MAA EKITUKUVU 


| | 
EKYA KATONDA, KYEBAITA 


BAIBULI, 


YE 


maan 


NDAGANO ENKADE NEMPYA, 


AWAMU NEBIJULIRA. 


| EKYAKYUSIBWA MU LU-GANDA. 
| 
| LONDON: 


BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY. 


` 1902. 





AMANYA NEBIFO BYEBITABO BYONA 


EBYOMUNDAGANO ENKADE. 


Oluberyeberye . 
Okuva . 
Ebyabalevi 
Okubala 
Ekyamateka . 
Yosuwa 
Ekyabalamuzi 
Lusi. . . . 

| Samuwiri 

2 Samuwiri 

| 1 Basekabaka 

'2 Basekabaka 

1 Ebyomumirembe 
2 Ebyomumirembe 
Ezera 

Nekemiya. . 
Eseza 

Yobu 

Zabuli . 

| Ngero 


Yos. ; 
Balam. 
Lus. . 
l Sam. 


2 Sam. . 
1 Basek.. 
2 Basek.. 
1 Byom.. 


2 Byom.. 


Ezer.. 
Nek.. 
Es. 
Yob. 
Zab. . 
Nge. . 


Omubulizi 
Oluimba 
Isaya 


Yeremiya . 


Okukungubaga . 


Ezekieri 
Danieri. . 
Kosta .. 
Yoeri .. 
Amosi . 
Obadiya 
Yona `. 
Mika 
Nakumu 
Kabakuku 
Zefaniya 
Ka'gai . 
Zekaliya 
Malaki. 


Olupapula 
e. 543 


. 091 





AMANYA NEBIFO BYEBITABO BYONA 


EBYOMUNDAGANO EMPYA. 





l Olüpapilă Olupamua 
Matayo . . . . . . Mat. . . 5llTimoseo .. . . . lTim.. . 174 


Mako. . . . . < . Mak. . . 31|2Timoseo .. .. . 2Tim.. . 177 


Duka. . . . . . . Luk. . . 488j|Tito ....... Tit. . . 179 
Yokana . .. . Yok. . . 76 


ai Firemoni . . . .. Fir. . . 181 
Ebikolwa Byabatume . Bik. . . 97 Abasbulaniyr a e yoe Beb: s c18 
Abalumi. . . . . . Bal. . . 125 


Yakobo. . . . . . Yak. . .19 
1 Abakolinso . . . . | Kol. . . 137 ipet 1 Pet bi 
2 Abakolinso . . . . 2Kol,. msh hoho 


2Petero. . e... 2 t. . . 197 
Abagalatiya. . . . . Bag. . .156 Petero Pe í 
l Yokana . . . . . | Yok.. . 200 


Abaefeso. . . . . . Bef. . . 160 
Abafiripi. . . . . . Baf. . . 164? Yokana . . . . . 2Yok.. . WB 
Abakolosai . . . . . Bak. . .167)3Yokana .. . . . 3Yok.. . 203 
1 Abasesalonika . . . 1 Bas. . . 170| Yuda. ..... . Yud . ,. 20 
2 Abasesalonika . . . 2 Bas. . . 172| Okubřkulirwa. . . . Kub. . . 203 






















“Ma 419 
Zah 7416: 
16.7 


la 
? Zab 74, 
17; 104 18. 


?” Zab. 136. 
TARA 


"Zab. 43 
'Yob 387. 


JA 


a OLUBERYEBERYE b Katonda yato- 
9 nda e'gulu nensi. Ensi yali nje- 
yere nga yetabu'detabu'de; nekizi- 
kiza kyali kungulu ku buziba : com- 
woyo gwa Katonda negumamira 
3 kungulu ku mazi. 4 Katonda nayo- 
gera nti “Wabewo obutangavu. 
4 Newabawo obutangavu. Katonda 
nalaba obutangavu nga bulungi: 
Katonda nayawula wakati mu buta- 
5 ngavu nekizikiza. Katonda /obuta- 
ngavu nibuita emisana, nekizikiza 
nakiita ekiro. Nebuba akawungezi, 
nebuba enkya, (olwo lwe) luuaku 
olumu. 
6 Katonda nayogera nti 9 Wabewo 
e'banga wakati mu ma'zi, Iyawule- 
7 nga amazi namazi. Katonda na- 
“sawo e'banga fnayawula amazi 
agali wansi we'banga nama'zi agali 
k wa'gulu mu 'banga: bwekityo 
8 bwekyali. Katonda ebanga naliita 
e'gulu. Nebuba akawungezi, nebu- 
ba enkya, (olwọ lwe) lunaku alwo- 
kubiri. 
9 WG apapa Darpa nti AN 
ung'anire agali wangsi we'gulu 
mu kifo ekimu, olukalu lulabike: 
10 bwekityo bwekyali. Katonda olu- 
kalu niluita ensi; nekung'aniro 
lyama’zi naliita enyanja : Katonda 
11 nälaba nga birungi. Katonda nayo- 
gera nti Ensi #emere ebimera, 
omu'do ogubala ensigo, omuti ogwe- 
bibala, ogubala nebi mu ngeri 
yagwo, ogulimu ensigo yagwo, ku- 
12 nsi: bwekityo bwekyali. Ensi neme- 
ya ebimera, omu'do ogubala ensigo 
mu ngeri yagwa, nomuti ogubala 
ebibala, ogulimu ensigo yagwo, mu 
13 ngeri yagwo: Katonda nalaba nga 
birungi. Nebaba akawuangezi, nebu- 
pa a (olwo Iwe) lunaku olwo- 
tu 


satu. 

14 Katonda niyogera nti Wabewo 
oebyaka mu 'banga erye'gulu, bya- 
wule emisana nekiro; bibenga 
ngobubonero, ? nebiro, nenaku, ne- 

15 myaka : bibenga ngetabaza mu 'ba- 
nga erye'gulu byake kunsi: 

16 bwekityo bwekyali. Katonda 7 nä- 
kola ebyaka bibiri ebinene ;. ekyaka 
ekisinga obunene okufuganga emi- 
sana,” nekyaka ekitono okufugin 

17 ekiro; tera nemunyenye. Katonda 
nabiteka mu 'banga erye'gulu bya- 





EKITABO 
EKYOLUBERYEBERYE EKYA MUSA, KYEBAITA 


OLUBERYEBERYE. 


AA NA amana AI II tangan aaa at 


18 kënga kunsi, “ bifugēnga emisana 
nekiro, er4 byawulenga obutangavu 
nekizikiza: Katonda nalaba nga bi- 

19 rungi. Nebuba akawungezi, nebuba 
enkya, (olwo | we) lunaku olwokuna. 

20 Katonda nayogera nti Ama'zi ga- 
zale ebyewalula bingi ebirina obula- 
mu, era nekibuka kibuke kuusi mu 

21 'banga erye'gulu. w Katonda nato- 
nda balukwata abanene, na buli eki- 


rina obulamu ekyewalula, ama'zi Za 


kyegāzāla mu ngeri zabyo, na buli 

ekibuka ekirina ebyoya mu ngeri 
yakyo: Katonda nalaba nga bulu- 

22 ngi. Katonda nābiwa omukisa nā- 
yogera nti y Mweyongere mwale 
mu'juze ama'zi agomunyanja, era 

23 nebibuka byeyongere munsi. Ne- 
buba akawungezi, nebuba enkya, 
(olwo lwe) lunaku olwokutāno. 

24 Katonda nayogera nti Ensi erete 
ekirina obulamu mu ngeri yakyo, 
ente, nekyewalula, nensolo yensi 
mu ngeri yayo: bwekityo bwekyali. 

25 Katonda nākola ensolo yensi mu 

ngeri yayo, nente mu ngeri yazo, 

na buli ekyewalula kunsi mu ngeri 
akyo: Katonda nālaba uga birungi. 
tonda nāyogera nti z Tukole omu. 
ntu mu ngeri ya'fe, mu kifananyi 
kya'fe; 9 bafugenga ebyomunyanja 
nebibuka wa'gulu nente nensi yona 


26 


27 na buli ekyewalula kuusi. Katonda ni 


natonda omuntu mu ngeriye, “mu 
ngeri ya Katonda mweyamutondera; 
comusaja nomukazi bweyabatonda. 
28 Katonda nabawa omukisa: Katonda 


nabagamba nti 4 Mweyongerenga | 7 


mwalenga mu'juze ensi mugirye ; 
mufugenga ebyomunyanja nebibuka 
wa'gulu na buli ekirina obulamu 
29 ekitambula kunsi. Katonda nayo- 
gera nti Laba, mbawade omu'do 
gwona ogubala ensigo, oguli kunsi 
gos na buli muti ogulimu ekibala 
yomnti ogubala ensigo; “eri 'mwe 

30 gunibanga 'mere: neri /buli ngolo 
eyokunsi, na buli 9 ekibuka wa'gulu, 


na buli ekyewalula kunsi, ekirimu | $ 


omu'kaomulamu,(ngiwa'de)omu'do 

gwona omubisi okuberanga emere: 
31 bwekityo bwekyali. 'Katonda nā- 
laba buli kyakoze; era, laba, kiru- 
ngi nyo. Nebuba akawungezi, ne- 
buba enkya, (olwo lwe) lunaku olwo- 
mukaga. 





“ Yer. 3L 
35. 


La b.8.17, 


#Lub.B.1; 
9. 





S Zab. 145. 
35, 16; 147. 


9, 

9 Yob. 38 
4l. 

i Zab. 104. 
24. 

) Tim. 4.4. 


Is. 68. 13. 


“Lub.1.12, 
Zab. 104. 
14. 


/ Yob. 38. 
26-33. 


l Lub.3.33. 


i Lub.3.19, 
2t 


Luh. 4.12. 
1 Kol. 11.9. 
3)Tirn.2.13. 
“Lub.1.20, 
24. 


4 Zab. 8.6. 


OLUBERYEBERYE. 


NERBI'GWA okukola e'gulu nensi 


eyomunsiko ; naye omuntu nga ta- 


9 “ue'gyelyabyolyona. '#Katondana- | 21 nalaba mubezi amusānira. Mukama 


malira ku lunakuolwomusānvu emi- 
rimugye gyeyakola; nawu'mulira 
ku lunaku olwomusanvu mu miri- 

3 mugye gyona gyeyakola. Katonda 
cnawa omukisa olunaku olwomusä- 
nvu nalutukuza: kubanga olwo 
lweyawu'muliramu mti mirimugye 
Ryona Katonda gyeyatonda gyeya- 

ola. 

4 dBwerityo eza'de erye'gulu nensi 
bweryatondebwa, ku, lunaku Mu- 
kama Katonda lweyakolerako ensi 

5 ne'gulu. Nacbuli mutiogwomunsiko 
nga tegunaba kubčrawo munsi, na 
buli mu'do ogwomunsiko nga tegu- 
naba knmera: kubanga Mukama 
Katonda yali nga tanaba /kutonyesa 
nkuba kunsi, 'songa tewali muntu 

6 salima ensi; naye olufu nerulinya 
okuva munsi, nerutonya ama'zi ku- 

7 nsi yona. Mukama Katonda nabii- 
mba omuntu fnenfifu yensi,žnāmu- 
fawamu ma! nyindo omu'ka ogwo- 
bulamu; momuntu nafuka omu'ka 

8 omulamu. Mukama Katonda nasi- 
mba *olusuku mu ° Adeni ? ku lui 
olwebuvanjuba; niteka omwo omu- 

9 ntugweyabiimba. Mukama Katonda 
nameza munsi "bulimuti ogusanyusa 
amaso, omulungi okulya ; #nomuti 
ogwobulamn wakati mu lusuku, 'no- 
muti ogwokumanya obulungi nobu- 

10 bi. Omu'ga negusibuka mu Adeni 
okufukiriranga ama'zi mu lusuku; 
negwawukanamu negufuka emitwe 

11 ena. Ogwoluberyeberye erinya lya- 
gwo Pisoni; ogwo gwe gwetolola 
uensi yona eya Kavira, erimn zābu ; 

12 ne ziibu eyomunsi eri nungi: muli- 


- | 13 mu bedola namainja sokamu. Neri- 


nya lyomu'ga ogwokubiri Gikoni : 
ogwo gwe gwetolola ensi yona eya 
14 Kusi. Nerinya lyomu'ga ogwoku- 
sata #Kidekeri: ogwo gwe guita ku 
ma'bali Gebwasuli. Nomu'ga ogwo- 
15 kuna Fulati. Mukama Katonda na- 
twala omuntu, nimuteka mu lusu- 
ku Adeni alalimenga alukiimenga. 
16 Mukama Katonda nilagira omuntu 
namugamba nti Bali muti ogwomu- 
lusuku olyāngako nga bwonoyaga- 
17 Janga: y naye omuti ogwokumanya 
“obulungi nobubi #togulyangako: ku- 
. banga olunaku iwoligulyako atoli- 
rema kufa. e 
18 Mukama Katonda nāyogera nti 
Si kirungi omuntu okuberinga ye- 
'ka; > namukolera omubezi amusa- 
19 nira. “Mukama Katonda 'nākola 
ne'taka buli nsolo eyomunsiko, na 
buli ekibuka wa'gulu; dnābiretera 
omuntu, okulaba bwanibiita: no. 
muntu buli Iyeyaita ekitonde kyona 
ekiramu eryo lye linya lyakyo. 
20 Omuntu nabitiima amanya buli nso- 
lo nckibuka wa'gulu na buli ngolo 


Katonda naletera omuntu ° otulo 
tungi, neyebaka ; namu'gyamu olu- 
birizi lumu, na'zawo enyama mu 


22 kifo kyalwo. Mukama Katonda nā- D: 


zimba oJubirizi, Iwa'gye mu muntu, 
okuba omukazi, / rfamuleta eri omu- 
23 ntu. Omuntu nayogera nti Ono 'no 
lye 9 gumba erivu'de mu magūmba 
gange, ye nyama evu'de mu nyama 


yange: naye aniitibwanga mukazi, | 4 


ubanga la'gyi'dwa mu musaja. 

24 k Omusaja kyanāvänga aleka kitawe 

ne nyina, neyetaba ne mukaziwe: 

nabo banābānga omubiri gumu. 

25 ? Bombi bali bwerêré, omusaja ne 

mukaziwe, 's0 tebikwatibwa nso- 
nyi. 


aNOMUSOTA gwali > mukabakaba 
okusinga ensolo zona ezomunsiko, 
zeyakola Mukama Katonda. Negu- 
gamba omukazi nti Bwatyo bweya- 
yogera Katonda nti Temulyanga ku 
2 miti gyona egyomulusuku ? Omu- 
kazi nāgamba omusota nti Ebibala 
8 byemiti egyomulusuku tulya; c wa- 
bula ebibala byomuti oguli wakati 
mu lusuku, Katonda yayogera nti 
Temugulyangako newakuba'de o- 
kugukwatangako muleme okufa. 
4 d Omusota negugamba omukazi nti 
5 Okufa temulifa. Kubanga Katonda 
amanyi ntiolunaku Iwemuligulyako 
"mwe, “amaso ga'mwe l|wegalizi- 
buka, na'mwe muliba nga Katonda 
6 okumanyanga obulungi nobubi. O- 
mukazi bweyalaba ngomuti mulu- 
ngi okulya, era nga gusanyusa 
amaso, nomuti nga gwa kwego- 
mbebwa okuleta amagezi, ninoga ku 
bibala byagwo /nalya; nawa era 
ne musajawe wamu naye, 7 nalya. 
7 í Amaso gibwe bombi negazibuka 
knebetegera nga bali bwerere; 
nebatunga amalagala gemitini ne- 
8 bekolera ebyokwambala. Nebawu- 
lira le'dobozi lya Mukama Ka- 
tonda ngatambula mu lusuku mu 
kisera ekyempewo: omusaja ne mu- 
kaziwe ™ nebekweka mu maso 
Mukama Katonda wakati mu miti 
9 egyomulusuku. Mukama Katonda 
naita omusaja namugamba nti Oli- 
10 ruiwa? Nayogera nti Mpuli'de 
e'doboziryo mu lusuku, #nentya, 


3 


kubanga mba'de bwerere; nine- |% 


11 kweka. Nayogera nti Ani eyaku- 
biilira nti oba'de bwerere? Oli'de 
ku muji gwenakulagira obutagn 

12 lyangako? Omusaja niyogera nti 
0 Omukazi, gwewampa okuberinga 
nange, ye yampa’de ku muti, ne- 

13 ndya. Mukama Katonda nigamba 
omukazi nti Kiki kino kyokoze ? 
Omukazi nāyogera nti P Omusota 

14 gunsenzesenze, nendya. Mukama 


2. 1—3. 14. 


€ Kub. 12. 
9; 200. 2 

b Mat. 10. 
16. 

2 Kol11,3. 


Lab 2.17. 


d lu. 13. 
2 Kol. 11.3. 
1Tim.214. 


“Ju. 2. 
Bik. 28. 18. 


l Yob.38.1. 


“ Yob. 31. 
33 


Yer. 5.34. 
Am. 9. 3. 


” Lub. 2 


uv. 3.6 
1 Yok.3. %0. 


e Lub.2.18. 
Yob. 31.33. 
Nge. 8.13. 


Plu. 4 
2Kol. 11.3. 
) Tim. 2. 
34. 





3. 15—4. 24. 


SEKARENG 
~F mg 
p KI 
a xR 


Luba. 3; 
sa. 


b Kub. 18. 
22. 


Katonda nagamba omusota nti Ku- 
banga okoze kino, okolimi'dwa 'gwe 
. okusinga ensolo ezomunyumba zo- 
na, nokusinga buli nsolo eyomunsi- 
ko ; onotambuzāuga olubuto, ” ono- 
Jyanga enfūfu enaku. zona ezobula- 
15 mubwo: nange obulabe nabuteka- 
nga wakatiwo nyomukazi, era ne 
wakati 4 weza'deryo ! neza'de lyo- 
mukazi: (eza'de lyomukagi) “hri- 
kubetenta omutwe, nawe oliribe- 
16 tenta ekisinziro. Nagamba omu- 
kazi nti Okwongera nakwongera- 
ngako obulumibwo nokuberanga- 
kwo olubuto ; w mu bulumi mwono- 
ziliranga abana; nokwegombak wo 
kunabanga eri musajawo, #naye 
17 anakufuganga. Nagamba Adamu 
nti #Kubanga owuli'de e'dobozi lya 
mukaziwo, nolya ku muti è gwena- 
kulagira nga njogera nti Fogulyi- 
ngako : censi ekolimi'dwa kululwo; 
dmu kutegana mwono'gyanga ebyo- 
kulya enaku zona ezobulamubwo ; 
18 camagwa namatovu genekuzalira- 
nga; /niweonolyangaomu'doogwo- 
19 munimiro. 9 Mu ntuyo ezomuma- 
sogo mwonoliranga emere, okutūsa 
lwoli'da mu 'taka; kubanga omwo 
mwewa'gyibwa; kubanga “oli nfu- 
fu 'gwe, ne kmu nfifu mwoli'da. 
20 Omasaja natiima mukaziwe dn e 
lye Kawa; kubanga oyo ye ny 
21 wabo bona abalamu. Mukama Ka- 
tonda näkolera Adamu ne muka- 
ziwe ebyambalo byamaliba, naba- 


22 Mukama Katonda niyogera nti 
Laba, omuntu afüse ngomu ku'fe, 
okumanyinga obulungi nobubi; ka- 
le kakano, aleme okugolola omuko- 
nogwe !okunoga ku muti ogwobu- 
lamu, okulya: okuwangalanga emi- 

28 rembe nemirembe; Mukama Ka. 
.tonda kyeyava amu'gya mu lusuku 
Adeni, "alimênga e'taka mweya- 

24 'gyibwa. Bwatyo nagoba omuntu ; 
na'zamu #ebuvanjuba mu lusu- 
ku Adeni ° bakerubi, era nekitala 
ekimyansa ekikyukakyuka okukii- 
manga e'kubo eryomuti ogwoba- 


lamu. 
4 ADAMU namanya Kawa mukazi- 
we; nabera olubuto, nazala Kaini, 
näyogera nti Mpere'dwa omusaja 

2 eri Mukama. Era nate nazala mu- 
gandawe Abiri. Abiri naba musu- 
mba wa ndiga, naye Kaini nāba 
3amulimi wa 'taka. Awo enaku 
bwezaitawo Kaini nālyoka aleta 
bebibala bye'taka okubiwayo eri 

4 Katonda. Abiri naye naleta ku 
< bana bendigaze ababeryeberye na- 
masavu gazo. Mukama 4 na 'kiriza 

b Abiri nekyawa'deyo: naye Kaini 
nekyawa'deyo teyamu'kiriza. Kaini 
'basunguwala nyo, “amasoge nego- 


OLUBERYEBERYE. 


6 noneka. Mukama nagamba Kaini 
nti Kiki ekikusunguwaza ? era kiki 
7 ekikwondnesa amasogo?: Bwono- 
kolanga obulungi, to'kirizibwenga ? 
Bwotokola bulungi, ekibi kitūla ku 
lu'gi: nokwegombakwe kunabänga 
8 eri 'gwe, nawe onomufugānga. Kai- 
ni nayogaa ne Abiri mugandawe. 
Awo bwebali nga bali mu nimiro, 
Kaini nālyoka agolokokera ku Abiri 
9 mugandawe/namu'ta. Mukama nä- 
gamba Kaini nti s Aluwa Abiri mu- 
gandawo? Nayogera nti îi Simanyi: 
nze mukiimi wa muganda wange? 
10 Nayogera nti Okoze ki? e'dobozi 
lyomusai gwa mugandawo ¥ gunki.- 
11 birira munsi. Kale kakano okoli- 
mi'dwa munsi, eyasami za akamwa 
kayo okuwebwa omnsai gwa muga- 
12 ndawo mu mukonogwo: bwonoli- 
manga ensi, okuva kakano tekuwe- 
nga manyi gayo; munsi onobanga 
18 momboze era omutambuze. Kaini 
nagamba Mukama nti Okubonere- 
zebwa kwange tekuinzika kugumi. 
1g kirizibwa. #Laba, ongobye lero 
mu maso gensi; era mu masogo 
mwenekwekanga; era nabanga mo- 
mboze era omatambuze munsi; awo 
olulituka »” bali alindaba, alinzi ta. 
15 Mukama nimugamba nti Buli ali'ta 
Kaini kyaliva awalanwa e'gwanga 
oemirundi omusanvu. Mukama 
P? nateka ku Kaini akabonero buli 
amulaba alemenga okumu'ta. 
16 Kaini rnāva mu maso ga Muka- 
ma, nătūla munsi Yenodi mu maso 
17 ga Adeni. Kaini namanya mukazi- 
we; nabera olubuto, nizala Enoka: 
nazimba ekibuga, ô nākitūma Enoka 
18 ngerinya Iyomwanawe. Ne Enoka 
“ nāzāla Iradi: Iradi nazala Mekuya- 
eri: Mekuyaeri nizala Mesusaeri: 
19 Mesusaeri nazala Lameka. Lame- 
nawasa abakazi babiri; owolu- 
beryeberye erinyalye Ada, nowo- 
20 kubiri erinyalye Zira. Ada nazala 
Yabali: oyo ye kitabwe wabo aba- 
21 tala mu wema nga baliinda. Ne- 
rinya lya mugandawe Yubali; oyo 
ye kitabwe wabo abakuba enanga 
22 nomulere. Nate Zira nizala Tu- 
balukaini, omuwesi wa buli eki- 
sila ekyekikomo nekyekyüma : ne 
mwanyina Tubalukaini ye Naama. 
23 Lameka nagamba bakazibe nti 
“Ada ne Zira, muwulire e'dobozi 
lyänge; 
'Mwe abakazi ba Lameka, mu- 
wulire ekigambo kyānge: 
Kubanga na'ta omusaja kubanga 
yanfumita 'nze, 
Era omuvubuka kubanga yambe- 
tenta 'nze: 
Obanga Kaini aliwalanirwa e'gwa- 
nga emirundi musanvu, 
Lameka aliwalanirwa emirundi 
nsanvu mu musanva. 





S Mat. B. 
35. 

1 Yok.3.12 
Yu. 11, 

I Zab.9.12 
$Yok.3.44. 
è Beb. 12. 
24. 

Kub. 6. 10. 


l Yob. 16. 
20-34. 

m Zab. 61. 
11. 


" Lub. 9.6. 
Kubal. 35. 
19, 21, 77. 


° Zab. 79. 
12 


” Ez 9. 4,6. 


"2 Basek. 
13. 23; BA. 


20. 
Yer. 3. 39; 
52. 3. 


? Zab. 49. 
11. 





OLUBERYEBERYE. 





“41 Byom. 


Luk. 3. 38. 
$ Lub. 1. 
38. 


Bef. 4. 24. 
Bak. 3. 10. 


€ Lub.3.19. 
Beb. 9. 27. 


4 Yu. 14 
15. 


€ Lub. 6.9; 
37.1; 24.40. 
2 Basek. 


20. 3. 

Zab. 16. 8; 
a 9, 19. 
Mi. 4.8. 
| Mala.2 6 





25 Adamu namanya nate mukaziwe; 
nazala omwana owobulenzi, namu- 
tuma crinyalye Sezi : Kubanga Ka- 
tonda yandagiririra eza'de e'dala 
oku'da mu kifo kya Abiri ; kubanga 

96 Kaini yamu'ta. Sezi naye nazala 
omwana owobulenzi; namutima e- 
rinyalye Enosi: mu biro ebyo mwe- 
bisokera (okusabinga crinya lya 
Mukama. 


Kino kye d kitabo ekyokuzalibwa 
kwa Adamu. Olunaku Katonda 
Jweyatonderamu omuntu, >? mu ki- 
fananyi kya Katonda mweyamuko- 
2 lera; omusaja nomukazi bweyaba- 
tonda; nabawa omukisa, nābatūma 
erinya Jyabwe Adamu ku lunaku 
8 Ilwebatonderwamu. Adamu nama- 
la emyaka kikumi mwasatu, nazila 
mu kifananyikye, mu ngeriye; na- 
4 mutima erinyalye Sezi: enaku za 
Adamu bweyamala okuzila Sezi 
emyaka lunana, nazala abana abo- 
5 bulenzi nabobuwala. Enaku zona 
eza Adamu zeyamala neziba emya- 
kalwenda mwasatu; “nafa. - 
6. Sezipamala emyaka kikumi mwe- 
7 tano, nazala Euosi. Sezi nawanga- 
la bweyamala okuzala Enosi emyä- 
ka lunina mu musänvu, nazala a- 
8 bana abobulenzi nabobuwala: ena- 
:ku zona eza Sezi neziba emyaka 
lwenda mu kumi nebiri; nafa. 
9 Enosi namala emyaka kyenda, 
10 nazala Kenani: Enosi nawangala 
bweyamala okuzala Kenani emyaka 
Janana mu kumi netano, nazala a- 
11 bana abobulenzi nabobuwala: ena- 
' ku zona eza Enosi neziba emyaka 
lwenda mwetano; nafa. 
12 Kenani namala emyaka nsanvu, 
13 nazala Makalaleri: Kenaui nawa- 
ngala bweyamala okuzāla Makala- 
Jeri emyaka lunāna mwana, niza- 
la abāna abobulenzi nabobuwala : 
14 enaku zonaeza Kenani neziba emya- 
ka lwenda mu kumi; nafa. 


15 Makalaleri namala emyaka nkiiga 4 


16 mwetino, nazila Yaledi: Makala- 
leri nawangala bweyamala okuzila 
Yaledi emyaka lunana mwasatu, 
nazala abana abobulenzi nabobu- 

17 wala: enaku zona eza Makalaleri 
neziba emyaka lunana mu kyenda 
mwetano; nafa. 

18 Yaledi namala emyika kikumi mu 

19 nkaga mwebiri, nazala 4 Enoka: Ya- 
ledi nawangala bweyamala okuzala 
Enoka emyaka lunāna, nizala aba- 

20 na abobulenzi nabobuwala : enaku 
zona eza Yaledi neziba emyaka lwe- 
nda mu nkaga mwebiri; nafa. 

21 Enoka namala emyaka nkāga 

22 mwetano, nazala Mesusera: Enoka 
e natambulira wamu ne Katonda 
bweyamala okuzala Mesusera emya- 
ka bisatu, nazala abana abobulenzi 


23 nabobuwala : enaku zona eza Eno- 
ka neziba emyäka bisatu mu nkāga 

24 mwetano: Enoka /natambulira wa- 
mu ne Katonda: 'so nataberawo; 
kubanga Katonda yamutwala. 

25 Mesusera namala emyaka kikumi 
mu kipana mu musanvu, nāzāla La- 

26 meka: Mesusera nawangala bweya- 
mala okuzala Lameka emyaka lu- 
sanvu mu kinana mwebiri, nazala 

27 abana abobulenzi nabobuwala: ena- 
ku zona eza Mesusera neziba emya- 
A mu nkaga mu mwenda; 


nāfa. 
28 Lameka namala emyaka kikumi 
mu kinana mwebiri, nazala omwana 
29 owobulenzi: namutuma erinyalye 
Nuwa, ngayogera nti Ono yalitusa- 
nyusa mu mulimu gwa'fe ne mu 
kutegana okwemikono gya'fe olwe- 
30 nsi Mukama 0 gyeyakolimira. La- 
meka nawangala bweyamala oku- 
sala Nuwa emyaka bitano mu kye- 
nda mwetano, nazila abana abobu- 
31 lenzi nabobuwala : enaku zona eza 
Lameka neziba emyaka lusanyu mu 
nsanvu mu musanvu ; nafa. 
32 Nuwa yali nga yakamala emyaka 
bitano: Nuwa nazala Semu, Kamu, 
“me Yafesi. 


Awo abantu bwebasoka okweyo- 
ngera kunsi, nebazala abana abo- 

2 buwala, abana ba Katonda nebalaba 
abawala babautu nga balungi; 4 ne- 
bawasinga abakazi mu bona be- 
3balonda. Mukama niyogera nti 
bOmwoyo gwange teguwakancenga 
na muntu emirembe nemirembe, 
kubanga naye gwe mubiri: naye 
cenakuze ziriba emyaka kikumi 

4 mwabiri. Mu biro ebyo waliwo 
Abanefuli munsi, era oluvanyuma, 
abana ba Katonda bwebaingiranga 
eri abawala babantu, nebabazalira 

| abana: bano be bamanyi abasoka 
- 5 e'da, abantu abayatikirira. Muka- 
ma nālaba obubi bwomuntu nga 
bungi munsi, na d buli kufumitiriza 
kwebirowozo ebyomumutimagwe 
6 nga kubi kwerere bulijo. Mukama 
< neye'jusa kubanga yakola omuntu 
munsi, /nanakuwala mu mutima- 
7 gwe. Mukama nayogera nti Ndisa- 
ngula omuntu gwenatonda, okuva 
muunsi; Okusokera ku muntu, ne- 
nsolo, nekyewalula nekibuka wa- 


19 
'gulu ; kubanga ne'jusi'za kubanga 


8 nabikola. Naye Nuwa?nalaba ekisa 
. mu maso ga Katonda. 


9 Kuno kwe kuzila kwa Nuwa. |m 


1 Nuwa yali mutukirivu, nga talina 
kabi mu mirembegye: 
10 tambulira wamu ne Katonda. Nuwa 
nazala abana basatu, Semu, Kamu, 
11 ne Yafesi. 


Nuwa na- |. 


Ensi- neyononeka mu | 2 
maso ga Katonda, ensi #ne'jula | 


4. 25—6. 12. 


J2 Basey. 
2 ìl. 
Beb. 11. 8. 


12 e'dalu. Katonda !nalaba ensi, nge- |53. 2,3. 


6. 13—8. 3. 






° Beb. 11.7. 





paa kubanga ekirina omu- 

iri kyona kyali nga kimaze 'okwc- 
nona e'kubo lyakyo kunsi. ; 

13 Katonda nagamba Nuwa nti 
m Enkomerero ya buli ekirina omu- 
biri etuse mu maso gange, kubanga 
ensi e'ju'de e'dalu kulwabwe; kale, 

“laba, ndibazikiriza wama nensi. 

14 Wekolere eryato nomuti goferi; 
osalangamu enyumba mu lyato, 
osige munda ne kungulu enviimbo. 

15 Bwotyo bwokolānga : emikono ebi- 
kumi bisatu obuwanvu bweryato, 
nemikono atāno obugazi bwalyo, 
nemikono asatu obugulumivu bwa- 

16 iyo. Osalangako ekituli ku yato, 
era ngomukono (gumu) bwolimala 
wa'gulu; nomulyingo gweryato 
ogutekānga mu mbirizi zalyo ; oko- 
langa ato nga lirina enyumba 
eyawansi, neyokubiri, neyokusatu. 

17 Nange, laba, 'nze ndireta amataba 
agama'zi kunsi, okuzikiriza ekirina 
omubiri kyona ekirimu omu'ka 
ogwobulamu wansi we'gulu; buli 

18 ekiri munsi kirifa. Naye ndiragana 
endagāno yange nawe; *%oliingira 
mu lyato, 'gwe nabanabo, ne muka- 
ziwo, nabakari babinabo wamu 

19 nawe. Ne mu buli kiramu mu birina 
omubiri byona, bibiri bibiri mu buli 
ngeri lireta mu lyato, biryoke 
bibere ebiramu awamu nawe; biri- 

20 ba ekisaja nekikazi. Mu bibiika 
mu ngeri yabyo, munte mu ngeri 
yazo, mu buli ekyewalula ekyomu- 
nsi mu ngeri yakyo, mu buli ngeri 
bibiri bibiri biri'ja gyoli, bibe ebi- 

21 ramu. Nawe wetwalire ku 'mere 
yona erIbwa, ogyekung'anyize ; eri- 

22 ba 'mere gyoli 'gwe nabyo. 9 Nawa 
nakola bwatyo ; nga byona Katonda 
byeyamulagira bwatyo bweyakola. 


7 MUKAMA nagamba Nuwa nti a Ingi- 
ra 'gwe nenyumbayo yena mu lya- 

to, kabanga nkulabye è ngoli mutu- 
kirivu mu maso ginge mu mirembe 
2gino. Mu bali “nsolo enongofu 
twala musanva musinvu ensaja 
nenkazi yayo; fera ne mu nsolo 
ezitali nongofu biri, ensaja ne- 
8 nkazi yayo; era ne mu bibiika 


wa'gulu, musanvu masänvu, ekisaja |. 


nekikazi: eza'de liryoke libe edamu 
4 kunsi yona. Kubanga oluvanyuma 


Iwenaku omnsanvu 'nze nditonyesa |. 


enkuba kunsi enaku amakumi ana 
emisana nekiro; nange ndisangula 
buli kinta ekiramu kyenakola okuva 
§mu 'taka. Nuwa byona nibikola 
nga Katonda bweyamulagira. .` 
6 Naye Nuwa yali nga yakamala 
emyäka lukāga, amataba agama'zi 
7 bwegabêra kunsi. Nuwa naingira 
nabinabe ne mukaziwe nabakazi 


OLUBERYEBERYE. 








enongõfu, ne mu nsolo ezitali no- 
ngofu, ne mu bibūka, ne mu buli 
9 ekyewalul nsi, bibiri bibiri ne- 
biingira eri Nuwa mu lyato, ekisaja 
nekikazi nga Katonda bweyalagira 
10 Nuwa. Awoolwatuka oluvanyuma 
lwenaku omusänvu ziri, amazi 
11 agamataba negaba kunsi. Mu mwa. 
ka ogwolukaga ogwobulamu bwa 
Nuwa, mu mwezi ogwokubiri, ku 
lunaku olwekumi nomusanvu olwo- 
mwezi, ku lunaku olwo “nezi- 
zibukuka ensulo zona ezomu- 
nyanja enene,/ nebituli ebyomu'gu- 
12 lu nebiguka. 
kunsi enaku amakumi ana emisana 
13 nekiro. Ku lunaku olwo Nuwa 
g naingira ne Semu ne Kamu. ne 
Yafesi, abana ba Nuwa, ne mukazi 
wa Nuwa nabakazi abasatu ababa- 
14 nabe awamu nabo, mu lyato; abo 
na buli ngolo mu ngeri yayo, nente 
sona mu ngeri yazo, na bali ekye- 
walula kunsi mu ngeri yakyo, na 
buli ekibūka mu ngeri yakyo, buli 
15 nyonyi eya buli kiwawātiro. Ne- 
biingira eri Nuwa mu lyato bibiri 
bibiri mu huli nyama yona erimu 
16 omu'ka ogwobulamu. Ebyaingira 
nebiingira ekisaja nekikazi mu buli 
nyama, nga Katonda bweyamula. 
: Mukama namu 'galira munda. 
17 Amataba negabera kunsi enaku 
amakumiana; ama'zi negeyongera 
negasitula ato, neriwanikibwa 
18 wa'gulu wensi. Ama'zi negafuga, 
negeyongera nyo kunsi; “eryato 
19 neriseyeya kungulu ku ma'zi. Ama- 
'zi negainza nyo kunsi; Fensozi 
zona empanvu nezisinikirwa ezali 
20 wansi we'gulu iyona. Emikono 
kumi netano okugenda wa'gulu 
'ama'zi bwegainza; ensozi nezisi- 
21 nikirwa. 'Buli nyama etambula 
kunsi nefa, ekibūka, nente, nensolo 
na buli ekyewalula kunsi, na buli 
22 muntú yena: byona ebyalimu omu- 
'ka ogwomwoyo ogwobulamu mu 
nyindo zabyo, mu byona ebyali mu 
28 lakalu, nebifa. asangula buli 
kintu kiramu ekyali kungulu ku 
taka, omuntu, nente, nekyewalula, 
nekibuka wa'gulu ; nebisangulibwa 
kunsi: ™ Nuwa nasigalawo yeka, 
. nabo abali awamu naye mu lyato. 
24 Amazi negainza kunsi enaku ki- 
kumi mwatano. 


KATONDA 4 näjukira Nuwa na buli 
kiramu na buli nte eyali awamu 

. naye mu lyato: Katonda > naleta 
empewo giite kunsi, ama'zi negawe- 

2 buka; era nensulo ezenyanja nebi- 


tuli ebyomu'gulu nebi'galirwa, ce- = 


8 nkuba eyomu'gulu neziizibwa; ama- 
'zi nega'da okuva kunsi obutayosa : 
negawebuka amazi . oluvanyuma 
denaku ekikumi mwatano bwezai- 


A 3 


Enkuba netonyera | Za 


€ Lub. 8. 2. 


9 Beb.11.7. 
1 Pet. 3. 20. 
2 Pet. 2. 6. 


t Zab. 104. 
26. 


4 Zab. 104. 
Yer. 3. 23. 


! Lub.6. 13, 


Luk.17.27. 
2 Pet. 3. 6. 


m Pet. 3. 
2 Pet. 2 B. 


d Lub. 7. 
24. 


10 


OLUBERYEBERYE. 





“ Lub.6. 16. 


/Lub.7.18. 


4 tawo. Mu mwezi ogwomusanvu, ku 
lunaku olwekumi nomusanvyu olwo- 
mwezi eryato neritula ku nsozi za 

b Alalati. Ama'zi negáwēbuka obuta- 
yosa okutusa ku mwezi ogwekumi : 
mu mwezi ogwekumi, ku lunaku o- 
lwoluberyeberye olwomwezi entiko 

6 zensozi nezirabika. Awo oluvanyu- 
ma lwenaku amakumiana Nuwa nā- 
sumulula ¢ ekituli ekyeryato kyeya- 

7 kola: nātuma namung'ona nafuluma 
nading'ananga okutūsa amazi lwe- 

8 gakalira kunsi. Natuma ejiba okuva 
wali alyoke alabe ngama’zi gawe- 

9 buse kungulu kunsi; naye ejiba 
teryalaba ‘banga wa kuwu'muza 
ekigere kyalyo, nerikomawo gyali 
mu lyato, kubanga ama'zi gali ku- 
ngulu kunsi yona : nafulumya omu- 
konogwe, nalikwata nāliingiza mwa- 

10 li mu lyato. Nāyosawo enaku mu- 
sanvu nate; nate nātuma ejiba 

11 okuva mu lyato; ejiba nerikomawo 
olwe'gulo mwali; laba, mu kamwa 
kalyo (nemuba) akalagala akabisi 
akomuzeituni : Nuwa nalyoka ama- 
nya nti amazi gawebuse okuva 

12 kunsi. Nayosawo enaku musinvu 
nate; nituma ejiba; awo oluva- 
nyuma teryakomawo nate gyali. 

13 Awo mu mwaka ogwolukaga mu 
gumu, mu mwezi ogwoluberye- 
berye, ku lunaku olwoluberyeberye 
olwomwezi, ama'zi neg ira ku- 
nsi; Nuwa na'gyako ekyasanikira 
eryato, natunulira, laba, kungulu 

14 kunsi nga kukali'de. Mu mwezi 
ogwokubiri, ku Junaku olwama- 
kumi abiri mu musanvu olwomwezi, 
ensi nekalira. 

15, 16 Katouda nagamba Nuwa nti Va 
mu lyato, /'gwe, ne mukaziwo, na- 
banabo, nabakazi babinabo, awa- 

17 mu nawe. Ofulamye wamu nawe 
buli kiramu ekiri awamu nawe mu 
buli nyama yona, ekibūka nente na 
buli ekyewalula kunsi; bizilenga 
bibune munsi, byalenga byeyonge- 

18 renga kansi. Nuwa nāfuluma, na- 
banabe ne mukaziwe nabakazi ba. 

19 bānabe awamu naye: buli nsolo, 
buli ekyewalula, na buli ekibūka, 
buli ekitambula kyona kunsi, mu 


bika byabyo, nebifuluma mu lyato.. 


20 Nuwa nazimbira Mukama ekyoto; 
“malonda ku nsolo zona enongofu, 
ne ku bibūka byona ebirongofu, 
nawerayo ebiwebwayo ebyokebwa 

21 ku kyoto. Mukama #nawulira 
eviimbe edungi ; Mukama nayogera 
mu mutimagwe nti Ensi ' sikyagi- 
kolimira nate oluvanyuma kulwo- 
muntu; kubanga kokulowoza okwo- 
mumutima gwomuntu kubi okuva 
mu butobwe; 'sō sikyakuba nate 
oluvanyuma buli kiraman, nga bwe- 

22 nkoze. Ensi ngekyaliwo, okusiga 
nokukungula, era empewo nebugu- 


mu, era ekyeya ne to'go, era ™ emi- 
9 sana nekiro tebigwengawo. Ka- 
tonda nawa Nuwa nabanabe omu- 
kisa, nabagamba nti Mwale ga, 
2 mweyongerenga, mu'jule eusi. Ne- 
kitibwa kya mwe? nentisa ya'mwe 
binabanga ku buli nsolo eyensi, ne 
ku buli nyonyi eyawa'gulu ; era ne 
byona ebijuza olukalu, nebyenyanja 
byona, biweredwayo mu mukono 
8 gwa'mwe. > Buli kiramu ekitam- 
pula kinabanga kya kulya gyemuli ; | 1? 
ngomu'do ogumera ¢ byona mbiba- 
4 wa'de. 4 Naye enyama awamu no- | 15. 


bulamu bwayo, gwe musai gwayo, |) 


5 temugiryanga. Era omusai gwa- 
'mwe, ogwobulamu bwa'mwe, sire- 
menga kuguvunäna ; “eri buli ngolo 
nāguvunānānga : / neri omuntu, eri | $ 


buli 2 muganda womuntu, navuna- 10,11; 
a. 


6 nanga obulamu bwomuuntu. * Buli 


muntu anayiwanga omusai gwo- | ss 
muntu, omusaigwe guyiibwenga | 3 


abantu: kkubanga mu kifananyi 


kya Katonda mweyakolera abantu. | 28 


7 Namwe mwalenga, mweyongere- 
nga; muzalenga nyo kunsi, mweyo- 
ngerenga omwo. 

8 Katonda nagamba Nuwa naba. 

9 nabe awamu naye, nti Nange, laba, 
nyweze'za | endagano yange na'mwe 
era neza'de lya'mwe erina'danga 

10 wo; era ne buli kiramu ekiri awamu 
na'mwe, enyonyi, ente, na buli nsolo 
eyensi awamu na'mwe; byona ebiva 

11 mu lyato, buli nsolo eyensi. Nange 
nanywezanga endagano yange na- 
'mwe; 's0 ebirina omubiri byona 
tebikyazikirizibwa nate mulundi 
gwa kubiri nama’zi agamataba ; 'sd 
tewakyabawo mataba nate mulundi 

12 gwa kubiri okuzikiriza ensi. Ka- 
tonda nāyogera nti ” Kano ke ka- 
bonero akendagino gyendagana 
'nze na'mwe na buli kitonde kira. 
mu ekiri na mwe,okutisa emirembe 

13 egitali'gwawo ; nteka " musoke wā- 
nge ku kire, era anabanga kabonero 
akendagano gyendaganye mensi. 

14 Kale olunatukanga, bwenaletanga 
ekire kunsi, musoke analabikiranga 

16 ku kire, ° nange na'jukiranga enda. 
gano yange, gyendaganye 'nze na- 


'mwe na bulikitonde kiramu ekirina | 45 


omubiri kyona; namazi tegafū- 
kenga nate matiba okuzikiriza omu- 
16 biri gwona. Ne musoke anabanga 
ku kire; nange namutunuliranga, 
nji'jukire pendagano eteridiba Ka- 
tonda gyalaganye na buli kitonde 
ekiramu ekirina omubiri kyona 
17 ekiri munsi. Katonda nagamba 
Nuwa nti Ako ke kabonero akenda 
gano gyenyweze'za 'nze na buli 
ekirina omubiri ekiri munsi, 
18 Nabana ba Nuwa, abāva mu lya- 
to, Semu, ne Kamu, ne Yafesi: ne 
19 Kamu ye yazala Kanani. Abo bo- 


8. 4—9. 19. 





9. 20—11. 6. 
" Lub. 10. nsatule Nawa beyazāla: ” naba'zu- 
iByom.2. | kulu babo be babuna ensi zona. 
4 20 Nuwa natanula okuba ?omulimi, 
SImba 1; nasimba olusuku olwemizabibu: 
Nge. 12.11. | 21 nanywa ku mwenge (gwalwo), t nā- 
Nga. tamira; nakunamira mu wemaye. 
22 Kamu, ye yazala Kanani, nalaba 
ensonyi za kitawe, nābūlira baga- 
* Kuv. 90. | 23 ndabe ababiri abali ebweru. # Semu 
Bag. ne Yafesi nebatola ekyambalo, ne- 
bakiteka ku bibega byabwe 
bombi, nebatambula ekyenyuma- 
nyuma, nebabika ku nsonyi za 
kitabwe; era amaso gabwe nga 
gatunulira nyuma, nebatalaba nso- 
24 nyi za kitabwe. Nuwa nitamiru- 
kuka mu mwengegwe, naman 
omwānawe omuto bweyamuk 
25 Nayogera nti 
>v Ma s. l pee aome a 
5 abanga Vmu'du waba'du eri 
Baka . , bagandahe. 
20, 21. 26 Era yayogera nti 
* ab. 141 #Mukama yebazibwe, Katonda wa 
Beb. 11.16 Semu; 
i Era Kanani aberenga mu'duwe. 
37 Katonda agaziye Yafesi, 
a Bet. 2.13, Era aatilenga mu wema za Semu; 
Use Era Kanani aberenga mu'duwe. 
28 Nuwa niwangala am nga ga- 
maze okubawo emyaka bisatu mwa- 
29 tāno. Nenaku zona eza Nuwa sali 
myaka Iwenda mwatano : nafa. 
1 O Ne kuno kwe kuzila kwabāna 
ba Nuwa, Semu, u, ne 
Lab. 9.1, Yafesi: . 3 abāna nebabazālirwa 
#18. amataba nga gamaze okubawo, 
b1Byom. | 3 D Abana afesi; Gomeri, ne 
La Magogi, ne Madai, ne Yavani, ne 
3 Tubali, ne Meseki, ne Tirasi. Na- 
bana ba Gomeri; Asukenazi, ne 
4 Lifasi, ne Togaluma. Nabana ba 
Yavani; Erisa, ne Talusisi, Kitimu. 
5 ne Dodanimu. Abo be bagabirwa 
Zab. 72 c ebizinga ebyamawanga munsi zi- 
Yor aii bwe, buli muntu ngolulimirwe bwe- 
25. 2 | rwali ; ngebika byabwe bwebyali, 
Zef. 2. 31. mu mawanga gabwe. 
41 Eyom. | 6 dNabina ba Kamu; Kusi, ne 
La Mizulaimu, ne Puti, ne Kanani. 
7 Nabana ba Kusi; Seba, ne Kavira, 
ne Sabuta, ne Lama, ne Sabuteka: 
nabana ba Lama ; Seba, ne Dedani. 
8 Kusi nizala Nimulodi; natanula 
9 okuba owaminyi munsi. Yali mui- 
“ Lab. 6 'ziwa manyi “mu maso ga Mukama: 
u: 'kyekiva kyogerwa nti Nga Nimulo- 
di omui'zi owamanyi mu maso ga 
sise |10 Mukama. /Nokusoka kwobwaka- 


bakabwe kwali Baberi, ne Ereki, 
ne Akadi, ne Kalune, munsi Sinali. 
1l Nava munsi omwo nagenda mu 
Bwasuli, nazimba Nineve, ne Le- 
12 kobosiira, ne Kala, ne Leseni ekiri 
wakati wa Nineve ne Kala [ekyo 
13 kye kibuga ekinene]. Mizulaimu 
nazala Ludimu, ne Anamimu, ne 


OLUBERYEBERYE. 


14 Lekabimu, ne Nafutukimu, ne Pa- 
sulusimu, ne Kasulukimu (4 oim- 
wava Abafirisitij, ne Kafutolimu. 

15 Kanani nizila Zidoni omuberye- 

16 beryewe, ne Kesi; Nomuyebusi, 

17 Nomwamoli, Nomugirugasi; No- 
mukivi, Nomwaluki, Nomusini ; 

18 Nomwaluvada, Nomuzemali, No- 
mukamasi : nebika Ebyomukanani 

19 nebi'dirira (abo) okubuna. iNe- 
nsalo Eyomukanani yava mu Zi- 


doni, ngogenda Egerali, netūka ku |2 


Gaza; era yatūka ku Lasa, ngoge- 
nda Esodoma ne Gomola ne Aduma 

20 ne Zeboimu. Abo be bana ba Ka- 
mu, ebika byābwe nga bwebyali, 
nenimi zābwe, munsi zibwe, mu 
mawanga gabwe. 

21 Era ne Semu, jaja wabāna bona 
aba Eberi, muganda wa Yafesi 
omukulu, naye nazilirwa abana. 

22 k Abana ba Semu; Eramu, ne 
Asuli, ne Alupakusadi, ne Ludi, 

23 ne Alamu. abana ba Alamu; 
Uzi, ne Kuli, ne Geseri, ne Masi. 

24 Ne Alupakusadi nazala ! Sera; 

25 Sera nazala Eberi. Eberi naza- 
lirwa abina babiri: erinya lyomu 
Peregi; kubanga mu nakuze ensi 
zona mwezagabirwa; nerinya lya 

26 mugandawe Yokutani. Yokutani 
nazala Alumodadi, ne Serefu, ne 

27 Kazalumavesi, ne Yera; ne Kado- 

28lamu, ne Uzali, ne Dikula; ne 

29 Obali, ne Abimaeri, ne Seba; ne 
Ofiri, ne Kavira, ne Yobabu: abo 

30 bona bana ba Yokutani. Nensi 
gyebatulamu yava ku Mesa, ngo- 
genda Esefali, olusozi olwebuva- 

31 Doa. Abo be bana ba Semu, 
ebika byabwe nga bwebyali, neni- 
mi zabwe, munsi zabwe, amawanga 
gibwe nga bwegali. 

32  Ebyo bye bika ebyabana ba Nn- 
wa, ngokuzālibwa kwabwe bwe- 
kwali, mu mawinga gabwe: tera 
mwabo mwegava amawanga okwa- 
wulirwa munsi amataba nga gama- 
ze okubawo. l 


11 Nensi zona zalina olulimi Jamu 
3 nenjogera emu. Awo, bwebali 
batambula ebuvanjuba, nebalaba 
olusenyi munsi Sinali; nebatila 
8 omwo. Nebagambagana nti Kale 
'no, tukole amatofali, tugokere da- 
la. Awo nebaba namatofali mu 
kifo kyamainja, nebitosi mu kifo 
4 kyenoni. Nebogera nti Kale 'no, 
— twezīmbire ekibuga, nekigo, 2 (eki- 
ritusa) entiko yakyo mu ‘gulu, era 
twefunire erinya; tuleme okusa- 
sanira dala ewala munsi zona. 
5 Mukama na'ka oknlaba ekibuga 
nekigo, abana babantu byebazimba. 
6 Mukama nayogera nti Laba, “abo 
lye 'gwanga limu, era bona balina 
olulimi lumu ; era kino kyebatanu- 





11 


71 Ryom. 
1. 12. 


i Lub. 13. 
12, 14, 15, 
17; 16. 18- 


1. 
Kubal. 84. 
2-12. 
Yos.127,8. 


è 1 Byom. 
1.17 neb. 


l Lub. 11. 
12. 


“1 Byom. 
1. 19. 


" Lub. 9. 
19 


8 Ma. 1. 28. 


d Lub. 18. 
Zi. 


“ Bik. 17. 
26. 





Luk. 3.36, 


h Luk. 3. 
35. 


l Lak.3.35. 


"Luk. 3. 
34. 


aT 
1 Byom. 1. 
26. 


OLUBERYEBERYE. 


la okukola: ne kakano tewali eki- 
genda okubalema, d kyebagala oku- 
7kola. Kale 'no, “tu'ke, tutabuli- 
retabulire eyo olulimi Iwabwe, / ba- 
leme okutegera enjogera yabwe 
8 bo'ka na bo'ka. 
9 nibasasanyiza dala okuva eyo 
okubuna ensi zona: nebaleka oku- 
9 zīmba ekibuga. Erinya lyakyo 
kyeryava litūmibwa Baberi; kuba- 
nga eyo Mnkama gyeyatabulirata- 
bulira olulimi Jwensi zona : nokuva 
eyo Mukama nabasasānyiza dala 
okubuna ensi zona. 

10 Kuno kwe kuzala kwa Semu. 
Semu yali yakamaze emyaka kiku- 
mi, nazala Alupakusadi amataba 
nga gakamaze emyika ebiri okuba- 

11 wo: Semu nawangala bweyamala 
okuzila Alupakusadi emyaka bita- 
no, nazala abina abobulenzi nabo- 
buwala. 

12 Alupakusadi namala emyaka asa- 

13 tu mwetano, í nāzāla Sera: Alupa- 
kusadi nawangila bweyamala oku- 
zila Sera emyika bina mwesatu, 
nazala abana abobulenzi nabobu- 
wala. ii 

14 Sera namala emyika asatu, na- 

15 zāla Eberi: Sera niwangila bwe- 
yamala okuzala Eberi emyaka bina 
mwesatu, nazila abina abobulenzi 
nabobuwala. 

16 Eberi nimala emyāka asatu 

17 mwena, nazala * Peregi ; Eberi nā- 
wangāla bweyamala okuzāla Pere- 
gi emyäka bina mwasatu, nāzāla 
abina abobulenzi nabobu wala. 

18 Peregi nāmala emyāka asatu, 

19 nāzāla Leu: Peregi niwangala 
bweyamala okuzāla Leu emyāka 
bibiri mu mwenda, nizila abāna 
abobulenzi nabobuwala. 

20 Leu nimala emyāka asatu mwe- 

21 biri, nazala ' Serugi : Leu nawanga- 
la bweyamala okuzala Serugi em- 
yaka bibiri mu musänvu, nāzāla 
abāna abobulenzi nabobuwala. 

22 Serugi namala emyika asatu, 

23 nazala Nakoli: Serugi nawangala 
bweyamala okuzala Nakoli emyaka 
bibiri, nazala abina abobulenzi 
nabobuwala. 

24 Nakoli namala emyaka abiri mu 

25 mwenda, nazala "Tera: Nakoli 
nawangala bweyamala okuzāla Te- 
ya emyika kikumi mu kumi mu 
mwenda, nazila abina abobulenzi 
nabobuwala. 

26 Tera namala emyika nsānvu, 
nazala " Ibulamu, Nakoli, ne Ka- 


lani. 
27 Era kuno kwe kuzila kwa Tera. 
Tera yazala Ibulamu, Nakoli, ne, 
28 Kalani; Kalani nazila Luti. 
lani nafira awali kitawe munsi 
mweyazalirwa, mu Uli, (yensi) 
29 Eyabakaludaya. Ne Ibulamu ne 


Nakoli nebewasiza abakazi: omu- 
kazi wa Ibulamu erinyalye ° Salai; 
nomukazi wa Nakoli erinyalye # Mi- 
rika, omwāna wa Kalani, ye kitawe 
wa Mirika, era kitawe wa Isika. 


Bwatyo Mukama | 30 Era ” Salai yali mugumba; teyalina 


81 mwāna. Tera nātwāla Ibulamu 
omwinawe, ne Luti, omwana wa 
Kalani, omu'zukuluwe, ne Salai 
mukamwanawe, omukazi womwa- 
nawe Ibulamu ; nebavayo nabo mu 
s Uli, yensi Eyabakaludaya, oku- 
ingira “munsi ya Kanani; nebatūka 

82 Ekalani, nebatūla eyo. 
za Tera zali emyäka bibiri mweta- 
no: Tera nafira mu Kalani. 

1 9 Awo a Mukama nagamba Ibula- 

mu nti Va munsi yauyo, era 


awali ekikakyo, nenyumba ya kita. | Is. 


wo, oingire munsi gyendiknlaga : 
2 nange b ndikufala e'gwānga edene, 
era “nakuwanga omukisa, era nā- 
kuzinga erinyalyo; era d bērānga 
8 mukisa 'gwe: nange “nabawanga 
omukisa abanikusabiranga 'gwe 
omukisa, noyo anikukolimiranga 
nimukolimiranga 'nze; ne /mu- 
'gwe ebika byona ebyomunsi mwe- 

4 biriwerwa omukisa. Bwatyo Ibu- 
samu nigenda, nga Mukama bwe- 
yamugamba ; ne Luti nagenda na- 
ye: Ibulamu yali yakamaze emya- 
nsanvu mwetano bweyaya mu 

5 Kalani. Ibnlamu nitwala Salai 
mukaziwe, ne Luti omwana wa 
ndawe, nebintu byabwe byona 


muga 
byebali bakung'anyi'za, 9 nabantu f 


bebafunira imu Kalani; nebavayo 


okuingira munsi ya Kanani; neba- | sı 


6 ingira munsi ya Kanani. Ibulamu 
knaita munsi nātūka mu kifo kya 
“Sekemu, awali omuvule gwa Mole. 
m Era Omukanani yali munsi mu 
7 biro ebyo. 
Ibulamu, nayogera nti 0° Eza'deryo 


ndiriwa ensi eno: nazimbira eyo |; 


Pekyoto eri Mukama eyamulabiki- 


8 ra. Navayo nigenda awali olusozi | 7 
ku lui olwebuvanjuba Olwebeseri, | 9 
nasimba ewemaye, Ebeseri ngaji 


kiri ku lni olwebugwanjuba, ne Ai 
ku lui olwebuvanjuba: nazimbira 
eyo ekyoto eri Mukama, ” nākābira 


9 erinya lya Mukama. Ibulamu nå- 
tambula, $ saa bena e'kubo 
eryobukika obwadyo. 


10 ewagwa 'enjala munsi: Tbula- 
mu “naserengeta mu Misiri, okutiila 
omwo; kubanga enjala yali nyingi 
11 munsi. Awo, bweyali nganatera 
okningira mn Misiri, nalyoka aga- 
mba Salai mukaziwe nti Laba, 'ma- 


ay nga 

12 okulaba: kale, Abamisiri bwebah- 
kulaba, kyebaliva bogera nti Oyo 
ye mukaziwe: era “balinzi'ta 'nze, 
naye 'gwe balikuwonya mulamu. 


Nenaku | yo 


n Mukama nilabikira : 


woli Ymukazi mulungi 4 


11. 7—12. 12. 


° Lab. 17. 
15; 20. 12. 
P Imb, 2. 
90. 


“ Imb. 16 
1,2; 18.21, 
12. 


? Lub. 13. 
4. 
' Lub.13.3. 


t Inb.281. 
“ Zab. 108, 
18. 


Lub. 8. 


12. 13—14. 10. 
; Lab. 20. 13 a Oyogerānga, nkwegairi'de, 


b Mat. 5. 
3. 


Lab. 20.2. 


14 


?# Nge. 2.1. 


tLab. 126, 


21 Kol6.?7. 


n 
gwoli mwauyinaze: ndyoke dab 
ebirungi kububwo, nobulamu bwa- 

14 nge buwone kululwo. Awo, Ibu- 
lamu bweyamala okningira mu Mi- 
siri, Abamisiri b nebalaba omukazi 

15 nga mulungi nyo. Nabakingu ba 
Falaonebamulaba, nebamutendere- 
za eri Falao; c nebatwāla omukazi 

16 mu nyumba ya Falao. «4 Nakola 
bulungi Ibulamu kububwe: naba 
nendi nente, nendogoi ensaja, 
naba'du, nabazina, nendogoi enka- 

17 zi, neng'amira. Mukama “nabonya- 
bonya Falao nenyumbaye nebibono- 
bono ebikulu olwa Salai mukazi wa 

18 Ibulamu. Falao naita Ibulamu, nā- 

ogera nti /Kino kiki kyonkoze ? 
iki. ekyakulobera okumbulira nga 

19 ye mukaziwo? Kiki ekyakwogeza 
nti Ye mwanyinaze? nange noku- 
twila ne'mutwala okuba mukazi 
wange: kale kakano laba mukazi- 

20 wo, omutwale, wegendere. 9 Falao 
nāmulagiririza abasaja : nebamwe- 
rekerako ye ne mukaziwe ne byona 


byeyalina. 
1 3 IBOULAMU nālinya nava mu Mi- 
siri, ye ne mukaziwe ne byona 
byeyalina, ne Luti wamu naye, 4 ne- 
2 bagenda mu bukika obwadyo. bEra 
Ibulamu yalina o bungi, ente, 
3 ne feza, ne zābu. Nāgenda ngata- 
mbula niva cmu bukika obwadyo 
nātūka Ebeseri, mu kifo ewemaye 
mweyasoka okubera, wakati Wabe- 
4 seri ne Ai; dmu kifo ekyekyoto 
kyeyakola eyo oluberyeberye: Ibu- 
lamu “nakabira eyo erinya lya Mu- 
5 kama. Era ne Luti, eyagenda ne 
Ibalamu, yalina embuzi nente ne- 
6 wema. JEnsi netebainza bombi 
okutila awamu: kubanga ebintu 
byabwe byali bingi, nokuinza neba. 
7 tainza kutūla wamu. Newabawo 
9 empaka eri abasimba bente za 
Ibulamu nabasiimba bente za Luti: 
era 'Omukanani Nomuperizi bātūla 
8 munsi mu naku ezo. Ibulimu na- 
gamba Luti nti # Waleme okubawo 
empaka, nkwegairi'de, eri 'nze na- 
we, neri abasumba bange nabasū- 
mbabo; kubanga tuli ba huganda. 
9! Ensi yona si mu masogo? yawu- 
kana nange, nkwegairide; ™ oba- 
nga (oneroboza) omukono ogwa ko- 
no, ninge nāgènda ku mukono ogws- 
dyo; nawe (bwoneroboza) omukono 
ogwadyo, ninge nagenda ku mu- 
10 kono ogwa kono. Luti nāimusa 
e, nalaba #olusenyi olwa Yo- 
ludani iwona, nga mulimu ama'zi 
mangi wonawona, Mukama nga ° ta- 
nazikiriza Sodoma ne Gomola, nga 
P lufanana ngolusuku Iwa Mukama, 
ngensi Yemisiri, ngogenda mu " Zo- 
11 ali. Awo Luti neyeroboza olusenyi 





OLUBERYEBERYE. 


lwona olwa Yoludani; Luti nāta- 
mbula ebuvanjuba : nebawukana 
12 bo'ka na bo'ka. 
munsi ya Kanani, ne Luti 4 natula 
mu bibuga ebyomulusenyi, ' na'ju- 
lula ewemaye nagitusa Esodoma. 
13 Nabantu abomu Sodoma bali babi 
era “bondnyi nyini mu maso ga 
14 Mukama. Mukama nagamba Ibu- 
lamu, Luti,bweyamala ok wawukana 
naye, nti Imusa kakano amasogo, 


otunule ngoima mu kifo mwoli, |? 


w obukika obwa kono nobwadyo ne- 
15 buvanjuba nebugwanjuba: kuba- 
nga ensi yona gyolabye, Y ndigiwa 
'gwe, 7 neza'deryo emirembe gyona. 
16 Era ^ ndifala neza'deryo ngenfūfu 
eyokunsi : era omuntu bwainza oku- 
bala enfūfu eyokunsi, era neza'de- 


17 ryo liribalika. Golokoka, otambule | 20 
obune ensi obuwānvu bwayo nobu- | o 


gazi bwayo ; kubanga ndigiwa 'gwe. 
18 Ibulamu na'julula ewemaye, na'ja 


Ibulamu natula | 12. 





d natula awali emivule gya Mamule, | 18. 


cegiri mu Kebnloni, nazimbira eyo 


ekyoto eri Mukama. 
1 4 Awo mu mirembe gya Amulaferi 
kabaka 4 Wesinali, Alioki, kaba- 

ka Werasali, Kedolaomeri, kabaka 
b Weramu, negya Tidali, kabaka 
2 Wegoiimu, nebalwana ne Bera, ka- 
baka Wesodoma, ne Birusa, kabaka 
Wegomola, Sinabu, kabaka c Wea- 
duma, ne Semeberi, kabaka Weze- 
boiimu, ne kabaka Webera, [ye 
8 d Zoali). Abo bona nebegatira mu 
kiwonvu Sidimu (“eyo ye nyanja 
4 eyomunyo). Bawerereza Kedolao- 
meri emyaka kumi nebiri, ne mu 
mwaka ogwekumi nesatu nebajema. 

5 Ne mu mwaka ogwekumi nena Ke- 
dolaomeri na'ja, ne bakabaka abali 
awamu naye, nebakubira / Abalefa 
mu Asuterosikalunaimu, 7 Nabazuzi 
mu Kamu, t Nabemi mu Savekiria- 
6 saimu,£ Nabakoli ku lusozi Iwabwe 
Seiri, nebabagoba okutiisa Erupa- 
7 lani ekiri okumpi ne'dungu. Ne- 
ba'dayo nebatūka Enumisupati (ze 
Kadesi ), nebakuba ensi yona Eyaha- 
maleki, era Neyabamoli, abatula 
8 mu ! Kazazonitamali. Newatabāla 


“ Lub. 11. 
2. 


b Is. 11.11. 
“Ma.29.2). 


d Lub. 19. 
22. 


“Ma. 3.17. 
Zab. 107. 
3. 


Ma. 3.11. 
?7 Ma. 2.20. 
i Ma. 2.10, 
11.. 


k Ma. 2. 12, 
22, 


kabaka Wesodoma, ne kabaka We- | 20.2 


pomol, ne kabaka Weaduma, ne 
abaka Wezeboiimu, ne kabaka We- 
"bera [e Zoali); nebategeka olu- 
lo okulwanira nabo mu kiwonvu 

9 Sidima ; okulwana ne Kedolaomeri, 
kabaka Weramu, ne Tidali, kabaka 
Wegoiimu, ne Amulaferi, kabaka 
Wesinali, ne Alioki kabaka Wera- 
sali: bakabaka abana nga balwana 
10 nabatano. Era ekiwonvu Sidimu 
kyali kiju'de ™ obunya obwebitosi ; 
ne bakabaka Besodoma Negomola 
neba'duka, nebagwa omwo, nabo 
abasigalawo neba dukira ku ?lusozi. 


a Lub. 11. 
3. 


n Imub. 19. 
37, 30. 


14 


° Ja. 16, 21. 


A Lub. 12 
r Lub. 13. 
12. 


? Lub. 13. 
18. 


tlu. Bi 


“ Lub. 13. 
8. 


“ Lub. 18. 
3; 17. 12, 


Zi. 
Mub. 27. 


Ù Balam. 
18. 2). 


€ Beb. 7.1. 


4 Lun. 3.11. 
2 Xam. 2.5. 
k lu. 2. 
Mat.11.25. 
l Lub. 24. 
X. 

m Beb.7.4. 


" Kuv. 8.8. 
Dau. 12. 7. 
Kub. 10.5, 
8. 


° lu. 19. 


P lu. 13. 


“4 Dan. 10. 
1. 

Bik. 10. 10, 
ll. 

b Lub. 2%. 
24. 

Dan. 10.12. 
Luk. 1. 13, 
30. 


t Rik. 7. 8. 





OLUBERYEBERYE. 





11 Nebanyaga °ebintn byona ebyomu 
Sodoma Negomola, nebyokulya bya- 
12 bwe byona, nebegendera. Nebanya- 
ga Luti, Pomwana wa muganda wa 
Ibulamu, r eyatūlānga mu Sodoma, 
13 nebintubye, nebagenda. Newa'ja 
omn eyawonawo, nibilira Ibulamu 
Omwebulaniya: 5oyo yatulanga 
awali emivule gya Mamule Omwa- 
moli, muganda wa Esukoli, era mu- 
ganda wa Aneri; “nabo bali nga ba- 
14 laganye ne Ibulamu. Ibulamu bwe- 
yawulira nga banyaga #mugandawe, 
nagenda nabasajabe abaigirizibwa 
okulwana, Yabazalirwa mu nyumba- 
ye, ebikumi bisatu mu kumi mu 
munana, nebabagoberera okutiisa 
13 vku Dani. Nebawukanamu okuba- 
lumba ekiro, ye naba'dube, $ neba- 
bakuba, nebabagoberera okutūsa ku 
Koba, ekiri ku mukono ogwa kono 
16 ogwe Damasiko. Nakomyawo sebi- 
ntu byona, era näkomyawo ne mu- 
gandawe Luti, nebintubye, era na- 
17 bakazi, nabantu. Ne kabaka We- 
80doma!nafulumaokumusisinkana, 
ce bweyamala okukoma wo nga'se Ke- 
dolaomeri ne bakabaka abali naye, 
mu kiwonvu Save' [kye dkiwönvu 
18 kya KAAR): Ne: Merukizedeki ka- 
baka Wesalemi naleta e'mere no- 
mwenge: era ye yali /kabona wa 
19 Katonda vali wa'gulu enyo. Nä- 
musabira omnkisa, nayogera nti 
Ibulamu iawebwe omukisa Katonda 
ali wa'gnin enyo, #£nanyini ‘gulu 
20 nensi: era l Katonda ali wa'gulu 
enyoatenderezebweakugahi'deaba. 
labebo mu mukonogwo. Namuwa 
ekitundu ekyekumi m ekya byona. 
21 Kabaka Wesodoma nagamba Ibula- 
munti Mpa 'nzeabantu, ebintu obye- 
22 twalire 'gwe. Ibulamu nägamba 
kabaka Wesodoma nti » Nyimusi'za 
omukono gwange eri Mukama, Ka- 
tonda ali wa'gulu enyo, ?nanyini 
28 'guln nensi, (nga ndaira) nti siri- 
twala ka'gwa newakuba'de akakoba 
'kengato newakuba'de akantu kona 
kolina, oleme okwogera nti 'Muga- 
24 gawazi'za Ibulamu: wabula ebyo 
abavubuka byebali'de, nomuga 
abasaja Pabagenda nange; Aneri, 
ssukoli, ne Mamule abo batwale 


omugabo gwabwe. 
1 5 OLUVANYUMA lwebyo ekigambo 
kya Mukama neki'jira Ibulamu 
mu 4 kwolesebwa, nga kyogera nti 
vTotya, Ibulamn: 'nze €ngaboyo, 
2 d nemperayo enene enyo. Ibulamu 
nayogera nti Ai Mukama Katonda, 
onompa ki, “ kubanga ntambula nga 
sirina mwana, naye alirya enyumba 
3 yange ye Damaseka Erieza? Ibu- 
lamn nayogera nti Laba, 'nze tompa- 


'de za'de: ern, laba, eyazalirwa mu; 


nyumba yange ye mnsika winge. 


4 Era, laba, ekigambo kya Mukama 
nekimu'jira, nga kyogera nti Omu- 
ntu oyotaliba musikawo; naye J/ali- 
va mu ntumbwezo 'gwe yaliba omu- 

5 sikawo. Namufulumya ebweru, nā- 
yogera nti Tunulira e'gulu kakano, 
9 obale temunyenye, bwonolnzaoku. 
zibala : namugamba nti £ Eza'deryo 

6 bweririba bwerityo. |Na'kiriza Mu- 
kama; ™ nakumubalira okuba obu. 

7tukirivu. Namugamba nti 'Nze 
Mukama "eyan eya mu °’ Uli Eya- 
bakaludaya, ? okukuwa ensi eno 

8 okugisikira. Nayogera nti Ai Mu. 
kama Katonda, ” kiki ekinintegeza 

9 nga ndigisikira? Nämugamba nti 
Ontwalire ente enkazi eyakamaze 
emyaka esatu, nembuzi enkazi eya- 
kamaze emyäka eatu, nendiga 
ensaja eyakamaze emyaka esatu, 

10 ne kamukukulu, nejiba eto. Neye- 


twalira ebyo byona, #nabyasamu |! 


wakati, nateka ebitūndu bibiri bibiri 
nga birabagana: naye !enyonyi nã- 
11 tazasāmu. Namasega negagwa ku 
12 mirambo, Ibulamu nāgagoba. Awo 
enjuba bweyali ngegwa, *otulo otu- 
ngi netugwa ku Ibulamau ; era, laba, 
entisa eyekizikiza ekiku'te nemu- 


18 gwako. Nagamba Ibulamu nti Te- | #: 
gerera dala © ngeza'deryo liriba ge- | 23 


nyi munsi eteri yabwe, era baliba- 
wereza ; era Y balibabonyezabonye- 


14 za emyaka bina; era ne'gwanga |2. 


eryo, lyebaliwereza, 3 ndirisalira 
omusingo: nebalyoka 4 bavamu 
15 nga balina ebintubingi. Naye b'gwe 
oligenda “awali bajajabo nemi- 
rembe ; dolizikibwa bwolimala oku- 
16 wangala obulungi. Ne mu ° mire- 
mbe okuna balikomawo nate 
wano: kubanga obutali butukirivu 
J Obwomwamoli 9 tebunātukirira. 
17 Awo, enjuba bweyamala okugwa, 
a apaa nga amali ogwila wasiri 
ekinyoka nomumuli aka nebiita 


18 wakati awali ebitindu ebyo. Kul; 


Junaku olwo Mnkama' nālagäna ne 
Ibulamu, ngayogera nti t Eza'deryo 


ndiwa'de ensi eno, okuva ku mu'ga |31 


Ogwemisiri okntūka ku mu'ga omu- 


19 nene, omu ga Fulati: Omukeni, No- | Y 
20 mukenizi, Nomukadumoni, Nomu- |; 


21 kiti, Nomuperizi, Nabalefa, Nomwa- 
moli, Nomukanani, Nomugirugasi, 
Nomnyebusi. 


1 SALAT, mukazi wa Ibulamu, 
a nātamuzālira bāna : era yalina 
omuzāną, b Omunmisiri, erinyal 

2 ¢ Agali. Balai nagamba Ibulamu 
nti Laba 'no, Mukama d anrziisi'za 
obutazalanga; nkwegairi'de, ingira 
eri omuzana wange; mpo'zi ndifuna 
abana muye. Ibulamu “nawulira 

3 edobozi lya Salai. Salai, mukazi 
wa Ibulamu, natwala. Agali, Omu- 
misiri, muzinawe, Ibulamu bweyali 


ye|2 


14. 11—16. 3. 


“ Lub. 15. 
3. 


> Lub.21.9, 
“ Bag.4.24. 
4 Luh. 20. 
18; 30. 2. 


1 Sam. 1.5, 
“lmb.8.17. 


16. 4—17. 21. 


mKur. 15 
2, 


"TK. 29 
1 Pet. 214. 





yakamaze emyaka ekumi okutiila 
munsi ya Kanani, nämuwa Ibulamu 

4 musajawe okuba mukaziwe. Nai- 
ngira eri li, naye naba olubuto : 
awo bweyalaba ngali lubuto, mnu- 
golewe / nanyêmebwa mu masoge. 

5 Salai nagamba Ibulamu nti Okwō- 
nona kwange kube ku'gwe: nakuwa 
omnzana wange mu kifubakyo; ka- 

le bweyalaba ngali lubuto, nenyo- 
mebwa mu masoge: Mukama? atu- 

6 salire omusango 'nze nawe. Naye 
#Ibulamu nigamba Salai nti £ Laba, 
omuzănawo ali ma mukonogwo; 
mukolere ekifanana ekirungi mu 
masogo. Salai namnjoganga, ' na- 

7 'duka ma masoge. Ne malaika wa 
Mukama namulabira awali olu'zi 
olwama'zimu'dunga,olu'zi olulimu 

8 'kubo ngogenda = Esnli. Nayogera 
nti Agali, muzana wa Salai, ova 
wa? era ogenda wa? Naye nayo- 
gera nti Nziruka mu maso ga mu- 

9 gole winge Salai. Ne malaika wa 
ukama namugamba nti 'Dayo eri 
mugolewo,”? ogonde wansi wemiko- 

10 nogye. Era malaika wa Mukama 
nimugamba nti 0 Ndyongera nyo 
eza'deryo, nokubala peritabalika 
11 olwobungi. Era malaika wa Mu- 
kama namugamba nti Laba, oli lu- 
buto, era olizila omwana wa bu- 
lenzi; era Polimutiima erinya Isi- 
maeri, kubanga Mukama awuli'de 
12 ckubonyabonyazebwakwo. rEra 
aliba ngentulege mu bantn; omu- 
konogwe gunalwananga na bali mu- 
ntu, nomukono gwa buli muntu 
'gunalwiananga naye; ?#era anätūlā- 
13 nga awali bagandabe bona. Niita 
erinya lya Mukama eyayogera na- 
ye, nti 'Gwe Katonda alaba : kuba- 
nga yayogera nti Nokutunala ntu- 
14 nali'de oyo tandaba? Olu'zi kye- 
rwava luitibwa #Beerirakairoi: la- 
ba, Jali ©% wakati Wakadesi Nebere- 
15 di. vAgali nazalira Ibulamu omwa- 
na: Ibulamu nitima omwănawe, 
Agali gweyazala, erinyalye #Isima- 
16 eri. Ibulamu yali tanggon emya- 


ka kinana mu mukāga, Agali bwe- 


yazilira Ibulamu Isimaeri. 
17 Awo TIbnlamu bweyali yaka- 
maze emyaka kyenda mu mwe- 

nda, Mukama 3 nalabikira Ibulamu, 
nămugamba nti >? 'Nze Katonda O- 
muinza webintu byona; € tambuli- 
ranga mu maso gānge, oběrēnga 

2 d mutukirivu. Nange ndiragāna 
endagino yinge 'mze nawe, era 
Sendikniza nyo. Ibulamu /ni- 
viinama amasoge: Katonda nayo- 

4 gera naye nti 'Nze, laba, endagano 
yange eri nawe, niwe oliba 7 kitawe 

$ wamawänga amangi. '85 tokyaiti- 
bwanga nate erinyalyo Ibulamu, 
naye ferinyalyo Hinêbinga Ibulai- 


OLUBERYEBERYE. 





mu; kkubanga nkufu'de kitawe wa- 
6 mawanga amangi. Era ndikwaza 


nyo, era !ndikufula amawinga, ne $ 


7 m bakabaka baliva mu'gwe. Era 
# ndinyweza endagāno yange 'nze 


nawe neza'deryo eriri'dawo okutū- | M 


sa emirembe gyabwe gyona okuba 
endagano eteridiba, 9 okuba Kato- 
nda eri Lih neri Peza'deryo eriri- 

8 'dawo. Era rndikuwa 'gwe neza'de- 
o eriridawo ensi ? gyewatambu- 
lirāngamn, ensi 
okugirya emirembe gyona ; era 'nze 

9 !naberanga Katonda wabwe. Ka. 
tonda nigamba Ibnlaimu nti Nawe, 
gwolikwata endagano yange, 'gwe 
neza'deryo eriri'dawo okntūsa emi- 
10 rembe gyabwe gyona. Eno ye nda- 
gano yange, gyemunakwatanga, eri 
'nze na mwe neza deryo eriri dawo; 
buli musaja mu'mwe anikomolwa- 
11 nga. Era munākomolwānga omu- 
biri gwekikuta kya mwe; era kuna- 
banga “kabonero akendagāno eri 
19 'nze na'mwe. Anamalinga enaku 
omunina #anakomolwanga mu” 
mwe, buli musaja mu mirembe gya- 
'mwegyona, anazalirwinga munyu- 
mba, era noyo mu'na'ywinga yena 
ainen an heria nebintu, atali wa 
13 ku za'de lya'mwe. Anāzālirwānga 
mu nyumbayo, noyoanagulibwanga 
nebintubyo, kibagwanira okumuko- 
molinga: nendagino yange ene- 
binga mu mubiri gwa'mwe okuba 
14 endaginoeteridiba. Nomusaja ata- 
li mukomole atakomolwinga mu 


ntube; ngamenye endagino yange. 
15 Katonda nigamba Ibulaimu nti 
Salai mnkaziwo, tokyamuita eri- 
nyalye Salai, naye Sala lye linaba- 
16 nga erinyalye. Nange ndimuwa 
omukisa, era nate £ ndikuwa omwa- 
na muye: wewawo, ndimuwa omu- 
kisa, naye aliba (nyina) 2 wamawa- 
nga; bakabaka babantu baliva mu- 
17 ye. Ibulaimu nalyoka aviinama 
amasoge, >niseka, nayogera mu 
mutimagwe nti Omwana alizilirwa 
oyo ezakamaze emyaka ekikumi ? 
era ne Sala, eyakamaze emyika 
18 ekyenda, alizala? lIbulaima naga- 
mba Katonda nti Singa Isimaeri 
19 anabinga mulamu mu masogo! Ka- 
tonda nayogera nti Ne'da, naye 
6 Sala mukaziwo alikuzalira omwa- 
na; niwe olimutima erinyalye Isa- 
ka: nange nanywezanga endagano 
yange naye okuba endagano eteri- 
20 diba eri eza'derye eriridawo, Ne- 
bya Isimaeri, nkuwuli'de: laba,’mu- 
wa'de omukisa, era ndimwaza, era 
d ndimwongera nyo; “alizala aba- 
kingu kumi na babiri, era / ndimu- 
21 fila e'gwanga edene. Naye enda- 
gano yange naginywezanga eri Isa. 


Toba eya Kanani, | 75, 


“ Bik. 7.8. 
Bal. 4. 11. 


“Ler. 12 
4. 
Luk. 2. 21. 


Yok. 7. 22. 
Baf. 3. 4 


Y Kur. 4. 
24. 


? Lub. 18. 
10. 

a Lub. 35. 
31. 

Bag. 4. 31. 
1 Pet. 3.6. 
è Lub. 18. 
12; 21, 6. 


“ fmb. 18. 
10; 22. 2 
Bag. 4 38. 


d Lub 16. 
30. 





16 






#Lub. 21. 
2 


i Lub. 18. 
19. 


“ Beb.13.2. 


a TaN. 19. 
1 Pet. 4 9. 


€ Lub. 19. 
2; 43. 24. 
d Balam. 
6.18; 13.15. 


/Lub:19.8. 


f 1 Rasek. 
4. 18. 

i Luh. T7. 
19,21; 21.2. 
Bal. 9. 9. 
k Lub. 17. 
17. 

Bal. 4. 19. 
Beb. 11.1), 
12, 19. 

l Lub. 17. 
Yi. 


"Luk. 1. 
18 


ni Pet.3.6. 








OLUBERYEBERYE. 


ka, 7 Sala gwalikuzalira mu biro 
ebyo ebyatekebwawo mu mwaka 
22 ogugenda oku'ja. Naleka okwogera 
naye, Katonda nalinya nava eri Ibu- 
23 laimu. - Ibulaimu natwala Isimaeri 
omwanawe, ne bona abazalirwa mu 
nyumbaye, ne bona abagulibwa ne- 
bintubye, buli musaja mu bantu 
abomunyumba ya Ibulaimu, naba- 
komolera ku lunaku olwo omobiri 
gwekikuta kyabwe, nga Katonda 
24 bweyamugamba. Ibulaimu yali ya- 
kamaze emyaka kyenda mu mwe- 
- nda, ji way ak oma Ia omubiri gwe- 
25 kikutakye, Ne Isimaeri omwana- 
We yali yakamaze emyaka kumi ne- 
satu, bweyakomolwa omubiri gwe- 
26 kikutakye. Ku lunaku lumu Ibu- 
laimu nakomolebwa ne Isimaeri 
27 omwanawe. iNabasaja bona abo- 
munyumbaye, abo abazalirwa mu 
nyumba, nabo mu'na'gwinga yena 
- beyamuguza nebintu, nebakomolwa 
wamu naye. 


1 Muxama nāmulabikira awali 
emivule gya Mamule, bweyali 
ngatu’de mu mulyango mu tuntu ; 

2 a naimusa amasoge natunula, era, 
laba, abasaja basatu nga baimiri'de 
mu masoge: awo b bweyabalaba, 
nava mu mulyango gwewema na- 
'duka mbiro okubasisinkava, navi- 
nama wansi, nayogera nti Mukama 

8 wange, obanga kakano ndabye ekisa 
mu masogo, tova wali mu'duwo, 

4 nkwegairi de: kale 'no€ balete otu- 
'zi, munabe ebigere, muwu'mulire 

5 wansi womuti: nange 4 naleta aka- 
"mere, “musanyuke emitima gya- 
'mwe; nemulyoka mugenda: ku- 

' banga mutunse eri omu'du wa mwe, 
Nebogera nti Kola bwotyo, nga 

6 bwoyoge'de. Ibulaimu nayanguwa 
naingira mu wema eri Sala nayo- 
gera nti: Tekateka mangu ebigero 
bisatu ebyobu'ta, obugoye, ofumbe 

7 e'mere. Ibulaimu na'duka mbiro 
eri ekisibo, nakima enyana eng'o- 
nvu enungi, nagiwa omu'du; naya- 

8 nguwa okugifumba. / Na'dira omn- 
zigo, namata, nenyana gyafumbye, 
nabiteka mu maso gabwe; naimiri- 
ra ku ma'bali gabwe wansi womuti, 

9 nebalya. Nebamugamba nti Ali- 
ru'dawa Sala mukaziwo ? Nayogera 
10 nti Laba, ali mu wema. Nayogera 
nti Sirirema kukomawo woli 9 eki- 
sera bwekiri'da; era, laba, “Sala 
mukaziwo alizala omwana owo- 
bulenzi.. Sala nāwulira mu mu- 
lyango gwewema, eyali enyumawe. 

11 #Ibulaimu ne Sala bāli baka'diye, 
era nga baitiri de obuka'de; 'songa 
Sala takyabera ngempisa eyabakazi 

12 bweri. Sala! nāseka mundaye, nga- 
yogera nti m Nga 'maze okuka'diwa 
ndisanyuka, era ne ? mukama wa- 











13 nge ngaka'diye? Mukama nagamba 
Ibulaimu nti Kiki ekimusese'za Sa- 
la, ngayogera nti Mazima ndizala 

14 omwana nga nka'diye? ° Waliwo 
ekirema Mukama? Mu? biro ebya- 
tekebwawo ndikomawo woli, ekisera 


bwekiri'da, ne Sala alizala omwana | 19 


15 owobulenzi. Sala nalyoka yegana, 


ngayogera nti Sisese : kubanga ya- | 21 


tya. Nāyogera nti Ne'da; naye 
okuseka osese. 

16 Abasaja nebagolokoka okuva eyo, 
nebatunulira Esodoma: Ibulaimu 
nagenda nabo ”okubawerekerako. 

17 Mukama nayogera nti Ibulaimu 

18 #namukisa kyenkola ? kubanga Ibu- 
laimu talirema kufuka 'gwanga 'de- 
ne eryamānyi, era amawanga gona 
agomunsi galiwerwa /omukisa mu- 

19 ye. 
“ alyoke abalagire abānabe nenyu- 
mbaye eri'dawo, okukwatanga oka. 
bo lya Mukama, okukolanga ebyo- 
butukirivu nebyensonga; Mukama 
alyoke alete ku Ibulaimu byeya- 

20 mwogerako. Mukama näyogera nti 
Kubanga “okukaba Okwesodoma 
Negomola kunene, era kubanga o- 

21 kwonona kwabwe kwa kitalo: V na- 


'ka kakano ndabe nga bakolera dala | 5. 


ngokukaba kwayo bwekuli, okwatu- 
ka eri 'nze; era obanga tekyali bwe- 
22 kityo, tnamanya. Abasaja nebava 
eyo, 4 nebagenda Esodoma: naye 
Ibulaimu ò ngakyaimiri'de mu maso 
23 ga Mukama. Ibulaimu c nāsembe- 
ra, nayogera nti 4 Olizikiririza aba- 
24 tukirivu awamu nababi? e Mpo'zi 
mu kibuga mulimu abatukirivu atā- 


no: olizikiriza ekifo notokisonyiws | 2 


kubwa batukirivu atano abakiri- 
25 mu? Kitalo okole bwotyo, oku'ta 
abatukirivu awamu nababi, /no- 
kwenkana abatukirivu nebenka. 

. na nababi; kitalo ekyo: 9 Omula- 
muzi wensi zona talikola bya bu- 
26 tukirivu? Mukama nayogera nti 
i Bwenālaba mu Sodoma abatuki- 

. rivn ntano munda mu kibuga, ne- 
ndyoka nsonyiwa ekifo kyona ka- 
27 bwābwe. Ibulaimu na'damu nāyo- 


gera nti Laba 'no, £ngeze'za 'nze i 


okwogera ne Mukama newakuba de 

28 nga ndi ! nfūfu bufūfu ne'vu: mpo- 
zi ku batukirivu atano kuvabulako 
. abatino: olizikiriza ekibuga kyona 
kubanga abatano babulako? Nayo- 
gera nti Sirikizikiriza bwenalabayo 

29 ana. mwabatano. Nayogera naye 
nate era nti Mpo'zi munalabikamu 
ana. Nayogera nti Sirikola bwentyo 
30 kubwana. Nayogera nti Nkwegai- 
ri'de, Mukana tasunguwala, nange 
kanjogere: mpo'zi munalabikamu 
asatu. Nayogera nti Sirikola bwe- 
31 ntyo, bwenalabayo asatu. Nayo- 
gera nti Laba 'no, ngeze'za 'nze 

. okwogera ne Mukama: mpo'zi mu- 


Kubanga kyenava 'mumanya, | 3 


1'7. 22—18. 31. 


47, 48. 
3 KoL 5.1. 









18. 2— 19. 20. 


" Balam. 
6. 39. 


" Yak. 5. 
16. 


“ Lab. 18. 
=. 


b Lab. 18. 
1 neb, 


“ Beb. 13.2. 


4 Lub. 18. 
4. 


#“Lub.184.8. 


l? Pet. 2 
7.8. ; 
> Kur. 2 
14. 


"3 Basek. 
4. IR 
Bik. 13.11. 


? Lab. 7.1. 
a Pet. 27, 


nalabikamu abiri. Nayogera nti 
32 Sirikizikiriza, kubwabiri abo. Na- 
yogera nti " Nkwegairi de, Mukama 
tasunguwala, nange kanjogere nate 
omulundi guno ogumu gwo'ka: 
mpo'zi munalabikamu ekumi. ? Ní- 
yogera nti Sirikizikiriza kubweku- 
33 mi abo. Mukama neyegendera, 
bweyamala okwogera ne Ibulaimu ; 
Ibulaimu na'dayo mu kifokye, 


1 9 a Ne bamalaika babiri nebatūka 
Esodoma akawungezi; ne Luti 
yali atu'de mu mulyango Ogweso- 
doma: > Luti nabalaba, nagolokoka 
okubasisinkana; nivinama amaso- 
2 ge wansi; nayogera nti Laba 'no, 
bakama bange, “ mwekolobye, mbe- 
gairi'de, mu nyumba eyomu'du wa- 
'mwe, musule okukesa obu'de, dmu- 
nabe ebigere, mukere enkya okugo- 
lokoka, mwegendere. N kelun nti 
Ne'da; naye tunasula mu lugudo 
3 okukesa obu'de. Nabawaliriza nyo; 
nebekolobya ewuwe, nebaingira mu 
nyumbeye; “nabafumbira embaga, 
nayokya omugati ogutazimbuluku- 
4 swa, nebalya. Naye nga tebaneba- 
ka, abasaja abomukibuga, Abesodo- 
ma, nebazingiza enyumba, abato era 
nabakulu, abantu bona nga bavu'de 

5 mu bifo byona: /nebaita Luti, neba- 
mugamba nti Abasaja baliru'dawa a- 
baingi'deewuwoekiro kino? 9obafu- 

6 lumye gyetuli, #tubamanye. k Luti 
nafuluma gyebali mu mulyango, 

7 na'galawo olu'gi enyumawe, Nā- 
ogera nti Mbegairi de, baganda 
ange,temukola bubi obwenkani'do 

8 wano. Laba 'no, nina abana aba- 
wala babiri, abatamanyinga mu- 
saja; kambafulumye abo gyemuli, 
m iri'de, na'mwe mubakole nga 
bwekiri ekirungi mu maso ga mwe: 
naye abasaja abo temubakola ki- 
gambo; kubanga batuse wausi we- 
9 kisikirize ekyakasolya kange. Ne. 
bogera nti Vawo. Nebogera nti 
Olusaja luno olumu lwaingira !o- 
kuba omugenyi, naye ™ kilugwani- 
ra okuba omulamuzi; kakano tu- 
nakukola 'gwe bubi okusinga abo. 
Nebamunyigiriza nyo Omusaja, ye 
Luti, nebasembera okumenya olu- 
10 'gi. Naye abasaja nebagolola emi- 
kono, nebaingiza Luti mu nyumba 
11 mwebali, neba'galawo olu'gi. Ne- 
bazibya amaso gabasaja “abali ku 
lu'gi, abato era nabakulu : nokwe- 


koya nebekoya nga banonya olu'gi. | 29 


19 Abasaja nebagamba Luti nti Olina 
nate wano abalala ? muko'domiwo, 
nabinabo, abobulenzi nabobuwals, 
ne bona bolina mu kibuga; ?bafu- 

13 lumye mu kifo muno: kubanga tu- 
nazikiriza ekifo kino, kubanga ? o- 
kukaba kwabwe kweyonge'de nyo 
mu maso ga Makama; era ” Muka- 


OLUBERYEBERY E. 


14 ma yatutumye okukizikiriza. Luti 
nafuluma nayogera ne bako'domibe, 
abawasa abawalabe, nagamba nti 
#Mugolokoke, muve mu kifo kino; 
kubanga Mukama anazikiriza eki- 
buga. 'Naye yali ng'anga asaga 

15 eri bako'domibe. Awo, bwebwakya 
enkya, bamalaika nebamwanguiriza 
Luti, nga bogera nti “Golokoka, 
otwale mukaziwo, nabanabo abawa- 
Ja bombi abali wano: oleme oku- 
zikirizibwa mu butali butukirivu 

16 obwekibuga. Naye nalwa; abasaja 
nebamukwata ku mukonogwe, ne 
ku mukono gwa mukaziwe, ne ku 
mukonogwabanabe abawala bombi; 
w Mukama ngamusasira : Y nebamu- 
'gyamu, nebamuleta ebweru weki- 

17 buga. Awo, bwebamala okuba'gyi- 
ramu dala, niyogera nti 'Duka ole- 
me okufa ; 2 totunula nyumawo, 's0 
tolwa mu lusenyi lwona; 'dukira 
ku lusozi, oleme okuzikirizibwa. 

18 Luti nabagamba nti Ne'da, muka- 

19 ma wange, nkwegairi'de : Jaba 'no, 
omu 'duwo alabye ekisa mu maso- 

0, era ogulumizi'za okusasirakwo, 
wondaze ngomponya neme okufa ; 
nesiinza ku'dukira ku lusozi luno, 
akabi kaleme okuntūkako nenfa: 

20 laba 'no, ekibuga ekyo kwe kumpi 

“okuki'dukiramu, era kye (kibuga) 
ekitono: nkwegairi'de, nzirukire 
. omwo, [si kitono ye nobulamu bwa- 

21 nge buliwona. amugamba nti 

Era 4 nku'kiri'za ne mu kigambo 





“ Kuhal. 
16. 21, 45. 


t Luk. 37. 
WW; N. 1. 


16. 24, 28. 
Kub. 18. 4. 


al Luk. 18. 
Bal. 9. 16, 
16. 
Y Zab. 34 
29. 


tlu. 28. 
Mat. 24. 16 


18. 

Luk. 9. 82. 
Baf. 3. 13, 
14. 


ekyo, obutasila kibuga kyoyoge- |8,? 


22 'deko. Yanguwako, o'dukire omwo; 
kubanga ’siinza kukola kigambo, 
nga tonatuka omwo. Erinya lye- 
kibuga kyeryava liitibwa Zoali. 

23 Enjube yali ngemaze okuvayo ku- 

24 nsi Luti bweyatūka mu Zoali. < Mu- 
kama nalyoka atonyesa ku Sodoma 


ne ku Gomola omuliro nekiberiti | 50 


25 nga biva eri Mukama mu 'gulu; na- 
sula ebibuga ebyo, nolusenyi Iwona, 
nabo bona abatilanga mu bibuga, 

26 d nebyo ebyamera ku 'taka. Naye 
mukaziwe natunula enyumawe nga- 


muvako euyuma, nāfūka “empagi | as, 


27 eyomunyo. Ibulaimu nāgolokoka 
enkya mu makya nāgenda mu kifo 
J mwaeyaimirira mu maso ga Mu- 
28 kana: natunulira Esodoma Nego- 
mola, neri ensi youa eyolusenyi, 
nalengera, era, laba, somu'ka o- 
wensi negunyoka ngomu'ka ogwe- 
ikomi. 
Awo, Katonda bweyazikiriza ebi- 
buga ebyomulusenyi, Katonda ina- 
'jukira Ibulaimu nasindika Luti ave 
wakati mu bibuga ebyasulibwa, bwe- 
yasula ebibuga Luti mweyali atula. 
30 Luti nalinya nava mu Zoali, nā- 
tula ku £lusozi, nabanabe abawala 
bombi naye; kubanga natya oku- 
tula mu Zoali: natula mu mpuku, 


íf Luh. 8.1; 
18. 23. 


k lu. 17. 





18 





1 MaX. 12. 
19. 


nD” >E : 
pp 


OLUBERYEBERYE. 


31 nabänabe abawala bombi. Nomu- 
beryeberye nagamba omuto nti Ki- 
ta'fe aka'diye, 'so tewali musaja 
munsi aliingira gyetuli ngempisa 

39 yensi zona bweri: kale, tunywese 
kitafe omwenge, na'fe tanasula 
naye, 'tukime eza'de lya kita'fe. 

33 Nebanywesa kitabwe omwenge e- 
kiro ekyo: nomuberyeberye nai- 
ngira, nasula ne kitawe; natama- 
nya bweyagalamira, newakuba'de 

34 bweyagolokoka. Awo ku lunaku 
olwadako, omuberyeberye nagamba 
omuto nti Laba, ekiro nasuze ne 
kitānge : era tumunywese omwenge 
nekiro kino; nawe noingira, nosula 
naye, tukūme eza'de lya kita'fe. 

85 Era nebanywesa kitabwe omwenge 
nekiro ekyo: omuto nagolokoka, 
nasula naye; nitamanya bweya- 
galamira, newakuba'de bweyago- 

36 lokoka. Bwebatyo abana ba Luti 
bombi abawala nebaba embuto za 

37 kitabwe. Omuberyeberye nazala 
omwana owobulenzi, namutuma e- 
rinya Moabu: moyo ye jaja Waba- 

38 moabu ne kakano. Era nomuto 
naye nazala omwina owobulenzi, 
namutiima erinya Benami : ? oyo ye 
jaja wabana ba Amoni ne kakano. 


2 la okugenda munsi eyobnkika 
obwadyo, natula wakati b Wekadesi 
2 Nesuli; <nabera mu Gerali. Iba- 
laimu nayogera ku Sala mukazi- 
we nti 4Ye mwanyinaze: ne Abi- 
“mereki kabaka Wegerali natuma, 
8 enātwāla Sala. Naye /Kātonda 
na'jira Abimereki g mu kiroto ekye- 
kiro, namugamba nti? Laha, 'gwoli 
mufn hufan, olwomukazi gwewatwa- 

4 la; kubanga alina 'ba. Era Abime- 
reki yali nga tanämusemberera : 
mayogera nti Mukama, koli'ta e- 
'gwanga newakuba'de nga tukiri- 
5 vu? Teyang'amba ye nyini nti Ye 
mwanyinaze? naye omukazi, omu- 
kazi ye nyini nayogera nti Ye mwa- 
nyinaze: nga ¿nina omutima omu- 
tukirivu nengalo ezitaliko kabi bwe- 

6 nakola ekyo. Katonda nimigamba 
mu kirdoto nti Wewawo, ‘manyi nga 
wakola ekyo ngolina omutima omu- 
tukirivu, era Mnange nenkuziiza 
nobutanyonona: kyenava nema o- 
7 kukuganya okumukwatako. Kale 
'no 'zayo mukazi womusaja; okuba- 
nga ye na bi, naye alikusabira, nawe 
oliba mulamu : era bwotomu'zeyo, 

p tegëra nga tolirema kufa, 'gwe, 
8 r nababo bona. Abimereki nagolo- 
koka enkya mu makya, naita aba- 
'dube bona, nibilira ebyo byona 
mu matu gabwe: abasaja nebatya 
9 nyo. Abimereki nalyoka aita Ibu- 
laimu, namugamba nti Onkoze ki? 
mange nakwêéntna ntya, #'gwe o- 


IBULAIMU nava eyo 2 natambu- 


kundetera 'nze nobwakabaka bwa- 
nge okwondna okunene? Onkoze 
10 ebikolwa tebitagwana kukola. A- 
bimereki nagamba Ibulaimu nti 
11 Walaba ki, ekyakukoza ekyo? Ibu- 
laimu nayogera nti Kubanga nalo- 
woza nti Mazima t okutya Katonda 
tekuli mu kifokino; nange w balinzi- 
13 'ta olwa mukazi wange. Era naye 
mazima / ye mwanyinaze, mwana 
wa kitange, naye si mwana wa mi- 
13 nge; nafuka mukazi wange: kale, 
Katonda ? bweyantambuzatambuza 
okuva mu nyumba ya kitange, ne- 
ndyoka 'mugamba nti Kino kye kisa- 
kyo kyononjolesanga; mu buli kifo 
mwetunatikanga, 70yogeranga ku- 
14 nzenti Ye mwanyinaze. Ne Abime- 
` reki natwala endiga nente, naba'du 
nabazāna, nabiwa Ibulaimu, namu- 
15 'diza Sala mukaziwe. Abimerekinā- 
yogera nti Ensi yange eri mn maso. 
16 go: tila gyonoyagala. Ne Sala nāmu- 
gamba nti Laba, mpa'de 4 mwanyo- 
ko ebitundu Inkumi ebya feza: laba, 
kyekyokubika ku maso gyoli eri abo 
bona abali nawe; ne mu bigambo 
17 byona oga'tidwa. Ibulaimu “ni- 
saba Katonda: Katonda niwonya 
Abimereki, ne mukaziwe, ne bazi- 
18 nabe; nebazala abana. Kubanga 
Mukama / yali asibi'de dala embuto 
zona ezomunyumba ya Abimereki, 
olwa Sala mnkazi wa Ibulaimn. 
21 MUKAMA í na'jira Sala nga bwe- 
yayogera, era Mukama nakola Sa- 

2 la nga bweyagamba. Sala “niba 
olubuto, nazalira Ibulaimu omwina 
owobulenzi ngaka'diye, mu 4&biro 
ebyo ebyatekebwawo Katonda bye- 

8 yamugambako. Ibulaimu natuma 
omwanawe eyamuzalirwa, Sala 
gweyamuzalira, erinyalye “Isaka. 

4 Ibulaimu Jnikomola omwinawe 
Isaka nga yakamaze enaku mupa- 
na, 9 nga Katonda bweyamulagira. 

5 Era “Zbulaimu yali yakamaze em- 
a 'kikumi, omwanawe Isaka 

6 bweyamuzilirwa. Sala na ra 
nti £ Katonda ansese'za; buli anā- 
wulirānga lanäsekerānga wamu 

Tnange. Nayogera nti Aluwa oyo 
eyandigambye Ibulaimu nga Sala 
aliyonsa abanabe? ™ kubanga 'mu- 
zalide omwana owobulenzi nga- 
ka'diye. 

8 Omwana nakula, nava ku mabêre: 
Ibulaimu nafumba embaga eneneku 
lunaku Isaka lweyavirako ku ma- 

9 bëre. Sala nalaba omwāna wa 
Agali » Omnmisiri, °gweyazālira 

10 Ibulaimu, ? ngadūla. Kyeyava a- 
gamba Ibulaimu nti T Goba omu- 
zana ono nomwanawe: kubanga 
omwana womuzana ono ta'ja kube- 
ya musika wamu nomwana wange, 

11 ye Isaka. Nekigambo ekyo neki 


19. 31—21. 11. 


t Lab 57. 


“ Lub. 12. 
13. 


b Lub. 12. 
14, 


“Lub. 13.9. 


dlu. 5. 


"Lab. 161. 


21. 12—22. 13. 


' Lub. 17. 
38. 


1 BaL9.7,R, 
Beb. 11.18. 


ln IR 
Lat. 16 10; 
17. 20. 


“Yok. 8. 
w. 


Kuv. 37. 


Lab 2. 
IL 


kizibu nyo mu maso ga Ibulaimu 
12  olwomwānawe. Katonda nāga- 
mba Ibulaimn nti Kireme okuba 
ekizibu mu masogo olwomulenzi, 
nolwomuzānawo; mu byona Sala 
byanākubulirānga, owuliringa e'do- 
bozirye; kubanga “mu Isaka eza'de- 
18 ryo mwerinaitirwanga. Era ne mu 
mwina womuzana ndimuvisamu 
u e'gwānga, kubanga ye lye za'de- 
14ryo. Ibulaimu nagolokoka enkya 
mu makya, na'dira e'mere nensawo 
eyediba eyamazi, nābiwa Agali, 
ngabi'sa ku kibegabegakye, no- 
mwana, “namusindika: nagenda, 
natambuliratambulira mu 'dnngu 
15 Eryebeeriseba. Nama'zi agomudi- 
ba nega'gwamu, nasazika omwana 
16 wansi wekisa'ka ekimu. Nagenda, 
nätüla wansi ngamutunulira wala- 
ko, nge'banga akasale wekagwa : 
kubanga yayogera nti Neme oku- 
laba omwana ngafa. Natiila nga- 
mutunulira, naimusa e'dobozirye, 
17 nakaba. YKatonda nawulira e'do- 
bozi Jyomulenzi; ne malaika wa 
Mukama naita Agali ngaima mu 
"gulu, nimugamba nti Oba'de otya, 
Agali? piek kubangan Katonda 
awuli'de e'dobozi Iyomulenzi wali. 
18 Golokoka, oimuse omulenzi, omu- 
kwate mu ngalozo; kuba #ndi- 
19 mufula e'gwanga edene. a Katonda 
nazibula amasoge, nalabaolu'zi Iwa- 
ma'zi; nagenda, na'juza ediba ama- 
20 'zi, nanywesa omulenzi. Katonda 
bnaba wamu nomulenzi, nakula; 
natilanga mu 'duvgu, “naifuka o- 
31 mulasi wobusile. Nitillanga mu 
'dungu Eryepalani: ne nyina nå- 
muwasiza -omukazi munsi Yemisiri. 
22 Awo mu biro ebyo “ Abimereki 
ne Fikoli omukulu we'gye neba- 
gamba Ibulaimu nti è Katonda ali 
wamu niwe mu byona byokola: 
23 kale no, /ndairira wano Katonda 
nga tonkusekusênga 'nze newaku- 
ba'de omwäna wange, newêkuba'de 
omwana womwana wange: naye 
ngekisa bwekiri kyenakukola, nawe 
ononkolanga bwotyo 'nze, nensi 
94 gyewatülamu. Ibulaimu nayogera 
25 nti Nalaira. Ibulaimm nanenya 
Abimereki olwolu'zi Iwama'zi, aba- 
'du ba Abimereki #)webimu'gyako 
26 oiwamanyi. Abimereki nayogera 
nti Simumanyi bwali eyakola bwa- 
“byo; 's0 tombilirangako,'s0 siwuli- 
27 rangako era, wabula lero. Ibulaimu 
na'dira endiga nente, ndbiwa Abi- 
mereki ; i nebalagana endagano bo- 
28 mbi. Ibulaimanātekaendiga endisi 
musinyu ezomukisibo wamu zo'ka. 
29 Abimereki nagamba Ibulaimu nti 
Endiga ezo endūsi Omusinvu zo- 
ta'de awamn zo'ka amakuln gazo 
30 ki? Nayogera nti Endiga ezo endisi 
omnsinvu onoziwebwa mu mukono 









OLUBERYEBERYE. 


gwange, kekyo kibere omujulirwa 
gyendi, nga 'nze nasima olu'zi olwo. 
31 Kyeyava'aita ekifo ekyo Beeriseba,; 
kubanga eyo gyebalairira bombi. 
32 Bwebatyo nebalaganira endagano 
mu Beeriseba: Abimereki nagolo- 
koka ne Fikoli omukuln we'gyerye, 


19 


| 
t Lub. 31. 
d3, 52. 


! Lub, 28. 
33. 


33 neba'dayo munsi Eyabafrisiti. (I- | = Lub 4 
bulaimu) nasimba omumyuliru mu | 28. 


Beeriseba, 7" nakowolera eyo erinya 
lya Mukama, * Katonda ata'gwawo. 
34 Ibulaimu namala enaku nyingi mu- 


nsi Eyabafirisiti. 
9 9 Awo oluvanyuma Iwebyo, 4 Ka- 
: tonda nakema Ibulaimu, namu- 
gamba nti Ibulaimu; nayogera nti 

2 'Nze 'nzuno. Nayogera nti Twala 
- kakano omwinawo, tomwainawo 
omu, gwoyagala, ye Isaka, € ogende 


munsi Moliya; omuwere eyo okuba | 3. 


ekiwebwayo ekyôkebwa ku lumu 
8 ku nsozi lwendikugambako. Ibu- 
laimu nagolokoka enkya mu makya, 
na'sa amatandiko ku ndogoiye, nā- 
twala naye babiri ku bavubukabe, 
ne Isaka omwanawe; nayasa enku 
ezekiwebwayo ekyokebwa, nagolo- 
koka, nagenda mu kifo Katonda 
4 kyeyamugambako. Kulunakuolwo- 
kusatu Ibulaimu naimusa amasoge, 
5 nalengera ekifo. Ibulaimu nagamba 
abavubukabe nti Mubere 'mwe wano 
' nendogoi, nange nomulenzi tuna- 
genda wali; netusinza, netu'da 
6 gyemuli. Ibulaimu natwala enkn 
ezekiwebwayo ekyokebwa, d nazi- 
teka ku Isaka omwanawe; natwala 
omuliro nakambe mu ngaloze; ne- 
7 bagenda bombi wamu. Isaka na- 
gamba Ibulaimu kitawe nti Kita- 
nge: nayogera nti 'Nze 'nzuno, 
mwana wange. Nayogera nti Laba, 
omuliro nenkn (bibino): naye gu- 
luwa omwana gwendiga ogwekiwe- 
8 bwayo ekyokebwa ? Fbulaimu na- 
yogera nti Katonda anefunira 
omwana gwendiga ogwekiwebwayo 
ekyokebwa, mwana wange: kale 
9 nebagenda wamu bombi. Nebatiika 
mu kifo Katonda weyamugamba ; 
Ibulaimu nazimbira eyo ekyêto, 
nitindikira enku, näsiba Isaka 
omwanawe, “namugalamiza ku 
10 kyoto, kunku. Ibulaimu nagolola 
omukonogwe, na'dira akimbeoku ta 
1l omwanawe. Ne malaika wa Mu- 
kama namukowola ngaimi mu 'gu- 
lu, nayogera nti Ibulaimu, Ibulai- 
mu: nayogera nti 'Nze 'nzuno. 
12 Nayogera nti /To'sa mukonogwo 
ku mulenzi, 's6 tomukolako kantu: 
kubanga 4 kakano ntege'de ngotya 
Katonda, kubanga tonyimye mwa- 
13 nawo, omwanawo omu. lbulaimu 
naimusa amasoge, natunnla, era, 
laba, enyumawe endiga ensaja, nge- 
kwati'dwa mu kisa'ka namayem 


Yak. 1. 12. 
1 Pet. 1.7. 
> Beb. 11. 
17. 


e 2 Byom. 


d Yok. 19. 
17. 


Lah 1). 
17. 
Yak. 2 21. 


J1 Ram.153. 


ZI, 
Mi. 6. 7,8. 
! Lub. 8. 


5. 
Yak. 22 


OLUBERYEBERYE. 


22. 14—24. 4. 





t Yob.32.3. 


“Lub. 24. 
16. 


Lub. 13. 
18. 

“ Lub. 17. 
8. 

1 Syon, 
2), 15. 
Zab. 105. 
12 

Beb. 11; 9, 
13. 

d Bik. 7. 5. 


€ Lub. 13. 
2; 14. 14; 
24. 35. 


gayo: Ibulaimu nagenda natwala 
endiga, nagiwayo okuba ekiwebwa- 
yo ekyokebwa ma kifo kyomwana- 
14 we. Ibulaimu natuma ekifo kiri 
erinya lyakyo Yakuwayire: nga 
bwekyogerwa ne lero nti ku lusozi 
15 Iwa Mukama kirirabwa. Ne ma- 
laika wa Mukama naita Ibulaimu 
omwundi ogwokubiri ngaima mu 
16 'gulu, nayogera nti ! Nerai'de nze- 
'ka, bwayogera Mukama, kubanga 
okoze bwotyo, notonyi'ma mwana- 
17 wo, omwanawo omu: okukuwa 
omukisa nakuwanga omukisa, no- 
kwongera nakwongerangako eza- 
'deryo £ ngemunyenye ezomu'gulu, 
era 'ngomusenyu oguli ku 'tale lye- 
nyanja; era meza'deryo balirya 
18 omulyango ogwabalabe babwe; era 
n mu za'deryo amawanga gona ago- 
munsi mwegaliwerwa omukisa; 
o kubanga owuli'de e'dobozi lyānge. 
19 Awo Ibulaimu na'dayo eri abavu- 
bukabe, nebagolokoka nebagenda 
bona wamu ? Ebeeriseba; Ibulai- 
mu natulinga mu Beeriseba. 
20 Awo olwatuka oluvanyuma lwe- 
byo nebabiilira Ibulaimu nga bogera 
nti Laba, era” Mirika naye yazalira 


21 abina mugandawo Nakoli; s Uzi, 


omuberyeberyewe, ne Buzi, muga- 
ndawe, ne Kemueri, kitawe wa 
22 t Alamu; ne Kesedi, ne Kazo, ne 
Pirudasi, ne Yidulafu, ne Besueri. 
23 14 Besueri nazala Lebeka: abo omu- 
nana Mirika yabazalira Nakoli, mu- 

24 ganda wa Ibulaimu. Nomuzanawe, 
erinyalye Leuma, era naye nazala 
Teba, ne Gakamu, ne Takasi, ne 
2 3 SALA niwangala emyika ki- 
kumi mwabiri mu musānvu: 
egyogye myaka Sala gyeyawangala. 

2 Sala nafira mu 4 Kiriasualaba ye 
Kebuloni |, munsi ya Kanani: Ibu- 
laimu naja okukungubagira Sala, 

8 nokumukābira amaziga. Ibulaimu 
nagolokoka nava eri omulambogwe, 

4 nagamba abana ba Kesi nti c'Nze 
ndi mugenyi era mutambuze gye- 
muli: 4 mumpe ekifo ekyokuzika- 
ngamu okuba obutaka munsi ya- 
'mwe, nzike omulambo gwange obu- 

5 tagulabangako. Nabana ba Kesi 
6 neba'dama Ibulaimu, nga bamu- 
gamba nti Otuwulire, mukama wa- 
nge: “gwoli mukungu mukula mu- 
'fe: zika omulimbogwo mu ntana 
ya'fe gyoneroboza mu zona; tewali 
mu'fe agenda okuku'ma entinaye, 

7 obutazika omulimbogwo. Ibulai- 
mu nagolokoka, narinamira abantu 

8 abomuusi, be bana ba Kesi. Nayo- 
gera nabo, ngagamba nti Bwemwa.- 
gala 'uze okuzika omulambo gwa- 
nge obutagulabangako, mumpulire, 
munegairirire Efuloni omwana wa 


9 Zokali, ampe empuku eya Maku- 
ra, gyalina, ekomerera mu lusu- 
ulwe; aginguze omuwendo gwayo 
omulamba wakati mu'mwe oku 
10 obutaka okuba entana. oni 
ali atu'de wakati mu bana ba 
esi: Efuloni Omukiti na'damu 
Ibulaimu abana ba Kesi nga bamu- 
wulira, be bona /abiingira mu mu- 
lyango gwekibuga, ngayogera nti 
11 9 Ne'da, mukama wange, ompuli- 
re; olusuku ndukuwa'de, nempuku 
erulimu ngikuwa'de; mu maso ga- 
bana babantu bange ngikuwa'de: 
12 zika omulambogwo. Ibulaimu nā- 
viinama mu maso gabantu abomu- 
18 nsi. Nagamba Efuloni abantu abo- 
munsi nga bamuwulira, ngayogera 
nti Naye bwonoyagala, nk wegairira, 
< ompulire: nasasulaomuwendo gwo- 
lusuku; gu'kirize nkuwe, nānge 
nazika omwo omulambo gwange. 
14 Efuloni na'damu Ibulaimu, ngamu- 
15 gamba nti Mukama wange, ompu- 
lire: akasuku omuwendo gwako 
tesekeri eza feza ebina kintu ki eri 
'nze nawe? kale zika omulambo- 
16 gwo. Ibulaimu nawulira Efdloni; 
Ibulaimu £nagerera Efuloni efeza 
. gyeyali agambye abana ba Kesi 
nga bamuwulira, esekeri eza feza 
bina, nga (efeza) eya bulijo eyomu- 
17 guzi bweyali. Awo !olusuku lwa 
fuloni, olwali mu Makupera, etu- 
nulira Mamule, olusuku nempuku 
eyalimu, nemiti gyona egyali mu 
lusuku, egyali mu nsalo yalwo yona 
18 okwetolola, byanywezebwa eri Ibu- 
laimu okuba obutakabwe mu maso 
gabana ba Kesi, mu maso ga bonn 
abaingira mu mulyango gwekibu- 
19 gakye. Oluvanyuma Iwelyo Ibu- 
laimu nazika Sala mukaziwe mu 
mpuku eyomulusuku olwa Maku- 
pera etunulira Mamule Dee Kebu- 
20 loni], munsi ye Kanani, Nolusnku 
nempuku erulimu nebinywezebwa 
abana ba Kesi eri Ibulaimu okuba 
obutakabwe okuba ekifo ekyaku- 


zikangamu. 
9 4 IBULAIMU 2 yali aka UNG, ngai- 
tiri'de obuka'de; era Mukama 

b yawanga Ibalaimu omukisa mu 

2 bigambo byona. Ibulaimu nigamba 
“omu'duwe, omukulu wenyumbaye, 
deyafuganga byona byeyalina, nti 
Nkwegairi'de, “'sa omukonogwo 


8 wansi wekisambi kyānge: nange 
Jnākulaiza Mukama, Katonda we- | 29 


'gulu era Katonda wensi, nga 9 toli- 
wasiza mwana wange mukazi aliva 
mu bawala Ababakanani, bentūla- 


4 mu: #naye oligenda * munsi yange, | 4, 
era eri baganda bange, omwasize | os 
omwana wange Isaka omukazi. |y 


Omudu namugamba nti Mpo'zi 
omukazi tali'kiriza ku'ja nange 


$ Kur. 90. 
13. 
Ez. 45. 12. 


à Yer.329. 


8 lu. 35. 
Lub. 13. 2. 
an 112 3. 


i Lub.28.2. 
kLub.12.1. 





24. 6— 39. 


“1 Pet 38; 
4 9, 


okutiika munsi eno: kiringwanira 
oku'za omwanawo munsi gyewa- 

6 vamu? Ibulaimu nimugamba nti 
AO FRATO mwana wange na ka- 

7 tono. ukama, Katonda we'gulu, 
l eyanziya mu nyumba ya kitange, 
ne munsi mwenazailirwa, era eya- 
yogera ninge, nandairira, ngaga- 
mba nti > Eza'deryo ndiriwa ensi 
eno; Royo alituma malaikawe 
okukukulembera, nawe oliwasiza 
omwana wange omukazi aliva eyo. 

8 Nomukazi bwaliba nga ta'kiri'za 
ku'ja nawe, kale nga ?toliko mu- 
sango olwekirairo kyange kino; 
kino kyo'ka, obutamu'zayo mwana 

9 wange. Omu'du na'si omukono- 
gwe wansi wekisambi kya Ibulaimu 
mukamawe, nāmulairira mu kiga- 
10 mbo ekyo. Omu'du nâtwäla eng'a- 
mira kumi, ezomung'amira za mu- 
kamawe, neyegendera; Pngalina 
ebintu byona Sira ngi bya muka- 
mawe mungaloze : nāgolokoka, nā- 
enda mu Mesopotami "mu 
ibuga kya Nakoli. Nafukamiza 
eng'amira ebweru wekibuga awali 
olu'zi lwama'zi oba'de nga buwu- 
ngera, obu'de nga butilse ? abakazi 
webatulumiranga okusena ama'zi. 
12 Nayogera nti £! Ai Mukama, Katonda 
wa mukama wange Ibulaimu, 
“ompe, nkwegairi'de, omnkisa lero, 
olage ekisa mukama wange Ibulai- 
13 mu. Laba, #nyimiri'de nsulo 
zama zi; Ynabana abawala babo- 
mukibnga bafuluma okusena ama- 
14 'zi: kale kibere bwekiti; omu- 
wala gwenagamba nti Sena ensu- 
wayo, nkwegairi'de, nywe; naye 
anagamba nti Nywa, ninge nå- 
nywesa neng'amirazo: oyo abere 
oyo gwewalagirira omu'duwo Isaka; 
era #bwentyo bwenitegera ngolaze 

15 ekisa mukama wange. Kale olwa- 
tuka, bweyali ngakyayogera, laba, 
Lebeka nafuluma, eyazalirwa Be- 
sueri omwana wa 4Mirika, mukazi 
wa Nakoli, muganda wa Ibulaimu, 
ngalina ensuwaye ku kibegabega- 
16 kye. Nomuw byali mulungi 
nyo okulaba, omuwala omuto, '80- 
nga tewali musaja eyamumanya: 
naserengeta ku nsulo, na'juza ensu- 

17 waye, nayambuka. Omu'du na'du- 
kana mbiro okumusisinkana, niyo- 
gera nti O'nywese, nkwegairi'de. 
18 otu'zi mu nsuwayo. “Nayogera 
nti Nywa, mukama winge: nā- 
yanguwa na'si ensuwaye ku muko- 
19 nogwe, nimunywesa. Awo bwe- 
yamala okumunywesa, niyogera 
nti Nāsenera neng'amirazo zinywe 
20 zi'kute. Nayanguwa nafuka ensu- 
waye mu kyesero, na'dukana nite 
ku lu'zi okusena, nisenera eng'a- 
21 miraze zona. Omusaja namweka- 
lirisa amaso, ngasirise, okutegera 


11 


OLUBERYEBERYE. 


nga 4 Mukama awa'de olugendolwe 


29 omukisa obanga tawade. Awo 
olwituka, eng'amira bwezamala 
okunywa, omusaja na'dira ¢ empeta 
eya zibu obuzito bwayo kitūndu 
kya sekeri, nemisa'ga egyokubanga 
ku mikonogye obuzito bwagyo se- 

23 keri kumi eza zibu; nayogera nti 
'Gwoli mwina wani? mbillira, 
nkwegairi'de. Mu nyumba ya ki- 
tawo mulimu e'banga 'fe okusula 

24 omwo? Namugamba nti /'Nze ndi 
mwana wa Besueri omwana wa 

26 Mirika, gweyazalira Nakoli. Era 
nate nimugamba nti Tulina esubi 
era nebyokulya ebināzimala, era 

26 ne'banga eryokusulamu. Omusa- 

. ja Inakutama, nisinza Mukama. 

27 Nayogera nti ¿Mukama yebazibwe, 
Katonda wa mukama wange Ibula- 
imu, ataleka £ kusasirakwe nama- 
zimage eri mukama wange: 'nze, 
Mukama la'nung'ami'za mu 'kubo 
eri enyumba ya baganda ba mu- 

28 kama winge. Omuwala na'dukana 
nabiilira abomunyumba ya nyina 

29 ngebigambo ebyo bwebiri. Era 
Lebeka yalina mwanyina, erinyalye 
m Labani: Labani nafuluma na'du- 
ka okusisinkana omusaja, awali 

80 olu'zi. Awo olwatuka, bweyalaba 
empeta, nemisa'ga egyali ku miko- 
no gya mwanyina, era bweyawnlira 
ebigambo bya Lebeka mwanyina, 
ngayogera nti Bwatyo omusaja 
bwang'ambye; na'ja eri omusaja ; 
era, laba, yali ngaimiri de mu mbi- 

81 rizi zeng'amira awali ensulo. Na- 
yogera nti Ingira #'ywe Mukama 
gwawa omukisa ; kiki ekikuimiri'za 
ebweru? kubanga ntesetese enyu- 

82 mba, nekifo ekyeng'amira. Omu- 
saja naingira mu nyumba, nasumu- 
lula eng'amira; nawa 0esubi ne- 
byokulya ebyeng'amira, nama'zi 
okunaza ebigerebye nebigere bya- 

88 basaja abali naye. Nebateka e'me- 
re mu masoge alye: naye nāyogera 
nti ? Sirye nga sinayogera byena- 
tumibwa. Naema nti Yogera. 

34 Nayogera nti 'Nze ndi mu'du wa 

86 Ibulaimu. Era Mukama ” yawanga 
mukama wange omukisa mungi; 
era afu'se omukulu: era yamuwa 
embuzi nente, ne feza ne zibu, 
naba'du nabazana, neng'amira ne- 

36 ndogoi. Ne Sala mukazi wa mu- 
kama wange #nazilira mukama 
wange omwana bweyali ngaka'di- 

e: era toyo nimuwa byona bya- 

37 lina. Ne mukama winge “na- 
ndaiza, ngayogera nti Toliwasiza 
mwana wange mukazi aliva mu 
bawala Ababakanani, bentiilira 

88 munsi yabwe: v naye oligenda eri 
enyumba ya kitange, neri baganda 
bange, owasize omwana wange 

89 omukazi. 4Neng'amba mukama 


21 


4 lu. 56. 


“Kur, 32 
2,3. 


/ Lub. 8 
2. 


f lu. 22. 
Kur. 4 31. 
i Kuv. 18. 
10. 

Ims. 4. 14. 
NW 
9 Bam. 18. 
28. 

Luk. 1. 68. 
k Lub. 32. 
10. 

Zab. 98. 3. 
l lu. 48. 


a Lub. 2. 
5. 





OLUBERYEBERYE. 


L o gg gg gg e a a a E e e A ga e a E R e aana 


b lu. 8. 


“lu. 12 


d Ju. 15, 


J Bu. 1641, 
12. 


f lu. 28. 


i Lub. 22. 
= 


k Lub, &7. 
mn. 
Yos. 9. 14. 


1 Zab. 118. 
2n 


Mat.21.42. 
YA k. 12, 


™ Lub, 31. 
3 


"Ju. 38. 


wange nti Mpo'zi omukazi tali'kiri- 
40 za ku'ja nange. #Nang'amba nti 
Mukama, 4 gwentambulira mu ma- 
soge, alituma malaikawe wamu 
nawe, aliwa olugendolwo omukisa ; 
pawe oliwasiza omwana wange 
omukazi aliva mu baganda bange, 
41 ne mu nyumba ya kitānge : b bwo- 
tyo tolibako musango olwekirairo 
kyange, bwolituka mu baganda ba. 
nge; nabo bwebatalikuwa mnkazi, 
'gwe nga toliko musango olwekira- 
42 iro kyange. Lero nenjija awali 
olu'zi, nenjogera nti ¢ Ai Mukama, 


Katonda wa mukama wange Ibula- | 


imu, bwonowa kakano omukisa olu- 
43 gendo lIwange lweng'enda: “Jaba, 
nyimiri'de awali ensulo yamazi; 
kale kibere bwekiti; omuwala ana- 
fuluma okusena, gwenigamba nti 
Ompe, nkwegairi'de, otu'zi mu nsu- 
44 wayo nywe: naye anang'amba nti 
Nywa 'gwe, era 'nze nasenera ne- 
ng'amirazo: oyo abere oyo Mukama 
gweyalagirira omwana wa mukama 
45 wange. “Bwemba'de nga nkyayo- 
gera mu mutima gwange, laba, Le- 
beka nafuluma ngalina ensuwaye 
ku kibegabegakye; naserengeta ku 
nsulo, näsena: ne'mugamba nti 
16 Nywe, nkwegairi'de. Nayangu Ara, 
na'sa ensuwaye okuva ku ki 
begakye, näyogera nti Nywa, Binge 
nanywesa neng'amirazo: nenywa, 
47 baye nanywesa neng 'amira. .Ne- 
'mubiza nenjogera nti 'Gwoli mwa- 
na wani? Nayogera nti Mwana wa 
Besueri, omwana wa Nakoli, Mirika 
gweyamuzalira: /ne'nanika empeta 
mu nyindoye, nemisa'ga ku miko- 
48 nogye. 9 Nenkutama, nensinza Mu- 
kama, ninebaza Mukama, Katonda 
wa mukama wange Ibulaimu, eya- 
'mung'amya mu 'kubo lye nyini 
okuwasiza fomwanawe omwana 
49 wa mwanyina mukama wange. Ne 
kakano £bwemuna kiriza okukole- 
ra mukama wange ebyekisa nebya- 
mazima, mumbulire: era bwemu- 
ta'kirize, mumbilire; ndyoke nkyu- 
kire ku mukono ogwadyo, oba ku 
50 gwa kono. Labani ne Besueri ne- 
balyoka ba'damu nebogera nti ! Eki- 
gambo ekyo kivu'de eri Mukama: 
mtetninza kukubilira bibi newa- 
51 kuba'de ebirnngi. Laba, Lebeka 
ali mu masogo, omutwale, ogende, 
abere mukazi womwana wa muka- 
mawo, Mukama nga bwayoge'de. 
52 Awo olwatuka, omu'du wa Ibulaimu 
bweyawulira ebigambo ebyo, ? nā- 
53 vūnama wansi eri Mukama. Omu- 
'du naleta amakula aga feza nama- 
kula aga zābu nebyambalo, nābiwa 
Lebeka: era nawa ne mwanyina 
nenyina ebintu ebyomuwendo omn- 
54 ngi. Nebalya nebanywa, ye naba- 
saja abali naye, nebasula nebakesa 


obu'de ; nebagolokoka enkya, nayo- 
gera nti Munsibule ng'ende eri mu- 
55 kama wange. Ne mwanyina ne 
nyina nebogera nti Omuwala abere 
na'fe amale enaku (si nyingi), eku- 
mi oba kusiugawo; alyoke agende. 
56 Nabagamba nti Tondwisa, kubanga 
Mukama awa'de omukisa olugendo 
lwänge; munsibule ng'ende eri mu- 
57 kama wange. nisan, Ei nti Tuna- 
ita omuwala, tumubūze mu ka- 
58 mwāke. Nebaita Lebeka, nebamu- 
gamba nti Onogenda nomusaja 
59 ono? Nayogera nti Nagenda. Ne- 
basibula Lebeka mwanyinābwe, 
o nomuleziwe, nomu'du wa Ibulai- 
60 mn, nabasajabe. Nebasabira Le- 
beka omukisa, nebamugamba nti 
Mwanyina'fe, Deran a (P uyina) 
wabantu obukumi enkumi, ” neza- 
'deryo liryenga Sai yango gwabo 
61 ababakyawa. Lebeka nagolokoka 
'nabazinabe, nebebagala ku ng'ami- 
ra, nebagenda nomusaja: omudu 
62 natwala Lebeka, neyegendera. Isa- 
-ka na'ja ngava mu 'kubo ? Erye- 
beerirakairoi ; kubanga yali atūla 
63 munsi eyobukika obwadyo. Isaka 
nafuluma t okufumitiriza mu nimi- 
ro akawungezi: naimusa amasoge, 
natunula, era, laba, eng'amira nga 
64 zi'ja. Lebeka niimusa amasoge, 
era, bweyalaba Isaka, “nava ku 
65 ng'amira. Nagamba omu'du nti 
Musaja ki oyo atambulira mu ni. 
miro okutusisinkana? Omu'du ni. 
yogera nti Ye mukama wange: 
na'dira olugoyerwe olubika mu ma- 
66 so neyebikako. Omu'du nabulira 
67 Isaka byona byeyakola. Isaka nā- 
muleta mu wema ya nyina Sala, na- 
wasa Lebeka, naba mukaziwe; nä- 
mwagala; Isaka nisanyusibwa nyi- 
na bweyamala okufa. 


9 Awo Ibulaimu nawasa omuka.- 
zi omulala, erinyalye Ketula. 

2 Naye a nāmuzālira Zimulani, ne Yo- 
kusani, ne Medani, ne Midiani, ne 
3 Isubaki, ne Suwa. Yokusani näsäla 
Seba, no Dedani. Nabana ba Dedani 
abasaja bali Asulimu, ne Letusimu, 

4 ne Leumimu. Nabana ba Midiani 
abasaja; Efa, ne Eferi, ne Kanoki, 
ne Abida, ne Erudaa. Abo bona bana 

5 ba Ketula. è Ibulaimu nawa Isaka 
6 byona byeyalina. Naye abiina aba- 
saja aba a, Ibulaimu beyalina, 
Ibulaimu nabawa bo ebirabo ; €na- 


basindika okuva eri Isaka omwi- 1 


nawe, bweyali ngakyali mulamu, 
(bagende) ebavan aba, d munsi eye- 
7 buvanjuba. Nenaku ezemyāka ezo- 
bulamu bwa Ibulaimu bweyemala 
ze ziņo, emyaka kikumi mu nsanvu 
8 mwetano. Ibulaimu nita omu'ka 
nafa ngamaze okuwangāla obulu- 
ngi, “nga muka'de, (emyakagye) 


“#“Lub.48.8, 


ria 17. 
sab 22 


? Lub. 16. 
14; 25.11. 


t Yos. 148. 
Zab. 1. 2; 
77. 12; 119. 
15; 143. b. 


“ Yos. 16. 
18. 


“1 Byom. 
L 32. 


2 mbi 9L 
€ Lub. 9. 
4. 


d Balam. 
6. 3. 


“ Lub. 15. 
15; 9. 9. 


"Lab 17. 
æ. 


Plu 8. 


26. 10. 


nga gitukiri'de; /natwalibwa eri 

9 abantube. 9 Isaka ne Isimaeri ba- 
tabanibe nebamazika mu mpuku 

ya Makupera, mu lusuku lwa Efu- 

i omwana wa Zokali Omukiti, 

10 olutunulira Mamule ; 'olusuku abi- 
na ba Kesi lwebāguza Ibulaimu : 

k Ibulaimu mwebamuzika omwo ne 

11 Sela mukaziwe. Awo olwatuka 
Ibulaimu ngamaze okufa Katonda 
nawa Isaka omwanawe omukisa ; 
Isaka natulanga ku ! Beerirakairoi. 

12 Era okuzīla kwa Isimaeri, omwä- 
na wa Ibulaimu % Agali Omumisiri, 
omuzana wa Sala, gweyazilira Ibu. 

18 laimu, kwe kuno: nabana Isi- 
maeri,” amanya gabwe nga bwegili, 
nga bwebazilibwa, amanya gabwe 
ge gano: omuberyeberyé wa Isi- 
maeri, Nebayosi;.ne Kedali, ne Adi- 

14 beeri, ne Mibusamu, ne Misuma, ne 
15 Duma, ne Masa; Kadadi ne Tema, 
16 Yetuli, Nafsi, ne Kedema: abo bc 
bana ba Isimaeri, era ngo ge manya 
gābwe, ngebyalo byabwe bwebyali, 
era nga bwebikuba ewema zabwe ; 

o abalangira kami nababiri ngama- 
17 wanga gabwe bwegali. Nemyāka 
gya Isimaeri gyeyamala, emyäka 
kikumi mwasatu mu musanva : 

P nita omu'ka nala; natwalibwa 
18 eri abautube. Nebatūla okuva ku 
Kavira okutuka ku Sula ekitunulira 
Misiri, ngogenda Ebwasuli: yatūlā- 
nga r mu maso ga bagandabe bona. 

19 Nokuzāla kwa Isaka, omwana wa 
Ibulaimu, kwe kuno: s Ibulaimu ya- 

20 zāla Isaka: era Isaka yali yakamaze 
emyaka ana bweyawasa Lebeka, 
pan sebaa Besueri awa pan 

u, #mwanyina ni 

21 Omusuli, okuba wukaziwe. Isaka 
ne iririra Mukama mukaziwe, 

k ga yali mugumba : w Mukama 
nawulira okwegairirakwe, ne Y Le- 
22 beka mukaziwe naba olubuto. Aba- 
na nebawakanira mundaye; nayo- 
gera nti Bwekiri bwekityo, kyenva 
23 mbêra omulamu kiki? #Nagenda 
okubūza Mukama. Mukama namu- 


gamba nti l 
6 Amawanga abiri gali mu lubu- 


tolwo, 
Nebika ebibiri biryawukana no- 
kuva mu byendabyo : 
òNe'gwāhga erimu linisinganga 
e'gwanga edala amanyi ; 
cNomukulu. anawerezanga omuto. 
24 Awo enakuze bwezatukirira oku- 
sala, laba, uebaba abalongo :mu 
25 lubutolwe. Nomuberyeberye nāva- 
mu nga mumyufu, omubirigwe 


gwona nga dgulanana ekyambalo 
ekyebyoya ; nebamutuma erinyalye 


26 Esau. Mugandawe namu'dirira nå- 
vamu, “omukonogwe nga guku'te 
ekisinziro kya Esau; /nerinyalye 
ne uma Yakobo: era Jsaka 


OLUBERYEBERYE. 


yali yakamaze emyäka ukaga, (mu. 

27 kaziwe) bweyabazala. Abalenzi ne- 
bakula: Esau nabanga 9 omui'zi 
owamagezi, omusaja owomunsiko ; 
ne Yakobo yali musaja mutefu, 
28 eyatiilanga mu wema. Era Isaka 
nayagala Esau, kubanga í yalyanga 
ku mui'gogwe: ne £Le naya- 
29 gala Yakobo. Yakobo nafumba 
omugoyo: Esau naingira ngavu'de 
mu nsiko, ngakoye nga talina mā- 
30 nyi: Esau nagamba Yakobo nti 
Ndisa, apah an laan omugoyo ógwo 
omumyufu ; kubanga sirina manyi : 
erinyalye kyeryava liitibwa Edomu. 

31 Yakobo nayogera nti Nguza lero 
33 ebyobukulubwo. Esau niyogera 
nti Laba, mbulako katono okufa: 
83 nebyobukulu biringasa bitya? Ya- 
namugawmba nti Ndairira lero; 
vämulairira : 'niguza Yakobo ebyo- 

34 bukulubwe. Yakobo nawa Esau 
e'mere nomugoyo gwebijanjālo ; 
m nalya, nanywa, nagol 
gendera: bwatyo Esau nanyoma 


ebyobukulubwe. . 
26 NEWAGWA enjala munsi, endala 
'eo si cyo 4eyoluberyeberye 
eyagwa mu naku za Ibulaimu. Isa- 
ka nagenda eri > Abimereki kabaka 

2 Wabafirisiti mu Gerali, Mukama 
namulabikira, niyogera nti Tosere- 
ngeta mu Misiri; tula €munsi 

8 gyenakugambako: dhera munsi 
eno, “nange naberanga wamu nawe, 
era /nakuwianga omukisa; kuba- 
nga 'gwe neza'deryo /ndibawa 'mwe 

4. ensi sino zona, era nanywezanga 
í ekirairo kyenalairira Ibulaimu ki- 

4 tawo; era knayazanga eza'deryo 


ngemunyenye ezomu'gulu, era ndi- | 16. 


wa eza'deryo ensi zino zona; ! ne 


mu za'deryo amawanga gona ago- |; 


munsi mwegaliwerwa omukisa ; 
b m kubanga Ibulaimu yawuliranga 
e'dobozi Iyange, veyekumäuga bye- 
namukutiranga, ebigambo byange, 
amateka gange, nebiragiro byange. 
6, 7 Isaka nātūla mu Gerali : a ja 
bayo nebamubiiza ku mukaziwe; 
a nāyogera uti Ye mwanyinaze : 
kubanga ° yatya okwogera nti Mu- 


~- 


kazi wange; abasaja bawo baleme | 25. 


okunzi'ta olwa Lebeka: kubanga 
8 r yali mulungi okulaba. Awọ olwa- 


a, neye- |15. 


# Lub. 27. 
38. 


i Lub. 89. 
19, 25, 31. 
k Lub. 27.6. 


1 Beb. 12. 
16. 


m Mub. 6 


ls. 22. 13. 
1 Kol 15. 
32. 


“4 Lub. 12. 
10. 


> Lub. 20. 
2. 


“Lub.121. 
A Lub. 20. 
Zab. 30.12. 
Beb. 11. 9. 
“ Lub. 28. 
15. 


/Lub 122. 


tuka, bweyali yakamalayo ebiro | 26 


bingi, Abimereki kabaka Wabafiri- 
siti natunulira mu kituli, nalaba, 
era, laba, Isaka yali ngazanya ne 
9 Lebeka mukaziwe. Abimereki nai- 
ta Isaka, nayogera nti Laba, mazi- 
ma ye mukaziwo: nawe wayogera 
otya uti. Ye mwanyinaze? Isaka 
namugamba nti Kubaka nali njo- 
gera nti Neme okufa kububwe. 
10 Abimereki nayogera nti. Kino kiki 
kyotukoze ? omu ku Lautu yandi- 








24 






"Lub. 20.9. 


“ Zab. 105. 
16. 


t Mat.13.8. 
Ma'k. 4.8. 
“lu, 3. 

Ts 2% 1, 


Fob. 42.12. 
“ Luh. 24. 
33. 

Zab. 112. 3. 
Nge. 10.22. 
A mahy 37. 


Mub. 4. 4. 
gah 21. 


“Kuy. 1.9. 


b Lub. 21. 
31. 


Lub. 9. 
25. 








OLUBERYEBERYE. 


suze ne mukaziwo nga talowoze'za, 
nawe r” wandituleseko omusango. 
11 Abimereki nakitira abantu bona, 
ngayogera Buli #anakwatinga ku 
masaja oyo oba mukaziwe talirema 
12 ku'tibwa. Isaka nasiga munsi eyo, 
nalaba mu mwaka ogwo temirundi 
kikumi: Mukama * nāmuwa omu- 
13 kisa. Omusaja “naba omukulu, 
neyeyongerayongeranga okutūsa 
14 bweyali omukulu enyo : era yalina 
embuzize nenteze, naba'du bangi: 
15 y nākwasa Abafirisiti obu'gya. Awo 
enzi'zi zona aba'du ba kitawe £ze- 
basimira mu naku za Ibulaimu ki- 
tawe, Abafirisiti bāli nga bazizibye 
16 era nga bazijuziza e taka. Abi- 
mereki nagamba Isaka nti Genda 
tuveko; kubanga “otusinga nyo 
17 amanyi. Isaka navayo, nasim 
ewemaze mu kiwonvu Ekyegerali, 
18 natila omwo. Isaka nayerula enzi- 
'zi zama zi, zebasimira mu naku za 
Ibulaimu kitawe; kubanga Abafiri- 
siti biziziba Ibulaimu bweyamala 
okufa: b naziita amanya gazo nga- 
manya bwegali kitawe geyazituma. 
19 Aba'du ba Isaka nebasima mu kiwo- 
nyu, nebalaba omwo olu'zi Iwama'zi 
20 amalamu. Nabasiimba Abegerali 
c nebawakanya abasimba ba Isaka, 
nga bogera nti Ama'zi ga'fe: natii- 
ma délu'zi erinya lyalwo Eseki; 
21 kubanga bawakana naye. Nebasi- 
ma olu'zi olulala, era nolwo nebalu- 
wakanira: nalutima erinya lyalwo 
22 Bituna. Najulukuka okuvayo, nā- 
sima olu'zi olulala ; nolwo nebata- 
luwakanira ; nālutūma erinya lya- 
lwo Lekobosi; nayogera nti Ku- 
banga kakano Mukama atugazii za, 
23 nafe d tulyalira munsi. Navayo 
24 nayambuka KEbeeriseba. Mukama 
namulabikira ekiro ekyo, nayo- 
gera nti “'Nze Katonda wa I- 
bulaimu kitawo: Jtotya, kubanga 
'nze # ndi wamu nawe, era nakuwa- 
nga omukisa, era nayongeranga 
eza'deryo kubwomu'du wange Ibu- 
25 laimu. iNazimba ekyêéto eyo, k nā- 
kowola erinya lya Mukama, nā- 
simba eyo ewemaye: neyo aba'du 
26 ba Isaka nebasimayo olu'zi. Abi- 
mereki nalyoka ava mu Gerali nā- 
genda gyali, ne Akuzasi mukwa- 
nogwe, “ne Fikoli omukulu we'gye- 
27 ryo. Isaka nabagamba nti Kiki 
ibalese gyendi, bwemuba nga 
munkyawa, mera mwangoba gy 
28 muli? Nebogera nti Twalabira dala 
nga? Mukama ali nawe: netwogera 
nti Wabere 'no ekirairo gyetuli, 
wakati wa'fe niwe, era tulagane 
29 endagäno nawe ; obutatnkolerānga- 
ko kabi, nga 'fe bwetutakukwata- 
ngako, era nga bwetutakukoleranga 
kantu wabula ebirungi, era netu- 
kusindika nemirembe ; okakano gwe 


80 oyo Mukama gwawa omukisa. Nā- 
bafumbira embaga, nebalya neba- 
81 nywa. Nebagolokoka enkya mu ma- 
kya, ? nebalairagana: Isaka nāba- 
sibula, nebamuvako nemirembe. 
32 Awo olwatuka ku lunaku olwo, aba- 
'da ba Isaka neba'ja, nebamubiilira 
ku lu'zi Iwebali basimye, nebamu- 
83 gamba nti Tulabye amazi. Nalutii- 
ma Siba ; rerinya lyekibuga kyeriva 
libêra Beeriseba ne lero. 

8 Esau bweyali nga yakamaze e- 
myaka ana nāwasa Yudisi omwana 
wa Beeri Omukiti, ne Basemasi 
85 omwana wa Eroni Omukiti : neba- 

nakuwaza Isaka ne Lebeka ememe 


zābwe. 
2 7 okuka'diwa, <namasoge nga 
ba'de nokuinza nga takyainza 
kulaba, naita Esau omwanawe omu- 


34 


Afvo olwatuka Isaka bweyamala 


beryeberye, namugamba nti Mwana, 


wange: namugamba nti 'Nze 'nzu- 
2 no. Nayogera nti Laba 'no, 'nze 


muka'de èsimanyi lunakn lwendi. ] » 


8 firako. “ Kale kakano nkwegairira, 


28. 11—27. 18. 


Ai n. 


? Lub. 21. 
Jl. 


? Inb. 


t Lub. 27. 
46; 23. 1,8. 


'dira byoi'za, omufukogwo nomute- | 7728. 


gogwo, ogende mu nsiko, onji'gire 
4 omvi'go; era o'nongoseze enyama 
eyakawowo, nga bwenjagala, ogi- 


ndetere, ndye; obulamu bwānge 
d bukusabire omukisa nga sinafa. 
5 Lebeka nawulira Isaka bweyayo- 
gera ne Esau omwanawe. Esau 
nagenda mu nsiko okui'ga omui' go 
6 nokuguleta. Lebeka nagamba 
kobo omwānawe nti Laba, ali, de 
kitawo ngagamba Esau mugandawo 
7 nti Ndetera omui'go, 0'nongoseze 
enyama eyakawowo, ndye, nkusa- 
bire omukisa mu maso ga Mukama 
8 nga sinafa. Kale kakano, mwana 
wange, “ wulira e'dobozi Iyange nge- 
9 byo bwebiri byenkulagira. Genda 
kakano eri embuzi, onkimireyo 
abana bembuzi abalungi babiri; 
nange nazirongoseza kitawo okuba 
JS enyama'eyakawowo, nga bwaya- 
10 gala: niwe onogitwālira kitas 0, 
alye, #alyoke akusabire omukisa 
11 nga tanafa. Yakobo nagamba Le- 
beka nyina nti Laba, Esau muganda 
wange ye musaja owobwoya, nange 
12 omubi a prange guserera. Mpo'zi- 
kitange Ya anampewetako, nange na- 
fanana gyali ngomulimba; kera 


neretako okukolimirwa, 'so si.mu- | 25 


13 kisa. Nyina namugamba nti !Oku- 
kolimirwakwo kubere kunze, mwa- 


na wange: kino kyo'ka, wulira e'do- br. 


bozi lyange, ogende obinkimire. 
14 Nagenda, nākima, nābiretera nyi- 
na: nyina 7 nalongosa enyama eya- 
kawowo, nga kitawe bweyayagala. 
15 Lebeka " na'dira ebyambalo ebiru- 
ngi ebya Esau omwanawe omube- 
ryeberye, ebyali naye mu nyumba, 





“ Ta. 18. 


27. 16—46. 


niyambaza ebyo Yakobo omwana- 
16 we omuto: niteka amaliba gabana 
bembuzi ku ngaloze, ne ku nsingo 
17 awasčrera: nawa omwanawe Yako- 
bo mu ngaloze enyama eyakawowo 
18 ne'mere byeyali alongose'za. Na'ja 
eri kitawe, an babag nti Kitānge : 
niyogera nti “Nze 'nzuno; gwani, 
19 mwana wange? Yakobo nagamba 
kitawe nti 'Nze Esau omwänawo 
omuberyeberye; era nkoze nga 
bwondagi'de: golokoka, nkwegai- 
. rira, otūle olye ka mui'go gwange, 
o obulamubwo bunsabire omukisa. 
20 Isaka nāgamba omwānawe nti Kiki 
ekikugulabisi'za amangu bwekityo, 
mwina wange? Nayogera nti Ku- 
banga Mukama Katondawo ambe- 
31'de. Isaka nigamba Yakobo nti 
Sembera, ukwegairi'de, ? nkuwewe- 
. teko, mwana wange, oba 'gwe 
mwina wange Esau a nanti- 
22 ki akin wuyo. : Yakobo nisemberera 
kitawe ; namuwewetako, na- 
yageta uti E'dobozi dyan Aja 'dobozi lya 
naye engalo ze ngalo za 
23 Esau. Natamwe' kinya, "kubanga 
engaloze zaliko obwoya, ngengalo 
za mugandawe Esau: kale namu- 
24 sabiza omukisa. Nayogera nti 'Gwe 
mwana wange Esau daladala ? NĀ- 
25 yogera nti 'Nze 'nzuyo. Nayogera 
nti Gunsembereze, nange nalya ku 
mui'go ogwomwäns wange, $ obu- 
latu bwange bukusabire omukisa. 
Nagusembeza gyili, nalya: namu- 
26 letera omwenge, nanywa. Kitawe 
Isaka namugamba uti Sembera ka- 
kano, o'nywegere, mwana winge. 
27 Nisembera, nimunywegera: nā- 
wulira akalosa akebyambalobye, 
nimusabira omukisa, niyogera nti 
Laba, takalosa akomwana wange 
Kali ng'anga akalêsa akenimiro 
Mukama gyawa'de omukisa : 
28 Era * Katonda akuwenga ku v mu- 
sulo ogaya mu 'gulu, . 
Ne kay bugimu obwensi, 
jera ano nyingi nemwonge mu- 


a Abanto 'bakuwerezenga 
Pagenahan a gakuvunamirenga : 
d Na 


anga abo, 
a ba nyoko bakuvinami- 
Y 

c kolmirwānga buli akukolimira, 


Era awebwenga omukisa buli aku- 

i .sabira om 
30 Awo olwātuka, Ieaka bweyali nga 
kyaje amale okusabira Yakobo omu- 
kisa, ne Yakobo ngakyaliwo tana- 
vira dala eri Isaka kijawe, Esau 
Heis awe nālyoka aingira nga- 
31 va'de okui'ga. Era naye nalongosa 
enyama eyakawowo, nagiretera ki- 
tawe;. nagamba kitawe nti Kitange 
agolokoke, dalye ku mui'go ogwo- 
mwanawe, obulamubwo. bunsabire 


OLUBERYEBERYE. 


32 omukisa. Isaka kitawe namuga- 
mba nti Gwini? Niyogera nti 
'Nze mwanawo, omuberyeberyewo, 

88 Esau. Isaka nakankana nyo nyini, 
nāyogera nti Kale ani oyo eyai'ze 
omui'go nigundetera, nange ndi'de 
ku byona nga tons'ja, ne'musabira 
omukisa? era naye “nokuwebwa 

34 aliwebwa omukisa. Esau bweya. 

ebigambo bya kitawe, na 
ba /okukāba okunene enyo era 
okwenaku enyingi, nagamba kitawe | 17 
nti Nsabira 'nze, era nange, ai ki- 

35 tinge. Niyogera nti Mugandawo 
a'ze ngalimba, era aku'gyeko omu- 

36 kisagwo. Nayogera nti Te al 
bwa bulungi (erinyalye) Yakobo ? 
kubanga. anyingi'de mu byange 
emirundi gino gyomhi : 9 yanziyako | “1 
ebyobukulu bwange; ne kakano, 
laba, anziyeko omukisa gwinge. 
Niyogera nti Tontereke'de nange 

87 mukisa? Isaka na'damu nagamba 
Esau nti í Laba, 'muwa'de okuku- 
fuganga 'gwe, ne bagandabe bona 
mbawa'de eri ye okumuweêrezanga ; 
era k'mujenjabye .neng'ano no- 
mwenge: kale kiki kyenakukolera 

38 'gwe, mwana wange? Esau nā- 
gamba kitawe nti Olina omukisa 
gumu gwo'ka, kitinge? -nsabira 

 'nze, era nānge, ai kitange. Esau 

89 naimusa edobozirye, ¿nākāba. Isa- 
ka kitawe na'damu nimugamba nti 

Laba, m enyumbayo enebänga ya 
bugimu bwa nsi, 
Era Pe kanng oguva. mu 'gulu 

40. Nekitalakyo kye kinākuwānga 

obulamu, era "onowerezanga 
mugandawo; 2. 
Era ° olulituka bwolyesuma' tula, 14. 
Olikunkumula ekikoligokye oku- 
ya inu bulagobwo. 


; 8. 20 
41 Esau Pnakyawa Yakobo olwomu- 


. kisa kitawe gweyamusabira: Esau 
nayogera mu mutimagwe uti” Ena- 
ku ezokukabira kitānge ziritera 
okutuka; #nendyoka nzi'ta muga- 

42 nda wange Yakobo. Nebabūlira 
Lebeka ebigambo bya Esau omwa- 
'nawe omuberyeberye ;. natuma nã- 
ita Yakobo omwänawe omuto, nā- 
mugamba nti Laba, mugandawo 
Esau, mu bigambobyo, t yesanyu- 

43 sa, (ngatêsa) okuku'ta. Kale kaka- 
no, mwana wange, wulira edobozi 
lyange; ogolokoke, o'dukire eri 
Labani mwanyinaze mu *Kalani ; 

44 omaleyo naye enaku si nyingi, 
okutiisa obukambwe bwa muganda- 

45 wo  lwebulyekolobya; obusungu 
bwa mugandawo lwebulyekolobya 
gyoli, naye klwalyerabira kyewamu- 
kolera :. nendyoka ntuma, nenku- 

'gyayo: kiki ekyandinfisi'zako 'mwe 
'mwembi ku lanaku olumu ? . 
46 . Lebeka nigamba Isaka nti wỌbu- 








26 


OLUBERYEBERYE. 


28. 1—29. 12. 





Y Lub. 4. 
3. 


amb T. 28 


b Lub. 3. 
i Kos. 12. 

d Lub. 98. 
2. 

“ Lub. 2. 
3. 

S Lub. H. 

29. 

#Lub. 17. 
2, 6. 


í Lub.122 


k Lub.17.8. 


® Lub. 25. 
18. 


"Ko. 12. 
12. 
“ Bik. 7. 2. 


P Lub.41.1, 


Yob. 33.15. 





lamu bwange bunkoyeseza olwaba- | 16 mbyeko. 


wala ba Kesi: Yakobo y bwaliwasa 
omukazi ku bawala ba Kesi, abali 
ng'anga abo, ku bawala abomunsi 
eno, obulamu bwange bulingasa 
butya? Isaka naita Yakobo, 
a namusabira omukisa, namu- 
kiitira, namugamba nti > Towasa- 
nga mukazi ku bawala ba Kanani. 
2 c Golokoka, ogende # Epadanalamu, 
eri enyumba ya “Besueri kitawe 
wa nyoko; wewasize omukazi ali- 
vayo ku bawala ba / Labani mwa- 
3 nyina wa nyoko. Era 9 Katonda 
Omuinza webintu byona akuwenga 
omukisa, akwazenga, akwongere- 
nga, ofuke ekibina kyamawanga; 
4 ora akuwe tomukisa gwa Ibulaimu, 
'gwe neza deryo awamu nawe; osi- 
kire ensi £ gyewatambuliramu, Ka- 
tonda gyeyawa Ibalaimu. Isaka 
5 nasindika Yakobo: nagenda Epa- 
danalamu eri Labani, omwana wa 
Besueri Omusuli, mwanyins Lebe- 
ka, nyina wa Yakobo ne Esau. 
6 Era Esau nalaba nga Isaka yasa- 
bira Yakobo omukisa nimusindika 
okugenda Epadanalamu, okwewa- 
sizayo omukazi; era bweyamusa- 
bira omukisa nimukutira ngayogera 
nti Towasanga mukazi ku bawala 
7 ba Kanani; era nga Yakobo niwu- 
lira kitawe ne nyina, era ngagenze 
8 Epadanalamu: Esau nalaba inga- 
bawala ba, Kanani tebasanyusa Isa- 
9 ka kitawe; Esau nagenda eri Isi- 
maeri, nawasa wamu nabakazi be- 
yalina Makalasi muwala wa Isi- 
maeri omwana wa Ibulaimu,™ mwa- 
nyina Nebayosi, okuba mukaziwe. 
10 Yakobo ” nāva mu Beeriseba nā- 
li genda eri ° Kalani. Nātūka mu 
kifo, nasulawo nakesa obu'de, ku- 
banga enjuba yali egu'de; nātwāla 
' erimu ku mainja agomukifo, nalye- 
zizika wansi womutwegwe, nagala- 
12 mira mn kifo ekyo okwebaka. ? Nā- 
lota ekiröto, era, laba, amadala 
agāsimbibwa ku 'taka, nentiko yago 
ngetūse mu'gulu : era laba r bama- 
laika ba Katonda nga balinya era 
13 nga ba'ka kugo. Era, #laba, Mu- 
kama ngaimiri'de wa'gulu wago, 
näāyogera nti “'Nze Mukama, Ka- 
tonda wa Ibulaimu jajawo, era 
Katonda wa Isaka: # ensi gyogala- 
mi'deko, ndigikuwa 'gwe neza'de- 


;| 14 ryo; Wneza'deryo linibanga nge- 


nfufu eyokunsi, era olibuna Yebu- 
gwanjuba, nebuvanjuba, nobukika 
obwa kono, nobwadyo: ne mu'gwe 
ne ž mu za'deryo ebika byona ebyo- 
munsi mwebiriwerwa omukisa. 
15 Era, laba, 'nze andi wamu nawe, 
era bnakukiimanga gyonogendanga 
yona, era “ndikukomyawo munsi 
eno; kubanga d sirikuleka “okuti- 
sa lwendimala okukola byenkuga- 


Yakobo nazukuka mu 
tulo, nayogera nti Mazima Mukama 
ali mu /kifo kino; nange mba'de 

17 simanyi. Natya, nayogera nti Eki- 
fo kino nga kya ntisa | (ekifo) kino 
ye nyumba ya Katonda dala ma- 
zima, era gwe mulyango gwe'gulu. 


18 Yakobo nagolokoka enkya mu ma- | 16 


kya, na'dira ejinja Jweyezizise wa- 
nsi womutwegwe, 7 nalisimba okuba 


empagi, “nalifukako amafuta ku nti- | 2 


19 ko yalyo. Nātūma *ekifo ekyo eri- 
nya ao Beseri: naye erinya lye- 
kibuga 


yali Luzi oluberyeberye. | 30 


20 l Yakobo neyeyama obweyamo, nga- | 8. 


yogera nti m Katonda bwanâbänga 
awamu ir 
nga mu 'kubo lino lyeng'endamu, 
era bwanampanga *” e'mere eyoku- 


21 lya, nengoye ezokwambala, ° noku- | 24, 


'da nenzira mu nyumba ya kitange 
nemirembe, P Mukama nalyoka abe- 


22ra Katonda wange, nejinja lino, |8. 


lyensimbye okuba empagi, ” liriba 
enyumba ya Katonda: sera ku 
byona byonompanga siremenga ku- 
kuwa 'gwe ekitūndu ekyekumi. 
29 Yakobo nälyoka agenda ngata- 
mbula, 4 na'’ja munsi eyabana 
2 abebuvanjuba. Nātunula, era, laba, 
olu'zi mu nimiro, era, laba, ebisibo 
bisatu ebyendiga nga zigalami'de 
awo awali olu'zi : kubanga ma lu'zi 
omwo mweny weranga ebisibo : 
nejinja eryali ku kamwa kolu'zi 
8 lyali 'dene. Nebisibo byonsatule 
nebikung'anira awo: nebayiringisa 
ejinja okuli'gya ku kamwa kolu'zi, 
nebanywesa endiga, neba'za ejinja 
ku kamwa kolu'zi, mu kifo kyalyo. 
4 Yakobo nibagamba nti Baganda 
bange, muva wa? Nebogera nti 
5 Tuli -ba Kalani. Nabagamba nti 
Mumanyi Labani omwäna wa Na- 
koli? Nebogera nti Tumumanyi. 
6 Nabagamba nti bMulamu? Nebo- 


gera nti Mulamn : era, Jaba, Lakeri | 27 


7 muwalawe a'ja nendiga. Nayogera 
nti Laba, enjuba ekyali mu lugra, 
'so obu'de tebunatüka ensolo oku- 
kung'anyizibwa: munywese endiga, 

8 mugende muzirise. Nebogera nti 
Tetuinza, ebisibo byonsatule nga 
tebinakung'anyizibwa, nebayiringi- 
sa ejinja okuli gya ku kamwa kolu- 
'zi: netulyoka tunywesa endiga. 

9 Bweyali akyayogera nabo, ? Lakeri 
na'ja nendiga za kitawe; knbanga 

10 ye yazirundanga. Awo olwatuka 
Yakobo bweyalaba Lakeri muwala 
wa Labani mwanyina nyina. Ya- 
kobo nasembera, 4 nayiringisa eji- 
nja nali'gya ku kamwa kolu'zi, nā- 
nywesa ekisibo kya Labani mwanyi- 

11 na nyina. Yakobo “nanywegera 

keri, naimusa e'dobozirye, nākā- 

12 ba. Yakobo nābūlira Lakeri nga 


era bwanankumira- | g 


b Lub. 63. 


“ Kuv. 98. 
16. 


d Kur. 2. 
17. 


' Lub. 33. 
d; 45.1415. 


29. 13— 90. 16. 


/Lub 13.8; 
14 14, 16. 
7 Lab. 34 
2 


i Lab. 84 
38. 


“Lun 23. 
Balam. 9. 


2 
28Bam.5.1; 
19. 12, 13. 





. | 81 


` | 33 njagala. Naba olubuto nate nāzāla 


ye /muganda wa kitawe, era nga 


ye mwana wa Lebeks: 9 na'dukana 
13 mbiro nabilira kitawe. Awo olwa- 
tuka Labani bweyawulira ebigambo 
bya Yakobo omwăna wa mwanyina, 
ina'dukana okumusisinkana, namu 
gwa mu kifuba, nimunywegera, 
namuingiza mu nyumbaye. Nabii- 
lira Labani ebigambo ebyo byona. 
14 Labani nimugamba nti £ Mazima 
gwoli gimba lyange era omubiri 
gwange. Natiila naye namalayo 
15 omwezi gumu. Labani nagamba 
Yakobo nti Kubanga oli muganda 
< wange kyekiva kikugwanira oku- 
mpererezanga obwerêre? mbilira, 
16 emperayo enebanga ki? Era La- 
bani yalina abawala babiri: erinya 
makan Lea, nerinya lyomuto 
17 eri. Ne Lea amasoge gali ma- 
gonvu; naye Lakeri yali mulungi 
18 namasoge ga kusanyusa. Yakobo 
'nayagala Lakeri; nayogera nti INa- 
kuwererezanga emyaka musīnvu 
mpebwe Lakeri omwanawo omuto. 
19 Labani nayogera nti Wakiri 'mukn- 
we 'gwe okusinga okumuwa omu- 
20 saja omulala: bêra nange. Yakobo 
mnawererezdemyaka mubsanvuawe- 
bwe Lakeri; negifanana ngenaku 
Bi nyingi olwokwagala kweyamwa.- 
91 gala. Yakobo nagamba Labani nti 
Mpaomukazi wange, kubangaenaku 
zange zitukiri'de, nyingire gyali. 
22 Labani nākung'anya abasaja bona 
23 abomukifo,? nafumbaembaga. Awo 
olwatuka akawungezi na'dira Lea 
omwanawe, namumuletera; naingi- 
A ra gyali. Labani namuwa Zirupa 
omnzäna we eri omwinawe Lea oku- 
25 ba omuzina. Awo olwatuka enkya 
nālaba nga ye Lea: nāgamba La- 
bani nti Kino kiki kyonkoze? saku- 
wereza lwa Lakeri ? kale kiki eki- 
96 ku'nimbi'za? Labani näyogera nti 
Tebakola bwebatyo mu kifo kya'fe 
okuwa omuto okusoka omuberye- 
27 berye. Mala enaku musanwu ezoyo, 
netulyoka tukuwa nomulala olwo- 
kuwereza kwonomperezānga nate 
28 cmyäka omusinvu emirala. Yako- 
bo nākola bwatyo, nāmala enakuze 
mnsänvt : namuwa Lakeri omwa- 
29 nawe okumuwasa. Labani nawa 
Lekeri omwanawe Bira omuzinawe 
30 okuba omuzinawe. Era nāingira 
neri Lakeri, era ?niyagala Lakeri 
okusinga Lea, nimuwerereza P nate 
emyaka musanvu emirala. 
Mukama ”nalaba nga Lea yakyai- 
bwa, nisumulula olubutolwe: naye 
32 Lakeri yali mugumba. Lea naba 
olubuto, nazila omwina owobnle- 
nzi, nimutiima erinyalye Leubeni : 
kubanga yayogera nti Kubanga 
Mukama #atunuali'de ekibonobono 
kyinge; kubanga kakano 'baze ana- 





OLUBERYEBERYE. 


omwana owobulenzi; nayogera nti 
Kubanga Mukama yawulira nga 
nkyaibwa kyavu'de ampa nomwana 
ono era: namutiima erinyalye Sime- 
34 oni. Naba olnbuto nate, nazala 
omwaina owobulenzi; nayogera nti 
Kale 'no omulundi guno 'baze ane- 
gata nange. kubanga 'muzali'de 
abana abobnlenzi basatu: erinyalye 
86 kyeryava litumibwa Levi. Naba 
olubuto nate, nizala omwana owo- 
bulenzi: niyogera nti Omulundi 
guno nimutendereza Mukama: 
kyeyava amutama erinyalye Yuda; 


nalekera awo okuzāla. : 
30 LAKERI bweyataba nga 4 tazi- 
lira Yakobo bana, Lakeri na- 
kwatirwa obu'gya inugandawe; nā- 
gamba Yakobo nti Mpa abina, oba 

8 tompe, nifa. Nobusungu bwa Ya- 
kobo nebubiibikira Lakeri: niyo. 
gera nti >'Nze ndi mu kifo kya Ka- 
tonda, eyaku'ma ebibala ebyolubu- 
8to? Nayogera nti Laba “omnzana 
wange Bira, ingira gyali; alyoke 
azalire kn mavivi gānge, era nange 

4 nfune abina muye. Nimuwa Bira 
omnzanawe okumuwasa: Yakobo 

6 naingira gyali. Bira naba olubuto, 

“ nazalira Yakobo omwana owobule. 
6 nzi. Lakeri nayogera nti Katonda 
d ansali'de omusingo, era ampuli'de 
e'dobozi lyange, era ampa'de omwa- 
na owobulenzi: kyeyava amutiima 

7 erinyalye Dani. Bira omuzana wa 
Lakeri niba olubuto nate, nāzālira 
Yakobo omwina owobulenzi owo- 

8 kabiri. Lakeri niyogera nti Mega- 
nye ne muganda wange okumegana 
okwamanyi, era me'ze: namutima 

9 erinyalye Nafutali. Lea bweyalaba 
ngaleke'de awo okuzala, na'dira 
Zirupa Oomnzinawe, namuwa Ya- 
10 kobo okumuwasa. Zirupa omuzā- 
na wa Lea nizalira Yakobo omwana 

11 owobulenzi. Lea nayogera nti Ki- 
yungi! nīmntūma erinyalye Gadi. 
13 Zirupa omuzana wa Lea nāzālira 
Yakobo omwina owobnlenzi owo- 
18 kubiri. Lea niyogera nti Ndabye 
omukisa! kubanga abawala eba- 
nāmpitānga wa mukisa: namuttima 

14 erinyalye Aseri. Leubeni nigenda 
mu nakuinwebilibakungulira eng'a- 
no, nalaba amadudaimu mu nimiro, 

- nagaletera nyina Lea. Awo Lakeri 
“ nāmugamba Lea nti Mpa, nkwegai. 

` ri'’de, ku madudaimu ngomwanawo. 
16 Namugamba ye nti Kigambo kitono 
okunziyako 'baze? era oyagala oku- 
nziyako namadudaimu agomwāna 
wange? Lakeri nimugamba nti 
Kyanava asula nawe ekiro kino 
16 olwamadudaimu agomwanawo. Ya- 
kobo nava mu nimiro akawungezi, 
Lea nafnluma okumusisinkana, nā- 
yogera nti Kikugwanira okuingira 


t Mat. 1.9. 


“ Lub. 9. 
31. 


> Lub.162 
1] Sam. 1.5. 


“Lub.1632 


“Nge. 31. 
25. 
Luk. 1. 48. 





' 


Lub. 8.1. 
1 Bam. 1. 
19. 

#Lub. 29. 
31. 

A 1 Bam. 1. 
Luk. 1. 25. 


b Lub. 36. 
17. 


l Lub.2 54, 
b6. 


a Lub. 39. 
20, 30. 


t Lub.31.8. 
“Zab.37.6. 


OLUBERYEBERYE. 


gyendi ; kubanga mazima nkuwere- 
'de amadudaimu agomwana wange. 

17 Nasula naye ekiro ekyo. Katonda 
nawulira naba olubuto, naza- 
lira Yakobo omwana owobulenzi 

18 owokutano. Lea nayogera nti Ka- 
tonda ampa'de empera yange, ku- 
banga nawa 'baze omuzana wange: 

19 nāmutūma erinyalye Isakali. a 
naba olubuto nate, nazalira Yakobo 

, Omwanya owobulenzi owomukaga. 
20 Lea nayogera nti Katonda ampa'de 
|” ekirabo ekyobugole ekirungi; kaka- 
no'baze anatilanga nange, kubanga 
'muzali'de abana abobulenzi mu- 
kiga: namutiima erinyalye Zebu- 

21 luni. Oluvanyuma nazila omwana 
owobuwala, nämutūma erinyalye 
Dina. Katonda /na'jukira Lakeri, 
Katonda namuwulira, 9 na'gula olu- 

23 butolwe. Naba olubuto, nazala 
omwana owobulenzi ; nayogera nti 
Katonda anziyeko #okuvumibwa 

24 kwange: namutiima erinyalye Yu- 
sufu, ngayogera nti t Mukama anyo- 
ngereko omwana omulala owobu- 
lenzi. 

25 Awo olwatuka, Lakeri.bweyama- 
la okuzala Yusufu, Yakobo nigamba 
Labani nti ! Nsindika ng'ende mu 
kifo kyewa'fe, era munsi eyewa'fe. 

26 Mpa bakazi bange. unabana bange 
m benakuwererezānga, negendere: 


kubanga omanyi okuwereza kwange | 


27 kwenakuwerezanga. Labani namu- 
gamba nti Kakano obanga ndabye 
ekisa mu masogo, (bëra wano: ku- 
banga) ^n nfumitiriza nga Makama 

28 yampa omukisa ° kububwo. Nayo- 
gera nti P Nsalira emperayo, nange 

29 nagiwanga. Namugamba nti” Oma- 
nyi bwenakuwerezanga, era ebisi- 

30 bobyo bwebyali nange. Kubanga 
byewalina nga sina'ja bitono, era 
byeyonge'de okuba ebingi ; era Mu- 

akuwa'de omukisa gyenakyu- 
kiranga yona: ne kakano * ndifung 
di ebyenyumba yange 'nze era? 

31 Nayogera nti Nakuwa ki? Yakobo 
nayogera nti Toliko kyonompa: 
bwolinkolera kino, naliindanga nate 

32 ekisibokyo, nakikiimanga. Naita 
lero mu kisibokyo kyona, nga nzi- 
yamu buli eya buja gagi neya bi- 
tanga, na buli nzirugavu mu ndiga, 
neza bitanga neza bujagijagi mu 
mbuzi:: era 'yenebanga empera 

33 yange. Bwebutyo “4 obutukirivu 

wange bulimpolereza oluvanyu- 
ma, bwoli'ja olwempera yange eri 
mu masogo: buli eteri ya onjagi 
jagi oba eya bitanga mu mbuzi, o 
nzirugavu mu ndiga, eyo (bwerira- 
bika) nange eribalibwa nga nzi'be. 

34 Labani nayogera nti Laba, 
ga'de kibere ngekigambokyo bweki. 

35 ri. Na'gyamu ku lanaku olwo 
embuzi enume eza biwuga neza. bi- 





tanga nembuzi enkazi zona. eza bu- 
jagijagi neza bitanga, buli eyaliko 
e'bala ejeru, nenzirugavu zona mu 
ndiga, pāziwa mu mukono gwaba- 
36 nabe; na'sawo olugendo Iwa naku 
satu wakatiwe ne Yakobo: Yakobo 
nalunda ebisibo bya Labani ebya- 
37 sigalawo. Yakobo v na'dira obuti 
bwomulibine omubisi, nobwomusa- 
kedi nobwomwalamoni; nabusasa- 
mbulako engiido ezitukula, nalabisa 
38 obutukuvu obwali ku buti. Nasi- 
simba obuti bwasasambu'de mu ma- 
go gebisibo ku manvu mu byesero 
ebyokunywesezamu ebisibo webya- 
'ja okunywa; neziwaka amawako 
39 bweza'ja. okunywa. ÆEbisibo nebi- 
wakira mu maso gobuti, ebisibo 
nebizala eza biwuga neza bujagi- 
40 jagi neza bitanga. Yakobo niya- 
wula mu bina, natunura amaso 
gekisibo eri aba biwūga, neri abe- 
dugavu bona abomukisibo kya La- 
bani; nayawulako ebisibobye, na- 
41 tabigata nekisibo kya Labani. Awo 
olwatuka ezalina amanyi mu kisi- 
bo bwezawakanga. Yakobo nateka 
obuti mu maso gekisibo mu byese- 
42 yo, ziwakire awali obuti; naye eki- 
sibo bwekyabinga ekibi, natabu'sa- 
ngawo: bwezityo embi ze zabinga 
za Labani, nezamanyi nga ze za 
43 Yakobo. Omusaja Y neyeyongera 
nyo, #naba nebisibo binene, naba. 
zana naba'du, neng'amira nend 


goi. ; 
31 NAWULIRA ebigambo ebyabana 
ba Labani, nga Topera nti Yako- 
bo byona ebyali bya kita'fe abimu- 
'gyeko; era mwebyo ebyali bya 
kita'fe mwafuni'de ekitibwa ekyo 
2 kyona. Yakobo nälaba 4 amaso ga 
Labani, era laba, tegakyafanana 
8 gyali, ngoluberyeberye. Mukama nā- 
, gamba Yakobo nti b Dayo munsi ya 
bajajabo, era eri bagandabo ; nange 
4 nābërānga wamu nawe. Yakobo 
natuma niita Lakeri ne Lea ba'je 
b mu. dundiro awali ekisibokye, nā- 
bagamba nti “Ndabye amaso ga 
kita mwe nga tegakyafanana gyendi 
ngoluberyeberye : naye Katonda wa 
6 kitange 4 yaberanga ninge. Era 
cmumanyi nga nawerezanga kita- 
7 mwe namanyi ga 
kita'mwe ya'nimba, / nawanyisanga 
empera yange #6emirundi kami; 
naye Katonda 'teyamuganya ku- 
8 nkola bubi. Bweyayogerangs bwati 
nti k Bza bujagijagi ze zinabanga 


e gona. Era | ne 


30. 17—31. 16. 





” lu. 30. 


Lub. 3% 
24. 35; 28. 
13, 14. 


empërayo; ekisibo kyona nekizāla | Zab. 106. 


eza bujagijagi: era bweyayogera- | 14 
nga bwati nti Eza biwūga ze sina- | 5 


banga emperayo ; ekisibo kyona ne- 

9 kizala eza biwūga. Bwatyo Ka- 
tonda ensolo za kita'mwe ! yazimu- 
10 'gyako, naziwa 'nze, Awo olwatuka 


inyi. 1,16. 


81. 11—43. 





OLUBERYEBERYE. 





"Lab. 8. 
16 


n Kuv.2.7. 


"Lab. 38. 
28-20. 


Pug 
Lab. 32. 9. 


"Lab 2. 
24. 


" Lub. 20. 
16, 27. 


tLab.35.2 


19 29. 


Bik.50.37. | 29 kano okoze kya busirusiru. Kiri 


mu biro ekisibo bwekyawaka ama- 
wako, nenyimusa amaso gange, ne- 
ndabira mu kirêto, era, laba, embuzi 
enume ezalinyira ekisibo zali za 
biwilga, neza bujagijagi, neza ki- 


11 wewowewo. "Malaika wa Kato- 
nda nang'êambira mu kiroto nti Ya- 
kobo: nenjogera nti 'Nze 'nzano. 

12 Nāyogera nti Imusa kakano ama- 
sogo, olabe, embuzi zona enume 
ezirinyira ekisibo za biwilga, neza 
bujagijagi, neza kiwewowewo: ku- 
banga na ndabye byona Labani bya- 

18 kukolera. 'Nze Katonda A 
o gyewafukira amafuta ku m 
gyewaneyamiraobweyamo: k 
P golokoka, ove munsi eno, o'deyo 

14 munsi gyewazalirwamu. Lakeri ne 
Lea neba'damu nebamugamba nti 
r Tukyalina omugabo oba busika 

15 mu nyumba ya kita'fe? Tetubali- 
bwa nga ba'na'gwanga gyali ? kuba- 
nga 2 yatutonda, era nebintu bya 'fe 

16 abiriri'de dala.. Kubanga obugaga 
bwona Katonda bwa'gye ku kita'fe, 
bwe bwa'fe era bwa bina ba'fe: kale 
kakano, kyona Katonda kyakuga- 

17 mbye, kikole. Yakobo nalyoka ago- 


lokoka, ka, neyebagaza abinabe ne ba- 
18 kazibe ku ng'amira; nitwala naye 
mane ona, nebintu byona 


byeyali Akung. anyiza, ebisibo bye. 
unye, byeyakung'anyiza mu 
Padanalame. i agende eri Haka ki 
19 tawe munsi ya Kanani. Taba 
yali agenze okusala ebyoya byendi- 
gaze: Lakeri na'ba ‘baterai ba 
20 kitawe. Yakobo nigenda mu kyä- 
ma Labani Omusuli nga tamanyi 
kubanga teyamubilira panduka 
21 Bwatyo na'duka ne byona byeya- 
lina ; nigolokoka niwunguka Omu- 
'ga, “ nikyusa amasoge eri olusozi 
olwa Gireadi. 
22 Nebabūlira Labani ku lunaku 
olwokusatu nga Yakobo ya'duka. 
23 Natwila naye bagandabe, nimugo- 
berera olugendo lwa naku musa- 
nvu; namutikako ku losozi Gi- 
24 readi. Katonda *na'jira Labani 
Omusuli mu kiroto ekyekiro, nimu- 
gamba nti Wekume voleme okwo- 
gera ne Yakobo newakuba'de ebiru- 
25 ngi newakuba'de ebibi. Labani 
natika ku Yakobo. Yakobo yali 
asimbye ewemaye ku lusozi: ne 
Labani ne bagandabe nebasimba 
26 ku lusogi Gireadi. Labani niga- 
mba Yakobo nti Wakola ki, oku- 
poes ekyäma nga pa amanyi notwā- 
lira dala abāna bānge ngabanyagi- 
27 bwa nekitala? Kiki ekyaku'dusa 
ekyima ngonkisa ngogenda; no- 
tombūlira, ndyoke nkusibule neki- 
nyumu nenyimba nebitasa nenä- 
28 nga; notong'anya #kunywegera ba- 
tabani bange ne bawala bange? ka- 


mu buinza bwomukono gwange o- 
kukukola obubi: naye a Katonda 
wa kita'mwe yayoge'de ninge > eki- 
ro, nti Wekiime oleme okwogera ne 
Yakobo newakuba'de ebirungi ne- 
30 wakuba'de ebibi. Ne kakano oya- 
gala nyo okugenda, kubanga oli- 
mirwa nyo enyumba kitawo, 
(naye) kyewava co'ba bakatonda 
31 bange kiki? Yakobo na'damu na- 
gamba Labani nti Kubanga natya: 
kubanga nayogera nti Oleme oku- 
32 nziyako bawalabo olwempaka. Buli 
gwonolaba ngalina bakatondabo, 
dtabe mulamu: mu maso ga ba- 
ganda bafe yawulamu ebibyo ebiri 
ewange, obyetwalire. Kubanga Ya- 
kobo yali tamanyi nga Lakeri ye 
33 yaba'ba. Labani ndingira mu we- 
ma ya Yakobo, ne mu wema 
Lea, ne mu wema eyabazāna 
bombi: ; naye nätabalaba. Naya 
mu wema ya Lea, naingira mu we- 
34 ma ya Lakeri. Lakeri yali atu'te 
baterafi, naba'si mu matandiko ge- 
ng'amira, näbatūlako. Labani nā- 
za mu wema yona, naye nitaba- 
ba. Nagamba kitawe nti Mukama 
wange aleme okusunguwala kuha- 
nga siinza “kuimirira woli; ku- 
banga empisa eyabakazi eri kunze. 
Nanonya, naye natalaba baterafi. 
96 Yakobo nasunguwala, nayomba ne 
Labani: Yakobo na'damu nagamba 
Labani nti Okwonona kwange kiki ? 
ekibi kyange kiki 'gwe okungobe- 
87 rera embiro? Kubanga oyazi'za 
ebintu byange byona, kiki kyolabye 
ku bintu byona ebyomunyumbayo? 
Kiteke wano mu maso ga da 
binge ne bagandabo, batusalire 
88 omusango 'fembi. Emyaka egyo 
abiri naberanga nawe; endigazo 
“nembuzizo enkazi tezisowolanga, 
nenume ezomukisibokyo sizirya- 
39 nga. J Eyatigulwanga ensolo' sa- 
kuleteranga; 'nze nafirwanga eyo; 
97 wagiviinananga mu mukono gwa- 
nge, obanga ya'bibwanga misana 
40 oba ya'bibwanga kiro. Bwenabe- 
ranga bwentyo; emisana omusana 
gwanzigweringako, nekiro empe- 
wo; notulo twambulanga mu maso 
41 gange. Emyaka egyo abiri nabera- 
nga mu nyumbayo; #nakuwerere- 
zanga emyaka kumi nena olwa ba- 
walabo bombi, nemyika mukaga 
olwekisibokyo; knäwe wawanyi- 
sangaempera yange emirundi kumi. 
42 1 Singa Katonda wa kitānge, Kato- 
nda wa Ibulaimu, era 2 Entisa ya 
Isaka, teyaberanga nange, kakano 
tewandiremye kunsindika bwerere. 
n Katonda alabye okubonabona kwa- 


nge nokutegana kwemikono gya- | 32 


43 nge, °nākujū ekiro. Labani 


na'damu nagamba Yakobo nti Aba- | 12. 


wala be bawala bange, nabana be 


d Ino. 44. 
9. 


' Kuv. 20. 
12. 
Ler. 19. 32. 


Xub. 2. 
10 neb. 


f Kuv. 2. 
12. 


t Yos. 34. 
27. 


“1 Bam. 7. 
5. 


“ Lub. 21. 
23. 
? lu. 8. 


21 ; 148. 
Luk. 2. 13. 


“ Imb. 33. 
14, 16. 

d Lub. 38. 
6-8. 

Ma. 2.5 
Yos. A. 4. 
t Nge.15.1. 


IS Lub. 33. 
8, 15. 


7 Lub. 33. 
3. 


OLUBERYEBERY E. 


bana bange, nebisibo bye bisibo 
byange, ne byona byolaba yya bya- 
nge: ne lero nyinza kukolera ki 
bawala bange bano, oba bana babwe 
44 bebazala ? Kale 'no kakano, ? tula- 
gane endagāno, 'nze nawe; ” ebere- 
45 nga omujulirwa eri 'nze nawe. Ya- 
kobo ?na'dira ejinja, nalisimba oku- 
46 ba empagi. Yakobo nāgamba ba- 
gandabe nti Mukung'anye amainja; 
neba'dira amainja, nebatuma entū- 
mo: nebalira awo awali entiimo. 
47 Labani nagitiima erinya Yegalusa- 
kadusa: naye Yakobo nagituma Ga- 
48 leedi. Labani nayogera nti t Entū- 
mo eno ye mujulirwa eri 'nze nawe 
lero. Erinya lyayo kyeryava litū- 
49 mibwa Galeedi: era * Mizupa, ku- 
banga yayogera nti Mukama atunu- 
lenga wakati wange niwe, bwetu- 
50 liba nga tetukyalabagana. Bwono- 
bonyabonyanga abana binge, era 
bwonowasanga abalala awali abina 
bange, tewali muntu ali na'fe; laba, 
Katonda ye mujulirwa wakati wa- 
51 nge nawe. Labani nagamba Yako- 
bo nti Laba entūmo eno, era laba 
nempagi eno, gyensimbye wakati 
53 wange nawe. Entūmo eno ebere- 
nga omujulirwa, nempagi eberenga 
omujnlirwa, nga 'nze siriita ku ntu- 
mo eno (okugenda) gyoli, era nga 
nawe toliita ku ntūmo eno nempagi 
eno oku'ja gyendi, okukola obubi. 
53 Katonda wa Ibulaimu, era Katonda 
wa Nakoli, Katonda wa kităbwe, ala- 
mule wakati wa'fe. Yakobo  nalaira 
54 v Entisa ya kitawe Isaka. Yakobo 
nawerayo sadaka ku lusozi, niita 
bagandabe okulya e'mere: nebalya 
e'mere, nebabera ku lusozi neba- 
55 kesa obu'de. Awo enkya mu makya 
Labani nagolokoka, nanywegera ba- 
tabanibe ne bawalabe nabasabira 
omukisa : Labani nagenda, na'dayo 
3 92 mu kifokye. Yakobo neyege- 
ndera, ne 4bamalaika ba Ka- 
2 tonda nebamusisinkana. Yakobo 
bweyabalaba nāyogera nti Lino 
lye bgye lya Katonda: natuma 
ekifo ekyo erinya lyakyo Maka- 
naimu. 
8 Yakobo natuma ababaka okumu- 
kulembera eri Esau mugandawe 
c munsi ya Seiri, 4ye nimiro ya 
4 Edomu. Nabalagira ngayogera nti 
e Bwemuti bwemuligamba mukama 
wange Esau; nti Bwati bwayogera 
omu'dawo Yakobo nti Natūlānga ne 
Labani, nembérayo okutusa kaka- 
5 no: era nina ente nendogoi nebi- 
sibo, naba'du nabazana: era ntu- 
mye okubūŭlira mukama wange, 
6.!ndabe ekisa mu masogo. Ababa- 
ka nebakomawo eri Yakobo nga 
bogera nti Twatūka eri mugandawo 
Esau, era a'ja okukusisinkana, 
7 nabasaja bina wamu naye. Yakobo 


nalyoka atya nyo i neyeralikirira : 


31. 44—32. 25. 


4 Lub. 38. 


nayawulamu abantu abali naye, ne- | 3 


bisibo, nente, neng'amira, okuba 
8 ebibina ebibiri ; nayogera nti Esau 
bwanatiikira ku kibina ekimu nāki. 
kuba, ekibina ekinasigalawo kina- 
9 wona. Yakobo nāyogera nti łAi 
Katonda wa jaja wange Ibulaimu, 
era Katonda wa kitange Isaka, ai 
Mukama, ” eyang'amba nti 'Dayo 
munsi yewa mwe era eri baganda- 
bo, nange nakukolanga bulungi: 
10 sisinira (newakuba' de) akatono mu 
nkusisira kwona, namazima gong, 


byewagirira omu'duwo; kuba- 
nga Ga kpa Yoludani guno nga 
nina vomu'go gwoka; ne kakano 

11 nfuse ebibina bibiri. Nkwegairira, 

Pmponya mu mukono gwa muga- 
nda wange, mu mukono gwa Esau: 
kubanga 'mutya, aleme oku'ja okn- 

19 nzi'ta, (ne) nyabwe nabanabe. Na- 
we " wayogera nti Siremenga kuku- 
kola balangi, era nafulanga eza de- 
ryo ngomusenyu ogwokunyanja, 

18 ogutabalika olwobungi. asula 
awo ekiro ekyo: natola kwebyo 
byeyali nabyo okuba s ekirabo kya 

14 Esau mugandawe; embuzi enkazi 
bibiri nenume abiri, endiga enkazi 

15 bibiri nenume abiri, eng'amira ezi- 
ramulwa asatu nabana bazo, ente 
enkaziana neza sedume kumi, endo- 
goi enkazi abiri nabana bazo kumi. 

16 Nabiwa mu mukono gwaba dube, 
buli kisibo kyo ka; nagamba aba. 
'dube nti Munkulembere musomo- 
ke, mu'sewo e'banga wakati weki- 

17 sibo nekisibo.  Nalagira eyakule- 
mbera ngayogera nti Esau muganda 
wange bwanakusisinkana, nakubii- 
za nti Oli wani? era ogenda wa? 

18 nebyo ebiri mu masogo byani? no- 
lyoka ogamba nti Bya mu duwo 

akobo ; kye kirabo ekiwerezebwa 
mukama wānge Esau; era, laba, 

19 naye ali nyuma wa'fe. Era nalagira 
nowokubiri nowokusatu ne bona a 
bagoba ebisibo, ngayogera nti Bwe- 
muti bwemunagamba Esau, bwe- 

20 munamulaba; era munayogera nti 
Era, laba, omu'duwo Yakobo ali 
nyuma wa'e. Kubanga yayogera 
nti  Namuwoyawoya nekirabo eki- 
nankulembera nendyoka 'mulaba 

21 amasoge ; mpo'zi ananyaniriza. A- 
wo ekirabo nekimukulembera neki- 
somoka : naye ye nyini nasula ekiro 
ekyo wamu nekibina., 

22 Nagolokoka ekiro ekyo, na'dira 
bakazibe bombi, nabazanabe bombi, 
nabanabe ekumi nomu, 4 nasomo- 
kera mu musomoko gwe Yakobi. 

23 Nābatwāla, nabasomosa omu'ga, 

24 nasomosa byona byeyalina. Ya- 
boko nasigalayo yeka; Vomusaja 
name'gana naye okutusa emambya 

25 bweyasala. ra bweyalaba nga 


b Zab. 50. 
15. 


l Lub. 38. 
13. 


"Lab. SI. 
3, 13. 


"Lub. 24 
27. 


° Yob. 87. 


? Zab. 06. 
1,3. 


? Lub. 38. 
13-15. 


b; 4. 
1 . 
Nge. 18.16. 


t Nge. 21. 
l4 


“Ma 3.16 


Kos. 12. 


3, 4. 
Ref. 6. 12. 


32. 26— 934. 10. 


“ Lab. 2. 
6. 


OLUBERYEBERYE. 


ta'ja kumume'ga, nakoma ku mba- | 12 mwegairira, nakitwala. Nayogera 


lakasoye; embalakaso ya Yakobo 
96 neyerega, ngame'gana naye. Na- 
yogera nti YNta, kubanga ema- 
mbya esala. Nayogera nti £Si'ja 
kukuta, wabula ngompa'de omuki. 


27 sa. Namugamba nti Erinyalyo 
28 gwāni? Nayogera nti Yakobo. Nā- 


poen nti 4 Ermyalyo terikyaiti- 
waunga Yakobo, wabula Isiraeri: 
kubanga bowakanye ne Katonda 


29 era “nabantu, era osinze. Yakobo 


namubiisa nayogera nti Nkwegai- 
ri'de, mbulira erinyalyo. Nayoge- 
ra nti d Kiki ekikumbizisa erinya 
lyānge? Namuwera eyo omukisa. 


30 Yakobo natiima ekifo erinya lyakyo 


Penieri: kubanga “ndabaganye ue 


Katonda mu maso, nobulamu bwa- 


31 nge buwonye. kaa kl nevayo ne- 


mwakako ngavunuka Penueri, na- 


32 wenyera ekisambikye. Abana ba 


Isiraeri kyebava balema okulya e- 


kinywa bi ekiri ku mba- 
lak o. okutūsa lero: kuban ya- 
koma ku mbalakaso ya Yako 
kinywa kyekisāmbi. 


3 3 Yaxoso naimusa amasoge, nā- 


tunula, era, laba, 2 Esau nga'ja, 
nabasaja bina wamu naye. Nā- 
gabira abana Lea ne Lakeri naba- 
2 zina bombi. Nateka abazāna na- 
bana babwe mu maso, naba'diriza 
Lea nabānabe, navisako enyuma 

8 Lakeri ne Yusufu. Naye ye nyini 
nakulembera mu maso gabwe, bna- 
viinama wansi musanvu, 
okutūsa bweyasemberera muganda- 

4 we. “Esau nadukana mbiro oku- 
musisinkana, nimukwata mu nga- 
lo, dnamugwa mu kifuba, namu- 

5 nywegera: nebakābaamaziga. Nai- 
musa , nalaba a azi na- 
bana; nayogera nti Bani bano aba- 
li nawe? Nayogera nti Abo be bana 

e Katonda beyawa omu'duwo olwe- 

6 kisa. Abazāna nebalyoka basembe- 
ra, bo nabana babwe, nebavunama. 

7 Era ne Lea nabanabe nebasembera, 
nebaviinama: Yusufu ne Lakeri ne- 
basembera, nebaviinsma. 

8 lak Aya nti / Ekibina ekyo kyona 
ye amakulu gakyo ki? 

Nayozera nti Yo Okulaba ekisa mu 
9 maso ga mukama wange. Esau 
nayogera nti Byenina bi'mala; mu- 
ganda wange, byolina bibe bibyo. 


10 Yakobo nayogera nti Ne'da, nkwe- 


garian kakano obanga ndabye e- 
isa mu masogo, 'kiriza ekirabo 
kyinge mu mukono gwānge: ku- 
indabye amasogo, ngomuntu 

bwalaba amaso ga Katonda, nonsa- 
11 nyukira. Nkwegairi'de, “tola eki- 
rabo kyinge kyebakulete'de; ku- 
Senes Kalonda ankole'de ebyekisa, 
banga byenina bi'mala. } Nā- 


nti Tukwate ekubo tugende, nange 

13 nakukulembera, Namugamba nti 
Mukama wange amanyi ngabina 
tebalina manyi, era ngendiga nente 
eziri nange Ziyonsa: era bwebali- 
bigoba enyo ku luuaku olumu, ebi- 
14 sibo byona birifa. Nkwegairi'de, 
Mukama wange akulembere omu- 
"duwe: nange nagenda mpola, ngo- 
kutambula kwensolo eziri mu maso 
gange era ngokutambula kwabana 
wekuli, ntuke awali mukama wa- 
15nge "mu Seiri. Esau nayogera 


nti Kankulekere kakano ku bantu | 3 


abali nänge. Nāyogera nti Si mu- 
sango: “ndabe ekisa mu maso ga 

16 mukama wange. Awo Esau na- 
'dayo ku lunaku olwo ngagenda 

17 Eseiri. Yakobo natambula nā- 
genda ° Esukosi, neyezimbira e- 
nyumba, näkolera ensoloze engo; 
erinya lyekifo kyeriva liitibwa 
Bukosi. 

18 Yakobo nätūka mirembe mu ki- 
buga kya P Sekemu, ckiri munsi ya 
Kanani, bweyava mu Padanalamnu ; 

19 nasisira mu maso gekibuga. r Nā- 
gula ekibanja, gyeyasimba ewema- 

e, mu mukono gwabana ba Kamo- 
4 kitawe wa Bekemu, nebitundu 

20 byeleza kikumi. Nasimbayo ekyo- 
to, #nakitiima erinya lyakyo Ere- 
rokeisiraeri. 


3 4 a Dina omwana wa Lea, gweya- 
zalira Yakobo, ? nafuluma nā- 
genda okulaba abawala abomunsi. 

9 Sekemu omwana wa Kamoli Omu- 
kivi, omukulu wensi, namulaba; 
namutwala, nasula naye, namwata. 

8 Nobulamubwe nebwegata ne Dina 
omwāna wa Yakobo, nāyagala omu- 
wala oyo, nayogera nomuwala ne- 

4 kisa. Sekemu “nagamba kitawe 
Kamoli nti Mpasiza omuwala oyo. 

5 Yakobo nawulira nga yagwag wawa- 
za Dina omwanawe; nabanabe bali 
nensoloze mu dundiro: Yakobo 

6 d nasirika okutūsa lweba'da. Kamo- 
li kitawe wa Sekemu nāfuluma eri 

7 Yakobo okutesa naye. Abana ba 
Yakobo nebava mu dundiro nebai- 
ngira bwebakiwulira: abasaja ne- 
banakuwala, “nebasunguwala nyo, 
kubanga /yali akoze ekyomuzizo |; 
mu Isiraeri bweyasula nomwana 
wa Yakobo; 9 ekitagwanira kukola. 

8 Kamoli natesa nabo ngayogera nti 
Obulamu bwomwana wange Seke- 
mu bulumirwa omuwala wa'mwe: 
mbegairira mumuwe okumuwasa. 

9 Era mufumbiriganwengana'e: mu- 
tuwenga 'fe abawala ba'mwe, era 
muwasenga 'mwe abawala ba'fe. 

10 Era munatilanga wamu na'fe: ine- 
nsi enebanga mu maso ga'mwe; mu- 


tulenga omwo £mugulenga l mwe- | 27 





3l 


an 
Tit. 2.5. 


“ Balam. 

14. 2. 
418am.10. 
Zi, 


“Lub.49.7. 
ga 13. 


Yoa. 33. 


#Ma 23.17. 
2 Sam. 13. 
12. 


i Lub. 13.9; 
20. 15. 

k Lub. 42. 

34. 

l Lub. 47. 


" Yos. 5.9. 


“1 Byom. 
4. 9. 


P Lub. 2. 
10. 


? Lub. 49. 
5-7. 


OLUBERYEBERYE. 


11 funirenga ebintu omwo. Sekemu 


mu kibuga, nebyo ebyali mu nimi- 


nagamba kitawe ne bagandabe nti | 29 ro ; nobugaga bwibwe bwona, na- 


Ndabe ekisa mu maso ga'mwe, era 

19 kyemunansalira kyenäbawa. m E- 
. byobuko nekirabo byemuninsaba 
bwebinenkana wona, nange nabawa 
bwentyo nga bwemunang amba: 
naye mumpe omuwala okumuwasa. 

18 Abana ba Yakobo neba' damu Seke- 
ma ne Kamoli kitawe nga bakusa 
nebogera, kubanga yali agwagwa- 
14 wazi'za Dina mwanyinibwe, neba- 
bagamba nti Tetuinza kukola kino, 
okumuwa mwanyina'fe atali muko- 
mole; kubanga ekyo ? kyandiba'de 

15 nsonyi gyetuli: endagano eno yo'ka 
ye'ja okutukirizisa 'mwe: bwemu- 
na'kiriza okuba nga 'fe, buli musaja 

16 mu'mwe okukomolebwanga ; netn- 
lyoka tubawanga abawala ba'fe, 
ng'fetunawasanga abawala ba'mwe, 

` na'fe tunatillanga wamu na'mwe, 
17 era tulifūka 'gwanga limu. Naye 
bwemutatuwulire, okukomolebwa ; 
'netulyoka tutwala omuwala wa'fe, 
18 netugenda. Ebigambo byabwe ne- 
bisanyusa Kamoli, ne Sekemu o- 
19 mwana wa Kamoli. Omuvubuka 
nitalwawo kukola ekyo, kubanga 
yasanyukira omuwala wa Yakobo: 
era yalina °ekitibwa okusinga e- 
20 nyumba yona eya kitawe. Kamoli 
ne Sekemu omwinawe neba'ja 
mu wankaki wekibuga kyabwe, 
nebatesa nabasaja abomukibuga 
21 kyabwe, nga bogera nti Abasaja 
abo tebagala kulwana na'fe; kale 
batūlënga munsi bagnlenga omwo; 
kubanga, laba, ensi ngazi, eribama- 
la; 'fe tuwasenga abawala babwe, 
era tubawënga bo abawala ba'fe. 
22 Endagāno eno yo'ka ye'ja okuba- 
'kirizisa abasaja abo 'fe okutūla na- 
bo, okufūka e'gwanga erimu, buli 
musaja mu'fe bwalikomolebwa, nga 

28 bo bwebakomolebwa. Ente zabwe 
nebintu byabwe nensolo zabwe zo- 
na tebiriba bya'fe? naye kyo'ka tu- 
ba'kirize, nabo banatulanga na'fe. 
94 Ne Kamoli ne Sekemu omwanawe 
bona Pabavanga mn wankaki we- 
kibngakye nebabawnlira; buli mu- 
saja nakomolebwa. buli eyavanga 
25 mu wankaki wekibnga. Awo olwa- 
tuka ku lanaku olwokusatu, bwe- 
bili nga Lalumwa, abana ba Yakobo 
ababiri, ” Simeoni ne Levi, banyina 
Dina, neba'dira buli muntu ekitala- 
kye, nebaliimba ekibuga nga teba- 
manyiri' de, neba'ta abasaja bona. 
26 Neba'ta Kamoli ne Sekemu omwa- 
nawe nekitala, neba'gya Dina mu 
27 nyumba ya Sekemu, nebavayo. A- 
bana ba Yakobo nebabasanga nga 
baba'se, nebanyaga ekibuga, kuba- 
nga bagwagwawaza mwanyinabwe. 
28 Banyaga endiga zabwe nembuzi za- 
bwe nendogoi zabwe, nebyo ebyali 


bana babwe bona abato nabakazi 
babwe, nebabasiba nebabanyaga, 
byona dala ebyali mu ngamba 
30 Yakobo nagamba Simeoni ne Levi 
nti s Muneralikiri'za, t okumpunyi- 
sa mwabo abatūla munsi, mu Ba- 
kanani ne mu Baperizi : nange, ku- 
banga tomuwendo gwange mutono, 
balikung'ana bona oku'nūmba, ba- 
31 nenyumba yange. Nebogera nti 
Kirungi akole mwanyina'fe ngo- 
mwenzi ? 
3 5 KATONDA nagamba Yakobo nti 
Golokoka, oyambuke 4 Ebeseri, 


34. 11—36. 14. 


otiile eyo: ozimbire eyo ekybto eri |? 


Katonda, > eyakulabikira cbwewa- 
'duka amaso ga Esau mugandawo. 


2 Yakobo nalyoka agamba dabomn- | 44 


nyumbaye nabo bona abali naye 
nti Mu'gyewo “bakatonda abalala 
abali mu'mwe, /mwetukuze, mu- 
Sarnane ebyambalo bya'mwe: tu- 
golo 
nge ndizimbira eyo ekyoto eri Ka- 
tonda, 
olwokweralikirira kwange, era śteya.- 


banga nange mu 'kubo lyenatambn.- | 7 


4 liramn. Nebawa Yakobo bakato- 


nda abalala bona abali mu mukono pd 


gwabwe, knempeta ezali mu matn 
gabwe; Yakobo nabikweka wansi 
5 i womwera ogwali mu Sekemu. Ne- 
batambula: m nentisa enyingi ne- 
gwa ku bibuga ebyabetolola, neba- 
6 tagoberera bāna ba Yakobo. Awo 


Yakobo natuka * Eruzi, ekiri munsi | 34. 


ya Kanani [ye Beseri], ye nabantu 
7 bona abali naye. 
ekyoto, naita ekifo  Frubeseri : 
Pkubanga eyo Katonda . gyeya- 
mubikulirwa, bweya'duka amaso 
8ga mugandawe. r Debola, omu- 
lezi wa Lebeka. nafa, nebamu- 
zika emanga Webeseri wansi wo- 
mwera: nebagutūma erinya Alo- 
nibakusi. 
9 Katonda £nalabikira nate Yako- 
bo, bweyava mu Padanalamu, nā- 
10 muwa omukisa. Katonda namu. 
gamba nti Erinyalyo Yakobo: teri- 
nyalyo tokyaitibwa nate Yakobo, 
naye “Isiraeri lye linabanga erinya.- 
skk namutima erinya Isiraeri. 
11 Katonda namugamba nti w’Nze 
Katonda Omuinza webintu byona: 
oyale weyongerenga; Ye'gwanga 
nekibina ekyamawanga biriva mu- 
'gwe, ne bakabaka baliva mu ntu. 
12 mbwezo ; nensi zgyenawa Ibulaimn 
ne Isaka, ndigikuwa 'gwe. neza'de- 


13 ryo eriri'dawo ndiriwa ensi. Ka- | 15. 


tonda a nava gyali nalinya mu kifo 
14 mweyayogerera naye. Yakobo bna- 
simba empagi mu kifo mweyayo- 


oke, twambuke Ebeseri: na- | os, 


geyanziramu ku lunaku [44 


o Nazimbira eyo |.. 


Kos. 124 


t Lab. 17.8. 


f Lub. 12 
7.134. 35; 





85. 15—36. 29. 


“ Lub. 28. 
i. 


k l. 
1 KoL 1. 


bLub.48 8. 
Kuv. L 2 


S Lab, 13. 
IL 


gerera naye, empagi eyamainja : 
nagifukako ekiwebwayo ekyoku- 
15 nywa, nagifukako amafuta. Yako- 
bo natiuna ekifo Katonda mweya- 
yogerera naye erinya lyakyo “ Be- 
16 seri. Nebava mu Beseri nebata- 
mbula; bāli babulako ekisera ba- 
tuke Efulasi: Lakeri näyagala oku- 
17 zala, nālūmwa nyo. Awo olwatuka, 
bweyali alūmwa nyo, omuzālisa 
namugamba nti Totya; kubanga 
kakano 4onoziala omwāna owobule- 
18 nzi omulala. Awo olwatuka, obu- 
lamu bwebwali nga bunatera oku- 
genda [kubanga yafa), namutuma 
erinya Benoni: naye kitawe namu- 
19 tuma Benyamini. “ Lakeri nafa, ne- 
bamuzika mu 'kubo erigenda / Efu- 
20 lasi [ye Besirekemu). Yakobo nī- 
simba empagi ku malīāloge: eyo ye 
mpagi eyamalalo ga Lakeri 9 ne lero. 
21 Isiraeri natambula, nātimba ewe- 
- maye ngaise ku kigo kya Ederi. 
22 Awo olwatuka, Isiraeri bweyali nga- 
tu'de munsi eyo, Leubeni nāgenda 
inisula ne Bira omuzāna wa kita- 
we: Isiraeri nakiwulirako. 
Abana abasaja aba Yakobo bili 
23 kumi na babiri: abana ba Len; 
k Leubeni, omuberyeberye wa Ya- 
kobo, ne Simeoni, ne Levi, ne Yuda, 
24 ne Isakali, ne Zebuluni: abana ba 
25 Lakeri; Yusufu, ne Benyamini: na- 
bana ba Bira, omuzana wa Lakeri; 
26 Dani ne Nafutali: nabāna ba Ziru- 
pa,omuzana wa Lea; Gadi ne Aseri: 
abo be bana abasaja aba Yakobo, 
abamuzilirwa mu Padanalamu. 
27 Yakobo na'ja eri Isaka kitawe mu 
l Mamule, mu *% Kiriasualaba [ye 
Kebuloni), Ibulaimu ne Isaka mwe- 
28 batulanga. Nenaku za Isaka zali 
29 myaka kikumi mu kinana. Isaka 
nata omu'ka, nafa, # natwalibwa cri 
abantube, ngaka'diye, ngaweze'za 
enaku nyingi: Esau ne Yakobo 
oabanabe nebamuzika. 


NOKUZALA kwa Esau ka ye Edo- 
2mu) kwe kuno. Esau ya- 
wasa ku bawala ba Kanani; Ada 
muwala wa Eroni Omukiti, ne <Oko- 
libama muwala wa Ana, omuwala 
8 wa Zibeoni Omukivi; ne 4 Base- 
masi omuwala wa Isimaeri, muga- 
4 nda wa Nebayosi. “Ada nāzālira 
Esau Erifazi; ne Basemasi nāzāla 
5 Leweri; ne Okolibama nazila Yeu- 
si, ne Yalamu, nc Kola: abo be ba- 
tabani ba Esau, abāmuzālirwa mu- 
6 nsi ya Kanani. Esau na'dira baka- 
zibe ne batabanibe ne bawalabe, 
nabantu bona abali mu nyumbaye, 
nebisibobye nensoloze zona, nebi- 
ntubye byona, byeyakung'anyiza 
munsi ya Kanani; nagenda munsi 
endala nabera wala nemugandawe 

7 Yakobo. /Kubanga ebintu byabwe 


3 


byali bingi bwebiti nokuinza tebai- 
uza kutula wamu; I neusi gyebatu- 
lamu teyabainza olwebisibo byabwe. 
8 Esau natula ' ku lusozi Seiri: Esau 
9 ye Edomu. Nokuzala kwa Esau ja- 
ja Wabedomu abali ku lusozi Seiri 
10 kwe kuno: batabani ba Esau ama- 
nya gabwe gagano ; A Erifazi omwi- 
na wa Ada omukazi wa Esau, Le- 
weri omwana wa Basemasi omukazi 
11 wa Esau. Nabāna ba Erifazi aba- 
saja Temani, Omali, Zefo, ne Ga- 
12 tainu, ne Kenazi. Ne Timuna yali 
muzana wa Erifazi omwana wa 
Esau; nazalira Erifazi l Amaleki; 
abo be baina ba Ada omukazi wa 
13 Esau. Nabana ba Leweri babano; 
Nakasi, ne Zera, Sama, ne Miza: 
abo be bali abana ba Basemasi omu- 
14 kazi wa Esau. Nabana ba Ukoliba- 
ma omwāna wa Ana, omuwāna wa 
Zibeoni, onmkazi wa Esau: naza- 
lira Esau Yeusi, ne Yalamu, ne 
15 Kola. Abana ba Esau abalya obwā- 
mi babano: abana ba Erifazi omu- 
beryeberye wa Esau; omwami Te- 
mani, omwāmi Omali, omwami Ze- 
16 fo, omwami Kenazi, omwämi Kola, 
omwanmi Gatamu, omwami Amale- 
ki: abo be bami abava mu Erifazi 
munsi ya Edomu; abo be bana ba 
17 Ada. Nabaua ba Leweri omwāna 
wa Esau babano; omwami Naka- 
si, omwami Zera, Omwami Sama, 
owwami Miza: abo be bami abäva 
mu Leweri munsi ya Edomu; abo 
be bana ba Basemasi omukazi wa 
18 Esau. Nabana ba Okolibama omu- 
kazi wa Esau babano; omwami 
Yeusi, omwami Yalamu, omwimi 
Kola: abo be bami abāva mu Oko- 
libama omuwala wa Ana, mukazi 
19 wa Esau. Abo be bana ba Esau, 
nabo be baini babwe: oyo ye Edomu. 
90 nAbana ba Seiri # Omukoli, be 
batūlīnga munsi, babano; Lotani 
21 ne Sobali ne Zibeoni ne Ana, ne 
Disoni ne Ezeri ne Disani: abo be 
bami abava mu Bakoli, be bana ba 
22 Seiri munsi ya Edomu. Nabāna 
ba Lotani be Koli ne Kemamu; ne 
23 mwanyina Lotani ye Timuna. Na- 
bana ba Sobali babano; Aluvani ne 
Manakasi ne Ebali, Sefo ne Onamu. 
24 Nabāna be Zibeoni babano; Aya 
ue Ana: Ana yoyo eyalaba enzi zi 
zama zi amabugumye mu 'dungu, 
bweyali alunda endogoi za Zibeoni 
25 kitawe. Nabāna ba Ana babano; 
Disoni ne Okolibama omuwala wa 
Ana. 
26 Nabana ba Disoni babano; Ke- 
mudani ne Esubani ne Isulani ne 
27 Kerani. Abina ba Ezeri babano; 
28 Birani ne Zaavani ne Akani. Aba- 
na ba Disani babano; Uzi ne Alani. 
29 Abami abava mu Bakoli babano; 
omwami Lotani, omwami Sobali, 





l Kuv. 17. 
8; 14. 
Kubal. 24. 
20. 

1 Sam. 15. 
2, 3. 





B 





“1 Byom. 
1. 43. 


P) Byom. 
1. 30. 


”1 Byom. 
1. Bl. 


“ Lub. 42 
6, 9; 43. 28; 
H. 14. 


30 omwami Zibeoni, omwami Ana, o- 
mwami Disoni, omwami Ezeri, o- 
mwami Disani: abo be bami abāva 
mu Bakoli, ngabami bābwe bwebali 
munsi ya Seiri. 
Ne 0basekabaka abafuga munsi 
ya Edomu, nga tewanafuga kabaka 
yana abana ba Isiraeri, babano. 
32 Bera omwana wa Beola nafuga mu 
Edomu; nekibugakye erinya lyakyo 
33 Dinaba. Bera nafa, Yohabu omwa- 
na wa Zera Owebozula nalya obwa- 
34 kabaka mu kifokye. Yobabu nafa, 
Kusamu owensi Yabatemani nalya 
35 obwakabaka mu kifokye. Kusamu 
nafa, Kadadi omwana wa Bedadi, 
eyakuba Midiani mu nimiro ya Mo- 
abu, nalya obwakabaka mu kifo- 
kye: nekibugakye erinya lyakyo 
36 Avisi. Kadadi nafa, Samula Owe- 
masuleka nalya obwakabaka mu ki. 
37 fokye. Samula nafa, Sauli Owere- 
kobosi ekirirana Nomu'ga nalya 
38 obwakabaka mu kifokye. Sauli nā- 
fa, Baalanani omwana wa Akuboli 
nālya obwakabaka mu kifokye. 
39 Baalanani omwana wa Akuboli na- 
fa, v Kadali nalya obwakabaka mu 
kifokye: nekibugakye erinya lya- 
kyo Pau; nomukaziwe erinyalye 
eketaberi, omwana wa Matuledi, 
40 omwana wa Mezakabu. Namanya 
rgabimi abava mu Esau, ngebika 
byabwe, nebifo byabwe, namanya 


31 


panno bwebiri, gagano; omwāmi 
"muna, omwämi Aluva, omwami 
41 Yesesi; omwami Okolibama, omwa- 
42 mi Era, omwami Pinoni; oinwami 
Kenazi, omwami Temani, omwami 
43 Mibuzali; omwami Magudieri, o- 
mwami Jramu: abo be bāmi ba 
Edomu, nga bwebātūlānga mnngi 
eyobutaka bwābwe. Oyo ye Esau 


jaja Wabedomu. 
37 Yaxoso naberanga munsi a kita- 
we mweyatulanga munsi ya Ka- 
2 nani. Okuzala kwa Yakobo kukuno. 
Yusufu bweyali yakamaze emyaka 
kumi na musanvu, yali aliunda eki- 
gibo awamu ne bagandabe; omu- 
lenzi nābānga wamu nabana ba 
Bira, nabāna ba Zirupa, abakazi 
ba kitawe: Yusufu nebuliranga ki- 
tibwe Debigambo byābwe ebibi. 
3 Era Isiraeri yayagala Yusufu oku- 
singa abanabe bona, kubanga gwe- 
yazāla ngaka'diye: nāmutungira 
4 ekizibawo ekyamabala amangi. Ba- 
gandabe nebalaba nga kitābwe ya- 
mwagala okusinga bagandabe bona; 
d nebamukyawa, nebatainza kwo- 
era naye wabula ebyokuyomba. 
5 Yusufu nalota ekiroto, nakibiilira 
bagandabe : nebeyongera nate oku- 
6 mukyawa. Nabagamba nti Mbega- 
iri'de, muwulire ekiroto kino kye- 


7 ndose: kubanga, ° laba, twali tusiba | 


OLUBERYEBERY E. 


ebivywa mu nimiro, era, laba, eki- 
nywa kyange neki:mirira, era ne- 
kyesimba ; era, laba, ebinywa bya- 
'mwe nebi'ja nebikyetolola, nebivū- 

8 namira ekinywa kyange. Baga- 
ndabe nebamugamba nti Okufuga 
olitufuga 'gwe? oba kutwäla olitu- 
twala 'gwe? Nebeyongera nate 
okumukyawa 0olvwebirotobye no- 
9 Iwebigambobye. Nalota nate neki- 
roto ekirala, nakibiilira bagandabe 
nayogera nti Laba, ndose nekiroto 
ekirala ; era, laba, /enjuba nomwezi 
nemunyenye ekumi nemu nebinvii- 
10 namira. Nakibalira kitawe ne ba. 
gandabe; kitawe namunenya, na- 
mugamba nti Kiroto ki kino kyo- 
lose? 'Nze ne nyoko ne 9 baga- 
ndabo oku'ja tuli'ja okukuvinamira 

11 wansi? 1 Bagandabe nebamuk wa- 
tirwa obu'gya ; naye kitawe € na'ju- 

12 kira ebyo byeyayogera. Bagandabe 
nebagenda okulinda ekisibo kya 
13 kitabwe mu Sekemu. Isiraeri nā- 
gamba Yusufu nti Bagandabo teba- 
lùnda kisibo mu Sekemu ? jangu 
nkutumo gyebali. Namugamba nti 
14 'Nze 'nzuno. Nāmugamba nti Ge. 
nda kakano olabe nga bagandabo 
gyebali balungi, era nekisibo nga 
gyekiri kirungi; okomewo ombūlire. 
Awo nāmutuma okuva mu kiwonvu 

l Ekyekebuloni, nātūka Esekemu. 
15 Omusaja namulaba, era, laba, yali 
akyami'de mu nsiko: omusaja nã- 
16 mubūza nti Ononyaki ? Nayogera nti 
'Nonya baganda bange: ™ mbilira, 
nkwegairi de, gyebaliindi'de (ekisi- 
17 bo). Omusaja nayogera nti Bage- 
nda: kubanga nabawulira nga bo- 
gera nti Tugende Edosani. Yusufu 
nāgoberera bagandabe, nabasanga 
18 mu”? Dosani. Nebamulengera nga- 
kyali wala, ° nebamwekobana nga 
19 tanabasemberera okumu' ta. Neba- 


19 
gambagana nti Laba, sekalotera 
20 oyo aja. P Kale 'no mu'je tumu'te, | 3; 


tumusile mu bumu ku bunya, tu- 
lyogera nti Ensolo enkambwe ye 
yamulya: netulyoka tulaba ebiro- 
31 tobye bwebiriba. r Leubeni nawu- 
lira ekyo, nīmuwonya mu mukono 
gwabwe; nayogera nti Tuleme o- 
22 kumu'tira dala. Leubeni nabaga- 
“mba nti Temuyiwa musai ; mumn- 
sule mu bunya buno obuli mu 'du- 
ngu, naye temumu' sako mukono: 
alyoke amuwonye mu mukono gwā- 

23 bwe, okumu'diza kitawe. Awo o- 
Iwatuka, Yusufu bweyatūka eri ba- 
ndabe, nebambula Yusufu ekizi- 
wokye, ekizibawo e bala a- 

24 mangi kyeyali ayamba'de ; nebamu- 
twāla nebamusūla mu bunya: no- 
bunya bwali bukalnu nga temuli ma. 

25 'zi. s Nebatūla okulya e mere: ne- 
baimusa amaso gābwe nebatunula, 
era, laba, ekibina t Kyabaisimaeri 


36. 30—37. 25. 


J Lub. 46. 
2. 


# Lab. 8. 
2. 


í Bik. 7. 9. 
4 Dan. 7. 


28. 
Luk. 2. 19, 
51. 


l Lub. 38 
n. 


"La. 1. 1. 


: Am. 6. 6 


t nyi. 2.38. 





OLUBERYEBERYE. 35 
abava mu Gireadi nga batambula, | 9 eza'de. Onani nategera ngeza'de te- 
nga balina eng'amira ezetise Akan ririba êlirye; awo olwātuka bweyai- | í Ma. 28.6. 
“Yer.8.22 kalosa # nenvūmbo ne moli, nga ba- ngira eri omukazi wa mugandawe, 
26 bitwāla mn Misiri. Yuda nāgamba vagafuka wausi, aleme okuwa muga- 
bagandabe nti Kiritugasa kitya oku- | 10 ndawe eza'de. Nekigambo kyeya- 
“ Lub. 4. 'ta muganda wa fe #nokukisa omu- kola kyali kibi mu maso ga Muka- 
Ia 27 saigwe ! Kaletumuguze Abaisimae- | 11 ma : k noyo namuta. Yuda nālyo- | 4 Imb. 46. 
Yob. 1638 Ti, Y's0 omukono gwa'fe guleme o- ka agamba Tainali mukamwanawe RTA 
A o kumubako ; kubanga ye Ziuuganda nti! Berera awo munamwandu mu | 19. 
Lub. 42 wa'fe, nagwe mubiri gwa 'fe. Baga- nyumba ya kitawo, okutūsa Sera o- | 'Lus.1.13. 
28 ndabe nebamuwulira. Abamidiani, mwana wange lwalimala okukula : 
* Lub. 29 abobnguzi, nebaitawo; nebawalula kubanga yayogera nti Noyo aleme 
b Lab. 45. Yusufu nebamu'gya mu bunya, t ne- okufa nga bagandabe. Tamali nā- 
$ baguza Abaisimaeri Yusufun ¢ebitū- genda nabera a mu nyumba ya ki- |” Lev. 2. 
OSS ndu byefeza amakumi abiri. Neba- | 12 tawe. Ebiro nebiitawo omnwala wa | 12 
Bik. 7.9. | 29 twala Yusnfu mu Misiri. Leubeni Suwa, omukazi wa Yuda, nāfa ; Yu- 
‘Mat 27.9 na'dayo eri obunya ; era, laba, Yu- da niyabya olūmbe, nayambuka, ye 
4Yob. LD. sufu teyali mu bunya ; 4 nāyuzayu- ne mukwanogwe Kira Omwadula- 
30 za engoyeze. Na'dayo eri baganda- mu, Etimuna eri basajabe abasala 
me be, nayogera nti Omwana etaliyo ; | 13 endiga ebyoya. Nebabūlira Tamali 
bg 15. | 31 mange ndigenda wa? Neba'dira /e- nti Laba, sezalawo ayambuka # Eti- |" Yos. 15 
11a. B. kizibawo kya Yusufu, neba'ta e- | 14 muna okusala endigaze ebyoya. Nā- WAWA 
mbuzi ennme, nebanyika ekizibawo yambulamu ebyambalo ebyobuna- | 14.1. ` 
32 mu musai; nebawereza ekizibawo mwandubwe, neyebika olugoye o- 
ekyamabala amangi, nebakiretera lwokumutwe, neyewumba, natiila 
kitabwe; nebogera nti Twalaba ki- mu mulyango gwa Enagimu, ekiri 
no: kakano tegera obanga kye kizi- ku 'kubo erigenda Etimuna; kuba- 
bawo ekyomwanawo nantiki sikyo. nga yalaba ° nga Sera amaze oku- |° nyi. 11, 
33 Nakitegera, nayogera nti Kye kizi- kula, nebatamumuwa okumuwasa. | 2 
#lu 90. bawoekyomwana wange; Yensoloe- | 15 Yuda bweyamulaba, nālowoza nga 
Lab. 2s. mbi yamulya; Yusufu yatagulwa- mwenzi; kubanga yali yebise mu 
34 tagulwa awatali kubusabusa. Ya-| 16 maso. Nakyamira gyāli okuva mu 
i ta. 29. kobo í năyuzayuza engoyeze, neye- 'kubo nāyogera nti Kale 'no, nkwe- 
Sami siba ebibukutu mu kiwato, naku- gairi'de, nyingire gyoli: kubanga 
ngubagira omwanawe enaku nyingi. teyamanya nga ye mukamwanawe. 
35 Batabanibe bona ne bawalabe bona Nayogera nti Onompa ki bwonoi- 
43 Sam. k nebagolokoka okumusanyusa; na- | 17 ngira gyendi? Nayogera nti Ndi- 
AL ye nigina okusanyusibwa ; nayoge- kuwereza omwana gwembuzi ogwo- 
l Lab, 42. ra nti Kubanga ! ndi'ka emagombe mukisibo. Nayogera nti P? Onompa |? lu. 90. 
DER awali omwana wange nga nkyakāba. omusingo, okutūsa lwoliguwereza. 
“Luh, æ. | 36 Kitawe namulirira amaziga. ™ Aba- | 18 Nayogera nti Musingo ki gwenāku- 
L midiani nebamuguza Potifali mu wa? Nayogera nti” Akaboneroko |” lu. 25. 
Misiri, ye mwāmi wa Falao, omu- nakajegereko, nomu'gogwooguli mu 
kulu wabambowa. mukonogwo. Nabimuwa, niingira 
gyali, naye naba olubuto olulwe. 
3 Awo olwituka mu-biro ebyo | 19 Nagolokoka, neyegendera, #na4ya- | "lu 14. 
Yuda nava mu bagandabe nase- mbulamu olwokubika ku mutwe. nā- 
rengeta, naingira mu nyumba yambala ebyambalo ebyobunamwa- 
Eyomwadulamn, erinyalye Kira. | 20 ndubwe. Yuda nāwereza omwāna 
2 Yuda nalabayo omukazi omwana gwembuzi mu mukono gwa mukwa- 
a pro Womukanani erinyalye dfBuwa; nogwe Omwadulamu, okuwebwa o- 
3 nimutwala, naingira gyali. Niba musingo mu mukono gwomukazi: 
olubuto, nazala omwana owobule. | 2) naye natamulaba. Nalyoka abiiza 
b Lub. 48. nzi; (Yuda) namutima erinya b Eri. abasaja nah E nti Omwenzi a- 
KubaL og | 4 Naba olubuto nate. nazila omwana liru'dawa eyali Enaimu ku ma'hali 
16. owobulenzi; namntima  erinya ge'kubo? Nebogera nti Tewabinga 
I Lab.. | 5cOnani. Era nate nāzāla omwina | 22 wano mwenzi. Na'dayo eri Yuda, 
Kutal 28. owobulenzi, namntiima erinya 4 Se- nayogera nti Simulabye; era naba- 
n ra: ne(Yuda) yali mu Kezibi, bweya- saja abekifo boge'de nti Tewabanga 
bh 44 | 6 muzila. Yuda niwasiza Eri omwa- | 28 wano mwenzi. Yuda nayogera nti 
Kubal. 36 nawe omuberyeberye omukazi, eri- Agyetwilire, tuleme okukwatibwa 
“abg | Tnyalye Tamali. Ne “Eri, omn- ensonyi: laba, nawereza omwana 
9, beryeberye wa Yuda, yali mubi mu ogwo ogwembuzi,nawe notomulaba. 
Kuala maso ga Mukama; Mukama /nā- | 24 Awo olwātnka emyezi ngesatu bwe- 
/1 Byom. | 8 muta. Yuda nagamba Onani nti gyaitako nebabūlira Yuda nti Ta- 
23 Ingira eri Yomukazi wa mugandawo, mali mukamwanawo yayenda; era 
PRETA omuwase nga bwekigwānira muga- nate, laba, ali lubuto Iwa bwenzi. 





nda wa 'bawe, Odizewo mugandawo 


Yuda nayogera nti Mumufulumye, 


| 36 OLUBERYEBERYE. 38. 25—40. 7. 


25 tbamwokye. Bwebāmufulumya, nā- | 11 okusula naye, oba kubera naye. Awo 


t Lev. 21.9. 
mah tumira sezalawe, ngayogera nti O. 
musaja nanyini bino ye yangira olu- 
“ Lub. 37 buto: nayogera nti 4“ Tegera, nk we- 
o gairi'de, bino byani, v akabonero 
Y Lub. 37. | 26 nobujegere nomu'go. Yuda Y nabi- 
'kiriza, nāyogera nti 7 Ansinze 'nze 
AAT okuba omutukirivu; kubanga 4 sa- 
“lu. 14 muwa Sera omwana wange. Nata. 
è Yob. 34. | 27 mumanya b nate lwa kubiri. Awo 
31, 32, olwātuka entukoze bwezatūka oku- 
zala, laba, abalongo nebaba mu iu- 
28 butolwe. Awo bweyali anatera oku- 
zāla, omu nāfulumya engaloze: o- 
muzalisa vāzikwata nasiba akagoye 
akamyufu ku ugaloze, ngayogera 
29 nti Ono yasose okufuluma. Awo 
olwatuka, bweya'zayo engalo, laba, 
mugandawe nāfuluma: nayogera 
° Lub. 46. nti Kiki ekikuwaguza we'ka? eri- 
| nyalye kyeryava litūmibwa c Perezi. 
Kubal. 26. | 30 Oluvanyuma mugandawe nafuluma, 
1 Byom. 2. eyalina akagoye akamyufu ku nga- 
Mat. 1.3. loze : nerinyalye neritūmibwa Zera. 
3 Yusuru nebamnserengesa mu 
a Lub. 37 Misiri; a Potifali, omwami wa 
a A Falao, omukulu wabambowa, Omu- 
17. misiri, b namugula mu mukono G wa- 
b Lub, 37 baisimaeri, abamuserengesa eyo. 
elu. 21. 2 c Mukama naba wamu ne Yusufu, 
Luh. 21.22; naba nomukisa; nabêra mu nyu- 
2 24.8; | 3 mba ya mukamawe Omumisiri. Mu- 


kamawe nālaba nga Mukama ali 
naye, era nga Mukama amuwa buli 
kyeyakola okuba nomukisa mn mu- 
4 konogwe. Yusufu € nālaba ekisa mu 
masoge, namuwereza: nāmufūla 
Jomulabirizi wenyumbaye, nebye- 
ka nabyo byona nabiteka mu mu- 
5 konogwe. Awo olwatuka bweyaina- 
la okumufula omulabirizi mu nyu- 
mbaye, era owa byona byeyalina, 
g Mukama nalyoka agiwa enyumba 
Eyomumisiri omukisa kubwa Yusu- 
fu: omukisa gwa Mukama neguba 
ku byona byeyalina,ebyomunyumba 
6 nebyomunimiro. Nāleka byona bye- 
yalina inu mukono gwa Yusnfu; 
nātamanya kintu ekyali naye wabu- 
la e'mere gyeyalyanga. Era Yusu- 
fu iyali mulungi, namasoge ga ku- 
7 sanyusa. Awo olwātuka oluvanyu- 
ma lwebyo, omukazi wa mukamawe 
natunulira Yusufu; nayogera nti 
8 Sula nange. Naye nagana, nāga- 
mba omukazi wa mukamawe nti 
Laba, mukama wānge tamanyi ebi- 
ri nange mu nyumba, era yateka 
byona byalina mu wukono gwange; 
9 tewali ansinga 'nze obukulu mu 
nyumba muno; 'so teyasigaza ki- 
ntu obutakimpa 'nze wabula 'gwe, 
kubanga oli mukaziwe : kale A nyi- 
arai nza ntya okwonona, okwenkani'de 
lev. 6. 2 wano, l nokusobya ku Katonda ? 
23am. 12. | 10 Awo olwatuka bweyayogera ne Yu- 


Zab. 51. 4 sufu buli lunaku, natamuwuliranga, 
AA a NGE gagan 


i 1Sam.16. 
12. 


k Nge. 6. 
29, 32. 





olwatuka mu biro ebyo naingira mu 
nyumba okukola emirimugye ; 'so- 
nga siwali basaja ba mu nyumba 
12 muli munda. Namukwatako ekya- 
mbalokye, ngayogera nti Sula nā- 
nge: naleka ekyambalokye mu mu- 
13 konogwe, na'duka, navayo. Awo 
olwatuka, bweyalaba ngalese ekya- 
mbalokye mu mukonogwe na'duka 
14 navayo, nalyoka aita abasaja abo- 
munyumbaye, nabagamba nti Laba, 
yaingiza Omwebulaniya okutudii 
lira; aingi'de gyendi okusula na- 
15 nge, nenkowola ne dobozi'dene: awo 
olwatuse, bwawuli'de nga nyimusa 
e'dobozi Iyange nenkowola, nalyoka 
aleka ekyambalokye gyeudi na'duka 
16 navayo. Nātereka ekyambalokye 
ewuwe, okutūsa mukamawe bweya- 
17 komawo eka. ™ Namugamba nge- 
bigambo bino bwebiri nti Omu'du 
Omwebulaniya gwewatuletera yai- 
18 ngira gyendi okundūlira : awo olwā- 
tuka, bwenaimusa e'dobozi lyange 
nenkowola, nalyoka aleka ekyamba- 
19 lokye gyendi, na'duka navayo. Awo 
olwatuka, mukamawe bweyawulira 
ebigambo bya mukaziwe byeyamu. 
gamba nti Bwatyoomu'duwo bweya- 
nkolera ; ” obusungubwe nebubibu- 
20 ka. Mukama wa Yusufu nāmu- 
twala, 0 namu' sa mu ? komera, eki- 
fo abasibe ba kabaka mwebasibirwa : 
21 nabera omwo mu komera. Naye 
Mukama naba wamu ne Yusufu, 
namulaga ebirungi,” namuwa ekisa 
mu maso gomukimi wekomera. 
22 Omukūmi wekomera * nateresa Yu- 
sufu mu mukonogwe abasibe bona 
abali mu komera ; ne byona byeba- 
23 kola eyo, oyo ye yabikola. Omukū- 
mi wekomera teyatunulira kintu 
ekyali wansi womukonogwe, kuba- 
nga! Mukama yali wamu naye; ne- 
byo byeyakola, Mukama nabiwa 
omukisa. 
4 Awo olwatuka oluvanyuma 
lwebyo, “ omusenero wa kaba- 
ka Wemisiri nomufumbirowe neba- 
nyiza mukama wabwe kabaka We- 
2 misiri. Falao ! nasunguwalira aba- 
mibe bombi, omukulu wabasenero, 
3 uomukulu wabafumbiro. <“Naba- 
siba mu nyumba eyomukulu waba- 
mbowa, mu komera, mu kifo Yu- 
4 sufu mweyasibirwa. Omukulu wa- 
bambowa nibateresa Yusufu, naba- 
wereza: nebamalayo ekisera nga 
5 basibidwa. Nebalota ekiroto bo- 
mbi, buli muntu ekirotokye mu 
kiro kimu, buli muntu ngamakulu 
gekirotokye bwegali, omusenero no- 
mufumbiro wa kabaka Wemisiri, 
6 abisibibwa mn komera. Yusufu 
naingira gyebali enkya, nabalaba, 
7 era, laba, bali banakuwa'de. Nā- 





s Kuv. 2. 
Zab. 130.3. 


“ Nek. 1. 
11. > 

> Nge. 16. 
14. 


€ Lub. 08. 
20, 23. 











40. 8—41. 21. 


buza abami ba Falao abasibirwa 
awamu naye mu nyumba ya muka- 
mawe, ngayogera nti Kiki ekinaku- 
waziza bwekityo amaso ga'mwe 





ba. | 8lero? Nebamugamba nti d Tulose 
ekirōto, 's6 siwali ainza okutegeza 

amakniu gakyo. Yusufu nabaga- 

Tai u. mba nti “ Okutegeza amakulu si kwa 

| Dan. 2 1, Katonda ? kimbulire, mbegairi'de. 
AC. 9 Omusenero omuknlu nabulira Yu- 


sufu ekirotokye, nimugamba nti 

Mu kiroto kyange, laba, omuzabibu 

! 10 guba'de mu maso gange; ne kn 
muzabibu kuba'dekoamatabi asatu: 

neguba ngogwanya, negusansula e- 

bimuli; nebirimba byagwo nebibala 

|| 11 ezabibu enyengevu: nekikompe kya 
Falao kiba'de mu mukono gwange; 

nenzirira ezabibu, nenzikamulira 

mu kikompe kya Falao, nempayo 
ekikompe mu mukono gwa Falao. 





"Iki, |12 Yusufu namugamba nti /Gano ge 
La makulu gakyo; amatabi asatu 9 ze 
| Palam. 7. | 13 naku esatn; walibawo nate enaku 
' Dan. 2.3%; satu Falao inalyoka agulumiza o- 
Hisi Ji mutwegwo nakukomyawo mu bwa- 
ly o mibwo: cra onowängayo ekikompe 
| 4% Pasek, mu mukono gwa Falao, ngempisa 
T bweyali eda bwewali omusenerowe, 
' Ye. 931. | 14 Nayekonjijukizanga 'nze bwoliraba 
Mlaka. ebirungi, ? ondage 'nze ekisa, nkwe- 
| T.21, gairi'de, onjogerangako eri Falao, 
1 Sam. 9. | 15 onziye mu nyumba muno: kubanga 
nJ | mazima nanyagibwa munsi Eya 
| 1 Basek. baebulaniya: era ne kuno siko- 


S Lab. langa kigambo ekyandibantesc'za 
a >- | 16 mu komera. Omufnmbiro omuku- 
lu bweyalaba ngamakulu malungi, 
naganihé Yusufu nti Nange mba'de 
mu kiroto kyange, era, laba, ebi'bo 
ebisatu ebiba'demu e'mere enjeru 
17 nebiba ku mutwe gwange: ne mu 
ki'bo ekya wa'gulu muba'demu e- 
ngeri zona eze'mere enjokye eza 
Falao; enyonyi nezizirira mu ki'bo 

18 ku mutwe gwange. Yusufu na'da- 
mu nayogera nti * Gano ge makulu 
gakyo: ebi'bo ebisatu ze naku esa- 
19tn; Owalibawo nate enaku satu 
Falao nälyoka agulumiza omutwe- 
gwo okuva ku'gwe, era alikuwanika 
ku muti; nenyonyi zirirya enya- 
20 mayo okugi'gya ku'gwe. Awoolwa- 
tuka ku lunaku olwokusatu, Iwe lu- 
naku Falao 7 |weyazalibwako, ” nā- 
fumbira aba'dube bona embaga; 
#nagulumiza omutwe gwomusenero 
omukulu nomutwe gwomufumbiro 
21 omukulu mu ba'dnbe. “Nakomya- 
wo nate omusenero omukulu mu 
busenerobwe; #nawangayo ekiko- 
22 mpe mu mukono gwa Falao: naye 
“la. 19. "nawanika omufumbiro omukulu : 

| nga Yusufu bweyabategeza amaku- 
23 lu. Naye omunsenero omukulu nä- 
Auki Yusufu, naye Y namwera- 

ira. 


i sla 12 


“lu 12 


Watawa. 
| gak. 6. 


Eh, 





tlu. 13. 


“Nek. 91. 


OLUBERYEBERYE. 





aaea ae 





4. Awo olwatuka emyaka ebiricmi- 
rambirira bwegyaitawo, Falao 
nalota: era, laba, yali aimiri'de ku 

2 mu'ga. Era, laba, nemuva mu mu- 
'ga ente musanyu enungi eza sava; 

8 nezirira mu lusa. Era, laba, ente 
endala omusanvu nezizi'dirira ne- 
ziva mu muga, embi enkovu; ne- 
ziimirira ku ma'bali gomu'ga awali 

4 ente endale. Nente embi enkovu 
nezirya ente omnsāīnvu enungi eza 

b sava. Kale Falao nāzukuka. Ne- 
ebaka nalota omulundi ogwoku- 
iri: era, laba, ebirimba byeng'ano 
musanvu nebimera ku kiti kimu, 

6 ebigimu ebirungi. Era, laba, ebiri- 
mba musānvu ebitono ebikaze ne- 
mpewo ezebuvanjuba nebibi'dirira 

7 nebimera. Ebirimba ebitono nebi. 
mira ebirimba omusānvu ebigimu 
ebinene. Falao nāzukuka, era, la- 

8 ba, kiba'de kiròto. Awo olwatuka 
enkya tomwoyogwe negweraliki- 
rira: natuma naita Dabasawo bona 
abomu Misiri, € nabagezigezi bona 
abamu : Falao nababilira ekiroto- 
kye; naye tewali ainza okutegeza 

9 Falao amakulu gabyo. Omusenero 
omukuln nilyoka agamba Falao nti 
Nji'juki'de lero okwondna kwange: 

10 Falao 4 yasungnwalira aba'dube, 
e nansibira mu nyumba eyomukulu 
wabambowa, 'nze nomufumbiro o- 
mukulu: Jnetulota ekiroto mu kiro 

11 kimu 'nze naye; twalota buli mu- 
ntn ngamakulu gekirotokye bwe- 
12 gali. Era yaliyo wamu na fe omu- 
enzi, Omwebulaniya, 9 omu'du o- 
womukulu wabambowa; netumu- 
būlira, “natutegeza amakulu gebi- 
roto bya'fe; yategeza buli muntu 
13 ngekirotokye bwekyali. Awo olwa- 
tuka, £ nga bweyatutegeza, nekiba 
bwekityo : 'nze yanzi'za mu bwami, 

14 noyo yamuwanika. l Falao nalyoka 
atuma naita Yusufu, ™ nebamu'gya 
mangu ? mu komera: namwa, nä- 
wanyisa ebyambalobye, naingira eri 

15 Falao. Falao nagamba Yusufu nti 
Nalota ekiroto, so siwali ainza oku- 
tegeza amakulu gakyo: Oera mpu- 
lide nga bogera ku'gwe ngoinza 
okutegeza amaknln gekiroto bwo- 
16 kiwulira. Yusufu na'damu Falao, 
ngayogera nti P Si mu'nze: ” Ka- 
tonda yanawa Falao oku damu o. 
17 kwemirembe. Falao nāgamba Yu- 
sufu nti #Mu kiroto kyange, laba, 
nga nyimiri'de ku ma'bali gomu'ga: 

18 era, laba, nemuva mu mu'ga ente 
musanvu, eza sava enungi; nezi- 
19 rira mu lusa: era, laba, ente musa- 
nvu endala nezizi dirira nezirinya, 
enafu embi enyo enkovu. zesira- 
bingako munsi yona Eyemisiri obu- 
20 bi: ente enkovu embi nezirya ente 
21 omuasinvn eza sava ezisose: AWO 
bwezamala okuzirya nekitategere- 





w2 Basek. 
8.1. 
v lu. 25. 


2 Ju. 47. 


a iu. M. 


è Lub. 47. 
13. 


Kubal 
33. 19. 

Is. 48. 10, 
31. 


d Nge. 6. 
6-8. 


lu. 44. 


19. 
Bik. 7. 10. 


í Kubal. 
97. 18. 


Yob. 32 8. 


21, 22. 
Bik. 7. 10. 








—— 








limbi ngoluberyeberye. Awonenzu- 
22 kuka. Nendabira mu kiroto kyange, 
era, laba, ebirimba musänvu nebi- 
mera ku kiti kimu, ebinene ebiru- 
23 ngi: era, laba, ebirimba musanvu, 
ebiwotose, ebitono, ebikaze nempe- 
wo ezebuvanjuba, nebibi dirira ne- 
24 bimera: ebirimba ebitono nebi- 
mira ebirimba ebirungi omusänvu : 


t nenkibūlira abasawo; naye siwali . 


25 ainza okukintegeza. Yusufu nāga- 
mba Falao nti Ekiroto kya Falao 
kiri kimu: *“ Katonda byagenda 

26 okukola, yabibulira Falao. Bute 
omusanvu enungi gye myaka omu. 
sanyu; nebirimba omusānvu ebi- 
rungi gye myaka omusänvu: ekiroto 

27 kiri kimu. Nente omusänvu enko- 
vu embi ezazi'dirira nezirinya gye 


OLUBERYEBERYE. 


keka uga ziziri' de; naye nga zikya- 41 'gwe obukulu. Falao ngamba Yu- 


——.. 


sufu nti Laba, 'nkuwa'de okufuga 
42 ensi yona Eyeimisiri. Falao ” ne- 
yenanula empetaye eyakabonero ku 
ngaloye, nānänika Yusufu ku nga- 
loye, #namwambaza ebyambalo e- 
bya bafuta enungi, ° nāteka omu- 
kufu ogwa zābu mu bulagobwe. 
43 Namutambuliza mu gali eryokubiri 
Iyeyalina;? nebalangira mu masoge 
nti Mufukamire: namuwa okufuga 
44 rensi yona Eyemisiri. Falao nā- 
gamba Yusufu nti 'Nze ndi Falao, 
era awatali 'nze tewali muntn ali- 
golola omukonogwe newakuba'de 
ekigerekye munsi yona Eyemisiri. 
45 Falao natuma Yusufu erinya Zafe- 
nasipanea ; namuwa Asenasi omwa- 
na wa Potiferi kabona Oweoni oku- 
muwasa. Yusufu natambula nā- 


myaka omusinvu, era nebirimba | 46 bunya ensi Eyemisiri. Era Yusufu 


omusanvu ebitalimu ebikaze ne- 
mpewo ezebuvanjuba; egyo giriba 
28 w myaka omusanvu egyenjala. YE- 
kyo kye kigambo kyaimbuli'de Fa- 
lao: Katonda byagenda okukola, 
29 yabiraga Falao. Laba, giri'ja ze- 
myaka musānvu egyekyengera eki- 
30 ngi munsi yona Eyemisiri: oluva- 
nyuma lwegyo 4 giribawo emyaka 
musanvu egyeujala; nekyengera 
kyona kiryerabirwa munsi Eyemi- 
31 siri; nenjala >? erizikiriza ensi; ne- 
kyengera tekirimanyibwa munsi 
olwenjala eriki'dirira ; kubanga eri- 
32 ba nyingi nyo. Era kubanga eki- 
roto kyayongererwa Falao emiru- 
ndi ebiri, kyekyava kyongerwa ku- 
banga “ekigambo kinywezebwa Ka- 
tonda, era Katonda alikitukiriza ma- 
33 ngu. Kale 'no kakano Falao anonye 
omusaja omukabakaba owamagezi, 
amuwe okufuga ensi Eyemisiri. 
34 Falao akole (bwatyo), era a'sewo 
abalabirizi kunsi, “aterekeekitundu 
ekyekumi ekyensi Eyemisiri mu 
myika omusanvu egyekyengera. 
35 Era “bakung'anye e'mere yona eye- 
myaka gino emiruugi egi ja, batere- 
kereeng'anomu bibuga mu mukono 
36 gwa Falao, bagikūme. Ne'mere 
eyo eriba egwanika eryensi olwe 
myāka omusānvu egyenjala, egiri- 
bawo munsi Eyemisiri ; ensi / ere- 
37 me okufa enjala. v Nekigambo 
ekyo kyali kirungi mu maso ga 
Falao, ne mu maso gaba'dube bona. 
38 Falao nagamba aba'dube nti Tu- 
liinza okulaba omusaja afanana 
ngoyo, omusaja 'omuli omwoyo 
39 gwa Katonda? Falao nagamba Yu- 
sufu nti Kubanga Katonda akulaze 
ebyo byona, tewali mukabakaba era 
40 owamagezi nga 'gwe: *¥gwolifuga 
enyumba yange. era ngekigambo- 
kyo bwekiri abantu bange bona 
banafugibwanga: naye kyo'ka mn 
ntebe yanye 'nze nakusinganga i 





yali yakamaze emyika asatu #bwe- 


Yani mu maso ga Falao kaba- |“ 


a Wemisiri. Yusufu nava eri 
Falao, natambula nabunya ensi yo- 

47 na Eyemisiri. Nemu myaka omu- 
sānvu egyekyengera ensi nebala 
48 (e'mere) embatu. Nakung'anyanga 
e'mere yona eyemyaka omusanvu 
egyabawo munsi Eyemisiri, natere- 
keringa e'mere mu bibuga: e'mere 
eyomunimiro ezali zetolo'de buli 
kibuga, yagiterekeranga mwekyo. 
49 Yusufu natereka eng'ano t ngomu- 
senyu ogwenyanja, nyingi nyo, oku- 
tusalweyaleka okubala; kubanga te- 

50 yabalikika. “Abana babirinebazali- 
rwa Yusufu omwaka ogwenjala nga 
tegunatuka, Asenasi omwana wa Po- 
tiferi kabona Oweoni beyamuzalira. 

51 Yusufu natima omuberyeberye eri- 
nya Manase: nti Knbanga Katonda 
anerabizi za okutegana kwange ne- 

52 nyumba ya kitange yona. Nowo- 
kubiri namutuma erinya Efulaimu: 





41. 22-57. 


—————— 


Dan. 6 3. 


"Es. 3.10; 
8. 2, 8. 


n Es. 8. 16. 
“ Dan. b. 7, 
29. 


P Es. 6. 9. 


? Lub. 2. 
6; 45. 9, 28. 
Bik. 7. 10. 


nti Kubanga Katonda te yanjaliza | yul, 49. 
53 munsi eyokubonabona kwange. E- |22 


myaka omusānvu egyekyengera | 
egyabawo munsi Eyemisiri negi- | 


54 'gwako. y Emyaka omusānvu egye- | y Zab, 108. 


njala negitanula oku'ja, z nga Yu- ! 


rufu bweyayogera: enjala negwa 
munsi zona; naye munsi yona 


ı 55 Eyemisiri e'mere nga mweri. Era 


ensi yona Eyemisiri bweyalimwa 
enjala, abantu nebakībira Falao 
olwe'mere: Falao nāgamba Abami- 
siri bona nti Mugendenga eri Yusu- 
fu; byanabagambanga mukolenga 

56 bwemutyo. Enjala nebuna ensi 
zona: Yusufu na'gnlawo amawa- 
nika gona. 4 nagnzanga Ahamisiri ; 
enjala neba nyingi munsi Eyemi- 

57 siri. b Nabensi zona neba'jira Yu. 
sufn mu Misiri okugula eng'ano; 
kubanga enjala yali nyingi munsi 
zona. 





6. 
Bik. 7. m. 
z lu. 30. 


€ Imb. 42. 
6; 47.14, 
24. 

ò Ma. 9. 28. 








42. 1-37. 
“Bik 7.32 42 Era 4 Yakobo nalaba nga mu 
Misiri eng'ano mweri, Yakobo 
nagamba abinabe nti Kiki ekiba- 
tunulizaganya mwe'ka na mwe'ka? 
2 Nayogera nti Laba, mpuli'de nga 
mu Misiri eng'ano mweri: musere- 
ngete, mugendeyo, mutugulire eyo; 
btubere abalamu, tuleme okufa. 
3 Ne baganda ba Yusufu ekumi ne- 
baserengeta okugula eng'ano mu 
4 Misiri. Naye Benyamini, muganda 
wa Yusufu, Yakobo natamutuma 
wamu ne bagandabe; kubanga ya- 
yogera nti “Mpozi akabi kaleme 
5 okumubako. Nabana ba Isiraeri 
neba'ja okugula mwabo aba'ja: ku- 
banga eunjala yali 4 munsi ya Ka- 
6 nani. Era Yusufu ye yali omukulu 
ewensi; Oyo ye yaguzanga abantu 
bona abomunsi: baganda ba Yusu- 
fu neba'ja,/ nebamuvinamira ama- 
7 so wausi. Yusufu nilaba baganda- 
be, nabe'kanya, naye neyefula nga 
munagwanga gyebali, nayogera 
nabo ne bo'go; nibagamba nti Muva 
wa? Nebogera nti Munsi ya Kana- 
8 ni okugula e'mere. Yusufu neye- 
'kanya bagandabe, naye bo neba. 
9 tamwe'kanya. Yusufu 9 na'jukira 
ebiroto byeyalota kubo, nabagamba 
nti Muli bake'si; mu'ze okulaba 
10 ensi bweterimu. Nebamugamba nti 
Ne'da, mukama wange, naye aba- 
11 'dubo ba'ze okugula e'mere. 'Fena 
tuli bina bomu; tuli ba mazima, 
13 aba'dubo sibake'si na katono. Na- 
bagamba nti Ne'da, naye mu'ze o- 
13 kulaba ensi bweterimu. Nebogera 
nti 'Fe aba'dubo tuli ba luganda 
kumi na babiri, abana bomu munsi 
ya Kanani; era, laba, omwana wa. 
'fe ali wamu ne kita fe lero, nomu 
14 italiwo. Yusufu nabagambanti Kye 
kikyo kyembagambyze nti Muli ba- 
15 ke'si : bwemulikemebwa bwemuti: 
ndaide obulamu bwa Falao, temu- 
genda kuva wano, wabula omwana 
16 wabo'mwe nga'ze wano. Mutume 
mu'na'mwe omu, akime muganda 
wa'mwe, na mwe munasibibwa, e- 
| bigambo bya'mwe bikemebwe, oba- 
oga amazima mwegali mu'mwe: 
bwemutakole bwemutyo, ndai- 
'de obulamu bwa Falao, mazima 
17 muli bake'si. Nabateka bona wamu 
18mu komera enaku satu. Yusufu 
nabagamba ku lunaku olwokusatu 
nti Mukole bwemuti, mubere aba- 
lamu; #kubanga ntya Katonda: 
19 obanga muli ba mazima, omu ku 
baganda ba'mwe asibibwe mu nyu. 
mba eyekomera lya'mwe; naye 
'mwe mngende, mutwale eng'ano 
olwenjala eyomunyumba za'mwe; 
lla. 34. era !mundetere omwana wabo mwe; 
Lan 605; | 20 ebigambo bya'mwe bwebiritegeze- 
l bwa nga bya mazima bwebityo, na- 
"mwe temulifa. Nebakola bweba- 


bLab.43.8. 


? Lab, 37. 
54. 


i Lub, $7. 
A. 
Kung. 5.7. 


b Lev. B. 
t 
Nek. 8. 15. 





OLUBERYEBERYE. 





— a 





—— AA —— ae a 


39 





21 tyo. Nebagambagana nti » Mazi- = Yob. 36. 


ma tuliko omusango olwa muganda | $ 


wa'fe, kubanga twalaba ememeye 
bweyanakuwala, bweyatwegairira, 
na'fe netngana okuwulira; » enaku 
22 zino kyezivu'de zitutukako. Leu- 
beni naba'damu ngayogera nti 
o Sababulira nti Temusobya ku 
mwana; na mwe nemugana okuwu- 
lira? era omusaigwe kyeguva P gu- 
23 tuvūnanyizibwa. Nebatamanya nga 
Yusufu atege'de ebigambo byabwe ; 
kubanga omutegeza yabinga waka- 
24 tiwe nabo. Nabakuba enkona, na- 
kaba amaziga; na'dayo gyebali, na- 
yogera nabo, naba gyamu Simeoni, 
25 namusibira mu maso gābwe. Awo 
Yusufu nalagira oku'juza ebintu 
byabwe eng'ano, noku'diza buli 
muntu efezaye mu nsawoye, noku- 
bawa entanda eyomu'knbo: rne- 
26 babakolera bwebatyo. Nebateka e- 
ng'ano yabwe ku ndogoi zabwe, ne- 
27 bagendanebavayo. Mu'nabwe!omu 
bweyasumulula ensawoye okulisa 
endogoiye mu kifo kyebasulamu, 
nalaba efezaye ; era, laba, yali mu 
28 kamwa kensawoye. Nāgamba ba- 
gandabe nti Efeza yange enkome- 
zebwawo; era, laba, eri mu nsawo 
yange; omwoyo gwabwe neguba- 
tyemuka, nebakyukiragana nga ba- 
kankana nga bogera nti Kino kiki 
29 Katonda kyatukoze ? Neba'jira Ya- 
kobo kitabwe munsi ya Kanani, ne- 
bamuhbulira byona ebyababako ; nga 
30 bogera nti Omusaja, omukulu we- 
nsi, “ yayogera na'fe ne bo'go, nà- 
31 tulowoza nga bake'si bensi. Ne- 
tumugamba nti Tuli ba mazima ; 
32 tetuli bake'si: tuli ba luganda kumi 
na babiri, abana ba kitafe; omu 
taliwo, nomwana wabo'fe ali wamu 
ne kita'fe lero munsi ya Kanani. 
33 Omusaja, omukulu wensi, natuga- 
mba nti  Bwenti bwenditegera nga 
muli basaja ba mazima; muleke 
wamu nange omu ku baganda ba. 
'mwe, mutwale (eng'ano) olwenjala 
eyomunyumba za'mwe, mwegende- 
34 re: mundetere omwana wabo'mwe: 
nendyoka ntegera nga temuli bake- 
'si na katono, naye nga muli basaja 
ba mazima: bwentyo ndibawa mu- 
ganda wa'mwe, na mwe Ymnnagu- 
35 langa munsi. Awo olwatuka bwe- 
ba'gya ebintu mu nsawo zabwe, 
laba, z omutwalo gwefeza ogwa buli 
muntu gwali mu nsawoye: bo ne 
kitabwe bwebalaba emitwalo gya- 
36 bwe egyefeza, nebatya. Yakobo 
kitabwe nabagamba uti 'Nze 4mu- 
nziyeko abina bange: Yusufu ta- 
liwo, era ne Simeoni taliwo, era 
mwagala okunziyako ne Benyami- 
37 ni: ebyo byona binzitowerera. Leu- 
beni nagamba kitawe nti Oba' tanga 
batabani bange bombi, bwesirimu- 


os. B. 15. 


“Nge. 21. 
13. 
Mat. 7. 2. 


“ Lub. 37. 
21. 


P Lub. 9.3. 
1 Basoek. 


“lu. 7. 


ja AN ike 


Y Lub. 34. 
10. 


r Lub. 43. 
21. 


“ Lab. 4. 
14. 


“ Lub, 4. 
32. 
Fir. 18,19. 


4 Luk. X. 
20 


Nge. 18.16. 


“ Lub. 37. 
25, 
Yer. 8 22. 


S Lub. 42. 
25, 35. 


OLUBERYEBERYE. 


komyawo gyoli: mumpe mu mu- 
kono gwänge, nange ndimukomya- 
38 wo gyoli nate. Nayogera nti 0. 
mwana wange taliserengeta na- 
'mwe; kubanga b mugandawe yafa, 

“ naye asiga'dewo ye'ka: cakabi bwe- 
kalimubako mu 'kubo lyemuliita. 
mu, d muliserengesa envi zange mu 


magombe olwokunakuwala. 
4. TNJALA neha anyingi mnnsi. 
2 Awo olwatuka, bwebamala o- 
kulya eng'ano yona gyeba'gya mu 
Misiri, kitabwe nabagamba nti Mu- 
gende nate, mutugulire aka'mere. 
3 Yuda namugamba nti Omusaja ya- 
tulairirira dala ngayogera nti Te- 
muliraba maso gange, wabula bmu- 
ganda wa'mwe ngali wamu na'mwe. 
4 Bwonosindika muganda wa'fe awa- 


mu na'fe, tunaserengeta tulikugu- 
5 lira e'mere: naye bwotomusindike, 


tetugenda kuserengeta: kubanga |19 za'fe. 


omusaja yatugamba nti Temulira- 
ba maso ginge, wabula muganda 
6 wa'mwe ngali na'mwe. Isiraeri 
nayogera nti Kiki ekyabankoza o- 





42. 38—43. 31. 


g Nange bwendifirwa abana bunge, |” Es. 4 16. 


ndifirwa. 

J5 Abasaja nebatwala ekirabo ekyo, 
nebatwala efeza ebigero bibiri mu 
ngalo zabwe, ne Benyamini; neba. 
golokoka, nebascrengeta mu Misiri, 
nebaimirira mu maso ga Yusufu. 

16 Yusufu bweyalaba Benyamini ngali 
wamu nabo nagamba $omuwanika 
wenyumbaye nti Twala abasaja mu 
nyumba, obabagire, oteketeke; ku- 
banga abasaja banalira wamu nange 

17 mu tuntu. Omusaja nakola nga 
Yusufu bweyalagira; omusaja na- 
twala abasaja mu nyumba ya Yusu- 

18 fu. Abasaja nebatya, kubanga ba- 
balese mu nyumba ya Yusufu; ne- 
bogera nti Olwefeza eyakomezebwa.- 
wo mu nsawo za'fe oluberyeberye 
kvebavu'de batuleta muno; atula- 
bireko ensonga, atuwamatukireko, 
atunyage okuba aba'du, nendogoi 

Nebasemberera omuwanika 
wenyumba ya Yusufu, nebogerera 

20 naye ku mulyango gwenyumba, ne- 
bagamba nti Ai mukama wange, 
k mazima twaserengeta oluberyebe- 


bubi obwenkani'de awo okubiilira , 21 rye okugula e'mere: awo ?olwatu- 


omusaja nga mulina owoluganda 
7omulala? Nebogera nti Omusnja 
yatubuza bubuza bwetwali ne ba. 
ganda ba'fe bwebali, ngayogera nti 
Kita'mwe akyali mulamu? mnlina 
owoluganda (omnlala)? netumnbii- 
lira ngebigambo ebyo hwebiri: twa- 
ndimzi'za na katono okutegera nga- 
nāgamba nti Muserengese muganda 

8 wa'mwe? Yuda nagamba Isiraeri 
kitawe nti Sindika omulenzi awamu 
nange, na'fe tunagolokoka netuge- 
nda; tube abalamu, tuleme okufa, 
'fe, nawe. era nabana ba'fe abato. 

9 'Nze nabera omuimawe; olimuvū- 
nana 'nze mu mukono gwange: 
cbwesirimuleta gyoli, ne'muteka mu 
masogo, Omusingo gube ku'nze e- 
10 naku zona: kuba singa tetulu'de, 
mazima kakano twandiba de nga 
tukomyewo omulundi ogwokubiri. 
11 Kitabwe Isiraeri nabagamba nti O. 
banga kakano kiri bwekityo, mu- 
kole bwemuti; mutwale ku bibala 
ebyomunsi ebisinga obulungi mu 
bintu bya 'mwe,I!mntwalireomusaja 
ekirabo, “envimbo si nyingi, nomu- 
bisi gwenjuki, omugavu nobubane, 
12 ebinywêbwa nendiozi: era mutwale 
efeza ebigero bibiri mu ngalo za- 
'mwe; nefeza/eyakomezebwawo mu 
kamwa kensawo za'mwe gitwale 
nate mu ngalo za'mwe; mpozi 
18 (bagi'za) nga tebamanyiri'de: era 
mutwale ne muganda wa'mwe, mu- 
golokoke, mn'deyo eri omnsaja: 
14 era Katonda Omninza webintu byo- 
na abawe okusasirwa mu maso 
gomusaja, abasumululire muganda 
wamwe omulala ne Benyamini. 


— ee ma aaa maan aaa anaman aa = Aka 


ka, bwetwatuka mu kifo ekyokusn- 
Jamu, netusumulula ensawo za'fe, 
era, laba, efeza ya buli muntu yali 
mu kamwa kensawoye, efeza ya'fe 
ekigero kyayo kitufu: era tugiko- 
22 me'zawo mu ngalo za'fe. Era tale- 
se nefeza endala mu ngalo za'fe 
okngula e mere: tetumanyi bwali 
eyateka efeza ya'fe mu nsawo za'fe. 
23 Nayogera nti Einirembe gibe gye- 
muli, temutya: Katonda wa'mwe, 
era Katonda wa kita'mwe, ye yaba- 
wa obugaga mu nsawo za mwe: na- 
webwa efeza ya'mwe. Nabafulu- 
24 miza Simeoni. Omusaja natwala 
abasnja mu nyumba ya Yusufu, 
m nabawa ama zi, nebanaba ebigere 
byabwe; nawa endogoi zabwe ebyo- 
25 kulya. Nebatekateka ekirabo Yu- 
sufu nga'ja ku'ja mu tuntu: kuba- 
nga bawuli'de nga banalira eyo e- 
26 'mere. Awo Yusufu bweya'da eka, 
nebamuletera mu nyumba ekirabo 
ekyali mu ngalo zabwe, #nebamu- 
27 vūnamira wansi. Nābabūza bweba- 
li, nayogera nti Kitamwe gyāli o- 
muka'de ” gwemwayogerako? Akya- 
28 li mulamu? Nebogera nti Omu'du- 
wo kita'fe gyali, akyali mulamu. 
29 P Nebakutama. nebavinama. Nai- 
musa amasoge nalaba Benyamini 
mngandawe, ”omwana wa nyina, 
näyogera nti Oyo ye mwana wabo- 
'mwe, “gwemwang'ambako? Nayo- 
gera nti Katonda akulage ekisa, 
30 mwana wange. Yusufu niyangu- 
wa; knbanga f ememeye yalūmirwa 
mugandawe: nanonya wanikabira 
amaziga ; naingira mn kisengekye, 
31 #nakabira omwo. Nanaba mumaso, 





1Lub. 4 1. 


" Lub. 37. 
7, 10. 


’ Lub. 42. 
131, 33. 


P Imb. 37. 
7, 6. 


" Lub. 35. 
17, 18. 


t Lub. 42 
13. 

t 1 Rasek. 
3. 28. 


"Lub. 42. 
24. 


| 


“la. 25. | 82 nti Mujule t e'mere. Nebamusoso- 
tolera ye ye'ka, nabo bo'ka, Naba- 
inisiri, abaliranga awamu naye, na- 
bo bo'ka: kubanga Abamisiri tebai- 
nza kulira 'mere wamu Nabaebula- 
niya; kubanga ekyo Ykya muzizo 

33 eri Abamisiri. Nebatila mu maso 
ge, omuberyeberye ngobukulubwe 
bwebwali, nomuto ngobutobwe bwe- 
bwali: abasaja nebewunya bo'ka 

3 na bo'ka. ababegerako ebitole 
(ku 'mere) eyali mu masoge: naye 
ekitole kya Benyamini £kyasinga 
ebyabwe byona emirundi etano. 
Nebanywa, nebasanyukira wamu 
naye. 


? Lub. 44. 
uu 
Kur. 8.26. 


? Lub. 48. 
2 


4 4 NALAGIRA omuwanika wenyu- 
mbaye, ngayogera nti 'Juza e- 
nsawo ezabasaja e'mere, nga bwe- 
bainza okwetika, era tekn efeza eya 

. buli muntu mu kamwa kensawoye. 
2 Era teka ekikompe kyänge, ekiko- 
mpe ekya feza, mu kamwa kensawo 
eyomuto, nefezaye eyeng'ano. Nà- 
kola ngekigambo bwekiba'de Yusu- 

3 fu kyayoge'de. Awo bwebwakya 
enkya, abasaja nebasibulwa, bo ne- 

4 ndogoi zābwe. Bwebamala okuva 
mu kibuga, nga bakyali kumpimpi, 
Yusufu nagamba omuwanikawe nti 
Golokoka, ogoberere abasaja ; bwo- 
nobatūkako, bagambe nti Kiki eki- 
bawalanyi'za ebibi olwobulungi ? 

6 Kino sikye kikyo mukama wange 
kyanywesa, era nokulagula kyala- 
guza? mwakoze bubi bwemwakoze 

6 bwemutyo. Näbatūkako, nabaga- 
“| 7 mba ebigambo ebyo. Nebamuga- 
mba nti Kiki ekyogeze'za mukama 
wange ebigambo ebiri ng'anga ebyo? 


Kitalo aha dubo okukola ekigambo 

“Lab 8. | Bekyenkani'de awo. Laba, 4 efeza 
5 gyetwalaba mu bumwa bwensawo 
za'fe, twagi'za gyoli okuva munsi 

ya Kanani: kale twandi'bye tutya 

efeza oba zābu mu nyumba ya mu- 

9 kunawo? Bnli analabika ku ba'du- 

A Lub 3 bo ngali nakyo, afe, era na'fe tu- 


naba aba'du ba mukama wange. 
10 Nayogera nti Kale 'no kakano kibe 
ngeli sambo bya'mwe bwebiri : anā- 
labika ngali nakyo yanaba omu'du 
wange; na'mwe temubeko musa- 
ll ngo. Awo nebanguwa, nebetikula 
buli muntu ensawoye wansi buli 
13 muntu nasumulula ensawoye. Na- 
nonya, ngasokera ku muberyeberye, 

. namalira ku muto: ekikompe neki- 
rabikira mu nsawo ya Benyamini. 


‘lub. 37. | 13 Ncbalyoka “bayuza engoye zabwe, 
Pa |, nebateka ebintu buli muntu ku ndo. 
6 14 goiye, neba'dayo mu kibuga. Yuda 
kak ne bagandabe nebatuka mu nyumba 

| Yusufu; nebamusanga ngakya- 
4 Lab. Si. iyo; dnebavūnama mu masoge 
i 15 wansi. Yusufu nibagamba nti Ki- 





nafuluma; nazibikiriza nayogera 





OLUBERYEBERYE, 


—————-—-—. 
etan an 


kolwa ki kino kyemukoze? temu- 
suanyi nti omusaja eyeukana nange 
obukulu ainza okulagulira dala? 

16 Yuda nayogera nti Tunagamba tu- 
tya mukama wange? tunayogera 
tutya? oba tunawoza tutya? Kato- 
nda akebe'de obutali butukirivu 
bwaba'dubo: laba, “tuli ba'du ba 
mukania wange, 'fe era noyo alabise 
ngalina ekikompe mu mukonogwe. 

17 Nayogera nti /Kitalo 'nze kulola 
bwentyo: omusaja alabise ngalina 
ekikompe mu mukonogwe yaniba 
omu du wange; naye 'mwe, mwa- 
mbuke mugende eri kita'mwe ne- 
mirembe. 

18 Yuda nalyoka amusemberera na- 
yogera nti Ai mukama wange, nkwe- 
gairide, omu'duwo ayogere ekiga- 
mbo mu matu ga mukama wange, 
9's0 obusungubwo buleme okubii- 
bukira omu'duwo: 

19 ng'anga Falao dala. Mukama wa- 
nge yabūza aba'dube ngayogera nti 
Mulina kita'mwe, oba muganda wa- 

20 'mwe? Nafe netugamba mukama 
'wange nti Tulina kita'fe, muka'de, 
Tnomwana gweyazala ngaka'diye, 
Omwana omuto; ne mugandawe ya- 
fa, naye asiga'dewo ye'ka ku (bana 
ba) nyiua, era kitawe amwagala. 

21 Nawe nogamba aba'dubo nti # Mu- 

22 mundetere, 'mukubeko amaso. Ne- 
tugamba mukama wange nti Omu- 
lenzi tainza kuleka kitawe: kuba 

23 bwalireka kitawe, kitawe alifa. No- 
gamba aba'dubo nti ! Mwana wabo- 
'mwe bwataliserengeta na'mwe, te- 

24 muliraba nate maso gānge. Awo 
olwatuka bwet ayāmbuka netu'ja 
eri omu'duwo kitānge, netumubiili- 
ra ebigambo bya mukama wange. 

25 m Kita'fe nayogera nti Mu'deyo na- 

26 te, mutugulire aka'mere, Na'fe ne- 
twogera nti Tetuinza kuserengeta : 
omwana wabo'fe bwanabera awamu 
na'fe, tuliserengeta: knbanga tetui. 
nza kulaba maso ga musaja, omwa- 

. na wabo'fe wabula ngali wamu na. 

27 'fe. Omu'duwo kitange natugamba 
nti Mumanyi nti #mukazi wange 
yanzālira abana abobulenzi babiri: 

28 omu nava gyendi, nenjogera nti 
o Mazima yatagulwatagulwa; nange 

29 sikyamulabako : Pera bwemunanzi- 





kubanga oli | 3. 
n 


41 


PAG E 


“Ju. 8. 


S Ngo. 17. 
18. 


i Lub.37.3. 


k Lub. 42. 
16, 20. 


l Lub. 43. 
3, 6. 


“= Lub. 43. 
2. 


ako noyo, akabi nekamubako, mu- | 36, 38. 


iserengesa envi zange mu mago- 
30 mbe olwokunakuwala. Kale kaka- 
no bwendi'ja eri omu'duwo kitange, 
nomulenzi nga tali wamu na'fe; 
kubanga ” obulamubwe busibi dwa 
31 nobulamu bwomulenzi; olulituka 
bwaliraba ngomulenzi taliwo, alifa : 
naba'dubo baliserengesa envi zo- 
mu'duwo kitibwe mu magombe o. 
32 Iwokunakuwala. Kubanga omu'du- 
wo ye yeimirira omulenzi eri kita. 
nge nga njogera nti # Bwesirimuleta 


Bs 








“Lub.43.9. 





OLUBERYEBERYE. 





44. 33—46. 5. 





t Kurv. 32. 
32. 


“Bik. 7.13. 


è Lab. 37. 
28, 

€ In. 40. 2. 
2 Kol. 2.7. 
d Lub. 50. 
20. 

Zab. 108. 

16, 17 


Bik. 4. 27, 
B. 


“ Yob. 9. 
16. 


S Tnb.47.1. 


Lub, 424 
3. 


í Bik. 7.14 


gyoli, 'nze ndiba nomusango eri ki- 
33 tange enaku zona. Kale 'no, nkwe- 
gairide omu'duwo abere (wano) 
mu kifo kyomulenzi okuba omu'du 
wa mukama wange; nomulenzi a- 
yāmbukire wamu ne bagandabe. 
34 Kubanga ndyāmbnka ntya eri kitā- 
nge, nomulenzi nga tali wamu nā- 
nge? 'neme okulaba akabi akalitū- 


ka ka kitange. 
4 Awo Yusufu nalemwa okuzibi- 
kiririza mu maso gabo bona a- 
balmiri'de okumpi naye; nayoge- 
rera wa'gulu nti Mufulumye buli 
muntu bave gyendi. Newataba mu- 
ntu aimiri'de naye, Yusufu bweye- 
2 tondera bagandabe. Nakaba ne'do- 
bozi 'dene: Abamisiri nebawulira, 
3 nenyumba ya Falao newulira. Yu- 
sufu nagamba bagandabe nti 4 Nze 
Yusufu; kitange akyali mulamu? 
Bagandabe nebatainza kumu'damu; 
kubanga beralikirira mu masoge. 
4 Yusufu nagamba bagandabe nti 
Munsemberere, mbegairi'de. Neba- 
sembera. Nayogera nti 'Nze Yusu- 
fu muganda wa'mwe, > gwemwatu- 
5 nda Emisiri. Ne kakano ctemuna- 
kuwala, 'so temwesunguwalira, ku- 
banga mwantunda muno: dkuba- 
nga Katonda ye yankulembeza 'mwe 
6 okuwonya mu kufa. Enjala yaka- 
maze munsi emyaka ebiri: era e- 
kyasiga'deyo emyaka etino, gyeba- 
tagenda kulimiramu newakuba'de 
7 okukungula. Era Katonda ye ya- 
nkulembeza 'mwe okubawonyeza a- 
balisigala ku'mwe munsi, nokuba- 
lokola muleme okufa mu kuwonya 
8 okwekitalo. Kale 'no si 'mwe mwa- 
nsindika muno, wabula Katonda: 
era yanfūla “kitawe wa Falao, era 
omwami wenyumbaye yona, era o- 
mukulu afuga ensi yona Eyemisiri. 
9 Mwanguwe, mwāmbnke mngende 
eri kitange, mumngambe nti Omwa- 
nawo Yusufu bwayogera bwati nti 
Katonda yanfula omwami Wemisiri 
yona: oserengete o'je gyendi, to- 
10 Iwawo: era Jonotulanga munsi 
Eyegoseni, nawe onoberanga kumpi 
nange, 'gwe nabinabo, nabana ba- 
banabo, nendigazo nentezo, ne byo- 
l1 na byolina : era nakulisizanga eyo; 
kubanga ekyasiga deyo emyaka eta- 
no egyenjala; oleme okwavuwala, 
'gwe nenyumbayo ne byona byolina. 
12 Era, laba, amaso ga mwe galaba, 
era namaso ga mnganda wange 
Benyamini, 9 ngakamwa kange ke 
13 kogera na'mwe. Era mulibūlira 
kitange ekitibwa kyange kyona mu 
Misiri bwekiri, ne byona byemula- 
bye; era mwangnwe fmuserengese 
14 kitange mumnulete wano. Nagwa 
mugandawe Benyamini mu bulago 
nakaba amaziga ; Benyamini naka- 


15 bira mu bulagobwe. 
bagandabe bona, nakabira kubo: 
oluvanyuma bagandabe nebanyu- 
mya naye. 

16 Nebigambo ebyo nebiwulirwa mu 
nyumba ya Falao, nti Baganda ba 
Yusufu ba'ze: nebisanyusa nyo Fa- 

17 lao naba'dube. Falao nagamba Yu- 
sufu nti Gamba bagandabo nti Mu- 
kole bwemuti; muteke ebintu ku 
nsolo za'mwe. mugende muserenge- 

18 te munsi ya Kanani; mutwäle ki- 
ta'mwe nenyuniba za'mwe, mu'je 
ewange: nānge ndibawa ebirungi 
ebyomunsi Yemisiri, era munalya- 

19 nga kobugimu obwensi. Kakano 
olagi'dwa, mukole bwemnti: mu- 
twalire abana ba'mwe abato naba- 
kazi ba'mwe amngali munsi Yemi- 

20 siri, mulete kita mwe mu'je. Era 
temulowoza bintu bya'mwe; kuba- 
nga ebirungi ebyomungsi Yemisiri 

21 bya'mwe. Abana ba Isiraeri neba- 
kota bwebatyo: Yusufu nabawa a- 
magäli, nga Falao bweyalagira, nā- 

22 bawa nentanda eyomu'kubo. Bona 
nawa buli muntu cbyambalo ebyo- 
kuwanyisa; naye nawa Benyamini 
ebitūndu ebyefeza ebikuini bisatu, 
l nebyambaloebyokuwanyisa engeri 

23 tano. Ne kitawe namuwereza bwa- 
ti; endogoi kuini ezetise ebirungi 
ebyomu Misiri, nendogoi enkazi 
kumi ezetise eng'ano ne'mere ne- 
byokulya kitawe byalirira mu 'ku- 

24bo. Bwatyo nasibula bagandabe 
ncbagenda: nibagamba nti Mwekū- 

25 me muleme okuyombera mu 'kubo. 
Nebayambukanebava mu Misiri,ne- 
ba'ja munsi ya Kanani eri Yakobo 

26 kitābwe. Nebamngamba nti Yu- 
sufu akyali mulamu, era ye mukulu 
afuga ensi yona Eyemisiri. ™ Omu- 
timagwe neguziri'ka, kubanga teya- 

27 ba'kiriza. Nebamngamba ebiga- 
mbo byona ebya Yusufn, byeyaba- 
būlira: kale bweyalaba amagāli 
Yusufu geyawereza okumusitula, 
omwoyo gwa Yakobo kitābwe ne- 

28 gu'danm amanyi: Isiraeri nayo- 
gera nti Kināmala ; Yusafu omwa- 
na wange akyali mulamu: ndige- 
nda okumulaba nga sinafa. 

4 Isirnarri nitambula ngatwala 

byona byeyalina, na'ja € Ebee- 
riseba, nawayo sadaka teri Kato- 
2 nda wa kitawe Isaka. Katonda 
nayogera ne Isiraeri emu kwolese- 
bwa okwekiro, nti Yakobo, Yakobo. 

3 Nayogera nti 'Nze 'nzuno. Nayo- 
gera nti 'Nze Katonda, 4 Katonda 
wa kitawo : totya kuserengeta mu 
Misiri; kubanga “ndikufulira eyo 
4 e'gwanga e'dene: /ndiserengeta nä- 
we mu Misiri; era sirirema #ku- 
ku'gyamu nate: era i Yusufu ali- 
5 teka engaloze ku masogo. * Yako- 


Nanywegera | 


k Lub. Z. 


28. 
Kubal. 18. 
32, 29. 


































l Lub. 48. 
34. 


"Zab. 126. 


). 
Luk. 94. 
11, 41. 


46. 6—47. 9 





bo nagulokoka nava mu Beeriseba : 
abana ba Isiraeri nebasitulira Ya- 
kobo kitibwe, nabina bibwe abato 


OLUBERYEBERYE. 


va mu ntumbweze, obuta' sako ba- 
kazi babana ba Yakobo, obula- 
mu bwona bwali nkaga mu mu- 


nabakazi bābwe, mu magali Falao ' 27 kaga; ne batabani ba Yusufn, a- 


6 I geyawereza okumusitula. Neba 
twala ensolo zibwe nebintu byabwe 
byebafuna munsi ya Kanani, neba- 
'ja mu Misiri, ™ Yakobo neza derye 

7 lyona awamu naye: batabanibe na- 
bana ba batabanibe wamu naye, 
bawalabe nabawala ha batabanibe, 
neza'derye lyona beyatwala naye 
BAA ia mu Misiri. 

n Nira ie gabana ba Isiraeri, 
ga ja mu Misiri, Yakobo ne bata. 
hanibe, ge gano: ?Lenbeni, omu- 

9 heryeberye wa Yakobo. Ne bata- 
bani ba Lenbeni; Kanoki, ne Palu, 

10 ne Kezaloni, ne Kalumi. P Nabana 
ba Simeoni abasaja; Yemueri, ne 
Yamini, ne Okadi, ne Yakini, ne 
Zokali, ne Sauli omwana womuka- 

11 zi Omukanani. Ne batabani -ba 
r Levi; Gerusoni, Kokasi, ne Me- 

12 rali. Ne batabani ba £ Yuda; Eri, 
ne Onani, ne Sera, ne Perezi, ne 
Zera: naye “Fri ne Onani bafira 
munsi ya Kanani. Ne “u batabani 
ba Perezi bali Kezuloni ne Kamuli. 

13 “Neo batabani ba Isakali; Tola, ne 

14 Pnva, ne Yobu, ne Simuloni. Ne 
batabani ba Zebuluni; Seredi, ne 

15 Etoni, ne Yaleeri. Abo be bataba- 
ni ba Lea, beyazālira Yakobo mu 
Padanalamu, awamu nomuwalawe 
Dina : abinabe hona abasaja naba- 
kazi bali obnlamu asatu mau busatu. 

16 Ne batabani ba Gada; v Zifioni, ne 
Kagi, Suni, ne Ezeboni, Eri, ne 

17 Alodi, ne Aleri. Ne batabani ba 
Aseri; Imuna, ne Isuva, ne Isuvi, 
ne Beriya, ne Sera mwanyinabwe: 
ne batabani ba Beriya; Keberi, ne 

18 Malukieri. 4Abo be batabani ba 
Zirupa, è Labani gweyawa Lea o- 
mwanawe, era abo beyazalira Ya- 
kobo, bwe bulamu ekumi nomu- 

19 kiga. Batabani ba Lakeri <omu- 
kazi wa Yakobo; Yusufu ne Benya- 

20 mini. dEra Yusufu nizilirwa mu- 
nsi Yemisiri Manase ne Efulaimu, 
Asenasi omwana wa Potiferi kabo- 

21 na Oweoni beyamuzalira. “Ne ba- 
tabani ba Benyamini; Bera, ne Be- 
keri, ne Asuberi, ne Gera, ne Naa- 
mani, /Eki, ne Losi, 9 Mupimu, ne 

23 Kupimu, ne Aludi. Abo be bata. 
bani ba Lakeri, abazalirwa Yakobo: 
obulamu bwona bwali kumi na 

23 buna. Ne batabani ba Dani; tKu- 

24 simu. £Ne batabani ba Nafutali; 
Yazeeri, ne Guni, ne Yezeri, ne Si- 

25 remu. ?#Abo be batabani ba Bira, 
m Labani gweyawa Lakeri omwä- 
nawe, era abo beyazālira Yakobo : 
obulamu bwona bwali musanvu. 

26 ^ Obulamu bwona obwaingira mn 
Misiri awamu ne Yakobo, obwa- 


bamuzalirwa mu Misiri, bāli bulg- 
mu bubiri: ° obulamu bwona obwe- 
nyumba ya Yakobo, obwaingira mu 
Misiri, bwali nsānvn. 

28 Natuma Yuda okumukulembera 
eri Yusufu, okulaga eknbo mu ma- 
soge erigenda mu Goseni; nebatii- 

29 ka P munsi Yegoseni. Yusufu nä- 
tekateka egālirye, nayambuka oku- 
sisinkana Isiraeri kitawe, mu Go- 
seni; neyeraga gyäli, r nämugwa 
mu bulago, năkāba amaziga mu 

30 bulagobwe ekisera ekinene. Isi- 
raeri nagamba Yusufu nti s Kakano 
kanfe, kubanga ndabye amasogo. 

31 ngokyali mulamu. Yusufu niga- 
mba bagandabe nenyumba ya kita. 
we nti t Nayambuka nembūlira Fa- 
lao ne'mugamba nti Baganda bange 
nenyumba ya kitange, abali munsi 

32 ya Kanani, ba'ze ewange: era aba. 
saja be basūmba, kubanga balūndā- 
nga ente; era balese endiga zabwe 
nente zabwe ne byona byebalina. 

33 Awo olnlituka Falao bwalibaita 
bwalyogera nti“ Emirimu gya'mwe 

34 ki? mwogerānga nti Aba'dubo ba- 
lūndānga ente Wokuva mu buto 
bwa'fe okutūsa lero, 'fe era ne ba- 
jaja ba'fe: mulyoke mutūle munsi 


Yegoseni; kubanga buli musūmba |, 


Y kya muzizo eri Abamisiri. 


47 Yusuru nälyoka asingira na- 
būlira Falao nāyogera nti Kita- 
nge nebaganda bange, endiga zābwe 
nente zabwe ne byona byebalina,ba- 
tuse bavu'de munsi ya Kanani; era, 

2 laba, bali ò munsi Yegoseni. Nalo- 
nda ku bagandabe abasaja batano, 
3 c nābaletera Falao. Falao nagamiba 
bagandabe nti 4 Emirimu gya'mwe 
ki? Nebagamba Falao nti“ Aba'du- 
bo basiimba, 'fe era ne bajaja ba fe 
4 Nebagamba Falao nti / Tu'ze oku- 
tila munsi; kubanga tewali mu'do 
gwa bisibo bya ba'dubo; 9 kubanga 
enjala nyingi munsi ya Kanani: 
kale 'no kakano. tukwegairi'de, aba- 

5 'dubo #batule munsi Yegoseni. Fa- 
lao nagamba Yusufu nti Kitnwo ne 
6 bagandabo ba'ze ewuwo : tensi Ye- 
misiri eri mu masogo; awasinga 
obulungi munsi tuza awo kitawo 
ne bagandabo; Ibatule munsi Ye- 
goseni: era obanga omanyi kubo 
abamagezi, kale bafūle abakulu be- 
7 nte zānge. Yusufu naingiza Yako- 
bo kitawe, namuteka mu maso ga 
Falao: Yakobo nisabira Falao omu: 

8 kisa. Falao nigamba Yakobo nti 
Enaku ezemyaka egyobnlamubwo 
9 ziri meka? Yakobo nagamba Falao 
nti m Enaku ezemyaka egyokuta- 





43 





°Ma.10.22, 
Bik 7. 14. 


PLub.47.1. 
r Lub. 45. 
14. 


#Luk.2.29, 
30. 


t Lub.47.1. 


“ Lub. 47. 
2 3. 


4 Lub. 46. 
31. 


b Lub. 45. 
10; 46. 23. 


“Bik. 7.13. 
d aun 48. 


K “Lub. 46. 
ab: 15. 
13. 

Ma. 26. 5 


Lub. 43. i 
Bik. 7. 11. 


t Luh. 46. 
34. 


k Lub. 20. 
16. 


Ilu 4. 


bigi ` Zab. 39. 
Taib. 11. 9, 
13. 





"Yob.14.1. 
“Lub.26.7; 
35. 28. 


Plu. 7. 
"Kuri 


11; 12 37. 
lu. 6. 


t Lub. 41. 
30, 


Bik. 7. 1. 
“ Lub. 41. 
56. 


"Ju. 19. 


Y iizer. T. 
21. 


OLUBERYEBERYE. 


mbula kwange ziri myāka kikumi 
mwasatu: enaku ezemyäka egyo- 
bulamu bwange »”ziri ntono era 
mbi, 's0 0 teziwera naku za myaka 
gya bulamu bwa bajaja bange mu 
10 naku ezokutambula kwābwe. Ya- 
kobo v nasabira Falao omukisa, nā- 
ll va mu maso ga Falao. Yusufu 
natuza kitawe ne bagandabe, nā- 
bawa obutaka munsi Yemisiri, awa- 
singa obulungi munsi, munsi ya 
r Lamesesi, “nga Falao bweyala- 
12 gira. Yusufu nalisa kitawe ne ba- 
gandabe nekika kyona ekya kitawe 
ne'mere,ngenyumba zabwe bwezali. 


13 Newataba 'mere munsi yona; ku- 


banga enjala yali nyingi nyo, tensi | 


Yemisiri nensi ya ani nokuzi- 
14 ri'ka neziziri'ka olwenjala. % Yu- 
sufu nakung'anya efeza yona eya- 
labikira munsi Yemisiri ne munsi 
ya Kanani, ngabaguza eng'ano: Yu- 
sufu naleta efeza mu nyumba ya 
15 Falao. Efeza yona bweya'gwa mu- 
nsi Yemisiri ne munsi ya Kanani, 
Abamisiri bona neba'jira Yusufu 
nebogera nti Tuwe e'mere: kuba- 
nga  kyetunava tufira mu masogo 
16 kiki? kubanga efeza etubuze. Yu- 
sufu nayogera nti Muweyo ensolo 
za'mwe; nange nabaweranga ensolo 
17 za'mwe, efeza bweribabula. Neba- 
letera Yusufu ensolo zabwe: Yusufu 
nabawanyisa e'mere nembalasi ne- 
ndiga nente nendogoi; nabalisiza 
e'mere omwaka ogwo ngabawanyi- 
18 siza ensolo zabwe zona. Omwaka 
ogwo bwegwa'gwako, nebamn'jira 
mu mwaka ogwokubiri, nebamu- 
gamba nti Tetukise mukama wange 
ngefeza ya'fe yona ya'gwawo; ne. 
bisibo byensolo bya mukama wa- 
nge: tewali ekisiga'dewo mu maso 
ga mukama wange, wabula emibiri 
19 gya'fe nebyalo bya'fe: kyetunava 
tnfra mu imasogo kiki, 'fe nensi 
ya'fe era? tugule 'fe nensi ya'fe 
ne'mere, na'fe nensi ya'fe tuliba 
ba'du ba Falao: tuwe ensigo, tube 
abalamu tuleme okufa, ensi ereme 
20 okuzika. Awo Yusufu nāgulira 
Falao ensi yona Eyemisiri; kuba- 
nga Abamisiri batunda buli muntu 
enimiroye, kubanga enjala yabai- 
21 ngirira : ensi nefūka ya Falao. Na- 
bantu nabajulula naba'sa mu bibu- 
ga okuva ku nsalo Yemisiri weko- 
ma okntusa ku nkomerero yayo 
22 endala. yEnsi ya bakabona yoka 
gyatagula: kubanga bakabona bali 
balina omugabo gwabwe gwebāwe- 
bwanga Falao, nebalyanga omuga- 
bo gwabwe Talao gweyabawanga ; 
kyebava balema okutunda ensi ya. 
23 bwe. Yusufu nālyoka agamba a- 
bantu nti Laba, nguli'de lero Falao 
'mwe nensi ya mwe: laba, ensigo 
24 za'mwe zizino, munasiga ensi. Era 


—— 


olulituka bwemunākungulānga, mu- 
nawanga Falao ekitundu ekyoku- 
tano, nebitūndu ebina bye binaba 
nga ebya'mwe, okuba ebyokusiga 
enimiro nokuba e mere ya'mwe era 
yabomunyumba za'mwe nokuba e- 
| 25 mere eyabana ba'mwe abato. Ne- 
bogera nti Otuwonye za mu kufa: 
ztulabe ekisa mu maso ga mukama 
wange, era tuliba ba'du ba Falao. 
26 Yusufu nateka eteka eryo eryensi 
Yemisiri ne lero, Falao okuwebwa- 
nga ekitundu ekyokutano; 4 naye 
ensi ya bakabona yo'ka yetafuka 
27 ya Falao. Isiraeri ? natila munsi 
Yemisiri, munsi Yegoseni; neba- 
funira omwo ebintu, nebala, nebe- 
yongera nyo. . 
Yakobo namala emyaka kumi na 
musanvu munsi Yemisiri; bwezi- 
tyo enaku za Yakobo, emyaka e- 
gyobulamubwe, zali myaka kikumi 
29 mwana mu musānvu. “ Bbiro ne- 
bitera okutuka Isiraeri byagenda 


28 


okufiramu: niita omwānawe Yu-|> 


sufu, namugamba nti Obanga ka- 
kano ndabye ekisa mu masogo, 
nkwegairi'de, dleka omukonogwo 
wansi wekisambi kyange, “onko- 
lere ebyekisa nebyamazima; /to- 
nzikanga, nkwegairi'de, mu Misiri: 
80 s naye bwendyebakira awamu ne 
bajaja bange, onsitule onziye mu 
Misiri, “onzike mu kifo kyabwe 
ekyokuzikangamu. Nayogera nti 
31 Ndikola nga bwoyoge'de. Nayoge- 
ra nti Ndairira: namulairira. Isi- 
raeri š navunama emutwetwe. 
4 Awoolwātnka oluvanyuma lwe- 
byo nebagamba Yusufu nti La- 
ba, kitawo alwa'de: natwala naye 
abinabe abasaja bombi, Manase ne 
2 Efulaimu. Nebagamba Yakobo nti 
Laba, omwanawo Yusufu a'ja gyo- 
li: Isiraeri neyekakabiriza, natula 
3 ka kitanda. Yakobo nagamba Yu- 
` sufu nti Katonda Omuinza webintu 
byona yandabikira 4 Eruzi munsi 
4 ya Kanani, nampa omukisa. nang'a- 
mba nti Laba,ndikwaza, ndikwonge- 
ra, era ndikufula ekibina kyamawa- 
nga; era ndiwa eza'deryo eriri'da- 
wo eusi eno! okuba obutaka obwe- 
5 mirembe nemirembe. Ne kakano 
cabanabo abasaja bombi, abākuzā- 
lirwa munsi Yemisiri nga sinaku- 
'jira mu Misiri, bange; Efulaimu 
ne Manase banabanga bange, nga 
6 Leubeni ne Simeoni. Neza'deryo, 
]lyonozālānga oluvanynma lwabo, 
linābānga liryo: banatiimibwanga 
erinya lya baganda bābwe mu bu- 
7 sika bwabwe. Nange. bwenava mu 
Padani, 4 Lakeri nanfako munsi ya 
Kanani mu 'kubo. nga wakyaliyo 
e'banga 'deneko okutūka ku Efu- 
lasi: ne'muzika eyo mu ‘kubo eri- 


47. 10—48. 7. 


? Lub. 33. 
14. 


“hu. 2. 


b lu. 31, 





Nas awa a 


inah, 








48. 8—49. 14. 


"Lab. 32.3. 


SLub T.i 
#Lub.27.1. 


i Lub. 45. 
5. 


t lu 19. 


: Beb. 11. 
21. 


> Lub 17. 
1; A 4. 


"Lab. 2. 
15; 31. 11, 
BA 


Zab. 34.22; 
227. 7. 


° Am 9.12. 
Bik. 15.17. 


? lu 14 


OLUBERYEBERYE. 





enda Efulasi [ye Besirekemu]. 
8 Isiraeri nalaba abana ba Yusufu, 
9 nayogera nti Bano bini? Yusufu 
nagamba kitawe nti < Be bana bä- 
nge Katonda beyampera wano. Na- 
yogera nti Balete, nkwegairi'de, 
10 /nange nabasabira omukisa. Era 
amaso ga lIsiraeri gali gazibye 
olwobuka'de, nokuinza teyainza 
kulaba. Nābaąamusembcreza; nā- 
11 banywegera nabawambatira. J- 
siraeri nāgamba Yusufu nti í Na- 
li sirowoza kulaba masogo: era, 
laba, Katonda andabisi'za neza- 
12 'deryo. Yusufu naba'gya mu ma- 
vivige wakati; nivinama ama- 
13 soge wansi. Yusufu nabakwala 
bombi, Efulaimu nomukonogwe 
ogwadyo awali omukono ogwa kono 
ogwa Isiraeri, no Manase nomuko- 
nogwe ogwa kono awali omukono 
ogwadyo ogwa Isiraeri, nībasembe- 
14 za gyali. Isiraeri nagolola omuko- 
nogwe ogwadyo, nagu'sa ku mutwe 
gwa Efulaimu, ye muto, nomuko- 
nogwe ogwa kono ku mutwe gwa 
Manase, £ngatereza emikonogye 
ngamanyi; kubanga Manase ye ya- 
15 li omuberyeberye. i Nāsabira Yusu- 
fu omukisa nayogera nti Katonda 
wa bajaja bānge Ibulaimu ne Isaka 
m gwehatambuliranga mu masoge, 
Katonda eyandisanga enaku zänge 
16 zona okutūsa lero, malaika *% eya- 
'nunula mu bubi bwona, awe omu- 
kisa abalenzi; °nerinya lyange li- 
tamibwenga kubo, nerinya lya ba- 
Jaja binge Ibulaimu ne Isaka; era 
uke ekibina ekinene wakati mu- 
17 nsi. Yusufu bweyalaba nga kitawe 
? a'si'za omukonogwe ogwadyo ku 
mutwe gwa Efulainu, nänyiga: nå- 
situla omukono gwa kitawe okugu- 
'gya ku mutwe gwa Efulaimu oku- 
18 gu'sa ku mutwe gwa Manase. Yu- 
sufu nagamba kitawe nti Ne'da, ki- 
tange: kubanga oyo ye muberye- 
berye; 'sā omukonogwo ogwadyo 
19 ku mutwegwe. Kitawe nagana nā- 
yogera nti 'Manyi, mwana wange, 
'manyi: era naye alifiika 'gwanga, 
era naye aliba mukulu: naye ”o- 
mwana wabo yalimusinga obukulu, 
neza'derye liriba mawanga nangi. 
20 Nabasabira omukisa ku lunaku 
olwo, ngayogera nti Mu'gwe Isi- 
raeri anasabanga omukisa, nga 
ogera nti Katonda akufūle nga 
fulaimu ne Manase: Efulaimu 
21 namusosa Manase. JIsiraeri nā- 
gamba Yusufu nti Laba, nfa: 
naye Katonda anābānga wamu 
ua'mwe, aliba'za nate munsi ya 
22 bajaja ba'mwe. Era tnkuwa'de 
'gwe omugabo gumnu okusinga ba- 
gandabo, gwena'gya mu mukono 
u Gwomwamoli nekitala kyānge no- 
mutego gwange. 


49 Yakobo naita abinabe abasa- 
ji ja, nayogera nti Mukung'ane 
. ndyoke ambabilire ebiribabako 
dinu nakn ezenkomerero. 
2 Mukung'ane, muwulire, 'mwe a- 
bana ba Yakobo; 
c Muwulire Isiraeri kita'mwe. 
3 Leubeni, gwoli 4 muberyeberye 


wange, buinza bwange, era ca. | 29 


manyi gange mwegasokera ; 
Ekitibwa ekisinga, nobuinza obu- 
singa. 
Omulebevu ngama 'zi /tolisinga ; 
4 Y Kuhanga walinya ku kitanda kya 
kitawo : 
Nokigwagwawaza: yalinya ku ki- 
riri kyange. 
5 iSimeoni ne Levi ba luganda ; 
k Ebitala byabwe bya kulwanyisa 
bya mānyi. 
6 'Gwe ememe yange, !to'janga 
mmu lukiko |wabwe; 
'Gwe ekitibwa kyange, tewegata- 
nga nekibina kyabwe; 
Kubanga #olwobusungu bwabwe 
ba'ta omusaja, 


Nolwe'dalu lyabwe batema ente |] 


olunywa. 
7 Obusungu bwabwe bukolimirwe, 
kubanga bungi; 
Nobukāmbwe bwābwe, kubanga 
bwa 'tima: 
oNdibawula mu Yakobo, 
Ndibasasanya mu Isiraeri. 
8 P Yuda, 'gwe bagandabo banaku- 
tenderezanga: 
r Omukonogwo gunabanga ku bu- 
lago bwabalabebo ; 
s Abana ba kitawo banakutama- 
nga mu masogo. 
9 Yuda ye! mwana wempologoma ; 
Olinye mwana wange, ngovu'de 
ku mui'go: 
u Yakutama, yabwama ngempolo- 
goma, 
Era ngempologoma enkazi; ani 
avamubusa ? 
w Efumu lya kabaka terivenga ku 
Yuda, 
Newakuba'de y omu'go gwoyo afn- 
ga teguvenga wakati mu bigerebye, 
z Okutūsąa Siro Iwali'ja; 
a Noyo abantu gwebanawuliranga 
Ngasiba omwana wensoloye ku 
muzabibu, 
Nomwana wendogoiye ku muza- 
bibu ogusivga obulungi ; 
Yayoza ebyambalobye nomwenge, 
Nengoyeze nomnsai gwezabibu : 
Amasose ganamyukanga uomwe- 
nge, 
Namanyoge ganatukulanga nama- 
t 


8. 

b Zebuluni anatulanga ku 'tale lye- 
nyanja: 

Anabanga omwalo ogwamato; 

Nensaloye enebanga ku Sidoni. 

14 Isakali ye ndogoi erina amanyi, 


—— 








46 OLUBERYEBERYE. 49.15—50. 13. 
Egalamira awali ebisibo byendiga: bange : #munzikanga wamu ne ba- | < s Lub. 41. 
15 Nalaba okuwu'mula nga kulungi, jaja binge? mu mpuku eri mu nimi- 2 2 kam. a 
Nensi nga ya kwesima ; 30 ro ya Efuloni Omukiti, mu mpuku |: 
Nikutamya ekibegabegakye oku- eri mu nimiro ya Makupera, eri mu 4 Jub. 50. 
situla, maso ga Mamule, munsi ya 
Nafuka omu'du alagirwa emirimu. Efuloni Omukiti € gyeyaguza Ibu. ‘ Lub. =. 
Wasan 16 “Dani anasaliranga abantube emi- laimu awamu nenimiro okuba obu- 
1, i i sango, 31 taka obwokuzikangamu: deyo gye- | 4Luh. 23. 
Ye nga kye kika mu bika bya Isi- bizika Ibulaimu ne Sala mukaziwe; | 19: 5-9. 
raeri. “eyo gyebazika Isaka ne Lebeka | < aub. 35. 
«Balam. |17 d Dani anabanga omusota mu lu- mukaziwe ; era eyv gyenazika Lea: | ?: 
l gūdo, 32 enimiro nempuku egirimu, abāna 
Embalasasa mu ‘kubo, 38 ba Kesi empuka egir Awo Ya- 
Eruma embalasi ebinulo, kobo bweyamala okukiitira abānabe, 
Nokugalanjuka ey ebaga'de naga- nafunya amaguluge ku kitanda, uä- 
lanjuka. ta obulamu,/nātwālibwaeri abantu- | /lu 29. 
“Zab. 25. | 18 eNindiri de obulokozibwo, ai Mu- 50 be. Yusufu “nagwa ku maso | eLub.46.4, 
ka wa kam ga kitawe, bnamukahirako, nā- | > 2 Basek. 
Is. 25.9%. | 19 /Gadi, "ekibina kirimunyigiriza : 2 munywegera. Yusufu nalagiraaba- | 13.14 
IB Naye ye alinyigiriza ekisinziro 'dube abasawo “okukalirira kitawe: | < 1u, 2. 
18. kyabwe. 3 abasawo nebakalirira Isiraeri. Ne- | 2 Brom. 
NK 20 gMu Aseri e'mereye enebanga bamala enaku ana nga bamukaliri- | Mat.26.12. 
Na ng'imu, ra ; kubanga bwezityo enaku ezoku- | Ma'k.14.8; 
ia Analetangaenva enungieza kabaka. kaliriramu bwezenkana okuzimala: | Luk 24 1. 
32B. | 31 iNafutali ye mpewoesumulu'dwa: Abamisiri nebamala enaku nsanvu eri 
Ayogera ebigambo ebirungi. nga “bakimye olimbe kububwe. | 4 Kubal. 
22 Yusufu lye 'tabi eribala enyo. 4 Awo enaku ezokumukābira bwe- | 20. 29. 
E'tabi eribala enyo awali olu'zi; za'gwa, Yusufu nagamba “enyumba YI 
Abanabe babuna bugwe. ya Falao nti Obanga kakano ndabye ` 
à Lub. 37. | 23 Abalasa obusale #bamunakuwaza ekisa mu maso ga mwe, mbegairi'de, 
So G nyo, mwogerere mu matu ga Falao nti 
1. Bamulasa, bimui'ganya: 5/Kitange yandaiza ngayogera nti |/Lub. 47. 
72-18 |24 Naye lomutegogwe negunywera| Laba,nfa: mu ntana 7 gyenesimira | 5% pyom 
l Yob. 9 namanyi, munsi ya Kanani mwolinzika. Kale | 16. 1. 
AANE Nemikono gyengaloze negiwebwa kakano nkwegairi'de, nyambuke, | Ja Z 26, 
` amanyi, 6 nzike kitange, era ndikoņawo. Fa- 
” Lab 132. Eri emikono ”> Gyomuinza wa Ya- lao nayogera nti Yambuka ozike 
wa kobo, 7 kitawo nga bweyakulaiza. Yusufu 
ag [”* Omuva tomusimba, Pejinja lya nayambuka okuzika kitawo: newa- 
50.21. ' Isiraeri,| genda naye aba'du bona aba Falao, 
“Zab.#0.1. | 25 r Ye Katonda wa kitawo, aniku- abaka'de abenyumbaye nabaka'de 
PIs. waa beringa, 8 bona abensi Yemisiri, nenyumba 
aa a. #Ye Muinza webintu byona, 'ana- yona eya Yusulu, ne bagandabe 
3; 43. 23. kuwānga omukisa, nenyumba ya kitawe: abāna bābwe 
AEN Omukisa oguva mu 'guln wa'gulu, | abato, nendiga zābwe nente zābwe 
t Ma. 33.13. Nomukisa oguva mu nyanja ega-| ' ebyo byo'ka byebaleka munsi Ye- 
lamira wansi, 9 goseni. Newayāmbuka naye ama- 
Nomukisa oguva mu mabere, no- gali era nabebaga'de ku mbalāsi: 
guva mu lubuto. 10 nekiba ekibina ekinene enyo. Ne. 
26 Omukisa gwa kitawo batūka ku gūliro lya Atadi, eriri 
Gusingi de dala omukisa gwa ba- emitala wa Yoludani, í nebakubira ‘2 8am. 1. 
jaja bange cyo ebiwobe bingi binene nyo: | WA a2 
Maa 3. u Okutūsa ku nsalo eyenkomerero k namala enaku inusanvu ngakabira | +1 Sam.3L 
Kab. 3. 6 eyensozi ezitali gwāwo : 11 kitawe. Nabo abātūlānga, munsi LEN 
“Ma, 33 “Gunabanga ku mutwegwa Yusufu Abakanani, bwebalaba nga bakabira | "> wi 
a Ne ku bwezinge bwoyo eyayawu- mu giliro lya Atadi, nebogera nti 
libwa ne bagandahe. Okukaba kuno kungi eri Abamisiri: 
maam. |27 Benyaminiygwemuseggogunyaga: |  erinya lyalyo kyeryava litūmibwa 
ii Enkya anilyanga omui go, Aberumiziraimu, ekiri emitala wa 
Era akawungezi anagabanga omu- | 12 Yoludani, Abanabe nebamukolera 
nyago. 13 nga bweyabalngira : kubanga ! aba- t Lub. 40. 
28 Ebyo byona bye bika bya Isiraeri nabe nebamusitula nebamutwala | $ Kn ii 
eknimi nebibiri : nebyo kitabwe bye- munsi ya Kanani, nebamuzika mu | ` 
yababulira nabasabira omukisa ; mpuku eyomunimiro ya Makupera, 
buli muntu ngomukisagwe bwe- Ibulaimu mr gyeyagula awamu neni- | = Lub. 3. 
gwali bweyabasabira bwatyo omu- miro, okuba obutaka okuzīkānga- | 2% 
Puaki 29 kisa. Nibakutira, nabagamba nti mu, eri Efuloni Omukiti, eri mu 
YA #Ng'enda okutwalibwa awali abantu maso ga Mamule. 


153, 2.8 
i 








am abandha 


GN E KG TE EN NA E NANG AA EN A BAN a Ek AN a ki TA Tatan Tana E an 


| 50. 14—1. 19. 





l4 Yusufu na'dayo mu Misiri ye ks 
bagandabe ne bona abagenda nay 
okuzika kitane, bweyamala gka ka a 
13 kitawe. Baganda ba Yusufu bwe- 
balaba nga kitabwe yafa, nebogera 
nti Mpozi Yusufu agenda okutu- 
kyawa, nokutuwalanirako dala obu- 
16 bi bwona bwetwamukola. Nebatu- 
mira Yusufu nga bogera nti Kita- 
wo yalagira bweyali nga tauafa nga- 
17 yogera nti Bwemutyo bwemuliga- 
mba Yusufu nti Nkwegairi de ka- 
kano, sonyiwa okwonona kwa ba- 
gandabo nekibi kyabwe, # kubanga 
bakukola bubi: ne kakano, tukwe- 
gairi'de, sonyiwa okwonona kwaba- 
'du ba? Katonda wa kitawo. Yusufu 
nakaba amaziga bwebayogera naye. 
18 Ne bagandabe nokugenda neba- 
genda ? nebavūnama mu masoge; 
nebogera nti Laba, tuli ba dubo. 
19 Yusufu nabagamba nti” Temutya: 
s'nze ndi mu kifo kya Katonda ? 
20 Na'mwe, mwali mwagala okunde- 
tako ebibi; naye 'Katonda yali 
ayagala okundetako ebirungi, oku- 


OKUVA. 


tusa ebibawo lero, okuwonya aba- 

21 ntu abangi baleme okufa. Kale 
kakano temutya: “#nalisanga 'mwo 
unabana bamwe abato. Nabasa- 
nyusa, nabagamba ebyekisa. 

23 Yusufu natilanga mu Misiri ye 
nenyumba ya kitawe: Yusufu na- 
wangala emyaka kikumi mu kumi. 

23 Yusufu nilaba abana ba Efulaimu 
banakabirye: wera nabana ba Ma- 
kiri omwana wa Manase bazalirwa 

2iku mavivi ga Yusufu. Yusufu 
nägamba bagandabe nti Nfa: naye 
y Katonda talirema kuba'jira noku- 
ba'gya munsi eno okubatwala mu- 
nsi 2 gyeyalairira Ibulaimu, Isaka, 

25 ne Yakobo. 4 Yusufu nalaiza aba- 
na ba Isiraeri ngayogera nti Kato- 
nda talirema kubajira, na'mwe 
mulitwala amagumba gange nga 

26 muga gya muno. Bwatyo Yusufu 
nafa, nga yakamaze emyaka kikumi 
mu kumi: tnebamukalirira, neba- 
muteka mu sanduko eyokuzikamu 
mu Misiri. 


EKITABO 
EKYOKUBIRI EKYA MUSA 


OKUVA. 


1 a Gaxo ge manya gabāna ba Isirae- 
ri abatuka mu Misiri; buli muntu 
nenyumbaye na'ja awamu ne Yako- 
2 bo. Leubeni, Simeoni, Levi, ne 
3 Yuda; Isakali, Zebuluni, ne Benya- 
4 mini; Dani ne Nafutali, Gadi ne 
5 Aseri. Abantu boua abāva mu ntu- 
mbwe za Yakobo nebaba ? emyoyo 
nsānvu : naye Yusufu A ba ngamaze 
6 okubera mu Misiri. usufu nafa, 
ne bagandabe boua, nemirembe si 
7gyona. “Abana ba Isiraeri ne 
zala, nebeyongera nyo, nebaba ba. 
ba ba manyi nyo; ensi 
ne'jula abo. 
8 Awo “newalya kabaka omu'gya 
9 mu Nisiri atimavya Yusufu. Na- 
bagamba abantube nti Laba. /aba- 
ntu babana ba Isiraeri bangi ba 
10 manyi okusinga 'fe: 9 kale ituba- 
salire amagezi ; baleme okuba aba- 
ngi, olutalo bweruli ja baleme okwe- 
ga'ta nabalabe ba fe, okulwāna na- 
'fe, okugolokoka okuva munsi. 
11 Kyebava babatekako abakoza koku- 
babonyabonya inemigugu. Neba- 
muzimbira $ alao ebibuga ebyama- 
terekero, Pisomu ne ? Lamusesi. 
12 Nayo nga bwebeyongera. okubabo. 


nyabonya, bwebatyo bo bwebeyo- 

ngera obungi nokubuna. Nebana- 
13 kuwala olwabina ba Isiraeri. Aba- 

misiri nebabakoza emirimu abāna 
14 ba Isiraeri namānyi: * nebakāyisa |? 
obulamu bwabwe mu bu'du obuzi- 
bu, (okutegana) °nebūmba namato- 
fali, era nobu'du bwona obwomu- 
nsuku, obu du bwona bwebabakoza 
namanyi. 

Kabaka Wemisiri nabagamba 
abazālisa Abaebulaniya, erinya lyo- 
mu Sifira, erina lyowokubiri Puwa: 
16 nayogera nti Bwemubakolānga aba- 

kazi Abaebulaniya emirimu egye 

buzalisa, bwemubalabānga nga 


19 


ku ntebe; (omwana) bwabanga 
owobulenzi, mumutanga; naye 
bwabanga owobuwala, abërānga 


17 mulaniti. Naye abazalisa P neba- 
mutya Katonda, r's0 tebakola nga 
bwebiilagirwa kabaka Wemisiri, na- 

ye bibakuma abana abobulenzi nga 

18 alaa Kabaka Wemisiri nabaita 
abazalisa, nabagamba nti Kiki eki- 
bakoza ekigambo ekyo, nemubakui- 
ma abana abobulenzi nga balamu ? 

19 3 Abazalisa nobamugamba Falao nti 
Kubanga abakazi Abaebulaniya te- 





“ Kubal. 
32. 39. 


Y Lub. 15. 
14 S 4; 


= aan 
Bik. s, 19, 


B. C. 1635. 
“Zab. 81.6. 


1635. 


PNge. 16.6. 
r Dan. 3. 

16,18; 6.13. 
Bik. 5. 29. 














4 Zab. 127. 





 Bik.7.19. 







€ Kur. 6. 
20. 
Kubal. 28. 
50. 
2Byom.23. 
14. 

1671. 


b Bik. 7.20. 
Beb. 11.23. 










“Kur. 13. 
20. 
Kubal 26. 
88. 
4 Bik.7.21. 











“ Bik. 7.23, 
24. 
Beb.11.24- 
26 


f Reb. N. 


OKUVA. 


1. 20—3. 8. 





bali ngabakazi Abamisiri; kubanga 
balamu, nebamala okuzāla, abazāli- 
20 sa nga tebana'ja gyebali. t Kato- 
nda nakola bulungi abazalisa : aba- 
ntu nebaba bangi, nebaba ba manyi 
21 nyo. Awo, kubanga abazilisa batya 
22 Katonda, “nabawa abāna. Falao 
nalagira abantube bona niyogera 
nti © Buli mulenzi alizālibwa mu- 
musūlānga mu mu'ga, buli muwala 
mumukümänga mulamu. 


9 a OMUNTU owomunyumba ya Levi 
nagenda nāwasa muwala va Levi. 
2 Omukazi naba olubuto nazalaomwa- 

na wa bulenzi: naye è bweyamulaba 
nga mulungi, nāmukwekera emyezi 
3 esatu. Awo bwatainza kuinukweka 
nate, nAmutwalira ekibāya ekye- 
ntogo, nakisiga nebitosi nenvambo; 
omwana nāmuteka munda, nāteka 
mu kitogo ku lubalama lwomu'ga. 
4 c Mwanyina naimirira wala amanye 
5 ekinamuberako. 4Muwala wa Fa- 
lao naserengeta okunaba ku mu ga; 
abazānabe nebatambula ku lubala- 
ma lIwomu'ga; nālaba ekibaya mu 
kitogo, natuma omuzanawe okuki- 
6 reta. Nakisumulula, nalaba omwa- 
na: laba, omwana nakaba. Namu- 
sasira, nayogera nti Ono ye mu'ne 
7 wabana ba Baebulaniya. Awo mwa- 
nyina namugamba omuwala wa Fa- 
lao nti Ng'ende nkuitire omulezi 
mu bakazi Abaebulaniya akuyonse- 
ze omwana? Muwala wa Falao nā- 
8 mugamba nti Kale. Omuwala na- 
aa namuita nyina womwana. 
9 Muwala wa Falao nimngamba nti 
Twala omwana ono omunyonseze, 
nange ndikuwa empêrayo. Omu- 
kazi natwala omwana, namuyonsa. 
10 Omwana nakula, namuletera mu- 
wala wa Falao, nāfūka omwanawe. 
Naiutiima erinyalye Musa,nayoge- 
ya nti Kubanga namu'gya mu ma'zi. 

11 Awoolwatuka mu naku ziri, nga- 

maze okukula Masa, naba'jira ba- 
gandabe, nalaba emigugu gyābwe : 
nalaba omuntu Omumisiri ngakuba 
omuntn Omwebulaniya, owomuba- 
19 gandabe. Namagamaga erui nerui 
nalaba nga tewali muntu, nalyoka 
amukuba Omumisiri, namukweka 

13 mu musenyu. Awo ku lunaku 

ulwokubiri nêvayo, laba, abasaja 
babiri abomu Baebulaniya neba- 
lwāua: namugamba oli pyakola o- 
bubi nti Kiki ekikubiza muno? 
14 Nayogera nti Ani eyakuwa obukulu 
nokutulamula 'fe? Oyagala kunzi- 
'ta 'nze nga bwewa'ta Omumisiri ? 
Musa nitya nayogera nti Mazima 
15 ekigambo kino kimanyise. Awo 
Falao bweyawulira ekigambo ekyo, 
nayagala okumu'ta Musa. Naye 
J Musa na'duka mu maso ga Falao, 
natila munsi ya Midiani: natula 


e antara A———————— AI aa aaa 


nebajuza ebyesero nebazinywesa 6- 

17 ndiga za kitabwe. Abasiimba ne- 
ba'ja nebabagoba : naye Musa nā- 
golokoka nababera, ! nanywesa eki- 

18 sibo kyabwe. Bweba'ja eri ™ Le- 
weri kitibwe, nayogera nti Nga 

19 mu'ze mangu lero? Nebogera nti 
Omuntu Omumisiri yatuwonye'za 
mu mikono gyabasiimba, nate nā- 
tusenera amazi, nānywesa ekisibo. 

20 Nabagamba bawalabe nti Aliraiwa? 
Kiki ekibalese'za omuntu oyo? Mu- 

21 muite #alye e'mere. Musa na'ki- 
riza okutila nomuntu oyo: namn- 

22 wa Musa muwalawe 0Zipola. Nā- 
gala omwana owobulenzi, namuta- 
ma erinyalye Geresomu: kubanga 
yagamba nti Nali P mugenyi munsi 
etali yange. ' 

23 Awoeuaku "ziri bwezaitawo enyi- 
ngi, kabaka Wemisiri nafa: abana 
ba Isiraeri ? nebasinda kulwobu'du 
bwabwe, nebakiba, 'nokukaba kwa- 
bwe nekulinya eri Katonda kulwo- 

24 bu'du bwabwe. Katonda % nawu- 
lira okusinda kwābwe, Katonda 
w na'jukira Yendaganoye (gyeyala- 

ana) ne Ibulaimu ne Isaka ne 

25 Yakobo. Katonda “nalaba abäna 
ba Isiraeri, Katonda nabalowoza. 


3 Awo Musa yali ngalūnda ekisibo 
kya Yesero muko'domiwe, kabona 
Wemidiani: niitwala ekisibo enyu- 
ma we'dungu natuka ku 2lusozi Iwa 

2 Katonda Kolebu. d Malaika wa Mu- 
kama namulabikira mu lulimi lwo- 
muliro okuva wakati wekisa'ka : 
nitunulira, laba, ekisa'ka ekyo ne- 
kyaka omuliro ekisa’ka nekitasirira. 

3 Musa nayogera nti Ka'nekolobye 
kakati, ndabe cekigambo kino eki. 
kulu, ekisa'ka kyekivu'de kirema 
4 okusirira. Mukama bweyalaba nga 
yekolobe'za oknlaba, Katonda na- 
muita ngaima wakati wekisa'ka na- 
yogera nti Musa, Musa. Naitaba 
Suti 'Nze 'nzuno. Nayogera nti 
Tosembera wano: 4'gyamu enga- 


28. 
tozo mu bigerebyo, kubanga ekifo 


KA ye nsi entukuvu. 
6 Nayogera nate nti €'Nze ndi Ka- 
tonda wa kitawo, Katonda wa Tbu- 
laimu, Katonda wa Isaka, era Ka- 
tonda wa Yakobo. Musa nākweka 
amasoge ; kubauga /yatya okumu- 

7 tunulira Katonda. Mukama niyo- 
era nti s Ndabi'de dala okubona- 
na okwabantu bānge abali mu 
Misiri, nempulira okukaba kwibwe 
#kulwabo ababakoza; *kubanga 
8 'manyi enaku zābwe; era !nzi'se 
m okubawonya ma mukono Ogwa- 
bamisiri,okubalinyisa okuva mnnsi 


n Lub. 31. 
54. 
#Kur. 4.98. 


P Bik. 7.98. 
Beb. 11.13, 
14. 


gah uli. 
Bik. 7. 31. 


d Kuv. 19. 
12. 






3 KoL1.20. 
Beb. 13. R. 


“ Kubal 
13. 2 
va 2 8, 
Yer. 11. 3 
32. 2 
Er 20.6 
P Zab. 106. 
2. 
Mi. 64 
"Kur.6.12. 
) Sam. 18. 
Ja 
la & 5,8. 
Yer. 1. 6, 
Masi. 23. 
Yoe. 1. 8. 
Bal 8. 31. 
tYok 8.52 
Kab. L d 


! "Kuv.431. 
, “Kur. 81, 
4. 


















b Kubal. 
Zi 3, 4, 25, 
14. 


34 
Kuv. 11. 2. 


OKUVA. 





munsi ?eju'de amata nomubisi gwe- 
njuki ; mu kifo Ekyomukananı, Ne- 
kyomukiti, Nekyomwamoli, Nekyo- 
muperizi, Nekyomukivi, Nekyomu- 

9 yebusi. Kale, laba, okukaba okwaba- 
na ba Isiraeri kutuse gyendi : nate 
ndabye okubonabona kwebababo- 
10 sakane ha Abamisiri. P Kale 'no jä- 
ngu, nakutuma eri Falao, oba'gyeyo 
abantu bange abāna ba Isiraeri mu 

11 Misiri. Musa nagamba Katonda nti 
r'Nzāniagenda eri Falao mba'gyeyo 

12 abāna ba Isiraeri mu Misiri ? Nayo- 
gera ntis Mazima ndibera wamu nä- 
we; era kano kalikuberera akabone- 
ro, nga 'nze nkutumye : bwolimala 
oku'gya abantu abo mu Misiri, mu- 
liwerereza Katonda ku lusozi luno. 

13 Musa nāgamba Katonda nti Laba, 
bwendigenda 'nze eri abāna ba Isi- 
raeri, nembagamba nti Katonda wa 
bajaja ba'mwe yantumye eri 'mwe ; 
nabo balyogera nti Erinyalye yä- 
14ni? ndibagamba ntya? Katonda 
nagamba Musa nti NINGA BWENDI : 
nayogera nti Bwotyo bwolibagamba 
abana ba Isiraeri nti ÊNDI yantu- 
15 mye eri 'mwe. Katonda nagamba 
nate Musa nti Bwotyo bwolibaga- 
mba abina ba Isiraeri nti Mukama 
Katonda wa bajaja ba mwe, Kato- 
nda wa Ibulaimu, Katonda wa Isa- 
ka, era Katonda wa Yakobo yantu- 
mye eri 'mwe: eryo lye linya lyã- 
nge ebiro ebita'gwawo, nekyo kye 

“ kijukizo kyange emirembe gyona. 

16 Genda okung'anye abaka'de ba Isi- 
raeri awamu, obagambe nti Muka- 
ma Katonda wa bajaja ba'mwe, 
Katonda wa Ibulaimu, owa Isaka, 
era owa Yakobo, yandabiki'de nga- 
yogera nti w Mba 'jiri'de dala, (nda- 

17 bye)byemukolebwa mu Misiri: ne- 
njogera nti y Ndibalinyisa okuba- 
'gya mu kibonobono Ekyemisiri 
okuingira munsi Eyomukanani, No- 
mukiti, Nomwamoli, Nomuperizi, 
Nomukivi, Nomuyebusi, munsi eju- 

18 'de amata nomubisi gwenjuki. Ba- 
likuwnlirae’doboziryo: 20li'ja, 'gwe 
nabaka'de ba Isiraeri, eri kabaka 
'Wemisiri, mulimugamba nti Muka- 
ma, Katonda wa Baebulaniya, b ya- 
tu'jira : kale 'no, otulagire, tukwe- 
iri'de, tugende olugendo olwena- 

u satu mu 'dungu, tuweyo sadaka 

19 eri Katondawa'fe. Era 'manyi nti 
kabaka Wemisiri “ talibalagira ku- 
genda, wewawo era nomukono o- 
amanyi. Nānge 4 ndigolola omu- 
ono gwange, nenkuba Misiri ¢ na- 
ero gānge gona gendikola wa- 
kati wayo: Joluvanyuma lwago 
21 alibalagira. Era 9 ndibawa abantu 
abo okwagalibwa mu maso Gaba- 
misiri: awo lwemulivayo, temuli- 
22 vayo bwerere: naye ibuli mukazi 
alisaba muliranwawe noli abera mu 


20 


nyumbaye, ebintu ebya feza uebiutu 
ebya zabu uengoye: mulibiteka ku 
batabani bamwe nabawala ba- 
4 'mwe; 4 mulinyaga Abamisiri. Mu- 
sa na'damu nayogera nti Naye, 
laba, tebalinzi'kiriza 'so tebaliwu- 
lira 'dobozi Iyange : kubanga balyo- 
gora nti Mukama teyakulabikira. 
2 Mukama n. mugamba nti Kiki ekiri 
mu mukonogwo? Nayogera nti Mu 

8 go Nayogera nti Gusūle wansi. 
agusula wansi, negufūka omuso- 
ta; Musa na'duka mu maso gagwo. 

4 Mukama nagamba Musa uti Golola 
omukonogwo, ogukwate akawawo: 
(nagololaomukonogwe,nagukwata, 
negufüka omu'go mu mukonogwe : | 

5 balyoke è ba'kirize nti Mukama Ka- 
tonda wa bajaja babwe, Katonda 
wa Ibulaimu, Katonda wa Isaka, 
era Katonda wa Yakobo, nti yaku- 
6 labiki'de. Mukama nimugamba na- 
te nti Teka umukono mu kifubakyo. 
Nateka omukonogwe mu kifnba- 
kye: bweyagu'gyamu, laba, omu- 
konogwe nga gulina ebigenge < ngo- 

7 muzira. Nayogera nti Gu'ze omu- 
konogwo mu kifubakyo. [Nagu'za 
omukonogwe mu kifubakye; bwe- 
yagu'gya mu kifnbakye, laba, 4 nga 
8 gufūse ngomubiri (gwona) |. Awo 
olulituka bwebataliku'kiriza era 
bwebataliwulira 'dobozi lya kabo- 
nero akoluberyeberye, bali kiriza 
e'dobozi eryakabonero akokubiri. 
9 Awo bwebatali'kiriza bubonero bu. 
no bwombiriri era bwebataliwulira 
'doboziryo, olisena ku ma'zi gowu- 
'ga nofuka ku lukalu: “amazi go- 
lisena mu mv'ga galifiika omusai 
10 ku lukalu. Musa nagamba Mukama 
nti Ai Mukama, 'nze siri muntu 
wa bigambo newakuba'de juzi, ne- 
wakuba'de okuva lwoyoge'de no- 
mu'duwo: kubanga /sogera mangu, 


11 nolulimi lwinge luzito. Mukama | 12 


namugamba nti g Ani eyakola aka- 
mwa komuntu? Oba ani afūla ka- 
siru oba omuzibe wamatu oba atu- 
nula oba muzibe wamaso? Si 'nze 
12 Mukama? Kale, kakano genda, 
í nange ndibera, wamu nakamwako, 
13 ndikuigiriza byolyogera. Nayogera 
nti Ai Mukama, “tuma 'no, nkwe- 
gairi'de, mu mukono gwoyo gwo- 
14 yagala okutuma. Obusungu bwa 
Mukama nebubūbūka ku Musa. nä- 
yogera nti Tewali Aloni muganda- 
wo Omulevi? 'Manyi nti ainza 
okwogera obulungi. Era, laba, !a'ja 
okukusisinkana: bwalikulaba, ali- 
15 sanyuka mu mutimagwe. Nawe 
olimugamba, era oliteka 7 ebiga- 
mbo mukamwike: nange ndibera 
wamu nakamwako, nakamwake, 
16 n ndibaigiriza byemulikola. Naye 
alibera mntegezawo eri abantu: 
awo alikuberera kamwa, nawe ° oli- 





“Kur. 12 
35, 36. 

Yob. 27.17. 
Nge. 13.22. 
Ez. 39. 10. 


è Kuv. 19. 
9. 





50 


r kaaa 2. 
Mat. 2 20. 


fKuv.17.9. 
Kubal. 20. 
8, 9. 


“Kur.414. 
d Kuv.3.1. 


“Kur.3.16. 


S$Kur.3.18. 
# Kur. 3. 
16. 


s F ni 10. 
5 a 


y WA 
“Kur,3.19. 
d Kurv. 3. 

18, 


OKUVA. 


17 muberera nga Katonda. Nawe oli- 


twala omu'go guno mu mukonogwo, 

gwolikoza obubonero. 

18 Musanagenda na'dayo eri Yesero 
muko'domiwe, namugamba nti Ka- 
ng'ende, nkwegairi'de, nzireyo eri 
baganda bange abali mu Misiri, 
ndabe nga bakyali balamu. Yese- 
ro nagamba Musa uti Genda ne- 

19 mirembe. Mukama nāgamba Mu- 
sa mu Midiani nti Genda, o'deyo 
mu Misiri: kubanga rabantu bona 
abali bakunonya obulamubwo ba- 

20 fu'de. Musa natwala mukaziwe 
nabanabe. nabebagaza ku ndogoi, 
na'dayo munsi Yemisiri; Musa nā- 
twala “omugo gwa Katonda mu 

21 mukonogwe. Mukama nagamba 
Musa uti Bwoli'dayo mu Misiri, 
tolemānga kukola mu maso ga 
Falao $ amagero gona gentese mu 
mukonogwo: nayo '! ndikakanyaza 
omutimagwe; talibaleka abantu 

22 okugenda. Nāwe oligamba Falao 
nti Bwati bwayogera Mukama nti 
u Isiraeri ye mwana wange, omu- 

23 beryeberye wānge: nānge nkuga- 
mbye nti Leka omwana wange 
ampereze; nawe oganyi okumu.- 
leka: laba, Yndi'ta omwānawo, 

24 omuberyeberyewo. Awo (bwebali 
nga bakyali) mu 'kubo mu kisulo, 
Mukama #namusisinkana uayagala 

25 tokbumu' ta. Awo Zipola natwala 
b ejivja, nāsalako ekikuta kyomwā- 
nawe, nakisiila ku bigerebye; nā- 
yogera uti Mazima omberera o- 
mwami wobugole womusai. Nā- 

26 muleka. Nalyoka ayogera nti Oli 

mwami wobugole womusai kulwo- 

kukoinola. 

Mukaina nagamba Aloni nti Ge- 
nda mu 'dungu t omusisinkane Mu- 
sa. Nagenda nāmulaba 4 ku lusozi 
28 Iwa Katonda, namunywegera. Mu- 

sa nāmugamba Aloni ebigambo 

byona ebya Mukama byeyamutu- 
ma nabyo, nobubonero bwona bwe- 

29 yamulagira. Musa ne Aloni €ne- 
bagenda nebakung'anya abaka'de 

30 bona ababana ba Isiraeri: Aloni 
nayogera ebigambo byona Mukama 
byeyamugamba Musa, nakola obu- 

81 bonero mu maso gabantu. Abautu 
/neba'kiriza : bwebawulira nti Mu- 
kama 9 yaba'jira abana ba Isiraeri 
inalaba okubonabona kwabwe, 
k nebavūnama emitwe gyabwe, ne- 
basinza. Awo oluvanyuma neba- 

'ja Musa ne Aloni nebagamba 

Falao nti Bwati bwayegera Mu- 

kama, Katonda wa Isiraeri, nti 

Leka abantu bange “bankolere 

2 embaga mu dungu. Falao nayo- 
gera nii” Mukama yani, 'muwulire 
e'dobozirye okuleka Isiraeri? Bi- 
manyi 'nze Mukama, era nate “siri- 

8 reka Isiraeri. € Ncbogera nti Kato- 


27 


nda wa Baebulaniya yatusisinkana : 
tukwegairi'de, leka tugende oluge- 
ndo lwa naku satu mu 'dungu, tu- 
weyo sadaka eri Mukama Katonda 
wa'fe; aleme okutukuba ne kawu- 

4 mpuli oba nekitala. Kabaka We- 
misiri nabagamba nti Lwa ki 'mwe, 
Musa ne Aloni, okubalesayo abantu 
emirimu gyabwe? eMugende eri 

5 emigugu gya mwe. Falao nayoge- 
ra nti Laba, abantu abomunsi / ba- 
ngi kakano, na'mwe mubawu'mu- 

6 za mu migugu gyabwe. Ku luna- 
ku luli Falao nalagira 9 abakoza 

7 babantu nabami babwe, ngayogera 
nti Temuwanga nate abantu e'subi 
eryokukoza amatofali nge da: ba- 

8 gende bekung'anyize e'subi, No- 
muwendo ogwamatofali, gwebakola 
e'da, mugubasalire; muleme oku- 
gukendezako na katono: kubanga 
bagayila; kyebava bakaba nga 
bogera nti Leka tugendo tuweyo 

9 sadaka eri Katonda wafe. Emiri- 
mu emizibu gisalirwe abasaja bagi- 
kole; baleme okuwulira ebigambo 
10 ebyobulimba. Abakoza babantu ne- 
bavayo nabami babwe, nebagamba 
abantu nga bogera nti Bwati bwa- 
yogera Falao nti Siribawa 'subi. 
11 Mugende mwe'ka, mweretere e 'subi 
gyemuinza okuliraba: kubanga 
emirimu gya mwe tegirisalibwako 
12 na katono. Awo abantu nebasasa - 
nira munsi yona Eyemisiri okn- 
kung'anya ebisasiro nga tewali 'su- 
13 bi. Abakoza babwe nebabakubiriza, 
nga bogera nti Mutukirize emirimu 
gya'mwe, emirimu egys buli luna- 
ku, nga bwemwakola e'subi bwe- 
14 ryabāīngawo. Abami babana ba 
Isiraeri, abakoza ba Falao bebaku- 
za kubo, nebakubibwa, nga bogera 
uti Lwa ki obutatukiriza mulimu 
gwa'mwe jo ne lero, okukola ama- 
15 tofali nge'da? Awo neba'ja abami 
babana ba Isiraeri nebakabira Fa- 
lao, nga bogera nti Kiki ekikukoza 
16 bwotyo aba'dubo? Aba'dubo tetu- 
webwa 'subi, nebatugamba nti Mu- 
kole amatofali: era, laba, aba'dubo 
tukubibwa; naye omusango guli 
17 ku bantubo. Naye nayogera nti 
Mugayala, mugayala: kyemuva 
mwogera nti Leka tugende tuweyo 
18 sadaka eri Mukama. Kale kakati 
mugende mukole emirimu; kuba- 
nga temuliwebwa 'subi, naye na- 
'mwe munaletanga omuwendo gwa- 

19 matofali. Abami babana ba Isira- 
eri nebalaba nga balabye obubi 
bwebayogera nti Temulikendeza 
ku matofali ga'mwe na katono, 
20 emirimu egya buli lunaku. Neba- 
sisinkana Musa ne Aloni, abāli 
baimiri'de mu ‘kubo, nga bava eri 
21 Falao: ' nebabagamba nti Mukama 
abatunulire asale omusāngo; ku- 





4. 17—56. 21. 


‘Kuv.l.)l. 


#/Kur. 1. 7, 
9. 


# Kuv. L 
ll. 


Kur. 6.9. | 





ISam. 23.4, 


ma 10.8. 
Lyon. 19. 


“Kur. 3 
19. 


ê Korv. 11. 
1: 12 34; 
zX. A 


tMa 291:3. 
Kub. 21.7. 


I Zab. 81.6. 


"Lub. 48.9. 
1 Byom. 5. 
3. 


banga £mutukyayisiza okuwunya 
a mu maso ga Falao ne mu 
aba'dube, okubawa ekitala 

22 ja mukono gwabwe okutu ta. Mu- 
sa nadayo eri Mukama nayogera 
nti Ai Mukawa, kiki ekikukoze' za 
obubi abantu bano? Kiki ekikuntu- 

23 mi'za 'nze? Kubanga kasoke' de 
nji'ja eri Falao okwogera mu li- 
nyalyo, akoze bubi abantu bano; 
'so tewabawonya abantubo na ka- 
tono. Mukama nāmugamba Musa | 
nti Kakano bwoliraba byendimu- | 
kola Falao: kubanga 4 nomukono 
ogwamānyi alibaleka, era nomu- 
kono ogwamanyi Valibagoba mu 
nsiye. 

2 Katonda näyogera ne Musa, nã- 

3 mugamba nti 'Nze yakuwa: nala- 
bikira Ibulaimu, ne Isaka, ne Ya- 
kobo, nga Katonda Omuinza webi- 
utu byona, baye mu linya lyange 

4“ YAKUWA samanyibwa nabo. d Ne- 
'nyweza nate endagano yange nabo, 
tokubawa eusi ya Kanani, ensi 
eyokutambula kwābwe, gyebita- 

5 mbulamu. Nate nempulira okusi- 
nda kwabāna ba Isiraeri, Abamisi- 
ri bebafula aba'du; nenji'jukira 

6 endagano yange. Kyova obabulira 
abana ba Isiraeri nti 'Nze Yakuwa, 
nange ndiba'gyako emigugu Egya- 
bamisiri, J/ndiba'gyirawo obu'du 
bwäbwe, 9 ndibanunula nomukono 
gwendigolola nemisango eminene : 

Tera 'ndibetwalira okubera e'gwa- 
nga, nange £ndibaberera Katonda : 
na'mwe mulimanya nga 'nze Yaku- 
wa Katonda wa'mwe, aba'gya tmu 

8 migugu Egyabamisiri. Era ndiba- 
ingiza munsi eri, gyenaimusi'za 
omukono gwange okugiwa Ibula- 
imu ne Isaka ne Yakobo; ndigiwa 
'mwe okubera obutaka: 'nze Ya- 

9 kuwa. Musa nagamba bwatyo aba- 
na ba Isiraeri: naye nebatawulira 
Musa kulwobunaku obwomwoyo, 
era ne kulwobu'du obukambwe. 

10 Mukama nagamba Musa s 

11 yogera nti Ingira, ogambe Falao 

baka Wemisiri abaleke abana ba 

12 Isiraeri bave mu msiye. Musa 
nayogera mu maso ga Mukama 
ngagamba nti Laba, abana ba Isi- 
raeri tebampuli'de ; Falao anampu- 
lira atya ™ 'nze atakomolebwa mi- 

13 mwa? Mukama nagamba Musa 
ne Aloni, nabalagira eri abana ba 
Isiraeri neri Falao kabaka Wemi- 
siri, oku'gya abana ba Isiraeri mu- 
nsi Yemisiri. 

14 Abo gye mitwe gyenyumba za 
bajaja babwe: # abana ba Leubeni 
omuberyeberye wa Isiraeri; Ka- 
noki, ne Palu, Kezuloni, ne Kalu- 
mi: abo bye bika bya Leubeni. 

15 ° Nabina ba Simeoni; Yemueri, ne 
Yamini, ne Okadi, ne Yakini, ne Zo- 


WA WA a ka NA AA WA AA AA AWA Kae NGA AB AA UA Ma TG THA GE AA WA AA AA aa a KAN 


OKU VA. 


kali, ne Sauli omwana womukazi 
Omukanani: abo bye bika bya Sime- 
l6 oni. Ne gano ge manya Vv gabana 
ba Levi mu mirembe gyabwe; Ge- 
rusoni, ne Kokasi, ne Merali: ne- 
myaka egyobulamu bwa Levi emya- 
ka kikuini mwasatu mu musaānvu. 
17 r Abana ba Gerusoni; Libuni ne 
18 Simei, mu bika byabwe. 3 Nabāna 
ba Kokasi: Amulamu, ne Izikali, 
ne Kebuloni, ne Uzieri; nemyaka 
egyobulamu bwa Kokasi emyaka 
19 kikumi mwasatu mwcsatu. Naba- 
na ba Merali; Makali ne Musi. 
Abo bye bika Byabalevi mu mire- 
20 mbe gyibwe. “Amulamu nawasa 
Yokebedi muganda wa kitawe; na- 
muzalira Aloni ne Musa: nemyaka 
egyobulamu bwa Amulamu emyaka 
kikumi mwasatu mu musanyu. 
21 Nabiwa ba ulzikali; Kola, ne 
22 Nefega, ne Zikiri. Nabana ba Uzi- 
eri; Misaeri, ne Erizafani, ne Sisi- 
23 ri. wœ Aloni nawasa Eriscbn, mu- 
wala wa Aminadabu, nmgauda wa 
Nakasoni; nāmuzālira y Nadabu ne 
24 Abiku, Ereazali ne Isamali. =+ Na- 
bana ba Kola: Asira, ne Erikana, 
ne Abiasafu; abo bye bika Byaba- 
25 kola. Ereazali, omwāna wa Aloni, 
nawasa mu bawala ba Putieri; 
a namuszalira Finekasi. Abo gye 
mitwe (gyenyumba) za bajaja Ba- 
26 balevi mu bika byabwe. Abo ye 
Aloni ne Musa > bali Mukama be- 
yagamba nti Mu'gyeyo abana ba 
Isiraeri munsi Yemisiri mu “<'gye 
27 lyabwe. Abo be bāgamba Fnlao 
kabaka Wemisiri € oku'gya abana 
ba Isiraeri mu Misiri: abo ye Mu- 
sa ne Aloni bali. 
28 Awo ku lunaku Mukama lweya- 
29 gamba Musa munsi Yemisiri, Mu- 
kama nagamba Musa ngayogera 
nti 'Nze Mukama: ogmube Falao 
kabaka Wemisiri buli kyenkuga- 
30 mba. Musa nayogera mu maso 
ga Mukama nti Laba, “'nze siko- 
molebwanga mimwa, Falao ana- 
mpulira atya? Mukama nagamba 
Musa nti Laba, nkufu'de a Katonda 
eri Falao: era Aloni mugandawo 
2 alibera bna'biwo. “Olyogera buli 
kyenkulagira : ne Aloni muganda- 
wo aligamba Falao, aleke abana ba 
8 Isiraeri bave mu nsiye. Nange 
ndikakanyaza omutima Falao, ne- 
nyongera d obubonero bwange na- 
magero gānge munsi Yemisiri. 
4 Naye Falao talibawulira. “ nange 
nditeka omukono gwange ku Misiri, 
nenfulumya egye lyānge, abantu 
bange abana ba Isiraeri, munsi 
5 Yemisiri /nemisango eminene, Na- 
bo Abamisri #baliwanya nga nze 
Mukama, i bwendigolola omukono 
gwange ku Misiri, nemba'gyayo 
6 abina ba Isiraeri mubo. Musa nc 


51 


f TA 46. 
Kubal. 3. 


| Hro. 6. 
3, 16. 


r1 Byom. 
6.17; 23.7. 
t Kubal. 
2. 57. 


tKur. 2), 
2. 

Kubal. 26, 
39. 


“Lev.10.4. 
Kubal. 3. 
SU. 


y Law. Wa 


‘Kur. 4.15. 


dKuv.4.7. 


“Kuv.10.1; 
11. 9. 


/Kuv. 6. 6. 
f Kuv., H. 
] 


N, 
Zab. 9. 16. 
tkKurv.2.20. 


. À 
maa an aana —_ e o gamana aana 
aa m——— 


sah 





tlg. 72. 31. 
Yok. 2. 18; 
6. 30. 


m Kur. 4. 
2.17. 


n Kuv. 4.3. 


® Lub.41.8. 
P 2 Tim. 3. 
8. 


r” Kuv.8.7, 
18. 


"Kur. 4.21. 


tKuv.10.1; 
20. 7. 


“ Kurv., 3. 
12. 


Kuv.. 
> Kub. 16. 
4,8. 


lu. 34. 


Kuv A5, 
6,16; 9.2 


è Kur. 17. 
6. 


< aa an 


OKUVA. 


Aloni nebakola bwebatyo; Mnka- 
na nga bweyabalagira bwebatyo 
7 bwebakola. Ne Musa yali nga ya- 
kamala kemyaka kinana, ne Aloni 
nga yakamala emyaka kinana mwe- 
satu, bwebayogera ne IF'alao. 
8 Mukama nāgamba Musa ne Alo- 
9ni ngayogera nti Falao bwaliba- 
gamba ngayogera nti ! Mweretere 
ekitalo: nolyoka ogamba Aloni nti 
m' wala omu'gogwo ogusūle wansi 
mu maso ga Falao, gube omusota. 
10 Musa ne Aloni nebaingira ewa 
Falao, nebakola bwebatyo nga Mu- 
kama, bweyalagira: Aloni nasula 
omu'gogwe wansi mu maso ga 
Falao ne mu maso gaba'dube, ?# ne- 
11 guba omusota. Falao naye nalyo- 
ka aita abagezi P nabalogo: era 
nabo abasawo Abamisiri “ nebakola 
bwebatyo namagezi gabwe agekya- 
12 ma. Kubanga basula buli muntu 
omu'gogwe negiba emisota: naye 
omu'go gwa Aloni negumira emi'go 
13 gyabwe. Falao omutimagwe negu- 
Ka kanyals, natabawulira ;  #nga 
Mukama bweyayogera. 
14 Mukama nagamba Musanti Falao 
tomutimagwe guzitowa,agana oku- 
15 baleka abantu. Ogenda eri Falao 
enkya; laba, afuluma okugenda ku 
mu'ga; niwe oliimirira ku ma'bali 
gomu'ga okumusisinkana ; nomu'go 
ogwiafuka omusota oligutwala mu 
16 mukonogwo. Nomungamba nti Mu- 
kama, Katonda wa Baebulaniya, ya- 
ntumye gyoli ngayogera nti Leka a- 
bantu bange, “ bainperereze mu 'du- 
ngu: era, laba, okutiisa kakano to- 
17 wulira. Bwatyo Mukama bwayoge- 
ra nti Ku kino kwolimanyira nga 
'nze Mukama: laba, ndikuba no- 
mu'go oguli mu mukono gwinge ku 
ma'zi agali mu mu'ga, © galifuka 
13 yomusai. Nebyomumu'ga birifa, o- 
mu'ga guliwunya: Abamisiri ama- 
zi agomumu'ga £ galihatama oku- 
19 nywako. Mukama nagamba Musa 
nti Gamba Aloni nti Twala omu gc- 
gwo aogolole omukonogwo ku ma'zi 
Gemisiri, ku mi'ga gyabwe, ku nsa- 
losalo zābwe, ne ku bidiba byabwe, 
ne ku nyanja zabwe zona ezama'zi, 
galuke omusai; era mulibera omu- 
sai munsi yona Eyemisiri, mu ntiba 
ezomuti ne mu nsuwa ezamainja. 
20 Musa ne Aloni nebakola bwebatyo 
nga Mukama bweyalagira; > naimu- 
sa omu'go, nakuba ama'zi agali mu 
muga, mn maso ga Falao ne mu 
maso gaba'dube; “ama'zigonaagali 
21 mu mu'ga negafuka omusai. Ne- 
byomumu'ga nebifa; omu'ga negu- 
wunya, Abamisiri nebatainza ku- 
nywa ama'zi mu mu'ga; omusai ne- 
22 gubera munsi yona Yemisiri. Ne- 
bakola bwebatyoabasawo Abamisiri 
mu magezi gābweagekyāma ; Falao 





omutimagwe negukakanyala, nata- 
bawulira; nga Mukama bweyayo- 

23 gera. Falao nakyuka nagenda mu 
nyumbaye, 's6 natabitekako mwoyo 

24 nebyo. Abamisiri bona nebasima 
kumpi nomu'ga bafune ama 'zi oku- 
nywa; kubanga amazi agomu'ga te- 

25 bainza kunywako. Enaku musanya 
nezitukirira, Mukama ngamaze o- 
kukuba omu ga. 


8 Mukana nagamba Musa nti Ingirs 
eri Falao, omngambe nti Bwatyo 
Mukama bwayoygera nti Leka aba- 

2 ntu bange, bampereze. Era 4bwo- 
nogana 'gwe okubaleka, laba, ndiku- 

3 ba ensalozo zona bnebikere : nomu- 
'ga guli'jula ebikere, ebiririnya ne- 
biingira ma nyumbayo ne mu cki- 
sengekyo mwosula, ne ku kiririkyo, 
ne mu nyumba yaba'dubo, ne ku ba- 
ntubo, ne mu ntamuzo, ne ma bi'bo 

4 ebyokugoyeramu: nebikere biriri- 
nya ku'gwe, era ne ku bantubo, ne 
5 ku ba'dubo bona. Mukama naga- 
mba Musa nti Gamba Aloni, nti 

d Golola omukonogwo nomu'gogwo 
ku ini'ga, ku nsalosalo, ne ku bidi- 
ba, olinyise ebikere kunsi Eyemisi- 
6ri. Aloni nāgolola omukonogwe ku 
ma'zi Gemisiri ; “ebikere nebirinya 
7 nebisanikira ensi Eyemisiri. JNa- 
basawonebakola bwebatyo namage- 
zi gabwe agekyama, nebalinyisa e- 
8 bikere kunsi Yemisiri. Falao nalyo. 
ka abaita Musa ne Aloni, nayogera 
nti 9 Musabe Mukama anziyeko e- 


bikere 'nze nabantu bange: nange |? 


nabaleka abantu, baweyo sadaka eri 

9 Mnkama. Musa nagamba Falao nti 
Olwekyo wenyumiriza kunze: mu 
biro ki mwemba nkusabira 'gwe na- 
ba'dubo nabantubo ebikere bizikiri- 
zibwe ku'gwe ne ku nyumbazo, bi- 
10 sigale mu mu'ga mwo'ka? Nayoge- 
ra nti Kulwa jo. Nayogera nti Kibe 
ngekigambokyo: olyoke omanye nga 
itewali afanana nga Mukama Kato- 
11 nda wa'fe. Nebikere birikuleka 'gwe 


nenyumbazo naba'dubo nabantubo; | 22. 


12 birisigala mu mu'ga mwo ka. Musa 
ne Aloni nebava eri Falao: k Musa 
nakibira Mukama kulwebikere bye- 

13 yamuletera Falao. Mukama nakola 
ngekigambo kya Musa: ebikere ne- 
bifira mu nyumba, mumpya, ne mu 

14 nsuku. Nebabikung'anya entūmo 

15 nentimo: ensi newunya. Naye Fa- 
lao bweyalaba !nge'banga weriri 
eryokuwu'muliramu, ™ nakakanya- 


za omutimagwe natabawulira; nga | 29 


Mukama bweyayogera. 
16 Mukama nagamba Musa nti Ga- 
mba Aloni nti Golola omu'gogwo o- 
kube enfūfu yensi, ebe ensekere mu- 
17 nsi yona Eyemisiri. Nebakola bwe- 
batyo; Aloni nagolola omukonogwe 
nomugorwe nākuba enfūfu yensi, 








7. 7—8. 17. 





a Kur. 7. 
14; 9. 2. 

b Kub. 16. 
18, 


€ Zab. 105. 
30. 


4 Kur. 1. 
19. 


“< Zab. TR 
45; 105. 30. 
/Kuv.7?.11. 


33. 4. 
Bik. 8. 24. 


iKur.9.14. 
Ma. 33. 26. 


8. 18—9. 19. 











"Zab. 105. nnyewaba ensekcre ku muntu ne ku 
s: nsolo ; enfūfu yona eyensi neha e- 

nsekere munsi yona Eyemisiri. 
*Kuv.?.11. | 18 0 Nabasawo nebakola bwebatyo na- 


inagezi gabwe agekyama balyoke ba- 
leteensekere, naye? nebatainza: ne- 
waba ensekere kn muntu ne ku nso- 

19lo. Abasawo nebalyoka bagamba 
Falao nti "Eno ye ngalo ya Kato- 
nda : Falao näkakanyala omutima- 
gwe, nätabawnlira; nga Mukama 
bweyayogera. 

Mukama nagamba Musa nti £ Go- 
lokoka munkya mu matulutulu oi- 
mirire mu maso ga Falao ; laba, a- 
fuluma okugenda ku ma'zi; nomu- 
gamba nti Bwatso Mukama bwayo- 
gera nti Leka abantu bange, bampe- 

21 reze. Naye bwotobaleka, laba, ndi- 
kuleteraebikūkūlu byensowera 'gwe 
naba'dubo nabantubo ne mu nyu- 
mbazo: nenyumba Ezabamisiri zi- 
ri'jula ebikukulu byensowera. era 

22 nebibanja mweziri. Nange fndigya- 
wulako ku lunaku lnli ensi Eyego- 
seni, abantu bange mwebasula, ebi- 
kūkūlu byensowera bireme okubera- 
yo; olyoke omanye nga 'nze Muka- 

23 ma ali wakati wensi. Nange ndite- 
kawo okununula wakati mu bantu 
bange nabantubo: jo Iwekaliberawo 

24 akabonero kano. Mukama nikola 
bwatyo; “ebikiikilu byensowera ne- 
bi'ja ebizibu mu nyumba ya Falao 
ne mu nyumba zaba'dube: ne mu- 
nsi yona Eyemisiri ensi nefa ebiku- 

25 kulu byensowera. Felao naita Mn- 
sa ne Aloni, nayogera nti Mugende 
muweyo sadaka eri Katonda wa- 

26 'mwe munsi eno. Musa nayogera 
nti Si kirangi okukola bwekityo;ku- 
banga “tuliwa ekyomuzizo Ekya- 
bamisiri Mukama Katonda wa'fe: la- 
ba, bwetulimuwa ekyomuzizo E- 
kyabamisiri ma maso gabwe, teba- 

27 litukuba amainja? Katugende Yo- 
lugendo olwenaku esatu mu 'dungu, 
tuweyo sadaka eri Mukama Kato- 

28 nda wa'fe, nga ? bwalitulagira. Fa- 
lao nayogera nti Nabaleka, muweyo 
sadaka eri Mukama Katonda wa. 
'mwe mu 'dungu: € wabula kino 
kyo'ka, temugenda wala nyo: mu- 

29 nsabire. Musa nayogera nti Laba 
nva mu masogo, ndimusaba Muka- 
ma ebikikulu byensowera bi gyi- 
bweyo eri Falao, eri aba'dube, neri 
abantube, jo: wabula kino kyo'ka, 
Falao aleme okweyongera nate o- 
kulimba obutaleka bantu, baweyo 

30 sadaka eri Mukama. Musa nāva mu 
maso ga Falao, nasaba Mukama. 

31 Mukama > nakola ngekigambo kya 
Musa; nimu'gyirawo ebikukulu bye- 
nsowera Falao, aba'dube, nabantu- 

33 be; newatasigala nemu. Falao “na- 
kakanyaza omutimagwe omulundi 
ogwo nate, natabaleka abantu. 


P Luk. 10. 
14. 
2 Tim. 3. 


#Kuv.7.18. 


thur.9. 4, 


6, 26; 10. 
Bu. 6 7; 
33. 


5 8 a KT 
jh z 4 8 
JA £ sa 


z 
P 


Yak 6.17. 


|| 
Kuvan. 


re AA”... aaa aaa 


OKUVA, 





9 Mukama nalvoka agamba Musa nti 
Ingira eri Falao, omugambe nti 
Bwatyo bwayogera Mukama, Kato- 
nda Wabaebulaniya nti Baleke aba- 

2 ntu bange bampereze. Kubanga 
hwonogana okfbaleka noyongera o- 

8 kubakwata, laba, omukono gwa Mu- 
kama guli ku maganago agali mu 
"tale, ku mbalasi, ku ndogoi, ku ng'a- 

-mira, kunte, ne ku ndiga: nsotoka 

4 omuzibu enyo. Era Mukama alya- 
wula amagana Gabaisiraeri nama- 
gana Agemisiri : 'so tewalifa nemu 
mwago agabāna ba Isirneri gona. 

b Mukama na'sawoekisera kyeyalapa, 
ngayogera nti Jo Mukama bwaliko- 

6 la ekyo munsi. Mukama nakola kiri 
hwebwakya enkya, 4 amagana gona 
Agemisiri negafa : naye nu maga- 
na gabana ba Isiraeri tewäfa nemu. 

7 Falao natnma, laba, mu magana Ga- 
baisiraeri tewali newakuba'de nemu 
efu'de. Naye Falao ”omutima ne- 
gukakanyala, natabaleka abantu. 

8 Mukama nagamba Musa ne Aloni 
nti Mwetwalire embatu zevu eryo- 
mukyoto, Musa alimansize wa gulu 

9 mu maso ga Falao. Era liriba nfufu 
kunsi yona Eyemisiri, liriba 'jute 
eriyulika mu ¢ mabwa ku munta ne 

10 ku nsolo, munsi yona Eyemisiri. Ne- 
batwala evu eryomukyoto, nehai- 
mirira mu masoga Falno; Musa na- 
limänsa wa'gulu ; neriba e'jute eri- 
yalika mu 4 mabwa ku muntu ne ku 

11 nsolo. ¢ Abasa wo nebatainza kuimi- 
rira nu maso ga Musa kniwama- 
yute; kubanga amayute gali kn ba- 

19 sawo, ne ku Bamisiribona. Muka- 
ma nakakanyaza omutima gwa Fa- 
lao, natabawulira; Jnga Mukama 
bweyagamba Musa. 

13 Mukama nigamba Musa nti y O- 
golokoka enkya mn makya, noimi- 
rira mu maso ga Falao, nomuga- 
mba nti Bwatyo bwayogera Muka- 

“ma, Katonda Wabaebulaniya, nti 

14 Leka abantu bange, bampereze. Ku- 
banga omulundi guno näkuletera e. 
bibonobono byange byona omutima- 
gwo naba'dubo nabantubo; $olyoke 
omanye nga tewali munsi yona afa- 

13 nana nga 'nze. Kubanga kakano 
k nandigolo'deomukonogwainge, na- 
ndikukubye 'gwe nabantubo ne ka- 

16 wumpuli, wandizikiri'de munsi: na- 
ye dala mazima ! kyenava nkuimi- 
riza okukulaga amanyi gange 'gwe, 
era erinya lyānge okubūlirwa munsi 

17 zona. Okutūsa kakano wegulumi- 
zi'za ku bantu bange, obntabaleka? 

18 Laba, jo nga mu kisera kino ndito- 


a Zab. 78. 
b. 


è Kur. 7. 
14; a X. 


Euh.18.2. 


4 Ma. 9. 
ÊX. 
“Kur.8.18, 
3 


9. 
2Tim. 3.9. 


SKuv.421. 


1 kur. 8. 
20. 


iKuv.8.10. 


17. 
Nge. 16. 4. 
1 Pet. 2. 9. 


nyesa omuzira omuzito enyo, ogu- | 


talabikanga mn Misiri kasoke'de e- 
19 soka okubawo okutūsa kakano. Ka- 
Je, kakano, tuma, oyanguye okuingi- 
za amaganago ne byona byolina mu 
'tale; buli muntu nensolo abanala- 


a AA aan a o amana aaa 





> Kuv. 7. 


a Kub. 16. 
2. 


9 Yos. 10. 
n 


Zab.18. 13; 
13.47; 105. 
32; 24. 8. 
Ig. 20. 50. 

Ez. 38. 22. 
Kub. 8. 7. 


P Zab. 105. 
33. 


? Kurv. 8. 
2; 9. 4,6; 
30. %33; 11. 


4 Kuv. 8. 
12, 


b Kuv. 4. 
21. 


a Kurv. 7.4. 
b Ma. 4. 9. 
Zab. 4.1; 
71.15; 78.5. 
Yo. 1. 3. 


OKUVA. 


bika mu 'tale abataletebwe mu nyu- 
inba, omuzira gulibakuba, balifa. 
20 Eyatya ekigambo kya Mukama mu 
ba'du ba Falao naba'dusiza aba dube 
21 namaganage mu nyumba: » ntāki- 
tya ekigambo kyå Mukama näbale- 
ka aba'dube namaganage mu ‘tale. 
Mukama nagamba Musa nti Golo- 
la omukonogwo eri e'gulu, ” omnzi- 
ya gubere munsi yona Eyemisiri, ku 
muntu, ne ku nsolo, ne ku mu'do 
gwona ogwomunsuku, munsi yona 
23 Eyemisiri. Musa nagolola omu'go- 
gwe eri e'gulu: 9 Mukama naleta o- 
kubwatuka nomuzira, omuliro ne- 
gu'ka kunsi; Mukama natonyesa 
24 omuzira kunsi Eyemisiri. Awo ne- 
waba omnzira, nomuliro negwaka 
wakati womuzira, omuzito enyo, 0- 
gutabāngawo munsi yona Eyemisiri 
25 kasoke'deeb:rae'gwinga. Omuzira 
negukuba munsi yona Eyemisiri bu- 
“ li ekyali mu 'tale, omuntu era ne- 
nsolo; Pomnzira negukuba buli mu- 
'do ogwomunsuku, negumenya buli 
26 muti ogwomunsuku. ”Munsi Eye- 
goseni yo'ka, mwebali abana ba Isi- 
27 raeri, mwe mutali muzira, Falao 
natuma, näita Musa ne Aloni, nä- 
bagamba nti #Nyononye omulundi 
guno: t! Mukama ye mutukirivu, nā- 
28 nge nabantu bange tuli babi. “ Mu- 
sabe Mukana; kubanga okubwatu- 
ka okwamanyi nomuzira bi maze; 
nange ndibaleka, muleme okulwa- 
29 wo nate. Musa namugamba nti 
Bwendimala okuva mu kibuga, ne- 
. ndyoka mwanjululiza Mukama ebi- 
batu byange; okubwatuka kuli'gwa- 
wo, so tewalibera muzira nate; 
olyoke omanyeyngensi ya Mukama. 
30 Naye 'gwe nada'dubo, ?'manyi nga 
temulitya kakano Mukama Kato- 
31 nda. Obugogwa ne sairi nebiku. 
bibwa: kubanga sairi yali etanula 
okubala, nobugogwa bwali busansu- 
32 'de. Naye eng'ano ne kusemesi te- 
hyaknbibwa: kubanga byali nga te- 
33 binamera. Musa nava mn kibuga 
eri Falao, 4% nayanjnluliza Mukama 
ebibatubye: okubwatuka nomuzira 
nebi'gwawo, 'so enkuba netetonya 
34 kunsi. Falao bweyalaba ngenkuba 
nomuzira nokubwatuka nga biwe- 
'dewo, neyeyongera okwonona, nä- 
kakanyaza omutimagwe, ye naba- 
35 'dube. Falao? omutimagwe neguka- 
kanyala, natabaleka abana ba Isira- 
eri; nga bweyayogerera Mukama 

. mu Musa, ; 


10 


29 


MUKA MAnagamba Musa nti Ingi- 
raeri Falao: kubanga nkakanya- 


ziza omutimagwe nomutima gwa- 
ba'dube, a ndyoke ndage obubonero 
2 bwange buno wakati wabwe:; era 
bolyoke obulire mu matu gomwa- 
nawo ne mu gomwana womwanawo, 


byeukoze ku Misiri, nobubonero 
bwange bwenkoze wakati wabwe; 
mulyoke mumanye nga 'nze Muka- 
8 ma. Musa ne Aloni nebaingira eri 
Falao, nebamugamba nti Bwatyo 
bwayogera Mukama Katonda Wa- 
baebulaniya nti ¢ Olitūsa wa okuga- 
“na okwetowaza mu maso gange? 

4 Leka abantu bange, bampereze. Na- 
ye, bwonogana okubaleka abantu 
bange, laba, 4jo ndireta enzige mu 

5 nsaloyo: zirisanikira kungulu ku- 
nsi, ensi ereme okulabika : “zirirya 
ebisiga'de ebyawonawo, omuzira 
byegwabalekera, nezirya buli muti 

6 ogubamercra mu nsuku: era/enyu- 
mbazo ziri'jula, nenyumba zaba'du- 
bo bona, nenyumba Zabamisiri bo- 
na; nga bakitawo bwebatalaba ne- 
wakuba'de bakitabwe bakitawo, o- 
kuva lwebāberawo kunsi okutiisa 

7 lero. Nakvnka, nava eri Falao. A- 
badu ba Falao nebamugamba 0 nti 
Alitūsa wa ono okutuberera omute- 
go? Leka abantu, bawereze Muka- 
ma Katonda wabwe: tonomanya nga 

8 Emisiri efu'de? Neba'zibwa Musa 
ne Aloni eri Falao: nabagamba nti 
Mugende, muwereze Mukama Ka- 
tonda wa'mwe: naye bani abalige- 

9 nda? Musa nayogera nti Tuligenda 
nabana ba'fe abato era nabaka'de 
ba'fe, nabana ba'fe abobulenzi era 
nabana ba'fe abobuwala, nendiga 
za'fe era nente za'fe bwetuligenda ; 
kubanga kitugwani'de 'fe f okukole- 

10ra Mukama embaga. Nabagamba 
nti Mukama abe na mwe nga bwe- 
ndibaleka 'mwe nabana ba'mwe 9 
bawere: mulabe; kubanga obubi 

11 bnli mu maso ga'mwe. Ne'da: 'mwe 
abasaja abakulu mugende kakano, 
mumuwereze Mukama; kubanga e. 
kyo kyemwagala. Nebagobebwa mu 
maso ga Falao. 

12 Mukama nāgamba Musa nti Go- 
lola omukonogwo kunsi Eyemisiri 
wabe enzige. zirinye kunsi Eyemi- 
siri, zirye buli mu'do ogwensi, byo- 
na byona omuzira byegwalekawo. 

13 Musa nagolola omu'gogwe kunsi 
Eyemisiri, Mukama naleta embuya- 
ga kunsi ezava ebuvanjuba ku lu- 
naku luli obu'de okuziba nokukya; 
bwebwakya enkya, embuyaga ezāva 

14 ebuvanjuba nezireta enzige. kE- 
nzige nezirinya kunsi yona Eye- 
misiri, nezigwa mu nsalo zona Eze- 
misiri : zāli nzibu nyo; ¿e'da ne'da 
tewabīnga nzige ngezo, newakuba- 
'de enyuma wazo tewalibera ngezo. 

15 Kubanga zasanikira kungulu kunsi 
yona, ensi nefisibwa ekizikiza ; 
m nezirya buli mu'do gwona ogwensi 
nebibala byona ebyemiti, omuzira 
byegwalekawo: newatasigala kintu 
kibisi. newakuba'de omuti newaku- 
ba'de omu'do ogwomunsuku, munsi 


9. 20—10. 15. 


7 Kuv. B. 
33. 


(Kur. 5.1. 








10. 16—12. 11. 





OKUVA. 








n Ya 2 2. 


"Zab, 105. 
3 











16 yona Eyemisiri. Falao nalyoka aita 
mangu Musa ne Aloni; nayogera 
nti Nyononye Mukama Katonda 

17 wamwe, namwe, Kale kakano 
nkwegairide, munsonyiwe okwo- 
nona kwange omulundi guno gwo- 
'ka, mumusabe Mukama Katonda 
wa'mwe, anziyeko olumbe luno lwo- 

18 'ka. Nava eri Falao, nasaba Muka- 

19 ma. Mukama naleta embuyaga eza. 
manyi enyo ezava ebugwanjuba, ne- 
zitwala enzige, nezizisula #muNya- 
nja Emyufu; tewasigala nzige ne- 

20 mu mu nsalo yona Eyemisiri. Naye 
Mukamanakakanyaza omutima gwa 
Falao, nataleka abana ba Isiraeri. 

21 Mukama nagamba Musa nti Go- 
lola omukonogwo eri e'gulu, ekizi- 
kiza kibere kunsi Eyemisiri, ekizi- 

22 kiza ekiwulikika. Musa nagolola 
omukonogwe eri e'gulu; ° ekizikiza 
ekiku'te nekiba munsi yona Eyemi- 

23 siri enaku satu; tebalabagana, ne- 
wakuba'de omuntu yena teyagolo- 
koka mu kifokye enaku satu : naye 
abana ba Isiraeri bona baling omu- 

24 sana munju zabwe. Falao naita 
Musa nayogera nti Mugende mu- 
wereze Mukama; endiga za'mwe 
nente za mwe ze ziba zisigala zo'ka : 
abana abawere nabo bagende na- 

25 'mwe. Musa nayogera nti Kiku- 
gwani'de nate okutuwa mu mikono 
gya fe sadaka nebiwebwayo ebyoke- 
bwa, tuweyo sadaka eri Mukama 

26 Katonda wa'fe. Era namagana ga'fe 
galigenda na'fe; tewalisigala kinulo 
nekimu; kubanga kitngwani'deoku- 
zitwālako,tuwereze Mukama, Kato- 
nda wa'fe; era tetumanyi byetuli- 
muwerezesa Mukama, okutūsa lwe- 

27 tulitūka eyo. Naye Mukama näka- 
kanyaza omutima gwa Falao, nāta- 

28 yagala kubaleka. Falao namugamba 
nti Vawo wendi, wekume, oleme o- 
kulaba amaso gange nate; kubanga 
ku lunaku łwolirabiramu amaso ga- 

29 nge, olifa. Musa nayogera nti Oyoge- 
'de bulungi; P siriraba nate masogo. 

11 MuKAMA namugamba Musa nti 

Ekibouobono kimu nate kyendi- 
muletera Falao Nemisiri; oluva- 
nyuma alibaleka okuvamu: 4 bwali- 
baleka, mazima alibagobera dala 

2 muno. Yogera kakano mu matu 
gabantu, basabe buli musaja eri 
muliranwawe na buli mukazi eri 
muliranwawe ebintu ebya feza ne- 

8 bintu ebya zabu. V Mukama nābawa 
abantu okwagalibwa mu maso Ga- 
bamisiri. Nate omuntu “Musa yali 
mukulu nyo munsi Eyemisiri, mu 
maso gaba'du ba Falao, ne mu maso 
gabantu. l 

4 Musa nayogera nti Bwatyo Muka- 

ma bwayogera nti 4 Nga mu 'tumbi 

5 ndifuluma wakati Wemisiri : é naba- 





beryeberye bona abomunsi Eyemi- 
siri balifa, oknva ku muberyeberye 
wa Falao atūla kn ntebe eyobwa- 
kabaka okntūka ku muberveberye 
womuzana nli enyuma wolubengo; 
nebiberyeberye byona ebyebisibo. 

6/ Era walibera okukaba oknngi mu- 
nsi yona Eyemisiri, okutabangawo 
newakuba'de tekulibawo nate nga 

7 kuno. Naye kwomu mu bana ba 
Isiraeri embwa terimuwagalako lu- 
limi, ka muntu newakaba de enso- 
lo: mulyoke mumanye Mukama 
bwayawula wakati Wabamisiri ne 

8 siraeri. 9 Era aba'dubo bano bona 
baliserengeta gyendi baliviinamira 
'nze, nga bogera nti Genda nabantu- 
bo bona abakugoberera : olnvanyu- 
ma ndigenda. Nava eri Falao no- 
busnngu bungi. 

9 Mukama naimncamba Mnsa nti 
Falao talibawulira: ebyamagero 
byange biryoke byeyongere munsi 

10 Eyemisiri. Musa ne Aloni nebakola 
ebyamagero bino byona mu maso ga 
Falao: îi Mukama nakakanyaza o- 
mutima gwa Falao, natabaleka aba- 
na ba Isiraeri okuva mu nsiye. 

1 WA MUKAMA nabagamba Musa ne 
Aloni munsi Eyemisiri, ngayo- 

2 gera nti “Omwezi guno gnlibabere- 
ra ogwoluberyeberye mu myezi: gu- 
libaberera omwezi ogwoluberyebe- 

3 rye ogwomwäka. Mngambe ekibina 
kyona ekya ITsiraeri, nga mwogera 

“mti Ku (lunaku)olwekumiolwomwe- 
zi guno balyetwalira buli muntn o- 
mwana gwendiga, ngenyumba za ba- 
jaja babwe bweziri, omwana gwe- 

4 ndiga buli nyumba: era enynmba 
bwebanga entono nga temalewo 
mwana gwendiga, kale abere ne mu- 
Jiranwawe ali okuinpi nenyumbaye 
bamutwale ngomuwendogwemyoyo 
gyabantu bweguli ; buli muntu nga 
bwalya, mulibalibwa ka mwina 

5 gwendiga. Omwana gwendiga gwa- 
'mwe tegulibako b bulema, omusaja 
ogwakamala umwaka: muligu'gya 

6 mu ndiga oba mu mbuzi: muligu- 
tereka okutiisa olunaku ¢olwekumi 
nenya olwomwezi guno: ekung'ani- 
ro lyona eryekibina kya Isiraeri ba- 

7 ligu'ta Iwa gulo. Era balitwala ku 
musai, baguteke kn mifubeto gyo- 
mbi ne ku kabuno, mu nyumba 

8 mwebaligulira. Awo balirya enyama 
mu kiro kiri, ngeyokebwa nomuliro, 
d nemigati egitali mizimbulnku'se; 

9 baligirira nenva ezikawa. Temngi- 
ryangako mbisi newandiba'de enfu - 
mbe nama'zi wabula enjikye nomu- 
liro; omutwe gwayo nebigere byayo 

10 nebyomunda byayo. “Na'mwe te- 
mugirekangawo okutūsa enkya; na- 
ye erekebwako okutūsa enkya mu- 

11 ligyokya nomuliro. Era bwemutyo 


S Kuv. 132 
o0. 
Am. 5. 17. 


1 Kur. 12. 
33. 


í Kuv. 10, 
20, 27. 
Bal. 2. 6; 
u. 2. 


a Ma. 16.1. 


c Ma. 16. 
1,6. 


d Kuv. 34, 
25 


Ma. 16. 3. 
) Kol. 5.8. 


t Kuv. 23. 
18; 34. 25. 





OKUVA. 12. 12-39. | 





















































Z Ma. 16. 5. 


Ma. 16.3,8. 
1 Kol. 6. 7. 


“~ Kubal. 
9. 13. 


bwemuligirya ; nga mwesibye ebi- 
myu, nengato nga ziri mu bigere 
bya'mwe, nomu'go nga guli mu mu- 
konogwa'mwe: mugiryanga mangu : 
eyo Jkwe kuitako kwa Mukama. 
12 Kubanga ndiita munsi Eyemisiri 
mukiro kiri, ndikuba ababeryeberye 
bona mousi Eyemisiri, omuntu era 
nensolo; 9 era ku t bakatonda bona 
Abemisiri ndisala emisango: 'nze 
13 Mukama. Awo omusai gulibaberera 
akabonero ku nyumba zemulimu: 
nange bwendiraba omusai, ndibai- 
tako, 'so tewalibera lumbe ku'mwe 
okubazikiriza, bwendikuba ensi E- 
14 yemisiri. Era olunakn luno luliba- 
berera eki'jukizo, na'mwe munalwe- 
kūmänga kembaga ya Mukama: mu 
mirembe gya'mwe gyona munalwe- 
kumanga embaga mu teka erita- 
15 'gwawo. 'Enaku musanvua mulirya 
emigati egitazimbulukuswa; era ne 
ku lunaku olwoluberyeherye muna- 
'gyangamu ekizimbulukusa mu nyu- 
mba za'mwe: kubanga buli alya e- 
migati egizimbulukuswa okuva ku 
lunaku olwoluberyeberye okutisa 
olunaku olwomusanvu, ” omwoyo 
16 ogwo gulisalibwa ku Isiraeri. Era 
ku lunaku olwoluberycberye wali- 
baberera okukung'ana okutukuvu, 
era ku lunaku olwomusanvu oku- 
kung'ana okutukuvu; emirimu gyo- 
na gyona gireme okukolebwa mu 
naku ezo, wabula gyeyetaga buli 
muntu okulya, egyo gyo'ka kye ki- 
17 rūngi okukolebwa 'mwe. Mulyekū- 
ma (embaga) eyemigati egitazimbu- 
lukuswa; kubanga ku lunaku Juno 
lwe nyini lwenziyidemu e'gye lya- 
"nwe munsi Byemisiri: kyemuna- 
vānga mulwekuma olunaku luno mu 
mirembe gya'mwe gyona mu teka 
18 erita'gwawo. Mu (mwezi) ogwolu- 
beryeberye ku lunaku olwekumi ne- 
nya olwomwezi olwegulo, mulirya 
emigati egitazimbulukuswa, oknti- 
sa olunaku olwamakumi abiri mu 
19 lumu olwegulo. » Enakn musanvu 
ekizimbulukusą tekirirabika mu 
nyumba za mwe: kubanga buli alya 
ekizimbuluku'se, ° omwoyo ogwo 
KAA ku kibina kya Isiraeri, 
waliba mu'na'gwanga obanga nza- 
20 lwa. Temulyanga ekizimbuluku'se; 
mu bifo bya'mwe byona mulyanga 
emigati egitazimbulukuswa. 
21 Musa nalyoka abaita abaka'de bo- 
. naaba Isiraeri, nabagamba nti #Mu- 
londe mwetwalire abana bendiga 
ngenyumba za'mwe bweziri, nemu- 
22 ta okuitako. ” Na'mwe mulitwala 
omuvumbo gwa ezobu nemunyika 
mu musai ogwomukibya, #nemumai- 
nsulira ku kabuno nemifubeto gyo- 
mbi nomusai ogwomukibya; temu- 
fuluma omuntu yena mu mulyango 
23 ogwenyumbaye okutusa enkya. Ku- 


banga Mukama aliita okukuba Aba- 
misiri; awo bwaliraba omusai ku 
kabuno ne ku mifubeto gyombi, Mu- 
kama alita ku mulyango, ''so tali- 
reku # muzikiriza okuingira mu nyu- 

24 mba za mwe okubakuba. Era mnu- 
lyckūma ekigambo ekyo ngeteka eri 

25 'gweneriabänaboerita gwāwo. Awo 
bwemuliba mutu'se munsi Mukama 
gyalibawa, w nga bweyasubiza, mu- 

26 nekumanga okuwereza kuno. Awo 
yolulituka abana ba'mwe bwebali- 
bagamba nti Okuwereza kwa'mwe 

27 kuno amakulu ki? mulyogera nti 
Ye sadaka eyokuitako kwa Mukama 

. eyaita ku nyumba zabana ba Isira- 
eri mu Misiri bweyakuba Abamisiri 
nawonya enyumba za'fe. Abantu 

28 nebakutama nebasinza. Abana ba 
Isiraeri nebagenda nebakola bwe- 
batyo; Mukama nga “bweyalagira 
TA ne Aloni, bwebatyo bweba- 

ola. 

29 Awo olwatuka mu 'tumbi a Muka- 
ma nakuba abana ababeryeberye bo- 
na abomunsi Eyemisiri, è okava ku 
muberyeberye wa Falao eyatūla ku 


ntebe eyobwakabaka, okutūka ku | 54 


muberyeberye owomusibe eyali mu 
'komera ; nemberyeberye zona eze- 
30 bisibo. Falao nāgolokoka ekiro, ye 
naba'dube bona Nabamisiri bona ; 

newaba “okukaba okunene mu Mi- 

siri; kubanga tewali nyumba etafu- 
31 'demu muutu. 4 Nabaita Musa ne 

Aloni ekiro, nayogera nti Mugolo- 

koke muve mu bantu bange, “ 'mwe 

era nabana ba Isiraeri; mugende, 
mumuwereze Mukama nga bwe- 
32 mwayogera. /Mutwale endiga era 
nente za'mwe, nga bwemwayogera, 
mugende; mumpe omukisa nange. 
33 o Nabamisiri nebabakubiriza aba- 
ntu, okubanguiriza okuva munsi; 
kubanga bayogera nti Tufu'de 'fena. 
34 Abantu nebatwala obu'ta bwabwe 
nga tebunaba kuzimbulukusibwa, 
ebi'bo byabwe ebyokugoyeramu nga 
bisibi dwa mu ngoye zabwe ku bibe- 
35 gabega byabwe. Abana ba Isiraeri 
nebakola ngekigambo kya Musa; 
nebasaba Abamisiri iebintu ebya 
feza nebintu ebya zabu, nengoye: 
36 £ Mukama nabawa abantu okwaga- 
libwa mu maso Gabaniisiri, neba- 
bawa byebasaba. ? Nebanyaga Aba- 
misiri. 

m Abana ba Isiraeri nehatambula 
okuva mu * Lamesesi okutiika mu 
Sukosi, ° ngobusirivu mukaga aba- 
tambula nebigere abasaja, era na- 
38 bana. Era nekibina ekyaba'na'gwa- 

nga nebalinya wamu nabo; nendiga 


87 


89 nente, ebisibo bingi nyo. Nebokya | $ 


emigati egitazimbulukuswa nobu'ta 
bweba'gya mu Misiri, kubanga bwa- 
li nga tebunasibwamu ekizimbulu- 
kusa; kubanga ? bagobebwa mu Mi- 


t Kub.7.3; 
9. 4. 

“1 Kal.10. 
30. 

Beb. 11.2. 


£ Beh. 11. 
28. 


4 Kulal. 
t. 17; 33.4. 


“Am. 6. 17. 
Yak. 2. 13. 


d Kor. 11). 
Zab. 105. 
sd. 

“ Kur. Ga 
9. 


S Kurv. 14, 
38. 


#Kuv. JI. 
8. 

Zab. 106. 
sa. 





"Lab. 18. 
13 


Bik. 7. 6. 
Bag. 3. 27. 
Kur. 7.4. 


tMa 16.6 


"Kubal. 9. 
14; 18. 18, 
16. 


Bag. 3. 88 


12. 40— 18. 21. 


siri nga tebainza kulwa, 'so bali te- 
banaba kwefumbira e'mere yona. 
40 Nokutüla kwabana ba Isiraeri, kwe. 
bātūla mu Misiri, gyali emyaka "e- 
41 bikumi bina mwasatn. Awo ovlwa- 
tukaemyakaebikumiebina mwasatu 
nga giise, ku lunakn Inli “e'gye lyo- 
na erya Mukama neriryoka liva mu 
42 Misiri. “Kye kiro ekisānira okukye- 
kiima enyo eri Mukama okubafnlu- 
mya munsi Eyemisiri: ekyokyekiro 
kiri ekya Mukama ekisanira abana 
bona aba Isiraeri okukyekiimanga 
enyo mu mirembe gyabwe gyona. 
43 Mnkama nabagamba Musa ne 
Aloni nti " Lino lye teka eryokui- 
tako: mu'na'gwanga yena talyanga- 
44 ko: naye buli mu'du womuntun a- 
gulibwa nebintu, bwanāmalānga 
w okumukomola, nilyoka alyako. 
45 y omogen nomuwereza awebwa 
46 empera tebalyangako. Mu nyumba 
emu mwenerirwanga; totwalanga 
bweru wa nyumba ku nyama yayo; 
"so 2 temumenyanga gumba lyayo. 
47 a Ekibina kyona ekya Isiraeri bali- 
48 kukwata. > Era mu na'gwianga bwa- 
nasulanga ewuwo, nen ngala okwe- 
kuma okuitako eri KANA, daha 
jabe bona bakomolebwenga, alyoke 
asembere akwekūme; anaberanga 
ngenzalwa: naye atakomolebwanga 
49 yena talyingako. Walimuberera 
ceteka limu enzalwa nomugenyi 
50 asula omumwe. Bwebatyo bwebä- 
kola abaina ba Isiraeri bona; nga 
Mukama bweyabalagirn Musa ne 
51 Aloni, bwebatyo bwebakola. Awo 
ku lunaku luli Mukama nalyoka 
a'gya abina ba Isiraeri muusi Eye- 


misiri mu 'gye lyabwe. 

1 3 MUKAMA namugamba Musa, nga- 

yogera nti 4 Onterekeranga abi- 

na panen Criit bona, buli a gula 

enda mu bana ba Isiraeri, ola wa 
muntu oba wa nsolo: ye wange. 

8 Musa nabagamba abantu nti” Mu- 
'jukiranga olunaku lnno, Iwemwa- 
viramu mu Misiri, mu nyumba eyo- 
bu'du; kubanga cmu manyi gomu- 
kono Mukama mweyaba'gya mn kifo 
ekyo: “tebalyanga ku migati egizi- 

4 mbnlukuswa. Ku lunaku luno bwe- 
munavamu “mu mwezi ogwa Abibu. 

6 Awoolnlituka Mukama bwalikuleta 
munsi Yomukanani Neyomukiti Ne. 
yomwamoli, Neyomukivi, Neyomu- 

ebusi, gyeyalairira bajajabo okugi- 
wa, ensi eju'de amata nomulhisi 
gwenjuki, onektimanga okuwereza 

6 kunomu mwezi guno. Enaku mu- 
sanyu onolyanga emigati egitazi- 
mbulukuswa, era ku lunaku olwo- 
musanvu wanabinga embaga eri 

7 Mukama. Emigati egitazimbnlu- 
kuswa giribwe mn naku ezo omu- 
sanvu ;'80 tegirabikenga gyoli erni- 


OKUVA. 


gati egizimbulukuswa, 's6 tekirira- 
bika ekizimbulukusa gyoli, mu nsa- 
8lozo zona. Era onomugambanga 
omwanawo ohinaku Ili, ngovogera 
nti Olwebigambo Mukama byeya- 

9 ukolera bwenava mu Misiri. Era 
gmakubereranga Jakabonero ku 
mukonogwo, era eki jukizo wakati 
wamasogo, amateka ga Mukama 

alyoke gabere mu kamwaho: ku- 
banga mu mukono vgwamanyi Mu- 

10 kama mweyaku'gya mu Misiri. Kyo- 

novanga wekiima eteka lino mu biro 

byalyo buli mwaka buli mwaka. 
Awo olulituka Mukama bwaliku- 
leta munsi Eyomnkanani, nge bwe- 

12 yaknlairira 'gwe ne bajajabo, bwa- 
ligikuwa. 9 onomnterekerānga Mu- 
kama buli ki'gulanda, na buli kibe- 
ryeberye kyolina ekiva mu nsolo; 

13 abasaja banābānga ba Mukama. Era 
ononunnlanga buli f mberveberye 
yendogoi nomwana gwendiga; era 
obanga toyagalenga kuginunula, 
onogimenyänga obulago: era aba. 
beryeberye bona mu banabo 4 ono- 

14 banunulänga. Awo lomwanawo 
bwanakubuzanga mn biro cbiri'ja 
ngayogera nti Kiki kino? onomu- 
gambanga nti Mu manyiagomukono 
Mukama mweyatu gya mu Misiri, 

15mn nyumba eyobu'du: awo olwa- 
tuka Falao bwatituleka wabula o- 
Iwempaka. Mukama na'ta ababerye- 
berye bona abomunsi Eyemisiri, 
ababeryeberye ababantu, era ne- 
mberyeberye ezensolo: kyenva 'mu. 
wa Mukama buli ki gulanda ekisaja, 

` okuba sadaka; naye ababeryeberye 
bona ababana bange mbanunnla. 

16 Nekyo kinabainga akabonero ku mu- 
konogwo, nehitekebwa wakati wa- 
masogo: kubanga mu manyi ago- 
mukono Mukama mweyatu'gya mu 
Misiri. - 

17 Awo Falao ngamaze okubaleka 
abantu, Katonda nitabatwala mu 
'kubo eryensi Eryabafirisiti newa- 
kuba'de nga lye lyali okumpi; ku- 
banga Katonda yayogera nti Wo'zi 
abantu baleme m okwejusa bwebali- 
raba okulwāna, #baleme okn'da E- 

18 misiri: naye Katonda 9 nabetoloza 
abantu mn ’knbo erye'dungn ku 
ma bali Genyanja Emyufu: abana 
ba Isiraeri nebalinya nga balina 
ebyokulwanyisa okuva munsi Eye- 

19 misiri. Musa natwala anmprumba 
ga Yusufu wamu naye: kubanga 
yabalaiza dala abana ba Isiraeri, 
ngayogera nti Katonda ? talirema 
kubajira; na'mwe mulitwala ama- 
gimba gange okuva wano wamu 

20 na'mwe. ”Nebava mun Sukosi oku- 
tambula, nebasula mn Esamn ku 

21 nsalo ye'dungun. #Mnkama nagenda 


11 





9 Kubal.8. 
17. 
Er. 44. 30. 


Ku. 4 


%, 
Kubal. 18. 
16, 16. 


k Kubal.3. 
46, 47. 

l Ma. 8. 20. 
Yos. 4 6, 
2l. 


m Kur. 14. 
n, 32. 
Kubal. 14. 
1-4 


"Ma. 17. 
16. 


Knv.14.2. 


mu maso gibwe emisana mu mpagi ' * 


eyekire okubaknlembera, mn 'kubo; 








58 


/#Kur. 15.4. 


? Kuv. 15 
9. 
Yos. 24.6. 


Yos. 24. 7. 
Nek. 9. 9. 

Zab. 34. 17; 
107. 6. 

s Zab, 106. 


l Kuv. 8. 
21; 6. 9. 


"Ju. 28. 
° Tr. 30. 15. 


AAA NG AA AAA aaa Im aaau ae a a a ANG Ga e a e R a gg o a o 
| pi 


11 bakabira Mukama. 


aa V Aa a 


era ekiro mu mpagi eyomuliro, oku- 
bākira: balyoke batambule emisana 


22 nekiro; empagi eyekire omusana, 


nempagi eyomuliro ekiro, teza gwa- 
wo mu maso gabantu. 


1 4. MUKAMA nämugamba Musa, nga- 


29  yogera nti Bagambe abana ba 
Isiraeri 4 ba'de enyuma basule mu 
maso ga è Pikakirosi, wakati wa 
c Migidoli nenyanja, mu maso ga 
Baalizefoni : emitala weri mulisula 

3 ku ma'bali genyanja. Falao alibo- 
gerako abana ba Isiraeri nti Bazii- 

4 zibwa munsi, e dungu libasibye. Nā- 
nge Falao ndimukakanyaza omuti- 
ma, alibagoberera enyuma wābwe; 
ninge d ndyefunira ekitibwa ku Fa- 
lao ne ku 'gyerye lyona; Nabami- 
siri balimanya nga 'nze Mukama. 

5 Bwebatyo bwebakola. Nebamuga- 
mba kabaka Wemisiri nti Abantu 
ba'duse: tomutima gwa Falao no- 
gwaba'dube negukyukira ku bantu, 
nebogera nti Kiki kino kyetukoze, 
okuleka Isiraeri obutatuwereza? 

6 Natekateka egalirye, natwala aba- 

7 ntube wamu naye: natwala / ama- 
gali lukaga amaloude, namagali go- 

. na Agewisiri, nabami okubera kugo 

8 gona. Mukama nakakanyaza omu- 
tima gwa Falao kabaka Wemisiri, 
nagoberera abana ba Isiraeri: ku- 
banga abina ba Isiraeri bafuluma 

9 nomukono gwebaimusa. Abamisiri 
9 nebabagoberera enyuma, embalasi 
zona namagali gona aga Falao, na- 
babe abebagala embalasi ne'gyerye, 
yiobabak ik ako nga basuze kumpi ne- 
nyanja, ku ma'bali ga Pikakirosi, mu 


10 maso ga Baalizefoni. Falao bweya- 


sembera, abana ba Isiraeri nebai- 
musa amaso gibwe, laba, Abamisiri 
nga babagoberera enyuma wabwe: 
nebatya nyo: abana ba Isiraeri ine- 
k Nebagamba 
Musa nti Kubanga tewali ntana mu 
Misiri kyovu'de otuleta tufire mu- 
'lungu ? Kiki ekikutukoze'za bwo. 


12 ti, okutu'gya mu Misiri? ! Kino si- 


kye kigambo kyetwakugambira mu 
Misiri, nga twogera nti Tuleke tu- 
wereze Abamisiri ? Kubanga kiru- 
ngi okubawereza Abamisiri okusi- 


13 nga okufira mu 'dungu. Musa na- 


bagamba abantu nti " Temutya, 
muimirire buimirizi, mulyoke mu- 
labe obulokovu bwa Mukama bwa- 
nabakolera lero: kubanga Abamisi- 
ri bemulabye lero, temulibalaba na- 


14 te emirembe gyona. Mukama *a- 


nabalwanirira, na'mwe ° munasiri- 


a. 
15 Mukama nagamba Musa nti Kiki 


ekikunkabi'za ! Bagambe abana ba 


16 Isiraeri bagende mu maso. Era i- 
musa omu'gogwo, ogolole omuko- 


OKUVA. 


nogwo ku nyanja, vgyawulemu: na- 
bana ba Isiraeri banagenda wakati 
17 wenyanja ku lukalu. Nange, la- 
ba, 'nze ndibakakanyaza emiti- 
ma Abamisiri, baliingira okuba- 
goberera: nange ndyefunira eki- 
tibwa ku Falao, ne ku 'gyerye lyo- 
na, ku magalige, ne ku bantube a- 
18 bebagala. Abamisiri balimanya nga- 
'nze Mukama bwendimala okwefu- 
nira ekitibwa ku Falao, ku magi- 
19 lige, ne ku bantube abebagala. Ma- 
laika wa Mukama, /eyakulembera 
e'gye lya Isiraeri, navayo nada e- 
nyuma wabwe; empagi eyekire ne- 
va mu maso gabwe, neimirira enyu- 
20 ma wabwe; ne'ja (nebera) wakati 
we'gye Lyemisiri ne gye lya Isirae- 


ri; newaba rekire nekizikiza, naye 


nereta omusana ekiro: abo nebata- 
21 basemberera bali ekiro kyona. Mu- 
sa nagolola omukonogwe ku nya- 
nja; Mukama nasindika enyanja 
nomuyaga ogwamanyi ogwebuva- 
njuba obu'de okukya, enyanja ê nä- 
gifūla olukalu, amazi tnegeyaą- 
22 wulamu. “Abana ba Isiraeri nebai- 
ngira wakati wenyaunja ku lukalu : 
ama'zi negababerera  ekisenge ku 
mukono ogwadyo ne ku gwa kono. 


3 
23 Abamisiri nebagoberera, nebaingira 


enyuma wabwe wakati wenyanja, 
embalāsi zona eza Falao, amagālige, 
24 nabantube abebagala. Awo olwa- 
tuka mu kisisimuka ekyenkya y Mu- 
kama nātunulira e'gye Eryabamisiri 
mu mpagi eyomuliro nekire, neye- 
25 ralikiriza e'gye Eryabaimisiri. Na. 
‘gyako banamuzi'ga abamagali gä- 
bwe, nebagagoba nga gazitowa : A- 
bamisiri nebogera nti Tu'duke mu 
maso ga Isiraeri ; kubanga Muka- 
maabalwanirira ku Bamisiri. | - 
26 Mukama nagamba Musa nti Go- 
lola omukonogwo ku nyanja, ama- 
'zi ga'de ku Bamisiri, ku magali ga- 
27 bwe ne ku bebagazi babwe. Musa 
nagolola omukonogwe ku nyanja, 
enyanja ? ne'da mu manyi gayo nga 
buke'de; Abamisiri nebagi'duka; 
Mukama Abamisiri 4 nābakunku- 
28 mulira wakati mu nyanja. Ama'zi 
bnega'da, “negasinikira amagali, 
nalebagazi, era ne'gye lya Falao 
Iyona abaingira mu nyanja enyuma 
wabwe; tewasigala nomu mubo. 
29 Naye dabana ba Isiraeri nebata- 
mbula ku lukaln wakati mu nyanja; 
amazi negababerera ekisenge ku 
mukono ogwalyo, nogwa kono. 
30 Bwatyo Mukama “nalokola Isiraeri 
ku lunaku luli mu mukono Gwaba- 
misiri; Isiraeri / nebalaba Abamisiri 
nga bafu'de ku ma'bali genyanja. 
31 Isiraeri nebalaba omulimu omunene 
Mukama gweyakola Abamisiri, aba- 
ntu nebamutya Mukama; nebamu- 
'kiriza Mukama nomu'duwe Musa. 


18. 22—14. 31. 

































































"Zab. 88.6. 


Kuw. 215.8. 
Yos. 3. 16; 
4. Z3. 


"Yos. 416. 


r Kuv. 15. 


S Zab. BR 
10; 08. 10. 


[16. 1—16. 2. OKUVA. 


15 


PEOR —————————— - ——- 





“2 Sam. 


DAMA | 


Zab. 106, 
18. 


via. 2. 


#Nek. 9.17. 


i Zab 118. 
18, 16. 


= e 
dn 
Pp 


Niat 
aka | 
b 

da 


Yoa 6.1. 


2 


mm oo 


Q 


Iyoka bamuimbira Mukama olul- 
mba luno nebogera nti 
d Ndimuimbira Mukama, kubanga 
yawanguli de dala: 
balisi nomwebagazi wayo yabi- 
su'de mu nyanga. 
Mukama ge manyi gange, € era lwe 
Jumba lwäānge, 
Anfuki'de obulokozi bwänge : 
Ono ye Katonda wange, nange ndi- 
mutendereza ; 
Ye Katonda wa kitauge, nange 
d ndimugulumiza. 
Mukama ye “ muzira okulwana: 
Mukama lye /linyalye, 
Amagali ga Falao ne'gyerye yabi- 
su'de mu nyanja : 
Nabakungube beyalonda basanye- 
wo mu Nyanja Emyufu 
Obuziba bubasaniki de: 
y Ba'se mu buziba ngejinja. 
i Omukonogwo ogwadyo, Mukama, 
gulina ekitibwa mu manyi, 
Omukonogwo ogwadyo, Mukama, 
gubetenta omulabe. 
Era mu bukulu obwokusingakwo 
obasula abakulumba : 
Otuma obusungubwo, £ nebubasi- 
riza I ngebisasiro. 
Era ™ nomu'ka ogwomunyindozo 
ama'zi negalinyisibwa, 
n Ebitaba nebiimirira entumo ; 
Obuziba nebukwata mu mutima 
ogwenyauja. 
Omulabe nayogera nti 
Nagoberera, natuka, 0 nagereka o- 
munyago: 
Okwegomba kwange kuna'kusibwa 
kubo; 
Nīsowola ekitala kyange, omuko- 
no gwange gulibazikiriza. 
P Wakunsa omuyagagwo, ” enya- 
nja nebasānikira : 
Basanawo nga lisasi mu ma'zi a- 
gamanyi. 
s Ani afanana nga 'gwe, Mukama, 
mu bakatonda ? 
Ani afanana nga 'gwe talina ckiti- 
bwa mu butukuvu, 
Owentisa mu kutenderezebwa, “4 8- 
kola amagero ? 
Wagolola omukonogwo ogwadyo, 
Ensi nebamira. 
'Gwe mu kisakyo 1? wabakulembe- 
ra abantu bewanunula: 
Nobaleta mu manyigo okutūka mu 
Y kifokyo ekitukuvu. 
z Amawanga gawulira, negakanka- 


na: 

Obulūmi bwabakwata abatūla mu 
Bufirisiti. 

a Abakungu abomu Edomu neba- 
lyoka bewunya ; 

b Abamānyi abomu Moabu, okuka- 
nkana kubakwata : 

c Abatula mu Bukanani bona ba- 
yenjebuka. 


a Musa nabana ba Isiraeri neba- i16 dOkutekemuka nentisa bibagu- 


'deko; 

Mu bukulu obwomukonogwo ba- 
tu de ngejinja; 

Okutūsa abantubo Iwebalisomoka, 
Mukana, 

Okutusa abantu lwebalisomoka 

e bewefunira. 
Olibaingiza,/olibasimba ku lusozi 

olwobusikabwo, 

Ekifo kyewerongose'za, Mukama, 
okutūla omwo. 

s Awatukuvuwo, Mukama, emiko- 
bogyo wegyanyweza. 

18 í Mukama alifuga emirembe nemi- 

rembe. 

19 Kubanga kembalasi za Falao ne- 
ziiugira wamu namagahge nabeba- 
gala mu nyanja, Mukama na'zawo 
amazi agomunyanja kubo; naye 
abāna ba Isiraeri nebatambula ku 

20 lukalu wakati mu nyanja. Mi- 
ryamu, lna'bi, ™ mwanyina Alo- 
ni, natwala ^ ensäsi mu mukono- 
gwe; ababazi bona nebafuluma ne- 
bamugoberera nga balina ° ensasi 

21 nga bazina. 
mu nti 

Mumuimbire Mukama, kubanga 
yawanguli'de dala; 

Embalasi nomwebagazi wayo ya- 
bisu'de mu nyanja. 

22 Musa natambuza Isiraeri okuva 
ku Nyanja Emyufu, nebavamu ne- 
batūka mu 'dungu lya ” Suli; ne- 
bagenda enaku satu mu 'dungu ne- 

23 batalaba ina zi. Bwebatūka * Ema- 
la, nebatainza kunywa ku mazi ge 
Mala, kubanga gakawa; kyekyava 

24 kiitibwa erinya lyakyo ! Mala. Aba- 
ntu “ nebamwemulugunyiza Musa, 
nga bogera uti Tunanywa ki? Nā- 

25 kabira Mukama; Mukama namula- 
ga omuti, Ynagusula mu mazi, ama- 
'zi negafuka amalūngi. Awo?weya- 
balagirira teka nempisa, nabake. 

26 mera awo; nayogera nti 4 Obanga 

oliwulira nyo e'dobozi lya Mukama 

Katondawo, nokola obutukirivu mu 

masoge, nowulira amatekage, no- 

kwata byalagira byona, sirikuteka- 
ko 'gwe bendwa'de zona zenatekako 

Abamisiri: kubanga 'nze Mukama 

c akuwonya. 

d Nebatūka Erimu, awali ensulo 
zama'zi ekumi nebiri, nenkindu e- 
nsanvu: nebasula awo awaliamazi. 
1 6 a Nebava Erimu nga batambula, 

ekibina kyona ekyabāna ba Isi- 
raeri nebatūka mu dungu lya è Si- 
ni, eriri wakati wa Erimu ne Sinai, 
ku lunaku olwekumi netāno olwo- 
mwezi ogwokubiri nga bamaze oku- 

2 vamunsi Eyemisiri. Ekibina kyona 

ekyabana ba Isiraeri < nebemulugu- 

nyiza Musa ne Aloni mu 'dungu: 

3 abana ba Isiraeri nebabagamba nti 

d Wakiri twaudifiri de olwomukono 


17 


27 


Miryamu 7 naba'da- | 25 


` 5 “a 
A 
e 
ta 


SD 
gi 
me 


sÈ 


aha Ah adhah La 
b 
it 


pa 


Y 2 pasek. 
2 21;4. 42. 
Yos. 4 


28. 
“Ma. 7.12, 
16. 








/ Zab. 79. 
A 25; 105. 


Yok. 6. 3), 


T Kol. 10.3. 
Y Nge.30.8. 
Mat. 6. 11. 
aa 15. 


Ma. 8. 2,16. 


km. 22. 
Lev. 25. 21. 


hu. 12, 13 
Kubal. 16. 
m-i. 
“lu. 10. 
Is. 35. 2; 
40. D. 

oe 31. 4, 


v #kubal. 
16. 11. 


gu nami 


Luk. 10.16, 
Bal. 13. 2, 
P Kubal. 
16. 16. 


Nek. 9. 15. 
Zab. 78. 24; 
105. 40. 


SI 8. 
49, 54. 
1 Ikor 10.3. 


lu. 36. 











OKUVA. 16. 4-36. 
gwa Mukama munsi Eyemisiri, bwe- | 18 nyingi, abalala ntono. Awo bwe- 
twali" tutu'de awali entamu ezenya- 


ma, bwetwali tniva c' mere nga tu- 
'kuta; kubanga mwatufulumya mu 
'dungu lino, okuta ekibina kino 

4 kyona nenjala. Mukama nalyoka 
agamba Musa nti Laba. nditonyesa 
Je'mereokuva mu ‘gulu kulwa mwe; 
nabantu balifuluma okukung'anya 

g ekitundu ekyolunaku buli lunaku, 
ndyoke imbakeme nga banatambuli- 
ranya mu mateka gange oba tebata- 

5 mbulirengamu. Awo olunatukanga 
ku lunakn olwomukaga banatekate- 
kinga gyebaliingiza, era enesinga- 
nga kemirundi ebiri gyebakung'a- 

6 nya buli lunaku. Musa ne Aloni ne- 
bavamba abana ba Isiraeri bona nti 

l Ol wegulo lwemnlimanya nga Mu- 
kama ye yaba gya munsi Eyemisi- 
Tri: cra enkya lwemuliraba "ekiti- 
bwa kya Mukama; kubanga awuli- 
'de okwemulugnnya kwa mwe ku 
Mnkama: "na'fe 'fe bani, nokwe- 
mulugnnya nemwemnlugunyiza "fe? 

8 Musa nayogera nti (Kino kinabawo,) 
Mukama bwanībawa otwegulo e- 
nyama okulya, nenkya e'mere oku- 
'kuta; kubanga Mukama awuli'de 
okwemulugunya kwa'mwe kwemu- 
mwemulugunyiza: na'fe 'fe bani? 
Temwemulugunyiza 'fe, Owabula 
9 Mukama. Musa nagamba Aloni nti 
Bagambe ekibina kyona ekyabāīna 
ha Isirneri nti p Musembere mu maso 
ga Mukama: knbanga awuli'de o- 
10 kwemulngunya kwa mwe. Awa, A- 
loni bweyali ngayogera nekibina 
kyona ekyabana ba Isiraeri, nebatu- 
nulira mu 'dungu; laba, ckitibwa 
kya Mukama ” nekirabika mu kire. 
11 Mukama namngamba Musa, ngayo- 
12 gera uti Mpuli de okwemulugunya 
kwabaina ba Isiraeri: obagambe, 
ngoyogera nti Olwegnlo munalya 
enyama, nenkya muna kuta e'mere; 
na'mwe munimanya nga 'nze Mu- 
13 kama Katonda wa'mwe. Awoolwe- 
gulo #obngubi nebulyoka bulinya 
nebusinikira olnsīsira : enkya ' olu- 

fu nerugwa nerwetolola olusisira. 
14 Olnfuolwīgwa bwerwa gwako, laba, 
newabawo kungnlu we'dungu aka- 
ntn akatono akekulungiri'de, akato- 
no ngomusulo omukwafu oguba ku- 

15 nsi. Abana ba Isiraeri bwebakiraba 
nebagambagana bo'ka na bo'ka nti 
Kiki kino? kubanga tebimanya 
bwekyali. Musa nabagamba nti 

to Eyo ye mere Mukama gyabawa'de 

16 okulya. Ekyo kye kigambo kyala- 
gi'de Mnkama nti Mukung'anyeko 
buli muntu nga bwalya; buli muntu 
Ykomeri emu, ngomuwendo gwaba- 
ntu ba'mwe bweguli, mulikitwala, 
buli muntu (alibatwālira) abomuwe- 

17 maye. Abana ba Isiraeri nebakola 
bwebatyo, nebakung'anya abalala 





bageranga mu komeri, ? eyakung'a- 
nya enyingi natafisawo, era eyaku. 
ng anya entono natetaga ; bakung- 
19 'anya buli muutu nga bwalya. Mu- 
sa nibagamba nti Omuntutalekawo 
: 20 okntusa enkya. Naye Musa neba- 
tamuwulira ; naye abamn mubo ne- 
balekawo okutūsa enkya, nezala e- 
nvunyu, newunya : Musa nabakwa- 
21 tirwa obusungu. Nebakung'anya 
buli nkya, buli muntu nga bwalya : 
era omusana bwegwayakanga neke- 
22 reketa. Awo olunaku olwomukaga 
bwerwatukanga, nebakung'anya e- 
mirundi ebiri emere, buli muntu 
komeri biri: abakulu bona abekibi- 
23 naneba'janebamugamba Musa. Nä- 
bagamba nti Ekyo Mukama kyeya- 
yogera nti Enkya kye "kiwu’mulo 
ekikulu, Sabiti 4entukuvu eri Mu- 
kama: mwokye byemwagala okwo- 
kya, mufumbe byemwagala okufu- 
mba; yona esigalawo mweterekere 
24 ensibo okutiisa enkya. Nebetereke- 
ra okutūsa enkya, Musa nga bweya- 
lagira: b netewunya, 'so nemutaba 
25 nanyanyu. Musa nayogera nti Mu- 
lye eno lero; kubanga lero ye Sabiti 
eri Mukama; lero temugirabe mu 
26 ‘tale. ¢ Mukung'anye mu nakn mu- 
kaga; naye kn lunakn olwomusa- 
27 nvu ye Sabiti, okwo teriberawo. A- 
wo ku lunaku olwomusanvu neba. 
genda abamu ku bantu okukung' a- 
28 nya, nebatagiraba. Mukama namn- 
gamba Musa nti d Mulitiisa wa oku- 
gana okukwata amateka gange nebi- 
29 ragiro byange? Mnulabe, kubanga 
Mukama abawa'de Sabiti, kyava a- 
bawa ku lunaku olwomukaga e'mere 
eyenakn ebiri; mutūle buli muntu 
mu kifokye, tavanga omuntu yena 
mu kifokye ku lunaku olwomusa- 
30 nyu. Nebawu'mulanga abantu ku 
31 lanaku olwomusanvu. Enyumba 
ya Isiraeri nebagiita erinya lyayo 
anu: nefanana ngensigo za jada, 
enjeru ; nobuwomerevu bwayo bu- 
fanana ngemigati egyomnbisi gwe- 
32 njuki. Musa nayogera nti Ekyo kye 
kigambo Mukama kyeyalagira, nti 
Komeri eju'de eterekerwe emirembe 
gya mwe; balyoke balabe e'mere 
gyenabalisa mu 'dnngu bwenaba- 
33 'gya munsi Eyemisiri. Musa namu- 
gamba Aloni nti "Twala ekibya o'se 
mnnda komeri cju'de manu, okiteke 
mu maso ga Mukama, ensibo yemi- 
34 rembegya'mwe, Nga Mukama hwe- 
yalagira Musa, bwatyo Aloni nāki- 
teka / mu maso gobujulirwa, okube- 
35 ra ensibo. Abana ba Isirneri neba- 
lira manu 7? emyaka amakumi ana, 
i okutūsa lwebātūka munsi eyaba- 
ntu; nebalya manu okutūka mu 
36 nsalo ezenri ya Kanani. Era kome- 
ri kye kitūndu ekyekumi kya efa. 


AAA —————————————————————————————— 





ro Kol. a 





Zah. 78. 10, 
22: 106. 13. 


| 
“Luh. 23. 
Kur. 20.8: 
31. 15; 35.3. 
Ler. 33. 3. 
blu 20. 
“Kur. 290. 
9, 10. 
42 Basek. 
17. 14. 


i Yo . 5.12. 
| Nek. 9. 15. 

















. 














| 17. 1—18. 19. OKUVA. 61 
ê Kav. 16. 1 7 a ExıbINa kyona ekyabāna ba Isiraeri abantube, nti Mukama ya- 
boula Isiraeri nebatambula okuva mu! 2 gyamu Isiraeri mu Misiri. Yesero, 
12, 14. 'dungu lya Sini, mu bisulo byabwe, muko'domi wa Musa, natwala Zipo- 
mu kiragiro kya Mukama, nebasula la, mukazi wa Musa, è bweyamugo- | è Kur. 4. 
mu Lefidimu; 'songa tewali ma'zi | 3 ba, yec nabīnabe babiri; derinya |% 
b Kubal 2 abantu banywe. Abantu bkyebava ]yomu mubo Geresomu; kubanga Pang 
adhi bamuyombesa Musa, nebogera nti | yayogera nti Nali mugenyi munsi | z. `~ 
Tuwe ama'zi tunywe. Musa nāība-| 4 etali yange: nerinya eryomulala 
gamba nti Lwa ki okunyombesa Erieza; kubanga (yayogera nti) Ka- 
Ma 4.16. 'nze ? € Lwa ki okumukema Muka- tonda wa kitange yali mubezi wange 
RG 3 ma? Abantu nebaba nenyonta eyo namponya mu kitala kya Falao : 
la. 7.12 eyama'zi, abantu d nebamwemulu- | 5 Yesero, muko'domi wa Musa, na'ja 
Kae AT gunyiza Musa, nebogera nti Lwa ki nabanabenemukaziwecri Musa mu 
á Kuv. 16 watu'gya Emisiri,okutu'ta 'fo nabi- 'dnungu eryo gyeyasula ku “lusozi | ° Kuv.3.1, 
na ba'fe nebisibo bya'fe nenyonta ? | 6 lwa Katouda: nāgamba Musa nti |?2 
“Kur. 14 | 4 Musa “namukabirira Mukama nga- 'Nze muko'domiwo Yesero nzi'ze 
5 yogera nti Nābakola ntya abantu gyoli ne mukaziwo nabanabe bonmbi 
S1 Sam. 50 bauo? babulako katono /bankube | 7 wamu naye. Musa navayo okusi- 
ba. as.| 5 amainja. Mukama naimugambaMu- sinkana wuko domiwe, nakutama, 
w3 sa ntiv Ita mu maso gabautu,otwale J namunywegera; nebabūzagaua uti | / Lub. 29 
IEL2 6 wamu nawe ku baka'de ba Isiraeri; vOtyano? nebaingira mu wema. DE 
Kur. 7.20 nomu'gogwo, igwewakubya omu'ga, | 8 Musa nibulira muko'domiwe byona | 27” 
Kubal. 20 ognkwate mu mukonogwo, ogende. Mukama byeyakola Falao Nabami- | 2 Bam. 11 
b Kubal 6 Laba 'nze knaimirira mu masogo siri kulwa Isiraeri, emirimu gyona i 
P uar eyo ku lwazi ku Kolebu; nāwe ono- egyababerako mu 'kubo, era Muka- 
9.106. 41; kuba olwazi, ama'zi ganavamu, aba- | 9 ma í bweyabawonya. Yesero nasa- | iZab. 78 
NGA. ntu banywe. Nakola bwatyo Musa nyuka kulwobulungi bwoua Muka- | $2: 5l. 7; 
7 mu maso gabaka'de ba Isiraeri. Nä- ma bweyakola Isiraeri, kubanga ya-/| 2 ' 
iKubal tima ekifo erinya lyakyo ! Masa ne balokola mu mukono Gwabamisiri. 
RA Meriba, olwokuyomba kwabana ba | 10 Yeseronāyogera nti Yebazibwe Mu. 
Ka Isiraeri, nokubanga bakema Muka- kama eyabalokola mu mukono Gwa- 
Beb. 328 ma, nga bogera nti Mukama ali mu- | bamisiri, ne mu mukono gwa Falao; 
'fe nantiki ? eyalokola abantu mu mukono Gwa- 
‘gaba | 8 mAbamalekineba'ja,nebalwanyisa | 11 bamisiri. Kakano ntege'de nti Mu- 
Kubal 34 | 9 Isiraeri mu Lefidimu. Musa naga- kama ye ¥ mukulu okusinga bakato- | “2 Byom 
Wa ji mba ? Yosuwa nti Otulondere aba- nda bona: wewawo mu !kigambo | Zab, 9s. 3; 
iam 15.3. ntu, ogende, olwane Nabamaleki: e- | 12 mmwebenyumiririza kubo. Yesero, | 97.9; 135.0. 
“Bik 7.45. nkya naimirira ku ntiko yolusozi, o- muko'domi wa Musa, natwala eki- hana 
Beb. 46. mu'go gwa Katonda nga guli mu mu- webwayo ekyokebwa nesadaka eri | 1478, 18." 
10 konogwange. Nakolabwatyo Yosu- Katonda: Aloni na'ja, nabaka'de | “1Sam.? 
wanga bweyamulagira Musa, nalwa- bona aba Isiraeri, balye e'mere awa- | Nek. 9. 10, 
na Nabamaleki: Musa ne Aloni ne mu ne muko'domi wa Musa n mu | 16.22. 
11 Kuli nebalinyaku ntiko yolusozi. A- | 13 maso ga Katonda. Awo olwatuka [>], 
“Yak 6.16. wo olwatuka Musa 0 bweyaimusa o- enkya Musa natula okubalamula a- | Zab. 31.23; 
mukonogwe,Isiraeri nagoba: bweya- bantu: abantu nebaimirira nga be- | KIE |, 
'sa omukonogwe, Abamaleki ne- tolo'de Musa okusoka enkya okuti- | “Ma. 12. 7 
12 bacha: Naye emikono gya Musa | 14 sa olwegulo. Muko'domi wa Musa | } Byom.- 
negitendewererwa; nebatwala eji- bweyalaba byona byeyakolera aba- | 1 Kol. 10. 
nja nebaliteka wansiwe, nalitilako; ntu, nayogera nti Kiki kino kyoko- | 18, 31, 31. 
Aloni ne Kuli nebawanirira emiko- lera abantu? Lwa ki okutula we'ka, 
nogye, omu erui nomu erui; emiko- nabantu bona baimiri'de nga bakwe- 
nogye neginywera okutūsa enjuba tolo'de okusoka enkya okutūsa o- 
13 okugwa. Yosuwa nasūla Amaleki | 15 Iwegulo ? Musa nagamba muko'do- 
14 nabantube nobwogi bwekitala. Mu- miwe nti Kubanga ° abantu ba'ja N: 24. 
?Kuv. 34 kama nagamba Musa nti ? Wandika | 16 gyendi okubiiza Katonda: bwebaba | Kubal. 15 
i ekyo mu kitabo okubera eki'jukizo P nekigambo, neba'ja gyendi; nā- | %. 
okibūlire Yosuwa mu matuge: nga nge mbasalira omusāīngo omuntu | $ 38-178 
"Kubal r ndisangulira dala okn'jukirwa kwa ne mune, ”nembategeza amateka 
220. p 15 Amaleki wansi we'gulu. Musa na. | 17 ga Katonda, nebiragirobye. Muko- T a 
1 Bam. 18. zimba ekyoto, nakitiima erinya lya- 'domi wa Musa namugamba nti Eki- | 15. ` 
P 1 | 16 kyo Yakuwa bendera yange: nayo- | 18 gabo kyokola si kirangi. Tolire- | Kubal. 18 
2 Sam. 8. gera nti Mukama alai'de: Mukama ma kusirira 'gwe nabantu bano a- | 38.'6-9. ' 
akie alirwāna ne Amaleki emirembe ne- bali awamu nāwe: kubanga ekiga- 

i mirembe. i mbo kizitowa okusinga bwoinza En 
Zab); 'gwe; #toinza kukitukiriza we'ka. | Ma 19,12 
77. 14, 15; 1 8 YesenRoO, kabona wa Midiani, mu- | 19 Kakano wulira e'dobozi lyange, nā- | ‘ Kuv.3.12 
kaa ko'domi wa Musa, nawulira byo- kuteseza ebigambo, t Katonda abe | "Euv. 4 

a” na 4 Katonda byeyakolera Musa ne nawe: “obaberere abantu eri Kato- | Ma. 6. 5.. 


YA 

“ Kubal. 
27. b. 

Y Ma. 4.1, 
6; 5.1; 6. 


2,2; 7.1. 
s Zab. 143. 
8. 


k Ma 1. 15. 
Bik. 6. b. 


l Yob. 9. 
16. 


m Kuhal. 
30. 29, 30. 


sKuyv.3.J, 
32. 


p 


nda, wolete ensonga eri Katonda : 
20 nawe olibaigiriza amateka nebira- 
giro, era olibalaga ?e'kubo eriba- 
gwani'de okuitamu, 4 nemirimu egi- 
21 bagwani'de okukola. Nate olabirire 
mu bantu bona òabasaja abasina, 
e abatya Katonda, d abamazima, ° a- 
bakyawa amagoba agatali ga butu- 
kirivn: obakuze kubo, babe abakulu 
benkumi, nabakulu bebikumi, naba- 
kulu bamakumi atano, nabakulu 
22 bamakumi: babasalire abantu omu- 
sango Jebisera byona: 9 kale buli 
nsõnga nene banakuleteranga 'gwe, 
naye buli nsonga ntono banägira- 
mulänga bo'ka: bwekityo kinabera- 
nga kyangu ku'gwe, f nabo baneti- 
23 kānga wamu nawe. Bwolikola eki- 
pe ekyo, era Katonda bwaliku. 
gira bwatyo, nolyoka oinza okugu- 
mikiriza 'gwe, nabantu abo bona ba- 
ligenda mu kifo kyabwe mu mire- 
24 inba: Awo Musa nawulira edobozi 
lya muko'domiwe, nākola byona 
25 byeyayogera. Musa k nālonda aba- 
saja abasanye mu Isiraeri yena, nä- 
bakuza ku bantu, abakulu abenku- 
mi, abakulu bebikumi, abakulu ba- 
makumi atino. nabakulu bamaku- 
26 mi. Nebalamulanga abantu ebisera 
byona ; lensõnga enzibu baziretera- 
nga Musa, naye buli nsõnga ntono 
27 bāgiramulānga bo'ka. Musa nasi- 
bala muko'domiwe; mM nägenda mu- 
usiye ye. 


1 Mu mwezi ogwokusatu oluva- 
nyuma abana ba Isiraeri nga 
bamaze okuva munsi Eyemisiri, ku 
lunaku luli nebatūka mu 'dungu lya 

2 Sinai. Bwebava mu Lefidimu ne- 
batiika mu 'dungu lya Sinai, neba- 
kuba ewema mu 'dungu; Isiraeri 
nasisira wali mu maso 4 golusozi. 

3 Musa >nalinya eri Katonda, Mu- 
kama namuita ngaima ku lusozi, 
ngayogera nti Bwotyo bwolibaga- 
mba enyumba ya Yakobo, nobabii- 
lira abana ba Isiraeri nti Mwalaba 

4 byenakola Abamisiri, era <“bwena- 
situla 'mwe nebiwawatiro byempu- 

5 DEN era bwenabaleta gyendi. Kale, 
dkakano, bwemunawuliranga e'do- 
bozi lyange dala, nemuk wata enda- 
gano yange, bwemutyo munabanga 
cekintu kyange ekiganzi 'mwe mn 
mawānga gona : /kubanga ensi yona 

6 yange: na'mwe mulimberera 7o- 

wakabaka bwa bakabona, 'ne'gwa- 
nga etukuvu. Bino bye bigambo 
byolibabūlira abana ba Isiraeri. 

7 Musa na'ja naita abaka'de ababa- 
ntu, nateka mu maso gabwe ebipa- 
mbo bino byona Mukaina byeyamu. 

8 lagira. £Abantu bona neba'damu 
awamu nebogera nti Byona bveya- 
yogera Mukama tulibikola. Musa 





OKUVA. 


naleta nate cbigambo byabantu eri 
9 Mukama. Mukama nīmugamba 
Musa nti Laba, njija gyoli mu 
l kire ekizimbye, ™ abantu bawulire 
bwenjogera nawe, era baku'kirize 
enaku zona. Musa nibilira Mu- 
10 kama ebigambo ebyabantu. Mu- 
kama nagamba Musa nti Genda eri 
abantu, "obatukuze lero ne jo, era 


11 0° bayoze engoye zabwe, beteketeke | 4 


okutūsa olunaku olwokusatu: knu- 
banga ku lunaku olwokusatu Mu- 
kama Pali'ka mu maso gabantu bona 
12 ku lusozi Sinai. 
abantu ensalo enjui zona, ngoyo- 
gera nti Mwekūme, muleme okuli- 
nya ku lusozi newakuba'de oku- 
kwata ku nsalo yalwo: ”buli ali- 
kwata ku lusozi, talirema ku'tibwa : 
13 omukono gwona guleme okumu- 
kwatako, naye talirema kukubibwa 
mainja oba kufumitwa ; oba ensolo, 
oba muntu, taliba mulamu: eng'o- 
mbe bwerivuga enyo, balisemberera 
14 olusozi. Musa na'ka ngava mu 
lusozi (nga'ja) eri abantu, natukuza 
abantu; ncbayoza engoye zābwe. 
15 Nagamba abantu nti Mwetekerete- 
kere olunaku olwokusatu : temu- 
16 semberera mukazi. Awo ku lunaku 
olwokusatu, bwebwakya enkya, ne- 
waba tokubwatuka nokumyansa, 
“nekire ekizimbye ku lusozi, #ne- 
'dobozi eryeng'ombe edene enyo; 
awo abantu bona abali mu lJusisira 
17 y nebakankana. Musa naleta a- 
bantu okuva mu lusisira basisi- 
nkane Katonda; nebaimirira wansi 
18 wolusozi. “0Olusozi Sinai lwona 
nerunyoka omu'ka, kubanga Mu- 
kama yalu'kirako t mu muliro: ĉo- 
mu'kagwalwo negunyoka ngomu'ka 
gwekikomi, #olusozi Iwona neru- 
19 kankaua nyo. “E'dobozi lyeng'o- 
mbe bweryavuga neryeyongeranyo, 
/J Musa nayogera, Katonda 9 namu- 
20 'damu ne'dobozi. Mukama na'ka 
ku lusozi Sinai, ku ntiko yolusozi ; 
Mukama naita Musa alaa NI 
21 ntiko yolusozi; Musa nalinya. Mu. 
kama nagamba Musa nti Serengeta, 
olagire abantu, baleme okuwaguza 
eri Mukama i okwekaliriza namaso, 
abantu bangi baleme okubula mubo. 
22 Era ne bakabona abisemberera Mu- 
kama, k betukuze, Mukama aleme 
23 lokugwa kubo. Musa nagamba 
Mukama nti Abantn tebainza ku- 
linya ku lusozi Sinai: kubanga 
watulagira, ngoyogera nti m Teka 
ensalo okwetolola olusozi, era olu- 
24 tukuze. Mukama nămugamba nti 
Genda, oscrengete; nawe olirinya, 
'gwe ne Aloni wamu nawe; naye 
bakabona nabantu baleme oknwa- 
guza okulinya eri Mukama, aleme 
25 okugwa kubo. Awo Musa nasere- 
ngeta eri abantu, nababilira. 


Nawe olibatekera | 5. 


18. 20—19. 25. 


11am. 21. 
4, 5. 
1 Kol. 7.8. 


d Zab.68.8; 
77.18; 114 


7. 
Yer. 4. 34. 
Beb. 12 28. 


20. 1—21. 13. OKUVA. 





“Ma. 5.2. KATONDA nāyogera 4 ebigambo 
> Lor. B. 2 O bino byona, ngayogera nti 
Mass | 2 b'Nze Mukama Katondawo, eya- 


R me ku'gya munsi Eyemisiri, mu nyu- 
Ma 14 mba eyobu'du. 


2 Basek. | 3 cTobānga na bakatonda balala 
Yer as.e;| wendi. 


35. 15. 4. 4Tewekolerāngaekifananyiekyo- 
AI le, newakuba'de (ekifananyi) ekye- 
T; 16. | kintu kyona kyona, ekiri wa'gulu 
ng g mu 'gulu, newakuba'de ekiri wansi 
A mia ku'taka, newakuba'de ekiri mu ma- 


Yæ 81 7. | 5'zi ngali wausi we'taka : “tobivi- 


19. namiranga ebyo, 's0 tobiwerezanga: 
f Kuv. 4 kubanga 'nze Mukama Katondawo 
A is Jndi Katonda wa bu'gya, abiwa- 
Yos. 84. 19. lana ku bana ebibi b alaaa bābwe 
METE okutūsa ku mirembe egyokubana- 


Lev. 20. 5: kasatwe nekubanakana, egyabantu 


a 6 abankyawa; ` era a'diramu abantu 
Wa nga nkumi nenkumi abanjagala, a- 
1 Banek: bakwata amateka gānge. 
Tobs.4: | 7 #Tolairiranga bwerere erinya lya 
A AA Mukama Katondawo: kubanga mu 
Wa maso ga Mukama !omusango gu- 
n kaba limusinga omuntu alairira obwerere 
| Ver. 29; eriuyalye. P 
la 8  m'Jukira olunaku olwa Sabiti, 


= 

SETAT. |. 9 okulutukuzānga. ?Enaku omuki- 
Zab. 8. 34. ga okolanga emirimugyo gyouna: 
ikur am | 10 naye °olunaku olwomusanvu ye 


Ler. 19.12. Sabiti eri Mukama Katondawo : 
E (olunakuolwo) tolukolerangamu mi- 
Mat. 5. 81. rimu gyona gyona ; 's0 nawe we'ka, 
AI newakuba'de omwanawo omulenzi, 
EET newakuba'de muwalawo, newaku- 
egak, ba'de omu'duwo, newakuba'de o- 
Ma 5. 12. muzanawo, Dewakuba'de ebisolo- 
Wada byo, newakuba'de Pmu'na'gwanga 
un. ' |11 ali omumwo: kubanga "mu naku 
AA omukaga Mukama mweyakolera e- 
Luk 3314 'gulu nensi, enyanja, nebintu byona 
Sub 22, ebirimu, pawu'mulira ku lunaku 
Kur.16.26; olwomusinvu: Mukama kyeyava 
a A aluwa omukisa olunaku olwa Sabi- 
36-19. ti, nalutukuza. 


” Lub.2 2. | 12 #Kitawo ne nyoko obasāngamu 
Ma 5 16 ekitibwa: enakuzo zibe nyingi kunsi 
Yer. 35.18, gyakuwa'de Mukama Katondawo. 
Mat. 15. 4; 13 : To'tanga. 

"|14  #Toyendanga. 

19. 19, 135 wTo'binga. 

Luk Jam | 16 y Towairizanga muntu mu 'no. 

7 zTewegombāngaenyumba yamu- 


t Bat. s21 ; 
Ba). 11. 9. ntu mu'no, 4tewegombānga mukazi 
Uou wa muntu mu'no, newakuba'de o- 
” Lev. 19. mu'duwe,newakuba'deomuzanawe, 
Mba NK newakuba'de enteye, newakuba'de 
Bal 13 9 endogoiye, newakuba'de buli kintu 


KAA 6.| ekya muntu mu'no. 
, W.B. 118 ó Abantu bona nebalaba okubwā- 
Ma 19. 16. tuka, nenjota, ne'dobozi lyeng'o- 


AI mbe, nolusozi nga lunyoka omu'ka: 
Lak 1215. abantu bwebalaba nebakankana, ne- 
Bik. 2 4 | 19-baimirira wala. Nebagamba Musa 
WA wA nti €'Gwe yogera na'fe, bwetnna- 
Beb. 138 “Yob 3.9. Nge.629. Yer.5.8 Mat. 5. 28. 
è Beb. 1218 “Ma 53.77. 18. 16. Bag. 3. 19, 20. 


wulira : naye Katonda aleme okwo- 

20 gera na'fe, tuleme okufa. Musa 
nagamba abantu uti Temutya: ku- 
banga 4 Katonda a'ze okubakeina, 
era “entisaye ebere mu maso ga- 

21 'mwe, muleme okwonona. Abantu 
nebainirira wala, Musa nasembe- 
rera /ekizikiza ekiku'te Katonda 
gyali. 

22 Mukama nagamba Musa nti Bwo- 
tyo bwogamba abana ba Isiraeri 
nti 'Mwe mwe'ka mulabye nga 
vnyimye mu 'gulu okwogera na. 

23 'mwe. Temukolanga 'bakatonda 
balala wendi, bakatonda befeza, ne- 
wakuba de bakatonda bezabu, te- 

24 mubekoleranga. Ekyoto ekye'taka 
onkolcre, o'sëko ebyo byowayo e- ` 
byokebwa nebyo byowayo olwemi- 


| 
| 














rembe, endigazo nentezo: buli 


kwantu wenjijjukirizanga erinya 
lyange an gyoli nange tndikuwa 

25 omukisa. Era #bwolinkolera e- 
kyoto ekyamainja, tokizimbyanga 
mainja agatemebwa : kubanga bwo- 
likiimusako ekyumakyo, ngokirete- 

26 'de obugwagwa. 'S0 tolinyanga 
ku kyoto kyange ku madala, oleme 
okukunamirako. 


21 EGyo gye misango 4 gyoliteka 
mu maso gabwe. 

2 'Bwogulinga omu'du Omwebu- 
laniya, awererezānga emyāka mu- 
kaga: awo ogwomusanvu aligenda 

3 ne'dembe bwerēre. Obanga ya'ja 
omu, agendanga omu: obanga alina 
omukazi, mukaziwe agendānga na- 

4 ye. Mukamawe bwamuwanga o- 
mukazi namuzalira abina abobu- 
lenzi oba abana abobuwala; omu- 
kazi nabanabe balibera ba muka- 

5 mawe, naye agendanga omu. “Naye 
omu'du bwayogereranga dala nti 
Njagala mukama wange, inukazi 
wange, nabana bange; sagala ku- 

6 genda ne'dembe: awo mukamawe 
amuletanga eri Katonda, amule- 
tanga ku lu'gi oba ku inufubeto; 
ne mukamawe 4 amuwu'mulanga o- 
kutu nolukato; anamuwerezanga 
enaku zona. 

7 Omuntu “bwatundanga omnwa- 
lawe okubera omuzana, tagendanga 

8/ngaba'du bwebagenda. Obanga 
tasauyusa mukamawe, eyamuwasa, 
amulekanga okununulibwa: oku- 
muguza ba'na'gwanga taliragirwa, 

9 kubanga amulimbye. Obanga amu- 

abira omwanawe, amukolanga nga- 
10 bawala. Obanga awasa omulala ; 
e'mereye, nengoyeze 7 nebigambo- 
bye ebyobugole tabikendezängako. 
11 Era bwatamukolerānga ebyo byo- 
nsatule, aligenda bwerere, awatali 
bintu. 
12 fren ya omuntu okumu'ta, 
13 talemānga ku'tibwa. Era omuntu 











63. 


dLub 21. 
Ma. 13. 3. 
“Ma. 4.10; 
6.2; 10. 13; 


Mu. 5.5. 
1 Basek. 8. 


Zef. 1. b. 
2Kol.8.14- 


Yer. 34. 14 


€ Ma. 16. 
16, 17. 


d Zab.40.6. 


“Nek. 6 6. 


S lu. 2,3. 


#1 kol.1.6. 


i Lub. 9.6. 
Lev. 24.17. 


Kubal. 35. ' 


, 31. 
Mat. 26.52. 






35. 22. 
Ma. 19. 4,5. 







“ Kubal. 
15. 20; 33. 


20, 
Ma. 19. 11, 
12. 








Kuv.22.4. 
t Lev. 20.9. 
Nge. 20. 20, 
Mat. 16. 4. 
Ma'k.7. 10. 











“ Lub. 4. 
25, 24. 


Lov. 25. 
45, 46. 











y lu. 30. 
Ma. 22. 18, 
19. 






? Lov. 4. 
% 


Ma. 19. 2). 
Mat. b. 35. 














a Lub. 9.3. 













è Kubal. 
35. 1. 












“ Zek. 21. 


2 


12, 1; 
Mat. 26.18. 


I:bwatateganga,naye Katonda lamu- 
teka mu mukonogwe; oyo '# ndiku- 

14 lagiriraekifokyali'dukiramu. Omnu- 
ntu bwa'janga ' ngagira ekyejo ku 
mu'ne, okumu ta nolukwe; v omu- 
'gyanga ku kyoto kyange, afe. 

15 Akubanga kitawe oba nyiua, ta- 
lemanga ku'tibwa. 

16 rA'bānga omuntu ”nāmutunda, 

oba s bwalabikīinga mu mukonogwe, 

talemanga ku'tibwa. 
t Akolimiranga kitawe oba nyina, 
talemanga ku'tibwa. 

18 Eraabantubwebalwīnāīnga, omn- 
ntu omu nakuba mu'ne ejinja oba 
kikonde, nitafa naye namala agala- 

19 mizibwa ku kitauda: bwagoloko- 
kanga navayo nāsenvulirą ku mu- 
'go, eyamukuba nga tazi'za musa- 
ngo: naye amugatanga olwokutu- 
lakwe, era alimuwonyeza dala. 

20 Era omuntu bwakubānga omu- 
'duwe oba muzānawe nomu'go bwa- 
fanga (ngakyali) wansi womukono- 
gwe; “4 talemanga kubonerezebwa. 

21 Naye, bwalwangawo ngenaku ebiri, 
tubonerezebwanga : kubanga tt oli 
bye bintubye. 

22 Era abantu bwebalwanalwani- 
nga, ne bakola obubi omukazi alina 
olubuto, olubuto neruvamu, naye a- 
kabı kona nekatabawo: talemānga 
kuliwa, nga 'ba womukazi bwali- 
musalira; Valiriwa ngabalarmuzi 

28 bwebalagirānga. Naye akabi bwe- 
kabingawo, owingayo obulamu o- 

24 lwobulamu, # eriso olweriso, erinyo 
olwerinyo, omukono olwomukono, 

25 ekigere olwekigere, okwokebwa o- 
lwokwokebwa, ekiwundu olweki- 
wundu, okukubibwa olwokukubi- 
bwa. 

26 Era omuntu bwakubānga eriso 
lyomu'duwe, oba eriso Iyomuzana- 
we naliziba; amuwanga e'dembe 

27 olwerisolye. Omuntu bwakubanga 
erinyo lyomu'duwe oba erinyo lyo- 
muzanawe, amuwanga e'dembe o- 
lwerinyolye. 

28 Era ente bwetomeranga omusaja 
oba mukazi okuba'ta, “ente tere- 
mānga kukubibwa mainja, 'so ne- 
nyama yayo teribwanga; naye na- 

29 nyini nte nga taliko musängo. Na- 
ye ente nga yamanyira okutomeza 
amayembe e'da, nanyiniyo nabuli- 
rwa 's6 nātagisiba, naye bwe'tanga 
omusaja oba mukazi; ente ekubi- 
bwānga amainja, era ne nanyiniyo 

30 a'tibwānga. Bwebamusalirānga o- 
lufubanja, awangayo ebintu byeba- 
musali'de byona è okununula obula- 

31 mubwe. Bwetomeringa omwana 
owobulenzi oba omwāna owobuwala, 

32 akolebwānga omusāngo ogwo. E- 
nte bwetomerānga omu'du oba mu- 
zana; awangayo eri mukama wa- 
bwe ebitundu “ebyefeza amakumi 


17 


OKUVA. 





asatu, cra nente ekubibwanga amai- 
nja. 

33 Era omuntu bwabikulanga obu- 
nya oba omuntu bwasimanga obu- 
nya natabubikako, ente oba endogoi 


34 negwamu, nanyini bunya amuliira- 


nga omuwendo gwente; awangayo 
efeza eri nanyinizo, (nekisolo) eki- 
fu'de kiberanga kikye. 

Era ente yomuntu bwetomeranga 
ente eyomulala nemala egi'ta; ba- 
tundinga ente (ekyali) enamu, ne- 
bagabana omuwendo gwayo; era 
36 nefu'de bagigabananga. Oba bwe- 

kimanyibwanga nti ente yamanyira 
okutomeza amayembe e'da, nanyi- 
niyo natagisiba ; talemanga kuliwa 
ente olwente, (nekisolo) ekifu'de ki- 
beranga kikye. 


35 


0 OmunTU bwa'banga ente, oba e- 
ndiga, namala agi'ta oba kugitu- 
nda; a'zāngawo ente tāno olwente, 

2 a nendiga nya olwendiga. è Oma'bi 
bwalabibwānga ngasima nākubibwa 
namala afa, tewabinga (musāngo) 

3 c gwa musai kululwe. Oba eujuba 
bweba ngevu'deyo kuye, wabānga 
omusango ogwomusai kululwe: ki- 
mugwani'de okuliwa; obanga tali- 
na kintu, atundibwanga olwoku'ba- 

4 kwe. Kyeya'ba bwekirabikanga 
d mu mukonogwe (nga kikyali) ki- 
ramu, oba nte, oba ndogoi, oba ndi- 
ga; a'zangawo biri. 

5 Omuntu bwalisanga olusuku oba 
nimiro yemizabibu, bwagirekanga 
ensoloye nerya ku lusuku olwomu- 
ntu omulala; aliwanga ku byolusu- 
kulwe ebisinga, ne ku byenimiroye 
eyemizabibu ebisinga. 

6 Omuliro bwegwakanga negulinya 
ku magwa, emitwalo gyeng'ano oba 
eng'ano ngekyamera oba nimiro ne- 
bimala bisirira ; akumāuga omuliro, 
talemanga kuliwa. 

7 Omuntu bwateresanga mu'ne e- 
feza oba bintu, nebamala babi'bira 
mn nyumbaye; omu'bi bwanalabi- 

8 kanga aliwanga emirundi ebiri. O- 
mu'bi bwatalabikanga, nanyini nyu- 
mba asembereranga Katonda, (oku- 
laba) obanga teyateka mukonogwe 

9 ku bintu bya mu'ne. Kubanga buli 
kigambo ekyokwonona, oba olwe- 
nte, oba olwendogoi, oba olwendiga, 
oba olwengoye, oba olwa buli kibu- 
ze, omuntu kyayogerako uti Kye 
kino, ¢ ensonga eyabo bombi erete- 
bwanga eri Katonda ; oli Katonda 
gwasaliranga omusango aliwanga 
emirundi ebiri. 

10 Omuntu bwateresanga mu'ne e. 
ndogoi, oba nte, ndiga, oba nsolo 
yona; nayo nemala efa, oba kufa- 
fagana, oba kugobebwa nga tewali 

11 muntu alaba : /ekirairo kya Muka- 
ma kiberānga wakati wābwe bombi, 


21. 14—22. 11. 





bams 
Nge. 6. 31. 
Luk 18.8 
b Mat. 24 
43. 


f Kubal 
35. 27. 


é Kur. 2. 
16. 


“ Ma. 2.1). 


J Beb.6.16. 














22. 12—23. 18. OKUVA. 65 
| i- wamu nabatali batukirivn okubera | > Ma. 19 
o anes E 3 ANENA Ta 2 bomujulirwa owobulimba. “Togo- DAKA 
eg a taliwān Naye bwebi- bererānga bangi okukola obubi; Area i, 
z baanga kuye amlang nanyi- | 4's6toyogeranga mu nsönga okya- | a”? 
18 BN j ain Tah aa pani ya nga. agi- me eri abangi okukyusa omnusāngo: 1 ak 
m S p Tetanga ebe omujulirwa ; tamuliira- | 8 'sa tomusalirizanga omwavu mu Mat. 28. 
í Lub. 4 | Zan! nsongaye. 281. 
a "5 Syet a banga ekintu| 4 EAE E ente eyomulabe. | Bik. 6 n, 
k Lev. 19. |14 Era om DWA ki- ba ndogoiye ngekyama, tole- | ¢Lub.7.1; 
28, 31; 20 eri mu'ne, nekyondneka, oba neki WO 0 ogoiy A AT, 
zi. fa taliwo nanyinikyo, talema- | 5 manga kngimuletera nate. JBwo- DA 
Na a kemuli Nanyinikyo hwa- | labānga endogoiye akukyaye nge- | Yosa 19. 
tama |15 ban wo, kamili nza bwekiba- galamizibwa wansi womugugu gwa- | 1 Sam. 15. 
E uja Aah pera kya'ja Iwa mpê- 0, bwoyngalānga obutamubera, to- | 1 Rasek. 
ZA 0. 15 WES emper nga NYA JA WAW cmānga kumubera rae 
; D. ra kyo. Ta =, LO A 3 
= Kubal 6 /Tokyusanga musāngo gwa mwi- | Nge. 1. 10, 
Ma. 15 i ala sika Aa aa aaa bi 7 yuwo muno alan “Webalaman ga |11,15;4 
2, 5,6,9,13- aa wōnõna, talemanga ku- mu kigambo ekyobnlimba ; X 'sō to- | Watz, 
ore liwa bi ika byobu'kokululwealyo-) mu'tānga atalina kabi nomntukiri- Mak. 15. 
3, liwa ebintu ebyot ; : kubanga !sirifila omubi oku- i 
Kuv. 3. be kaziwe. Kitawe bwa. vu: kubang 
L gi irang "dai kumumuwa, aliwa. 8 ba omutukirivu. Era ™ towebwā. KUNOA 
akah BADEA ank pa 4 kirabo: kubanga ekirabo kiba- | 3 74S 
3 nga ku *muwendo ogwokwogereza nga kirabo: e : . f. 
Yer = A ba wala abato ziba amaso abatanula, kikynsa ehi- 1 Lev. 19. 
Ler 216. 118 k Omukazi omulogo tomulekinga | 9 gambo byabatukirivn. " Tokolānga | Ya 1. 17, 
Mala 3 5. 18 nlai ubi mu'na'gwanga: kubanga mwe ab; koir 
Sar LK a A i omutima gwomu na'gwa- a 
417; | 19 hali Aap lange nensolo, talema ea ka kak kisah E ba'na'gwanga Nge NIT 
7ab. 04 6 nga ku tibwa. i pa an 25. 21. 
= munsi Eyemisiri. , Mat. 5. 44. 
| mn Wan a Ma klan aeg T adhan S S 10 Era oemyaka mukaga saka in Ral. 12 20 
[ni Naat Ah aik 'na- | i noknng'anvāuga ebibala pe 
| fak iz. | 21 Ni As aka : a Nan 11 Dayo. : ANE mwa Mwema AA 
| 2Y0b 339 EA Dabi kalana mwali ba: nvu ogiwu'muzinga eremo okubêra | IP, g 33, 
| Luk 16. 7. ko ANEA DROL AA isiri. Buli irimn; abavu abahantubo balyo- | a. 
r Yob. 34. 'na' munsi Eyemisiri. Buli nem ; 2 ; 
R 22 adakan in o jekw temuba-| ke balye: gyebalekingawo ensolo | Mub 5. 8, 
| Zan 186:|  namwandu ne 0 mulekwa i iryanga. Bwotyo | Yer. 6, 38. 
145. 19. 23 bonyabonyanga. Bwonobabonya- eyomunsiko egiryang y! YA 
mai bonyanga na katono, Pbwebaninka- bwonokolanga olusukulwo olwemi- | 74 SA 
og wa daa iremênga ”kuwulira | 19 zabibu, nolwemizeituni. 2 Enaku | Mala. 3.5. 
AN 100. biranga KA A Sg #obusungu omukaga kolanga emirimugyo, ne EA 10. 
> 2A KOREA ana Nada, A aba- ku lunaku olwomnsānvu wu mula- | Luk. 3.34. 
“Ler. B. bwange bulyaka nyo, nange n : enteyo nendogoiyo ziryoke zi- | Bef. 4 25 
35-37. "tanga nekitala ; f ne bakazi ba'mwe nga: enteyo nendogoiy uzanawo, | ¿M322 
DoI] balibabanamwandu,wabinaba mwe | wu'mule, nomwāna owom | Zab. 9.4, 


bamulekwa ne mu'na'gwanga bafune amanyi. 


21. 
Nge. 17. 16, 


2 5 | baga- IN 
buli omu mu bantu | 13 Era mu bigambo byona byenabaga ; 

39, 1:5, 17 zA bang T E a nga mwavu, mba, rmwekūmānga: s WA aka NAGA. k 

ch I2 8; tomubereranga ngeyamnbanja, '80 nga na katono erinya T i a ig Bal. 7. 18. 

Ne 20.16; 96 temnmusalirānga magoba. w% Bwo- nda abalala newakuba'de okuwuli- | = Ma. 16. 


singirwanga ekyambalo kya mu'no, kika mu kamwako. 19. 


A RIE ag 
Ba, 
par 
pan 


1] Sam. 8.3; 
A : Wai i aka “emi 1esatu one- | jo 3. 
omudizingayo enjuba n e tenagwa : 14 Buli mwaka mirna abg 12 EA 
r Kuv. 4. ba o kye kimubika kyo'ka, | 15 kiimiranga embaga. Embag A 
e T 21 in ka ambalok ya ekyomnbirigwe : emigati egitazimbulukuswa ogye- | Zab. 2.10 
1 9 akak ki? awo, bwanānkābirā- kimanga: enaku musånvu olyānga an 
Zab. 86 16. aga awuliranga; vkubanga nina egitazimbulukuswa, nga bwenaku- | 294 i 
E a i p aip l lagira, mu biro ebyatekebwawo | 15.1, 23; 8 
Bik Z2 8. | 98 2 Tovuminga Katonda, '’sō tokoli- | mu mwezi gwa Abibn aa Ez A 12. 
Jero 29 miringa omukulu wabantubo. To- mwogwo mwemwavira m ESTA 
Ta D Iwanga kuwayo ku bungi 2 obwebi- ri]; “sa temulabikānga anea. mn "Ma. 10, 
Nge. 2 wo. vOmube. 16 maso gānge nomu: era Wembaga | 19; 24. 
sTo e T omumpinga., eyokunoga on SHIKA TOA Zab. M. 6. 
19. | nokolanga era nente-) ebyemirimugyo, byewasig Tetee as 
“Ma 18.19 iba kaja Pipa a musanvu miro: era Yembaga eyokukungula si 
na béran ne nyina wayo; ku luna- | ku nkomerero yomwāka, bwoku- A Lev.20.8, 
#Kuv. 19 ie Na i pänga 'nze. ngulanga emirimugyo mu anmo Ma 513. 
Tev. 19. 2 31 Era munibinga “abantu abatuku- | 17 Buli mwaka kaa wa wa Luk 
Ma lan vu gyendi: kyemunavanga / mule- sajabo bona bala kanga m Zah. 39.1 
S Ler. 22.8 ma okulya ku nyama ensolo gyezise ga Mukama Katonda. KA 
w n mu nsiko; mugisūlirānga embwa. | 18 #Towangayomusaigwa sadaka ya- Wa 
A $ . Zab. 16.4. Kos. 2.17, Zek. 332  tKuv H. 23. 
anam | 23 aToemmänoa kigambo kya bu | yos ghg. ZRA t og A Pia a a ET S 
Nge. 10.18. limba: totekānga mukonogwo a- | y Ma. 16.13, = Kuv. 12 8; 34 25. -2 1). 









OKUVA. 








25; 12 
n Ma. 6.13, 
10. 12, 20; 


S, 4. 
Yob. 21.10. 


-|20 


nge wamu nemigati egizimbuluku- 

swa; 'so namasavu agembaga yange 

tegasigalangawo ekiro kyons okutii- 
19 ka enkya. 4 Ebiberyeberye ebyebi- 
soka okubala ebyensiyo obiretanga 
mu nyumba ya Mukama Kato- 
ndawo, > Tofumbiringa omwana 
gwembuzi mu mata ga nyina 
gwayo. 

e Laba, ntuma malaika mu maso- 
go, akukiime mu 'kubo, akulete 
21 mu kifo kyenatekateka. Mumutu- 

nulire, mumuwulire e'dobozirye ; 

d temumusunguwaza; kubanga “ta- 

libasonyiwa okwonona kwa'mwe; 
kubanga /erinya lyange liri mu- 
22 ndaye. Naye bwonowulirirānga 
dala e'dobozirye, nokolānga byo- 
na byenjogera; bwekityo nibabe- 
reranga 9 omulabe abalabebo, ndi- 
23 baziiza abakuziiza. Kubanga ma- 
laika wange alikulembera mu 
masogo, falikuingiza eri Omwa- 
moli, neri Omukiti, neri Omupe- 
rizi, neri Omukanani, neri Omu- 
kivi, neri Omuyebusi: nange ndi- 
24 bazikiriza. kTovūnamirānga baka- 
tonda babwe, 's0 tobawerezānga, 
190 tokolanga ngebikolwa byabwe: 
naye molibasilira dala, era oli- 
25 menyamenya empagi zabwe. Era 
n munawerezanga Mukama Kato- 
nda wa'mwe, naye ?aligiwa omu- 
kisa e'mereyo nama'zigo; P nange 
ndi'gyawo endwa'de wakati wa- 
26 'mwe. ”Tewaliba kirivamu olu- 
buto, newakuba'de ekigumba, mu 
nsiyo: s omuwendo gwenakuzo ndi- 


i 27 gutukiriza. Ndisindika f entisa yä- 


nge mu masogo, “ndibateganya 
abantu bona bolitūkako, ndikukyu- 
siza wamabega gabwe abalabebo 
28 bona. Era ndisindika y enumba mu 
masogo, eribagoba Omukivi, No- 
mukanani, Nomukiti, mu masogo. 
29 z Siribagoba mu masogo mu mwa- 
ka ogumu; ensi ereme okuzika, 
'so nensolo eyomunsiko ereme o- 
30 kweyongera ku'gwe. Katono ka- 
tono ndibagoba mu masogo, oku- 
tusa lwolycyongera, nosikira ensi, 
31 a Era ndi'sawo ensaloyo okuva ku 
Nyanja Emyufu okutika ku nya- 
nja Eyabafirisiti, nokuva mu 'du- 
ngu okutūka ku Mu'ga: kubanga 
b ndiwayo mu mukono gwa'mwe 
abatu'de munsi; nawe olibagoba 
32 ma masogo. c Tolagānānga nda- 
ano nabo,’sō ne bakatonda bā- 
33 bwe. Tebatūlānga munsiyo, bale- 
meokukwononya ku'nze: kubanga 
bwoliwereza bakatonda babwe, 4 te- 
kirirema kukuberera kyambika. 


9 4 NAGAMBA Musa nti Linya eri 
Mukama, 'gwe ne Aloni, 4 Na- 
dabu, ne Abiku, bnensanvu eya- 
baka'de ba Isiraeri; era musinzize 

2 wala: Musa cye'ka asemberere 
Mukama; naye baleme okuse- 
mbera ; 'so abantu baleme okulinya 

3 awamu naye. Musa na'ja nagamba 
abantu ebigambo byona ebya Mu- 
kama, nemisango gyona: abantu 
bona neba'damu ne'dobozi limu, 
nebogera nti 4 Ebigambo byona 
Mukama byayoge'de tulibikola. 

4 Musa nawandika ebigambo byona 
ebya Mukama, nagolokoka enkya 
mu makya, nazimba ekyoto wansi 
wolusozi, nempagi “kumi na biri, 
ngebika ekumi nebibiri ebya Isi- 

b raeri. Nātuma abavubuka ababāna 
ba Isiraeri, nebokya ebyokwikya, 
nebawayo ebiwebwayo olwemire- 

6 mbe ebyente eri Mukama. Musa 
Znatwala ekitundu kyomusai, naki- 
fuka mu bibya ; nekitiindu kyomu- 

7 sai, nakimansira ku kyoto. Natola 
9 ekitabo ekyendagano, nasoma mu 
matu gabantu : nebogera nti Byona 
Mukama byayoge'de tulibikola, era 

8 tuliwulira. usa natola omusai, 
nagumansira ku bantu, nayogera 
nti t Laba omusai ogwendagano, 
Mukama gyalaganye na'mwe mu 

9 bigambo bino byona. Musa nalyo- 
ka alinya, ne Aloni, Nadabu, ne 
Abiku, nensānvu eyabaka'de ba 

10 Isiraeri : knebalaba Katonda wa 
Isiraeri ; ne wansi webigerebye ne- 
waba ngomulimu l ogwamainja a- 
mälire aga safiro, agafanana ™ nge- 

11 gulu lye nyini okutangala. 'So ku 
bakungu babana ba Isiraeri # nata- 
tekako mukonogwe: ?nebamulaba 
Katonda, ? nebalya nebanywa. 

12 Mukama nagamba Musa nti Li- 
nya gyendi ku lusozi, obereyo: na- 
nge ndikuwa ” ebipande byamai- 
nja, namateka nekiragiro, byempa- 

13 ndise, obiigirize. Musa nakolok - 
ka ne Yosuwa ?#omuwerezawe: 
Musa nalinya ku lusozi Iwa Kato- 

14 nda. Nagamba abaka'de nti Mutu- 


“ Lub. 28. 
18; 31. 45. 


JBeb. 9.18. 


s Beb. 2.19. 


4 Bob. 9.20; 
13. 20. 
1 Pet. 1. 2. 


k Lub. 33. 
DN 


Kuv. 3. 6. 
Balam. 13. 


24 
la. 6.1, 5. 
Kuyv.33.20, 


3. 

Yok. 1. 18. 
1Tim.6 16. 
1 Yok. 4.12. 
l Ez. 1. 28; 
10. 1. 
Kub 4. 3. 
~ Mat. 17. 
2, 

n Kurv. 19. 
21 


° Luh. 16. 
13; 32. 30. 


lindirire wano, okutusa lwetaliba- | 2 


'jira nate: ne Aloni ne Kuli, laba, 
bali wamu na'mwe;: buli alina e- 
15 nsonga, asemberere bo. Musa nã- 
linya ku lusozi, t ekire nekibika 
16 olusozi. “Ekitibwa kya Mukama 
nekibera ku lusozi Sinai, ekire ne- 
kirubi'kira, enaku mukaga: ku 
lunaku olwomusanvu naita Musa 


17 ngaima wakati wekire. Ekifana- |in 


nyi kyekitibwa kya Mukama neki- 
ba w ngomuliro ogwaka ku ntiko 


10. 
yolusozi mu maso gabana ba Isi- YA 


18 raeri. Musa näingira wakati mu 
kire, nalinya ku lusozi: Musa na. 
mala ku lusozi enaku amakumi ana 
emisana nekiro. 


P Lnb. 31. 
54 


Knv.18.12. 

1 Kol 10. 
8. 

"Kur. 31. 
18: 32 15, 
168. 

Ma. 3. R 


“ kur. 32, 
17; 33. 11. 


aa aaa aaa E BABE a Kan AA ET 








26. 140. ` OKUVA. 67 
9 MUKAMA nagamba Musa nti nduko eyobujulirwa, ku byona 
9  Babūlire abana ba Isiraeri ba- byenakulagiranga eri abana ba Isi- 
8 Kur. 33. ntwalire ekiwebwayo: “eri buli raeri. 
Toas muntu omutimagwe egwagaza | 23 Era %olikola emeza eyomuti gwa | "1 Basek. 
5914. | 3 mulitwala ekiwebwayo kyange. Ki- sita: emikono ebiri obuwānvu a ï 
IR ATA no kye kiwebwayo kyemulibatwa- bwayo, nomukono obugazi bwayo, | R 
Nek.11. 2. | 4 lako; zābu, nefeza, nekikomo ; no- nomukono nekitūndu obugulumivu | Beb. 82 
KAE; lugoye lwa kaniki, nolwefulungu, | 24 bwayo. Era oligibikako zābu e- 
j nolumyufu, ne bafuta, (nebyoya) nūngi, era oligikolera engule eya 
5 byembuzi ; namaliba gendiga ama- | 25 zabu okwetolola. Era oligikolako 
nyike amamyufu, namaliba geng- olukugiro olwoluta okwetolola, era 
6 'onge, nomuti gwa sita; amafuta olirukolako olukugiro | wayo engule 
getabaza, nebyakalosa ebyamafuta | 2$ eya zabu okwetolola. Era oligiko- 
> Kur. 30. agokufukako, 2 nebyakalosa ebyo- lera empeta nya eza zabu, noziteka 
7 kunyokeza; amainja aga onuku, empeta ku nsonda enya eziri ku 
“Kas, 38. namainja “agokutona, okubera ku | 27 magulu gayo ana. Kumpi noluku- 
8 kanzu ne ku dkyomukifuba. Era giro 'weziriba empeta, zibere ebifo 
Wa bankolere “awatukuvu; /ndyoke yemisituliro egyokusitula emeza. 
fLer.46; | 9 ntule wakati wabwe. Nga byona | 28 Era olikola emisituliro nomuti gwa 
WI byenkulaga, engeri eyewema, ne- sita, era oligibibako zabu, emeza 
#Kur. D ngeri eyebintu byayo byona, bwe- | 29 esitulibwenga negyo. Era olikola 
45. mutyo bwemulikola. tesowani zayo, nebijiko byayo, ne- | #Kubal4 
2Ko1616. | 10 Era v balikola esanduko eyomuti| nsuwa zayo, nebibya byayo, oku- 
Kub. 21. 3 gwa sita: emikono ebiri nekitūndu | fuka: ne zābu enūngi olibikola. 
SEUEN obuwānvu bwayo, era omukono |30 Era oliwayo “ku meza emigati |" Lev. 24 
Ma 10, 2 nekitundu obugazi bwayo, era 0- egyokulaga mu maso gange bu- [8.6 
| Bah 94 mukono nekitundu obugulumivu lijo. 
| 11 bwayo. Era oligibikako zabu enii- |31 Era wolikola ekikondo ne zābu | enrkur, 87 
| ' ngi, munda ne kungulu oligibikako, enungi: ekikondo kirikolebwa ne- k 5 
| era olikola kuyo engule eya zabu JA mwsebwa, entobo yakyo, nomu- | 45 ~ 
"12 okwetolola. Era oligifumbira e- onda gwakyo; ebikompe byakyo, NI 
| mpeta nya eza zābu, noteka mu!  nemitwe gyakyo, nebimuli byakyo, | Kub. 1.12; 
; aren bang gayo ana; nempeta biri 32 biribera bya zabu emu nakyo: na- |4 5. 
ziriba ku lubirizi lumu, nempeta matabi mukaga galiva mu mbirizi 
biri ziriba ku lubirizi olwokubiri. zakyo; amatabi asatu agekikondo 
| 13 Era olikola emisituliro egyomuti mu lubirizi Iwakyo lumn, namatabi 
14 gwa sita, oligibikako zabu. Era asatu agekikondo mu lubirizi Jwa- 
oligiingiza emisituliro mu inpeta ku | 33 kyo olwokubiri: ebikompe bisatu 
mbirizi ezesanduko, esitulibwenga ebifanana ngebimuli bya kaluwa 
41 Basek. | 15 negyo. #Fmisituliro giribera mu mu 'tabi limu, omutwe nekimuli; 
ER mpeta ezesanduko: tegi gyibwā- nebikompe bisatu ebifanana nge- 
16 ngamu. Era oliteka mu sanduko bimuli bya kaluwa mu 'tabi eryo- 
Xa 3L |17 kobujulirwa bwendikuwa. Era! oli- kubiri, omutwe nekimuli: bweki- 
haka kola 7 entebe eyokusasira ne zabu tyo mu matabi mukaga agava ku 
9. enūngi: emikono ebiri nekitundu | 34 kikondo; ne mu kikondo ebiko- 
T obuwanvu bwayo, era omukono ne- mpe bina ebifanana ngebimuli bya 
Beb. 9.4 |18 kitūndu obugazi bwayo. Era oliko- kaluwa, emitwe gyakyo, nebimuli 
t Kov. 37. la bakerubi babiri aba zābu ; neya- | 35 byakyo: nomutwe (gube) wansi 
BaL 3. 25 wesebwa olibakola, ku nsonda biri wamatabi abiri agali ga zabu emu 
“Beb. 9.5. | 19 ezentebe eyokusasira. Era kola nagwo, nomutwe wansi wamatabi 
kerubi omu ku nsonda eyo, ne ke- abiri agali ga zābu emu nagwo, no- 
yubi owokubiri ku nsonda eyo: ba mutwe wansi wamatabi abiri aga 
“1 Bask zabu emu nentebe eyokusasira bwe- zabu emu nagwo, mu matabi omu- 
5 i mulikola bakerubi (babiri) ku nso- | 36 kaga agava ku kikondo. Emitwe 
1Brom.R | 20 nda zayo ebiri. Era »” bakerubi gyago namatabi gago biribera bya 
Bob. 9. 6. baligolola ebiwawatiro byabwe wa- zabu emu nakyo: Taa kiribera 
“ Kav. 28. "gulu, nga bayanjala ku ntebe eyo- ekyawesebwa ekya zabu eningi 
yA =. kusisira ebiwawatiro byabwe, nga | 37 ekimu. Era olikola ebyetabaza | y kuv. ø 
e a; balabagana amaso gabwe; amaso| byakyo, omusānvu: era Ybani- | 21; 30.8 
asa ga bakerubi galitunulira entebe kolêzanga ebyetabaza byakyo, zo- | 4: 245.46 
Kaka 91 eyokusasira. Era °oliteka entebe | 38 kwakira mu maso gakyo. Nejis.n. 
t eyokusasira wa'gulu ku sanduko ; makasi wakyo, ne sowani zakyo |*Kubal 8 
aa era mu sanduko mwoliteka obuju- ezebisiriza, biribera bya zabu enii- | kuv. og 
13am.44 | 22 lirwa bwendikuwa. Era ?okwo | 39 ngi. Ne talanta eya zābn eningi | 30. 
A kwenalabaganiranga nawe, nānge| bwekirikolebwa, nebintu ebyo byo- | Kubal. 8. 
19. 15, nanyumyanga nawe okuima wa'gu-,40na. “Era wekūme obikole mu |1 Byom 
Zab. 80. 1; lu ku ntebe eyokusasira, r wakati ngeri yabyo gyewalagibwa ku lu- | 341, 19, 
la 77 16. wa bakerubi ababiri abali ku sa- gozi. Beb. 8. 5 








68 


aaa 26 


è Kur. 38. 
14 


“Kur. 38. 
19. 


OKUVA. 


u brAaolikola ewema nemitanda 
kumi; ne bafuta erangi'dwa, 
nekaniki, nolugoye olwefulungu, 
nolumyufu, ne bakerubi omulimu o- 
2 gwomukozi owamagezi oligakola. 
Obuwānvu bwa buli mutanda buli- 
bera emikono amakumi abiri mu 
munana, nobugazi bwa buli muta- 
nda emikono ena: emitanda gyo- 
3 na giribera gya kigero kimu. Emi- 
tanda etāno giriga'tibwa gyo'ka 
na gyo'ka; nemitanda etāno giri- 
4 ga'tibwa gyo'ka na gyo'ka. Exa 
olikola eng'ango eza kaniki ku 
lukugiro Iwomutanda ogumu okuva 
mu nsonda eyemigate; era bwotyo 
bwolikola ku lukugiro Iwomutanda 
ogwokuma'bali gemigate egyokubi- 
5 ri. Olikola eng'ango amakumi atā- 
no ku mutanda gumu, era olikola 
eng'ango amakumi atino ku luku- 
giro Iwomutanda ogwomumigatc 
egyokubiri; eng'ango zirirabagana 
6 zo'ka na zo'ka. Era olikola ebi- 
kwaso amakumi atāno ebya zābn, 
oga'te emitanda gyo'ka na gyo'ka 
nebikwaso: ewema eribera emu. 
7 Era bolikola emitanda (egyebyoya) 
byembuzi okubera ewema ku wema: 
oligikola emitanda kumi na gumu. 
8 Obuwānvu bwa buli mutanda buli- 
bera emikono amakumi asatu, no- 
bugazi bwa buli mutanda emikono 
ena: emitanda kumi na gumu giri- 
9 bera gya kigero kimu. Era oliga- 
'ta emitanda etano gyo'ka, nemita- 
nda omukaga gyo'ka, era olifunya- 
mu mutanda ogwomukaga mu maso 
10 gewema. Era olikola eng'ango a- 
makumi atino ku lukugiro Iwomu- 
tanda gumu ogwokuma’bali gemi- 
gate, neng'ango amakumi atano ku 
lukugiro ìwomutanda ogwokuma- 
11 'bali gemigate egyokubiri. Era oli- 
kola ebikwaso amakumi atano ebye- 
bikomo, olitekamu ebikwaso mu 
ng'ango, oliga' ta ewema, ebere e- 
12 mu. Nekitūndu ekyemitanda gye- 
wema ekifi'kawo ekirebeta, ekitū- 
ndu kimu ekyomutanda ekifi'ka- 
13 wo, kirirebeta ku mabega gewema. 
Nomukono ogwokului luno, nomu- 
kono ogwokului luli, ogufi'kawo 
mu buwānvu bwemitanda gyewe- 
ma, gulirebeta ku mbirizi zewema 
14 erui nerui, okugibika. Era coliko- 
la ekyokubika ku wema namaliba 
gendiga eza sedume amanyike a- 
mamyufu, ne kungulu ekyokugibi- 
kako ekyamaliba geng'onge. 
15 Era olikola embawo ezewema e- 
16 zomuti gwa sita, ziimirire. Emi- 
kono kumi bwebulibera obuwānvu 
bwolnbawo, nomukono nekitindu 
bwebulibera obugazi bwa buli luba- 
17 wo. Mu buli lubawo mulibera 
enimi biri, eziga'tibwa zo'ka na 
zo'ka: bwotyo bwolikola ku mba- 





18 wo zona ezewema. Era olikola e- 
mbawo ezewema, embawo amaku- 
mi abiri ezolui Iwobukika obwadyo 

19 mu bukika obwadyo. Era olikola 
ebinya ebya feza amakumi ana wa- 
nsi wembawo amakumi abiri; ebi- 
nya bibiri wansi wolnbawo lumn 
ebyenimi zalwo ebiri, nebinya bibi- 
ri wansi wolubawo olulala ebyeni- 

20 mi zalwo ebiri: era ezolui olwokn- 
biri olwewema, ku lui lwobukika 
obwa kono, embawo amakumi abi- 

21 ri: nebinya byazo ebya feza ama- 
kumi ana; ebinya bibiri wansi wo- 
lubawo lumu, nebinya bibiri wansi 

22 wolubawo olulala. Nezolui lwewec- 
ma olwemabega, mu bugwanjuba, 

23 olikola embawo mukaga. Era oli- 
kola embawo biri ezensonda eze- 

24 wema ku lui olwemabega. Ziriba 
biri biri wansi, bwezityo bweziriba 
enamba wa'gulu wazo okutūka e- 
mpeta emu: bwezityo bweziriba zo- 

25 mbi; ziribera ezensonda ebiri. Era 
waliba embawo munana, nebinya 
byazo ebya feza, ebinya kumi na mu- 
kaga; ebinya ebibiri wansi woluba- 
wolumu, nebinya bibiri wansi wolu- 

26 bawo olulala. Era olikola emiti 
egyomuti gwa sita; etano egye- 
mbawo ezolui olumn olwewema, 

27 nemiti etano egyembawo ezolui 
olwokubiri olwewema, nemiti eta- 
no egyembawo ezolui olwewema, 
ku lui olwemabega, olwebugwanju- 

28 ba. Nomuti ogwa wakati wemba- 

29 wo guitemu erui nerui. Nembawo 
olizibikako zabu, era olikola empeta 
zazo za zabu omwokutekera emiti : 

30 nemiti oligibikako zabu. Era olizi- 
mba ewema dmu ngeri yayo gye- 
walagibwa ku lusozi. 

31 Era ĉolikola egiri erya kaniki, 
neryolugoye olwefulungu, neryolu- 
myufu, nerya bafuta eningi era- 
ngi'dwa: ne bakerubi omnlimu 
ogwabakozi abamagezi bweririkole- 

32 bwa: era oliriwanika ku mpagi nya 
ezomuti gwa sita ezibiki wako 
zabu, ebikwaso byazo (biribera) bya 

93 zabu, ku binya bina ebya feza. Era 
oliwanika egigi wansi webikwaso, 
J nesanduko eyobujulirwa oligiingi- 
za eri munda wegigi: negigi lirya- 
wulamu eri 'mwe Yawatuknvu na- 

34 wasinga obutukuvu. Era #oliteka 
entebe eyokusasira ku sanduko eyo- 
bujulirwa mu wasinga obutukuva. 

35 Nemeza *oligiteka ebweru wegigi, 
inekikondo mu maso gemeza ku 
lui olwewema olwobukika obwadyo: 
nemeza oligiteka ku lui olwobukika 

36 obwa kono. Era molikola olu'gi 
olwomulyango ogwewema, olwa ka- 
niki, nolwefnlungu, nolnmyufu, ne 
bafnta crangi'dwa, omulimu ogwo- 

37 mudaliza. Era olikola “empagi ta- 
no ezomuti gwa sita ezolu'gi, olizi- 


26. 1-37. 


S Kuv. 25 
16; 40. 21. 


I Lev. 16.2 
Beb. 9. 2.8 








27. 1—28. 11. 


“Kur. 38. 27 


Ez 43. 13. 


> Kubal 
16. 38. 





“Kar. 25. 
NK. 


“Kut. 28. 
R 


bikako zābu; ebikwaso byazo biri- 
bera bya zābu: era olizifumbira 
ebinya bitāno ebyekikomo. 


Era dolikola ekyoto nomuti gwa 
sita, emikono etino obuwianvu, 
nemikono etano obugazi; ekyoto 
kiryenkanankana: nobugulumivu 

2 bulibera emikono esatu. Era oli- 
kola amayembe gakyo ku nsonda 
zakyo enya: amayembe gakyo ga- 
libera ga muti gumu nakyo: era 

3 > olikibikako ekikomo. Era olikola 
entamu zakyo ezokutwaliramu evu 
lyakyo, nebijiko byakyo, ncbibya 
byakyo, nebyokukwasa enyama 
byakyo, nemumbiro zakyo: ebi- 
ntu byakyo byona olibikola bya 

4 bikomo. Era olikikolera ekitindiro 
ekyekikomo ekirukibwa; ne ku ki- 
ruki'dwa olikolako empeta nya eze- 

5 bikomo ku nsondazakyo enya. Era 
olikiteka wansi womuziziko ogwe- 
tolola ekyoto wansi, ekiruki dwa 
kituke wakati mu bugulunivu o- 

6 bwekyoto. Era olikola emisituliro 
egyekyoto, emisituliro gyomuti gwa 

7 sita, oligibikako ebikomo. Nemi- 
situliro gyakyo giriingizibwa mu 
mpe, nemisituliro giribera ku 
mbirizi zekyoto zombi, okukisitula. 

8 Olikikola nembawo nga kirina e'ba- 
nga munda: nga “ bwewalagirirwa 
ku lusozi, bwebatyo bwebalikikola. 

9 Era dolikola olu'gya lwewema: 
ebyolui olwobukika obwadyo mu 
bukika obwadyo walibera ebitimbi- 
bwa ebyolu'gya ebya bafuta er: ngi- 
'dwa emikono kikumi obuwānvu 
10 olui olumu: nempagi zalwo ziribe- 
ra amakumi abiri, nebinya byazo 
amakumi abiri, ebyebikomo ; ebi- 
kwaso byempagi nemiziziko gyazo 
11 bêk feza. Era bwebityo ebyolui 
olwobukika obwa kono walibera 
ebitimbibwa emikono kikumi obu- 
wanvu,nempagi zalwo amakumi abi- 
ri, nebinya byazo amakumi abiri, e- 
bye bikomo; ebikwaso byempagi ne- 
miziziko gyazo bya feza. Era ebyo- 

12 bugazi bwolu'gya ku lui olwebu- 
gwanjuba walibera ebitimbibwa e- 
byemikono amakumi atāno : empagi 
zabyo kumi, nebinya byazo kumi. 
13 Nobugazi bwolu'gya ku lui olwebu- 
vanjuba mu buvanjuba bulibera e- 

l4 mikono amakumi atano. Ebitimbi- 
bwa ebyolui olumu (olwomulyängo) 
kiribera emikono kumi netāno: e- 
mpagi zabyo satu, nebinya byazo 
15 bisatu. Era ebyolui olwokubiri wa- 
libera ebitimbibwa ebyemikono ku- 
mi netano : empagi zabyo gatu, ne- 

16 binya byazo bisatu. Era olwomu- 
lyängo ogwolu'gya walibera olu'gi 
olwemikono amakumi abiri, olwa 
kaniki, (nolugoye) olwefulungu,-no- 


OKUVA. 


lumyufu, ne bafuta erangi dwa, o- 
mulimu gwomudaliza : empagi zazo 
17 nya, nebinya byazo bina. bmpagi 
zona ezolu gya ezetolo'de ziribera- 
ko emiziziko egya feza ; ebikwaso 
byazo bya feza, nebinya byazo bya 
18 bikomo. Obuwanvu obwolu'gya bu- 
libera emikono kikumi, nobugazi 
amakumi atano wona wona, nobu- 
gulumivu emikono etano, obwa ba- 
futa enungi erangi dwa, nebinya 
19 byazo bya bikomo. Ebintu byona 
ebyomuwema mu mulinu gwayo 
gwona, neninga zayo zona, neninga 
zona ezolu'gya, biribera bya bikonmo. 
20 Era toliragira abana ba Isiraeri 
bakuletere amafuta amalūngi ago- 


muzeituni agakubibwaagctabaza,o- |: 
Mu wema), 


21 kwasa etabaza bulijo. 


eyokusisinkanirangamu, /Jebweru 


we'gigi eriri mu maso gobujulirwa, | 


9 Aloni nabanabe banagirongosanga 
okuva olwegulo okutusa enkya mu 
maso ga Mukama : #linabanga teka 
enaku zona mu mirembe gyabwe 
gyoua kulwabana ba Isiraeri. 
9 8 ERA wesembereze gyoli a Aloni 
mugandawo, nabanabe wamu 
naye, mu bana ba Isiraeri, ampere- 
ze mu bwakabona, Aloni, Nadabu, 
ne Abiku, Ereazali ne Isamali, aba- 
2na ba Aloni. VEra olimukolera 
Aloni mugandawo ebyambalo ebitu- 
kuvu olwekitibwa nolwobulingi. 

3 Era tolibagamba bona abalina o- 
mutima ogwamagezi, dbena'juza 
omwoyo ogwamagezi, bakole ebya- 
mbalo ebya Aloni okumutukuza, a- 

4 mpereze mu bwakabona. Bino bye 
byambalo byebalikola ; ekyomuki- 
fuba, nekānzu, nomunagiro, nekizi- 
bawo ekyakatimba, ekirenıba, nolu- 
koba: era balibakolera ebyambalo 
ebitukuvu Aloni mugandawo, na- 
banabe, ampereze mu bwakabona. 

5 Era balitwala ezabu eyo, ne kaniki, 
nolugoye olwefulungu, nolumyufu, 
ne bafuta. 

6 Era balikola ekanzu ne zābu, ne 
kaniki, nolugoye olwefulungu, no- 
lumyufu, ne bafuta erāngi'dwa, o- 
mulimu gwomukozi owamagezi. 

7 Eriberako ebyokubibegabega bibiri 
ebiga ti dwa ku nkomerero zayo 

8 ebiri; ega'tibwe wamu. Nolukoba 
olulingi'dwa namagezi, oluli kuyo 
okugisiba, lulyenkanankana nomu- 
limu gwayo, ìwa lugoye lumu; o- 
lwa zabu, olwa kaniki, nolugoye 
olwefulungu, nolumyufu, ne bafuta 

9 erangi'dwa. Era olitwala amainja 
abiri aga onuku, noyolako amanya 

10 gabana ba Isiraeri: amanya gabwe 
mukaga ku jinja erimu, namanya 
gabwe mukaga abasiga'deyo ku ji- 
nja eryokubiri, nga bwebazalibwa. 

11 Mu mulimu gwomusazi wamsinja, 


69 


Kubal. 18. 
3; 19. 2). 
) Jam. 


25. 


70 


' Kurv. 99. 
10. 


OKUVA. 


ngokuyöla okwokukabonero, bwo- 
lyola amainja abiri, ngamanya ga- 
bana ba Isirseri: oligetoloza ama- 
12 pesa aga zābu. Era oliteka amainja 
abiri ku byokubibegabega ebyeka- 
nzu, okuba amainja agoku'jukiza 
eri abana ba Isiraeri: era Aloni 
alisitula amanya gibwe mu maso 
ga Mukama ku bibegabegabye ebi- 
biri ngeki jukizo. 
13 Era olikola amapesa aga zābu: 
l4 nemikūfu cbiri egya zabu enūngi; 
ngemigwa bwoligikola, mu mulimu 
ogulingibwa: era olisiba emikūfu 
15 cgirangi'dwa ku mapesa. Era oli- 
kola ekyomukifuba ekyomusango, 
omulimu ogwomukozi owamagezi: 
ngomulimu ogwekanzu bwolikiko- 
la; ekya zabu, ckya kaniki, nolu- 
goye olwefulungu, nolumyufu, ne 
16 bafuta erangi'dwa, bwolikikola. Ki- 
ryenkanankana enjui zona, ekifu- 
nyemu; kiribera luta obuwanvu 
bwakyo, noluta obugazi bwakyo. 
17 Era colikitonamu amainja agoku- 
tona, enyiriri nya ezamainja: olu- 
nyiriri olwa sadio, topazi, ne ka- 
bunkulo lwe lulibera olunyiriri o- 
18 lwoluberyeberye ; nolunyiriri olwo- 
kubiri lya nawandagala, safiro, ne 
19 alimasi; nolunyiriri olwokusatu ya- 
20 kinso, ne sebu, ne amesusito; no- 
lunyiriri olwokuna berulo, ne o- 
nuku, ne yasipero: galyetolozebwa 
21 zabu wegatonebwa. Namainja ga- 
libera ngamanya gabana ba Isiraeri; 
ekumi nabiri, ngamanya gābwe; 
ngokuyola okwokukabonero, buli 
muntu ngerinyalye, galibiberera 
22 ebika ekumi nebibiri. Era olikola 
ku kyomukifuba emikūfu ngemi- 
gwa, egyomulimu ogulangibwa o- 
23 gwa zābu enūugi. Era olikola ku 
kyomukifuba empeta biri eza zibu, 
noziteka empeta ebiri ku nsonda 
24 ebiri ezekyomukifuba. Era oliteka 
emikifu ebiri egirangibwa egya 
zibu ku mpeta ebiri ku nsonda 
25 ezekyomukifuba. Nenkomerero e- 
biri (endala) ezemikūfu egirangibwa 
ebiri oliziteka ku mapesa abiri, no- 
gateka ku byokubibegabega ebye- 
kanzu, ku lui Iwayo olwomumaso. 
26 Era olikola empeta biri eza zibu, 
noziteka ku nsonda zombi ezekyo- 
mukifuba; ku ina'bali gakyo agali 
27 ku lui olwekanzu munda. Era o- 
likola empeta biri eza zibu, nozi- 
teka ku byokubibegabega ebibiri 
ebyekanzu wansinsi, ku lui iwayo 
olwomumaso, kumpi nolukindolwa- 
yo, wa'gulu wolnkoba olwekānzu 
28 olulingibwa namagezi. Era hali- 
siba ekyomukifuba nempeta zakyo 
nempeta ezekinzu nakagoye aka 
kaniki, kibere ku lukoba olwekanzu 
olulangibwa namagezi, era ekyo- 
| mukifuba kireme okusumululwanga 


29 ku kinzu. Era Aloni anasitulira- 
nga amanya gabana ba Isiraeri mu 
kyomukifuba ekyomusango ku mu- 
timagwe, bwanaingiringa mu wa- 
tukuvu, olwoku'jukiza mu maso ga 

30 Mukama enaku zona. Era Jolit -ka 
mu kyomukifuba ekyomusango U- 
limu ne Sumimu; era binabanga 
ku mutima gwa Aloni, bwanaingi- 
yanga mu maso ga Mukama: ne 
Alonianasituliranga omusangogwa- 
bana ba Isiraeri ku mutimagwe mu 
maso ga Mukama enaku zona. 

31 Era olikola omunagiro ogwomu- 

32 kānzu gwona gwa kaniki. Era gu- 
libera nekituli wakati wagwo e- 
kyomntwe: gulibera nolukugiro o- 
lwomulimu ogulangibwa okwetolola 
ekituli kyagwo, ngekituli ekyeki- 
zibawo ekyckyuma, guleme oku- 

33 yuzibwa. Era ku birenge byagwo 
olikolako eamakomamawanga aga 
kaniki, nagefulungu, nagolumyufu, 
okwetolola ebirenge byagwo; ne- 
ndege eza zābu wakati wago okwe- 

34 tolola: endege eya zābu nekoma- 
mawanga, endege eya zabu neko- 
mamawanga, ku birenge ebyomu- 

35 nagiro okwetolola. Era gunabanga 
ku Aloni okuwererezamu: ne'do- 
bozi lyagwo lināwulirwānga bwa- 
naingiravga mu watukuvu mu maso 
ga Mukama, era bwanafulumanga, 
aleme okufa. 

36 Era volikola akapande aka zabu 
enūngi, noyolako, ngenjola ezaka- 
bonero, nti OMUTUKUVU ERI MUKA- 

37 ma. Nokateka ku kagoye aka ka- 
niki, era kanaberanga ku kiremba; 
ku lui olwomumaso olwekiremba 

38 kwekanāberānga. Pra kanabera- 
nga ku kyenyi kya Aloni, ne Aloni 
tanasitulanga obubi bwebitukuvu, 
abana ba Isiraeri byebanatukuza- 
nga mu birabo byabwe byona ebi- 
tukuvu; era kanaberanga ku kye- 
nyikye enaku zona, balyoke kb - 
'kirizihwe mu maso ga Mukama. 

39 Era oliruka ekizibawo ekyakatimba 
ekya bafuta enūngi, era olikola eki- 
remba ekya bafuta enūngi, era oli- 
kola olukoba, omulimu ogwomuda- 

40 liza. Era lolibakolera ebizibawo 
abina ba Aloni, era olibakolera 
enkoba, nenkufira olibakolera, o- 

41 Iwekitibwa nolwobulingi. Nobiteka 
ku Aloni mugandawo, ne ku binabe 
awamu naye; ™ nobafukako ama- 
futa,” no'juza emikono gyābwe, no- 
batukuza, balyoke bamperezenga 

42 mu bwakabona. Era olibakolera 
oseruwale za lugoye okubika ku 
mubiri ogwobwerere bwiibwe; zi- 
riva mu kiwato okukoma mu bisa- 

43 mbi: era zinaberanga ku Aloni, ne 
ku banabe, bwebaniingiranga mu 
wema eyokusisinkanirangamu, oba 
P bwebanasembereranga ekyoto o- 





28. 12-43. 


NA 


a 
ga Be N 


THANN 
go 
ge 


ai 
FS É 
=j 


9 Kuv. 3. 
30. 
Zek. 14 20. 


P Kurv. 290. 
28. 





29. 1 


? Lev. 5.1 
17; 20. 19, 
20; -2 9. 

Kubal 9. 
13; 1%. 22 
#Ler.27.7. 


€ Ler. 8. 2. 


è Ler. 2.4; 
6 20-24. 


"Lub 8, 
a. 





2 OKUVA. 





yinga kiragiro emirembe gyona eri 
ye neri eza'derye eririmu'dirira. 


29 Era bwolibakola bwotyo oku- 
batukuza, bampereze mu bwa- 
kabona: a otwāle ente enume ento 
nendiga enume biri ezitaliko bule- 

2 ma, nemigati è egitazimbulukuswa, 
nobugati obutazimbulukuswa obu- 
tabu'dwamu amafuta, nemigati e- 
gyempewere egitazimbuluknswa e- 
gisigibwako amafuta: oligikola no- 

8 bn'ta obulūngi obweng'ano. Era 
oligiteka mu ka'bo kamu, oligire- 
tera mu ka'bo, awamu nente ne- 

4 ndiga ebiri. Ne Aloni nabanabe 
olibaleta ku mulyango ogwewema 
eyokusisinkanirangamu, “olibanaza 

5 nama'zi. Era ?oli'dira ebyambalo 
noyambaza Aloni ekizibawo, no- 
munagiro ogwekānzu, nekānzu, 
nekyomukifuba, nomusiba oluko- 
ba olwekanzu olulukibwa nama- 

6 gezi: era oli'sa ekiremba ku mu- 
twegwe, noteka engule entukavu 

7 kukiremba. Nolyoka otwila! ama- 
futa agokufukibwako, nogafuka ku 
mutwegwe, nomufukira amafuta. 
8 Era olireta abanabe, nobambaza 
9 ebizibawo. Era olibasiba enkoba, 
Aloni nabanabe, noba'sako euku- 
fira: era baniberinga Jnobwaka- 
bona mu kiragiro ekitali'gwawo: 
era Yoli'juza emikono gya Aloni 
10 nabanabe. Era olireta ente mu 
maso gewemaeyokusisinkaviranga- 
mu: ne ?Aloni nabanabe neba'sa 
engalo zabwe ku mutwe gwente. 
11 Era olisala ente mu maso ga Mu- 
kama, ku mulyango gwewema eyo- 
12 kusisinkanirangamu. Notwala ku 
musai gwente, noguteka ku maye- 
mbe gekyoto nolunwerwo; noyiwa 
omusai gwona mu kntobo yekyoto. 
13 Era olitwala lamasavu gona aga- 
bika ebyenda, nekisemge ekiri ku 
kibiimba, nensigo zombi, namasavu 
agaziriko, nobyokera ku kyoto. 
14 Naye ” enyama yente, ne'diba lya- 
yo, nobu'sa bwayo, nobyokera no- 
muliro ebwêru wolusisira : kye ki- 
15 webwayo olwebibi. Era olitwala 
endiga emu; ne Aloni nabanabe 
neba'sa engalo zabwe ku mutwe 
16 gwendiga. Era olisala endiga, no- 
twala omusai gwayo, nogumansira 

17 ku kyoto okukyetolola. Era olite- 
matema endiga mu bitiindu byayo, 
nonaza ebyenda byayo, namagulu 
gayo, nobiteka wamu nebitundu 

18 byayo nomutwe gwayo. Era olyo- 
kera ku kyoto endiga enamba : kye 
kiwebwayo ekyokebwaeri Mukama: 
lye #'vambe edingi, ekiwebwayo 
ekikolebwa nomuliro eri Mukama: 

19 Era olitwala endiga eyokubiri; ne 


kuwereza mu watukuvu; 7 baleme 
okusitula obubi, nokufa: #kinabe- 


nrang eran aaa aa a —I > 


Aloni nabanabe neba'sa engalo zā- 
20 bwe ku mutwe gwendiga. Nolyoka 
osala endiga, notwala ku musai 
gwayo, noguteka ku nsonda yokutu 
okwadyo okwa Aloni, ne ku nsonda 
zamatu agadyo agabānabe, ne ku 
binkumu ebyokumikono gyābwe e- 
gyadyo, ne ku bisaja ebyokubigere 
byabweebyadyo, nomansira omusai 

21 ku kyoto okukyetolola. Era oli- 
twala ku musai oguli ku kyoto, ne 
ku mafuta agokufukibwako, nobi- 
mansira ku Aloni, ne ku byamba- 
lobye, ne ku banabe, ne ku bya- 
mbalo byabānabe wamu naye: naye 

o alitukuzibwa, nebyambalobve, nsa- 
banabe, nebyambalo byabānabe wa- 
229 mu naye. Era olitwala ku ndiga 
amasavn, nomukira ogwamasavu, 
namasavu agabika ku byenda, ne. 
kisemge ekyokukibūımba, nensigo 
zombi, namasavu agaziriko, neki- 
sambi ekyadyo; kubanga ye ndiga 
23 eyokutukuza: nomugati gumu, na- 
kagati akasigibwako amafuta kamu, 
nomugatiogwoluweweregumu,ngo- 
'gya mu ka'bo akemigati egitazi- 
mbulukuswa akali mu maso ga 
24 Mukama: era olibi'sa byona mu 
ngalo za Aloni, ne mu ngalo zaba- 
nabe ; P nobiwūba okuba ekiwebwa- 

o ekiwibibwa mu maso ga Mu- 

25 kaina: Era olibi'gya mu ngalo zā- 
bwe, nobyokera ku kyoto ku ki- 
webwayo ekyokebwa, okuba e'vū- 
mbe edingi mu maso ga Mukama: 
kye kiwebwayo ekikolebwa nomu- 
26 liro eri Mukama. Era olitwala e- 
kifuba kyendiga ya Aloni eyokutu- 
kuza, nokiwūba okuba ekiwebwayo 
ekiwūbibwa mu maso ga Mukama: 
era ekyo r kinabanga mugabogwo. 
27 Era solitukuza cekifuba ekyekiwe- 
bwayo ekiwūbibwa, nekisāmbi e- 
kyekiwebwayo ekisitulibwa, ekiwŭ- 
bibwa era ekisitulibwa, ekyendiga 
eyokutukuza, yeyo eya Aloni, neyo 
28 eyabinabe: era eneberānga ya A- 
loni nabānabe ! ngekinagwaniranga 
abana ba Isiraeri emirembe gyona : 
kubanga kye kiwebwayo ekisituli- 
bwa: era eneberānga ekiwebwayo 
ekisitulibwa abāna ba Isiraeri gye- 
bawa mu sadaka zābwe ezebiwe- 
bwayo olwemirembe, kye kiwebwa- 
yokyābweekisitulibwa eri Mukama. 

29 Nebyambalo ebitukuvu ebya Aloni 
u bināberānga bya banabe abalimu- 
'dirira, okubifukirwāngamu ama- 
30 futa. nokubitukulizibwāngamu. 0. 
mwana alimu'dirira okuba kabona 
anabyambaliranga enaku musanvu, 
bwanaingiranga mu wema eyoku- 
sisinkanirangamu okuwereząa mu 
31 kifo ekitukuvu. Era olitwāla endi- 
ga eyokutukuza, nofumbira enya- 
32 ma yayo mu kifo ekitukuvu. Ne 


Aloni nabanabe balirya enyama 





“ Beb.9.2. 


P Ler.1.20. 


r Zab.99.6. 
“Lev. 7. 31, 


Kubal. 18. 
A 


11,) 


“ Kubal. 
20. 26, 28. 





72 


OKUYVA. 





w Mat. 12. 
4. 


Y Lev. 22. 
10. 


’ Beb. 10. 
11. 


a Kur. 40. 
10. 


è Kur. 30. 
Mat, 23.19. 


Zek. 2 10. 
Yok. 14.17, 


Z3. 
2 Kol.6.16. 
Kub. 21.3. 


10. 
Lev. 4. 7, 
18; 8.3. 


yendiga  nemigati egiri mu ka bo, 
mu mulyango gwewema eyokusisi- 

33 nkanirangamu. Era balirya ebi- 
were'dwayo olwokutangirira, oku- 
batukuza nobubalongosa: naye 
Yymu'na gwanga tabiryangako, ku- 

34 banga bitukuvu. Era bwewalisi- 
galawo ku nyama eyokutukuza oba 
ku migati okutiisa enkya, nobyokya 
ebirisigalawo nomuliro: tebiriri- 

35 bwa, kubanga bitukuvu. Bwoli- 
kola bwotyo Aloni nabinabe, nga 
byona byeukulagi'de : olibatukuliza 

36 enaku musanvu. Era ? onowanga- 
yo buli lunaku ente eyekiwebwayo 
olwekibi olwokutāngirira: era o- 
nolongosanga ekyoto, bwonokiko- 
leranga ekyokutangirira; era 40- 
nokifukangako amafuta, okukitu- 

37 kuza. Onokikoleranga ekyoto e- 
kyokutangirira enaku musanvu, no- 
kitukuzanga: era ekyoto kiribera 
kitukuvu nyo; > buli ekinakomanga 
ku kyoto kinabanga kitukuvu. 

38 Kale byonowangayo ku kyoto bye 
bino; ¢ abana bendiga babiri abaka- 
mala omwaka ogumu 4 buli lunaku 

39 obutayosa. “Enkya onowangayo o- 
mwana gwendiga ogumu; nakawu- 
ngezi onowangayo omwana gwendi- 

40 gaogwokubiri: era awamu nomwana 
gwendiga omulala (onowangayo) e- 
kitundu ekyekumi (ekya efa) ekyo- 
bu'ta obulūngi obutabu dwamu eki- 
tundu ekyokuna ekya ini ekyama- 
futa amakube; nekitundu ekyokuna 
ekya ini ekyomwenge okuba ekiwe- 

JI bwayo ekyokunywa. Nomwana 
gwendiga omulala /onomuwangayo 
akawungezi, era onogukolinga nga 
bwewakola ekiwebwayo ekyobu'ta 
ekyenkya, nekiwebwayo ekyoku- 
nywa ekyenkya, okuba e'vumbe e- 
dungi, ekiwebwayo ekikolebwa no- 

42 muliro eri Mukama. Kinaberanga 
ekiwebwayoekyokebwaekitali'gwa- 
wo mu mirembe gya'mwe gyona mu 
mulyango gwewema 9 eyokusisinka- 
nirangamu mu maso ga Mukama: 
awo wenäsisinkanirānga na mwe, 

43 okwogerera awo nawe. Era awo 
wenasisinkaniranga nabāna ba Isi- 
raeri; newema ieritukuzibwa neki- 

44 tibwa kyange. Era nditukuza ewe- 
ma eyokusisinkanirangamu, nekyo- 
to: ne Aloni nabanabe A ndibatuku- 
za, Okumpererezanga mu bwakabo- 

45 na. Era !natulanga mu bana ba 
Isiraeri, era naberanga Katonda wa- 

46 bwe. Nabo banategeranga nga 'nze 
Mukama Katonda wabwe, eyaba- 
'gya munsi Yemisiri, ndyoke ntūle 
Wo 'nze Mukama Katonda wa- 

we. 


3 Era olikola tekyoto bekyokwo- 
terezangako obubane: olikikola 


2 nomuti ogwa sita. Obuwanvu bwa- 
kyo mukono, nobugazi bwakyo mu- 
kono; kiryenkavankana enjui zo- 
na: nobugulumivu bwakyo mikono 
ebiri. amayembe gakyo galiba ga 

8 muti gumu nakyo. Era olikibikako 
zabu enungi, wa gulu wakyo, nenjui 
zakyo okwetolola, namayembe ga- 
kyo; era olikikolako engule eya za- 

4 bu okwetolola. Era olikikolako e- 
mpeta biri eza zabu wansi wengule 
yakyo, mu mbirizi zakyo zombi, ku 
njui zakyo zombi kwolizikolera; era 
ziribera bifo bya misituliro okukisi- 

5 tulirāngako. Era olikola emisituliro 
nomuti ogwa sita, nogibikako zabu. 

6 Era olikiteka mu maso gegigi eriri 
okumpi nesanduko eyobujulirwa, 
mu maso “gentebe eyokusasira eri 
ku bujulirwa, kwenasisinkaniranga 

Tuawe. Ne Aloni anayoterezanga 
okwo 4 obubane obwebiwunya aka- 
losa : buli nkya, ¢ bwanazirongosa- 

8 nga etabaza, anabwotezanga. Era 

oni bwanakolezanga etabaza aka- 
wungezi, anibwotezanga (okuba) 
obubane obutali'gwawo mu maso ga 
Mukama mu mirembe gya'mwe gyo- 

9 na. Temukyoterezingako /obubā- 
ne obulala, newakuba'de ekiwebwa- 
yo ekyokwokya, vewakuba'de ekiwe- 

wayo ekyobu'ta: 'so temukifuki- 
rangako ekiwebwayo ekyokunywa. 
10 Era 9 Aloni anakolanga ekyokuta- 
ngirira ku mayembe gakyo omuli- 
ndi gumu buli mwaka: nomusai o- 
gwekiwebwayo olwebibi ekyokuta- 
ngirira bwanakikoleranga ekyoku- 
tangirira omulūndi gumu buli mwa- 
ka mu mirembe gya'mwe gyona; 
kye kitukuvu enyo eri Mukama. 
11 Mukama nagamba Musa nti 
12 i Bwonobalānga omuwendo gwaba- 
na ba Isiraeri, ababalibwa mubo 
bwebenkana, nebalyoka bawānga 
buli muntu k ekyokununula ememe- 
ye eri Mukama, bwonobabalanga; 
l kawumpuli aleme okubakwata 
13 bwonobabalanga. Kino ™ kyebana- 
wanga, buli anaitanga mwabo aba- 
bali dwa (anawanga) ekitūndu kya 
sekeri, nga sekeri eyomuwatukuvu 
bweri: ^% {sekeri emu yenkana ne 
gera amakumi abiri:j ° ekitundu 
kya sekcri okuba ekiwebwayo eri 


14 Mukama. Buli anaitanga mwabo | 24 


ababali'dwa, bona abakamala emya- 


ka amakumi abiri oba okusingawo | 8, 
anawanga ekiwebwayo ekya Muka- | 47 


15 ma. Pr Abagaga tebasu'kirizangawo 


29. 33—30. 16. 


“Kur. B 
21, 22. 


d lu. 84. 
Luk. 1. 9. 
“ Kur. 27. 
21. 


SLev. 10.1 


newakuba'deabavu tebakendezanga | 26. 


ku kitundu kya sekeri, bwebanawa- 
nga ekiwebwayo ekya Mukama o- 
16 Iwokutangirira ememeza mwe. Era 
onotwalanga feza eyokutangirira ku 
bana ba Isiraeri, nogikoza ” emiri- 
mu egyomuwema eyokusisinkanira- 
ngamu; ebere s eki'jukizo eri abana 





| 30. 17— 81. 16. 


OKUVA. 










"lu. 25. 


ba Isirreri mu maso ga Mukama, 
okutangirira ememe za mwe. 
17 Mukama nāgamba Musa nti 
18 Era ’olikola ekinabirwamu kya ki- 
komo, nentobo yakyo ya kikomo, 
okunabiringamu: nokiteka " waka- 
ti wewema eyokusisinkanirangamu 
nekyoto, nokifukangamu amazi. 
19 NeAloni nabanabe  bananabiranga- 
mu engalo zibwe nebigere byabwe: 
20 bwebanaingiranga mu wema eyoku- 
sisinkanirāngamu, bananabangana- 
ma'zi, baleme okufa; newakuba' de 
bwebanisembereranga ekyoto oku- 
wereza, okwokya ekiwebwayo eki- 
21 kolebwa nomuliro eri Mukama: ba- 
nanabanga bwebatyo engalo zabwe 
nebigere byabwe, baleme okufa: 
era #kinaberanga kiragiro enaku 
_ zona eri bo, eri ye neri eza'derye 
mu mirembe gyabwe gyona. 
22 Nate Mukama nagamba Musa 
23 nti Era #wetwalire ku byakalosa 
ebimanyibwa, “mulo ekulukuta (se- 
keri) bitano, ne kinamomo (sekeri) 
bibiri mwatano, kye kitundu kyo- 
muwendo, gwa mulo, ne bkalamo 
empomêrevu (sekeri) bibiri mwata- 
24 no, ne “kasia (sekeri) bitano, nga 
sekeri eyomuwatukuvu bweri, na- 
25 mafuta agomuzeituni dini emu: era 
olibikoza amafuta amatukuvu ago- 
kufukibwangako, omugavu oguta- 
bu'dwa namagezi agomukozi wo- 
mugavu : galiba ¢ mafuta amatuku- 
26 vu agokufukibwangako. Era / oli- 
gafuka ku wema eyokusisinkanira- 
27 ngamu, ne ku sanduko eyobujuli- 
rwa, ne ku meza ne ku bintu bya- 
o byona, nekikondo ne ku bintu 
byakyo, ne ku kyoto ekyokwotere- 
28 zangako, ne ku kyslo ekyokwoke- 
ravgako ne ku bintu byakyo byona, 
ne ku kinabirwamu ne ku ntobo ya- 
29 kyo. Era olibitukuza oknbera ebi- 
tukuvu enyo: I buli ekinabikoina- 
30 ngako kiriba kitukuvu. Era Aloni 
nabanabe iolibafukako amafuta, no- 
batukuza, okumperereza mu bwaka- 
31 bona. Era oligamba abana ba Isi- 
raeri nti Gano ganāberānga mafuta 
matukuvu agokufukibwāngako eri 
'nze mu mirembe gya'mwe gyona. 
82 Tegafukibwanga ku mubiri gwa 
muntu, 's0 temukolanga agafanana 
nago, nga bwegatabulwa: ge matu- 
kuvu, galibera £ mAtukuvu gyemuli. 
33 Buli !alitabula agafanana nago, na 


. e e. 


34 Mukamanagamba Musanti” We- 
twalire ebyakawowo ebiwomerevu, 
sitakite, ne onuka, ne galabano; 
ebyakalosa ebiwomerevu nomugavu 
omulongofu: byona byenkane obu- 

35 zito; era olibikoza ekyokwoteza, 

akalosa akakolebwa ” namagezi a- 

gomukozi wakalosa, akatabu dwa- 





— = 





mu omunyo, akalongofu, akatuku- 
36 vu: era olikatwalako nokasekulase- 
kula nyo, uokateka mu maso gobu- 
julirwa mu wema eyokusisinkanira- 
ngamu,’ wenasisinkaniranga nawe: 
P kanaberanga katukuvu nyo gye- 
37 muli. Nekyokwoteza kyolikola ” te- 
mukyekoleranga 'mwe mwe'ka nga 
bwekitabulwa: kināberānga kitu- 
38 kuvu gyoli eri Mukama. *%Bnuli a- 
nakolanga agafanana nago, okuwu- 
nyako, alizikirizibwa okuva mu ba- 


ntube. 
31 MUKAMA nagamba Musa nti 
2 a Laba, mpise erinya Bezaleri 
d Omwana wa Uli, omwana wa Ku- 
3 li, owomukika kya Yuda: era ¢ 'mu- 
'juzi'za omwoyo gwa Katonda, mu 
magezi, ne mu kutegera, ne mu ku- 
manya, ne mu buli ngeri ya kukola, 
4 okulowoza emirimu egyamagezi, o- 
kukola ne zābu, ne feza, nekikorno, 
5 ne mu kusala amainja agoku'samu, 
ne mu kwola emiti, okukola mu buli 
6 ngeri ya kukola. Nange, laba, nte- 
sewo wamu naye d Okoliabu, omwa- 
na wa Akisimaki, owomukika kya 
Dani; ne mu mitima gyabwe bona 
abalina “temitima egyamagezi ngita- 
'demu amagezi bakole byona bye- 
7 nkulagi'de: Jewema eyokusisikani- 
rāngamu, ne 4 sanduko eyobujuli- 
rwa, i nentebe eyokusasira egiriko, 
8 nebintu byona ebyomuwema; kne- 


meza nebintu byayo, !nekikondo | & 


ekirūngi nebintu byakyo byona, ne- 
9 kyoto ekyokwoterezangako; ™ ne- 
kyoto ekyokwokerangako nebintu 
byakyo byona,” nekinabirwamu ne- 

10 ntobo yakyo; ° nebyambalo ebiko- 
lebwa obuliingi, nebyambalo ebitu- 
kuvu ebya Aloni kabona, nebyamba- 
lo ebyabānabe, okuwerereza mu 

11 bwakabona ; ? nainafuta agokufuki- 
bwangako, nekyokwoteza rekyebya- 
kalosa ebiwomerevu ekyawatuku- 
vu: nga byona byenkulagi'de, bwe- 
balikola bwebatyo. 

12, 13 Mukama nagamba Musa nti E- 
ya biilira abana ba Isiraeri nti s Ma- 
zima mukwatanga sabiti zānge : ku- 
banga ke kabonero wakati wānge 
na mwe mu mirembe gya'mwe gyo- 
na; mulyoke mumanye nga 'nze 

14 Mukama abatuknza. Kyemunāvā- 
nga 'inukwata sabiti; kubanga lwe 
lutukuvu gyemuli: buli analuso- 
byanga talemanga ku'tibwa: kuba- 
nga 4 buli analukolerangako emiri- 
mu gyona, omwoyo ogwo gunaziki- 

15 rizibwanga mu bantube. ”Enaku 
mukaga emirimu gikolebwenga; na- 
ye ku Vlunaku olwomusanvu waba- 
ngawo sabiti olwokuwn'mula oku- 
tukuvn, okutukuvu eri Mukama: 
buli anikoleranga emirimn gyona 

16 ku sabiti, talemanga ku'tibwa. Aba- 


C3 

































































73 


74 





# Lub.1.91; 
2. 2. 


! 1 Kol 10. 
# Ma 9.12. 


iMa 4. 16. 
Dalam. 2. 


mKur. 33. 
3.5; 34. 9. 
Ma. 9. 6,13; 


OKUVA. 


na ba Isiraeri kyebanavanga bakwa- | 18 oleke obubi obwo eri abantubo. O- 


ta sabiti, okwekiimanga sabiti mu 
mirembe gyābwe gyona, okuba e- 
17 ndagano etali'gwawo. Ke kabone- 
ro wakati wange nabana ba Isirae- 
ri enaku zona: kubanga ?mu naku 
mukaga Mukama yakola e'gulu ne 
nsi, ne ku lunaku olwomusanvu 
nawu' mula, nawcra. 
18 Bweyamala okwogera naye ku lu- 
sozi Sinai, nawa Musa ebipande bi- 
biri ebyobujulirwa,“ ebipande cbya- 
mainja, ebyawaudikibwako nengalo 


ya Katonda. 
3 9 Awo abantu bwebalaba nga Mu- 
sa 4 alu'de oku'ka okuva ku lu- 

sozi, nebakung'ana eri Aloni, neba- 
mugamba nti b Golokoka, otukolere 
bakatonda, abanītukulemberānga ; 
kubauga Musa oyo, ye yatu'gya mu- 
nsi Yemisiri, tetumanyi kyaba'de. 

2 Aloni nabagamba nti Mumenye ku 
mpeta eza zabu, Ceziri mu matu 
gabakazi ba'mwe, nagabana ba'mwe 
abobulenzi nabobuwala, muzinde- 

8 tere. Abantu bona nebamenya ku 
mpeta eza zabu ezali mu niatu ga- 

4 bwe, nebaziretera Aloni. 4 Nagito- 
la mu ngalo zabwe, nagiwumba ne- 
kyuma ekisala, nāgifūla enyana e- 
nsanuse; nebogera nti Bano be ba- 
katondabo, 'gwe Isiraeri, abaku'gya 

5 munsi Yemisiri. Aloni bweyalaba, 
nazimba ekyoto mu maso gayo; 
Aloni €nalangira nayogera nti E- 
nkya wanabera embaga eri Muka- 

6 ma. Nebagolokoka enkya mu ma- 
kya, nebawayo ebiwebwayo ebyo- 
kwokya, nebaleta ebiwebwayo o- 
lwemirembe; abantu/nebatula oku- 
lya nokunywa, nebagolokoka oku- 
zanya. 

7 Mukama nagamba Musa nti 9 Ge- 
nda oserengete ; kubanga abantubo 
bewa'gya munsi Yemisiri $beyono- 

8 nyese'za: bakyamye mangu neba- 
va mu ‘kubo *lyenabalagira : beko- 
le'de enyana ensanuse, nebagisinza, 
nebagiwa sadaka, nebogera nti! Ba- 
no be bakatondabo, 'gwe Isiraeri, 

9 abāku'gya muunsi Yemisiri. Muka- 
ma nägamba Musa nti ” Abantu 
bano mbalabye, era, laba, be bantu 

10 abalina ensingo enkakanyavu: kale 
kakano " ndeka, obusungu bwange 
bwāke nyo kubo, era mbazikirize : 
era ° ndikufula 'gwe c'gwānga ede- 

ll ne. Musa 7 neyegairira Mukama 
Katondawe, nayogera nti Mukama, 
kiki ckyasi'za enyo obusungubwo 
ku bantubo, bewa'gya munsi Yemi- 
siri namanyi amangi nomukono o- 

12 gwobuinza ? r Lwa ki okwogeza A- 
bamisiri nti Yaba'gyiramu obubi, 
okuba'tira ku nsozi, uokubazikiriza 
okuva ku maso gensi? Oleke obu- 
sungubwo obukambwe, o'julukuke 


'jukire Ibulaimu, Isaka, ne Isiraeri, 
abawerezabo, $ bewerairirira we'ka 
nobagamba nti ' Ndyongera eza'de 
lya mwe ngemunyenye ezomu gulu, 
nensi eyo yona gyenjoge'deko ndi- 
giwa eza'de lya'mwe, nabo baligisi- 
14 kira emirembe gyona. Mukama 
u na'julukuka naleka obubi bwaba- 
'de ayoge'de okubakola abantube. 
15 Musa © näkyuka, nāserengeta o- 


kuva ku lusozi, ngalina ebipande |: 


bibiri ebyobujulirwa mu ngaloze ; 


cbipandeebyawandikibwako ku njui | 45 


zabyo zombi; byawandikibwako e- 
16 rui nerui. Y Nebipande byali mulimu 
gwa Katonda, nokuwandika kwali 
uwandika kwa Katonda, okwayo- 

17 lebwa ku bipande. Yosuwa bweya- 
wulira e'dobozi lyabantu uga boge- 
rera wa'gulu, nagamba Musa uti 
Waliwo e'dobozi eryokulwana mu 
18 lusisira. Nayogera nti Eryo si 'do- 
bozi lyabo abogerera wa'gulu olwo- 
kuwiangula, 'so si 'dobozi I yabo aba- 
kaba olwokugobebwa: naye e'dobo- 

19 zi lyabo abaimba lyempulira. Awo 
olwātuka bweyasemberera olusisi- 
ra, nālyoka #alaba enyana nabazi- 
na: obusungu bwa Musa nebwaka 
nyo, nakasuka ebipande mu ngalo- 
ze, nibimenyera wansi wolusozi. 
20 a Natwala enyana gyebali bakoze, 
nagyokya nomuliro, nagisekulase- 
kula, nagimavsira ku ma'zi, naga- 
231 nywesako abana ba Isiraeri. Musa 
nagamba Aloni nti b Abantu bano 
bakukola ki, 'gwe nokuleta nobale- 
22 tako okwonona okunene? Aloni nā- 
yogera nti Obusungu bwa mukama 
wange buleme okubūbūka enyo: 

c gwomanyi abantu bano, nga bago- 

23 bererera dala obubi. Kubanga bā- 
ng'amba nti Tukolera bakatonda, a- 
banatukulemberanga: kubanga Mu- 

sa oyo, ye yatu'gya munsi Yemisiri, 

24 tetumanyi kyaba de. Nembagamba 
nti Buli alina zabu yona yona, ba- 
gimenyeko; awo nebagimpa: ne- 
ngiteka mu muliro, 4 nenyana eno 
25nevamu. Awo Musa bweyalaba 
engabantu bajemye; kubanga /A- 
loni yabajemya okusekererwa aba- 
26 labe bibwe: Musa nalyoka aimiri- 
ya mu wankaki wolusisira, nayoge- 

ra nti Buli muntu ali kulwa Muka- 
ma, (a'je) gyendi. Abina bona aba 

27 Levi nebakung'ana gyali. Nabaga- 
mba nti Bwati bwayogera Mukama, 
Katonda wa Isiraeri, nti Muteke 
buli muntu ekitalakye ku kisambi- 
kye, muding'ane mu miryango gyo- 
na mu lusisira Iwona, ” mu'te buli 
muntu mugandawe, na buli muntu 
mu'ne, na buli muntu muliranwa- 
28 we. Abana ba Levi nebakola nge- 
kigambo kya Musa: nebafa ku ba- 
ntu ku lunaku luli abasaja nga 







e d 


31. 17—32. 28. 





5 Ma. 9. 16, 
17. 


8 Ma. 9.21. 


> Lub.20.9. 


€ Kuv. 14. 
11; 15. 24; 
JA 2,20, 28; 
17, 2, 4. 


# Kubal 
25. b. 
Ma. 33. 9. 





AAA AA aana aa aana aaa abaan aaa ani 


T TOA s? vib 


a 
A 
[=] 
4 


32. 29—34. 1. 


: Kubal. 


Mat.10. 37. 
i i &am.12 
0, 23. 

Luk.15,18 
12 Sam.16. 


E 
[=] 
3 


4P 
b 


f 
BB g 


pn 


29 ukumi satu. “Musa nayogera nti 
Mwetukuze lero eri Mukama, ne- 
wakuba'de okulwāna buli muntu 
nomwanawe, era ne mugandawe ; 

30 alyoke abawe lero omukisa. Awo 
olwatuka enkya Musa nāgamba a- 
bantu nti £ Mwayononye ekyonono 
ekinene: ne kakano nalinya eri 
Mukama; ? mpo’zi nakola ' ekina- 
tangirira olwekyonono kya'mwe. 

31 Musa " na'dayo eri Mukama, nayo- 
gera nti Woo, abantu abo bayono- 
nye ekyonono ekinene, nebekolera 

32 bakatonda aba zābu Naye kaka- 
no, bwonosonyiwa ekyonono kya- 
bwe—; naye bwotobasonyiwe, ° o- 
nsangule 'nze, nkwegairi de, P mu 

33 kitabokyo kyewawandika. Mukama 
nagamba Musa nti Buli eyanyono- 
nye 'nze, oyo gwenasangula mu ki- 

34 tabo kyange. Ne kakano geuda, 

' otwāle abantu mu (kifo) kyenaku- 
gambako: laba, malaika wange 
anakukulemberanga: era uaye $ ku 
lunaku luli Iwendiwalana, ndibawa- 

35 lanako ekibi kyābwe. Mukama nā- 
bonyabonya abantu, kubanga 'bā- 
kola enyana, Aloni gyeyakola. 

3 3 Mukama nigamba Musa nti 

Mugende mulinye okuva wano, 
'gwe nabantu bewa'gya munsi Ye- 
misiri, muingire munsi gyenalairi- 
ra Ibulaimu, Isaka, ne Yakobo, nga 
njogera nti “Ndigiwa eza'deryo: 

2 era budituma malaika mu masogo; 
era “ndigobamu Omukanaui, O- 
mwamoli, Nomukiti, Nomuperizi, 

3 Omukivi, Nomuyebusi: 4 munsi e- 
kulukuta namata nomubisi gwenju- 
ki: ku a “'nze siririnya wakati 
mu'mwe; kubanga oli /'gwanga e- 
ririna ensingo enkakanyavu: neme 

4 7 okukuzikiriza mu 'kubo. Abantu 
bwebawulira ebigambo ebyo ebibi, 
inebanakuwala: knewataba mnntu 

5 ayambala ebyobuyonjobye. Muka- 
ma na ba Musa nti Gamba aba- 
na ba Isi 
ririna ensingo enkakanyavu: mbe- 
ra kulinya ' wakati mu'gwe (newa- 
kubade) akasera akatono, nandi- 
kuzikiri'za: kale kakano yambula 
ebyobuyonjobyo, ndyoke 7" ntegere 

6 bwenākukola. Abāna ba Isiraeri 
nebeyambula ebyobuyonjo byabwe 
okuva ku lusozi Kolebu nokweyo- 
ngerayo. 

7. Musa yatwalanga ewema nagisi- 
mba ebweru wolusisira, walako no- 
lusisira ; " nagiita Ewema eyokusi- 
sinkanirangamu. Era buli ° eyano- 
nyanga Mukama nafulumanga nā- 
genda mu wema eyokusisinkanira- 
ngamu, eyali ebweru wolusisira. 

8 Era Musa bweyafuluminga nage- 
ndanga mu Wema, abantu bona 

nebagolokokānga nebaimirira, buli 


ri nti Muli 'gwānga e- | 








OKUVA. 


muntu P mu mulyango gwewemaye, 
natunulira Musa, okutiisa bweya- 
9 malanga okuingira mu Wema. Awo 
Musa bweyaingiranga mu Wena, 
empagi eyekire ne'ka neimirira ku 
mulyango Gwewema: Mukama 

10 " nayogera ne Musa. Abantu bona 
nebalaba empagi eyekire ngeimiri- 
'de ku mulyango Gwewema: aba- 
ntu bona nebaimuka nebasinza, bu- 
li muntu mu mulyango gwewema- 

11 ye. s Mukama nayogeranga ne Mu- 
sa nga balabagana mu maso, ngo- 
muutu bwayogera ne mukwanogwe. 
Na dangayo mu lusisira vate: na- 
ye f omuwerezawe, Yosuwa, omwa- 
na wa Nuni, omuvubuka, teyavā- 
nga mu Wema. 

12 Musa nagamba Mukama nti La- 
ba, “4 ondagira nti Twala abantu ba- 
no: notong' anya kumanya gwono- 
tuma awamu nange. Naye wayo 
gera nti w Nkumanyi erinya, era 1 

13 walaba ekisa mu maso gange. Ka- |; 
le kakano, nkwegairi'de, y bwemba 


nga nalaba ekisa mu masogo, zonda- | 4: 27. 1) 


ge amakubogo, nkumanye, ndyoke 
udabe ekisa mu masogo: era lowo- 
14 za nge'gwanga lino ^ bantubo. Nā- 
yogera nti! o gange galigenda 
(nawe), nange ndikuwa “okuwu'mu- 
15 la. Nāmugamba ntid Amasogo bwe- 
gatagendenga (nange), totutwala 
16 okuva wano. Kubanga kiritegere- 
bwa kitya nga 'nze nalaba ekisa mu 
magogo, 'nze nabantubo? “si kye- 


kiriva (kitegerebwa) kubanga oge- 9 


nda na'fe, /nokwawulwa netwawu- 
libwa, 'nze nabautubo, mu bantu 
bona abali ku maso gensi? 

17 Mukama nagamba Musa nti 9 Era 


nekyo kyoyoge'de ndikikola: kuba- | 2. 


nga f walaba ekisa mu maso gange, | 54 
18 nange nkumanyi erinya. Nayoge- 
ya nti Nkwegairi'de, ondage 4 ekiti- | % 


19 bwakyo. Nāyogera nti ¿Nàisa oO- |2 


bulūngi bwānge bwona mu maso- 
go, era natendera erinya lya Muka- 
ma mu masogo; era ™ namukwa- 
tirwānga ekisa 7? gwenākwatirwā- 
nga ekisa, era nimusasiranga gwe- 
20 nasasiranga. Nayogera nti Toi- 
nza kundaba maso: kubanga ° omu- 
ntu talindabako naba omulamu. 
21 Mukama nayogera nti Laba, wali- 


wo ekifo ekiri okumpi nange, nawe | gp 


22 onoimirira ku jinja: awo olunatu- 
ka ekitibwa kyange bwekinaba nga 
kiita. ? nakuteka mu lwatika olwo- 
mujinja, "nenkubikako nomukono 
gwange okutisa bwenaba nga mpi- 

23 sewo: nenziyako omukono gwange, 
nawe nolaba amabega gange: naye 


amaso gange “tegalabike. 
3 4 MUKAMA nagamba Musa nti 
a Weba'jire ebipande bibiri e- 
byamainja ebifanana ngebyolube- 












16 





b lu. 28. 
Ma. 10. 2,4. 
“ Kuv. 19. 


Zab.77.14; 
78.12; 147. 


20. 
t Ma.10.21. 
Zab. 145.6. 


In. 12, 
f Ma.31.16. 
B 











OKUVA. 


ryoberye: nange bndiwandika ku 
bipande ebigambo ebyali ku bipa- 
nde ebyoluberyeberye, byewame- 
2 nya. Era enkya obe nga wetesete- 
se, olinye enkya ku lusozi Sinai, 
weragire okwo gyendi ku cntiko 
3 yolusozi. 'S0 tewabe muntu dali- 
nya nawe, 's0 nomuntu yena aleme 
okulabikira ku lusozi Iwona Il wona; 
newakuba'de endiga newakuba'de 
ente bireme okulira mu maso go- 
4 lusozi olwo. Naba'ja ebipande bi- 
biri ebifanana ngebyoluberyeberye; 
Musa nigolokoka enkya mu makya, 
nalinya ku lusozi Sinai, Mukama 
nga bweyamulagi'de, natwala mu 
ngaloze ebipande bibiri ebyamai- 
5nja. Mukama na'kira mu kire, 
naimirira eyo wamu naye,“ nāte- 
6 ndera erinya lya Mukama. Muka- 
ma naita mu masoge, nātendera 
nti Mukama, /Mukama, Katonda 
a'ju'de okusasira era owekisa, 
alwawo okusunguwala, era alina 
9 okusãsira okungi í namazima a- 
7 mangi; ¥a'jukira okusasira eri a- 
bantu enkumi nenkumi, !asonyiwa 
obutali butukirivu nokwonona ne- 
kibi; era #atalimu gyako omusa- 
ngo nakatono (oyo aligubako); a- 
walana obutali butukirivu bwa ba- 
kitābwe ku bana babwe, ne ku ba- 
na babana babwe, ku mirembe e- 
gyabanakasatwe negyabanakana. 
8 Musa nayanguwa, navunama omu- 
9 twe wansi, nasinza. Nāyogera nti 
Bwemba kakano nga nalaba ekisa 
mu masogo, ai Mukama, ? Muka- 
wa atambulenga wakati mu'fe, 
vkwegairi'de ; kubanga lye ° 'gwa- 
nga eririna ensingo enkakanyavu ; 
era otusonyiwe obutali butukirivu 
bwa'fe nokwonona k wa 'fe, era otu- 
10 twale okuba Pobusikabwo. Nayo- 
gera nti Laba, r ndagana endaga- 
no: mu maso gabantubo bona #na- 
kolinga ebyamagero, ebitākolebwā- 
nga ngebyo munsi zona, newaku. 
bade mu 'gwanga lyoua lyona: 
nabantu bona bolimu banalabanga 
omulimu gwa Mukama, kubanga 
11 f kyendikukoza kya ntisa. 4 Lowo- 
za kino kal alarira lero: laba, 
mngoba mu masogo Omwamoli, 
Nomukanani, Nomukiti, Nomupe- 
12 rizi, Nomukivi, Nomuyebusi. y We- 
kume we'ka, tolagānānga ndagano 
nabo abali munsi gyogenda, ereme 
okuba #ngekyambika wakati mu- 
13 gwe: naye a mulimenyamenya e- 
byoto byahwe, era mulyasayasa 
empagi zabwe, era è mulitematema 
14 Basera babwe: ckubanga tosinze- 
nga Katonda mulala yena: kuba- 
nga Mukama, erinyalye Wabu'gya, 
15 ye 4 Katonda owobu'gya: “tolaga- 
nanga ndagano nabo abali munsi, 
Jbaleme okwenda nga bagoberera 


bakatonda babwe, nebabawa sada- 
ka bakatonda babwe, 9 newabawo 

16 akuita inolya ku sadakaye; * no- 
twalira abanabo abasaja ku bawa- 
la babwe, tabawala babwe neba- 
LWA nga bagoberera bakatonda 

abwe, nebabayenza abanabo nga 

17 bagoberera bakatonda bābwe. m Te- 
wekoleranga bakatonda abasanuse. 

18 Onekiimanga nembaga eyemigati 
egitazimbulukuswa. Enaku mu- 
kaga onolyanga emigati egitazi- 
mbulukuswa, nga bwenakulagira, 
mu kisera ekyalagirwa ° mu mwe- 
zi Abibu: kubanga mu mwezi Abi- 

19 bu mwewavira mu Misiri. p Buli 
ekina'gulanga enda kyānge; nenso- 
lozo zona enume, ebyoluberyebe- 

20 rye ebyente nebyendiga. rNomwā. 
na omuberyeberye ogwendogoi o- 
nomununulinga nomwāna gwe- 
ndiga: era bwonobānga toyagala 
kumununula, onomenyānga obu- 
lago bwayo. Ononunulinga aba- 
beryeberye bona mu bānabo. "So 
tewabenga $eyeraga eri 'nze nga 

21 talese kintu. “Enaku omukaga 
onokolerangamu emirimu, naye ku 
lunaku olwomusānvu onowu'mu- 
langa: mu naku zebalimirānga- 
mu ne mu naku zebakunguliranga- 

22 mu, onowu'mulanga. “Era one- 
kūmānga embaga eya sabiti, ye 
yomwaka omuberyeberye ogwe- 
ng'ano, nembaga eyokutereka o- 

23 mwaka nga guwe'deko. wEmirū- 
ndi esatu buli mwaka abasajabo 
bona baneraginga mu maso ga 
Mukama Katonda, Katonda wa Isi- 

24 raeri. VKubanga ndigobamu a- 
mawanga mu masogo, £ nengaziya 
ensalozo: 4'g0 tewabenga muntu 
alyegomba ensiyo, bwonogendānga 
okulabika mu maso ga Mukama 
Katondawo emirūndi esatu buli 

25 mwaka. b Towangayo musai gwa 
sadaka yānge wamu nomugati o- 
guzimbulukuswa; “newakuba'de 
sadaka eyembaga Eyoknitako te- 

26 sigalangako okutiisa enkya. dE- 
byoluberyeberye ebyensiyo ebisoka 
onobiretanga mu nyumba ya Mu- 
kama Katondawo. “Tofumbiranga 
omwana gwembuzi mu mata ga 

27 nyina wagwo. Mukama nagam 
Musa nti 'Gwe wandika /ebigambo 
ebyo: kuba ebigambo ebyo nga 
bwebiri bwendagānye bwentyo e- 

28 ndagāno nawe ne Īsiraeri. # Nā- 
mala eyo wamu ne Mukama enaku 
amakumi ana emisana nekiro; nga 
talya mere 'songa tanywa mazi. 
i Nawandika ku bipande ebigambo 
ebyendagano, amateka ekumi. 

29 Awo olwatuka Musa bweya'ka 
okuva ku lusozi Sinai, ¥ebipande 
bibiri ebyobujulirwa nga biri mu 
ngalo za Musa. bweya'ka okuva ku 


84. 2-29. 


“Kurv. 83. 
16 


b. 
17. 10. 
Nge. 16.7. 





34. 30—35. 29. 


I Mat 172. 
2KoL 37, 
13. 


a kur. 24 
3. 


mokol. 2 
13. 
“2 Kol. 3. 
16. 


Ma. 5.22, 
Luk. 13.14. 


> Kur. 36 
2. 


d Kuv. Z. 
6 


1 Kur, 26, 
1, 2 neb. 


S Kuv. 25. 
10 neb. 
f Kuv, 25. 
=. 

| i Kuv. 25 
30. 

| Lev.24.56,8. 





lusozi, Musa natamanya ! ngomu- 
biri ogwamasoge gumasamasa o- 
30 lwokwogera naye. Aloni nabāna 
bona aba Isiraeri bwebālaba Musa, 
laba, omubiri ogwamasoge negu- 
masamasa; nebatya okumusembe- 
31 rera. Musa nabaita; Aloni naba- 
kulu bona abekibina neba da gyali: 
32 Musa nayogera nabo. Oluvanyu- 
ma abina bona aba Isiraeri neba- 
sembera: m nabalagira byona Mu- 
kama byayogere'de naye ku lusozi 
33 Sinai. Musa bweyamala okwogera 
nabo, nateka 7? ekyokubika ku ma- 
34 soge. Naye Musa ° bweyaingirā- 
nga mu maso ga Mukama okwo- 
gera naye, na'gyako ekyokubika, 
okutiisa lweyafulumānga; nāfulu- 
mānga nayogera nabāna ba Isi- 
35 raeri bweyalagirwānga; abana ba 
Isiraeri nebalaba amaso ga Musa, 
omubiri ogwamasoge nga gumasa- 
masa: Musa na'zanga ekyokubika 
ku masoge, okutisa lweyaingirā- 


nga okwogera naye. 
3 5 Musa nikung'anya ekibina kyo- 
na ekyabana ba Isiraeri, nāba- 
amba nti Bino bye bigambo Mu- 
ama byalagi'de, 'mwe okubikola, 
2 aEnaku omukaga emirimu gikole- 
rwëngamu, naye ku lunaku olwo- 
musanvu wabenga olunaku olutu- 
kuvu gyemuli, sabiti eyokuwu'mu- 
la okutukuvu eri Mukama: buli 
anakolerangako omulimu gwona 
3 ana'tibwanga. bTemukumanga mu- 
liro gwona mu nyumba za'mwe zo- 
na ku lunaku olwa sabiti. 
4 Musa nibilira ekibina kyona 
ekyabana ba Isiraeri nti Kino kye 
5 kigambo Mukama kyalagi'de, nga- 
yogera nti Mu'gye ku ba'namwe 
ekiwebwayo eri Mukama: cbuli 
alina omutima ogu'kiriza, akirete, 
kye kiwebwayo ekya Mukama; za- 
6 bu, ne feza, nekikomo; ne kaniki, 
nolugoye olwefulungu, nolumyufu, 
7 ne bafuta, nebyoya byembuzi; na- 
maliba gendiga amanyike amamyu- 
fu, namaliba geng'onge, nomuti 
S gwa sita; namafuta getabaza, 4 ne- 
byakalosa ebyamafuta agokufuka- 
ko, (nebyakalosa) ebyokunyokeza ; 
9 namainja aga onuku, namainja a- 
gokutona, okubêra, ku kanzu ne ku 
10 kyomukifuba. Era buli muntu 
mu'mwe alina omutima ogwama- 
gezi a'je akole byona Mukama bya- 
11 lagi'de; “enyumba, ewema yayo 
nekyokugibikako, ebikwaso byayo, 
nembawo zayo, nemiti gyayo, ne- 
12 mpagi zayo, nebinya byayo ; Jesa- 
nduko, nemisituliro gyayo, entebe 
eyokusasira, negigi eryawulamu; 
13 9 emeza nemisituliro gyayo, nebi- 
ntu byayo byona, i nemigati egyo- 


OKUVA. 


7 


14 kulaga; era £nekikondo ekyetaba- | k Kuv. 28. 


za, nebintn byakyo, netabaza za- 3! neb. 
15 kyo, namafuta agetabaza; ! nekyo- ! 1 Kuv. 90. 


to ekyokwoterezangako, nemisitu- 
liro gyakyo, " namafuta agokufu- 
kako, "nobubane obuwormerevu, 
nakatimba akolu'gi olwomumulya- 
16 ngo ogwewema; 0 ekyōto ekyokwo- 
kerangako ekiwebwayo, era nekiti- 
ndiro kyakyo ekyekikomo, emisitu- 
liro gyakyo, nebintu byakyo byona, 
17 ekinabirwamu nentobo yakyo; Pe- 
bitimbibwa ebyolu'gya, empagi za- 
lwo, nebinya byazo, nakatimba a- 
18 kolu'gi olwolu'gya; eninga ezewe- 
ma, neninga ezolu'gya, nemigwa 
19 gyabyo; ” nebyambalo chbikolebwa 
obulingi, ebyokuwererezangamu 
mu watukuvu, ebyambalo ebitu- 
kuvu ebya Aloni kabona, nebya- 
mbalo ebyabanabe, ebyokuwerere- 
zangamu mn bwakabona. 
20 Ekibina kyona ekyabana ba Isi- 
raeri nebagenda nebava mu maso 
21 ga Musa. Neba'ja buli muntu ?0- 
mutimagwe gwegwakubiriza, era 
na buli muntu omwoyogwe gwe- 
 gwaflkirizisa, nebaleta ekiwebwa- 
yo ekya Mukams, olwomnli- 
mu ogwewema eyokusisinkanira- 
ngamu, nolwokuwereza kwayo 
kwona, nolwebyambalo ebituku- 
22 vu. Neba'ja, abasaja era nabaka- 
zi, bona abalina emitima egi'kiriza, 
nebaleta amapesa, nempeta ezomu- 
matu, neziriko obubonero, namage- 
mu, amakula gona aga zabu; buli 
muntu eyawa ekiwebwayo ekya 
23 zabu eri Mukama. tNa buli mu- 
ntu eyalabika ngalina kaniki nolu- 
oye olwefulungn, nolumyufu, ne 
afuta enūngi, nebyoya byembuzi, 
namaliba gendiga amanyike ama- 
myufu, namaliba geng'onge, nabi- 
24 reta. Buli muntu eyawayo ekiwe- 
bwayo ekya feza nekikomo yaleta 
ekiwebwayo ekya Mukama: na bu- 
li muntu eyalabika ngalina omuti 
gwa sita olwomulimu gwona gwona 
25 ogwokuwereza, näguleta. Naba- 
kazi bona abalina “ emitima egya- 
magezi nebalinga nengalo zabwe, 
nebaleta byebalanga, kaniki, nolu- 
goye olwefulungu, nolumyufu, ne 
26 bafuta enūngi. Nabakazi bona e- 
mitima gyabwe begyakubiriza mu 
magezi nebalinga ebyoya bye- 
27 mbuzi. 1 Nabakulu nebaleta amai- 
nja aga onuku, nagokutona, oku- 
bêra kn kanzu ne ku kyomukifu- 
28 ba; Vnebyakalosa, namafuta; o- 
lwetabaza, nolwamafuta agokufuka- 
ko, nolwobubāne obuwomerevu. 
29 Abina ba Isiraeri baleta 7? ekiwe- 
bwayo ekyemyoyo egye'dembe eri 
. Mukama; buli musaja nomukazi, 
emitima gyabwe begya’kirizisa oku- 
letera omulimu gwona Mukama 





| 


gg ga ga gg aa ag gg gg gg ga a gg gag a a a a a ga a ka Ak KA an ngi AA AA aa e a na aan aaa aga a aan nn KANAN 


1, 
m Kurv. 90. 


” Kur. 30. 
H. 
: Kurv. 27. 


P Kurv. 27. 
9. 


x 1 Bom. 
29, 8. 


Y Kuv. 30. 


eade 


’ 1 Byom. 
29. 9. 


78 


a Knv. 31. 
2 neb. 


è Kuv. 31. 
6. 


OKUVA. 


gweyalagira okukola mu mukono 
gwa Musa. 

30 Musa nagamba abana ba Isiraeri 
nti Laba, 4 Mukama aise erinya Be- 
zaleri omwana wa Uli, omwana wa 

31 Kuli, owekika kya Yuda; era amu- 
'juzi'za omwoyo gwa Katonda, mu 
magezi, mu kutegera, ne mu kuma- 

32 nya, ne mu buli ngeri yokukola ; 
noknyiya emirimu egyamagezi, no- 
kukola omulimu gwa zābu, nogwa 

33 feza, nogwekikomo, nogwokusala 
amainja agokutona, nogwokwola e- 
miti, okukola buli ngeri yemirimu 

34 egyamagezi. Era atese mu muti- 
magwe oknigiriza, ye era ne? Oko- 
liabu, omwāna wa Akisamaki, owe- 


° 1 Basok. 35 kika kya Dani. Abo taba'juzi'za 


2 Byom. 2 
14 


8 Kuv. 35. 
10, 35. 


b1 Byom. 
29. 5. 


“Kur. 35. 
27. 


42 Kol 8. 
23. 


“ Kuv. 26. 
1. 


emitima gyabwe amapgezi, okukola 
bali ngeri yemirimu, egyomusazi 
wamainja, negyomukozi owamage- 
zi, negyomudaliza, egya kaniki, ne- 
gyolugoye olwefulungu, negyolu- 
myufu, negya bafuta eniingi, ne- 
gyomulusi egya bona abakola emi- 
rimu gyona gyona, nabo abayiya 

3 6 emirimu egyamagezi. Ne Be- 

zaleri ne Okoliabu banakolanga 
emirimu, na bnli muntu 4alina o- 
mutima ogwamagezi, Mukama gwa- 
tesemu amagezi nokutegēra ama- 
nye okukola omulimu gwona ogwo- 
kuwereza okwomuwatukuvu, nga 
byona Mukama byeyalagira. 

2 Musa naita Bezaleri ne Okoliabn, 
na buli muntu eyalina omutima o- 
gwamagezi, Mukama gweyatekamn 
amagezi mu mutimagwe, buli mu- 
ntu è omutimagwe gwegwakubiriza 

3 oku'ja ku mnlimu okugukola: Mu- 
sa nabawa ekiwebwayo kyona aba- 
na ba Isiraeri ¢kyebāleta olwemi- 
rimu egyokuwereza okwomawatu- 
kuvu, okngikola. Era nebamulete- 
yanga ebiwebwayo nemyoyo egye- 

4 'dembe buli nkya. Nabamagezi 
na, abākola emirimu gyona egyo- 
muwatnkuvu, nebava buli muntu 

5 ku mulimugwe, gwebali bakola ; ne- 
bagamba Musa nti 4 Abantu baleta 
bingi ebisn'kiride enyo okumala 
okukola emirimu, Mukama gyeya- 

6 lagira okukola. Musa nālagira, ne- 
balangira mu lusisira lwona, nti 
Omusaja era nomukazi alekerawo 
okukola nate omulimu gwona ogwe- 
kiwebwayo ekyawatukuvu. Abantu 

7 nebaziizibwa obutaleta. Kubanga 
ebintu byebali nabyo byamala emi- 
rimu gyona okugikola, era byasu- 
'kirirawo. 

8 “Na buli muntu eyalina omutima 
ogwamagezi eyakola omulimu ogwo 
nakola ewema nemitanda kumi; 
egya bafuta enungi erangi'dwa, ne 
kaniki, nolagoye olwefulungu, no- 
lumyufu, ne bakerubi omulimu o- 
gwomukozi owamagezi bweyagako- 


9 la. Obuwānvu bwa buli mutanda 
bwali emikono amakumi abiri mu 
munana,nobugazi bwa buli mutanda 
emikono ena: emitanda gyona gyali 

10 gya kigero kimu. Naga'ta emitanda 
etanogyo' ka na gyo ka: era nemita.- 
nda etano(emirala nagiga' ta gyo'ka 

11 nagyoka. Nikola eng'ango eza ka- 
niki ku lukugiro lwomutanda ogn- 
mu oknva mn nsõnda eyemigato: 
era bwatyo nakola ku lukugiro lwo- 
mutanda ogwokuma'bali gemigate 

12 egyoknbiri. Yakola eng'ango/ama- 
kumi atano ku mutanda gumn, ne- 
ngango amakumi atāno ku lukngi- 
ro lwomutanda ogwomamigate e- 
gyokubiri: eng'ango zalabagana 

13 zo'ka na zo'ka. Era nakola ebikwaso 
ebya zabu amakumi atano, naga'ta 
emitanda gyo'ka na gyo'ka nebi- 

14 kwaso: ewema nebera emu. 9? Era 
nakola emitanda cgyebyoya bye- 
mbuzi okubera ewema ku wema: 
yakola emitanda kumi na gumu. 

15 Obuwānvu bwa buli mutanda bwali 
emikono amakumi asatu, nobugazi 
bwa buli mutanda emikono ena: 
emitanda kumi na gumu gyali gya 

16 kigero kimu. Nāga'ta emitanda 
etano gyo'ka, nemitanda omukaga 

17 gyoka. Nakola eng'ango amaku- 
mi atano ku lukugiro Iwomntanda 
ogwokuma'bali gemigate, neng'a. 
ngo amakumi atano nazikola ku lu- 
kugiro Iwomutanda (vgwokuma'ba- 

18 li) gemigate egyokubiri. Era nā- 
kola ebikwaso amakumi atano e- 
byebikomo okuga'ta ewema, ebere 

19 emu. #Era nagikolera ewema ekyo- 
kugibikako ekyamaliba gendiga a- 
manyike amamyufu, ne kungulu 
ekyokugibikako ekyamaliba ge- 
ng'onge. 

20 “Era nakola embawo ezewema 

21 ezomuti gwa sita, okuimirira. Emi- 
kono kumi bwe bwali obuwānvu bwo- 
lubawo, nomukono nekitindu obu- 

22 gazi bwa bnli labawo. Ku bnli luba- 
wo kwaliko enimi biri, ezaga'tibwa 
zo'ka na zo'ka: bwatyo bweyakola 

23 ku mbawo zona ezewema. Nakola 
embawo ezewema; embawo amaku- 
mi abiri ezolni Iwobukika obwadyo 

24 mu bukika obwadyo: era nakola ebi- 
nya ebya feza amakumi ana wansi 
wembawo amakumi abiri; ebinya bi- 
biri wansi wolubawo lumu ebyeni- 
mi zalwo ebiri, nebinya bibiri wangsi 
wolubawo olulala ebyenimi zalwo 

25 ebiri. kra ezolui olwokubiri olwe- 
wema, ku lui olwobukika obwa ko- 
no, nakola embawo amakumi abiri, 

26 nebinya byazo ebya feza amakumi 
ana; ebinya bibiri wansi wolubawo 
lumu, nebinya bibiri wansi woluba- 

27 wo olulala. Era ezolui olwewema 
olwemabega mu bugwanjuba nako- 

28 la embawo mukāga. Era nakola 


85. 30—36. 28. 





S Kuv. B. 
5 


s Kur. %8 
7. 





l Kar. 3. 
3. 


a Kuv. 26. 
Si, 


"Kur, 28. 
xX 


s Kov. s. 37 


è Kuv. 28, 
17. 










embawo biri ezensonda ezewema 


29 ku lui olwemabega. Zali biri biri 
wansi, era bwezityo bwezali enä- 
mba wa'gulu wazo okutūka ku mpe- 
taemu: bwatyo bweyazikola zombi 

30 mu nsonda zombi. Zali embawo 
munana, nebinya byazo ebya feza, 
ebinya kumi na mukaga; ebinya 

31 ebibiri wansi wa bali lubawo. Era 
nakola ¿emiti egyomuti gwa sita: 
etano egyembawo ezolui lumu o- 

32 Iwewenma, nemiti etano egyembawo 
ezolui olulala olwewema, nemiti 
etāno egyembawo ezewema ezolui 

38 olwemabega olwebugwanjuba. No- 
muti ogwa wakati naguisa wakati 

34 mu mbawo erui nerui. Nembawo 

nazibikako zabu, nakola empeta 

zazo eza zabu omwokutekera emiti, 
nemiti nagibikako zābu. 

m Nākola egigi erya kaniki,nolugo- 
ye olwefulungu, nolumyufu, ne ba- 
futa eningi erangi'dwa: ne bake- 
rubi omulimu omukozi owama- 
36 gezi bweyalikola. Nalikolera empa. 

gi nya ezomuti gwa sita, nazibika- 
ko zabu: nebikwaso byazo byali 
bya zābu; nazifumbira ebinya bina 

37 ebya feza. ~% Nalukolera skatimba 
olu'gi olwewema, aka kaniki, nolu- 
goye olwefulungu, nolumyufu, ne 

uta eniingi erangi dwa, omulimu 

38 ogwomudaliza ; nempagi zako tano 
nebikwaso byazo : nemitwe gyazo 
nemiziziko gyazo nabibikako zabu : 
nebinya byazo bitano byali bya bi- 
komo. 


35 


BezaLeri #nakola esanduko 
eyomuti gwa sita: obuwanvu 
bwayo bwali emikono ebiri nekiti- 
ndu, nobugazi bwayo omukono gu- 
mu nekitundu, nobugulumivu bwa- 
2 yo omukono gumu nekitindu : nä- 
ibikako zibu eniingi munda ne 
kanga. nagikolera engule eya za- 
3 bu okwetolola. Nagifumbira empe- 
ta nya eza zabu, mu magulu gayo a- 
na; empeta biri ku lubirizi Iwayo 
olumu, nempeta biri ku lubirizi lwa- 
4 yoolwokubiri. Nākola emisituliro e- 
gyomuti gwa sita, nagibikako zabu. 
5 Naingiza emisituliro mu mpeta ku 
mbirizi ezesanduko, okusitula esa- 
6 nduko. Nakola bentebe eyokusa- 
sira eya zābu enungi: obuwānvu 
bwayo emikono ebiri nekitundu, 
nobugazi bwayo omukono gumu 
7 nekitundu. Nakola bakerubi babi- 
ri aba zabu; yabakola neyawuse- 
bwa, ku nsonda biri ezentebe eyo- 
8 kusasira; kerubi omu ku nsonda 
eyo, ne kerubi omu ku nsonda eyo: 
yakola bakerubi mu kitūndu ekye- 
ntebe eyokusasira ku nsõnda zayo 
9 ebiri. Ne bakernbi bagolola ebiwa- 
watiro byabwe wa'gulu, nga baya- 
njala ku ntebe eyokusisira ebiwa- 


watiro byabwe, nga balabagana a- 
maso gabwe; amaso ga bakerubi 
batunulira entebe eyokusasira. 

10 Nakola “emeza eyomuti gwa si- 
ta: obuwanvu bwayo emikono ebi- 
ri, nobugazi bwayo omukono gumu, 
nobugulumivu bwayo omukono gu- 

ill mu nekitundu: nagibikako zābu 
enungi,nagikolako engule eya zahu 

12 okwetolola. Nagikolako olukugiro 
olwoluta okwetolola, nalukolera o- 
lukugiro lwayo engule eya zalm 

13 okwetolola. Nagifumbira empeta 
nya eza zabu, nateka empeta ku 
nsonda enya eziri ku magulu gayo 

14 ana. Kumpi nolukugiro wezali e- 
mpeta, ebifo ebyemisituliro gisitu- 

15 lenga emeza. Nikola emisituliro 
egyomuti gwa sita, nagibikako za- 

16 bu, okusitulanga emeza. Nākola 

ebintu ebyaberanga ku meza, 4 eso- 

wani zayo, nebijiko byayo. nebibya 
byayo, nensuwa zayo, okufuka na- 
byo, ne zabu eningi. 

Nakola “ekikondo ekya zabu enū- 
ngi: yakola ekikondo neyawese- 
bwa, entobo yakyo, nomukonda 
gwakyo; ebikompe byakyo, nemi- 
twe gyakyo, nebimuli byakyo byali 
18 bya zabu emu nakyo: era amatabi 

mukaga gava ku mbirizi zakyo; a- 

matabi asatu agekikondo (gava) ku 

lubirizi Jwakyo olumu, namatabi 
asatu agekikondo (gava) ku lubirizi 

19 Iwakyo olwokubiri: ebikompe bi- 
satu ebifanana ngebimuli bya kalu- 
wa mu 'tabi limu, omutwe neki- 
muli; nebikompe bisatu ebifa- 
nana ngebimuli bya kaluwa mu 
'tabi eryokubiri, omutwe nekimuli : 
bwekityo mu matabi inukaga agava 

20 ku kikondo. Ne mu kikondo mwa- 
limu ebikompe bina ebifanana nge- 
bimuli bya kaluwa, emitwe gyabyo 

21 nebimuli byabyo: nomutwe gwali 
wansi wamatabi abiri aga zabu emu 
nagwo, nomutwe wansi wamatabi 
abiri aga zabu emu nagwo, nomu- 
twe wansi wamatabi abiri aga zabu 
emn nagwo, mu matabi omukaga 

22 agakivako. Emitwe gyabyo nana- 
tabi gabyo byali bya zabu emu na- 
kyo: kyona kyali mulimu muwese 

23 ogumu ogwa zabu enungi. Nakola 
ebyetabaza byakyo, omusanvu, ne 
makasi wakyo, nesowani zakyo eze- 

24 bisiriza, ne zābu enungi. Yakikola 
ne talanta eya zabu enungi, nebi- 
ntu byakyo byona. 

25 Nikola /ekyoto ekyokwotereza- 
ngako obubane ekyomuti gwa sita: 
obuwänvu bwakyo bwali mukono, 
nobugazi bwakyo mukono, okwe- 
nkanankana enjui zona; nobugu- 
lumivu bwakyo bwali emikono ebi- 
ri; amayembe gakyo gali ga muti 

26 gumu nakyo. Nakibikako zabu e- 

nungi, wa'gulu wakyo, nenjui za- 


17 


“ Kuv. 28. 
3. 


d Kuv. 26. 
29, 


t Kuv. 25. 
31. 


S Kur. 30. 
l. 





80 


kyo okwetolola, namayembe gakyo: 

nakikolako engule eya zabu okwe- 

27 tolola. Nakikolako empeta biri eza 

zabu wansi wengule yakyo, mu mbi- 

rizi zakyo zombi, ku njui zakyo 

zombi, okuba ebifo ebyemisituliro 

28 okukisitulirangako. Nakola emisi- 

tuliro nomuti gwa sita, nagibikako 

 Kuv.30. | 29 zabu. Nikola 7 amafuta amatuku- 
BH vu agokufukāngako, nobubāne obu- 
longofu obwebyakalêsa ebiwomere- 

vu, ngamagezi agomukozi womu- 


gavu bwegali. 
a Kuv. 27. 3 8 NAKOLA dekyoto ekyokwäke- 
1. rāngako ebiwebwayo ekyo- 


muti gwa sita: obuwānvu bwa- 
kyo bwali emikono etāno, nobugazi 
bwakyo emikono etāno, okwenka- 
nankana enjui zona; nobugulumi- 
2 vu bwakyo emikono esatu. Nakola 
amayembe gakyo ku nsonda zakyo 
enya; amayembe gakyo gali ga 
mulimu gumu nakyo: nakibikako 
8 ekikomo. Nakola ebintu byona e- 
byekyoto, entamu, nebijiko, nebi- 
bya, nebyokukwasa enyama, nemu- 
mbiro: ebintu byakyo byona yabi- 
4 kola nebikomo. Nākikolera ekyoto 
ekitindiro ekyekikomo ekirukibwa, 
wansi womuziziko ogukyctotola 
wansi, nakitusa wakati mu bugulu- 
5 mivu obwekyoto. Nifumbira e- 
mpeta nya ensonda enya ezekiti- 
ndiro ekyekikomo, okuba ebifo e- 
6 byemisituliro. Nakola emisituliro 
egyomuti gwa sita, nagibikako ebi- 
7 komo.” Naingiza emisituliro mu 
mpeta ezokumbirizi ezekyoto, oku- 
kisitulirangako; yakikola nembawo 
nga kirina e'banga munda. 


bKur. 90, | 8 Nakola bekyokunabirangamu e- 

18, kyekikomo, nentobo yakyo ya ki- 

e 1 Sam. 2, komo, nendabirwamnu ezabakazi ca- 

22. bawereza abawerezanga ku mulya- 
ngo ogwewema eyokusisinkanirā- 
ngamu. 

Kuv.. | 9 Nikola doln'gya: ebyatimbibwa 

9. 


ebyoln'gya ebyolui olwobukika o- 
bwadyo obukika obwadyo byali bya 
bafuta enūngi erangi'dwa, emikono 
10 kiknmi: empagi zabyo zali amaku- 
mi abiri, nebinya byazo amakumi 
abiri, ebyebikomo ; ebikwaso ebye- 
mpagi nemiziziko gyazo byali bya 
11 feza. Nebyolui olwobnkika obwa 
kono emikono kikumi, empagi za- 
byo amakumi abiri, nebinya byazo 
amakumi abiri, ebyebikomo; ebi- 
kwaso ebyempagi nemiziziko gyazo 
12 bya feza. Nebyatimbibwa ebyolui 
olwebugwanjuba bya mikono atano, 
empagi zabyo kumi, nebinya byazo 
kumi; ebikwaso ebyempagi nemi- 
13 ziziko gyazo bya feza. Nebyolni 
olwebuvanjuba ku buvanjuba emi- 
14 kono atāno. Ebyatimbibwa ebyo- 
kului olnmu (oluliko omulyango) 


-m — WA amatak m aaaea e A E A e aaa anaa aaa aa gana aaa 


= 


OKUVA. 


byali bya mikono kumi netāno; e- 
mpagi zabyo satu, nebinya byazo 
15 satu; nolui olulala bwerutyo; erui 
nerui ku mulyango ogwolu'gya wa- 
liwo ebyatimbibwa ebyemikono ku- 
mi netano; empagi zabyo satu, 
16 nebinya byazo satu. Ebyatimbi- 
bwa byona ebyolu'gya ebyenjui 
zona byali bya balata enūngi era- 
17 ngi'dwa. Nebinya ebyempagi bya- 
li bya bikomo ; ebikwaso ebyempa- 
gi nemiziziko gyazo bya feza; ne- 
mitwe gyazo gyabikibwako feza; 
nempagi zona ezolu'gya zateke- 
18 bwako emiziziko gya feza. Naka- 
timba akolu'gi olwolu'gya kali mu- 
limu gwa mudaliza, ka kaniki, nolu- 
goyo olwefulungu, nolumyufu, ne 
afuta enūngi erangi'dwa: nobuwa- 
nvu bwako bwali emikono abiri, 
nobngulumivu mu bugazi bwako 
bwali emikono etano, okwenkana- 
nkana nebyatimbibwa ebyolu'gya. 
19 Nempagi zabyo zali nya, nebinya 
byazo bina, ebyebikomo ; ebikwaso 
byazo bya feza, nebyokubika ku 
mitwe gyazo nemiziziko gyazo bya 
20 feza. “Neninga zona ezewema, 
nezolu'gya okwetolola, byali bya 
bikomo. 

21 Guno gwe muwendo (ogwebintu) 
ebyewema, ye wema eyobujulirwa, 
nga bwebyabalibwa nga Musa bwe- 
yalagira, olwokuwereza Kwabalevi, 
mu mukono gwa Isamali, omwana 

23 wa Aloni kabona. Ne /Bezaleri, 
omwana wa Uli, omwana wa Kuli, 
owekika kya Yuda, ye yakola byo- 
na Mukama byeyalagira Musa. 

23 Era wamu naye waliwo Okoliabu, 
omwana wa Akisamaki, owekika 
kya Dani, omusazi wamainja, era 
omukozi owamagezi, era omudaliza 
wa kaniki, nolugoye olwefulungu, 
nolumyufu, ne bafuta eningi. 

24 Zabu yona gyebakoza omulimu 
mu mulimu gwona ogwawatukuvu, 
ye zibu eyekiwebwayo, yali talanta 
abiri mu mwenda, ne sekeri lusa- 
nyu mwamakumi asatu, nga Y sekeri 

25 eyawatukuvu bweri. Nefeza ezabo 


ababalibwa abekibina yali talanta | 25 


kikumi,nesekerilukumimu lusanyu 
mu nsanvu mu tano, nga sekeri 
26 eyawatukuvu bweri: ibuli muntu 
beka emu, kye kitundu kya sekeri, 
nga sekeri eyawatukuvn bweri, bu- 
li muntu eyaita okugenda mwabo 
ababali dwa, abakamala emyāka 
abiri oba kusu'kawo, kz abantn obn- 
sirivu mukaga mwenkumi satu mu 
27 bitano mwatano. Ne talanta kiku- 
mi eza feza zali za kufumba !ebi- 
nya ebyawatukuvu, nebinya ebye- 
gigi; ebinya kikumi (byava) mu ta- 
28 lanta kikumi, buli kinyatalanta. Ne 
(sekeri) lukumi mn lusanvu mu nsa- 
nvu mu tano nazikoza ebikwaso 





37. 27—38. 28. | 


Kubal. $. 
47; 18. 16. 


i Kuv. 30. 
13, 15. 


à Kubal 1. 
46. 


l Kuv. 28. 
19,21 ,25,32. 











38. 29—39. 31. OKUVA. 81 
ebyempagi, nabika ku mitwe gyazo, ngamanya gabwe; ngakabonero 
29 nazikolako emiziziko. Nebikomo bwekasalibwa, buli muntn ngeri- 
ebyekiwebwayo byali etalanta nsa- | 15 nyalye, ebika ekumi nebibiri. Neba- 
nvu, ne sekeri enkumi biri mu kola ku kyomukifuba emikūfu nge- 
30 bina. Nabyo nābikoza ebinya e- migwa, obwomulimu ogulangibwa 
byolu'gi olwewema eyokusisinka- | 16 ogwa zabueniingi. Nebakola amape- 
nirangamu, nekyoto ekyekikomo, sa abiri aga zabu, nempeta biri eza 
nekitindiro kyakyo ekyekikomo, zābu; nebateka empeta ebiri ku nso- 
31 nebintu byona ebyekyoto, nebinya | 17 nda zombi ezekyomukifuba. Neba- 
ebyolu'gya okwetolola, nebinya e- tekaemiküfu gyombi obwa zābu obu- 
byolu'gi olwolu'gya, neninga zona langibwa ku mpeta zombi ku nko- 
ezewema, neninga:- zona ezolu'gya | 18 mereroezekyomukifuba. Nenkome- 
okwetolola. rero zombi endala ezemikufn gyo- 
e Kur. 35. 39 a Nr kaniki, nolugoye olwefulu- mbi egirangibwa nebaziteka ku ma- 
= ngu, nolumyufu, nebabikoza pesa gombi, nebagateka ku byokn- 

ebyambalo ebyalangibwa obulūngi, bibegabega ebyekanzu, ku lui iwayo 

ebyokuwererezangamu mu watu- | 19 olwomumaso. Nebakola empeta 
d Kar. 31 kuvu, nebakolera t ebyambalo ebi- biri eza zābn, nebaziteka ku nsō- 
A ani tukuvu Aloni; c Mukama nga bwe- nda zombi ezekyomukifuba, ku ma- 
Aah yalagira Musa. 'bali gakyo agali ku lui olwekanzu 
dKu.®. | 3 “#Nakolaekanzueyazabu,nekani- | 20 munda. Nebakola empeta biri eza 
s ki, nolugoye olwefulungu, nolumyu- zabu, nebaziteka ku byokubibega- 

3 fu, ne bafutaenungierangi dwa. Ne- bega byombi ebyekanzu wansinsi, 
bawesa zabu, nebagifūla ebipapi, ne- ku lui Iwayo olwomumaso, kumpi 
bagikomolamu obunyere, okugitu- nolukindo ìwayo, wa'gulu woluko- 
nga mn kaniki, nemu lugoyeolwefu- ba olwekanzu olulukibwa namage- 
lungu,ne mu lumyafu,nemubafuta | 21 zi. Nebasiba ekyomukifuba ne- 
enungi, omulimu ogwomukozi owa- mpeta zakyo nempeta ezekanzu na- 

4 magezi. Nebagikolako ebyokubi- kagoye aka kaniki, kibere ku luko- 
begabega ebyaga'tibwa: yaga ti- ba olwekanzu olulangibwa namage- 

5 bwa ku nsonda zayo zombi. Nolu- zi, era ekyomukifuba kireme o- 
koba olwalangibwa namagezi, olwa- kusumululwanga ku kanzu; nga 
giriko, okugisibyānga, lwali lwa Mukama bweyalagira Musa. 
lugoye lumu nayo era omulimu |229  #Nakola omunagiro ogwomuki- | è Kuv. 28 
gwalwo gwafanana nga yo; lwa nzu gwa mnlimu ogulangibwa, gwa |! 
zabu, ne kaniki, nolugoye olwefu- | 23 kaniki gwona ; nekituli ekyomuna.- 
lungu, nolumyufu, ne bafuta enii- giro wakati mugwo, ngekituli ekye- 
ngi erangi' dwa; nga Mukama bwe- kizibawo ekyekyuma, nga guliko 
yalagira Musa. olukugiro okwetolola ekituli kya- 

“Ku.2 | 6 “Nebalongosaamainjaagaonuku, | 24 gwo, guleme okuyuzibwa. Neba- 
$ negaingizibwa mu mapesa aga zabu, ola ku birenge byomunagiro ama- 
negasalibwako ngakabonero bweka- komamawanga aga kaniki nagefu- 
salibwa, ngamanya gabana ba Isira- lungu, nagolumyufu, naga (bafuta) 

7 eri bwegali. Nagateka ku byokubi- | 25 erangi dus. Nebakola ! sajan eza ? Kuv. 28. 

begabega ebyekanzu, okuba amainja zabu enungi, nebateka endege wa- 
Ka.. ! Jagoku'jukizangaeriabana ba Isira- kati wamakomamawanga ku bire- 
| eri; nga Mukama bweyalagira Musa. nge byomunagiro okwetolola, wa- 
Ka.. ' 8 9 Nākolaekyomukifuba, omulima | 26 kati wamakomamawanga; endege 
| ogwomukozi owamagezi, okufana- nekomamawanga, endege nekonia- 
na ngomnlimu ogwekānzu; kya mawanga, ku birenge hyomunagiro 
zābu, ne kaniki, uolugoye olwefu- okwetolola, okuwererezingamu; 
| lungu, nolumyufu, ne bafuta eni- nga Mukama bweyalagira Musa. 
! 9 ngi erangidwa. Kyenkanankana | 27 n Nebakolera ebizibawo ebya ba- | ™ Kuv. 28. 
enjui zona; ekyomukifnba bakifu- futa enūngi ebyomulimu ogulangi. | %® 40. 
nyamu: obuwanvu bwakyo luta, |28 bwa Aloni, nabivabe, * nekiremba | " Kur. 28. 
nobugazi bwakyo luta, nga kifunyi- ekya bafnta enūngi, nenkufira enū- | Ba 3s. 
| Saa 10 'dwamu. iNebakitekana enyiriri ngi eza bafuta enungi, ne vseruw alo. ° Kuv. 28. 
ii nya ezamainja: olunyiriri olwa | 29 eza bafuta enungi erangi dwa, Pno- eka 
sadio, ne topazi, ne kabunkulo lwe lukoba olwa bafuta enungi erāngi- | Kur 28 
lwali olunyiriri olwoluberyeberye. 'dwa. ne kaniki, nolugoye olwefulu- 

11 Nolanyiriri olwokubiri ejinja erya ngu., nolumyufu, omulimu ogwo- 
nawandagala, safiro, ne alimasi. mudaliza; nga Mukama bweyala- 

12 Nolunyiriri olwokusatu yakinso, gira Musa. 

13 sebu, ne amesusito. Nolunyiriri | 30 ~” Nebakola akapande akokungule a 


olwokuna berulo, onnku, ne yasi- 
ro: getolozebwa zabu wegatone- 
wa. Amainja negaba ngamanya 
gabana ba 


14 


Isiraeri, ekumi nabiri, | 31 ERI MUKAMA. 


entukuvn aka zabu enungi, nebaka- 
wandikako ebigambo, ngebiwandi- 
kibwa ku kabonero, nti OMUTUKUVU 
Nebakasibako aka- 





82 


OKUVA. 


goye aka kaniki, okukasiba ku ki- 
remba wa'gulu; nga Mukama bwe- 
yalagira Musa. 

32 Bwegutyo omulimn gwona ogwe- 
nyumba eyewema eyokusisinkani- 
rangamu negu' gwa: era abana ba 
Isiraeri bakola nga byona Mukama 
byeyalagira Musa, bwebakola bwe- 
batyo. 

33 Nebagirelerá Musa enyumba, e- 
wema, nebintu byayo byona, ebi- 
kwaso byayo, nembawo zayo, ne- 
miti gyayo, nempagi zayo, nebinya 

34 byayo; nekyokubikako ekyamaliba 
gendiga eza sedume amanyike a- 
mamyufu, nekyokubikako ekyama- 
liba geng'onge, negigi eryawulamu; 

35 esanduko eyobujulirwa, nemisitu- 
liro gyayo, nentebe eyokusāsira ; 

36 emeza, nebintu byayo byona, ne- 

37 migati egyokulaga; ekikondo eki- 
rongöfu, ebyetabaza byakyo, bye 
byetabaza ebyokulongosebwanga, 
nebintu byakyo byona, namafuta 

88 agetabaza; nekyoto ekya zābu, na- 
mafuta agokufukāngako, nobubāne 
obuwomerevu, nakatimba akolu'gi 

39 olwewema; ekyoto ekyekikomo, 
nekitindiro kyakyo ekyekikomo, e- 
misituliro gyakyo, nebintu byakyo 
byona, ekinabirwamu nentobo ya- 

40 kyo; ebyokutimba ebyolu'gya, e 
mpagi zalwo, nebinya byalwo, na- 
katimba akolu'gi olwolu'gya, emi- 
gwa gyalwo, neninga zalwo, nebi- 
ntu byona ebyokuwereza okwomu- 
nyumba, ebyewema eyokusisinka- 

41 nirangamu; ebyambalo ebyakole- 
bwa obulungi ebyokuwererezanga- 
mu mu watukuvu, nebyambalo cbi- 
tukuvu ebya Aloni kabona, nebya- 
mbalo ebyabānabe, Aa a 

42nga mu bwakabona. Nga WA 
Mukama byeyalagira Musa, bwe- 
batyo abina ba Isiraeri $ bwebikola 

43 omulimu gwona. Musa nalaba omu- 
limu gwona, era, laba, bali nga ba- 
gumaze; nga Mukama bweyalagi- 
ra, bwebatyo bwebali bagukole'de 
dala: Musa ' nabasabira omukisa. 


40 MUKAMA nagamba Musa nti 
2 “Ku lunaku olwoluberyeberye 
olwomwezi ogwoluberyeberye oli- 
simba enyumba eyewema eyokusi- 
3 sinkanirangamu. Era oligitekamu 
esanduko eyobujulirwa, era oliti- 
4 mba egigi ku sanduko. Era olii- 
ngiza emeza, Pnotekateka ebintu 
ebigiriko; noingiza ekikondo, no- 
5 koleza etabaza zakyo. Era oliteka 
ekyoto ekya zabu ekyokwotereza- 
ngako obubāne mu maso gesandako 
eyobujulirwa, notekawo akatimba 
6 akolu'gi olwewema. Era oliteka 
ekyoto ekyokwokeringako ebiwe- 
bwayo mu maso gomulyāngo ogwe- 
nyumba yewema eyokusisinkanira- 





7 ngamu. Era coliteka ekinabirwa- 
mu wakati wewema eyokusisinka- 
nirāngamu nekyoto, nokifukamu 

8 ama`zi. Era olisimba olu'gya o- 
kwetolola, notimba akatimba ako- 

9 lu'gi olwolu'gya. Era olitwāla a- 
mafuta agokufukangako, 4 nofuka 
ku wema, ne ku byona ebirimu, 
nogitukuza, nebintu byayo byona: 

10 era eribera entuknvu. Era oliga- 
fukako ku kyoto ekyokwokeranga- 
ko ebiwebwayo, nebintu byakyo 
byona, notukuza ekyoto: “nekyoto 

11 kiribera kitukuvu nyo. Era oliga- 
fukako ku kinabirwamu nentobo 

12 yakyo, nokitukuza. Era /olireta 
Aloni nabānabe ku mulyāngo o- 
gwewema eyokusisinkanirangamu, 

13 nobanaza nama'zi. Era oliyamba- 
za Aloni ebyambalo ebitukuvu; Ino- 
mufukako amafuta, nomutukuza, 

14 amperereze mu bwakabona. Era 
olireta abanabe, nobambaza ebizi- 

15 bawo: nobafukako amafuta, nga 
bwofuse ku kitabwe, bamperereze 
mu bwakabona: era bwebalifuki- 
bwakoamafuta, kiribaberera i obwa- 
kabona obutalibavako mn mirembe 

16 gyabwe gyona. Musa nakola bwa- 
tyo: nga byona Mukama byeyamu- 
lagira, bweyakola bwatyo. 

17 Awo olwatuka mu mwezi ogwo- 
luberyeberye ogwomwaka ogwoku. 
biri, ku lunaku olwoluberyeberye o- 

18 Iwomwezi,ewema nesimbibwa. Musa 
nasimba ewema, natekawo ebinya 
byayo, naimiriza embawo zayo, na- 
ingiza emiti gyayo, nawangiza e- 

19 mpagi zayo. Natimba ewema ku 
nyumba, nagitekako kungulu ekyo- 
kubika ku wema; nga Mukama 

20 bwevalagira Musa. £Natwala obu- 
julirwa nabuteka mu sanduko, na- 
'sa emisitnliro kn sanduko, nateka 
entebe eyokusasira kungulu ku sa- 

21 nduko: naingiza sanduko mu we- 
ma, natimba egigi eryawulamu, 
t nāki'sa esanduko eyobujulirwa ; 
nga Mukama byeyalagira Mnsa. 

22 m Nateka emeza mu wema eyoku- 
sisinkanirangamu, ku lui olwewe- 
ma olwcbukika obwa kono, ebweru 

23 we'gigi. Nagitekatekako emigati 
mu maso ga Mukama: nga Muka- 

24 ma bweyalagira Musa. Nateka 
nekikondo mu wema eyokusisinka- 
nirangamu, mu maso gemeza, ku 
lui olwewema olwobukika obwadyo. 

25 Nakoleza etabaza mu maso ga 
Mukama; nga Mukama bweyalagi- 

26 ra Musa. Nateka Pekyoto ekya 
zabu mu wema eyokusisinkanira- | € 

27 ngamu mu maso ge'gigi : rnākyote- 
rezako obubane obwebyakalosa e- 
biwomerevu; nga Mukama bweya- 

28 lagira Musa. “ Natekawo akatimba 

29 akolu'gi olwewema. Nateka ekyoto 
ekyokwokerangako ebiwebwayo ku 


89. 32—40. 29. 


“Kur. 3. 
18. 


d Kuv. 90. 
28. 


€ Kuv. 29. 
36, 37. 


J Lev. 8. 1- 
13. 


1 Kuv. 8. 
41. 


i Kubal. 
25. 13. 


k Kuv. 2. 
16. 


l Kuv. 28. 
33; 35. 12. 


“Kuv. 26 
35. 


a Kuv. 26 
38. 


° Kuv. 23 
37. 


P r Kur: 30. 


? Kuv. 90. 
7. 


' Kuv. 2. 
28. 


Ja0.501.7.  — FRYABALENI. 40. 30—1. 17. ERYABALEVI. 83 | 


O en e ome ga AA AA AUAWA AAA UA AA AA a a aa KN 





t Kur. 29. 
33 neb. 


“ Kav. 30 
38 


> Karv. 30. 
19, “D. 


' 7 Kuv. 27. 
8, 16. 


kia 
pE irer 


Ipp 
3 
P P, 
5 P Ta 


ERRE 
ENG 





mulyango ogwenyumba eyewema 
eyokusisinkaniringamu, ! nakiwako 


ekiwebwayo ekyökebwa nekiwe- 
bwayo ekyobu'ta; nga Mukama 
30 bweyalagira Musa. Nateka ¥eki- 


nabirwamu wakati wewema eyoku- 
sisinkanirangamu nekyoto, naki- 
31 fukamu amazi, okunabiramu. Mu- 
sa ne Aloni nabanabe nebakina- 
birangamu engalo zabwe nebigere 
32 byibwe; bwebaingiranga mn we- 
ma eyoknsisinkanirangamu, era 
bwebasembereranga ekyoto, bana- 
banga: w nga Mukama bweyalagira 
33 Musa. y Nasimba olu'gya okweto- 
lola ewema nekyoto, natimba aka- 
timba akolu'gi olwolu'gya. Bwa- 
tyo Musa namala omulimu. 


34 
ma evyokusisinkanirangammn, nekiti- 
bwa kya Mukama neki'juza enyu- 

85 mba. Musa “natainza kuingira ! 
mu wema eyokusisinkaniranganu, 
kubanga ekire kyagitilako, nekiti- 
bwa kya Mukama nekijuza enyu-' 

36 mba. Era tekire bwekya'gyibwa- 
nga ku wema, abina ba Isiraeri 
nebatambnlinga, mu lugendo lwa-, 


37 bwe lwona: naye “ekire bwekita- E 
nebatatambnlānga : 2 


'gvibwangako, 
okutusa kn lunaku Iwekya'gyibwa- | 

38 ngako. Kubanga dekire kya Mu- 
kama kyaberanga ku wema emisa-. 
na, nekiro nemubāngamu omuliro, | 
mu maso genyumba ya Isiraeri yo- ; 
na, mu lugendo Iwabwe Iwona. 


EKITA BO 
KYA MUSA EKYOKUSATU, KYEBAITA 


EBYABALEVI. 


Awo Mukama 4 nakowola Musa nå- 
yoge rera naye > mu wema eyokusi- 

2 sinkanirāngamu ngagamba nti Yo- 
gera nabāna ba Isiraeri obagambe 
nti ¢ Omnntu yena kn’mwe bwawa- 
ngayo ekitone eri Mukama, muna- 
kiwangayo okuki'gya ku nsolo, ku- 
nte ne ku mbuzi. 

8 Obanga awayo ekiwebwayo ekyo- 
kebwa kunte, anawangayo name 
deteriko bulema: anigiwerangayo 
ku mulyango gwewema eyokususi- 
nkanirangamu, alyoke a'kirizibwe- 

4 nga mu maso ga Mukama. “Era 
anatekanga engaloze ku mutwe 

ekiwebwayo ekyokebwa; awo 
enemu 'kiririzibwanga 0 okumuta- 

5 ngirira. Awo ana'tiranga ‘f ente mu 
maso ga Mukama: £nabana ba Alo- 
ni, bakabona, banaletanga omusai, 
era !banamansiranga omusai ku 
kyoto'enjui zona ekiri ku mulyango 
gwewema eyokusisinkanirangamu. 

6 Awo anabaganga ekiwebwayo ekyo- 
kebwa era anakisalangamn ebitū- 

7 ndu byakyo. Awo abana ba Aloni 
kabona banatekinga omuliro ku 
kyoto, m nebatindikira enku ku mu- 

8 liro: awo abana ba Aloni, bakabo- 
na, banatekatekanga ebifi, omutwe 
namasavu, kunku eziri ku muliro 

9 oguli ku kyöto: naye ebyenda bya- 
yo namagulu gayo ananazinga na- 
mazi: awo kabona anayokeranga 
byona ku kyoto, okuba ekiwebwayo 
ekyokebwa ekiwebwayo ekikole- 
bwa nomuliro, # ekyevumbe ediingi 

eri Mukama. 


10 Era obanga awayo kn mbuzi, ku 
ndiga oba ku mbuzi, okuba ekiwe- 
bwayo ekyokebwa; anawangayo 

11 name 9eteriko bulema. PEra a. 
napi tiranga ku lui Iwekyõto olwo- 
bukika obwa kono mu maso ga Mu- 
kama: nabana ba Aloni, bakabona, 
banaminsiranga omusai gwayo ku 

12 kyoto enjni zona. Awo anagisala- 
ngamu ebifi byayo, awamu nomu- 
twe gwayo namasavin gayo: AWO 
kabona anābitekatekānga kunku e- 

18 ziri ku muliro oguli ku kyoto: na- 
ye ebyenda namaguln anabinaza- 
nga nama'zi: awo kabona anawa- 
ngayo yona, anigyokeranga ku kyo- 
to: kye kiw D ekyokebwa eki- 
webwayo ekikolebwa nomuliro, e- 
kyevumbe edůngi eri Mukama. 

14 Era obanga awayo eri Mukama 
ekiwebwayo ekyokebwa ekyenyo- 
nyi, anawangayo fbukamukukulu 

15 oba amaiba amato. Awo kabona 
anakaletanga eri ekyoto, nāka- 
nyola omutwe nagumenyako, nako- 
kera ku kyoto; nomusai gwako gu- 
natonyeranga ku ma bali gekyoto: 

16 awo ana gyingamn ekisakiro kyako 
awamu nempitambi yakyo, nakisi- 
la sku ma'bali gekyoto ku lui ol- 
webuvanjuba, mu kifo ekye'vu: 

17 era tanakayuzanga nebiwawatiro 
byako, takasalangamu: awo ka- 
bona anakokeranga ku kyoto, ku- 
nku eziri ku muliro: “kye kiwe- 
bwayo ekyokebwa, ekiwebwayo e- 

kikolebwa nomuliro, ekyevumbe 

edungi eri Mukama. 





#Ekire nekiryoka kibi' ka kn we- i | akur. B. 


Kuai 9. 
| | hasek. 8. 


° lu. 3. 
? lu. 5. 


band 


bad 





LI 16. 2. 










? Lev. 5.7; 
2. 8. 
Luk. 2. 4. 


“Lev. 6.10. 


t Luh. 18. 
0. 


“nyi. 9, 18, 






| 84 





b lu, 9. 
Lev. 3. 12; 
6.15; 24.7. 
Bik. 10. 4. 
€ Lev.7.9; 
10. 12, 13. 


3 Kuv. 29. 
Kubal. 18. 


“Kur. 29. 
2. 


J lu. 2, 
# Kuv. 299. 
18. 


i lu. 3. 


k Lev. 8.17. 
Mat, 18.12. 


ERA omuntu yena bwawangayo 
aekitone ekyobu'ta obuwebwayo 
eri Mukama ekitonekye kinabanga 
kya bu'ta bulungi; era anabufuka- 
ngako amafuta nibutekako omuga- 
23 vu: awo anakireteranga abana ba 
Aloni bakabona: naye anaki'gya- 
ngamu olubatulwe olwobu'ta obu- 
langi bwakyo nolwamafuta gakyo, 
awamu nomngavu gwakyo gwona; 
awo kabona anabwokyanga (okuba) 
beki'jukizo kyakyo ku kyoto, ekiwe- 
bwayo ekikolebwa nomuliro, ekye- 
8 vumbe edungi eri Mukama: “ne- 
kyo ekifikawo ku kiwebwayo e- 
kyobu'ta kinabinga kya Aloni na- 
banabe: «kye kintu ekitukuvu 
enyo ku biwebwayo ebya Mukama 
ebikolebwa nomuliro. 


|2 


4 Era bwowangayo ekitone ekyo- 


bu'ta obuwebwayo obwoke'dwa mu 
kabiga, kinābānga emigati egitazi- 
mbulukuswa egyobu'ta obulūngi 
obutabu'Awamu amafuta, oba egye- 
mpewere egitazimbulukuswa egi- 
5 sigibwako amafuta. Era obanga o- 
wayo ekitone ekyobu'ta ekyomuki- 
kalango, kinābānga kya bu'ta bulū- 
ngi obutazimbulukuswa obutabu- 
6 'dwamu amafuta. Onokyawulanga- 
mu ebitundu, obifukeko amafuta : 
7 kye kiwebwayo ekyobu'ta. Era oba- 
nga owayo ekitone ekyobu'ta ekyo- 
mukikalingo, kinakolebwanga no- 
8 bu'taobulūngi wamu namafuta. Awo 
onoletanga ekiwebwayo ekyobu'ta 
ekikolebwa nebyo eri Mukama: 
awo kinaleterwanga kabona, naye 
9 anakitwalanga eri ekyoto. Awo 
kabona analobolanga ku kiwebwa- 
yo ekyobu'ta /eki'jukizo kyakyo, 
anakyokeranga ku kyoto: y ekiwe- 
bwayo ekikolebwa nomuliro, ekye- 
10 viumbe edūngi eri Mukama. iNe- 
kyo ekinafi kangawo ku kiwebwayo 
ekyobuta kinabanga kya Aloni naba- 
nabe: kye kintu ekitukuvu enyo ku 
biwebwayo ebya Mukama ebikole- 
11 bwa nomuliro. Tewabangawo ki- 
webwayo kya buta, kyemunawa- 
ngayo eri Mukama, ekikolebwa # ne- 
kizimbulukusa: kubanga temwo- 
kyanga ekizimbulukusa kyona, ne- 
wakuba'de omubisi gwenjuki gwo- 
na, okuba ekiwebwayo ekikolebwa 
12 nomuliro eri Mukama. !Ebyo mu- 
nabiwangayo eri Mukama yawa 
ekitone ekyebiberyeberye: na 
tebirinyisibwanga ku kyoto oku à 
13 evūmbe edūngi. Era buli kitone 
ekyobu'ta bwonowangayo ™ onoki- 
rungangamu omunyo: 'So'tokiriza- 
nga kyowayo ekyobu'ta * okubulwa 
omunyo ogwendagano ya Katonda- 
wo: dawamu nebitonebyo byona 
onowangayo omunyo. 
14 Era obanga owayo ekiwebwayo 
ekyobu'ta ekyebiberyeberye eri Mu- 


EBYABALEVI. 


kama, ? onowangayo okuba ekiwe- 
bwayo ekyobu'ta ekyebiberyebe- 
ryebyo eng'ano (ngekyali) ku biri- 
mba eyokebwa nomuliro, eng'ano 
embetentere ku rbirimba ebibi- 
15 si. 
ta, era onogitekangako omugavu: 
ekyo kye kiwebwayo ekyobu'ta. 
16 Era kabona anayokyanga teki'ju- 
kizo kyakyo, ekitundu kyeng'ano 
yakyo embetente, nekitundu kya- 
mafuta gakyo, wamu nomugavu 
gwakyo gwona: kye kiwebwayo 
ekikolebwa nomuliro eri Mukama. 


3 Era obanga awayo sadaka 4 eye- 

biwebwayo olwemirembe; bwana- 
wangayo kunte, oba nume oba nka- 
zi, anawangayo Veteriko bulema 

2 mu maso ga Mukama. Awo tana- 
tekanga engaloze ku mutwe gwayo 
gyawayo, nagitira ku mulyango 
gwewema eyokusisinkanirangamu : 
awo abana ba Aloni bakabona ba- 
namansiranga omusai ku kyoto e- 

3 njui zona. Era anawangayo ku 
sadaka eyebiwebwayo olwemire- 
mbe ekiwebwayo ekikolebwa no- 
muliro eri Mukama; d amasavu a- 
gabi'ka ku byenda namasavu gona 
agali ku byenda, nensigo zombi, 

4 namasavu agaziriko, agalirana ne- 
kiwato, nekisemge (ekiri) ku kibū- 
mba, awamu nensigo, anabi'gyanga- 

5ko. Awo abana ba Aloni “banago- 
keranga ku kyoto ku kiwebwayo 
ekyokebwa ekiri kunku eziri ku 
muliro: kye kiwebwayo ekikole- 
bwa nomuliro, ekyevumbe edingi 
eri Mukama. 

6. Era obanga awayo sadaka e 
webwayo olwemirembe eri Muka- 
ma ku mbuzi; oba nume oba nka- 
zi, Janagiwangayo nga teriko bule- 

7 ma. Bwanawangayo omwana gwe- 
ndiga okuba ekitonekye, anaguwe- 
rangayo mu maso ga Mukama: 

8 awo anatekanga engaloze ku mu- 
twe gwekitonekye, nagi tiranga mu 
maso gewema eyokusisinkanira- 
ngamu: awo abana ba Aloni bana- 
mansiranga omusai gwayo ku kyoto 

9 enjui zona. Era anawangayo ku 
sadaka eyebiwebwayo olwemirembe 
ekiwebwayo ekikolebwa nomuliro 
eri Mukama; amasavu gayo, omu- 
kira ogwa sava omulamba, anagu- 
saliranga kumpi nomugongo; na- 
masavu egabi ka ku byenda, nama- 

10 savn gona agali ku byenda, nensigo 
zombi, namasavu agaziriko, agali- 
yana nekiwato, nekisemge ekiri ku 
kibumba, awamu nensigo, anibi- 

11 'gyangako. Awo kabona anagoke- 
ranga ku kyōto: Ykye kyokulya 


ebi- 


ekyekiwebwayo ekikolebwa nomu- 
liro eri Mukama. 
12 Era obanga awayo embuzi, anā- 





2. 1—3. 12. 


P Lev. 23. 
30, 14. 


"2 Rasek. 


Awo “ onogifukāngako amafu- | 4 42 


“lu. 1, 


tlu. 2. 


a Yyev.?. 11, 
29; 22. 21. 


b Lev. 1. 3. 
€ Kur. 29. 


10. 
Lev. 1. 4,6. 


“< Kuv. M. 
13. 
Lev. 6. )2. 


/nyi.1 neb. 








3. 13—4. 25. 





giwerangayo mu maso ga Muka- 

13 ma: awo anatekanga engaloze ku 

mutwe gwayo, nagi' tira mu maso 

gewema eyokusisinkanirāngamu : 

awo abana ba Aloni banamansira- 

| nga omusai gwayo ku kyoto enjui 
l4 zona. Awo anawangayo kuyo eki- 
tonekye, ekiwebwayo ekikolebwa 
nomuliro eri Mukama; amasavu 
agabi'ka ku byenda, namasavu go- 
15 na agali ku byenda, nensigo zo- 
mbi, namasavu agaziriko, agalirā- 


DGS; na nekiwato, nekisemge ekiri ku 

1 Sam. 2 kibumba, awamu nensigo, anabi- 

byrom. 7 16 'gyangako. Awo kabona anabyo- 

7. ` keranga ku kyoto: kye kyokulya 

M Les. 17.73 ekyekiwebwayo ekikolebwa nomu- 

1 Lub. 9. 4 liro olweviimbe ediingi: i amasavu 

Lev. 7. 23, | 17 gona ga Mukama. Lino linabanga 

EA keteka erita'julukuka emirembe 

Ma 1216. gya mwe gyona mu nyumba za- 

LA AAN, "mwe zona, obutalyanga ku inasavu 
Er 447,13. newakuba de ! omusai. 

4 MUKAMA nagamba Musa ngayo- 

2 gera nti Būlira abana ba Isiraeri 

€Ler.5.15, ngoyogera nti Omuntu yena “ bwa- 

| Kotal 4 nayononanga nga tamanyiri'de, inu 

JA kigambo kyona kwebyo Mukaina 

Imam 14 byeyalagira obutabikolanga, nama- 

| Lhaa | 3la akola kyona kwebyo: vkabona 

#Lew, 812. eyafukibwako amafuta bwanayo- 

nonanga nokuleta naletera abantu 

omusango; awo awengayo olweki- 

“Ler. 9. 2 bikye kyayononye cente enume 

envubnka eteriko bnlema eri Muka- 

4 maokuba ekiwebwayoolwekibi. Awo 

d Ler. 13, analetanga ente “eri omulyango 

z gwewema eyokusisinkanirangamu 

mu maso ga Mukama; awo anāte- 

känga engaloze ku mutwe gwente, 

na'tira ente mu maso ga Mukama. 

5 Awo kabona eyafukibwako amafu- 

“Ler. 16 | ta “anitolanga ku musai gwente, 

Kubal 19 naguleta eri ewema eyokusisinka- 

4 6 nirangamu: awo kabona ananyika- 

nga engaloye mu musai, nāmānsira 

ku musai emirindi musanvu mu 

maso ga Mukama, mu maso ge- 

7 'gigi lyawatukuvu. Awo kabona 

SLer.815: Janasiganga ku musai ku maye- 

2.9; 1618. mbe gekyoto ekyokwoterezangako 

ebyakalosa mu maso ga Mukama, 

ekiri mu wema eyokusisinkanira- 

I Lev. 5.9. ngamu; /nomusai gwona ogwente 


anäguyiwānga ku ntobo To 
ekiwerwako ebyokebwa ekiri ku 

mulyāngo gwewema eyokusisinka- 

8 nirangamu. Namasavu gona age- 

nte eyekiwebwayo olwekibi anā- 
gigyangako; amasavu agabi'ka 

ku byenda, namasavu gona agali 

9 ku byenda, nensigo zombi, namasa- 

vu agaziriko, agalirana nekiwato, 

nekisemge ekiri ku kibumba, awa- 

SAT: 10 mu nensigo, anabi'gyangako, $ uga 
bwega'gyibwa kunte eya sadaka 
eyebiwebwayo olwemirembe: awo 





EBYABALEVI. 


kabona anabyokeranga ku kyoto 

11 ekiwerwako ebyokebwa. £Ne'diba 
lyente, nenyama yayo yona, wamu 
nomutwe gwayo, namagulu payo, ne- 

12 byenda byayo, nobusa bwayo, ente 
yona anapitwalanga ebweru wolusi- 
sira eri ekifo ekirongofu, te'vu we- 
rifukwa, magyokyenga nomuliro 
kunku: e'vu werifukwa eyo gyene- 
yokerwanga. 

13 Era ? obanga ekibina kyona ekya 
Isiraeri kinasobyanga Sane 
nekikwekebwa mu inaso gekibina, 
era nga bakoze ekigambo kyona 
kwebyo Mukama byeyalagira obu- 
tabikolanga, era nga ba'zi'za omu- 

14 sango ; ekibi kyebononye bwekina- 
manyibwanga, awo ekibina kina- 
wangayo ente enume envubuka 
okuba ekiwebwayo olwekibi, neba- 
piretanga mu maso gewema eyo- 

15 kusisinkanirangamu. Awo abaka de 
bekibina P? banatekanga engalo za- 
bwe ku mutwe gwente mu maso ga 
Mukama: neba'tira ente mu maso 

16 ga Mukama. rAwo kabona eya- 
fukibwako amafuta analetanga ku 
musai gwente eri ewema eyokusisi- 

17 nkanirāngamu: awo kabona anā- 
nyikanga engaloye mu musai, na- 
gumansira emirundi musānvu mu 
maso ga Mukama, mu maso ge gigi. 

18 Awo anasiganga ku musai ku maye- 
mbe gekyoto ekiri mu maso ga 
Mukama, ekiri mu wema eyokusi- 
sinkanirangamu, nomusai gwona 
anaguyiwanga ku ntobo yekyoto 
ekiwerwako ebyokebwa, ekiri ku 
mulyango gwewema eyokusisinka- 

19 nirangamu. Namasavu gayo gona 
anaga gyangako, nagokera ku kyo- 

20to. Bwatyo bwanakolanga ente; 
nga bweyakola ente eyekiwebwayo 
olwekibi, bwatyo bwanikolanga 
eno: sne kabona anābatāngirirā- 

21 nga, bo nebasonyibwa. Awo anā- 
twalanga ente ebweru wolusisira, 
nagyokya nga bweyayokya ente 
eyoluberyeberye: kye kiwebwayo 
olwekibi olwekibina. 

22 Omukulu yena bwayononanga, 
tnakola nga tamanyiri'de ekigambo 
kyona kyona kwebyo byona Muka- 
ma Katondawe byeyalagira obuta- 
bikolanga, era nga zi za omusāngo ; 

23 " ekibi kyayononye bwanakitegeze- 
bwanga, analetanga embuzi okuba 
ekitonekye, enuie eteriko bulema; 

24 awo wanaitekanga engaloze ku 
mutwe gwembuzi, nagi'tira mu kifo 
mweba tira ekiwebwayo ekyokebwa 
mu naso ga Mukama: kye kiwe- 

25 bwayo olwekibi. YAwo kabona 
anitolinga nengaloye ku musai 
ogwekiwebwayo olwekibi, nagusiga 
ku mayembe gekyoto ekiwerwako 
ebyokebwa, uomusai gwavo anā- 
guyiwanga ku ntobo yekyoto eki- 


“= Beb. 13. 
11. 


P Lev.1. 4 


flu. 5. 
Reb. 9. 12- 
14. 


Y lu. 30. 


“ Lev.3.14 


d Lev. 3.3, 


e Kurv. 29. 
IN 


Luv. 1.9. 
f lu. 28. 


⁄ Ler. 3. 5. 
i nyi. 28,31. 


b lu. 17. 


lev. 7. 18; 


17.18; 19.8. 
h ubal 9. 


? Lev. n. 
24, B, 31, 
39. 

Kubal. 19. 
11, 13, 16. 


d lu. 17. 





EBYABALEVI. 





26 werwako ebyokebwa. Namasavu 
gayo gona anagokeranga ku kyoto, 
=z ugamasavu aga sadaka eyebi- 
webwayo olwemirembe : «awo ka- 
bona anamutangiriranga olwekibi- 
kye, naye anasonyibwanga. 

27 Era bobanga omuntu yena ku 
bantu abomunsi ayonona nga tama- 
nyiri'de, ngakola ekigambo kyona 
kwebyo Mukama byeyalagira obuta- 
bikolanga, era nga'zi za omusango; 

28 ekibikye kyayononye bwanakite- 
gezebwanga, awo analetanga embu- 
zi okuba ekitonekye, enkazi eteriko 

29 bulema, olwekibi kyayononye. Awo 
anitekanga engaloze ku mutwe 
gwekiwebwayo olwekibi, na'tira 
ekiwebwayo olwekibi mu kifo ekye- 

30 kiwebwayo ekyokebwa. Awo ka- 
bona anatolinga nengaloye ku mu- 
sai gwayo, nagusiga ku mayembe 
gekyoto ekiwerwako ebyokebwa, 
nomusai gwayo gwona anaguyi- 

31 wanga ku ntobo yekyoto. “Nama- 
savu gayo gona anaiga gyangako, 
d ngamasavu bwega'gyibwa ku sa- 
daka eyebiwebwayo olwemirembe ; 
awo kabona anagokeranga ku kyoto 
eokuba evūmbe edūngi eri Munka- 
ma; era /kabona anamutangirira- 
nga, naye anisonyibwanga. 


32 Era obanga aleta omwāna gwe- 


ndiga okuguwayo okuba ekiwebwa- 
yo olwekibi, analetanga cnkazi ete- 

33 riko bulema. Awo anitekinga 
eugaloze ku mutwe gwekiwebwayo 
olwekibi, nāgitira okuba ekiwe- 
bwayo olwekibi mu kifo mweba tira 

34 ekiwebwayo ekyokebwa. Awa ka- 
bona anatolanga nengaloye ku 
musai gwekiwebwayo olwekibi, na- 
guteka ku mayembe gekyoto eki- 
werwako ebyokebwa, uomusai gwa- 
yo gwona anāguyiwānga ku ntobo 

35 yekyoto: namasavu gayo gona ani- 
ga gyangako, ngainasavu gomwana 
gwendiga bwega gyibwa ku sadaka 
eyebiwebwayo olwemirembe; awo 
kabona anabyokeranga ku kyoto, 
sku biwebwayo ebya Mukama 
ebikolebwa nomuliro: fawo ka- 
bona anamutangiriranga olwekibi 
kyayononye, naye anasonyibwa- 
nga. 


5 ERA obangaomuntu yena ayonona, 
a ngawulira e'dobozi eryokulaiza, 
obanga mujulirwa, obanga yalaba 
obanga yamanya, bwatakyogerenga, 
2 kale banabangako obubibwe: era 
obanga comuntu yena akoma ku 
kintu ekitali kirongofu, oba muli- 
mbo gwensolo eyomunsiko eteri 
nongofu, oba mulimbo gwensolo 
eyomunyumba eteri nongofu, oba 
mulambo gwebyewalula ebitali bi- 
rongofu, naye ngakweke' dwa, naba 
atali mulongofu, kale dngaliko 


3 omusango: era obanga akoma ku 
butali bulongofu bwomuntu, bwona 
bwona obumufula atali mulongo- 
fu, naye ngakweke'dwa ; bwanaki- 
manyanga, kale ngaliko omusango: 

4 era obanga omuntu yena alaira 
mangu nemimwagye okukola obubi, 
oba okukola obulungi, ekintu kyo- 
na omuntu kyanayogeranga ama- 
ngu nekirairo, naye ngakweke'dwa; 
bwanakimanyanga, kale ngaliko 
omusango mu kimu ku (bigambo) 

5 ebyo; awo olulituka bwanibangako 
omusango mu kimu kwebyo, kale 
tanayatulanga ekigambo kyeyayo- 

6 nona: awo analetanga ekyo kya- |? 


wayo olwomusango eri Mukama | 7. 


olwekibi kyayononye, enkazi eyo- 
mumbuzi, omwana gwendiga oba 
mbuzi, okuba ekiwebwayo olwe- 
kibi; ne kabona anamutangirira- 
7 nga olwekibikye. Era obanga cbi- 
ntubye bitono /nokuinza nitainza 
mwana gwa ndiga, kale analetinga 
eri Mukama (okuba) ekyo kyawayo 
olwomusango olwekigambo kyayo- 
nonye, 9 bukamukukulu bubiri, oba 
amaiba amato abiri; akamu ka 
kiwebwayo kya kibi, akokubiri ka 
8 kiwebwayo ekyokebwa. Awo ana- 
buletanga eri kabona, naye anäso- 
kāuga okuwayo akekiwebwayo 
olwekibi, ninyola omutwe gwako 
ku bulago bwako, naye natakasala- 
9 mu: awo anamansiranga ku musai 
gwekiwebwayo olwekibi ku ma'bali 
gukyoto; | nomusai gwona ogusiga- 
'dewo gunatonyezebwanga ku nto- 
bo yekyöto: kye kiwebwayo olwe- 
10 kibi. Era anawangayo akokubiri 
okuba ekiwebwayo ekyokebwa, 
k ngekiragiro bwekiri : ¿ne kabona 
anamutingiriranga olwekibi kyayo- 
o e, naye anasonyibwanga. 
Naye hara ebintubye bitono 
wa A, natainza bukamukukulu 
bnbiri, newakuba'de amaiba amato 
abiri, kale analetanga okuba ekito- 
nekye olwekigambo kyayononye, 
ekitūndu ekyekumi ekya efa yobu- 
'ta obulūngi, okuba ekiwebwayo 
olwekibis m tatekāngako mafuta, 
'so tatekāngako mugavu: kubanga 
12 kye kiwebwayo olwekibi. Awo anā- 
buletanga eri kabona, kabona nabu- 
tolako olubatulwe nokuba eki'ju- 
kizo kyabwo, nabwokera ku kyoto, 
oku biwebwayo ebya Mukama ebi. 
kolebwa nomuliro : kye kiwebwayo 
13 olwekibi. PNe kabona anamuta- 
ngiriranga olwekibi kyayononye 
mu bigambo ebyo byona, naye ana- 
sonyibwānga : ” (nekitundu ekinafi- 
'kangawo) kinabanga kya kabona, 
ngekiwebwayo ekyobu ta. 
14, 15 Mukama nagamba Musa nti s0O- 


| 8 aji i 
nona nga tamanyiri de mu bigambo 


=s 


4. 26—5. 15. 


# Lcv. 1.14. 


i Lev. 4.7, 
18, 30, JA. 


à Lev. 1.14. 
lLev. 4 26. 


~ Kubal. 
5. 15. 


” Ler. 23 
° Lev. 4. 35. 


P Lev. 4. 26. 


? Lev. 2 3. 


? Lev. 2 


muntu yena bwasobyanga, nayo. 't 





cbitukuvu cbya Mukama; kale 
tanaletanga eri Mukama ekyo kya- 
wayo olwomusango, endiga enume 
eteriko bulema eyomundiga, nga 
bwonosaliranga feza mu sekeri, 
u nga sekeri cyomuwatukuvu bweri, 
okuba ekiwebwayo olwormusāngo : 

16 era anaga'tanga olwekigambo kya- 
sobe'za mu kigambo ekitukuvu, era 
t anākyongerangakoekitūnduekye- 
kumi, nākiwa kabona: ne y kabona 
anamutangiriranga neudiga enume 
eyekiwebwayo olwomusango, naye 
anisonyibwanga. 

17 Era zomuntu yena bwanayono- 
manga, ngakola ekigambo kyona 
kwebyo Mukama byeyalagira obu- 
tabikolanga; “newakubade nga 
yali takimanyi, naye ngaliko omu- 
sango, era anābāngako obubibwe. 

1830 Awo ana'gyanga endiga enume 
eteriko bulema mu ndiga, nga 
bwonosalanga, okuba ekiwebwayo 
olwomusango nagireta eri kabona: 
cne kabona anamutangiriranga 
olwekigambo kyeyasobya nga tama- 
nyiride natakitegera, naye aAna- 

19 sonyibwanga. Kye kiwebwayoolwo- 
musingo: 4 mazima ngaliko omu- 
sango mu maso ga Mukama. 


MUKAMA nagamba Musa nti Omu- 
ntu yena bwayononanga, € nasobya 
ku Mukama, ! nalyazamanya muli- 
ranwawe mu “ bigambo ebyokute- 
resa, oba mu byokulamulagana, 
oba mu byokunyaga, oba bwabanga 
3 ajoze muliranwawe; oba bwabanga 
dazu'de ekyaziwa. nakiryazama- 
nya, “nalaira ebyobulimba; mu 
kigambo kyona kwebyo byona omu- 
ntu kyakola ngayonona bwatyo; 
4 kale clunitakinga bwabanga ayo- 
nonye era ngaliko omusango, ana- 
'zangayo ekyo kyeyanyaga, oba 
kyeyafuna olwokujoga, oba ekyate- 
resebwa kyebimukwasa, oba ekya- 
5 zawa kyeyazūla, oba ekintu kyona 
kyeyalainra ngalimba ; /anaki'zi- 
ngako kyona, era anākyongerā- 
ngakoekitündu kyakyoekyokutano: 
nanyinikyo gwalikiwa ku lunaku 
6 Iwalirabika ngaliko omusango. Era 
analetanga ekyo kyawayo olwomu- 
sango eri Mukama, 7 endiga enume 
eteriko bulema mu ndiga, nga bwo- 
nosalanga okuba ekiwebwayo olwo- 
7 musango, eri kabona : “ine kabona 
anamutangiriranga mu maso ga 
Mukama, naye anāsonyibwānga ; 
mu bigambo byona byeyali akoze 
ebimuletako omusango. 
8 Mukama magamba Musa nti 
9 Lagira Aloni nabanabe nti Lino lye 
teka eryekiwebwayo ekyökebwa : 
ekiwebwayo ekyokebwa kinabanga 
kunku zakyo ku kyoto, kinasula- 
nyako okukesa obu'de; era omuli- 


| 








EBYABALEVI. 





ro ogwomukyoto gunakumibwanga 


10 omwo obutazikiranga. Era ka- 
bonaanayambalinga ekyambalokye 
ekya bafuta, ne seruwaleye eya ba- 
futa anigyambalanga ku mubiri- 
gwe; kale anasitulanga e'vu erivu- 
'de mu kiwebwayo ekyokebwa on;u- 
liro kyegwokeza ku kvoto, era anā- 
litekānga tku mabali gekyoto. 

11 Awo ™ anāyambulānga ebyambalo- 
bye, nayambala ebyambalo ebirala, 
natwala evu ebwceru wolusisira 

12 » eri ekifo ekirongofu. Era omu- 
liro (oguli) ku kyoto gunākumi- 
bwanga omwo obutazikirānga ; era 
kabona aniyokerangako enku buli 
nkya: era anakitekeratekerangako 
ekiwebwayo ekyokebwa, era anā- 
kyokerangako v amasavu agebiwe- 

13 bwayo olwemirembe. Omuliro gu- 

nakumibwanga wu kyoto lutata; 

teguzikiranga. 

r Era lino lye teka eryekiwebwa- 
yo ekyobu'ta: abana ba Aloni ba- 
nakiwerangayo mu maso ga Muka- 
15 ma mu maso gekyoto. Era anäki- 

tolangako.olubatulwe, ku bu'ta obu- 
langi obwekiwebwavo ekyobu ta, ne 
ku mafuta gakyo, nomugavu gwona 
oguli ku kiwebwayo ekyobu ta, na- 
kyokera ku kyoto okuba evumbe e- 
dungi, “okuba eki'jukizo kyakyo 

16 cri Mukama. Nekyo s ekināti'kā- 
ngawo Aloni nabānabe banakirya- 
nga: tkinālirwānga awatali kizi- 
mbulukusa mu kifo ekitukuvu; mu 
lu'gya lwewema eyokusisinkanira- 

17 nyamu mwebanakiriranga. ¥ Te- 
kyokebwanga nekizimbulukusa. 
wNkibawa'de okuba omugabo gwa- 
bwe ku byange ebiwebwayo ebikole- 
bwa nomuliro; Ykye kitukuvu enyo, 
ngekiwebwayo olwekibi, era nge- 

18 kiwebwayo olwomusāngo. + Buli 
musaja ku bana ba Aloni banāki- 
ryangako, okuba ebanja enaku zo- 
na mu mirembe gya'mwe gyona, ku 
biwebwayo ebya Mukama ebikole- 
bwa nomuliro: 4 buli anazikoma- 
ngako anabanga mutukuvu. 

19, 20 Mukama nagamba Musa nti! Ki- 
no kye kitone kya Aloni naba- 
nabe, kyebanawangayo eri Mukama 
ku lunaku lwalifukirwako amafuta; 
ekitundu ekyekumi ekya ° efa yobu- 
'ta obulungi okuba ekiwebwayo e- 
kyobu'ta enaku zona, ekitūndu kya- 
bwo enkya, nekitūndu kyabwo aka- 

21 wungezi. Ku kikalango kwebunā- 
lumbirwanga namafuta ; bwebuma- 
langa oku'nyikira, nolyoka obuingi- 
za: cnowangayo ekiwebwayo ekyo- 
bu'ta mu bitole ebyökye okuba evü- 

22 mbe edūngi eri Mukama. Era ka- 
bona “ eyafukibwako amafuta anā- 
banga mu kifokye owokubānabe ya- 

nākiwāngayo: €kinayokebwanga 

kyona eri Mukama olweteka eritali- 


14 





ILev. 1. 16. 
™ Ez H 
19. 


“Ler. 412. 


° Lev. 3.3, 
9, 14. 


P ler. 2). 
puha 18. 


"Ler. 2.2, 
9. 


' Lev. 23. 
Ez. 4. 2. 
tlu. 2. 
Lev. 10.12, 
IR 
Kubal. 18. 
0 


310. 
“ Lev.Z11. 


“ Kubal. 
18. 9, 10. 


Y Ju. 28. 
Kuv. 29. 
37. 

Jaw. 2. 3; 
7.1. 

t lu. 9. 
Kubal. 18. 
10. 

a Kuv. 29. 
37. 

TEN 2 32- 


b Kur. 2. 
2. 


“Kur. 16 
36. 


d Lev. 4.3. 


€ Kuv. 2. 
25. 


88 





” Lev. 11. 
33; 15. 12. 


° lu. 18. 
Kubal. 18. 


18. 27. 
Beb.13 11. 


a lev. 5; 
6. 1-7. 

b Law. 6.17, 
25; 21, 22. 
c Lev. 1.3, 
5,11; 4.24, 
2%, 33. 


d Lev. 3.4, 
9, 10,14-16; 
4809. 

Kur.29.13. 


“ Lev.6.16- 


Ju. 
Kubal. 18. 
9, 10. 

S Lev. 2. 3. 


8 Lev.6. 25, 
28; 14. 13. 


| Lev, 2.3, 
0. 

Kubal. 18. 
Er. 4. 9. 








EBYABALEVI. 


Era buli e- 


23 'julukuka enaku zona. 
kiwebwayo ekyobu'ta ckya kabona 
kinayokebwanga kyona: tekiribwa- 
nga. 

24,25 Mukama nagamba Musa nti Ga- 


mba Aloni nabanabe nti /Lino 
lye teka eryekiwebwayo olwekibi : 
ymu kifo ekiwebwayo ekyokebwa 
mweki'tirwa nekiwebwayo olwekibi 
mwekina'tirwanga mu maso ga Mu- 
26 kama: i kye kitukuvu enyo. * Ka- 
bona akiwayo olwekibi yanakirya- 
nga: lkinālirwānga mu kifo ekitu- 
kuvu, mu lu'gya lwewema eyokusi- 
27 sinkanirangamu. 78 Buli ekinako- 
manga ku nyama yakyo kinabanga 
kitukuvu: era bwekunamansirwa- 
nga ku musai gwakyo ku kyambalo 
kyona, onoyolezanga ekyo ekima- 
28 nsi'dwako mu kifo ekitukuvu. Na- 
ye ekintu ekibumbe mwekifumbirwa 
n kinayasibwanga : era obanga kifu- 
mbi'dwa mu kintu ekyekikomo, ki- 
nasimulwanga era kinayozebwanga 
29 nama'zi. ° Buli musaja ku bakabo- 
na anakiryangako: Pkye kitukuvu 
30 enyo. "So tewabānga kiwebwayo 
lwa kibi, kyebatolako ku musai 
gwakyo nebaguingiza mu wema e- 
yokusisinkanirangamu okutāngiri- 
ya mu watukuvu, kyebalyako; ki- 
nayokebwanga nomuliro. 


7 Era lino lye teka eryekiwebwayo 
olwomusāngo: kye kitukuvu e- 
2 nyo. Mu kifo mweba'tira ekiwe- 
bwayo ekyokebwa mwebana tiranga 
ekiwebwayoolwomusingo: nomusai 
gwakyo anagumansiranga ku kyoto 

3 enjui zona. Era anawangayo ku- 
kyo “ amasavu gakyo gona; omu- 
kira ogwa sava, nainasavu agali ku 

4 byenda, nensigo zombi. namasavu 
agaziriko, agalirāna nekiwato, ne- 
kisemge ekiri ku kibūmba, awamu 

5 nensigo, anabi'gyangako: awo ka- 
bona anabyokeranga ku kyoto oku- 
ba ekiwebwayo ekikolebwa nomuli- 

ro eri Mukama : kye kiwebwayo o- 

6 lwomusāngo. “Buli musaja ku ba- 
kabona anakiryangako : kinalirwa- 
nga mu kifo ekitukuvu: / kye kitu- 

7 kuvu enyo. Ngekiwebwayo olwe- 
kibi bwekiri, 4 nekiwebwayo olwo- 
musango bwekiri bwekiti: eteka 
lyabyo limu: kabona anakitangiri- 

8 zanga yanabanga nakyo. Era ka- 
bona awayo ekiwebwayo ekyokebwa 
ekyomuntu yena, kabona oyo yane- 
twaliranga ediba eryekiwebwayo e- 

9 kyokebwa kyawa'deyo. Era + buli 
ekiwebwayo ekyobu'ta ekyokerwa 
mu kabiga, ne byona ebirongosebwa 
mu kikalango, ne ku kikalango e- 
kyomukabiga, binabanga bya kabo- 
10 na abiwayo. Era buli ckiwebwayo 
ckvobu'ta ekitabulwamu anafuta 
oba kikalu, abana ba Aloni bona 


banabanga nakyo, buli muntu o- 
kwenkana ne mu'ne. 
Era 4 lino lye teka erya sadaka 
eyebiwebwayo olwemirembe omu- 
ntu byanawangayo eri Mukama. 
12 Obanga agiwayo olwokwebaza, kale 
anāwerāngayo wamu ne sadaka e- 
yokwebaza emigati egitazimbulu- 
kuswa egitabu'dwamu amafuta, 
negyempewere egitazimbulukuswa 
l egisigi'dwako amafuta, nemigati 
egitabu'dwamu amafuta, egyobu'ta 
13 obulūngi obu'nyikide. Awamu 
m nemigati egizimbulukuswa bwa- 
nawangayo kyawayo wamu ne sa- 
daka eyebiwebwayo olwemirembe 
14 olwokwebaza. Era kuyo anawa- 
ngayo gumu ku buli kitone okuba 
ckiwebwayo ekisitulibwa eri Muka- 
ma; #gunabanga gwa kabona oyo 
amānsirą omusai ogwebiwebwayo 
15 olwemirembe. Era enyama eya 
sadaka yebyo byawayo olwemire- 
mbe olwokwebaza eneribwanga ku 
lunaku lwagiwerako; tafisāngako 
16 okutūsa enkya. Naye ? obanga sa- 
daka gyawayo bweyamo, oba gya- 
wayo kububwe, eneribwanga kul - 
naku lwawerako sadakaye: nenkya 
17 ekinafi'kangako kinālibwānga : na- 
ye ekinafi kanga ku nyama eya sa- 
daka ku lunaku olwokusatu kinayo- 
18 kebwanga nomuliro. Era obanga 
enyama yona eya sadaka yebyo 
byawayo olwemirembe eneribwa- 
nga ku lunaku olwokusatu, te'kiri- 
zibwenga, "so temubalirwenga oyo 
agiwayo: enebānga ya muzizo, no- 
mwoyo ogunagiryangako gunābā- 
19 ngako obubibwe. Era enyama e- 
koma ku kintu kyona ekitali kiro- 
ngofu teribwanga ; eneyokebwanga 
nomuliro. Nenyama eyo, buli mu- 
20 longofu anagiryangako: naye o- 
mwoyo ogunalyanga ku nyama eya 
sadaka eyebiwebwayo olwemire- 
mbe, Mukama ye nanyinibyo, #nga- 
liko obutali bulongofubwe, omwoyo 


11 


21 ntube. Era omuntu yena bwana- 
komanga ku kintu ekitali kirongo- 
fu, “ obutali bulongnfu bwomuntu, 
oba wensolo eteri nongofn, oba Y e- 
kyomuzizo kyona ekitali kirongofu, 
nalya ku nyama eva sadaka eyebi- 
webwayo ol wernirembe, Mukama ye 
nanyinibyo, omwoyo ogwo “ guna- 
zikirizibwanga mu bantube. 

22, 23 Mukama nagamba Musa nti Ga- 
mba abana ba Isiraeri nti “Temu- 
lyanga ku masavu, agente, newaku- 
ba'de agendiga, newakuba'de age- 

24 mbuzi. Namasavu geyo efa yo'ka 
namasavu geyo etāgulwa ensolo ga- 
nābānga ga mirimu mirala gyona : 
naye okulya temngalyangako na 

| 25 katono. Kubanga buli alva ku ma- 
, Savu gensolo, abantu gyebawayo o- 





b Lev.3 1; 
22. 2L 


Le. 2. 4 
Kubal 6 
15 


s Am. 4. 5. 


* Kubal 
18. 8, 12, 19. 


9 Lev. 22. 


? Kubal 
18. 27. 









kuba ekiwebwayo ekikolebwa no- 
muliro eri Mukama, omwoyo ogwo 


ku musai ogwengeri yona, Lweguba 
ogwenyonyi newakuba'de ogwenso- 

27 lo, mu nyumba za'mwe zona. Buli 
muntu yena anilyanga ku musai 
gwona, omwoyo ogwo gunazikirizi- 
bwanga mu ha sicle. 

28,29 Mukama nagamba Musa nti Ga- 
mba abana ba Isiraeri nti “Awa- 
yo sadaka yebyo byawayo olwemi- 
rembe eri Mukama analetinga eki- 
tonekye eri Mukama ku sadaka ye- 

30 byo byawayo olwemirembe: 4 enga- 
loze ye nyini zinaletanga ebiwebwa- 
yo ebya Mukama ebikolebwa nomu- 
liro; amasavu nekifuba anabireta- 
nga, “ekifuba kiwubibwewubibwe- 

. nga okuba ekiwebwayo ekiwūbibwa 

"131 mu maso ga Mukama. £Era/ kabo- 
na anayokeranga amasavu ku kyo- 
to: naye ekifuba kinabanga kya 

32 Aloni sa ben t Nekisambi ekya- 
dyo munakiwanga kabona okuba e- 
kiwebwayo ekisitulibwa ku sadaka 
zebyo byemuwayo olwemirembe. 

33 Oyo ku bana ba Aloni awayo omu- 
sai gwebiwebwayo olwemirembe, 
namasavu, yanabanga nekisambi e- 

34 kyadyo okuba omugabogwe. Ku- 
banga kekifuba ekiwūbibwawūŭbi- 
bwa nekisāmbi ekisitulibwa byenzi- 
ye ku bāna ba Isiraeri ku sadaka 
zebyo byebawayo olwemirembe, ne- 
mbiwa Aloni kabona nabänabe, o- 
kuba ebānja emirembe gyona eri a- 
bāna ba Isiraeri. 

35 Ogwo gwe mugabo ogwokufuki- 
bwako amafuta a Aloni, nomu- 
gabo ogwokufukibwako amafuta o- 
mo ogu'gyibwa ku biwe- 

ayo ebya Mukama ebikolebwa 
nomuliro, ku lunaku lweyabalete- 
rako okuwereza Mukama mu bwa- 

36 kabona; Mukama gweyalagira o- 
kubawanga abana ba Isiraeri, “ku 
lunaku lweyabafukirako amafuta. 
Linābānga banja enaku zona mu 

37 mirembe gyābwe gyona. Eryo lye 
teka m eryekiwebwayo ekyokebwa, 
a eryekiwebwayo ekyobu'ta, °ne- 
ryekiwebwayo ekyekibi, ? neryeki- 

webwayo olwomusāngo, " neryo- 

kwawula, # nerya sadaka eyebiwe- 

38 bwayo olwemirembe; Mukama lye- 
bam ia Musa ku lusozi Sinai ku 
i u kweyalagirira abāna ba Isi- 
raeri t okuwāngayo ebitone byābwe 
eri Mukama, mu dungu lya Sinai. 


2 MuKAMA nagamba Musa ntiaT wā- 
la Aloni nabānabe awamu naye, 


8 


è Kuv. 28. b nebyambalo, “ namafuta agokufu- 
ah š kako, nente eyekiwebwayoolwekibi, 
34, 23. nendiga enume zombi, neki'bo eki- 


rimu emigati egitazimbulukuswa ; 





EBYABALEVI. 





89 










3 okung'anyize ekibina kyona ku mu- 
lyāngo gwewema eyokusisinkani- 
4rangamu. Awo Musa nakula nga 
Mukama bweyamulagira; ekibina 
nekikung'anyizibwa ku mulyango 
gwewema eyokusisinkanirangamu. 
5 Musa nagamba ekibina nti 4 Kino 
kye kiganıbo Mukama kyeyalagira | + 
6 okukola. Musa naleta Aloni naba- 
T nabe, “nabanaza nama zi. JNā- 
mwambaza Vekizibawo, namusiba 
olukoba, nāmwambaza omunagiro, 
namu sako ekanzu, namusiba olu- 
koba olwekanzu olwalukibwa nama- 
8 gezi, naginyweza nolwo. Nanu- 
'sako ekyokukifuba: ne mu kyo- 
kukifuba i yateka Ulimu na Sumi- 
9mu. £Namuti'kira enkufira ku |” 
mutwe; ne ku nkufira, mu maso |e. 
gayo, na'sako ekipande ekya zābu, 
engule entukuvu; nga Mukama 
10 'bweyalagira Musa. ™ Musanadira |: ] 
amafuta agokufukako, nāgafuka ku |: 
wema ne ku byona ebyagirimu, nã- | 2-29. 
11 bitukuza. Namansirako ku kyoto 
emirundi musanvu, nafuka ku kyo- 
to nebintu byakyo byona, nekyoku- 
nabirangamu nentobo yakyo, oku- 
12 bitukuza. "“ Nafuka ku mafuta ago- 
kufukako ku mutwe gwa Aloni, | 7? 30. 30 
namufukako amafuta, okumutu- | 12 
13 kuza. ° Musa naleta abana ba Alo- 
ni, nabambaza ebizibawo, nabasiba | 4 
enkoba, nabasibako ebiremba; nga 
14 Mukama bweyalagira Musa. r Nā- 
leta ente eyekiwebwayo olwekibi : 
Aloni nabanabe ” nebateka engalo 
zabwe ku mutwe gwente eyekiwe- 
15 bwayo olwekibi. Nāgita: # Musa 
na'dira omusai, nagusiga ku maye- 
mbe gekyoto enjui zona nengaloye, 
nalongosa ekyoto, nāyiwa omusai | $ 
ku ntobo yekyoto, nakitukuza, oku- 
16 kitangirira. !Na'dira amasavu gona 
agali ku byenda, nekisemge ekyoku- | 13. 
kibumba, nensigo zombi, namasavu 
gazo, Musa nagokera ku kyoto. 
17 Naye ente ne'diba lyayo nenyama 
yayo nobusa bwayo nibyokera no- 
muliro ebweru wolusisira; “nga 
18 Mukama bweyalagira Musa. w Nā- 
leta endiga enume eyekiwebwayo ! 12 
ekyokebwa: Aloni nabanabe ne- 
bateka engalo zabwe ku mutwe [128 
19 gwendiga. Nagita: Musa nama- 
nsira omusai ku kyoto enjui zona. 
20 Nasala mu ndiga ebitundu byayo ; 
Musa nayokya omutwe, nebitundu, 
21 namasavu. Ninaza ebyenda nama- 
gulu nama zi: Musa nayokera endi- 
ga yona ku kyoto: yali kiwebwayo 
ekyokebwa olwevumbe edungi: yali 
kiwebwayo ekikolebwa nomuliro 


eri Mukama; vnga Mukama bweya- |? Kuv. 29. 
22 lagira Musa. zNāleta endiga enu- Pa m 
me eyokubiri, endiga eyokwāwula : | 19, 3). 


Alom nabanabe nebateka engalo 
23 zabwe ku mutwe gwendiga. Nagi- 








a Kuv. 90. 
22. 


b Kuv. 9, 
2. 


I Kuv. 29. 
31, 32. 


it Kuv. 299. 
H. 


k Kuv. 9. 
30, 35. 

EL 43. 25, 
25. 
#Beb.7. 16. 


“Kubal. 
3.7; 9.19. 
Ma. J.I. 
| Baks 


EBYABALEVI. 


'ta; Musa natola ku musai gwayo, 
nagusiga ku nsonda yokutu kwa 
Aloni okwadyo, ne ku kinkumu 
kyomukonogwe ogwadyo, ne ku 
kigereekisajaekyokugulukweok wa- 
24 dyo. Naleta abäna ba Aloni, Musa 
nasiga ku musai ku nsonda yokutu 
kwābwe okwadyo, ne ku kinkumu 
ekyomukono gwābwe ogwadyo, ne 
ku kigere ekisaja ekyokugulu kwa- 
bwe okwadyo: Musa namainsira 
25 omusai ku kyoto enjui zona. 4 Na- 
"dira amasavu,nomukira ogwa sava, 
namasavu gona agali ku byenda, 
nekisemge ekyokukibumba, nensigo 
zombi, namasavu gazo, nekisambi 
26 ekyadyo: vne mu ki'bo ekyalimu 
emigati egitazimbulukuswa ekyali 
mu maso ga Mukama na'gyamu 
omugati gumu ogutazimbulukuswa, 
nomugati gumu ogwasigibwako 
amafuta, nogwoluwewere gumu, 
nagiteka ku masavu, ne ku kisambi 
27 ekyadyo: nateka byona € mu ngalo 
za Aloni ne mu ngalo zabanabe, 
nabiwubawuba okuba ekiwebwayo 
ekiwubibwa mu maso ga Mukama. 
284 Musa nabi'gya mu ngalo zābwe, 
nabyokera ku kyöto ku kiwebwa- 
yo ekyokebwa: byali bya kwawula 
olwevumbe edungi : yali kiwebwayo 
ekikolebwa nomuliro eri Mukama. 
29 Musa na'dira ekifuba, nakiwubawii- 
ba okuba ekiwebwayo ekiwabibwa 
mu maso ga Mukama: gwali muga- 
bo ¢ gwa Musa ku ndiga eyokwawu- 
la; nga Mukaina bweyalagira Musa. 
30/Musa natola ku mafuta agokufu. 
kako, ne ku musai ogwali ku kyoto, 
nagumansira ku Aloni, ku bya- 
mbalobye, ne ku banabe, ne ku 
byambalo byabanabe awamu naye; 
natukuza Aloni, ebyambalobye, 
nabinabe, nebyambalo byabanabe 
31 awamu naye. Musa nagamba Aloni 
nabanabe nti v Mufumbire enyama 
ku mulyango gwewema eyokusisi- 
nkanirangamu : mugirire eyo nemi- 
gati egiri mu ki'bo ekyokwawula, 
nga bwenalagira nga njogera nti 
32 Aloni nabanabe banābiryānga. t Era 
ekinafi' kawo ku nyama ne ku migati 
33 inunakyokya noimuliro. 'Sö temu- 
fulumānga mu mulyāngo gwewema 
eyokusisiukanirāngamu enaku mu- 
sānvu, okutiisa enaku ezokwawula 
kwamwe lweziritukirira: kubanga 
34 k alibawulira enaku musaānvu. i Nga 
bwekikole'dwa lero, bwatyo Muka- 
ma bweyalagira okukola, okubata- 
35 ngirira. Era ku mulyango gwewe- 
ma eyokusisinkanirangamu gyemu- 
limalira enaku musanvu emisana 
uckiro, m mwekume ekiragiro kya 
Mukama muleme okufa : kubanga 
36 bwentyo bwenalagirwa. Aloni na- 
banabe nebakola byona Mukama 
byeyalagira mu mukono gwa Musa. 


Awo @olwātuka ku lunaku olwo- 
munana Musa naita Aloni naba- 
2 nabe nabaka'de ba Isiraeri; naga- 
mba Aloni nti LWetwalire enyana 
enume okuba ekiwebwayo olwekibi, 
c nendiga enume okuba ekiwebwayo 
ekyokebwa, ezitaliko bulema, ozi- 
3 wereyo mu maso ga Mukama. Era 
abana ba Isiraeri onobagamba nti 
d Mwetwalire embuzi enume okuba 
ekiwebwayo olwekibi; nenyana no- 
mwana gwendiga, ezakamaze 0- 
mwaka ogumu zombi, ezitaliko bu- 
lema, okuba ekiwebwayo ekyoke- 
4 bwa; nente nendiga enume okuba 
ebiwebwayo olwemirembe, okuzi- 
wayo mu maso ga Mukama: “ne- 
kiwebwayo ekyobu'ta ekitabu'dwa- 
mu amafuta: kubanga /lero Muka. 
5 ma anabalabikira. Nebaleta ebyo 
Musa byalagi'de mu maso gewema 
eyokusisinkanirangamu: ekibina 
kyona nekisembera nekiimirira mu 
6 maso ga Mukama. Musa nayogera 
nti Kino kye kigambo Mukama 
kyeyalagira mukikole: 9 nekitibwa 
7 kya Mukama kinābalabikira. Musa 
nagamba Aloni nti Seinberera ekyo- 
to, ioweyo ekyo kyowayo olwekibi 
nekyo kyowayo ekyokebwa, weta- 
ngirire we'ka nabantu: koweyo e- 
kitone ekyabantu obatangirire ; nga 
8 Mukama bweyalagira. Awo Aloni 
nasemberera ekyoto, na'ta enyana 
eyekiwebwayo olwekibi, ekikye ku- 
9 bubwe. ?! Abana ba Aloni nebamu- 
letera omusai: na'nyika engaloye 
mu musai, #nagusiga ku mayem 
gekyoto, niyiwa omusai ku ntobo 
10 yekyoto: #naye amasavu nensigo 
nekisemge ekyokukibūmba ekye- 
kiwebwayo olwekibi, nabyokera ku 
kyoto; onga Mukama bweyalagira 
11 Musa. 7 Nenyama ne'diba nabyo- 
kera nomuliro ebweru wolusisira. 
12 Na'ta ekiwebwayo ekyokebwa; a- 
bina ba Aloni nebamuletera omu- 
sai, "nagumansira ku kyoto enjui 
13 zona. Nebamuletera ekiwebwayo 
ekyokebwa, ebitūndu ebitūndu kina 
kimu, nomutwe: nabyokera ku kyo- 
14 to. Nanaza ebyenda namagulu, 
nabyokera ku kiwebwayo ekyoke- 
15 bwa ku kyoto. #Naleta ekitone 
ekyabantu, na'dira embuzi eyeki- 
webwayo olwekibi ekyali kubwa- 
bantu, nagi'ta, nagiwayo olwekibi, 
16 nga neyoluberyeberye. Naleta e- 
kiwebwayo ekyokebwa, nakiwayo 
17 ngekiragiro bwekyali. Naleta te- 
kiwebwayo ekyobu'ta, nakitolako 
oku'juza olubatulwe, nagyokera ku 
kyoto, “era nekiwebwayo ekyoke- 
18 bwa ekyenkya. Era na'ta ente 
nendiga enume, ' sadaka eyebiwe- 
bwayo olwemirembe, eyali kubwa- 
bantu: abāna ba Aloni nebamule- 
tera omusai, nagumangira ku kyoto 


“Lev. 2. 4. 


Z/nyi. 8. 3. 
Kuv.29.4i. 


#lu R o 
Kuv.2416. 


Ler. 4.3. 
1 Sam. 3. 


14. 

Beb. 5. 3; 
7.27; 9.7. 
k Lev.4.16, 


Deb. 5n. 

l Lev.8.15. 
"Lev. 4.7. 
"Lev.8.16. 


“ler. 4 8. 
P Lev. 411; 
8. 17. 


? Ler. 1. 0; 
8. 19. 


“lu. 5. 

15. 53. 10, 
Beb. 2 17; 
5.3. 


tlu. 4 
Lev. 21,8, 


“Kuv. 29. 
38. 


“Ler. 8.1 
nel. 








9. 19—11. 2. 








a e aaa aa aan aaa anganan aa anan aa aaa aaa anaa + 
ad kai B » 


ak, 
FB 
pe 


3 


4y 
de 
-È 


@ pad biad 
MT 
8 


ku ndiga omukira ogwa sava, na- 
gabi'ka ku (byenda), nensigo neki- 
20 seinge ekyokukibiimba: amasavu 
nebagateka ku bifuba Ynayokera 
21 amasavu ku kyoto: nebifuba neki- 
sambi ekyadyo Aloni nabiwubawu- 
ba #okuba ekiwebwayo ekiwūbibwa 
mu maso ga Mukama; nga Musa 
22 bwalagi' de. Awo Aloni naimusa 
emikonogye eri abantu, 4 nabasa- 
bira omukisa; naserengeta ngamaze 
okuwayo ekiwebwayo olwekibi ne- 
kiwebwayo ekyokebwa nebiwebwa- 
23 yo olwemirembe. Awo Musa ne 
Aloni nebaingira mu wema eyoku- 
sisinkanirangamu, nebafuluma, ne- 
basabira abantu omukisa: bawo 
ekitibwa kya Mukama nekirabikira 
24 abantu bona. <“Omuliro neguva eri 
Mukama mu masoge, negwokera 
ku kyoto ekiwebwayo ekyokebwa 
namasavu: awo abantu bona bwe- 
bagulaba 4 nebogerera wa'gulu ne- 
bavunama amaso gabwe. 


Awo € Nadabu ne Abiku, abana 
ba Aloni, bneba'dira ebyoterezo 
buli muntu ekikye, nateka omwo 
omuliro, na'sako ebyokwoteza, na- 
wayo comuliro omulala mu maso 
2 ga Mukama, gwatalagiranga. 40- 
muliro neguva eri Mukama mu 
masoge, negubokya, nebafira mu 
3 maso ga Mukama. Awo Musa nā- 
lyoka agamba Aloni nti Kino kye 
kikyo Mukama kyeyayogera nti 
Natukulizibwanga mwabo “ abanse- 
mberera, era mu maso gabantu 
bona /nagulumizibwanga. «v Aloni 
4 neyesirikira. Musa naita Misaeri 
ne Eruzafani, abana ba tUzieri 
koja wa Aloni, nabagamba nti Mu- 
sembere, kmusitule baganda ba- 
'mwe okuba'gya mu maso gawatu- 
kuvu mubatwale ebweru wolusi- 
b sira. Awo nebasembera, nebaba- 
situla nga bamba'de ebizibawo bya- 
bwe nebabatwala ebweru wolusi- 
6 sira; nga Musa bwayoge'de. Musa 
nagamba Aloni ne Ereazali ne Isa- 
mali, batabanibe, nti !Temusumu- 
lula nviri za ku mitwe gya'mwe, 
'so temuyuza byambalo bya'mwe; 
muleme oknfa, era #!aleme okusu- 
nguwalira ekibina kyona: naye ba- 
ganda ba' mwe, enyumba ya Isirae- 
ri yona, bakābire okwokya Muka- 
7 ma kwayoke'za. "So temufuluma 
mu mulyango gwewema eyokusi- 
sinkanirangamu, muleme okufa : 
o kubanga amafuta ga Mukama a- 
gokufakako gali ku'mwe. Neba- 
kola ngekigambo kya Musa bwe- 
kyali. 
8, 9 Mukama nagamba Aloni nti ? To- 
ni vanen ku mwenge newakuba'de 
ekitamiza, 'gwe newakuba'de aba- 


1 


EBYABALEVI. 


s . | 
19 enjui zona, namasavu gente: ne 


nabo awamu niwe, bwemuniingi- 

yanga mu wema eyokusisinkanira- 

ngamu, muleme okufa: linabanga 
teka eritali'julukuka mu mirembe 

. 10 gya'mwe gyona: era ”mulyoke 
mwawulengamu ebitukuvu nebitali 
bitukuvu, nebirongofu nebitali bi- 

11 rongofu; era #mulyoke muvigi- 
rize abana ba Isiraeri amateka 
gona Mukama geyababūlirira mu 
mukono gwa Musa. 

12 Musa nāgamba Aloni ne Erea- 
zali ne Isamali abanabe abasigalawo 
nti Mutwale tekiwebwayo ekyobu- 
'ta ekisiga'dewo ku biwebwayo ebya 
Mukama ebikolebwa nomuliro, mu- 
girire awatali kizimbulukusa ku 
mabali gekyoto: “kubanga kye 

13 kitukuvu enyo: era munagirira mu 
kifo ekitukuvu, kubanga lye banja- 
Iyo, era bānja lyabanabo, ku biwe- 
bwayo ebya Mukama ebikolebwa 
nomuliro : tt kubanga bwentyo bwe- 

14 nalagirwa. vNekifuba ekiwūbi- 
bwawubibwa nekisambi ekisituli- 
bwa munabirira mu kifo ekirongo- 
fu; 'gwe ne batabanibo nabawala- 
bo awamu niwe: kubanga biwebwa 
gyoli okuba ebanjalyo, era ebanja 
lyabānabo, ku sadaka zebyo aba- 
na ba Isiraeri byebawayo olwemi- 

15 rembe. Ekisambi ekisitulibwa ne- 
kifuba ekiwūbibwawūbibwa banā- 
bireteranga wamu nebiwebwayo e- 
bikolebwa nomuliro ebyamasavu, 
okubiwūbawūba okuba ekiwebwayo 
ekiwūbibwa mu maso ga Mukama : 
cra binabanga bibyo, era bya buna- 
bo awamu nawe, okuba ebanja e- 
mirembe gyona ; nga Mukama bwe- 
yalagira. 

16 Musa nānonyeza dala #embuzi 
eyekiwebwayo olwekibi, era, laba, 
ngeyoke'dwa: nasunguwalira Ere- 
azali ne Isamali abana ba Aloni a- 

17 basigalawo ngayogera nti 4 Ekiba- 
lobe'de okulira ekiwebwayo olwe- 
kibi mu kifo ekyawatukuvu kiki, 
kubanga kitukuvu nyo, era yakiha. 
wa okusitula obubi bwekibina, o- 
kubatingirira mu maso ga Muka- 

18 ma? Laba, èomusai gwakyo te- 
gulete'dwa mu watukuvu munda : 
temwandiremye kugirira mu wa- 

19 tukuvu, c nga bwendagi'de. Awo 
Aloni nagamba Musa nti Laba, lero 
bawa'deyo ekyo kyebawayo olwe- 
kibi nekyo kyebawayo ekyokebwa 
mu maso ga Mukama ; era bimba- 
'deko ebigambo ebyenkani'de wa- 
no: era singa ndide ekiwebwayo 
olwekibi lero, ¢ kyandiba'de kirūngi 

20 nyo mu maso ga Mukama? Kale 
Musa bweyawulira, nekiba kirangi 
uyo mu masoge. 


11 MUKAMA nayogera ne Musa ne 
2 Aloni ngabagamba nti Gamba 





’ Lev, 9.3, 
35. 


a Lev. 6.26, 
29. 










a Ma. 14.4. 
Bik. 10. 12, 
14, 


b Is. 65. 4; 
68. 3, 17. 


“Is. YA 11. 
Mat.15.11, 
20. 
Ma'k. 7. 2, 
15, 18. 


d Ma, 14.9. 
“Ma, 14. 3. 


-—— A 


/Ma.1412. 


Y Mat.3.4 
Mak. 1. 6 





EBYABALEVI. 


abana ba Isiraeri nti 4 Bino bye bi- 
ramu byemunalyanga ku nsolo zo- 

3 na eziri kunsi. Buli ekyawulamu 
ekinulo, era ekirina ekigere ekya- 
semu, era ekiza obwekulumo, mu 
4 nsolo, ekyo kyemunalyanga. Naye 
bino byemutalyanga kwebyo ebi'za 
obwekulumo oba kwebyo ebyawu- 
lamu ekinulo: eng'amira, kubanga 
e'za obwekulumo naye teyawulamu 
kinulo, eyo si nongofu gyemuli. 
5 Nomusu, kubanga guza obweku- 
lumo naye tegwawulamu kinulo, 
6 ogwo si mulongofu gyemuli. Na- 
kamyu, kubanga ka za obwekulumo 
naye tekiwulamu kinulo, ako si 
7 kalongofu gyemuli. Ncmbizi, ku- 
banga eyawulamu ekinulo, era cri- 
na ekigere ekyasčmu, aye te'za 
bwckulumo, beyo si nongofu gye- 
8 muli. Ku nyama yazo temulya- 
ngako, sõ nemirambo gyazo temu- 
gikomangako; ¢ si nongöfu gyemuli. 

9 d Bino byemunalyanga ku byona 
ebiri mu ma'zi: buli ekirina ama- 
gwa namagamba mu ma zi, mu nya- 
nja ne mu mi'ga, ebyo byemuna- 
10 lyanga. Era buli ekitalina magwa 
na magamba mu nyanja ne mu mi- 
'ga, ku byona ebitambulirą mu 
ma'zi ne ku biramu byona ebiri 
11 mu ma'zi, “bya muzizo gyemuli, 
era binabanga bya muzizo gyemu- 
li; temulyanga ku nyama yabyo, 
nemirambo gyabyo munagiitanga 
12 gya muzizo. Buli ekitalina magwa 


n am baang WE 


muzizo ku nyonyi; tebiribwanga, 
l4 bya muzizo: enūnda, nempungu, 
ne makwanzi; ne kamunyi, nedira- 
13 wamu nengeri yalyo; buli namu- 
16 ng'ona nengeri yabo; ne maya, 
nolubugabuga, nolusove, nenka- 
17 mbo nengeri yayo; nekiwugulu, 
18 nenkobyokobyo, nekufufu; nekiwu- 
gulu ekyamatu, ne kimbala, nense- 
19 ga; ne kasida, ne mpabana nenge- 
riye, nekokotezi, nekinyira. 
20 Ebyewalula byona ebirina ebiwa- 
watiro ebitambuza amagulu ana bya 
21 muzizo gyemuli. Naye bino byemu- 
inza okulya ku byona ebyewalula 
ebirina ebiwawatiro ebitambuza a- 
magulu ana, ebirina amagulu wa- 
'gulu ku bigere byabyo, okugabūsa 
22 kunsi; bino byemuinza okulya kwe- 
byo; Yenzige nengeri yayo, nense- 
nene nengeri yayo, nakanyenye- 
nkule nengeri yako, nejānzi ne- 
23 ngeri yalyo. aye ebyewalula 
byona ebirina ebiwawatiro, ebiri- 
na angin ana, bya muzizo gye- 
muli. 
Na bino bye binabafulinga aba- 
tali balongolu; buli anikominga 
ku mulambo gwabyo anabanga ata- 


24 





11. 3-39. 
li mulongofu okutusa akawungēzi : 
25 cra buli asitula ku mulambo gwa- 
byo tanayozanga engoyeze, era 8- |i Lev. 14.8: 


nabanga atali mulongofu okutusa 
26 akawungezi. Buli nsolo eyawula- 

mu ekinulo, 'songa terina kigere 

kyasemu, 'so te'za bwekulumo, si 
nongofu gyemuli; buli anazikoma- 
nyako anabanga atali mulongofu. 
27 Era buli etambuza ebibatu byayo 
ku nsolo zona ezitambuza amagulu 
ana, ezo si nongofu gyemuli: buli 
anikomanga ku mulambo gwazo 
anabanga atali mulongofu okutūsa 
28 akawungezi. Era oyo asitula omu- 
lambo gwazo anāyozānga engoyeze, 
era anabanga atali mulongofu oku- 
tūsa akawungezi: ezo si nongofu 
gyemuli. 

Na bino bye bitali birongofu gye- 
muli ku byewalula ebyewalula ku- 
nsi; egunju,? nomusonso, nekonko- 
30 mi edene nengeri yalyo, ne anaka, 

nenswaswa, nomunya, nekonkomi, 
31 ne nawolovu. Ebyo bye bitali bi- 
rongofu gyemuli kwebyo byona e- 
byewalula: buli anabikomangako, 
nga bifu'de, anabanga atali mulo- 
32 ngofu okutisa akawungezi. Era 
ekintu kyona ekinigwibwangako 
kyona kyona kubyo, nga bifu'de 
kinabanga ekitali kirongōfu ; bwe- 
kibinga ekintu kyona ekyomuti, 
oba kyambalo, oba 'diba, oba nsa- 
wo, Oba kintu kyona kyona, ekikoza 
omulimu gwona, ! kikigwaniranga 
okutekebwa mu mazi, era kinaba- 
nga ekitali kirongofu okutūsa aka- 
wungezi; nekiryoka kiba ekirongo- 
33 fu. Na buli kintu ekyebumba, eki- 
nigwibwangamu kyona kyona ku- 

Dyv, ekibanga mukyo kyona kina- 

bangt, ekitali kirongofu, % nakyo 
34 munakyasanga. 

(ekirimu) ekirika, ekiinza okufuki- 
bwako amazi, kinabanga ekitali 
kirongofu : na bur, kya kunywa e- 
kinanywebwanga mu kuli kintu (e- 
kiri bwekityo) kinābāngaekitali ki- 
35 rongofu. Era buli kintu eswagwi- 
bwangako ekitundu kyona ekyomu- 
lambo gwabyo kinabanga ekitali ki- 
rongofu; oba kabiga, oba amasiga 
gentamu,kinamenyebwamenyebwa- 
nga: si birongofu, era binabanga e- 
36 bitali birongofu gyemuli. Naye olu- 
'zi oba obunya omuli ama'zi agaku- 
ng'anyizibwa kinabanga ekirongo- 
fu: naye ekinikomanga ku mula- 
mbo gwabyo kinabanga ekitali ki- 
37 rongofu. 
gwabyo kugwa ku nsigo yona eyo- 


29 


Ekyokulya kyona |: 


35. 3. 
Kubal. 19. 
JO, 225 3I. 
24 


k Is. 66. 17. ! 


-oae e Á ———-— 


lLerv. 15 
12. 


ra obanga ku mulimbo?.v.” 


kusiga egenda okusigibwa, nga no+ »: 
38 ngofu. Naye obanga amazi gafu! +. 
kibwa ku nsigo, ne ku mulambd e, 
gwabyo nekugwa okwo, nga si no4 14 


ngofu gyemuli. 


39 Era obanga ensolo yona, wai ; 


w 


4 


Wd 





EBYABALEVI. 


93 





zwa 


e Lev. 20. 
3. 


è Lev. 10. 
10. 


Jo ped pad 
wW 





11. 40—18. 11. 
” . 17. 

15; 22 8. 

Ez. 4 14; 

31. 


43 kubanga bya muzizo. 


44 nempitambi bwemutyo. 


45 ekitambula kunsi. 


inza okulyako, efa; akoma ku mu- 
lambo gwayo anibanga atali mulo- 

40 ngofu okutūsa akawungezi. »” No- 
yo analyanga ku mulambo gwayo 
anayozanga engoyeze era anaba- 
nga atali mulongofu okntiisa a- 
kawungezi: era noyo anasitulanga 
omulāmbo gwayo anayozanga e- 
ngoyeze era anabanga atali mulo- 
ngofu okutiisa akawungezi. 


8 
41 Na buli ekyewalula ekyewalula 


kunsi kya muzizo ; tekiribwanga. 


42 Buli ekitambuza olubuto, na buli 


ekitambuza amagulu ana, oba buli 
ekirina amagulu amangi, buli ebye- 
walula kunsi, ebyo temubiryānga ; 
o Temwe- 
gwagwawazanga na kyewalula kyo- 
na ekyewalula, 'so temwefilanga 
nabyo abatali balongofu, mubere 
Kubanga 
'nze Mukama Katonda wa'mwe: 
kale mwetukuzenga, P muberenga 
abatukuvu; kubanga 'nze ndi mu- 
tukuvu: 'sõ temwereteranga mpi- 
tambi olwengeri yona eyekyewalula 
r Kubanga 'nze 
ndi Mukama eyabalinyisa okuva 
munsi Yemisin, okuba Katonda 
wa'mwe, kale “'mwe munabanga 
Nekani kubanga 'nzendi mutu- 
uvu. 


46 Eryo lye têka eryensolo nerye- 


ayon nerya buli kitonde ekiramu 
ekitambula mu ma'zi, nerya buli 


47 kitonde ekyewalula kunsi: tokwa- 


wualamu ebitali birongōfu nebiro- 
ngofu, nekiramu ekirika nekiramu 
ekitalika. 


1 9 2 Mukama nagamba Musa nti Ga- 


mba abana ba Isiraeri nti Omu- 
kazi bwanabanga olubuto nazala 
omwāna owobulenzi, kale 4 anaba- 
nga atali mulongofu enaku musa- 
nvu; > nga (bwabera) mu naku ezo- 
kweyawula kwendwa'deye, (bwa- 
tyo) bwanabinga atali mulongofu. 
3 ¢ Awo ku lunaku olwomunana omu- 
biri gwekikutakye gunakomolwa- 
4 nga. Era (omukazi) anāmalānga 
enaku asatu mu satu mu musai o- 
Gen aa, takomanga 
kintu ekitukuvu, 'so taingira- 

nga mu kifo ekitukuvu, okutusa 
enaku ezokutukuzibwakwe Iweziri- 
5 'gwā. Naye bwanazalinga omwana 
owobuwala, kale anābānga atali mu- 
longofu sabiti biri, nga (bwabera) 
mu kweyiwulakwe; era anāmalā- 
nga enaku nkaga mu mukaga mu 
6 musaiogwokutukuzibwakwe. 4 Awo 
enaku ezokutukuzibwakwe bwezi- 
'gwanga, ezowobulenzi, oba za wa 
buwala, analetanga omwana gwe- 
ndiga ogwomwāka ogwoluberye- 
berye okuba ekiwebwayo ekyoke- 
bwa, nejiba eto, oba kamukukulu, 


13 


okuba ekiwebwayo olwekibi, ku 
mulyango gwewema eyokusisinka- 

7 nirangamu, eri kabona: kale ana- 
giwangayo mu maso ga Mukama, 
namutangirira; kale analongose- 
bwanga mu nsulo yomusaigwe. E- 
ryo lye têka lyomukazi azala, oba 

8 wa bulenzi oba wa buwala. “Era 
mu bintubye bwatainzenga kuleta 
mwana gwa ndiga, kale anatwala- 
nga bakamukukulu babiri, oba a- 
maiba amato abiri; erimu oknba 
ekiwebwayo ekyokebwa, nedala o- 
kuba ekiwebwayo olwekibi: Jera 
kabona anamutangiriranga, era a- 
nabanga mulongofu. 


Era Mukama nagamba Musa ne 
2 Aloni nti Omuntu bwanabanga 
nekizimba oba kikuta oba mbalabe 
erungu'de ku 'diba lyomubirigwe, 
nekifuka endwa'de yebigenge ku 
'diba lyomubirigwe, kale 4 analete- 
bwanga eri Aloni kabona, oba eri 
8 omu ku binabe bakabona : kale ka- 
bona anakeberanga endwa'de eri ku 
'diba lyomnbiri : era obwoya obuli 
awali endwa'de bwebubanga bufuse 
obweru, nekifananyi kyendwa'de 
nga kifulumye wansi we'diba lyo- 
mubirigwe, nga ye ndwa'de yebige- 
nge : awo kabona anāmukeberānga, 
4 nāmwātulira nga si mulongofu. j 
ra embalabe eringu'de bwebinga 
enjeru ku 'diba lyomubirigwe, neki. 
fananyi kyayo nga tekifulumye wa 
nsi we'diba, nobwoya bwawo nga 
tebufuse bweru, kale kabona anasi. 
biranga owendwa'de enaku musa- 
5 nvu: awo kabona alimukebera ku 
Junaku olwomusanvu: kale, laba, 
bwanilabanga ngendwa'de ekomye 
awo, nendwa'de nga tebunye ku 'di- 
ba, awo kabona anamusibiranga e- 
6 naku musānvu endala: awo kabona 
alimukebera nate ku lunaku olwo- 
musānvu: kale, laba, endwa'de bwe- 
banga tekyalabika nyo, nendwa'de 
nga tebunye ku 'diba, kale kabona 
anamwatuliranga nga mulongofu: 
nga kye kikuta: è kale aniyozanga 
7 engoyeze, naba mulongofu. Naye 
ekikuta bwekinibunanga ku 'diba, 
ngamaze okweraga eri kabona o- 
Iwokulongosebwakwe, aneragānga 
8 nate eri kabona: kale kabona ana- 
keberanga, era, laba, ekikuta bwe- 
kinabinga kibunye ku 'diba, awo 
kabona animwatuliranga ngasi mu- 
longofu: nga bye bigenge. 
9 Endwa'de yebigenge bwebanga 
eku'te omuntu, awo analetebwanga 


10 eri kabona ; ¢ kabona nakebera, ka- 


le, laba, ekizimba ekyeru bwekina- 
banga ku 'diba, era nga kifu'de o- 
bwoya okuba obweru, era enyama 
enjere enamu ngeri awali ekizimba, 


11 nga bye bigenge ebye'da ku 'diba 


S Lev. 4. 28. 


a Ma. %. 8. 
Luk.17.14. 


b Lev. 11. 
25; 14. 8, 


e Kubal. 
19. 10, 12. 
2 Basek. b. 
27 


2 Byom. 
26. 20. 





EBYABALEVI. 


lyomubirigwe, era kabona anamwa- 
tuliranga nga si mulongofu: tamu- 
sibanga ; kubanga oyo si mulongo- 
12 fu. Era ebigenge bwebifūtukānga 
ku ‘diba, ebigenge nebibuna ediba 
lyona eryomulwa'de okuva ku mu- 
twe okutusa ku bigere, okulaba 
13 kwona kabona kwanālabānga ; kale 
kabona anākeberänga: awo, laba, 
ebigenge bwebinabanga bibunye o- 
mubirigwe gwona, anamwatulira- 
nga omulwa'de nga mulongofu: 
byona bifuse okuba ebyeru: oyo 
14 mulongofu. Naye enyama enjere 
bwenerabikanga kuye, anabanga a- 
15 tali mulongofu. Awo kabona ana- 
keberanga enyama enjere, namwa- 
tulira nga si mulongofu: enyama 
16 enjere si nongofu : bye bigenge. Q- 
ba enyama enjere bwekyukanga na- 
te nefuka okuba enjeru, kale ana- 
17 'janga eri kabona, kabona namuke- 
bera: era, laba, endwa'de bwebanga 
efuse okuba enjeru, kale kabona a- 
namwatuliranga omulwa denga mu- 
longofu : oyo mulongofu. 
18 Era omubiri bwegunabangako e- 
jute ku 'diba lyagwo, nalyo nga lya- 
19 wona, nawali “ejute newabawo e- 
kizimba ekyeru, oba mbalabe erū- 
ngu'de, enjeruyeru era cnyufumyu- 
fu, kale kinalagibwanga kabona; 
20 awo kabona anakcberanga, era, la- 
ba, ekifananyi kyakyo bwekinaba- 
nga nga kifulumye wansi we'diba, 
nobwoya bwawo nga bufuse okuba 
obweru, kale kabona anamwatulira- 
nga nga si mulongofu: ye ndwa'de 
21 yebigenge, efulumye mn'jute. Na- 
o kabona bwanakikeberanga, era, 
aba, nga temuli bwoya bweru, s0- 
nga tekifulumye wansi we'diba, na- 
Ya nga tekirabika bulungi, awo ka- 
na anamusibiranga enaku musa- 
22 nvu: awo bwekinabunanga ku 'di- 
ba, awo kabona anamwatuliranga 
nga si mulongofu: eyo ye ndwa de. 
23 Naye embalabe erungu'de bweneko- 
manga awo, era nga tebunye. eyo 
nga ye nkovu eyejute ; awo kabona 
animwatuliranga nga mulongofu. 
24 Oba omubiri bwegunābāngako o- 
kwokebwa nomuliro ku ‘diba lya- 
gwo, (enyama) enamu eyoke'dwa 
nefuka okuba embalabe erungu'de, 
enjeruyeru era emyufumyufu, oba 
25 njeru; awo kabona anagikebera- 
nga: era, laba, obwoya obwomu- 
mbalabe erungu'do bwebunabanga 
bufuse okuba obweru, nekifananyi 
kyayo nga kifulumye wansi we'di- 
ba; bino bye bigenge, byafuluma 
awayokebwa: kale kabona anamwa- 
tuliranga nga si mnlongofu: nga 
26 ye ndwa'de yebigenge. Naye ka- 
ona bwanagikeberanga, era, laba, 
nga tewali bwoya bweru awali e- 
mbalabe eringu de, 'songa tefulu- 





mye wansi we'diba, naye nga tera- 
bika bulūngi ; kale kabona anamu- 

27 sibiränga enaku musanvu: kale ka- 
bona alimukebera ku lunaku olwo- 
musānvu: bwenebunanga ku ‘diba, 
kale kabona animwatuliranga nga 
si mulongofu: nga ye ndwa'de yebi- 

28 genge. Era embalabe erungu'de 
bwenekomanga awo, songa tebunye 
ku 'diba, era nga terabika bulūngi ; 
nga kye kizimba ekyokwokebwa, 
era kabona animwatuliranga nga 
mulongofu: kubanga eyo ye nkovu 
eyokwokebwa. 

29 Era omusaja oba mukazi bwana- 
banga nendwa'de ku mutwo oba ku 

20 kirevu, kale kabona anakeberanga 
endwa'de: awo, laba, ekifananyi 
kyayo bwekinabanga nga kifulumye 
wansi we diba, era nga mulimu e- 
nviri eza kyenvu ezentalaga, kale 
kabona anamwatuliringa nga si 
mulongofu: ekyo kye kikakampa, 
bye bigenge ebyokumutweoba ebyo- 

31 kukirevu, Era kabona bwanakebe- 
ranga endwa'de eyekikakampa, e- 
ya, laba, ekifananyi kyayo nga te- 
kifulumye wansi we'diba, 'songa 
tewali nviri nzirugavu, kale kabona 
anamusibiranga omulwa'de wekika- 

32 kampa enakn musanvu: awo ku 
lunaku olwomusanvu kabona alike- 
bera endwa'de: era, laba, ekikaka- 
mpa bwekinabanga nga tekibunye, 
'songa tewali nviri za kyenvu, ne- 
kifananyi kyekikakampa nga teki- 

33 fulumye wansi we'diba, kale ana- 
mwebwanga, naye ekikakanipa ta- 
kimwanga; era kabona anasibira- 
nga omulwa'de wekikakampa enaku 

34 musanvu endala: awo kn lunaku 
olwomusinvn kabona alikebera eki- 
kakampa: kale, laba, ekikakampa 
bwekinabanga nga tekibunye ku 'di- 
ba, nekifananyi kyakyo nga tekifu- 
Inumye wansi we diba ; awo kabona 
animwatuliranga nga mulongofn: 
kale anayozanga engoyeze, naba 

35 mulongofu. Naye ekikakampa bwe- 
kinabunanga ku 'diba ngamaze o- 

36 kulongosebwa; awo kabona ana- 
mukeberanga: era, laba, ekikaka- 
mpa bwekinabanga kibunye ku 'di- 
ba, kabona tanonyanga nviri za kye- 

37 nyu; oyo si mulongofu. Naye bwa- 
nalabanga ngekikakampa kikomye 
awo, nenviri enzirngavu nga zime- 
zewo; ekikakampa nga kiwonye, o- 
yo mulongofu: kale kabona ana- 
mwatuliranga nga mulongofu. 

38 Era omusaja oba mukazi bwana- 
banga nembalabe ezirungu'de ku 
'diba lyomubiri gwabwe, ze mbala- 

39 be ezirūngu'de enjeru ; kale kabona 
anakchberanga: awo, laba, embala 

be ezirungu'de (eziri) ku 'diba lyo- 

mubiri gwabwe bwezinabanga enje- 

Yuyeru; nga bwe butulutu'tu, nga 


13. 12-39. 





Laga a ———————-—. 








| 18. 40—14. 8. EBYABALEVI. 95 
| bufulumye mu 'diba; oyo mulongo- wizi ezobusimba, newakuba de mu 
fu. zobukika, newakuba'de mu kintn 


40 Era omusaja bwanabanga aku- 
nyuse enviri ezokumutwegwe, Oyo 
nga wa kiwalata ; (naye) mulongo- 

41 fu. Era bwanabanga akunyuse e- 
nviri ezomukawumpo, nga wa ki- 
walata kya mu kawumpo; (naye) 

l 42 nga mulongofu. Naye endwa'de e- 

| njeruyeru era emyufumyufu bwene- 

banga ku mutwe ogwekiwalata oba 
mu kawumpo akekiwalata; ebyo 
bye bigenge ebifuluma mu mutwe- 
gwe ogwekiwalata oba mu kawu- 
: 43 mpoke akekiwalata. Awo kabona 
anamukeberanga: kale, laba, eki- 
zimba ekyendwa'de bwekinabainga 
ekyeruyeru era ekimyufumyufu ku 
mutwegwe ogwekiwalata, oba mu 
kawumpoke akekiwalata, ngekifa- 
nanyi kyebigenge bwekiri ku 'diba 

44 lyomubiri; oyo nga wa bigenge, si 
mulongofu: kabona talemanga ku- 
mwatulira nga si mulongofu; e- 

|” ndwa'deye ngeri ku mutwegwe. 

45 Era omugenge alina endwa'de, 

| engoyeze zinabanga enjulifuyulifu, 
nenviri ezokumutwegwe tazisiba- 
ngako, “era anabi' kanga ku mumwa- 
gwe ogwengulu, era anayogerera- 
nga wa'gulu nti /Siri mulongofu, 

46 siri mulongofu. Enaku zona e- 
ndwa'de need kuye anabanga 
atali mulongofu; si mulongofu: a- 
naberanga ye'ka; Yenyumbaye e- 
nebanga bweru wa lusisira. 

47 Era nekyambalo ekiriko endwa- 
'de yebigenge, oba kyambalo kya 
byoya bya ndiga oba kyambalo kya 

48 bafuta ; bwebibanga ku wūzi ezo- 

busimba oba ku zobukika ; oba kya 

| 





bafuta oba kya byoya ; bwebibanga 
ku 'diba oba ku kintu ekikolebwa 
49 ne'diba ; endwa'de bwenebanga eya 
nawandagala oba emyufumyufu ku 
kyambalo, oba ku 'diba, oba ku wi- 
zi ezobusimba, oba ku zobukika, 
oba ku kintu kyona ekye'diba ; eyo 
nga ndwa de ya bigenge, era enera- 
50 gibwanga kabona : awo kabona anā- 
keberanga endwa'de, nasibira (eki- 
riko) endwa'de enaku musanvu: 
51 kale alikebera endwa'de ku lunaku 
olwomusanvu: endwa'de bweneba- 
nga ebunye ku kyambalo, oba ku 
wuzi ezobusimba, oba ku zobukika, 
oba ku 'diba, omulimu gwona c'diba 
gwerikola; endwa'de nga bigenge 
52 tebirya; nga si kirongofu. Awo 
aniyokyanga ekyambalo, oba wuzi 
za busimba, oba za bukika, (obanga 
eri) mu byoya oba mu bafuta, oba 
mu kinta kyona ekye'diba, omuli 
| endwa'de: kubanga ebyo bye bige- 
nge ebirya; kinayokebwanga mu 


53 muliro. Era kabona bwanakebera- 
nga, kale, laba, endwa'de nga tebu- 
nye mu kyambalo, newakuba'de mu ; 











54 kyona ekye'diba; kale kabona ana- 
lagiranga boze ekintu ekirimu e- 
ndwa de, nakisibira enaku musa- 

55 nvu endala : awo kabona anakebe- 
ranga, endwa'de ngemaze okwoze- 
bwa: kale, laba, endwa' de bwene- 
banga tekyusi'za bala lyayo, era e- 
ndwa'de nga tebunye, ekyo nga si 
kirongofu; onokyokyanga mu muli- 
ro: eyo ye ndwa de erya, okukubu. 
ka bwekunabanga munda oba ku- 

56 ngulu. Era kabona bwanakebera- 
nga, era, laba, endwa'de nga tera- 
bika bulūngi ngemaze okwozebwa, 
kale anagiyuzanga okngigya mu 
kyambalo oba mu 'diba, oba mu 
wuzi ezobusimba, oba mu zobukika: 

57 era bwenebanga ekyalabika mu kya- 
mbalo, oba mu wuzi ezobusimba, 
oba mu zobukika, oba mu kintu 
kyona ekye'diba, ngefutuka: ono- 
yokyanga nomuliro ekyo ekirimu e- 

58 ndwade. Nekyambalo oba wazi 
ezobusimba, oba ezobukika, oba ki- 
ntu kyona ekye'diba nga bwekina- 
banga, kyonoyozanga, endwa'de 
bwenebanga cbivu'demu, kale ne- 
kiryoka kyozebwanga omulundi o- 

59 gwokubiri, nekiba kirongofu. Eryo | 
lye teka eryendwa'de yebigenge mu | 
kyambalo ekyebyoya oba mu kya; 
bafuta, oba mu wuzi ezobusimba 
oba mu zobukika, oba mu kintu 
kyona ekye'diba, okukyatuliranga 
nga kirongofu, oba okukyatuliranga 


nga si kirongofu. 
1 4 Mukama nagamba Musa nti 
2 Lino lye linabanga eteka lyo- 
mugenge ku lunaku olwokulongo- 
sebwakwe: aanīāletebwānga eri ka- 
3 bona: awo kabona anafulumanga 
mu lusisira; kabona nakebera, kale, 
laba, endwa'de yebigenge bwene- 
4 banga ewonye ku mugenge; kale 
kabona analagiranga okutwalira 
oyo agenda okulongosebwa enyonyi 
biri enongofu enamu, ènomuti o- 
mwerezi, € nolugoye olumyufu, tne- 
5 zobu: awo kabona analagiranga 
oku tako emu ku nyonyi mu kintn 
kyebumba ku mazi agakuluknta : 
6 nenyonyi enamu anagi diranga no- 
muti omwerezi nolugoye olumyufu 
nezobu, nanyika ebyo nenyonyi 
enamu mu musai gwenyonyi e'ti- 
7 'dwa ku mazi agakulukuta: awo 
“anamansiranga kwoyo agenda o- 
kulongosebwako ebigenge /emirū- 
ndi musanvu, namwatnlira nga 
mulongofu, natera enyonyi enamu 
8 mu 'tale mu 'banga. Noyo agenda 
okulongosebwa Yanayozanga engo- | 9 Lev. 32.6. 
yeze, namwa envirize zoną, în- | iLev. 11. 
naba mu mazi, kale anābānga > 
mulongofu: olnvanyuma nalyoka | 


a Mat. 8.2, 
4. 

Ma'k. 1. 
40, d. 
Luk. 8. 12, 
14; 17. 14. 


b Kubal. 

19. 6. 

€ Beb. 9.19. 

d Zab. DLT. 1 


“Beb, 9.13. 


J2 Basek. 
8. 10, 14. 


l Mat. 8. 4. 
Mak. 1.44. 
Luk. 5. 14. 


a Ler. 2.1. 
Kubal. 18. 
4, 15. 


n Lev. B.2, 
18; 6. 6, 7. 


° Kurv. 29. 
24. 


P Kur. 29. 
11. 


Lev. 1. 5, 
11; 4 4,24. 
r? Lev. 7.7. 


“ Lev. 4.28. 


“Ler. 5.1, 
6; 127, 


EBYABALEVI. 


aingira mu lusisira, naye * anāma- 
länga enaku musānvu ngali bweru 
9 wewemaye. Awo olunatukanga ku 
lunaku olwomusanvu, anamwanga 
envirize zona okuzi'gya ku mutwe- 
gwe nebirevubye nebisigebye, e- 
nvirize zoną anazimwanga: era 
anayozinga engoyeze, nānāba o- 
mubirigwe mu ma'zi, kale anābä- 
10 nga mulongofu. Awo ku lunaku 
olwomunana 'ana’dirānga abana 
bendiga abalume babiri abataliko 
bulema, nomwana gwendiga omu- 
lusi ogumu ogwakamaze omwaka 
ogumu ogutaliko bulema, nebitu- 
ndu bisatu ebyekumi ebyobu'ta 
obulūngi ™ okuba ekiwebwayo e- 
kyobu'ta, obutabu'dwamu amafuta, 
11 nekibya kimu ekyamafuta. Ne ka- 
bona amulongosa anatekanga omu- 
ntu agenda okulongosebwa nebintu 
ebyo mu maso ga Mukama, ku mu- 
lyango gwewema eyokusisinkani- 
12 rāngamu: awo kabona ana 'dira- 
ngako gumu ku bana bendiga omu- 
lume, nnaguwayo okuba ekiwe- 
bwayo olwomusango, nekibya e- 
kyamafuta, ° nāäbiwūba okuba eki- 
webwayo ekiwibibwa mu maso ga 
13 Mukama: awo ana'tiranga omwana 
gwendiga omulume ?mu kifo mwe- 
ba'tira ekiwebwayo olwekibi neki- 
webwayo ekyokebwa, mu kifo ekiri 
mu kifo ekitukuvu: kubanga ” eki- 
webwayo olwekibi nga bwekiri e- 
kya kabona, ekiwebwayo olwomu- 
sango bwekiri bwekiti: #ekyo ki- 
14 tukuvu nyo: kale kabona ana'di- 
rānga ku musai gwekiwebwayo o- 
lwomusāngo, kabona näguteka ku 
t nsõnda yokutu okwadyo okwoyo 
agenda okulongosebwa, ne ku ki- 
nkumu ekyokumukonogwe ogwa- 
dyo, ne ku kisaja ekyokukigerekye 
15 ekyadyo: kale kabona ana'diranga 
ku kibya kyamafuta, nāgafuka mu 
kibatu ekyomukonogwe ye ogwa 
16 kono: awo kabona ananyikanga o- 
lunwerwe olwadyo mu mafuta a- 
gali mu mukonogwe ogwa kono, 
namansira ku mafuta nolunwerwe 
emirūndi musanvu mu maso ga 
17 Mukama: ne ku mafuta agasiga- 
lawo agali mu mukonogwe kabona 
anagatekanga ku nsonda yokutu 
okwadyo okwoyo agenda oknlongo- 
sebwa, ne ku kinkumu ekyokumu- 
konogwe ogwadyo. ne ku kisaja 
ekyokukigerekye ekyadyo, ku mu- 
sai gwekiwebwayo olwomusango: 
18 namafuta agasigalawo agali mu 
mukono gwa kabona anagatekanga 
ku mutwe gwoyo agenda okulongo- 
sebwa: era kabona anamutangi- 
19 riranga mu maso ga Mukama. Era 
kabona anawangayo € ekiwebwayo 
olwekibi, natangirira oyo agenda 
okulongosebwa olwobutali bulongo- 





fubwe: oluvanyuma nalyoka a'ta 
20 ekiwebwayo ekyokebwa: era ka- 
bona anawangayo ekiwebwayo e- 
kyokebwa nekiwebwayo ekobu'ta 
ku kyoto: era kabona anamuta- 
ngiriranga, kale anabanga mulo- 
ngofu. 

Yy Era bwanabanga omwāvu nā- 
tainza kufuna ebyenkana awo, kale 
ana'diranga omwana gwendiga o- 
gumu omulume okuba ekiwebwayo 
olwomusāngo okuwibibwa, okumu- 
tangirira, nekitindu kimu ekye- 
kumi ekyobu'ta obulūngi obutabu- 
'dwamu amafuta okuba ekiwebwa- 
yo ekyobu'ta, nekibya kyamafuta; 
22 zne bakamukukulu babiri oba a- 

maiba amato abiri, nga bwanāinzã- 

nga okufuna; erimu linābānga e- 

kiwebwayo olwekibi nedala ekiwe- 
23 bwayo ekyokebwa. a Ne ku lunaku 

olwomunana anāgaleterānga kabo- 
na olwokulongosebwakwe, ku mu- 
lyāngo gwewema eyokusisinkani- 
rāngamu, mu maso ga Mukama. 
24 bd Awo kabona ana'diranga omwana 
gwendiga ogwekibwebwayo olwo- 
musango, nekibya kyamafuta, ka- 
bona nābiwūba mu maso ga Mu- 
kama okuba ekiwebwayo ekiwūbi- 
25 bwa: na'ta omwāna gwendiga o- 
wekiwebwayo olwomusango, ¢ ka- 

na natola ku musai ogwekiwe- 
bwayo olwomusango, nāguteka ku 
nsõnda yokutu okwadyo okwoyo 
agenda okulongosebwa, ne ku ki- 
nkumu ekyokumukonogwe ogwa- 

dyo, ne ku kisaja Wai a a 
26 ekyadyo: awo kabona anafukanga 

ku mafuta mu kibatu kyomukono- 
27 gwe ye ogwa kono: kabona nama- 

nsira nolunwerwe olwadyo ku ma- 
futa agali mu mukonogwe ogwa 
kono emirūndi musānvu mu maso 
28 ga Mukama : kabona natola ku ma- 
uta agali mu mukonogwe naga- 
teka ku nsonda yokutu okwadyo 
okwoyo agenda okulongosebwa, ne 
ku kinkumu ekyomukonogwe o- 
gwadyo, ne ku kisaja ekyokukige- 
rekye ekyadyo, mu kifo ekyomusai 
29 ogwekiwebwayo olwomusango: na- 
mafuta agasigalawo ngali mu mu- 
kono gwa kabona anāgatekānga ku 
mutwe gwoyo agenda okulongōse- 
bwa, okumutangirira mu maso ga 
30 Mukama. Era anawangayo ka dha- 
kamukukulu omu, oba ku maiba 

amato limu, nga bwanainzanga o- 
31 kufuna; nga bwanainzanga oku- 

funa, erimu lya kiwebwayo olwe- 

kibi, nedala lya kiwebwayo ekyo- 
kebwa, awamu nekiwebwayo ekyo- 
bu'ta: era kabona anatangiriranga 
oyo agenda okulongosebwa mu ma- 
32 so ga Mukama. Eryo lye teka lyo- 
yo aliko endwa'de yebigenge, atai- 


21 





14. 9-32. 


“Ler. 12.8; 
15. 14, 15. 


“ nyi. 10, 
11, 


bla. 12 


lu. 14 


dlu. 29. 
Lev. 15. 16. 


nza kufuna “bya kulongosebwakwe. | "Ju. 10. 





14. 33—16. 11. 





33 Era Mukama nāgamba Musa ne 


(Laban. | 34 Aloni nti / Bwemuliba nga mutuse 
' Kubal 32 


2 
Ma 7.1; 
n a. 


9 Zab 51. 
14 
Nge. 3. R. 


t Lov. 13 
BL 
Zek. 5.4 


tlu. 4. 





munsi ya Kanani, gyembawa okuba 
obutaka, bwenitekanga endwa'de 
“Shigongo mu nyumba eyomunsi 
35 eyoba bwa'mwe; awo nanyini 
nyumba ana'janga nabilira kabona 
nti Enyumba efanana gyendi oku- 
36 bamu vendwa'de: kale kabona a- 
nalagi vanga okumalamu ebintu mu 
nyumba, kabona nga tanaba kni- 
ngira kulaba ndwa'de, byona ebiri 
mu nyumba bireme okufuka ebitali 
birongofu : oluvanyuma kabona nā- 
lyoka aingira okulaba enyumba: 
37 kale anakeberanga endwa'de, era, 
laba, endwa'de bwenebanga ku bi- 
senge byenyumba nga byewa'mu- 
'dewu'mu'de engudo obanga za na- 
ala oba myufumyufu, ne- 
kifananyi kyayo nga kifulumye mu- 

38 nda wekisenge; awo kabona ana- 
fulumanga mu nyumba nagenda 
ku mulyango gwenyumba, na'ga- 
39 lira enyumba enaku musānvu: kale 
kabona anakomangawo ku lunaku 
olwomusānvu, nakebera : era, laba, 
endwa'de bwenebanga ebunye ku 
40 bisenge byenyumba ; kale kabona 
alagira oku'gyamu amainja 

iko endwa'de, nokugasūla mu 

kifo ekitali kirongofu ebweru we- 
41 kibuga : era analagiringa enyumba 
okugikolokota munda enjui zona, 
era banāfukānga enoni gyebakolo- 
kota ebweru wekibuga mu kifo 
42 ekitali kirongofu: neba'dira amai- 
nja amalala, nebagateka mu kifo 
kyamainja ago; na'dira enoni enda- 

48 la, nagisiga ku nyumba. Awo e- 
ndwa'de bwenekomangawo nefutu- 
ka ku nyumba, ngamaze oku'gyamu 
amainja, era ngamaze okukolokota 
enyumba, era ngemaze okusigibwa- 

44 ko; kale kabona anaingiranga na- 
kebera, era, laba, endwa'de bwe- 
nebinga ebunye ku nyumba, ebyo 
nga e bigenge ebirya mu nyu- 
45 mba: nga si nongofu. Awo anā- 
yabyanga enyumba, amainja gayo, 
nemiti gyayo, nenoni yona eyenyu- 
mba; era anabisitulanga nabi'gya 
mu kibuga nabitwala mu kifo eki- 
46 tali kirongofu. Era nate buli anii- 
ngiranga mu nyumba ekisera kyona 
ngekyali nzi'gale anabanga atali 
mulongofu okutūüsa akawungezi. 
47 Era bali anasulinga mu nyumba 
eyo anayozanga wi kaa noyo 
analiranga mu nyumba eyo anayo- 
48 zinga engoyeze. Era kabona bwa- 
naingiranga, nakebera, era, laba, 
endwa'de nga tebunye ku nyumba, 
wa dagan ngemaze okusigibwako; 
kale kabona anayatuliranga enyu- 
mba nga nongêfu, kubanga endwa- 

49 'de ngewonye. kAwo ana'diranga 


olwokulongosa enyumba enyonyi | 11 wungezi. 


EBYABALEVI. 





biri, nomuti omwerezi, nolugoye 
50 olumyufu, nezobu : na'tako emu ku 
nyonyi mu kintu kyebūmba ku 
51 ma'zi agakulukuta: na'dira omuti 
omwerezi nezobu nolugoye olu- 
myufu nenyonyi enamu, nabinyika 
mu musai gwenyonyi e'tidwa, ne 
mu ma'zi ago agakulukuta, nama- 
nsira ku nyumba emiriindi musa- 
52 nvu: era analongosinga enyumba 
nomusai gwenyonyi, nama'zi ago 
agakulukuta, nenyonyi enamu, no- 
muti omwerezi, nezobu, nolugoye 
53 olumyufu: naye anateranga enyo- 
nyi enamu mu 'tale mu 'banga o- 
kuva mu kibuga: bwatyo t bwana- 
tangiriranga enyumba: awo eneba- 
nga nongofu. 
54 Eryo lye teka lyengeri yona eye- 
ndwa'de yebigenge, era * eryeki- 
55 kakampa ; era » eryebigenge ebyo- 
kukyambalo, era 
56 era Peryekizimba, era eryekikuta, 
57 era eryembalabe erungu'de: rokui- 
girizānga bwekinabanga ekitali ki- 
rongofu, era bwekinābānga ekiro- 
ngofu: eryo lye teka lyebigenge. 


15 Era Mukama nägamba Musa 
9 ne Aloni nti Gamba abana ba 
Isiraeri obebūlire nti a Omusaja 
yena bwanābänga nenziku eva mu 
mubirigwe, nga si mulongofu olwe- 

3 nzikuye. Era buno bwe bunābā- 
nga obakali bulongofubwe obwenzi- 
kuye: obanga atonya enziku mu 
mubirigwe, obanga yaziizibwa e- 
ngiku mu mubirigwe, buno bwe 
4 butali bulongofubwe. Buli kita- 
nda omuziku kyanasulangako ki- 
nabanga kitali kirongōfu : era buli 
kintu kyanatulingako kinabanga 
5 kitali kirongofu. Era buli anā- 
komanga ku kitandakye anayoza- 
nga engoyeze, ' nanaba mu mazi, 
naba atali mulongofu okutiisa aka- 
6 wungezi. Noyo anatilanga ku ki- 
ntu kyona omuziku kyatu'deko a- 
nayozanga engoyeze, nanaba mu 
ma Zi, naba atali mulongofu okuti- 

7 sa akawungezi. Noyo anakoma- 
nga ku mubiri gwomuziku anayo- 
zanga engoyeze, nanaba mu mazi, 
naba atali mulongofu okutiisa aka- 
8 wungezi. Era omuziku bwanawa- 
ndanga amalusu ku mulongofu; 
kale anayozanga engoyeze, nanaba 
mu mazi, naba atali mulongofu 
9 okutiisa akawungezi. Namatandi- 
ko gona omuziku ganebagaliranga- 
ko ganabanga agatali malongofu. 
10 Ne buli anakomanga ku kintu kyo- 
na ekiba de wansiwe anabanga a- 
tali mulongofu okutusa akawunge- 
zi: noyo anasitulanga ebyo anayo- 
zanga engoyeze, nanaba mu mazi, 
naba atali mulongofu okutiisa aka- 
Na buli omuziku gwa- 


D 


veryenyumba; | 47 








EBYABALEVI. 





| nakomangako, 


nga tananāba ngalo 
mu ma'zi, aniyozanga engoyeze, 
nanaba mu mazi, naba atali mulo- 


| 


| € Lev. 6.28; 
. J1. 32, 33. 


12 ngofu okutiisa akawungezi. c Ne- 
kintu kyebumba omuziku kyanako- 
mangako kinayasibwanga : na buli 
kintu kyomuti kinayozebwanga mu 

13 ma'zi. Era omuziku bwanalongo- 
sebwangako enzikuye, kale 4 ane- 
baliranga enaku musanvu olwoku- 
longosebwakwe, nayoza engoyeze; 
nanaba omubirigwe mu mazi aga- 

14 kukulukuta, naba mulongofu. Era 
ku Junaku olwomunana anetwalira- 
nga “bakamukukulu babiri, oba 
amaiba amato abiri, na'ja mu ma- 
so ga Mukama ku mulyango gwe- 
wema eyokusisinkanirangamu, nä- 

15 gawa kabona: kale kabona anaga- 
wangayo, Jerimu lya kiwebwayo 
olwekibi, nedala lya kiwebwayo 
ekyokebwa; era 9 kabona anamu- 
tangiriranga mu maso ga Mukama 
olwenzikuye. 

16 Era fomusaja 
mu ama'nyi, ka 
mubirigwe gwona mu ma 'zi, naba 
atali mulongofu okutūsa akawu- 

17 ngezi. Na buli kyambalo, na buli 
'diba, omuli ama'nyi, kinayozebwa- 
nga namazi, nekiba ekitali kiro. 

18 ngofu okutisa akawungezi. Era 
nomukazi omusaja gwanasulanga 
naye nama'nyi, bombi bananaba- 
nga mu ma'zi, £ nebaba abatali ba- 
longofu okutūsa akawungezi. 


| 
| 
| 2 
: Ma. 23.1 
amah 
tLev. 122. | 19 Era lomukazi bwanabanga ne- 
nziku, nenzikuye mu mubirigue 
nga ya musai, anamalinga enaku 
buli kintu kyanātūlāngako kinaba- 
21 nga ekitali kirongofu. Na buli anā- 


dlu. B. 
bev. 14 8. 


yana bwanavanga- 
ananabanga o- 


musanyu ezokweyāwulakwe: na 
buli animukomangako anabanga 
atali mulongofu okutusa akawu- 
20 ngezi. Na buli kintu kyanasula- 
ngako mu biro byokweyawulakwe 
kinabanga ekitali kirongofu : 


- “a g` = 
Pu Ê 
a peh eh 
za za = ja 


era 





komaugaku kitandakye anayozanga 
engoyeze, nanaba mu mazi naba 
| atali mulougofu okutiisa akawu- 
22ngezi. Na buli anikomanga ku 
| kintu kyona kyatu'deko anayoza- 
nga engoyeze, nanaba mu mazi, 
| naba atali mulongofn okutūsa aka- 
23 wungĉzi. Era bwekinabanga ku 
— kitanda, oba ku kintu kyona kyatu- 
| 'deko, bwanakikomangako, anabi- 
nga atali mulongofu okutūsa aka- 
; 24 wungezi. Era omusaja yena bwa- 
nasulanga naye, nobutali bulongo- 
fubwe nebuba kuye, kale anābānga 
atali mulongofu enaku musanvu; 
na buli kitanda kyanasulangako 

kinabanga ekitali kirongofu. 
= Mat. a. 25 Era momnkazi bwanava angamu 
p omusaigwe enaku nyingi 'songa si- 
bye biro ebyokweyawulakwe, oba 
bwanavingamu omusai okusu'ki- 


| Mak. 5.25. 
| Luk. 6. 43. 
| 





rira ebiro ebyokweyawulakwe; e- 
naku zona zanaviringamu (omu- 
sai) og wobutali bulongofubwe ani- 
banga nga bwaba mu naku ezo- 
kweyawulakwe: oyo nga si mulo- 
26 ngofu. Buli kitanda kyanasula- 
ngako enaku zona zanavirangamu 

(omusai) kinabanga gyali ngekita- 

nda ekyokweyãwulakwe: era buli 

kyanatulangako kinabanga ekitali 

kirongofu, ngobutali bulongêfu o- 
27 bwokweyawulakwe. Era buli ana- 

komanga kwebyo anabinga atali 

mulongofu, nayoza engoyeze, na- 
niba mu, mazi, naba atali mulo- 
28 ngofu okutiisa akawungezi. Naye 
nbwanalongosebwanga (olwomu- 
sai) okumuvamu, kale anebaliranga 
enaku musanvu, oluvanyuma na- 
29 lyoka aba omulongofu. Awo ku 

Junaku olwomunana anetwaliranga 

bakamukukulu babiri, oba amaiba 

amato abiri, nagatwalira kabona, 

ku mulyango gwewema eyokusisi- 
30 nkanirangamu. Awo kabona ana- 
wangayo erimu okuba ekiwebwayo 
olwekibi, nedala okuba ekiwebwa- 
yo ekyokebwa ; era kabona anamu- 
tangiriranga mu maso ga Mukama 
olwokuvamu (omusai) ogwobutali 
bulongofubwe. 

Bwemutyo t bwemunayawulanga 
abana ba Isiraeri nobutali bulo- 
ngofu bwabwe; baleme okufira mu 
butali bulongofu bwabwe, #bwe- 
banayononanga ewema yange eri 
wakati mubo. 

r Eryo lye teka lyomuziku #noyo 
avamu ama nyi, nokufūla negamu- 
33 fula atali mulongofu; tera eryo- 

mukazi alwa'de olwokweyāwula- 

kwe, era eryomuziku, omusaja, era 

u eryomukazi, era Weryoyo asula 

nomukazi atali mulongofu. 


16 


bamaze okufa, bwebasembera mu 
2 maso ga Mukama nebafa; Muka- 
ma nagamba Musa nti Gamba Alo- 
ni mugandawo ? obutamalanga ga- 
'ja mu watukuvu munda we'gigi 
buli biro, mu maso gentebe eyoku- 
sasira eri ku sanduko; aleme oku- 
fa: kubanga cnalabikiranga mu 
3 kire ku ntebe evokusasira. Bino 
Aloni d byana'janga nabyo mu wa- 
tukuvu: engalina ente enume e- 
nvubuka okuba ekiwebwayo olwe- 
kibi, nendiga enume okuba ekiwe- 
4 bwayo ekyokebwa. Anayambala- 
nga /ekizibawo ekyo ekva bafuta 
ekitukuvu, era anibiinga ne seru- 
wale eyo eya bafuta ku mubirigwe, 
era nga yesibye olukoba olwo olwa , 
bafuta, era ngatiki'de enkufira eyo | 
eya bafuta: ebyo bye byambalo 
ebitukuvu; era 7 ananabanga omu- 


31 


32 


MUKAMA nayogera ne Musa, 


a batabani ba Aloni bombi ngale 


16. 12— 16. 4. 





nlu 13. 


“ Lev. )1. 
47 


Ma. 24. 8. 
Er 4i. 2. 
P Kubal. 5. 
3; 19. 13,20. 
Erz 5.11; 
23. 58, 
riu 2 
lu. 16. 


tlu. 19. 


“Ju. 28 
viu 4 


' S Kuv. 99. 
Lev. 8.6, 7. 





tiYok. 22 


> 
q 
y 


£ Kuv. 20. 


30. 
Beb. 9. 2, | 
B. 





5 birigwe mu ma'zi, nābyambala. A wo 
anatwalanga ' ku kibina kyabäna ba 
Isiraeri embuzi enume biri okuba 
ekiwebwayo olwekibi, nendiga enu- 
me emu okuba ekiwebwayo ekyo- 

6 kebwa. Awo Aloni anayanjulanga 
ente enume eyekiwebwayo olweki- 
bi, eyiye kububwe, £ neyetangirira 

7 ye nenyumbaye. Awo anatwala- 
nga embuzi zombi, naziteka mu 
maso ga Mukama ku mulyango 
gwewema eyokusisinkanirangamu. 

8 Awo Aloni anazikubiranga obululu 
embuzi zombi; akalulu akamu ka 
Mukama, nakalulu akokubiri ka 

9 Azazeri. Awo Aloni anayanjula- 
nga embuzi egwiri'dwako akalulu 
ka Mukama, nagiwayo okuba eki- 

10 webwayo olwekibi. Naye embuzi 
egwiri'dwako akalulu ka Azazeri, 
enetekebwänga mu maso ga Mu- 
kama nga namu, lokumutaāngirira, 
okugisindikiriza eri Azazeri mu 

11 'dungu. Awo Aloni anayanjulanga 
ente enume eyekiwebwayo olweki- 
bi, eyiye kububwe, neyetangirira 
ye nenyumbaye, na'ta ente enume 
eyekiwebwayo olwekibi, eyiye ku- 

12 bubwe: awo ana'diranga ™ ekyo- 
terezo ekiju'de amānda agomuliro 
ngaga'gya ku kyoto mu maso ga 
Mukama, nembatuze nga ziju de 
"obubane obwakalosa obuseku'dwa 

13 enyo, nabuleta munda we'gigi: awo 
oanatekanga obubine ku muliro 
mu maso ga Mukama, omu'ka o- 
gwobubane gubi'ke ku P ntebe eyo- 
kusasira eri ku bujulirwa, aleme 

14 okufa: awo ranatolanga ku musai 
gwente enume, ?nagumansira ne- 
ngaloye ku ntebe eyokusasira 
ebuvanjuba; era animansiranga 
ku musai mu maso gentebe eyo- 
kusasira nengaloye emirūndi mu- 

15 sanvu. tAwo ana tanga embuzi e-. 
yekiwebwayo olwekibi, eyabantu, 
naleta omusai gwayo #munda we- 
'gigi, nakola omusai gwayo nga 
bwakoze omusai gwente enuine, 
nagumansira ku ntebe eyokusasira, 
ne mu maso gentebe eyokusäsira : 

16 era “ anatangiriranga awatukuvu, 
olwobutali bulongofu bwabāna ba 

ri, nolwebyonono byabwe, 
ebibi byabwe byona: era bwa- 
tyo bwanakolanga ewema eyoku- 
sisinkanirangamu, ebera nabo wa- 
kati mu butali bulongofu bwabwe. 
74'S0 temubanga muntu mu wema 
eyokusisinkanirangamu, bwanai- 
ngiranga okutangirira mu watuku- 
vu, Okutiisa Iwanafulumanga, nga- 
maze okwetangirira ye nenyumba- 
ye nekibina kyong ekya Isiraeri. 

18 Awo anafulumanga eri ekyoto ekiri 
mu maso ga Mukama, “ nakitangi- 
rira : natola ku musai gwente enu- 

10 me, ne ku musai gwembuzi, nagu- 


EBYABALEVI. 


siga ku mayembe gekyoto enjui 

19 zona. Nakimansirako nomusai ne- 
ngaloye emirundi musāuvu, näki- 
rongosa, 4 nakitukuza okuki'gyako 
obutali bulongofu bwabana ba Isi- 

20 raeri. Awo bwanamaliranga dala 
bokutangirira awatukuvu, newema 
eyokusisinkanirangamu, nekyoto,a- 

21 nayanjulanga embuzi enamu: awo 
Aloni anatekanga emikonogye gyo- 
mbi ku mutwe gwembuzi enamu, 
nayatulira kuyo obutali butūkirivu 
bwona obwabana ba Isiraeri, ne- 
byonono byabwe byona, ebibi bya- 
bwe byona: cnabiteka ku mutwe 
gwembuzi, nagisindikiriza mu 'du- 
ngu mu mukono gwomuntu eyete- 

22 setese: era embuzi 4enesitulira- 
nga kuyo obutali butukirivu bwa- 
bwe bwona nebutwala munsi eteri- 
mu bantu: kale embuzi anagitera- 

23 nga mu dungu. Awo Aloni anai- 
ngiranga mu wema eyokusisinka- 
nirangamu, “nayambula ebyamba- 
lo ebya bafuta, byaba de ayamba.- 
'de nga aingide mu watukuvu, na- 

24 bireka eyo: awo ananabiranga o- 
mubirigwe nama’zi mu kifo ekitu- 
kuvu, nayambala ebyambalobye, 
nafuluma, /nawayo ekiwebwayo 
ekyokebwa ekikye nekiwebwayo 
ekyokebwa ekyabantu, neyetangi- 

25 rira ye nabantu. 9 Namasavu age- 
kiwebwayo olwekibi anagokeranga 

26 ku kyoto. Noyo atêra embuzi eri 
Azazeri anayozanga ebyambalobye, 
inanaba omubirigwe mu mazi, o- 
luvanyuma nalyoka aingira mu lu- 

27 sisira. kNente enume eyekiwe- 
bwayo olwekibi, nembuzi eyekiwe- | ? 
bwayo olwekibi, omusai gwayo o- 
guingizibwa okutāngirira mu watu- 
kuvu, zinafulumizibwanga ebweru 
wolusisira; nebokera mu muliro 
amaliba gazo, nenyama yazo, no- 

28 busa bwazo. Noyo abyokya anāyo- 
zanga ebyambalobye, nānāba omu- 
birigwe mu ma'zi. oluvanyuma nä- 
lyoka singira mu lusisira. 

29 Era lino linabanga teka gyemuli 
emirembe gyona: ¿mu mwezi ogwo- 
musanvu, ku lunaku olwomwezi 
olwekumi, munabonerezanga eme- 
me za'mwe, 's0 temukolanga mu- 
limu gwona, enzalwa newakuba'de 

30 omugenyi atūla mu'mwe: kubanga 
ku lunaku olwo kwebanabatangi- 
ririranga. ™ okubalongosa; muna- 
banga balongofn mu bibi bya mwe 

31 byona mu maso ga Mukama. ?0- 
lwo ye sabiti eyokuwu'mula eyo- 
kwewombekerako gyemuli, era mu- 
nābonerezānga ememe za'mwe; lve 

32 teka eryemirembe gyona. Era ka- 


bona, anafukibwangako amafuta < 


era “anayawulibwanga okuba ka- 


| 


bona mu kifo kya kitāwe. anata- 


ngiriranga era P anayambalanga e- 


“ Es. 43.20. 


è lu. 16. 
Ez. 45. 20. 


€ le. 63. 6. 


55 53. 1), 


AN 1. 29. 
Beh. 9. 28. 
1 Pet. 2 H. 


t E4214; 
44. 19. 


Inyi. 3, 3. 


# Lev. 4.10. 


t Lev. 15.3. 


A 4.12, 
6 30. 
Beb. 13.11. 


Kub. 1. 5. 
1 Reb. 9.22. 


byambalo ebya bafuta, ebyambalo 





33 ebitukuvu :° era ”anātāngiriränga 


awatukuvu awayawulibwa, era a- 
matangiriranga ewema eyokusisi- 
nkanirangamu nekyöto; era anā- 
tangiriranga bakabona nabantu bo- 

34 na abekibina. # Era lino linabanga 
teka gyemuli erita'julukuka emire- 
mbe gyona, okutangiriranga abana 
ba Isiraeri olwebibi byabwe byona 
tomulandi gumu buli mwaka. Nā- 
kola nga Mukama bweyalagira 
Musa. 


1 2 MUKANA nagamba Musa nti Yo- 
gera ne Alom ne batabanibe na- 
bana ba Isiraeri bona, obagambe 
nti Ekigambo kino Mukama kya- 

8 lagi'de, ngayogera nti Bwewanaba- 

ea, kelak omuntu yena owomunyu- 
mba ya Isiraeri, 2 ana'tiranga ente, 
oba omwana gwendiga, oba embu- 
zi, mu Jusisira, oba anagi'tiranga 
4 ebweru wolusisira, b natagireta ku 
mulyango gwewema eyokusisinka- 
nirangamu, okugiwayo okuba eki- 
tone eri Mukama mu maso genyu- 
mba Mukama: omusai “guna- 
mubalirwanga omuntu oyo; nga- 


na ba Isiraeri balyoke baletenga 
sadaka zabwe, “zebawerayo mu 
'tale mu 'banga baziretenga eri 
Mukama, ku mulyango gwewema 
eyokusisinkanirangamu,eri kabona, 
nebaziwayo okuba sadaka ezebiwe- 
bwayo olwemirembe eri Mukama. 

6 Awo kabona /anāmänsirānga omu- 
sai ku kyoto kya Mukama ku mu- 
lyango gwewema eyokusisinkanira- 
ngamu, #nayokya amasavu okuba 

7 evuambe edūngi eri Mukama. 'S6 
tebakyawangayo sadaka zabwe feri 

: embuzi enume, *zebagoberera o- 
kwenda nazo. Eryo linabanga teka 
gyebali enaku zona mu mirembe 
gyabwe gyona. 

8 Era onobagamba nti Bwewana- 
bangawo omuntu yena owomunyu- 
mba ya Isiraeri, oba ku bagenyi 
abanatiilanga mubo, l anāwāngayo 
ekiwebwayo ekyokebwa oba sadaka, 

9 m nātakireta ku mulyango gwewe- 
ma eyokusisinkanirangamu, okuki- 


10 #Era bwewanabangawo omuntu 
yena owomunyumba ya Isiraeri, 
oba ku bagenyi abanatulanga mubo, 
analyanga ku musai gwona gwona; 
onatekanga amaso gange okwole- 
kera omuntu oyo alya ku musai, 
11 ne'muzikiriza mu bantube. pP Ku- 
banga obulamu bwenyama buba 
mu musai: era ngubawa'de ku kyo- 
to ” okutangiriranga obnlamu bwa- 
'mwe: kubanga #omusai gwe gu- 


EBYABALEVI. 





12 tāngirira olwobulamu. KHyenava 
ng'amba abana ba Isiraeri nti Te. 
wabanga ku'mwe muntu analyanga 
ku musai, 's6 nomugenyi yena ana- 
tulanga mu'mwe talyanga ku mu- 


sai. 
13 Era bwewanabangawo omuntu 
ena ku bana ba Isiraeri, oba ku 
legeari abanātūlānga mubo, ! anā- 
kwatanga ensolo yona oba nyonyi 
yona erika ngai'ga; “anayiwanga 
omusai gwayo, # nāgubi'kako ne- 
14 nfifu. WK abange obulamu bwe- 
nyama yona, omusai gwayo (guba 
gumu) nobulamu bwayo: kyenava 
ng'amba abana ba Isiraeri nti Te- 
mulyanga ku musai gwa nyama 
yona yona: kubanga obulamu bwe- 


16 nga. #Era buli muntu analyanga 
kweyo efa yo'ka, oba etagu'dwa 
nensolo, oba nzalwa oba apa, adakan 
aniyozanga ebyambalobye, nana 
mu ma'zi, naba atali mulongofu o- 
kutusa akawungezi: nalyoka aba 

16 mulongofu. Naye bwatabyozenga, 
natanaba mubirigwe, 4 kale anaba- 
ngako obutali butūkirivubwe. 

1 8 2 MuKAMA nagamba Musa nti Yo- 

gera nabana ba Isiraeri, obaga- 
mbe nti 4'Nze Mukama Katonda 
8 wa'mwe. b Ngebikolwa bwebiri e- 
byomunsi Yemisiri, gyemwatula- 
ngamu, temukolanga bwemutyo: 
cera ngebikolwa bwebiri ebyomu- 
nsi ya Kanani, gyendibatiisamua, te- 
mukolanga bwemutyo: 'so temu- 
tambuliranga mu mateka gabwe. 
44 Emisango gyange gyemuba mu- 
kolanga, namateka gange gemuba 
mwekumanga, okubitambuliranga- 
mu: 'nze Mukama Katonda wa'mwe. 
5 Kale mwekumenga amateka gange 
nemisango gyange: “ebyo omuntu 
bwanibikolanga, anabanga mulamu 
olwebyo:/'nze Mukama. 
6 Tewabanga ku mwe anasembere- 
ranga owobu'ko yena, okubi'kula 
7 ku nsonyize: 'nze Mukama. vE- 
nsonyi za kitawo, ze nsonyi za nyo- 
ko, tozibi'kulangako: ye nyoko; 
8 tobi'kulanga ku nsonyize. 'Tobi- 
'kulanga ku nsonyi za musika wa 

9 nyoko: ze nsonyi za kitawo. 
nsonyi za mwanyoko, azalibwa kı- 
tawo, obe azalibwa nyoko, oba ya- 
zalirwa waka, oba yazalirwa wa- 
lala, ensonyi zabwe tozibi'kulanga- 

10 ko. Ensonyi za muwala wa muta- 
baniwo, oba muwala wa muwalawo, 
ensonyi zābwe tozibi kulangako : 
kubangaensonyi zābwe zezizo gwe. 

11 Ensonyi za muwala wa mukazi wa 
kitāwo, kitāwo gwazāla, oyo mwa- 
nyoko, tobi'kulanga ku nsonyize. 
l Tobi'kulāänga ku nsonyi za se- 





k E- | 27 


16. 33—18. 11. 





AT Nk 
mb Pa 
“PEH 


l Lev. 90. 
19. 


i 18. 12—19. 19. 








sip 


iH 
aË 
5 


Bo 
no 


T 








12 ngawo: oyo wa bu'ko ne kitawo. 
13 Tobi'kulanga ku nsonyi za muga- 
nda wa nyoko: oyo wa bu'ko ne 
14 nyoko. m Tobi'kulanga ku nsonyi 
za muganda wa kitawo, tosembe- 
reranga mukaziwe: oyo sengawo. 
15 » Tobi'kulanga ku nsonyi za mu- 
kamwanawo: oyo muka mutabani- 

16 wo; tobi kulanga ku nsonyize. 9To- 
bi kulanga ku nsonyi za muka mu- 
gandawo: ze nsonyi za muganda- 

17 wo. P Tobi' kulinga ku nsonyi zo- 
mukazi neza muwalawe; totwala- 
nga muwala wa mutabaniwe, ne- 
wakuba'de muwala wa muwalawe, 
okubi'kula ku nsonyize; abo ba 

18 bu'ko: ekyo kibi. So totwalanga 
mukazi wamu ne mugandawe, o- 
kuba mu'gyawe, okubi kula ku nso- 
nyize, wamu ne mu'ne, ye ngakyali 

19 mulamu. "” 'S$0 tosembereranga mu- 
kazi okubi'kula ku nsonyize, nga- 
kyayawulibwa olwobutali bulongo- 

. 20 fubwe. 'So #tosulanga na muka 
muliranwawo, okweyonona naye. 

21 'So towangayo ku za'deryo toku- 
baisa mu muliro “eri Moleki, 's0 
© tovumisanga linya lya Katonda- 

22 wo: 'nze Mukama. Y Tosulanga na 
basaja, nga bwebasnla nabakazi : 

23 ekyo kya muzizo. #'§Sō tosulinga 
na nsolo yona, okweyonona nayo: 
'so nomukazi yena taimiriranga mu 
maso gensolo, okugalamira nayo: 

0 aokwo kwe kutabula. 

24 bTemweyõnönänga nebyo byona 
byona: “kubanga olwebyo byona 
amawanga gononese gengoba mu 

25 maso ga'mwe: 4 nensi eyononese : 
ckyenva ngiwalanako obutali bu- 
tūkirivu bwayo, nensi esesemera 

96 dala abagitūlamu. /Kale ' mwe 
mwekiimenga amateka gānge ne- 
misango gyange, so temukolanga- 
ko ku byemizizo ebyo byona byona; 
newakuba'de enzalwa, newakuba- 

27 'de omugenyi atula mu'mwe: (ku. 
banga ebyemizizo ebyo byona aba- 
saja abomunsi bibikolanga, ababa- 

28 soka, nensi eyononese ; | 9 ensi e- 
reme okubasesemera dala na mwe, 
bwemugyõnönāänga, nga bweyase- 
semera dala e'gwanga eryabasoka. 

29 Kubanga omuntu yena bwanakola- 
nga kyona ku byemizizo ebyo, a- 


bantu abo ababikola banazikirizi- | 


| bwanga okuba'gya mu bantu babwe. 
30 Kyemunavanga mwekūma byemba- 
kutira, 'obutakolinga yona ku mpi- 
sa ezo ezemizizo, ezakolebwanga 
okusoka 'mwe, k nobuteyononanga 
nezo: l 'nze Mukama Katonda wa- 


'mwe. 
1 Q Mukama nayogera ne Musa 
2 nti Yogera nekibina kyona e- 
kyabana ba Isiraeri, obagambe nti 

a Munabanga batukuvu: kubanga 


EBYABALE VL 


-— = Vaa 





eee AA = 


'nze Mukama Katonda wa mwe ndi | Tun A. 


3 nmtukuvu. » Mutyenga buli muntu 
nyina ne kitawe, era emwekumenga 
sabiti zange: 'nze Mukama Kato- 

4 nda wa'mwe. 4 Temukyukirānga bi- 
fananyi, “'80 temwekoleranga baka- 
tonda basānūse: 'nze Mukama Ka- 

5 tonda wa mwe. Era/bwemunäāwā- 
ngayo sadaka eyebiwebwayo olwe- 
mirembe eri Mukama, munagiwa- 

6 ngavo era mv 'kirizibwe. Kn luna- 
ku olwo Iwemunagiwerangako kwe- 
munagiriranga, ne ku Iwenkya: era 
ekintu kyona bwekinati kangako 
okutiisa ku lunaku olwokusatu, ki- 

7 nayokebwanga omuliro. Era bwe- 
kinalibwangako nakatono ku luna- 
ku olwokusatu, kiba kya muzizo; 

8 teki kirizibwenga : naye buli anaki- 
ryangako anabangako obutali butū- 


kirivubwe, kubanga avumisi za eki- |, 


ntu ekitukuvu ekya Mukama: era 
omuntu oyo anazikirizibwanga mu 
bantube. 

Y Era bwemnnakungulanga ebi- 
kungulwa byensi ya'mwe, tomalira- 
nga dala kukungula nsonda za ni- 
miroyo, '80 tokung'anyanga ebyere- 

10 bwa ku bikungulwabyo. 'S6 toye- 
ranga mu lusukulwo olwemizabibu, 
'so tokung'anyanga bibala ebiku- 
nkumuka mu lusukulwo olwemiza- 
bibu; onobirekeranga omwavu no- 
mugenyi: 'nze Mukama Katonda 

11 wa'mwe. fTemu'banga; 'so temn- 
lyazamanyanga, £'s0 temulimbaga- 

12 nanga mwe'ka na mwe'ka. !'So te- 
mulairiranga bwerere linya lyānge, 
m nokuvumisa novumisa erinya lya 

13 Katondawo: 'nze Mukama. =» To- 
joganga muliranwawo, 'sō tomu- 
nyaganga: vempëra yomusenze 
akolera empera tosulanga ngoli na- 

14 yo okukesa obu'de. Tokolimiranga 
mugavu wa matu, P'so tomutekera- 
ngawo nkonge omuzibe wa maso, 
naye r onotyanga Katondawo: 'nze 

15 Mukama. #Temusalanga misango 
egitali gya nsonga: tolowozanga 
maso ga mwavu, ’sō to'sangamu 
kitibwa maso ga wa manyi: naye 
onosaliranga muliranwawo emisa- 

| 16 ngo gya nsonga. “Tobanga wa ni- 
mi ngotambulatambula mu bantu- 
bo: 4'86 toimiriranga kulumba mu- 
sai gwa muliranwawo: 'nze Muka- 
"17 ma. w Tokyawanga mugandawo mu 


9 


mutimagwo: Vtolemanga kunenya ; 


muliranwawo, oleme okubako ekibi 
18 kululwe. #Towalananga 'gwanga, 
'so tobanga na nge yona eri abana 
babantubo, naye onoyagalānga 
muliranwawo nga bweweyagala we- 
19 'ka: 'nze Mukama. Mwekiimenga 
amateka gānge. Tozilisinga nso- 
lozo ngeri ezitafanana bumu: èto- 
siganga mu nimiroyo nsigo eyengeri , 


ebiri: cekyambalotekikubi'kangako , “Ma 2211. 
NENGA NG gg EA E A KAB KN Na AA a Kap Ka A ka AA EE ati sa NGISA SE ah ahaaa AA AA E AA an, 


101 


STA 20. 
8; 31. 13. 
d Kuv. 20. 
4 


Lev. %8. 1. 
T Ror 10. 


Tiroka. 


21. 

‘Kuv. 3. 
Ma. 77. 18. 
J Lev. 1.16. 


. . 
. . || 
. . À .. - . . . A > 
aa m aa a e a e a e a a a a a PN NA, — 
AA —————————Wa———— aaa a —-——— — 








d Lev. 8. 6. 


Is. 8. 19. 
Bik. 16. 16. 
P Nge. 20. 
29 


1 Tim. 5.1. 
"lu. 14. 
‘Kuv. 22. 
21; 3.9. 

t Kuv. 12 


£ Lev. 18. 
4,5. 


Ma. 4. D.R; 
5. 1; 6. 25. 





"37 'gya munsi Yemisiri. 


EBYABALEVI. 


ekyengeri ebiri ezoligoye ezitabu- 
20 'dwa awamu. Era buli anasulanga 
nomukazi, naye nga muzana, ngali- 
ko 'ba amwogereza, era nga tanu- 
nulwanga nakatono, 'songa tawe- 
bwanga 'dembe; banabonerezebwa- 
nga, teba'tibwanga, kubanga teyali 
21 wa busa. Awo danaletanga ekyo 
kyawayoolwomusango eri Mukama, 
ku mulyango gwewema eyokusisi- 
nkanirangamu, embuzi enume oku- 
22 ba ekiwebwayo olwomusango. Awo 
kabona anamutangirizanga endiga 
enume eyekiwebwayo olwomusango 
mu maso ga Mukama olwekibi kve- 
yakola ; kale anasonyibwanga ekibi 
23 kyeyakola. Era bwemubanga mui- 
ngi'de munsi eyo, era nga mumaze 


okusimba emiti egyengeri zona egi- 


ribwako, nemulyoka muita ebibala 
byagyo obutakomolwa bwagyo: e- 
myaka esatu binabinga gyemuli 
ngebitali bikomole; tebiribwangako. 
24 Naye mu mwaka ogwokuna ebibala 
byayo byona biriba bitukuvu, “olwo- 
25 kutendereza Mukama. Ne mu mwa- 
ka ogwokutano mulirya ku bibala 
byayo, ebawe ekyengera kyayo: 
'nze Mukama Katonda wa mwe. 
26 /Temulyanga kintu kyona wamu 
nomusai, /'80 temuwanga ‘dogo, 
27 'so temnlagulanga. $ Temumwanga 
nkiya, 'so toyononanga nsonda za 
28 kirevukyo. £Temwesalanga ku mu- 
biri gwa'mwe olwabafu, 'so temwe- 
salingako bya buyonjo byona: 'nze 
29 Mukama. 'Tovumisanga muwala- 
wo, oOkumufula omwenzi ; ensi ere- 
me okugoberera obwenzi, ensi ne- 
30 'jula ekibi. m Mwekumenga sabiti 
zange, era # mutyenga awatukuvu 
31 wange: 'nze Mukama. 9 Temukyu- 
kiranga abo abasamira einizimu, 
newakuba'de -abalogo; temubano- 
nyanga, okwonêneka olwabo : 'nze 
32 Mukama Katonda wa'mwe. P Ose- 
guliranga alina envi, era o'sīngamu 
ekitibwa amaso gomuka' de, era 
rotyanga Katondawo: 'nze Muka- 
33 ma. Era *omugenyi bwanatilanga 
nawe munsi ya mwe, temumukola- 
34 nga bubi. tOmugenyi anatilanga 
na'mwe anabanga gyemuli ngenza- 
lwa mu'mwe, era #omwagalanga 
nga bweweyagala we'ka, kubanga 
mwali bagenyi munsi Yemisiri: 
'nze Mnkama Katonda wa'mwe. 
35 w Temukolānga ebitali bya butūki- 
rivu okusala emisango, okupima 
emikono, okupimira mu minzani, 
36 newakuba'de okugera. yMunābā- 
nga ne minzani ntufu, nebigera bi- 
tufu, efa ntufu, ne ini ntūfu: 'nze 
Mukama Katonda wa mwe, eyaba- 
z Era mukwa- 
tenga amateka gange gona, nemisa- 
ngo gyange gyona, nemubikolanga : 
'nze Mukama. 





2 O Morik nagamba Musa nti 
2 Era nate gamba abana ba Isi- 
raeri nti < Bwewanabangawo omu- 
ntu yena ku bana ba Isiraeri, oba 
ku bagenyi abatūla mu Isiraeri, anā- 
wangayo ku za'derye eri Moleki; 
talemanga ku'tibwa: abantu abo- 
munsi banamukubanga amainja. 
3 Era nange namwolekezanga amaso 
gange omuntu oyo, ne'nuzikiriza 
okumu'gya mu bantube; kubanga 
awa'deyo ku za'derye eri Moleki, 

b okwōnöna awatukuvu wange, cno- 
kuvumisa erinya lyange etukuvu. 

4 Era abantu abomunsi bwebanakisa- 
nga nakatono amaso gabwe omuntu 
oyo, bwanawangayo ku za'derye eri 

5 Moleki, dnebatamu' ta: awo nā- 
mwolekezanga amaso gange omu- 
ntu oyo “ne bagandabe, ne muziki- 
riza ye nabo bona /abāmugoberera 
okwenda, okwenda ne Moleki. oku- 

6 ba'gya mu bantu babwe. y Nomu- 
ntu anakyukiranga abo abasamira 
emizimu, nabalogo, okubagoberera 
okwenda, namwolekezanga amaso 
gānge omuntu oyo ne'muzikiriza 
Tokumu' gya mu bantube. Kale 
i mwetukuzenga muberenga abatu- 
kuvu: kubanga 'nze Mukama Ka- 

8 tonda wamwe. kEra mwekūmê- 
nga amataka pange, nemugakola- 
nga: l'nze Mukama abatukuza. 

9 m Kubanga buli anakolimiranga ki- 
tāwe oba nyina talemānga ku'ti- 
bwa: ngakolimi'de kitāwe oba nyi- 
na; omusaigwe gunibanga kuye. 
10 nNomuntu anayendanga ku mukazi 
womusaja omulala, anayendanga 
ku mukazi wa muliranwawe, omwe- 
nzi omusaja nomwenzi omukazi te- 
11 balemanga ku'tibwa. 0 Nomusaja 
anasulanga ne mukazi wa kitawe, 
ngabi'ku' de ku nsonyi za kitawe: 
bombi tebalemanga ku'tibwa; omu- 

12 sai gwabwe gunabanga kubo. ? Era 
omusaja bwanasulanga ne muka- 
mwanawe, bombi tebalemanga ku- 
'tibwa: nga "“bakoze okutabula; 
omusai gwahwe gunabanga kubo. 
13 sEra omusaja bwanasulanga no- 
musaja, nga nabakazi, bombi nga 
bakoze ekyomuzizo: tebalemānga 
ku'tibwa; omusai gwabwe gunaba- 
14 nga kubo. “Era omusaja bwana- 
wasanga omukazi ne nyina, ekyo 
kibi: banayokehwanga omuliro ye 
nabo; muleme okuba ekibi mu'mwe. 

15 Era omusaja bwanasulanga ne- 
nsolo, talemanga ku'tibwa: era mu- 

16 na'tanga ensolo eyo. Era omukazi 
bwanisembereranga ensolo yona, 
nagalamira nayo, omu' tanga omu- 
wa oyo nensolo: tebiremanga ku- 
'tibwa; omusai gwabyo gunabanga 
17 kubyo. wEra omusaja bwanawa- 
sanga mwanyina, muwala wa kita- 
we, oba muwala wa nyina, nilaba 


19. 20—20. 17. 


“Kuv.20.5. 
ILev. 17.7. 


# Lev. 19. 
3l. 


k Lev. 19. 
3 





20. 18—21. 21. 





? Lev. 18. 
19, 





?Kuv. 22. | 27 
18. 


Eaz. 





yönönänga, bwaba omukulu mu ba- 


ensonyize, naye nalaba ensonyize ; 
kye kigambo ekyobuwemu ; era ba- 
na babantu babwe: ngabi'ku'de ku 
ngonyi za mwanyina; anabangako 
18 obutali butukirivubwe. $ Era omu- 
saja bwanasulanga nomukazi aliko 
endwa'deye, năbi’'kula ku nsonyize ; 
ngafu'de obwerëre ensuloye, naye 
ngabi'ku'de ku nsulo yomusaigwe: 
awo bombi banazikirizibwanga oku- 
19 'gyibwa mu bantu babwe. 250 
tobi' kulanga ku nsonyi za muganda 
wa nyoko, newakuba'de eza mwa- 
nyi kitawo: #kubanga afu'de 
obwerere owobu'ko: banabangako 
20 obutali butiikirivu bwabwe. v Era 
omusaja bwanasulanga ne mukazi 
wa kojawe, ngabi'ku'de ku nsonyi 
za kojawe: banabangako ekibi kya- 
bwe; balifa nga tebalina bana. 
21 c Era omusaja bwanawasanga mu- 
kazi wa mugandawe, bwe butali 
bulongofu: ngabi'ku'de ku nsonyi 
za mugandawe ; tebaliba na bana. 
23 Kyemunavanga mwekūma dama- 
teka gange gona, nemisango gyange 
gyona, nemubikolinga: ensi, gye- 
mbaingizamu okutula omwo, € ere- 
23 mênga okubasesemera dala. $'So 
temutambuliranga mu mpisa ze- 
'gwanga, lyengoba mu maso ga- 
mwe: kubanga bakolanga ebyo 
byona, v era kyenvu'de mbakyawa. 
24 i Naye nabagamba 'mwe nti Mulisi- 
kira ensi yabwe, nange ndigibawa 
okugirya, ensi ekulukuta namata 
nomubisi gwenjuki: 'nze Mukama 
Katonda wa mwe, keyabawula mu 
25 mawanga. !kyemunavanga mwa- 
wula ensolo enongofu neteri nongo- 
fu, nenyonyi eteri nongofu neno- 
ngofu: Mm'go temufülänga meme 
za' mwe za mizizo olwensolo, oba 
olwenyonyi, oba olwekintu kyona 
ekyekulula kunsi, byenayawula 
26 gyemuli obutaba birongofu. Era 
munabanga batukuvu gyendi: ? ku- 
banga 'nze Mukama ndi mutukuvu, 
oera nabawula mu mawanga mu- 
bere abange. 

P Era omusaja oba omukazi asa- 
mira omuzimu, oba omulogo, tale- 
manga ku'tibwa: banabakubanga 
amainja: omusai gwabwe gunābā- 


nga kubo. 
21 Mukama nagamba Musa nti Yo- 
gera ne bakabona batabani ba 
Aloni, obagambe nti 4 Tewabanga- 
wo muntu eyeyõnóna olwabo abala 

2 ku bantabe; wabula olwa baganda- 
be, abamuli okumpi mu luganda, 
nyina ne kitawe ne mutabaniwe ne 
3 muwalawe ne mugandawe; nolwa 
mwanyina atamanyanga mnsaja, s- 
muli, okumpi mu luganda, atalina 
4 'ba, olwoyo sinza okweyonona. Te- 


EBYABALEVI. 


5 ntube, okwevumisa. bTebamwanga 
kiwalata ku mutwe gwabwe, '’sō te- 


bamwanga nsonda za kirevu kya- | Ez 


bwe, 's0 tebesalanga na katono ku 
6 mubiri gwabwe. Banabanga batu- 

kuvu eri Katonda wabwe, “'80 te- 

bavumisanga linya lya Katonda wa- 
bwe: kubanga bawayo ebiwebwayo 
ebya Mukama ebikolebwa nomuli- 
ro, 4gwe mugati gwa Katonda wa- 
bwe: kyebanavanga babera abatu- 

7 kuvu. “ Tebawasanga mukazi mwe- 

nzi, oba aliko empitambi ; 'so teba- 

wasanga mukazi / eyagobebwa 'ba: 
kubanga mutukuvu eri Katondawe. 

8 Kyonovanga omutukuza; kubanga 

awayo omugati gwa Katondawo: 

anabanga mutukuvu gyoli: v kuba- 
nga 'nze Mukama abatukuza ndi 

9 mutukuvu. “Era muwala wa kabo- 

na yena, bwanevumisanga nga ye- 

fula omwenzi, ngavumisa kitawe: 
anayokebwanga omuliro. 

k Noyo anabanga kabona asinga 
obukulu mu bagandabe, afukibwako 
ku mutwe amafuta agafukibwako, 
era l ayāwulibwa okwambala ebya- 
mbalo ebyo, ™ tasumululänga nviri 
za ku mutwegwe, 'sō tayuzanga 
11 ngoyeze; "'s0 taingiranga eri omu- 

lam ona, 's0 teyeyononiinga 
olwa kitawe, newakuba'de olwa 

12 nyina; 's6 0 tafulumanga mu watu- 
kuvu, 'sō tavumisānga watukuvu 
wa Katondawe ; kubanga ? engule 
eyamafuta agafukibwako aga Kato- 
ndawe gali kuye: 'nze Mukama. 

13 ” Era anawasanga omukazi nga ta- 

14 namanya musaja. Munamwandu 
oba eyagobebwa oba aliko empita- 
mbi, omwenzi, abo tabawasānga : 
naye omuwala atananyanga musa- 
ja owokubantube gwanawasanga. 

15 'S0 tavumisanga za'derye mu ba- 
ntube : kubanga 'nze ndi Mukama 
amutukuza. 

16, 17 Mukama nagamba Musa nti Ga- 
mba Aloni nti Buli muntu yena o- 
wokuza'deryo mu mirembe gyabwe 
gyona anabingako obulema, #tase- 
mberanga okuwayo omngati gwa 

18 Katondawe. Kubanga buli muntu 
yena anabingako obulema tasembe- 
ranga: omuzibe wamaso oba awe- 
nyera oba eyayononeka enyindo, o- 
ba aliko ekintu kyona ekisu'kirira, 

19 oba eyamenyeka okugulu, oba eya- 

20 menyeka omukono, oba alina eba- 
ngo, oba mututuli, oba aliko obule- 
ma ku lisolye, oba alina obuwere, 
oba mubotongo, oba eyayatika enja- 

21 gi; tewabāngawo muntu wa ku za- 
'de lya Aloni kabona, aliko obule- 
ma, anasemberanga okuwayo ebi- 
webwayo ebya Mukama ebikolebwa 
nomuliro : ngaliko obulema; tase- 

mberanga okuwayo omugati gwa 


10 


8 Lev. 10. 3. 
Kubal 16. 


8. 
Zab. 65. 4 


.. . 
Wa aa e amamarah aia AAA AA AAA e aaa aaa 
NGA ANG a Ng a 





















EBYABALEVI. 


22 Katondawe. Analyanga ku mugati 
gwa Katondawe, (ku mugati) ! omu- 
tukuvu enyo, era ne ku ” mutuku- 

23 vu. Kyo'ka taingiranga awali egi- 

i, '8ō tasembererānga kyoto, ku- 

Panga aliko obulema; #alemenga 
okuvumisa awatukuvu wange: ku- 
banga 'nze ndi Mukama atukuza- 

24 wo. Awo Musa nagamba Aloni 
bwatyo ne batabanibe nabāna bona 


aba Isiraeri. 
9 9 MUKAMA nagamba Musa nti 
2 Gamba Aloni ne batabanibe, 

a bewalenga ebintu ebitukuvu ebya- 
bana ba Isiraeri, byebatukuza gye- 
ndi, era >balemenga okuvumisa eri- 
nya lyānge etukuvu: 'nze Mukama. 

3 Bagambe nti Buli muntu yena owo- 
kuza'de lya'mwe lyona mu mirembe 
a'mwe gyona, anāsembererānga 
ebintu ebitukuvu, abana ba Isiraeri 
Dela tak aka eri Mukama, ° ngaliko 
obutali bulongofubwe, obulamu o- 
bwo bunazikirizibwanga mu maso 

4 gange : 'nze Mukama. Buli muntu 
yana owokuza'de lya Aloni aliko e- 
igenge oba alina 4 enziku, talya- 
nga ku bintu ebitukuvu okutūsa 

5 “lwaliba omulongofu. Era /buli 
anakomanga ku kintu kyona ekitali 
kirongofu olwabafu, oba omuntu 
avamu ama'nyi; oba y buli anako- 
manga ku kyewalula kyona ekiinza 
okumufula atali mulongofu, oba iku 
muntu ainza okumusiga obutali bu- 
longofu, obutali bulongofu bwona 

6 bwaliko ; obulamu obwo obunāko- 
manga kwebyo byona anabanga a- 
tali mulongofu Skutiha akawunge- 
zi, '80 talyanga ku bintu ebitukuvu, 
wabula £ nganabye omubirigwe mu 

7 ma'zi. Awo enjuba ngegu'de, ana- 
banga mulongofu; oluvanyuma a- 
nalyanga ku bintu ebitukuvu, kuba- 

8 nga 'gwe mugatigwe. ! Ekinafanga 
kyo'ka, oba ekinatagulwatagulwa- 
nga ensolo, talyangako okweyono- 

9 na nakyo: 'nze Mukama. Kyeba- 
navanga bekūma kyenabateresa, ba. 
lemenga okubako ekibi olwekyo, ne- 
bafira mukyo, bwebanakivumisa- 
nga: 'nze ndi Mukama abatukuza. 
10 » Tewabāngawo mugenyi analya- 
nga ku kintu ekitukuvu: omuise ali 
ne kabona, oba omusenze akolera 
empera, talyanga ku kintu ekituku- 
ll vu. Naye kabona bwanagulanga 
obulamu bwona, agulibwa nebintu- 
bye, oyo analyangako; nabo abazā- 
lirwa mu nyumbaye, # abo banalya- 
12 nga ku mugatigwe. Era muwala 
wa kabona bwanafumbirwanga o- 
mugenyi, talyanga ku kiwebwayo 
ekisitulibwa ku bintu ebitukuvu. 
13 Naye muwala wa kabona bwabanga 
munamwandu, oba eyagobebwa, era 
nga talina mwana, era ngakomyewo 


mu nyumba ya kitawe, ° nga mu 
butobwe, analyanga ku mugati gwa 
kitawe: naye tewabangawo muge- 

14 nyi analyanga kugwo. PEra omuntu 
bwanalyanga ku kintu ekitukuvu 
nga tamanyiri de, kale anikiga'ti- 
ngako ekitūudu kyo ekyokuta- 
no, nawa kabona ekintu ekitukuvu. 

15 'So 7 tebavumisanga bintu bituku- 
vu bya bana ba Isiraeri, byebawayo 

16 eri Mukama; nebabaletako (bweba- 
tyo) obutali butūkirivu obuleta o- 
musango, bwebalya ku bintu bya- 
bwe ebitukuvu: kubanga 'nze ndi 
Mukama abatukuza. 

17, 18 Mukama nāgamba Musa nti Yo- 
gera ne Aloni ne batabanibe nabina 
bona aba Isiraeri, obagambe nti 
s Buli muntu yena owokunyumba 
ya Isiraeri, oba ku bagenyi abali 
mu Isiraeri, anawangayo ekitone- 
kye, bwekinabanga obweyamo bwā- 
bwe bwona, oba ekiwebwayo kyona 
kyebawayo kubwābwe, kyebawayo 
eri Mukama okuba ekiwebwayo e- 

19 kyokebwa ; (munawangayo) enume 
eteriko bulema kunte, ku ndiga, oba 
ku mbuzi, mulyoke mu'kirizibwe. 

20 ! Naye ekintu kyona ekiriko obule. 
ma, ekyo temukiwangayo: ku 
tekibenga kya ku'kirizibwa kulwa- 

21 'mwe. “Era buli anawangayo sa- 
daka eyebiwebwayo olwemirembe 
eri Mukama “e okutukiriza obweya- 
mo, oba okuba kyawayo kububwe, 
kunte oba ku mbuzi, enebanga ntū- 
kirivu eryoke e'kirizibwe; tebanga- 

22 ko bulema. 4 Enzibe 
emenyefu, oba enema, oba eriko a- 


mabwa oba obuwere oba kabotongo, | $ 
ezo temuziwangayo eri Mukama, | 5 


'so temubifilanga ekiwebwayo no- 
23 muliro eri Mukama ku kyoto. Oba 
ente oba omwana gwendiga eriko 
ekintu kyona ekisu'kirira oba ekita- 
tuka mu bitūndu byayo, eyo oinza 
okuwayo okuba kyowayo kububwo: 
naye okuba obweyamo te'kirizibwe- 
24 nga. Eyabetentebwa enjagi zayo, 
oba eyanyigibwa, oba eyayatika, 0- 
ba eyasalibwako ezo, temugiwanga- 
o eri Mukama; 'so temukolanga 
25 bwemutyo munsi ya'mwe. 7?'5$0 ne 
mu mukono gwa mu'na'gwanga te- 
muwangayo 2 mugati gwa Katonda 
wamwe ogugendera kwezo zona; 
kubanga > okwononeka kwazo kuli 
muzo, ziriko obulema: tezi'kirizi- 
bwenga kulwa'mwe. 
26 Mukama nagamba Musa nti 
27 ¢ Ente oba ndiga oba mbuzi bwene- 
zalibwanga, enemalinga enaku mu- 
sanvu ngeyonka nyina wayo; awo 
okuva ku lunaku olwomusānvu no- 
kukirawo ene'kirizibwānga okuba 
ekitone ekiwebwayo ekikolebwa no- 
28 muliro eri Mukama. Era bweba e- 
nte oba ndiga, temugi'tānga yo 


yamaso, oba | 





# Kubal 
15. 15, 16. 


Lev. D. 
6, 17. 


b Mala. 1. 
14. 


“Kur. 2 
30. 





23, 24 Mukama nigamba Musa nti Ga- 








d nomwana wayo byombi ku luna- 
29 ku lumu. Era “bwemunawangayo 
sadaka eyokwebaza eri Mukama, 
munagiwangayo mulyoke mu 'kiri- 
30 zibwe. Enerirwanga ku lunaku o- 
lwo; /temugisigazangako okutūsa 
31 enkya : 'nze Mukama. v Kyemuna- 
vanga mwekūma ebiragiro byānge, 
32 nemubikola: 'nze Mukama. 'So 
temuvumisanga linya lyange tuku- 
vu; (naye njagala okutukuzibwa- 
fo nga mu bana ba Isiraeri : 'nze Mu- 
33 kama abatukuza, keyaba' gya mu- 
nsi Yemisiri okuba Katonda wa- 
'mwe: 'nze Mukama. 


MUKAMA nagamba Musa nti 

2 Yogera nabana ba Isiraeri, 0- 
bagambe nti Embaga endagire eza 
Mukama, 4 zemunalangiranga oku- 
ba okukung'ana okutukuvu, zino ze 
3 mbaga zinge endagire. >Enaku 
omukaga zinakolerwangako omuli- 
mu: naye ku lunaku olwomusanvu 
ye sabiti eyokuwu'mula eyokwewo- 
mbekerako, okukung'ana okutuku- 
vu; temukolanga mulimu gwona: 
olwo sabiti eri Mukama mu nyu- 
mba za'mwe zona. 

c Zino ze mbaga endagire eza 
Mukama, kwe kukung'ana okutu- 
kuvu, zemunalangiranga mu ntūko 

5 zazo endagire. 4 Mu mwezi ogwo- 
luberyeberye, ku lunaku olwekumi 
nenya akawungezi, kwe Kuitako 

6 kwa Mukama. Ne ku lunaku olwe- 
kumi netano olwomwezi ogwo ye 
mbaga eyemigati egitazimbuluku- 
swa eri Mukama: munali;ranga e- 
naku musānvu emigati egitazimbu- 

7lukuswa. “Ku lunaku olwolube- 
ryeberye munakung'anyanga oku- 
kung'ana okutukuvu: temukolanga 

8 mulimu gwona ogwemikono. Naye 
munawerangayo enaku musanvu e- 
kiwebwayo ekikolebwa nomuliro 
eri Mukama: ku lunaku olwomu- 
sanvu wanabangawo okukung'ana 
okutukuvu; temukolanga mulimu 
gwa mikono. 

9, 10 Mukama nāgamba Musa nti Yo- 
gera nabana ba Isiraeri, obagambe 
nti/ Bwemulimala okuingira munsi 
gyembawa,nemukungulaebikungu- 
lwa byayo, nemulyokänga muleta 
ekinywa 9 ekyebiberyeberye ebye- 
bikungulwa bya'mwe eri kabona : 

11 naye i snawubawiban ekinywa 
mu maso ga Mukama, oku'kirizibwa 
kulwa’'mwe: ku lwenkya olu'dirira 
sabiti kabona kwanākiwūbirawūbi- 

12 rānga. Era ku lunaku kwemunā- 
wibirawibiranga ekinywa, muna- 
wangayo omwana gwendiga omulu- 
me ogutaliko bulema ogutanamala 
mwaka gumu okuba ekiwebwayo e- 

13 kyokebwa eri Mukama. Nekiwe- 


2 


4 





EBYABALEVI. 





bwayo kyako ekyobu'ta kinabanga 

ebitundu bibiri ebyekumi (ebya efa) 

ebyobu'ta obulingi obutabu'dwamu 

amafuta, ekiwebwayo ekikolebwa 

nomuliro eri Mukama okuba evii- 

mbe ediingi: nekiwebwayo kyako 

ekyokunywa kinabanga kya mwe- 

nge, ekitundu ekyokuna ekya ini. 
14 'So temulyanga mugati newakuba- 
'de eng'ano ensike newakuba'de e- 
birimba ebibisi, okutisa olunaku o- 
lwo, okutūsa Iwemunamalanga oku- 
leta ekitone kya Katonda wa'mwe : 
lye teka eritali'gwawo mu mirembe 
gya'mwe gyona mu nyumba za'mwe 
zona. 

k Era munebaliranga okuva ku 
lwenkya olu'dirira sabiti, okuva ku 
lunakn kwemwaletera ekinywa e- 
kyekiwebwayo ekiwūbibwawūbi- 
bwa; wanabangawo sabiti musanvu 
16 enamba : okutūsa olwenkya olu'di- 

rira sabiti eyomusanvu munabala- 

nga lenaku atāno; awo munawa- 
ngayo ™ ekiwebwayo ekyobu'ta o- 
17 bugya eri Mukama. Munafulumya- 
nga mu nyumba za'mwe emigati e- 
biri egiwubibwawubibwa egyebitū- 
ndu ebibiri ebyekumi (ebya efa): 
ginabanga gya bu'ta bulūngi, gina- 
okebwanga nekizimbnlukusa, " o- 
kaba ebiberyeberye eri Mukama. 
18 Era munaletanga wamu nemigati 
abina bendiga musanvu abataliko 
bulema abatanamala mwāka gumu, 
nente ento emu, nendiga enume bi- 
ri: zinabanga ekiwebwayo ekyoke- 
bwa eri Mukama, wamu nekiwe- 
bwayo kyako ekyobu'ta, nebiwe- 
bwayo byako ebyokunywa, kye ki- 
webwayo ekikolebwa nomuliro, e- 
19 kyeviimbe ediingi eri Mukama. E- 
ra munawangayo °embuzi ennme 
emu okuba ekiwebwayo olwekibi, 
nabina bendiga abalume babiri a- 
batanamala mwaka gumu okuba sa. 
daka eyebiwebwayo olwemirembe. 
20 Kale kabona anaziwibawibanga 
wamu nemigati egyebiberyeberye 
okuba ekiwebwayo ekiwubibwawu. 
bibwa mu maso ga Mukama, wamu 
nabana bendiga bi mbi: P binaba- 
nga bitukuvu eri Mukama bya ka- 
21 bona. Era munalingiranga ku lu- 
naku olwo; wanabangawo okuku- 
ng'ana okutukuvu gyemuli: temu- 
kolanga mulimu gwona ogwemiko- 
no: lye teka eritali gwawo mu nyu- 
mba za'mwe zona mu mirembe gya- 
'mwe gyona. 

r Erabwemunakungulangaebiku- 
ngulwa ebyensi ya mwe, tomalira- 
nga dala kukungula nsonda za ni- 
miroyo, £! 'sõ tolondanga ebyerebwa 
ebyebikungulwabyo: onobirekera- 
nga omwāvu nomugenyi: 'nze Mu- 
kama Katonda wa'mwe. 


15 


22 


D3 








à Kuv. sh. 
22. 
Ma. 16. 9. 


i Bik. 4 1. 
Kubal. 
%8. 28. 


” Kuv. 8. 


16, 19; 2. ' 


A, 34. 


26. 

Kubal 18. 
17-2); 28. 
26 


Ma. 286.1. 


? Lev. 19.9. 


"Ma. M. 
19. 





106 





t Kubal. 
2.1. 


“ Ler. 25.9. 


r 164. 
Kubal. 29. 


1 Lub. 17. 
14 


ë Kubal. 
Nek. 8. 18. 
Yok. 7. 37. 


b Ma. 16.8. 
z Byom; 7. 


Nek. 8. 18. 
Yo. 1. 14; 
2. 15. 


mwezi og womusanvu, ku lunaku o- 
lwoluberyeberye olwomwezi, wana- 
bingawo okuwu'mula okwokwewo- 
mbeka gyemuli, “eki'jukizo ekyo- 
kufuwa amakondere, okukung'ana 

25 okutukuvu. Temukolanga mulimu 
gwona ogwemikono: era munawa- 
ngayo ekiwebwayo ekikolebwa no- 
muliro eri Mukama. 

26 Mukama nāgamba Musa nti 

27 w Naye ku lunaku olwekumi olwo- 
mwezi ogwo ogwomusanvu lwe lu- 
naku olwokutangiririrako : lunaba- 
nga kukung'ana kutukuvu armu 
na'mwe munabonerezanga obulamu 
bwa'mwe; era munawangayo eki- 
webwayo ekikolebwa nomuliro eri 

23 Mukama. 'So temukolanga muli. 
mu gwona ku lunakn olwo: kuba- 
nga lwe lunaku olwokutāngiririra- 
ko, okubatangirira mu maso ga Mu- 

29 kama Katonda wa'mwe. Kubanga 
buli bulamu bwona obutabonereze- 
bwenga ku lunaku olwo, Yanaziki- 

30 rizibwanga mu bantube. Era buli 
bulamu bwona obunakolanga omu- 
limu gwona ku lunaku olwo, obula- 
mu obwo nabuzikirizanga mu ba- 

31 ntube. Temukolanga mulimu gwo- 
na: lye teka eritali'gwāwo mu mi- 
rembe gya'mwe gyona mu nyumba 

32 za'mwe zona. Lunabanga gyemu- 
li sabiti eyokuwu' mula eyokwewo- 
mbekerako, na'mwe munabonereza- 
nga obulamu bwa'mwe: ku lunaku 
olwomwenda olwomwezi aka wunge- 
zi, okusoka akawungezi okutusa a- 
kawungezi, munekiumanga sabiti 
ya'mwe. 

33,34 Mukama nigamba Musa nti Ga- 
mba abana ba Isiraeri nti ? Ku luna- 
ku olwekumi netano olwomwezi gu- 
no ogwomusānvu wanabangawo e- 
mbaga eyensisira okumala enaku 

35 musanvu eri Mukama. Ku lunnaku 
olwoluberyeberye wanabangawo o- 
kukung'ana okutukuvu : temukola- 
nga mulimu gwona ogwemikono. | 

86 Munawerangayo enaku musanyvu; 
ekiwebwayo ekikolebwa noinuliro 
eri Mukama: aku lunaku olwomu- 
nana wanabangawo okukung'ana 
okutukuvu gyemuli; na'mwe mu- | 
nawangayo ekiwebwayo ekikolebwa : 
nomuliro eri Mukama: > kwe ku- 
kung'ana okukulu; temukolanga 
mulimu gwona ogwemikono. 

37 Ezo ze mbaga endagire eza Mu- 
kama, zemunalangiranga okuba o- 
kukung ana okutukuvu, okuwanga- 
yo ekiwebwayo ekikolebwa nomuli- 
ro eri Mukama, ekiwebwayo ekyo- 
kebwa, nekiwebwayo ekyobu' ta, sa- 
daka, nebiwebwayo ebyokunywa, 

38 ki'na kimu kn lunaku Iwakyo: obu- 
ta'sako sabjti za Mukama, nehirabo 
bya'mwe, nobweyamo bwa'mwe 


——— o 


kubwa'mwe, byemuwa Mukama. 
39 Naye ku lunaku olwekumi netā- 
no olwomwezi ogwomusinvu, bwe- 


munamalanga okukungula ebibala | 16 


byensi, munektimiranga em ya 
Mukama enaku musanvu : ku luna- 
ku olwoluberyeberye wanabangawo 
okuwu'mula okwokwewombeka, ne 
ku lunaku olwomunana wanãbānga- 
wo okuwu'mula okwokwewombeka. 
40 Era ku lunaku olwoluberyeberye 
d munetwaliranga ebibala byemiti 
emiriingi, amatabi genkindu, nama. 
tabi gemiti emiziivu, nemiti egyo- 
kumi'ga; “era munasanyukiranga 
enaku musanvu mu maso ga Muka- 
41 ma Katonda wa'mwe. J Era muna. 
gyekiimiranga okuba embaga eri 
Mukama enaku musanvu buli mwa- 
ka: lye teka eritali'gwawo mu mi- 
rembe gya'mwe: munāgyekūmirā- 
42 nga mu mweziogwomusanvu. 9Mu- 
namalanga enaku musānvu mu nsi- 
sira: enzālwa bona abomu Isiraeri 
43 banatulinga mu nsisira: femire- 
mbe gya'mwe giryoke gimanyenga 
nga natiza abana ba Isiraeri mu 
nsisira, bwenaba'gya munsi Yemi- 
riri: 'nze Mukama Katonda wa- 
4i 'mwe. Awo Musa nabilira abana 
ba Isiraeri embaga endagire eza 


Mukama. 
2 4 Mukama nagamba Musa nti 
2a Lagira abina ba Isiraeri, 
bakuletere amafuta amalingi aga 
zeituni amakube olwetabaza, okwa- 

3 sanga etabaza olutata. Ebweru we- 
'gigi eryobujulirwa, mu wema eyo- 
kusisinkanirangamu, Aloni wana- 
girongoserezanga okusoka akawu- 
ngezi okutūsa enkya mu maso ga 
Mukama olutata: linabanga teka 
eritali'gwawo mu mirembe gya'mwe 

4 gyona. Etabaza anazirongoserezi- 
nga ?ku kikondo ekirongofu mu 
maso ga Mukama olutata. 

5 Era ono'diranga obu ta obulūngi, 
no'gyamu “ emigati kumi nebiri e- 
myokye: ebitundu bibiri ebyekumi 
ebya efa binabanga mu mugati gu- 

6 mu. Era onogitegekanga embu bi- 
ri, buli lubu mukaga, “ku meza e- 

7 nongofu mu maso ga Mukama. E- 
ra onotekanga omugavu omulongo- 
fu ku buli lubu, guberenga eki'juki- 
zo eri emigati, ekiwebwayo ekikole- 

8 bwa nomnliro eri Mukama. 
sabiti anagitegekanga mu maso ga 
Mukama olutata; ye ndagano eteri- 

9 'gwawo kulwabana ba Isiraeri. E- 
ya /ginabanga gya Aloni ne bataba- 
nibe; Vera banagiriranga mu kifo 
ekitukuvu : kubanga mitukuvu nyo 

ali ku biwebwayo ebya Mukama 
ebikolebwa nomuliro olweteka eri- 
tali'gwawo. 





















aKur. Z. 
90, n. 





e Buli | 7 








e 
m 
s3 
af 


— 


10—25. 22. 





— a -. =- - 


10 Awo mutabani womukazi Omui- 
siraeri, kitāwe Mumisiri, nafuluma 
nagenda mu bana ba Isiraeri: mu- 
tabani womukazi Omuisiraeri no- 
musaja wa Isiraeri nebawakanira 

11 mu lusisira; mutabani womukazi 
Omuisiraeri “navola Erinya £na- 
kolima : |! uebamuletera Musa. Ne 
nyina erinyalye Seromisi, muwala 
wa Dibuli, owomukika kya Dani. 

12 = Nebamusiba *” balyoke babūlirwe 
mu kamwa ka Mukama. 

13,14 Mukama nägamba Musanti Mu- 
fulumye oyo akolimye ebweru wo- 
Jusisira; nabo bona abamuwuli'de 
obateke emikono gyabwe ku mu- 
twegwe, ekibina kyona kimukube 

15 amainja. Era onogamba abana ba 
Isiraeri nti Buli anakolimiranga Ka- 
tondawe Panabangako ekibikye. 

16 Noyo ” anāvõlānga erinya lya Mu- 
kama talemanga ku'tibwa; ekibina 
kyona tekiremanga kumukuba mai- 
nja: omugenyi naye era nenzalwa, 
bwanavolanga erinya (lya Muka- 

17 ma), ana'tibwanga. #Noyo anaku- 
banga omuntu yena nimu'ta tale- 

18 manga ku'tibwa;!noyo anakubanga 
ensolo nagi'ta anāgiriwānga: obu- 

19 lamu olwobulamu. Era omuntu 
bwanalemazinga OO muliranwawe; 
unga bwakoze, bwanakolebwanga 

20 bwatyo; ekinubule olwekinubule, 
eriso olweriso, erinyo olwerinyo : 
nga bwalemazi'za omuntu, bwana- 

21 sasulibwanga bwatyo. w Noyo a- 
ua tānga ensoloanagiriwanga : Yno- 
yo ana tānga omuntu ana tibwanga. 

22 z Munabanga neteka limu eri omu- 
gen i era neuzilwa: kubanga 'nze 

23 a Katonda wa'mwe. Awo 
Musa nagamba abana ba Isiraeri, 
a nebafulumya oyo eyakolima ebwe- 
ru wolusisira, nebamukuba amai- 
nja. Abana ba Isiraeri nebakola 
nga Mukama bweyalagira Musa. 

9 5 MUKAMA nagambira Musa kn 

2 lusozi Sinai nti Yogera naba. 
naba Isiraeri, obagambe nti Bwe- 
muliingira munsi gyembawa, ensi 
neryokanga yekuma 4 sabiti eri Mu- 

3 kama. #Enimiroyo onogisigiranga 
emyäka mukaga, nolusukulwo olwe- 
mizabibu onolusaliriranga emyaka 
mukaga, nokungula ebibala bya- 

4lwo; naye mu mwaka ogwomusa- 
nvu wanabangawo sabiti eyokuwu- 
"mula eyokwewombekerako eri ensi, 
sabiti eri Mukama: tosiganga ni- 
miroyo, 's0 tosaliranga lusukulwo. 

5 > Ekyo ekimera kyo'ka ku bikungu- 
lwabyo tokikungulanga, ne zabibu 
ezokumuzabibugwo ogutali musali- 


re tozinoganga : gunābānga mwaka 





EBYABALEVI. 


neri omu'duwo nomuzanawo, nomu- 
senzewo akolera empera nomuge- 

7 nyiwo atula nawe; neri ebisibobyo 
nensolo eziri munsiyo, ekyengera 
kyayo kyona kinabanga kya kulya. 

8 Era onebaliranga sabiti musānvu 
ezemyaka, emyaka musānvu emirū- 
ndi musanvu; era wanabingawo 
gyoli enaku eza sabiti musanvu e- 
zemyaka, gye myaka ana mu mwe- 
9nda. Awo nolyokanga otambuza 
ekondčre erye'dobozi edene ku lu- 
naku olwekumi olwomwezi ogwo- 
musanvu; € ku lunaku olwokutāngi- 
ririrako kwemunatambulizanga e- 
kondere okubunya ensi ya'mwe yo- 
10 na. Era munatukuzanga omwaka 
ogwatano, “nemulangira e'dembe 
munsi yona eri abo bona abagitila- 
mu: gunabanga jubiri gyemuli; era 

e munākomāngawo buli muntu mu 
butakabwe, era munakomangawo 
11 buli muntu mu ndaze. Omwaka 
ogwo ogwatano gunabanga jubiri 
gyemuli : /temusiganga, so temu- 
kungulanga ekyo ekimera kyo'ka 
mugwo,'so temunoganga mugwo ku 
12 mizabibu egitali misalire. Kubanga 
jubiri ; gunabanga mutukuvu gye- 
muli : munalyanga ekyengera kya- 

13 gwo nga muki'gya mu nimiro. !Mu 
mwaka ogwo ogwa jubiri mwemu- 


nikomerangawo buli muntu mu bu- | 4, 


14 takabwe. Era bwonoguzānga mu- 
liranwawo ekintu kyona, oba bwo- 
nogulanga mu mukono gwa mulira- 
nwawo, 'temulyazamanyagananga: 

15 A ngomuwendo gwemyaka bweguli 
egi diri'de jubiri bwonogulaninga 
ne muliranwawo, (era) ngomuwe- 
ndo 

16 bweguli bwanākuguzānga. Nge- 
myaka bweginenkanānga obungi 
bwonoyongeranga bwotyo ku mu- 
wendo gwakyo, era ngemyaka bwe- 
ginenkananga obutono bwonosala- 
nga bwotyo ku muwendo gwakyo; 
kubanga omuwendo Ga bik ung iwa 

17 gwakuguza. 'So temulyazamanya- 
ganānga ; l! naye otyanga Katonda- 
wo: kubanga 'nze Mukama Kato- 

18 nda wamwe. m Kyemunavanga 
mukola amatêka gānge, nemwekui- 
manga emisāngo gyange nemugiko- 
la; era “munatulanga munsi mire- 

19 mbe. Era ensi enebalānga ebibala 
byayo, ° na'mwe munalyanga oku- 
'kuta, nemutūla omwo mirembe. 

20 Era bwemunayogeranga nti ? Tuli- 
rya ki mu mwaka ogwomusanvu ? 


laba, tetulisiga, 80 tetulikungula | 25, 


21 kyengera kya fe: kale "nalagiranga 
omukisa gwange (okubera) kumwe 
mu mwaka ogwomukaga. era guna- 
balinga ebibala ebyemyaka gyonsa- 


gwa kuwu'mula okwokwewombeka ' 22 tule. #Era munasiganga mu mwa- 


6 eri ensi. Era sabiti eyensi eneba- 


nga kya kulya gyemuli; eri 'gwe 


ka ogwomunana,' nemulya ku biba- 
la ebyaterekebwa e'da; okutūsa ku 


wemyaka egyebikungulwa | 


29 Barek. 
19. 29. 

t Yar. b, 11, 
12. 


hi . 
... 
aa a GG ka a ani AA Aa Baka e aaa 





108 





“Bik. 4. 38, 
37 


di. 
d Ma. 15.7, 
8. 
Zab. 37. 28; 
41. 1; N2 


5, 9. 

Nge, 14. 31. 
Luk. 6. 35. 
Bik. 11. 29, 
Bal. 12. 10. 
1 Yok. 3.17. 
Kuv. 22 


25. 

Ma 99. 19. 
Nek. 5.7. 
Zab. 15. 5. 
Nge, 
Ez. 19. 8, 
13, 17. 
Jiu. 17. 
Nex. 5.9. 


EBYABALEVI. 


mwaka vgwomweuda okutusa ebi- 

bala byayo lwebiritūka, munilya- 

23 nga ku byaterekebwa e'da. 'Soe- 
nsi tetiindibwanga okugiviramu da- 
la enaku zona; #kubanga eunusi ya- 
nge: kubanga muli vbagenyi era a- 

24 baise gyendi. Ne munsi yona eyo- 

butaka bwa'mwe muna kirizanga e- 

vsi okununulibwa. 

y Mugandawo bwabānga ayavu- 
wa'de, natunda ku butakabwe, Z ka- 
le mugandawe asinga okumuba oku- 
mpi mu luganda ana'janga, nanu- 
nula ekyo mugandawe kyatunze. 
26 Era omuntu bwatabangako anāki- 

nunula, era ngagagawa'de nalaba 

27 ebinamala okukinunula; 4awo aba- 
lenga emyāka gyekyatindirwamu 
nadiza ebisu'kiridemu omuntu 
gweyakiguza; naye ana'danga mu 

28 butakabwe. Naye bwabanga tainza 
kukye'diza, kale ekyo kyeyatūnda 
kinaberanga mu mukono gwoyo e- 
yakigula okutusa ku mwaka gwa 
jubiri : awo kinagenderanga mu ju- 

iri, naye anadanga mu butaka- 
bwe. 

29 Era omuntu bwatūndānga enyu- 
mba eyokutūlamu mu kibuga ekiri- 
ko bugwe, kale amainzanga okugi- 
nunula omwika omulamba nga te- 
guna'gwako kasoke'de etūndibwa ; 
anamalanga omwaka omulāmba 

30 ngalina obuinza obwokununula. E- 
ra bwetenunulirwenga mu 'banga 
eryomwaka omulamba, kale enyu- 
mba eri mu kibuga ekiriko bugwe 
enefukiranga dala yoyo eyagigula 
okuba eyiye enaku zona, mu mire- 
mbegye gyona: tegenderanga mu 

31 jubiri. Naye enyumba ezomubyalo 
ebitaliko bugwe okubyetolola zina- 
balirwanga wamn nenimiro ezomu- 
byalo: zinainzikanga okununuli- 
bwa, era zinigenderanga mu jubi- 

32 ri. Naye bebibhuga Ebyabalevi, e- 
nyumba ezomubibuga ebyobutaka 
bwābwe, Abalevi banainzanga oku- 

33 zinunula mu biro byona. Era omu 
ku Balevi bwanānunulānga, kale e- 
nyumba eyatundibwa, nekibuga e- 
kyobutakabwe, binagenderanga mu 
jubiri : kubanga enyumba ezomnbi- 
buga Ebyabalevi bwe butaka bwa- 

34 bwe mu bana ba Isiraeri. Naye 

c enimiro eyomubyalo ebirirānye e- 

bibuga byabwe tetimdibwanga ; ku- 

banga bwe butaka bwābwe olwena- 
ku zona. 

Era mugandawo bwabānga aya- 
vuwa de, omukonogwe negu gwamu 
amänyi gyoli; kale d onomuberi- 
nga: anātūlīnga nawe ngomugenyi 
56 era ngomwang anguse. “Tomutwa- 

langako mapoba newakuba'de ebi- 

su 'kirira ; /naye otyanga Katonda- 
wo: mugandawo alyoke atulenga 

37 nawe. Tomuwolānga bintubyo ìwa 


25 


35 








magoba, so tumuwanga bya kulya- 

38 byo olwebisu'kirira. 9'Nze Muka- 

ma Katonda wa'inwe, eyaba'gya 

munsi Yemisiri, okubawa ensi ya 

Kanani, okuba Katonda wa'mwe. 

i Era mugandawo bwabanga aya- 
vuwali'de gyoli, neyetūnda gyoli ; 
tomufulanga mu'du okukuwereza- 
40 nga: anaberanga nawe ngomusenze 

akolera empera era ngomwang'a- 

nguse; anakuwerezanga okūtusa 

41 ku mwaka gwa jubiri: nalyokanga 
akuvako, ye nabanabe awamu naye, 
na'da mu ndaze ye, ne mu butaka 

42 bwa bakitiwe mwana diranga. Ku- 
banga kba'du bange, bena'gya mu- 
nsi Yemisiri: tebatundibwanga o- 

43 kuba aba'du. 'Tonufuginga lwa 
manyi; "naye otyanga Katondawo. 

44 Naba'dubo, nabazanabo, bonobanga 
nabo; ku mawanga agabetolo'de, 
kwabo kwemunagulanga aba du na- 

45 bazina. Era #ku bana babagenyi 
abatūla mu'mwe, kwabo kwemuna- 
gulanga ne ku nganda zabwe eziri 
na'mwe, bebazalira munsi ya'mwe : 
nabo banabanga nvuma za'mwe. 

46 Era ° munabafulanga obusika eri a- 
bina ba'mwe abanaba'diriranga o- 
kuba nabo okuba envuma; kwabo 
kwemunatwalanga aba'du ba'mwe 
enaku zona: naye baganda ba'mwe 
abāna ba Isiraeri temubafugānga 
mwe'ka na mwe'ka Iwa manyi. 

47 Era omugenyi oba mwang'anguse 
ali nawe bwabinga agagawa'de, ne 
mugandawo ngayavuwali'de gyali, 
neyetunda eri omugenyi (oba) mwa- 
ng'anguse ali nawe, oba eri olukolo 

48 lwenda zomwang'anguse: bwana- 
malanga okutūndibwa anainzanga 
okununulibwa; omu ku bagandabe 

49 P anainzanga okumununula: oba ko- 
jawe, oba mutabani wa kojāwe, a- 
nainzanga okumununula : oba mu- 
ntu yena ku ndaze amuli okumpi 
mu luganda anainzanga okumunu- 
nula oba ”bwabanga agagawa'de, 

50 anainzanga okwenunula yeka. E- 
ra anabaliranga oyo eyamugula o- 
kuva ku mwaka mweyetundira gya- 
li okutiisa ku mwaka gwa jubiri: 
nomuwendo ogwokutūndibwakwe 
gunabanga ngomuwendogwemyāka 
bwegunabanga ; # ngebiro ebyomu- 
senze akolera empera bwebiri bwa- 

51 tyo bwanabanga naye. Obanga e- 
kyasiga'deyo emyaka mingi, ngegyo 
bwegiri bwana'zanga bwatyo ku 
muwendo ogwokununulibwakwe 
ngagu'gya ku bintu ebyamugula. 

52 Era obanga ekyasiga deyo emyaka 
mitono okutiisa ku mwaka gwa ju- 
biri, kale anāmubalirānga; nge- 
myäkagye bwegiri bwana'zinga 
bwatyo omuwendo ogwokununuli- 

53 bwakwe. Anabinga naye ngomu- 
senze akolera empera buli mwaka: 


39 








€ p 
so o e l 


ois 4. 2. 


P Nek. 5.5. 


"Ju. 28. 


“Yob. 7.1. 
ls. 26 14; 
21. 16. 


PANA Kg a M 


ge KN 


— Tama 


= a 





25. 54—26. 31. 


t Kuv. 31. tamufugānga lwa mānyi mu maso- 
Ba 54 go. Era bwatanunulibwenga bwa- 
tyo, kale ! anagenderanga mu mwa- 
ka gwa jubiri, ye nabanabe awanu 
ducs 55 naye. Kubanga abāna ba Isiraeri 
Ma ba: ba'du gyendi; be ba'du bange be- 
1e B: Ti. na gya munsi Yemisiri: 'nze Mu- 
Zab. 97.7 kama Katonda wa mwe. 
è Lev. 18. 
SA 9 TEMWEKOLERANGA 2 bifananyi, 
WALI 's0 temwesimbiranga kifananyi 
EL 31. kyole. newakuba'de empagi, so te- 
Yo. 2 23, mutekanga munsi ya mwe jinja 
RREN lyona eririko enjola, okulivūnami- 
6: 85, 12 ranga: kubanga 'nze Katonda wa- 
pe e 77:1 2 mwe. > Mwekūmānga sabiti zange, 
Zek. 812 nemu'sangamu ekitibwa awatukuvu 
gi gang wange: 'nze Mukama. 

3.“ Bwemunatambuliranga mu ma- 
aa ya teka gange nemwekimanga ebira- 
Za 4 giro byange nemubikola; “kale na- 
mai wa wanga enkuba ya mwe mu ntuko 
Yob. 11.18. zayo, € nensi enebalanga ekyengera 
a A kyayo, nemiti egyomunimiro gina- 
ki Byom. | 5 balanga ebibala byagyo. /Noku- 
ATA wila kwa mwe kunatukanga ku ku- 
IG. 14 noga zabibu, nokunoga kunatuka- 
mT nga ku biro ebyokusigiramu: Yera 
Yoh 11. munalyanga cmigati gya mwe oku- 
AUA 'kuta, inemutula munsi ya mwe 

8.  ’' | 6mirembe. £Nange nawanga emi- 
ang rembe munsi, lera munagalamira- 
Kos. 2. 18. nga 'so tewabenga anabatisanga: 
ULA era ndimalawo ™ ensolo embi mu- 
15. 28. nsi, “so “ nekitala tekiitenga munsi 
Ez 6 11; | 7 yamwe. Na mwe munagobanga a- 
a PLl417 abe ba mwe, cra banagwanga 
Aa 2. | 8mu maso ga mwe nekitala. Era 
rka a o abatanoku'mwe banagobanga eki- 
ng MIT kumi, nekikumi ku'mwe banagoba- 
la >. nga akakumi: nabalabe ba'mwe ba- 
"Lub. 17 nagwanga mu maso ga'mwe neki- 
Nko n.| tala. Era Pnaba' sangako omwoyo, 
Zab. 107. r nembazālisa, nembaza; era nā- 
TAE nywezinga endagano yange na- 
N 55 10 'mwe. Era munalyanga ku #bya- 
8: 29 45. terekebwa e'da ebyalu'de, era mu- 
Yoe. 22.19. nafulumyanga ebyeda olwebigya. 
Aa 11 Era 'natekinga enyumba yange 
A mu'mwe: nobulamu bwange “4 tebu- 
Kab 21.3. | 12 bakyawenga. Era #natambulira- 
2. nga mumwe Vnembera Katonda 
EKo E wa'mwe, na'mwe munabanga bantu 
16. 13 bange. #'Nze Mukama Katonda 
sa wa mwe eyaba'gya munsi Yemisiri, 
1L 4; 30.” muleme okuba aba'du babwe; era 
AAA anamenya ebisiba ebyekikoligo 
WA. kya mwe, nembatambuza nga mwe- 

gara simbye. | 
“Yer' am. | 14 bNaye bwemutampulirenga ne- 
En 4 7. | 15 mutakola biragiro bino byona: era 
15. c bwemunagananga amateka gange, 
Kung. 2 nobulamu bwa'mwe bwebunakya- 
Mala 2 2 wanga emisingo gyange, nobutako- 
dak la nemutakolanga biragiro byange 
17 15. byona, naye nemuleka endagano 
ka 16 yange; nange nabakolanga bwenti; 
WA nalagiranga 4entisa (okubern) ku- 


EBYABALEVI. a 


'mwe, akakono nomusu ja ebinama- 
langamu amaso, nebikozimbya obu- 
lamu: era “munasigiranga busa 
ensigo za mwe, kubanga abalabe 
17 bainwe banāziryānga. Era nabo: 
lekezānga amaso gānge J na mwe 
munakubibwanga mu maso gabala- 
be ba mwe: #ababakyawa be bana- 
bafuganga; era 'muna dukanga nga 
18 tewali agoba. Era nebyo byona 
bwebinalemwanga okubampuliza, 
kale ndyeyongera £ emirūndi musa- 
nyu okubabonereza olwebibi bya- 
19 'mwe. Era !namenyanga amalala 
agobuinza bwa mwe; era ” nafula- 
vga e'gulu lya mwe okuba ngekyu- 
ma, ne'taka lya'mwe okuba ngeki- 
20 komo: *namānyi ga mwe ganāge- 
nderanga busa : 0 kubanga ensi va- 

'mwe tebalenga kyengera kyayo, '80 

nemiti egyomunsi tegibalenga biba- 
21 la byagyo. Era bwemunatambuli- 

ranga mu kuyomba nange, nemuta- 
mpulira; ndyevongeranga emirū- 
ndi musanvu okubaletako ebibonyo- 
bonyo ngebibi bya'mwe bwebinaba- 
22 nga. I Era nasindikanga mu mwe 
ensolo eyomunsiko, enebanyaga- 
vgako abana ba mwe. era enezikiri- 
zanga ebisibo bya mwe, era eneba- 
kendezanga; ”naąmakubo ga'iuwe 
23 ganazikanga. Era nebyo *bwebi- 
nalemwanga okubakomyawo gye- 
ndi, naye nemutambuliranga mu 
24 kuyomba nange; kale !nange nā- 
tambuliranga mukuyomba na mwe; 
era nabakubanga emirūndi musa- 
nyu, nze mwene,olwebibi bya mwe. 
25 Era " nabaletangako ekitala, ekina- 
walananga e'gwanga eryendagano; 
era munakung'anyizibwanga wamn 
mu bibuga bya'mwe: era!" nāsindi- 
kānga kawumpuli ku'mwe; era mu- 
nagabulwanga mu mukono gwomu- 
26 labe. vBwenamenyanga omu go 
gwa mwe ogwomngati. abakazi ku- 
mi banayokeranga emigati gya mwe 
mu kabiga kamu, era |mna'zanga 
nate emigati gya mwe nga bagipi- 
mye mu minzani: era “#munalya- 
nga nemuta' kuta. 

Era nebyo byona bwebinalemwa- 
nga okubampuliza, naye nemuta- 
mbuliranga mu kuyomba nange; 
28 kale natambuliranga mu kuyomba 

na mwe “mu kirui; era nababone- 

rezanga emirūndi musanvu olwebibi 
29 bya mwe, Era munalyanga enya- 
ma ya batabani ba'mwe, nenyama 
ya bawala ba mwe gyemunalyanga. 
30 Era “nazikirizanga ebifo bya mwe 
ebigulumivu, “ nensulira dala ebifa- 
nanyi bya'mwe ebyenjuba, nensūla 
emirambo gyamwe ku mirambo 
gyebifananyi bya mwe; nobulamu 
31 bwange cbunibakyawanga. Era 
Jmazisanga ebibuga bya mwe, era 
? nafulinga awatukuvu wa'mwe mä- | 


27 





10. 
| Erz. A. 6; 


21. 2. 


. 
. e e . . * . .. . . . . . .. 
kma wa km madii KA AA AAA AAA E gga a AN aaa 
aa AAA maan aana aaa aaa aaa aaa aana na 





4 EBYABALEVI. 


e Aa TEN a GN GN AA AA a a ka an aaa Na a aa aan a ang, 


“Yer. 9,11; 
25. 11, 18. 


Ma 2.37. 
| 1 Daek: 9 


Yer. 18. 16, 
19. 8. 


Ez 5. 15. 
IMa. 42; 
28. 64. 
Zab. 44.11. 
Yer. 9.16 
EL 12 15; 
20. 23; 22. 


15. 

Zek. 7. 14. 
"2 Byom. 
36. 31. 


n Er. 21.7, 
12, 15. 


“lu. 17. 
Yob.15. 21 
Nge. 8. 1. 


Nge. 28. 13. 
Dan. 9. 3,4. 
Luk.15.18. 
1 Yok. 1.9. 


“ Yer.6.10; 
9. 25, 28. 
EL 4.7. 


21. 29. 

2 Byom.12. 
6,7,12; 32 
28; 33. 12. 


s Ma. 4.3). 
2 Basek. 


13. Z. 
Bal. 11. 2, 

| è Bal. JI. 
a. 


langu, 'so siwulirenga lusu lwaka- 
33 lösa ka'mwe. ¿Era nafilanga ensi 
'dungu: nabalabe ba'mwe abagitu- 
33 lamu k banagyewunyanga. Na'mwe 
l nabasasanyanga mu mawanga, ne- 
nsowola ekitala okubagoberera : 
nensi ya'mwe enebanga 'dūngu, 
nebibuga bya'mwe binazikanga. 
34 m Awo eusi neryokanga esanyukira 
sabiti zayo, enaku zona zenezikira- 
nga na'mwe nga muli munsi yaba- 
labe ba'mwe; awo ensi neryokanga 
ewu'mula nesanyukira sabiti zayo. 
35 Enaku zona zenezikiranga enewu- 
'mulanga; okuwu'mula okwo kwe- 
tabanga nakwo ku sabiti za'mwe 
36 nga mukyalimu. Nabo abanasiga- 
langawo ku'mwe 
obutabamu mwoyo mu mutima gwa- 
bwe munsi zabalabe bābwe: ?ne- 
'dobozi Iyakasubi akamenyeka lina- 
bagobanga; era bana'dukanga ngo- 
muntu bwa'duka ekitala ; era bana- 

37 gwanga nga tewali agoba. P Era 
banalinyagananga bo'ka na bo'ka, 
ngaba'duka ekitala, nga tewali ago- 
ba: r'so temubenga na manyi okui- 
mirira mu maso gabalabe ba'mwe. 
38 Era munizikiriranga mu mawanga, 
nensi yabalabe ba'mwe enebalya- 
39 nga. Nabo abanasigalangawo 4 - 
'mwe #banakozimbiranga mu butali 
butukirivu bwabwe munsi zabala- 
be ba'mwe; era ne mu butali butū- 
kirivu bwa bajaja babwe mwebana- 
40 kozimbiranga wamu nabo. Era 
tbanayatulanga obutali butūkirivu 
bwabwe, nobutali bntūkiriva bwa 
bajaja bibwe, mu kusobya kwabwe 
41 kwebansobyako, era nga kyenava 
ntambulira nange mu kuyomba na- 
bo nembaleta munsi yabalabe ba- 
bwe, kubauga batambulira mu ku- 
bawane nange: kale “omutima gwi- 
we ogutali mukomole  bweguna- 
towazibwanga, kale neba 'kiriza oku- 
bonerezebwa kwobutali butikirivu 
42 bwabwe; awo ynendyoka nji jukira 
endagano yange gyenalagana ne 
Yakobo; era nendagano gyenalaga- 
na ne Isaka, era nendagano yange 
gyenalagina ne Ibulaimu nagi'juki- 

43 ranga: era ”na'jukiranga ensi. Era 
nensi banagirekanga, nesanyukira 
sabiti zayo, ngekyazise bo nga te- 
balimu; era bana kirizanga okubo- 
nerezebwa kwobutali butūkirivu 
bwabwe: kubanga bāgāna einisa- 
ngo gyange, eyo ye nsonga, nobu- 
lamu bwabwe nebukyawa amateka 
44 gange. Era naye ebyo byona nga 
bimaze okubawo, bwebanabanga 
nga bali munsi yabalabe babwe, 
asibaganenga, 's0 sibakyawenga, 
okubazikiririza dala nokuleka enda- 
pino yinge gyenalagāna nabo: ku- 
anga 'nze Mukama Katonda wā- 


| 45 bwe: naye bna'jukiranga kulwabwe | 


——Ř u aa aa aa e a a e a ai Ngga 





* nasindikanga 


endagano ya bajaja bābwe, c bena- 
'gyira munsi Yemisiri dmu maso 
gamawanga, ndyoke mberenga Ka- 
tonda wabwe: 'nze Mukama. 

e Ago ge mateka nemisāngo nebi- 
ragiro Mukama byeya'siwo waka- 
tiwe nabana ba Isiraeri /ku lusozi 
Sinai nomukono gwa Musa. 


27 MUKAMA nagamba Musa nti 
2 Yogera nabana ba Isiraeri, oba- 


46 


. .. . - 


8 kunabanga. 
musaja eyakamaze emyaka abiri 
okutusa ku myaka enkaga, okuba- 
lakwo kunibanga sekeri za feza 
atano, bnga sekeri eyomuwatukuvu 

4 bweri. Era bwanabanga owobuwa- 
la, kale okubalakwo kunabanga se- 

5 keri asatu. Era bwanabanga yaka- 
maze emyika etano okutisa ku 
myaka abiri, kale okubalakwo okwo- 
wobulenzi kunabanga sekeri abiri, 

6 nokwowobuwala sekeri kumi. Era 
bwanabanga yakamaze mwezi gu- 
mu okutisa ku myaka etano, kale 
okubalakwo okwowobulenzi kuna- 
banga sekeri za feza tano, nokuba- 
lakwo okwowobuwala kunabanga 

7 sekeri za feza satu. Era bwana- 
binga yakamaze emyika enkaga 
nokukirawo; bwanabanga omusaja, 
kale okubalakwo kunabanga sekeri 
kumi na tino, nokwomukazi sekeri 

8 kumi. Naye bwanabanga omwavu 
okusinga okubalakwo, kale aniimi- 
rizibwanga mu maso ga kabona, ka- 
bona namusalira omuwendo; ngo- 
buinza bwoyo eyeyama bwebunaba- 
nga, bwatyo kabona bwanamusali- 
ranga. 

9 Era bwenebanga ensolo, abantu 
gyebawayo okuba ekirabo eri Mu- 
kama, byona omuntu yena byani- 
wangayo kwezo eri Mukama bina- 

10 banga bitukuvu. Tagikyusanga 's0 
tagiwanyisanga, ekiringi mu kifo 
kyekibi, oba ekibi mu kifo kyekirii- 
ngi: noknwanyisa bwanawanyisa- 
nga ensolo nensolo, kale eyo era 
neri e'ze mu kifo kyayo zombi zina- 

11 banga ntukuvu. Era bwenebanga 
ensolo yona eteri nongofu, gyebata- 
wayo okuba ekitone eri Mukama, 
awo anaimirizanga ensolo mu maso 

12 ga kabona: kale kabona anagira- 
mulanga, obanga nūngi obanga 
mbi: nga 'gwe kabona bwonogira- 

13 mulanga, bwenebanga bwetyo. Na- 

ye okununula bwanayagalanga oku- 
ginunula, kale anaga tangako eki- 
tundu kyayo ekyokutino ku bintu 
byolamu de. 

Era omuntu bwanatukuzanga e- 
nyumbaye okuba entukuvu eri Mu- 
kama, kale kabona anagiramulanga, 


26. 32—27. 14. 


27. 15—1. 5. 


# Lev. 8. 
2 









r 19. 
Kubal 10. 
31, 12. 


15 nga bwetyo. 
bwanayagalanga okununula enyu- 


mbaye, kaleanaga'tangakoekitundu , 


E bg ara ekyebintu byolamu'de, 

neba yiye. 

16 Era omuntu bwanitukuzanga eri 
Mukama ekitundu kyenimiro yobu- 
takabwe, kale okulamulakwo kan. 
banga ngokusigibwa kwayo bweku- 
nabanga: okusiga kwa komeri og wa 
sayiri (kunalamulwanga) sekeri eza 

17 feza atano. Bwanatukuzanga eni- 
miroye okuva ku mwaka gwa jubiri, 
enebanga ngokulamulakwo bweku- 

18 nabinga. Naye bwanatukuzanga 
enimiroye jubiri nga guwe'deko, 
kale kabona <anamubaliranga ebi- 
ntu ngemyaka bwegiri egikyasiga- 
'deyo okutisa ku mwaka gwa jubiri, 
nebakendeza ku bintu byewalamula. 

19 Nokununula oyo eyatukuza enimiro 
bwanayagalinga okuginunula, kale 
anaga'tangako ekitindu ekyokutano 
ekyebintu byewalamula, nefūkira 

20 dala yiye. Era bwatayagalenga ku- 
nunula nimiro, oba bwabanga agu- 
ziza enimiro omulala, tekyanunu- 

21 libwanga nate; naye enimiro 4bwe- 
negenderanga mu jubiri, enebanga 
ntukuvu eri Mukama, ngenimiro 
ce eyawongebwa; /enebanga ya ka- 

22 bona ya nvuma. Era bwanatuku- 
zanga eri Mukama enimiro gyeya- 
gula, eteri ya inu nimiro ya buta- 

23 kabwe; kale kabona anamubalira- 
nga omuwendo gwebintu byewala- 
mula okutiisa ku mwaka gwa jubiri : 
era anawanga ebintu byewalamula 
ku lunaku olwo, ngekintu ekitukuvu 

24 eri Mukama. 7Mu mwaka gwa ju- 
biri enimiro ene danga eri oyo eya- 
gitiinda, ye nanyini butaka obweni- 

25 miro. Nokulamulakwo kwona ku- 


OKUBALA. 


obanga ningi obanga mbi: nga ka- 
bona bwanagiramulanga, bwenebā. ' 
Era oyo eyagitukuza . 


nabanga nga sekeri bweri eyomu- | 


watukuvu: igera amakumi abiri 
zinabanga sekeri. 

26 Wabula ke gula enda mu nsolo, 
ebera eya Mukama e'gula enda, te- 
wabangawo anagitukuzanga; oba- 
nga nte, cbanga ndiga, eba ya Mu- 

27 kama. Era bwenebanga ya ku nso- 
lo eteri nongofu, kale anaginunula- 
nga ngokulamulakwo bwekunaba- 
nga, naga tako ekitūndu kyako e- 
kyokutāno: oba bwetenunulibwe- 
nga, kale enetūndibwānga ngokula- 
mulakwo bwekunabanga. 

28 Naye !tewabanga kintu ekyawo- 
ngebwa, omuntu kyanawongeranga 
Mukama ku byona byalina, obanga 
muntu obanga nsolo, obanga nimi- 
ro ya butakabwe, ekinatandibwa- 
nga oba ekinanunulibwanga: buli 
kintu ekyawongebwa kiba kitukuvu 

29 nyo eri Mukama. m Tewabānga e- 
'awongebwa, anawongebwanga ku 

nta, ananunulibwanga; tālemā- 
nga ku'tibwa. 

30 Era "ebitundu byona ebyekumi 
ebyensi, obanga bya nsigo za nsi, 
obanga bya bibala bya muti, bya 


111 


í Kurv. 20. 


13, 

Kubal. 3. 
d7; 18. 16. 
Ez 43. 12. 
k Kur. 13. 
2,12; 22. 


30. 
Kubal. lk, 
17. 
Ma. 15. 19 


Mukama: biba bitukuvu eri Muka- | 4,7 ; 


31 ma. Era omuntu bwanayagalanga 
okununula ku bitundubye ebyeku- 
mi, anaga tangako ekitūndu kya- 

32 byo ekyokutano. Era ebitūndu 
byona ebyekumi ebyente oba ebye- 
ndiga, buli ceita wansi womu'go, 
ebitundu ebyekumi binabanga bitu- 

33 kuvu eri Mukama. Takeberanga 
obanga ningi obanga mbi 'so tagi- 
wanyisānga: nokuwanyisa bwana- 
giwanyisanga, kale eyo era neri e'ze 
mu kifo kyayo zombi zinabanga 
ntukuvu; tenunulibwanga. 


34 pPEbyo bye biragiro, Mukama A 


byeyalagira Musa olwabāna ba Isi- 
raeri ku lusozi Sinai. 


EKITABO 
KYA MUSA EKYOKUNA KYEBAITA 


OKUBALA. 


Awo Mukama nayogerera ne Musa 
mu 4'diingu lya Sinai, mu $ wema 
eyokusisinkanirangamu, ku lunaku 
olwoluberyeberye olwomwezi ogwo- 
kubiri, mu mwaka ogwokubiri nga 
bamaze okuva munsi Yemisiri, 
2 ngayogera nti c Mubale omuwendo 
gwekibina kyona ekyabāna ba Isi- 
raeri, ngenda zabwe bweziri, nge- 
nyumba za bakitibwe bweziri, ngo- 





muwendo gwamanya bweguli, buli 
musaja, ngemitwe gyabwe bwegiri ; 
3 abakamaze emyaka abiri nokukira- 
wo, bona abainza okutabāla mu Isi- 
raeri, 'gwe ne Aloni mulibabala 
4 nge'gye lyābwe bweriri. Era wali- 
ba wamu na'mwe omusaja owomu 
buli kika; buli muntu omutwe gwe- 
5 nyumba ya bakitāwe. Era gano ge 
manya gabasaja abaliimirira awa- 














OKUBALA. 


mu na'mwe: ku Leubeni; Erizuli 
6 mutabani wa Sedeuli. Ku Simeoni; 
Serumieri mutabani wa Zulisadai. 
7 Ku Yuda; Nakusoni mutabani wa 


8 Aminadabu. Ku Isakali; Nesaneri | 28 


9 mutabani wa Zuali. Ku Zebuluni; 
10 Eriabu mutabani wa Keroni. Ku 
bina ba Yusufu: ku Efulaimu; E- 
risama mutabani wa Amikudi: ku 
Manase; Gamalieri mutabani wa 
11 Pedazuli. Ku Benyamini; Abidani 
12 mutabani wa Gideoni. Ku Dani; 
Akiezeri mutabani wa Amisadai. 
13 Ku Aseri; Pagieri mutabani wa O- 
14 kulani. Ku Gadi; Eriasafu muta- 
15 bani wa #Deweri. Ku Nafutali; A- 
16 kira mutabani wa Enani. “Abo be 
baitibwa ku kibina, /abakulu bebika 
bya bakitabwe; gye gyali emitwe 
17 gyenkumi za Isiraeri. Awo Musa 
ne Aloni nebatwala abasaja abo a- 

18 batu'dwa amanya: nebakung'anya 
ekibina kyona ku lunaku olwolube- 
ryeberye olwomwezi ogwokubiri, 
nebatula okuzalibwa kwabwe nge- 
nda zabwe bwezali ngenyumba za 
bakitabwe bwezali, ngomuwendo 
gwamanya bwegwali, abakamaze e- 
imyaka abiri nokukirawo, ngemitwe 

19 gyabwe bwegyali. Nga Mukama 
bweyalagira Musa, bwatyo bweya- 
babalira mu 'dūngu lya Sinai. 

20 Nabina ba Leubeni, omuberye- 
berye wa Isiraeri, okuzalibwa kwa- 
bwe, ngenda zābwe bwezali, nge- 
nyumba za bakitabwe bwezali, ngo- 
muwendo gwamanya bwegwali, 
ngemitwe gyabwe bwegyali, buli 
musaja eyakamaze emyaka abiri 
nokukirawo, bona abainza okutaba- 

21 la; ababalibwa kubo. kn kika kya 
Leubeni, bali obukumi buna mu ka- 
kaga mu bitano. 

22 Ku bana ba Simeoni, okuzalibwa 
kwabwe, ngenda zabwe bwezali, 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, 
ababalibwa kubo, ngomuwendo 
gwamanya bwegwali, ngemitwe 
gyābwe bwegyali, buli musaja eya- 
kamaze emyāka abiri nokukirawo, 

23 bona abāinza okutabala; abābali- 

bwa kubo, ku kika kya Simeoni, 

bāli obukumi butāno mu kenda mu 
bisatu. 

Ku bāna ba Gadi, okuzālibwa 
kwābwe, ngenda zābwe bwezali, 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 
abakamaze emyaka abiri nokukira- 
25 wo, bona abāinza okutabala; abā- 

balibwa kubo, ku kika kya Gadi, 

bali obakumi buna mwenkumi tano 
mu lukaga mwatano. 

Ku bana ba Yuda, okuzalibwa 
kwabwe, ngenda zibwe bwezali, 
ngenyumba za bakitibwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 


24 





27 wo, bona abainza okutabala; aba- 

balibwa kubo, ku kika kya Yuda, 

bali obukumi musanvu mwenkumi 
nya mu lukaga. 

Ku bana ba Isakali, oknzalibwa 
kwabwe, ngenda zabwe bwezali, 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 
abakamaze emyaka abiri nokukira- 
29 wo, bona abainza okutabala; aba- 

balibwa kubo, ku kika kya Isakali, 

bali obukumi butano mwenkumi 
nya mu bina. 

30 Ku bana ba Zebuluni, okuzalibwa 
kwabwe, ngenda zibwe bwezali, 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 
abakamaze emyaka abiri nokukira- 

31 wo, bona abainza okutabala; aba- 
balibwa kubo, ku kika kya Zebulu- 
ni, bali obukumi butano mu kasa- 
nvu mu bina. 

82 Ku bana ba Yusufu, ku bina ba 
Efulaimu, okuzalibwa kwabwe, 
ngenda zabwe bwezali, ngenyu- 
mba za bakitabwe bwezali, ngomu- 
wendo gwamanya bwegwali, abaka- 
maze emyaka abiri nokukirawo, bo- 

33 na abainza okutabala; ababalibwa 
kubo, ku kika kya Efulaimu, bali 
obukumi buna mu bitano. 

84 Ku bana ba Manase, okuzalibwa 
kwabwe, ngenda zābwe bwezali, 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 
abakamaze emyaka abiri nokukira 

35 wo, bona abainza okutabala ; aba- 
balibwa kubo, ku kika kya Manase, 
bali obukumi busatu mwenkumi bi- 
ri mu bibiri. 

36 Ku bina ba Benyamini, okuzili- 
bwa kwābwe, ngenda zābwe bweza- 
li, ngenyumba za bakitabwe bweza- 
li, ngomuwendo gwamanya bwe- 
gwali, abakamaze emyaka abiri no- 
kukirawo, bona abainza okutabala ; 

37 ababalibwa kubo, ku kika kya Be- 
nyamini, bali obukumi busatu mwe- 
nkumi tano mu bina. 

38 Ku bana ba Dani, okuzilibwa 
kwabwe, ngenda zabwe bwezali, 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 
abakamaze emyaka abiri nokukira- 

39 wo, bona abainza okutabala; aba- 
balibwa kubo, ku kika kya Dani. 
bali obukumi mukaga mwenkumi 
biri mu lusānvu. 

40 Ku bana ba Aseri, okuzalibwa 
kwābwe, ngenda zābwe bwezali, 
ngenyumba za bakitābwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 
abakamaze emyāka abiri nokukira- 

41 wo, bona abainza okutabāla; abā- 
balibwa kubo, ku kika kya Aseri, 
bāli obukumi buna mu lukumi mu 
bitano. 


abakamaze emyaka abiri nokukira- |42 Ku bana ba Nafutali, okuzalibwa 








#Kur. 28. 
64. 








' 3. 43—2. 24. 


. | 48 Kubanga Mukama y 


kwabwe, ngenda zabwe bwezali, 
ngenyumba za bakitibwe bwezali, 
ngomuwendo gwamanya bwegwali, 
abakamaze emyaka abiri nokukira- 
43 wo, bona abainza okutabila; aba- 
balibwa kubo, ku kika kya Nafutali, 
bali obukumi butano mwenkumi sa- 
tu mu bina. 

y Abo be babalibwa, Musa ne A- 
loni bebabala, nabakulu ba Isiraeri, 
abasaja kumi nababiri : buli muntu 
45 wa mu nyumba ya bakitawe. Bwe- 

batyo bona ababalibwa ku bana ba 

Isiraeri ngenyumba za bakitabwe 

bwezali, abakamaze emyāka abiri 

nokukirawo, bona abainza okutaba- 
46 la mu Isiraeri; bona ababalibwa 
bali i obusiriva mukaga mwenkuini 
batu mu bitano mwatano. 

Naye řAbalevi ngekika kya baki- 
tābwe bwekyali tebabalibwa mubo. 
agamba Musa 
49 nti ! Kyo'ka ekika kya Levi toliki- 

- bala, 'so tolinonya muwendo gwa- 
50 bwe mu bāna ba Isiraeri: naye 
m Abalevi obafūle abakulu benyu- 
mba eyobujulirwa, era abebintu 
byayo byona, era abebintu byona 
ebigenderako : banasitulanga enyu- 
mba, nebintu byayo byona ; era ba- 
nagiwerezanga, era ’ Danisisiranga 
51 okwetolola enyumba. Era enyu- 
mba bwenebanga etambula, Abale- 
vi be banagisimbulinga: era enyu- 
mba bwenebanga esimbibwa, Aba- 
levi be banagisimbanga: era Pomu- 
'na'gwanga anasemberinga ann'ti- 
52 bwānga. Era abana ba Isiraeri 
banasimbanga ewema zābwe, "buli 
mnntu okulirana nolusisiralwe ye, 
era buli muntu okulirana nebende- 
raye ye, nge'gye lyabwe bweriri. 
53 Naye? Abalevi banasisiranga okwe- 
tolola enyumba eyobujulirwa, wale- 
mênga okuba ' obusingu ku kibina 
kyabana ba Isiraeri : era tAbalevi 
banabanga nomulimu ogwokukuina 
54 enyumba eyobujulirwa. Bwebatyo 
bwebakola abana ba Isiraeri; nga 
byona bwebyali Mukama byeyala- 
gira Musa, nebakola bwebatyo. 


92 Awo Mukama nagamba Musa 
2 ne Aloni nti Abana ba Isiraeri ba- 
nasisiranga “buli muntu okulirana 
nebenderaye ye, awali obubonero 
bwenyumba za bakitabwe:  bama- 
sisiranga okwolekera ewema eyoku- 

3 sisinkanirangamu enjui zona. Era 
abo abasisira ku lui olwebuvanjuba 
okutunulira enjuba gyeva banaha- 
nga ba bendera ya lusisira Jwa Yu- 
da, nge'gye lyabwe bweriri: era 
ce Nakusoni mutabani wa Aminada- 
bu yanābānga omukulu wabāna ba 
4 Yuda. Era e'gyerye nabo ababali- 
bwa kubo bāli obukumi musanvu 


44 


47 


5 mu lukaga. Nekika kya Isakali be | 


OKUBALA. 


banasisiringa okumulirānņa: era 

Nesaneri mutabani wa Zuali yanā- 

banga omukula wabana ba Isakali : 

6 ne'gyerye nabo abibalibwa kulyo 
bali obukumi butano imwenkumi 

7 nya mu bina: nekika kya Zebulu- 
ni: era Eriabu mutabani wa keroni 
yanabanga omukulu wabana ba Ze- 

8 baluni: ne'gyerye nabo abibalibwa 
kulyo bali obukumi butano mu ka- 

9 sanvu inu bina. Bona ababalibwa 
ku lusisira Iwa Yuda bali kasirivu 
mwobukumi munana mu lukapa mu 
bina, nge'gye lyābwe bweryali. 
d Be banasokanga okusitula. 

10 Ku lui olwobukika obwadyo we 
wanabanga ebendera eyolusisira 
lwa Leubeni nge'gye lyabwe bweri- 
ri: era Erizali mutabani wa Sedeuli 
Tanauan omukulu wabana ba Leu. 

11 beni. Ne'gyerye uabo ababalibwa 
kulyo bali obukumi buna mu kaka- 

12 ga mu bitano. Nekika kya Simeoni 
be banasisiranga akaa aa era 
Serumieri mutabani wa Zulisadai 
yanabanga omukulu wabana ba 

13 Simeoni: ne'gyerye nabo ababali- 
bwa kubo bili obukumi butano mu 

14 kenda mu bisatu: nekika kya Gadi: 
era Eriasafu mutabani wa Leweri 
yanabanga omukulu wabana ba Ga- 

15 di: ne'gyerye nabo ababalibwa ku- 
bo bali obukumi buna mwenkumi 

16 tino mu lukaga mwatano. Bona 
ababalibwa ku lusisira Iwa Leubeni 
bali kasirivu mwobukumi butano 
mu lukumi mu bina mwatano, nge- 
'gye lyabwe bweryali. “Be bana- 
'diriranga (bali) okusitula. 

17  /Ewema eyokusisinkanirangamu 
neryoka etambulanga, wamu nolu- 
sisira Lwabalevi wakati mn nsisira : 
nga bwebasisira, bwebanasitulanga 
bwebatyo. buli muntu mu kifokye, 
awali ebendera zābwe. 

18 Ku lui olwebngwanjuba we wa- 
nabanga ebendera eyolusisira lwa 
Efulaimu nge'gye lyabwe bweriri: 
era Erisama mutabani wa Amikudi 
yis anan omukulu wabana ba 

19 Efulaimu. Ne'gyerye nabo ababa- 
libwa kubo, bali obukumi bana mu 

20 bitano, Nekika kya Manase kye 
kinamu'diriranga: era Gamalieri 
mutabani wa Pedazuli yanabanga 

21 omukulu wabana ba Manase: ne- 
gycrye nabo ababalibwa kubo bāli 
obukumi busatu mwenkumi biri mu 

22 bibiri: nekika kya Benyamini : era 
Abidani mutabani wa Gideoni ya- 
nabanga omukulu wabana ba Be. 

23 nyamini: ne'gyerye nabo ababalibwa 
kubo bali obukumi busatu mwenku- 

24 mi tano mu bina. Bona ababalibwa 
ku lusisira Iwa Efulaimu bali kasi- 
rivu mu kanana mu kikumi, nge'gye 

lyābwe bweryali. Be #bana'dirira- 

nga (bali) nate okusitula. 


113 





4 Kubal 
30. 14. 


“ Kuhal. 
10. 18. 


S Kubal. 
10. 17, 21. 


I Kubal. 
10. 22. 


lia 


25 Kau lui olwobukika obwa kono we 
wanabanga ebendera eyolusisira Iwa 
Dani nge'gye lyabwe bweriri : era 
Akiezeri mutabani wa Amisadai ya- 
nabanga omukulu wabana ba Dani. 
26 Ne'gyerye nabo ababalibwa kubo 
bāli obukumi mukaga mwenkumi 
27 biri mu lusanvu. Nekika kya Aseri 
be banasisiranga okumulirana: era 
Pagieri mutabani wa Okulani yana- 
banga omukulu wabana ba Aseri: 
28 ne'gyerye nabo ababalibwa kubo 
bali obukumi buna mu lukumi aS 
29 bitano: nekika kya Nafutali: 
Akira mutabani wa Enani Janab. 
nga omukulu wabana ba Nafutali : 
30 ne'gyerye nabo ababalibwa kubo 
bāli obukumi butino mwenkumi 
31 satu mu bina. Bona abābalibwa 
ku lusisira lwa Dani bali kasirivu 
| mwobukumi butino mu kasanvu 
mu lukaga. Be ibanasembanga 
ngetendera bweziri. 
32 Abo be bābalibwa ku bana ba 
Isiraeri ngenyumba za bakitabwe 
bwezali: k bona ababalibwa ku nsi- 
` sira nge'gye lyabwe bweryali bali 
obusirivu mukaga mwenkumi satu 
33 mu bitano mwatano. Naye ! Aba- 
levi tebābalibwa mu bana ba Isi- 
raeri; nga Mukama bweyalagira 
34 Musa. Abāna ba Isiraeri bweba- 
kola bwebatyo; nga byona bwebya- 
li Mukama byey 'alagira Musa, bwe- 
bisisiranga bwebatyo awali ebende- 
ra zibwe, era bwebatyo bwebasitu- 
langa, buli muntu ngenda zabwe 
bwezali, ngenyumba za bakitabwe 
bwezali, 


ERA kuno kwe kuzala kwa Aloni 
ne Musa ku lunaku Mukama lwe- 
yayogereramu ne Musa ku lusozi 
2 Sinai. Era gano ge manya gabana 
ba Aloni; Nadabu, 3 omuberyebe- 
rye, ne Abiku, Ereazali, ne Isamali. 
3 Ago ge manya gabāna ba Aloni, 
b bakabona abāfukibwako amafuta, 
beyayawula okuwererezanga mu 
4 bwakabona. Era “Nadabu ne Abi- 
ku nebafira mu maso ga Mukama, 
bwebawayo omuliro ogutali gugwe 
mu maso ukama, mu 'dingu 
lya Sinai, nebataba na bina: awo 
reazali ne Isamali nebawerereza- 
a mu bwakabona mu maso ga 
oni kitabwe. 

5,6 Mukama nagamba Musa nti 4 Se- 
mbeza ekika kya Levi, obateke mu 
maso ga Aloni kabona, bamuwere- 

7 zēnga. Era banakiimanga ebyo ye 
byeyalagirwa, nebyo ekibina kyona 
byekyalagirwa, mu maso gewema 
eyokusisinkanirangamu, “okukola- 
nga okuwereza okwomunyumba. 

akih 8 Era banākūmānga ebintu byona 
| ebyomuwema kak ia ragan kana ja 
mu, nebyo abina ba Isiraeri bye 


——— aman a 


3 
B: 
8 


5 
2 
3 





OKUBALA. 


18 Kokasi ne Merali. 


lagirwa, okukolanga okuwereza o- 
9 kwomunyumba. kra Jonowa Alo- 
ni nabanabe Abalevi: bawere'dwa 
dala ye kubwabana ba Isiraeri. 
10 Era ono'sawo Aloni nabanabe, era 
g banakumanga obwakabona bwa- 
bwe: t!nomu'na'gwanga anasembe- 
ranga ana tibwanga. 
11 Awo Mukama nagamba Musa nti 
12 Nange, laba, 'nze £nziye Abalevi 
mu bana ba Isiraeri mu kito kyaba- 
beryeberye aba'gulanda mu bina 
ba Isiraeri; Nabalevi banabanga 
13 bange: kubanga fababeryeberye bo- 
na bange; ™ ku lunaku |wena'tira- 
mu ababeryeberye bona munsi Ye- 
misiri netukuliza ababeryeberye bo- 
na mu Isiraeri, abantu era nensolo: 
banabanga bange; 'nzendi Mukama. 


14 Awo Mukama nagambira Musa | 17 


15 mu 'dungu lya Sinai nti Bala abana 
ba Levi ngenyumba za bakitābwe 
bweziri, ngenda zābwe bweziri : 
n buli mus na eyakamaze omwezi 

16 ogumu nok 
sa nābabala ngekigambo kya Mu- 
kama bwekyali, nga bweyalagirwa. 

17 Era ° bano ka bina ba Levi ngama- 
nya gabwe bwegali; Gerusoni ne 


manya gabana ba Gerusoni ngenda 


- . . . Ne . 1 
zabwe bwezali; P Libuni ne Simei. 


19 Nabana ba Kokasi ngenda zabwe 
bwezali; ”Amulamu ne Izukali, 
20 Kebuloni ne Uzieri. 
Merali ngenda zābwe bwezali; Ma- 
kali ne Musi. Ezo ze nda Zabalevi 
ngenyumba za bakitabwe bwezali. 
Mu Gerusoni mwe mwava enda 
Yabalibuni, nenda Yabasimei: ezo 
22 ze nda Zabagerusoni. Abo ababa- 
libwa kubo ngomuwendo gwabasaja 
bona bwegwali, abakamaze omwezi 
ogumu nokukirawo, abo ababalibwa 
23 kubo bali kasanvu mubitano. 'Enda 
Zabagerusoni banasisiranga nyuma 
wenyumba ku lui olwebugwanjuba. 
24 Nomukulu wenyumba ya bakitabwe 
Eyabageruaoni anabanga Eriasafu 
25 mutabani wa Laeri. Era *abāna 


21 


irawoonobabala. Mu- | a 


s Nabāna bali 


2. 25—3. 28. | 


#Kubal. 8. 
19; 16. 6. 


Kubal 
lu. 7. 

ilu. 38. 
Kutal. 1. 
51; 16. 48. 


16; 18. 6. 


l Kur. 13. 
2 


Era gano ge | Kubal % 


ba Gerusoni kyebalagirwa mu wema | 24-2. 


eyokusisinkanirangamu kinabanga 


wenyumba y newema, “ekigibi'kako, : 


a ne'gigi eryomulyango gwewema e- 


okusisinkanirangamu, nezitimbi- |) 


eryomumu. 


26 naka ezolu'g a, “ne gi gigi 
'gya oluli ku nyumba 


lyāngo gwolu 


era olwetōlõla ekyoto, 4 nemigwa | a6. 


gyalwo olwokuwereza kwalwo kwo- 
na. 

Ne mu “Kokasi mwe mwava enda 
Yabamulamu, nenda Yabaizukali, 
nenda Yabakebuloni, nenda Yabau- 

28 zieri : ezo ze nda Zabakokasi. Ngo- 
muwendo gwabasaja bona sa wali 
abakamaze omwezi okuki- 
rawo bali kanina mu a lukaga abaki. 

manga awatukuvu webilagirwa. 


27 





3. 29—4. 12. 


! 


(rubak 1. | 29 /Enda zabāna ba Kokasi banasisi- 


1 Kubala | 31 
15. 


| Kuy. 2. 
| 10 
t Kurv. 95. 
Z. 
l Kuv. 28. 
3L 
“Kurv. 27. 
1; 90.1. 
“Kur. 96. 
2 
| 
| 


“ Kubali. 
33. 


| PKutal 4 
31, 32. 


"Kubali. 
3 


ua E aa KIA IKI AAA s aaa a 
# 





ranga ku lui olwewema olwobukika 

30 obwadyo. Era omukulu wenyumba 

ya bakitabwe Eyabakokasi anaba- 

nga Erizafani mutabani wa Uzieri. 

Era 7 kyebalagirwa kinābānga fsa- 

nduko, £ nemeza, 'nekikondo, * ne- 

byoto, nebintu ebyomuwatukuvu 
byebawerezesa, ” ne'gigi nokuwere- 

32 za kwalyokwona. Ne Ereazali mu- 
tabani wa Aloni kabona yanabanga 
omukulu wabakulu Babalevi, nga- 
labirira abo abakuma awatukuvu 
webalagirwa. 

33 Mu Merali mwe mwava enda Ya- 
bamakali, nenda Yabamusi : ezo ze 

34 nda za Merali. Era abo abābalibwa 
kubo, ngomuwendo gwabasaja bona 
bwegwali, abakamaze omwezi ogu- 
mu nokukirawo, bäli kakāga mu 

35 bibiri. Era omukulu wenyumba ya 
bakitabwe eyenda za Merali yali 
Zulieri mutabani wa Abikairi: 0abo 
banasisiranga ku lui lwenyumba 

36 olwobukika obwa kono. r Nomuli- 
mu ogulagirwa ogwabāna ba Mera- 
li gunabanga embawo ezenyumba, 
nemisituliro gyayo, nempagi zayo, 
nebinya byayo, nebintu byayo byo- 

37 na, nokuwereza kwayo kwona; ne- 
mpagi ezolu'gya olwetolola, nebinya 
byazo, neninga zazo, nemigwa gya- 

38 zo. rNabo abanasisiranga mu ma- 
so genyumba ku lui olwebuvanju- 
ba, mu maso gewema eyokusisinka- 
nirangamu okwolekera enjuba nge- 
vayo, banabanga Musa, ne Aloni ne 
batabanibe, nga #bakiuma awatu- 
kuvu webalagirwa, 'olwokulagirwa 
kwabana ba Isiraeri; nomu'na'gwa- 
nga anasemberanga ana tibwanga. 

39 * Bona ababalibwa ku Balevi, Mu- 
sa ne Aloni bebabala olwekiragiro 
kya Mukama ngenda zabwe bweza- 
li, abasaja bona abakamaze omwezi 
ogumu nokukirawo, bali obukumi, 
bubiri mwenkumi biri. 

40 Mukama nagamba Musa nti Bala 
abasaja ababeryeberye bona ku ba- 
na ba Isiraeri abakamaze omwezi 
ogumu nokukirawo, otwale omuwe- 

41 ndo gwamanya gibwe. Era oli- 
ntwalira 'nze Abalevi ('nze Muka- 
ew Misa kifo kyababeryeberye bona 
ku bina ba Isiraeri ; nebisibo Bya- 
balevi mu kifo kyemberyeberye zo- 
na ku bisibo byabina Isiraeri. 

42 Awo Musa nabala, nga Mukama 
bw ulagira, ababeryeberye bo- 

43 na ku bana ba Isiraeri. Nabasaja 
bona ababeryeberye, ngomuwendo 
gwamanya “bwezwali abakamaze 
omwezi ogumu nokukirawo, abo a- 
bibalibwa kubo bali obukumi bu- 
biri mwenkumi biri mu bibiri mu 
nsinvu mu basatu. 

44,45 Mukama nagamba Musa nti Twa- 
la Abalevi mu kifo kyababeryeberye 


OKUBALA. 


bona ku bana ba Isiraeri nebisibo 
Byabalevi mu kifo kyebisibo bya- 
bwe: era Abalevi banābānga bi- 
46 nge; 'nze Mukama. “#Nolwokunu- 
nula ababeryeberye babana ba Isi- 
raeri bibiri mu nsanvu mu basatu, 
abafi'kawo ku (muwendo) Gwabale- 
47 vi, onosolozanga Ysekeri tano buli 
muntu ngemitwe bwegiri; onozi- 
twalanga nga sekeri eyomuwatuku- 
vu bweri (?sekeri ze gera abiri): 
48 era onowanga efeza enunula omu- 
wendogwabwe ogufi'kawo Aloni ne 
49 batabanibe. Musa nabasolozako e- 
feza enunula abo abafi kawo kwabo 
50 abanunulibwa Nabalevi: ababerye- 
berye babana ba Isiraeri beyasolo- 
zako efeza; (sekeri) lukumi mu bi- 
satu mn nkaga mu satu, nga sekeri 
51 eyomuwatukuvu bweri: awo Musa 
nawa Aloni ne batabanibe efeza e- 
nunula, ngekigambo kya Mukama 
bwekyali nga Mukama bweyalagira 
Musa. 
4 MuKAMA nagamba Musa ne Aloni 
2 nti Mubale omuwendo gwabana 
ba Kokasi ku bana ba Levi, ngenda 
8 zabwe bweziri, ngenyumba za ba- 
kitabwe bweziri, “abakamaze emya- 
ka asatu nokukirawo okutūsa ku 


myaka atino, bona abaingira mu 
Zi 


kuwereza okwo, okukolanga omuli- 
mu mu wema eyokusisinkaniranga- 
4 mu. Guno gwe mulimu gwabana 
ba Kokasi mu wema eyokusisinka- 
nirangamu, “ogwebintu ebitukuvu 
Š enyo: olusisira bwerunasitulanga, 
Aloni anaingiranga nabanabe ueba- 
timbulula 4e'gigi eritimbibwa, ne- 


balibi'ka ku “sanduko eyobujuli- |? 


6 rwa: nebateka okwo amaliba ge- 
ng'onge okubi'kako, nebalirira o- 
kwo olugoye olwa kaniki Iwona, ne- 

7 baingiza /emisituliro gyayo. 
ku 9 meza eyemigati egyokulaga ba- 
nayalirangako olugoye olwa kaniki 


nebateka okwo esowani, nebijiko, | 4 


nebibya, nebikompe ebyokufukanga 
nabyo: nemigati egitavangawo gi- 
8 nabanga okwo: era banayaliranga 
kubyo olugoye olumyufu, nebalusa- 
bikako olwo namaliba geng'onge 
agasabika, nebaingiza emisituliro 
9 gyayo. Neba'dira olugoye olwa ka- 
niki, nebasabika ku #kikondo kye- 
tabaza, k nebyetabaza byakyo, ne 
makansi yakyo, nesowani zakyo e- 
zebisiriza, nebintu byakyo byona 
10 ebyamafuta, byebakiwerezesa: ne- 
bakisiha kyo nebintu byakyo byona 
mu maliba geng'onge agasabika, 
11 nebakiteka ku muti. Ne ku ! kyoto 
ekya zābu banāyālirāngako olugoye 
olwa kaniki, nebalnsabikako amali- 
ba geng'onge agasabika, nebaingiza 
12 emisituliro gyakyo: neba'dira ebi- 
ntu byona ab 





Ne 
13. 


okuwereza, byebawe- | 


115 





“Kur. 13. 
13. 
Kubal. 18. 
15 


K Lan; 7. 
Kubal 14 
16. 

1t Kuv. 30. 


13. 
Lev. 77. 28. 
Kubal.)8. 


16. 
Es. 48. 12. 


i Kuv. 25. 
31 


k Kur. 25. 
37, 38 


l Kurv. 30. 
3. 


~“ Kubal. 
7.9; 10. 21. 
Ma. 31. 9. 
1 Byom. 
35. 2, 15. 

” 2 Sam. 6. 
6 7. 

1 Byom. 
13. 9, 10. 

° Kubal. 3. 
31. 

P Kuv. 25. 
6. 


Ler. 24. 2. 
? Kur. 30. 
H 


° Kuv. 2. 
40. 
t Kuv. 30. 
23. 


“Ju, 4. 


“ Kuv. 19. 
21. 

1 Xam. 6. 
19. 


agan am  — | = 





OKUBALA. 


mu lugoye olwa kaniki, nebabisabi- 
kako ainaliba geng'onge agasabika, 
13 nebabiteka ku muti. Neba'gya evu 
mu kyoto, nebakyalirako olugoye 
14 olwefulungu: nebakitekako ebintu 
byakyo byona, byebawerezesa emi- 
rimu gyakyo, emumbiro, nebyoku- 
kwasa euyama, nebijiko, nebibya, 
ebintu byona ebyekyoto; nebakya- 
lirako amaliba geng'onge agasabi- 
ka, nebaingiza emisituliro gyakyo. 
15 Awo Aloni ne batabanibe bwebana- 
maliranga dala okusabika ku watu- 
kuvu, nebintu byona ebyomuwatu- 
kuvu, olusisira nga lunatera okusi- 
tula; oluvanyuma 'batabani ba 
Kokasi nebalyoka ba'ja okubisitu- 
la: naye " tebakomānga ku watu- 
kuvu, baleme okufa. ° Ebyo gwe 
mugugu gwa batabani ba Kokasi 
mu wema eyokusisinkanirangamu. 
16 Ne Ereazali mutabani waAloni kabo- 
na byanateresebwa binabanga ? ma- 
futa ga tabaza rnobnbāneobwakalð- 
sa,”nekiwebwayoekyobu'ta ekitava- 
wo, “namaluta agokufukako, anate- 
resebwānga ewema yona,nebigirimu 
byona, awatukuvu nebintu byawo, 
17 Mukama nāgamba Musa ne Alo- 
18 ni nti Ekika ekyenyumba Zabako- 
kasi temukisalako okuki'gya mu 
19 Balevi: naye mubakole bwemutyo, 
babenga abalamu, balemenga okufa, 
ngabasemberera “ ebintu ebitukuvu 
, enyo: Aloni ne batabanibe banai- 
ngiranga, nebalagira buli muntu o- 
20 kuwerezakwe nomugugugwe: wna- 
ye tebaingiranga na kamu ko'ka 
kulaba watukuvu, baleme okufa. 
21, 22 Mukama nagamba Musa nti Ba- 
la omuwendo gwabana ba Gerusoni 
nabo, ngenyumba za bakitabwe 
23 bweziri, ngenda zabwe bweziri; a- 
bakamaze emyaka asatu nokukira- 
wo okutiisa ku myaka atano boba 
obala; bona abaingira okulwana 
olutalo olwo, okukola omulimu mu 
24 wemaeyokusisinkanirangamu. Ku- 
no kwe kuwereza kwenda Ezabage- 
rusoni, mu kuwereza ne mu kusitu- 
25 la emigugu: Vbanasitulinga ama. 
gigi agenyumba, newema eyokusi- 
sinkanirangamu, ebisabika kuvo, 
namaliba geng onge agagisabikako 
wa gulu, ne'gigi eryolu gi Iwewema 
26 eyokusisinkanirangamu; nezitimbi- 
bwa ezolu gya, ne gigi eryolu gi Iwa 
wankaki wolu gya,oluli ku wema ne 
ku kyoto enjui zona, nemigwa gya- 
byo, nebintu byona ebyokuwereza 
kwabyo, nemirimu gyona gyebina- 
kolanga, ebyo byebanawerezanga. 
27 Aloni ne batabanibe be banalagira- 
nga okuwereza kwona okwa bata- 
bani ba Gerusoni, mu kusitula kwa- 
bwe kwona ne mn kuwereza kwi- 
bwe kwona: era mwe munabaga- 











rezesa mu watukuvu, nebabisiba 


biranga okusitula kwabwe kwona ' 

28 okubakukwasa. Okwo kwe kuwe- 
reza kwenda za batabani ba Geru- 
Soni mu wema eyokusisinkanira- 
ngamu: nokulagirwa kwabwe ku- 
nabanga wansi womukono gwa Isa- 
mali mutabani wa Aloni kabona. 

29 Batabaniba Merali,onobabala nge- 
nda zibwebweziri,ngenyumbaza ba- 

30 kitābwe bweziri; abakamazeemyaka 
asatu nokukirawo okutūsa emyaka 
atano boba obala, buli aingira mu 
kuwereza, okukolanga omulimu o- 
gwewema eyokusisinkanirangamu. 

31 Era ? kino kye kiragiro ekyokusitu- 
la kwabwe, ngokuwereza kwabwe 
kwona bwekuli mu wema eyokusisi- 
nkanirangamu ; 4embawo ezenyu- 
mba, nemisituliro gyayo, nempagi 

32 zayo, nebinya byayo; nempagi ezo- 
lu'gya olwetolola, nebinya byazo, 
neninga zazo, nemigwa gyazo, wa- 
mu nebintu byazo byona, nokuwere- 
za kwazo kwona: era munabagabi- 
ranga ngamanya gabwe bwegali 
bebintu byebanalagirwanga byeba- 

33 nasitulanga. Okwo kwe kuwereza 
kwenda za batabani ba Mcrali, ngo- 
kuwereza kwabwe kwona bwekuli, 
mu wema eyokusinkanirangamu, 
wansi womukono gwa Isamali mu- 
tabani wa Aloni kabona. 

34 Awo Musa ne Aloni nabakulu 
bekibina nebabala batabani Baba- 
kokasi, ngenda zabwe bwezali, era 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, 

35 abali bakamaze emyaka asatu no- 
kukirawo okutiisa emyaka atāno, 
buli eyaingira mu kuwereza, oku- 
kolanga omulimu mu wema eyoku. 

36 sisinkanirangamu: era abo ababa- 
libwa kubo ngenda zābwe bwezali 
bali enkumi biri mu lusänvn mwa- 

37 tano. Abo be babalibwa ku nda 
Ezabakokasi, bona abāwerezānga 
mu wema eyokusisinkanirangamu, 
Musa ne Aloni bebābala ngekiragi- 
ro kya Mukama bwekyali mu mu- 
kono gwa Musa. 

38 Nabo ababalibwa ku batabani ba 
Gerusoni, ngenda zābwe bwezali, 
era ngenyumba za bakitahwe bwe- 

39 zali, abali bakamaze emyaka asatu 
nokukirawo okntisa emyaka atano, 
buli eyaingira mu kuwereza, okuko- 
langa omulimu mu wema evokusisi- 

40 nkanirangamu, abo ababalibwa ku- 
bo, ngenda zabwe bwezali, ngenyu- 
mba za bakitabwe bwezali,bali enku- 

41 mibiri mu lusanvu mwasatu. Abobe 
babalibwa ku nda za batabani ba 
Gerusoni, bona abawerezinga mu 
wema eyokusisinkanirangamu, Mu- | 
sa ne Aloni bebabala ngekiragiro 
kya Mukama bwekyali. | 

42 Nabo ababalibwa ku nda za bata- | 
bani ba Merali, ngenda zabwe bwe- | 
zali, ngenyumba za bakitābwe bwe- , 


4. 13-42. 


#Kubal. 3. 
36, 37. 


Kuv. 28 
16. 


b Kur. R 
2L 





4. 44—5. 36. OKUBALA. 117 











zali, abakamaze emyaka asatu no- mbe nti Omukazi womuntu yena 


kukirawo okutisa emyika atino, bwanākyāmānga,  nāmusobyako, 
buli eyaingira mu kuwereza, okuko- | 13 Momusaja nasula naye, nekikwe- | = Ley. ju 
langa omulimu mu wema eyokusi- kebwa amaso ga ‘bawe, nekikisi- | 20. 
44 sinkanirangamu, abo abābalibwa bwa, ye nayononeka, newataba mu- 
kubo ngenda zābwe bwezali, bāli julirwa amulumiriza, 'songa teba- 


45 enkumi biri mu bibiri. Abo be ba. | 14 musisinkaniri za; omwoyo ogwo- 
balibwa ku nda za batabani ba Me- bu'gya negumu Sira, nakwatirwa 


rali Musa ne Aloni bebabala ngeki- mukaziwe obu'gya, naye ngayono- 
ragiro kya Mukama bwekyali mu nese: oba omwoyoogwobu 'gya bwe- 
mukono gwa Musa. gunamu'jiranga, nākwatirwa mu- 


46 Abo bona abābalibwa ku Balevi, kaziwe obu'gya, 'so naye nga tay- 
Musa ne Aloni nabakulu ba Isiraeri | 15 nonese: kale omusaja analetanga 


bebabala, ngenda zābwe bwezali, mukaziwe eri kabona, namuletera 
era ngenyumba za bakitabwe bwe- ekitonekye, ekitundu ekyekumi e- 
47 zali, abali bakamaze emyaka asatu kya efa ekyobu'ta obwa sayiri; ta- 
nokukirawo okutusa emyaka atano, fukangako mafuta gona, 'so tate- 
buli eyaingira okukolanga omulimu kangako mugavn; kubanga kye ki- 
ogwokuwereza, nomulimu ogwoku- webwayo ekyobu'ta olwobu'gya. e- 


situla emigugu mu wema eyokusi- kiwebwayo ekyobu ta ekyoku'juki- 
48 sinkanirangamu, abo ababalibwa za, ” eki'jukiza obutali butūkirivu. [4] pasek, 
kubo bali kanana mu bitano mu | 16 Awo kabong anāmusembezānga, nā- | 17.18. 
49 kinana. Ngekiragiro kya Mukama | 17 muteka mu maso ga Mukama: ka- 


bwekyali, babalibwa nomukono gwa bona na'dira amazi amatukuvu 
Musa, buli muntu ngokuwerezakwe mu kintu ekyebūmba; ne ku nfūfu 
bwekwali, era ngokusitulakwe bwe- eri wansi mu wema kabona anã- 
kwali; bwatyo Dunya aita nga | 18 tolangako, nagiteka mu mazi: ka- 
Mukama bweyalagira Musa. bona nateka omukazi mu naso ga 


Mukama nabi kula ka nviri ezoku- 

5 2 Muxama nagamba Musa nti La- mutwe gwomukazi, nimuk wasa uu 

gira abāna ba Isiraeri, ba'gye mu ngalo ekiwebwayo ekyobu'ta ekyo- 

“Ler 143, lusisira buli a mugenge, na buli ku'jukiza, kye kiwebwayo ekyobu- 
TREA b muziku, na buli atali mulongofu 'ta ekyobu'gya: era kabona anā- 
3 colwomufu: abasaja era nabakazi kwatinga mu mukonogwe ama'zi 

iLer. 15.2. munaba'gyangamu, munābafulu- | 19 agakawa agaleta ekikolimo: awo 


E myanga ebweru wolusisira; bale-| kabona anamulaizinga, nigamba 
6. 10; 19. menga okwonona olusisira Iwabwe, omukazi nti Obanga tewali musaja 
13; SL | 4 dlwentūlamu wakati. Abana ba I- eyasula nawe, 'sōô tokyiminga eri 
d Ler. 88, siraeri nebakola bwebatyo, neba- obutali bulongofu, e ngofugibwa 'ba- | ° Bal 7. 2 
TT 44 bafulumya ebweru wolusisira: nga lo, amazi gano agakaiva agaleta 
Mukama bweyagamba Musa, abana | 20 ekikolimo tegakuberako: naye oba- 
ba Isiraeri bwebakola bwebatyo. nga wakyama, ngofugibwa balo, era 
b, 6 Mukama nagamba Musa nti Ga- ngoyononese, era omusaja omulala 
mba abana ba Isiraeri nti Omusaja obanga yasula nawe atali 'balo: 
€ Ler. 6 2, oba mukazi “bwanakolanga ekibi; 21 awo kabona anilaizinga omukazi 
` kyona abantu kyebakola. oknsobya ekirairò ekyokukolima, kabona nä- 
Mukama, omuntu oyo nabako omu- iba omukazi uti Mukama aku- 
Iler, s.5;| 7singo; kale /banayatulanga ekibi ule ekikolimo nekirairo mu bantu- 
NI 9.39. kyebakoze : era analiiranga dala bo, Mukama bwakozimbyanga eki- 
1 Lev. 6. 5. byona olwomusangogwe, Y na'sako sambikyo, natumbiza olubutolwo; 
nekitundu kyabyo ekyokutano, nā- | 22 nama'zi gano agaleta ekikolimo 
biwa oyo gwazi'zako omusango. P ganigenda mu byendabyo, nega- 4 Zab. 109. 


8 Naye omuntu oyo bwabanga talina tumbiza olubutolwo, negakozimbya 
mugandawe gwebainza okuliira o- ekisambikyo: omukazi nayogera nti 
Iwomusango, ebyo byebaliwa olwo- | 23 Amina, Amina. Awo kabona ana- 
musango byebaliira Mukama bina- wandikanga ebikolimo ebyo mu ki- 
banga bya kabona; era É#nendiga tabo, nabyozako namazi agakawa : 
enume eyokutingirira, ebanimu- | 24 nanywesa omukazi ama zi agakawa 

è Kuv. 9. | 9 tangirizanga. Na buli kkiwebwayo agaleta ekikolimo: ama'zi agaleta 


Drei? ekisitulibwa ku bintu byona ebitu- ekikolimo negaingira muye nega- 
14, 96; 7. kuvu ebyabana ba Isiraeri, byeba- | 25 kawa. Awo kabona ana'gyānga e- 
A Lik, letera kabona, kinabanga kikye. kiwebwayo ekyobu'ta ekyobu'gya 
Kubal 14, | 10 Nebintu ebya buli mantu ebituku- mu mukono gwomukazi, nawuba 
Na zibwa, binabanga bibye: kahang b ekiwebwayo ekyobu' ta mu maso ga 
na omuntu yena kyanawanga ka- | 26 Mukama, nākireta eri ekyoto: "ka- |” Lev. 2.2, 
Èr uu, bona, l kinābānga kikye. bona nadira olubatu olwobuta o- | ® 


-— = —— sepgan e RR go gge 
a) 
P 
P 


Ler. 10, |11 Mukama nāyogera ne Musa nti | buwebwayo. okuba eki'jukizo kya- 
14 12 Yogera nabana ba Isiraeri, obaga- bwo, nabwokera ku kyoto, oluva- | 





118 OKUBALA. 6. 27—6. 21. | 


/ Bik. 18. 
18; 2. M 


1 Lev. 5.7; 
14 22 


nyuma nanywesa omukazi amazi 
27 ago. Awo bwanamalanga okumu- 
nywesa ama;zi, kale olunatukanga, 
bwanabanga ayondnese, era nga- 
sobe'za ku 'bawe, amazi agaleta 
ekikolimo ganaingiranga muye ne- 
gakawa, nolubutolwe nerutumbira, 
nekisambikye nekikozimba: nomu- 
kazi anabanga kikolimo mu bantu- 
28 be. Era omukazi bwanabanga ta- 
õnõnese, naye nga mulongofu; 
ale tabengako kigambo, nokuba 
29 aliba lubuto. Eryo lye teka eryo- 
bu'gya, omukazi ngafugibwa'bawe 
30 bwanikyamanga näyðnőneka: oba 
omwoyo ogwobu gya bweguna jira- 
nga omusaja, nakwatirwa mukazi- 
we obu'gya; awo anatekanga omu- 
kazi mu maso ga Mukama, ne ka-. 
bona anamukoleranga eteka eryo 
31 lyona. Omusaja natabako butali 
butūkirivu, nomukazi oyo anaba- 
ngako obutali butūkirivubwe. 





MUKAMA nayogera ne Musa nti 
2 Yogera nabāna ba Isiraeri, oba- 
gambe nti Omusaja oba mukazi 
a bwaneyamänga obweyamo kubu- 
bwe ye'ka, obweyamo obwomuwo- 
3 nge, okwewonga eri Mukama: ba- 
neyawulanga nomwenge nekitami- 
za; tanywanga ku mwenge omuka- 
tufu, newakuba'de ekitamiza aki- 
katifu, 'so tanywanga ku mazi ge- 
zabibu, 'so talyanga zabibu mbisi 

4 newakuba'de enkalu. Enaku zona 
ezokwewongakwe talyinga kintu 
ekiva ku muzabibu, newakuba'de 

5 ensigo newakuba'de ebikuta. E- 
naku zona ezobweyamobwe obwo- 
kwewonga “akamwano tekaitanga 
ku mutwegwe: okutūsa enaku lwe- 
zinatukiriranga, zeyewongeramu e- 

ri Mukama, anabanga mutukuvu, 
analekanga emiviimbo gyenviri e- 

6 zokumutwegwe okukula. Enaku 
zona zeyewongeramu eri Mukama, 

7 d tasembereranga mulambo. eTe- 
yefulanga atali mulongofu lwa ki- 
tawe, newakuba'de Iwa nyina, ne- 
wakuba'de Iwa mugandawe, newa- 
kuba'de lwa mwanyina, bwebana- 
tanga: kubanga okwewongakwe eri 

8 Katonda kuli ku mutwegwe. Ena- 
ku zona ezokwewongakwe aba mu. 

9 tukuvu eri Mukama. Era omuntu 
yena bwanafanga amangu enyo nga- 
muliranye naye nayonona omutwe 
ogwokwewongakwe; kale /anā- 
mwanga omutwegwe ku lunaku o- 
Iwokulongosebwakwe, ku lunaku 
olwomusānvu kwanāgumwerānga. 
10 Ne ku vlunaku olwomunana anā- 
letänga bukamukukulu bubiri, oba 
amaiba amato abiri, eri kabong, ku 
mulyängo gwewema eyokusisinka- 
11 nirangamu: awo kabona anawa- 
ngayo akamu 'okuba ekiwebwayo 

































































KAPAT aa nah LA Ng NAN a aaah wami, 


bwayo ekyokebwa, namutangirira, 
kubanga yayonona olwabafu, nā- 
tukuza omutwegwe ku lunaku olwo. 

12 Era anawonganga eri Mukama e- 
naku ezokwewongakwe, naleta o- 
mwana gwendiga omulume oguta- 
namala mwaka gumu okuba ekiwe- 
bwayo olwomusango: naye enaku 
ezisose zinabanga zifu'de, kubanga 
okwewongakwe kwayononeka. 

13 Era lino lye teka eryomuwonge, 
enaku ezokwewongakwe bwezina- 


tukiriranga: analetebwanga ku mu- | 


lyāngo gwewema eyokusisinkani- 
14 rāngamu: näwayo ekitonekye eri 
Mukama, omwāna gwendiga omu- 
lume ogumu ogutanamala mwaka 
gumu ogutaliko bulema okuba e- 
kiwebwayo ekyokebwa, nomwana 
gwendiga omuliisi ogumu ogutana- 
mala mwaka gumu ogutaliko bu- 
lema okuba ekiwebwayo olwekibi, 
nendiga enume emu eteriko bulema 
okuba 7 ebiwebwayo olwemirembe, 
15 neki'bo ekyemigati egitazimbulu- 
kuswa, k ebitole ebyobu ta obulungi 
obutabu'dwamu amafuta, nemigati 
egyempewere egitazimbulukuswa 
l egisigibwako amafuta, nobu'ta 
bwako obuwebwayo, ™ nebyoku- 
16 nywa byako ebiwebwayo. Awo ka- 
bona anabyanjulanga mu maso ga 
Mukama, nawayo kyawayo olweki- 
17 bi, nekyo kyawayo ekyokebwa: nā- 
wayo endiga enume okuba sadaka 
eyebiwebwayoolwemirembeeri Mu- 
kama, awamu neki'bo ekyemigati 
egitazimbulukuswa : era kabona a- 
nawangayo nobu'ta obnwebwayo 
bwako, nebyokunywa byako ebiwe- 
18 bwayo. Era omuwonge anamwe- 
ranga omutwe ogwokwewongakwe 
ku mulyango gwewema eyokusisi- 
nkanirangamu, na'dira enviri ezo- 
kumutwe ogwokwewongakwe, na- 
ziteka mu muliro oguli wansi wa 
sadaka eyebiwebwayo olwemire- 
19 mbe. Awo kabona anatwalanga 
n omukono omufumbe ogwendiga 
enume, nekitole kimu ekitazimbu- 
Jukuswa ngaki'gya mu ki'bo, no- 
mugati ogwempewere gumu oguta- 
zimbulukuswa, °nābiteka mu ngalo 
zomuwonge, ngamaze okumwa (0- 
20 mutwe) ogwokwewongakwe: awo 
kabona anābiwūbawūbānga okuba 
ekiwebwayo ekiwūbibwawūbibwa 
mu maso ga Mukama; ebyo P bya- 
yawulirwa kabona, awamu nekifuba 
ekiwibibwawubibwa nekisambi e- 
kisitulibwa: oluvanyuma omuwo- 
nge nalyoka ainza okunywa omwe- 
21 nge. Eryo lye teka eryomuwonge 
eyeyama obweyamo, nekitonekye 
kyawa Mukama olwokwewonga- 
kwe, obuta'sako ebyo byainza oku- 
funa: ngobweyamobwe bwaneya- 


4 Lev. 3. 6. 


k Lev. 2. 4. 


t Kuv. 29. 
2 


a Kubal 
15. & 7, 10. 


a. 227. 30. 





P Lev.9.2L 
1 Byom. 


13. 
' Zab 191. 


Dan. 9. 17. 


mānga bwebunābānga, bwekityo 

bwekimugwanira okukola ngetêka 

SR a bweriri. 

22 ukama nayogera ne Musa nti 

23 Yogera ne Aloni ne batabanibe nti 
Bwemutyo r” bwemunasabiranga o- 
mukisa abana ba Isiraeri; muna- 
bagambanga nti 


s Lob. a. 194 Mukama akuwe omukisa, #aku- 


“Zab 46 


kiime: 


1Yok. 146. | 25 Mukama !akwikize amasoge, *a- 


n. 


kukwatirwe ekisa : 
26 Mukama *%akuimusize obwenyi- 
bwe, y akuwe emirembe. 


27 Bwebatyo #bwebanatekanga eri- 


nya lyange ku bana ba Isiraeri; 
4 nange nabawanga omukisa. 


Awo olwatuka ku lunaku Musa ]we- 
yamalirako okusimba enyamba, e- 
ra ngamaze okugifukako amafuta 
nokugitukuza, nebintu byayo byo- 
na, nekyoto nebintu byakyo byona, 
era ngamaze okubifukako amafuta 
3 nokubitukuza; awo abakulu ba Isi- 
raeri, emitwe gyenyumba za baki- 
tabwe, nebawayo; abo be bali aba- 
kulu bebika, abo be bifuganga abo 
3 abibalibwa: nebaleta ekitone kya- 
bwe mu maso ga Mukama, amagi- 
li amabi'keko mukaga, nente kumi 
na biri; egali erimu lya bakulu ki- 
'na babirye era ki'nomu ente: ne- 
babyanjula mu maso genyumba. 
4, 5 Mukama nagamba Musa nti Ki- 
tole gyebali, biberenga bya kukola 
omulimu ogwokuwereza ogwomu- 
wema eyokusisinkanirangamu ; era 
onobiwa Abalevi, buli muntu ngo- 
6 kuwerezakwe bwekuli. Musa na- 
tola amagali nente, nabiwa Abale- 
7 vi. Amagali abiri nente nya 4 bye- 
awa batabani ba Gerusoni, ngo- 
8 kuwereza kwabwe bwekwali: ò na- 
nang ka ana nente munana “byeya- 
wa batabani ba Merali, ngokuwere- 
za kwabwe bwekwali, wansi womu- 
kono gwa Isamali mutabani wa Alo- 
9 ni kabona. Naye batabani ba Ko- 
kasi teyabawako: kubanga 4oku- 
wereza okwomuwatukuvu kwali 
kwabwe; bakusituliranga ku bibe- 
bega byabwe. Awo abakulu ne- 
wayo “ olwokuwênga ekyoto ku 
lunaku lwekyafukirwako amafuta, 
abakulu nebawayo ekirabo kyabwe 
li mu maso gekyoto. Mukama naga- 
mba Musa nti Banawangayo ekito- 
ne kyabwe, buli mukulu ku Junaku- 
Jwe, olwokutukuza ekyoto. 
13 Noyo eyawayo ekitonekye ku lu- 
naku olwoluberyeberye yali / Naku- 
soni mutabani wa Aminadabu owo- 
13 mukika kya Yuda: nekitonekye 
kyali sowani emu ya feza, obuzito 
bwayo (sekeri) kikumi mwasatu, e- 
kibya kimu ekya feza ekya sekeri 
nsinvu, nga 9 sekeri eyomuwatuku- 


10 


OKUBALA. 


vu bweri ; byombi nga biju'de obu- 
'ta obuliingi obutabu' dwamu ama. 
futa okuba ekiwebwayo fekyobu'ta; 
14 ekijiko kimu ekya zabu ekya (seke- 
15 ri) kumi, ekiju'dekobubane; lente 
enume envubuka emu, endiga enu- 
me emu, omwana gwendiga omulu- 
me ogumu ogutanamala mwaka gu- 
mu, okuba ekiwebwayo ekyokebwa ; 
16 embuszi enume emu okuba ™ ekiwe- 
17 bwayo olwekibi ; era okuba * sada- 
ka eyebiwebwayo olwemirembe, e- 
nte biri, endiga enume tano. embu- 
zi enume tano, abana bendiga aba- 
lume batano abatanamala mwaka 
gumu: ekyo kye kyali ekitone kya 
Nakusoni mutabani wa Aminada- 


u. 
18 Ku lanaku olwokubiri Nesaneri 
mutabani wa Zuali, omukulu wa I- 
19 sakali, nawayo: yawayo okuba eki- 
tonekye esowani emu eya feza, obu- 
zito bwayo (sekeri) kikumi mwasa- 


tu, ekibya kimu ekya feza ekya se-. 


keri ensānvu, nga sekeri eyomuwa: 
jukuvu bweri; Fyombi nga biju'de 
obu'ta obuliingi obutabu'dwamu a- 
mafuta okuba ekiwebwayo ekyobu- 
20 'ta; ekijiko kimu ekya zabu ekya 
(sekeri) kumi, ekijude obubane; 
21 ente enume envubuka emn, endiga 
enume emu, omwana gwendiga o- 
mulume ogumu ogutanamala mwa- 
ka gumu, okuba ekiwebwayo ekyé- 
22 kebwa; embuzi enume emu okuba 
23 ekiwebwayo olwekibi; era okuba sa- 
daka eyebiwebwayo olwemirembe, 
ente biri, endiga enume tano, embu- 
zi enume tano, abana bendiga aba- 
lume batano abatanamala mwika 
gumu: ekyo kye kyali ekitone kya 
Nesaneri mutabani wa Zuali. 
24 Ku lunaku olwokusatu Eriabu 
mutabani wa Keroni. omukulu wa- 
25 bana ba Zebuluni (nawayo): ekito- 
nekye kyali sowani emu eya feza, 
obuzito bwayo (sekeri) kikumi mwa- 
satu, ekibya kimu ekya feza ekya 
sekeri ensanvu, nga sekeri eyomu- 
watukuvu bweri; byombi nga biju- 
'de obu'ta obulūngi obutabu'dwamu 
amafuta okuba ekiwebwayo ekyobu- 
26 'ta; ekijiko kimu ekya zabu ekya 
(sekeri) kumi, ekiju'de obubine; 
27 ente envubuka emu, endiga enume 
emu, embuzi enume emu, omwana 
gwendiga omulume ogumu oguta- 
namala mwaka gumu, okuba ekiwe- 
28 bwayo ekyokebwa; embuzi enume 
emu okuba ekiwebwayo olwekibi ; 
29 era okuba sadaka eyebiwebwayo o- 
lwemirembe, ente biri, endiga enu. 
me tano, embuzi enume tano. abā- 
na bendiga abalume batāno abata. 
namala mwaka gumu: ekyo kye 
kyali ekitone kya Eriabu mutabani 
wa Keroni. 
380 Ku lunaku olwokuna Erizuli mu- 





119 | 


i Lev. 2 ì. 


k Kuv. 90. 
34. 
l Ler. 3.2 


aler. 6. 
B. 
" Lev.3.ì. 


AA | 


| 120 OKUBALA. 


tabani wa Sedeuli, oļwukulu waba- 
31 na ba Leubeni, (nāwayo): ekitone- 
kye kyali sowani emu eya feza, o- 
buzito bwayo (sekeri) kikumi mwa- 
satu, ekibya kimu ekya feza ekya 
sekeri ensanyu, nga sekeri eyomu- 
watukuvu bweri; byombi nga biju- 
'de obu'ta obuliungi obutabu'dwa- 
mu amafuta okuba ekiwebwayo e- 
32 kyobu ta; ekijiko kimu ekya zabu 
ekya (sekeri) kumi, ekiju'de obuba- 
133 ne; ente envubuka emu, endiga e- 
nume emu, omwäna gwendiga omu- 
lume ogumu ogutanamala mwaka 
gumu, okuba ekiwebwayo ekyoke- 
34 bwa; embuzi enume emu okuba e- 
35 kiwebwayo olwekibi ; era okuba sa- 
daka eyebiwebwayo olwemirembe, 


ente biri, endiga ennme tano, embu- | 


zi enume tāno, abāna bendiga aba- 
lume batano abatanamala mwaka 
gumu: ekyo kye kyali ekitone kya 
Erizuli mutabani wa Sedeuli. 
36 Ku lunaku olwokutano Serumie- 
ri mutabani wa Zulisadai, omukulu 
37 wabana ba Simeoni, inawayo): eki- 
tonekye kyali sowani emu eya feza, 
obuzito bwayo (sekeri) kikumi mwa- 
satu, ekibya kimu ekya feza ekya 
sekeri nsanvu, nga sekeri eyomu- 
watukuvu bweri; byombi nga biju- 
'de obu ta obulungi obutabu dwamu 
amafuta okuba ekiwebwayo ekyo- 
38 bu'ta; ekijiko kimu ekya zabu e- 
kya (sekeri) kumi, ekiju'de obuba- 
39 ne; ente envubuka emu, endiga e- 
nume emu, Omwana gwendiga omu- 
lume ogumu ogutanamala mwaka 
gumu, okuba ekiwebwayo ekyoke- 
40 bwa; embuzi enume emu okuba e- 
41 kiwebwayo olwekibi ; nokuba sada- 
ka eyebiwebwayo olwemirembe, e- 
nte biri, endiga enume tano, embu- 
zi enume tano, abana bendiga aba- 
lume batāno abatanamala mwaka 
gumu: ekyo kye kyali ekitone kya 
Serumieri mutabani wa Zulisadai. 
42  Kulmnaku olwomukaga Eriasafu 
mntabani wa Deweri, omukulu wa- 
43 bana ba Gadi, (nawayo): ekitonekye 
kyali sowani emu eya feza, obuzito 
bwayo (sekeri) kikumi mwasatu, e- 
kibya kimu ekya feza ekya sekeri 
nsanvu, nga sekeri eyomuwatuku- 
vu bweri; byombi nga biju'de obu- 
ta obulingi obutabu'dwamu ama- 
futa okuba ekiwebwayo ekyobu'ta; 
44 ekijiko kimu ekya zābu ekya sekeri 
45 kumi, ekiju'de obubāne; ente envu- 
buka emu, endiga enume emu, o- 
mwana gwendiga omulume ogumu 
ogutanamala mwika gumu, okuba 
46 ekiwebwayo ekyòkebwa ; embuzi e- 
nnme emu okuba ekiwebwayo olwe- 
47 kibi; nokuba sadaka eyebiwebwayo 
olwemirembe, ente biri, endiga enu- 
me tauo, embuzi enuine tano, aba- 





uamala mwaka gumu: ekyo kye 
kyali ekitone kya Eriasafu mutaba- 
ni wa Jeweri. 

48 Ka lunaku olwomnusānvu Erisa- 
ma mutabani wa Amikudi omukulu 


49 wabana ba Efulaimu, (nawayo); e- 


kitonekye kyali sowani emu eva fe- 
za, Obuzito bwayo (sekeri) kikumi 
mwasatu, ekibya kimu ekya feza e- 
kya sekeri nsanvu, nga sekeri eyo- 
muwatukuvu bweri; byombi nga 
biju'de obu'ta obulūngi obutabu- 
'dwamu amafuta okuba ekiwebwa- 
50 yo ekyobu'ta; ekijiko kimu ekya 
zabu ekya (sekeri) kumi ekiju'de 
51 obubane; ente envubuka emu, e- 
ndiga enume emu, omwina gwe- 
ndiga omulume ogumu ogutanaina- 
la mwaka gnmu, okuba ekiwebwa- 
52 yo ekyokebwa; embuzi enunie emu 
53 okuba ekiwebwavo olwekibi; noku- 
ba sadaka eyebiwebwayo olwemire- 
mbe, ente biri, endiga enume tano, 
embuzi enume tano, abina bendiga 
abalume batino abatanamala mwa- 
ka gumu: ekyo kye kyali ekitone 
kya Erisama mntabani wa Amiku- 
di 


54 Ku lunaku olwomnnāna Gama- 
lieri mutabani wa Pedazuli, omu- 
kulu wabana ba Manase, inawayo): 

55 ekitonekye kyali sowani emu eya 
feza, obuzito bwayo sekeri) kikumi 
mwasatu, ekibya kimu ekya feza e- 
kya sekeri nsanvu. nga sekeri eyo- 
muwatukuvu bweri; byòmbi nga 
biju'de obu'ta obulūngi obutabu- 
'dwamu amafuta okuba ekiwebv a- 

56 yo ekyobu'ta; ekijiko kimu ekya 
zabu ekya (sekeri) kumi, ekiju'de 

57 obubane; ente envubuka ema, endi- 
ga enume emn, omwäna gwendiga 
omulume ogumu ogutanamala mwa- 
ka gumu, okuba ekiwebwayo ekyo- 

58 kebwa; embuzi enume emu okuba 

59 ekiwebwayo olwekibi; nokuba sa- 
daka eyebiwebwayo olwemirembe, 
ente biri, endiga enume tino, embu- 
zi enume tino, abāna bendiga aba- 
lume batano abatanamala mwaka 
gumu: ekyo kye kyali ekitone kya 
Gamalieri, mutabani wa Pedazuli. 

60 Ku lunaku olwomwenda Abidani 
mutabani wa Gideoni, cmuknlu wa- 

61 bana ba Benyamini, :nawayo): eki- 
tonekye kyali sowani emu eya feza, 
obuzito bwayo (sekeri) kikumi mwa- 
satu, ekibya kimu ekya feza ekya 
sekeri nsinvu, nga sekeri eyomu- 

. watukuvu bweri; byombi nga biju- 
'de obu'ta obulungi obutabu'dwamu 
amafuta okuba ekiwebwayo ekyo- 

62 bu'ta; ekijiko kimu ekya (sekeri) 

63 kumi, ekiju'de obubane ; ente envu- 
buka emu, endiga enume emu, 0- 
mwana gwendiga omulume ogumu 
ogutanamala mwaka gumu. okuba 


na bendiga abalume batano abata- : 64 ekiwebwayo ekyokebwa; embuzi e- 


WATAKA 


7. 31-64. 


7. 65-8. 6. 





OKUBALA. 





nume emu 'okabé ekiwebwayo o-'81 obubine; aiite envubuka emu, e- 


65 ìÌwekibi; nokuba sadaka eyebiwe: 
bwayo olwemirembe, ente biri, e 
ndiga enume tano, embuzi enume 
tano, abana bendiga abalume ba 
tano abatanamala mwaka gumu; e- 
kyo kye kyali ekitone kya Ab Abidani 
mutabani wa Gideoni. 

66 Ku lunaku olwekumi Akiezeri 
mutabani wa Amisadai, omukulu 

67 wabana ba Dani, (nawayo): ekito- 
nekye kyali sowani emu eya feza, 
obuzito bwayo (sekeri) kikumi mwa. 
satu, ekibya kimu ekya feza ekya 
sekeri nsanvu, nga sekeri eyomu- 
watukuvu bweri; byombi nga biju- 
'de obu'ta obulūngi obntabu'dwamu 
amafuta okuba ekiwebwayo ekyo- 

68 bu'ta; ekijiko kimu ekya zabu ekya 
(sekeri) kumi, ekiju'de obubāne; 

69 ente envubuka emu, endiga enume 
emu, omwana gwendiga omulume 
EE n kanaka ogutanamala mwaka gumu, 
0 okuba ekiwebwayo ekyokebwa; e- 
mbuzi enume emu okuba ekiwe- 

71 bwayo olwekibi; nokuba sadaka e- 
pee Dayo olwemirembe, ente 

iri, endiga enume tano, embuzi 

enume tino, abana bendiga aba- 
lume batano abatanamala mwaka 
gumu: ekyo kye kyali ekitone kya 
Akiezeri mutabani wa Amisadai. 

72 Ku lunaku olwekumi nolumu 
< ieri mutabani wa Okulavi, o- 

alu wabana ba Aseri, (iwa). 

73 adkonekye T ali sowani emu eya 
feza, obuzito bwayo (sekeri) kikumi 
mwasatu, ekibya kimu ekya feza 
ekya sekeri nsānvu, nga sekeri e- 

omuwatukuvu bweri; byombi nga 
ijude obu'ta obulūngi obutabu- 
'dwamu amafuta okuba ekiwebwayo 

74 ekyobu'ta; pat aid kimu ekya zabu 
ekya (sekeri) kumi, ekiju'de obu- 

15 bane; ente envubuka emu, endiga 
enume emu, omwāna gwendiga o- 
mulune ogumu ogutanamala mwa- 
ka gumu, okuba ekiwebwayo ekyo- 

76 kebwa ; embuzi enume emu okuba 

77 ekiwebwayo olwekibi; nokuba sa- 
daka eyebiwebwayo olwemirembe, 
ente biri, endiga enume tāno, 
mbuzi eħume tano, abāna bendiga 
abalume batāno abatanamala mwa- 
ka gumu: ekyo kye kyali ekitone 
kya Pagieri mutabani wa Okulani. 

18 “Ku lanaku olwekumi nebiri A- 
kira mutabani wa Enani, omukulu 

79 wabana ba Nafutali, (nawayo); e- 
kitonekye kyali sowani emu eya 
feza, obuzito bwayo (sekeri) kikumi 
mwasatu, ekibya kimu ekya feza 
ekya sekeri nsanvu, nga sekeri e- 
omuwatukuvu bweri; byombi nga 

iju'de obu'ta obuliingi obutabu- 
'dwamu amafuta, okuba ekiwebwa- 

80 yo ekyobu'ta; ekijiko kimu ekya 

zibu ekya (sekeri) kumi ekiju'de 


ndiga enume emu, omwana gwendi- 
ga omulume ogumu ogutanamala 
mwaka gumu, okuba ekiwebwayo 


- | 82 ekyokebwa; embuzi enume emu 


83 okuba ekiwebwayo olwekibi; no- 
kuba sadaka eyebiwebwayo olwe- 
mirembe, ente biri, endiga enume 
tano, embuzi enume tano, abana be- 
ndiga abalume batano abatanamala 
mwakaggumu : ekyo kye kyali eki- 
tone kya Akira mutabani wa Enani. 

84 Kuno kwe kwali okutukuza ekyo- 
to, ku lunaku kwekyafukirwako a- 
mafuta mu mikono gyabakulu ba 
Isiraeri : esowani kumi na biri eza 
feza, ebibya kumi na bibiri ebya 
feza, ebijiko kumi na bibiri ebya 

85 zabu: buli sowani eya feza (sekeri) 
kikumi mwasatu, na buli kibya 
(sekeri) nsanvu: efeza yona eyebintu 
(sekeri) enkumi biri mu bina, nga 

86 sekeri eyomuwatukuvu bweri; e- 
bijiko ebya zabu kumi na bibiri, 
ebiju'de obubane, buli kijiko (se- 
keri) kumi, nga sekeri eyomuwa- 
tukuvu bweri: zābu yona eyomu- 

87 bijiko (sekeri) kikumi mwabiri: e- 
nte zona okuba ekiwebwayo ekyo- 
kebwa kumi na biri, endiga enume 
kumi na biri, abana bendiga aba. 
lume abatanamala mwaka gumu 
kumi na babiri, nobu'ta bwabyo 
obuwebwayo: nembuzi enume oku- 
ba ekiwebwayo olwekibi kumi na 

88 biri: nente zona okuba sadaka e- 

ebiwebwayo olwemirembe ente a- 
iri mu nya, endiga enume nkaga, 
embuzi enume nkāga, abāna be- 
ndiga abalume abatanamala mwaka 
u nkaga. Okwo kwe kwali o- 
utukuza ekyoto, bwekyamala oku- 

89 fukibwako amafuta. Awo Musa 
bweyaingira mu wema eyokusisi- 
nkanirangamu ?okwogera naye, nā- 


lyoka awulira r E'dobozi eryo nga |? 


121 | 


lyogera naye nga liima wa'gulu ku |3 


ntebe eyokusäsira eyali ku sanduko A, 


eyobujulirwa, wakati wa bakerubi 
bombi: nayogera naye. 


e- 8 Mukama nayogera ne Musa nti 


2 Yogera ne Aloni omugambe nti 
a Bwonokolezanga etabaza, etabaza 


guno gwe gwali omulimu ogweki- 
kondo, mulimu gwa zabu mpese; 
okutika ku ntobo yakyo, nokutuka 
ku bimuli byakyo, kyali mulimu 
muwese: ngekyokulabirako bwe- 
kyali Mukama kyeyalaga Musa, 
bwatyo bweyakola ekikondo. 

5,6 Mukama nagamba Musa nti Ya- 
wula Abalevi mu bana ba Isiraeri, 


aaa 26. 





AA WA NE Kg KAN NE a a a anan PEN a Ng AA GG ga Gg ga a ga a GN a GG NG Ga. A GE ga Ng Ng Ng AN ga gg a a NANA NA NANA panan anang a Aan Anaa) 
. 


122 


“ Kubal. 
19. 9, 17, 
13, 


4 Lev, 14 
8, 9. 


“ Lev. 2.1. 


f Kuv. 29. 
4; 40. 12. 


9 Lev. 8. 3. 


i Ler. 1. 4. 


k Kubal. 
3. 45; 16.9. 


lI Kubal 3. 
12, 45. 


= Kuv. 11. 
2,12,13,15. 
Kubal. 3. 


154. 
Luk. 2 2. 


a Kulal. 
3. 9. 


"Kubali. 
53; 18. 48; 





OKUBALA. 


7 obalongose. Era bwonobakola bwo- 


ti okubalongosa: mansira kubo 
cama'zi agokutangirira, era #aka- 
mwano bakaise ku mubiri gwabwe 
gwona, boze engoye zibwe, bero- 

8 ngose. Kale batwale ente envu- 
buka, ¢ nekiwebwayo kyako ekyo- 
bu'ta, obu'ta obuliingi obutabu'dwa- 
mu amafuta, nente envubuka eyo- 
kubiri gitwale okuba ekiwebwayo 

9 olwekibi. Awo /onoyanjula Aba- 
levi mu maso gewema eyokusisi- 
nkanirangamu : 7nokung'anya eki- 
bina kyona ekyabana ba Isiraeri: 
10 noyanjula Abalevi mu maso ga Mu- 
kama: abana ba Isiraeri f nebateka 

11 emikono gyabwe ku Balevi: Aloni 
nawayo Abalevi mu maso ga Mu- 
kama okuba ekiwebwayo ekiwūbi- 
bwawubibwa, kubwabina ba Isi- 
raeri, baberenga abokukola okuwe- 
12 reza kwa Mukama. Abalevi neba- 
teka emikono gyābwe ku mitwe 
gyente: nāwe oweyo emu okuba 
ekiwebwayo olwekibi, neyokubiri 
okuba ekiwebwayo ekyokebwa, eri 
Mukama, okutangirira Abalevi. 
13 Notoka Abalevi mu maso ga Aloni 
ne mu maso ga batabauibe, noba- 
wayo okuba ekiwebwayo ekiwūbi- 
14 bwawibibwa eri Mukama. Bwotyo 
bwonoyāwula Abalevi mu bāna ba 
Isiraeri: Nabalevi banabanga *bā- 
15 nge. Oluvanyuma Abalevi neba- 
lyoka baingira okukolanga okuwe- 
reza Ok womuwema eyokusisinkani- 
rångamu: nawe onobalongosa, no- 
bawayo okuba ekiwebwayo ekiwu- 
16 bibwawūbibwa. Kubanga bawere. 
'dwayo dala gyendi mu bana ba 
Isiraeri; 'nabetwalira mu kifo kya- 
bo bona aba'gula nda, be baberye- 
berye ku bana ba Isiraeri boua. 
17 ™ Kubanga ababeryeberye bona mu 
bana ba Isiraeri bange, obanga mu- 
ntu obanga nsolo: ku lunaku kwe- 
nakubira ababeryeberye bona mu- 
1$ nsi Yemisiri nabetukuliza. Era 
natwala Abalevi mu kifo kyababe- 
ryeberye bona mu bana ba Isiraeri. 
19 Era "nawa Abalevi okuba ekirabo 
eri Aloni neri batabanibe nga mba- 
'gya mu bina ba Isiraeri, okuko- 
länga okuwereza kwabāna ba Isi- 
raeri mu wema eyokusisinkanira- 
ngamu, nokutangiriranga abana ba 
Isiraeri: vwalemenga okuba eki- 
bonyobonyo kyona mu bana ba Isi- 
raeri, abana ba Isiraeri nga base- 
20 mbera mu watuknvu. Bwatyo Musa 
bweyakola Abalevi ne Aloni, neki- 
bina kyona ekyabana ba Isiraeri: 
nga byona bwebyali Mukama bye- 
yalagira Musa ku Balevi, bwebatyo 
21 abāna ba Isiraeri bwebābakola. A- 
balevi neberongosa mu kibi, neboza 
engoye zabwe; Aloni nābawayo o- 
kuba ekiwebwayo ekiwūbibwawū- 





bibwa mu maso ga Mukama; Aloni 

22 nabatangirira okubalongösa. Awo 
oluvanyuma Abalevi nebalyoka bai- 
ngira okukolanga okuwereza kwa- 
bwe mu wema eyokusisinkanira- 
ngamu mu maso ga Aloni, ne mu 
maso ga batabanibe : nga Mukama 
bweyali alagi'de Musa ku Balevi, 
bwebatyo bwebabakola. 

23,24 Mukama nagamba Musa nti Bi- 
no bye bya Balevi: Pabakamaze 
emyaka abiri mwetano nokukirawo 


banaingiranga okulwanira olutalo |: 


mu mulimu ogwomuwema eyoku- 

25 sisinkanirangamu: era bwebana- 
wezanuga emyaka atāno, banāleke- 
ranga awo okulwanira mu mulimu, 

26 nga tebakyawereza; naye banako- 
leranga wamu ne baganda babwe 
mu wema eyokusisinkanirangamu, 
okukūma byebateresebwa, nga te- 
bawereza kuwereza kwona. Bwo- 
tyo bwonokola Abalevi mwebyo bye- 
bateresebwa. 


9 MUKAMA nagambira Musa mu 'du- 
ngu lya Sinai, mu mwezi ogwolu- 
beryeberye ogwomwaka ogwokubiri 
nga bamaze okuva munsi Yemisiri, 

2 nti Era abana ba Isiraeri bakwa- 
tenga Okuitako mu ntuko zakwo 
3 ezalagirwa. Ku lunaku olwekumi 
nenyaolwomwezi guno,akawungezi, 
kwemunakukwatiranga mu ntuko 
zakwo ezalagirwa: ngamateka ga- 
kwo gona nobulombolombo bwa- 
kwo bwona bwebuli, bwemunaku- 
4 kwatanga bwemutyo. Musa naga- 
mba abana ba Isiraeri bakwatenga 
5 Okuitako. 8 Nebakwatira Okuitako 
mu (mwezi) ogwoluberyeberye, ku 
lunaku olwekuini nenya olwoniwe- 
zi, akawungezi, mu 'dūngu Iya Si- 
nai: nga byona bwebyali Mukama 
byeyalagira Musa, bwebatyo bwe- 
6 bakola abana ba Isiraeri. Awo ne- 
wabawo abantu abali nga si b balo- 
ngofu olwomulambo gwomuntn, no- 
butainza nebatainza kukwatira Kui- 
tako kn lunaku olwo: “neba'ja mu 
maso ga Musa ne Aloni ku lunaku 
7 olwo: abantu abo nebamugamba 


8. 7—9. 


11. 





Yos 5 
10. 


nti Tetuli balongofu olwomulambo | ” 


gwomuntu: ekituziiza kiki obuta- 
wayo kitone kya Mukama mu ntiiko 
8 zakyo mu bina ba Isiraeri? Musa 
nabagamba nti Musoke muleke; 
ndyoke 4 mpulire Mukama kyana- 
lagira ku' mwe. 
9 Mukama nagamba Musa nti 
10 Gamba abana ba Isiraeri nti Omu- 
ntu yena ku'mwe oba ku mirembe 
gya'mwe bwanabanga si mulongofu 
olwomulämbo, oba bwanābānga ali 
mu lugendo ewala, naye anākwa- 
11 tänga Okuitako eri Mukama: mu 
mwezi ogwokubiri ku elunaku o- 
lwekumi nenya akawungezi kwe- 


“2 Byom. 
30. 2, 15. 


8. 12—10. 19. 


| ZKur. 12. 


f Kav. 12 
aie 12 
46. 

Yok. 19. 
z 


k LRT 12. 


‘Tab 17. 
Kur. 12. 


Sia. 7. 


8 Kuv. 12 
D. 


“Kur. 4. 
H. 
Nek. 9. 12, 


l9. 
| Zab 7014. 


? Kuv. 134 
311; 0. 3. 


“1 Kol 10. 
1 








banikukwatiringa; A J anakula ga 
nemigati egitazimbulnkuswa nenva 
12 ezikiwa: ytebasigazingako okutiisa 
enkya, 's0 #tebamenyanga gumba 
lyakwo: Èngeteka lyona Eryokui- 
tako bweriri bwebanakukwatanga 
13 bwebatyo. Naye omuntu omulo- 
ngofu ’sö atali mu lugendo, naleka 
okukwata Oknuitako, l obulamu o- 
bwo bunazikirizibwanga mu ba- 
ntube : kubanga "tawa'deyo kitone 
kya Mukama mu ntūko zakyo eza- 
lagirwa, omuntu oyo anabangako 
14 ekibikye. Era omngenyi bwana- 
tulanga mu'mwe, nayagala okuk wa- 
ta Okuitako eri Makana ngetëka 
Eryokuitako nobulombolombo bwa- 
kwo bwebuli, bwanakolanga bwatyo: 
n munabanga neteka limu eri omu- 
genyiera neri oyo eyazalirwa munsi. 
15  Awooku lunaku enyumba kwe- 
yasimbirwa ekire nekibi'ka ku nyu- 
mba, ye wema eyobujulirwa: era 
pakawungezi nekiba ku nyumba 
ngekifananyi kyomuliro, okutusa 
16 enkya. Bwekyabanga bwekityo e- 
naku zona: ekire kyagibi'kangako, 
17 nekifananyi kyomuliro kiro. Era 
r buli ekire Iwekya gyibwangako ku 
Wema, awo abana ba Isiraeri neba- 
lyoka batambula: ne mu kifo ekire 
mwekyab¿rānga, awo abana ba Isi- 
18 raeri webasisiranga. Abana ba I- 
siraeri bitambulanga lwa kiragiro 
kya Mukama, era bisisiranga lwa 
kiragiro kya Mukama: #ekisera 
kyona ekirekyekyamalangaku nyu- 
19 mba batalanga mu lusisira. Era e- 
kire bwekyalwanga enaku nyingi ku 
nyumba, awo abana ba Isiraeri ne- 
bakwatanga ekiragiro kya Mukama, 
20 nebatatambula. kra olusi ekire 
kyamalanga enaku ntono ku nyu- 
mba; awo ngekiragiro kya Muka 
ma bwekyali nebatūlānga mu lusi- 
sira, era ngekiragiro kya Mnkama 
21 bwekyali batambulanga. Era olu- 
si ekire kyabangako okusoka aka- 
wungezi okutusa eukya; era ekire 
bwekya'gyibwangako enkya nebata- 
mbula: oba (bwekyabangako) emi- 
sana nekiro, ekire bwekya'gyibwa- 
22 ngako, nebatambula. Obanga na- 
ku biri obanga mwezi obanga mwa- 
ka, ekire bwekyalwanga ku nyu- 
mba, nga kibera okwo, abāna ba I- 
siraeri 'nebatilanga mu lusisira, 
nebatatambula: naye bwekya'gyi- 
23 bwangako. nebatambulanga. Basi- 
siranga lwa kiragiro kya Mukama, 
era batambulanga lwa kiragiro kya 
Mukama: bakwatanga ebyo Muka. 
ma byeyakiitira, olwekiragiro kya 
Mukama mu mukono gwa Musa. 
1 O 2 Mukaywa nagamba Musa nti We- 
kolere amakondere abiri ga fe- 
za; onogakola nomulimu omuwe- 


OKUBALA. 


123 





se: era ganabanga gyoli ga 4 laila e ls. 1. 13. 


kibina, era ga kutambuza nsisira. 
8 Era èbwebanāgafūwānga, ekibina 
kyona kinakung'aniranga gyoli ku 
mulyango gwewema eyokusisinka- 
4 nirangamu. Era bwebanafuwanga 
erimu lyo'ka, kale abakulu, cemi- 
twe gyenkumi za Isiraeri, banaku- 
5 ng'aniranga gyoli. Era bwemuna- 
gafuwanga okugalaya, d ensīsira e- 
ziri ku lai olwebugwanjuba zinata- 
6 mbulānga. Era bwemunāgafūwä- 
nga okngalaya omulūudi ogwoku- 
biri, ensisira eziri ku lui olwobuki- 
ka obwadyo zinatambulanga: ba- 
nagafuwanga okugalaya olwokuta- 

7 mbula kwabwe. Naye ekibina bwe- 
kinabanga kya kukung'anyizibwa, 
munafuwanga, naye temugalaya- 
8 nga. Ne “batabani ba Aloni, baka- 
bona, banafuwanga amakondere; 
era ganabanga gyemuli teka erita- 
hi 'gwawo mu mirembe gya mwegyo- 

9 na. Era bwemunatabalanga munsi 
ya'mwe omulabe/ abajoga, kale mu- 
nafuwanga amakondere okugalaya; 
era! muna'jukirwanga mu maso ga 
Mukama Katonda wa mwe, era mu- 
nalokokanga mu balabe ba' iwe. 
10 Era' kulunaku olwesanyu lya mwe, 
ne ku mbaga za mwe ezalagirwa, 
nemyezi gya mwe weginasokeranga, 
munifuwanga amakondere ago ku 


biwebwayo bya'mwe ebyokebwa ne 2 


ku sadaka ezebya'mwe ebiwebwa- 


% 
yo olwemirembe; era ganābānga 


gyemnli ki'jukizo mu maso ga Ka- 
tonda wa'mwe: 'nze Mukama Ka- 
tonda wa'mwe. 

Awo olwätuka mu mwaka ogwo- 
kubiri, mn mwezi 0gwokuhiri. ku 
lunaku olwabiri olwomwezi, ekire 
k neki'gvibwa kunguln ku wema e- 
12 goba va: Abana ba Isiraeri 

nebasitnla ngebiramago byābwe 


11 


bwebyali nebava "mu 'dūngu lya | 3 


Sinai; ekire nekiimirira mu #'du- 
13 ngu lya Palani. Nebasoka okusitu- 
la ngekiragirokya Mukama bwekya- 
14 li mu mukono gwa Musa. Ebende- 
ra eyolusisira olwabāna ba Yuda 


o nekulembera nesitula nge 'gye lyä- | 2 


bwe bweryali: nomukulu we'gye- 
rye yali P Nakusoni mutabani wa 
15 Aminadabu. Nomukulu we gyelye- 
kika kyabāna ba Isakali yali Nesa- 
16 neri mutabani wa Zuali. Nomuku- 
lu we'gye lyekika kyabāna ba Ze- 
buluni yali Eriabu mutabani wa 
17 Keroni. "Enyumba nesimbulibwa ; 
batabani ba Gerusoni ne batabani 
ba Merali, #abetikanga enyumba, 
18 nebasitula. !Ebendera yolusisira 
lwa Leubeni netambula nge'gye lyā- 
bwe bweryali: nomukulu we'gye- 
rye yali Frizuli mutabani wa Se- 
19 denli. Nomukulu we'gye lyekika 
kyabāna ba Simeoni yali Serumie- 





b Yer. 4.5. 
Yo. 2. 15. 


aay: 18. 


Kubal. 1. 
16; 7. 2. 


d Kubal 
23. 


6-8. 
t Kubal. 
2 10, 16. 


124 


“ Kubal. 
4, 15; 7. 


w Kubal 
2. 18, 24. 


1 Kubal. 
2. 25, 31. 


! Kuv. 2. 
18. 


g Mba 


b Balam. 
1.16; 4 11. 
€ Lub, 32. 
12., 

Kuv. 3 8; 
6. 1, 8. 


4 Yob., 9. 
15. 


“ Balam. 
1. 16. 


Kuv. 3.1. 


f Kai 3.3, 
Zab. 132. 
8. 

í Kur. 13. 
n. 

Nek. 9. 12, 
19. 


k Zab. 68, 
3, 2; 133. 
8. 


“Ma. 9.22. 11 


jak A MA GEN Ng —— — 


OKUBALA. 10. 20— 11. 17. | 








ri mutabani wa Zulisadai. Nomu- 
kulu we'gye lyekika kyabana ba Ga- 
di yali Eriasafu mutabani wa De- 

21 weri. Abakokasi nebetika nga ba- 
situ'de #awatukuvu : (bali) nebasi- 
mbanga enyumba bo nga tebanatū- 

22 ka. w Ebendera eyolusisira Iwaba- 
na ba Efulaimu nesitula nge'gye 
lyabwe bweryali: nomukulu we- 
'gyerye yali Erisama mutabani wa 

23 Amikudi. Nomukulu we'gye lye- 
kika kyabana ba Manase yali Gama- 

24 lieri mutabani wa Pedazuli. No- 
mukulu we'gye lyekika kyabana ba 
Benyamini yali Abidani mutabani 

25 wa Gideoni. y Ebendera yolusisi- 
ra Iwabana ba Dani, eyasembanga 
ensisira zona, nesitula nge'gye lya- 
bwe bweryali: nomukulu we'gye- 
rye yali Akiezeri mutabani wa Ami- 

26 sadai. Nomukulu we'gye lyekika 
kyabäna ba Aseri yali Pagieri mu- 

27 tabani wa Okulani. Nomukulu we- 
'gye yokka kyabāna ba Nafutali 

28 yali Akira mutabani wa Enani. O- 

wo kwe kwali okutambula kwaba- 
na ba Isiraeri nge'gye Iyabwe bwe- 
ryali ; nebasitula. 

29 Awo Musa nagamba Kobabu 
mutabani wa ? Leweri Omumidiaui, 
muko'domi wa Musa, nti Tutambu- 
la okugenda mu kifo Mukama kye- 
yayogerako nti “ Ndikibawa: 'ja- 
ngu 'gwe ogende na'fe, na'fe è tuna- 
kukolanga bulungi : kubanga < Mu- 
kama yayogera ebirūngi ku Isirae- 

30 ri. Namugamba nti Si'ja kugenda: 
naye na'dayo munsi yewa'fe neri 

31 enda zange. Nagamba nti Totule. 
ka, nkwegairi'de; kubanga 'gwo- 
manyi bwetuba tusisiranga mu 'du- 
ngu, era onobanga gyetuli mu dki- 

32 fo kyamaso. Kale olunatukanga, 
bwonogenda na'fe, wewawo, oluna- 
tukanga “ buli birūngi byona Muka- 
ma byanatukolanga 'fe, ebyo tuna- 
kukolanga nawe. 

83 Nebasitula nebava ku / lusozi Iwa 
Mukama okutambula olugendo o- 
lwenaku esatu ; nesanduko eyenda- 
gano ya Mukama 9 nebakulembera 
olugendo olwenaku esatu okubano- 
nyeza ekifo ekyokuwu'muliramu. 

84 i Nekire kya Mukama kyabanga ku- 
bo emisana, bwebasitulanga okuva 
mu lusisira. 

85 Awo olwatukanga esanduko bwe- 
yaritul wanga Musa nayogera nti 

Golokoka, ai Mukama, abalabebo 
basasanyizibwe; nabo abakukyaye 

36 ba'duke mu masogo. Era bweyai- 
miriranga nayogera nti Komawo, ai 
Mukama, eri obukumi obwenkumi 
za Isiraeri. 


ABANTU nebaba nga 4 bemulugu- 
nya, (nga bogera) bubi mu matu 
ga Mukama: Mukama bweyabawu- 


lira obusungubwe nebubūbūka; òo- 
muliro gwa Mukama negwokya mu- 
bo, negulya ku nkomerero yolusi- 
2sira. Abantu nebakabira Musa; 
Musa “nasaba Mukama, omuliro 
3 negukakana.  Ekifo ekyo nekitū- 


mibwa erinya Tabera: kubanga o- 
wi gwa Mukama gwayokya mu- 


4 Awo ekibina ekyabasenze ekyali 
mubo nebatanula okwegomba : na- 
bana ba Isiraeri nabo nebakāba a- 
maziga nate, nebagamba nti d Ani 

5 anatuwa enyama okulya? “ Tu’juki- 


ra ebyenyanja byetwaliranga obwe- | 6. 


rëre mu Misiri; wu'ju nensu'ju ne- 

6 nva nobutungulu nebyokulira: na- 
ye kakano /obulamu bwa'fe bukali- 
'de dala; tewali kintu na katono : 
tetulina kintu kyetuba twesiga wa- 

7 bula emanu eno. Era Jemanu ya- 
li ng'anga ensigo za jada, nekifa- 
nanyi kyayo ngekifananyi kya ‘ be- 

8 dola. Abantu nebatambulatambu- 
la, nebagikung'anya nebagisera ku 
mengo, oba nebagisekulira mu bi- 
nu, nebagifumba mu ntamu, nebagi- 
'gyamu emigati : knokuwoma kwa- 
yo kwali ng'anga okuwoma kwama- 

9 futa amagya. Era lomusulo bwe- 
gwagwanga ku lusisira ekiro, ema- 
10 nu negwanga kugwo. Musa nāwu- 
lira abantu nga bakäba amaziga mu 
nda zābwe zona, buli muntu ku mu- 
lyango gwewemaye: obusūngu bwa 
Mukama nebubiibuka nyo; Musa 
11 nānyiga. ™» Awo Musa nagamba 
Mukama nti Kiki ekikukoze' za o- 
bubi omu'duwo? era kiki ckindobe- 
'de obutalaba kisa mu masogo, no- 
ku'sako nonzi'sako omugugu gwa- 
12 bantu bano bona? 'Nze nali olubu- 
to lwa bantu bano bona? 'nze na- 
bazāla, nokugamba nong'amba nti 
n” Basitule mu kifubakyo nga kitane 
womwana omulezi bwasitula omwa- 
na ayonka, okubatwala munsi ° gye- 


13 walairira bajaja bibwe! P Naudi- |3 


gye wa 'nze enyama okugabira a- 


bantu bano bona? kubanga bankā- |33 


bira nga bogera nti Tuwe enyana 
14 tulye. "'Nze siinza kusitnla bantu 


b Zab. 106. 
18. 


“ Yak. 5. 
16. 








bano bona nze'ka, kubanga bainze | 14 


15 okunzitowerera. Era bwononkola 
bwotyo, ?#nzi'tira dala mangwigo, 
nkwegairi'de, obanga ndabye ekisa 
mu masogo; 'neme okulaba enaku 
zange. 

16 Mukama nagamba Musa nti Nku- 
ng'anyiza 'abasaja nsanvu aboku- 
baka'de ba Isiraeri, bomanyi okuba 
abaka'de babantu nabakulu abana- 


bafuganga; obalete ku wema eyo- | 3. 


kusisinkanirangamu, baimirire eyo 
17 wamu nawe. “Nange na'ka nenjo- 


gerera nawe eyo: era Vnatola ka | 15. 


mwoyo oguli ku'gwe, nenguteka 
kubo; nabo banasitulinga omugu- 


| 11. 18—12. 14. 


18 okugusitula 'gwe we'ka. Era ga- 
mba abantu nti y Mwetukulize olu- 


? Kav. 19 

10. naku olwenkya, era mulirya enya- 
ma: kubanga mukābi'de amaziga 
eey 16 #mu matu Mukama nga mwo- 
` gera nti Ani alituwa enyama oku- 
ê Bik. 7. lya? kubanga 4 twali bulūngi mu 
= Misiri: Mukama kyaliva abawa 
19 enyama, nemulya. Temulirirako 
junaku lumu, newakuba'de enaku 
ebiri, newakuba'de enaku etino, 
newakuba'de enaku ekumi, newa- 
è Zab. 78, | 20 kuba'de enaku abiri; naye b mwezi 
an. mulamba, okutisa lwerifulumira 
mu nyindo za'mwe, nemuginyiwa : 
kubanga muganyi Mukama ali mu- 
'mwe, nemukabira amaziga mu ma- 
e Kubal soge nga mwogera nti c Ekyatu'gya 
2.8 21 ki mu Misiri? Musa nagamba nti 
d Lab. 12 d Abantu bendimu wakati, be basa- 
ja abatambula nebigere obusirivu 
mukaga; nawe ogambye nti Ndi- 
bawa enyama balireko omwezi o- 
“2 Basek. | 22 mulamba. “Banaba'tiranga endiga 
kous nente okubamalanga? oba baliba- 
Mak. 8 4 kung'anyiza ebyenyanja byona e- 

DELT byomunyanja okubamalānga ? 
Jl @.2;| 23 Mukama nagamba Musa nti /0- 
aL mukono gwa Mukama guimpawa- 
AA uhat 'de? kakano onolaba obanga 9 eki- 
Ea. 19. 35; gambo kyänge kinatukirira gyoli 
U i 24 nantiki siwewawo. Musa nafulunma 
nabiilira abantu ebigambo bya Mu- 
kama: nikung'anya abasaja nsä- 
nvu abokubaka'de babantu, naba- 
25 'sawo okwetolola Ewema. Mauka- 
ma na'kira mu kire nayogera naye, 
natêla ku mwoyo ogwali kuye, nā- 
guteka ku baka'de ensānvu: awo 
olwātuka omwoyo bwegwatūla ku- 
Aiia bo ! nebalagula, naye nebakomya 
19 WA a. | 26 awo. Naye nemusigala mu lusi- 
iaa sira abasaja babiri, erinya lyomu 
Bk 217 | Eridadi, nerinya lyomulala Meda- 
1KoliaL di: omwoyo negutūla kubo; era 
bali ku muwendo gwabo abāwandi- 
t 1) fam. kibwa, naye bali £ tebafulumye oku- 
U A genda ku Wema : nebalagulira mu 
i 27 lusisira. Omulenzi na'duka nabiilira 
Musa nagamba nti Eridadi ne Me- 
28 dadi balagulira mu lusisira. Yosu- 
wa mutabani wa Nuni, omuwereza 
wa Musa, omu ku basajabe aba- 
londe, na'damu nagamba nti Mu- 
Maka |29 kamawange Musa. ! bagane. Musa 
Lak. 8. 49 nagamba nti Obu'gya bukuku'te ku- 
Yok. 3.28 lwange? mabantu bona aba Mu- 
Wa kama singa bana'bi, Mukama singa 
30 abatekako omwoyogwe! Musa ne- 
egendera mu lusisira, ye naba- 
“Kur. 16 | 31 ka'de ba Isiraeri. # Empewo nefu- 
PER luma eri Mukama, nereta obugubi 
“m okuva ku nyanja, nebugwisa mu 





lusisira, ngolugendo olwolunaku 
olumu ku lui luno, nolugendo olwo- 
lunaku olumu ka lui luli, okwetolo- 
la olusisira, ngemikono ebiri oku- 





OKUBALA. 


gu gwabantu wamu nawe, olemenga | 32 tika ku 'taka webwali. 


nebagolokoka nebazibya olunæku 
olwo, nebakesa obu'de, nebazibya 
obu'de obwenkya, nebakung anya 
obugubi: eyakung'anya obutono, 
ya ang anya o komeri kam : neba- 
weyanikira wonawona okwetolola 
33 olusisira. PEnyama bweyali nge- 
kyali wakati mu manyo gabwe, nga 
tebanaba kugigāya, obusūngu bwa 
Mukama nebubibika ku bantu, 
Mukama nakuba abantu ekibonyo- 
34 bonyo kinene nyo. Ekifo ekyo 
nekitimibwa erinya Kibirosikata- 
va: kubanga webazika abantu abe- 
35 gomba. Abantu r nebasitula Ekibi- 
rosikatava nebatambula nebagenda 
Ekazerosi ; nebatūla Ekazerosi. 


1 9 Awo Miryamu ne Aloni nebogera 
obubi ku Musa olwomukazi Oma- 
kusi gweyali awasi za: kubanga 
ayali awasi'za omukazi Omukusi. 
2 Nebogera nti Mazima Mukama ya- 
yogera ne Musa ye'ka? era > teya- 
yogera na'fe? Mukama nabiwulira. 

3 Era omusaja Musa yali muwombe- 
fu nyo, okusinga abantu bona abali 
4 kunsi yona. “Mukama nayogera 
mangwago ne Musa ne Aloni ne 
Miryamu nti Mufulume mwensa- 
tule mu'je ku wema eyokusisinka- 
nirangamu. Abo bonsatule nebafu- 

5 luma. Mukama na'kira mu mpagi 
eyekire, naimirira ku mulyango 
Gwewema, naita Aloni ne Mirya- 
6 mu: bombi nehafuluma. Nayogera 
nti Muwulire 'no ebigambo byange: 
obanga munabanga mu mwe nabi, 
'nze Mukama netegezanga gyali mu 

d kwolesebwa, nayogereranga naye 
7 mu “kiroto. /Omu'du wange Musa 
si bwali bwatyo; oyo 9 mwesigwa 
8 mu nyumba yange yona: oyo na- 


yogeranga naye “akamwa naka- | 14. 


mwa, kmu lwatu, 'so si mu biga- 
mbo bya ngero; !nokufanana kwa 
Mukama anakulabanga : kale ekya- 
balobera ki mokutya okwogera obu- 


9 bi ku mu'du wange, ku Musa? Obu- | 2. 


sūngu bwa Mukama nebubūbūka 
10 kubo; neyegendera. Ekire nekiva 
wa'gulu ku Wema; era, “laba, 
Miryamu nabako ° ebigenge, ngo- 
muzira: Aloni nātunulira Mirya- 
mu, era, laba, ngaliko ebigenge. 
11 Aloni nāgamba Musa nti Ai muka- 


ma wange, nkwegairi'de, P totute- | 10 


kako kibi, kubanga tukoze ebyobu- 


sirusiru era nga tukoze ekibi. 94 


12 Nkwegairi'de aleme okuba ngomu- 


fu, omubirigwe nga gwononeseko | $ 


ekitindu bwava mu lubuto lwa 
18 nyina. Musa nakabira Mukama 
ngayogera nti Muwonye, ai Kato- 
14 nda, nkwegairide. Mukama na- 
gamba Musa nti rKitawe singa 


Abantu. 


125 


“Kur. 16. 
36. 
Er. 45. 11. 


P Zab. 38. 
20, 31. 


r Kubal. 
33. 17. 


e Kuv. 2 
n. 


> Mi 6. 4 


“ Zab. 76. 
9. 


d Yob. 33. 
15. 


Er. 1.1. 

Dan. 8. 2; 
10. 8,16, 17. 
Luk. 1. 11, 


22, 
Bik. 10,11, 
7: 2. 17, 


“ Lub. 31. 


amuwandi'de amalusu obulusn mu ' 9. 


| 126 
| TAK 13. 
Kubal. s. 


ak 
9 


2 Byomw. 
28. 2), 21. 


b Kuv. 12 
16; 32. 8. 

Ma. 1. 19; 
8. 23. 


S Kur. 17. 
9. 


? Balam. 
1. 9, 19. 


| 22 woingirira Ekamasi. 


OKUBALA. 


maso, ensonyi tezaudimukwati'de 
enaku musanvu? sasibirwe ebweru 
wolusisira enaku musanvu, kale 
oluvanyuma alyoke aingizibwe na- 
15 te. “Miryamu nasibirwa ebweru 
wolusisira enaku musanvu: abantu 
nebatatambula okutisa Miryamu 
16 Iweyaingizibwa nate. Awo oluva- 
nyuma abantu nebasitula u Ekaze- 
rosi nebatambula nebasisira mu 


'dūngu lya Palani. 
1 3 Awo Mukama nagamba Musa 
2 nti 4 Tuma abantu bake'te ensi 

ya Kanani. gyempa abana ba Isira- 
eri: muna pya omuntu ku buli kika 
kya bakitabwe nemumutuma, buli 

3 muntu omukulu mubo. Awo Musa 
nabatuma ngaima mu >? 'dungu lya 
Palani ngekiragiro kya Mukama 
bwekyali: bona abasaja abali emi- 

4 twe gyabana ba Isiraeri. Namanya 
gabwe ge gano: ku kika kya Leu- 
beni, Semuwa mutabani wa Zakula. 

5 Ku kika kya Simeoni, Safati muta- 
6 bani wa Koli. Ku ckika kya Yuda, 
7 4 Kalebu mntabani wa Yefune. Ku 
kika kya Isakali, Igali mutabani wa 

8 Yusufu. Ku kika kya Efulaimu, 
9“ Kosea mutabani wa Nuni. Ku 
kika kya Benyamini, Paluti muta- 
10 bani wa Lafu. Ku kika kya Zebu- 
luni, Gadieri mutabani wa Sodi. 
11 Ku kika kya Yusufu, kye kika kya 
Manase, Gadi mutabani wa Susi. 
12 Ku kika kya Dani. Amieri mutaba- 
13 ni wa Gemali. Ku kika kya Ase- 
ri, Sesula mutabani wa Mikaeri. 
14 Ku kika kya Nafutali. Nakabi mu- 
15 tabani wa Vofesi. Ku kika kya 
Gadi, Geweri mutabani wa Maki. 
16 Ago ge manya gabantu Musa beya- 
tuma okuke'ta ensi. Musa nitima 

J Kosea mutabani wa Nuni Yosuwa. 

17 Musa nabatuma okuke'ta ensi ya 
Kanani, nabagamba nti Mwambu- 
kire mu 'kubo lino eryobukika o- 
18 bwadyo v mulinye ku nsozi: mu- 
lengere ensi bweri; nabantu abagi- 
tulamu obanga ba manyi obanga 
banafu, obanga batono obanga ba- 
19 ngi; era ensi bweri gyebatūlamu, 
obanga niingi obanga mbi; nebibu- 
ga bwebiri byebatulamu, obanga 
20 mu nsisira, obanga mu bigo; era 
ensi bweri, obanga i ng'imn obanga 
nkalu, obanga malini emiti obanga 
temuli. Era #mugume omwoyo, 
nemuleta ku bibala byensi. Era 
ebiro byali biro bya zabibu ezisoka 
21 okwengera. Awo nebambuka, ne- 
bake ta ensi okuva ku ! 'dungu lya 
Zini okutuka ™ Erekobu. okutūsa 
Nebambu- 
kira obukika obwadyo, nebatūka 
Ekebuloni; era ” Akimani, Sesai, 
ne Talamai. abāna ba Anaki, bāli 
bali eyo. (Era ° Kebuloni kyali 


——— 





kyakamaze emyaka musanvu oku- 
zimbibwa, nebalyoka bazimba v Zo- 
23 ani ekiri mu Misiri.) ” Nebatuka 
mu kiwonvu Esukoli, nebatemayo | 30 
e'tabi eryaliko ekirimba kimu ekya 
zabibu, nebakisitulira ku musitu- 
liro abantu babiri; era (baleta) ne 
ku makomamawanga, ne ku tini. 
24 Ekifo ekyo nekiitibwa ekiwonvu 
Esukoli, olwekirimba abana ba Isi- 
25 raeri kyebatemayo. Awo nebako- 
mawo nga bamaze okuke'ta ensi 
26 enaku ana nga ziisewo. Nebatūka 
neba'ja eri Musa neri Aloni neri 
ekibina kyona ekyabana ba Isirae- 
ri, mu 'dungu lya Palani, s Eka- 
desi; nebaba'diza ebigambo bo ne- 
kibina kyona, nebabalaga ebibala 
27 byensi. Nebamubilira nebagamba 
nti Twatūka munsi gyewatutuma, 
era mazima ekulukuta ' namata no- 
mubisi gwenjuki; era “bino bye 
28 bibala byayo. Naye wabantu aba- 
tila munsi ba manyi. nebibnga bi- 
riko enkomera, bineue nyo: era 
nate twalabayo abana ba Anaki. 
29 y Amaleki atūla munsi eyobukika 
obwadyo: Nomukiti, Nomuyebusi, 
Nomwamoli, batula ku nsozi: No- 
mukanani atula kumpi nenyanja, 
era ku lubalama lwa Yoludani. 
30 < Kalebu nasirisa abantu mu maso 
ga Musa, nāgamba nti Twambuke 
mangwago, tugirye; kubanga tui- 
31 nziza dala okugiwangula. 4 Naye 
abantu abayambukira awamu naye 
nebagamba nti Tetuinza kwambu- 
ka ku bantu sbo; kubanga batu- 
32 kiza amanyi. Nebaleta t ebigambo 
ebibi ebyensi gyebali bake'se eri 
abina ba Isiraeri nga bogera nti 
Ensi gyetwaitamu okugike'ta, nsi 
erira dala abagitūlamu; “nabantu 
bona betwalaba omwo basaja ba- 
33 wauvu nyo. Era twalabayo Bane- 
firi, Tabana ba Anaki, abava ku 
Banefiri: nafe netuba mu maso 
ga'fe “ngobwacaka, era bwetwali 
Smu maso gabwe. 


1 Awo ekibina kyona nebaimusa 
e'dobozi Iyabwe, nebalira; “aba- 
ntu nebakaba amaziga ekiro ekyo. 
25 Abina ba Isiraeri bona nebemu- 
Ingunyiza Musa ne Aloni: ekibina 
kyona nebabagamba nti Singa twa- 
fira munsi Yemisiri! oba singa twa- 

8 fira mu 'dūngu muno! Era Mukama 
atuletera ki munsi muno, Ookngwa 
nekitala ? Bakazi ba fe nabana ba'fe 
abato baliba munyago: sikye kisi- 
nga obulungi gyetuli oku dayo mu 


4 Misiri? Nebagambagana nti c Twe-' 
d tu'deyo mu : 


tekerewo omugabe, 
5 Misiri. Awo Musa ne Aloni neba- 
vunama amaso gābwe mu maso ge- 
kibina kyona ekyabana ba Isiraeri. 
6 ¢ Yosuwa mutabani wa Nuni ne 





12. 13—14. 6. | 








P Zab. 78, | 
le 19. 1; | 


“MiA, 
34, 25. 


=- 
N 
































14. 7-40. OKUBALA. 127 
Kalebu mutabani wa Yefune, abäli į kumi, nebatawulira 'dobozi lyānge ; 
ku muwendo gwabo abake'ta ensi, , 23 4 mazima tebaliraba nsi gyenalairi- |? s Kubal. 
7 nebayuza engoye zäbwe: nebabii- ra bajaja babwe, 'so tewaliba kwabo 711, 
lira ekibina kyona ekyabana ba Isi- | 24 aba'nyoma nomu aligiraba: naye l 

J Kubal. raeri nga bogera nti /Ensi gye- omu'du wange $Kalebu, kubanga | iMa 1. 38. 
E A twaitamu okugike'ta nsi nūngi nyo. yalina omwoyo omulala muye, era | Xos- 14 6 
f Ma. 106. | 8 Mukama vobanga atusanyukira, ka- yangobererera dala, oyo ndimuleta | :' Kubal. 
15. le alituingiza munsi omwo, nagi- munsi gyeyagendamu; neza derye | 32 12. 
ara tuwa; ensi ekulukuta namata no- | 25 lirigirya, Kale Omwamaleki No- 

Is. 62. 4. 9 mubisi gwenjuki. Kyo'ka żtemu- anani batula mu kiwonwa: e- 

Aa . jemera Mukama, kso temutya ba- nkya mukyuke, !mwegendere mu | !Ma 3.40. 
b Ma. 7. ntu ba munsi; kubanga ! kya kulya 'dungu mu 'kubo Eryenyanja E- 

16: 20. 3 gyetuli : ekisikirize kyabwe ki'gyi- myufu. 

mabaki 'dwa wa'gulu kubo, era ™ Mukama | 26 Mukama nagamba Musa ne A- 

“Kur. 3, | 10 ali wamu na'fe: temubatya. Naye 27 loni nti ™ Nditusa wa (okugumiki- | ™ Mat. 17 
E 6, nekibina kyona nebalagira okuba- riza) ekibina kino ekibi, abanemu- |” 

a kuba amainja. ° Ekitibwa kya Mu- lugunyiza? " Mpuli de okwemulu- |" Kuv. 16. 
F L A kama nekirabikira mu wema eyoku- gunya kwabana ba Isiraeri kweba- 

" Kav. 17. sisinkanirangamu eri abana ba Isi- | 28 nemulugunyiza. Bagambe nti? Nga |° Kubal 
4 raeri bona. bwendi omulamu, bwayogera Mu- | Èi TY. as. 

! Tao 11 Mukama nagamba Musa nti Aba- kama, mazima nga bwemwoge'de | Beb. 3. 17. 
u’ ntu bano balitusa wa ? oku'nyoma? mu matu gange, bwentyo bwena- 

II era balitūsa wa "obutanzi kiriza | 29 bakolanga: emirāmbo gya mwe gi- 

PA olwobubonero bwona bwenakolera rigwa mu 'dungu muno; Pnabo |? Knbal. 
Beb 28, | 12 mubo? Nabakuba ne kawumpuli, bona abibalibwa ku'mwo, ngomu- | 15; 2 
? Zab. 8 | nemba'gyako obusika bwabwe, ne- wendo gwa'mwe gwona bwegwali, 
aw, 2; nku'gyamu e'gwanga eribasinga bo abali bakamaze emyaka abiri no- 

Foarige |13 obunene namänyi. # Musa vāgamba | 30 kukirawo, abanemulugunyi'za, ma- 
| Ti. Mukama nti Kale Abamisiri bali- zima temnlituka munsi, gyenaimu.- 

HAS kiwulira; kubanga wa'gya abantu)  siriza omukono gwange okubatūza 
| Ww; X2. bano mubo namanyigo nobalinyi- omwo, ” wabula Kalebu mutabani |” Kubal 
| AN 14 sa; nebakibulira abatūla munsi wa Yefune, ne Yosuwa mutabani | 2% 62. 

m muno: 'bawulira nga 'gwe Muka- | 31 wa Nuni. #Naye abana ba'mwe |’ Mali 

ae i ma oli wakati mu bantu bano; ku- abato, bemugambye okuba omu- |? 

banga 'gwe Mukama olabika amaso nyago, abo ndibaingiza, nabo bali- 

* Kun 13 namaso, “nekirekyo kiimirira kubo, | 32 manya ensi 'gyemuganyi. Naye | ' Zab. 106 
EEr nobakulembera, mu mpagi eyekire 'mwe, “ emirambo gya'mwe girigwa | 34 kojo 
i H emisana. ne mu mpagi eyomuliro | 33 mu 'dingu muno. Nabāna ba- | sẹ, 

ai a |15 ekiro. Kale bwono'ta abantu bano) 'mwe banibinga '#batambuze mu | Beb. 3. 17. 

14; 105. 3. ngomuntu omn, kale amawänga 'dungu okumala y emyäka ana, era | y ea 
agäwulira etutumolyo balyogera banabangako obwenzi bwa mwe, | Zab. 107 
| “Mas. |16nti Kubanga Mukama “ teyainza okutūsa emirambo gya'mwe lwegi- | y Ma 2 14 
AAY 4 kuingiza bantu bano munsi gyeya- | 34 rizikiririra mu 'diungu. #Ngomu- |: Kubal 
i ` balairira, kyeyava aba tira mu 'dii- wendo gwenaku bwegwali zemwa.- | 13. 28. 

17 Kale kakano, nkwegairi'de, ke'teramu ensi, “ze naku ana, buli | “Zab. 95 
obuinza bwa Mukama bubere| lunaku mwaka, bwemunābangako |” 
18 bungi, nga bwewayogera nti Mu- bwemutyo obutali butukirivu bwa- 

V Kur. 34. kama valwawo okusunguwala, era 'mwe, gye myaka ana, era 'mu- | 51 Basek. 

ANA owokusasira kungi, asonyiwa obu- | 35 namanyanga bwenababulira. c 'Nze | kibla 

Uwa tali butukirivu nokusobya, era ata- Mukama njoge'de, mazima ndikola | 105. 42. ` 

mek limu'gyako musāngo nakatono (a- kino dekibina kino kyona ekibi, | Beh. 41. 

"Kur. 20 guliko;; zawalana obutali butūki- abankung'ani'deko: mu 'dūngu mu- a ang 
47 rivu bwa bajaja babwe ku bana, ku no mwebalizikiririra, era mweba- | 4 Kuhal. 

mirembe egyokusatu negyokuna. | 36 lifira. “Nabantu Musa beyatnma |? ural 

| € Kuv. 4. | 19 Nkwegairi'de, “sonyiwa, obutali okuke'ta ensi, abikomawo neba- | 13.31, 32. 
x butūkirivu bwabantu bano ngoku- mwemulugunyizisa ekibina kyona, 

' è Zab. 106. sasirakwo bwekuli bokungi, era nga nga baleta Shishmbo ebibi kunsi, | 
PTER c DHE ason ānga abantu banoi 37 abantu abo abaleta ebigambo ebibi 
38. okuva mu Tiin na guno gujwa. ebyensi /nebafa kawumpuli mu ma- | /1 Kol. 10. 
4 Zab. 108. | 20 Mukama nagamba nti “4Nsonyiye | 38 so ga Mukama. Naye Yosuwa mu- | gig, 5, 
AL 516. 21 ngekigambokyo bwekiba'de: naye tabani wa Nuni ne Kalebu mntaba- | 
1 Yok. mazima dala, nga bwendi omula- ni wa Yefune nebasigalawo nga ba- ! 
sa a mu, era ° ngensi zona bweziri'jula lamu ku bantu abo abāgenda okuke- 

19. 22 ekitibwa kya Mukama; /kubanga | 39 'ta ensi. Awo Musa nābūlira abana 

Ma. 1.35 abasaja abo bona abilaba ekitibwa ba Isiraeri bona ebigambo ebyo: ' 
a7 kyange nobubonero bwānge bwe- Nebago- ' 

Beb. 3. 17 nakolera mu Misiri ne mu 'dingn, | 





naye nebankema emirundi gino e- 


lokoka enkya mu makya, nebege- 


| 40 abantu nebawubala nyo. 
ndera ku ntiko yolusozi nga bogera 





i 











41 kubanga twayonona. 


nti Laba, 9 tutuno, era tuniyambu- 
ka mu kifo Mukama kyeyasubiza : 
Musa na- 
gamba nti Kakano musobeza ki 
ekiragiro kya Mukama, kubanga 


Ma. 1.42 | 42 tekibe na mukisa ? #Temwambuka, 


es Ma. 7.1. 


$ 
m 
p 
= 


l Lev. 7.11. 


“ Kubal 
28. 12, 14. 


” Kubal. 
w. 





43 gabalabe ba'mwe. 


128 

k 2 Byom. 

18. 2. 

t Ma. 1. 43. ! 44 
m Kubal. 

n.3 

Balam. 1. 

17. 


11 Mukama. 


kubanga Mukama tali mu'mwe; 
muleme okukubirwa dala mu maso 
Kubanga eyo 
Omwamaleki Nomukanani bali mu 
maso ga'mwe, era munägwa neki- 
tala: kkubanga mwa'da enyuma 
obutagoberera Mukama, Mukama 
kyanāva alema okubêra na'mwe. 

aye ! nebeyinula okulinya ku nti- 
ko yolusozi: naye sanduko eyenda- 
gāno ya Mukama ne Musa tebāva 
45mu lusisira. Awo Omwamaleki 


ku lusozi okwo, nebabakuba neba- 
basera dala okutūsa ™ Ekolima. 


1 5 Mukama nagamba Musa nti 
2 a Yogera nabana ba Isiraeri 
obegambe nti Bwemulimala okutū- 
ka munsi gyemunatilangamu, gye- 
8 mbawa, era nga bmwaga'de oku- 
wayo ekiwebwayo nomuliro eri Mu- 
kama, ekiwebwayo ekyokebwa oba 
sadaka, “okutukiriza obweyamo, 
oba okuba kyemuwayo kubwa- 
'mwe, oba dku mbaga za'mwe e- 
zalagirwa, okunyokereza Mukama 
eviimbe edūngi, kunte oba ku ndi- 
4 ga: kale “oyo anawangayo ekito- 
nekye anawangayo eri Mukama /e- 
kiwebwayo ekyobu'ta ekyekitūndu 
ekyekumi (ekya efa) eyobu'ta obu- 
lūngi obutabu'dwamu ~v ekitūndu 
5 ekyokuna ekya ini eyamafuta : no- 
mwenge okuba ekiwebwayo ekyo- 
kunywa, í ekitūndu ekyokuna ekya 
ini, onotegekānga wamu nekiwe- 
bwayo ekyokebwa oba olwa sada- 
ka, olwa buli mwana gwendiga. 
6 kOba olwendiga enume onotege- 
kanga okuba ekiwebwayo ekyobu- 
'ta ebitūndu bibiri ebyekumi (ebya 
efa) eyobu'ta obulingi obutabu- 
'dwamu ekitūndu ekyokusatu ekya 
7 ini eyamafuta: era okuba ekiwe- 
bwayo ekyokunywa onowangayo e- 
kitundu ekyokusatu ekya ini eyo- 
mwenge, ogwakawowo eri Mukama. 
8 Era OE e ente okuba 
ekiwebwayo ekyokebwa oba okuba 
sadaka, okutukiriza obweyamo, oba 
okuba lebiwebwayo olwemirembe 
9 eri Mukama: kale #anawangayo 
wamu nente ekiwebwayo ekyobu'ta 
ekyebitūndu bisatu ebyekumi (ebya 
efa)eyobu'ta obuliingiobutabu'dwa- 
10 mu ekitindu kya ini eyamafuta. E- 
ra onowangayo okuba ekiwebwayo 
ekyokunywa kitūndu kya ini eyo- 
mwenge, okuba ekiwebwayo eki- 
kolebwa nomuliro, ekyakawowo eri 
n Bwekityo bwekināko- 


OKUBALA. 





naserengeta, Nomukanani eyatūla | 


lebwangaolwa buli nte, oba olwa bu- 
li ndiga enume, oba oliwa bulimwana 
gwendiga omulume, oba abāna be- 
12 mbuzi. Ngomuwendo gwemunäte- 
kanga bwegunabanga, bwemunāko- 
langa bwemutyo ki'na emu ngomu- 
13 wendo gwazo bwegunabanga. E- 
nzilwa bona banakolanga ebyo bwe- 
batyo, bwebanawangayo ekiwebwa- 
yo ekikolebwa nomuliro, ekyevū- 
14 mbe edingi eri Mukama. Era o- 
magen bwanatulanga na'mwe, o- 
ba buli anabinga mu'mwe mu mi- 
rembe gya'mwe gyona, era ana 
pade okuwayo ekiwebwayo ekiko- 
ebwa nomuliro, ekyevūmbe ediingi 
eri Mukama; nga 'mwe bwemuko- 
15 la, naye bwanakolanga bwatyo. Mu 
kibina, wanabangawo 9 etêka limu 
gyemuli neri omugenyi anatulanga 
(mu'mwe), eteka eritali' gwawo mu 
mirembe gya'mwe gyona: nga 'mwe 
bwemuli, nomugenyi aaa A 
16 bwatyo mu maso ga Mukama. E- 
teka limu nobulombolombo bumu 
binabanga gyemuli neri omugenyi 
anatulanga na mwe. 
17 Mukama nāgamba Musa nti 
18 P Yogera nabāna ba Isiraeri oba- 
gambe nti Bwemulitūka munsi gye- 
19 mbatwala, awo olunatukanga, bwe- 
munalyanga ku ” mugati ogwensi, 
munawangayo ekiwebwayo ekisitu- 
20 libwa eri Mukama. Ku #mugoyo 
gwa'mwe ogwoluberyeberye kwe- 
muna'gyanga Omugati nemuguwa- 
yo okuba ekiwebwayo ekisitulibwa: 
nga bwemukola ekiwebwayo ekisi- 
tulibwa ekyomugiliro, bwemunaki- 
21 situlanga bwemutyo. Ku mugoyo 
gwa'mwe ogwoluberyeberye kwe- 
muna'gyanga okuwa Mukama ’ eki- 


webwayo ekisitulibwa mu mirembe | jg 


gya'mwe gyona. 
22 Era bwemunāsobyānga nemuta- 
kwata biragiro bino byona, Muka- 
23 ma byeyababülira Musa, byona Mu- 
kama byeyabalagira nomukono gwa 
Musa, okuva ku lunaku Mnkama 
lweyalagirirako, noluvanyuma lwo- 
na mu mirembe gya'mwe gyona; 
24 awo olnnātūkānga, “bwemunaba- 
nga mukikoze nga temumanyiri- 
'de, ekibina nga tekimanyi, ekibi- 
na kyona banawangayo ente emu 
euvubuka okuba ekiwebwayo e- 
kyokebwa, olweviimbe edūngi eri 
Mukama, wamu nekiwebwayo kya- 
ko ekyobu'ta, nekiwebwayo kyako 
ekyokunywa, ngeteka bweriri, ®© ne- . 
mbuzi emu enume okuba ekiwe- 
bwayo olwekibi. Era #kabona anā- 
tangiriranga ekibina kyona ekya- 
bana ba Isiraeri, era banasonyibwa- 
nga; kubanga kuba'de kusobya, 
era nga balese ekitone kyabwe, eki- 
webwayo ekikolebwa nomuliro eri 
Mukama, nekyibwe ekiwebwayo 





14. 41— 16. 25. 





15. 26— 16. 18. 


2 Lev. 4. 


uu 


€ Ler. 4. 
3a. 


íi Ma. 2 
22. 
Mat. 23.5. 


gay: 6. 
Kutal. 9. 
9: Zi. 2 
Yud. JL 


olwekibi mu maso ga Mukama, o- 
26 lwokusobya kwabwe: nekibīna kyo- 
na ekyabana ba Isiraeri banasonyi- 
bwanga, nomugenyi atūla mubo; 
kubanga kyakolebwa nga tebama- 
27 nyin'de eri abantu bona. Era 
z omuntu bwanayononanga nga ta- 
manyiri'de, kale anawangayo embu- 
zi endiisi etenamala mwaka gumu 
28 okuba ekiwebwayo olwekibi. 4 Era 
kabona anatangiriranga obulamu 
obusobya, bwanayononanga nga ta- 
manyiri' de, mu maso ga Mukama, 
okumutangirira; kale anasonyibwa- 
29 nga. Munabanga neteka limu eri 
oyo anakolanga ekikolwa kyona 
nga tamanyiri'de, eri enzalwa mu 
bana ba Isiraeri, neri omugenyi 
30 atūla mubo. >? Naye obulamu obu- 
nakolanga ekikolwa kyona nekye'jo, 
obanga nzalwa obanga mugenyi, 
oyo ngavo'de Mukama; nobulamu 


tukirivubwe bunabanga kuye. 

32 Awo abana ba Isiraeri bwebali 
nga bakyali mu diingu, “ nebasānga 
omuntu ngalondera enku ku luna. 

33 ku lwa Sabiti. Nabo abamusanga 
ngalonda enku nebamuletera Musa 

34 ne Aloni nekibina kyona. /Neba- 
musiba, kubauga tekinategezebwa 

35 bwanakolebwa. Mukama nagamba 
Musa nti Omuntu oyo ? taleme ku- 
'tibwa: ekibina kyona kinamuku- 
bira amainja ebweru wolusisira. 

36 Ekibina kyona nebamutwala ebwe- 
yu wolusisira, nebamukuba amai- 
nja, nifa; nga Mukama bweyala- 
gira Musa. 

37 Mukama nagamba Musa nti 

38 Yogera nabana ba Isiraeri í obala- 
gire okwekolera amatānvuwa ku 
nkugiro zebyambalo byābwe mu 
mirembe gyabwë gyona, era bateke 
omugwa ogwa kaniki ku mutānvu- 

39 wa agali ku buli lukugiro : era ga- 
nabanga gyemuli amatanvuwa, mu- 

alabenga nemu'jukira ebiragiro 
yona ebya Mukama, nemubikola ; 
k muleme okutambulatambula oku- 
goberera omutima gwa'mwe 'mwe 
namaso ga'mwe 'mwe, byemuisa 

40 okugoberera t okwenda nabyo : mu- 
'jukire ebiragiro byange byona ne- 
mubikola, nemuba ” batukuvu eri 

41 Katonda wa'mwe. 'Nze Mukama 
Katonda wa'mwe, eyaba'gya munsi 
Yemisiri, okuba Katonda wa'mwe: 
'nze Mukama Katonda wa mwe. 

1 6 Awo 4 Kola, mutabani wa Izu- 

kali, mutabani wa Kokasi, mu- 
tabani wa Levi, ne Dasani ne Abi- 


OKUBALA. 


mutabani wa Peresi, batabani ba 
2 Leubeni, nebatwala (abantu): ne- 
bagolokoka mu maso ga Musa, wa- 
mu nabalala abokubana ba Isiraeri, 
babakulu bekibina bibiri mwatano, 
abaitibwa mu kung'aniro, abasaja 
8 abayatikirira: “nebekung'anyiza ku 
Musa ne ku Aloni nebabagamba nti 
Muinga okwekuza, kubanga deki- 
bina Eyona kitukuvu, buli muntu 
kubo, era ¢ Mukama ali mubo: kale 
mwegulumiriza ki okusinga ekibi- 
4 na kya Mukama? Awo Musa bwe- 
yakiwulira / navunama amasoge : 
5 nagamba Kola ne ba'ne bona nti 
Eukya Mukama analaga ababe bwe- 
bali, v nomutuknvu bwali, era anā- 
musembeza gyali: oyo 7 gwanalo- 
6 nda kanamusembeza gyali. 
kole bwemuti; mu'dire ebyoterezo, 


7 Kola ne ba'ne bona; muteke omwo |: 
omuliro, mubitekeko obubāne mu |: 


maso ga Mukama enkya: kale olu- 
natuka omuntu Mukama gwanalo- 
nda yanaba omutukuvu: muinga 
okwekuza, 'mwe batabani ba Levi. 

8 Musa nagamba Kola nti Muwulire 
9 'no, 'mwe batabani ba Levi: kyali 
l kitono gyemuli Katonda wa Isi- 
raeri ”" okubawula mu kibina kya 
Isiraeri, okubasembeza gyali ; oku- 
kolanga okuwereza okwomunyu- 
mba ya Mukama, nokuimirira- 
nga mu maso gekibina okubawe- 
10 reza; nokusembeza 'gwe ne baga- 
ndabo bona batabani ba Levi wamu 
nawe? era munonya nobwakahona ? 

11 Kyemuvu'de mukung'anira ku Mu- 
kama 'gwe ne bano bona: ne #Alo- 

ni yani 'mwe okumwemulugunyi- 
12 za? Musa nātuma okuita Dasani 
ne Abiramu, batabani ba Eriabu : 
nebagamba nti Tetu'ja kwambuka : 

13 kyali kitono 'gwe ORUL KTA munsi 
ekulukuta namata nomubisi gwe- 
njuki notulinyisa, okutu'tira mu 
'dungu, era naye nokugwinira ne- 
kikugwanira ⁄ okwefūla omulangira 

14 kufe? Era nate totulese P munsi 
ekulukuta namata nomubisi gwe- 
njuki, 's0 totuwa de busika bwa ni- 
miro nensuku ezemizabibu : 
gala oku'gyamu amaso abantu abo? 

15 tetu'ja kwambuka. Awo Musa na- 
sunguwala nyo, nagamba Mukama 
nti ”To'sayo mwoyo eri ekyābwe 
ekiwebwayo: siba'gyangako na ndo- 
goi emu, 's0 sikolanga bubi nomu 
16 kubo. Musa nagamba Kola nti 
'Gwe nekibinakyo kyona mubere 
mu maso ga Mukama, gwe nabo 
17 ne Aloni, enkya : mu'dire buli mu- 
ntu ekyoterezokye, mubitekeko o- 
bubane, mulete mu maso ga Muka- 
mabuli muntu ekyoterezokye, ebyo- 
terezo ebikumi bibiri mwatano; na- 
we ne Aloni, buli muntu ekyotere- 


ramu, batabani ba Eriabu, ne Oni, | 18 zokye. Neba'dira buli muntu ekyo- 


E 


Mu- “8. 


oya- | $ 


129 


b Kubal. 
26. b. 

€ Zab. 106. 
16. 

d Kurv. 19. 
6. 


“Kur. 3. 


49. 
Kubal. 14. 
l4; 33. 34. 
fXutal. 
14. 5; 20. 


AA 16. 
1 Kol. 3. 5. 





130 


WW — Á Tanaman aana aa e 


# Kur. 16. 


v Lub. 19. 


Y Kuv. 3. 
12. 
Ma. 18. 22. 


"Kur. 24, 
1 


3. 
Yer. 23. 16. 
Yok. 3. 30. 


OKUBALA. 
| 


4 





terezokye, nebabitekamu omuliro, 
neba'sako obubane, nebaimirira ku 
mulyango gwewema eyokusisinka- 
nirangamu wamu ne Musa ne Alo- 
19 ni. Kola nakung'anyiza kubo eki- 
bina kyona ku mulyango gwewema 
eyokusisinkanirangamu: $ekitibwa 
kya Mukama nekirabikira ekibina 
kyona. 
20 Mukama nagamba Musa ne Aloni 
21 nti ? Mweyawule wakati mu kibina 
kino ndyoke “mbazikirize mangwa- 
22 go. Nebaviinama amaso gabwe ne- 
bagamba nti Ai Katonda, Katonda 
wemyoyo gya bona abalina emibiri, 
omuntu omu ngayononye onosu- 
23 nguwalira ekibina kyona? Muka- 
24 ma nigamba Musa nti Gamba eki- 


bina nti Mugolokoke mnve ku wema 


25 ya Kola, Dasani, ne Abiramu. Mu- 
sa nagolokoka nagenda eri Dasani 
ne Abiramu; abaka'de ba Isiraeri 

26 nebamugoberera. Nagamba ekibi- 
na nti Mbegairi'de, © muve kn we- 
ma ezabantu bano ababi, so temu- 
koma ku kintu kyona ku byabwe, 
muleme okuzikirizibwa mu bibi 

27 byabwe byona. Awo nebagolokoka 
nebava ku nyumba ya Kola, Da- 
sani, ne Abiramu, enjui zona: Da- 
sani ne Abiramu nebafuluma, ne- 
baimirira ku mnlyango gwewema 
zabwe, ne bakazi bibwe, ne bata- 
bani babwe, nabana babwe abato. 

28 Musa nagamba nti v Ku kino kwe- 
munategerera nga Mukama yantu- 
ma okukola emirimu gino gyona; 
kubanga saima ? mu magezi gānge 

29 'nze (okugikola). Abantu bano bwe- 
balifa ngabantu bona bwebafa bu- 
lijo, oba bwebali'jirwa ngabantu 
bona bweba'jirwa; kale Mukama 

30 nga teyantuma. Naye Mukama 
bwanakola ^ ekigambo ekigya, e'ta- 
ka neryasama akamwa kalyo. neri- 
bamira, wamu nebyabwe byona, ne- 
ba'ka ? nga balamu mu bunya; kale 
munategera ngabantu bano banyo- 

31 mye Mukama. “Awo olwatuka, 
bweyali ngagenda okumala okwo- 
gera ebigambo ebyo byona, e'taka 

32 neryatika eryali wansi wabwe: ensi 
neyasama akamwa kayo, nebamira, 
nenyumba zabwe, 4 nabantu bona 
aba Kola, nebintu byabwe byona. 

33 Bwebatyo bo nebyabwe byona ne- 
ba'ka nga balamu mu bunya: ensi 
nebasanikira, nebazikirira mu kibi- 

34 na. Isiraeri yona abali babetolo'de 
neba'duka olwokulira kwabwe: ku- 
banga bigamba nti Ensi ereme 

35 okutumira 'fe. “Omuliro neguva 
eri Mukama, negwokya abasaja e- 
bibiri mwatano abiwayo obubane. 

36,37 Mukama nagamba Musa ntiGa- 
mba Freazali mutabani wa Aloni 
kabona, a'gye ebyoterezo mu mu- 
liro, nawe ofuke eyo omnliro; ku- 











38 banga bitukuvu; ebyoterezo bya 
Jbano abayonona ku bulamu bwa- 
bwe bo, babifūle esowani eziwese- 
bwa okubi'ka ku kyoto: kubanga 
babiwa'deyo mu maso ga Mukama, 

'— kyebibere'de ebitukuvu: era binā- 
banga v kabonero eri abina ba Isi- 

39 raeri. Ereazali kabona natwala 

ebyoterezo ebyebikomo, abo abo- 
ke'dwa byebawa'deyo; nebabiwesa 

140 okuba ekibi'ka ku kyoto: okuba 

|  ekijukizo eri abana ba Isiraeri, 

“omu'na'gwanga yena, atali wa za- 
'de lya Aloni, alemënga okusembera 
okunyokeza obubane mn maso ga 

Mukama; alemenga okuba nga 

Kola, era nga ba'ne: Mukama 

nga bweyamugamba nomukono gwa 

Musa. 

Naye ku Iwenkya kt ekibina kyona 
ekyabana ba Isiraeri nebemulugu- 


41 


nyiza Musa ne Aloni nga bogera | 55 


nti Mwa'se abantu ba Mukama. 
'42 Awo olwatuka, ekibina bwekyali 
kikung'ani'de ku Musa ne ku Alo- 
ni, nebatunulira ewema eyokusisi- 
nkanirangamu: era, laba, lekire 
nga kigibi'seko, m ekitibwa kya Mu- 
43 kama nekirabika. Musa ne Aloni 
neba'ja mu bwenyi bwewema eyo- 
44 kusisinkanirangamu. Mukama na- 
45 gamba Musa nti Mugolokoke muve 
wakati mu kibina kino, mbazikirize 
mangwago. Nebaviinama amaso 
46 gabwe. Musa nāgamba Aloni nti 
"Dira ekyoterezokyo, o'gye omuliro 
ku kyoto oguteke omwo, o'seko o- 
bubane, okitwale mangu eri ekibi- 
na, obatāngirire: kubanga * obu- 
sungu bufulnmye eri Mukama : ka- 
47 wumpuli atann'de. Aloni na'dira 
nga Musa bweyayogera, na'duka 
nagenda wakati mu kibina; era, 
laba, kawumpuli ngatanu'de mu 
bantu: natekako obubane, natangi- 
48 rira abantu. Naimirira wakati wa- 
bafu nabalamn; kawumpuli nazii- 
49 zibwa. Nabo abafa kawumpuli bali 
kakumi mwenkumi nya mu lusa- 
nvu, Obuta'sako abo abafa olwe- 
50 bigambo bya Kola. Aloni na'dayo 
eri Musa ku mulyango gwewema 
eyokusisinkanirangamu: kawumpu- 


li naziizibwa. 
1 7 2 Mukama nagamba Musa nti Ga- 
, mba abāna ba Isiraeri, oba'gye- 
ko emi'go. buli nyumba ya bakita- 
bwe gumu, ku bakulu babwe bona 
ngenyumba za bakitibwe bweziri, 
emi'go kumi nebiri: wandika eri- 
nya lya buli muntu ku mn'gogwe. 
3 Eraonowandika erinya lya Aloni ku 
mu'go gwa Levi: kubanga buli mu- 
twe gwenyumba za bakitabwe omu- 
4 'go gunaba gumu. Era onogitere- 
ka mu wema eyokusisinkanirāīnga- 
mu mu maso gobujulirwa, “ wensi- 











” Zab. 106. 
2. 






4 


16. 19— 17. 4. ! 





17. 5—18. 18. 


113 'fena tufu'de. 






5 sinkanira na'mwe. Kale olunatn- 
ka, omuntn byuwenalonda omu'go- 
gwe gunaloka: nange namalawo 
reon okwemulugunya kwabana ba 

siraeri, kwebabemulugunyiza. Mu- 
sa nagamba abana ba Isiraeri, aba- 
kulu bibwe bona nebamuwa emi- 
'go, buli mukulu gumu, ngenyumba 
za bakitabwe bweziri, gye mi'go ku- 
mi nebiri : nomu'go gwa Aloni gwa- 
7 li mu mi'go gyabwe. Musa natere- 
ka emi'go mu maso ga Mukama mn 

8 “wema eyobujulirwa. Awo olwa- 
tuka enkya Musa naingira mu we- 
ma eyobujulirwa; era, laba, omu- 
'go gwa Aloni ogwomunyumba ya 
Levi nga gumeze neguloka negusa- 
nsula negubala amalozi amengevu. 
9 Musa nāfulamya emi'go gyona eri 
abana ba Isiraeri bona ngagi gya 
mu maso ga Mukama: nebalaba, 
neba'dira buli muntu omu'gogwe. 

10 Mukama nigamba Musa nti “'Zayo 

omu'go gwa Aloni mu maso gobu- 
julirwa, okukiimibwanga okuba ʻa- 
kabonero eri abana bobujemu; oma- 
lewo okwemulugunya kwabwe ku- 
11 'nze, baleme okufa. Musa bweya- 
kola bwatyo : nga Mukama bweya- 
mulagira, bweyakola. 

12 Abana ba Isiraeri nebagamba 

Musa nti Laba, tuzikirira, tufu'de, 

J Buli anasembera- 

nga, anasemberinga ku nyumba ya 
ukama, anafanga: 'fena tuliziki- 


rira? 
1 8 a "Gwe ne batabanibo nenyumba 
bakita'mwe wamu nawe muna- 
angako obutali butūkirivu bwawa- 
tukuvu: era 'gwe ne batabanibo 
wamu nawe > munabingako obuta- 
li butukirivu bwobwakabona bwa- 
2 mwe. Ne bagandabo nabo, ekika 
kya Levi, ekika kya kitiwo, base- 
mbeze wamu nawe, baga'tibwe na- 
we, “bakuwerezenga: naye <'gwe 
ne batabanibo wamu nawe muna- 
banga mu maso gewema eyobuju- 
3 lirwa. Era banākūmānga byewa- 
teresebwa, “nebiteresebwa Ebye- 
wema Mwa kyo'ka / tebasembere- 
ranga bintu bya mu watukuvu ne- 
kyoto, 9 baleme okufa, bo newaku- 
4 ba'de 'mwe. Era baliga tibwa nā- 
we nebakūma ewema eyokusisinka- 
nirangamu nga bwebateresebwa, o- 
lwokuwereza kwona okwomu We- 
ma: inomu'na'gwanga tabasembe- 

5 reranga. Era munakumanga ka. 
watukuvu nga bwemwateresebwa, 
nekyoto nga bwemwateresebwa: 
walemenga okuba obunsungu nate 
6 ku bina ba Isiraeri. Nange, laba, 
'nze ' nziye baganda ba mwe Abale- 
vi mn bana ba Isiraeri: ™ bo kira- 


Mukama nagamba Aloni nti 


bo gyemuli, ekiwere'dwa eri Muka- ' 18 Nenyama yazo enebanga yiyo,” nge- 





m AA Nga GN, AAA me A ngg gg Ng 
. 


OKUBALA. 


ma, okukolanga okuwereza okwo- 
muwema eyokusisinkanirāngamn. 

7 * Nawe ne batabanibo wamu nawe 
munakumiranga obwakabona bwa- 
'mwe buli kintu ekyekyoto nebyo e- 
biri 9 munda we'gigi; era munāwe- 
rezānga: mbawa obwakabona okuba 
okuwerezakwemuwere'dwa: nomu- 
'na'gwanga anasemberanga ana ti- 
bwanga. 

8 Mukama nāgamba Aloni nti Na- 
nge, laba, P nze nkuterese za ebi- 
webwayo gyendi ebisitulibwa, ebi- 
ntu byona ebyabāna ba Isiraeri e- 
bituknzibwa, 'gwe mbiwa'de ” olwo- 
kufukibwako amafuta, ne bataba- 
nibo, okuba e'banja enaku zona. 

9 Bino bye binabanga ebibyo kn bi- 
ntu ebitnknvu enyo, ebinafi kānga- 
wo ku muliro: buli kitone kyabwe, 
buli # kyebawayo ekyobu' ta, na bu- 
li tkyebawayo olwekibi, na buli 
u kyebawayo olwomusango, byeba- 
nansasulanga, binabanga bitukuvu 
nyo, bibyo era bya batabanibo. 

10 © Onolyangako ngebintu ebitukuvu 
enyo: buli mnsaja analyangako: 

11 binabanga bitukuvu gyoli. Era bi- 

no bibyo: Vekirabo kyabwe kyeba- 

wayo ekisitulibwa, byona abana ba 

Isiraeri byebawayo ebiwabibwawa- 

bibwa: mbikuwa’de ?'gwe ne bata- 

banibo ne bawalabo wamu niwe, o- 

kuba e'banja enaku zona: Gbuli 

muntu omnlongöfu ali mu nyumba- 

12 yo analyangako. vAmafuta gona 

agasinga obulūngi ne zabibu zoną 

ezisinga obulūngi, ne ku ng ano, 

c ebiberyeberye kubyo byebanawi- 

13 nga Mukama, gwe mbiwa'de. Ebi- 

bala ebinasokanga obwengera ku 

byona ebiri munsi yabwe, 4 byeba- 
naleteranga Mukama, binabanga 
bibyo; buli muntu omulongofu ali 

14 mu nyumbayo analyangako. “Bu- 

li kintu ekinawongebwanga mn Isi- 

15 raeri kinabanga kikyo. Buli /eki- 

na'gulanga enda, ku byona ebirina 

omubiri byebawayo eri Mukama., o- 

banga muntu obanga nsolo, binaba- 

nga bibyo: naye V omuberyeberye 
womuntu tolemanga kununula, ne- 
mberyeberye zensolo ezitali nongo- 

16 fu ononunulänga. Nebyo ebinaba- 

nga ebyokununnulibwa kubyo ebya- 

kamaze omwezi ogumu ononunulă- 
nga,!ngokubalakwo bwekunabanga, 
nomuwendo ogwa sekeri tano, nga 
sekeri eyomuwatukuvu bweri [ke- 
17 yo ze gera abiri . ! Naye emberye- 
berye yente, oba emberyeberye ye- 
ndiga. oba emberyeberye yembuzi, 
tonunulanga; ezo ntukuvu: ™ ono- 
mansiranga omusai gwazo ku kyo. 
to, noyokya amasavu gazo okuba 
ekiwebwayo ekikolebwa nomuliro, 
okuba evumbe edungi eri Mukama. 





131 


29; 23. 19; 
26. 


H. 5 
Lev. 2 14 
Kubal. 18. 









r 


° lu. 11. 


-—— 


OKUBALA. 





kifuba ekiwūbibwawūbibwa era 
ngekisāmbi ekyadyo, enebānga yi- 

19 yo. ° Byona ebisitulibwa ebiwe- 

wayo ku bintu ebitukuvu, abāna 
ba Isiraeri byebawayo eri Mukama, 
nkubiwa'de 'gwe ne batabanibo ne 
bawalabo wamu nawe, okuba e'ba- 
nja enaku zona : P ye ndagano eyo- 
munyo eteri gwawo mu masoga Mu- 
kama eri 'gwe neri eza'deryo awa- 

20 mu nawe. Mukama nagamba A- 
loni nti Tobenga na busika munsi 
yabwe, 'so tobenga na mugabo gwo- 
na mubo: ”'nze mugabogwo nobu- 
sikabwo mu bina ba Isiraeri. 

21 Era abana ba Levi, laba, s mba- 
wa'de ebitūndu byona ebyekumi e- 
byomu Isiraeri okuba obusika, oku- 
ba empira yokuwereza kwabwe 
kwebawereza, kwe! kuwereza okwo- 
muwema eyokusisinkanirangarmu. 

22 a Nokuva lero abana ba Isiraeri te- 
basembereranga wema ya kusisi- 
nkanirangamu, “balemenga oku- 

23 bako ekibi nebafa. Naye y Abalevi 
banakolinga okuwereza okwomu- 
wema eyokusisinkanirangamu, na- 
bo banabangako obutali butūkirivu 
bwabwe: lino linabanga teka erita- 
li'gwawo mu mirembe gya'mwe gyo- 
na, era mu bana ba Isiraeri teba- 

24 banga na busika. Kubanga 2 ebi- 
tundu ebyekumi ebyabana ba Isi- 
raeri, byebawayo okuba ekiwebwa- 
yo ekisitulibwa eri Mukama, bye- 
mbawa'de Abalevi okuba obusika : 
kyenvu'de mbagamba nti Mu bana 
ba Isiraeri tebabanga na busika. 

25,26 Mukama vagamba Musa nti E- 
ra nate onoyogera Nabalevi nobaga- 
mba nti Bwemunasolozanga ku ba- 
na ba Isiraeri ebitūndu ebyekumi 
byembawa'de kubo okuba obusika 
bwa'mwe, kale munawangayo ku- 
byo ekiwebwayo ekisitulibwa eri 
Mukama, ekitundu ekyekumi ekye- 

27 bitundu ebyekumi. Era kyemuwa- 
yoekisitulibwa kinabalibwanga gye- 
muli, nge'mere enkalu eyomuguli- 

28 ro, era ngebijula mu sogolero. Bwe- 
mutyo na'mwe muna'gyanga ku bi- 
tundu bya'mwe byona ebyekumi a- 
bana ba Isiraeri byebabawa, oku- 
wayo ekiwebwayo ekisitulibwa eri 
Mukama; eri muna'gyanga kubyo 
okuwa Aloni kabona ekiwebwayo 

29 ekya Mukama ekisitulibwa. Kn bi- 
rabo bya'mwe byona kwemuna'gya- 
nga buli ekiwebwayo ekya Mukama 
ekisitulibwa, kwebyo byona ebisi- 
nga obulungi, kye kitundu kyabyo 
ekitukuzibwa kyemu'gya kubyo. 

30 Kyonova obagamba nti Bwemuna- 
situlanga ebisinga obulungi kubyo, 


ngekyengera ekyomugiliro,era nge- 
31 kyengera ekyomusogolero. 


ga a E e ————. 


kale binabalibwanga eri Abalevi ; 


Era ' 
munabiriranga mu buli kifo, 'mwe . 


nenyumba za'mwe: kubanga ye 
ampëra ya mwe olwokuwereza kwa- 
'mwe okwomuwema eyokusisinka- 
32 nirangamu. 'S0 vtemubengako ki- 
bi olwebyo, bwemunamalanga oku- 
situla kubyo ebisinga obulūngi ku- 
byo: ’sō c temuvumisanga bintu bi- 
tukuvu bya bana ba Isiraeri, mule- 


mênga okufa. 
1 9 MurAMA nagamba Musa ne A- 
2 loni nti Lino lye têka eryekira- 
giro Mukama kyeyalagira ngaga- 
mba nti Gamba abana ba Isiraeri 
bakuletere ente endiisi eya lukunyu 
eteriko 'bala, eteriko bulema, 4 ete- 
3 tekebwangako kikoligo: era muna- 
giwanga Ereazali kabona, naye ĉa- 
nagifulum yanga ebweru wolusisira, 
4 nebagi'tira mu masoge: awo Erea- 
zali kabona anatolanga ku musai 
gwayo nengaloye, “namansira ku 
musai gwayo okwolekera obwenyi 
bwewema eyokusisinkanirangamu 
emirūndi musinvu; nebokera ente 
5 mu masoge; de'diba lyayo nenya- 
ma yayo nomusai gwayo wamu 
6 nobu'sa bwayo anabyokyanga: ka- 
bona na'dira ¿omuti omwerezi ne- 
zobu nolugoye olumyufu, nabisala 
7 wakati ente weyokerwa. JAwo ka- 
bona anayozanga engoyeze, nanaba 
omubirigwe mu ma'zi, nālyoka ai- 
ngira mu lusisira, kabona naba a- 
tali mulongofu okutisa akawunge- 
8 zi. Noyo anagyokyanga anayoza- 
nga engoyeze mu mazi, nanaba o- 
mubirigwe mu ma’zi, naba atali mu- 
9 longofu okutūsa akawungezi. No- 
muntu omulongofu 9 anayolanga e- 
vu lyente, nalitereka ebweru wolu- 
sisira mu kifo ekirongêfu, era lina- 
kiimirwanga ekibina kyabana ba I- 
siraeri okuba tama 'zi agokwawula: 
10 ekyo kye kiwebwayo olwekibi. No- 
yo anayolanga e'vu lyente anayoza- 
nga engoyeze, naba atali mulongo- 
fu okutusa akawungezi : era linaba- 
nga eri abana ba Isiraeri neri omu- 
genyi atula mubo eteka eritali'gwa- 
ll wo. kAnakomanga ku mulambo 
gwomuntu yena anabanga atali mu- 
12 longofu enaku musānvu: loyo a- 


nerongosanga nago ku lunaku o- |. 


lwokusatu. ne ku lunaku olwomu- 
sanvu anabanga mulongofu: naye 
bwanalemanga okwerongosa ku lu- 
naku olwokusatu, kale ku Junaku 
olwomusanvu tabenga mulongofu. 
13 Buli anakomanga ku mulambo gwo- 
muntu yena afu'de, naterongosa, 
mngayonona enyumba ya Mukama; 
nga mu Isiraeri : kubanga teyama- 
nsirwako # ma'zi ga kwawula, ana- 
banga atali mulongofu; 9? obutali 
bulongofubwe nga bukyali kuye. 
14 Lino lye teka omuntu bwanafiranga 


18. 19—19. 14. 


e tu. 10, 7. 
Ma. 10.10. 
1 KoL 9. 
13. 

) Tim. 3. 
18. 

è Lev. 19. 
8; 2 16 


€ Lev. R. 
2,15 


aMa 21.3. 
} Bam. 6. 
b Lev. 4. 
12, 21; 16. 
T7. 

Beb. 13.11. 
e Lev. 4 6; 


16. 14, 19. 
Beb, 9. 13. 


d Kuv. 9. 
14 
Lev. 4. 11, 
12 


e Lev. 14. 
4, 6, 3. 

SI Lev. 11. 
2; 15.4 


| 19. 15— 20. 24. 


è Kuv. 15. 
0. 
Kubal 26. 
2. 
í Kuv. 17. 


aiei iti adan, sagagang Wa GA 








mu wema: buli anaingiranga mu 
wema na buli anabanga mu wema, 
anabanga atali mulongofu enaku 
15 musanvu. Na buli kintu ? ekyasa- 
miride, ekitaliko kisanikizo ekisi- 
16 bibwa kukyo, si kirongōfu. Na bu- 
li anakomanga ku 'tale ebweru ku 
muntu eya'tibwa nekitala oba ku 
mulambo oba ku 'gumba lyomuntu 
oba ku malalo anabanga atali mu- 
17 longofu enaku musanvu. Nolwa- 
tali mulongofu banatolanga ku 'vu 
eryekiwebwayo olwekibi ekyoke- 
bwa, nebafukako amazi agakulu- 
18 kuta mu kibya: nomuntu omulo- 
ngofu ana'diranga "ezobu, naginyi- 
ka mu ma'zi, nagamansira ku we- 
ma, ne ku bintu byona, ne ku bantu 
abalimu, ne kwoyo eyakoma ku 
'gumba aba kwoyo eya'tibwa oba 
19 ku mufu oba ku malalo: nomulo- 
ngofu oyo anamansiranga kwatali 
mulongofu ku lunaku olwokusatu 
ne ku lunaku olwomusanvu: #ne 
ku lunaku olwomnsanvu anamulo- 
ngosanga; awo anayozanga engo- 
yeze, nanaba mu ma'zi, naba mu- 
20 kn Kn akawungezi. Naye omuntu 
anibanga atali mulongofu natero- 
bwanga wakati mu kibina, kubanga 
. ayononye awatukuvu wa Mukama: 
ama zi agokwawula tegamansi'dwa 
21 kuye; si mulongofu. Era linaba- 
nga teka gyebali eritali' gwawo: no- 
yo anamansiranga ama 'zi agokwa- 
wula aniyozanga engoyeze; noyo 
anakomanga ku ma'zi agokwawula 
anabanga atali mulongofu okutusa 
22 akawuangezi. Na tbuli kintu atali 
mulongofu kyanakomangako kina- 
banga ekitali kirongofu: % nobula- 
mu obunakikomangako bunabanga 
obutali bulongofu okutüsa akawu- 
ngezi. 


20 Awo aabana ba Isiraeri, eki- 
bina kyova, nebatika mu 'di- 
ngu lya Zini mu mwezi ogwolube- 
rye e: abantu nebatūla mu Ka- 
desi; t Miryamu nafira eyo nazi- 
2 kibwa eyo. “Newataba mazi ga 
kibina: 4nebekung’anyiza ku Musa 
3 ne ku Aloni. “Abantu nebawakana 
ne Musa nebogera nti Singa twafa 
J a ba'fe bwebafira mu maso 
4 ga Mukama! Era 9 mwaletera ki 
ekibina kya Mukama mu 'dingu mnu- 
no, tufire omwo, 'fe nebisibo bya'fe? 

5 Era mwatu'gyira ki mu Misiri oku- 
tulinyisa okutuingiza mu kifo kino 
ekibi ? si kifo kya nsigo, 'sd si kya 
tini, 'so si kya mizabibu, 's6 si kya 
mikomamawanga; 's0 tewali ma'zi 

6 ga kuuywa. Musa ne Aloni ne- 
va mu maso gekibina nebagenda 

ku mulyango gwewema eyokusisi- 
nkanirangamu, t nebavūnama ama- 


OKUBALA. 


so gābwe: kekitihwa kya Mukama 
7 nekibalabikira. Mukama nāgamba 
8 Musa nti t 'Dira omu'go ogwo, o- 
kung'anye ekibina, 'gwe ne Aloni 
mugandawo, mugambire olwazi mu 
maso gābwe, lulete amazi galwo; 
era monoba'gyira amazi mu lwazi: 
bwotyo bwononywesa ekibina ne- 
9 bisibo byabwe. Musa ? na'dira o- 
mu'go ngagu'gya mu maso ga Mu- 
10 kama, nga bweyamulagira. Musa 
ne Aloni nebakung'anyiza ekibina 
mu maso golwazi, nabagamba nti 

o Muwulire 'no, 'mwe abajemu; 'fe 

tunaba'gyira amazi mu lwazi mu- 
11 no? Musa naimusa omukonogwe, 

nakuba olwazi nomu'gogwe emi- 
raundi ebiri: amazi mangi nega- 
vamu, ekibina nebanywa nebisibo 
12 byäbwe. Mukama nagamba Musa 
ne Aloni nti 7 Kubanga temunzi- 

'kiri'za, $ okuntukuza mu maso ga- 

bana ba Isiraeri, kyemuliva mulema 

okuingiza ekibina kino munsi gye- 
13 mbawa de. tApgo ge mazi Ageme- 
riba; kubanga abana ba Isiraeri 
bawakana ne Mukama, natukuzi- 
bwa mubo. 

“Musa natuma ababaka ngaima 
Ekadesi eri kabaka Wedomu, nti 
wBwatyo bwayogera Isiraeri mu- 
15 gandawo, nti Omanyi enaku zona 

ezatubako: Y bakita'fe bwebasere- 

ngeta mu Misiri, #netumala mu 

Misiri ebiro bingi; 4 Abamisiri ne- 


14 


16 batukola bubi ne bakita'fe: Dawo |% 
bwetwakabira Mukama, nāwulira |}; 


e'dobozi lya'fe, “natuma malaika, 
natu'gya mu Misiri: era, laba, tuli 
mu Kadesi, ekibuga ekiri ku nsa- 
17 loyo enkomerero: d katuite, nkwe- 


gairi'de, munsiyo : tetuliita mu ni- | e, 





133 


k Kulal. 
14. 10. 


“ Balam. 
31. 16, 17. 


“ Ma. 2. 
4; 23. 7. 


Y Lub. 44. 
8. 


miro newakuba'de mu lusuku lwe- 2 


mizabibu, 'so tetulinywa ku ma'zi 
agomunzi'zi: tunatambuliranga mu 
lugudo lwa kabaka, tetulikyamira 
ku mukono ogwadyo, newakuba'de 
ogwa kono, okutiisa lwetuliita ku 
18 nsaloyo. Edomu namugamba nti 
Toliita mu'nze, 'neme okukutabala 
19 nekitala. Abana ba Isiraeri neba- 
mugamba nti Tulirinyira mu lu- 
gudo: bwetunanywanga ku ma/zigo, 
'nze nebisibo byange, “kale niwa- 
nga omuwendo gwago: kampitemu 
20 buisi nebigere. Nagamba nti /To- 
liitamu. Edomu namutabala ne- 
'gye lingi. nomukono ogwamānyi. 


21 Bwatyo Edomu 9nagana okuisa; 


Isiraeri mu nsaloye: Isiraeri kye- 
yava “akyuka okuva gyali. 
22 Nebasitula $ Ekadesi nebatambu- 
la: abana ba Isiraeri, ekibina kyo- 
23 na, 'nebatika ku lusozi Kola. Mnu- 


kama nāgambira Musa ne Aloni ku | 


lusozi Kola, ku nsalo yensi ya E- 
24 domu, ngayogera nti Aloni anäku- 
ng'anyizibwa eri abantube: kuba- 


l Kuv. 17. 
5 

m Nek. 9. 
13. 

Zab. 78. 
15, 16 ; 105. 
41; 114 8. 
Is. 43. 20; 
48. 21. 

” Kubal. 
17. 10. 

9 Zab. 106. 
83. 

? Kur. 17. 
6. 

Ma. 8. 15. 
1 Kol. 10. 
4. 

? Kubal. 
Zi 14. 


l Kubal. 
2). 4. 


134 


“ Kubal. | 25 Agemeriba. 
33. 38. 





nga taliingira munsi gyempa de 
abana ba Isiraeri, kubanga mwa- 
jemera ekigambo kyange ku ma'zi 
mTwāla Aloni ne E- 
reazali mutabaniwe, obalinyise ku 
26 lusozi Kola: Aloni omwambuleko 
ebyambalobye, obimwambaze Erea- 
zali mutabaniwe: kale Aloni anā- 
kung'anyizibwa (eri abantube), era 
27 anafira eyo. Musa nakola nga Mu- 
kama bweyalagira: nebalinya ku 
lusozi Kola mu maso gekibina kyo- 


" Kuv. 9. | 28 na. Musa ”nāyambula Aloni e- 


2, 30. 
“Ma. 10.6; 
32. 


P Ma. 34. 
8. 


a Kubal 
13. 21. 


b Lev. Tr. 
28. 


€ Kubal. 
20. 22; 33. 
41. 


d Zah, 78. 
18. 

f Kuv. 16. 
3; 17. 3. 
Kubal. 
11. 6. 

7 1 Kol. 10. 
9. 

i Ma.8. 13. 
k Zab. 78. 
3. 


r Kubal. 
33. 43. 
° Kubal. 
33. 4. 


byambalobye, nabyambaza Ereazali 
mutabaniwe; 0 Aloni nafira eyo ku 
ntiko yolusozi: Musa ne Ereazali 
nebaserengeta nebava ku lusozi. 
29 Awo ekibina kyona bwebilaba nga 
Aloni afu'de, nebamala enaku ra- 
satu nga bakābira Aloni, enyumba 


ya Isiraeri yona. 
921 NOMUKANANI, kabaka Weyaladi, 
eyatiulanga mu bukika obwa- 
dyo, nāwulira nga Isiraeri a'ja 4 mu 
'kubo lya Asalimu; nalwana ne I- 

2 siraeri nawamba abamu kubo. Isi- 
raeri neyeyama obweyamo eri Mu- 
kama, nāgamba nti Bwonogabulira 
dala abantu bano mu mukono gwa- 
nge, 'ndizikiririza dala ebibuga 

3 byabwe. Mukama nawulira e'do- 
bozi lya Isiraeri, nagabula Abaka- 
nani; nebabazikiririza dala bo ne- 
bibuga byabwe : ekifo nekitūmibwa 
erinya lyakyo Kolima. 

4 cNebasitula okuva ku lusozi Kola 
nebagenda mu 'kubo Eryenyanja 
Emyufu, okwetolola ensi ya Edo- 
mu: obulamu bwabantu nebuke- 
ng'entererwa nyo olwo lugendo. 

5 d Abantu nebogera bubi ku Katonda 
ne ku Musa, nti “Mwatu'gyira ki 
mu Misiri okutulinyisa okufira mu 
'dungu? kubanga tewali kya kulya, 
'sa tewali ma'zi; /nobulamu bwa fe 
butami'dwa ekyokulya kino ekya- 

6 ngu. vV Mukama nasindikira abantu 
Temisota egyomnliro, negirima a- 
bantu; abantu bangi nebafa ku Isi- 

7 raeri” kAbantu neba'ja eri Musa 
nebagamba nti Twononye kubanga 
twayogera obubi ku Mukama ne 
ku'gwe; lsaba Mukama atu'gyeko 
emisota. Musa nasabira abantu. 

8 Mukama nagamba Musa nti We- 
kolere omusota ogwomuliro, ogu- 
teke ku mulongoti: awo olunatuka, 
buli alimi'Awa bwanagulaba, aniba 

9 mulamu. m™ Musa nakola omusota 
ogwekikomo, naguteka ku mulo- 
ngoti: awo olwatuka omusota bwe- 
gwali gulumye omuntu yena, bwe- 
yatunulira omusota, ogwekikomo, 

10 naba mulamu. Abana ba Isiraeri 
nebatambula ? nebasisira mu Obosi. 
11 Nebasitula Eyobosi nebatambula 
o nebasisira mu lIye-abalimu, mu 


OKUBALA. 





'dungu eryolekera Moabu, ku lui 
12 olwebuvanjuba. Nebavayo, neba- 
tambula, nebasisira mu kiwonvu 
13 kya Zeredi. Nebavayo nebatamba- 
la nebasisira emitala wa Alunoni, 
oguli mu dungu, ogusibuka mu 
nsalo Yabamoli: kubanga Alunoni 
ye nsalo ya Moabu, wakati wa 
14 Moabu Nabamoli. Kyekyava kyo- 
gerwa mu kitabo Ekyentalo za Mu- 
kama nti 
Vakebu mu Sufa 
Nebiwonvu bya Alunoni, 
Nebi'ko ebyebiwonvu 
Ebiserengetera eri enyumba za 
Ali, 
Era ebyesigama ku nsalo ya 
Moabu. 
16 Nebavayo (nebatambula) pey ii 
nda ? Ebeeri: olwo lwe lu'zi 
kama lweyabūlirako Musa nti Ku- 
ng'anya abantu, nange nabawa a- 
mazi. 


15 


17 rlIsiraeri nalyoka aimba oluimba 
Juno: 
Wesere, 'gwe olu'zi; muluimbire: 
18 Olu'zi abakulu Jwebasima, 


s Abakūngu babantu Iwebayerula, 
Nomu'go ogwobwakabaka, nemi- 
'go gyabwe. 

Nebava mu 'dingu (nebatambula) 
19 nebagenda Ematana: nebasitula 
Ematana nebagenda  Enakalieri : 
nebasitula Enakalieri nebagenda 
20 Ebamosi: nebasitula Ebamosi ne- 
bagenda mu kiwonva ekiri ku 'tale 
lya Moabu, ku ntiko ya Pisuga, 

tkwoima okulengera e'dūngu. 
Isiraeri “natuma ababaka eri Si- 
koni kabaka Wabamoli ngayogera 
22 nti 2 Kampite munsiyo: tetulikya- 
mira mu nimiro newakuba'de mu 
lusuku lwemizabibu; tetulinywa ku 
ma'zi ga nzi'zi: tulitambulira mu 
lugūdo lwa kabaka, okutiisa lwe- 
23 tuliita mu nsaloyo. Y Sikoni nata- 
ganya Isiraeri kuita mu nsaloye: 
naye Sikoni nakung'anya abantube 
bona, natabala Isiraeri mu 'diingu, 
z nātūka Eyakazi: nalwana ne Isi- 
24 raeri. Isiraeri “nimukuba nobwogi 
bwekitala, nalya ensiye okuva ku 
Alunoni okutūka kn Yaboki, okutii- 
ka ku bana ba Amoni: knbanga 
ensalo eyabana ba Amoni yali ya 
25 manyi. Isiraeri nalya ebibuga ebyo 


21 


byona: Isiraeri natula mu bibuga 3 


byona Ebyabamoli, mu Kesuboni ne 
26 mu bibuga byakyo byona. Kubanga 
Kesuboni kyali kibuga kya Sikoni 
kabaka Wabamoli, eyalwana ne ka- 
baka wa Moabu eyasoka, na'gya 
mu mukonogwe ensiye yona, oku- 
27 tuka ku Alunoni. Abogerera mu 
ngero kyebava bogera nti 
Mu'je Ekesuboni, 
Ekibuga kya Sikoni kizimbibwe 
kinywezebwe: 


20. 25—21. 27. 


P Balam. 
9. 21. 


r Kuv. 18. 


1. 
Zah 105. 
2; 106. 12. 


IB 33. 22. 








| 21. 28—22. 25. OKUBALA. 135 


i l - E 
b Yer. a. |28 Kubanga bomuliro gufulnmye| 8 bya Balaki. Nibagamba nti Mnu- 
IA 

















mu kesuboni, sule wano ekiro kino, nange ndiba- 
Enimi zomuliro mu kibuga kya 'diza ebigambo nga Mukama bwa. 
Sikoni: nang'amba: abakulu ba Moabu ne- 
“Wa 2 9, Gwoke'za c Ali ekya Moabu, 9 babera ewa Balamu. Katonda na- 
Ia i Abakungu abebifo ebigulumivu 'ja eri Balamu nagamba nti Bantu 
A ebya Alunoni. 10 ki bano abali nawe? Balamu nā- 
29 Zikusanze, Moabu! gamba Katonda nti Balaki muta- 
d Balam. Mufu'de, 'mwe dabantu ba Ke- bani wa Zipoli kabaka wa Moabu, 
A mosi : 11 yantumira ngayogera nti Laba. a- 
17, 33. Agabu'de batabanibe okuba aba- bantu abava mu Misiri basaniki de 
T PARR, 'duse, ku maso gensi: 'jangu 'no, obanko- 
Yer. 48.7, Ne bawalabe okuba abasibe, limirire; mpo'zi ndiinza okulwana 
33. Eri Sikoni kabaka Wabamoli. 19 nabo, nembagoba. Katonda naga- 
30 Twabasimbako; Kesuboni kyazi- mba Balamu nti Togenda nabo; 
' € Yer. 4& kirira okutūka ku e Diboni, tokolimira bantu abo: kubanga 
18, 2. Era twazisa okutūka ku Nofa, 13 ibawere'dwa omukisa. Balamu nā- |i Kubal 
J la 18. 2. Ekituka ku / Medeba. golokoka enkya. nagamba abakulu PH 20 wa 
31 Isiraeri nātūla bwatvo munsi Ya- ba Balaki nti Mwegendere munsi i 
| 32 bamoli. Musa natuma okuke'ta ya'mwe: kubanga Mukama aganyi 
' f Kubal g Yazeri, nebalya ebibuga byayo, |14 okundagira okugenda na'mwe. A- 
ar ka nebagobamu Abamoli abali eyo. baknln ba Moabu nebagolokoka, 
iMa 3. 1; | 33 iNebakyuka nebambukira mu 'ku- neba'dayo eri Balaki, nebagamba 
2.7. bo Lyebasani: Ogi kabaka Weba- nti Balamu aganyi oku'ja na'fe. 
sani nabatabala, ye nabantube bona | 15 Balaki neyeyongera nate okutuma 
t Yos. 13. | 34 okulwanira nabo £ Ederei. Muka- abakulu, abasinga abo obnngi era 
YA ba ina nagamba Musa nti ! Tomutya : |16 ababasinga nekitibwa. Neba'ja eri 
ESS kubanga 'mugabu'de mu mukono- Balamu nebamugamba nti Bwatyo 
| gwo, nabantube bona, nensiye; era bwayogera Balaki mutabani wa Zi- 
| “Zah. 155. m olimukola nga bwewakola Sikoni poli nti Waleme okubawo ekintu, 
Bn Laa kabaka Wabamoli. eyatūlānga Eke- nkwegairi'de, ekinakuziiza oku'ja 
"Mass, 33 suboni. #Awo nebamu ta ne bata- | 17 gyendi: kubanga ndikukuza nobera 
la banibe, nabantube bona, newata- nekitibwa kinene nyo, na buli kyo- 
musigalirawo nomu : nebalya ensi- livg'amba ndikikola: kale 'jangu, 
Kubal 2 ye. aAbāna ba Isiraeri neba- nkwegairi'de, onkolimirire abantu 
ne tambula nebasisira mu nsenyi | 18 bano. Balamu na'damu nāgamba 
za Moabu emitala wa Yoludani E- aba'du ba Balaki nti k Balaki bwa- + Kubal. 
yeriko. limpa enyumbaye nge'ju'de efeza i2 13. 
amn 2 bAwo Balaki mutabani wa Zipoli ne zābn, l siinza kuita ku kigambo ' 113 Basek. 
i nalaba byona Isiraeri byeyali akoze kya Mukama Katonda wānge, okn- SA 
“Kuv.b. | 3 Abamoli. Moabu “natya nyo aba- | 19 kendčzako oba okusu'kiriza. Kale ja ja, 
5 ntu, kubanga bangi: Moabu nake- 'no, mbegairi'de, na'mwe musule 
` ng'entererwa olwabana ba Isiraeri. wano ekiro kino, ndyoke 'manye 
d Kobal | 4 d Moabu nagamba abaka'de ba Mi- Mukama kyaneyongera okumbuli- 
aha NG diani nti Kakano ekibina kino ki- | 20 ra. Katonda naja eri Balamn e- 
genda kukombera dala byona ebi. kiro, namugamba nti Abantu abo 
'do ogwoku'tale. Era Balaki mu- ogende nabo; naye mekigambo = Kuhal. 


tabani wa Zipoli ye yali kabaka wa kyo'ka kyenkubulira kyoba okola. | 2. 12, 26. 


| twetolo'de, ngente bwekomba omu- obanga ba'ze okukuita, golokoka 
Ma. 23.4. 5 Moabu mu biro ebyo. “Natumaa- | 21 Balamu nagolokoka enkya nateka 


KI babaka eri Balamu mutabani wa amatandiko ku ndogoiye, nagenda 
Nek. 13.1, Beoli, / Epesoli, ekiri ku Inbalama | 22 nabakulu ba Moabu. Obusūngu 
ka Lwomu'ga, munsi yabana babantu- bwa Katonda nebubūbūka kubanga 
| 2Pet 215.) be, okumuita ngayogera nti Laba, yagenda: "malaika wa Mukama “Kur. 4 
| KN I waliwo abantu abava mu Misiri: naimirira mu 'kubo okumuziiza. 4 
| JI Kubal laba, basaniki de ku maso gensi, Era yali yebaga'de ku ndogoiye, 
oT 6 era batu'de okunjolekera : kale 'no | 28 naba'dube bombi bali naye. o0 E- |°2 Basek. 
\ MERA 'jangu, nkwegairi'de, pnkolimirire ndogoi neraba malaika wa Mukama | KIWA 
! abantu bano: kubanga banyinze ngaimiri'de mu 'kubo, ekitalakye | Bik. 2. 9. 
amåānyi: mpo'zi ndiwangula, tuba- nga kisowo'dwa nga kiri mu nga- , 316.216. 
'te. mbagobe munsi: kubanga 'ma- |- loze: endogoi nekyama oknva mu 
nyi nga 'gwosabira 'gwe omuki- 'knbo, negenda ku nsiko: Balamu 
sa awebwa omukisa, ne gwo- nakuba endogoi okngi' za mn ‘kubo. 
7 kolimira akolimirwa. Abaka'de | 24 Malaika wa Mukama nalyoka aimi- 
ba Moabu nabaka'de ba Midiani rira mu ‘kubo eryomukiwonwvu eriri | 
71 Bam. 9. nebegendera nga balina 7omuke- wakati wensuku zemizabibu oluko- 
WA mba mu ngalo zibwe; nebajja eri mera nga luli ku Ini, nolukomera 


Balamu, nebamubūlira ebigambo . 23 ku lui. Endogoi neraba malaika 











wa Mukama, neyenyigiriza ku lu- 
komera, nebetenta ekigere kya Ba- 
lamu ku lukomera: nagikuba nate. 
26 Malaika wa Mukama neyeyongera 
okusembera eyo, naimirira mu 'ku- 
bo eryakanyigo, awatali 'banga lya 
kukyukira ku mukono ogwadyo ne- 
27 wakuba'de ogwakono. Endogoi ne- 
raba malaika wa Mukama, negala- 
mira wansi wa Balamu: obusun 
bwa Balamu nebubūbūka, naku 
28 endogoi nomu'gogwe. Mukama nā- 
yasamya akamwa kendogoi, nega- 
mba Balamu nti Nkukoze ki 'gwe 
okunkuba emirindi gino gyonsatu- 
29 le? Balama nigamba endogoi nti 
Kubanga ondūli'de: singa mba'de 
nekitala kakano mu ngalo zange, 
30 r kubanga kakano nandiku'se. E- 
ndogoi negamba Balamu nti Siri 
ndogoiyo, gyewebagalako obulamu- 
bwo bwona okutūsa lero? nali mpi- 
siza okukukola bwentyo? Naga- 
31 mba nti Ne'da. Awo Mukama nā- 
lyoka ”azibula amaso ga Balama, 
nalaba malaika wa Mukama ngai- 
miride mu 'kubo, ekitalakye nga 
kisowo'dwa nga kiri mu ngaloze : 
nakutama omutwegwe, navinama 
32 amasoge. Malaika wa Mukama 
namugamba uti Okubi'de ki endo- 
goiyo emirūndi gino gyonsatule ? 
laba, nfulumye okukuziiza, kuba- 
nga okutambulakwo kukakanyavu 
33 mu maso gange. Endogoi nendaba 
nekyuka mu maso gange emirindi 
gino gyonsatule: singa tekyuse mu 
maso gange, kakano sandiremye 
kuku'ta 'gwe, nayo nengiwonya 0- 
34 kufa, Balamu nagamba malaika 
wa Mukama nti s Nyononye; ku- 
banga samanyi ngoimiri'de mu 'ku- 
bo okunziiza : kale kakano, obanga 
35 kikunyiza, na'dayo, nate. Malaika 
wa Mukama nagamba Balamu nti 
Genda nabantu abo: naye ekiga- 
mbo kyo'ka kyenakubulira kyoba 
oyogera. Awo Balamu nagenda 
36 nabakulu ba Balaki. Awo Balaki 
bweyawulira nga Balamu a'ze. nā- 
fuluma okumusisinkana ku Kibu- 
ga kya Moabu, ekiri ku nsalo ya 
Alunoni, oguli ku nkomerero ye- 
37 nsalo. Balaki nagamba Balamu 
nti Sakutumira okukuita nenkutai- 
rira? ekyakulobera oku'ja gyendi 
ki? tsgiinza dala kukukuza nobera 
33 nekitibwa? Balamu nagamba Ba- 
laki nti Laba, nzi'ze gyoli: ka- 
kano nina obuinza bwona okwoge- 
ra ekigambo kyona? ekigambo 
Katonda kyaniteka mu kamwa 
39 kange, ekyo kyenayogera. Ba- 
lamu nagenda ne Balaki, neba- 
40 'ja Ekiriasikuzosi. Balaki nawayo 
ente nendiga, nitumira Balamu 
41 nabakulu abili naye. Awo olwa- 
tuka enkya, Balaki natwala Bala- 





OKUBALA. 


23 





mu, namulinyisa ku bifo ebigulu- 
mivu ebya Baali, naima eyo okule- 
ngera enkomerero yabantu. Ba- 
lamu nagamba Balaki nti Nzi- 
mbira wano ebyoto musānvu, onte- 
gekere wano ente musanva nendi- 
2 ga enume musanvu. Balaki nāko- 
la nga Balamu bweyayogera; Ba- 
laki ne Balamu nebawerayo ku buli 
3 kyoto ente nendiga enume. Ba- 
lamu nagamba Balaki nti Imirira 
awali ekyokebwa kyowayo, nange 
nagenda; mpo'zi Mukama ana'ja 
okusisinkana nange: era buli kya- 
wandaga nākukibūlira. Nagenda 
4 ku lusozi aweru. Katonda nasi- 
sinkana ne Balamu: namugamba 
nti Ntegese ebyoto omusanvu, era 
mpere'deyo ente nendiga enume 


Bku buli kyoto. Mukama “niteka 


ekigambo mu kamwa ka Balamu, 
nagamba nti 'Dayo eri Balaki, era 

6 bwotyo bwonoyogera. Na'dayo eri 
e, era yali aimiri'de awali ekyoke- 
wa kyeyawayo, ye nabakulu bona 

7 aba Moabu. Nagera olugerolwe, 

nayogera nti 

Balaki yanziya mu Alamu, 

Kabaka wa Moabu (yanziya) mu 
nsozi Ezebuvanjuba: 

'Jangu, onkolimirire Yakobo, 

Era 'jangu, osõmoze Isiraeri. 

8 >SNikolimira ntya oyo Katonda 

gwatakolimirānga ? 

Nasomoza ntya oyo Katonda 
gwatasõmozānga ? 

9 Kubanga nyima ku ntiko yamai- 
nja okumulaba, 

Ne ku nsozi okumulengera : 

Laba, be bantu “ ababera bo'ka. 

'So d tebalibalibwa mu mawinga. 

e Ani ainza okubala enfūfu ya 
Yakobo, | 

Oba okubala ekitūndu ekyokuna 
ekya Isiraeri ? 

JNfe ngomutikirivu bwafa, 

Nenkomerero yange eyoluvanyu- 
ma ebe ngeyiye! 

11 Balaki nagamba Balama nti Onko- 
ze ki? Nkutu'te okukolimira aba- 
labe bange, era, laba, obasabiri'de 

12 dala omukisa. Na'damu nāgamba 
nti Teking'wanira kwekūma kwo- 
gera ekyo Mukama kyateka mu 

13 kamwa kange? Balaki namugam- 
ba nti 'Jangu nange, nkwegairi'de, 
mu kifo ekirala, wonoinza okuima 
okubalengera; onolaba ekitūndu 
kyābwe ekyenkomerero kyo'ka, 
notobalaba bona: noima eyo oku- 

14 bankolimirira. Namutwala mu 'ta- 
le lya Zofimu, ku ntiko ya Pisuga, 
nazimba ebyoto musänvn, nawera- 
yo ente nendiga enume ku buli kyê- 

15 to. Nagamba Baleki nti Imirira 
wano awali ekyokebwa kyowayo, 
'nze nga bwenasisinkana ne Muka- 

16 ma eyo. Mukama nasisinkana ne 


10 


22. 0828. 16. | 


s Yer. 18. 


è Is, 41. 13, 
13. 


“Ma 33. 
28. 

d Kur. 8. 
16. 

Ezer. 9. 2. 
Bef. 2. 14. 


“ Lab. 13. 
16; 22 17. 


S Zab. 116. 
15. 


28. 17—24. 13. 








“Lab. 44. 
=. 





Balamu, nateka ekigambo mu ka- 
mwake, nagamba nti Dayo eri Ba- 
17 laki, era bwonoyogera bwotyo. Na- 
'ja gyali, era, laba, yali aimiri'de 
awali ekyokebwa kyeyawayo, na- 
bakulu ba Moabu wamu naye. Ba- 
laki namugamba nti Mukama 8yo- 
18 ge'de ki? Nagera olugerolwe nayo- 
gera nti 
Golokoka, Balaki, owulire ; 
NAE okutu, 'gwe mutabani wa 
19 v Katonda gi muntu, okulimba ; 
'So si mwana wa muntu, okwe- 


'jusa : 
Ayoge'de, nokukola talikikola ? 
Oba agambye, nokutusa talikitū- 
sa? 
Lana, ndagi'dwa okuwa omuki- 


Naye tawade omukisa, nange 
siinza kugu'julula. 

k Talabye butali butūkiriva ku 
Yakobo, 

'S0 talabye bubambavu ku Isi- 


raeri : 
l Mukama Katondawe ali naye, 
m Nokwogerera wa'gulu okwa ka- 
baka kuli mubo. 
Katonda aba'gya mu Misiri; 
Alina * amänyi ngagembogo. 
Mazima tewali 'dogo awali Yako- 


bo, 
Sa tewali bulaguzi awali Isirae- 


Kakange kinayogerwanga ku Ya- 
kobo ne ku Isiraeri, 

Nti ° Katonda ngakoze! 

Laba, abantu bagolokoka ” nge. 
mpologoma enkazi, 

Era beimusa ngempologoma enu- 


21 


me: l 
r Tagalamire okutūsa lwanālya 
ku mui'go, 
Nanywa omusai gwabo aba'ti- 
'dwa. 

25 Awo Balaki nagamba Balamu nti 
Tobakolimiranga nakatono, 'so no- 
mukisa tobasabiranga mukisa na- 

26 katono. Naye Balamu na'damu 
nagamba Balaki nti Sakubulira nti 
2 Byona Mukama byayogera. ebyo 

27 king'wanira okubikola ? Balaki nā- 
gamba Balamu nti 'Jangu 'no, nā- 
kutwala awalala; mpo'zi Katonda 
anasima 'gwe okuima eyo okuba- 

28 nkolimirira. Awo Balaki nalinyisa 
Balamu ku ntiko ya Peoli, t kwoi- 

29 ma okulengera e'dungu. Balamu 
nagamba Balaki nti Nzimbira wano 
ebyoto musanvu, ontegekere wano 
ente musanvu nendiga enume mu- 

80 sinvu. Balaki nakola nga Balamu 
bweyayogera, niwerayo ku buli kyo- 

9 4 to ente nendiga enume. Awo 

Balamu bweyalaba nga Muka- 
ma asimye okuwa Isiraeri omukisa, 

natagenda, ngolulala, okunonya e- 


OKUBALA. 


'dogo, naye nayolekeza amasoge o- 
2 lukola. Balamu nāimusa amasoge, 
nälaba Isiraeri nga batu de ngebi- 
ka byabwe bwebyali; omwoyo gwa 
8 Katonda negumu'jako. “Nagera o- 
lugerolwe, nayogera nti 
lamu, mutabani wa Beoli, a- 
yogera, 
Era omusaja eyazibwa amaso a- 
yogera : 
4 Ayogera oyo awulira ebigambo 
yya Katonda, 
Alaba okwolesebwa Kwomuinza 
webintu byona, 
Ngagwa wansi, è namasoge nga 
gatunula : 
5 Nti Ewemazo nga ningi, 'gwe 
Yakobo, 
“ Enyumbazo, 'gwe Isiraeri ! 
6 Zeyaliri'de ngebiwönvu, 
Ngensuku eziri ku lubalama lwo- 
mu'ga, 
c Ngemiti egyomugavu 4 Mukama 
gyeyasimba, 


Ngemiti emyerezi egiri ku luba- |; 


lama Iwama zi. 
7 Ama'zi ganakulukutanga okuva 
mu nsuwaze, 
Nensigoze zinabanga awali “a.- 
ma zi amangi, 
Ne kabakawe anasinganga / Aga. 
gi obugulumivu, 
v Nobwakabakabwe bunagulumi- 
zibwanga. 
8 Katonda amu'gya mu Misiri; 
Alina amanyi ngagembogo. 
SUA dala ainawanga abalabe- 
Era ' alimenyamenya amagumba 
gabwe, 

Nabakuba # okubafumita nobusa- 
lebwe. . 

9 lYabwama, yagalamira ngempo- 

logoma enume, 

Era ngempologoma enkazi; ani 
anamusa'gula? 

m Awebwënga omukisa buli anā- 
kusabiranga omukisa, 

Era akolimirwenga buli anāku- 
kolimiranga. 

10 Awo obusingu bwa Balaki nebubii- 
buka kn Balamu, ” nakuba mu nga- 
lo: Balaki nigamba Balamu nti 
o Nakuita okukolimira abalabe ba- 
nge, era, laba, obasabiri'de dala o- 
mukisa emirūndi gino gyonsatule. 

11 Kale 'no we'dukire ewnwo: mba- 
'de njagala okukukuza nobera ne- 
kitibwa kingi nyo; naye, laba, Mu- 
kama akuziizi'za obutaba na kiti- 

12 bwa. Balamu nagamba Balaki nti 
Era sagamba na babakabo bewa- 

13 ntumira nti Balaki bwalyagala o- 
kumpa enyumbaye ngeju'de efeza 
nezäbu, siinza kuita ku kigambo 

“kya Mukama, okukola ebiriingi ne- 
wakuba'de ebibi, nga nyima mu 
magezi gange 'nze; Mukama kya- 


E3 


Zab. 1.3. 

Yer. 17. 8. 

d Zab. 104. 
6. 


i Zab. 2. 9. 
Yer. b0. 171. 


k Zab. 45. 


5. 
Yer. 50. 9. 
i Lub. 49. 








OKUBALA. 


14 nayogera (nange) kyenayogera? E- 
ya kakano, laba, ng'enda eri abantu 
bange: 'jangu nkutegeze abantu 
bano Pbyebalikola abantubo mu 
15 naku ezoluvanyuma. Nagera olu- 
gerolwe, nayogera nti 
Balamu mutabani wa Beoli ayo- 
gera, 

Era omusaja eyazibwa amaso 2- 
yogera: 

Oyo ayogera awulira ebigambo 
bya Katonda, 

Era amanyi okumanya kwoyo ali 
wa'gulu enyo, 

Alaba okwolesebwa Kwomuiunza 
webintu byona, 

Ngagwa wansi, namasoge nga ga- 
tunula : 

r Nti 'Mulaba, naye si kakano : 

'Mutunulira, naye tandi kumpi : 

Muliva  emunyenye mu Yakobo, 

t Nomu'go ogwobwakabaka gulii- 
muka mu Isiraeri, 

CET uba dala ensonda za Moa- 

u, 

Gulimenyera dala abāna bona a- 
boluyogāno. 

Kale ¥ Edomu aliba butaka, 

Era ne Seiri aliba butaka, (abali) 
abalabebe ; 

Isiraeri ngakola ebyobuzira. 

w Era muliva mu Yakobo omu a- 
liba nokufuga, 

Alizikiriza abalifi'kawo mu kibu- 


16 


18 
19 


ga. 
20 Natunulira Amaleki, nagera oluge- 
rolwe nayogera nti 
Amaleki yali wa luberyeberye mu 
mawanga ; 
Naye enkomereroye eyoluvanyu- 
ma eritika mu kuzikirira. 
21 Natunulira Omukeni, nagera oluge- 
rolwe nayogera nti 
Ekifokyo ekyokutūlama kya mä- 


uyi, 
Nekisukyo kyatekebwa ku lwazi. 
22 Naye Kaini alinyagibwa, 
Okutusa Asuli lwalikutwāla mu 
busibe. 
23 Nagera olugerolwe, nayogera nti 
Zitusanze, äni aliba omulamu Ka- 
tonda bwalikola kino ? 
24 Naye ebyombo biriva ku 'tale 
v Lyekitimu, 
Biribonereza Asuli, biribonereza 
ne ? Eberi, 
Era naye alitūka mu kuzikirira. 
25 Balamu nāgolokoka, 4 nāgenda na- 
'dayo mu kifokye: ne Balaki neye- 
gendera. 


9 ISIRAFRI! nabera 4 Esitimu, èa- 
bantu nebatanula okwenda ku 

2 bawala ba Moabu: kubanga “ baita. 
nga abantu oku'ja ku 4d sadaka za 
bakatonda bābwe; abantu nebalya 

e nebavūnamira bakatonda bābwe. 
3 Isiraeri neyega'ta ne Baalipeoli : 





J obusüngu bwa Mukama nebubūbū- 
4 ka ku Isiraeri. Mukama nagamba 
Musa nti 9 Twala abakulu babantu 
bona, obawanikire Mukama mu ma- 
so geujubá, ekirui kya Mukama ki- 
5 kyuke kive ku Isiraeri. Musa nī- 
gamba iabalamuzi ba Isiraeri nti 
k Mu'te buli muntu abasajabe abe- 
6 ga'se ne Baali peoli. Era; laba, o- 
mu ku bana ba Isiraeri na'ja nāle- 
tera bagandabe omukazi Omumidi- 
ani mu naso ga Musa ne mu maso 
gekibina kyona ekyabana ba Isira- 
eri, bwebali nga ! bakābira amaziga 
ku mulyango gwewema eyokusisi- 
7 nkanirāngamu. Awo nn Finekasi 
nmutabani wa Ereazali mutabani 
wa Aloni kabona bweyakiraba, na- 
golokoka wakati mu kibina, na'dira 
8 e'fumu mu mukonogwe; nagobere- 
ra omusaja Omuisiraeri mu kayu- 
mba, nabafumitira dala bombi, o- 
musaja Omuisiraeri nomukazi mu 
lubutolwe. Awo kawumpuli nāzii- 
zibwa bwatyo ku bana ba Isgiraeri. 
90 Nabo abafa kawumpuli bali obu- 
kumi bubiri mwenkumi nya. 

10, 11 Mukama nāgamba Musa nti Fi- 
nekasi mutabani wa Ereazali nu- 
tabani wa Aloni kabona akyusi za 
obusingu bwange okuva ku bana 
ba Isiraeri, kubanga akwati'dwa o- 
bu'gya bwange mubo, nokuzikiriza 
nesizikiriza bana ba Isiraeri mu 

12 > bu'gya bwange. Kyonova ogamba 
nti Laba, 'muwa endagano yange 

13 eyemirembe: era enebanga gyili, 

neri ” eza'derye erinamu'diriranga, 

endagano #eyobwakabona obutali- 


24. 14— 26. 2. 


J Zab. 106 
2. 


7 Ma. 4 3. 
Yos. 22 17. 


í Kuv. 18 
21, 25. 
k Kuv. 2 


T. 
Ma. 13. 6, 
9, 13, 15. 


l Yo. 2 17. 


m Zab. 106. 
30. 
"Kuv.6. 
23. 


° Ma. 4. 3. 
I KoL 10. 


'gwawo; kubanga 'yakwatibwa o- |} 


bu'gya olwa Katondawe, “ nātāngi- 
14 rira abana ba Isiraeri. Era omu- 
saja Omuisiraeri eya'tibwa, eya'ti- 
rwa awamu nomukazi Omumidiani, 
erinyalye Zimuli, mutabani wa Sa- 
lu, omukulu wenyumba ya bakita- 
15 bwe mu Basimeoni. Nomukazi O- 
mumidiani eya'tibwa, erinyalye Ko- 
zebi muwala wa œ Zuli; oyo yali 
mutwe gwabantu abomunyumba 
ya bakitābwe mu Midiani. 
16,17 Mukama nagamba Musa nti £ Be- 
18 ralikirize Abamidiani oba'te: ku- 
banga 4 baberalikiriza nenkwe za- 
bwe, zebisala nebabasendasenda 
mu bigambo bya Peoli ne mu biga- 
mbo hya Kozebi, muwala womuku- 
lu wa Midiani, mwanyinabwe, eya- 
'tibwa ku lunaku olwa kawumpuli 
olwebigambo bya Peoli. 


9 Awo olwatuka kawumpuli nga- 
we'de, Mukama nagamba Musa 

ne Ereazali mutabani wa Aloni ka- 

2 bona nti a Bala omuwendo gweki- 
bina kyona ekyabana ba Isiraeri, 
abakamaze bemyika abiri noku- 
kirawo, ngenyumba za bakitabwe 


31. 8. 
Yos. 13. 21. 


Kubal 
31. 2. 


4 Kubal. 
31. 16. 
Kub. 2 l4 


s Kurv. 30. 
12; 38. 28, 
R. 


Suvel 1. 
è Kubal 
1. 3. 





Lub 8 


8. 
Kur. 4.14. 
i Byom. 5. 


b. 23 


bweziri, bona abainza okutabala 

3 mu Isiraeri. Musa ne Ereazali 
kabona nebabagambira mu nsenyi 
za Moabu ku Yoludani Everiko nti 

4 (Mubale omuwendo gwabantu), a- 

kamaze emyāka abiri nokukira- 
wo; nga Mukama bweyalagira Mu- 
sa nabäna ba Isiraeri, abāva munsi 
Yemisiri. 

5 “Leubeni omuberyeberye wa Isi- 
raeri : batabani ba Leubeni ; (okuva 
ku) Kanoki, enda Eyabakanoki: 
okuva ku Palu, enda Eyabapalu : 

6 okuva ku Kezuloni, enda Eyabake- 
zuloni: okuva ku Kalami, enda 

7 Eyabakalami. Ezo ze nda Ezaba- 
leubeni: nabo abābalibwa kubo bāli 
obukumi buna mwenkumi satu mu 

8 lusanvu inwasatu. Ne batabani ba 

9 Palu; Eriabu. Ne batabani ba 
Eriabu; Nemueri ne Dasani ne 
Abiramu. Abo be Dasani ne Abi- 
ramu abo, d abalondebwa ekibina, 
abawakana ne Musa ne Aloni mu 
kibina kya Kola, bwebāwakana ne 

10 Mukama: ¢ ensi neyasama akamwi 
kayo, nebamira wamu ne Kola, eki- 
bina ekyo bwekyafa ; mu biro ebyo 
omuliro bwegwayokya abasaja chi- 
kumi bibiri mwatano, /nebafūka 

11 kabonero. Naye v batabani ba Ko- 
la tebafa 

12 Batabani ba Simeoni ngenda za- 
bwe bwezali: okura ku í Nemueri, 
enda Eyabanemueri: okuva ku Ya- 
mini, enda Eyabayamini: okuva 

13 ku £ Yakini, enda Eyabayakini: o- 
kuva ku !Zera, enda Eyabazera : 
okuva ku Sauli. enda Eyabasauli. 

14 Ezo ze nda Ezabasimeoni, obuku- 
mi babu mwenkumi biri mu bi- 

iri. 

15 Batabani ba Gadi ngenda zabwe 
bwezali: okuva ku " Zefoni, enda 
Eyabazefoni: okuva ku Kagi, enda 
Eyabakagi: okuva ku Suni, enda 

16 Eyabasuni: okuva ku Ozeni, enda 
Eyabozeni: okuva ku Eri, enda 

17 Eyaberi: okuva ku " Alodi, enda 
Eyabalodi: okuva ku Aleri, enda 

18 Eyaba!>ri: ezo ze nda eza batabani 
ba Gadi ngabo ababalibwa kubo 
bwebali, obukumi buna mu bitino. 

19 obBatabani ba Yuda, Eri ne Ona- 
ni: Eri ne Ouani nebafira munsi 

20 ya Kanani. ? Ne batabani ba Yuda 
ngenda zibwe bwezali bano ; okuva 
ku Sera, enda Eyabasera: okuva 
ku Perezi, enda Eyabaperezi : oku- 

21 va ku Zera, enda Eyabazera. Ne 
batabani ba Perezi bano; okuva ku 
Kezuloni. enda Eyabakezuloni: o- 
kuva ku Kamuli, enda Eyabakamu- 

22 hi. Ezo ze nda za Yuda ngabo aba- 

balibwa kubo bwebāli, obukumi 

musanvn mn kakiga mu bitauo. 
r Batabani ba Isakali ngenda za- 

. bwe bwezali: (okuva ku) Tola, enda 


a iam 


OKUBALA. 


WA AA AA E Gg NE NG Ng Kg NENG a WA MAA AAA AA a a a 








Eyabatola: okuva ku Puva, enda 
24 Eyabapuva: okuva ku Yasubu, e- 
nda Eyabayasubn: okuva ku Simu- 
25 loni, enda Eyabasimuloni. Ezo ze 
nda za Isakali ngabo ababalibwa 
kubo bwebali, obukumi mukiga 
mwenkumi nya mu bisatn. 

s Batabani ba Zebuluni ngenda 
zabwe bwezali: okuva ku Seredi, 
enda Eyabaseredi: okuva ku Ero. 
ni, enda Eyaberoni: okuva ku Ya- 
27 leeri, enda Eyabayaleeri. Ezo ze 

nda Ezabazebuluni ngabo ababali- 

bwa kubo bwebali, obukumi mu- 
kaga mu bitano. 


26 


28 
bwe bwezali: Manase ne Efulaimu. 

29 Batabani ba Manase: okuva ku 
u Makiri, enda Eyabamakiri: Ma- 
kiri nāzāla Gireadi: okuva ku Gi- |! 

30 readi, enda Eyabagireadi. Bano be 
batabani ba Gireadi: (okuva ku) 
w Yezeri, enda Eyabayezeri : okuva 


31 ku Kereki, enda Eyabakereki: (no. | 2 


kuva ku) Asulieri, enda Eyabasu- 

lieri : (nokuva ku) Sekemu, enda 

82 Eyabarekemu: (nokuva ku) Semi- 
da, enda Eyabasemida: (nokuva 

33 ku) Keferi, enda Eyabakeferi. Ne 
y Zerofekadi mutabani wa Keferi 
teyazala bana ba bulenzi, wabula 
abobuwala: ne bawala ba Zerofe- 
kadi amanya gibwe Māla ne Noa, 

34 Kogula, Mirika, ne Tiruza. Ezo 
ze nda za Manase: nabo ababali- 
bwa kubo bali obukumi butano 
mwenkumi biri mu lusīuvu. 

85 Bano be batabani ba Efulaimu 
ugenda zābwe bwezali: okuva ku 
Susera,enda Eyabasusera : okuva ku 
z Bekeri, enda Eyababekeri: okuva 

36 ku Takani, enda Eyabatakani. Ne 
bano be batabani ba Susera : okuva 

37 ku Erani, enda Eyaberani. Ezo 

ze nda za batabani ba Efulaimu 

ngabo abābalibwa kubo bwebili, o- 

bukumi busatu mwenkumi biri mu 

bitāno. Abo be batabani ba Yusu- 
fu ngenda zābwe bwezali. 

a Batabani ba Benyamini ngenda 
zābwe bwezali: okuva ku Bera, 
enda Eyababera: okuva ku Asu- 
beri, enda Eyabasuberi: okuva ku 
39 ò Akiramu, enda Eyabakiramu: o- 


38 


kuva ku c Sufamu, enda Eyabasu- |?! 


famu: okuva ku Kufamu, enda 
40 Eyabakufamu. Ne batabani ba 

Bera bāli dAluda ne Naamani: 

(okuva ku Aluda), enda Eyabalu- 

da; okuva ku Naamani, enda Eya- 
41 banaamani. Abo be batabani ba 
Benyamini ngenda zabwe bwezali: 
nabo ababalibwa kubo bali obuku- 
mi buna mwenkumi tano mu lu- 
kaga. 

< Bano be batabani ba Dani nge- 
nda zābwe bwezali: okuva ku Su- 
kamu, enda Eyabasukamu. Ezo 


42 






t Batabani ba Yusufu ngenda zà- 4 





#Lub. ê4. 
24. 
1 Byom. 7. 
33. 


i 1 Byom. 
7. 13. 


OKUBALA. 


ze nda za Dani ngenda zābwe bwe- , 
43 zali. Enda zona Ezabasukamu, 


26. 13—27. 14. 


banga “tebawebwa busika mu bana | < Kubal. 


ba Isiraeri. 


ngabo ababalibwa kubo bwebali, i63 Abo be babalibwa Musa ne Erea- 


bali obukumi mukaga mwenkumi 

nya mu bina. 

44 JBatabani ba Aseri ngenda zä- 
bwe bwezali: okuva ku Imuna, 
enda Eyabaimuna: okuva ku Isu- 
vi, enda Eyabaisuvi: okuva ku 

45 Beriya, enda Eyababeriya. 
ku batabani ba Beriya: okuva ku 
Keberi, enda Eyabakeberi: oknva 
ku Malukieri, enda Eyabamaluki- 

46 eri. Ne muwala wa Aseri erinyalye 

47 Sera. Ezo ze nda eza batabani ba 
Aseri ngabo ababalibwa kubo bwe- 
bali, obukumi butano mwenkumi 
satu mu bina. 

48 
zabwe bwezali: okuva ku Yazeeri, 
enda Eyabayazeeri: okuva ku Gu- 
ni, enda Eyabaguni: okuva ku Ye- 

49 zeri, enda Eyabayezeri : okuva ku 

50 i Siremu, enda Eyabasiremu. Ezo 

ze nda za Nafutali ngenda zabwe 

bwezali: nabo ababalibwa kubo 
bali obukumi buna mwenkumi tano 
mu bina. 

k Abo be bābalibwa ku bana ba 
Isiraeri, obusirivu mukaga mu lu- 
kumi mu lusanvu mwasatu. 

52 lMukama nagamba Musa nti 

53 Abo bebaligabirwa ensi okuba obu- 
sika ngomuwendo gwamanya bwe- 

54 guli.  Abainga obungi olibawa 
obusika okusu'kiriza, nabatono oli- 
bawa obusika okukendezako: buli 
muntu ngabo ababalibwa kuye bwe- 
bali, bwaliwebwa bwatyo obusika- 

55 bwe. Era naye ensi " erigabibwa 
na bululu: ngamanya gebika bya 
bakitabwe bwegali bwebalisika. 

56 Ngobululu bwebuliba obusika bwa- 

bwe bwebuligabirwa abo abainga 

obungi nabatono. 

o Ne bano be babalibwa ku Bale- 
vi ngenda zabwe bwezali: okuva 
ku Gerusoni, enda Eyabagerusoni : 
okuva ku Kokasi, enda Eyabako- 
kasi : okuva ku Merali, enda Eya- 
58 bamerali. Zino ze nda za Levi: 

enda Eyabalibuni, enda Eyabake- 

buloni, enda Eyabamakali, enda 

Eyabamusi, enda Eyabakola. Ko- 
59 kasi nāzāla Amulamu. Ne mukazi 

wa Amulamu erinyalye r Yokebedi, 

muwala wa Levi, eyazālirwa Levi 
mu Misiri: nāzālira Amulamu Alo- 
ni ne Musa ne Miryamu mwanyi- 

60 nābwe. ” Aloni nazalira Nadabu 
ne Abiku, Ereazali ne Isamali. 

61 s Nadabu ne Abiku nebafa, bweba- 
wayo omuliro omulala mu maso ga 

62 Mukama. !Nabo ababalibwa kubo 
bāli obukumi bubiri mwenkumi sa- 
tu, buli musaja eyakamala omwezi 
ogumu nokukirawo: kubanga 4 te- 
babalibwa mu bana ba Isiraeri, ku- 


51 


57 


g Batabani ba Nafutali ngenda | 


zali kabona; ababalira abana ba 
Isiraeri mu nsenyi za Moabu ku 
64 Yoludani Eyeriko. y Naye mwabo 
temwali nomu kwabo ababalibwa 
Musa ne Aloni kabona; ababalira 
abana ba Isiraeri mu 'diingu lya 


Okuva ' 65 Sinai. Kubanga Mukama yali ayo- 


ge'de kubo nti ¢ Tebalirema kufira 
mu 'dungu. So tewasigalawo ku- 


18. 20, 33, 


24. 

Ma. 10. 9. 
Yos. 13 14, 
33; 14. 3. 


bo nomu wabula Kalebu mutabani | 5,6 


wa Yafune ne Yosuwa mutabani 
wa Nuni. 


Awo newasembera bawala ba 

a Zerofekadi, mutabani wa Ke- 
feri, mutabani wa Gireadi, muta- 
bani wa Makiri, mutabani wa Ma- 
nase, abokunda za Manase muta- 
bani wa Yusufu: ne gano ge ma- 
nya ga bawalabe; Māla, Noa ne 
2 Kogula ne Mirika ne Tiruza. Ne- 
baimirira mu maso ga Musa ne mu 
maso ga Ereazali kabona ne mu 
maso gabakulu nekibina kyona, ku 
mulyango gwewema eyokusisinka- 
3 nirangamu, nga bogera nti Kita'fe 
b yafira mu 'diungu, 'so teyali mu 
kibina kyabo abekung'anyiza ku 
Mukama mu tkibina kya Kola: na- 
ye yafira mu kibikye ye; ’sō teya- 
4 zala bana ba bulenzi. Ekināba ki- 
'gyisawo ki erinya lya kita'fe ku 
ndaye, kubanga teyazala mwina 


2 


wa bulenzi ? 4 Mutuwe obutaka mu A 


5 baganda ba kita'fe. Musa “natwa- 
la ensõnga yabwe mu maso ga Mu- 
6 kama. Mukama nāgamba Musa 
7 nti Bawala ba Zerofekadi bogera 
bya nsonga : /tolirema kubawa bu- 
taka bwa busika mu baganda ha 
kitābwe ; era olibasisa obusika bwa 
8 kitabwe. Era onogamba abāna ba 
Isiraeri nti Omusaja bwanifanga 
nga taza'de mwāna wa bulenzi, ka- 
le muwalawe mnnamusisanga obu- 
9 sikabwe. Era bwanābānga talina 
mwana wa buwala, kale munawa- 

10 nga bagandabe obusikibwe. Era 
bwanabanga talina ba luganda, kale 
munawanga baganda ba kitāwe o- 

11 busika. Era kitāwe bwanābānga 
talina ba luganda, kale munawanga 
obutakabwe oyo amuli okumpi mu 
luganda ku ndaye, naye anābulyā- 
nga: era linabinga eri abina ba 
Isiraeri 9teka lya musango, nga 
Mukama bweyalagira Musa. 

12 Awo Mukama nagamba Musa nti 
t Werinyire ku lusozi luno Abali- 
mu, olengere ensi gyempa'de abana 

13 ba Isiraeri. Kale bwonomala oku- 
girengera, tuawe olikung'anyizi- 
bwa eri abantubo, nga Aloni muga. 

14 ndawo bweyakung'anyizibwa: ku- 


banga i mwajemera ekigambo kya. | 2. 


15, 19. 


Kuv. 38 
2 





27. 15— 28. 19. 


OKUBALA. 


141 





=“ Kuv. 17. 
KA 


"Kubal 
16. 2. 
Beb. 12. 9. 


Yoe. 9. 14. 
1 Sam. 22. 


#Kur. 9. 
2 


nge mu 'diingu Zini, mu kuwakana 
kwekibina, okuntukuliza ku mazi 
mu maso gabwe. [Ago ge” mazi 
Agemeriba Ekadesi mu 'dingu Zi- 
15 ni. | Musa nagambe Mukama nti 
16 Mukama, " Katonda wemyoyo gya 
bona abalina emibiri, alonde omu- 
17 saja okufuga ekibina, anāfnlumā- 
nga mu maso gabwe, era anaingi- 
rānga mu maso gabwe, era anāba- 
fulumyanga, era anabaingizanga ; 
ekibina kya Mukama kireme okuba 
18 0 ngendiga ezitalina musumba. Mu- 
kama nagamba Musa nti Twala 
Yosuwa mutabani wa Nuni, omu- 
saja Palina omwoyo, ” omutekeko 
19 omukonogwo; omuimirize mu ma- 
so ga Ereazali kabona ne mu maso 
gekibina kyona; #omukitirire mu 
20 maso gabwe. Era tonomutekako 
ku kitibwakyo, ekibina kyona ekya- 
21 bina ba Isiraeri “bawulirenga. Era 
v anaimiriranga mu naso ga Erea- 
zali kabona, anamubulizanga Yo- 
lwomusängo gwa Ulimu mu maso 
ga Mukama: banāfulumänga 2 lwa 
kigambokye, era baniingiranga Iwa 
kigambokye, ye nabana ba Isiraeri 
bona wamu naye, ekibina kyona. 
22 Musa nakola nga Mukama bweya- 
mulagira: natwala Yosuwa, namui- 
miriza mu maso ga Ereazali kabo- 
na, ne mu maso gekibina kyona: 
23 namutekako emikono, 4 namukii- 
tira, nga Mukama bweyayogera no- 


mukono gwa Musa. 
28 Mukama nagamba Musa nti 
2 Lagira abana ba Isiraeri oba- 
gambe nti Ekirabo kyange, ebya- 
nge 4 ebyokulya olwebyange ebiwe- 
bwayo ebikolebwa nomuliro, ebye- 
vumbe edungi gyendi, munakwata- 
nga okubiwayo gyendi mu ntuko 
8 zabyo. Era onobagamba nti ? Kino 
kye kiwebwayo ekikolebwa nomu- 
liro kyemunawangayo eri Mukama; 
abana bendiga abalume abatana- 
mala mwaka u abataliko bn- 
lema, buli lunaku babiri, okuba eki- 
webwayo ekyokebwa ekitali'gwāwo. 

4 Omwana gwendiga ogumu onowa- 
ngayo enkya, nomwana gwendiga 
omulala onowangayo akawungezi; 
5 ° nekitindu ekyekumi ekya efa eyo- 
bu'ta obuliingi okuba 4 ekiwebwayo 
ekyobu ta, ekitabn'dwamu ekitūndu 
ekyokuna ekya tini eyamafuta a- 
6 makube. Ekyo kye kiwebwayo 
ekyokebwa / ekitali'gwawo, ekyala- 
girwa ku lusozi Sinai okuba evii- 
mbe ediingi, ekiwebwayo ekikole- 
7 bwa nomuliro eri Mukama. Neki- 
webwayo ekyokunywa ekyako kina- 
banga kitūndu kya kuna kya ini 
olwomwana gwendiga ogumu: mu 

y watukuvu mwonofukiranga eki- 
webwayo ekyokunywa ekyekitami- 





8 za eri Mukama. Nomwāna gwe- 
ndiga ogwokubiri onowāngayo aka- 
wungezi: ngekiwebwayo ekyobu'ta 
ekyenkya era ngekiwebwayo ekyo- 
kunywa ekyako bwebiri, bwonogi- 
wangayo bwotyo, okuba ekiwebwa- 
yo ekikolebwa nomuliro, ekyevu- 
mbe edungi eri Mukama. 

9 Ne ku sabiti abina bendiga ba- 
biri abalume abatanamala mwāka 
gumnu abataliko bulema, nebitimdu 
ebyekumi bibiri (ebya efa) eyobu'ta 
obulūngi okuba ekiwebwayo ekyo- 
bu'ta, obutabu dwamu amafuta, ne- 
kiwebwayo ekyokunywa ekyako: 

10 ekyo kye ikiwebwayo ekya buli 
sabiti, obuta'sako ekiwebwayo e- 
` kyokebwa ekitali'gwawo, nekiwe- 
bwayo ekyokunywa ekyako. 
11 Era k emyezi gya mwe weginaso- 
keranga munawangayo ekiwebwayo 
ekyokebwa eri Mukama, ente envu- 
buka biri, nendiga enume emu, 8- 
bana bendiga abalume musānvu 
abatanamala mwaka gumu abatali- 
12 ko bulema ; ! nebitundu ebyekumi 


bisatu (ebya efa) eyobu'ta obulūngi | 33 


okuba ekiwebwayo ekyobu'ta, obu- 
tabu'dwamn amafuta, olwa buli nte; 
nebitundu ebyekumi bibiri ebyobu- 
'ta obulūngi obutabu'dwamu ama- 

18 futa olwendiga emu; nekitūndu 
ekirala ekyekumi ekyobu'ta obu- 
hingi obutabu'dwamu amafuta oku- 
ba ekiwebwayo ekyobu'ta olwa buli 
mwana gwendiga; okuba ekiwe- 
bwayo ekyokebwa ekyevumbe edū- 
ngi, ekiwebwayo ekikolebwa nomu- 

14 liro eri Mukama. Nebiwebwayo 
ebyokunywa ebyako binābānga ki- 
tūndu kya ini eyomwenge olwente, 
nekitindu ekyokusatu ekyekibya 
olwendiga enume, nekitiindu ekyo- 
kuna ekya ini olwomwana gwendi- 
ga: ekyo kye kiwebwayo ekyoke- 
bwa ekya buli mwezi okumalako 

15 emyezi egyomwaka. m Nembuzi 
enume emu okuba ekiwebwayo o- 
lwekibi eri Mukama; enewebwa- 
ngayo era nekiwebwayo ekyokebwa 
ekitali'gwawo, nekiwebwayo ekyo- 
kunywa ekyako. 

16 Era mu #mwezi ogwoluberye- 
berye, ku lunaku olwomwezi olwe- 
kumi nenya, wanābāngawo Okui- 

17 tako kwa Mukama. Ne ku °luna- 
ku olweknmi netāno olwomwezi 
ogwo wanabangawo embaga: emi- 
gati egitazimbulukuswa ginalirwa- 

18 nga enaku musanvu. Ku ?lunaku 
olwoluberyeberye wanabangawo o- 
kukung'ana okutukuvu; temuko- 
langa mulimu gwona ogwemikono: 

19 naye munawangayo ekiwebwayo e- 
kikolebwa nomuliro, ekiwebwayo 
ekyokebwa eri Mukama; ente e- 
nvubuka biri, nendiga enume emu, 
nabāna bendiga abalume musanyu 








i Es. 46. 4. 


+ Kubal. 
35. 24. 


” Kur. 12. 


P Kur. 12. 
16. 
Lev. 2.7. 


142 


Ld 


20. 
K ubal 29. 
Ma. 15. 2). 


” Ler. B. 


Ler. 2. 


18, 19. 


2 


“ Lev. B. 
4. 





OKUBALA. 





abatanamala mwaka gumu: bana- 
banga gyemuli ” abataliko bulema: 
20 nekiwebwayo ekyobu'ta ekyako, o- 
bu'ta obulungi obutabu'dwamu a- 
mafuta: munawangayo ebitundu 
ebyekumi bisatu olwente, nebitii- 
ndu ebyekumi bibiri olwendiga enu- 
21 me; onowangayo ekitundu ekirala 
ekyekumi olwa buli mwana gwe- 
ndiga ku bana bendiga omusanvu; 
22 nembuzi enume emu okuba ekiwe- 
bwayo olwekibi, okubatangirira. 
23 Munawangayo ebyo era nekiwebwa- 
yo ekyokebwa ekyenkya, ekinābā- 
nga ekiwebwayo ekyokebwa ekita- 
24 li'gwāwo. Bwemutyo bwemuna- 
wangayo buli lunaku, okumalako 
enaku musanvu, ekyokulya ekyeki- 


webwayo ekikolebwa nomuliro, e- | 


kyevūmbe edingi eri Mukama: ki- 
nāwebwāngayo era nekiwebwayo 
ekyokebwa ekitali'gwawo, nekiwe- 

25 bwayo ekyokunywa ekyako. Ne 
ku #lunaku olwomusanvu munä- 
banga nokukung'ana okutukuvu ; 
temukolanga mulimu gwona ogwe- 
mikono. 

26 Era ne tku lunaku olwebibala 
ebiberyeberye, bwemunawangayo 
ekiwebwayo ekyobu'ta obu'gya eri 
Mukama mu (mbaga) ya mwe eya 
sabiti, kale munabanga nokuku- 
ng'ana okutukuvu; temukolanga 

27 mulimu gwona ogwemikono : naye 
munawangayo ekiwebwayo ekyoke- 
bwa okuba evimbe edingi eri Mu- 
kama; “ ente envubuka biri, endiga 
enume emu, abana bendiga abalu- 
me musānvu abatanamala mwaka 

28 gumu; nekiwebwayo ekyobu'ta e- 
kyako, obu'ta obulingi obutabu- 
'dwamu amafuta, ebitundu ebyeku- 
mi bisatu olwa buli nte, ebitundu 
ebyekumi bibiri olwendiga enume 

29 emu, ekitūndu ekirala ekyekumi 
olwa buli mwana gwendiga ku bina 

30 bendiga omusänvu; embuzi enume 

31 emu okubatangirira. Obuta'sako e- 
kiwebwayo ekyokebwa ckitali' gwa- 
wo, nekiwebwayo ekyokunywa e- 
kyako, munawangayo nebyo [bina- 
banga gyemuli ebitaliko bum). 
nebiwebwayo ebyokunywa ebyako. 

29 NE mu mwezi ogwomusanvu, 

ku lunaku olwoluberyeberye o- 
Iwomwezi, munabanga nokukung'a- 
na okutukuvu; temukolanga muli- 
mu gwona ogwemikono: lwe “lu- 
naku olwokufuirako amakondere 

2 gyemuli. Era munawangayo eki- 
webwayo ekyokebwa okuba evū- 

mbe edūngi eri Mukama; ente 
envubuka emu, endiga enume emu, 
abäna bendiga abalume omusanvu 
abatanamala mwāka gumu abata- 

3 liko bulema: nekiwebwayo ekyo- 

bu'ta ekyako, obu'ta obulūngi obu- 





tabu'dwamu amafuta, ebitiindu e- 
byekumi bisatu olweute, ebitūndu 
ebyekumi bibiri olwendiga enume, 

4 nekitūndu ekyekumi kimu olwa bu- 
li mwāna gwendiga ku bana bendi- 

5 ga omusānvu: nembuzi enume emu 
okuba ekiwebwayo olwekibi, okuba- 

6 tāngirira : VDobuta'siko ekiwebwayo 
ekyokebwa ekyomwezi ogwaka'ja 
guboneke, nekiwebwayo ekyobu'ta 
ekyako, “ nekiwebwayo ekyokebwa 
ekitali'igwawo nekiwebwayo ekyo. 
bu'ta ekyako, nebiwebwayo ebyo- 
kunywa ebyako, 4 ngetèka lyabyo 
bweriri, okuba evumbe edūngi, eki- 
webwayo ekikolebwa nomuliro eri 
Mukama. 

7 Ne ku “lunaku olwekumi olwo- 
mwezi ogwo ogwomusanvu muna- 
banga nokukung'ana okutukuvu ; 
era Jmunibonerezanga obulamu 
bwa'mwe; temukolanga mulimu 

8 gwona: naye munawangayo eki- 
webwayo ekyokebwa eri Mukama 
okuba evumbe edungi; ente envu 
buka emu, endiga enuine emu, aba- 
na bendiga abalume musanvu aba- 
tanamala mwaka gumu; banaba- 
nga gyemuli ”abataliko bulema: 

9 nekiwebwayo ekyobu'ta ekyako, o- 
bu'ta obulungi obutabu'dwamu a- 
mafuta, ebitundu ebyekumi bisatu 
olwente, ebitundu ehyekumi bibiri 

10 olwendiga enume emu, ekitundu 
ekirala ekyekumi olwa buli mwana 
gwendiga ku bana bendiga omusa- 

ll vvu: embuzi enume emu okuba 
#ekiwebwayo olwekibi ; obuta'sako 
ekiwebwayo olwekibi ekyokutangi- 
rira, nekiwebwayo ekyokebwa eki- 
tali'gwawo, nekiwebwayo ekyobu'ta 
ekyako, nebiwebwayo ebyokunywa 
ebyako. 

12 Ne ku *lunaku olwekumi netano 
olwomwezi ogwomusanvu munaba- 
nga nokukung'ana okutukuvu; te- 
mukolanga mulimu gwona ogwe- 
mikono, era munakwatiranga e- 
mbaga enaku musanvu eri Muka- 

13 ma: era !munawangayo ekiwebwa- 
yo ekyokebwa, ekiwebwayo ekiko- 
ebwa nomuliro, ekyeviimbe ediingi 
eri Mukama; ente envubuka kumi 
na satu, endiga enume biri, abana 
bendiga abalume kumi na bana a- 
batanamala mwaka gumu; bana- 

14 bānga abataliko bulema: nekiwe- 
bwayo ekyobu'ta ekyako, obu'ta o- 
bulungi obutabu'dwamu amafuta, 
ebitundu ebyekumi bisatu olwa buli 
nte kunte ekumi nesatu, ebitiindu 
ebyekumi bibiri olwa buli ndiga 

15 ennme ku ndiga enume zombi, ne- 
kitundu ekirala ekyekumi olwa buli 
mwana gwendiga ku bana bendiga 

16 ekumi nabana: nembuzi enume 
emu okuba ekiwebwayo olwekibi; 
obuta'sako ekiwebwayo ekyokebwa 


28. 20—29. 16. 


d Kubal. 
18. 11, 13. 


“ Lev. 16. 
29; 38. 27. 


S Zab. 35. 
13. 
ls. 38. 4 


7 Kubal 
W 19 


l Eser.3. 4. 


| 29. 17—30. 4. 


ekitaligwawo, ekiwebwayo ekyo- 
bu'ta ekyako, nekiwebwayo ekyo- 
kunywa ekyako. 

17 Ne ku lunaku olwokubiri (muna- 
wangayo) ente envubuka kumi na 
biri, endiga enume biri, abāua be- 
ndiga abalume kumi na bana aba- 
tanamala mwaka gumu abataliko 

18 bulema: nekiwebwayo ekyobu'ta 
ekyako nebiwebwayo ebyokunywa 
ebyako olwente, olwendiga enume, 
nolwabana bendiga, ™ ngomuwendo 
gwabyo bwegunabanga, ngeteka 

19 bweriri: nembuzi enume emu oku- 
ba ekiwebwayo olwekibi; obuta- 
'sako ekiwebwayo ekyokebwa eki- 
tali'gwawo, nekiwebwayo ekyobu- 
'ta ekyako, nebiwebwayo ebyoku- 
nywa ebyako. 

20 Ne ku lunaku olwokusatu ente 
kumi nemu, endiga enume biri, 
abana bendiga abalume kumi na 
bana abatanamala mwaka gumu a- 

21 bataliko bulema; nekiwebwayo e- 
kyobu'ta ekyako, nebiwebwayo e- 
byokunywa ebyako olwente, olwe- 
ndiga enume, nolwabana bendiga, 
ngomuwendo gwabyo bwegunaba- 

29 nga, ngeteka bweriri: nembuzi e- 
nume emu okuba ekiwebwayo olwe- 
kibi; obuta'sako ekiwebwayo ekyð- 
kebwa ekitali gwawo, nekiwebwayo 
ekyobu'ta ekyako, nekiwebwayo e- 
kyokunywa ekyako. 

23 Neku lunaku olwokuna ente ku- 
mi, endiga enume biri, abāna be- 
ndiga abalume knmi na bana aba. 
tanamala mwaka gumu ahataliko 

2 bulema: ekiwebwayo ekyobu'ta e- 

kyako nebiwebwayo ebyokunywa 

e an olwente, olwendiya enume, 

nolwabana bendiga, ngomuwendo 
abyo bwegunabanga, ngeteka 

weriri: nembuzi enume emu okuba 
ekiwebwayo olwekibi; obuta'sako 
ekiwebwayoekyõkebwa ekitali'gwa- 
wo, ekiwêbwano ekyobu'ta ekyako, 
nekiwebwayo ekyokunywa ekyako. 

26 Ne ku lunaku olwokutano ente 
mwenda, endiga enume biri, abana 
bendiga abalume kumi na bana 
abatanamala mwaka gumu abata. 

27 liko bulema: nekiwebwayo ekyo- 
bu'ta ekyako nebiwebwayo ebyo- 
kunywa ebyako olwente, olwendiga 
enume, nolwabana bendiga, ngo- 
muwendo gwabyo bwegunabanga, 

28 ngeteka bweriri: nembuzi enume 


25 


OKUBALA. 


bu'ta ekyako nebiwebwayo ebyo- 
kunywa ebyako olwente, olwendiga 
evume, nolwabina bendiga, ngo- 
muwendo gwabyo bwegunabanga, 

31 ngeteka bweriri: nembuzi enume 
emu okuba ekiwebwayo olwekibi; 
obuta'siko ekiwebwayo ekyokebwa 
ekitali'gwêwo, ekiwebwayo ekyo- 
bu'ta ekyako, nebiwebwayo ebyo- 
kunywa ebyako. 

32 Ne ku lunaku olwomusanvu ente 
musanvu, endiga enume biri, abana 
bendiga abalume kumi na bana a- 
batanamala mwaka gumu abataliko 

33 bulema: nekiwebwayo ekyobu ta 
ekyako nebiwebwayo ebyokunywa 
ebyako olwente, olwendiga enume, 
nolwabäna bendiga, ngomuwendo 

byo bwegunabanga, ngetêka 

34 bweriri: nembuzienume emu okuba 
ekiwebwayo olwekibi; obuta'sāko 
ekiwebwayoekyokebwa ekitali'gwa- 
wo, ekiwebwayo ekyobu ta ekyako, 
nekiwebwayo ekyokunywa ekyako. 

85 Ku lunaku ?olwomunana muna- 
binga nokukung'ana okwokwewo- 

' mbeka: temukolanga mulimu gv o- 

36 na ogwemikono: naye munawa- 
ngayo ekiwebwayo ekyokebwa, e- 
kiwebwayo ekikolebwa nomuliro, 
ekyevimbe ediungi eri Mukama: 
ente emu, endiga enume emu, a- 
bana bendiga abalume musānvu 
abatanamala mwaka gumu abata- 

37 liko bulema: ekiwebwayo ekyobu'ta 
ekyako nebiwebwayo ebyokunywa 
ebyako olwente, olwendiga enume, 
nolwabana bendiga, binabanga ngo- 
muwendo gwabyo, ngetéka bweriri: 

88 nembuzi enume emu okuba ekiwe- 
bwayo olwekibi; obuta'sako ekiwe- 
bwayo ekyokebwa ekitali'gwawo, 
nekiwebwayo ekyobu'ta ekyako, ne- 
kiwebwayo ekyokunywa ekyako. 

39 Ebyo byemunawangayo eri Mu- 
kama mu mbaga za'mwe 0 ezala- 


girwa, obuta'siko Pbweyamo bwa- | 5; 


'mwe, nebyo byemuwayo kubwa. 


'mwe, okuba byemuwayo ebyoke- | 31.3 
bwa, nebyemuwayo ebyobu'ta, ne- Ne 


byemuwayo ebyokunywa, nebye- 
40 muwayo olwemirembe. Musa nabu. 


lira abana ba Isiraeri nga byona bwe- m 


byali Mukama byeyalagira Musa. 


30 


Kino kye kigambo Mukama kyala- 


Musa nagamba 4 emitwe gye- 


bika byabana ba Isiraeri nti ra 


. 4 
N o’ 
.” 
. À $ 
3 . “ 
k Si raih t b. y 
. 
e 
” KIA . . 
Ga gga gg gg gg gg ga aa AA NG A AA A NA aaa aana sanan aan AAA a aa a 


emu okuba ekiwebwayo olwekibi; | 2gide. bOmusaja bwaneyamanga Ma. 23. 21 
obuta'siko ekiwebwayo ekyokebwa; obweyamo eri Mukama, coba bwa- | s 3” 
ekitali'gwawo, nekiwebwayo ekyo- nilairanga ekirairo okulaganya o- | Mub. 5. 4 
bu'ta ekyako, nekiwebwayo ekyo- bulamubwe nendagāno, tavumisa- Mae 5 
kunywa ekyako. nga kigambokye; “anakolanga nga | Bik. 23.14. 
29 Ne ku lunaku olwomukiga ente byona bwebiri ebifuluma mu ka- 4 Yob. 22. 
munana, endiga enume biri, abana, 3 mwäke. Era omukazi bwaneya- | 7x». 2. 
bendiga abalume kumi na bana mānga obweyamo eri Mukama, ne- | 25; ma 
abatanamala mwika gumu abata-| yeraganyanendagano,ngalimunyu- | is 1i is. 
30 liko bulema: nekiwebwayo ekyo- | 4 mba ya kitāwe, mu butobwe; ki- | Nak. 1.16. 


eee a E e nganan nagane gagana aee gan III 


| 
“ Lub. 3. 
16. 


OKUBALA. 


tawe nawulira obweyamobwe ne- 
ndagano gyalaganyi za obulamu- 
bwe, kitawe namusirikira: kale o- 
bweyamobwe bwona bunanywera- 
nga, na buli ndagano gyalaganyi'za 
5 obulamubwe enenyweranga. Naye 
kitawe bwanamugananga ku lunaku 
lwawulirirako ; tewabangawo ku 
bweyamobwe newakuba'de ku nda- 
ganoze, zeyalaganya obulamubwe, 
enenyweranga: era Mukama anā- 
musonyiwanga kubanga kitawe ya- 
6 mugana. Era bwanabanga alina 
'ba, obweyamobwe nga buli kuye, 
oba emimwagye byegyogera nga- 
anguiriza, byalaganyi'za obulamu- 

7 bwe; 'ba nawulira namusirikira ku 
lunaku Iwakiwaulirirako : kale obwe- 


yamobwe bunanyweranga, nenda- | 


gano zalaganyi'za obulamubwe zi- 
8 nanyweranga. “Naye 'ba bwana- 
mugananga ku lunaku lwakiwuli- 
rirako; kale ana'jululanga obwe- 
amobwe obuli kuye, nemimwagye 
WAA ngayanguiri'za, byala- 
ganyiza obulamubwe: era Mukama 
9 animusonyiwanga. Naye obweya- 
mo bwa namwandu oba bwoyo eya- 
obebwa 'ba, buli kyeyalagānya o- 
Pulane b we. kinanyweranga kuye. 
10 Era obanga yeyamira obweyamo 
mu nyumba ya 'ba, oba yalaganya 
obulamubwe nendagano ngalaira, 
11 'ba nakiwulira namusirikira nāta- 
mugana; kaleobweyamobwe bwona 
bunänywerānga, na bali ndagano 
gyeyalaganya obulamubwe ene- 
12 nyweranga. Naye 'ba obanga ya- 
bidibya ku Junaku lweyabiwuliri- 
rako; kale buli ekyafuluma mu 
mimwagye mu bigambo byobwe- 
yamobwe oba mu bigambo byenda- 
gano yobulamubwe tekiny weranga : 
"ba ngabi'julu'de; era Mukama a- 
13 namusonyiwanga. Buli bweyamo 
na buli kirairo ekyendagino ekyo- 
kwebonereza obnlamubwe, 'ba ainza 
okukinyweza, oba 'ba sinza okuki- 
14 julula. Naye 'ba bwananmusiriki- 
riranga dala bulijo bulijo; kale 
ananywezanga obweyamobwe bwo- 
na, oba endaganoze zona eziri kuye: 
ngabinyweze'za, kubanga yamusi- 
rikira ku lunaku lweyabiwulirirako. 
15 Naye bwanabidibyanga ngamaze 
okubiwulira; kale yanabangako o- 
16 butali butūkirivu bwomukazi. Ago 
ge mateka Mukama geyalagira Mu- 
sa, wakati womusaja ne mukaziwe, 
wakati wa kitawe (womuwala) ne 
muwalawe, ngakyali mu butobwe, 
mu nyumba ya kitāäwe. 


8 Kubal 31 2 MUKAMA nagamba Musa ntiaWā- 
25. 17. 


8 Kubal. 
T. A3 


——— —.. .. 


lera e'gwanga lyabana ba Isi. 20 mwandu gwa mwe. 


raeri ku Bamidiani: oluvanyuma 
nolyoka bokung'anyizihwa eri a- 
3 bantubo. Musa nagamba abantu 





nti Mu'gye mu'mwe abasaja mu- 
bawe ebyokulwanyisa olwentalo, 
batabile Midiani, okuwolera e'gwa- 

4 nga lya Mukama kn Midiani. Mu- 
na gya ku buli kika olukumi oku- 
bunya ebika byona ebya Isiraeri, 

5 nemubatuma okutabala. Awo ne- 
baleta ku nkumi za Isiraeri, ku buli 
kika lukumi, kakumi mwenkumi 
biri nga balina ebyokulwanyisa o- 

6 lwentalo. Musa nabasindika oku- 
tabala, ku buli kika lukumi, bo ne 
Finekasi mutabani wa Ereazali 
kabona, okutabala, awamu nebintu 
ebyomuwatukuvu <namakondere a- 

7 galawa mn mukonogwe. Nebalwa- 
na ne Midiani, nga Mukama bwe- 
yalagira Musa; “neba'ta buli cmu- 

8 saja. Neba'ta bakabaka ba Midiani 
wamu nabalala aba'tibwa; / Evi 
ne Lekemu, ne Znla, ne Kula, ne 
Leba, bakabaka ba Midiani abata- 
no: ne # Balamu mutabani wa Beoli 

9 bamu'ta nekitala. Abana ba Isi- 
raeri nebanyaga abakazi ba Midiani 
nabana babwe abato; nebisibo bya- 
bwe byona, nembuzi zibwe zona, 
nebjntu byabwe byona nebabitwala 

10 okuba omunyago. Nebibuga byā- 
bwe byona mu bifo mwebasulanga, 
nensisira zābwe zona, nebabyokya 

11 omuliro. iNebatwala omunyago 
gwona nebyebafuna byona, obanga 

12 bantu obanga nsolo. Nebaleta o- 
mwandu nebyebafuna nomunyago 
eri Musa neri Ereazali kabona neri 
ekibina kyabana ba Isiraeri, eri 0- 
lusisira olwali mu nsenyi za Moabu, 
eziri ku Yoludani Eyeriko. 

13 Awo Musa ne Ereazali kabona 
nabakulu bona abekibina nebafu- 
luma okubasisinkana ebweru wo- 

14 Insisira. Musa nasunguwalira a- 
bami be'gye, abami benkumi na. 
bami bebikumi, abava mu kuwere- 

15 za mu lutabalo. Musa nabagamba 
nti £ Abakazi bona mubawonye'za 

16 okufa? Laba, bano be lbāsobesa 
abana ba Isiraeri ku Mukama, ” o- 
Iwokutêsa kwa Balamu, mu biga- 
mbo bya Peoli, bwatyo ” kawumpu- 
li naba mu kibina kya Mukama. 

17 Kale 'no kakano mu'te buli musaja 
ku bana abato, era mu'te bali mu- 
kazi eyamanya omusaja ngasula 

18 naye. Naye abāna abato bona a- 
bobuwala, abatamanyānga musaja 
nga basula naye, mwewonyeze obu- 

19 tafa. Era ° musisire ebwêru wo- 


Insisira enaku musanvu : buli eya- |” 


'ta omuntu yena, era > buli eyako- 
ma ku muntu yena eya'tibwa, mwe- 
rongose ku lunaku olwokusatu ne 
ku lunaku olwomnsanvu, 'mwe no- 
Na boli kya- 


ambalo na buli kintu ekye'diba, ' 
nomulimu gwona ogwebiku zi bye- | 
mbuzi, nebintu byona ebyemiti, . 


30. 5—31. 2%. 





31. 21—82. 8. 


21 munerongosa. Ereazali kabona 
nagamba abasaja abatabazi abāta- 
bala nti Lino lye teka eryekiragiro 

22 Mukama kyalagi'de Musa: naye 
zabu ne feza, ekikomo, ekyiima, 

23 ebati, nerisasi, buli kiutu ekiinza 
omuliro, munakiisa mu muliro, ne- 
kiba kirongofu; naye kinalongose- 
bwa "nama zi agokwawula: nebyo 
byona ebitainza muliro munabiisa 

24 mu mazi. Era #mulyoza engoye 
za'mwe ku lunaku olwomusānva, 
nemuba balongofu, oluvanyuma 
nemulyoka muingira mu lusisira. 

25, 26 Mukama nagamba Musa nti Bala 
omuwendo gwomunyago ogwanya- 
gibwa, abantu era nensolo, 'gwe 
ne Ereazali kabona nemitwe (gye- 
nyumba) za bakitibwe ezekibina: 

27 tmwawulemu omunyago ebitūndu 
bibiri ; ekyabasaja abamanyi entalo 

28 abatabala, nekyekibina kyona:omu- 

| sololeze Mukamaomusolo ku basaja 
abatabazi abatabala: buli bitāno “ o- 
bulama bumu, ku bantu ne kunte ne 

29 ku ndogoi ne ku mbuzi: gu'gye ku 
kitundu kyabwe, oguwe Ereazali 
kabona, okuba ekiwebwayo ekisi- 

30 tulibwa ekya Mukama. Ne ku ki- 
tundu ekyabana ba Isiraeri ono- 
'gyako obumu obu'gyibwa ku buli 
atano, ku bantu, kunte, ku ndogoi, 
ne kn mbuzi, ku nsolo zona, nobiwa 
Abalevi, 'abakuma enyumba ya 

31 Mukama gyebateresebwa. Musa 
ne Ereazali kabona nebakola nga 

32 Mukama bweyalagira Musa. Ne- 
byokugereka ebyati kawo ku mu- 
nyago abasaja abatabiizi gweba- 
nyaga, byali endiga obusirivu mu- 
kaga mwobukumi musanvu mwe- 

33 nkumi tano, nente obukumi musa- 

34 nyu mwenkumi biri, nendogoi obu- 

39 kumi mukaga mu lukumi, nabantu 
obukumi busatu mwenkumi biri o- 
kuga'ta bona, ku bakazi abatama- 
nyanga musaja nga basula naye. 

36 Nekitundu ekyali ekyabo abatabi. 
la, omuwendo gwakyo kyali endiga 
obusirivu bnsatu mwobukumi bu- 

37 satu mu kasanvu mu bitino: no- 
musolo gwa Mukama ogwokundiga 
gwali lukaga mu nsanvu mn tano. 

38 Nente zali obukumi busatu mu ka- 
kaga; kwezo omusolo gwa Mukama 

39 gwali nsanvu mu biri. Nendogoi 
zali obukumi busatu mu bitano; 
kwezo omusolo gwa Mukama gwali 

40 nkāga mwemu. Nabantu bāli ka- 
kumi ma kakaga; kwabo omusolo 
gwa Mukama gwali abantu asatu 

41 mu babiri. Musa nawa Ereazali 
kabona omusolo, kye kyali ekiwe- 
bwayo ekisitulibwa ekya Mukama, 
nga ? Mukama bweyalagira Musa. 

42 Musa na'gya ku kitundu ekyabana 
ba Isiraeri, Musa kyeyayawula nga- 

43 ki'gya ku basaja abatabala, [era 









“ Kubal. 
19. 9, 17. 


s Lev. 11. 
z. 





2 Kahal. 
la. 4,393 


OKUBALA. 


ekitūndu ekyekibina li endiga 
obusirivu busatu mwobukumi bu- 
44 satu mu kusanva mu bitāno, nente 
45 obukumi busatu mu kakaga, nendo- 
46 goi obukumi busatu mu bitano, na- 
47 bantu kakumi mu kakiga;) ku ki- 
tundu ekyabana ba Isiraeri Musa 
na'gya (obulamu) bumu obu'gyibwa 
ku buli atano, ku bantu era ne ku 
nsolo, nabiwa Abalevi abikiimanga 
enyumba ya Mukama gyebatere- 
sebwa; nga Mukama bweyalagira 
48 Musa. Nabami abatwala enkumi 
ezomu'gye, abami benkumi nabami 
49 bebikumi, nebasemberera Musa: ne- 
bagamba Musa nti Aba'dubo babaze 
omuwendo gwabasaja abatabazi be- 
tutwala, 'so tekubuzeko muntu no- 
50 mu ku'fe. Era tulese ekirabo kya 
Mukama, buli muntu kyafunye, 
ebyobnyonjo ebya zibu, emikufu 
egyokumagulu, nemisa' ga, empeta 
eziriko obubonero nezomumatu, 
nebikomo, 4 okutangirira obulamu 
51 bwa'fe mn maso ga Mukama. Mu- 
sa ne Ereazali kabona nebaba'gya- 
ko ezabu, ebyobuyonjo byona ebi- 
52 wese. Ne zabu yona eyekiwebwa- 
o ekisitulibwa kyebawayo eri Mu- 
kama, nga bagi'gya ku bāmi benku- 
mi ne ku bāmi bebikumi, yali seke- 

ri kakumi mu kakaga mu lusanvu 
53 mwatano. [(Kubanga])babasaja a- 
batabazi bāli benyagi'de ebintu, bu- 

54 li muntu ebibye.) Musa ne Erea- 
zali kabona nebatwala ezābu eya. 
bāmi benkumi nabebikumi, neba- 
gireta mu wema eyokusisinkanirā- 
ngamu, okubānga ceki'jukizo eri 


abina ba Isiraeri mu maso ga [12 


Mukama. 


3 ABANA ba Leubeni nabāna ba 
Gadi balina ensolo nyingi nyo 
nyini: awo bwebalaba ensi a Yeya- 
zeri, nensi Yegireadi, nga, laba, e- 

2 kifo ekyo kifo kya nsolo; abāna ba 





145 





Gadi nabana ba Leubeni neba'ja |& 


nebagamba Musa ne Ereazali ka- 
3 bona nabakulu abekibina nti Ata- 
losi ne Diboni ne Yazeri ne Nimu- 
la ne Kesuboni ne Ereale ne Seba- 
4 mu ne Nebo ne Beoni, ensi è Mu- 
kama gyeyakuba mu maso gekibi- 
na kya Isiraeri, nsi ya nsolo, naba- 
6 'dubo balina ensolo. Nebogera nti 
Obanga tulabye ekisa mu masogo, 
ensi eno ewebwe aba'dubo okuba 
6 obutaka; totusomosa Yoludani. Mu- 
sa nāgamba abāna ba Gadi nabāna 
ba Leubeni nti Baganda ba'mwe 
banātabāla, 'mwe nga mutu'de wa- 
7 no? Era kiki ekibakeng'enterezesa 
omwoyo gwabana ba Isiraeri obu- 
tasomoka okuingira munsi Mukama 
8 gyeyabawa ? Bakita'mwe bwebako- 
la bwebatyo cbwenabatuma nga 
nyima Ekadesibanea dokulaha ensi. 


b Kuhal. 
21. 24, H. 


“ Kubal. 


13. 3, 28. 
Ma. 1.22. 


146 





“ Kubal 

13. 24, 31. 
Ma. 1. 24, 
28. 


OKUBALA. 
9 Kubanga “bwebayambuka mu ki- | 25 'mwe. 


wonvu Esukoli, nebalaba ensi, ne- 
bakeng'entereza omwoyo gwabāna 
ba Isiraeri, baleme okuingira munsi 
10 Mukama gyeyali abawa'de. /Obu- 
singu bwa Mukama nebubūbūka 
ku Junaku luli, nālaira ngagamba 
11 nti Mazima tewaliba ku basaja a- 
balinya okuva mu Misiri, abaka- 
maze emyaka abiri nokukirawo, 
abaliraba ensi gyenalairira Ibulai- 
mu, Isaka ne Yakobo; kubanga 
19 í tebangoberere'de dala: wabula 
Kalebu mutabani wa Yefune Omu- 
kenizi ne Yosuwa mutabani wa 
Nuni: kubanga abo 1 bagoberere- 
13 'de dala Mukama. Obusūngu bwa 
Mukama nebubūbūka ku Isiraeri, 
l nabatambulizatambuliza eyo neyo 
mu 'düngu emyaka ana, 7 okutūsa 
eza'de lyona abali bakoze obubi mu 
maso ga Mukama lwebāzikirira. 
14 Era, laba, 'mwe muimiri'de mu kifo 
EA DAKI maw, okwala okwabantu 
abalina ebibi, okwongera nate * e- 
15 kirui kya Mukama eri Isiraeri. Ku- 
banga ?bwemunakyuka obutamu- 
goberera, anabaleka nate omulindi 
ogwokubiri mu 'dingu; na'mwe 
munazikiriza abantu bano bona. 
16 Nebamusemberera nebagamba nti 
Tunizimbira ensolo za'fe ebirālo 
wano, nebibuga olwabaua ba'fe a- 
17 bato: naye r 'fe be nyini tuliba nga 
twetesetese nga tuku'te ebyokulwa- 
nyisa okukulembera abana ba Isi- 
raeri, okutūsa lwetulimala okubai- 
ngiza mu kifo kyabwe: nabana ba- 
'fe abato balitula mu bibnga ebiri- 
ko enkomera ol wabo abatūla munsi. 
18 r Tetulikomawo mu nyumba za'fe, 
okutiisa abana ba Isiraeri Iwebali- 
mala okusikira buli muntu obusika- 
19 bwe. Kubanga tetulisikira wamu 
nabo emitala wa Yoludani nokwe- 
yongerayo; kubanga * obusika bwa- 
'fe butugwiri'de emitala weno ewa 
20 Yoludani ebuvanjuba. “Musa nä- 
bagamba nti Bwemunakola ekiga- 
mbo ekyo; bwemunakwata ebyo- 
kulwanyisa okukulembera Mukama 
21 okutabala, na buli musaja ku'mwe 
alina ebyokulwanyisa bwanisomo- 
ka Yoludani mu maso ga Mukama, 
okutiisa lwaligobera dala abalabebe 
22 mu masoge, ensi #newangulwa mu 
maso ga Mukama: awo oluvanyu- 
ma “t nemulyoka mukomawo, ne- 
mutabako musango eri Mukama 
neri Isiraeri; y nensi eno enebanga 
butaka gyemuli mu maso ga Mu- 
28 kama. Naye bwemutakole bwemu- 
tyo, laba, nga mwononye Mukama: 
era 1 mutegerere dala ngokwondna 


' | 24 kwa'mwe kulibai'ga. Muzimbire a- 


bana ba'mwe abato ebibuga, nebi- 
ralo olwendiga za'mwe; nemukola 
ekyo ekifulumye mu kamwa ka- 


Abana ba Gadi nabana ba 
Leubeni nebagamba Musa nti Aba- 
'dubo banakola nga mukama wange 

26 bwalagi'de. =a Abana ba'fe abato, 
bakazi ba'fe, embuzi za'fe, nensolo 
za'fe zona binabera eyo ma bibuga 

27 Ebyegireadi: naye baba'dubo ba- 

nasomoka, buli musaja alina ebyo- 

kulwanyisa olwentalo, mu maso ga 

Mukama okutabila, nga mukama 

wange bwayoge'de. 

c Awo Musa nalagira Ereazali ka- 
bona ebigambo byabwe ne Yosuwa 
mutabani wa Nuni nemitwe (gye- 
nyumba) za bakitabwe ezebika bya- 
29 bana ba Isiraeri. Musa na ba 

nti Abana ba Gadi nabana ba Leu- 
beni bwebalisomoka Yoludani awa- 
mu na'mwe, buli musaja alina ebyo- 
kulwanyisa olwentalo, mu maso ga 
Mukama, ensi newangulwa mu ma- 
go ga'mwe; kale mulibawa ensi Ye- 

30 gireadi okuba obutaka: naye bwe- 
batali'kiriza kusomoka wamu na- 
'mwe nga baku'te ebyokulwanyisa, 
baliba nobutaka mu'mwe munsi ya 

31 Kanani. Abana ba Gadi nabana 
Leubeni neba'damu nti Nga Muka- 
ma bwagambye aba'dubo, bwetutyo 

82 bwetunakola. Tunāsomoka nga tu- 
ku'te ebyokulwanyisa mu maso ga 
Mukama okuingira munsi ya Ka- 
nani, era obutaka obwobusika bwa- 
'fe (bulibera) na'fe emitala wa Yo- 

33 ludani. 4 Musa nābawa bo, abāna 
ba Gadi nabāna ba Leubeni, neki- 
tunda kyekika kya Manase muta- 
bani wa Yusufu, ¢ obwakabaka bwa 
Sikoni kabaka Wabamoli nobwaka- 


28 


32. 9—33. 1. 


aYos. 1.14 


è Yos. 4 
12. 


“Yos. 1.13. 


baka bwa Ogi kabaka Webasani, | 35. 


ensi ngebibuga byayo bwebyali wa- 
mu nensalo zabyo, bye bibuga e- 
34 byomunsi eriranyewo. /Abāna ba 
Gadi nebazimba Diboni ne Atalosi 
35 ne 7 Aloeri; ne Aterosisofani ne 
36 Yazeri ne Yogubeka; ne Besuni- 
mira ne Besukalani: ebibuga ebi- 
riko enkomera nebisibo byendiga. 
37 Abana ba Leubeni nebazimba ' Ke- 
suboni ne Ereale ne Kiriasaimu ; 
38 ne k Nebo ne :Baalimeoni, li 


m bawanyisi za amanya gabyo, j) ne | 3; 


Sibima: nebabitūma amanya ama- 


39 lala ebibuga byebazimba. Abāna |13 


ba n Makiri mutabani wa Manase 
nebagenda Egireadi, nebakirya, ne- 
bagobamu Abamoli abāli omwo. 

40 Musa niwa Makiri mutabani wa 
Manase ° Gireadi; nabera omwo. 

41 P Yairi mutabani wa Manase nā- 
genda nalya ebibuga byayo, nābi- 

42 ita r Kavosiyairi. Noba nagenda 
nalya Kenasi, nebyalo byakyo, nā- 
kitūma Noba, ngerinyalye ye bwe- 
ryali. 


33 


Bino bye biramago ebyabana ba 
Isiraeri, bwebāva munsi Yemi- 


| 


88. 255. 


OKUBALA. 











d Kur. 12 
2. 


“Kur, 12 
32; 18, LI. 
16. 19. 1. 

S Kur. 12 


s. 


214. 
“Kur. 14 
8. 
# Kov. 13. 
30. 

| 


í Kuv. 14. 
29. 





l Kov. 18. 
T. 


ANT, 14, 


” Kuv. 17. 
1; 19,2 


“Kur. 16. 
1318. 1,2 


f Ma a. 6. | 





39 neyakani. 


siri nge'gye lyabwe bweryali wansi 


womukono gwa Musa ne Aloni.' 
2 Musa niwandika okusitula kwabwe . 


ngebiramago byabwe bwebyali o- 


lwekiragiro kya Mukama: era bino 
bye biramago byabwe ngokusitula 
8 kwabwe bwekwali. « Nebasitula 
Eramesesi mu > mwezi ogwolube- 
ryeberye, ku lunaku olwekumi ne- 
tunoolwomwezi ogwoluberyeberye; 
ku Iwenkya Okuitako nga kuwe'de 
abana ba Isiraeri nebavayo < nomu- 
kono ogwagulumizibwa mn maso 
4 Gabamisiri bona, Abamisiri bwe- 
bali nga 4 bakyazika ababeryeberye 
bibwe bona Mukama beyakuba mu- 
bo: ne kn “bakatonda babwe Mu- 
5 kama nawalana emisango. JAba- 
na ba Isiraeri nebasitula Brame- 
6 sesi, nebasisira Esukosi. Nebasi- 
tula 7 Esukosi, nebasisira Eyesa- 
7 mu, ekiri ku mabali ge'dungu. Ne- 
basitula í Eyesamu neba'da enyu- 
ma okutūka Epikakirosi, ekyoleke- 
ra Baalizefoni : nebasisira okwole- 
8 kera Migudoli. Nebasitula Ekaki- 
rosi, knebaita wakati mu nyanja 
nebaingira mu 'dingu: nebatambu- 
la olugendo olwenaku ratu mu 'dii- 
ngu Eryesamu, nebasisira mu Ma- 
9 la. Nebasitula Emala nebatūka 
i Eyerimu: era mu Erimu waliwo 
enzi'zi rama'zi kumi nebiri, nenki. 
10 ndu nsānvu; nebasisira eyo. Ne- 
basitula Eyerimu, nebasisira kn 
11 Nyanja Emyufu. Nebasitula oku- 
va ku Nyanja Emyufu, nebasisira 
12 mu’ 'dungu Sini. Nebasitula oku- 
va mu 'düngu Sini, nebasisira Edo- 
18 fuka. Nebasitula Edofuka, neba- 
14 sisira Eyalusi. Nebasitula Eyalu- 
si, “ nebasisira Eretidimu, awatali 
15 mazi abanta okunywa. Nebasi- 
tula Erefidimu, nebasisira mu 0'du- 
16 ngu lya Sinai. Nebasitula okuva 
mu 'dingu lya Sinai, nebasisira 
17 P Ekibulosukatava. Nebasitula E- 
kibulosukatava, nebasisira ” Eka- 
18 zerosi. Nebasitula Ekazerosi, ne- 
19 basisira s Erisuma. Nebasitula E- 
risuma, nebasisira Erimoniperezi. 
20 Nebasitula Erimoniperezi, nebasi- 
21 sira Eribnna. Nebasitula Eribuna, 
22 nebasisira Erisa. Nebasitula Eri- 
23 sa, nebasisira Ekekerasn. Nebasi- 


tula Ekekerasa, nebasisira ku luso- |- 


24 zi Seferi. Nebasitula okuva ku 

lusozi Seferi, nebasisira Ekalada. 
25 Nebasitula Ekalada, nebasisira E- 
96 makerosi. Nebasitula Emakerosi, 
27 nebasisira Etakasi. Nebasitula E- 
28 takasi, nebasisira Etera. Nebasi- 

tula Etera, nebasisira Emisuka. 
29 Nebasitula Emisuka, nebasisira E- 
30 kasumona. Nebasitula Ekasumo- 
31 na, nebasisira ! Emoserosi. Neba- 

situla Emoserosi, nebasisira Ebe- 
Nebasitula Ebeneya- 


kani, * nebasisira Ekolukagiduga- 
33 da. Nebasitula Ekolukagidugada, |7 
34 nebasisira Eyotubasa. Nebasitula 
Eyotubasa, nebasisira Eyabulona. 
35 Nebasitula Eyabulona, “ nebasisira 
36 Eyezionigeberi. Nebasitula Eye- 
zionigeberi, nebasisira mu y'dūn : 
87 Zini (ye Kadesij. #Nebasit 
Ekadesi, nebasisira ku lusozi Kola, 
38 ku ma bali gensi ya Edomu. 
ni kabona nalinya ku lusozi Kola 


olwekiragiro kya Mukama, nafira |. 


okwo, abana ba Isiraeri nga baka- 


maze emyaka aua okuva munsi Ye- |" 


misiri, mu mwezi ogwokutano, ku 
lunakn olwoluberyeberyeolwomwe- 
39 zi. Era Aloni yali yakamaze emya- 
ka kikumi mwmabiri mwesatu bwe- 
40 yafira ku lusozi Kola. Nomukana- 
ni, kabaka L Weyalada, eyatilanga 
ebukika obwadyo munsi ya Kanani, 
nawulira abana ba Isiraeri nga ba- 
41 ja. Nebasitula okuva ku lusozi 
42 c Kola, nebasisira Ezalumona. Ne- 
basitula Ezalumona, 4nebasisira 
43 Epunoni. “Nebasitula Epunoni, 
44 nebasisira Eyobosi. Nebasitula E- 
yobosi, nebasisira /Eiyesbalimu, ku 
45 ma'bali ga Moabu. Nebasitula Ei- 
46 yimu, nebasisira v Edibonugadi. Ne- 


situla Edibonugadi, nebasisira | ”” 


47 i Eyalumonudibulagaimu. Nebasi- 


tula Eyalumonudibulasaimu, * ne- | 2 


basisira ku sozi Abalimu, okwole. 

48 kera Nebo. Nebasitula okuva ku 
nsozi Abalimn, l nebasisira mn nse. 
nyi za Moabu ku Yoludani Eyeri- 

49 ko. Nobasisira ku Yoludani, okuva 


Ebesuyesimosi okutuka m Eyaberi- 


sitimu mu nsenyi za Moabu. 
50 Mukama nagambira Musa mu 
nsenyi za Moabu ku Yoludani Eye- 
51 riko nti Yogera nabana ba Isiraeri 
52 obagambe nti Bwemulisomoka Yo- 
ludani nemuingira munsi ya Kana- 
ni, kale #muligobamu bona abatūla 
mungsi mu maso ga'mwe, nemuzi- 
kiriza (amainja) gabwe gona aga- 
liko ebifananyi, nemuzikiriza ebifa- 
nanyi byabwe byona ebifumbe, ne- 
musulasula ebifo byabwe byona 
58 ebigulumivu: era mulirya ensi ne- 
mutula omwo: kubanga 'mwe ngi- 
54 wa'de ensi okugirya. Era ° muli- 
sikira ensi nobululu ngenda za'mwe 
bweziri; abainga obungi mulibawa 
obusika okusu'kiriza, nabatono oli- 
bawa obusika okukendezako: wona 
wona akalulu wekaligwirira omu- 
ntu, kale we waliba awawe; ngebi- 
ka bya bakita mwe bwebiri bwemu- 
55 lisika bwemutyo. Naye bwemuta- 
li'kiriza kugobamu abo abatūla mu- 
nsi mu maso ga mwe; kale abo 
bemnlisigaza kubo banabanga DP nge- 
bifnmita mu maso ga'mwe era nga- 
magwa mn mbirizi za mwe, era ba- 


a Alo- |: 


b Kubal. 
41. 1. 


„r08. 2. 
Balam. 2 
Zab, iag 

kur 2. 

33, 


nabateganyanga munsi gyemulitu- | Ez. 38. 24. 





148 


Lub. 17. 
Zab. 78. 


55; 105. 11. 


Er 47. 14. 


bYos.18.1. 


a Lub. 14. 
Yos. 15. 2. 


OKUBALA. 


56 lamu. Awo olulituka, nga bwenali 
ndowoza okubakola bo, bwentyo 
bwendibakola 'mwe. 


34 MUKAMA nagamba Musa nti 
2 Lagira abana ba Isiraeri oba- 
gambe nti 4 Bwemuliingira munsi 
ya Kanani, (eyo ye nsi eribagwira 
okuba obusika, ensi ya Kanani nge- 
8 nsalo zayo bweziri, | kale olui Iwa- 
mwe b olwobukika obwadyo luliva 
ku 'dingu Zini neruita ku ma'bali 
ga Edomu, nensalo ya'mwe eyobu- 
kika obwadyo eriva ku nkomerero 
c Yenyanja Eyomunyo ebuvanjuba: 
4 nensalo yamwe erikyukira ku lui 
olwobukika obwadyo olwe'kubo eri- 
rinya ku Akalabimu, neita netūka 
Ezini: nenkomerero yayo eriba ku 
lui olwobukika olwadyo 4 Olweka- 
desubanea ; era erifuluma okutūka 
e Ekazaladali, neita netūka Eyazi- 
5 moni: era ensalo erikyukira okuva 
Eyazimoni /okutūka ku mu'ga O- 
emisiri, nenkomerero yayo eriba 
6 ku nyanja. Nokuba ensalo eyebu- 
gwanjuba, muliba nenyanja enene 
nensalo (yayo): eyo yeriba ensalo 
7 ya'imnwe eyebugwanjuba. Neno ye- 
riba ensalo ya'mwe eyobukika obwa 
kono: okuva ku nyanja enene mu- 
8 lyerāmbira 4olusozi Kola: okuva 
ku lusozi Kola muliramba okutiuka 
i woingirira Ekamasi; nenkomere- 
9 ro yensalo eriba ku t Zedada : era 
ensalo erifuluma okutika Ezifulo- 
ni, ne nkomerero yayo eriba ku 
l Kazalenani: eyo yeriba ensalo 
10 ya'mwe eyobukika obwa kono. Era 
muliramba ensalo yamwe eyebu- 
vanjuba okuva Ekazalenani oku- 
11 tuka Esefamu: era ensalo eriva E- 
sefamu ne'ka " Eribula ku lui olwe- 
buvanjuba Olweyaini; era ensalo 
eri'ka, netūka ku lubalama lwenya- 
12 nja Eyekineresi ebuvanjuba: era 
ensalo eri'ka netūka ku Yoludani, 
nenkomerero yayo eriba ku ? Nya- 
nja Eyomunyo: eyo yeriba ensi 
ya mwe ngensalo zayo bweziriba e- 
13 njui zona. Musa nalagira abana 
ba Isiraeri ngayogera nti ° Eyo ye 
nsi gyemulisikira nobululu, Muka- 
ma gyalagide okuwa ebika omwe- 
14 nda nekika ekyekitindu: kubanga 
Pekika kyabina ba Leubeni ngenyu- 
mba za bakitabwe bweziri, nekika 
kyabana ba Gadi ngenyumba za 
bakitabwe bweziri, bamala okuwe- 
bwa obusika bwabwe, nekika ekye- 
kitundu ekya Manase bamala oku- 
15 buwebwa: ebika ebibiri nekika e- 
kyekitundu bamala okuwebwa obu- 
sika bwabwe emitala wa Yoludani 
Eyeriko ebuvanjuba enjuba gyeva. 
16,17 Mukama nagamba Musa ntiGa- 
no ge manya gabasaja abalibaga- 
bira ensi oknba obusika : ” Ereaza- ı 


18 Nuni. Era mulitwala #omukulu 
omu ku buli kika, okugaba ensi 
19 okuba obusika. Era gano ge ma- 
nya gabasaja: ku kika kya Yuda 
20 Kalebu mutabani wa Yefune. Ne 
ku kika kyabana ba Simeoni Se- 
21 mueri mutabani wa Amikudi. Ku 
kika kya Benyamini, Eridadi mu- 
22 tabani wa Kisuloni. Ne ku kika 
kyabana ba Dani, omukulu omu 
23 Buki mutabani wa Yoguli. Ku ba- 
na ba Yusufu: ku kika kyabana ba 
Manase, omukulu omu Kanieri mu- 
24 tabani wa Efodi; ne ku kika kya- 
bana ba Efulaimu omukulu omu 
Kemueri mutabani wa Sifutani. 
23 Ne ku kika kyabana ba Zebuluni, 
- omakulu omu Erizafani mutabani 
26 wa Palunaki. Ne ku kika kyabāna 
ba Isakali, omukulu omu Palutieri 
27 mutabani wa Azani. Ne ku kika 
kyabana ba Aseri, omukulu omu 
28 Akikuda mutabani wa Seromi. Ne 
ku kika kyabana ba Nafutali, omu- 
kulu omu Pedakeri mutabani wa 
29 Amikudi. Abo bābo Mukama be- 
yalagira okugabira abāna ba Isi- 
raeri obusika munsi ya Kanani. 
35 MuUuKAMA nagambira Musa mu 
nsenyi za Moabu ku Yoludani 
2 Eyeriko nti “ Lagira abana ba Isi- 
raeri okuwa Abalevi ebibuga ebyo- 


33. 56— 36. 8. 


li kabona ne Yosuwa mutabani wa 





“ Kubal 
1. 4, 16. 


kutilamu nga babi gya ku busika | 48.8. 


obwobutaka bwabwe; era namali- 
ndiro agokubibuga agabyetolo'de 
3 muliwa Abalevi. Nebibuga bana- 
banga nabyo okusulamu; namali- 
ndiro gako ganabanga ga bisibo 
byabwe era ga bintu byabwe era ga 
4 nsolo zabwe zona. Namalūndiro 
agokubibuga, gemuliwa Abalevi, 
galiva ku bugwe wekibuga nokwe- 
yongerayo emikono lukumi enjui 
5 zona. Era muligera ebweru weki- 
buga ku lui olwebuvanjuba emiko- 
no enkumi biri, ne ku lui olwobuki- 
ka obwadyo emikono enkumi biri, 
ne ku lui olwebugwanjuba emikono 
enkumi biri, ne ku lui olwobukika 
obwa kono emikono enkumi biri, 
ekibuga nga kiri wakati. Ago ge 
galiba gyebali amalundiro agokubi- 
6 buga. Nebibuga byemuliwa Abale- 


vi, biriba Debibuga mukaga ebyo- | Ma. 4 


ku'dukiramu, byemuliwa omu'si ; 41. 
M | 


womuntu oku'dukira omwo: era zima, 
mulyongera kwebyo ebibuga ana 13, 21, 27 

7 mu bibiri. Ebibuga byona byemu. | 226. 28 
liwa Abalevi biriba ebibuga cana “Ya 21. 
mu munana; byo namalindiro ga. | 4. 

8 byo. Nebibuga byemuli gya ku 
dhutaka obwabana ha Isiraeri oku- | 4 Yos. 21 
bigaba, “ku bangi mnli'gyako bingi; Fi ial 
ne ku batono mnli'gyako bitono: | æ s4. 


buli muntu ngobusikibwe bwebuli- | 








= Luh 4 


Ram. 3. 
20. 10. 


Aa 
Af 
By 


La) 
q 


ur. 21. 


Ma. 19. 11. 


P 


“Kur. 2. 
33. 


? Ya. 290. 
1 


ae w. 
"Kur. 9. 


Lev. 4. 3; 
1. 10. 





| 

t 
SMa. 19.2. 
Yos. 20. 2 
1 Kuv. 2). 
13. 
iMa 19. 6 
Yos 20.3, 


ba bwalisikira. bwatyo bwiligibira 
Abalevi ku bibugabye. 


9,10 Mukama nagamba Musa nti Yo- ; 27 'dukiramu; 


gera nabana ba Isiraeri obagambe 
nti / Bwemulisomoka Yoludani ne- 

11 muingira munsi ya Kanani, kale 
9 mulyerondera ebibuga okuba ebi. 
buga ebyoku'dukiramu gyemuli; 
omu'si womuntu ana'tanga omuntu 
yena ngatani dwa a'dukire omwo. 
12 iNebibuga binabanga gyemuli bya 
ku'dukirangamu eri omuwolezi we- 
'gwanga; omu'si womuntu aleme- 
nga okufa nga tanaimirira mu ma- 

80 gekibina okusalirwa omusango. 

13 Nebibuga byemuliwa biriba gyemu- 
li ebibuga mukaga bya ku'dukira- 
14 mu. Muliwa ebibuga bisatu emita- 
la wa Yoludani, era muliwa ebibu- 
ga bisatu munsi ya Kanani; bina- 
banga bibuga bya ku 'dukirangamau. 

15 Eri abana ba Isiraeri neri komuge- 
nyi neri oyo atūla mubo, ebibuga 
ebyo omukaga binābānga bya ku- 
'dukirangamu: buli ana'tanga o- 
muntu yena ngatani'dwa a'dukire- 
16 nga omwo. ¿Naye obanga yama- 
kuba nekintu ekyekyiima nokufa 
nafa, oyo nga mu'si wa muntu: 0- 
mu'si womunntu talemanga ku'ti- 

17 bwa. Era obanga yamukuba ne'ji- 
nja ngaliku'te mu ngalo, eriinza o- 
ku'ta omuntu, nafa, oyo nga mu si 
wa muntu: omu'si womuntu tale- 
18 manga ku'tibwa. Obanga yamuku- 
ba nekintu ekyomuti ngakiku'te mu 
ngalo, ekiinza oku'ta omuntu, nafa, 
oyo nga mu'si wa muntu: omu'si 
19 womuntu talemanga ku'tibwa. 0- 
muwolezi womusai ye nyini yana- 
'tanga omu'si womuntu: lwamusi- 
20 sinkananga lwamutanga. Era o- 
banga myamufumita olwokumu- 
kyawa, oba ^% yamnkasukirira, nga- 
21 teze, nokufa nafa; oba yamukuba 
nekikonde olwobulabe, rokufa nā- 
fa: eyamukuba talemānga ku'ti- 
bwa; oyo mu'si wa muntu: omu- 
wolezi womusai ali'ta omu'si womu- 
22 ntu, ìwalimusisinkana. Naye oba- 
yamufumita mangun vawatali 
bulabe, oba yamukasukirira ekintu 
23 kyona nga tateze, oba e'jinja lyona 
eriinza oku'ta omuntu, nga tamula- 
bye, nalimusulako, nokufa nafa. 'so 
tabanga mulabewe, 'sō teyayagala 
24 kumukola bubi: kale rekibina ba- 
nisalinga omusingo gwoyo eyaku- 

ba nomuwolezi woniusai ngemisa- 
25 ngo egyo bwegiri: era ekibina ba- 
niwonyanga omu'si womuntu mu 
mukono gwomuwolezi womusai, e- 
ra ekibina banamu zangayo mu ki- 
bugakye ekyoku'dukirangamu kye- 
yali a'duki'demu : era ranasulanga 
omwo okutisa kabong omukulu “e- 
afukibwako amafuta amatukuvu 

26 Jwanafinga. Naye omu'si womuntu 


OKU BALA. 


DEN DANG aise ku nsalo yekibu- 
gakve ekyoku'dukirangamu, kya- 
omuwolezi womusai 
namusanga ngali bweru wensalo ye- 
kibugakye ekyoku'dukirangamu, o- 
muwolezi womusai na ta omu si wo- 
muntu; tabangako musango gwa 
28 musai: kubanga yalema okubera 
mu kibugakye ekyoku'dukiranga- 
mu okutusa kabona omukulu lwe- 
yafa: naye kabona omukulu nga- 
maze okufa kale omu'si womuntu 
SIA AINEA munsi eyobutakabwe. 
29 Era ebyo binabanga 'teka lya mu- 
sango gyemuli mu mirembe gya- 
'mwe gyona mu nyumba za'mwe 
30 zona. Buli ana'tanga omuntu ye- 
na, omu'si womuntu ana'tibwanga 
“ olwakamwa kabajulirwa: naye o- 
mujulirwa omu talumirizanga mu- 
31 ntu yena okumu'ta. Era temu'ki- 
rizanga bya kununula bulamu bwa 
musi wa muntu, asanide okufa: 
32 naye talemanga ku'tibwa. 'So te- 
mu'kirizanga bya kununula oyo e- 
yadukira mu kibagakye ekyoku- 
'dukirangamu, akomewo okutūla 
munsi, okutusa kabona lwalifa. 
33 Bwemutyo temwononanga nsi gye- 
muliion: kubanga Tomusai, ogwo 
gwe gwonona ensi: 'so nensi teinza 
kutangirirwa olwomusai oguyise 0- 
mwo, wabula y nomusai gwoyo eya- 
34 guyiwa. 'So #temwononanga nsi 
aenak gyemberamu wakati: 
ubanga 4 'nze Mukama mbera wa- 
kati mu bana ba Isiraeri. 


36 





Awo emitwe (gyenyumba) za 
bakitabwe ezenda 4 yabana ba 


Gireadi, mutabani wa Makiri, mu- | 4822 


tabani wa Manase, owokunda za 
batabani ba Yusufu, nebasembera 
nebogerera mu maso ga Musa ne 
mu maso gabakulu, emitwe (gye- 
nyumba) za bakitabwe ezabana ba 
2 Isiraeri: nebogera nti >Mukama 


yalagira mukama wange okugabira | 35. 51 


abana ba Isiraeri ensi nobululu o- 
kuba obusika: era <mukama wā- 
nge yalagirwa Mukama okugabira 
obusika bwa Zerofekadi mnganda | 4. 
8 wa'fe bawalabe. Era bwebanafu- 
mbirwanga yena ku bana. bebika 
byabana ba Isiraeri (ebirala), kale 
obusika bwabwe buna'gyibwanga 
ku busika bwa bakita'fe, nebuga'ti- 
bwa ku busika obwekika kyebaliba- 
mu: bwebutyo buli'gyibwa ku mu- 
4 gabo gwobusika bwa'fe. Awo dju- 
biri ogwabana ba Isiraeri bweguli- | !9 
tuka, kale obusika bwabwe buliga- 
'tibwa ku busika obwekika ekiriba 
ekyabwe: bwebutyo obusika bwa- 
bwe bali'gyibwa ku busika JITOE 
bka kya bakita'fe. Musa pal 
abana ba Isiraeri ngekigambo 
Mukama bwekyali ngayogera nti | 








t Ekika kya batabani ba Yusufu bo- 


“ Kubal. 
g Mr A 


a Kubal. 
33. 33. 


è Kubal. 
2. 24, 34 


e Yos. 13. 
12. 


4Kur. 31. 
“ Kur. 19. 


l. 
Kubal. 10. 
11. 





6 gera bya nsonga. Kino kye kiga- 
mbo Mukama kyalagira ku bawala 
ba Zerofekadi, ngayogera nti Bafu- 


mbirwenga gwebanasimanga; kyo- | 10 nobusikābwe ye. N 


'ka ku nda yekika kya kitabwe kwe- 
7 banafumibirwanga. Bwekityo te- 
wabengawo busika bwona obwabä- 
na ba Isiraeri obunakyukanga oku- 
va mu kika okuingira mu kika ki. 
'nakyo: kubanga abana ba Isiraeri 
/ banega' tanga buli muntu nobusika 
8 obwekika kya bakitabwe. Na buli 
y muwala, anabanga nobusika mu 
kika kyona ekyabana ba Isiraeri, a- 
nabanga mukazi womu ku nda eye- 
kika kya kitawe, abina ba Isiraeri 
balyoke balye buli muntu obusika 
9 bwa bakitabwe. Bwekityo tewabe- 


EKYAMATEKA. 





ngawo busika bwona obunakyuka- 
nga okuva mu kika okuingira mu ki- 
ka ekirala ; kubanga ebika byabana 
ba Isiraeri banega tanga buli muntu 


Mukama bwe- 
alagira Musa, bwebatyo bawala ba 
11 Zerofekadi bwebakola: kubanga 


i Mala, Tiruza, ne Kogula, ne Mirika, 
ne Noa, bawala ba Zerofekadi, neba- 
fumbirwa batabani ba baganda ba ki- 

19 tabwe. Bafumbirwaku ndaza bata- 
bani ba Manase mutabani wa Yusu- 
fu, obusika bwabwe nebuberanga 
mu kika ekyenda ya kitabwe. 

13 Ebyo bye biragiro nemisango, 
Mukama byeyalagira abana ba Isi- 
raeri nomukono gwa Musa mu 
knsenyi za Moabu ku Yoludani E- 
yeriko. 


EKITABO 
EKYA MUSA EKYOKUTANO KYEBAITA 


EKYAMATEKA OLWOKUBIRI. 


1 Bino bye bigambo Musa byeyabi- 
lira Isiraeri yena emitala wa Yolu- 
dani mu 'dungu, mu Alaba awole- 
kera Sufu, wakati Wepalani Neto- 
feri Nerabani Nekazerosi Nediza- 
2 kabu. Lwe (lugendo) olwenaku 
ekumi nolumu okuva Ekolebu oku- 
ita awali olusozi Seiri okutika E- 
3 kadesubanea. Awo olwatuka 4 mu 
mwaka ogwamakumi ana, mu mwe- 
zi ogwekumi nogumu, ku lunaku 
olwomwezi ogwoluberyeberye, Mu- 
sa niyogera nabäua ba Isiraeri, 
nga byona bwebyali Mukama bye- 
4 yamulagira okubabiilira ; è bweya- 
mala oku'ta Sikoni kabaka Waba- 
moli, eyatūlīnga mu Kesuboni, ne 
Ogi kabaka Webasani, eyatilanga 
5 mu Asutalosi, mu c Ederei: emi- 
tala wa Yoludani, munsi ya Moabu, 

. Musa gyeyatanulira okulangira a- 
6 mateka gano, ngayogera nti Muka- 
ma Katonda wa'fe ynyogerera na'fe 
ku “#Kolebu, ngayogera nti “ Mwa- 
7 lu'de okutila ku lusozi luno: mu- 
kyuke, mutambule, mugende munsi 

. eyensozi Eyabamoli, ne mu bifo 
byona ebiriranyewo, mu Alaba, mu- 
nsi eyensozi, ne munsi eyolusenyi, 
ne mu bukika obwadyo, ne ku 'tale 
lyenyanja, ensi Yabakanani, ne Le- 
banoni, okutūsa ku mu'ga omune- 
8 ne, omu'ga Fulati. Laba, ensi ngi- 
ta'de mu maso ga'mwe: muingire, 
mulve ensi Mukama gveyalairira 
bajaja ba'mwe, / Ibulaimu, ne Isa- 
ka, ne Yakobo, okubawa bo neza- 


9 'de lyabwe eriri'dawo. Nange na- 
yogera na'mwe mu biro ebyo, nga 


i Kubal 
Z7.1. 


ng'amba nti 'Nze siinza kubasitula | 34 


10 nze'ka: Mukama Katonda wa'mwe 
abonge'de, era, “laba, lero muli 
ngemunyenye ezomn'gulu okuba 

11 abangi. 
bajaja ba'mwe, abongere emiriindi 
lukumi okusinga nga bwemuli, era 
abawe omukisa, inga bweyabasu- 


12 biza! 'Nze mnyinza ntya nze'ka | 26. 


okusitula okutegana kwa mwe no- 
mugugu gwa'mwe nokuyomba kwa- 
13 'mwe? nMwetwalire abasaja aba- 
magezi era abategevu era abamii- 


nyi. ngebika bya mwe bwebiri, nā- | 


14 nge ndibafula abakulu ba'm we. Na 
'mwe nemu' damu nemwogera nti 
Ekigambo kyoyoge'de kirungi ('fe) 

15 okukikola. Kale nentwala abakulu 
bebika bya'mwe, abasaja abama- 
gezi, era abainanyi, 9 nembafula 
abakulu ba'mwe, abami benkumi, 
era abami bebikumi, era abami ba- 
tano, era abami bamakuni, era a- 
bamyuka, ngebika bya mwe bwebiri. 

16 Era nakutira abalamnzi ba'mwe mu 
biro ebyo, nga njogera nti Mnwu- 
lirēnga (ensonga) za baganda ba- 
'mwe, P musalirenga emisingo egye- 
nsonga omuntu ne” mugandawe ne 
mu'na'gwanga ali awamu naye. 

17 #Temusalirizanga bwemunasalanga 
emisango ; muniwuliranga abato 
nabakuln okubenkanyankanya ; te- 
mutyanga maso ga muntu; kuba- 


k Mukama, Katonda wa | x, 


“Kur. 18 
25. 


P Ma 16. 
18. 
Yok. 7. 24 
? Ler. 24. 
22. 
“ Lev. 39 
16. 
: Ma. 16. 29. 
| 2 Sam. 16. 
: Nge. 4.8. 


Yak. 23. 
“2 Brom. 


nga "omusango gwa Katonda: cra ia 6 


amah 


86. 6—1. 17. 





1. 18—2. 6. 

“ Kuv. 18. v ensonga enebalemanga mngireta- 
2, 238. - nga gyendi, nänge nagiwuliranga. 
18 Era nabalagira mu biro ebyo byona 

ebyabagwanira okukola. 
19 Awo netutambula okuva Ekole- 
7 Kubal bu, Ynetuita mu 'dingn liri lyona 
a 6 edene eryentisa lyemwalaba, mu 
Yer. 2. 6. 'kubo eriita munsi eyensozi Eyaba- 
moli, nga Mukama Katonda wa'fe 
: Kubal. bweyatulagira; z netutiika Ekade- 
z. 20 subanea. Nem mba nti Mutuse 


s Yos. 1. 9. 


munsi eyensozi Eyabamoli, Muka- 
21 ma Katonda wa fe gyatawa. Laba, 
Mukama Katondawo ata'de ensi inu 

: yambuka olye nga Muka- 

ma Katonda wa bajajabo bweyakn- 
22 gamba ; 4 totya 's6 tokankana. Ne- 
munsemberera buli muntu ku'mwe, 
nemwogera nti Tutume abantu a- 
banātukulembera, batukeberere e- 
nsi, bakomewo batubūlire e'kubo 
bweriri lyetuba twambukiramu, ne- 

23 bibuga bwebiri mwetulitūka. Eki- 
gambo ekyo nekinsanyusa nyo: 

b ne'nênda ku mwe abantu kumi na 
24 babiri, buli kika omuntu omnu: ene- 
bakyuka nebalinya ku lusozi, neba- 
tuka mu kiwonvu kya Esukoli, ne- 
25 bakike'ta. Nebatwala ku bibala 
byensi mu ngalo zābwe, nebabireta 
gyetuli, nebatubulira nebogera nti 

4 Ensi eyo ningi Mukama Katonda 
26 wa'ffe gyatuwa. “Naye 'mwe ne- 
muta kiriza kwambuka, naye nemu- 
jemera ekiragiro kya Mukama Ka- 
27 tonda wa'mwe: nemwemulngunyi- 
za mu wema za mwe, nemwogera 
nti Kubanga Mukama / yatukyawa, 
aA aja atu'gya munsi Yemisiri, 
okutugabula mu mikono Gyabamo- 
28 li, okutuzikiriza. Twambuka wa? 
baganda ba'fe batusanusi'za emiti- 
ma gya'fe, nga bogera nti V Abantu 

e bawanvu okusinga 'fe; ebi- 

buga binene, byazimbibwako ebigo 
okutūka mu 'gulu; era twalabayo 
29 abana?! Babanaki. Awo nendyoka 
mbagamba nti Temubatya, 'so te- 
30 mubatekemukira. kMukama Ka- 
tonda wa'mwe abakulembera yana- 
balwaniriranga, nga byona bwe- 
byali byeyabakolera mu Misiri mu 

31 maso ga'mwe; ne mu diingu, mwe- 
walabira Mukama Katondawo!bwe- 
yakusitula ngomusaja bwasitula o- 
mwanawe, mu 'kubo lyona lye- 
mwaitamu, okutiisa lwemwatūka 

32 mu kifo kino. Naye mu kigambo 
ekyo * temwa'kiriza Mukama Ka- 
33 tonda wa mwe, ” eyabakulemberä- 
nga mu 'kubo, ° okubanonyezānga 
ekifo ekyokukubiramu ewema za- 
'mwe, ngaima mu muliro ekiro, o- 
kubalaganga e'kubo Iyemunaitama. 
34 ne mu kire emisana. Awo Mukama 
nawualira e'debozi lyebigambo bya- 
'mwe, nasunguwala, P nalaira nga- 


35 yogera nti "7 Mazima tewalibawo ! 


| Zab. 95.11. mulyenga; era nama'zi munagagu- 


EKYAMATEKA. 


“nmomu ku bantu bano abemirembe 
gino emibi aliraba ensi enungi, gye- 
nalairira okuwa .bajaja ba'mwe, 

36 s wabula Kalebu omwana wa Ye- 
fune, oyo yaligiraba; era oyo ndi- 
muwa ensi gyeyalinyako nabanabe : 
kubanga ' yagoberera Mukama mu 

37 byona. “Mukama nansunguwalira 
'nze kubwa mwe, ngayogera nti Nä- 

38 we toliingira omwo: % Yosuwa o- 
mwana wa Nuni, #4 aimirira mu ma- 


sogo, oyo aliingira omwo : ? mugu- Za 


mye omwoyo; kubanga yaligisisa 
39 Isiraeri. « Era nabana ba'mwe a- 
bato, è bemwayogera nga bagenda 
okuba omwāndu, nabāna ba'mwe, 
¢abātamanyi lero birūngi newaku- 
ba'de ebibi, bo baliingira omwo, era 
40 ndigibawa bo, era baligirya. 4 Na- 
ye 'mwe mukyuke mutambule mu 


'diingu mu 'kubo eriita mu Nyanja |, 


41 Emyufu, Nemulyoka ma'damu ne- 
mung'amba nti ¢ Tusobe'za ku Mu- 
kama; tunayambuka netulwana, 
nga byona bwebiri Mukama Ka- 
tonda wa'fe byeyatulagira. Ne- 
mwesiba buli muntu ebibye ebyo- 
kulwanyisa, nemwanguwa oknlinya 

42 ku lusozi. Awo Mukama nang'a- 
mba nti Bagambe nti /Temulinya 
'so temniwana; kubanga 'nze siri 
mu'mwe; muleme okugobebwa mu 

48 maso gabalabe ba'mwe. Awo ne- 
njogera na'mwe, nemutawulira; na- 
ye nemujemera ekiragiro kya Mu- 
kama nemukwatibwa Cnalsla. Ine- 

44 mulinya ku lusozi. Awo Abamoli 
abātūlänga ku lusozi olwo, neba- 
fuluma okubalumba nebabagoba, 
i ngenjuki bwezikola, nebabakubi- 
rakubira ku Seiri okutiisa ku Kolu- 

45 ma. Nemu'dayo nemukiba ama- 
ziga mu maso ga Mukama; naye 
Mukama natawulira 'dobozi lya- 

46 'mwe, 's6 natabategera kutu. e 
wo nemutilira mu Kadesi enaku 
nyingi, ngenaku bweziri zemwa- 
malayo. Í 


Ð Awo netulyoka tukyuka, netuta- 
mbula mu dungu mu 'kubo eriita 
mu Nyanja Emyufu, 4 nga Mukama 
bweyang'amba: netwetololera olu- 
2 sozi Seiri enaku nyingi. Mukama 
8 nayogera nange nti Mwalu'de okwe- 
tolola olusozi luno: mukyuke mu- 
4 gende ebukika obwa kono. . Niwe 
lagira abantu ngoyogera nti ò Mu- 
genda kuita mu nsalo ya baganda 
ba'mwe abina ba Esau abatūla ku 
Seiri, era bo balibatya : kale mwe- 

5 kume nyo mwe'ka : temuyomba na- 
bo; kubansn sija kubawa kunsi 
yabwe newakuba'de awalinyibwa 
nekigere: ckubanga nawa Esau 
6 olusozi Seiri okuba obntaka. Mu- 
nagulanga e'mere na feza gyebali 


———— la e maan as aman 


i Zab, 118. 
12. 


b Kubal. 


€ Lub. 38. 
Foe. 21. 4 


k Lub. 14 
; 3. 2. 


#Lub 143. 





EKYAMATEKA. 


PAN” Ta E AA ua 


langa na feza asebali munywenga. 

7 Kubanga Mukama Katondawo aku- 
wa'de omukisa mu mulimu gwona 
ogwomukonogwo: yamanya okuta- 
mbulakwo mu 'dangu lino edene: 
d emyäka gino amakumi ana Muka- 
ma Katondawo ngabera wamu nā- 
8 we; tewabāngawo kyewabulwa. A- 
wo netuita ku ma'bali bagauda ba- 
'fe abāna ba Esau abatūla ku Seiri, 
mu 'kubo lya Alaba okuva mu “ E- 

rasi ne Ezionugeberi. 

Netukyuka netuita mu 'kubo lyo- 
9 mu'dungu lya Moabu. Mukama 
navg'amba nti Tosunguwaza Moa- 
bu 'so tolwana nabo mu lutalo: 
kubanga si'ja kukuwa kunsiye oku- 
ba obutaka; kubanga nawa abäna 
10 ba Luti /Ali okuba obutaka. #'A- 
bemi batilanga omwo oluberyebe- 
rye, e'gwanga ekulu, era edene era 
egwanvu nga 'Abanaki bwebali: 

11 era nabo baitibwa Balefa, nga Aba- 
naki bwebali; naye Abamoabu ba- 
12 baita Bemi. Era 4 Nabakoli bātū- 
lānga ku Seiri oluberyeberye, naye 
abāna ba Esau nebabasikira ; neba- 
bazikiriza mu maso gābwe, nebatii- 

la mu kifo kyābwe; nga Isiraeri 
bweyakola ensi eyobutakabwe Mu- 
13 kama gyeyabawa.) Kale mugo- 
lokoke musomoke #aka'ga Ze- 
redi. Netusomoka aka'ga Zeredi. 
14 Era enaku zetwamala kasoke'de 
tuva % Ekadesubanea okutūsa lwe- 
twasomoka aka'ga Zeredi zali e- 
myaka amakumi asatu mu muna- 
na; nokutisa emirembe gyona e- 
gyabalwanyi lweba'gwerawo wa- 
kati mu lusisira, ° nga Mukama 
15 bweyabalairira. Era P omukono 
gwa Mukama gwalwananga nabo, 
okubazikiriza wakati mu lusisira, 

okutiisa Iweba'gwawo. 

16 Awo olwatuka, abalwanyi bona 
bwebamala oku'gwawo era nga ba- 

17 fu'de ma bantu, Mukama nalyoka 
18 ang'amba nti Lero onoita mu Ali, 
19 ye nsalo ya Moabu: era bwonose- 
mberera abana ba Amoni era ngo- 
boleke'de, tobasunguwaza ' 80 toyo- 
mba nabo: kubanga si'ja kukuwa 
kunsi yabana ba Amoni okuba obu- 
taka: kubanga nagiwa "abana ba 
20 Luti okuba obutaka. (Era neyo 
eitibwa nsi ya Balefa: Balefa bagi- 
tulangamu e'da; naye Abamoni ba- 

21 baita ? Bazamuzumu ; e'gwanga e- 
kulu era edene era egwanvu nga 
Abanaki bwebali; naye Mukama 
bazikiriza mu maso gabwe; ne- 
ikira nebatūla mu kifo 'kya- 

22 bwe: nga bweyakola abāna ba E- 
sau, fabatūla ku Seiri, bweyaziki- 
riza “ Abakola mu maso gabwe; 
nebabasikira, nebatūla mu kifo kya- 

23 bwe okutūsa lero: “ Nabavi abātū- 
langa mu byalo okutūka ku 4 Gaza, 


d Abakafutoli abava mu Kafutoliy ne- 

babazikiriza, nebatūla mu kifo kya- 
24 bwe.) Mugolokoke, mutambule, 

c muite mu kiwonvu kya Alunoni: 


laba, ngabu'de mu mukonogwo Si- | 


koni Omwamoli, kabaka Wekesu- 
boni, nensiye: tanula okugirya, 
25 olwane naye mu lutalo. 4 Lero nä- 
soka okuteka entisayo nekitibwa- 
kyo ku mawanga agali wansi we- 
'gulu Iyona, abaliwulira etutumolyo 
nebakaukana nebalumwa kububwo. 
26 Nentuma ababaka okuva mu 'dū- 
ngu Eryekedemost eri Sikoni kaba- 
ka Wekesuboni “ nebigambo ebye- 
mirembe, nga njogera nti /Mpite 


27 munsiyo: natambuliranga mu lu- |: 


gudo, sija kukyamira ku mukono 
ogwadyo newakuba'de ogwa kono. 
28 E'mere ononguzanga na feza ndye- 
nga; nama'zi ononguzanga na feza 
nywenga: 9kyo'ka mpitemu nebi- 
29 gere byange; ingabana ba Esau 
abatula ku Seiri, Nabamoabu aba- 
tula mu Ali bwebankola; okutūsa 
lwendisomoka Yoludani okugenda 
munsi Mukama Katonda wa 'fe gya- 
30 tuwa. £Naye Sikoni kabaka We- 


kesuboni natatuganya kuita ku ma- | 2- 


'balige: !kubanga Mukama i 

ndawo " yakakanyaza omwoyo, 

namuwagan omutimagwe 

ke Si balaa mu mukonogwo nga 
31 lero. Mukama nang'amba nti La- 

ba, ntanu'de #okugabula Sikoni 

nensiye mu masogo: tanula okulya 
32 ensiye olyoke ogisikire. ° Sikoni 


nalyoka asitula okutuliimba, ye na- |? 8 


bantube bona, okulwänira Eyakazi. 
38 p Mukama Katonda wa'fe namuga- 
bula mun maso ga'fe; rnetumu'ta 


34 ye nabanabe nabantube bona. Ne- |x 


tunyaga ebibugabye byona mu biro 
ebyo, #netuzikiririza dala buli ki- 


buga omuli abantu, wamu nabakazi | 28. 
35 nabana abato; tetwasigazawo no- | 38. 


mu: ente zo ka zetwetwalira oku- 
ba omunyago, wamu nebyo byetwa- 
36 'gya mu bibuga byetwanyaga. tO- 
kuva ku Aloeri ekiri ku ma'bali 
gekiwonvu kya Alunoni, era (oku- 
va) ku kibuga ekiri mu kiwonvu 
okutiisa ku Gireadi, tewali kibnga 
ekyatulema olwobugulumivu bwa- 


kyo: # Mukama Katonda wa'fe ya- - 


37 gabula byona mu maso ga'fe: kyo- 
'ka tewasemberera nsi yabana ba 
Amoni: olui Iwona olwomu'ga “e Ya- 
boki, nebibuga ebyomunsi eyensozi, 
ne yona Mukama Katonda wa'fe 
Y gyeyatugana. 


3 NETULYOKA tukyuka netwambu- 
kira mu 'kubo erigenda Ebasani: 
aOgi kabaka Webasani nāsitula 
okutulimba, ye nabantube bona, 
2 okulwanira Ederei. Mukama na- 
ng'amba nti Tomutya: kubanga 


` aai 30. 
AG 9. 7. 





“ Zab. 135. 
19-12; 136 
19-21. 


Ma 46 
Yoe 12. 3. 





'mugabu'de ye nabantube bona ne- | 


nsiye mu mukonogwo; era olimu- 
kola nga bwewakola è Sikoni ka- 
baka Wabamoli abātūlānga mu Ke- 

3 suboni. Awo Mukama Katonda 
wa'fe nagabula mu mukono gwa'fe 
ne Ogi kabaka Webasani nabantu- 
be bona: “netumuta okutūsa lwe- 

4 watamusigalirawo nomu. Netu- 
nyaga ebibugabye byona mu biro 
ebyo; tewali kibuga kyetutabanya- 
gako; ebibuga nkāga, densi yona 
eya Alugobu, obwakabaka bwa Ogi 

b mu Basani. Ebyo byona byali bi- 
buga ebyazimbibwako bugwe omu- 
wanvu nenzi'gi nebisiba; obnta- 
'sako bibuga ebitalina Sigve bingi 

6 nyo. ala nga 
bwetwakola Sikoni kabaka e Weke- 
saboni, nga tuzikiririza dala buli 
kibuga omuli abantu, wamu naba- 

7 kazi nabana abato. Naye ente zona 
nebyo byetwanyaga mu bibuga, ne- 

8 twetwalira okuba omunyago. Era 
mu biro ebyo netu'gya ensi mu 
mukono gwa bakabaka bombi Aba- 
bamoli abali emitala wa Yoludani, 
okuva mu kiwonvu kya Alunoni 

9 okutūsa ku lusozi Keramoni; / [Ke- 
rumoni Abasidoni bamuita Sinoni, 
10 Nabamoli bamuita ? Seniri ; |] febi- 
buga byona ebyomulusenyi, ne Gi- 
readi yona, ne Basani yona, oku- 
tisa ku Saleka ne Ederei, ebibuga 
Aa keniang bwa Ogi mu Basani. 

11 [Kubanga Ogi kabaka Webasani ye 
asigalawo ye'ka kwabo abasiga- 

wo ku Balefa; laba, ekitandakye 
kyali kya kyūma ; tekiri mu * Laba 
ekyabana ba Amoni? obuwanvu 
bwakyo emikono mwenda, nobu- 
gazi bwakyo emikono ena. ngomu- 
12 kono gwomuntu bweguli. ) Nensi 
eyo netugirya mu biro ebyo: Zokuva 
ku Aloeri, ekiri ku ma'bali geki- 
wonvu kya Alunoni, nekitundu kye- 
nsi eyensozi eya Gireadi, ™ nebi- 
buga byayo nabiwa Abaleubeni Na- 
13 bagadi: *nekitūndu kya Gireadi 
ekyasigalawo, ne Basani yona, 0- 
bwakabaka bwa Ogi, nabiwa eki- 
tundu kyekika kya Manase; ensi 
ona eya Alugobu, ye Basani yona. 

14 (Eyo eitibwa nsi ya Balefa. o Yairi 
mutabani wa Manase natwala olui 
Jwona olwa Alugobu P okutūka ku 
nsalo Yabagesuli Nabamaakasi ; 

r nagituma. ye Basani, ngerinyalye 
bweryali. Kavosuyairi, okutūsa le- 
15 ro.) #Gireadi nempayo Makiri. 
16 Nabaleubeni Nabagadi nembawa 
okuva ku Gireadi okutūsa ku ki- 
wonvu kya Alunoni, ekiwonvu e- 
kya wakati, nensalo (yakyo); oku- 
tusa ku mu'ga Yaboki, “ye nsalo 
17 yabana ba Amoni; era ne Alaba ne 
oludani nensalo (yagwo); okuva 

ku “ Kineresi V okutiisa ku nyanja 


EKYAMATEKA. 


kn aa wa Giran, setana A aa Kangka; == — 





ya Alaba, #Enyanja Eyomunyo, a- 
wali entunimba za Pisuga ku luni 
olwebnvanjuba. 

18 Nembalagira mubiro ebyo nga njo- 
gera nti Mukama Katonda wa'mwe 
abawa'de ensienookngirya: #muna- 
gomoka nga muku'te ebyokulwanyi- 
sa mu maso ga baganda ba'mwe aba- 
na ba Isiraeri, abasaja bona abazira. 

19 Naye bakazi ba'mwe nabiina ba- 
'mwe abato nebisibo bya mwe ( 'ma- 
nyi nga mulina ehisibo bingi) bi- 
naberanga mu bibuga bya'mwe 

20 byenabawa; okutiisa Mukama lwa- 
liwa baganda ba'mwe okuwu'mula, 
nga na'mwe, era nabo nga bali'de 
ensi Mukana Katonda wa'mwe gya- 
bawa emitala wa Yoladani: nemu- 
Iyoka amu'da buli muntu mu bu- 

21 takabwe bwenabawa. b Nendagira 
Yosuwa mu biro ebyo nga njogera 
nti Amasogo galabye byona Mu- 
kama Katonda wa'mwe byakoze ba- 
kabaka bane bêmbi: bwatyo Mu- 
kama bwalikola obwakabaka bwona 

22 gyemusomoka okugenda. Temuba- 
tyanga: ckubanga Mukama Kato- 
nda wa'mweo, oyo yabalwanirira. 

28 dNinegairira Mukama mu biro 

24 ebyo nga njogera nti Ai Mukama 
Katonda, otanu'de okulaga omu- 
'duwo ¢ obukulubwo nomukonogwo 
ogwamanyi: kubanga /katonda ki 
ali mu 'gulun oba munsi ainza oku- 
kola ngemirimugyo bwegiri era 
ngebikolwabyo ebyamanyi bwebi- 

25 ri? 
gensi entingi eri emitala wa Yolu- 
dani, olusozi luli oluliingi, ne Le- 

26 banoni. Naye Mukama fnansungu- 
walira 'nze kubwa'mwe natampu- 
Jira: Mukama nang'amba nti Ki- 
kumale: toyogera nate ninge ku 

27 kigambo ekyo. kLinya ku ntiko 
ya Pisuga, oimuse ama 


nobwadyo nebuvanjuba, olabe na- 
masogo: kubanga tolisomoka Yo- 
28 Judani guno. Naye ikūtira Yosuwa 
omugumye omuwe amanyi: kuba- 





Nsomoke, nkwegairira, ndabe | s. 


sogo otunule | 32. 
ebugwanjuba nebukika obwa kono | y 


” Lub. 14. 
3. 


! Kubal. 
32. 20 neb. 


“Yos. 2.4. 


è Kubal. 
Gi. 38. 


“< Kur, 14 
14. 

Ma. 1. 30; 
20. 4. 

d2 Kol 12. 
8, 9. 

‘Ma. 11.2 
I Kar: IS. 
2 Sam. 7. 
22 


nga yalisomoka ngakulembera a- | 31.3,7 


bantu bano, era yalibasisa ensi 
29 gyoliraba. Awo netutūla mu %™ ķi- 


wonyu ekyolekera Besnpeoli. 
4 Ne kakano, 'gwe Isiraeri, wulira 
aamatêka nemisango, byembaigi- 
riza, okubikolanga; mulyoke mu 
. balamu, muingire mulye ensi Mu- 
kama Katonda wa bajaja ba'mwe 


2 gyabawa. >Temwongeringa ku ki- | Ye 


gambo kyembalagira 's6 temukisa- 
Jangako. mnkwatenga ebiragiro bya 
Mukama Katonda wa'mwe byemba- 
3 lagira. Amaso ga'mwe galabye Mu- 
kama kyeyakola oliwa ° Baalipeoli : 
kubanga abantu bona abāgoberera 


Baalipeoli, Mukama Katondawo ya- ' 28, 29 


154 


t Kuv. 4. 


, la. 40. 18. 


“Kur. 32. 
7 


8 Ju. 2 
AoT 20. 4, 


Ma. 5. 8. 
> Bal. 1.23. 


“Ma. 17.3. 
Yob. 31. 
26, 27. 


4 bazikiriza wakati mu'mwe. Naye 
'mwe abega'ta ne Mukama Katonda 
wa'mwe mukyali balamu buli mu- 

5 ntu ku'mwe lero. Laba, mbaigi- 
riziza amateka nemisango, nga 
Mukama Katonda wānge bweya- 
ndagira, mukolenga bwemutyo wa- 
kati munsi gyemuingiramu okugi- 

6 rya. Kale mubyekumenga mubi- 
kolenga; kubanga ago ge 4 magezi 

“gamwe nokutegera kwa'mwe mu 
maso gamawanga aganawuliranga 
amsteka ago gon negogera nti 
Mazima e'gwanga lino ekulu be 
bantu abamagezi era abategēra. 

7 Kubanga “'gwanga ki eririna ka- 


tonda abali okumpi /nga Mukama |, 


Kutonda wa'fe bwali bwetumuko- 
8 wolanga? Era 'gwinga ki ekulu 
eririna amateka nemisango egye- 
nsonga ngamateka gano gona bwe- 
gali, genta'de mu maso ga'mwe 
9 lero? Kyo'ka wegendereze 4 we- 
kime ememeyo ngonyikira, i oleme 
okwerabira ebigambo amasogo bye- 
galaba, bireme okuva mu mutima- 
gwo enaku zona ezobulamubwo; 
naye £mubitegezenga abanabo na- 
10 bana babanabo; lolunaku Iwewai- 
mirira inu maso ga Mukama Ka. 
tondawo ku Kolebu, Mukama bwe- 
yang'amba nti Nkung'anyiza aba- 
ntu, nange nabawuliza ebigambo 
byange, baige okuntyānga enaku 
zona zebanibanga abalamu kunsi, 
11 era baigirizenga abana bābwe. Ne- 
musembera nemuimirira wansi wo- 
lusozi; ™ olusozi nerwaka nomu- 
liro okutūsa ku mutima gwe'gulu, 
nekizikiza, nekire, nekizikizą eki- 
12 ku'te. "Mukama nāyogera na- 
'mwe ngaima wakati mu muliro: 
o mwawulira e'dobozi lyebigambo, 
naye nemutalaba kifananyi kyona; 
13 p'dobozi lyo'ka. rNābabūlira e- 
ndagānoye, gyeyabalagira okuko- 
la, sge mateka ekumi; ?nagawa- 
ndika ku bipande byamainja bibiri. 
14 “ Mukama nandagira mu biro ebyo 
okubaigiriza amateka nemisāngo, 
mubikolenga munsi gyemusomo- 
15 kera okugendamu okugirya. “Kale 
“mwekime nyo; kubanga temwala- 
ba vkifananyi kyona kyona ku lu- 
naku Mukama lweyayogera na'mwe 
ku Kolebu ngaima wakati mu mu- 
16 liro: zmuleměnga okweyonona 4 ne- 
mwekolera ekifananyi ekyole nga 
kifanana ekintu kyona, 'ekifananyi 
17 kyekisaja oba ekyekikazi, ekifana- 
nyi kyensolo yona eri kunsi, eki- 
fananyi kyenyonyi yona erina ebi- 
18 wawatiro ebūka mu banga, ekifa- 
nanyi kyekintu kyona ekyewalula 
ku 'taka, ekifananyi kyekyenyanja 
- kyona ekiri mu ma'zi wansi we- 
19 'taka: era “olemenga okuimusa a- 
masogo mu 'gulu, nolaba enjuba 


EKYAMATEKA. 





nomwezi nemunyenye, “lye 'gye 
lyona eryomu' gulu, nosendebwa- 
sendebwa “nobisinza, nobiwereza, 
Mukama Katondawo byeyagabira 
amawanga gona agali wansi we- 
20 'gulu lyona. Naye Mukama yaba- 
twala /naba'gya mu kikomi ekye- 
kyuma, mu Misiri, Yokuba gyali 
21 abantu abenvuma, nga lero. Era 


nate ¿Mukama yansunguwalira 'nze | 3, 
kulwa'mwe, nalaira 'nze obutaso- | 32 9 


moka Yoludani, newakuba'de okui- 
ngira munsi eyo eningi, Mukama 


Katondawo gyakuwa okuba obuta- | 3. 26. 


22 ka: naye 4 kingwanira okufira mu- 
nsi muno, ' teking'wanira kusomo- 
ka Yoludani: naye 'mwe muliso- 
moka nemulya » ensi eyo eniingi. 
23 Mwekiime ?# mulemenga okwerabira 

endagano ya Mukama Katonda wa- 

'mwe, gyeyalagana na'mwe, “ne- 

mwekolera ekifananyi ekyole nga 

kirina engeri yekintu kyona, Mu- 

kama Katondawo kyeyakugana. 
24 Kubanga r Mukama Katondawo gwe 
muliro ogwokya, ” Katonda owobu- 
"eya. 

Bwonozālānga abiina nabana be- 
bina, era nga mumaze ebiro bingi 
munsi, era nga mumaze okweyönő- 
ua, nemwekolera ekifananyi ekyole 
nga kirina engeri yekintu kyona, 
s nemukola ekiri mu maso ga Mu- 
kama Katondawo ekibi, okumusu- 
26 nguwaza: (mpita e'gulu nensi 

okuba abajulirwa eri 'mwe lero, 
nga mulizikiririra dala mangu 
kunsi gyemusomokera Yoludani 
okngendamu okugirya; temuligi- 
malako naku nyingi, naye mulizi- 
27 kiririra dala. Era Mukama ~*¥ ali- 
basasanya mu mawanga, era muli- 
sigalawo batono mu bantu, 
28 ma gyalibatwala ewala. Era mu- 
liwerereza eyo bakatonda, emiri- 
mu gyemikono gyabantu, emiti na- 
mainja, Yebitalaba newakuba'de 
okuwulira newakuba'de okulya ne- 
29 wakuba'de okuwunyiriza. Naye 
#nga muima eyo bwemunanonya- 
nga Mukama Katondawo, onomula- 
banga bwonomunonyanga nomuti- 


25 


80 na. Bwonoba ngolabye enaku, era 
ebyo byona nga biku'ji'de, “amu 
naku ezenkomerero b onokomanga- 
wo eri Mukama Katondawo, era 

31 onowuliranga e'dobozirye: kuba- 


nga Mukama Katondawo Katonda |3 


c wa kusasira; takulekenga, so ta- 
kuzikirizenga, 'sō teyerabirenga 
ndagano ya bajajabo gyeyabalairi- 


32 ra. Kubanga kale dbūza enaku |.” 


eze'da ezakusoka, okuva ku luna- 
ku Katonda Iweyatonda abantu ku- 
nsi,era “okuva ku nkomerero ye'gu- 
lu okutūka ku nkomerero yalyo, 
obanga wabangawo ekifanana nge- 


Muka- | e2, 64 


magwo gwona nobulamubwo bwo- M 


4. 4-32. 


d Lub. 21. 
2 Basek. 


t 2 Basek. 
17. 17 neb. 


t Ma. 30. 


. kd .. . . 
sanmata a memangan anaman arga anaha aremania gagana aaa aan 


. 
AA m —— —— Samang anana e aana arana A agama aaa a aaa e — ~ 











| sa 
| oMa 7. ; 
8.143 
i 
| 
| ela 55 
Yoe. 2 11. 
" Lev. 8. 
2. 
Ma 5. 
16: 43, 
19; 12 29, 
mi 22 7. 
Bet. 6 3. 
| # Kubal 
35 6, 14 
Ma 19. 4 
Yos. 20.8. 
è Ma. 3.929. 
Kubal. 
21. 24. 
Ma. 1. 4. 
d Kabal 


— 


URA 
4. 33—5. 15. 


KATA, 
1; $3. 20. 
Ma 5. M, 
B. 


Ma. 7. 
3 
iKurv. 7.3. 
k Kuv. 13. 
8. 


l! Kuv. 6.6. 


a Ma 3 
8; 34. 12. 


"Ma. 32. 
8. 
1Sam. 2.2 


kigambo kino ekikulu, vba kyawu- 
33 lirwanga ekiri bwekityo. /Waba.- 
ngawo abantu abawulira e'dobozi 
lya Katonda nga lyogera nga liva 
wakati mu muliro, nga 'gwe bwe- 
34 wawulira, nebala balamu? Oba 
Katonda yali ageze'zako okugenda 
okwetwalira e'gwanga ngali'gya 
wakati mu 'gwanga (li'nalyo), #no- 
kukema i nobubonero nebyamagero 
nentalo *nengalo ezamanyi !no- 
mukono ogwagololwa m nebyentisa 
ebikulu, nga byona bwebyali Muka- 
ma Katonda wa'mwe byeyabakolera 
35 mu Misiri mu maso ga'mwe? 'Gjwe 
walagibwa bwotyo olyoke omanye 
nga Mukana ye Katonda; ?tewali 
36 mulala wabula ye. 0 Yakuwuliza 
e'dobozirye ngaima mu 'gulu alyo- 
ke akuigirize: ne kunsi yakulabya 
omulirog we omunene; nowulira ebi- 
gambobye nga biva wakati mu mu- 
37 liro. Era kubanga P yayagala ba- 
jajabo, kyeyava alonda eza'de lya- 
bwe eri'dawo, f naku 'gya mu Misiri 
ye ngabera nawe olwobuinzabwe 
38 obūngi ; sokugoba mu masogo a- 
mawanga agakusinga obukulu na- 
manyi, okukuingiza 'gwe, okukuwa 
ensi yabwe okuba obutaka, nga 
39 lero. Kale manya lero, era oki'se 
ku mwoyo, nga t Mukama ye Kato- 
nda mu 'gulu wa'gulu ne munsi 
40 wansi : tewali mulala. Era % one- 
kiimanga amatekage nebiragirobye, 
byenkulagira lero, t olabenga ebi- 
ringi 'gwe nabanabo abali dawo, 
era omale enaku nyingi knnsi, Mu- 
kama Katondawo gyakuwa, emire- 
mbe gyona. 

Awo Musa nalyoka Yayawula ebi- 
buga bisatu emitala wa Yolufani 
42ku lni olwebuvanjuba; £0mu'si 

a'dnkirenga omwo, ana'tanga mn- 

'ne ngatani'dwa, 'songa tamukyi- 
wanga 'da; a'dukirênga mu kimu 
ku bibuga ebyo aberenga omnlamu: 
43 a Bezeri (ekiri) ma 'dungu, mu lu- 
senyi, okuba Ekyabaleubeni; ne 

Lamosi (ekiri) mu Gireadi okuba 

Ekyabagadi; ne Golani (ekiri) mu 

Basani okuba Ekyabamanase. 

44 Era gano ge mateka Musa geya- 
teka nu maso gabana ba Isiraeri: 
45 buno bwe bnjulirwa namateka ne- 
misango Musa byeyabulira abāna 
ba Isiraeri bwebāva mu Misiri; 
46 emitala wa Yoludani. bmu kiw önvu 
ekyolekera Besupeoli, munsi ya 
Sikoni kabaka Wabamoli, eyatūlā- 
nga mu Kesuboni, Musa nabana ba 
Isiraeri “gwebikuba, bwebāva mu 
47 Misiri: nebalya ensiye, nensi 4 ya 
Ogi kabaka Webasani, bakabaka 
bombi Ababamoli, ababanga emita- 
la wa Yoludani ku lni olwebuvanju- 
48 ba; “oknva ku Aloeri, ekiri ku ma- 
"bali gekiwonyu KUA Ah pokiwonya kya Am Alnnoni, oku- 


41 


EKYAMATEKA. 


tusa ku lusozi Sayuni [oyo ye / Ke- 

49 rumoni}. ne Alaba yona emitala wa 
Yoludani ku lui olwebuvanjuba, o- 
kutūsa ku nyanja ya Alaba, awali 
entunumba za Pisuga. 


5 Awo Musa niita Isiraeri yena na- 
bagamba nti Wulira, 'gwe Isira- 
eri, amateka nemisango byenjoge- 
ra mu matu ga mwe lero, mubiige, 
2 mubikwatenga okubikola. 4 Muka- 
ma Katonda wa'fe yalagānira eun- 
8 dagano na'fe ku Kolebu. Mukama 
ò teyalagana ndagāno eyo ne bajaja 
ba'fe, naye na'fe 'fe, abali wano 
4 'fena nga balamu lero, c Mukama 
yayogera na'mwe nga mulabagana 
namaso ku lusozi ngaima wakati 


mu muliro, (4 naimirira wakati wa | 38; 


5 Mukama na'mwe mu biro ebyo, 
okubalaga ekigambo kya Mukama: 
e kubanga mwali muti'de olwomu- 


liro, nemutalinya ku lusozi ; | nga- J 


yogera nti. 

6 /'Nze Mukama Katoņdawo eya- 
ku'gya munsi Yemisiri, mu nyumba 
yobu'du. 

y Tobanga na bakatonda balala 
wendi. 

i Tewekoleranga kifananyi kyole, 
(ekifananyi) kyekintu kyona ekiri 
mu 'gulu wa'gulu, newakuba'de 
wansi ku 'taka, newakuba'de mu 
9 ma'zi agali wansi we'taka: tobivū- 

namiranga, 's6 tobiwerezanga: ku- 

banga 'nze Mukama Katondawo 
ndi Katonda wa bu'gya, £ awalana 
ku banga obubi bwa bajaja babwe, 
ne ku banakabirye ne ku banakasa- 

10 twe kwabo abankyawa; lera a'di- 
ramu abantu nkumi na nkumi kwa- 
bo abanjagala, abekiima amateka 
gange. 


7 
8 


11 
Mukama Katondawo: kubanga Mu- 
kama talimulowoza nga taliko mu- 
singo omuntu alairira obwerere 
erinyalye. 
nr Okwatānga olunaku olwa Sabiti 
okulutukuza,nga Mukama Katonda- 
13 wo bweyakulagira. v Enaku omuka- 
ga okolanga nomala emirimugyo 
14 gyona: naye olunaku olwomusa- 
nvu ye P Sabiti ya Mukama Kato- 
ndawo: tolukolerangako mirimu 
gyona 'gwe newakuba'de mutaba- 
niwo newakuba'de muwalawo, ne- 
wakuba'de omu'duwo, newakuba'de 
omuzanawo, newakuba'de enteyo, 
newakuba'de endogoiyo, newaku- 
ba'de ebisolobyo byona, newaku- 
ba'de mu'na'gwangawo ali ewuwo; 
omu'duwo nomuzanawo bawu'mu- 
15 lenga era nga nawe. "” Era ono'ju- 
kiranga nga wali mu'du munsi Ye- 
misiri, Mukama Katondawo naku- 
'gyamu *nengalo ezamanyi nomu- 
kono ogwagololwa: Mukama Kato- 


12 


m Tolairirānga bwerere linya lya 2 


f Ma. 3. 9. 
Zab. 133. 3. ! 


“Ma. 15. 
15; 16. 12; 
24. 18, 22. 


Ma. 4. 
34, 37. 


EKYAMATEKA. 





156 
ndawo kyeyava akulagira okwekū- 
manga olunaku olwa Sabiti. 
t Kuv. %. |16 ¢Kitāwo ne nyoko oba'sangamu 
PT ekitibwa, nga Mukama Katondawo 
Ma. 27.16. bweyakulagira : # enakuzo zibe nyi- 
PLE a ugi, era olabe ebirūngi kunsi Mu- 
“Ma. 4140 kama Katondawo gyakuwa. 
” Kur. 20. za we pi naak 
Y'So toyendanga. 
FeaT |19 286 to'banga. 
AWA 20 4'S50 towairizīnga muntu mu'no. 
wa 21 5'805 tewegombanga mukazi wa 
Yak. 2.11 muntu mu'no; 's0 toyayaniranga 
zi ya. nyumba ya muntu muno, newaku- 
Bal. 13. 9 ba'de enimiroye, newakuba'de o- 
sy 20 mu'duwe,newakuba'deomuzinawe, 
b Kur. 20 newakuba'de enteye, newakuba de 
; endogoiye, newakuba'de ekintu 
e kyona ekya muntu mu'no. 
Luk.12 |22 Ebigambo ebyo Mukama yabibi- 
Hiya lira ekibina kya'mwe kyona ku lu- 
13.9. ”'” sozi ngaima wakati mu muliro ne 
mu kire ne mu kizikiza ekiku'te, 
ne'dobozi 'dene: natayongerako 
€ Kuv. 4 birala. “Nabiwandika ku bipānde 
Ri 3L 23. | 23 bibiri ebyamainja nagampa. 4 Awo 
d Kurv. 20 olwatuka, bwemwawulira e'dobozi 
18, 19. nga liva mu kizikiza wakati, oluso- 
zi nga lwaka omuliro, nemunse- 
mberera, abakulu bona abebika 
24 bya'mwe, nabaka'de ba'mwe; ne. 
mwogera nti Laba, Mukama Kato- 
nda wa'fe atulaze ekitibwakye no- 
“ Kur. 19 bukulubwe, “era tuwuli'de e'dobo- 
zirye nga liva mu muliro wakati: 
tulabye lero nga Katonda ayogera 
SMa 458. | 25 nomuntu /naba mulamu. Kale ka- 
saa, kano twandifiri'de ki? kubanga 
omuliro guno omungi gunatuzikiri- 
# Ma. 18. za: 7 bwetunawulira nate e'dobozi 
kw lya Mukama Katonda wa'fe, tuna- 
i Ma. 4.33. | 26 fa. iKubanga ani ku balina omu- 
biri bona eyali awuli'de e'dobozi 
lya Katonda omulamu nga lyogera 
nga liva mu muliro wakati, nga 'fe 
27 bwetuwuli'de, naba mulamu? Gwe 
sembera owulire byona Mukama 
k Kuv. 20. Katonda wa'fe byanayogera: ko- 
BNI. Iyoke otubūlire byona Mukama Ka- 
tonda wa'fe byanakubilira; na'fe 
28 tulibiwulira netubikola. Mukama 
nawulira e'dobozi Iyebigambo bya- 
'mwe bwemwayogera nange; Mu- 
kama nang'amba nti Mpuli'de e'do- 
bozi lyebigambo byabantu bano, 
1 Ma. 18. byebakubuli'de: !boge'de bulūngi 
R 29 byona byebagambye. 7 Singa mu- 
RS limu omutima mubo ogufanana 
panan IR bweguti nokutya bandinti'de »” ne- 
Mat. 23. bekumanga ebiragiro byange byona 
SAN enaku zona, ° balyoke balabe ebirū- 
42 wg ngi nabana babwe emirembe gyo- 
"Ma 11.1. | 30 na! Genda obagambe nti Mu'deyo 
“Ma. 4.40. | 31l mu wema za mwe. Naye 'gwe, 
P Bag. 3. imirira wano wendi, P nange nāku- 


18. 


bulira ekiragiro kyona nainateka 
nemisängo byolibaigiriza, balyoke 
babikolenga munsi gyembawa oku- 


2 rya: 


32 girya. Kale munakwatanga Tani 
kola nga Mukama Katonda wa- 
'mwe bweyabalagira: ” temunkya- 
miranga ku mukono ogwadyo ne- 

33 wakuba'de ku gwa kono. Munäta- 
mbuliranga “mu 'kubo lyona Mu- 
kama Katonda wa'mwe lyeyabala- 
gira, mulyoke mubenga abalamu, 
era mulabe ebirungi, era mumale 


enaku nyingi munsi gyemulirya. 


6 KaLe kino kye 4 kiragiro, amate- 
ka nemisango. Mukama Katonda 
wa'mwe byeyalagira okubaigiriza, 
mulyoke mubikolenga munsi gye- 
musomokera okugendamu okugi- 
botyenga Mukama Katonda- 
wo, okwekūmānga amatekage gona 
nebiragirobye, byenkulagira 'gwe 
nomwanawo nomu'zukuluwo, ena- 
ku zona ezobulamubwo; era € olyo- 
8 ke owangale enaku nyingi. Kale 
wulira, ‘gwe Isiraeri. okwatenga 
okukola kutyo; olabenga ebirungi, 
era mwale nyo, dnga Mukama 
Katonda wa bajajabo bweyakusubi- 
za, “munsi ekulukuta namata no- 
mubisi gwenjuki, 
4  JWulira,” gwe Isiraeri: Mukama 
Katonda wa'fe ye Mukama omu: 
5 era / onoyagalanga Mukama Kato- 
ndawo inomutimagwo gwona, ne- 
memeyo yona, namanyigo gona. 
6 Era kebigambo bino byenkulagira 
7 lero binabanga ku mutimagwo: era 
lononyikirānga okubiigiriza abana- 
bo, era onohyogerangako bwonotū- 
langa mu nyumbayo, era bwonota- 
mbuliranga mu 'kubo, era bwono- 
galamiranga, era bwonogolokoka- 
8 nga. Era #onobisibanga okuba 
akabonero ku mukonogwo, era bi- 
nabanga jaga ki wakati wa- 


9 masogo. Era *onobiwandikänga 
ku mifubeto gyenyumbayo, ne ku 
nzi gizo. 


10 Awoolulituka Mukama Katonda- 
wo bwalikuingiza munsi gyeyalai- 
rira bajajabo. Ibulaimu ne Isaka ne 
Yakobo okugikuwa : ebibuga ebine- 

11 ne ebirūngi °byotāzimba, nenyn- 
mba ezi'jula ebirūngi byona, zota- 

'jnza, nebidiba ebyasimibwa, byo- 
tasima. ensnkn ezemizabibu nemi- 
zeituni, gyotasimba, nolya no'kuta ; 

12 nolyoka wekūma olemenga okwera. 
bira Mukama, eyaku'gya munsi Ye- 

13 misiri, mu nyumba yobu'du. POno- 
tyanga Mukama Katondawo; era 
oyo onomuwerezānga, era 7 erinya- 

14 lye lyonolairanga. #Temugobere- 
ranga bakatonda balala. f ku haka- 
tonda abamawanga agabetalo'de; 

15 u kubanga Mukama Katondawo ali 
wakati wa mwe ye Katonda owobu- 

'Rya; “ obnsungu bwa Mukama Ka- 
tondawo buleme okukububukirako, 


> 


5. 16—6. 15. 15. 


11. 29. 
6. 
a 16 
20. i 
13. 
Zab. 
4. 
. 16. 
5. 


EETA 
T 


zi 
hak 

















6. 16—77. 20. EKYAMATEKA. 157 
nakuzikiriza okuku'gya ku maso m Mukama Katondawo yakulonda | “Kur. 19. 
gensi. okuba e'gwānga eryenvuma gyali, í$ 4, 
1Mat.47.|16 »yTemukemānga Mukama Kato- okusinga amawanga gona agali ku 1 Pet. 2 9. 
PRAG nda wa'mwe, £nga bwemwamuke- | 7 maso gensi. Mukama teyaba'sako 
27 ` |17 mera Emasa. “Muaunanyikiranga kwagalakwe, 'so teyabalonda, ku- 
age okwekiima ebiragiro bya Mukama banga mwasinga e'gwanga lyona 
TN Katonda wamwe nebyo byeyate- obungi; kubanga mwali ” batono ! "Ma. 10. 
TEOL 16. geza, namatekage, geyakulagira. | 8 okusinga amawānga gona: naye 
Man. | 18 Era > onokolinga ekiri mu maso ga o kubanga Mukama abagala, era ku- | ° Ma. 10. 
13, 22. Mukama ekitūkirivu era ekirungi : banga ayagala r okukwata ekirairo 
FER olyoke olabenga ebirūngi, era oi- kyeyalairira bajaja ba'mwe, r Mu- | 15°" 22 
w ngire olye ensi eningi Mukama kama kyeyava aba gyamu nengalo | Zab. 108. 
Ma Em; 19 Byeyalairira bajajabo, < okugobamu ezamanyi, jabanih mu vyumba | Rk, 55, 
‘Kubal abalabebo bona mu masogo, nga yobu'du, mu mukono gwa Falao |7273. 
33. 52, 53. Mukama bweyayogera. 9 kabaka Wemisiri. Kale wanya nga “ani 18. 
Kur. |20 dOmwanawo bwakubūzānga mu Mukama Katondawo ye Katonda; |” ` 
biro ebigenda oku'ja, ngayogera nti s Katonda omwesigwa. lakwata e- |” Is. 49.7 
Ebyo byeyategeza, namateka, ne- ndagano nokusasira eri abo aba- IA hiba 
misango Mukama Katouda wafe|  mwagala nebekuma ebiragirobye ,2 Kol. 1. 
byeyabalagira, amakulu gabyo ki? | 10 okutusa emirembe olukumi; “asa- | "bas. 5 
21 nolyoka ogamba omwanawo nti sula abo abamukyawa ngalabagann ' 24. 
Twali ba'du ba Falao mu Misiri; namaso, okubazikiriza: eta dirire- Kie 
“Kur. 3. Mukama natu'gya mu Misiri ¢ ne- uga eri vyo amukyawa, naye ana- ` 
P 22 ngalo ezamanyi: era / Mukama nā- musasulanga ngalabagana namaso. | Ma 5. 10. 
a: 9; 10; laga obubonero nebyamuagero, ebi- | 11 Kale onekuwanga ekiragiro ekyo, | Dan. 9. 4 
wu uvene era ebizibu, ku Misiri, ku namatčka, nemisango, byenkulagi- RAS 
Falao, ne ku nyumbaye yona, mu ra lero, okubikolanga. UM 
23 maso ga'fe: natu'gya omwo, alyo- | 12 #Awo olulituka kubanga muwu- | 35 
ke atuingize, okutuwa ensi gyeya- lira en.isango gino, nemugikwata, | 2 Lev. 26 
24 lairira bajaja ba'fe. Era Mukama nemugikola, Mukama Katondawo Ma 28 1. 
natulagira okukolanga amateka ago anakukwatiranga #endagano noku- | # Zab. 106. 
gona, okutyangu Mukama Katonda | 13 sasira byeyalairira bajajabo: era jfk } s 
wa'fe, volwobulungi bwa'fe enaku a anākwagalānga anākuwānga omn- | mm, 73 ` 
zona, 'alyoke atukumenga tuleme kisa, anakwazanga: era Panawanga | ,,Yok- 14 
25 okufa, nga lero. Era £ kinabanga omukisa ebibala byomubirigwo ne- | 5 Ma.28.4 
butiikirivu gyetuli, bwetunakwata- bibala bye'takalyo, eng'anoyo no- 
nga okukola ekiragiro kino kyona mwengegwo namafutago, eza'de 
mu maso ga Mukama Katonda wa- lyentezo nabana bembuzizo, munsi 
'fe, uga bweyatulagira. 14 gyeyalairira bajajabo okukuwa. O- 
nobanga nomukisa okusinga ama- 
7 a Mukama Katondawo bwalikui- wanga gona: “tewabenga mugu- „Kuv. 23. 


ngiza munsi gyogeuda okugirya, 
nasimbula mu masogo amawanga 
mangi, bOmukiti, Nomugirugasi, 
Nomwamoli, Nomnkanani, Nomu- 
perizi, Nomukivi, Nomuyebusi, ama- 
wanga musānvu “ agakusinga obu- 
2 knlu namanyi; era Mukama Ka- 
tondawo 4 bwalibagabula mu maso- 
go, yawe noba'ta; nolyoka ¢ obazi- 
kiririza dala; /tolagananga nabo 
ndagano yona, 'so tobalaganga ki- 
sa: 4'80 tofumbiriganwanga nabo; 
3 muwalawo tomuwanga mutabani- 
we, Bo ne muwalawe tomuwasi- 
4 zānga mutabaniwo. Knbanga ali- 
kyusa mutabaniwo obutangobererna, 
bawerezenga bakatonda abalala : 
i obusungu bwa Mukama bulibūbū- 
ka bwebutyo ku'mwe, era alikuzi- 
5 kiriza mangu. Naye bwemnti bwe- 
munabakolanga; £ munāmenyame- 
nyanga ebyoto byabwe, munabete- 
ntanga uempagi zabwe, mubatema- 
temanga ne Basera babwe, nebifana- 
nyi byabwe ebyole mnnabyokyanga 
6 omuliro. l Ku 








nga gwoli 'gwanga | 20 gotya. ™ Era Mukama Katondawo | wg 
tukuru eri Mukama Kadondawo : 


mba mu'mwe newakuba de onusaja 
newakuba'de omukazi. newakuba- 

15 de mu bisibobyo. Era Mukama 
anäkugyāngako obulwa de bwona ; 
'so taku sengako nemu ku 4d ndwa- |4 Kuv. 
'de embi Ezemisiri. zomanyi, naye | Mi 
anazi sanga kwabo bona abakukya- | 600. 

16 wa. Era onozikirizanga amawa- 
nga gona Mukama Katoudawo ga- 
nakugabulavga; “amasogo tegaba- 
sasirenga: Bo. towerezanga baka- |. 
tonda babwe; kubanga ekyo kina- 


17 banga /kyambika gyoli. Bwonoyo- |J/Kur. 8. 
geranga mu mutimagwo nti Ama- Ma. 12. 90. 
wanga gano gansinga obungi; Ynyi- | Ralam. 8. 

18 nza ntya okubanyaga? itobatyā- Šon. 106. 


nga: kono'jukiriranga dala Muka- | 36 
ma Katondawo bweyakola Falao, G 


ONA ; =. S3. 
19 Nemisiri yona; loku'kemebwa oku- ` iMa 3).6 
nene amasogo kwegalaba, nobubo- : 4 Zab. 105. 


nero, nebyamagero, nengalo eza- 5 
manyi, nomukono ogwagololwa, 
Mukama Katondawo byeyaku gvi- 
samu: bwatyo Mukama Katonda- 
wo bwanakolanga amawanga gona 


anatumanga mubo enumba, oku- 


. . 
. . 
AAA AA a a a a e A e e e a AAN A A KA A AN NA ANAA KA KNA A GN AAA aa. aa AA e e e ga a 




































































158 EKYAMATEKA. ji 7. 21—9. 4. 


tiisa abo abalisigalawo nebekweka noliranga e'mere netebnla, tobenga- 
21 Iwebalizikirira mu masogo. To- ko kyobulwa omwo; #ensi amai- |" Ma. 3. 
batekemukiranga: kubanga Muka- nja gayo kyuma, ne mu nsozi zayo 2. 
" Kubal. ma Katondawo #ali wakatiwo, ° Ka- | 10 oinza okusima ebikomo. Era ono- |” Ma 6. 
11. 20; 14. | 22 tonda omukulu era owentisa. “Era lyanga no'kuta, newebaza Mukama | 11. 12 
YA Mukama Katondawo anāsimbulā-| Katondawo olwensi eniingi gyeya- 
Yos. 3. 10. nga amawanga gali mu masogo |11 kuwa. Wekūmênga oleme okwera- 
Ma 10. ki'na limu: toliinza kubamalawo bira Mukama Katondawo, obutekū- 
Nek. 1. 5; mulindi gumu, ensolo ezomunsiko manga biragirobye ne misangogye 
jaka ag zireme okweyongera okukninga. namatekage byenkulagira lero: 
Da S 23 Naye Mukama Katondawo anaba- | 12 r bwonomalānga okulya no'kuta, |” Ma 24. 
ji gabulanga mu masogo, era anabe- era ngomaze okuzimba enyumba | 4 ean 
A au ralikirizanga okweralikirira okungi, | 13 enūngi nokutūla omwo ; era entezo | Kos. 13. 6. 
12 1 neb. | 24 okutūsa lwebālizikirira. Era " anā- nembuzizo nga zāze, ne fezayo ne 
"Kur. 17. gabulanga bakabaka bābwe mu mu- zābuyo nga zāze, ne byona byolina 
Ma. 14; konogwo, era onozikirizanga erinya | 14 nga byāze; r kale omutimagwo gu. | "1 Kol 4. 
25. 19; 29. lyābwe # okuva wansi we'guln : tte- lemenga okugulumizibwa, * newera- N ii: 
Mis n wabenga muntu anainzanga okuūni- bira Mukama Katondawo,eyaku'gya 


25. rira mu masogo,okutiisa Iwolibaziki- munsi Yemisiri, mu nyumba yobu- 
Yos. 1.5: | 25 riza. Ebifananyi ebyoleehya baka- | 15 du; feyaknisa mu'dungu edene ; Is. 63. 12- 


* Kuv. 32 tonda babwe “munabyokyanga o- era eryentisa, “omwah emisota | yar 2a 
Pors muliro: © tewegombanga feza newa- egyomuliro nenjaba ezobusa'gwa, |” Kubal 
1 Brom. kuba'de zabu ebiriko, 'so tewetwali- ne'taka erirūmwa enyonta awatali La WA 
14. 12. ranga, oleme” okutegebwa mwebyo: mazi; teyaku'gyira ama'zi mu | æ Kubal 
pr 1, knbanga ? mizizo eri Mukama Ka- | 16 lwazi olwembalebale; eyakulisiza | 20. ni. 

7 Balam |26 tondawo: 'so toletānga kintu kya mu 'diingu Yemanu, bajajabo gyeba- an 
8. 27. muzizo mu nyumbayo, nawe nofiika tamanyanga ; akutõwaze, akukeme, | 7 Kuv. 16. 
Kanan ekyakolimirwa okufanana nga kyo: | | #akukole bulūngi ku nkomereroyo : | 18. 
WI onokikyairanga dala, era onokita- | 17 tera olemênga okwogera mu muti. | 5 per 24 
NA y D mirwānga dala; 4kubauga kintu magwo nti Obuinza bwange namā- | Beb. 1211. 
16; 7.1 ' ekyakolimirwa. nyi gomukono gwange bye binfani- || Ma 9 4 


18 'de obugaga buno. Naye ono'juki- 
8 Ekrradiro kyona kyenkulagira ranga Mukama Katondawo, b kuba- n Nge. 10. 


e Ma. 4.1; lero ^ munäākwatānga okukikola, nga oyo yakuwa obuinza okufuna | Kos 2 a. 
6. 32, 33; mulyoke mubenga abalamu, mwa- obugaga; ĉanyweze endaganoye | “Ma 7,8, 
Frs lenga, mningire mulye ensi Muka- gyeyalairira bajajabo, nga lero. |?> 
2 ma gyeyalairira bajaja ba mwe. Era | 19 Awo olunatukanga, bwanerabirāänga 
ono'jukiranga olugendo Iwona Mu- Mukama Katondawo nogoberera ha- 
è Ma 27; kama Katondawo è lweyakntambu- katonda abalala nobawereza noba. 
HETA liza emyaka gino amakumi ana mu sinza, ¿mbategeza lero nga temnle- 
16. 'diingu, akutowaze, cakukeme, 40- | 20 menga kuzikirira. Ngamawanga 
WA 2. 10. kumanya ebyali mu mutimagwo, Mukama gazikiriza mu maso ga- 
ara 16. obanga ogenda okwekiimanga ebi- 'mwe, “bwemunazikiriranga bwe- 
Ma. 13. 3. | 3 ragirobye oba siwewawo. Nakuto- mutyo; kubanga temwa'kiriza ku- 
Tr dan waza" nakuliimya enjala,/ nakulisa wulira 'dobozi lya Mukama Kato- 
Yok. 2 25. emann, gyewali tomanyi, 's) ne ba- nda wa'mwe. 
Kur. 16. jajabo tebagimanyanga: akutegeze 
A ngomuntu 9 taba mulamu na ‘mere WuLira, 'gwe Isiraeri: ogenda 
12, 14, 35. yo'ka, naye olwa buli ekiva mu ka- a okusomoka Yoludani lero. okui- 
a, mwa ka Mukama omuntu kyava ngira okulya amawanga > agaku- 
Mat. 4.4. | 4 aba omulamu. 'Ebyambalobyo te- singa obnnene namanyi, ebibuga 
a. 5 ya byakadiringa ku'gwe, ‘sõ nekigere- ebinene € ebyazimbibwako ebigo o- 
Nek 9. 21. kyo tekyazimbanga, emyaka gino | 2 kutika mu 'gula, abantu abanene 
#agam. 7. | 5amakumi ana. kEra onolowoza- abawanvu, “abana Babanaki, bo- 
DA ap. 39 nga mu mutimagwo ngomuntu nga manyi, era bewawulirako nga ba- 
Nge. 3. 12. bwakangavula omwānawe. bwatyo gamba nti Ani ainza okuimirira mu 
Peniza, Mukama Katondawo bwakukanga- | 3 maso gabana ba Anaki? Kale ma- 
Kub.3.19. | 6 vula 'gwe. Era onekūmānga ebira- nya lero nga Mukama Katondawo 
l! Ma. 5. 33. giro bya Mukama Katonda wo, loku- ye wuyo ¢asomoka okukukulembe- 
tambuliranga mu makuboge, noku- ra /ngomuliro ogwokya; v yaliba.- 
7 mntyanga. Kubanga Mukama Ka- zikiriza, era alibame' pa mu maso- 
tondawo akuingiza munsi enūngi, go: ibwotyo bwolibagobamu. no- 
~ Ma. 11. mensi eyemi'ga gyama'zi, eyenzi- zikiriza mangu, nga Mukama 
Mea 'zi nebidiba, agakulukutira mu bi- | 4 bwevakugamba. £Toyogeranga mu 


8 wonvu ne ku nsozi; ensi eyeng'ano mutimagwo, Mukama Katondawo 
ne sayiri, nemizabibn nemitini ne- bwalimala okubasindika mu ma- 
mikomamawānga; ensi eyemizeita- Rogo. ngogamba nti Olwobntūkirivu 

9 ni nomubisi gwenjuki; ensi mwo- bwange Mnkama kyavu'de anyi- 


aa Tetakan amamarah maan aa aana amana a a aana amma = 








9. 5—10. 4. 





; Balam 2. 


a wm 
4 


. I2 


7 
a 
4 


pamen 


wyge » 
Pa 
pA 
a 


A ma 
at 


ngiza okulya ensi eno: kubanga 
lolwobubi bwamawanga ago Mu- 
kama kyava agagoba mu masogo. 
5 m Si lwa butūkirivubwo 'so si Iwa 
bugolokofu bwa mutimagwo, kyova 
oingira okulya ensi yābwe: naye 
olwobubi bwamawanga ago Mu- 
kama Katondawo kyava agagoba 
mu masogo, era alyoke anyweze 
“ekigambo Mukama kyeyalairira 
bajajabo, Ibulaimu, Isaka, ne Ya- 
6 kobo. Kale manya nga Mukama 
Katondawo takuwa nsi eno nūngi 
okugirya lwa butikirivubwo; ku- 
banga oli ° 'gwanga eririna ensingo 
7 enkakanyavu. 'Jukira, tewerabi- 
ranga bwewasunguwaza Mukama 
Katondawo ma 'dūngu : Pokuva ku 
lunaku lwewaviramu munsi Ye- 


misiri okutūsa Iwemwa'ja mu kifo | 22 


8 kino, mujemera Mukama. Era "ne 
ku Kolebu mwasunguwaza Muka- 
ma, Mukama nabanyigira okubazi- 

9 kiriza. “Bwenali nga 'maze oku- 
linya ku lusozi okuwebwa ebipande 
ebyamainja, bye bipande ebyenda- 
gano Mukama gyeyalagana na'mwe, 
tnendyoka 'mala ku lusozi enaku 
amakumi ana emisana nekiro; sa- 
lyānga 'mere 'so sanywanga mazi. 

10 # Mukama nampa ebipande bibiri 
ebyamainja ebyawandikibwako ne- 
ngalo ya Katonda; era kubyo kwa- 
wandikibwa ngebigambo byona bwe- 
biri, Mukama byeyayogera na'mwe 
ka lusozi ngaima wakati mu muliro 
"ku lunaku olwokuknng'anirako. 


ı 11 Awo olwatuka enaku amakumi ana 


bwezaitawo emisana nekiro, Mu- 
kama nampa ebipande ebibiri ebya- 
mainja, bye bipande ebyendagano. 
12 Mukama nang'amba nti y Golokoka 
ove wano oserengete mangu; ku- 
banga abantubo bewa'gya mu Mi- 
siri beyononye; #bakyamye mangu 
okuva mu 'kubo lyenabalagira ; be- 
13 kole'de ekifananyi ekisānūse. Era 
“Mukama neyeyongera nang'amba 
nti Ndabye e'gwānga lino, era, la- 
ba, blye 'gwanga eririna ensingo 
14 enkakanyavu: “ndeka mbazikirize, 
dnsingule erinya lyabwe wansi 
we'gulu: era “ndifula 'gwe e'gwa- 
nga eribasinga amanyi nobukulu. 
15 /Awo nenkyuka nenva ku lusozi, 
era 70lusozi nga lwäka omuliro: 
nebipānde ebyendagano byombi nga 
biri mu mikono gyange gyombi. 
16 í Nentunula, era, laba, mwali mu- 
maze okusobya ku Mukama Kato- 
nda wa'mwe; mwali mumaze okwe- 
kolera enyana ensanise: mwali 
mumaze okukyama amangu okuva 
mu 'kubo Mukama lyeyabalagira. 
17 Nenkwata ebipande byombi, ne- 
mbisüla mn mikono gyange gyo- 
mbi, nembimenya mu maso ga- 
18 'mwe. £Nenvinamira mu maso 





EKYAMATEKA. 


Mukama, ngoluberyeberye, ena- 

u amakumi ana emisana nekiro; 
salyanga 'mere 'so sanywanga ma- 
'zi; olwokwonona kwa mwe kwona 
kwemwayonona, nga mukola ekyali 
mu maso ga Mukama ekibi okumu- 
19 sunguwaza. !Kubanga natya o- 
busungu nekirui, Mukama bweya- 

li abasūnguwali'de okubazikiriza. 
m Naye Mukama nāmpulira no- 
20 mulūndi guli. Mukama näsungu- 
walira nyo Aloni okumnzikiriza : 


era nensabira ne Aloni mu biro |72 


21 ebyo. » Nenzirira ekibi kya mwe, 
enyana gyemwali mukoze, nengyo- 
kya omuliro, nengisambirira, nga 
ngisekulasekula nyo, okutusa lwe- 
yafanana ngenfufu: nensula enfiifu 
yayo mu ka ga akaserengeta okuva 
u lusozi. Era ° Etabera, P Nema- 
sa, r Nekiberosukataava mwasu- 
23 nguwalizayo Mukama. Awo Mu- 
kama bweyabatuma okuva Ekade- 
subanea, ngayogera nti Mwambuke 
mulye ensi gyembawa'de; nemu- 
lyoka mujemera ekiragiro kya Mu- 
kama Katouda wa mwe, !'sō te- 
mwamukiriza. ro temwawulira 
24 'dobozirye. * Mujemera Mukama 
okuva ku Iunaku lwenahamanya. 
25 t Awo nenvūnamira mu maso ga 
Mukama enaku amakumi ana emi- 
gana nekiro zenavūnamirira; ku- 
banga Mukama yali ayoge'de nga- 
enda okubazikiriza. y Nensaba 
ukama nenjogera nti Ai Mukama 
Katonda, tozikiriza bantubo na bu- 
sikabwo, bewanunula olwobukulu- 
bwo, ag gya mu Misiri nengalo 
27 ezaman 'Jukira aba'dubo, Ibu- 
laimu, zaka ne Yakobo; totunu- 
lira bukakanyavu bwa bantu bano 
newakuba'de obubi bwabwe newa- 
28 kuba'de okwōnöna kwabwe: zensgi 
gyewatu'gyamu ereme okwogera |ì 
nti 8 Kubanga Mukama teyainza | 22 
kubaleta munsi gyeyabasubiza, era 
kubanga yabakyāwa, kyeyava aba- 
29 apana ke mu 'dungu okuba'ta. Na- 
e ntubo, era bwe busikabwo, 
'gyamu nobuinzabwo obungi 
nomukonogwo ogwagololwa. 
10 Mu biro ebyo Mukama nāng'a- 
mba nti a Wetemere ebipande 
bibiri ebyamainja ebifanana Fa 
byoluberyeberye, olinye gyendi 
lusozi, bwekolere esanduko eyo- 
2 muti. 
ebigambo ebyali ku bipande ebyo- 
luberyeberye byewamenya, era (o- 
8 nobiteka mu sanduko. Awo ne- 
nkola esanduko deyomuti gwa sita, 
enentema ebipande bibiri ebya- 
mainja ebifanana ngebyoluberye- | 4. 
berye, ne'ninya ku lusozi, nga 
nku'te ebipānde ebibiri mu ngalo 


26 


Era nāwandika ku bipānde |! 


“ Kuhal. 
13. 3, 3,383. 
P Kuv, 17. 


, Kubal. 
JI. 4, HM. 
# Kubal. 
33. 3; 14 1. 


t Zah. 108. 
24, 25. 


“ Ma. 3L 
27. 


“lu. 18. 





4 zange. JNawandika ku bipānde, | 2. 





| 160 EKYAMATEKA. 


10. 5—11. 13. 





ngokuwandika okwoluberyeberye | 20 munsi Yemisiri. ” Onotyanga Mu- |” Mat. 4. 
# Kuv. 290 bwekwali, amateka ekumi, ⁄ Muka- kama Katondawo; oyo gwonowe- M 48. 

ma geyababūlira ku lusozi ngaima rezanga; era oyo gwouega' tanga |' Zab. 63. 
i Kuv. 19 wakati mu muliro iku lunaku o- naye, “nerinyalye lyonolairanga. |; kuv. ıs. 
Ma 9.10: | : lwokukung'anirako: Mukama nä- | 210yo lye tendolyo, era ye Kato- 
14.16. ` | 5bimpa. Nenkyūka knenva ku lu- ndawo, “#eyakukolera ebyo ebikulu | Zab. 22 3 
AuTi sozi, ' nenteka ebipände mu sandu- era ebyentisa, amasogo byegilaba. | “ 18am. 
1 Kuv. 40. ko, gyenali nkoze; “era biri omwo, | 22 Bajajabo bäserengeta mu Misiri | 12.24 „ 


20. 6 nga Mukama bweyandagira. [Aba- wnga balina abantu nsanvu; ne |. 


otambule ku lugendolwo ngokule- 
mbera abantu; era baliingira ba- 
lirya ensi gyenalairira bajaja ba- 
bwe okubawa. 

12 Ne kakano, Isiraeri, b Mukama 
Katondawo akwagaza ki wabula 
cokutyanga Mukama Katondawo, 
d okutambuliranga mu makuboge 

_ gona, “nokumwagala, nokuwereza 
Mukama Katondawo nomutimagwo 


kola Dasani ne Abiramu, abana ba | ¿> 


Eriabu, omwana wa Leubeni; ensi 
bweyayasamya akamwa kayo, ne- 
bamira bugobo, nabomunyumba za- 
bwe, newema zābwe, na bali kintu 
kiramu ekyabagoberera, wakati mu 


7 Isiraeri yena: naye ¿amaso ga'mwe f 


gilabanga omulimu gwona omu- 
kulu ogwa Mukama gweyakola. 
8 Kale munekumanga ekiragiro kyona 


gi na ba Isiraeri nebatambula okuva kakano Mukama Katondawo aku- | Zab. 108. 
" Kubal. Ebeerosubeneyaakani okutūka * E- fude ngemunyenye ezomu gulu o- | * Lub. 46, 
33. 20. mosera : ° Aloni näfira eyo, era eyo lwobungi. KEE 
a gyeyazikibwa ; Ereazali mutabani- Bik. 7. 14 
33. 28. we nawerezanga mu bwakabona 11 KALE onoyagalanga Mukama Ka- 
P Kuba! 7 mu kifokye. P Nebavayo nebata- tondawo, 4 newekūma byeyakū- “Zek. 3 7. 
Wa mbula okutiika Egudugoda; nebava tira namatekage nemisangogye ne- 
Egudugoda nebatambula okutūka 2 biragirobye enaku zona. Era mu- 
Eyotubasa, ensi eyemi'ga egyama- manye lero: kubanga sogera na 
"Kubal. | 8'zi. Mu biroebyo "Mukama naya- bana ba'mwe abatanamanya era 
SN wula ekika kya Levi, sokusitulanga abatanalaba 'kukangavula kwa Mu- | > Ma 8. 6. 
# Kubal, esanduko eyendagano ya Mukama, kama Katonda wa'mwe, “obuku- | “Ma. 3 24 
4. 18. #okuimirira mu maso ga Mukama lubwe, dengaloze ezamanyi, no- | 4Ma.7.18. 
Ma. 18,6. okumuwerezānga, nok webazanga | 3 mukonogwe ogwagololwa, “nobu- | “Zab. 78 
Kubal | 9 nerinyalye, ne lero. Levi kyava bonerobwe, nemirimugye, byeya- | 251359. 
19 an. aa alema okuba nomugabo newaku- kolera wakati mu Misiri Falao ka- 
i ba'de obusika awamu ne baganda- | 4 baka Wemisiri nensiye yona; era 
Er t 325. be; Mukama bwe busikabwe, nga kyeyakolera e'gye Eryemisiri, e- 
Mukama Katondawo bweyamuga- mbalasi zabwe namagali gabwe; 
10 mba.) vNe'mala enaku amakumi J bweyabakulukusizako ama'zi Age- |/ Kuv. 14. 
aua emisana nekiro ku lusozi, ngo-| nyanja Emyufu bwebili nga ba- (278518 
mulindi ogwoluberyeberye: z Mu- bagoberera, era Mukama bweyaba- | Zab. 104 
kama nampulira nomulūndi ogwo;| 5 zikiriza okutusa lero; era byeya- 
Mukama nga tagenda kukuzikiriza. bakolera mu 'dingu okutūsa lwe- 
11 a Mukama nang'amba nti Golokoka, | 6mwa'ja mu kifo kino; era v kyeya- |? Kubal 


13 gwona, nememeyo yona, okwekiu- kyenkulagira lero, #mulyoke mube | #Yos 1.6, 
manga ebiragiro bya Mukama na- naminyi, muingire mulye ensi gye- |” 
matekage, byenkulagira lero /o- musomokera okugendamu okugi- 

14 iwobulūngibwo? Laba, s Mukama | 9 rya; era ! mulyoke mumale enaku | !Ma. 4. 40; 
Katondawo ye nanyini ‘gulu, ne- nyingi kunsi, ": Mukama gyeyalai- NEG Ta. 
'gulu erya wa'gulu, fensi era ne- rira Tanja ba'mwe kuziba wi ne- | ™ Ma. 9.5 

15 bigirimu byona. £ Mukama yasa- zade lyābwe, " ensi ekulukuta na- |" Kur. 3. 


nyukira busanyukizi bajajabo oku- 
bagala, nalonda eza'de lyābwe e- 
rya'dawo, ye 'mwe okusinga ama- 


10 mata nomubisi gwenjuki. Kubanga |” 


ensi gyoingiramu okugirya, tefa- 
nana ngensi Yemisiri mwemwava, 


16 wanga gona, nga lero. Kale muko- o mwewasigiranga ensigozo nogifu- “Zek. 4. 
mole tlekikuta kyomutima gwa- kirira ama'zi nekigerekyo, ngeni- |18 
'mwe, 'so temubanga nate ba nsi- | 11 miro yenva: P naye ensi gyemuso- |?” Ma. 8.7. 

17 ngo nkakanyavu. Kubanga Mu- mokera okugendamu okugirya ye 
kama Katonda wa'mwe ye ™ Ka- nsi eyebiwonvu nensozi, enywa a- 
tonda wa bakatonda, era ” Mukama | 12 mazi agenkuba eva mu 'gulu: ensi 
wabami, Katonda omukulu, owa- Mukama Katondawo gyayagala ; 
manyi era owentisa, ° atatya maso ramaso ga Mukana Katondawo ga- i ”1 Basek. 

18 ga bantu, 'so talya nguzi. P Asa- ba kuyo enaku zona, okuva omwaka , 2:2 
lira omusango mulekwa ne namwa- wegusokera okutūsa ku nkomerero 
ndu, era ayagala mu'na'gwanga, agwo. 
ngamuwa ebyokulya nebyokwamba- | 183 Awo olunātukānga #bwemuna- |* lu. 22 

19 la. Kale mwagalenga mu'na'gwa- nyikiranga okuwulira ebiragiro bya- e 
nga: kubanga mwali ba'na'gwanga nge byembalagira lero, 'okwagala ' 12. 





11. 14—12. 11. 



























Mukama Katonda wa'mwe, noku- 
muwereza nomutima gwa'mwe gwo- 
14 na nememe ya mwe yona, #näātonye- 
sanga enkuba yensi ya'mwe mu 
ntuko zayo, Wenkuba eya 'dumbi 
neya to'go, okungulènga eng'anoyo 
15 nomwengegwo namafutago. Era 
ynāwānga omudo mu nimirozo 
olwebisibobyo, era 7 onolyanga no- 
16 'kuta. Mwekumenga 4 omutima 
gwa'mwe guleme okulimbibwa, ne- 
mukyama,” nemuwereza bakatonda 
17 abalala nemubasinza; “< obusūngu 
bwa Mukama nebubabūbūkirako, 
d na'galawo e'gulu, enkuba obuta- 
tonyanga, nensi obutabalanga biba- 
la byayo ; ¿nemuzikirira mangu oku- 
va kunsi enungi Mukama gyabawa. 
18 Kale /mutereke ebigambo byange 
ebyo mu mutima gwa'mwe ne mu 
memeya'mwe; era Ymunabisibanga 
okuba akabonero ku mikono gya- 
'mwe, era binabanga ebyokukyenyi 
19 wakati wamaso ga'mwe. Era imu- 
nabiigirizanga abāna ba'mwe, nga 
mubinyumya, bwonotulivga mu 
nyumbayo, era bwonotambuliranga 
mu 'kubo, era bwonogalamiranga, 
20 era bwonogolokokanga. Era * ono- 
biwandikanga ku mifubeto gyenyu- 
21 mbayo ne ku nzi'gizo: !enaku za- 
'mwe zeyongerenga, nenaku eza- 
bana ba'mwe, kunsi Mukama gye- 
yalairira bajaja ba'mwe okubawa, 
mngenaku eze'gulu eriri wa'gulu 
22 wensi. Kubanga bwemunanyiki- 
yanga okwekūma ekiragiro kino 
kyona kyembalagira, okukikola ; 
Ok walk za Mukama Katonda wa- 
'mwe, okutambuliranga mu maku- 
23 boge gona, “nokwega'ta naye; Mu- 
kama °anāgobāngamu amawanga 
gano gona mu maso ga mwe, mwe 
P nemulya amawanga agabasinga 
24 obunene namanyi. ” Buli kifo eki- 
nalinyibwangamu ekigere kya mwe 
kinabanga kya'mwe: #okuva ku 
'dungu ne Lebanoni, okuva ku 
mu'ga, omu'ga Fulati, okutiika ku 
nyanja eyomumabega we wanaba- 
25 nga ensalo ya'mwe. tTewaliba 
muntu aliinza okuimirira mu maso 
gamwe: Mukama Katonda wa mwe 
“ anatekanga ekitibwa kya'mwe ne- 
ntisa ya mwe kunsi yona kwemu- 
nalivyanga, “nga bweyabagamba. 
26 vLaba, leronteka mu masoga'mwe 
27 omukisa nokukolimirwa; zomukisa 
bwemunawuliranga ebiragiro bya 
Mukama Katonda wa'mwe, bye- 
28 mbalagira lero: d4nokukolimirwa, 
bwemutawulirenga biragiro bya 
Mukama Katonda wa'mwe, naye 
nemukyama okuva mu 'kubo lye- 
mbalagira lero, okugoberera baka- 
tonda abalala bemutamanyanga. 
29 Awo olulituka Mukama Katonda- 
wo bwalikuingiza munsi gyogenda- 


EKYAMATEKA. 


mu okugirya, èoliteka omukisa 
ogwo ku lusozi Gerizimu, nokuko- 
30 limirwa okwo ku lusozi Ebali. Ezo 
si mitala wa Yoludani, enyuma we- 
'kubo eryebugwanjuba, munsi Eya- 
bakanani abatula mu Alaba, ekyo- 
lekera Girugali, “ku ma' bali gemye- 
31 ra gya Mole? “4 Kubanga mugenda 
okusomoka Yoludani okuingira 
okulya ensi Mukama Katonda wa- 
'mwe gyabawa, era muligirya, ne- 
32 mutula omwo. Era munikwatanga 
e okukola amateka gona nemisango 
byenteka mu maso ga'mwe lero. 
1 9 a Gaxo ge mateka nemisingo, 
byemunikwatanga okukola mu- 
nsi Mukama Katonda wa bajajabo 
gyeyakuwa okugirya, ¿enaku zona 
zemunabererangamu abalamu ku- 
2 nsi. “Temulirema kuzikiriza bifo 
byona amawanga gemulirya mwe- 
bawererezanga bakatonda bābwe, 
dku nsozi empanvyu, ne ku busozi, 
ne wansi wa buli muti omubisi: 
8 era “munasulanga cbyoto byabwe, 
era munamenyamenyanga empagi 
zabwe, era munayokyanga Abasera 
babwe nomuliro; era munatemate- 
manga ebifananyi ebyöle ebya ba- 
katonda babwe; era mulizikiriza 
4 erinya lyabwe mu kifo omwo. Te- 
mukolanga bwemutyo Mukama Ka. 
5tonda wamwe. Naye mu kifo 
Mukama Katonda wa'mwe Jkya- 
lyeroboza mu bika bya'mwe byona 


“Lub.12 6. 
Balim, KA 


4 Ma. 9. 1. 
Yos. 1. 11. 


e Ma. 5.12; 
32. 32, 


"Ma. 6.1. 


b Ma. 4.10. 
1 Basek. 8. 
40. 


okuteka omwo erinyalye, kye kifo | % 


mwatūla, munanonyangayo, 
6 onojangayo: era $munaletanga 
eyo ebyo byemuwayo ebyokebwa, 
sadaka za mwe, fnebitūndu bya- 
'mwe ebyekumi, nekiwebwayo eki- 
situlibwa ekyomukono gwa mwe, 
nobweyamo bwa'mwe, nebyo bye- 
muwayo kubwa'mwe, nebiberye- 
berye byente za'mwe nebyendiga 
7 za'mwe: era imunaliranga eyo mu 
maso ga Mukama Katonda wa mwe, 
era! munasanyukiranga ebyo byona 
byemuna'sangako emikono gya- 
'mwe, 'mwe nabomunyumba za- 
'mwe, Mukama Katondawo mweya- 
8 kuwera omukisa. Temukolanga 
ngebyo byona bwebiri byetukola 
wano lero, ™ buli muntu ekiri mu 
9 masoge ekirūngi: kubanga temu- 
natūka mu kuwu’ mula nemu busika, 
Mukama Katonda wa'mwe bwaku- 
10 wa. Naye bwemulisomoka Yolu- 
dani nemutūla munsi Mukama Ka- 
tonda wa'mwe gyabasisa, nābawa 
okuwu'mula eri abalabe ba'mwe 
bona abanabetololanga nokutula 
11 nemutula mirembe; awo #olulituka 


mu kifo Mukama Katonda wa mwe |; 


kyalyeroboza okutuza omwoerinya- 
lye, munaletanga eyo byona bye- 
mbalagira, ebyo byemuwayo ebyo- 





era |? 





40. 

Ma. 16. 11, 
14, 15; 28. 
31; 27.7. 


m Balam. 
17.6; 21.25. 


29. 
Zab. 78. 68. 











kebwa, nesadaka za'mwe, ebitūndu 
oya mi ebyekumi, nekiwebwayo 
e 


nobweyamo bwona obusinga obu- 
12 lingi bwemweyama Mukama: era 
munasanyukiranga mu maso ga 
Mukama Katonda wa mwe, mwe ne 
batabani ba'mwe ne bawala ba mwe 
naba'du ba'mwe nabazana ba' mwe 
Nomulevi ali munda wenzi'gi za- 


MAI 'mwe, kubanga ° talina mugabo ne- 
: wakuba'de obusika wanu na'mwe. 
P Ler. 11,4. | 18 Wekumengaolemeokuwerayoebyo 


byemuwayo ebyokebwa mu buli kifo 

14 kyolaba: naye mu kifo Mukama 
kyalyeroboza mu kimu ku bika bya- 
'mwe, eyo gyonoweranga ebyo byo- 
wayo ebyokebwa era eyo gyonoko- 

15 leranga byona byenkulagira. Naye 
oinza oku'ta enyama nokugirya mu- 
nda wenzi'gizo zona, ngokwagala 
kwona okwememeyo bwekunaba- 
nga, ngomukisa gwa Mukama Kato- 
ndawo gweyakuwa : abatali balo- 
ngofu nabalongofu bainza okugi- 
ryako, nga ”bwebalya ku mpewo 

16 ne ku njaza. #Kyo'ka temnlyanga 
ku musai; onogufukānga ku 'taka 

17 ngama'zi. Toliranga munda wenzi- 
'gizo kitundu ekyekumi ekyeng'ano. 
yo, newakuba'de ekyomwengegwo, 
newakuba'de ekyamafutago, newa- 
kuba'de ebiberyeberye byentezo ne- 
wakuba'de ebyendigazo, newaku- 
ba'de ekintu kyona kwebyo byewe- 

ama, newakuba'de ebyo byowayo 
ububwo, newakuba'de ekiwebwayo 

18 ekisitulibwa ekyomukonogwo: naye 
tonobiriranga mu maso ga Mukama 
Katondawo mu kifo Mukama Ka- 
tondawo kyalyeroboza, 'gwe ne 
mutabaniwo ne muwalawo nomu- 
'duwo nomuzanawo Nomulevi ali 
munda wenzi'gizo: era onosanyu- 
kiranga ebyo byona byono'sangako 
omukonogwo mu maso ga Mukama 

19 Katondawo. 4Wekiimenga oleme 
okwabulira Omulevi enaku zona 
zonobererangamu omulamu ku- 
nsiyo. 

20 Mukama Katondawo bwaligaziya 
ensaloyo, nga bweyakusubiza, 
nawe noyogera nti Nalya enyama, 
kubanga ememeyo eyagala okulya 
enyama; oimza Okulya enyama, 
ngokwagala kwona okwememeyo 

21 bwekuli. Obanga ekifo Mukama 
Katondawo kyalyeroboza okuteka 
omwo erinyalye kiriinga okukuba 
ewala, ono'tanga kuntezo ne ku 
mbuzizo, Mukama zeyakuwa, nga 
bwenakulagira, era onoliranga mu- 
nda wenzi'gizo, ngokwagala kwona 

232 okwememeyo bwekunabanga. Nge- 
mpewo nenjaza bweziribwa, bwotyo 
bwonogiryangako: atali mulongofu 
nomulongöfu banagiryangakookwe- 

23 nkanankana. Kyoka wetegereze 


” Ma14.5; 
15. 22. 
“ Luh. 9.4 


EKYAMATEKA. 









olemenga okulya ku musai : y kuba- 
nga omusai bwe bulamu ; 'sō toli- 


isitulibwaekyomukonogwa'mwe, | 24 ranga bulamu wamn nenyama. To- 


gulyanga; onogufukānga ku 'taka 

25 ngamazi. Togulyangya; z olyoke 
olabenga ebirūngi nabānabo abali- 
'dawo, “bwonokolanga ekiri mu ma- 

26 so ga Mukama ekirūngi. Kyo'ka ve- 
bitukuvubyo byolina ¢ nobweyamo- 
bwo onobi’dirānga noingira mu kifo 

27 Mukama kyalyeroboza; era tonowe- 
rangayo ebyo byowayo ebyokebwa, 
enyama nomusai, ku kyoto kya Mu- 
kama Katondawo: era omusai gwa 
sadakazo gunafukibwanga ku kyoto 
kya Mukama Katondawo, nawe ono- 

28 lyānga enyama. Kwata owulirenga 
ebigambo ebyo byona byenkulagira, 
olyoke olabenga ebirungi nabanabo 
abali'dawo emirembe gyona, bwo- 
nokolanga ekiri mu maso ga Mu- 
kama Katondawo ekirungi era e- 
kyensonga. 

29 Mukama Katondawo'bwalizikiriza 
amawanga mu masogo, gyoingira 
okugalya, nogalya, notiila munsi 

30 yabwe; wekiimenga /oleme okute- 
gebwa okugagoberera, bwegalimala 
okuzikirira mu masogo; era ole- 
mênga okubiiza ebya bakatonda 
babwe ngoyogera nti Amawanga 
gano gawereza gatya bakatonda 
babwe? era nange bwenakolanga 

31 bwentyo. 9 Tokolanga bwotyo Mu- 
kama Katondawo: kubanga buli 
kigambo Mukama kyaita ekyomu- 
zizo kyakyawa bali bakikolanga ba- 
katonda babwe; kubanga í ne bata- 
bani bābwe ne bawala babwe babo- 
KINA omuliro eri bakatonda ba- 


we. 

32 Buli kigambo kyembalagira mu- 
näkikwatānga okukola: #tokyo- 
ngerangako, 'so tokisalangako. 


1 BWEWANABANGAwWO wakati mu- 
'gwe na'bi oba 4 omulosi webi- 
roto, bnakuwa akabonero oba ekya- 
2 magero, “ akabonero ako oba ekya- 
magero ekyo nekitukirira, kyeyaku- 
gambako ngayogera nti Tugobere- 
yrenga bakatonda abalala botoma- 
3 nyanga, era tubawerezenga; to- 
wuliranga bigambo bya na'bi oyo 
oba omulōsi webirato oyo: ku- 
banga Mukama Katonda wa'mwe 
d ngabakema okumanya nga mwa- 
gala Mukama Katonda wa'mwe no- 
mutima gwa'mwe gwona nememe 
4 ya'mwe yona. “Munatambulanga 
okugoberera Mukama Katonda wa- 
'mwe nemwekiimanga ebiragirobye 
nemnwulirānga e'dobozirye, era 
munamuwerezinga. /nemwega'ta- 
5 nga naye. Era dna'bi oyo oba 
omulosi webirōto ana'tibwānga ; 
kubanga ayoge'de ebyoknjemera 
Mukama Katonda wa mwe, eyaba- 





AA AA Aa 


12. 12—18.5. 


VLub. 8.4 | 


Lev. 17.14, 
14. 


1 Ma 4.40. 
Is. 3. 10. 


“Kur. 1 
28. 

) Basek, 
31. 38. 

b Kubal5. 
9,10; 1%. 14. 
€ 1 Xam. 1. 
21, 22, 21 


d Lev.1. 
9,13; 17.21. 


e Kur. 8. 
2. 


Ma. 19, 1. 
Yos. 2 4 


| 


/Ma 7.16 | 


a Zek.10.2. 
b Mat 4 
2 

2 Bas. 2 9. 
Ma. 19.22, 


Yer. 8.9. 
Mat. 7. 22 


Yer. 14.15. 
Zek. 13. 3 





| 


i Ma. 17.7. 
1 Kol 15. 
33 


“ Ma. 17.2. 


s Nge. 1. 
10. 





'gya munsi Yemisiri, nakununula 
mu nyumba yobu'du, okukusenda- 
senda okukyama okuva mu'kubo 
Mukama Katondawo lyeyakula- 
gira okutambulirangamu. :Bwo- 
tyo bwono'gyangamu obubi wa- 
kati mu'gwe. 

6 k Mugandawo, mutabani wa nyo- 
ko, oba mutabaniwo, oba muwa- 
lawo, l oba omukazi owomukifuba- 
kyo, oba mukwanogwo, * ali ng'a- 
nga obulamubwo 'gwe, bwakuse- 
ndasendanga ekyama ngayogera 
nti Tugende tuwereze bakatonda 
abalala, botomanyanga 'gwe newa- 

7 kuba'de bajajabo; kn bakatonda 
abamawanga ababetolo'de, abali 
okumpi nawe, oba abakuli ewala 
okuva ku nkomerero yensi okntu- 

8 ka ku nkomerero yensi: ” tomu- 
'kirizinga 'so tomuwulirānga ; 'so 
nerisolyo terimusasiranga, 'so to- 
sonyiwanga, 's0 tomukwekanga: 

9 naye ° tolemanga kumu'ta; ? omu- 
konogwo gwe gunasokanga okuba 
kuye okumu'ta, omukono gwaba- 

10 ntu bona negulyoka (gumubako). E- 
ya onomukubanga amainja afe; ku- 
banga ageze'zako okukusendasenda 
okuva ku Mukama Katondawo, eya- 
kugya munsi Yemisiri, mu nyu- 

11 mba yobu'du. "Ne Isiraeri yena 
anawuliranga, nebatya, nebatakola 
nate bubi obwenkana awo wakati 
mu'gwe. 

12 #Bwonowuliranga nga bogera kū 
kimu ku bibugabyo, Mukama Ka- 
tondawo byakuwa okutūla omwo, 

13 nga bagamba nti Waliwo abantu 
abataliko kyebagasa ' abavu'de wa- 
kati mu'gwe, era “ abasenzesenze 
abatūla mu kibuga kyabwe, nga 
bogera nti Tugende tuwereze baka- 
tonda abalala bemutamanyänga ; 

14 onokeberanga nononya nobuliriza; 
era laba, obanga kya mazima, eki- 
gambo nekitegerekeka, ngekyomu- 
zizo ekyenkana awo kikolerwa wa- 

15 kati mu'gwe ; tolemanga kuta aba- 
tula mu kibuga omwo nobwogi 
bwekitala, “ ngokizikiririza . dala 
ne byona ebikirimu nebisibo bya- 

16 kyo, nobwogi bwekitala. Era ono- 
kung'anyanga omunyago gwakyo 
gwona wakati mu lugūdo lwakyo, 
y noyökya ekibuga omuliro, nomu- 
nyago gwakyo gwona buli kantu 
kona, eri Mukama Katondawo : era 
z kinabanga kifūnvu enaku zona; 

17 tekirizimbibwa nate. 'So 4 tewa- 
banga ku kintu ekyakolimirwa eki- 
nega'tanga nomukonogwo: Muka- 
ma ’akyüke okuleka obusingubwe 
obukāmbwe, akulage ekisa, akusā- 
sire, era akwāze, nga < bweyalai- 

18 rira bajajabo; bwonowuliranga e- 

'dobozi lya Mukama Katondawo, 





byenkulagira lero, okukolānga eki- 
ri mu maso ga Mukama Katonda- 
wo ekirūngi. 


1 'Mwe “muli bana ba Mukama 
Katonda wa mwe: D temwesala- 
nga, 'so temumwanga kiwalata kyo- 
na wakati wamaso ga'mwe olwa- 
2 bafu. “Kubanga oli 'gwanga tu- 
kuvu eri Mukama Katonda, era 
Mukama yakulonda okuba e'gwa- 
nga eryenvuma gyali, okusinga 
amawanga gona agali ku maso 
ensi. 
8 dTolyānga kintu kyona kya mnu- 
4 zizo. “Zino ze nsolo zemunalya- 
b nga: ente, endiga nembuzi, enjaza 
nempewo nenangazi nembulabuzi 
nentamu nenteng'o nendiga eyo- 
6 munsiko. Na buli nsolo eyawu- 
lamu ekinulo, era ekirina ekinulo 
ekyasemu, e'za obwekulumo, mu 
7 ngolo, eyo gyemunalyanga. Naye 
zino zemutalyangako kwezo ezi'za 
obwekulumo, oba kwezo ezirina 
ekinulo ekyasemu: eng'amira na- 
kamyu nomusu, kubanga bi'za bwe- 
kulumo, naye tebyawulamu kinūlo, 
8 ebyo si birongofu gyemuli: ne- 
mbi’zi, kubanga eyāwulamu eki- 
nulo naye te'za bwekulumo, eyo si 
nongofu gyemuli: ku nyama ya- 
byo temugiryangako, /nemirambo 
gyabyo temngikomangako. 
g Bino byemunalyanga ku byona 
ebiba mu ma'zi: buli ekirina ama- 
a namagamba mnnakiryanga: 
10 na buli ekitalina magwa na maga- 
mba temukiryanga; si kirongofu 
gyemuli. 
11 Ku nyonyi zona enongofu mui- 
12 nza okuziryako. ' Naye zino ze- 
mutalyangako: eninda, nempu- 
13 ngu, ne makwanzi; ne wonzi, ne- 
dirawamu, ne kamunyi nengeriye ; 
14 na buli namung'ona nengeriye; 
15 ne maya, nolubugabuga, nolusove, 
16 nenkambo nengeri yayo; nekiwugu- 
lu, nekufufu, nekiwūgulu ekyamatu ; 
17 nekimbala, nensega, nenkobyoko: 
18 byo; ne kasida, ne sekanyolya ne- 
19 ngeriye, nekokotezi, nekinyira. £ Ne 
byona ebyewalula ebirina ebiwa- 
watiro si birongofu gyemuli : tebi- 
20 ribwanga. Ku nyonyi zona enongo- 
fu muinza okuziryako. 
21  lTemulyanga ku kintu kyona e- 
kifa kyo'ka: oinza okukiwa mu- 
'nagwanga ali munda wenzi'gizo 
akirye; oba oinza okukiguza mu- 
'na'gwanga: kubanga gwoli 'gwa- 
nga tukuvu eri Mukama Katonda- 
wo. ™ Tofumbirānga mwana gwa 
mbuzi mu mata ga nyina gwayo. 
n Tolemanga kusoloza kitundu 
kya kumi kn bibala byona ebyensi- 
gozo, ebinavanga mu nimiro buli 


9 


22 


d okwekūmänga ebiragirobye byona : 23 mwika. ° Era onoliranga mu ma- 


| 


"18. 6—14. 23, EKYAMATEKA. ; 163 | 


d Fz. 4. 14. 
Bik. 10. 13, 
l4. 


t Lev. 11.2 
neb. 


J Lev. 11. 


, 21. 


# Lev.11.9. 


i Lev. 11. 
13. 


e Ma. 12.5, 
6, 7, 17, 18. 


164 


P Ma. 15. 


9, 


? Ma. 12. 
21. 


"Ma. 127, 


18; 26. 11. 


t Ma.1212, 
18, 19. 


2 Ma.15.10. 
Nge. 3, 9, 


19, 
Mala.3.10. 


4 Kuv. N. 
2;:2.10,11. 
Lev.25.2,4. 
Ma. 31, 10. 
Yer. H. 14. 


h Ma. 23. 
29. 


“Ma. 28 8. 


d Ma.28.1. 






EKYAMATEKA. 


so ga Mukama Katondawo mu kifo 
kyalyeroboza okutuza omwo eri- 
nyalye ekitundu ekyekumi ekye- 
ng'anoyo, nekyomwengegwo, ne- 
kyamafutago, ? nebiberyeberye bye- 
ntezo nebyembuzizo ; oige okutya- 
nga Mukama Katondawo enaku zo- 
24 na. Era obanga olugendo lunaku- 
inganga okuba olunene, nokuinza 
toinza kukitwalayo, ” kubanga ekifo 
kiinze okukuba ewala, Mukama Ka- 
tondawo kyalyeroboza okuteka 
omwo erinyalye, Mukama Katonda- 
25 wo bwalikuwa omukisa; onokiwa- 
nyisangamu efeza, nosiba efeza 
mu mukonogwo, nogenda mu kifo 

Mukama Katondawo kyalyeroboza: 
26 kale efeza onogigulingamu ekintu 

kyona ememeyo kyeyagala, ente, 

oba ndiga, oba mwenge, oba ekita- 

miza, oba ekintu kyona ememeyo 

kyenekusabanga: Sera onoliranga 

eyo mu maso ga Mukama Katonda- 

wo, era onosanyukanga 'gwe nabo- 
27 munyumbayo : t Nomulevi ali mu- 
nda wenzi'gizo, tomwabulirānga ; 
u kubanga talina mugabo newaku- 
ba'de obusika awamu nawe. 

w Buli myaka esatu bwegi'gwa- 
ngako, onofulumyanga ekitūndu 
kyona ekyekumi ekyebibalabyo mu 
mwaka ogwo, nokiterekanga mu- 
29 nda wenzi'gizo: y Nomulevi, ku- 

banga talina mugabo newakuba'de 

obusika awamu nawe, ne mu'na- 

'gwanga, ne mulekwa, ne namwa- 

ndu abali munda wenzi 'gizo, bana- 

'janga nebalya neba kuta; ?Muka- 

ma Katondawo alyoke akuwe omu- 

kisa mu mulimu gwona ogwomu- 


konogwo gwokola. 
1 5 a BuLi myaka omusanvu bwe- 
gi'gwangako, onosumululanga. 
2 Era eno ye ngeri yokusumulula 
okwo: buli abanja anasumulula- 
nga ekyo kyeyawola mulirānwawe ; 
takibanjanga muliranwawe era mu- 
gandawe; kubanga okusumulula 
kwa Mukama nga kulangi'dwa. 
3>Mu'na'gwanga oinza okumuki- 
banja: naye ekintu kyona ku bi. 
byo ekiri ne mugandawo omuko- 
4 nogwo gunakisumululanga. Naye 
tewabenga bavu gyoli; “<|kubanga 
Mukama talemenga kukuwa muki- 
sa munsi Mukama Katondawo gya- 
kuwa okuba obusika okugirya ;] 
5 kyo'ka 4 bwononyikiranga okuwu- 
lira e'dobozi lya Mukama Kato- 
ndawo, okukwatanga okukolanga 
ekiragiro kino kyona kyenkulagira 
6lero. Kubanga Mukama Katonda- 
wo anakuwanga omukisa, nga bwe- 
yakusubiza: “era onowolinga ama- 
wanga mangi, naye tewewolenga ; 
era / onofuganga amawanga mangi, 
naye tebakufugenga gwe. 


28 





7 Bwewanabanga gyoli omwavu, 
omu ku bagandabo, munda wolu'gi 
iwona ku nzi'gizo munsi Mukama 
Katondawo gyakuwa, 7 tokakanya- 
zanga mutimagwo, 's0 tofunyanga 
ngalozo eri mugandawo omwavu : 

8 i naye tolemanga kwanjuluza nga- 
lozo gyali, 'so tolemanga kumu- 
wola ebinamumalanga olwokwetä- 

9 gakwe (mwekyo) kyabuli dwa. We- 
kimenga waleme okubawo mu mu- 
timagwo ekirowozo ekikodo, ngo- 
yogera nti Omwāka ogwomusānvu, 
omwaka ogusumululirwamu, gunā- 
tera okutuka; Kerisolyo neriba bi 
eri mugandawo omwavu, notomuwa 
kintu; !nakowola Mukama ngaku- 

10 wawabira,  nekiba kibi gyoli. To- 
lemanga kumuwa, 'sō * nomutima- 
gwo tegunakuwalanga bwomuwa : 
kubanga ° olwekigambo ekyo Muka- 
ma Katondawo kyanavanga akuwa 
omukisa mu mulimugwo gwona ne 
mu byona byono'sangako omukono- 

11 gwo. r Kubanga abavu tebali'gwa- 
wo munsi enaku zona: kyenva 
nkulagira nga njogera nti Tolema- 
nga kwānjuluza ngalozo eri mnga- 
ndawo, eri ababo abetaga, era eri 
abāvubo, munsiyo. 

r Bwebakuguzānga mugandawo, 
omusaja Omwebulaniya oba mu- 
kazi Omwebulaniya, namala emya- 
ka mukāga ngakuwereza; mu mwa- 
ka ogwomusänvu nolyoka omu- 
13 teranga dala okukuvako. Era bwo- 

nomuteranga dala okukuvako, to- 

14 mutanga nga talina kintu: ono- 
mulabiranga ebingi ku mbuzizo ne 
ku gūlirolyo ne ku sogolerolyo : 
nga Mukama Katondawo # bweya- 
kuwa omukisa, bwonomuwanga 

15 bwotyo. Era tono'jukiranga nga 
wali mu'du munsi Yemisiri, Mu- 
kama Katondawo nakununula: 
kyenva nkulagira ekigambo ekyo 

16 lero. Awo olunatukanga “bwana- 


12 


14. 24—16. 19. 


d Riin 14. 
24 19. 

Zab” ü.. 

Nge. 22 9. 


? Kurv. 21. 
2 


Lev. 25. IA. 
Yer. HM. 1L 


? Nge. 10. 
22. 


tf Ma 5.135; 
16. 12 


“ Kur. 21. 


kugambanga nti Sija kufuluma | 56 


kukuleka; kubanga akwagala 'gwe 

nabomunyumbayo, kubanga alaba 
17 ebirāūngiewuwo; nolyoka o diranga 

olukato, noluisa mu kutukwe no- 

kwasa nolu'gi, naye anaberanga 

mu'duwo enaku zona. Era nomu- 

zanawo bwonomukolanga bwotyo. 
18 Tolowozanga nga kizibu bwono- 
muteranga dala okukuvako; kuba- 
nga yakuwerereza emyaka muka- 
ga wokusinga emirūndi ebiri oyo 
awerereza empera: era Mukama 
Katondawo anakuwanga omukisa 
mu byona byokola. 

v Ebiberyeberye byona ebisaja 
entezo nembuzizo byezinazalanga 
onotukuzanga eri Mukama Kato- 
ndawo: tokozanga mulimu gwona 
kiberyeberye kya nteyo, 'so tosa- 
langa byoya bya kiberyeberye kya 


19 


œ Ts. 16.14. 


Lá Kur. 13. 





AA e aba AA E ag E E E =e 











15. 20— 17. 2. 


EKYAMATEKA. 








2 Ma. 12.5- | 20 mbuzizo. 


7.37; 14. 
=; lé 11, 
14. 


z Onokiriranga mu maso 
ga Mukama Katondawo buli mwaka 
mu kifo Mukama kyalyeroboza, 


“Ler. 22 21 gwe nabomunyumbayo. 4 Era bwe- 


Ma. 15. 1. 


€ Kurv. 12. 
2 neb. 


è Kuv. 13. 
44 3. 18. 


“Kur. 12. 
29, E 


d Kubal 
gg. 19. 
“Ma 12. 8, 
2. 


J Kor. 12. 
15, 19, 39; 
13 3,6,7; 
34. 18 


d Kav. 13. 
4. 


b Ma. 12, 

15, 22, > kalu gi, = = 
“Ma 12 : 23 mpewo era ngenjaza. 

PAGEN: lyanga musai gwakyo; onogufu- 


i Kuv. 12 
10; 34 25. 


| 


è Kur. 12. 
6. 


ga aa obulema bwona, bwe- 
kinawenyeranga oba bwekinabanga 
ekizibe nio, obulema bwona 
bwona obutali bulungi, tokiwānga- 
22 yo eri Mukama Katondawo. Ono- 
kiriranga munda wenzi'gizo: Daba- 
tali balongofu nabalongofu bana- 
kiryanga okwenkanankana, nge- 

c Kyo'ka to- 


kanga ku 'taka ngama’zi. 


OKWATANGA &omwezi Abibu, 
wekūmënga Okuitako eri Mu- 
kama Katondawo: kubanga b mu 
mwezi Abibu Mukama Katondawo 
mweyaku' gyira mu Misiri cekiro. 
2 Era ono'tiranga Okuitako Mukama 
Katondawo, ku mbuzi ne 4 kunte, 
mu “kifo Mukama kyalyeroboza 
3 okutiiza omwo erinyalye. /To- 
lyanga 'mere nzimbuluku'se wamu 
nakwo; onomalanga enaku mu- 
sanvu ngolya e'mere eteri nzimbu- 
luku'se wamu nakwo, ye 'mere eyo- 
kunakuwala; kubanga wava munsi 
Yemisiri ngoyanguwa: o 'jukirenga 
olanaku iwewaviramu munsi Ye- 
misiri enaku zona ezobulamubwo. 
4 4'S0 tewalabikanga gyoli kizimbu- 
lukusa mu nsalozo zona enaku mu- 
sanvu; #'so tewasigalangawo ku 
nyama, gyonotanga ku lunaku 
olwoluberyeberyeakawungezi. oku- 
5 sulawo okukesa obu'de. To'tirä- 
nga Kuitako munda wolu'gi Iwona 
ku nzi'gizo, Mukama Katondawo 
6 zakuwa: naye mu kifo Mukama 
Katondawo kyalyeroboza okutuza 
omwo erinyalye, eyo gyono tiranga 
Oknitakokakawungezi, enjuba nge- 
gwa, mu biro byewaviramu mu 
7 Misiri. Era!onokwokyanga noku- 
liranga Mm mu kifo Mukama Kato- 
ndawo kyalyeroboza : era onokyi- 
kanga enkya, nogenda mu wemazo. 
8 Enaku mukāga onolyanga e'mere 
eteri nzimbuluku'se: ne # ku luna- 
ku olwomusanyu wanābānga oku- 
kung'ana okutukuvu eri Mukama 
Katondawo; tolukolerangako mu- 
limu gwona. 
9  o0Onebaliranga sabiti musānvu : 
okuva ku biro byotanuliramu oku- 
'sa ekiwabyo ku ng'ano ngekyali 
mu nimiro kwonosokeranga okuba- 
10 la sabiti omusānvu. Era onekii- 
mänga embaga eya sabiti eri Mu- 
kama Katondawo ngomuwa omu- 
solo ogwekyo kyowayo kububwo 
ekyomukonogwo, kyonowängayo 
P nga Mukama Katondawo bwaku- 
11 wa omukisa: era r onosanyukira- 
uga mu maso ga Mukama Kato- 


1 


ndawo, gwe ne mutabaniwo ne 

muwalawo nomu duwo nomuzāna- 

wo Nomulevi ali munda wenzi- 

'gizo ne mu'na' gwanga ne mulekwa 

ne namwandu, abali wakatiwo, mu 

kifo Mukama Katondawo kyalyero- 

12 boza okutiiza omwoerinyalye. s Era 

ono'jukiranga nga wali mu'du mu 

Misiri: era onokwatanga onokola- 

nga amateka gano. 

'Onekiimiranga embaga eyensi- 
sira enaku musanvu, bwonobanga |! 
omaze okutereka ebyomugūlirolyo 
14 nebyomusogolerolyo: era #onosa- 

nyukiranga embagayo, 'gwe ne mu- 

tabaniwo ne muwalawo, nomu'du- 
wo nomuzanawo, Nomulevi ne mu- 
nagwanga ne mulekwa ne na- 
mwandu, abali munda wenzi'gizo. 

15 '#Enaku musānvu onekūmānga 
embaga eri Mukama Katondawo 
mu kifo Mukama kyalyeroboza : 
kubanga Mukama Katondawo anā- 
kuwanga omukisa mu bibalabyo 
byona, ne mu mulimu gwona ogwe- 
ngalozo, era onobanga nesanyu je- 

16 rere. y Emirindi esatu buli mwa- 
ka abasajabo bona banalabikanga 
mu maso ga Mukama Katondawo 
mu kifo kyalyeroboza: ku mbaga 
eye'mere eteri nzimbuluku'se, ne 
ku mbaga eya sabiti, ne ku mbaga 
eyensisira: '80 7 tebalabikānga mu 
maso ga Mukama nga tebalina 

17 kintu: buli muntu anawanga nga 

bwanainzanga, ngomukisa bwegu- 

nabanga ogwa Mukama Katondawo 
gwakuwa de. 

4 Abalamuzi nabami ono'sanga- 
wo mu nzi gizo zona Mukama Ka- 
tondawo zakuwa, ngebikabyo bwe- 
biri: era banasaliranga abantu 
19 emisāngo egyeusonga. ''Tokya- 

myānga musango; “tosalirizanga 

bantu: 4's0 tolyanga nguzi; ku- 
banga enguzi ziba amaso gabama- 
gezi, era ekyisakyisa ebigambo 

20 byabatiikirivu. Ebyobutūkirivu da- 
la byonogobereranga, “olyoke obe- 
nga omulamu, osikire ensi Mukama 
Katondawo gyakuwa. 

21 JTewesimbiranga muti gwona 
okuba Asera ku ma'bali gekyoto 
kya Mukama Katondawo, kyone- 

22 koleranga. 7'80 teweimiririzinga 
mpagi; Mukama Katondawo gya- 


kyawa. 

17 a'TosALANGA okuba sadaka eri 
Mukama Katondawo ente newa- 
kuba'de endiga eriko obulema oba 
ekitali kirungi kyona: kubanga 
ekyo kya muzizo eri Mukama Ka- 

tondawo. 
2 bBwewanālabikānga wakatiwo, 
munda wolu'gi Iwona ku nzi'gizo 
Mukama Katondawo zakuwa, omu- 
saja oba mukazi, akole ekiri mu 


13 


18 


# Ma. 13. 
16. 


KUN B. 


Ta 3. 4. 
R lal, 29. 


i zo 8. 9 
neb, 


1 Kuv. 24 
14, 17; 34 
Zi. 


! Kurv. B. 
15; dh. 20. 


a Ma.1. 16. 

1 Byom. 

3. 4; 28. 

29. 

2 Byom. 

19. 5, 8. 

b Kur. 2. 

2, 6. 

Lev. 19.15. 

€ Ma. 1.17. 

Nge. 44.23. 

d Kuv. 2. 

8. 

Nge. Ka 
ub. 7 

t Pc 18. 5, 


f Kuv. 34 
] Piasek. 
14. 15; 16. 
g3. 

2 Pack: 
17.16; 21.3. 
2 Byom. 
33. 3 


# Lev. 28.1. 


« Ma. 15. 
21. 

Mala. 1. 8, 
13, 14. 


b Ma. 13.6. 


14, 16. 
Ma. 13. 10. 
Yos. 7. 25. 
i Kubal. 
35, 30. 
Ma. 19. 15. 
Mat. 18.16. 
Yok. 8. 17. 


b; 19. 17. 

Zab. 122.5. 
r Yer. 13. 
18 


r Mn. 19. 
17. 
' Ez. 44.24. 


15. 30. 
Ezer. 10. 8. 
Kos. 4. 4. 
"Ma. 18. 
b, 7. 


w Ma. 13. 
11; 19. 20. 


Y 1 Sam.8. 
5, 19, 20. 


?18am.9. 





EKYAMATEKA. 


maso ga Mukama Katondawo ekibi, 

3 c ngasobya ku ndagano, era nga- 
genze nawereza bakatonda abalala 
näbasinza, 4 oba njuba, oba mwezi, 
oba ku'gye eryomu'gulu, < byesa- 

4 lagira; /nebakubulira era ngoki- 
wuli de, nolyoka onyikiranga oku- 
būliriza, era, laba, bwekinābānga 
ckyamazima, ekigambo nekita- 
busibwabusibwa, ngekyomuzizo e- 
kiri bwekityo kikolerwa mu Isi- 

5 raeri; nolyoka ofulumyinga omu- 
saja oyo oba mukazi oyo, abakoze 
ekigambo ekyo ekibi, awali enzi- 
'gizo, omusaja oba mukazi; kale 

6 7 onobakubinga amainja bafe. tO- 
lwakamwā kabajulirwa ababiri oba 
bajulirwa basatu, agenda okufa 
bwana'tibwanga; olwakamwa ko- 

7 mujulirwa omu ta'tibwanga. +O- 
mukono gwabajulirwa gwe gunäso- 
kanga okumubako okumu'ta, omu- 
kono gwabantu bona negulyoka 
gunubangako. lBwotyo bwono- 
'gyangawo ekibi wakatiwo. 

8 m Bwewanabangawo ensonga e- 
kulema okugisalira omusango, nga 
"bavunana omusai nomusai, nga 
bavunina ensonga nensonga, era 
uga bavunina omu'go nomu go, 
uga bawakanira ebyo munda we- 
nzi gizo: kaleonogolokokanga,?no- 
yambuka mu kifo Mukama Kato- 

9 ndawo kyalyeroboza; Pnoja eri 
bakabona Abalevi, Tneri omula- 
muzi anibangawo mu naku ziri: 
nobiza; era bo #banakulaganga 

10 omusango gwebanasalanga: nawe 
onokolanga ngomusango bweguna- 
banga, gwebanakulaganga nga bai- 
ma mu kifo Mukama kyalyeroboza; 
era onokwatanga okukola nga byo- 
na bwebinābāuga byebakuigiriza : 

11 ngeteka bwerinabanga lyebanākui- 
girizanga, era ngomusango bwegu- 
nabanga gwebanakubiliringa, ono- 
kolanga bwotyo: tokyamanga oku- 
va mu musango gwebanakulaganga 
okugenda ku mukono ogwadyo, ne- 

12 wakuba'de ogwa kono. Era fomu- 
ntu anakolanga ebyekye'jo, nga ta- 
wulira kabona “aimirira eyo oku- 
werereza mu maso ga Mukama Ka- 
tondawo, oba mulamuzi, omuntu 
oyo anāfānga : era ono gyaungawoo0- 

13 bubi obwo mu Isiraeri. “Era aba- 
ntu bona banawuliranga nebatya, 
nebatakola nate bya kye'jo. 

14 Bwoliba ngotiise munsi Mukama 
Katondawo gyakuwa, nogirya, no- 
tula omwo; noyogera nti “Na sawo 
kabaka okunfuga, era nga namawa- 

15 nga gona aganetōlo'de ; tolemanga 
ku'sawo oyo okuba kabaka okuku- 
fuga, Mukama Katondawo #gwalye- 
roboza: «omu ku bagandabo gwo- 
li sawo okuba kabaka okukufuga : 

si kirangi 'gwe oku'sawo mu'na- 


10 mawanga gali bwebiri. 


'gwanga okukufuga, atali mnganda- 
16 wo. Kyo'ka teyefuniranga mba- 
lasi nyingi, 'so ta'zangayo bantu 
mu “Misiri, alyoke yefunire emba- 
lasi enyingi: kubanga 4 Mukama 
yabagamba nti “Temu'dangayo na- 
te mu 'kubo eryo okuva kakano. 
17 'So teyefuniranga bakazi bangi, Jo- 
mutimagwe gulemenga okukyuka : 
'so teyefuniranga feza nyingi nyo 
18 newakuba'de zabu. YAwo olulitu- 
ka bwalitūla ku ntebe yobwakaba- 
kabwe, alyewandikira eteka lino mu 
kitabo, ngali gya i(mwekyo ekiri) 
19 mu maso ga bakabona Abalevi: e- 
mangamu enaku zona ezobulamu- 
bwe: aige okutya Mukama Kato- 
ndawe, okwekuminga ebigambo 
byona ebyeteka lino nebiragiro bi- 
20 no, okubikolanga: omutimagwe gu- 
lemenga okugulumizibwa ku baga- 
ndabe, era talemenga okukyama o- 
kuva mu kiragiro okugenda ku mu- 
kono ogwadyo newakuba'de ogwa 
kono: alyoke awangale enaku nyi- 
ngi mu bwakabakabwe, ye nabana- 
be, wakati mu Isiraeri. 


1 BAKABONA Abalevi, kye kika 
kyona ekya Levi, 4 tebabanga 
na mugabo newakuba'de obusika 
awamu ne Isiraeri: Vbanalyanga 
ebiwebwayo ebya Mukama ebiko- 

2 lebwa nomuliro, nobusikabwe. 'So 
tebabanga na busika mu baganda 
babwe: Mukama bwe busika bwa- 

8 bwe, nga bweyabagamba. Era lino 
Iye linabanga ebanja lya bakabona 
lyebanabanjanga abantu, abo aba- 
nawangayo sadaka, bweba ente oba 
ndiga, č bawenga kabona omukono, 

4 nemba zombi, ne sebusa. “ Ebibe- 
ryeberye byeng'anoyo, ebyomwe- 
ngegwo, nebyamafutago, nebibe- 
ryeberye byebyoya byendigazo, 

5 onobimuwanga. Kubanga “ Muka- 
ma Katondawo yamweroboza mu 
bikabyo byona,/okuimiriranga oku- 
werezanga nerinya lya Mukama, 
ye ne batabanibe emirembe gyona. 

6 Era Omulevi bwanavanga mu 
lu'gi Iwona ku nzi'gizo mu Isiraeri 
yena, 9 mwatūla, naja imu kifo 
Mukama kyalyeroboza, ememeye 

7 nga yegombera dala (oku'ja); ana- 
werezanga nerinya lya Mukama 
Katondawe, inga bagandabe bona 
Abalevi bwebakola, abaimirira eyo 

8 mu maso ga Mukama. Banabanga 
l nemigabo egyenkanankana oku- 
lya, obuta'sako ebyo ebivu'de mu 
kutunda obutakahwe. 

9 Bwolimala okutuka munsi Mu- 
kama Katondawo gyakuwa, ™ toi- 
gānga kukola ngebyemizizo ebya- 

Tewalabi- 

kanga gyoli muntu yena * aisa mu 








17. 3—18. 10. 


s Kubal 
18. 20; 26. 


62. 

Ma 10. 9. 
b Kubal. 
18. 5, 9. 

1] KoL9.1l3. 


7 Kubal 
35. 2, 3. 
i Ma.12. 6. 


42 Byom. 
31. 2. 


12 Byom. 
mA 

Nek. 12.44, 
41. 





18. 11— 19. 20. 


i 
muliro mutabaniwe oba muwalawe, 








-- 





| 

j 
ilu. 20. 
Ma. 12. 
2. 














































onewakuba'de akola ebyobufumu, 
11 newakuba' de alaguza ebire, newa- 


kuba'de omulogo, P newakuba de. 


omuganga, uewakuba'de omusawo, 
newakuba'de asamira oinuzimu, 
newakuba'de emandwa, ” newaku- 
12 ba'de abūza abalu. Kubanga buli 
akola ebyo wa muzizo eri Mukama: 
era $ olwemizizo egyo Mukama Ka- 
tondawo kyava abagoba mu maso- 
13 go. Onobanga eyatukirira eri Ka- 
14 tondawo. Kubanga amawanga ga- 
no golirya, bawulira abo abalaguza 
ebire LGabafamu- naye 'gwe Muka- 
ma Katondawo takuganyi' za kuko- 
15 langu bwotyo. “Mukama Kato- 
ndawo alikuimusiza na'bi wakati- 
wo, ku bagandabo, afanana nga 
16 'nze; oyo gwemuliwulira; nga 
byona bwebyali byewasaba Muka- 
ma Katondawo ku Kolebu “ku lu- 
naku olwokukung'anirako, ngoyo- 
gera nti “ 'Neme okuwulira nate 
e'dobozi lya Mukama Katonda wā- 
nge, era 'neme okulaba nate omu- 
liro guno omungi, 'neme okufa. 
17 Mukama nang'amba nti y Boge'de 
18 bulingi ebyo byebagambye. #Ndi- 
baimusiza na'bi ku baganda babwe, 
afanana nga 'gwe; era “nditeka 
ebigambo byange mu kamwake, era 
balibabulira byona byendimulagira. 
19 Kale colulituka buli ataliwulira bi- 
gambo byange byalyogera mu linya 
20 lyānge, ndimulanga ekyo. Naye 
dna'bi anayogeranga ekiyambo mu 
linya lyange nga yetulinkiri 'de, bye- 
simulagi de kwogera, oba <anayo- 
geranga mu linya lya bakatonda 
21 abalala, na'bi oyo anafanga. Era 
bwonoyogeranga mu mutimagwo 
nti Tunategeranga tutya ekigambo 
22 Mukama kyatayoge'de? /JNa'bi 
bwanayogeranga mu linya lya Mu- 
kama, Yekiyambo ekyo bwekita'ja 
'so tekitukirira, ekyo kye kigambo 
Mukama kyatayoge'de: na'bi nga- 
kyoge'de inga yetulinkiri'de, tomu- 
tyanga. 


1 Mukama Katondawo 4 bwalizi- 
kiriza amawanga, Mukama Ka- 
tondawo ensi yago ZA AWA; noba- 
sikira, notūla mu buga byabwe 

2 ne mu nyumba AT ; bolyeyawu- 
lira ebibuga bisatu wakati munsiyo, 
Mukama Katondawo gyakuwa oku- 

3 girya. Olyerimira olugūdo, era oli- 
sala mu nsalo zensiyo, Mukama 
Katondawo gyakusisa, okuba ebi- 
tundu Wisata ba lia'taomuntu a'du- 

4 kirenga omwo. Era eno “ye nsonga 
yoyo ata omuntu ana dukiranga 
omwo nābānga mulamu: buli ana- 
"tanga mu'ne nga tamanyiri'de, 's0- 
nga tamuk yawanga luberyeberye ; 
5 ngumuntu waingira mu kibira ne 





EKYAMATEKA. 





mune okutema omuti, nagalula 

emba'zi uomukonogwe okutema o- 

multi, emba zi newanguka mu kiti 

kyayo, negwa ku mu'ne, nokufa na- 
fa; ana dukiranga mu kimu ku bi- 
6 buga ebyo naba mulamu : dawalana 
e'gwanga lyomusai alemenga oku- 
goberera eya'ta omuntu, omutima- 
gwe nga gukyasunguwa'de, nainu- 
tukuku, kubauga olugendo lunene, 
namufumita okumuta; 'songa ta- 
sani de kufa, kubanga tamukyawa- 
7 nga luberyeberye. Kyeuva nkula- 
gira nga njogera nti Olyeyāwulira 
8 ebibuga bisatu. Era obanga Mu- 
kama Katoniawo ĉaligaziya ensa- 
loyo, nga bweyalairira bajajabo, į? 
nākuwa ensi yona gyeyasubiza oku- 
9 wa bajajabo; bwonekūmānga eki- 
ragiro kino kyona okukikola, kyc- 
nkulagira lero, okwagalānga Mu- 
kama Katondawo, nokutamıbulirā- 
nga mu makuboge bulijo ; /nolyoka 
weyongerera ebibuga bisatu ebirala 
10 ku bino ebisatu: omusai ogutaliko 
musängo guleme okuyika munsiyo 

Mukama Katondawo gyakuwa oku- 

ba obusika, bwekityo omusai negu- 
11 kubako. INaye omuntu yena bwa- 

kyawanga mu'ne, namutega, nāmu- 
golokokerako, nāmufumita okumu- 
'ta nokufa nafa; na'dukira mu ki- 
12 mu ku bibuga ebyo: kale abaka'de 
bekibugakye banātumānga neba- 
mu'gyayo, nebamuwayo mu mu- 
kono gwoyo awalana e'gwānga lyo- 
13 musai, afe. Erisolyo terimusāsirā- 
nga, fnaye ono gyangawo mu Isi- 
raeri omusai ogutaliko musango, 
olyoke olabenga ebirungi. 
4To'jululanga nsalo ya mulira- 
nwawo, abe'da gyebasimba, inu bu- 
sikabwo bwolisika munsi Mukama 
Katondawo gyakuwa okugirya. 

l Omujulirwa omu tagolokokera- 
nga ku muntu olwobutali butūki- 
rivu bwona oba olwekibi kyona, mu 
kibi kyona kyayonona: olwakamwa 
kabajulirwa ababiri obaolwakamwa 
kabajulirwa abasatu ekigambo ki- 
16 nanywezebwanga. Omujulirwaata- 

li mutukirivu ” bwagolokokerānga 

ku muntu yena okutegeza ngakoze 
17 bubi; abasaja bombi abawakana 

empaka ezo banaimiriranga mu 
maso ga Mukama, "mu maso ga 
bakabona nabalamuzi abalibawo 
18 mu naku ziri; kale abalamuzi ba- 
nākemerezānga nyo: era, laba, o- 
mujulirwa oyo bwabānga omuju- 
lirwa owobulimba, era ngawairi'za 
19 mugandawe; kale munamukole- 
rānga nga bwaba'de alowoza oku- 
kola mugandawe: » bwotyo bwono- 


14 


15 


20 'gyangawo obubi wakatiwo. ” Nabo a: 


abasigalawo banawuliranga nebea- 


r Ma. 17. 
tya nebatakola nate okuva ku biro | 13; 2. 21. 


biri obubi bwona obuli ngobwo wa- 


d Kubal 
35. 12 


kub; 15. 
lia 12 40. 


S Yos. 20.7, 
8. 


2 Kol. 13. 1. 
i go 3. 


Bob. 10.28. 


m Zab. 27. 
12; 35. 11. 





Lev. 24.20. 
Mat. 5. 38. 


€ Zah.20.7. 


Is. 31. 1. 


2Byom.13. 
12; 32 7,8. 


d Nek. 12. 
Zi. 


o 


“ Ma. 24. 
b. 


7 2 Sam. 


20. 18, 20. | 11 


í Kubal 


, 31. 7. 





k Yos. 8.2. 


l Yos. 2.8. 


EKYAMATEKA. 





19. 21—21. 9. 





21 katiwo. So nerisolyo terisasira- 
nga; #obulamu buga'twenga obu- 
lamu, criso (hga'twenga) eriso, eri- 
nyo (liga'twenga) erinyo, omnkono 
(guga'twenga) omukono, ekigere ki- 
ga'twenga ekigere. 


BwONOTABALANGA oknlwana na- 
balabebo, 1 nolaba embalasi na- 
magali nabantu abakusinga obu- 
ngi, tobatyanga : kubanga Mukama 
Katondawo vali wamu nawe, eya- 
2 ku'gya munsi Yemisiri. Awo olu- 
natukanga bwemunasembereranga 
olutalo, kabona ana 'janga nayogera 
3 nabantu, nabagamba nti Waulira, 
'gwe Isiraeri, musemberera olutalo 
lero okulwana nabalabe ba'mwe: 
omutima gwa'mwe tegu'diriranga; 
temutya so temukankana, so te- 
4 mubatekemukira; kubanga Muka- 
ma Katonda wa'mwe ye wuyo age- 
nda na'mwe, Cokubalwanirira na- 
5 balabe ba'mwe okubalokola. Era 
abami banayogeranga nabantu nga 
bagamba nti Muntu ki ali wano 
eyazimba enyumba empya 'songa 
“tanagitukuza? agende a'deyo eka, 
aleme okufira mu lutalo, omulala 
6 nagitukuza. Era muntu ki ali wa- 
no eyasimba olusuku lwemizabibu, 
'songa tanalya ku bibala byalwo? 
agende a'deyo eka, aleme okufira 
mu lutalo, omulala nalya ebibala 
7 byalwo. “Era muntu ki ali wano 
eyayogereza omukazi, songa tana- 
muwasa ? agendea'deyo eka, aleme 
okufira mu lutalo, omnlala nāmu- 
8 wasa. Era abāmi bancyongeranga 
okugamba abantu nebogera nti 
JMuntu ki ali wano atya era alina 
omutima ogu'dirira? agende a'deyo 
eka, emitima gya bagandabe gireme 
9 okusānūka ngomutimagwe. Awo 
oiunatukanga abami bwebanama- 
langa okwogera nabantu, bana'sa- 
ngawo abikulu be'gye okukule- 
mbera abantu. 
10 Bwonosembereranga ekibnga o- 
kulwana nakyo, snolyoka okirāngi- 
riranga emirembe. Awo olunatu- 
kinga, bwekina dangamu ebyemi- 
rembe, nekiku'gnlirawo, abantu bo- 
na ahalabika omwo banafnkanga 
abomusolo, era banakuwerezanga. 
12 Era bwekita'kirizanga kulagana 
mirembe nawe, naye nga kyagala o- 
kulwana nawe, nolyoka okizingiza- 
13 nga: era Mukama Katondawo bwa- 
nakigabulanga mu mukonogwo, 
i ono'tanga buli musaja wamn no- 
14 bwogi bwekitala: naye abakazi 
nabana abato knebisibo ne byo- 
na cebiri mu kibuga, omunyago 
gwakyo gwona, onetwālirānga o- 
kuba omnuyago; era lonolyānga 
omnuyago gwabalabebo, Mukama 
15 Katondawo gweyakuwa. Bwotyo 


2 


bwonokolānga ebibuga byona ebi- 
kuli ewala enyo, ebitali bya ku bi- 
16 buga byamawanga gano. Naye 
m ku bibuga byabantu bano, Muka- 
ma Katondawo bakuwa okuba obu- 
sika, towonyāngako kintu eki'sa 
17 omu'ka kiremenga okufa: naye o- 
nobazikiririzanga dala; Omukiti, 
Nomwamoli, Omukanani, Nomupe- 
rizi, Omukivi, Nomuyebusi; nga 
Mukama Katondawo bweyakulagi- 
18 ra: #balenienga okubaigiriza oku- 
kola ngebyemizizo byabwe byona 
bwebiri, byebākolerānga bakato- 
nda babwe; bwemutyo 0 mwandiso- 
be'za Mukama Katonda wa'mwe. 
19 Bwonomalānga ebiro bingi ngo- 
zingiza ekibuga, ngolwana nakyo 
okukinyaga, tozikirizānga miti gya- 
kyo ngogigalulira emba'zi; kuba- 
nga oinza okugiryako, era togite- 
manga; kubanga omuti ogwomu- 
nsiko muntu, 'gwe okuguzingiza 
20 gwo? Emiti egyo gyo'ka gyomanyi 
nga si miti gya kulyako, gyonozi- 
kirizanga gyonotemanga; era ono- 
zimbiranga ebigo ku kibuga ekirwa- 
na nawe, okutusa lwekirigwa. 
271 Omuntu bwanisangibwanga nga- 
'tidwa munsi Mukama Kato- 
ndawo gyakuwa okugirya, ngali mu 
nsiko, 'so tekimanyibwa bwali amu- 
2 kubye: abaka'debo nabalamuzibo 
nebalyoka bafnlumānga, era bana- 
gerangaokutuka ku bibuga ebim we- 
3 tolo'de oyo eya'tibwa: awo oluna- 
tukanga ekibuga ekisinga okuba 
okumpi omuntu eya'tibwa, abaka'de 
bekibuga ekyo bana'diranga ente 
endusi okngi'gya munte, etekoze- 
bwanga mirimu, etewalulanga ngeri 
4 mu kikoligo; era abaka'de bekibu- 
ga ekyo banaserengesanga endiisi 
mu kiwonvu omuli ama'zi agakulu- 
kuta, ekitali kirime 'sō ekitali ki- 
sige, nebakutula ensingo yente e- 
5 ndūsi eyo mu kiwōnvu: awo baka- 
bona abana ba Levi banasembera- 
nga; kubanga Gabo Mukama Kato- 
ndawo beyerohoza okumuwereza- 
nga, nokusabanga omukisa mu li- 
nya lya Mukama; era bngekigambo 
kyabwe bwekinabanga, bwetyo bwe- 
nebanga buli mpaka na buli mu'go: 
6 awo abaka'de bona abekibuga ekyo, 
abasinga okuba okumpi omuntu e- 
ya'tibwa, <bananabiranga engalo 
kunte endiisi ekutu'dwako ensingo 
7 mu kiwonvu: era bana'dangamu 
nebogera nti Engalo za'fe size za- 
yiwa omusai guno, so namaso g8- 
8 'fe tegagulaba. Sonyiwa, ai Mu- 
kama, abantnbo Isiraeri, bewanu- 
nula, T'so toganya musai ogutaliko 
musango (okuba) wakati mu bantu- 
bo Isiraeri. Kale omusai gunaba- 
9 sonyibwanga. “ Bwotyo bwono'gya- 


=- ENG NGNE a a gg gg ga a ga gg ga Wa. NGANG GA Ga gg ga a NG E e e ——— AA e e e 
yA t . dha 


“Ma. 10.8. 
1 Byom. 
3. 13 


è Ma. 17. 
8, 8. 


ya; 25. 6. 
Mat 2.44 











21. 10—22. 17. 


S Zab. 45. 
14. 


Ma 13.5; 
19 19, 20. 

? Ma 13 

11. 


” Yos A 


29; 10. 28, 

Zi. 

Yok.19.31. 
?Bag.3 13, 


r f? Kuhal. 
35. 34 | 








ngawo omusai ogutaliko musango 
wakatiwo, bwonokolanga ekiri mu 
maso ga Mukama ekirungi. 

10 Bwonotabalanga okulwana naba- 
labebo, Mukama Katondawo naba- 

11 gabula mu mikonogyo, nobatwala 
nga mwandu, nolaba mu mwandu 
omukazi omulūngi, nomwegomba, 

12 noyagala okumuwasa; nolyoka o- 
mutwalanga ewuwo mu nyumbayo; 
naye anamwanga omutwegwe nisa- 

13la enjalaze; era anayambulanga 
ebyambalo ebyobunyagebwe, nabe- 
ra mu nyumbayo, nimala omwezi 
omulaimba/ngakabirakitawenenyi- 
na: kale oluvanyuma nolyoka oi- 
ngira gyali, noba 'bawe, naye nga 

14 mukaziwo. Awoolunatukanga, bwo- 
tomusanyukirenga na katono, ono- 
mulekanga okugenda gyayagala ; 
naye tomutiindangamu bintu na ka- 
tono, tomukolanga ngomuzana, ku- 
banga wamutowaza. 

15 Omusaja bwabanga nabakazi ba- 
biri, omu nga muganzi, 9 omulala 
nga mukyawe, era nga bombi ba- 
muzalira abana, omuganzi nomu- 
kyawe; era omwana owobulenzi o- 
muberyeberye bwabanga owomu- 

16 kyawe; awo olunatukanga, ku lu- 
naku 'lwalisisa abānabe ebyo bya- 
lina, tafulanga mwana wa muganzi 
okuba omuberyeberye, omwana wo- 
mukyawe, ye muberyeberye, nga- 

17 kyali mulamu: naye ana kirizanga 
omuberyeberye, omwana womukya- 
we, k ngamuwa emigabo ebiri kwe- 
byo byona byalina: kubanga oyo 
kwe lkusoka kwamanyige; ™ ebyo- 
muberyeberye bibye. 

18 Omuntu bwabanga ne mutabeani- 
we omukakanyavu omujemu, * ata- 
'kiriza kugondera 'dobozi lya kitä- 
we, newakuba'de e'dobozi lya nyi- 
na, era newakuba'de nga bamubo- 
nereza, nga ta'kiriza kubawulira: 

19 kale kitawe ne nyina banamukwa- 
tanga, nebamufulumya eri abaka'de 
abomukibuga kyabwe, neri wankaki 

20 wekifo kyabwe: nebagamba abaka- 
'deabomukibuga kyābwe nti Omwa- 
na wa'fe ono mukakanyavu muje- 
mu, ta'kiriza kugondera 'dobozi lya- 
'fe; wa mpisa mbi, era mutamivu. 

21 Abasaja bona abomukibuga kyabwe 
nebamukuba amainja okumu'ta: 
o bwotyo bwono'gyangawo obubi o- 
kuva wakatiwo; ? kale Isiraeri ye- 
na anawuliranga anatyanga. 

22 Era omuntu bwaba ngakoze eki- 
bi ekisinira okumu sa, nebamu ta, 

23 nomuwanika ku muti ; ” omulambo- 
gwe tegusulanga ku muti, naye to- 


lemānga kumuzika ku lunaku olwo; ' 


EKYAMATEKA. 


2 D a TOLABANGA nte yamugandawo 
newakuba'de endigaye ngekya- 
ma, newekweka okuva gyeziri: to- 
lemanga kuzi'za eri mugandawo. 
2 Era mugandawo bwaba nga takuli 
kumpi oba bwoba nga tomumauyi, 
onogitwalanga eka ewuwo, enebera- 
nga niwe okutusa mugandawo Jwa- 

8 liginonya, nogi'za nate gyali. Era 
onokolanga nendogoiye bwotyo; era 
onokolanga nekyambalokye bwo- 
tyo; era onokolanga na buli kintu 
ekya mugandawo ekinamubulanga 
nawe ngokirōnze: okwekweka si 
kulingi. 

v mawa la ndogoi ya muganda- 
wo newakuba'de enteye ngegu'de 
mu 'kubo, newekweka (okuva) gye- 
ziri: tolemānga kumubera okuzii- 
musa nate. 

6 Omukazi tayambalanga kya mu- 
saja, 's0 nomusaja tayambalanga 
kyambalo kya mukazi: kubanga 
buli akola ebyo wa muzizo eri Mu- 
kama Katondawo. 

6 Ekisu kyenyonyi bwekibanga ki- 
kuli mu maso mu 'kubo, ku muti 
gwona oba wansi, obwana nga we- 
buli oba magi, nyina ngatu'de ku 
bwana oba ku magi, “totwalanga 

7 nyina wamu namagi: tolemanga 
kuta nyina, naye oinza okwetwalira 
obwana; dolyoke olabenga ebirū- 
ngi, era owangalenga enaku nyingi. 

8 Bwozimbanga en ba empya, 
onokolanga omuziziko ku ntiko, o- 
lemenga okuleta omusai ku nyu- 
mbayo, omuntu yena bwaimanga 

9 okwo nigwa. “ Tosiganga ngeri bi- 
Yi za nsigo mu lusukulwo olwemi- 
zabibu: olemenga okufirwa ebibala 
byona, ensigo zewasiga nekyengera 

yolusuku. 

10 /Tolimisanga nte nendogoi wa- 

11 mu. 
ga'ta ebibiri, ebyoya ne segamwe- 
nge wamu. 

12 Onekoleranga famatänvuwa mu 
mbirizi nya ezekyambalokyo kyoya- 
mbala. 

13 Omusaja yena bwawasinga omu- 
kazi, naingira gyali, nimukyawa, 

14 namuwawabira ebyensonyi, namu- 
leterako erinya ebi, nayogera nti 
Nawasa omukazi ono, kale bwena- 
musemberera, nesimulabako bubo- 

15 nero bwa butamanya musaja: awo 
kitawe womukazi ne nyina nebalyo- 
ka ba'dira obubonero bwomuwala 
oyo obwobutamanya musaja neba- 
buletera abaka'de bekibuga mu mu- 

16 lyāngo: kitiwe womuwala nagamba 
abaka'de nti Omusaja ono namuwa 
mwana wange Okumuwasa, naye 


4 


# kubanga awaniki'dwa ngakolimi- | 17 amukyaye; era, laba, amuwawabi- 


'dwa Katonda ; t olemenga okugwa- 
gwawaza ensiyo Mukama Katonda- 
wo g yakuwa okuba obusika. 





'de ebyensonyi, ngagamba nti Sa- 
laba mu mwanawo bubonero bwa 
butamanya musaja; era naye obu- 


F83 


9 Toyambalanga lugoye olu- |. 


169 


“Kur. 23. 
d. 


è Kuv. B. 
5. 


e Lov. 2. 
28. 


d Ma. 44. 


“ Lev. 19. 
19. 


S2 Kol. 6. 






bonero bwa mwana wange obwobu- 

tamanya musaja bubuno. Kale ne- 

bayalira ckyambalo mu maso gaba- 

18 ka'de bekibuga. Awo abaka de be- 
kibuga ekyo nebatwala omusaja oyo 

19 nebamukuba; nebamutinza sekeri 
eza feza kikumi, nebaziwa kitawe 
womuwala oyo, kubanga yainule- 
terako erinya ebi omuwala wa Isi- 
yaeri: era anabanga mukaziwe; 

20 tamugobanga enaknze zona. Naye 
obanga ekigambo kino kya mazima, 
obubonero bwobutamanya musaja 

21 obutalabika mu muwala: awo ne- 
bafulumya omuwala oyo mu mulya- 
ngo gwenyumba ya kitawe, abasaja 
abomukibuga kyabwe nebamukuba 
amaiuja nebamu'ta: kubanga ya- 
kola obusirusiru mu Isiraeri, okwe- 
ndera inu nyumba ya kitāwe : #bwo- 
mo'gyanga bwotyo obubi wakati 
mu'gwe. 

l Bwebasanganga omnsaja ngasu- 
la nomukazi eyafumbirwa 'ba, bö- 
mbi bafenga, omusaja eyasula no- 
mukazi, nomukazi : bwotyo bwono.- 
'gyanga obubi mu Isiraeri. 

23 Bwewabangawo omuwala atama- 
nyanga musaja ” ayogerezebwa o- 
musaja, omusaja nīmusāngąa mu 

24 kibuga nasula naye; bombi muna- 
bafulumyanga eri wankaki wekibu- 
ga ekyo, nemubakuba amainja no- 
kufa nebafa ; omuwala kubanga te- 
yakuba ndulu, ngali mu kibuga; 
nomusaja kubanga yatöwaza mu- 
kazi wa mu'ne: bwotyo bwono'gya- 
nga obubi wakati mu'gwe. 

: 25 Naye omusaja bwasanganga omu- 
wala ayogerezebwa mu nimiro, o- 
musaja namuwaliriza, nasula naye; 
omusaja eyasula naye ye'ka yana- 

26 fanga: naye omuwala tolimukola 
kintu; ku muwala tekuli kibi eki- 
namu'sa: kuba ngomuntu bwagolo- 
kokera ku mu ne namu ta, nekiga- 

27 mbo ekyo bwekiri bwekityo: kuba- 

nga yamusanga mu niniro; omu- 
wala ayogerezebwa nakuba endulu, 
newatabawo amulokola. 

» Omusaja bwasāngānga omuwala 
atamanyanga musaja, atayogereze- 
bwa, namukwata nāsula naye neba- 
29 balaba ; kale omusaja eyasula naye 

anamuwanga kitawe womuwala se- 

keri eza feza amakumi atano, era 

anabanga mukaziwe, kubanga ya- 

mutowaza; tainza kumugoba ena- 
kuze zona. 


k Ma. 13.3. 


KTE; 992 


ik s. 5 


m Mat. L 
18, 19. 


" Kuv. 22. | 28 
16, 17. 


“Lev. IR | 30 vOmusaja tawasanga mukazi wa 
Ma kitawe, 'so tabi kulanga lukugiro 
1 Kol. 5.1. lwa kitawe, 


EYAFUMITIBWA cbinege, oba e- 

yasalibwako embolo, taingira- 
nga mu kung aniro lya Mukua. 

Omwana omwebolereze taingira- 


2 


| 2 





EKYAMATEKA. 


nga mu kung'aniro lya Mukama; 


3 


ma; okutūsa ku mirembe ekumi 
tewabingawo ku bantu babwe abai- 
ngira mu kung'aniro lya Mukama 
4 enaku zona: > kubanga tebabasisi- 
nkana mu 'kubo nga balina e'mere 
nama'zi, bwemwava mu Misiri; era 
c kubanga bāwerera Balamu omwa- 
na wa Beoli okumu gya mu Pesoli 
ekyomu Mesopotamiya, okukukoli. 
5 mira. Naye Mukama Katondawo 
ragana okuwulira Balamu; naye 
Tukama Katondawo nafula ekiko- 
limo okuba omukisa gyoli, kubanga 
Mukama Katondawo yakwagala. 
6 d Tononyanga mirembe gyabwe ne- 
wakuba de omukisa gwābwe ena- 
kuzo zona emirembe gyona. 
Tokyawanga Mwedomn ; ¢ kuba- 
nga mugandawo : tokyawanga 
Mumisiri; kubanga / wali muge- 
8 nyi munsi yabwe. Abana banaka- 
birye abalibazalirwa baliingira mu 
kung'aniro lya Mukama. 
9 Bwotabalanga mn nsisira okulwā- 
na nabalabebo, onekumanga mu bu- 
10 li kintu ekibi. 4#Bwewabanga mu- 
'mwe omusaja yena, atali mulongo- 
fu olwekyo ekinamubangako ekiro, 
anifulumanga mu lusisira, taingi- 
11 ranga munda wolusisira: naye 0- 
lunatukanga, obu'de bwebuwunge- 
ranga, 'ananabanga namazi: kale 
enjuba bwemalinga okugwa, na- 
12 ingiranga mu lusisira. Era ono- 
banga nekifo ebweru wolusisira, 
13 gyonofulumanga: era onobanga 
nekifumu mu bintubyo; awo olu- 
natukanga, bwonofulumanga no- 
tala, onokisimyänga nokyuka no- 
14 bi'ka kwekyo ekinakuvangamu: ku- 
banga Mukama Katondawo 4 ata- 
mbulira wakati mu lusisiralwo, o- 
kukuwonya, nokugabula abalabebo 
mu masogo; olusisiralwo kyeruna- 
vanga lubera olutukuvu : alemenga 
okulaba mu'gwe ekintu kyona eki- 
tali kirongofu, nakukuba amabega. 
Tozanga eri mukamawe omu- 


7 


15 


'dn eyabomba ku mukamaweoku'ja | 


16 gyoli: anatulanga nawe, wakati 
mu gwe, mu kifo kyanayagalanga 
imunda wenzi'gizo olumu, wanasi- 
nganga okusima : ” tomujoganga. 
Tewabanga mwenzi “ku bawala 
ba Isiraeri, 'so “ tewabanga alya e- 
bisiyaga ku batabani ba Isiraeri. 
118 Toletinga mpera ya mwenzi, newa- 
kuba de empera yembwa, mu nyu- 
mba ya Mukama Katondawo olwo- 
bweyamo bwona: kubanga ebyo 
byombiriri bya mizizo eri Mukama 
Katondawo. 
19 P 'Towolinza mugandawo Iwa ma- 


17 








22. 18—23. 19. 


okutiisa ku mirembe ekumi tewa- 
bangawo ku babe abaingira mu 
kung'aniro lya Mukama. 

u Omwamoni oba Omumoabu tai- 
ngirānga mu kung'aniro lya Muka- 


a Nek 13. 
1,2 


ob. 19, 12. 
SJEL ?L 
91; Z. 9. 
Lev. 19. 4 
Ma. 10.19 


2 Lev. 1b. 





i Lev. 18. 5. 


t Lev. 28. 
14, 


1) Sam. 


13. 





EKYAMATEKA. 





"Ma 18. 3. 


“Ma. 13.10. 


r ' Kutal. 
Muh 5.4, 


> Yer. 31. 


“Ma 20.7. 


dNge.518. 


“hur. 2. 


' 16 





S Ma. 19.19. 


goba ; amagoba ngefeza, amagoba a- 
gebyokulya, amagoba agekintu kyo- 

20 na ekiwolwa olwamagoba : ” omu- 

'na’'gwānga si kibi okumuwolaolwa- 

magoba ; naye mugandawo tomu- 

wolanga lwa magoba: $# Mukama 

Katondawo alyoke akuwenga omu- 

kisa mu byona byotekako omuko- 

nogwo, munsi gyoingiramu okugi- 
rya. 

t Bwoneyamanga obweyamo Mu- 
kama Katondawo, totenguwanga 
kubusasula: kubanga Mukama Ka- 
tondawo talirema kububiza gyoli; 
22 era kyandiba de kibi mu'gwe. Naye 

bwolekanga okweyama, tekiriba ki- 
23bi mu'gwe. #Ekyali kivu'de mu 
mimwagyo onokyekiimanga noki- 
kola; nga bweweyama Mukama 
Katondawo, ekiwebwayo kububwo, 
kyewasubiza nakamwako. 

24 Bwoingiranga mu lusuku olwe- 
mizabibu olwa mu'no, si kibi oku- 
lya ezabibu oku'kuta nga bwoyagala 
'gwe: naye toterekangako mu ki- 
ntukyo. 

25 Bwoingiringa mu ng'ano etena- 
kungulwa eya mu'no, # si kibi oku- 
noga ebirimba nengalozo; naye to- 
tekanga kiwabyo ku ng'ano etena- 


kungulwa eya mu'no. 
9 4. a OMUSAJA bwatwalanga omuka- 
zi wamuwasa, kale olunatuka- 
nga, bwataganjenga na katono mu 
masoge, kubanga alabye kuye eki- 
tali kirungi, anamuwandikiranga e- 
baluwa eyokumugoba, nāgimuwa 
mu ngaloze, namugoba mu nyu- 
2 mbaye. Awo bwabānga avu'de mu 
nyumbaye, ainza okugenda okuba 
3 (omukazi) womusaja omulala. Era 
'bawe owokubiri bwamukyawanga, 
namuwandikira ebaluwa eyokumu- 
goba, nagimuwa mu ngaloze, namu- 
goba mu nyumbaye; oba 'bawe o- 
wokubiri bwafanga, eyamuwasa ; 
4b'bawe owoluberyeberye, eyamu- 
goba, tamutwalanga nate okumu- 
wasa, bweyamala okwononebwa; 
kubanga ekyo kya muzizo mu maso 
ga a Mukama: 'so tokozanga nsi bi- 
i, Mukama Katondawo gyakuwa 
okuba obusika. 

5 cOmausaja bwawasanga omukazi 
omugya, tatabalanga na 'gye,'s0 ta- 
salirwanga mirimu gyona : anama- 
langa omwaka gumu eka nga ye'sa, 
d anasanyusanga omukazi gwawasi- 

6 'za. Omuntu yena tasingirwanga 
lubengo newakuba'de enso : kuba- 
ngaasingirwa obulamu (bwomuntu). 

7 “Bwebasanganga omuntu nga ba 
omuntu yena ku bagandabe abana 
ba Isiraeri, namukola ngomu'du, 
oba nāmutūnda ; kale omu'bi oyo 
ana'tibwanga: / bwotyo bwono'gya- 

nga obubi wakati mn'gwe. 


21 





8  Wekumenga 9 mn kibonobono e- 


kyebigenge, okwatirenga dala oko- 

lenga by ona bakabona Abalevi bye- 

banabaigirizanga : nga bwenabala- 
gira bo, bwemutyo bwemunākwatā- 
9 nga okukola. i Jukira Mukama 

Katondawo bweyakola A Miryamu, 

mu ‘kubo bwemwali muva mu Mi- 

siri. 

10 Bwoyazikinga mu'no ekintu kyo- 
na ekyazikibwa, toingirānga mu 
nyumbaye okukima omusingogwe. 

11 Onoimirirānga ebwéru, nomuntu 
gwoyazika anāfulumyānga omusi- 

12 ngo ebweru gyoli. Èra bwabanga 
omwāvu, tosulinga ngolina omusi- 

13 ngogwe: ltolemanga kumu'diza 

musingo obu'de bwebunawunge- 

ranga, alyoke asule mu kyamba- 
lokye, era ™akusabire omukisa : 
era #kinabanga butūkirivu eri 

'gwe mu maso ga Mukama Kato- 

ndawo. 

o'Tojoganga musenze akolera e- 
mpera omwavu eyetaga, bwabaiku 
muwendo gwa bagandabo oba ku 
muwendo gwa ba'na'gwangabo aba- 
li munsi ya mwe munda wenzi gi- 
15 zo: ku lunakulwe # onomuwānga 
emperaye, "Bo nenjuba tegwanga 
ngekyaliyo; kubanga mwavu, era 
agitekako omwoyogwe : ” alemenga 
okukabiriranga okukuwawabira,ne- 
kiba kibi gyoli. 

s Bakitabwe teba'tibwānga oku- 
balanga abana babwe, so nabāna 
teba tibwanga okubalānga bakita- 
bwe: buli muntu bamulangenga e- 
kibikye ye okumu'’ta. 


14 


16 


17  tTokyamyanga musāngo gwa 
mu'na'gwanga, newakuba'de ogwa- 
talina kitawe; so tosingirwanga 


18 kyambalo kya namwandu: naye 
#ono'jukiranga nga wali mu'du 
mu Misiri, 
nakununula naku'gyayo: kyenva 
nkulagira okukolanga ekigambo 
ekyo. 

tBwokungulānga ebikungulwa- 
byo mu nimiroyo newerabira eki- 
nywa mu nimiro, to'dangayo nate 
okukikima : kinabanga kya mu 'na- 

'gwanga, kyatalina kitawe, era kya 

yamwandu: Mukama Katondawo 

alyoke vakuwenga omukisa mu 
mulimu gwona ogwengalozo. 

20 Bwokubanga omuzeitunigwo, to- 
'danga mu matabi |wa kubiri: gu- 
nābānga gwa mu'nagwanga, gwa- 
talina kitawe, era gwa namwandu. 

21 Bwokungulanga (ezabibu) ezomu- 
lusukulwo, todangamu ngomaze 
omulundi gumu: lunābānga lwa 
muna gwānga, lwatalina kitāwe, 

22 era Iwa namwandu. Era ono'juki- 
ranga nga wali mu'du munsi Ye- 
misiri: kyenva nkulagira okuko- 

langa ekigambo ekyo. 


19 


Mukama Katondawo ja 


7 Lev. 13. 


URE KWA 


i Luk. 17. 
1 kol. 10.6. 


k Kubal. 
12. 31. 


l Kuv. 2. 
2. 


“~ Yob. 29. 
Ai 13; 31. 


BAA 
2 Tim. 1. 


31; 312. 9. 
Dan. 4. F. 
Mala. 3.5. 


P Ler. 19. 
33. 


ZWA 18. 


DAN 14. 1. 
Nge. 19.17. 


aman. (05 


“2 Kol. 11. 
24 


S Yob. 18. 
3. 


k Lus 4. 10. 


t Lus. d l, 
2: 


“ Lus, 4. 6. 


" Lus. 4. 7. 


Mi. 6. 11. 
? Kur, 20. 
12 


? Nge 11.1. 
1 Bas. 4. 6. 


' Kuv. 17. 
8, 


EKYAMATEKA. 


bantu, neba'ja okusalir wa omu- 
sango, nebabagusalira; v banāsali- 
rānga Omutukirivu Okugusinga, 

2 nomubi okusingibwa; awo oluna- 
tukinga, omubi “bwabanga a'zi- 
'za ogunimukubya, omulamuzi 
animugalamizavga, 4 anamukubi- 
ranga mu masoge, ngobubibwe 

8 bwebuli, emi'go emibale. “Ainza 
okumusalira emi'go ana, tasu sa- 
ngawo : /Jmugandawo alemenga 
okufanana atali wa muwendo gyoli, 
bwabanga asu'sizawo ngamuku- 
bye emi'go mingi okusinga egyo. 

4 9 Togisibanga kamwa ente nge- 
wala. 

5 iAboluganda bwebanaberanga 
awamu, omu kubo nafa, nga talina 
mutabani, omukazi woyo afu'de 
tafumbirwanga walala atali wa lu- 
ganda: muganda wa 'ba aingire 
gyali, amuwase, amukolere ebi- 

6 gwanira muganda wa 'ba. Awo 
olunatukanga, omuberyeberye gwa- 
lizala yanasikiranga erinya lya 
mugandawe eyafa, ¥erinyalye lire- 
munga okusangulibwa okuva mu 

7 Isiraeri. Era omusaja bwabanga 
tayagala kuwasa mukazi wa inuga- 
ndawe, mukazi wa mugandawe 
ayambukenga !mu mulyango eri 
abaka de, ayogere nti Muganda wa 
'baze agana okuimusiza mugandawe 
erinya mu Isiraeri, tayagala kunko- 
lera ebigwanira muganda wa 'baze. 

8 Kale abaka'de bomukibuga kyabwe 
bamuitenga, bamugambe: kale bwa- 
naimiriranga nayogera nti m Sagala 

9 kumuwasa ; kale mukazi wa muga- 
udawe a ` jenga gyali mu maso gaba- 
ka'de, * anānule engato mu kigere- 
kye, awande amalnsu mu masoge ; 
a'demu ayogere nti Bwekityo bwe- 
kinakolerwanga omusaja atazimba 

10 nyumba ya mugandawe. Era eri- 
uyalye liitibwenga mu Isiraeri nti 
Nyumba yoyo eyananulirwa engato. 

Abasaja bwebabanga balwana 
bo'ka na bo'ka, mukazi womu na- 
sembera okulokola 'bawe mu mu- 
kono gwoyo amukuba, nagolola 
omukonogwe, nimukwata wamberi: 
12 omutemangako omukono, erisolyo 
terisasiranga. 

o Tobanga na bya kupima cbitali 
bimu, ekinene nekitono, mu nsawo- 
14 yo. Tobanga na bigero ebitali 

imu, ekinene nekitono, mu nyu- 

15 mbayo. Občnga nekyokupima eki- 

tūkirivu ekitasoba ; obenga nekige- 

ro ekitūkirivu ekitasoba : ? enakuzo 

zibenga nyingi munsi Mukama 

16 Katondawo gyakuwa. Kubanga 

r bona abakola ebiri ngebyo, bona 

abakola ebitali bya butūkirivu, mu- 
zizo eri Mukama Katonda wo- 

# ‘Jukira Amaleki bweyakukolera 


11 


13 


17 


BwEWABANGAwWO dempaka na- 





AAA AA anan aa aaa Aa aaa Aa aa aaa anaha aaa anana an aaa ahaaa aaa a aana aana aana agaman e aaa anna aaa nama aaa a e amana aa aana maan e am aan aan aaa 


26. 1—26. 12. 





mu kubo bwemwali nga muva mu 
18 Misiri; bweyakusanga mu 'kubo, 

pa ta abasembi enyumawo, abanafu 

bona abenyuma, bwewaziri ka era 
19 ngokoye ; tnatatya Katonda. Awo 
olulituka, u Mukama Katondawo 
bwaliba ngakuwa'de okuwu'mula 
eri abalabebo bona enjui zona, 
munsi Mukama Katondawo gyaku- 
wa okuba obusika okugirya, kyoliva 
tr osāngula oku jukizibwa kwa Ama- 
leki wansi we gulu ; tewerabiringa. 


9 Awo olulituka, bwoliba ngoi- 
ngide munsi Mukama Kato- 
ndawo gyakuwa okuba obusika, 

2 nogirya, notula omwo; €olitola ku 

biberyeberye byebibala byona ebye- 
'taka, byoli' gya munsiyo Mukama 
Katondawo gyakuwa: nobiteka mu 
ki'bo b nogenda mu kifo Mukama 
Katondawo kyalyeroboza okutiza 
8 omwo erinyalye. Era olija eri 
kabona alibawo mu biro ebyo, no- 
mugamba nti Njatuli'de lero Mu- 
kama Katondawo nga nyingi'de 
munsi Mukama gyeyalairira bajaja 
4 ba'fe okugituwa. Kale kabona ali- 
tola eki'bo ngaki'gya mu mukono- 
gwo, Laki sa wansi mu inaso ge- 
kyoto kya Mukama Katondawo. 

5 Naweoli damu noyogera mu maso ga 

Mukama Katondawo nti ¢ Omusuli 
deyali nganatera okubula ye yali 
kitange, ¢ naserengeta mu Misiri, 
natūla omwo, Jomuwendogwe nga 
mutono; nāfūką eyo e'gwānga, 
6 edene, eryamanyi, eryayala. v Aba- 
misiri nebatukola bubi, nebatubo- 
nyabonya, nebatutekako obu'du o- 
7 bukakanyavu : î netukõwola Muka- 
ma Katouda wa bajaja ba'fe, Mu- 
kama nāwulira e'dobozi lya'fe, nã- 
laba okubonaboua kwa'fe, nokute- 
gana kwa'fe, nokujogebwa kwa'fe: 
8 A Mukama natu'gya ma Misiri ne- 
ngalo ezamanyi nomukono ogw 
lolwa, !nentisa enyiugi, nobu 

9 nero nebyamagero: natuingiza mu 

kifo muno, natuwa ensi eno, ” ensi 
ekulukuta namata nomubisi gweu- 

10 juki. Era kakano, laba, ndése ebi. 

beryeberye ebyokubibala bye'taka, 

lyompa'de 'gwe, ai Mukama. Era 
olibiteka wansi mu maso ga Mu- 
kama Katondawo, nosinza mu maso 

1l ga Mukama Katondawo: era #oli- 

sanyukira ebirungi byona Mukama 

Katondawo byakuwa'de 'gwe ne- 

nyumbayo, 'gwe Nomulevi nomu- 

'na gwanga ali wakatiwo. 

12 Bwononalanga okusoloza v% eki- 

tundu ekyekumi ekyekyengerakyo 

kyona mumwaka ogwokusatu, Pgwe 
mwaka ogusololezebwamu ekitūndu 
ekyekumi, nolyoka ukiwa Omulevi, 
nomu na gwānga, natalina kitawe, 
nenamwandu, balire munda wenzi- 


t Zalı. 38.1. 
Nge. ln 6. 
Bal a 15. 
“3 Sam. 
15.3 


” Kur. 17. 
14. 


26. 


"Zab. 119, 


NIIS, 
176 


"Kur. D. 
19. 


Kurg: 
14, 5, 


Ma. 7.4: 
l4 2; 28.9. 


7 Ma47,8; 
BL 


“Yos, 41. 


Yoe. 8.2 


"Ma. 1). 
a, 


Yos. 8. 39. 


d Kav. 90. 
25. 
Yue. 8, 31. 





13—27. 26. 


: 


15 wandagira. 


2 


mu maso ga Mukama Katondawo 
nti Ebintu ebyatukuzibwa mbi'gye 
mu nyumba yange, era mbiwa'de 
Omnlevi, nomu'na'gwinga, natalina 
kitawe, nenamwandn, ngekiragiro- 
kyo kyona bwekiri kyewandagira : 
sisobe'za ku biragirobyo na kimu, 


14 r's0 sibyerabide: #sikiryangako 


nga nkyali mu naku zange, 'sō siki- 
terekangako nga siri mulongofu, 
's9 sikiwangakoolwabafu: nawulira 
e'dobozi lya Mukama Katonda wa- 
nge, nkoze nga byona bwebiri bye- 
t Tunula ngoima mu 
kifokyo ekitukuvu mwotula, mu 
"gulu, owe omukisa abantubo Isira- 
eri, ne'taka lyotuwa’'de, nga bwewa- 
lairira bajaja ba fe, ensi eknlukuta 
namata nomubisi gwenjuki. 


16 Lero Mukama Katondawo aku- 


lagira okukolinga amateka gano 
nemisango : kyonovanga obyeküma 
nohikola nomutimagwo gwona ne- 


17 memeyo yona. “Oyatu'de lero Mu- 


kama nga ye Katondawo, era ngo- 
notambuliranga mu makuboge, ne- 
wekumanga amatekage nebiragiro- 
bye nemisāngogye, nowuliranga 


18 e'dobozirye: era!" Mnkamaayatu'de 


lero 'gwe okubērānga e'gwanga 
eryenvuma eri ye ye nyini, nga 
bweyakusubiza, era wekiinenga 


19 ebiragirobye byona; era Vakngu- 


lumizengaokusinga amawangagona 
Byak, olwetendo nolwerinya no- 

wekitibwa ; era oberênga 7e'gwanga 
etukuvu eri Mukama Katondawo, 
nga bweyayogera. 


Awo Musa nabaka'de ba Isira- 

eri, nebalagira abantu, nga bo- 
gera nti Mwekiimenga ekiragiro 
2 kyona kyembalagira lero. 
olulitaka ku lunaku olwo a |wemuli- 
somoka Yoludani okuingira mu- 
nsi Mukama Katondawo gyakuwa, 
b olyesimbira amainja amanene, no- 

3 gasigako enoni: era oliwandika 
ugo ebigambo byona ebyamateka 
gano, bwolimala okusomoka ; olyo- 
ke oingire munsi Mnkama Kato- 
ndawo gyakuwa, ensi ekulukuta na- 
mata nomubisi gwenjuki, nga Mu- 
kama, Katonda wa bajajabo, bwe- 


4 yakusubiza. Awo olulituka bwe- 


muliba nga musomose Yoludani, 
nemulyoka musimba amainja gano, 
gembalagira lero, € ku lugozi Ebali, 
5 nogasigako enoni. Era olizimbira 
eyo ekyoto kya Mukama Katonda- 
wo, ekyoto ekyamainja : 4 togaimu- 
6 sangako kintn kya kyuma. Ekyoto 
kya Mukama Katondawo onokizi- 
mbyanga amainja agatali mateme: 
era okwo kwonoweranga ebiwebwa- 
yo ebyokebwa eri Mukama Kato- 


Kale |. 


7 ndawo: era onosalanga ebiwebwayo 





EKYAMATEKA. 


13 'gizo ba'kute; era onoyogeranga 


olwemirembe, noliranga eyo; era 
onosanyukiranga mu maso ga Mu- 
8 kama Katondawo. Era oliwandi- 
kira dala bulūngi ku mainja ago c- 
bigambo byona ebyamateka gano. 
9 Awo Musa ne bakabona Abalevi 
nebagamba Isiraeri yena nti Musi- 
rike, muwulire, 'gwe Isiraeri; elero 
ofuse e'gwanga lya Mukama Ka- 
10 tondawo. Kyonovanga ogondera 
e'dobozi lya Mukama Katondawo, 
nokolanga ebiragirobye namateka- 
ge, byenknlagira lero. 
11 Awo Masa nākūtira abantu ku 
12 lunaku olwo, ngayogera nti / Bano 
be baliimirira ku lusozi Gerizimu 
okusabira abantu omukisa nga mu- 
maze okusomoka Yoludani; Simeo- 
ni, ne Levi, ne Yuda, ne Isakali, 
18 ne Yusufu, ne Benyamini: era 

“bano be baliimirira ku lusozi E- 

bali olwokukolima; Leubeni, Gadi, 

ne Aseri, ne Zebuluni, Dani, ne 
14 Nafutali. Kale i Abalevi bali'damu 
nebagamba abasaja bona aba Isira- 
eri nc'dobozi dene nti. 

k Akoliinirwe omuntu akola eki- 
fananyi ekyole oba ekifumbe, ekyo- 
munuzizo eri Mukama, omulimu gwe- 
ngalo zomukozi, nakisimba mu kya- 
ma. Abantu bona neba'damu ne- 
bagamba nti Amina. 

m Akolimirwe oyo anyoma kitawe 
oba nyina. Abantu bona nebaga- 
mba nti Amina. 

n Akolimirwe oyo a'julula ensalo 

a muliranwawe. Abantu bona ne- 
agamba nti Amina. 

o Akolimirwe oyo akyamya omu- 
zibe wamaso okuva mu 'kubo. A- 
bantu bona nebagamba nti Amina. 
19 pP Akolimirwe oyo akyāmya enso- 
nga eyomu na'gwanga natalina ki- 
tāwe nenamwandu. „Abantu bona 
nebagamba nti Amina. 

r Akolimirwe oyo asula ne mukazi 
wa kitawe; kubanga abi'ku'de olu- 
kugiro lwa kitawe. Abantu bona 
nebagamba nti Amina. 

#Akolimirwe oyo asula nensolo 
yona yona. Abantu bona nebaga- 
mba nti Amina. 

t Akolimirwe oyo asnla ne mwa- 
nyina, muwala wa kitāwe oba mu- 
wala wa nyina. Abantu bona neba- 
gamba nti Amina. 

x Akolimirwe oyo asula ne mu- 
ko'domiwe. Abantu bona nebaga- 
mba nti Amina. 

w Akolimirwe oyo akuba mulira- 
nwawe mu kyama. Abantu bona 
nebagamba nti Amina. 

Akolimirwe oyo alya empêra eyo- 
ku'sa omuntu ataliko musāngo. A- 
bantu bona nebagamba nti Amina. 
26 Akolimirwe oyo atanyweza biga- 

mbo bya matëka gano okubikolanga. 

Abantu bona nebagamba nti Amina. 


15 


16 


17 


18 


20 


21 


i 22 


23 


24 


25 


e Ma. 28. 
18. 


J Ma. 11. 
29. 
Yos. 8. 33. 


# Ma. 11. 
29, 
Yos. 8. 33. 


í Ma. 33. 
10. 

Yos. 8. 33. 
Dan. 9. 11. 


k Kur. 20. 
42B; 34. 
17. 

rer 19. 4; 
Ma. 4.16, 
2B: B8 
Is. 44. 9. 
Kos. 13. 2, 
i Kubal. 5. 
», 


3). 
Ma. 19.11. 





174 


EKYAMATEKA. 





8 Kuv. 35, 


26. 
Levy, 26. 3. 
ls. 53. 2. 


è Ma. 28. 
19. 


“Zek. 1.6. 


d Zab. 128. | 


l, 4. 

e Lub. 39. 
8. 

S Lub. 22. 


P Ma. 30.9. 
Nge. 10.22 
? Lev. 2%. 


4. 

Ma. 11. 14. 
“ Ma. 14. 
29 


t Ma. 13. 6. 


“ Lov. 28. 
14. 

Kung. 2 
17. 

Dan. 9.11, 
13. 

Mala. 9,9. 
“Ju.d neb, 


Awo olunatukanga, abwononyi- 
kiranga okuwalira e'dobozi lya 
Mukama Katondawo, okukwata e- 
biragirobye byona byenkulagira le- 
ro, okubikolānga, Mukama Kato- 
ndawo banakugulumizanga okusi- 
nga amawanga gona agali kunsi: 
2 nemikisa gino gyona ginaku'jira- 
nga “ginakuntukangako, bwonowu- 
liranga e'dobozi lya Mukama Kato- 

3 ndawo. d Onobinga nomukisa mu 
kibuga, era onobanga nomukisa 
4“mu kyalo. JEkibala kyomubiri- 
gwo kinabanga nomukisa, nekibala 
kye'takalyo, nekibala kyekisibokyo, 
eza'de lyentezo nabana bembuzizo. 

5 Eki'bokyo kinabanga nomukisa no- 
6 lutibalwo olwokugoyeramu. 4 Ono- 
banga nomukisa bwonoingirānga, 
era onobānga nomukisa bwonofu- 

7 lumänga. Mukama 'anakubiringa 
mu masogo abalabebo abakugolo- 
kokerako: banafulumanga okuku- 
tabala mu 'kubo limu, neba'duka- 
nga mu masogo mu makubo mu- 

8 sanvu. Mukama *¥anālagirānga o- 
mukisa (okuba) ku'gwe mu mawani- 
kago, ne mu byona !byotekako omu- 
konogwo; era anākuwerānga mu- 
kisa munsi Mukama Katondawo 

9 gyakuwa. m Mukama anäkunywe- 
zanga okuba e'gwanga etukuvu eri 
ye, nga bweyakulairira : bwonokwa- 
tanga ebiragiro bya Mukama Ka- 
tondawo notambuliranga mu ma- 

10 kuboge. Awo amawanga gona ago- 
kunsi ganalabinga ^% ngotami'dwa 
erinya lya Mukama; ° negakutya- 

11 nga. Era >? Mukama anakugapa- 
wazanga olwebirūngi, mu bibala 
byomubirigwo ne mu bibala bye- 
nsolozo ne mu bibala bye'takalyo, 
munsi Mukama gyeyalairira baja- 

12 jabo okukpwa. Mukama anaku- 
'gulirangawo eterekerolye edūngi 
e'gulu ”okugaba enkuba yensiyo 
mu bu'de bwayo, #nokuwa omukisa 
omulimu gwona ogwomukonogwo: 
era tonowolanga amawānga mangi. 

13 'so tewewolanga. Era Mukama a- 
nakufulanga omutwe 'sō si mukira; 
era onohanga wa'gulu wo'ka 'so si 
wansi; bwonowuliranga ebiragiro 
bya Mukama Katondawo, okubi- 

14 kwatanga nokubikolinga; nolema 
okukyamanga okuva mu kigambo 
kyona kwebyo byembalagira lero, 
okugenda ku mukono ogwadyo ne- 
wakuba'de ku gwa kono, okugobe- 
rera bakatonda abalala okubawe- 
reza. 

15 Naye olulituka, #bwotoliwulira 
'dobozi lya Mukama Katondawo, o- 
kukwata ebiragirobye byona nama. 
tekage byenkulagira lero okubikola ; 
ebikolimo bino byona biriku'jira, bi- 

16 rikutukako. Olikolimirwa “mu kibu- 

17 ga, era olikolimirwa mu kyälo. Eki- 


2 


'bokyo kirikolimirwa nolutibalwo 
18 olwokugoyeramu. Ebibala byomu- 
birigwo birikolimirwa, nebibala bye 
'takalyo, eza'de lyentezo, nabana be- 

19 mbuzizo. Onokolimir wanga bwonoi- 
ngiranga era onokolimirwanga bwo- 

20 nofulumanga. Mukama anakusindi- 
kangako/okukolimirwa nokulemwa 
znokunenyezebwa, mu byona byo- 
tekako omukonogwo okukola, oku- 
lifafagana amangu; olwobubi bwe- 
21 bikolwabyo ebyakunsengusa. Mu- 
kama danakulwiazanga kawumpuli 
yega'tenga nawe okutūsa lwaliku- 
malawo okuva kunsi, gyoingiramu 
22 okugirya. b Mukama anakukubanga 
akakono, nomusuja, nokuzimba, no- 
kwokya okungi, nekitala, < nokwo- 
noneka, nokugengewala ; era bina- 
kugobereranga okutusa Iwolizikiri- 

23 ra. dNe'gululyo eriri wa'gulu ku 
mutwegwo linabanga kikomo, ne- 
'taka eriri wansiwo linabanga kyi- 

24 ma. Mukama anafulanga enkuba e- 
yensiyo okuba e'fufuge nenfiifu: mu 

lu mwenavanga oku'ka ku'gwe, 

25 okutūsa lwolizikirizibwa. “Muka- 
ma anakukubanga mu maso gaba- 
lahebo : onofulumanga okubatabala 
mu 'kubo limu, era ono'dukanga 
mu makubo musānvu mu maso ga- 
bwe: era Jonoynganyizibwanga e- 
rui nerui mu bwakabaka bwona 
26 obwensi. 9 Nomulimbogwo guna- 
banga kya kulya kya nyonyi zona 
ezomu'banga, era kya nsolo ezo- 
kunsi, so tewabengawo alizigung'u- 

27 mula. Mukama anakuletangako 
ie'jute Eryemisiri, k namabwa, no- 
lukonvuba nobuwere ebitakuwo- 
28 nyezekako. Mukama anakuleta- 
ngako e'dalu nobuzibe bwamaso 
29 nokusamalirira kwomutima: era 
l onowāmantānga mu tuntu, ngo- 
muzibe wamaso bwawamantira mu 
kizikiza, 'so tolabenga mukisa mu 
makubogo : era onojogebwanga bu- 
jogebwa era ononyagibwanga enaku 
zona, 'so tewabengawo anakuloko- 
30 la. m Onoyogereza omukazi, no- 
mulala anasulanga naye: #onozi- 


28. 1-33. 


y Mala. 2. 
2. 

? Zab. 30. 
16. 

Is. 30. 17; 
51. 20. 

€ Lev. 8. 
25. 

Yer. 4.10. 
$ Lev. W 
16. 


“Am. 4 8. 


4 Lev. 38. 
19. 


“ Lev. W. 
17, 37. 

Ma. 32. 30. 
ls. 30. 17. 


/Yer.15.4; 
25. 9 


Er 28. 48. 
8 Zab. 9.2 


i Kurv. 9.9; 
15. 28. 
k 1 82am. 5 


6, 
Zab. 78. 68. 


1 Ts. 30. 10. 


mbanga enyumba, 's0 toberenga | zet 


omwo: onosimbanga olusuku lwe- 
mizabibu, 'so tolyenga bibala bya- 
31 ìwo. Enteyo ene'tirwanga mu 
masogo, 's0 togiryengako: endo- 
goiyo enenyagibwanga lwa mā- 
nyi mu masogo, 'so teku'dizibwe- 
nga: endigazo zinagabirwanga a- 
balabebo, 'so tobengako anakulo- 
32 kolanga. Batabanibo nabawalabo 
banagabirwanga e'gwanga edala, 
era amasogo ganatunnlanga gana- 
zibanga olwokubegomba okuzibya 
obu'de: 'so tewabengawo kintu 
ekinabanga mu buinza bwomuko- 
33 nogwo. “ Ebibala bye'takalyo, ne- 


> Ley. 28. 
JR. 
Yer. 5 17. 








| 28. 34-63. 


EKYAMATEKA. 


175 





# Kung. 1. 
8. 


! Kung. 1. 
3. 


mirimugyo gyona, e gwanga lyoto- 
manyi liribirya; era onojogebwa- 
nga bujogebwa era onobetentebwa- 

34 nga enaku zona: nokulaluka nola- 
luka olwokulaba kwamasogo kwo- 
35 nolabanga. Mukama anakulwaza- 
nga amavivi namagulu e'jute ebi, 

` lyotowonyezeka, okuva munda we- 
kigerekyookutiisa kubwezinge bwo- 

36 mutwegwo. P Mukama anakuleta- 
nga 'gwe ne kabaka gwoliimusa 
okuknfuga, eri e'gwānga lyotoma- 
nyanga 'gwenewakuba de bajajabo; 
era ronowererezanga cyo bakatonda 

37 abalala, emiti namainja. Era ono- 
fukanga $sekyewunyo, olugero, t ne- 
kigambo ekyobuwemu mu mawa- 
nga gona Mukama gyanakutwala- 
38 nga. “ Onofulumyänga mu nimiro 
ensigo nyingi, onoingizAnga ntono ; 
kubanga wenzige enegiryānga. 
39 Onosimbānga ensuku zemizabibu 
nozirima, naye tonywenga ku mwe- 
nge gwamu newakuba'de okuku- 
ngula; kubanga akawuka kanagi- 
40 ryanga. Onobanga nemizeituni mu 
nsalozozona,naye tosābenga mafuta 
gagyo; kubanga omuzeitunigwo 
41 gunakunkumulanga amagu. Oli- 
zala abana abobulenzi nabobuwala, 
naye tebabenga babo; #kubanga 
42 balitwalibwa mu busibe. Emiti- 
gyo gyona nebibala bye'takalyo 
43 enzige enebiryanga. Omu'na'gwa- 
nga ali wakati mu'gwe ane- 
yongerayongeranga okulinya wa- 
'gulu okukusinga ; nawe oneyonge- 

44 rayongeranga oku'ka wansi. Anā- 
kuwolanga, nawe tomuwolenga : 
s anābānga mutwe, nawe onobanga 
45 mukira. Era ebikolimo ebyo byo- 
na binaku'jiranga binakugoberera- 
nga binakutikangako okutūsa lwo- 
lizikirizibwa ; kubanga tewawulira 
'dobozi lya Mukama Katondawo, 
okukwata ebiragirobye namatekage 

46 byeyakulagira: era binabanga ku- 
'gwe okuba #akabonero nekyewu- 
nyo, ne ku za'deryo enaku zona: 
47 b kubanga tewawereza Mukama Ka- 
tondawo nesanyu era nomutima 
ogujaguza, € olwebintu byona oku- 
48 ba ebingi: kyonovanga owereza 
abalabebo Mukama banasindikanga 
okukulumba, ngolūmwa enjala ne- 
nyonta, era ngoli bwerere, era ngo- 
bulwa ebintu byona: era danate- 
kanga ekikoligo ekyekyuma ku 
nkotoyo, okutūsa Iwalimala oku- 
49 kuzikiriza. “Mukama alikuletako 
e'gwanga ngali'gya wala mu nko- 
merero yensi, / ngempūngu bwebū- 
ka; e gwānga lyotolitegera lulimi 
50 Iwalyo; e'gwanga eryobwenyi obn- 
kimbué y eritalitya maso ga baka- 

51 de, 'sō teririsāsira bato: era í anā- 
lyanga ebibala byensolozo, nebiba- 
la bye'takalyo, okutusa lwoliziki- 





rizibwa: era eritalikulekera ng'a- 
no, newakuba de omwenge, newa- 
kuba'de amafuta, eza'de lyentezo, 
newakuba'de abana bembuzizo, 0. 
52 kutūsa lwalikuzikiriza. Era kana. 
kuzingizinga mu miryangogyo gyo- 
na, okutusa enkomerazo empānvu 
eziriko ebigo zewesiga lwezirigwa 
munsiyo youa: era alikuzingiza 
mu miryangogyo gyona munsiyo 
yona, Mukama Katondawo gyaku- 
583 wa'de. Era lonolyanga ebibala 
byomubirigwo 'gwe, enyama yabā- 
nabo abobulenzi nabobuwala Mu- 
kama Katondawo bakuwa'de; mu 
kuzingizibwa ne mu kuziizibwa 
54 abalabebo kwebanäkuziizānga. 0O- 
musaja omugonvu mu’'mwe erg 
omwenanyi enyo, erisolye linaba. 
nga 'bi eri mugandawe neri omu- 
kazi owomukifubakye, neri abanabe 

55 abasiga'de abakyaliwo: nobutawa 
natawa muntu yena kubo ku nya- 
ma yabanabe banalyanga nga ta- 
liko ekimusigali de; mu kuzingizi- 
bwa ne mu kuziizibwa omulabewo 
kwanakuziizanga mu miryangogyo 

56 gyona. Omukazi omugonvu mu- 
'mwe era omwenanyi, ataganya 
kulinyisa ku 'taka kigerekye olwo- 
kwenanya nobugonvu, erisolye li- 
nabanga 'bi eri 'ba owomukifuba- 
kye, neri mutabaniwe, neri muwa- 
57 lawe; neri omwanawe omuto afu- 
luma wakati webigerebye, neri 
abanabe balizāla; kubanga anaba- 
Jyanga nkiso olwokubulwa ebintu 
byona: mu kuzingizibwa ne mu 
kuziizibwa omnlabewo kwanakuzii- 

58 zinga mu miryangogyo. Bwoto- 
kwatenga bigambo byona ebyomu- 
mateka gano ebiwandiki'dwa mu 
kitabo kino okubikolanga, olyoke 
otyenga merinya lino eryekitibwa 
era eryentisa, Mukama Katonda- 
59 wo; awo Mukama anafulanga ebi- 
bonyobonyobyo * ebyekitalo, nebi- 
bonyobonyo byeza'deryo, ebibonyo- 
bonyo ebinene era ebirwawo enyo, 
era endwa'de enkambwe era ezi- 
60 rwawo enyo. Era anakuletangako 
nate ° endwa'de zona Ezemisiri ze- 
watyānga ; era zinega tānga nawe. 
61 Era na buli ndwa'de na buli kibo- 
nyobonyo ekitawandiki'dwa mu 
kitabo ekyamateka gano, ebyo Mu- 
kama anibikuletangako, okutiisa 
ikirizi Era P mulisiga- 

lawo omuwendo gwa'mwe nga mu- 
tono, ”newakuba'de nga mwali nge- 
munyenye ezomu'gulu olwobungi ; 
kubanga tewawulira 'dobozi lya 
63 Mukama Katondawo. Awo olana- 
tukanga Mukama nga ?bweyabasa- 
nyukirako okubakola obulūngi ; no- 
kubaza bwatyo Mukama ' anabasa- 
nyukirangako okubazikiriza noku- 
bafafaganya; era muna'gyibwanga- 


m Kur. 6. 
3. 


"Dan. 9. 
19, 


Ma 7.15, 










? Ma. 4.27. 


r Ma. 10. 
22. 
Nek. 9. 23. 


# Ma. 30.9. 
Yer. 32 41. 


t Nge.1.28. 
Is. 1. 24 









ko okuva kunsi gyoingira okugirya. 


Ler. 28. 64 Era Mukama '!anakusasanyanga 


8, 
Ma 4. 27, 


24. 
Nek. 1. 8. 
Yer. 18. 13. 


“ Am. 9.4. 


w Tev. %8. 
36. 


Y Lev. 38. 
16. 


# Yoh. 7.4. 


a Yer.43.7. 
Kos. 8.13; 


“< Ma.5,2,3. 


è Kur. 19. 
4. 


e Ma LH; 
7. 19. 

d Ts.6.9,10; 
62. 17. 
Yok. 8. 43. 
Bik. 28. 38, 
27. 

Bef. 4. 18. 
“Ma. 8. 2. 
SMa. 8.4 


f Kuv. 16. 
12 


Ma. 8. 4 
Zah. 78.24, 
25. 


iKubal. 





mu mawanga gona, okuva ku nko- 
merero yensi okutiisa ku nkomere- 
ro yensi; era onowererezanga eyo 
bakatonda abalala botomanyanga 
'gwe newakuba'de bajajabo, emiti 
65 namainja. Era “mu mawanga ago 
toliraba kwesima kwona, 'sō neki- 
gerekyo tekibengako wekirinya 0- 
kuwu'mula: naye w Mukama ana- 
kuwanga omutima ogukankana, na- 
maso agaziba, ¥ nememe ekozimba ; 
66 nobulamubwo  bunabusibwabusi- 
bwanga mu masogo; era onotyi- 
nga emisana nekiro, 's0 tobengako 
kwotegerera obulamubwo (bwebu- 
67 niba): zenkya onoyogeranga nti 
Singa buwunge’de ! era akawunge- 
zi onoyogeranga nti Singa buke- 
'de! olwokutya kwomutimagwo 
kwonotyanga, nolwokulaba kwa- 
68 masogo kwonolabanga. Era Mu- 
kama d“aliku'za mu Misiri nate na- 
mato, mu 'kubo lyenakugambako 
nti b Toliriraba nate muliindi gwa 
kubiri: era eyo mulyetunda eri 
abalabe ba'mwe okuba aba'du na- 
bazana, 'so tewabengawo muntu 


anabagulanga. 
29 Enyo bye bigambo ebyendagano 
Mukama gyeyalagira Musa oku- 
lagana nabana ba Isiraeri munsi ya 
Moabu, obuta'sako 4 ndagāno gye- 
yalagāna nabo ku Kolebu. 

2 Era Musa naita Isiraeri yena nã- 
bagamba nti b Mwalaba byona Mu- 
kama byeyakolera mu maso ga- 
'mwe munsi Yemisiri eri Falao ne- 
ri aba'dube bona neri ensiye yona ; 

8 cokukema okukulu amasogo kwe- 
gālaba, nobubonero, nebyamagero 

4 biri ebikulu: naye 4 Mukama taba- 
wa'de mutima gwa kutegēra nama- 
so agokulaba namatu agokuwulira 

3 ne lero. “Nange nakamaze emya- 
ka ana nga mbakulembera mu 'di- 
ngu: /ebyambalo bya'mwe tebika- 

'diye ku'mwe, nengatoyo teka'diye 

6 ku kigerekyo. vTemwalyānga ku 
'mere 'sō temwanywanga ku mwe- 
nge newakuba'de ekitamiza: mu- 
lyoke mumanye nga 'nze Mukama 

7 Katonda wa mwe. Era bwemwa- 
tuka mu kifo kino, i Sikoni kabaka 
Wekesuboni ne Ogi kabaka Weba- 
sani nebasitula okulwana na'fe, ne- 

8 tuba'ta: netulya ensi yābwe, £ne- 
tugiwa Abaleubeni Nabagadi neki- 
tundu kyekika Kyabamanase, oku- 

9 ba obutaka. Kale ! mwekumenga 
ebigambo ebyendagano eno, mubi- 
kolenga, ™ mulyoke mulabenga o- 
mukisa mu byona byemukola. 

10 Muimiri'de lero 'mwena mu maso 
ga Mukama Katonda wa'mwe; aba- 
kulu ba'mwe, ebika bya'mwe, aba- 


EKYAMATEKA. 











ka'de ba'mwe, nabami ba mwe, be 
11 basaja bona aba Isiraeri, abana ba- 
'mwe abato, abakazi ba'mwe, no- 
mung'gwangawo ali wakati mu nsi- 
sirazo, okuva ku # mutyabi wenku- 
zo okutūka ku musenyi wama'zigo: 
12 olagane endagano ya Mukama Ka- 
13 tondawo gyakulairira lero: ?aku- 
nyweze lero gyali ye okubanga e- 
'gwanga, era aberenga Katonda gyo- 
li, nga Pbweyakugamba, era nga 
r bweyalairira bajajabo Ibulaimu, 
14 Isaka, ne Yakobo. 'So #siragana 
ndagano eno nendaira ekirairo kino 
15 eri 'mwe 'mwe'ka; naye eri oyo ai- 
miri de wano awamu na'fe lero mu 
maso ga Mukama Katonda wa'fe, 
era f! neri oyo atali wano wamu na- 
16 'fe lero: [kubanga mumanyi bwe- 
twatulinga munsi Yemisiri; era 
bwetwagukira wakati mu mawānga 
17 gemwaitamu; era mwalabanga e- 
byemizizo byabwe, nebifananyi bya- 
bwe, emiti namainja, efeza nezabu, 
18 ebyali mubo:) walemenga okuba 
mu'mwe omusaja oba mukazi oba 
nyumba oba kika, 4 akyamya omu- 
timagwe lero okuva ku Mukama 
Katonda wa'fe, okugenda okuwere- 
za bakatonda abamawanga gali; 
wwalemenga okuba mu'mwe ekiko- 
19 lo ekibala akalulwe nabusiuso; era 
olunitukanga ngawulira ebigambo 
ebyekikolimo kino, neyenyumiriza 
mu mutimagwe, ngayogera nti Na- 
binga nemirembe newenatambuli- 
ranga mu Y bukakanyavu bwomuti- 
ma gwange, okuzikiriza oyo atobye 
20 wamu nomukalu : + Mukama tamu- 
sonyiwenga, naye 4 obusingu bwa 
Mukama b nobu'gyabwe nebiryoka 
binyokera omusaja oyo, nekikolimo 
kyona ekiwandiki'dwa mu kitabo 
kino kinamubangako, era Mukama 
canāsāngulānga erinyalye okuli 'gya 
21 wansi we'gulu. Era Mukama ʻa- 
nāmwäwulirānga obubi okumu gya 
mu bika byona ebya Isiraeri, nge- 
bikolimo byona bwebiri ebyendagā- 
no ewandiki dwa mu kitabo kino e- 
22 kyamatčka. Era eza'de eriri dawo 
abina ba'mwe abaliimuka okuba- 
'dirira, nomu'na gwanga aliva mu- 
nsi yewala, balyogera, bwebaliraba 
ebibonyobonyo byensi eyo nendwa- 
23 'de Mukama zagirwazi'za; era nge- 
nsi yayo yona kiberiti na “munyo 
na kusirira, nga si nsige, so tebala, 
'80 nomu'do gwona teguimera omwo, 
J ngokusulibwa Kwesodoma ne 
mola, Aduma ne Zeboimu, Mukama 
byeyasula mu busungubwe ne mu 
24 kiruikye: amawanga gona galyoge- 
ra nti # Mukama ekimukoze' za ensi 
eno bwekityo kiki? okwokya kwo- 
busūngu buno obungi makulu ki? 
25 Abantu nebalyoka bogera nti Kuba- 
nga bāleka endagāno ya Mukama, 


28. 64—29. 25. 


t Bik. 239. 
1 Kol 7.14. 


“Ma. 1. 
16. 


“ Bik. 8 
2. 
Beb. 12.13. 


Y Mub. 11. 
9. 


t E2.147,8. 
a Zab.74.1. 


è Zab. 79.5. 
EL 33. 25. 


e Ma.9.14. 
4 Mat. 24. 
31. 


e Zab. 107. 
H. 

Yer. 17. 6. 
Zef. 2. 9. 
Lub. 19. 
24, D 








29. 26—81. 7. 





i Dan.9.11, 
38, Ja 


£3 Pasek. 
| 14. 15. 
2 Byom. 7. 


3). 
Zab, 52. 5. 
Nge. 22 


# Ma. X 
11. 


l Ma 28. 
&. 
Yer. 22 41. 





Katonda wa bajaja babwe, gyeyala- 
gana nabo bweyaba'gya munsi Ye- 
26 misiri; nebagenda nebawereza ba- 
katonda abalala, nebabasinza, baka- 
tonda bebali tebamanyi, era bevali 
27 tabawa'de: obusungu bwa Mukama 
kyebwava bubūbūka kunsi eno, to- 
kugiretako ekikolimo kyona ekiwa- 
28 ndiki dwa mu kitabo kino; kale 
Mukama £nabasimbula munsi ya- 
bwe, mu busungu ne mu kirui ne 
mu kunyiga okungi, nabasula mu- 
29 nsi endala, nga lero. Ebyekyama 
biba bya Mukama Katonda wa fe: 
naye ebibi kulibwa biba bya fe era 
bya bana ba'fe, emirembe gyona, tu- 
lyoke tukolenga ebigambo byona e- 


byomumateka gano. 
3 0 Awos olunatukanga,?ebyobyo- 
na bwebirimala okukujira, o- 
mukisa nekikolimo, byentade mu 
masogo, nawe” bwonobi jukiriranga 
mu mawanga gona Mukama Kato- 

2 ndawo gyakugobe'de, dnokomawo 
eri Mukama Katondawo, nogondera 
e'dobozirye nga byona bwebiri bye- 
nkulagira lero, 'gwe nabanabo, no- 
mutimagwo gwona, era nememeyo 
3 yona; “Mukama Katondawo nā- 
yoka akyusa okunyagibwakwo, 
nakusasira, nakomawo Jnakuku- 
ng'anya ngakugya mu mawanga 
gona, Mukama Katondawo gyeya- 
4 kusisanyiza. YOmuntu yena ku 
babo abagobebwa bwaba ngali mu 
nsonda ze'gulu, Mukama Katonda- 
wo anaku'gyanga eyo okukukung'a- 

5 nya, era anakukimanga eyo: era 
Mukama Katondawo anakuingiza- 
nga munsi bajajabo gyebalya, nawe 
oligirya; era alikukola bulūngi, a- 
6 likwaza okusinga bajajabo. Era 
i Mukama Katondawo alikukomola 
omutima, nomutima gweza deryo, 
okwagalanga Mukama Katondawo 
nomutimagwogwona,nememeyo yo- 
7 na,olyoke obe omulamu. Era Muka- 
ma Katondawo aliteka ebikolimo e- 
ebyo byona ku balabebo, ne kwabo 
8 abakukyawa, abakui'ganyanga. Era 
olikomawo nogondera e'dobozi lya 
Mukama, nokola ebiragirobye byo- 
9 na, byenkulagira lero. Era £Mu- 
kama Katondawo alikwaza mu mu- 
limu gwona ogwomukonogwo, mu 
bibala byomubirigwo, ne mu bibala 
byekisibokyo, ne mu -bibala bye ta- 
kalyo, olwobuliingi : kubanga Mnu- 
kama !alikusanyukirako nate olwo- 
buliingi, nga bweyasanyukira ku ba- 
10 jajabo: obanga oligondera e dobozi 
lya Mukama Katondawo, okwekii- 
manga ebiragirobye namatekage e- 
biwandiki'dwamu kitabo kinoekya- 
mateka; obanga olikyukira Muka- 
ma Katondawo nomutimagwo gwo- 
na nememeyo yona. 


EKYAMATEKA. 
11 





Kubanga ekiragiro kino kyenkn- 
lagira lero m tekiinze kukukalubiri- 
12 ra, 'so tekiri wala. #Tekiri mu gu- 

lu nokwogera noyogera nti Ani anã- 

tulinyira mu ‘gulu, akituletere, atn- 
13 kiwulize, tulyoke tukikole? 'So te- 
kiri mitala wenyanja nokwogera 

noyogera nti Ani alituwungukira e- 

nyanja, akituletere, atukiwulize, tu- 
14 lyoko tukikole? Naye ekigambo 
kikuli kumpi nyo, mu kamwako ne 
mu mutimagwo olyoke okikolenga. 

Laba, 9lero nta'de mu masogo o- 
bulamu nobulūngi, nokufa nobubi; 
16 kubanga nkulagira lero okwagala- 

nga Mukama Katondawo, okuta- 
mbuliranga mu makuboge, nokwe- 
kimanga ebiragirobye namatekage 
nemisangogye, olyoke obenga omu- 
lamu oyaleuga era Mukawa Kato- 
ndawo alyoke akuwenga omukisa 
17 munsi gyoingira okugirya. Naye 
omutimagwo  bwegunakyamanga 
nogana okuwulira, naye nosende- 
bwasendebwanga nosinzanga ba- 
katonda abalala nobawerezanga; 
18 Pmbategereza dala lero nga temu- 
lirema kuzikirira; temulimala naku 
ząmwe nyingi kungsi gyosomoke- 
ra Yoludani okuingira okugirva. 
19 r Mpita e'gulu nensi okuba abajuli- 
rwa gyemuli lero, nga nta'de mu 
masogo obulamu nokufa, omukisa 
nokukolimirwa: kale weroboze obn- 

Jamu, olyoke obënga.omulamu, 'gwe 
20 neza'deryo: okwagalānga Mukama 
Katondawo, okugonderanga edoho- 
zirye, nokwega tanga naye; kuba- 
nga oyo “bwe bulamubwo, era kwe 
kuwangala enakuzo: olyoke otiile- 
nga munsi Mukama gyeyalairira 
bajajabo, Ibulaimu, Isaka, ne Ya- 


kobo, okubawa. 
31 Awo Musa nagenda nabulira I- 
siraeri yena ebigambo ebyo. 
2 Nabagamba nti 4Lero nakamaze e- 
myaka kikumi mwabiri; sikyainza 
vkufuluma na kuingira: era Muka- 
ma yang'amba nti cTo'ja kusowoka 
3 Yoludani ono. Katondawo “yali- 
kukulembera okusomoka; yaliziki- 
riza amawanga gano mu masogo, 
nawe oligalya: era Yosuwa yaliku- 
kulembera okusomoka, ‘nga Muka- 
4 ma bweyayogera. Era / Mukama 
alibakola nga vbweyakola Sikoni ne 
Ogi, bakabaka Babamoli, nensi ya- 
5 bwe; beyazikiriza. Era ' Mukama 
alibagabula mu maso ga'mwe, na- 
'mwe mulibakola ngekiragiro kyona 
6 bwekiri kyembalagi' de. 4 Bera na- 
mānyi, guma omwoyo, ltotya 'so 
tobatekemukira: kubanga Mukama 
Katondawo "ye wuyo agenda nā- 
we; ”takulekenga 's6 takwabulire- 
7 nga. Awo Musa naita Yosuwa nå- 
mugamba mu maso ga Isiraeri yena 


15 














































"Ts. 45.19. 


” Ral. 10. 
ü neh, 


"Ma. 11. 
z, 


P Ma. 4.28; 
8. 19. 


” Ma. 4.26: 
31. 23. 


' Zah. 27.1: 
65. 9. 
Yok. 11.25, 





















































178 


o Ju. 2. 
Ma. 1. 39; 
3 23. 

Yos. 1.6 


P Kuv. 13. 
21,2; 33. 
14. 

Ma. 8. 3. 

r Yos. 1. 5, 
4. 

1 Dyom. 
Mia 17.108. 
t Kubal. 4. 


15. 
Yos, 3.3 


1 Byom. 
35. 12, 33. 


“u Ma. 15.1. 


” Lev. 2. 
34. 

Y Ma, 16. 
16. 

1 Yos. 8.34, 
35, 

2 Basek. 
JANG A 

Nek. 8. 1- 


3 neb. 
a Ma 4. 10. 


b Ma. 11.2. 
€ Zab. 78, 
6, 7. 


d Kubal 
27. 3. 
Ma 34. 8. 
“ Kubal. 
Z7. 19. 


S Kuv. 33. 
9. 





EKYAMATEKA. 31. 8—82. 2. | 


nti ° Bera namanyi, guma omwoyo: 
kubanga oligenda nabantu bano ! 
munsi Mukama gyeyalairira bajaja , 
babwe okubawa; era oligibasisa. 

8 Era Mukama Pye wuyo abakule- 
mbera; "anaberanga nawe, takule- 
kenga 'so takwabulirenga: totya 
'so totekemuka. 

9 Awo Musa nawandika amateka 
gano #nāgawa bakabona abana ba 
Levi, tabasitulanga esanduko eye- 
ndagano ya Mukama nabaka'de bo- 

10 na aba Isiraeri. Awo Musa naba- 
lagira ngayogera nti Buli myaka 
musanyu bwerinw'gwangako, mu 
kisera ekyatekebwawo #tekyomwa- 
ka ogwokusumululiramu, mu 

11 'cmbaga eyensisira, Isiraeri yena 
nga ba'ze Vokulahikira mu maso ga 

Mukama Katondawo mu kifo kya- 

lyeroboza, ?onosomeranga amateka 

gano mu maso ga Isiraeri yena mu 

12 matu gabwe. «@Okung'anyänga a- 

bantu, abasaja nabakazi nabāna a- 

bato, nomu'na'gwangawo ali mu- 

nda wenzi'gizo, bawulire, era baige, 
era batye Mukama Katonda wa- 

'mwe, era bakwatenga ebizambo 

byona ebyamateka gano okubikola; 
' 13 era abana bābwe, babatanamanya, 
chawulire era baige okutyanga Mu- 
kama Katonda wa'mwe,enaku zona 
nga mukyatūla munsi gyemusomo- 
kera Yoludani okugirya. 

Mukama nagamba Musa nti 4 La- 
ba, enakuzo ziri kumpi kikugwanire 
okufa: ita Yosuwa, mweyānjule 
mu wema eyokusisinkanirangamu, 
endyoke 'mulagire. Awo Musa ne 
Yosuwa nebagenda nebeyānjula mu 
15 wema eyokusisinkanirangamu. A- 

wo /Mukama nalabikira mu wema 

mu mpagi yekire: empagi yekire 
neimirira wa gulu wolu'gi Iwewe- 

16 ma. Mukama nagamba Musa nti 

Laba, olyebaka ne bajajabo; naba- 

ntu bano” baligolokoka i nebagenda 

nga bayenda okugoberera bakato- 
nda abalala abomunsi, gyebagenda 
okuberanga mubo wakati, era 4 bali- 
ndeka l nebamenya endagāno yange 

17 gyenalagana nabo. Obusūngu bwa- 
nge nebulyoka bububuka kubo ku 
lunaku luli, m nānge ndibaleka, era 

n ndibakisa amaso gange, era baliri- 

bwa, nobubi nenaku enyingi biriba- 

'jira; nokwogera nebogera ku luna- 

ku luli nti 0 Obubi buno si kyebuvu- 

'de butu'jira kubanga Katonda wa- 
18 'fe P si mufe? Era sirirema kuki- 

sa maso gānge ku lunaku luli olwo- 

bubi bwona bwebaliba nga bakoze, 
kubanga bakyuki'de bakatonda aba- 

19 lala. Kale 'no kakano mwewandi- 

kire oluimba luno, era oluigirize a- 

bana ba Isiraeri: oluteke mu bu- 

mwa bwabwe, oluimba luno lubere- 
nga omujulirwa wange eri abana ba 


14 





20 Isiraeri. Kubanga bwendiba nga 
mbaingizi za munsi gyenalairira 
bajaja babwe, ekulukuta namata 
nomubisi gwenjuki; era bwebaliba 
nga bali'de neba'kuta, "nebage'ja; 
nebalyoka bakyūkira bakatonda a- 
balala, nebabawereza, nebanyoma 
'nze, nebamenya endagano yange. 

21 Awo olulituka, obubi bungi nenaku 
bwebiriba nga biba'ji'de, oluimba 
luno lulitegeza mu maso gabwe 
ngomujulirwa; kubanga terulyera- 
bira okuva mu bumwa bweza'de 
Iyabwe: kubanga ?'manyi okulowo- 
za kwabwe f kwebagoberera, ne ka- 
kano, nga sinabaingiza munsi gye- 

22 nalairira. Awo Musa nāwandika 
oluimba luno ku lunaku olwo, nalui- 

23 giriza abana ba Isiraeri. Nalagira 
Yosuwa omwana wa Nuni, nayoge- 
ya nti “Bêra namanyi, guma omwo- 
yo: kubanga oliiingiza abana ba I- 
siraeri munsi gyenabalairira : nange 
nāberanga wamu nawe. 

24 Awo olwātuka, Musa bweyama- 
lira dala okuwandika ebigambo 
ebyamateka gano mu kitabo, oku- 

25 tusa lwebya'gwā, Musa nalagira 
Abalevi, abasitulanga esanduko ye- 
ndagāno ya Mukama ngayogera 

26 nti Mu'dire ekitabo kino ekyama- 
teka, © mukiteke ku ma'bali gesa- 
nduko yendagāno ya Mukama Ka- 
tonda wa'mwe, kiberenga eyo okuba 

27 omujulirwagyoli. vKubanga'manyi 
obujemubwo 2 nensingoyo enkaka- 
nyavu: laba, nga nkyali mulamu 
(nga nkyali) wamu na'mwe lero, 
mwabanga mwagala okujēmera Mu- 
kama; temulyeyongera nyo nga 

28 'maze okufa? Mukung'anyize gye- 
ndiabaka'de bona abebika bya'mwe, 
nabāmi ba'mwe, ndyoke njogerere 
ebigambo bino mu matu gābwe, era 
a mpite e'gulu nensi okuba abaju- 

29 lirwa gyebali. Kubanga 'manyi 
nga èb mulyeyononera dala nga 
"maze okufa, era mulikyama okuva 
mu 'kubo lyenabalagira; era “obubi 
bulibabako mu naku ezenkomerero; 
kubanga mulikola ekiri mu maso ga 
Mukama ekibi, okumusunguwaza 
olwomulimu gwemikomo gya'mwe. 

30 Era Musa nayogerera mu matu 
gekibina kyona ekya Isiraeri ebi- 
gambo ebyoluimba luno, okutūsa 


lwebya'gwaā. 
3 9 a WULIRA, 'gwe e'gulu, nange 
nāyogera ; 
Nensi ewulire ebigambo byaka- 
mwa kange: 
bOknigiriza kwange kunatonya 
ngenkuba, 
Okwogera kwange kunagwa ngo- 
musulo; 
c Ngobukubakuba ku 'subiegonvu, 
Era ngoluwandagirize ku mu'do: 





















''Kos.5 3; 


13. 5,6. 


t Am.5.25, 
2%. 


“Yos, 1.6. 


2 Base 
22 8. 


IMa. 9.24; 
32. 20. 
"Kur. 32 
9 


Ma. 9. 6. 


Ma 30. 
19; 321. 


b Ma. $2 5. 
Balan. 2. 
14. 

kos. 9. 9. 
“Ma B. 
18. 


a Zab.50.4. 
Ia. 1.2. 


b Ta. 35. 10, 
11. 

1 Kol. 3. 
6-4 


Zab. TLR. 
Mi. 5.7. 





32. 3-27. 





41 Ryom. 
AN. 


b Zab. 81. 
16; 147. 14. 





10 


11 


12 


13 


14 


EKYAMATEKA. - 


Kubanga nitendera erinya lya 
Mukama: 

d Muwe obukulu Katonda wa'fe. 

e Lwazi, Jomulimugwe gwatūki- 


rira; 

9 Kubanga amakuboge gona mu- 
sango: 

í Katonda owobwesigwa k atalina 
bubi, 

Wa mazima oyo era wa nsonga. 

!Bakolanga ebitali bya butūkiri- 
vu eri ye, si binabe, (lye) ‘bala 
lyabwe : 

Gye mirembe emikakanyavu e- 
gyakyama. 

m Bwemuasula Mukama bwemu- 
tyo, 

'Mwe abantu abasirusiru abata- 
lina magezi ? 

Siye 2 kitawo ° eyakugula ? 

Ye yakukola, ye yakunyweza. 

'Jukira enaku eze'da, 

Lowoza emyäka gyemirembe e- 
mingi 

p Buza) kitawo, anakulaga ; 

Abaka'debo, banikubillira, 

Ali wa'gulu enyo r bweyawa ama- 
wanga obusika bwabwe, 

a Bweyayawula abana babantu, 

Ya'sawo ensalo zamawanga 

Ngomuwendo bwegwali ogwaba- 

na ba Isiraeri. 

Kubangi t omugabo gwa Mukama 
be bantube ; 

Yakobo gwe muteko gwobusikā- 
bwe. 

Yamusanga ¥ munsi eye'diingu, 

Era mu kigūmbo ekyerere (en. 
solo) wezikabira ; 

Yamwetololanga, yamujanjaba- 
nga, 

w Yamukimanga ngemunyi yeri- 
golye : 

y Ngempūngu esasanya ekisu kya- 


yo, 
Ppapalira ku bwana bwayo, 
Yayanjuluza ebiwawätirobye, nā- 
batwala, 
Nabasitulira ku byoyabye. 
Mukama ye'ka ye yamukulembe- 


TA, 

'S0 tewabanga katonda mulala 
wamu naye. 

z Yamulinyisa ku bifo ebigulumi- 
vu ebyensi, 

Nalya ekyengera ekyenimiro ; 

Namununyanga 4 omubisi gwe- 
njuki okuva mu Ìwazi, 

Namafuta okuva mu lwazi olwe- 
mbalebale ; 

Omuzigo gwente namata gendiga, 

Namasavu gabāna bendiga, 

Nendiga enume ezengeri Eyeba- 
sani, nembuzi emandwa, 


16 


26 


> Neng'ano eya sava ngamasavu 
Q 


gensigo ; 
Nonywanga omwenge oguva mu 
musai gwomuzabibu. 


kal 








Naye Yesuluni nasavuwala, nasi- 
mba: 

c Wasavuwala, wanenewala, wa- 
fuka munyirivu 

d Nalyoka aleka Katonda “ eyamu- 
kola, 

Nanyoma /Olwazi olwobulokozi- |. 
bwe. 

g Bamukwasanga obu'gya ne (ba- 
katonda) abalala, 

Bamusunguwazanga nebyemizi- 
Zo. 

t Bāwānga sadaka balubāle aba- 
tali Katonda, 

Bakatonda bebatamanyanga. 

(Bakatonda) abagya abaka ja bai- 
muke, 

Bajaja ba mwe bebatatyanga. 

k Lwazi eyakuzāla tomu jukira, 

Era werabide Katonda eyaku- 
zala. 

Mukama nakiraba nabatamwa 

l Olwokusunguwaza kwa bataba- 
nibe ne bawalabe. 

Nayogera uti Nabakisa amaso gi- 
nge, 

Ndiraba enkomerero yabwe bwe- 
riba: 

Kubanga gye mirembe egyekye'jo 
ekingi, 

m Abana omutali ku'kiriza. 
n Bankwasanga obu'gya nekyo e- 
kitali Katonda; 
Bansunguwazanga 
byabwe ebitalimu : 

Nange r ndibakwasa obu'gya eri 
abo abatali 'gw anga; : 

Ndibasunguwaza ne'gwanga esi- 
rusiru. 

Kubanga ” omuliro gukole'de mu 
busungu bwange, 

Era gwase okutūka mu magombe 
aga wansi enyo, 

Eragwokya ensi nekyengera kya- 
yo, 

Era gukoleza ensozi wezisibuka. 

Ndibatumako obubi ; 

s Ndimalira obusale bwange kubo: 

Balikozimba nenjala, nokwokya 
okungi kulibamalawo, 

Nokuzikirira okukambwe; 

t Namanyo gensolo ndibasindiki- 














































i Lev 37.7. 
ZA 106. 


kol 10. 
Kub. 9. 20. 


k Is. 17.10. 


l Te. 1. 2. 


ya Mat. 17. 
b. 
"“ Zab. 78. 
4 58. 
o nebigambo 


K Zab.7.12, 
Ez. 5. 16. 


t Lev. 28. 
22, 


ra, 

Nobusa'gwa bwebyewalula ebyo- 
munfufu. 

uEbweru ekitala kinabafulanga 
bamulekwa, 

Ne mu bisenge entisa; 

(Kinazikirizanga) omulenzi era 
nomuwala, 

Ayonka era nomusaja ameze envi. 

w Nayogera nti Nandibasasanyiza 
wala, 

Nandimazeyo oku'jukirwa kwa- 
bwe mu bantu: 

Singa satya kusunguwaza kwa 
mulabe, 

Ababakyawa baleme okwerimba, 


180 





y Ma. 5.29. 
Zab. 81.13. 
Luk.19.42. 






































z Ba 14. 


Nar sg 
Bal. 2. 5 


' Zab... 
Bal. 12. 19. 
Beb. 10.30. 


S Zab. 133. 
14. 


49. 
Yer. 41.20. 
Yo. 2.14. 


4 Balam. 
10. 14. 





28 


29 


30 


31 


32 


33 


37 


40 


Baleme okwogera nti Omukono 
gwa'fe gugulumizibwa, 

Era Mukama siyaFoze binobyona. 

Kubanga lyo 'gwanga eritamanyi 
kutesa bigambo, 

'So temuli kutegera mubo. 

YSinga ba magezi nebategera e- 
kyo, 

Nebalowoza enkomerero yabwe 
eyoluvanyuma ! 

g Omu yandigobye atya olukumi, 

Nababiri bandi'dusi'za batya aka- 
kumi, 

Lwazi wabwedsinpa teyabatūnda, 

Era Mukama singa teyabaga- 
bula ? 

d Kubanga olwazi Iwabwe teruli 
ng'anga olwazi Iwa'fe, 

c Newakuba’de abalabe ba'fe be 
nyini nga be basala omusango. 

Kubanga omuzabibu gwabwe 
gwava ku muzabibu Ogweso- 
doma, 

Ne ma nimiro Ezegomola : 

Ezabibu zabwe zabibu za mususa, 

Ebirimba byazo bikāwa : 

Omwenge gwabwe busa’ gwa bwa 
misota, 

Era busa'gwa bukimbwe bwa 
mbalasasa. 

d Kino tekyaterekwa gyendi, 

Nga kiteke'dwako akabonero mu 
bugaga bwange? 

e Okuwalanakwange, nokusasula, 

Obu'de bwebnlitūka ekigere kyä- 
bwe nekiserera : 

Kubanga olunaku lwābwe olwo- 
kulaba enaku luli kumpi, 

Nebigenda okuba'jira biryangu- 


wa. 

J Kubanga Mukama alisalira aba- 
ntube omusango, 

Era 7 alye'jusa olwaba'dube; 

Bwaliraba ngobuinza bwabwe bu- 
we'dewo, 

'So tewali (asiga'dewo), oba mu- 
sibe oba atali musibe. 

Era alyogera nti i Bakatonda bä- 
bwe baliru'dawa, 

Olwazi Iwebesiganga ; 

Abalyanga amasavu agesadaka 
zabwe, 

Abanywanga omwenge ogwekyo 
kyebawangayo ekyokunywa. 

Bagolokoke bababēre, 

Babe ekigo kya 'mwe. 

Mulabe kakano nga £'nze, 'nze 
wuyo, 

PSo tewali katonda wamu nange: 

m'Nze nzita, era 'nze mpa obu- 
lamu ; 

Nfumise, era mponya: 

'So tewali ainza okulokola oku'- 
gya mu mukono gwange. 

Kubanga ngolola omukono gwa- 
nge eri e'gulu, 

Nenjogera nti Nga bwendi omu- 

lamu emirembe gyona, 


EKYAMATEKA. 





41 nBwendiwagala ekitala kyange 
ekimasamasa, 

Omukono gwange negukwata ku 

musango ; 

oNdiwalana e'gwanga ku balabe 

bange, 

Ndisasula abo abankyawa. 

Obusale bwange ndibutamiza 

omusai, 

Nekitala kyange kirirya enyama ; 

Nomusai gwabo aba tibwa naba- 

wambibwa, 

Okuva ku mntwe gwabo abakule- 

mbera abalabe. 

P Musanyuke, 'mwe amawanga, 

wamu nabantube: 

Kubanga ”aliwalana e'gwanga 

lyomusai gwaba'dube, 

Era alisasula abalabebe okubo- 

nerezebwa, 

# Era alitangirira ensiye, aba- 

ntube. 
Musa na'ja nayogerera ebigambo 
byona ebyoluimba luno mu matn 
gabantu, ye ne Kosea omwana wa 
45 Nuni. Musa namalira dala okwo- 
gera ebigambo ebyo byona eri Isi- 
46 raeri yena: nabagamba nti !Mute- 
ke omutima gwa'mwe ku bigambo 
byona byembategeza lero; byemu- 
liragira abana ba'mwe, okukwata 
ebigambo byona ebyamateka ago 

47 okubikolanga. Kubanga si kigambo 
ekitalimu gyemuli ; 4 kubanga bwe 
bulamu bwa'mwe, era olwekigambo 
ekyo kyemunavanga muwangala 
enaku za'mwe kunsi gyemusomo- 
kera Yoludani okugi 

48 wMukama nagamba Musa ku 

49 lunaku olwo nti Linya ku vlusozi 


42 


43 


44 


luno Abalimu, ku lusozi Nebo, oluli |: 


munsi ya Moabu, olwolekera Yeri- 
ko; olengere ensi ya Kanani gye- 
mpa abana ba Isiraeri okuba obu- 

50 taka: ofire ku Insozi lwolinyako, 
okung'anyizibwe eri abantubo ; nga 
z Aloni mugandawo bweyafira 
ku lusozi Kola, nakung'anyizibwa 

51 eri abantube: kubanga 4 mwanso- 
byako wakati mu bana ba Isiraeri | 
ku mazi Agemeriba mu Kadesi, 
mu 'dungu Zini; kubanga ?temwa- 
ntukuza wakati mu bana ba Isira- 

52 eri. ¢ Kubanga olirengera ensi mu | 
masogo; naye toligendayo munsi 
gyempa abana ba Isiraeri. 


3 Era guno gwe mukisa Musa, 
omusnja wa Katonda gweyasa 
bira abāna ba Isiraeri nga kan 
2 kufa. Nayogera nti 
b Mukama yava ku Sinai, 
Era yabagolokokera ngava ku 
Seiri; 
Yamasamasa okuva ku lusozi 
Palani, 





Nava eri“obukumi bwabatukuvu : | bef è 


32. 23—33. 2. 


” Er 21.9, 
1 4, 20. 


0, 


“Nak. 1.2 


? Bal 15. 
10. 

? Kub. 6. 
30; 19. 2. 


Zab. 85.1. 


t Ez 40. 4 








Dan 
Rik. 









i Lub. 48. 
5. 
DAN 146. 


t Kuv. Æ. 
H, 
“Kur. 17. 


Kuba. 20. 
l 
Zab. SI. 7. 


” Lub. 48. 


<h 


t Lub. 27. 


pakai 





10 


11 


12 


14 


EKYAMATEKA. 


Ku mukonogwe ogwadyo kwaliko 
amateka agomuliro gyebali. 
Wewawo, 4 ayagala amawanga; 
e Abatukuvube bona bali mu mu- 

konogwo. 
J Nebatula ku bigerebyo ; 
(Buli muntu) aliwebwa ku biga- 
mbobyo. 
Y Musa yatulagira amateka, 
Obusika obwekibiua kya Yakobo. 
Era yali kabaka mu Yesuluni. 
Emitwe gyabantu bwebakung'a- 
nyizibwa, 
Ebika byona ebya Isiraeri wa- 
mu. 
Leubeni abenga omulamu, ale- 
menga okufa ; 
Naye abasajabe babenga batono. 
Era guno gwe (mukisa) gwa Yu- 
da: nāyogera nti 
Wulira, Mukama, 
Yuda, 
Omuingize eri abantube: 
i Nemikonogye yerwanirira; 
Era konobanga mubezi eri abala- 
bebe. 
Ne ku Levi uayogera nti 
l Sumimuwo ne Ulimuwo biri no- 
musajawo atya Katonda, 
m Gwewakemera Emasa, 
Gwewawakana naye ku maji 
Agemeriba ; 
Eyayogera ku kitiwe ne ku nyina 
nti Simulabye ; 
n 'Sö teya'kiriza bagandabe, 
'S0 teyamanya banabe ye: 
o Kubanga baku te ekigambokyo, 
Era bekima endagānoyo. 
P Banaigirizanga Yakobo emisa- 
ngogyo, 
Ne Isiraeri (banamuigirizanga) 
amatekago: 
r Banātekānga ebyokwoteza mu 
masogo, 
s Nekiwebwayo ekyokebwa eki- 
ramba ku kyotokyo. 
Ebintubye, Mukama, biwenga o- 
mukisa, 
t O'kirize omulimu gwemikono- 
ye: 
Ofumitire dala ebiwato byabwe 
abanamugolokokerangako, 
Nabo abamukyawa balemenga o- 
kugolokoka nate. 
Ku Benyamini niyogera nti 
Omwagalwa wa Mukama anatii- 
langa mirembe awali ye; 
Amubi'kako okuzibya obu'de, 
era atūla wakati webibegabega- 
ye. 
Ne ku Yusufu nayogera nti 
" Ensiye ewebwe Mukama omu. 
kisa ; 
. Olwebyomuwendo omungi ebyo- 
mu'gulu, £ olwomusulo, 
Nolwenyanja egalamira wansi, 
Nolwebyomuwendo omungi ebye- 
bibala byenjuba, 


e'dobozi lya 


ar gp ga a gg a gg a gp gp gig NG a ga GE EE NK R A nk A NA A ANA AA AA AGA AA KA ANANA AA ANAA KAN NA ANAA ANANA ANAA ANA AN ANNA AN A ANANA AN DANA KAGAN anana nn gana ana ngana nan gana aaa anana anaa 


15 


16 


17 


18 


19 


21 


22 


24 


26 





Nolwebyomuwendo omungi ebiva 
mu kukula kwemyezi, 

v Nolwebikulu ebyensozi eze'da, 

Nolwebyomuwendo omungi że- 
byensozi ezita gwawo. 

Nolwebyoniuwendo omungi ebye- 
nsi noku'jula kwayo, 

Nekisa kyoyo deyatula mu ki- 
sa ka: 

(Omukisa) b gu'je ku mutwe gwa 
Yusufu, 

Ne ku bwezinge bwomutwe gwo- 
yocyayawulibwa ue bagandabe. 

Ye nteye emberyeberye, obukulu 
bwe bubwe; 

Namayembege mayembe ga mbo- 
go: 

cAligasindisa amawanga gona, 
enkomerero zensi: 

d Era bwe bukumi bwa Efulaimu, 

Era ze nkumi za Manase. 

Ne ku Zebuluni nayogera nti 

< Sanyuka, Zebuluni, mu kufu- 
lumakwo, 

Nawe, Isakali, mu wemazo. 

J Baliita amawanga eri olusozi; 

y Banaweranga eyo sadaka ezo 
butukirivu: 

Kubanga balinuna oku'jula kwe- 
nyanja, 

Nobugaga obukweke obwomumu- 
senyu. 

Ne ku Gadi nayogera nti 

Awebwe omukisa oyo iagaziya 
Gadi; : 

Atūla ngempologoma enkazi, 

Natagula omukono, era obwe- 
zinge bwomutwe. 

k Neyeterekera omugabo ogwolu- 
beryeberye, 
Kubanga cyo ekitundu ekyomu- 
gabi wamateka kyaterekwa ; 
INa'ja (awamu) nemitwe gya- 
bantu, 

Yakola ebyobutūkirivu ebya Mu- 
kama, 

Nemisangogye eri Isiraeri. 

Ne ku Dani nayogera nti 

Dani mwana wa mpologoma, 

m Abuka okuva mu Basani. 

Ne ku Nafutali nayogera nti 

'Gwe Nafutali, ta kuse obuganzi, 

Anyiye omukisa gwa Mukama: 

v'Gwe lya obugwaujuba nobu- 
kika obwadyo. 

Ne ku Aseri nayogera nti 

PAseri awebweomukisa gwabana; 

Asimibwenga bagandabe, 

Era "anyikenga ekigerekye mu 
mafuta. 

Ebisibabyo binabanga “kyuma 
na kikomo; 

Era ngenakuzo, aminyigo bwe- 
ganabanga bwegatyo. 


181 


Yos. 19. 
Balam. 18. 
27. 

” Lub. 49. 
21. 

“Yos. 19. 
32 neb. 


P Lub. 49. 
N), 

r Yob.29.6. 
"Ma. 8. 9. 


t Kuv. 15. 
31. 
Zab. 86. 8 


Tewali !afanana Katonda, 'gwe | Fir 10 6. 


Yesuluni, 


“Zab. 68. 


u Eyebagala ku 'gulu olwokuku- Lm H: 


bera, 






04. 3. 
Kal. 3. 8. 








182 YOSUWA. 88. 27—1. 8. 
Era ku 'banga mu bukulubwe | 4 Zoali. Mukama namugamba uti 
obusinga. c Eyo ye nsi gyenalairira Ibulaimu, | “ Lub. 12 
“Lab. 90. |27 Katonda ata'gwawo kye “kifo Isaka, ne Yakobo, nga njogera nti 1 a 
k kyotūlamu, Ndigiwa eza'deryo: /nkugirenge- | 3; 25.13 
Era emikono egita'gwāwo giku- ze'za namasogo, naye tolisomoka |/ Marz; 
wanirira : 5 kugendayo. YAwo Musa omu'du ER 
y Ma. 9. 3- Y Nasimbulamu abalabe mu ma- wa Mukama nafira eyo munsi ya | 30. 
5. SOgo, Moabu, ngekigambo kya Mukama | Yes 1.1.2 
Nayogera nti Zikiriza. 6 bwekyali. Namuzika mu kiwonvu 
'Kubal |28 2:2 Era Isiraeri atula mirembe, munsi ya Moabu awolekera Ebesu- 
Yen =. 6: Olu'zi Iwa Yakobo (luli) Iwo'ka, peoli : naye 'tewali muntu amanyi | í Yud. 9. 
su. 16. Munsi eyeng ano nomwenge ; 7 amalāloge ne lero. Era £ Musa |?Masi.2 
“ Lub. 27. Wewawo, 4% e'gululye litonya yali yakamaze emyaka kikumi 
PEEN omusulo. mwabiri bweyafa: lerisolye lyali i 14 
b Zab. 144. |29 bOlina omukisa, 'gwe Isiraeri : terizibye, 's naminyige agobuza- |" 
w aan c Ani akufanana 'gwe, e'gwanga | 8 liranwa gali tegakende deko. Abā- 
B ATI eryalokolwa Mukama, na ba Isiraeri nebakabira Musa 
4 Zab. 115 d Engabo eyokuberwakwo, amaziga mu nsenyi za Moabu #ena- |” Lub. 50. 
sk Era kye kitala ekyobukulubwo ku asatu: kale enaku ezokukabi- | RIL 2. 
obusinga! ramu nga bānakuwalira Musa nezi- | 2. 
t 28am. 22. Era abalabebo “balikujemuluku. | 9 'gwā. Era Yosuwa omwana wa 
PETN kira ; Nuni yali a'jude #omwoyo ogwa- |" Ts 11.2 
60.3; 81.15. Nāwe olirinya ku bifo byābwe magezi ; kubanga 0 Musa yali amu- AE 
ebya wa'gulu. ta'deko emikono : abana ba Isiraeri | vi ye 25. 
nebamuwuliranga, nebakola nga 
10 Mukama bweyalagira Musa. Era 
3 Awo Musa naya mu nsenyi za r tewanaimnka mu Isiraeri na'bi Ma cIa. 
“Kulal. Moabu nalinya #ku lusozi Nebo, afanana Musa, r Mukama gweya- A 
A h ku ntiko ya Pisuga, olwolekera | 11 manya ngalabagana amaso: mu |1. 
Ma s29. | Yeriko. Mukama è nāmulaga ensi| sbubonero obwo bwona nebyama- | Kutal.12 
è Ma 3.27. yona Eyegireadi okutisa ku Dani; gero, Mukama byeyamutuma oku- | Ma. 5.4 
2 ne Nafutali yona, nensi ya Efula- kola munsi Yemisiri, eri Falao, WAH, 
imu ne Manase, nensi yona eya neri aba'dube bona, neri ensiye 
‘Mall. H. Yuda cokutūsa ku nyanja eyema- | 12 yona; ne mu mukono ogwo gwona 
d Balam. | 3 bega; Nobukika obwadvo, Nolu- ogwamänyi, ne mu ntisa eyo yona 
j Wa senyi olwekiwonvu Ekyeyeriko enene, Musa gyeyakoleranga mu 
23. i53. d ekibuga ekyenkindu okutusa ku maso ga Isiraeri yena. 
EKITABO 
KYA 
YOSUWA. 
Awo olwituka Musa omuwereza ! 5 :Tewalibera muntu yena aliinza | “lu. 37. 
wa Mukama, bweyamala okufa, okuimirira mu masogo enaku zona | Kurv. 3. 12. 
Mukama nagamba Yosuwa, omwa- ezobulamubwo: nga bwenaberanga 
“Ma. 11. ya wa Nuni, 2 omuwereza wa Musa, ne Musa, /bwentyo bwenaberanga Aa Ma. 31. 8, 
Tk a. | 2 ngayogera nti bMusa, omuwereza nawe: 9 sikwabulirenga 'so sikule- | 5 Ma s. 
AA wange, afu'de; kale kakano golo- | 6 kenga. i'Damu amanyi, guma o- | 6,8. 
koka, osomoke (omu'ga) guno Yo- mwoyo: kubanga 'gwe olibasikiriza DI WA 
ludani, 'gwe, nabantu bano bona, abantu bano ensi eno gyenalairira Sar 
(muingire) munsi gyembawa bo, a- | 7 bajaja babwe okngibawa. Naye 
eMas. | 3 bana ba Isiraeri. c Buli kifo kye- mala okn damu amanyi nokuguma 
mulirinyamu ekigere kya'mwe, nki- enyo omwoyo, Okwekumanga oku- 
bawade 'mwe, nga bwenagamba kola ngamateka gona bwegali, Musa, 
d Lub. 18. | 4 Musa. dOkuva mn 'dingu (nolu- omuwereza wange, geyakulagira : 
za sozi) luno Lebanoni, okutūka ku ktokyamanga okugaleka ku mukono | t Ma 5. 32 


mu'ga omunene, gwe mu'ga Fulati, 
ensi yona Eyabakiti, era nokutūka 
ku nyanja enene ku lui olwebugwa- 
njuba, we waliba ensalo ya'mwe. | 





ogwadyo newakuba'de ogwa kono, 
olyoke owebwenga omukisa buli 
8 gyonogendānga yona. Ekitabo kino 
ekyamatika tekivenga mu kamwa. 





1. 9—2. 19. 
i Zah. 1.2. ko, ! naye onokirowozangamu emi- 
sana nekiro, olyoke wekumenga o- 
kukola nga byona bwebiri ebiwa- 
ndiki'dwamu: kubanga bwonotere- 
zanga bwotyo e'kubolyo, era bwo- 
9 nowebwanga omukisa bwotyo. Si 
'mze nkulagide? 'Damu amanyi, 
guma omwoyo ; ”' totyanga, so te- 
wekangānga: kubanga Mukama 
Katondawo ali nawe buli gyonoge- 
ndanga yona. 
10 Yosuwa nalyoka alagira abami 
11 babantu, ngayogera nti Muite wa- 
kati mu lusisira, mulagire abantu, 
nga mwogera nti Mwetekeretekere 
e'mere; kubanga * enaku esatu nga 
tezinaita mugenda okusomoka (0- 
mu'ga) guno Yoludani, okuingira 
okulya ensi, Mukama Katonda wa- 
"mwe gyabawa okugirya. 
12 Era Abaleubeni, Nabagadi, neki- 
tūndu ekyekika kya Manase Yosu- 
13 wa nābagamba, ngayogera nti Mu- 
'jukire ekigambo ° Musa omuwereza 
wa Mukama kyeyabalagira, ngayo- 
gera nti Mukama Katonda wa mwe 
abawa ekiwu'mulo, era alibawa ensi 
lt eno. Bakazi ba mwe, nabana ba- 
'mwe abato, nebisibo bya mwe, ba- 
litula munsi Musa gyeyabawa emi- 
tala wa Yoludani; naye 'mwe muli- 
somoka mu maso ga baganda ba- 
'mwe nga mulina ebyokulwanyisa, 
abazira mwena abamanyi, muliba- 
15 bera; okutūsa Mukama lwalimala 
okubawa baganda ba'mwe ekiwu- 
"mulo. nga (bwawa de) 'mwe, era 
nabo lwebalimala okulya ensi Mu- 
kama Katonda wa'mwe gyabawa 
bo: Pnemulyoka mu'dayo munsi 
gyemwalya, mugirye, Musa omu- 
wereza wa Mukama gyeyabawa e- 
mitala wa Yoludani ku lui olwebu- 
16 vanjuba. Nebamu'damu Yosuwa, 
nga bogera nti Byona byotulagi'de 
tulibikola, era buli gyonotutumanga 
17 tunagendanga. Nga bwetwawuli- 
ranga Musa mu bigambo byona, 
nawe tunakuwuliranga bwetutyo: 


~ Wa.1.29; 
7. 21. 


“Yos. 3.2. 


——————————————— aa aa aan aaa aaa MM 


“ Kuhal. 
32 3-2. 


P Yos. 29, 
4 neh, 


AA agi 


"us rkyo'ka Mukama Katondawo abe 
lam. D. | 18 nawe, nga bweyali ne Musa. Buli 
Ma. 1.3. muntu yena #anajemeranga ekira- 
girokyo, era atawulirenga bigambo- 
byo mu byona byonomulagiranga, 
ana'ibwanga: naye 'damu amānyi, 

guma omwoyo. 
Yosuwa omwana wa Nuni natuma 
“ Kuhal. abantu babiri nkiso okuva “ mu 
Po Sitimu okuke'ta, ngayogera nti 
Mugende, mukebere ensi ne Yeriko. 
# Beb. 11. Nebagenda, nebaingira tmu nyu- 
E mba eyomwenzi. erinyalye c Laka- 
Mat 1.5. | 2 bu, nebasulayo. Kabaka Weyeriko 


nebamubulira, nga bogera nti Laba, 
waingi'de muno ekiro ku bāna ba 
, 3 Isiraeri okuketa ensi. Kabaka 
Weyeriko natumira Lakabu, ngayo- 








YOSU WA. 


gera nti Goba abantu aba'ze gyoli, 
abaingi' de mu uyumbayo: kubanga 

4 ba'ze okuke ta ensi yona. “Omu. 
kazi nabatwala bombi, uābakisa; 
nayogera nti Wewawo, abantu ba ze 
gyendi, naye naba'de simanyi gye- 

b bavu'de: awo obu'de bwebwatuse 
oku'galawo wankaki, ngenzikiza e- 
ku'te, abantu nebagenda: abantu 
gyeba'ze simanyi: mubagoberere 
mangu; kubanga munābatūkako. 
6 Naye yali abalinyisi'za ku kasolya, 
nababikako emiti egyobugogwa, 
gyeyali atesetese obulungi ku kaso- 

7 ìya. Abantu nebabagoberera mu 
'kubo erya Yoludani okutūka ku 
inusomoko: ababagoberera bweba- 
mala okuvayo, nebalyoka ba 'galawo 

8 wankaki. o nga tebanebaka, nā- 
9 linya gyebali ku kasolya ; nagamba 
abantu nti Manyi nga Mukama 
abawa'de ensi, era “ngentisa ya- 
'mwe etuku'te, era ngabali munsi 
bona basānūka mu maso ga mwe. 
10 Kubanga twawulira Mukama / bwe- 
yakaliza Enyanja Emyufu mu maso 
ga mwe, bwemwava mu Misiri; era 
“kyemwakola bakabaka ababiri A- 
babamoli, abali emitala wa Yoluda- 
ni, Sikoni ne Ogi, bemwazikiririza 
11 dala. Na'fe !bwetwakiwulira, * e- 
mitima gya'fe negiryoka gisanika, 
's0 tewali muntu asigalamu omwo- 
yo gwona, kulwa mwe: kubanga 

i Mukama Katonda wa'mwe, oyo ye 
Katonda wa'gulu mu 'gulu, era wa- 
12 nsi kunsi. Kale kakano, mbegairi- 
'de, ™ mundairire Mukama, kubanga 
mbakoze bulingi, na'mwe okugikola 
obulungi enyumba ya kitange, era 
13 mumpe akabonero akamazima: era 
nokuwonya kitange ne mange ne 
banyinaze ne baganda bange ne 
byona byebalina, nokulokola obula- 
14 mu bwa'fe mu kufa. Abantu neba- 
mugamba nti Obulamu bwa fe bu- 
liga'ta obulamu bwa mwe, bwemu- 
talibūlira bigambo bya'fe bino : awo 
Mukama bwalituwa ensi, netulyoka 

15 tukukolera ekisa namazima. Awo 
n"nnaba'sa nomugwa ngabaisa mu 
kituli; kubanga enyumbaye yali 
ekwatanye ku bugwe owekibuga, 
16 naye yabera ku bugwe. Nabagamba 
nti Mugende ku lusozi, abaibagobe- 
re'de baleme okubasinga; era mwe- 
kwekereyo enaku satu, okutūsa a- 
bibagobere'de lwebalikomawo ; olu- 

17 vanyuma muliinza okugenda. A- 
bantu nebamngamba nti ° Tetuli'za 
musango ku kirairokyo kino kyotu- 
18 laiziza. Laba. bwetuli ja munsi, 
olisiba akagwa kano akainynfu mu 
kituli kyotuisizamu:; era Poliku- 
ng'anyiza mu nyumba gyoli kitawo 
ne nyoko ne bagandabo, nenyumba 

19 yona eya kitāwo. Bwekityo, omu- 
ntu yena aliva mu miryango egye- 


l 


183 


dam.. 
19, 20. 


“ Kuv. JB. 
16; 83. 27. 


S Yos. 41.23. 
Kuv. 14. 
21. 


# Kulal. 
21. 24, 33- 
35. 


* Bik.9.25. 


° Kuv. 20. 
7. 


P Yos 6.5. 


184 


” Mat. 87. 
25. 


a Yos 21. 


è Yos. 1.11. 


4 Kuv. 19. 
12 


tKuv 19. 
30, 14, 15. 


ev. 20.7, 
Kubal. 11. 
18 
Yos. 7. 13. 
1 Sam. 16. 


9. 
/Kubal 4 
15. 


# Yos. 1.5. 


YOSU WA. 





nyumbayo ku lugūdo, omusaigwe 
guliba ku mutwegwe, na'fe tetuli za 
musängo: era omuntu yena alibera 
nawe mu nyumba, ” omusaigwe gu- 
liba ku mutwe gwa fe, bwalikwati- 
20 bwa omukono gwona. Naye bwo- 
libūlira ebigambo bya'fe bino, tetu- 
lza musāngo olwekirairokyo kyo- 
21 tulaizi'za. Nayogera nti Wabe nge- 
bigambo bya'mwe bwebiri. Nāba- 
sindika, nebagenda : nāsiba akagwa 
22 akamyufu inu kituli. Nebagenda 
nebatuka ku lusozi, nebabera eyo 
enaku satu, okutūsa ababagoberera 
lwebāmala okukomawo: ababago- 
berera babanonya mu 'kubo lyona, 
23 nebatabalaba. Awo abantu ababiri 
nebakomawo, nebaserengeta ku lu- 
sozi, nebasomoka, neba'ja eri Yosu- 
wa omwana wa Nuni; nebamubii- 
24 lira byona ebyababako. Nebamu- 
gamba Yosuwa nti Mazima sMu- 
kama atuwa'de mu mikono gya'fe 
ensi yona; era nate abali munsi 
bona basanikira dala mu maso 
ga fe. 


Yosuwa nakera enkya nagolokoka, 
nebava “mu Si'timu, nebatūka ku 
Yoludani, ye nabana ba Isiraeri bo 
na; nebasulawo nga tebanasomoka. 
2 Awo benaku satu bwezaita abumi 
3 nebaita wakati mu lusisira; neba- 
lagira abantu, nga bogera nti Bwe- 
munalaba esanduko eyendagāno ya 
Mukama Katonda wa mwe, ne <ba- 
kabona Abalevi nga bagyetise, ne- 
mulyoka muva mu kifo kya'mwe, 
4 nemngigoberera. Naye 4 wanaba- 
wo e'banga wakati wa'mwe nayo, 
ngemikono enkumi biri egigerebwa: 
temugisemberera, mulyoke muma- 
“nye e'kubo eribagwani'de okuita- 
mu; kubanga okutūka kakano te- 
b munaita mn 'kubo lino. Yosuwa 
nagamba abantau nti ¢ Mwetukuze : 
kubanga enkya Mukama anākola 
6 ebyainagero mu'mwe. Yosuwa nä- 
gamba bakabona, ngayogera nti 
J Musitule esanduko eyendagano, 
musomoke mukulembere abantu. 
Nebasitula esanduko eyendagāno 
7 nebakulembera abantu. Mukama 
nagamba Yosuwa nti Lero natanula 
okukugnlumiza mu maso ga Baisi- 
raeri bona, bamanye nti, ? nga bwe- 
nali ne Musa, bwentyo bwenabera- 
8 nga nawe. Era onolagira bakabo- 
na abasitula esanduko eyendagano, 
ngoyogera nti Bwemunatika ku 
ma bali gama'zi aga Yoludani, mu- 
naimirira mu Yoludani. 
9 Yosuwa nāgamba abana ba Isira- 
eri nti Mu'je wano, muwulire ebi- 


gambo bya Mukama Katonda wa-, 


10 mwe. Yosuwa nayogera nti Ku 
kino kwemunämanyira uga i Kato- 
nda omulamu ali mu'inwe, era nga 


| 


talirema kugoba mu maso ga mwe 
Abakanani, Nabakiti, Nabakivi, Na- 
baperizi, Nabagirugasi, Nabamoli, 
11 Nabayebusi. Laba, esanduko eye- 
ndagano ya Mukama wensi zona, 
ebakulembera okusomoka Yoludani. 
12 Kale kakano ¥ inwerondere abasaja 
kumi nababiri mu bika bya Isiraeri, 
13 buli kika omu. Awo, ebigere bya 
bakabona abasitula esanduko ya 
Mukama, Mukama wensi zona bwe- 
biribera mu mazi ga Yoludani, 
ama'zi ga Yoludani negalyoka ga- 
'gwawo, ge ma'zi agava engulu; 
14 ! negaimirira entūmo wamu. Awo, 
abantu bwebāva mu wema zābwe, 
okusomoka Yoludani, bakabona a- 
basitula % esanduko eyendagāno 
15 nga bakulembe'de abantu ; era aba- 
situla esanduko bwebatiika ku Yo- 
ludani. ebigere bya bakabona aba- 
gitula esanduko nebyenyika ku ma- 
'bali gama'zi (kubanga * Yoludani 


gwanjala ku 'tale lyagwo lyona 


omu biro byona ebyamakungula, | 
16 ama'zi agava engulu negalyoka gai- 
mirira negekuma entimo wamu, 
wala nyo, ku Adamu, ekibuga ” eki- 
riranye Ezalesani: nagonga'ka ” ku 
nyanja eye Alaba, ye # nyanja eyo- 
munyo, nega'gwerawo dala: abantu 
nebasomokera awalirānye Eyeriko. 
17 Bakabona abāsitula esanduko eye- 
ndagāno ya Mukama nebaimirira 
nebanywera ku lukaln wakati mu 
Yoludani, t Nabaisiraeri bona neba- 
ita awakalu, okutūsa e'gwanga lyo- 
na Iweryaitira dala mu Yoludani. 
4 mala okuitira dala mu Yoludani, 
Mukama nāgamba Yosuwa, ngayo- 
2 gera nti “Mwerondere abasaja 
kumi nababiri mu bantu, mu buli 
8B kika omu, era mubalagire, nga 
mwogera nti Mnlonde wano wakati 
mu Yoludani, mu kifo ebigere bya 
bakabona mwebyanywere'de, èa- 
mainja kumi nabiri, mugasomose, 
muga'se mu kisulo, kyemunasu- 
4lamn ekiro kino. Awo Yosuwa 
naita abasaja kumi nababiri, beya- 
tekateka mu bana ba Isiraeri, mu 
5 buli kika omu: Yosuwa nabagamba 
nti Mukulembere esanduko ya Mu- 
kama Katonda wa'mwe wakati mu 
Yoludani, musitule buli muntu 
mu'mwe e'jinja ku kibegabegakye, 
ngomuwendo ogwebika ebyabāna 
6 ba Isiraeri bweguli : ako kabe aka- 
bonero mu'mwe, tabana ba'mwe 


Awo e'gwanga lyona bwerya- 


bwebanabuzanga mu biro ebigenda | 24 


oku' ja, nga bogera nti Amainja 
7 gano amakulu gago ki? mulyoke 
mubagambe nti Kubanga dama zi 
ga Yoludani ga'gwawo mu maso 
yesanduko eyendagāno ya Muka- 
ma; bweyaita mu Yoludani, ama zi 





! 


2. 204.7. 


k Yos. 4.2, 
4. 


t Kuv. 18. 
8. 
Zab. 114.3. 


= Bik. 7. 
15 


r Ma. 3.17. 
Lulas 


t Kur. 14. 
29. 


2 Yo 3.12 


b Ma 277.2. 


4 Yos 313. 
16. 


YOSUWA. 





nega'gwawo: era amainja gano 
galibera “eki'jukizo eri abana ba 
Isiraeri emirembe egita gwawo. 
8 Abana ba ISsiraeri nebakola 'nga 
Yosuwa bwabalagi'de, ncbalonda 
amainja kumi nabiri wakati mu 
Yoludani, nga Mukama bweyaga- 
mba Yosuwa, ngomuwendo ogwe- 
bika ebyabana ba Isiraeri bweguli; 
nebagasomosa nebagatūsa mu kifo 
9 mwebasula, nebaga sawo. Yosuwa 
nasimba amainja kumi nabiri wa- 
kati mu Yoludani, mu kifo ebigere 
bya bakabona abasitula esanduko 
eyendagano mwebyaimirira : era 
10 wegali ne kakano. Kubanga baka- 
bona abasitula esanduko baimirira 
wakati mu Yoludani, nekitukirira 
buli kigambo Mukama kyevalagira 
Yosuwa okubūlira abantu. nga 
byona bwebyali Musa byeyalagira 
Yosuwa: abantu nebanguwa neba- 
Ilita. Awo, abantu bona bwebamala 
okuita, esanduko ya Mukama 
neryoka eita, ne bakabona mu 
12 maso gabantu. Nabana ba Leu- 
beni, nabana ba Gadi, nekitūndu 
ekyekika kya Manase, nebakule- 
| mbera abana ba Isiraeri nebaita 
nga balina ebyokulwanyisa, /nga 
| 775R |13 Musa bweyabagamba : abantu ngo- 
bukumi buna abetesetese okulwana 
nebaita mu maso ga Mukama eri 
olutalo, mu lusenyi Olweyeriko. 
14 Ku lunaku olwo Mukama 7 nakuza 
Yosuwa mu maso ga Baisiraeri bo- 
na: nebamutya, nga bwebatyanga 
| Musa, enaku zona ezobulamubwe. 
15 Mukama nagamba Yosuwa nga- 
16 yogera nti Lagira bakabona abasi- 
tula tesanduko eyobujulirwa oku- 
17 linya okuva mu Yoludani. Awo 
Yosuwa nalagira bakabona ngayo- 
gera nti Mulinye muve mu Yolu- 
| 18 dani. Awo, bakabona abasitula 
esanduko eyendagāno ya Mukama 


“Kur. 12 
14. 

Kubal 16. 
40. | 





1 Yoa 3.7. 





bwebamala okulinya okuva wakati 
mu Yoludani, nebigere bya baka- 
bona nebirinyibwa ku lukalu, ama- 
'zi ga Yoludani negalyoka ga'da 
mu kifo kyago, negayanjala ku tale 
19 Iyagwo lyona, nge'da. Abantu ne- 
balinya nebava mu Yoludani ku 
lunaku olwekumi mu mwezi ogwo- 
luberyeberye, nebasula £ mu Giru- 
gali, mu nsalo eyebuvanjuba Eye- 
20 yeriko. 
biri geba'gya mu Yoludani, Yosu- 
21 wa nagasimba mu Girngali. Na- 
gamba abana ba Isiraeri ngayogera 
nti Abana ba'mwe bwebanābūzā- 
nga bakitabwe mu biro ebigenda 
oku'ja, nga bogera nti Amakulu 
22 gamainja gano ki? nemulyoka 
mutegezanga abana ba mwe, nga 
mwogera nti Abaisiraeri baita mu 
23 Yoludani muno ku lukalu. Kuba- 
nga Mukama Katonda wamwe 


è Yos. 5.9. 


lta. 8. 





l Namainja gali ekumi na- |. 





yakaliza ama'zi ga Yoludani mu 
maso ga'mwe, okutūka bwemwa- 
mala okuita, nga Mukama kato- 
nda wa'mwe bweyakola Enyanja 
Emyufu, ”gyeyakaliza mu maso 
ga fe, okutuka bwetwamala okuita : 

24 namawanga gona agensi galyoke 
gamauye omukono gwa Mukama 
nga gwa manyi; 0 batyenga Muka- 
ma Katonda wamwe emirembe 
egita gwawo. 


Awo, bakabaka bona Ababamoli, 

abali emitala wa Yoludani ku lui 
olwebugwanjuba, ne bakabona 
Ababakanani, “abali ku nyanja, 
b bwebāwulira Mukama bweyaka- 
liza ama'zi ga Yoludani mu maso 
gabana ba Isiraeri, okutūka bwe- 
twamala okusomoka, “omutima 
gwabwe negusānūka, 4 'sõnga tewa- 
kvali (alina) omwoyo mubo, olwa- 
bana ba Isiraeri. 

2 Mu biro ebyo Mukama nigamba 
Yosuwa nti Wekolere obwambe 
obwamainja, okomole nate abana 
ba Isiraeri omulūndi ogwokubiri. 

8 Yosuwa nevekolera obwambe obwa- 
mainja, nakomolera abana ba Isi- 

4 raeri ku lusozi olwebikuta. Era 
eno ye nsonga eyabakomoza Yosu- 
wa: “abasaja bona abava mu Mi- 
siri, abalwanyi bona, nebafira mu 
'diangu mu 'kubo, bwebamala okuva 

5 mu Misiri. Kubanga abantu bona 
abavayo nebakomolwa : naye aba- 
ntu bona abazalirwa mu dungu mu 
'kubo nga bava mu Misiri nga te- 

6 banabakomola. Kubanga abana 
ba Isiraeri batambulira /emyaka 
amakumi ana mu 'dungu, okutusa 
e'gwanga lyona, be balwanyi abava 
mu Misiri, Jwerya'gwawo, kubanga 
tebawulira 'dobozi lya Mukama: 
g Mukama beyalairira obutabaga- 
nya kulaba nsi Mukama gycyalai- 
rira bajaja babwe okutuwa, ' ensi 
ekulukuta amata nomubisi gwe- 

7 njuki. £#Nabana babwe beya'za mu 
kifo kyabwe, abo Yosuwa beyako- 
mola: kubanga bali si bakomole, 
kubanga tebabakomolera mu 'kubo. 

8 Awo, bwebamala okukomola e gwa- 
nga lyona, nebabera mu bifo bya- 
bwe mu lusisira l nebamala oku- 

9 wona. Mukama nāgamba Yosnwa 
nti Lero njiringisiza 7” ekivume 
Ekyemisiri okukiba'gyako. Eri- 
nya eryekifo kiri kyeryava liitibwa 
Girugali ne kakano. 

10 Abana ba Isiraeri nebasnla mu 
Girugali; nebalya Oknitako ?ku 
lunaku olwekumi nenya olwomwe- 
zi olwegulo mu lusenyi Olweyeriko. 

11 Oknitako ngewedeko ku lunaku 
olwenkya nebalya e'mere enkalu 
eyomwaka ogwa'gwako, emigati 
egitazimbulukuswa ne kasoli omu- 


"Tur, 14. 
21. 


” Zab. 83. 
18; 108. 8. 


° Ma 6 2. 


Kubal 
13 29, 

b Kuv. 15. 
14. 


“Yos. 2. 11. 
41 Rasek. 
0. b. 


186 





° Kuv, 16. 
335. 


r Lub. 17. 
3. 


#Kuv.3.3. 
Bik. 7. 33. 


s Yos.2.24 


b Balam. 
7. 18, 22 


€ Kubal 
10. 8. 


YOSUWA. 


12 sike, ku lunaku olwo. “Nemanu 
ne'gwawo enkya, bwebamala oku- 
lya e'mere eyensi eyomwaka ogwa- 
'gwako; abana ba Isiraeri neba- 
taba na manu nate; naye nebalya 
ku 'mere eyensi eya Kanani omwa- 
ka ogwo. 

Awo, Yosuwa bweyali ngasembe- 
'de Eyeriko, naimusa amasoge na- 
tunula, era, laba, nga wainiri'de 
Pomuntu okumwolekera eyalina 
ekitala ekisowole inu mukonogwe: 
Yosuwa nawusemberera, namu- 
gamba nti Oli kulwafe, oba oli 
14 kulwa balabe ba'fe? Nayogera 

nti Ne'da; naye omukulu owe'gye 

lya Mukama ntūse kakano. Yosu- 
wa r namuukfainirira mu masoge 
wansi, nasinza, namugamba nti 

Mukama wange agamba atya omu- 
15 duwe?” Omukulu owe'gye lya 

Mukama nagamba Yosuwa nti 

s Yambula engatoyo mu kigerekyo; 

kubanga ekifo mwoimiri'de kitu- 

kuvu. Yosuwa nakola bwatyo. 


13 


6 [Era Yeriko kyali ki'galidwawo 
dala olwabana ba Isiraeri : tewali 
afuluma, newakuba'de aingira.] 
2 Mukama nagamba Yosuwa nti 
Laba, 4nkukiwa'de mu mukono- 
gwo Yeriko, ne kabaka wamu, na- 
3 bazira abamanyi. Era mulikye- 
tolola ekibuga, abalwanyi 'mwena, 
nga mukyetolola omulündi gumu. 
Bwonokolanga bwotyo enaku omu- 

4 kīga. Ne bakabona omusanvu 
balisitula è eng'onıbe omusanvu e- 
zamayembe agendiga ensaja nga 
bazikulembeza esanduko: ne ku 
lunaku olwomusinvu mulikyeto- 
lola ekibuga emirūndi musānvu, 
ne “bakabona balifuwa eng'ombe. 
5 Awo, bwebaligendereza (eng ombe) 
ezamayembe agendiga ensaja era 
bwemuliwulira e'dobozi eryeng'o- 
mbe, abantu bona nebalyoka boge- 
rera wa gulu ne'dobozi 'dene; bu- 
gwe owekibuga nalyoka agwira 
dala wansi, abantu nebalinya buli 
6 muntu mu masoge. Yosuwa, 0- 
mwana na Nuni, naita bakabona, 
nabagamba nti Musitule esanduko 
eyendagano,era bakabona musanvu 
basitule eng ombe musanvu ezama- 
yembe agendiga ensaja bazikule- 
mbeze esanduko ya Mukama. 
7 Nebagamba abantu nti 
mwetolole ekibuga, nabalina ebyo- 
kulwānyisa bakulembere esauduko 
8ya Mukama. Awo, Yosuwa bwe- 
yamala okwogera nabantu, baka- 
na omusänvu abasitula eng'ombe 
omusanvu ezainayembe agendiga 
ensaja mu maso ga Mukama ne- 
baita, nebafūwa eng'ombe: esa- 
nduko eyendagāno ya Mukama uge- 

9 bavako enyuma. Abalina ebyoku- 


Muite, |- 


lwanyisa nebakulembera bakabona 
abafuwa eng ombe, abenyuma ne- 
bagoberera esanduko, nga bafuwa 
10 eng'ombe nga batambula. Yosuwa 
nalagira abantu, ngayogera nti 
Temwogerera wa'gulu, ne'dobozi 
Jya'mwe lireme okuwulirwa, neki- 
gambo kyona kireme okuva mu 
kamwa ka mwe, okutusa ku lunaku 
lwendibalagira okwogerera wa'gu- 
lu; nemulyoka mwogerera wa'gu- 
11 lu. Bwatyo yagyetoloza ekibuga 
esanduko ya Mukama, nga bakye- 
tolode omulundi gumu: nebai- 
ngira mu lusisira, nebasula mu 
lusisira. 
12 Yosuwa nākēra enkya nagoloko- 
ka, ne d bakabona nebasitula esa- 
13 nduko ya Mukama. Ne bakabona 
omusānvu abasitula eng'ombe omu- 
sanvu czamayembe agendiga ensaja 
nga bazikulembeza esanduko ya 
Mukama nebagenda obutalinda, ne- 
bafuwa eng'ombe: nabalina ebyo- 
kulwanyisa nga babakulembe'de; 
nabenyuma nebagoberera esanduko 
ya Mukama nga bafuwa eng'ombe 
14 nga batambula. Ne ku lunaku o- 
lwokubiri nebetolola ekibuga omu- 
lūndi gumu, neba'dayo mu lusisira: 
bwebakola bwebatyo enaku muki- 
15 ga. Awo ku lunaku olwomusauvu 
nebakera enkya mu matulutulu, 
nebetolola ekibuga emirindi mu- 
sanvu bwebatyo: naye ku lunaku 
olwo betolola ekibuga emirūndi mu- 
16 sanvu. Awo ku mulandi ogwomu- 
sanvu, bakabona bwebafuwa eng'o- 
mbe, Yosuwa nagamba abantu nti 
Mwogerere wa'gulu; kubanga Mu- 
17 kama abawa de ekibuga. Nekibuga 
kiriterekerwa Mukama, ekibuga ne 
byona ebirimu: Lakabu omwenzi 
yaliwona ye'ka, ye ne bona abali 
awamu naye mu nyumba, kubanga 
18 “yakweka abatume betwatuma. Na- 
'mwe mwewalire dala mu bitere- 
ke'dwa Mukama, muleme okatwala 
ku bitereke'dwa, nga mumaze oku- 
bitereka; bwemutyo mwandifu'de 
olusisira lwa Isiraeri olukolimi- 
'dwa, era Jmwandirweralikiri'za. 
19 Naye efeza yona nezibu nebintu 
ebyebikomo nebyebyuma bye bitu- 
kuvu eri Mukama; biri'ja mu gwa- 
20 nika lya Mukama. Awo abantu ne- 
bogerera wa gulu, nebafuwa eng'o- 
mbe: awo, abantu bwebawulira e- 
'dobozi eryeng'ombe, abantu neba- 
lyoka bogerera wa'gulu ne'dobozi 
'dene, Y bugwe nagwira dala wansi, 
abantu nebalinya mu kibuga, buli 
muntu mu masoge, nebamenya e- 
21 kibuga. 'Nebazikiririza dala ebyali 
mu kibuga byona, abasaja nabaka- 
zi, abato nabakulu, nente, nendiga, 
22 nendogoi, nebabi' ta nekitala. Yo- 
suwa nagamba abasaja ababiri a- 


5. 12—6. 2. | 





d Kubal 
4. 15. 


| 

t 
KA 
7 Beb 11. 
30. 
Ma? 2 





6. 23— "7. 21. YOSUWA. 187 
bake'ta ensi nti Mugende mu nyu- tuzikiriza ? singa twa'kiriza okutu- 
mba eyomwenzi, muwufulumye o- | 8 la emitala wa Yoludani! Ai Mu- 
TET mukazi, nebyalina byona, “nga| kama, nayogera ntya, Abaisiraeri 
Beb.11.31. | 23 bwemwamulairira. Abavubuka a- bwebamaze okubakuba amabega a- 
bake si nebaingira, nebamufulumya | 9 balabe babwe? Kubanga Abaka- 
iYos. 2.13 Lakabu, lne kitawe, ne nyina, ne nani nabali munsi bona baliwulira, 
bagandabe, ne byona byalina, era balituzingiza, V bali'gya erinya lya- | # Zab. 83. 
nekikakye kyona nebabafulumya ; 'fe kunsi: nawe 'olirokula otya eri- | $ 
nebabateka ebweru ku lusisira iwa | 10 nyalyo ekulu? Mukama nāgamba | jp YY% 
24 Isiraeri. Ekibuga nebakyokya o- osuwa uti Golokoka ; kiki ekiku- 
muliro, nebyalimu byona: naye e- | 11 gwisi'za bwotyo okwevunika? A- 
feza nezābu nebintu ebyebikomo baisiraeri bononye; era kt bamenye | #Ma 17.2. 
nebyebyuma byoka babisā mu endagano yange gyenabalagira ; era 
gwanika eryenyumba ya Mukama. nokutwala batu te ku bitereke' dwa ; 
25 Naye Lakabu omwenzi, nabenyu- era ba'bye, era bakusi'za, era babii- 
mba ya kitawe ne byona byeyalina, | 12 ngizi'za mu bintu byabwe. !Ekyo |! Kubal. 
" Mati. Yosuwa nabawonya; ™ nabera wa- kye kibalobera abana ba Isiraeri o- |, 2 
kati mu Isiraeri, ne kakano; ku- kuimirira mu maso gabalabe bābwe, | 14 
banga yakweka abatume, Yosuwa nebakuba amabega abalabe babwe, 
26 beyatuma okuke'ta Yeriko. Yosu- kubanga bafūse abakolimi dwa ; si- 
wa nabalaiza ekirairo mu biro ebyo, berenga na mwe nate, wabula bwe- 
s Back, ngayogera nti * Akolimirwe mu muzikiriza ekitereke'dwa (okuki- 
maso ga Mukama oyo aliimirira | 13 'pya) mumwe. ”Mukale, mutu- | "“YyYos.3.5. 
nazimba ekibuga kino Yeriko: mu kuze abantu, mwogere nti Mwetu- 
kufirwa omwanawe omuberyeberye kulize olunaku olwenkya: kubanga 
mwalisizawo emisingi gyakyo, era Mukama, Katonda wa Isiraeri, bwa- 
mu kufirwa omwanawe omuto ali- yogera bwati nti Waliwo ekitereke- 
"Yo 1.5. | 27 simba enzi'gi zákyo. ° Bwatyo Mu- dwa wakati mu'gwe, Isiraeri : to- 
P Yo. 9. 2. kama yaberanga ne Yosuwa; P ne- inza kuimirira mu maso gabalabe- 
bigambobye nebyātikirira muusi bo, nga temunaki'gyawo ekitereke- 
yona. 14 'dwa mu'mwe. Kale enkya muna- 
semberezebwa mu bika bya'mwe: 
Naye abana ba Isiraeri nebonona awo, ekika * Mukama kyanilonda- |” Balam. 
mu bitereke'dwa : kubanga Akani, mu kināsembera ngenda (zakyo) | 20.4. 
omwana wa Kalami, omwana wa bweziri; nenda Mukama gyanalo- 
Zabudi, omwana wa Zera, owekika ndamu enesembera mu nyumba 
kya Yuda, natwala ku bitereke- (zayo); nenyumba Mukama gyana- 
'dwa: obusingu bwa Mukama ne- londamu enesembera buli muntu 
bububuka ku bana ba Isiraeri. 15 buli muntu. 9 Awo olunātuka anä- | o1 fam. 
2 Yosuwa natuma abantu okuva londebwa ngalina ekitereke'dwa a- | 14. 38, 34 
mu Yeriko okugenda Eai, ekirira- uāäyökebwa omuliro, ye nebyalina 
o Sam. nye 4 Besaveni, ku lui olwebuva- byona; kubanga amenye endagino 
da ha njuba olwa è Beseri, nabagamba nti va Mukama, era kubanga akoze o- 
b Lob. 28. | 3 Mulinye muke'te ensi. Abantu ne- usirusiru mu Isiraeri. 
n. balinya nebake'ta Ai. Nebakoma- |16 Awo Yosuwa nakera enkya nāgo- 
wo eri Yosuwa, nebamugamba nti lokoka, nāsembeza Isiraeri nga bi- 
Abantu bona tebagendayo; naye ka (byabwe) bwebyali; nekika kya 
abantu ngenkumi biri oba satu ba- | 17 Yuda nekirondebwa: nāsembeza 
linye bakube Ai; toteganya abantu enda ya Yuda; nalonda enda Eya- 
bona okugendayo; kubanga abayo bazera: nasembeza enda P Eyaba- | P Kubal. 
4 batono. Awo nebalinyayo ku ba. zera buli muntu buli muntu; Za- | 2862. 
' Lev. 3. ntu abasaja ngenkumi satu; cne- |18 budi nalondebwa: nāsembeza e- 
AAS b ba'duka mu maso Gabeai. Nabeai nyumbaye buli muntn buli muntu; 
nebakuba mubo abantu ngamakumi r Akani, omwana wa Kalami, o- |” lu.1. 
asatu mu mukaga: nebabagoba (o- mwāna wa Zabudi, omwāna wa Ze- 
kuba'gya) ku wankaki okubatūsa ku ra, owekika kya Yuda, nalondebwa. 
Sebalimu, nebabakubira awasere- 19 Yosuwa nagamba Akani nti Mwa- 
ngeterwa: emitima gyabantu ne- na wange, nkwegairi'de, omuwe e- 
6 gisiniika, negiba ngama'zi. Yosuwa kitibwa Mukama, Katonda wa Isi- 
42 Sam. nayuza engoyeze, nagwa neyevu- raeri, somwātnlire; era ong'ambe |! Kubal 
bi nika wansi awali esanduko ya Mu- | 20 kakano kyokoze; tokinkisa. Aka- |5% 7, 
kama natisa olwegulo, ye nabaka- ni nadamu Yosuwa nayogera nti | 30. 22 
“1 Bam. 4 'de ba Isiraeri; “nebesiga enfufu Mazima nyononye eri Mukama, Ta 10 
<E Gaa 7 ku mitwe gyabwe. Yosuwa navo- Katonda wa Isiraeri, nenkola bwe- | Dan. 9. 4 
Yoh 2 12 gera nti Wowe, ai Mukama Kato- | 21 nti ni bwenti; bwenalaba mu mu- 
Kung. 3 nda, /okusomosa kiki ekyakusomo- nyago ekyambalo ekirungi ekya Si- 
J Kuv. 5. sa abantu bano Yoludani, okutu- nali, nesekeri ezefeza ebikumi bi- 


wayo mu mikono Egyabamoli, oku- 


biri, nolulimi olwazābu ekigero kya- 








188 


t Yos. 15.7. 
u Yos.6.18. 


w Ma.17.5. 
Y Yos 8. H, 


2 Sam. 18. 
17. 

? Ma. 13. 
17. 

a Is, 65.10. 
Kos. 2. 15. 


a Ma. 31.8. 


b Yo8.2.24. 


e Yos.6.21. 
d Ma. 20. 
14. 
“< Balam. 
20. 29. 
| 


J Balam. 
20. 32. 


? Yos. 1.9. 





YOSUWA. 


Iwo esekeri amakumiatano, nendyo- 
ka mbiyayanira, nembitwala; era, 
laba, bikweke'dwa mu 'taka wakati 
mu wema yange, nefeza wansi wa- 
22 kyo. Awo Yosuwa natuma ababa- 
ka, nebagenda mbiro mu wemaye; 
era, laba, kikweke'dwa mu wemaye, 
23 nefeza wansi wakyo. Nabo neba. 
bi'gya wakati mu wema, nebabire- 
tera Yosuwa nabana ba Isiraeri bo- 
na; nebabi'sa wansi mu maso ga 
24 Mukama. Ne Yosuwa, Nabaisira- 
eri bona awamu naye, nebatwila 
Akani, omwana wa Zera, nefeza, 
nekyambalo, nolulimi olwazābu, na- 
bānabe abobulenzi nabobuwala, ne- 
nteze, nendogoize, nendigaze, ne- 
wemaye, ne byona byeyalina : ne- 
babalinyisa mu tkiwōnvu Akoli. 
25 Yosuwa nayogera nti “Kiki ekya- 
kutweralikirizisa? Mukama ana- 
kweralikiriza 'gwe lero. Abaisira- 
eri bona nebamukuba amainja ; ne- 
babokya omuliro, Y nebabakuba a- 
26 mainja. 7 Nebamutūmako entūmo 
enene eyamainja, ne kakano; Mu- 
kama nākyūka okuleka obusūngu- 
bwe obukambwe. Erinya eryekiwo- 
nvu kiri kyeryava liitibwa 4 ekiwo- 
nvu Akoli, ne lero. 


Mukama nāgamba Yosuwa nti 
a Totyānga, 'sō tokankanānga : 
twāla abantu bona abalwānyi nāwe, 
ogolokoke olinye ku Ai: laba, è nku- 
wade mu mukonogwo kabaka wa 
Ai, nabantube, nekibugakye, nensi- 
2 ye; era olikola Ai ne kabaka wamu 
nga bwewakola “ Yeriko ne kabaka 
wamu: nayelomunyago gwakyone- 
nte zakyo mnlibyetwalira okuba e- 
binyage bya mwe : mutegere ekibu- 
3 ga enyuma wakyo. Awo Yosuwa 
nagolokoka, nabantu bona abalwa- 
nyi, okulinya ku Ai; Yosuwa nalo- 
nda abantu obukumi busatu, abazi- 
ya abamanyi, nabasindika ekiro. 
4 Nabalagira ngayogera nti Laba, 
€ munategera ekibuga enyuma we- 
kibuga: temukiba wala nyo ekibu- 
5 ga, naye 'mwena mweteketeke: na- 
nge nabantu bona abali nange tu- 
nasemberera ekibuga: awo, bweba- 
na'ja okutulumba, ngoluberyeberye, 
netulyoka Jtu'duka mu maso ga- 
6 bwe; nabo bana'ja okutugoberera,o- 
kutusa Iwetunabasendasenda okuva 
mu kibuga ewala; kubanga banayo- 
gera nti Ba'duse mu maso ga'fe, 
ngoluberyeberye; kyetunava tu'du- 
7 ka mu maso gabwe: na'mwe muna- 
golokoka wemutege'de, nemukwata 
ekibuga: kubanga Mukama Katonda 
wa'mwe anakiwayo mu mukono 
8 gwa'mwe. Awo, bwemunamala oku- 
kwata ekibuga, nemwokya omnliro 
ckibuga okugoberera ekigambo kya 
Mukama bwemunakola : Vlaba, 'nze 


8 





9 mbalagi'de. Yosuwa nabasindika : 
nebagenda webanategera, nebabera 
wakati wa Beseri ne Ai, ku lui 
olwebugwanjuba olwe Ai: naye 
Yosuwa nasula ekiro ekyo mu ba- 
ntu. 

10 Yosuwa nakera enkya nagoloko- 
ka, nakung'anya abantu, nalinya, 
ye nabaka'de ba Isiraeri, mu maso 

11 gabantu (nebagenda) Eai. Abantu 
bona, abalwanyi abali naye, nebali- 
nya nebasembera nebatuka ekibuga 
wekiraba, nebasimba olusisira ku 
lui olwobukika obwa kono olwe Ai: 
era waliwo ekiwonvu wakatiwe ne 

12 Ai. Natwala abantu ngenkumi ta- 
no, nabatekateka okutega wakati 
wa Beseri ne Ai, ku lui olwebu- 

13 gwanjuba olwekibuga. Bwebatyo 
bwebatekateka abantu, e'gye lyona 
eryali ku bukika obwa kono obwe- 
kibuga, era nabatezi babwe abali 
ebugwanjuba obwekibuga ; Yosuwa 
nagenda ekiro ekyo wakati mu ki- 

14 wōnvu. Awo olwatuka kabaka we 
Ai bweyakiraba, nebanguwa neba- 

olokoka enkya, nabantu abomuki- 
Bara neba'ja ku Baisiraeri okulwa- 
na, ye nabantube bona, ku kisera 
ekiragi'dwa, mu maso ge Alaba; 
naye teyamanya nga waliwo aba- 

15 muteze enyuma wekibuga. Yosu- 
wa Nabaisiraeri bona #nebefila 
ngabagobe'dwa mu maso gābwe, 
neba'dukira mu 'kubo erye'dingu. 

16 Nabantu bona abali mu kibuga ne- 
bakung'anyizibwa okubagoberera: 
nebagoberera Yosuwa, £ nebasende- 
bwasendebwa okuva mu kibuga e- 

17 wala. Nemutasigala muntu mu Ai 
newakuba'de mu Beseri, ata'ze ku- 
goba Isiraeri : nebaleka ekibuga nga 
ki'gulidwawo nebagoba Isiraeri. 

18 Mukama nagamba Yosuwa nti Ga- 
lula omuwunda oguli mu mukono- 
gwo ku Ai; kubanga nakikuwa mu 
mukonogwo. Yosuwa nagalulaomu- 
wunda ogwali mu mukonogwe eri 

19 ekibuga. Nabatezi nebagolokoka 
mangu mu kifo kyabwe, neba'du- 
kana mbiro bweyamala okogolola 
omukono, nebaingira mu kibuga, 
nebakimenya; nebanguwa nebokya 


20 ekibuga omuliro. Abeai bwebalaba |- 


enyuma wabwe, nebatunula, era, 
laba, omu'ka ogwekibuga nga gu- 
nyokera mu 'gulu, nebataba na 
manyi ga ku'duka (okugenda) eri 
newakuba'de (oku'da) eno: naba- 
ntu abali ba'duki'de mu 'diingu ne- 
21 bakyiikirako ababagoba. Yosuwa 
Nabaisiraeri bona bwebalaba nga- 
batezi bamenye ekibuga, nomu'ka 
ogwekibuga nga gunyoka, awo ne- 
22 bakyūka nate, neba'ta Abeai. Ne- 
balala (ba'nibwe) nebava mu kibu- 
ga okubalūmba; nebabera wakati 
mu Baisiraeri, abalala erui nabala- 


7. 22—8. 22. 


klu. 6. 






8. 23—9. 16. 





YOSU WA, 


189 





| IMa 7. 2 
i Yos. 10. 28. 





la erui: nebabakuba, ! obutaganya 
muntu kusigalawo newakuba de o- 
23 ku'duka. Ne kabaka we Ai neba- 
mukwata nga mulamu, nebamuleta 
24 eri Yosuwa. Awo, Abaisiraeri bwe- 
bimala oku'tira dala abali mu Ai 
bona mu lusenyi, mu 'dungu lyeba- 
bagobereramu, bona nebagwa no- 
bwogi bwekitala neba'gwawo, A- 
baisiraeri bona nebalyoka bakoma- 
wo Fai, nebakikuba nobwogi bwe- 
25 kitala. Awo bona aba'tibwa ku 
lunaku olwo, abasaja nabakazi, bali 
kakumi mwenkumi biri, be bantu 
26 bona abali mu Ai. Kubanga Yo- 
suwa nata'za mukonogwe, gweya- 
galuza omuwunda, okutusa Iweya- 
mala okubazikiririza dala abali mu 
27 Ai bona. Wabula ente nomunyago 
ogwekibuga ekyo Abaisiraeri neba- 
byetwalira okuba ebinyage byabwe, 
ngekigambo kya Mukama 7” kyeya- 
28 lagira Yosuwa. Yosuwa nayokya 
Ai bwatyo, nākifūla 7? ekifūnvu e- 
mirembe gyona, era ekyazika, ne 


A 10. | 29 kakano. Ne [° kabaka we Ai namn- 


| 


? Ma 2L 
bah 
| Yang. 


Yo78 


“Ma. 71. 
435. 


t Kuv. 20. 
2. 
Ma 7.5.6. 
“Kur, 20. 
2. 


“Ma 7. 
28 


x 
4 

z 
i 








"Ma 31.12 


wanika ku muti okutūsa olwegulo 
P enjuba bweyagwa Yosuwa nalagi- 
ra, neba'gya omulimbogwe ku mu- 
ti, nebagusila ku muzigo ku wa- 
nkaki owekibuga, ” nebagutiimako 
entimo enene eyamainja, ne ka- 
kano. 
30 Awo Yosuwa nalyoka azimbira 
Mukama ekyoto, Katonda wa Isi- 
31 raeri, #ku lusozi Ebali, nga Musa 
omuwereza wa Mukama bweyaba- 
lagira abana ba Isiraeri, nga bwe- 
kyawandikibwa fmu kitabo ekya- 
mateka ga Musa, ekyoto ekyamai- 
nja amalamba, omuntu gata'siko 
kyuma kyona: * nebakiwerako ebi- 
webwayo ebyokebwa eri Mukama, 
nebamuletera ebiwebwayo olwemi- 
32 rembe. “Nawandika awo ku mai- 
nja amateka ga Musa, geyawandi- 
ka, mu maso gabana ba Isiraeri. 
33 Nabaisiraeri bona, nabaka'de bi- 
bwe, nabami, nabalamuzi babwe, 
nebaimirira erui nerui ezesanduko 
mu maso ga bakabona Abalevi, Ya- 
basitula esanduko eyendagano ya 
Mukama, si nzalwa bo ka, naye ne 
zba'na'gwanga: ekitundu kyabwe 
(kimu) olusozi Gerizimu gyerusi- 
mba, nekitundu kyabwe (ekirala) 
olusozi Ebali gyerusimba; anga 
Musa omuwereza wa Mukama bwe- 
agira, basokenga okusabira o- 
34 mukisa abantu ba Isiraeri. Oluva- 
nyuma >nasoma ebigambo byona 
ebyamateka, “omukisa 4 nokukoli- 
mira, nga byona bwebiri ebyawa- 
ndikibwa mu kitabo ekyamateka. 
85 Tewali kigambo mu byona Musa 
byeyalagira, Yosuwa kyatisoma 
mu maso agekung'aniro lyona erya 
Isiraeri, “nabakazi, nabana abato, 





ne ba'na'gwanga abatambulanga 
mubo. 


Awo, bakabaka bona abali emi- 
tala wa Yoludani, 2 munsi eyenso- 
zi, ne mu nsenyi, ne ku 'tale lyona 
beryenyanja enene Lebanoni gye- 
rusimba, ¢ Abakiti, Nabamoli, Na- 
bakanani, Nabaperizi, Nabakivi, Na- 
2 bayebusi, bwebakiwulira ; nebalyo- 
ka bakung'anira wamu, okulwanyi- 
sa Yosuwa Nabaisiraeri, nomwoyo 
gumu. 
3 Naye abali dmu Gibeoni “bwe- 


bawulira Yosuwa byeyakola ku |! 


4 Yeriko ne Ai, nabo nebasala ama- 
ezi, nebagenda nebefula ngaba- 
aka, nebatwala ensawo enka'de 

ku ndogoi zabwe, namaliba ago- 
mwenge amaka de agayulika aga- 

5 tungirirwa; nengato enka de ezi- 

botose mu bigere byabwe, era nga 
bamba'de ebyambalo ebika'de; ne- 
'mere yona eyentanda yabwe nge- 
6 kaliri'de ngeku'te obukuku. Ne- 
ba'ja eri Yosuwa /mu lusisira mu 
Girugali, nebamugamba ye naba- 
ntu ba Isiraeri nti Tuvu'de muusi 
wala: kale kakano mulagane na'fe. 
7 Nabantu ba Isiraeri nebagamba v A- 
bakivi nti Wo'zi ewa'mwe muli wa- 
kati wansi ya'fe; ina'fe tunalaga- 
8na tutya namwe? Nebagamba 
Yosuwa nti Tuli ba'dubo. Yosuwa 
nabagamba nti Muli bani? era 
9 muva wa? Nebamugamba nti A- 
ba'dubo bavu'de £ munsi wala nyo 
oku'ja (wano) olwerinya lya Mu- 
kama Katondawo: kubanga itwa- 
wulira okwatikirirakwe, ne byona 
10 byeyakola mu Misiri, ne byona 
byeyakola bakabaka ababiri Aba- 
bamoli, abali emitala wa Yoludani, 
Sikoni kabaka we Kesuboni, ne 
Ogi kabaka we Basani, eyali mu 
11 Asutalosi. Nabaka de ba'fe ne bo- 
na abali munsi ya'fe nebatugamba 
nti Mutwalire olugendo olwo enta. 
nda mu mikono gya'mwe, mugende 
mubasisinkane, mubagambe nti Tu- 
li ba'du ba'mwe: kale kakano mu- 
12 lagane na'fe. Emere ya'fe eno 
twagisibirira entanda ya'fe mu nyu- 
mba za'fe ngekyabuguma ku luna- 
ku lwetwavayo oku'ja gyemuli; na- 
ye kakano, laba, ekaliri'de, era eku- 
13 'te nobukuku: namaliba gano ago- 
mwenge, getwa'juza, gali magya ; 
era, laba, gayuliseyulise: nebya- 
mbalo bya'fe bino nengato za'fe 
bika'diye olwolngendo olnnene e- 
14 nyo. Abantu nebatwala ku ntanda 
zabwe, "nebatabuza bigambo eri 
15 akamwa ka Mukama. 0 Yosuwa 
nalagana nabo emirembe, nalagana 
nabo obutaba'ta: nabakulu bekibi- 

16 na nebabalairira. Awo mu naku 

esatu, nga bamaze okulagana nabo, 


“Ma. 1.7. 
ô Kubal. 
HN. 6. 

€ Kuv, 13. 
5. 


d Yos. 10.2, 


S Yos. 5.10. 


# Yos. 11. 
19. 


i Ma. 7. 2. 


b Ma. 20. 
15. 


1 Yos.2.10; 
6. 27. 


" Kubal. 
27. 21. 
° Yos. 11. 


19. 
2 Nam. 21. 
2. 


190 


YOSUWA. 


9. 17 —10. 16. 





P Yog. 18. 
25, 25, 23. 
r Yos. 15. 


9, 60. 
Balam. 18. 
32, 


:2Sam.21. 
1, 2,6. 

Ez. 17. 18, 
19. 


t Lub.9.25, 


“ Ma.7.1,2. 


€ Kuv, 15. 
l4. 


Y Ma. 12.5. 


#Yos.6.15- 
21. 

b Yos. 8.4, 
22, W, 23. 
“Yos. 9.15. 


d Ma. 11. 
25. 


“ Yos. 11. 
21; 14 13- 
15. 

2 Sam. 2 
1, 141. 





nebawulira nga balirānwa babwe, : 


17 era nga bili wakati wabwe.  Aba- 
na ba Isiraeri nebatambula neba- 
tuka mu bibuga byabwe ku lunaku 
olwokusatu. Ebibuga byabwe byali 
p Gibeoni, ne Kefira, ne Beerosi, ne 

18 ” Kiriasuyealimu. Nabana ba Isi- 
raeri nebatabakuba, kubanga aba- 
kulu bekibīna babalairira Mukama 
Katonda wa Isiraeri. Nekibīna 
kyona nekyemulugunyiza abakulu. 

19 Naye abakulu bona nebagamba e- 
kibina kyona nti Twabalairira Mu- 
kama Katonda wa Isiraeri: kale ka- 

20 kano tetuinze kubakwatako. Bwe- 
tunabakola bwetutyo, okubalekā- 
nga balamu; obusūngu buleme o- 
kutubāko, £ olwekirairo kyetwaba- 

21 lairira. Abakulu nebabagamba nti 
Mubaleke nga balamu: nebabera 
abasi benku era abasenyi bamazi 
eri ekibina kyona; ngabakulu bwe- 

22 babagamba. Yosuwa nabaita na- 
bagamba nti Kiki ekyabatulimbya, 
nga mwogera nti Tuli wala na- 

23 'mwe: nga muli mu'fe? Kale ka- 
kano Cmukolimi'dwa, 'so tewalibula 
kubera mu'mwe aba'du enaku zona, 
abasi benku era abasenyi bama'zi 
eri enyumba ya Katonda wange. 

24 Nebamu'damu Yosuwa nebogera 
nti Kubanga aba'dubo bategezebwa 
dala nga Mukama Katondawo : ya- 
lagira Musa omuwerezawe okuba- 
wa ensi yona, nokuzikiriza bona 
abali munsi mu maso ga'mwe; 
kyetwava © tutya enyo olwobulamu 
bwa'fe kulwa mwe, netukola bwe- 

25 tutyo. Ne kakano, laba, tuli mu 
mukonogwo: bwolowoza nga kirū- 
ngi era kitiikirivu okutukola, kola 

26 bwotyo. Era bwatyo bweyabakola, 
nabawonya mu mukono gwabana 

27 ba Isiraeri obutaba'ta. Ku lunaku 
luli Yosuwa nabafula abasi benku 
era abasenyi bamazi eri ekibina 
neri ekyoto kya Mukama, ne kaka- 
no, Y mu kifo kyanalagiranga. 


1 Awo, Adonizedeki kabaka We. 
yerusalemi bweyawnlira Yosu- 
wa bweyamenya Ai nakizikiririza 
dala; nti, “bweyakola Yeriko ne 
kabaka wamu, bwatyo bweyakola 
bAi ne kabaka wamu; era “nga 
abali mu Gibeoni balagana emire- 
mbe Nabaisiraeri, era nga bali mu- 

2 bo; nebalyoka “4 batya nyo, kuba- 
nga Gibeoni kyali kibuga kinene, 
ugebibuga bya bakabaka bwebyali, 
era kubanga kyali kisinga Ai obu- 
nene, nabantu bayo bona bazira. 

3 Adonizedeki, kabaka Weyerusale- 
mi, kyeyava atuma eri Kokamu, ka- 
baka e Wekebuloni, neri Piramu, 
kabaka Weyalamusi, neri Yafiya, 

kabaka Werakisi, neri Debira, ka- 





4 baka Weguloni, ngayogera nti Mu- 
linye gyendi mumbere, tukube Gi- 
beoni: kubanga bālagāna emirembe 

5 ne Yosuwa nabāna ba Isiraeri. A- 
wo bakabaka abatīno Ababamoli, 
kabaka Weyerusalemi, kabaka / We- 
kebuloni, kabaka Weyalamusi, ka- 
baka Werakisi, kabaka Weguloni, 
nebakung'anira wamu, nebaliuya, 
bo ne'gye lyabwe lyona, nebasimba 
olusisira ku Gibeoni, nebakirwa- 

6 nyisa. Nabegibeoni nebatumira 
Yosuwa ku vlusisira ku Girugali 
nga bogera nti To diriza mukono- 
gwo ku ba'dubo; olinye gyetuli 
mangu, otuwonye, otubēre: kuba- 
nga bakabaka bona Ababamoli aba- 
tula munsi eyensozi bakung'ani'de 

7 ku'fe. Awo Yosuwa nava mu Giru- 
gali nalinya, ye nabalwanyi bona 
awamu naye, nabazira bona aba- 

8 manyi. Mukama nagamba Yosuwa 
nti “Tobatya : kubanga mbakuwa- 
'de mu mikonogyo: tewabe muntu 

9 mubo anaimirira mu masogo. Awo 
Yosuwa naba'jirira mangu nga te- 
bamanyi; (kubanga) yava Girugali 

10 nalinya ekiro nakesa obu'de. Mu- 
kama 4 nabaswaza mu maso ga Īsi- 
raeri, naba tira dala bangi mu Gi- 
beoni, nabagoba mu 'kubo eririnya 
1 Ebesukoloni, nibakuba okubatusa 

11l ku Azeka ne ku Ma'keda. Awo, 
bweba'duka mu maso ga Isiraeri, 
nebaserengeta Ebesukoloni, ™ Mu- 
kama nasula amainja amanene mu 
'gulu nabakuba mu Azeka, nebafa : 
abafa amainja agomuzira nebasinga 
bali abana ba Isiraeri beba'ta neki- 
tala. 

12 Awo Yosuwa nagamba Mukama 
ku lunaku Mukama lweyawayo 
Abamoli mu maso gabana ba Isi- 
raeri; nayogera mu maso ga Isi- 
raeri nti 

n Enjuba, imirira 'gwe ku Gi- 
beoni ; 

Nawe, omwezi, 
Ayaloni. 

13 Enjuba neimirira, omwezi negu- 

linda, 

Okutisa e'gwanga bweryamala 
okuwalana e'gwanga ku balabe 
babwe. 

Ekyo tekyawandikibwa mu kitabo 
kya Yasali? Enjuba nerinda wakati 
mu 'gulu, neteyanguwa kugwa ngo- 

14 lunaku olulamba. So tewali luna- 
ku olwenkana olwo oba olwalusoka 
oba oluvanyuma lwalwo Mukama 
okuwulira e'dobozi lyomuntu: ku- 
banga ° Mukama yalwanirira Isi- 
raeri. 

15 Yosuwa nākomawo, Nabaisiraeri 
bona awamu naye, mu lusisira mu 
Girugali. 

16 Ne bakabaka abo abatāno neba- 

duka, nebekweka mu mpuku mu 


mu kiwönvu 


Jf Lab. 8. 
3, 10 neb. 


#Yos.5.10; 
9. 6. 


“ Tg. 28.2). 
Kab. 3. 11. 


“Kur. 14 
14 





10. 17—11. 2. YOSUWA. 191 
| 17 Ma'keda. Nebabilira Yosuwa nti ka wamu nga bweyakola kabaka 
Bakabaka abatano tubalabye, nga Weyeriko. 
bekwese mu mpuku mu Ma'keda. | 31 Yosnwa nava mu Libuna, Naba- 
18 Yosuwa nayogera nti Muiringise isiraeri bona awamu naye, nigenda 
amainja amanene mu mulyango Erakisi, nakisimbako olusisira, nā- 
gwempuku, mugitekeko abantn ba- | 32 kirwanyisa. Mukama nakiwayo 
19 bakiime; naye 'mwe temulinda; Lakisi mu mukono gwa Isiraeri, 
mugoberere abalabe ba' mwe, mu- nakimenya ku lunaku olwokubiri, 
bakube abenyuma mubo; temuba- naki ta nobwogi bwekitala, nemyo- 
ganya kuingira mu bibuga byabwe; yo gyona egyalimu, nga byona bye- 
kubanga Mukama Katonda wa'mwe yakola Libuna. 
ababawa'de mu mukono gwa'mwe. | 33 Kolamn kabaka y Wegezeri nī- | 1 Rasek. 
20 Awo Yosuwa nabana ba Isiraeri lyoka alinya okubira Lakisi; Yo- | 9% 1517. 
bwebamalira dala oku'ta abantu suwa nāmukuba ye nabantube, nā- 
' P Yos abangi enyo, ? neba'gwerawo dala, tasigazako nomu. 
3. nabasigalawo mubo nebaingira mu | 34 Yosuwa nava mu Lakisi, Naba. 
21 bibuga ebiriko ebigo, abantu bona isiraeri bona awamu naye, nagenda 
nebalyoka bakomawo mu lusisira Eguloni; nebakisimbako olusisira, 
eri Yosuwa mu Ma'keda nemire- | 35 nebakirwanyisa; nebakimenya ku 
? Kuv. 11. mbe: rtewali muntu eyagezako lunaku olwo, nebakita nobwogi 
A okwogera okuvuma nomu ku bana bwekitala, nemyoyo gyona egyali- 
22 ba Isiraeri. Yosuwa nalyoka ayo- mu nagizikiririza dala ku lunaku 
gera nti Mu'gulewo omulyango olwo, nga byona byeyakola Lakisi. 
empuku, mu'gyemu bakabaka | 36 Yosuwa nava mu Eguloni, Naba- 
23 bali abatano mu mpuku. Nebakola isiraeri Lona awamu naye, nagenda 
bwebatyo, neba'gyamu bakabaka | 37 Ekebuloni; nebakirwanyisa: ne- 
bali abatano mu mpuku nebaba- bakimenya nebaki'ta nobwogi bwe- 
muletera, kabaka Weyerusalemi, kitala, ne kabaka wamu, nebibuga 
kabaka Wekebuloni, kabaka Weya- byakyo byona, nemyoyo gyona 
lamusi, kabaka Werakisi, kabaka egyalimu; natasigazako nomu, nga 
24 Weguloni. Awo, bweba'gyamu ba- byona byeyakola Eguloni; naye 
kabaka bali nebabaletera Yosuwa, |. nakizikiririza dala, nemyoyo gyona 
Yosuwa naita abasaja bona aba egyalimu. 
Isiraeri, nagamba abami ababalwa- 38 Yosuwa nakomawo, Nabaisiraeri 
nyi abagenda naye nti Mu'je, mu- bona awamu naye, nagenda ?Ede- Yos. 1. 
'se ebigere byamwe mu bulago |39 bira; nakirwanyisa: nakimenya A 
| bwa bakabaka bano. Neba'ja, ne- ne kabaka wamu, nebibuga byakyo ! i. `- 
ba'sa ebigere byabwe mu bulago byona; nebabi'ta nobwogi bweki- 
| 25 bwabwe. Yosuwa nabagamba nti tala, nebazikiririza dala emyoyo 
| ' Ma. 31.8. s Temutya, 'sõ temukankana : mu- gyona egyalimu ; natasigazako no- 
'demu amanyi, mugume emyoyo: mu: nga bweyakola Kebuloni, 
Mazizi kubanga Mukama bwalibakola bweyakola bwatyo Debira, ne ka- 
aran bwatyo abalabe ba'mwe bona be- baka wamu; era nga bweyakola 
| 26 mulirwāna nabo. Oluvanyuma Libuna, ne kabaka wamu, 
| Yosuwa nābafumita, naba'ta, nā- |40 Bwatyo Yosuwa bweyakuba ensi 
; A kan 8 bawanika ku miti etano: 4 neba- ona, ensi eyensozi, nolui olwobu- 
| wanikibwa kn miti okutiisa olwe- ika obwadyo, nensenyi, nebiwo- 
27 gulo. Awo enjuba bweyali egwa, nvu, ne bakabaka bamu bona ; nä- 
osuwa nalagira, nebaba'gya ku tasigazako nomu : naye 4 nāzikiri- ' “ Ma. 20. 
miti, nebabasula mu mpuku mwe- riza dala bona aba’sa omu'ka, nga PIO 
bāli bekwese, nebateka amainja Mukama Katonda wa Isiraeri bwe- i 
amanene mu mulyango gwempuku, 41 yalagira. Yosuwa nābakuba okuva i 
ne kakano lero. b Kadesubanea okutūka ku “Ga- | è Ma. 9.23. 
28 Yosuwa nāmen Ma'keda ku za, nensi yona ya “ Goseni, okutūka | wos 15. 
| lunaku olwo, nakikuba nobwogi | 42 ku Gibeoni. Nebakabaka abo bona a Yos. 11. 
bwekitala, ne kabaka wamu; na- nensi yabwe Yosuwa nabamenya , 16; 18. 5. 
bazikiririza dala bo nemyoyo gyona mulundi gumu, kubanga Mukama, 
alimu, natasigazako nomu: nā- Katonda wa Isiraeri, yalwanirira 
Wa n kola kabaka Wema'keda “nga bwe- | 43 Isiraeri. Yosuwa nākomawo, Na- 
yakola kabaka Weyeriko. baisiraeri bona awamu naye, mu 
29 Yosuwa nava mu Ma'keda, Na- lusisira mu Girugali. 
baisiraeri bona awamu naye, nā- i l 
genda Eribuna, nebalwāna Nabe- 11 Awo, 4 Yabini kabaka Wekazoli | “ Balam. 
30 ribuna: Mukama nakyo nākiwayo, bweyakiwulira, nitumira Yobabu | “2neb. 
ne kabaka wamu, mu mukono gwa kabaka b Wemadoni, ne kabaka s Yon. 14. 





Isiraeri ; nakikuba nabwogi bweki- 
tala, nemyoyo gyona egyalimu; 
natasigazamu nomu ; nakola kaba- 





Wesimuloni, ne kabaka Weyaku- 


2 safu, ne bakabaka abali kun lui. 


olwobukika obwa kono, munsi eye. 


| 











YOSUWA. 


11. 3—12. 5. 





e oa 15. 
>] 4 Balam. 
5 Lub. 31. 


k Ma. 20. 
16, 17. 


l Kurv. 34. 
11,22 


"Ma. 7.2. 


"Yos 1.7. 


nsozi, ne mu Alaba ku lui olwobu- |16 Bwatyo Yosuwa bweyatwāla ensi 


kika obwadyo Olweki'nerosi, ne 
mu nsenyi, ne mu nsozi Ezedoli 
8 ku lui olwebugwanjuba, eri Omu- 
kanani ku buvanjuba ne ku bugwa- 
njuba, neri Omwamoli, neri Omu- 
kiti, neri Omuperizi, neri c Omuye- 
busi munsi eyensozi, neri 4 Omuki- 
vi Kerumoni gyerusimba munsi 
4 e Eyemizupa. Neba'ja, bo ne'gye 
lyābwe lyona awamu nabo, abantu 
bangi, era ngomusenyu oguli ku 
'tale lyenyanja bweguli omungi, 
nembalisi namagali bingi nyo. 
5 Awo bakabaka abo bona nebaku- 
ng'ana; neba'ja nebasimba olusisi- 
ra awamu ku mazi Agemeromu, 
6 okulwana ne JIsiraeri. Mukama 
nagamba Yosuwa nti/ Totya olwa- 
bo: kubanga jo uga kakano ndi- 
"bawayo bona nga ba'tidwa mu 
maso ga Isiraeri: Yembalasi zabwe 
olizitema entega, i namagali gābwe 
7oligokya omuliro. Awo Yosuwa 
naja, nabalwanyi bona awamu 
naye, nebabaliimba ku ma'zi Age- 
meromu nga tebamanyi, nebaba- 
8gwako. Mukama nabawayo mu 
mukono gwa Isiraeri, nebabakuba, 
nebabagoba okutiika ku Sidoni 
ekinene, ne ku Misurefosuma- 
imu, ne ku kiwonvu Mizupe ku 
buvanjuba; nebabakuba, obutasi- 
9 gazako nomu. Yosuwa nabakola 
nga Mukama bweyamulagi'de : na- 
zitema entega embalasi zabwe, na- 
yokya omuliro amagili gabwe. 

10 Yosuwa na'da evyuma mu biro 
ebyo, namenya Kazoli, no kabaka 
wamu namu ta nekitala: kubanga 
Kazoli e'da liri kye kyali ekibuga 
ekikulu ekyobwakabaka obwo bwo- 

11 na. Aak ka gyona egyalimu ne- 
bagi'ta nobwogi bwekitala, nebagi- 
zikiririza dala: tewasigalawo a'sa 
omu'ka: ne Kazoli nikyokya omu- 

12 liro. Nebibuga byona ebya baka- 
baka bali, ne bakabaka bamu bona, 
Yosuwa nabamenya naba'ta no- 
bwogi bwekitala, nābazikiririza 
dala; £nga Musa, omuwereza wa 

13 Mukama, bweyalagira. Naye ebi- 
buga ebyaimirira ku bifūnvu bya- 
byo, Abaisiraeri nebatayokyako ne- 
kimu, wabula Kazoli kyo'ka; ekyo 

14 Yosuwa nakyokya. Nomunyago 
gwona ogwebibuga ebvo, nente, 
abana ba Isiraeri nebabyetwalira 
okuba ebinyage byibwe; naye buli 
muntu nebamu'ta nobwogi bweki- 
tala, nebabazikiriza, nebatasigaza- 

15 ko muntu a'sa omu'ka. (Nga Mu- 
kama bweyalagira Musa omuwere- 
zawe, ™ Musa bweyalagira bwatyo 
Yosuwa ne » Yosuwa bweyakola 
bwatyo; teyaleka kintu obutaki- 
kola mu byna Mukama byeyala- 
gira Musa. 


eyo yona, ensi eyensozi, neyobuki- 
ka obwadyo yona, nensi yona eya 
Goseni, (nensi) eyeusenyi, ne Ala- 
ba, nensi eyensozi eya Isiraeri, 
17 nensi eyensenyi yayo; okuva ku 
lusozi Kalaki, olulinya ° Eseiri, 
okutūka ku Baalugadi mu kiwonvu 
kya Lebanoni ekiri wansi wolusozi 
Kerumoni: ne bakabaka bayo bona 
nabawamba, nabafumita, naba'ta. 
18 Yosuwa nalwawo ngalwana ne ba- 
19 kabaka abo bona. Tewali kibuga 
ekyalagina emirembe nabana ba 
Isiraeri, wabula ? Abakivi abali mu 
Gibeoni: babimenya byona mu ku- 
20 lwana. Kubanga rkyava eri Mu- 
kama okukakanyaza emitima gya- 
bwe, oku'ja okulwana ne Isiraeri, 
alyoke abazikiririze dala, baleme 
okulaba ekisa, naye abazikirize, 
nga Mukama bweyalagira Musa. 
21 Yosuwa na'ja mu biro ebyo, nā- 
malamu s Abanaki munsi eyensozi, 
mu Kebuloni, mu Debiri, mu Ana- 
bi, ne munsi yona eyensozi eya 
Yuda, ne munsi yona eyensozi eya 
Isiraeri: Yosuwa nābazikiririza 
22 dala, wamu nebibuga byābwe. Te- 
wali Banaki abasigalawo munsi 
eyabana ba Isiraeri: 
t Gaza, mu 4 Glasi, ne mu Y Asudo- 
23 di, mwe mwasigala abamu. Yosu- 
wa bwatyo bweyalya ensi yona 
Ynga byona Mukama byeyagamba 
Musa: z Yosuwa nagiwa Isiraeri 
okuba obusika nga bwebayāwuli- 
bwa mu bika byābwe. Nensi ne- 
wu'mula okulwana. 


12 na ba Isiraeri bebakuba, neba- 
lya ensi yabwe emitala wa Yolu- 
dani ku lui olwebuvanjuba, 4okuva 
ku kiwonvu Ekyalunoni okutika 
è ku lusozi Kerumoni, ne Alaba yona 

2 ku lui olwebuvanjuba : cSikoni ka- 
baka Wabamoli, eyabera mu Kesu- 


boni, era eyafuga okuva ku 4 Alo- A 


eri, ekiri ku ma'bali gekiwonvu 
Ekyalunoni, (nekibuga ekiri) wa- 
kati mu kiwonvu, nekitūndu kya 
Gireadi, okutuka ku mu'ga “ Ya- 
'boki, ye nsalo eyabina ba Amoni; 
8 ne JAlaba okutuka ku nyanja Ki- 
'nerosi, ku lui olwebuvanjuba, ne 
ku nyanja ya Alaba, ye nyanja 
eyomunyo, ku lui olwebuvanjuba, 
mu 'kubo Eryebesuyesimosi; ne 
ku lui olwobukika obwadyo, wansi 
4 Pisuga awa'kirwa: #nensalo ya 
Ogi kabaka Webasani, owomu í Ba- 
lefa abāsıgalawo, eyabera mu Asu- 
5 talosi ne mu Ederei, era eyafugira 
ku lusozi Kerumoni, ne mu Saleka, 
ne mu Basani yona, ¥ okutūka ku 
nsalo Eyabagesuli Nabamaakasi, 
nekitundu kya Gireadi, ensalo ya 


wabula mu i 


Baxo be bakabaka abensi, aba- 


“Lab. 116; 
32 3 


P Yos. 9.3, 
7. 


"Ma 230. 


t Kubal 
13. 2. 


AAA — aaa E | eaaa aaa maan ana 
gg ga E GH, 








12. 6— 18. 23. 


YOSUWA. 








d Yos. 31. 
n. 





6 Sikoni kabaka Wekesuboni. ! Musa 
omuwereza wa Mukama nabana 
ba Isiraeri babakuba; ne ' Musa 
omuwereza wa Mukama nagiwa o- 
kugirya eri Abaleubeni, Nabagadi, 
nekituudu ekyekika kya Manase. 

7 Era ne bano be bakabaka abensi 
s Yosuwa nabāna ba Isiraeri be- 
bakuba emitala wa Yoludani ku lui 
olwebugwanjuba, okuva ku Baalu- 
gadi mu kiwòuvu kya Lebanoni 
okutūka ku lusozi Kalaki, olulinya 
Eseiri; Yosuwa nagiwa ebika bya 
Isiraeri okugirya nga 0 bwebaya- 

8 wulibwa; P munsi eyensozi, ne mu- 
nsi eyenseuyi, ne mu Alaba, ne ku 
nsozi awa kirwa, ne mu 'dungu, 
ne mu (nsi) eyobukika obwadyo ; 
Omukiti, Omwamoli, Nomukanani, 
Omuperizi, Omukivi, Nomuyebusi ; 

9 "kabaka Weveriko, omu; s$ kabaka 

10 Weai, ekiriranye Beseri, omu; tka. 
baka Weyerusalemi, omu; kabaka 
11 Wekebuloni, omu; kabaka Weya- 
12 lamusi, omu; kabaka Werakisi, 
omu; kabaka Weguloni, omu; * ka- 
13 baka Wegezeri, omu ; kabaka We- 
debiri, omu; kabaka Wegederi, 
14 omu; kabaka Wekoloma, omu; 
15 kabaka Weyaladi, omu; kabaka 
Weribuua, omu; y kabaka Weadu- 
16 lamu, omu; kabaka Wema keda, 
omu; z#kabaka Webeseri, omu; 
17 kabaka Weta'pua, omu; kabaka 
18 Wekeferi, omu ; kabaka Weyafeki, 
omu; kabaka Werasaloni, omu; 
19 kabaka Wemadoni, omu; kabaka 
20 Wekazoli, omu; kabaka Wesimu- 
21 lonimeroni, omu; kabaka Weaka- 
safu, omu; kabaka Wetaanaki, 0- 
mu; kabaka Wemegi'do, omu; 
22 kabaka Wekedesi, omu; kabaka 
Weyokuveamu ku Kalumeri, omu; 
23 kabaka Wedoli ku lusozi Doli, omu; 
kabaka Wegoiimu mu Girugali, o- 
24 ma; kabaka 1 Wetiruza, omu: baka- 
baka bona amakumi asatu mwomu. 

1 3 Yosuwa yali ngaka'diye nga ya- 
kamala emyāka mingi; Mukama 
namugamba nti Oka'diye, waka- 
mala emyāka mingi, naye wasiga- 
'dewo ensi nyingi nyo okulibwa. 
2aEno ye nsi esiga'dewo: ebifo 
byona Ebyabafirisuti Nabagesuli 

3 bona; okuva ku è Sikoli, ogulira- 
nye Emisiri, okutūka ku nsalo Eye- 
kuloni ku lui olwobukika obwa 
kono, ebalirwa Abakanani: cabami 
abatano Ababafirisnti; Abagaza, 
Nabasudodi, Nabasukuloni, Aba- 

4 giti, Nabekuloni; era Nabavi, ku 
ui olwobukika obwadyo: ensi yona 
Eyabakanani, ne Meala ekyali kya 
Basidoni, okutika ku Afeki, ku 

5 nsalo Eyabamoli: nensi Eyabage- 
bali, ne Lebanoni yona, ku lui 
olwebuvanjuba, okuva ku “ Baalu- 


AA Aa WA M atan — 


gadi wansi wolusozi Kerumoni 
okutūka ku < Kamasi awaingirirwa: 
6 abali munsi eyensozi bona okuva 
ku Lebanoni okutuka ku Misure- 
fosumaimu, be Basidoni bona; abo 
ndibagoba mu maso gabana ba Isi- 
raeri; kyo'ka /ogigabire Isiraeri 
okuba obusika, nga bwenakulagira. 
7 Kale kakano ensi eno ogigabe 
okuba obusika eri ebika omwenda, 
nekitundu ekyekika kya Manase. 
8 Awamu noyo Abaleubeni Nabagadi 
bawebwa obusika bwabwe, Musa 


bweyabawa, emitala wa Yoludani |: 


ku lui olwebuvaujuba, nga Musa 
omuwereza wa Mukama bweyaba- 
9 wa; okuva ku Aloeri, ekiri ku ma- 
'bali gekiwonvu Ekyalunoni, neki- 
buga ekiri wakati mu kiwonvu, no- 
lusenyi lwona olwa Medeba oku- 
10 tūka ku Diboni; nebibuga byona 
ebya Sikoni kabaka Wabamoli, eya- 
fuga mu Kesuboni, okutuka ku 
11 nsalo eyabana ba Amoni; ne Gire- 
adi, nensalo Eyabagesuli Naba- 
maskasi, nolusozi lwona  Keru. 
moni, ne Basani yona-okutuka ku 
12 Saleka : obwakabaka Lwona obwa 
. Ogi mu Basani, eyafuga mu Asuta- 
losi ne mu Ederei (oyo ye yasiga- 
lawo mu Balefa abāsigalawo] ; kn- 
banga abo Musa yabakuba, nala. 
13 goba. Naye abana ba Isiraeri te- 
bagoba Abagesuli newakuba de A- 
bamaakasi: naye Gesuli ne Maa- 
kasi nebabera wakati mu Isiraeri, 
14 ne kakano. iEkika kya Levi kyo- 
'ka teyakiwa busika; ebiwebwayo 
ebikolebwa nomuliro eri Mukama, 
Katonda wa Isiraeri, bwe busika- 
bwe, nga bweyamugamba. 
15 Musa nākiwa ekika ekyabana ba 
Leubeni ngenda zābwe bwezali. 
16 Nensalo yäbwe yava ku Aloeri, 
ekiri ku ina'bali gekiwonvu Ekya- 
lunoni, nekibuga ekiri wakati mu 
kiwonvu, nolusenyi lwona olulira- 
17 nye Medeba; Kesuboni, nebibuga 
byakyo byona ebiri mu lusenyi; 
Diboni, ne Bamosubaali, ne Besu- 
18 baalumeoni : ne Yəkazi, ne Kede- 
19 mosi, ne Mefaasi; ne Kiriasaimu, 
ne Sibuma, ne Zeresusakali ku 
20 lusozi olwomukiwonvu; nek Besu- 
peoli, ne Pisuga awa'kirwa, ne Be- 
21 suyesimosi ; 'nebibuga byona ebyo- 
lusenyi, nobwakabaka bwona obwa 
Sikoni kabaka Wabamoli, eyafuga 
mu Kesuboni, m Musa gweyakuba 
awamu “#nabami Abemidiani, Ervi, 





k Kubal. 
Za 


23. 2. 
Ma. 4. 46. 
t Ma. 3.10. 


ne Lekemu, ne Zuli, ne Kuli, ne [gg 


Leba, abakungu ba Sikoni, aba- 
22 bara munsi. Era ne ° Balamu., 


omwana wa Beoli, omulaguzi, a- |?! 


bana ba Isiraeri nebamu ta nekitala 
23 awamu nabalala aba'tibwa. Ne- 
nsalo eyabana ba Leubeni Yolu- 
dani nensalo (yagwo). Obwo bwe 


G 





194 


YOSUWA. 


P Kubal. 

21. 32; 32. 
35. 

f Kubal. 

21. 38, 28, 
29. 

Ma. 2. 19. 


Balam. 11. 
13-27. 


1 2 Sam.17. 
24. 


t Kubal. 
34 11. 


“Ma. 3.14. 


w Yos.17.1. 






bwali obusika bwabāna ba Leubeni 
ngenda zābwe bwezali, ebibuga 
nebyalo byamu. 

24 Musa nakiwa ekika kya Gadi, 
be bāna ba Gadi, ngenda zābwe 

25 bwezali. Nensalo yābwe ? Yazeri, 
nebibuga byona ebya Gireadi, ” ne- 
kitiindu ekyensi eyabana ba Amoni, 
okutika ku Aloeri ekyoleke'de 

26 La'ba; era okuva ku Kesuboni 
okutika ku Lamasumizupe, ne 
Betonimu; era okuva ku # Maka- 
naimu okutuka ku nsalo Eyedebiri ; 

27 ne mu kiwonvu, Besukalamu, ne 
Besunimira, ne Su'kosi, ne Zafoni, 
ekitūndu ekyasigalawo ekyobwaka- 
baka bwa Sikoni kabaka Owekesu- 
boni, Yoludani nensalo (yagwo), 
okutiika ku lubalama lwenyanja 
t Eyeki'neresi emitala wa Yoludani 

28 ku lui olwebuvanjuba. Obwo bwe 
busika bwabana ba Gadi ngenda 
zābwe bwezali, ebibuga nebyālo 
byamu. 

29 Musa nagabira ekitundu ekyeki- 
ka kya Manase: (nomugabo) gwali 
gwa kitūndu ekyekika kya Manase 

30 ngenda zabwe bwezali. Nensalo 
yabwe yava ku Makanaimn, Eba- 
sani yona, obwakabaka bwona 
obwa Ogi kabaka Webasani, ¥ ne- 
bibuga byona bya Yairi, ebiri mu 

31 Basani, ebibuga nkāga : nekitūndu 
ekimu Ekyegireadi, ne Asutalosi, 
ne Ederei, ebibuga ebyobwakabaka 
bwa Ogi mu Basani, byali bya bana 
ba Makiri omwana wa Manase, kye 
kitandu ekyabana ba ' Makiri nge- 
nda zabwe bwezali. 

32 Obwo bwe busika Musa bweya- 
gaba ymu nsenyi eza Moabu, emi- 
tala wa Yoludani ku Yeriko, ku lui 

33 olwebuvanjuba. Naye Zekika kya 
Levi Musa teyakiwa busika : Mu- 
kama, Katonda wa Isiraeri, bwe bu- 
sika bwabwe, 4 nga bweyabagamba. 

1 4 NE buno bwe busika abana ba 

Isiraeri bwebalya munsi ya 
Kanani, 4“ Ereazali kabona, ne Yo- 
suwa, omwana wa Nuni, nemitwe 
gyenyumba eza bakitābwe ezebika 
ebyabāna ba Isiraeri bwebābaga- 

2 bira, > mu kalulu akobusika bwa- 
bwe, nga Mukama bweyalagira mu 
mukono gwa Musa, eri ebika omwe- 
3 nda nekitindu ekyekika. “Kuba- 
nga Musa yali ngagabye obusika 
obwebika bibiri nekitūndu ekye- 
kika emitala wa Yoludani: naye 
Abalevi teyabagabira busika mubo. 
4 Kubanga Tabina ba Yusufu bali 
ebika bibiri, Manase ne Efulaimu : 
nebatabawa mngabo munsi Abalevi, 
wabula ebibuga ebyokutūlamu, ne- 
byalo ebyali biriranye, 'e'tale eryo- 
kuliindiramu) ente zibwe nebintu 
b byabwe. “Nga Mukama bweyala- 








gira Musa, abana ba Isiraeri bwe- 
bakola bwebatyo, nebagabana ensi. 
6 Abana ba Yuda nebalyoka ba'ja 
eri Yosawa mu Girugali: ne Ka- 


lebu, omwana wa Yefune / Omuke.- |- 


nizi, namugamba nti Omanyi feki- 
gambo Mukama kyeyagamba Musa 
ku'nze ne ku'gwe mu Kadesuba- 
7 nea. 
kumi ana, Musa omuwereza wa 
Mukama ibweyantuma okuva mu 
Kadesubanea okuke'ta ensi; ni- 
'muletera ebigambo nga bwekyali 
8 mu mutima gwange, Naye kbaga- 
nda bange abalinya nange nebasa- 
nisa omutima gwabantu: naye 
'nze l nagobererera dala Mukama 
9 Katonda wange. Musa nalaira ku 
“ lunaku luli, ngayogera nti m Mazi- 
ma ensi # gyolinyemu ekigerekyo 

eriba busika eri 'gwe neri abana 
emirembe gyona, kubanga ogobe- 
rere'de dala Mukama Katonda wā- 
10 nge. Ne kakano, laba, Mukama 
ampangazi za, "nga bweyayogera, 
emyaka gino amakumi ana mwe- 
tano, okuva ku biro biri Mukama 
lweyakigamba Musa ekigambo e- 
kyo, Isiraeri bweyatambuliranga 
mu 'dūngu: ne kakano, laba, r lero 
nakamala emyaka kinana mwetano. 
11 r Okutūsa kakano nina amānyi 
lero nga bwenalina ka lunaku luli 
Musa lweyantuma : ngamanyi gā- 
nge bwegāli mu biro biri, amanyi 
gānge bwegali kakano bwegatyo, 
okulwāna 5 nokufuluma nokningira. 
12 Kale kakano mpa olusozi luno, 
Mukama lweyayogerako ku lunaku 
luli ; kubanga wawulira ku lunaku 
luli nga 'Abanaki mwebili. nebibuga 
ebinene ebiriko ebigo : wo'zi Muka- 
ma alibera nange, nange ndibagoba, 
13 nga Mukama bweyayogera. *¥ Yo- 
suwa namusabira omukisa; nā- 
muwa Kalebu omwāna wa Yefune 
14 Kebuloni okuba obusika. Kebu- 
loni kyerwava lubera obusika bwa 
Kalebu omwana wa Yefune Omu- 
kenizi, ne kakano; kubanga yago- 
bererera dala Mukama, tonda 
15 wa Isiraeri. y Nerinya lya Kebu- 
loni e'da lyali Kiriasualuba ; Sel 
luba oyo yali) mukulu mu Banaki. 

# Ensi newu'mula okulwana. 

1 5 NAKALULU akekika ekyabāna 
ba Yuda ngenda zabwe bwezali 
katuka “ku nsalo ya Edomu, ku 


13. 24—16. 3. 


Nali nakamala emyaka ama- | 38. 


# Ma. 31.2 


dlukola lwa Zini, kn lui olwobukika | 4.3 


obwadyo, ku nkomerero eyobukika 
2 obwo. Nensalo yabwe eyobukika 
obwo yāva ° enyanja eyomunyo gye- 
va, ku kikono ekiraba mu bukika 
3 obwadyo: nebuna ku lui olwobu- 
kika obwadyo olwe'kubo eririnya 
ku Akula'bimu, neita netika kn 
Zini, nerinya ku lui olwobukika o- 





16. 4-51. 


d Kubal. 
N. 3. 


t Yos. 7.28. 





bwadyo olwa Kadesubanea, neita 
kumpi ne Kezuloni, nerinya ku 

4 A'dali, nekyamira ku Kalnka : neita 

ku Azumoni, nekoma ku ^ mu'ga 
Ogwemisiri; nenkoinerero ezensalo 
zali ku nyanja: eyo yeribera ensalo 

5 ya'mwe eyobukika obwadyo. Ne- 

nsalo eyebuvanjuba yali nyanja ya 
munyo, okutiika Yolndani Tah. 
kira. Nensalo eyolui olwobukika 
obwa kono yava kn kikono ekyenya- 
6 nja Yoludani wegufukira: nensalo 
nerinya kn Besukogula, neita kn 
lui olwobnkika obwa kono olwa Be- 
sualaba; nensalo nerinya netūka 
ku 'jinja lya Bokani omwana wa 
7 Lenbeni: nensalo nerinya ku De- 
biri ngeva mu “kiwonvu Akoli, ne- 
genda ku lui olwobukika obwa kono, 
neraba Eriragalr, ye mitala we'kubo 
eririnya ku Adu’mimn, oluli emitala 
womu'ga ku lui olwobukika obwa- 
dyo: nensalo neita netiika ku ma'zi 
Agensemesi, nenkomerero yayo yali 
8 ku / Enerogeri: ensalo nerinya mu 
7 kiwonvu ekyomwana wa Kinomu 
netiika ku muyegoyego Ogwomuye- 
busi ku lui olwobukika obwadyo 
(ye Yemsalemi!: ensalo nerinya 
ku ntiko ku lusozi oluli awa'kirwa 
mu kiwonvu kya Kinomu ku lui 
olwebugwanjuba, ekyali mu nkome- 
rero eyekiwonvu kya Lefaimu ku 
9 lui olwobukika obwa kono: ensalo 
neretebwa okuva ku ntiko eyolnso- 
zi okutika ku lu'zi olwama'ri ga 
Nefutoa, nebuna ebibuga ebyokulu- 
sozi Efuloni; ensalo neretebwa ku 
10 Baala [ye Kiriasnyealimu] : ensalo 
nekyama ngeva Ebaala kn luni olwe- 
bugwanjuba eri olusozi Seiri, neita 
netika ma'bali agolusozi Yeali- 
mu ku lui olwobukika obwa kono 
(iwe Kyesaloni), ne'ka ku ‘í Besu- 
semesi, neita ku ma'bali # Agetimu- 
11 ya: ensalo Mapana ama'bali! Ageku- 
loni ku lni of wobukika obwa kono: 
ensalo neretebwa ku Si'keroni, nei- 
ta netiika ku lusozi Baala, nekoma 
ku Yabuneeri ; nenkomerero zensa. 
12 lo zāli ku nyanja. Nensalo eyebu- 
gwanjuba yatika ku ™ nyanja ene- 
ne, nensalo (yayo). Eyo ye nsalo 
eyabāna ba Yuda ku njui zona nge- 
nda zibwe bwezali. 

Ne 8 Kalebu omwana wa Yefune 
nimuwa omngabo mu bana ba Yuda, 
nga Mukama bweyalagira Yosuwa, 

e Kiriasualuba, (Aluba oyo yali) 
itāwe wa Anaki [ye Kebnloni|. 
14 Kalebu nagobamu abana abasatu 
aba Anaki, Sesai, ne Akimamu, ne 
15 Talumai, abina ba Anaki. Nava 
eyo, nalinya okulwanyisa abali mu 
Debiri: nerinya lya Debiri e'da 

16 lyali Kiriasuseferi. 0 Kalebu nayo- 
gera nti Anakaba Kiriasuseferi na- 
kimenya, oyo nāmuwa omuwala 





13 


YOSUWA. 





——. a 


17 wange Akusa okumuwasa. Osuni- 
eri > omwana wa Kenazi, muganda 
wa Kalebu, nakimenya: namuwa 

18 Akusa muwalawe okumuwasa. A- 
wo, bweya ja 'gyali), nasabisa kita- 
we olusuku: nava ku ndogoiye; 
Kalebu namugamba uti Oyagala ki ? 

19 Nayogera nti Mpa ” omukisa; ku- 
banga onta'de munsi eyobukika o- 
bwadyo, era mpa #nenzi'zi ezsama zi. 
Namuwa enzi'zi ezengulu nerema- 


nga. 

20 Obwo bwe busika obwekika ekya- 
n ba Yuda ngenda zabwe bwe- 
zāli. 

21 Nebibnga ebyenkomerero ebyeki- 
ka ekyabāna ba Yuda, eri ensalo 
Eyedomu ku lui olwobukika obwa- 
dyo, byali Kabuzeeri, ne Ederi, ne 

22 Yaguli; ne Kina, ne Dimona, ne 

23 Adada; ne Kedesi, ne Kazoli, ne 

24 Isunani; Zifu, ne Teremu, ne Bea- 

25 losi; ne Kazolukada'ta, ne Kerio. 

26 sukezuloni (ye Kazoli]; Amamu, 

27 ne Sema, ne Molada; ne Kazaluga. 
'da, ne Kesumoni, ne Besupereti ; 

28 ne Kazalusuali, ne ! Beeruseba, ne 

29 Biziosia: Baala, ne Yimu, ne Eze- 

30 mu; ne Erutoladi, ne Kyesiri, ne 

31 Koluma; ne Ziknlagi, ne Maduma- 

82 na, ne Sanusa' na; ne Lebaosi, ne 
Sirukimu, ne Aini, ne Li'moni: e- 
bibuga byona biri amakumi abiri 
mu mwenda, nebyalo byabyo. 

33 Mnnsi eyensenyi, Esutaoli, ne 

34 Zola, ne Asuna; ne Zanoa, ne E- 

35 nga'nimu, Ta'pua, ne Enamu; Ya- 
lumusi, ne Adulamu, Soko. ne A- 

36 zeka; ne Saalaimu, ne Adisaimu, 
ne Gedera, ne Gederosaimu; ebi- 
buga kumi nebina nebyalo byabyo. 

37 Zenani, ne Kadasa, ne Migndalu- 

88 gadi; ne Dirani, ne Mizupe, ne Yo- 

39 kuseeri; Lakisi, ne Bozukasi, ne 

40 Eguloni: ne Ka'boni, ne Lamamu, 

41 ne Kitulisi; ne Gederosi, Besuda- 

oni, ne Naama, ne Ma'kcda ; ebi- 
uga kumi na mukāga nebyalo bya- 
byo. 

42,43 Libuna ne Eseri, ne Asani; ne 

44 Ifuta, ne Asuna, ne Nezibu; ne Ke- 
ira, ne Akuzibu, ne Malesa ; ebibu- 
ga mwenda nebyalo byabyo. 

45 Ekuloni nebibuga byamn nebyalo 

46 byakyo: okuva ku Ekuloni okutū- 
ka ku nyanja, byona ebirirānye 
“4 Asudodi, nebyalo byabyo. 

47 Asudodi, chibnga byakyo nebyalo 
byakyo; © Geæza, ebibuga byakyo 


nebyälo byakyo: okutūka ku mu'ga | 41 


Ogwemisiri, nenyanja enene, ne- 
nsalo yayo. 
48 Ne munsi eyensozi, Samiri, ne Ya- 
49 ‘tiri. ne Soko; ne Da'na, ne Kiria- 
50 susa'na [ye Debiri]; ne Anabu, ne 
51 Esutemo, ne Animu; ne Goseni, 
ne Koloni, ne Giro; ebibuga kumi 
nekimu nebyalo byabyo. 





? Lub. 33. 
11. 


# Luh. 21. 
98. 


t Lub. 21, 
31; 22. )9. 


“1 Sam. B. 
1. 


» Yos. 10. 


YOSUWA. 


52, 53 Alabu, ne Duma, ne Esani; ne 
Yanimu, na Besuta'pua, ne Afeka ; 

54 ne Kumuta, ne Kiriasualuba (ye 
Kebuloni], ne Zioli; ebibuga mwe- 
nda nebyalo byabyo. 

Bam In 55 Maoni, vKalumeri, ne Zifn, ne 
56 Yuta; ne Yezureeri, ne Yokudea- 
57 mu, ne Zanoa; Kaini, Gibea, ne 

Timuna; ebibuga kumi nebyalo 
byabyo. 
58 Kalukuli, Besuzuli, ne Gedoli; 
59 ne Maalasi, ne Besuanosi, ne Eru. 
wii ka, |; ebibuga mukaga nebyalo 


ye Kiriasuyealimu 


bya 
60 “Kirinsubaali [y 
uga bibiri nebyalo 


ne La'ba; ebi 
byabyo. 
61 Mu 'dingu, Besualaba, Mi'dini, 
62 ne Sekaka; ne Nibusani, 'nekibuga 
Ekyomunyo, ne Engedi; ebibuga 
mukaga nebyalo byabyo. 
63 Era z Abayebusi, be bali mu Ye- 
rusalemi, abana ba Isiraeri nebatai- 
nza kubagobamu : naye Abayebusi 
nebabera wamu nabana ba Isiraeri 
mu Yerusalemi, ne kakano. 


1 NAKALULU akabana ba Yusufu 
kava ku Yoludani Yeriko weki- 
ri, ku ma'zi Ageyeriko ku lui olwe- 
buvanjuba, lye a’dūngu eririnya 
nga liva ku Yeriko neriita munsi 
2 eyensozi neritūka ku Beseri; ne- 
kava mu Beseri nekabuna è Eruzi, 
nekaita ku nsalo Eyabaluki mu A- 
3 talosi; neka'ka ku lui olwebugwa.- 
njuba ku nsalo Eyabayafuleti, ku 
nsalo Eyebesukoloni ekyemanga, ku 
Gezeri; nenkomerero zako zali ku 
4 nyanja. Nabana ba Yusufu, Mana- 
se ne Efulaimu, nebatwala obusika 
5 bwabwe. Nensalo eyabana ba Efu- 
laimu ngenda zibwe bwezali yali 
(bweti): ensalo eyobusika bwabwe 
ku lui olwebuvanjuba yali Atalosua- 
'dali, okutuka ku Besukoloni ekye- 
6 ngulu; ensalo nekoma ku lui olwe- 
bugwanjuba ku Mikumesasi ku lui 
olwobukika obwa kono; ensalo ne- 
etolola ku lui olwebuvanjuba ku 
aanasusiro, nekiitako ku lui olwe- 

7 buvanjuba Olweyanoa; neva mu 
Yanoa ne'ka ku Atalosi, ne ku Naa- 
la, netuka ku Yeriko, nekoma ku 
8 Yoludani. Okuva mu Ta'pua ensa- 
lo neita ku lui olwebugwanjuba ne- 
tuka ku mu'ga Kana; nenkomerero 
zayo zali ku nyanja. Buno bwe 
busika obwekika ekyabana ba Efu- 
9 laimu ngenda zabwe bwezali; wa- 
. mu nebibuga ebyaterekerwa abana 
ba Efulaimu wakati mu busika o- 
bwabana a Manase, ebibuga byona 
10 nebyalo byabyo. “Nebatagoba Ba- 
kanani abali mu Gezeri: naye Aba- 
kavani nebabera wakati mu Efulai- 
mu, ne kakano, nebafiika aba'du 

4 okukola emirimu emiragire. 


1 Ta. NE ang ke kali akalulu ake- 
; kubanga oyo 

ye Y x odbe yabe wa Ynsu- 
fu. Makiri, omuberyeberye wa 
Manase, era jaja wa Gireadi, kuba- 
nga yali mulwanyi, » kyeyava alya 
2 v Gireadi ne Basani. ulu a- 
kabana ba Manase “abalala kali 
ngenda zibwe bwezali; akabanaba |‘ 
Abieza, nakabana ba Kereki, naka- 
bana ba Asueieri, nakabana ba Se- 
kemu, nakabana ba Keferi, naka- 
bana ba Semida : abo be bana abo- 
bulenzi aba Manase omwana wa 
3 Yusufu ngenda zabwe bwezali. Na- 
ye Zerofekadi, omwana wa Keferi, 
omwana wa Gireadi, omwana wa 
Makiri, omwana wa Manase, teya- 

` zala ba bulenzi, wabula abobuwa- 
la: nago ge manya agabanabe abo- 
buwala, Mala, ne Noa, Kogula, Mi- 
4 rika, ne Tiruza. Nebasemberera 
d Ereazali kabona, ne Yosuwa o- 
mwana wa Nuni, nabakulu, nga bo- 
gera nti “ Mukama yalagira Musa 
okutuwa obusika mu Paranda ba'fe: 
na abawa, nga Mukama bwe- 

j , Obusika mu baganda ba 
5 Vitabwe, Ebitūndu kumi nebitiika 
ku Manase, obuta'sako nsi ya Gire- 
adi ne Basani, eri emitala wa Yolu- 

6 dani; kubanga abina ba Manase 
abawala balya obusika mu banabe 
abobulenzi : nensi ya Gireadi aba. 
na abalala aba Manase nebagirya. 

7 Nensalo ya Manase yava mu Aseri 
netuka ku Mikumesasi, /Sekemu 
gyekiraba ; ensalo neita ku mukono 
ogwadyo, netiika kwabo abali ma 
'8 Enta'pua. Ensi ya Ta'pua Manase 
nagirya: naye Ta'pua (ekyali) mu 
nsalo ya Manase abana ba Efulai- 

9 mu nebakirya. Ensalo ne'ka ne- 
tuka ku mu'ga Kana, ku lui olwo- 
bukika obwadyo olwomu'ga: ebi- 
buga ebyo Efulaimu nabirya mu 
bibuga bya Manase: nensalo ya 
Manase yali ku lui olwobukika o- 
bwa kono olwomu'ga, nenkomerero 
10 zayo zali ku nyanja: olui olwobu- 
kika obwadyo Efulaimu nalulya, 
nolui olwobukika obwa kono Mana- 
se nalulya, nenyanja yali nsaloye ; 
nebatüka ku Aseri ku lui olwobu- 
kika obwa kono, ne ku Isakali ku 
11 lui olwebuvanjuba. 7Manase nā- 
lya mu (nsi) ya Isakali neya Aseri, 
Besuseani nebibuga byakyo, ne I- 
buleamu nebibuga byakyo, nabali 
mu Doli nebibuga byakyo, nabali 
mu ' Endoli nebibuga byakyo, na- 
bali mu Taanaki nebibuga byakyo, |” 
nabali mu £ Megi'do nebibuga bya- 
12 kyo, ze nsozi esatu. ! Naye abana 
ba Manase nebatainza kugobamu 
(abali mu) bibuga ebyo; naye Abaka- 
nani nebagala okubera munsi eyo. 
13 Awo, abana ba Isiraeri bwebāfuna 





16. 52—177. 13. 


17. 14—18. 20. 


e Yon 142. 


| Ne 
NGGI) la 33. 


Yoe. 128 





amanyi, nebakoza Abakanani * e- 
na emiragire, nebatabagobera 


n Abäna ba Yusufu nebagamba Yo- 
suwa, nga bogera nti Kiki ekiku- 
mpese'za ? akalulu akamu ko'ka ne- 
kitunda ekimu okuba obusika, ku- 
ba Pndi 'gwänga 'dene, kuba oku- 
tika lero Mukama yampanga omu- 
15 kisa? Yosuwa nabagamba nti Oba 

oli 'gwanga 'dene, golokoka ogende 
r mu kibira, wesayire omwo mungi 
Eyabaperizi Neyabalefa; kubanga 
ensi eyensozi ya Efulaimu ekufu- 
16 nza. Abana ba Yusufu nebogera 
nti Ensi eyensozi tetumala : Naba- 
kanani bona abali munsi eyekiwd- 
nvu balina #amagili agebyūma, a- 
bo abali mu Besuseani nebibuga 
byakyo era nabo abali mu tkiwo- 
17 nvu Ekyeyezureeri. Yosuwa nā- 
amba enyumba ya Yusufu, ye E- 
ulaimu ne Manase, ngayogera nti 
Oli 'gwanga 'dene, era olina namā- 
nyi mangi : toliba na kalulu kamu 
18 ko'ka: naye ensi eyensozi eribera 
yiyo; kuba newakuba'de nga kibi- 
ra, olikisawa, namakubo agavamu 
galiba gago: kubanga Abakanani 
olibagobamu. newakuba'de nga ba- 
lina “amagili agebyuma, era ne- 
wakuba'de nga ba manyi. 
1 8 NEKIBINA kyona ekyabina ba 
Isiraeri nebakung'anira mu 4 Si- 
ro, nebasimba eyo ewema eyokusi- 
sinkanirangamu: ensi nejemuluku- 
2 ka mu maso gabwe. Era wasiga- 
lawo mu bana ba Isiraeri ebika 
musanvu, ebitanagabana busika 
3 bwabyo. Yosuwa nagamba abana 
ba Isiraeri nti > Mulitisa wa oku- 
gayala okuingira okulya ensi, Mu- 
kama Katonda wa bajaja ba'mwe 
Sporene ? Mwerondere abantu 
tu buli kika: nange ndibatu- 
ma, nabo baligolokoka nebatambula 
munsi yona, nebagiwandika bwe- 
fanana ngobusika bwabwe bwebnli ; 
5 nebalyoka ba'ja gyendi. Era bali- 
gigaba ebitindn musanvu ; € Yuda 
alibera mu nsaloye ku lui olwobu- 
kika obwadyo, nenyumba ya 4 Yu- 
safu eribera mu nsalo yabwe ku lui 
6 olwobukika obwa kono. Era mu- 
h ensi mu bitundu musa- 
nvu, nemuleta gyendi (byemuwa- 
ndise): nênge “ndibakubira obululu 
wano mu. maso ga Mukama Kato- 
7 nda wa'fe. Kubanga JAbalevi te- 
balina m mu'mwe; kubanga 
bwak abon bwa Mukama bwe bu- 
sika bwabwe : ne f Gadi ne Leube- 
ni nekitindu ekyekika kya Manase 
bamala okuwebwa obusika bwabwe 
emitala wa Yoludani ku lui olwebu- 
vanjuba, Musa omuwereza wa Mu- 
8 kama bweyabawa. Abantu nebago- 


14 


YOSUWA. 


lokoka nebagenda: Yosuwa nala- 
gira abo abagenda okuwandika e- 
nsi, ngayogera nti Mugende muta- 
mbule munsi yona, mugiwandike, 
mukomewo gyendi, nange ndibaku- 
bira obululu wano mu maso ga 
9 Mukama mu Siro. Abantu Deha 
genda pebaita munsi, nebagiwandi- 
ka buli kibuga mu bitundu musa- 
nvu mu kitabo, neba'ja eri Yosuwa 
10 mu lusisira mu Siro. Yosuwa na- 





197 | 


bakubira obululu mu Siro mu ma- |' 


so ga Mukama: Yosuwa nabaga- 
bira eyo ensi abana ba Isiraeri nge- 
migabo gyabwe bwegyali. 

11 Akalulu akekika ekyabana be Be- 
nyamini neka'ja ngenda zibwe bwe- 
zali ; nensalo eyakalulu kabwe ne- 
kasokera wakati mu bana ba Yuda 

12 nabāna ba Yusufu. #Nensalo ya- 
bwe eyobukika obwa kono yava ku 
Yoludani: ensalo nerinya ku mu- 
yegoyego Ogweyeriko ku lui olwo- 

ukika obwa kono, nerinya munsi 
eyensozi ku lui olwebugwanjuba ; 
nenkomerero zayo zāli Ku lukola 

13 k Olwebesuaveni. Ensalo neva eyo 
neita netuka ku Luzi, ku an bsk 

ego Ogweruzi |!ye Beserij, 
Tai olwobukika obwadyo; pik 
ne'ka ku Atalosua'dali kumpi no- 
lusozi oluli ku lni olwobukika o- 
bwadyo m Olwebesukoloni ekyema- 

14 nga. Ensalo neretebwa neyetolola 
ku lui olwebugwanjuba ‘negenda) 
obukika obwadyo ngeva ku lusozi 
Besukoloni gyekiraha obukika o- 
bwadyo; nenkomerero zayo zali 
ku # Kiriasubaali [ye Kiriasuyeali- 
mu), ekibuga ekyabana ba Yuda: 

15 olwo lui olwebugwanjuba. Nolni 

olwobukika obwadyo lwava Kiri. 

, asuyealimu gyekikoma, ensalo ne- 

buna ebugwanjuba, nebuna olu'zi 

16 olwama'zi ga Nefutoa : ensalo ne- 
'ka olusozi gyerusimba oluliranye 
ekiwonvu ekyomwana wa Kinomu, 


r 


ekyali mn ° kiwōnvu kya Lefa ku d 


lui olwobukika obwa kono; ne'ka 
mu Pkiwonvu kya Kinomu, ku ba. 
lama Eryomuyebusi ku lui olwobu- 
kika obwadyo, ne'ka ku ” Enero- 
17 geri; neretebwa kn bukika obwa 
kono, nekoma mu Ensemesi, nebu- 
na Gerirosi, ekiri emitala we'kubo 
eririnya okugenda Adu'mimn; ne- 
ita netiika ku 'jinja lya Bokani o- 


118 mwana wa Lenbeni; neita ku 'bali 


okwolekera Alaba ku lui olwobnki- 
19 ka obwa kono, ne'ka mu Alaba: e- 
nsalo neita netūka ku ma'bali Age- 
besukogula ku lui olwobukika o- 
bwa kono: nenkomerero zensalo 
zali ku kikono ekyobukika obwa 
kono ekyenyanja eyomunyo, Yolu- 
dani wegufukira : eyo ye nsalo eyo- 
20 bukika obwadyo. Ne Yoludani 
gwali nsalo yayo ku lui olwebuva- 


(Yos. 16.1. 


b Yoa. 7. 2. 


l Yos. 162 


» Yos. 10. 
10. 


n Yos. 9. 
17. 


198 


YOSUWA. 





18. 21—19. 39. 





' Yos. 2.1 
neb. 


“1 Byom. 
4. 23-33. 

b Yos. 15. 
23, 





ujuba. Obwo bwe bwali obusika 
obwabana ba Benyamini, mu nsalo 
zabwo ezetolo'de ngenda zabwe 
21 bwezali. Era ebibuga ebyekika e- 
kyabina ba Benyamini ngenda za- 
bwe bwezali byali ? Yeriko, ne Be- 
22 sukogula, ne Eme'kezizi; ne Besu- 
alaba, ne Zemalaimu, ne Beseri; 
23, 24 ne A'vimu, ne Pala, ne Ofula ; ne 
Kefalamoni, ne Ofuni, ne Geba; e- 
bibuga kumi na bibiri nebyalo bya- 
25 byo; Gibeoni, ne Lama, ne Bee- 
26 rosi; ne Mizupe, ne Kefira, ne Mo- 
27 za; ne Lekemu, ne Irupeeri, ne Ta- 
28 lala; ne Zera, Erefu, 'Nomuyebu- 
si (ye Yerusalemi), Gibeasi, (ne) 
Kiriasi; ebibuga kumi na bina ne- 
byalo byabyo. Obwo bwe busika 
oliwabana ba Benyamini ngenda 
zābwe bwezali. 


1 NAKALULU akokubiri nekavira 
Simeoni, kye kika ekyabāna ba 
Simeoni ngenda zabwebwezali : no. 
busika bwabwe bwali wakati mu 

2 busika obwabana ba Yuda. “Ne 
balya obusika bwābwe, ? Beeruse- 

8 ba, oba Seba, ne Molada; ne Ka- 

4 zalusuali, ne Bala, ne Ezemu; ne 
Erutoladi, ne Besuli, ne Koluma; 

5 ne Zikulagi, ne Besumalukabosi ne 

6 Kazalususa; ne Besulebaosi, ne 
Salakeni; ebibuga kumi na bisatu 

7 nebyalo byabyo: Aini, Li'moni, ne 
Eseri, ne Asani; ebibuga bina ne- 

8 byalo byabyo: nebyalo byona ebye- 
tolo'de ebibuga ebyo okutuka ku 
Baalasubeeri, kye Lama ekyobuki- 
ka obwadyo. Obwo bwe busika o- 
bwekika ekyabana ba Simeoni nge- 

9 nda zibwe bwezali. Mu kitundu 
ekyabana ba Yuda mwe mwava o- 
busika obwabaina ba Simeoni: ku- 
banga omugabo ogwabana ba Yuda 
gwabalema okubuna: abana ba Si- 
meoni kyebava balya obusika wa: 
kati mu busika bwābwe. 

10 Nakalulu akokusatu neka'ja ku 
bana ba Zebuluni ngenda zābwe 
bwezali: nensalo eyobusika bwa- 

11 bwe yatūka ku Salidi : nensalo ya- 
bwe nerinya ku lui olwebugwanju- 
ba, netūka ku Malala, netūka ku 
Da'besesi ; netūka ku mu'ga Yoku- 

12 neamu wekiraba; neva ku Salidi 
nekyamira ku lui olwebuvanjuba 
okutuka ku nsalo Eyekisulosuta- 
boli; nebuna ku Daberasi, nerinya 

13 ku Yafiya ; neva eyo neita ku lui 
olwebuvanjuba netūka ku Gasuke- 
feri, ku Esukazini; nekoma ku Li- 

14 'moni ekitūka ku Nea: ensalo ne- 


16 byo. Obwo bwe busika obwabäna 
ba Zebuluni ngenda zābwe bwezali, 
ebibuga ebyo nebyalo byabyo. 

17 Akalulu akokuna nekavira Isaka- 
li, be bana ba Isakali ngenda zai- 

18 bwe bwezali. Nensalo yabwe netū- 
ka ku Yezureeri, ne Hesulosi, ne 

19 Sunemn; ne Kafalaimu, ne Sioni, 

20 ne Anakalasi; ne La'bisi, ne Kisi- 

21 oni, ne Ebezi: ne Lemesi, ne Enga- 
'nimu, ne Enka'da, ne Besupa'zezi ; 

22 ensalo netuka ku Taboli, ne Saka- 
zuma, ne Besusemesi ; nenkomere- 
ro zensalo yabwe zali ku Yoludani : 
ebibuga kumi na mukaga nebyalo 

23 byabyo. Obwo bwe busika obwe- 
kika ekyabana ba Isakali ngenda 
SIDA bwezali, ebibuga nebyalo bya- 

yo. 

24 Nakalulu akokutāno nekavira e- 
kika ekyabina ba Aseri ngenda za- 

23 bwe bwezali. Nensalo yabwe yali 
Kerukasi, ne Kali, ne Beteni, ne 

26 Akusafu; ne Ala'mereki, ne Amadi, 
ne Misali ; netuka ku Kalumeri ku 
lui olwebugwanjuba, ne ku Sikolu- 

27 libunasi; nekyamira ku lui olwebu- 
gwanjuba netuka ku Besudagoni, 
netūka ku Zebuluni. ne ku kiwonvu 
Ifutakeri ku lui olwobukika obwa 
kono okutuka kn Besuemeki ne Ne- 
yeri; nebuna ku Kabuli ku mukono 

28 ogwa kono, ne Ebuloni, ne Lekobu, 
ne Ka'moni, ne Kana, okutūka kn 

29 ¢ Sidoni ekinene; ensalo nekyamira 
ku Lama, ne ku kibuga ekiriko e- 
kigo Tulo; ensalo nekyamira ku 
Kosa; nenkomerero zayo zali ku 

80 nyanja munsi eriranye Akuzibu: e- 
ya ne Uma, ne Afeki, ne Lekobu: 
ebibuga amakumi abiri ma bibiri 

31 nebyalo byabyo. Obwo bwe busika 
obwekika ekyabana ba Aseri nge- 
nda zabwe bwezali, ebibuga ebyone- 
byalo byabyo. 

32 Akalulu akomukaga nekavira a- 
bana ba Nafutali, be bana ba Nafu- 

38 tali ngenda zabwe bwezali. Nensa- 
lo yabwe yava ku Kerefu, okuva ku 
mwera oguli mu Zaana'nimu, ne A- 
daminekebu, ne Yabuneeri,okutuka 
ku La'kumu; nenkomerero zayo za- 

34 li ku Yoludani: ensalo nekyamira 
ku lui obwebugwanjuba netūka ku 
Azunosutaboli, neva eyo nebuna ku 
Ku'koki; netūka ku Zebuluni ku lni 
olwobukika obwadyo, netūka ku A- 
seri ku lui olwebugwanjuba, ne ku 
Yuda ku Yoludani ku lui olwebuva- 

35 njuba. Nebibuga ebiriko ebigo b 
li Zi dimu, Zeri, ne Ka masi, La'ka- 

36 si, ne Ki'neresi ; ne Adama, ne La- 


yetotola ku lui olwobukika obwa | 37 ma, ne Kazoli; ne Kedesi, ne Ede- 
ono netuka ku Ka'nasoni: nenko- | 38 rei, ne Enkazoli; ne Ironi, ne Mi- 


merero zayo zali ku kiwōnvu Ifu- 
15 takeri; ne Ka'tasi ne Nakalali, ne 


gudaleri, Kolemu, ne Besanasi, ne 
Besusemesi; ebibuga kumi na mwe- 


Simuloni, ne Idala, ne Besirekemu : | 39 nda nebyalo byabyo. Obwo bwe bu- 


ebibuga kumi na bibiri nebyalo bya- 





sika obwekika ekyabana ba Nafuta- 


19. 40—21. 11. 


b Kubal 
35. 12, 24. 


t Kubal. 
3. 3 


li ngenda zabwe bwezali, ebibuga 
nebyalo byabyo. 
40 Akalulu akomusanvu nekavira e- 
kika ekyabana ba Dani ngenda za- 
41 bwe bwezali. Nensalo eyobusika 
bwabwe yali Zola, ne Esutaoli, ne 
42 Irusemesi; ne Saala'bini, ne Aya- 

43 loni, ne Isula; ne Eroni, ne Timu- 

44 na, ne Ekuloni; ne Eruteke, ne 

45 Gi'besoni, ne Baalasi; ne Yekudi, 

46 ne Beneberaki, ne Gasuli moni; ne 
Meyalakoni, ne Lakoni, nensalo Ya- 

47 fo gyekiraba. Ensalo eyabana ba 
Dani nebuna ensi etali yabwe: ku- 
banga abana ba Dani balinya neba- 
lwānyisa Lesemu, nebakimenya, ne- 
baki'ta nekitala nebakirya, nebaki- 
beramu, nebakituma Lesemu Dani, 

48 lye liuya lya Dani jaja wābwe. O- 
bwo bwe busika obwekika ekyabana 
ba Dani ngenda zabwe bwezali, ebi- 
buga ebyo nebyalo byabyo. 

49 Bwebatyo bwebamalira dala oku- 
gaba ensi okuba obusika mu nsalo 
zayo; nabana ba Isiraeri nebawa 
Yosuwa omwana wa Nuni obusika 

50 wakati wabwe: nga Mukama bwe- 

yalagira nebamuwa ekibuga kyeya- 

saba, ye 4 Timunasusera munsi eye- 
nsozi eya Efulaimu ; nazimba eki- 
buga nabera omwo. 

e Obwo bwe busika, Ereazali ka- 
bona ne Yosuwa omwana wa Nuni 
nemitwe (egyenyumba) za bakita- 
bwe ezebika ebyabana ba Isiraeri 
bwebagabanira nobululu okuba obu- 
sika mu /Siro mu maso ga Mukama 
mu mulyango ogwewema gyebāku- 
a mange kujua Bwebatyo bweba- 


malira okugabana ensi. 
20 Mukama nāgamba Yosuwa nti 
2a Ogambe abana ba Isiraeri nti 
Mweterekere ebibuga ebyoku'duki- 
rangamu, byenabagambako mu mu- 
3 kono gwa Musa: omn'si a'ta omu- 
ntu yena nga tayaga'de nga talabye 
alyoke abi'dukirengamu: nebyo bi- 
nabanga eki'dukiro kya'mwe eri o- 
4 muwalanyi womusai. Era ana'du- 
kiranga ku kimu ku bibuga ebyo, a- 
niimiriranga ku muzigo gwa wa- 
nkaki owekibuga, anabuliranga e- 
nsongaye mu matu gabaka'de abe- 
kibuga oi nabo banamutwala- 
nga mu kibuga gyebali, banamuwa- 
5 nga ekifo, alyoke ababeremu. Era 
obanga omuwalanyi womusai anã- 
mugobereranga, tebawengayo mu- 
'si mu mukonogwe: kubanga yaku- 
ba muntu mu'ne nga talabye, nga 
6 tamukyawanga. Naye anaberanga 
mu kibuga omwo, 'okutiisa Iwanai- 
mirirånga mu maso gekibina okusa- 
lirwa omusingo, okutūsa < kabona 
asinga obukulu anaberanga mu na- 
ku ezo lwalifa: omu'si nālyoka a- 
'dayo na'ja mu kibugakye, ne mu 


51 


YOSUWA. 





nyumbaye, mu kibuga mweyava o- 
7 ku'duka. Nebatereka 4 Kedesi mu 
Galiraya munsi eyensozi eya Nafu- 


tali, ne “Sekemu munsi / eyensozi | 7 


eya Efulaimu, ne 9 Kiriasualuba [ye 
Kebuloni | munsi eyensozi eya Yu- 
8da. Nemitala wa Yoludani ku Ye- 
riko ku lui olwebuvanjuba, batere- 
ka ' Bezeri mu lukula mu lusenyi 
mu kika kya Leubeni, ne $ Lamosi 
mu Gireadi mn kika kya Gadi, ne 
l Golani mu Basani mu kika kya 
9 Manase. 
girirwa abana ba Isiraeri bona, ne 
m mu'na'gwanga abalimu, buli a'ta- 
nga omuntu yena nga talabye a'du- 
kire omwo, aleme oku'tibwa nomu- 
kono gwomuwalanyi womusai, oku- 
tusa |waliimirira mu maso gekibina. 


Awo emitwe (egyenyumba) za 

bakitabwe Ezabalevi neba'ja e- 
ri «4 Ereazali kabona neri Yosuwa 
omwäna wa Nuni neri emitwe 
gyenyumba) za bakitābwe ezebika 
2 ebyabana ba Isiraeri : nebabagambi- 
ra mu è Siro munsi ya Kanani nti 


2 


Ebyo bye bibuga ebyala- | 22 


c Mukama yalagira mu mukono gwa |! 


Musa okutuwa ebibuga ebyokubera- 
mu, nebyalo ebirirānye, (e'tale eryo- 

8 kulundiramu) ente za'fe. Ahana ba 
Isiraeri nebawa Abalevi mu busika 
bwabwe, nga Mukama bweyalagira, 
ebibuga bino ne'tale lyabyo. 

4. Nakalulu nekaviramu enda Eza- 
bakokasi: 4 nabāna ba Aloni kabo- 
na, abali abe (kika kya) Balevi, ene- 
bawebwa akalulu mu kika kya Yu- 


da, ne mu kika Ekyabasimeoni, ne | 33. 


mu kika kya Benyamini, ebibuga 
kumi na bisatu. 

5 Nabana ba Kokasi abalala neba- 
webwa akalulu mu nda ezekika kya 
Efulaimu, ne mu kika kya Dani, ne 
mu kitundu ekyekika'kya Manase, 
ebibuga kumi. 

6 JNabäna ba Gerusoni nebawebwa 
akalulu mu nda ezekika kya Isaka- 
li, ne mu kika kya Aseri, ne mu ki. 
ka kya Nafutali, ne mu kitūndu e- 
kyekika kya Manase mu Basani, e- 
bibuga kumi na bisatu. 

7 Abana ba Merali nebawebwa 
ngenda zabwe bwezāli mu kika kya 
Leubeni, ne mu kika kya Gadi, ne 


mu kika kya Zebuluni, ebibuga ku- |” 


mi na bibiri. 

8 Nabana ba Isiraeri nebabawa no- 
bululu Abalevi ebibuga ebyo ne'tale 
lyabyo, nga Mukama bweyalagira 

9 mu mukono gwa Musa. Nebabawa 
mu kika ekyabana ba Yuda, ne mu 
kika ekyabana ba Simeoni, ebibuga 

10 bino ebigenda okumenyebwa: nebi- 
ba bya bana ba Aloni, abenda Eza- 
bakokasi, abomubana ba Levi: ku- 
banga omugabo gwābwe gwe gwaso- 

11 ka. iNebabawa Kiriasualuba, (Alu- 


JS vua. 2? 
neb, 
Kur. 6. 17. 
Kubal 3. 
18. 


? lu. 34 
neb. 

Kuv. 6. 19. 
Kubal 3. 


i 1 Byom. 
6. 54-60. 


200 





k Kubal. 
13. 2. 


1 Yoe. 14. 
14. 


m Yos. 10. 
29. 


“Ju, 4. 
) Byom. 6. 
11-46. 


w Yos. 20. 
8. 


PENA Neg E TK 


ba oyo yali) kitawe wa £ Anaki, | ye 
Kebuloni, | munsi eyensozi eya Yu- 
da, nebyilo byakyo ebikyetolo'de. 

12 Naye lenimiro zekibuga nebyalo 
byakyo nebabiwa Kalebu omwana 
wa Yefunc okubirya. 

13 Nebawa abana ba Aloni kabona 
Kebuloni nebyalo byakyo ebirira- 
nye, ekibnga ekyoku'dukirangamu 
omu'si, ne Libuna nebyalo byakyo 

14 ebiriranye ; ne Yatiri nebyalo bya- 
kyo ebiriranye, ne Esutemoa nebya- 

15 lo byakyo ebiriranye; ne Koloni ne- 
byalo byakyo ebiriranye, ne Debiri 

16 nebyalo byakyo ebiriranye; ne Aini 
mebyalo byakyo ebiriranye, ne Yu- 
ta nebyalo byakyo ebiriranye, (ne) 
Besusemesi nebyalo byakyo ebirira- 
nye; ebibuga mwenda mu * bika e. 

17 byo ebibiri. Ne mu kika kya Be- 
nyamini, ° Gibeoni nebyalo byakyo 
ebiriranye, Geba nebyalo byakyo e- 

18 biriranye; 2 Anasosi nebyalo bya- 
kyo ebiriranye, ne Alumoni nebyalo 
byakyo ebiriranye; ebibuga bina. 

19 Ebibuga byona ebyabana ba Aloni, 

bakabona byali bibuga kumi na bi- 

satu nebyalo byabyo ebiririnye. 

r Nenda ezabana ba Kokasi, Aba- 
levi, be bana ba Kokasi abalala, ne- 
balya ebibuga ebyakalulu kabwe 
21 mu kika kya Efulaimu. Nebabawa 

#Sekemu nebyalo byakyo ebiriranye 

munsteyensozi eya Efulaimu,ekibu- 
ga ekyoku'dukirangamu omu'si, ne 
(Gezeri nebyalo pya yo ebiriranye ; 

22 ne Kibuzaimu nebyalo byakyo ebi- 
viranye, ne Besukoloni nebyalo bya- 

23 kyo ebiriranye; ebibuga bina. Ne 
mu kika kya Dani, Eruteke nebyalo 
byakyo ebirirānye, Gi'besoni wA 

24 lo byakyo ebiriranye; Ayaloni ne- 
byalo byakyo ebiriranye, Gasuli'mo- 
ni nebyalo byakyo ebiriranye; ebi- 

25 buga bina. Ne mn kitiindu ekye- 
kika kya Manase, Taanaki, nebyalo 
byakyo ebiriranye, ne Gasnli'moni 
nebyalo byakyo ebiriranye; ebibuga 

26 bibiri. Ebibuga byona ebyenda e- 

zabana ba Kokasi abalala byali ku- 

mi nebyalo byabyo ebiriranye. 
“(Nebawa) abana ba Gerusoni, 

abenda Ezabalevi, mu kitundu e- 

kyekika kya Manase t Golani mu 

Basani ncbyalo byakyo ebiriranye, 

ekibuga ekyoku'dukirangamu omu- 

'si; ne Beesutera nebyalo byakyo 

23 ebiriranye; ebibuga bibiri. Ne mu 
kika kya Isakali, Kisioni nebyalo 
byakyo ebirirānye, Daberasi nebya- 

29 lo byakyo ebiriranye; Yalumusi ne 
byalo byakyo ebirirānye, Enga'ni- 
mu nebyalo byakyo ebiriranye; e- 

30 bibuga bina. Ne mu kika kya Ase- 
ri, Misali nebyalo byakyo ebirira- 
nye, Abudoni nebyalo byakyo ebiri- 

31 ranye; Kerukasi nebyalo byakyo 
ebiriranye, ne Lekobu nebyalo bya- 


20 


27 


YOSUWA. 


'22 





32 kyo ebiriranye; ebibuga bina. Ne 
mu kika kya Nafutali, y Kedesi mu 
Galiraya nebyalo byakyo ebirira- 
nye, ekibnga ekyoku'dukirangamu 
omu'si, ne Ka'masudoli nebyalo bya- 
kyo wa , ne Kalutani, nebya- 
lo byakyo ebiriranye; ebibuga bi- 

33 satu. Ebibuga byona Ebyabageru- 

soni ngenda zabwe bwezali byali e- 

bibuga kumi na bisatu nebyalo bya- 

byo ebiriranye. 

z (Nebawa) enda ezabāna ba Me- 
rali, (be) Balevi abalala, mu kika 
kya Zebuluni, Yokuneamu nebyalo 
byakyo ebiriranye, ne Kaluta ne- 
35 byālo byakyo ebiriranye, Dimuna 

nebyalo byakyo ebiriranye, Naka- 

lali nebyalo byakyo ebiriranye; 

36 ebibuga bina. Ne mu kika kya 
Leubeni, 4 Bezeri nebyalo byakyo 
ebiriranye, ne Yakazi nebyalo bya. 

37 kyo ebiriranye, Kedemosi nebyalo 
byakyo ebiriranye, ne Mefaasi ne- 
byalo byakyo ebiriranye; ebibuga 

38 bina. Ne mu kika kya Gadi è La. 
mosi mu Gireadi nebyalo byakyo 
ebiriranye, ekibuga ekyoku'dukira- 
ngamu omu'si, ne “Makanaimu 

39 nebyalo byakyo ebiriranye; Kesu- 
boni nebyalo byakyo ebiriranye, 
Yazeri nebyalo byakyo ebiriranye ; 

40 byona ebibuga bina. Ebyo byona 

byali bibuga bya bina ba Merali 

ngenda zibwe bwezali, ze nda 
endala Ezabalevi; nakalulu kibwe 
kali ebibuga kumi na bibiri. 
dEbibuga byona Ebyabalevi 
an wakati mu butaka obwa- 
ana ba Isiraeri byali ebibuga 
amakumi ana mu munana nebyalo 

42 byabyo ebirirānye. Ebibuga ebyo 
byona byalina ebyalo byabyo ebi- 
byetolo'de: bwebyali bwebityo ebi- 
buga ebyo byona. 

43 Mukama bweyawa bwatyo Aba- 
isiraeri tensi yona gyeyalairira 
okuwa bajaja babwe; nebagirya, 

44 nebagiberamu. Mukama / nabawu- 
'muza enjui zona, nga byona bye- 
yalairira bajaja bābwe : 'so #tewali 
muntu mu balabe bibwe bona eyai- 
mirira mu maso gibwe; Mukama 
yawayo abalabe babwe bona mu 

45 mukono gwabwe. ʻíTewali kiga- 
mbo ekitatuka mu birungi byona 
Mukama byeyagamba enyumba ya 
Isiraeri ; byona byatuka. 


34 


41 


Awo Yosuwa niiita Abaleubeni, 
Nabagadi, nekitundu ekyekika 
2 kya Manase, nabagamba nti Muku- 
te abyona Musa omuwereza wa 
Mukama byeyabalagira, era muwu- 


lide e'dobozi lyange mu byona! % 


3 byenabalagira : temulekanga baga- 
nda ba'mwe ensku ezo enyingi o- 
kutūka lero, naye muku'te ekira- 
giro ekyeteka lya Mukama Kato- 


21. 12—22. 3. 


y Yoa. 19. 
37. 


tlu. 7. 
1 Byom. 6. 
71-81. 


d Kubal 
35. 7. 





4 Yoa 13. 
8. 


“Ma 6.6, 
17; 1. 22 


4 Ma 6.5; 
10. 12. 


" Yos. 37. 
[4 


YOSUWA. 


4 nda wa'mwe. Ne kakano Mukama 
Katonda wa'mwe awu'muzi za ba- 
ganda ba'mwe, nga bweyabaga- 
mba: kale kakano mukyuke mui- 
ngire mu wema za mwe (mugende) 
munsi eyobutaka bwa'mwe, t Musa 
omuwereza wa Mukama gyeyabawa 

5 emitala wa Yoludani. Naye Chwe- 
kumenga nyo okukwatanga ekira 
giro neteka, Musa omuwereza wa 
Mukama lyeyabalagira, 4 okwaga- 
langa Mukama Katonda wa'mwe, 
nokutambulirānga mu makuboge 
gona, nokukwatanga amatekage, 
nokwega tinga naye, nokumuwere- 
zanga nomutima gwa'mwe gwona 

6 era nememe ya mwe yona. Awo Yo- 
suwa nabasabira omukisa, nabasi- 
ndika : nebaingira nu wema zābwe. 

7 “Naye ekituudu ekimu ekyekika 
kya Manase Musa yakiwa (obusika) 
mu Basani: naye ekitundu ekyo- 
kubiri Yosuwa nakiwa mu baganda 
babwe emitala wa Yoludani ku lui 
olwebugwanjuba. Era Yosuwa 
bweyabasindika mu wema zabwe, 

8 nabasabira omukisa, nabagamba 
nti Mukomewo nebintu bingi mu 
wema za'mwe, nente nyingi nyo, 
ne feza, ne zabu, nebikomo, nebyii- 
ma, nengoye nyingi nyo: mugabane 
omunyago ogwabalabe ba'mwe ne 
baganda ba'mwe. 

9 Nabäna ba Leubeni nabāna ba 
Gadi nekitūndu ekyekika kya Ma- 
nase neba'dayo nga bava mu bana 
ba Isiraeri mu / Siro, ekiri munsi 
ya Kanani, okugenda 9 munsi ya 
Gireadi, munsi eyobutaka bwabwe, 
gyebālya, nga Mukama bweyala- 

10 gira mu mukono gwa Musa. Bwe- 
bātūka munsi erirānye Yoludani, 
eri munsi ya Kanani, abana ba 
Leubeni nabina ba Gadi nekitū- 
ndu ekyekika kya Manase nebazi- 
mba awo ekyoto ku Yoludani, e- 

11 kyoto ekinene ekitunulirwa. Na- 
bana ba Isiraeri i nebawulira nga 
kyogerwa nti Laba, abāna ba Leu- 
beni nabana ba Gadi nekitūndu 
ekyekika kya Manase bazimbye 
ekyoto ku muyegoyego ogwensi ya 

ni, munsi eriranye Yoludani, 

12 ku lui olwabana ba Isiraeri. Aba- 
na ba Isiraeri bwebakiwulira, Feki- 
bina kyona ekyabana ba Isiraeri 
nebakung'anira mu Siro, okulinya 
okulwana nabo. 

13 Abana ba Isiraeri nebatuma !Fi- 
nekasi omwana wa Ereazali kabo- 
na eri abana ba Leubeni nabana ba 
Gadi nekitūndu ekyekika kya Ma- 

14 nase, munsi ye Gireadi; era awa- 
mu naye abakulu kumi, buli kika 
kya Isiraeri omukulu omu owe- 
nyumba ya bakitabwe; mbali omu 

ali mutwe gwenyumba za bakita- 


15 bwe mu nkumi za Isiraeri. Neba- 


Ja eri abana ba Leubeni nabäna 
ba Gadi nekitundu ekyekika kya 
Manase, munsi ya Gireadi, neba- 
16 bagamba nti Ekibina kyona kya 
Mukama bwekyogera bwekiti nti 
Kyonono ki kino kyemwayonona 
eri Katonda wa Isiraeri, #okukya.- 
ina lero obutagoberera Mukama 


kubanga mwezimbira ekyoto, oku- | 9. 


17 jemera Mukama lero? Obubi bwa 
o Peoli tebwatumala, bwetutanero- 
ngosa okutūsa lero, newakuba de 
nya kawumpuli ya ja ku kibina kya 

18 Mukama, 'mwe okuwalirizibwa o- 
kukyama lero obutagoberera Mu- 
kama? era kubanga mujemera 
Mukama lero, enkya nalyoka P asu- 
nguwalira ekibina kyona ekya Isi- 

19 raeri. Naye era ensi eyobutaka 
bwa mwe obanga si nongofu, kale 
musomoke muingire munsi eyobu- 
taka bwa Mukama ”omuli ewema 
ya Mukama, mulye mu'fe: naye 
temujemeranga Mukama, na'fe te- 
mulujemeranga nga muzimba e- 
kyoto wabula ekyuto kya Mukama 

20 Katonda wa'fe. # Akaniomwana wa 

Zera teyayunonakyononomu kyate- 

rekebwa, obusiingu nebugwa ku ki- 

bina kyona ekya Isiraeri ? omuntu 
oli natazikirira ye'ka mu bubibwe. 

Awo abana ba Leubeni nabana 
ba Gadi nekitundu ekyekika kya 

Manase neba'damu nebagamba e- 

mitwe gyenkumi za Isiraeri nti 

22 Mukama, !Katonda wa bakntonda, 
Mukama, Katonda wa bakatonda 
u yamanyi, era naye Isiraeri alima- 
nya; singa mu kujema oba mu 
kwonona eri Mukama, [totulokola 

23 'fe lero,| mwetwazimbira ekyoto 
okukyama obutagoberera Mukama; 
oba singa (twakizimba) okukiwe- 
yako ekiwebwayo ekyokebwa oba 
ekiwebwayo ekyobu'ta oba okuki- 
werako sadaka ezebiwebwayo olwe- 
mirembe Mukama ye nyini akivu- 

24 nane; era singa tetwakola bwetu- 
tyo olwokwegendereza, nga tulo- 
woza, nga twogera nti Mu biro ebi- 
genda oku'ja abana ba'mwe bali- 
inza okugamba abana ba'fe nti 
'Mwe mulina ki ne Mukama, Ka- 

25 tonda wa Isiraeri? kubanga Mu- 
kama yafūla Yoludani ensalo wa- 
kati mu'fe namwe, 'mwe abana ba 
Leubeni nabana ba Gadi; temu- 
lina mugabo mu Mukama: bwe- 
batyo abina ba'mwe bandirese'za 

26 abana ba'fe okutya Mukama. Kye- 
twava twogera nti Kale tweteke- 
teke okwezimbira ekyoto, si Iwa 

27 byokye, 's6 si lwa sadaka: naye 
kiribera “ mujulirwa wakati mu'fe 
na'mwe ne mu mirembe gya'fe egi- 
ritu'dirira, tulyoke vtuwereze Mu- 
kama mu masoge nebyokye bya'fe 
ne sadaka za'fe nebya'fe ebiwe- 


21 


P Kubal. 
16. 22. 


Aai 18. 


Yos. 7.1, 
8. 




























































' nyi. 13, 
14 


8 Lev. 28, 
11, 12. 


“ Kuv. 18. 
4. 


“Yos. 21. 
44. 
f Yos. 13. 


“Ma 31. 
28. 


d Kurv. 14 
14. 


YOSUWA. 





bwayo olwemirembe; abana ba- 
"mwe baleme okugamba abana ba'fe 
mu biro ebigenda oku'ja nti Temu- 

28 lina mugabo mu Mukama. Kye- 
twava twogera nti Bwebalitugamba 
bwebatyo 'fe oba emirembe gya'fe 
mu biro ebigenda oku'ja, netulyoka 
twogera nti Laba ekifananyi ekye- 
kyoto kya Mukama, bajaja ba'fe 
kyebakola, si Iwa byokye, 's0 si 
lwa sadaka; naye ye mujulirwa 

29 wakati mu'fe na'mwe. Kikafūwe 
'fe okujemera Mukama, nokukya- 
ma lero obutagoberera Mukama, 
okuzimba ekyonto olwebiwebwayo 
ebyokebwa, (oba) ebiwebwayo e- 
byobu'ta, oba olwesadaka, wabula 
ekyoto kya Mukama Katonda wa'fe 
ekiri mu maso gewemaye. 

30 Awo ? Finekasi kabona nabakulu 
bekibina, gye mitwe gyenkumi za 
Isiraeri abali awamu naye, bweba- 
wulira ebigambo abina ba Leubeni 
nabina ba Gadi nabana ba Manase 

31 byebogera, nebasanyuka nyo. Ne 
Finekasi omwana wa Ereazali ka- 
bona nagamba abina ba Leubeni 
nabana ba Gadi nabana ba Manase 
nti Lero tumanyi nga Mukama ali 
a wakati mu'fe kubanga temwayono- 
na kyonono ekyoeri Mukama: ka- 
kano mubawonye'za abana ba Isira- 

32 eri mumukono gwa Mukama. Fine- 
kasi omwana wa Ereazali kabona, 
nabakulu, nebakomawo okuva eri 
abana ba Leubeni nabana ba Gadi, 
munsi ya Gireadi, neba'ja mnnsi 

Kanani, eri abina ba Isiraeri, 

33 nebaba'diza ebigambo. Ebigambo 
nebisanyusa abina ba Isiraeri; 
abana ba Isiraeri b nebatendereza 
Katonda, nebatayogera nate biga- 
mbo bya kulinya okubalwanyisa, 
okuzikiriza ensi abana ba Leubeni 

34 nabāna ba Gadi mwebali. Abana 
ba Leubeni nabana ba Gadi ne- 
baita ekyoto Edi: nti Ye muju- 
lirwa wakati ¢ mu'’fe nga Mukama 


ye Katonda. 
9 3 Awo enaku nyingi bwezaita 
Mukama 4 bweyawu'muza Aba. 
isiraeri mu balabe bābwe bona 
ababetolola, era Yosuwa b ngaka- 
'diye ngamaze emyika mingi; 

2 Yosuwa nalyoka “abaita Abaisirae- 
ri bona, abaka'de babwe nemitwe 
gyabwe, nabalamuzi babwe nabami 
bibwe, nabagamba nti 'Nze nka- 

3 'diye, 'maze emyaka mingi: na- 
'mwe mwalaba byona d Mukama 
Katonda wa'mwe byeyabakolera 
ku mawanga gano gona kulwa- 
'mwe; kubanga Mukama Katonda 

4 wa'mwe oyo ye yabalwanira. Laba, 
mbagabi'de amawanga gano agasi- 
galawo, okuba obusika obwebika 
bya'mwe, okuva ku Yoludani, awa. 


— 


mu nainawanga gona genazikiriza, 
okutiika, ku nyanja enene ku lui 

5 olwebugwanjuba. Ne Mukama 
Katonda wa'mwe yalibasindika e- 
mberi ya'mwe nabagoba mu maso 
ga'mwe ; na'mwe mulirya engi ya- 
bwe, “nga Mukama Katonda wa- 

6 'mwe bweyabagamba. Kale mu- 
gume nyo emyoyo okwekiimanga 
nokukolanga byona ebyawandiki- 
bwa mu kitabo ekyamateka ga 
Musa, /muleme okngakyamiranga- 
mu ku mukono ogwadyo newaku- 

7 ba'de ogwa kono; 9 muleme okui- 
ngiranga mu mawanga gano, aga- 
sigala mu'mwe; newakuba'de to- 
kwogeranga ku linya lya bakatonda 
babwe, newakuba'de £okubalaiza- 
nga, newakuba'de oknbawerezānga, 
newakuba'de okubafukamiriranga: 
8 naye mwega'tenga ne Mukama Ka- 
tonda wa'mwe, nga bwemwako- 
9langa okutūsa lero. Kubanga 
Mukama yagoba mu maso ga'mwe 
amawānga amanene agamanyi : 
naye 'mwe, !tewali muntu eyaimi- 
rira mu maso ga'mwe okutusa lero. 
10 n Mu'na'mwe omn anigobanga lu- 
kumi : kubanga Mukama Katonda 
wa'mwe, oyo yabalwanira, nga 
11 bweyabagamba. Kale mwekiime- 
nga mwe'ka mwagalenga Mukama 
13 Katonda wa'mwe. Naye obanga 
muna'danga enyuma na katono, 
nnemwega'tanga namawanga gano 
agasigalawo, ge gagano agasigala 
mumwe, nemufumbiriganwanga 
nabo, nemuingiranga gyebali, nabo 
13 (nebaingiranga) gyemuli : mutege- 
rere dala nga ° Mukama Katonda 
wa'mwe tagobenga nate mawanga 
gano mu maso ga'mwe; P naye ga- 
nabanga mutego nekyambika gye- 
muli, nolnga ku mbirizi za'mwe 
namagwa mu maso ga mwe okutū- 
ka lwemulizikirira okuva munsi 
eno enūngi Mukama Katonda wa- 
14 'mwe gyeyabawa. Era, laba, lero 
rng'enda olugendo ebintu byona 
gyebigenda: na'mwe mumanyi mu 
mitima gya'mwe gyona ne mu me- 
me za'mwe zona, nga 2 tewali kiga- 
mbo kimu ekitatuse mu biringi 
byona Mukama Katonda wa'mwe 
byeyabogerako ; byona bibatiiki'de, 
tewali na kimu mwebyo kitatiise. 
15 Awo olulituka, ngebirungi byona 
bwebyaba'jira Mukama Katonda 
wamwe byeyabagamba, bwatyo 
Mukama anibaleteringa ebibi 
byona, okutiika |walibazikiriza 
okuva munsi eno eniingi Mukama 
Katonda wamwe gyeyabawa. 
16 ! Bwemunasobyanga endagano ya 
Mukama Katonda wa'mwe, gyeya- 
balagira, nemugenda nemuwereza 
bakatonda abalala, nemnbafuka- 
mirira; obusūngu bwa Mukama 


22. 28—23. 16. 


t Yoa, 10. 
8; 21. 44. 


3. 31; 24 
16. 


t Ma. 17. 2. 



































































nebulyoka bubibuka ku'mwe ne- 
muzikirira mangu okuva munsi 
eniingi gyeyabawa. 


9 Yosuwa nakung'anyiza ebika 

byona ebya Isiraeri mu Seke- 
mu, naita abaka'de ba Isiraeri 
nemitwe gyabwe nabalamnzi ba- 
bwe, nabami babwe; 8 neberaga 


1 2mu maso ga Katonda. Yosuwa 
nagamba abantu bona nti Mukama, 

Katonda wa Isiraeri, bwayogera 

bwati nti Bajaja ba'mwe bābčra 

mu biro ebye'da emitala Womu'ga, 

Tera, kitāwe wa Ibulaimu era ki- 

tāwe wa Nakoli: nebawereza ba- 

i Lub 2 | 3 katonda abalala. v Nentwala jaja 
ia wa'mwe Ibulaimu ne'mu'gya emi- 
tala Womu'ga, ne'muleta munsi 

yona eya Kanani, nenyongera eza- 

‘Lub 2. | 4'derye, “ne'muwa Isaka. Nempa 
d Lab. 95. Isaka 4 Yakobo ne Esau: nempa 
e Esau olusozi Seiri, okululya; J Ya- 

“ Lub. 38. kobo nabānabe nebaserengeta mu 
laa | 6 Misiri. 9 Nentuma Musa ne Aloni, 
16 i nembonyabonya Misiri, ngebyo 
Bag 2 bwebyali byenakola wakati vayo: 
‘Ku. 3- | 6oluvanyama nemba'gyamu. Ne 
o. k bajaja ba'mwe nemba'gya mu Mi- 
goaa: siri: ipemutika ku nyauja; ™ Na- 
l Kav. 14. bamisiri nebagoberera bajaja ba- 
2 'mwe namagali nabebaga'de emba- 
Kur. 14. | 7 asi ku Nyanja Emyufu. Bwebā- 
“Kur, 14 mukowola Mukama, “#na'sawo eki- 
zikiza wakati wa'mwe Nabamisiri, 

° Kav. 14. o nābaletako enyanja, nabasaniki- 
x za; Pnamaso ga'mwe galaba bye- 
P Ma 454; nakola mu Misiri: na'mwe nemu- 


: mala enaku nyingi mu 'dingu. 
8 Nembaleta munsi Eyabamoli, abali 
emitala wa Yoludani; r nebalwana 
namwe: nembawa mu mukono 
11 j gwa'mwe, nensi yabwe nemugirya; 
nembazikiriza mu maso gamwe 

9 Awo Balaki omwana wa Zipola, 
kabaka wa Moabu, nāgolokoka nā- 
lwäna ne Isiraeri ; “natuma naita 
Balamu omwana wa Beoli okuba- 
10 kolimira: naye neng'ana okuwu- 
lira Balamu; 'kyeyava abasabira 
omukisa nate: bwentyo nemba- 
11 wonya mn mukonogwe. “ Nemuso- 
moka Yoludani, nemutūka ku Ye- 

i f riko: # Nabeyeriko nebalwāna na- 
LS 'mwe, Omwamoli, Nomuperizi, No- 
mukanani, Nomukiti, Nomugiru- 
gasi, Nomukivi, Nomuyebusi; ne- 
12 mbawa mu mukono gwa'mwe. Ne- 
ntuma Yentiimba mu maso ga'mwe, 
nebagoba mu maso ga'mwe baka- 
baka bombi Ababamoli; ssi na ki- 
talakyo newakuba'de omutegogwo. 
13 Nembawa ensi gyotakolera mirimu, 
a nebibuga byemutazimba, nemubi- 
bēramu; ensuku ezemizabibu neze- 
mizeituni zemutasimba zemulyako. 

14 Kale kakano mutyenga Mukama, 
mumuwerezênga mu mazima awa- 





YOSUWA. 





tali bukusa: era > mu'gyewo baka. 
tonda bajaja ba'mwe bebawereza- 
nga emitala Womu'ga, ne €mu 
Misiri; muwerezenga Mukama. 
15 Era obanga mulowoza nga kibi 
okuwerezanga Mukama, d mulōnde 
lero gwemunawerezanga; oba ba- 
katonda bajaja ba'mwe abali emi- 
tala Womu'ga bebawerezanga, oba 
< bakatonda Ababamoli, bananyini 
nsi mwemuli: /naye 'nze nenyu- 
mba yange, 'fe tunawerezanga Mu- 
16 kama. Abantu neba'damu neba- 
gamba nti Kikafūwe 'fe okuleka 
Mukama okuwerezanga bakatonda 
17 abalala; kubanga Mukama Kato- 
nda wa'fe, oyo ye yatulinyisa 'fe 
ne bajaja ba'fe munsi Eyemisiri, 
mu nyumba eyobu'du, era ye ya- 
kola obubonero buli obunene mu 
maso ga'e, natukuma mu 'kubo 
Iyona lyetwaitamu, ne mu mawa- 
nga gona getwaitangamu wakati: 
18 Mukama nagobamu amawanga go- 
na mu maso ga'fe, Abamoli abili 
munsi: era na'fe kyetunava tuwe- 
reza Mukama; kubanga ye Ka- 
19 tonda wafe. Yosuwa nigamba 
abantu nti v Temuinza kuwereza- 
nga Mukama; kubanga ye tKa- 


tonda omutukuvu; ye * Katonda |2 


owobu'gya; tasonyiwenga kwono- 
na kwamwe newakuba'de ebibi 
20 byamwe. Obanga munalekanga 
Mukama, nemuwerezanga bakato- 
nda abagya, nalyoka akyūka naba- 
kola obubi, nabazikiriza, ngamaze 
21 okubakola obulūngi. Abantu ne- 
bagamba Yosuwa nti Ne'da; naye 
23 tunawerezanga Mukama. Yosuwa 
nagamba abantu nti Muli bajulirwa 
ba'mwe mwe'ka nga !mulonze Mu- 
kama okumuwerezinga. Nebogera 
23 nti Tuli bajulirwa. Kale kakano 
mmu'gyewo bakatonda abagya aba- 
li mu'mwe, mukyise omutima gwa- 
mwe eri Mukama, Katonda wa 
24 Isiraeri. Abantu nebagamba Yo- 
suwa nti Mukama Katonda wa'fe 
tunamuwerezanga, ne'dobozirye tu- 
25 naliwaliranga. Bwatyo Yosuwa 
n nālagāna endagāno nabantu ku 
lunaku olwo, nābatekera eteka ne- 
kiragiro mu Sekemu. 
26 Yosuwa onawandika ebigambo 
ebyo mu kitabo ekyamateka ga 
Katonda; natwala Pe'jinja edene, 


nalisimba awo wansi womwera | 18. 


ogwali ku kifo ekitukuvu ekya 
27 Mukama. Yosnwa nagamba abantu 
bona nti Laba, e'jinja lino linābā- 
nga ” mujulirwa gyetuli; kubanga 
#liwuli'de ebigambo byona ebya 
Mukama byatugambye: kyelinavi- 
nga libera mujulirwa gyetuli, mu- 
leme okwegana Katonda wa'mwe. 
28 t Awo Yosuwa nasibula abantu, 
buli muntu agende mu buatakabwe. 





7 Mat. 6. 
BM. 

i Lev. 19, 
1 Sam. 6. 
20. 

Zab. 99. 5, 
9. 

è Kuv. 20. 
5. 


! Zab. 119. 
173. 


"Lab. 86. 
2 


Balam. 
10. 16. 
1 Bam. 7. 3. 





204 
29 Awo oluvanyuma lwebyo Yosu- | sa kama, gyeyakolera Isiraeri. v Na- |! Lub. 86. 
wa, omwiana wa Nuni, omuwereza magimba ga Yusufu, abāna ba | Kuy is. 
wa Mukama nalyoka afa, ngamaze Isiraeri geba'gya mu Misiri neba'ja | 19. 
30 emyaka kikumi mu kumi. Neba. nago, nebagazika mu Sekemu, mu 
muzika mu nsalo eyobutakabwe kitundu ekyensi z Yakobo kyeya- |" Lub. 33. 
“ Yos, 19. mu “Timunasusera, ekiri munsi gula eri batabani ba Kamoli kitawe | Bik 7. 36. 
ANE eyensozi eya Efulaimu, ku lui wa Sekemu ebitiindu ebya feza ki- 
9. olwobukika obwa kono olwolusozi kumi: negaba obusika obwabāna 
31 Gaasi. Abaisiraeri nebawereza Mu- | 33 ba Yusufu. Ereazali omwana wa 
kama enaku zona eza Yosuwa, ne- Aloni nafa; nebamuzika ku lusozi 
naku zona ezabaka'de abāsigalawo lwa Finekasi omwānawe, lweya- 
“Ma. 1L Yosuwa ngamaze okufa, era © abā- webwa munsi 4% eyensozi eya Efu- |“ Yos. 17. 
£ manya emirimu gyona egya Mu- | laimu. ah 
EKITABO 
1 Awo Yosuwa bweyamala okufa, Oyo ali'ta Kiriasuseferi nakimenya, 
“ Kubal. abana ba Isiraeri 4 nebabūza Mu- ndimuwa Akusa muwala wange o- 
AEA kama nti b Ani alisoka okulinya eri 13 kumuwasa. Osunieri, omwana wa 
0.38 | 2 Abakanani, okubalwānyisa ? Mu- Kenazi, ' muganda wa Kalebu omu- | $ Balam. 
kama nayogera nti Yuda yalirinya : to, nakimenya: namuwa Akusa mnu- [#2 
laba, ngabu'de ensi mu mukono-' 14 walawe okumuwasa. Awo bweya- 
3gwe. Yuda nagamba Simeoni mu- 'ja (gyali), nasabisa kitawe enimiro: 
gandawe mti Ogende niuge mu nava ku ndogoiye; Kalebu namu- 
mugabo gwange, tulwanyise Aba- | 15 gamba nti Oyagala ki? Nāmuga- 
kanani; era nange bwentyo ndi- mba nti Mpa omukisa; kubanga 
4 genda nawe mu mugabogwo. Yu- wanteka munsi eyobukika obwadyo, 
da nalinya; Mukama nagabula era mpa nenzi'zi ezama'zi. Kalebu 
Abakanaui Nabaperizi mu mukono namuwa enzi'zi ezengulu nezema- 
gwabwe: nebaba'tiramu mu Beze- nga. 
5ki abasaja kakumi. Nebasānga| 16 Nabāna kAbomukeni, muko'domi |> Balam. , 
Adonibezeki mu Bezeki: nebamu- wa Musa, nebalinya nga bava (mu Wana. 
Jwanyisa neba'ta Abakanani Naba- kibuga ekyenkindu awamu nabana | g. 
6 pia Naye Adonibezeki na'du- ba Yuda nebagenda mu lukola lwa | Byom.2 
8; nebamugoberera, nebamukwa- Yuda, oluli ku bukika obwadyo o- | ima 313 
ta, nebamusalako engaloze ensaja bwa » Aladi ; ” nebagenda nebatula | = Kubal. 
7 nebigerebye ebisaja. Adonibezeki | 17 nabantu. Ne Yuda nägenda ne Si- Sai 
nayogera nti Bakabaka ensanvu, meoni mugandawe, nebakuba Aba- | 10. 29-3 
abāsalibwako engalo zābwe ensaja kanani abātūla mu Zefasi, nebaki- 
nebigere byābwe ebisaja, bāku- zikiririza dala. Nerinya lyebibuga 
vg'anyizanga (e'mere yabwe) wa. | 18 lyaitibwa Koluma. Era Yuda nā- 
< Lev. %4 nsi wemeza yange: “nga 'nze bwe- menya ° Gaza nensalo yakyo, ne |e yos. 11. 
1 Sam. 16. nakola, ne Katonda bwampalanye P Asukuloni nensalo yakyo, ne E- | 2 
Pci bwatyo. Nebamuleta Eyerusalemi, | 19 kuloni nensalo yakyo. Era Muka- |” Balam- 
; nafira eyo. ma yali wamu ne Yuda; nagoba |ì) Bam. 6 
Ya 16. | 8 dAbāna ba Yuda nebalwānyisa (abātūla) munsi eyensozi; kubanga |7 
Yerusalemi, nebakimenya, nebaki- teyainza kugoba abatula mu kiwo- 
'ta nekitala, nebokya ekibuga omu- nvu, kubanga bali balina amagali 
9 liro. Awo bwebamala, abana ba! 20 agekyiima. rNebawa Kalebu Ke- |” Kubal 
Yuda nebaserengeta okulwānyisa buloni, nga Musa bweyayogera: nā- | MI u 
Abakanani abātūla munsi eyensozi, gobera omwo abana abasatu aba i 
ne mu bukika obwadyo, ne munsi | 21 Anaki. Nabāna ba Benyamini ne- 
10 eyolusenyi. Ne Yuda nebalūümba batagoba Bayebusi abātūla mu Ye- 
Abakanani abātūla mu Kebuloni: rusalemi : naye “ Abayebusi nebatii- | :9gam s. 
e Yos. 10, [naye erinya lya ¢ Kebuloni nga ye la nabāna ba Benyamini mu Yeru- | 6. 
9. iriasualuba e'da:| neba'ta Sesai, salemi, ne lero. 
11 ne Akimani, ne Talumsi. Navayo, 22 Nenyumba ya Yusufu, era nabo 
Aa nälūmba abātūla mu Debiri. [Ne-|  nebalinya nebalumba Beseri. Mu. | Yos. 21; 
# Yos. 15. rinya lya / Debiri nga ye Kiriasuse- | 23 kama naba wamu nabo. Nenyu- | 73 
16-19. 12 feri e'da. #Kalebu nāyogera nti mba ya Yusufu! nebatuma okuke ta | 18.2 


EKYABALAMUZI. 





24. 29—1. 23. | 











205 


munsi muno ; €mumenyemenyenga “Ma. 19. 


1. 24—2. 18. EKYABALAMUZI. 
Beseri. [Erinya lyekibuga lIyali ' 
> Lah. 28. 24 "Luzi e'da.) abake'si nebalaba 


omusaja ngava mu kibuga, nebamu- 
gamba nti Tulage, tnkwegairi'de, 
wetunaingirira mu kibuga, na'fe 
25 tunakukola bulūngi. Nabalaga we- 

banaingirira mu kibnga, neba ta 

ekibuga nekitala ; naye nebata omu- 
26 saja oyo nenyumbaye yona. Omu- 
saja oyo nagenda “#munsi Eyaba- 
kiti, nazimba ekibuga, nakitiima 
erinya lyakyo Luzi: lye linya lya- 
kyo ne lero. 

v Manase nitagoba abatila) mu 
Besuseani nebyalo byakyo, ne mu 
Taanaki nebyalo byakyo, newaku- 
ba'de abatila mu Doli nebyalo bya- 
kyo, newaknba'de abatiila mu Ibu- 
leamu nebyalo byakyo, newakuba- 
'de abatila mu Megi'do nebyalo 
byakyo: naye Abakanani nebagala 
28 okutiila munsi eyo. Awo olwatuka, 
Isiraeri bweyafuna amanyi, nebako- 
za Abakanani emirimu, nebataba- 
gobera dala. 

#Efulaimu natagoba Bakanani 
abitila mu Gezeri; naye Abakana- 
ni nebatiila mu Gezeri wakati mubo. 
30 Zebuluni nätagoba abātūla mu 
Kituloni, newakuba'de abatula mu 
Nakaloli ; naye Abakanani nebatula 
mubo, nebafuka aboknwanga omu- 
solo. 

Aseri natagoba abatila mu A'ko, 
newakuba'de ahatila mu <“ Sidoni, 
newakuba'de mu Alabu, newakuba- 
'de mu Akuzibu, newakuba'de mu 
Keruba, newakuba'de mu Afiki, ne- 
32 wakuba de mu Lekobu: naye Aba- 

seri nebatiila mu Bakanani, be ba- 

tala munsi: kubanga Han apona. 

33 Nafutali nātagoba abatila mu 
Besusemesi, newakuba'de abatula 
mu Besuanasi; naye natila mu Ba- 
kanani, be batala munsi: era naye 
abātūla mn Besusemesi ne mu Be- 
suanasi nebafūka abokuwanga omu- 
solo. 

b Abamoli nebagobera abana ba 
Dani munsi eyensozi : kubanga te- 
babaganya kuserengeta mn kiwo- 
85 nvn: naye Abamoli bayagala oku- 

tula ku lusozi Keresi, mu “ Ayaloni, 

ne mu Saalubimu: naye omukono 
lakar kahan ya Yusufu negusinga, 
nokulaka nebafūka abokuwanga o- 
36 musolo. Nensalo Eyabamoli yava 
awayambukirwa Akula'bimu, okuva 
ku lwazi, nengulu. 


“Yoel 
4 

1 Basek. 
19. B. 


"Yos. 17. | 27 


11-13. 


29 


"Yos, 16. 
16. 


31 


34 


Ne malaika wa Mukama nava E- 

girugali nayambuka Ebokimu. Na- 
yogera nti Nabalinyisa okuva mu- 
nsi Yemisiri, nembaleta munsi gye- 
nalairira bajaja ba mwe; nenjogera 
nti 4 Sirireka ndagano yange (gye- 
nalagana) na'mwe: >na'mwe te- 
mnlagananga ndagino nabo abatiila 





ebyoto byabwe: naye 'mwe temu- 
wuli'de 'dobozi lyange: kiki ekiba- 

3 koze'za bwemutyo? Nange kyena- 
va njogera nti Sibagobenga mu 
maso gamwe; naye banābānga 
dn agwa mu mbirizi za mwe, ne 
e bakatonda babwe banābānga kya- 

4 mbika gyemnli. Awo olwatuka ma. 
laika wa Mukama bweyabūlira ebi- 
gambo ebyo abana ba Isiraeri, aba- 
ntu nebaimusa e'dobozi lyābwe, ne- 

5 bakaba amaziga. Ekifo ekyo neba- 
kitiima erinya Bokimu: nebawera 
eyo sadaka eri Mukama. 

6 Awo / Yosuwa bweyamala okusi. 
bula abantu, abana ba Isiraeri ne- 
bagenda buli muntu mu busikabwe 

7 okulya ensi. Abantu nebawerezi- 
nga Mukama enaku zona eza Yosu- 
wa, nenaku zona ezabaka'de aba- 
wangala oknsinga Yosuwa, abalaba 
omulimu gwona ogwa Mukama o- 

8 munene gweyakolera Isiraeri. Yo- 
suwa omwana wa Nuni, omu'da wa 
Mukama, nafa, nga yakamaze emya- 

9 ka kikumi mn kuni. Nebamuzika 
mu nsalo yobusikibwe mu 9 Timu- 
nasukeresi, í munsi ya Efulaimu e- 

ensozi, ku bukika obwa kono obwo- 
10 lusozi Gaasi. Era nabemirembe 
egyo bona nebakung'anyizibwa eri 
bajaja kabwe: newabawo emirembe 
emirala egiba'dirira, Kabatamanya 

Mukama, ncewakuba' de omulimu 

gweyakolera Isiraeri. 
Abana ba Isiraeri nebakola ekya- 

li mu maso ga Mukama ekibi, ne- 

12 bawereza Babaali: Mukama neba- 
mnvako, Katonda wa bajaja babwe, 
eyaba'gya munsi Yemisiri, nebago- 
berera ! bakatonda abalala, ku baka- 
tonda abamawanga agabetolola, ne- 
babaviinamira, nebasunguwaza Mu- 

13 kama. Mukama nebamuvako, ™ ne- 

14 bawereza Baali ne Asutalosi. ?0.- 


11 


busiingu bwa Mukama nebububika | 4 


ku Isiraeri, ? nibagabula mu miko- 

' mo gyabanyazi abābanyaga ? naba- 
tinda mu mikono gyabalabe bābwe 
okwetolola, nokuinza nebatainza 
nate kuimirira mu maso gabalabe 
15 babwe. 
mukono gwa Mukama negubalete- 
rānga akabi, nga Mukama bweya- 
yogera, era "nga Mnkama bweya- 
16 balairira: neberalikirira nyo. “Mu- 
kama naimusa abalamuzi abābalo- 
kolanga mu mukono gwabo ababa- 
17 nyagānga. Naye nebatawulira ba- 
lamuzi bābwe, kubanga bāgenda 
tnga bayenda nga bagoberera ba- 
katonda abalala, nebabavūnamira : 
bakyama mangu okuva mu 'kubo 
bajaja babwelyebatambulirangamu, 
nga bawulira ebiragiro bya Muka- 
18 ma; bo tebakola bwebatyo. Era 
Mukama bweyabaimnsizānga abala- 


3. 


Gyebatabalinga yona, o- j|% 








“Yos. B. 
13. 





muzi, “ Mukama nabanga nomula- 
muzi, nabalokolanga mu mukono 
gwabalabe babwe enaku zona ezo- 
mulamuzi: kubanga © Mukama ne- 
e'jusa Yolwokusinda kwābwe o- 
wabo ababajoganga nebaberaliki- 
19 riza. Naye olwātuka, ? omulamuzi 
bweyamalanga okufa, neba'danga 
enyuma, nebakola obubi okusinga 
bajaja babwe, nga bagoberera baka- 
tonda abalala okubawereza nokuba. 
vunamira; tebakendezanga ku bi- 
kolwa byābwe 'so tebalekanga 'ku- 
20 bo lyābwe kakanyavu. Obusiingu 
bwa Mukama nebubūbūka ku Isi- 
raeri : nayogera nti Kubanga e'gwa- 
nga lino lisobe'za ku ndagano gye- 
nalagira bajaja bābwe, 'so tebawu- 
21 lide 'dobozi lyānge ; “nange okuso- 
ka lero kyenavanga 'nema okugoba 
mu maso gabwe ku mawanga Yosu- 
22 wa geyafi'sawo bweyafa: ndyoke 
nkeine Isiraeri olwabo obanga ba- 
nakwatanga e'kubo lya Mukama 
okulitambulirangamu, nga bajaja 
babwe bwebalikwata, nantiki siwe- 
23 wawo. Awo Mukama naleka ama- 
wanga gali, obutabagoba mangu; 
'so teyabagabula mu mukono gwa 
Yosuwa. 


3 Gano ge mawanga Mukama geya- 
leka okukema Isiraeri alwa bo: bona 
kubo abatamanya ntalo zona eza 
2 Kanani; kyo'ka emirembe gyabana 
ba Isiraeri ye, okubaigiriza 
okulwäna, bo abali tebamanyiko na- 

8 katono oluberyeberye ; 4 abakiingu 
abatano Ababafirisuti, Nabakanani 
bona, Nabasidoni, Nabakivi abätū- 
lānga ku lusozi b Lebanoni, okuva 
ku lusozi Baalukerumoni okutisa 

4 awaingirirwa mu Kaniasi. Era bali 
ba kukema Isiraeri, okumanya oba- 
nga bagenda okuwulira ebiragi 
bya Mukama, byeyalagira bajaja 

b babwe kubwa Musa. cAbāna ba 
Isiraeri nebatula mu Bakanani; 
Omukiti, Nomwamoli, Nomuperizi, 

6 Nomukivi, Nomuyebusi : d nebawa- 
sa abawala babwe okuba abakazi 
bibwe, ncbawa abawala babwe bo 
eri batabani babwe, nebawereza 
bakatonda babwe. 

7 Abana ba Isiraeri nebakola ekyali 
mu maso ga Mukama ekibi, nebera- 
bira Mukama Katonda wabwe, ne- 
bawerezanga Babaali ne “Basera. 

8 Obusungu bwa Mukama kyebwava 
bububuka ku Isiraeri, nabatunda 
mu mukono gwa Kusanurisasaimu 
kabaka Wemesopotamiya: abana 
ba Isiraeri nebawerereza Kusanuri- 

9 sasaimu emyaka munana. Awo 
abana ba Isiraeri /bwebakabira Mu- 
kama, Mukama nābaimusiza omu- 
lokozi abāna ba Isiraeri, eyabaloko- 
la, ye 4 Osunieri mutabani wa Ke- 





nazi, ye mwana wabo owa Kalebu. 
10 i Omwoyo gwa Mukama negumu 'ji- | i Bala. 
ra, nalamula Isiraeri; nagenda oku- | 5: 


tabāla, Mukama nagabula Kusanu- 


risasaimu kabaka Wemesopotamiya | & 10: 1 


mu mukonogwe: omukonogwe ne- 

11 guwangula Kusanurisasaimu. Ensi 
newu'mulira emyaka ana. Osuni- 
eri mutabani wa Kenazi nafa. 

12 Awo abana ba Isiraeri nebeyo- 
ngera nate okukola ekyali mu ma- 
so ga Mukama ekibi: Mukama na- 
wa Eguloni kkabaka wa Moabu 
amanyi okulwana ne Isiraeri, ku- 
banga bali bakoze ekyali mu maso 

13 ga Mukama ekibi. Neyekung'a- 


nyiza abana ba ' Amoni ne m Ama- 4 


leki; nagenda nakuba Isiraeri, ne- 
14 balya ” ekibuga ekyenkindu. Abana 
ba Isiraeri nebawerereza Eguloni 


kabaka wa Moabu emyaka kuami), 


13 namunina. Naye abana ba Isirae- 
ri bwebakabira Mukama, Mukama 
nabaimusiza omulokozi, Ekudi mu- 
tabani wa Gera, Omuben amini, 
eyali owa kono: abana ba Isiraeri 
nebamukwasa ekirabo akitwalire 

16 Eguloni kabaka wa Moabu. Ekudi 
neyeweseza ekitala ekyobwogi obu- 
biri, obuwanvu bwakyo omukono 
gumu; nakyesiba ku kisambikye 

17 ekyadyo munda mu ngoyeze. Na- 
wa Eguloni kabaka wa Moabu e- 
kirabo: Eguloni yali musaja mu- 

18 nene nyo. Awo bweyamala okuwa 
ekirabo, nasindika abantu abali be- 

19 tise ekirabo. Naye ye nyini na'da- 
yo ugakoma ku mainja agali oku- 
mpi Negirugali, nayogera nti Ntu- 
mi'dwa ebigambo ebyekyama eri 
'gwe, kabaka. Nayogera nti Musi- 
rike. Bona abali baimiri'de naye 

20 nebafuluma nebamuleka. Ekudi 
naja gyali; yali atu'de omu ye'ka 
mu njuye eya wa'gulu eyokuwola- 
wolerangamu. Ekudi nayogera nti 
Nina ebigambo ebiva eri Katonda 

21 gyoli. Naimuka ku ntebeye. E- 
kudi nagolola omukonogwe ogwa 
kono, na'gya ekitala ku kisambi 

22 ekyadyo, namufumita olubuto: ne- 
kiti nakyo nekibuliramu; amasavu 
in aapa a ekitala wekiingiri'de, 
kubanga teyasowola kitala mu lu- 

23 butolwe, nekiviramu nyuma. Awo 
Ekudi nafuluma nigenda mu kisa- 
si, namu galirawo enzi'gi zenju eya 

24 wa'gulu, nazisiba. Awo bweyamala 
okufuluma, aba'dube neba'ja; ne- 
balaba, era, laba, enzi'gi zenju eya 
wa'gulu nga zisibi'dwa; nebogera 
nti Ali ng'anga abi'se ku bigerebye 
munjuye eyokuwolawolerangamu. 

25 Nebalindirira okutūsa ensonyi lwe- 
zabakwata : era, laba, nga ta'gula- 
wo uzi gi za nju eya wa gulu; awo 
neba'dira ekisumuluzo, nebazi'gu- 
lawo: era, laba, mukama wabwe 





kg AA e KE AA an 
EKYABALAMUZI. 


2. 19—83. 25. 





Bi 


3. 26—4. 24. 
26 ngagu'de wansi afu'de. Ekndi nā- 





wona nga bakyālindirira, nāita ku 
27 mainja, nawona natiika Eseiri. A- 
wo olwatuka, bweyatūka, ° nafawa 
ekondere munsi ya Efulaimu eye- 
nsozi, abana ba Isiraeri nebasere- 
ngetera wamu naye okuva munsi 
eyensozi, naye ngabakulembera. 
28 Nabagamba nti Mungoberere: ku- 
banga P Mukama agabu'de abalabe 
bamwe Abamoabu mu mukono 
gwa'mwe. Nebamugoberera neba- 
serengeta, nebekwata T emisomoko 
gya Yoludani nga balwāna Naba- 
moabu, nebataganya muntu kuso- 
29 moka. Neba'ta ku Moabu mu biro 
ebyo abasaja nga kakumi, buli mu- 
ntu owa manyi, na buli muntu mu- 
30 zira; 'so tekwawonako muntu. A- 
wo Moabu najemulwa ku lunaku 
olwo nomukono gwa Isiraeri. Ensi 

31 newu'mulira emyaka kinana. 2 Sa- 
mugali mutabani wa Anasi na'di- 
rira oyo, na'ta ku Bafirisuti abasa- 

ja lukaga nomuwunda ogusoya e- 
nte: era! nayo nalokola “ Isiraeri. 
4 a Abana ba Isiraeri nebeyongera 
nate okukola ekyali mu maso ga 
Mukama ekibi, Ekudi bweyamala 

2 okufa. Mukama nabatanda mu 
mukono gwa > Yabini kabaka wa 
Kanani, eyafugira mu Kazoli; o- 
mugabe we'gyerye ° Sisera, eyatūla 

3 mu Kalosesi ekyabamawanga. A- 
bana ba Isiraeri nebakabira Mu- 
kama: kubanga yali alina dama- 
gali agekyuma Iwenda; “najogera 
uyo abana ba Isiraeri emyaka a- 

iri. 


4 Era Debola, na'bi, omukazi wa 
La'pidosi, ye yalamulanga Isiraeri 
5 mu biro ebyo. Era yatulanga wa- 
nsi wolukindu lwa Debola wakati 
Werama Nebeseri munsi ya Efu- 
laimu eyensozi: abana ba Isiraeri 
nebambukanga gyali okubasalira- 
6 emisango. Natuma naita Ba- 
laki, mutabani wa Abinoamu ave 
mu Kedesunafutali, namugamba nti 
Mukama, Katonda wa Isiraeri, ta- 
lagi'de nti Genda mukung'anire eri 
olusozi Taboli, otwale nawe abasaja 
kakumi ku bana ba Nafutali ne ku 
7 bana ba Zebuluni? Nange ndiwa- 
lulira gyoli eri /omu'ga Kisoni Si- 
sera omugabe we'gye lya Yabini, 
namagalige nekibinakye; nange 
8 ndimugabula mu mukonogwo. Ba- 
laki namugamba nti 'Gwe bwoli- 
enda ninge, kale ndigenda: naye 
wotoligenda nange 'gwe, sirigenda. 

9 Nagamba nti Mazima ndigenda 
nawe: naye olugendo lwogenda te- 
ruliba lwa kitibwakyo; kubanga 
Mukama alitunda Sisera mu mu- 
kono gwomukazi. Debola nagolo- 
koka, nagenda ne Balaki Ekedesi. 


EKYABALAMUZI. 





10 Balaki naita 9 Zebaluni ne Nafutali 
bakung'anire Ekedesi; uebayambu- 


kayo abasaja kakumi nga 
í mu bigerebye: Debola niyambu- 

11 kira wamu naye. Era Keberi kO- 
mukeni yali ayåwukanye Nabake- 
ni, be bana ba ! Kobabu muko'domi 
wa Musa, nazimba ewemaye awali 
omwera mu Zaana nimu ekiri oku- 

12 mpi Nekedesi. Nebabulira Sisera 
nga Balaki mutabani wa Abinoamu 

13 alinye ku lusozi Taboli. Sisera 
nakung'anya amagalige gona, ama- 

ali agekyuma lwenda, nabantu 
na abali naye, okuva ku Kalosesi 
ekyabamawanga okutūsa ku mu'ga 

14 Kisoni. Debola nagamba Balaki 
nti Golokoka ; kubanga lero Muka- 
ma lwagabu'de Sisera mu mukono- 
gwo: m Mukama takukulembe'de 
okutabāla? Awo Balaki nava ku 
lusozi Taboli, abasaja kakumi ne- 

15 bamugoberera. Mukama " nafufu- 
gaza Sia namagalige gona ne- 
'gyerye Iyona nobwogi bwekitala 
mu maso ga Balaki; Sisera nava 

16 mu galirye, na'duka nebigere. Na- 
ye Balaki nagoberera amagali ne- 
'gye okutūka Ekalosesi ekyabama- 
wanga: ne'gye lya Sisera lyona o- 
bwogi bwekitala nebulimalawo; te- 
wasigala muntu. 

17 Naye Sisera na'duka nebigere nâ- 
tuka mu wema ye Yaeri mukazi 
wa Keberi Omukeni: kubanga Ya- 
bini kabaka we Kazoli nenyumba 
ya Keberi Omukeni bali balina e- 

18 mirembe. Yaeri nafuluma okusisi- 
nkana Sisera, namugamba nti Kya- 
ma, mukama wange, oingire ewa- 
nge; totya. Nākyāma nāingira e- 
wuwe mu wema nämubi'kako eki- 

19 kunta. Nāmugamba nti Nkwegai- 
ride, mpa otu'zi nywe; kubanga 
enyonta e'nūma. Nasumulula e- 
'diba eryamata, namunywesa, nā- 

20 mubi'kako. Namugamba nti Imi- 
rira mu mulyango gwewema, awo 
olunātuka, omuntu yena bwana ja 
nakubuza nayogera nti Omusaja 
yena ali muno? nawe Onoyogera 

21 nti Ne'da. Awo Yaeri mukazi wa 
Keberi na'dira enkondo yewema, 
na'dira enyondo mu mukonogwe, 
namusemberera ngasoba, namuko- 
merera enkondo mu kyenyi, neita- 
mu nekwata ne'taka ; kubanga yali 
yebase otulo tungi; nazirika nafa. 

22 Era, laba, Balaki ngagoberera Si- 
sera, Yaeri nafuluma okumusisi- 
nkana, namugamba nti 'Jangu, na- 
nge nakulaga omusaja gwononya. 
Na'ja gyali; era, laba, Sisera yali 
agalami'de afu'de, nenkondo ngeri 

23 mu kyenyikye. Bwatyo Katonda 
najemula ku lunaku olwo Yabini 
kabaka wa Kanani mu maso gabana 

24 ba Isiraeri. Omukono gwabana ba 


Inya 





# Balam. 
5. 18. 


í Kuv. 31. 
8. 

k Ralam. 
1. 16. 

l Kubal. 

10. 29. 


mMa 9.3. 
25au. 8. 


24. 
Zab. 68. 7. 
n Zab. 83. 
10. 





















































208 EKYABALAMUZI. 5. 1-23. 
Isiraeri negweyongerayongera oku- Zukuka, zukuka, yatula oluimba: 
wangula Yabini kabaka wa Kanani, Golokoka, Balaki. ¿oise obusibe- | : Zab. 68, 
okutusa Iwebamala okuzikiriza Ya- bwo nga busibi' dwa, gwe mu- Bet. ia 
bini kabaka wa Kanani. tabani wa Abinoamu. 
13 Nebalyoka baserengeta ekitūndu ; 
DeBOoLA ne Balaki mutabani wa kyabakungu nekyabantu ekya- 
Abinoamu nebalyoka baimba ku fi'kawo; 
lunaku olwo nti Mukama yanserengetera oku- 
2 Kubanga abakulembeze bakule- lwāna nabamänyi. 
mbera mu lsiraeri, 14 Mu ' Efulaimu (nemuva) abo = Dali. 
Kubanga abantu begabula bo'ka abalina ekikolo kyabwe mul? 
nga bagala, "Amaleki; a Balam. 
Mumwebaze Mukama. Nga bakugoberera 'gwe, Benya. [215 
3 Muwulire, 'mwe bakabaka; mu- mini, mu bikabyo; 
tege amatu, 'mwe abalangira ; Mu ° Makiri (nemuva) abafuga |° Kubal 
'Nze, 'nze, naimbira Mukama; nebaserengeta, 32. 39. 
Naimba okutendereza Mukama, Ne mu Zebuluni abo abakwata 
Katonda wa Isiraeri. omu'go gwoyo asimba enyiriri. 
s Ma. 33. 4 Mukama, dbwewafuluma mu/15 Nabalangira ba Isakali bali wa- 
a Seiri, mu ne Debola ; 
> Zab. 68. b Bwewava mu nimiro ya Edomu Nga Isakali bweyali, ne P Balaki |?” Balar. 
4 okutabala, bweyali bwatyo ; 414 
€ Zab. 68. e Ensi nekankana, era ne'gulu ne- Bafubutuka mu kiwonvu (nga 
Kinsa ritonya, “> balinya) mu bigerebye. 
10. Wewawo, ebire nehitonya ama 'zi. Awali enzi'zi za Leubeni 
4:64.1,| 5 dFngsozi nezikulukutira mu ma- Wabawo okutesa kwemitima oku- 
ANA so ga Mukama, kulu. 
Wewawo, era ne Sinai oli mu|16 Kiki ekyakutiza mu bisibobyo 
maso ga Mukama, Katonda wa ebyendiga, 
Isiraeri. Okuwulira endere zebafūira ebi- 
“Balam. | 6 Mu mirembe gya ° Samugali mu- sibo ? 
KIL tabani wa Anasi, Awali enzi'zi za Leubeni 
4 Ler. æ. Mu mirembe gya Yaeri, / engido Wabawo okutesa kwemitima oku- 
a tezalimu bantu, kulu. 
Abatambuze  nebatambuliranga | 17 rfGireadi yabera emitala wa Yo- |” Yos. 13. 
mu mpenda. ludani: H-2. 
7 Abafuga ba'gwawo mu Isiraeri, Ne # Dani ekyamusigaza mu hy- | è Yos. 19. 
ba'gwawo. mbo kiki? f a. 
Okutūsa 'nze Debola Iwenahawo, t Aseri natula ngasirika ku mwalo |! Yoe. 19. 
Lwenabawo 'nze omuka'de mu gwenyanja, 29, JI. 
Isiraeri. Nabera awali ebikonobye. 
7 Ma, 32 8 #Balonda bakatonda abagya ; J8 uZebuluni be bantu abagabula |= Balam. 
1 Entalo neziryoka zibera mu mi- obulamu bwabwe okutūsa oku- | 4. 10. 
ryāngo: fa, 
11 Sam. ti Walabika engabo oba kitala Ne Nafutali, mu bifo ebignlumi- 
Wa Ka Mu basaja bukumi buna mu Isi- vu ebyolutalo. 
raeri? 19 Bakabaka ba'ja nebalwana; 
9 Omutima gwange gubalowoza a- Awo nga lwebalwana bakabaka 
bafuga Isiraeri, ba Kanani, 
Abegabula bo'ka nga bagala mu Mu tr Taanaki ku ma'zi ga y Me- |” Balam. 
bantu: gi'do: EAS 
Mumwebaze Mukama. 2 Tebagoba magoba ga bintu. 9.27; 2 
a Balam. | 10 Mukyogereko, 'mwe kabebagala | %0 Abomw'gulu balwana, 2 neb. 
DA ku ndogoi enjern, Emunyenye mu ng'endo zazo |4 18.16 
'Mwe abatūla ku mikeka emida- zalwana ne Sisera. 
lize, 21 aỌOmu'ga Kisoni gwabatwilira | “ Ralam. 
Na'mwe abatambnla mu 'kubo. dala, ERr 
11 E'dobozi lyabo abalasa obusale Omu'ga ogwo ogwe'da, omu'ga 
nga libali wala, mu bifo mwe- Kisoni. 
baseneranga ama'zi, 'Gwe obulamu bwange, tambula 
Eyo gyehalyatulira ebikolwa bya namānyi. 
Mukama ebyobntūkirivu, 22 ŒEbinūlo byembalasi nebiryoka 
Ebikolwabye ebyobntūkirivu nga- bisambirira 
fugira mu Isiraeri. Olwokuhiika, olwokubika (kwe- 
Abantu ba Mukama nebalyoka nsolo) zabwe ezamanyi. 
baserengeta nebagenda ku mi- |23 Mukolimire Merozi, bwayogera 








12 


ango. 


Zukuka, zukuka, Debola ; 





malaika wa Mukama, 
Mukolimire nyo abātūla omwo ; 












| 5. 4-6. 19. 


b 
| 91. 5, 9, 10. 
Nek. 3. 5. 


“ Balam. 
4. 19. 





27 


31 


d Kubanga teba 'dukirira Mukama, | 

Teba'dukirira Mukama awali a- 
bamanyi. 

Aliba nomukisa Yaeri okusinga 
abakazi, 

Mukazi wa Keberi Omukeni. 

Aliba nomukisa okusinga abaka- 
zi mu wema. 

c Yasaba ama'zi, namuwa amata; 

Namuletera omuzigo mu kibya 
ekyekikūngu. 

Yakwasa omukono enkõndo, 

(Yakwasa) omukonogwe ogwadyo 
enyondo eyomukozi ; 

Nākubya Sisera enyondo, yako- 
merera omutwe, 

Wewawo, yamufumita ekyenyi 
namuisamu. 

Ku bigerebye nakutama nagwa 
nagalamira: 

Ku bigerebye nakutama nagwa: 

Weyakutamira weyagwira dala 
afu'de. 

Mu kituli yatunulira nayogerera 
wa'gulu, 

Nyina Sisera (yayogerera wa'gu- 
lu) mu kituli 

Nti Ekirwisi'za egālirye oku'ja 
kiki ? 

Ebisinde byegalirye ekibirabiriza 
kiki ? 


Abakyalabe abamagezi nebamu- 
'damu, , 

Wewawo, neye'damu ye'ka 

Nti Tebalabye munyago, tebagu- 
gerese ? 

Buli musaja omuwala, abawala 

biri; 

Sisera omunyago ogwama'bala 
amangi, 

Omunyago ogwama'bala amangi 
amadalize, 

Ama'bala amangi amadalize erui 
nerui, ku nsingo zomunyago ? 

d Bwebatyo bazikirirenga abala- 
bebo bona, ai Mukama: 

Naye abo bona abamwagala ba- 
be “ngenjuba /bwevayo mu 
manyi gayo. 

Pue nena male kinaki 
ana. 


6 ARNA nebakola ekya- 


2 


3 


mu maso ga Mukama ekibi: Mu- 
kama nābagabola mu mukono gwa 
b Midiani emyaka musanvu. Omu- 
kono gwa Midiani neguwangula 
Isiraeri : era olwa Midiani abana 
ba Isiraeri kyebava bekolera obuyu 
obuli ku nsozi nempuku nebigo. 
Awo olwatuka Isiraeri bweyama- 
langa okusiga, Abamidiani nebaya- 
mbukanga “ Nabamaleki d nabana 
abebuvanjuba; babayāmbukirako ; 


4 nebasisira ewābwe, e nebazikiriza 


ebibala bye'taka, okutūsa bwotūka 
JEgaza, 's0 tebaleka kya kulya mn 
Isiraeri, newakuba'be endiga, ne- 


11 


12 lero agikise Abamidiani. 


14 mukono gwa Midiani. 


16 


19 komawo. 





EKYABALAMUZI. 





wakuba'de ente, newakuba'de endo- 
5goi. Kubanga bayambukira wa. 
mu nente zibwe newema zabwe, 
biingiranga 9 ngenzige okuba aba- 
ngi; bo era neng'amira zibwe te- 
byabalikika: nebaingira munsi 
6 okugizikiriza. Isiraeri najêzebwa 
nyo olwa Midiani; abana ba Isi- 
raeri t nebakābira Mukama. 
7 Awo olwatuka, abana ba Isiraeri 
bwebakahira Mukama olwa Midia- 
8 ni, Mukama natuma na'bi eri abana 
ba Isiraeri: nabagamba nti Bwatyo 
bwayogera Mukama, Katonda wa 
Isiraeri, nti £ Naba'gya mu Misiri 
nembalinyisa, era naba'gya mu 
9 nyumba yohu'du; era nabawonya 
mu mukono Gwabamisiri, ne mu 
mukono gwabo bona ababajoga, 
nembagoba mu maso ga'mwe, ne- 


10 mbawa ensi yibwe; nembagamba 


nti 'Nze ndi Mukama Katonda 
wa'mwe; temutyanga ! bakatonda 
ba Bamoli, bemutulira munsi ya- 
bwe: naye temuwuli'de 'dobozi 
Iyange. l 
Malaika wa Mukama na'ja, nā- 
tūla wansi womwera ogwali mu 
Ofula, kye kyali ekya Yoasi # O- 
mwabiezeri: ne mutabaniwe Gi- 
deoni yali awila eng'ano mu sogo- 
Malaika 
wa Mukama namulabikira, namuga- 
mba nti Mukama ali #wamu niwe, 
'gwe omusaja owaminyi omuzira. 


13 Gideoni namugamba nti Ai mukama 


wange, obanga Mukama ali wamu 
na'fe, kale ekitubese'zako ebyo byo- 
na kiki? era °ebikolwabye byona 
ebyekitalo biriru'dawa ? bajaja ba'fe 
byebātubūlirako, nti Mukama te- 

tu'gya mu Misiri? naye kakano 

ukama atusu'de, atugabu'de mu 
Mukama 
namutunulira nayogera nti” Genda 
namanyigo gano, olokole Isiraeri 
mu mukono gwa Midiani: #si 'nze 


15 nkutumye?. Namugamba nti Ai 
Mukama wange, Isiraeri ndimulo- | 6. 


kolera kn ki? laba, baganda bange 
be basinga okuba abavu mu Mana- 
se, nange ndi muto mu nyumba ya 
kitinge. Mukama namugamba nti 
t Mazima ndibera wamu nawe, era 
olikuba Abamidiani ngomuntu omu. 


17 Namugamba nti Obanga kakano 


undabye ekisa mu masogo, kale 


w ndaga akabonero nga 'gwe wuyo | 13. 
18 ayogera 


nange. vTova wano, 
nkwegairi'de, okutūsa  Iwena'ja 
gyoli, nenfulumya ekirabo kyange, 
nenkiteka mn masogo. Nayogera 
nti Nabera wano okutūsa Iwono- 
z Gideoni naingira, nāte- 
kateka omwana gwembuzi, nemi- 
gati egitazimbulukuswa ne efa eyo- 
bu'ta: enyama nagiteka mu ki'bo, 
nama'zi gayo nagafuka mu kibya, 


" Yos. 17. 
2 


"Yos. 1.5. 


210 


— 





nabimuletera wansi womwera, na- 
20 bimuwa. Malaika wa Mukama na- 
mugamba nti 'Dira enyama nemi- 
ati egitazimbulukuswa 4 obiteke 

u 'jinja lino b ofuke ama'zi genya- 

21 ma. Nakola bwatyo. Awo malai- 
ka wa Mukama nagolola ekikolo 
kyomu'go ogwali mu mukonogwe, 
nakoma ku nyama ne ku migati 
egitazimbulukuswa, “omuliro ne- 
guva mu 'jinja negulinya, neguma- 
awo enyama nemigati egitazimbu- 
lukuswa; malaika wa Mukama ne- 
22 yegendera nava mu masoge. Gi- 
deoni nalaba nga ye malaika wa 
Mukama; Gideoni nayogera nti 
Zinsanze, ai Mukama Katonda 

d kubanga ndabaganye namaso ne 
23 malaika wa Mukama. Mukama 
namugamba nti Emirembe gibe 
24 gyoli; totya: togenda kufa. Gi- 
deoni nalyoka azimbira eyo ekyoto 





“ Imh. 16. eri Mukama, nākiita “ Yakuwasa- 
ai; lumu: okutūsa lero kikyali mu 
Swt. /Ofula Ekyababiezeri. 


25 Awo olwatuka mu kiro ekyo 
Mukama namugamba nti Dira 
ente ya kitāwo, ye nte eyokubiri 
eyakamaze emyaka omusānvu, osū- 
le ekyoto kya Baali kitawo kyalina, 
g otemeteme ne Asera akiri oku- 

26 mpi: ozimbe ekyoto eri Mukama 
Katondawo wa'gulu ku kigo kino, 
vgempisa bweyalagirwa, o'dire 
ente eyo eyokubiri, oweyo ekiwe- 
bwayo ekyokebwa nomuti gwa A- 

27 sera gwonotematema. Awo Gide- 
oni natwala abasaja kumi ku ba- 
dube, nakola nga Mukama bwamu- 
lagide: awo olwatuka, kubanga 
yali atide abenyumba ya kitawe 
nabasaja abomukibuga, natainza 
kukola bwatyo emisana, kyeyava 

28 akola ekiro. Abasaja abomukibu- 
ga bwebagolokoka enkya mu ma- 
kya, laba, ekyoto kya Baali nga 
kimenyesemenyese, ne Asera aki- 
bade okumpi ngateme'dwateme- 
dwa, nente eyo eyokubiri ngewe- 
re'dwayo ku kyoto ekizimbi'dwa. 

29 Nebagambagana nti Ani akoze ki- 
no? Awo bwebabuza nebakemere- 
za, nebogera nti Gideoni mutabani 

30 wa Yoasi yakoze kino. Awo aba- 
saja abomukibuga nebagamba Yo- 
asi nti Fulumya mutabaniwo afe: 
kubanga amenyemenye ekyoto kya 
Baali, era kahanza atemyetemye 

31 Asera akiba'de okumpi. Yoasi nā- 
gamba bona abamuimiri'de mu ma- 
soge nti Mwagala okuwolereza Ba- 
ali? oba mwagala okumulokola ? 
Gyagala okumuwolereza, bamu'te 
nga (bukyali) bwa nkya: obanga 

e katonda, yewolereze, kubanga 

32 bamenyemenye ekyotokye. Ku lu- 
naku olwo kyeyava amuita Yeru- 
'baali, ngayogera nti Baali amuwa- 





EKYABALAMUZI. 


wabire kubanga amenyemenye e- 
kyotokye. 

33 Awo Abamidiani boua Nabama- 
leki nabana abebuvanjuba nebaku- 
ngana wamu; nebasomoka, neba- 
sisira mu! kiwonvu Ekyeyezureeri. 


34 Naye £ omwoyo gwa Mukama negu- | 16. 


ja ku Gideoni; ! nāfūwa ekondere; 
Abiezeri nakung'ana wamu gyali. 
35 Natuma ababaka okubuna Manase 
yena; era nabo nebakung'anira wa- 
mu gyali: natuma ababaka eri A- 
seri neri Zebuluni neri Nafutali; 
36 nebayambuka okubasisinkana. Gi- 
deoni nagamba Katonda nti Obanga 
olirokola Isiraeri nomukono gwa- 
37 nge, nga bwewayogera, laba, "" nā- 
teka ebyoya byendiga mu giliro; 
obanga omusulo gunaba ku byoya 
byo'ka, e'taka lyona nga kalu, ne- 
ndyoka 'manya ngolirokola Isira- 
eri nomukono gwange, nga bwewa- 
38 yogera. Awo bwekyali bwekityo: 
ubanga nagolokoka enkya mu ma- 
kya, nakamula ebyoya, omusulo na- 
umalamu mu byoya, amaz'i nega- 
39 jula ekibya. Gideoni nagamba 
katonda nti Obusūugubwo buleme 
okumbubukirako, era nayogera o- 
mulūndi guno gwo'ka: nkwegairi- 
de, nkeme nebyoya omulundi guno 
Goa, kakano ebyoya byo'ka bi- 
re bikalu, ” omusulo gube ku 'ta- 
40 ka lyona. Katonda nakola bwatyo 
ekiro ekyo: kubanga ebyoya byo- 
'ka bye byali ebikalu, omusulo ne- 
guba ku 'taka lyona. 


7 Awo aYeru'baali, ye Gideoni, 

nabantu bona abali naye, nebago- 
lokoka mu makya, nebasisira ku 
lu'zi Kalodi : nolusisira Iwa Midia- 
ni Iwali ku lui Iwabwe olwobukika 
obwa kono, ku ma'bali golusozi 
b Mole, mu kiwonvu. 

2 Mukama nagamba Gideoni nti 
Abantu abali nawe bainze obungi 
'nze okuwa Abamidiani mu muko- 
no gwabwe, Isiraeri aleme “okune- 
nyumiririzako ngayogera nti Omu- 
kono gwange 'nze gwe gundoko'de. 

3 Kale 'no kakano genda olangire mu 
matu gabantu nti 4 Buli atya aka- 
nkana, a'deyo ave ku lusozi Gire- 
adi. Newa'dayo ku bantu bukumi 
bubiri mwenkumi biri; newasiga- 
lawo kakumi. 

4 Mukama nagamba Gideoni nti 
Abantu bakyainze obungi ; basere- 
ngese ku mazi, nange nabakuke- 
merera eyo: awo olunatuka oyo 
gwenakugamba nti Ono anagenda 
nawe, yanagenda nawe; era buli 
gwenakugamba nti Ono tagende 

5 nawe, yatagende nawe. Awo nā- 
serengesa abantu ku mai: Mu- 
kama nagamba Gideoni nti Buli 
anakomba ku mazi nolulimi, nge- 


6. 20—7. 3. 





= Kurv.4 
1 -7. 


s Lub. 18 
32 


Lab. 44. | 9 
3 


EKYABALAMUZI. 


mbwa bwekomba, oyo gwonoyawu- 

lamu; era bwatyo buli anafuka- 

6 mira ku mavivige okunywa. No- 
muwendo gwabo abakomba nolu- 
limi, nga bata'de Alo ku mu- 
mwa, bāli abasaja ebikumi bisatu : 
naye abantu abalala bona nebafu- 
kamira ku mavivi gābwe okunywa 

7 ama'zi. Mukama nagamba Gide- 

oni nti Nabalokola ¢ nabasaja ebi- 

kumi bisatu abakombye nolulimi, 
nengabula Abarmidiani mu muko- 
nogwo: era abantu bona begendere 

8 buli 1 muntu mu kifokye. Awo aba- 
ntu nebatwala ebyokulya mu ngalo 
zabwe, namakondére : nasindika a- 
basaja bona aba Isiraeri buli mu- 
ntu mu wemaye, naye nabera na- 
basaja abo ebikumi bisatu: nolu- 
sisira lwa Midiani lwali wansiwe 
mu kiwonyvu. 

Awo olwatuka / ekiro ekyo Muka. 
ma namugamba nti Golokoka, ose- 
rengete mu lusisira ; kubanga ndu- 
10 gabu'de mu mukonogwo. Naye 

obanga otya okuserengeta, genda 
ne Pula omu'duwo oserengete mu 

11 lusisira : era 7 onowulira byeboge- 
ra; emikonogyo negiryoka giba na- 
manyi okuserengeta mu lusisira. 
Awo naserengeta ne Pula omu'du- 
we nebaingira mu basaja abalina 
ebyokulwānyisa abāli mu lusīsira 

12 ku nkomerero yalwo. Nabamidia- 
ni Nabamaleki nabāna bona abebu- 
vanjuba bāli bateke'dwateke'dwa 
mu kiwonvu ngenzige okuba aba- 
ngi; neng'amira zäbwe tezabaliki- 
ka, ngomusenyu oguli ku ‘tale lye- 

13 nyanja okuba enyingi. Awo Gide- 
oni bweyatūka, laba, nga waliwo o- 
musaja abiilira mu'ne ekirõto nayo- 

era nti Laba, nalota, ekiroto, era, 
ba, omugati ogwa sayiri negugwa 
mu lusisira Iwa Midiani, neguingi- 
ra mu wema, negugikuba negwa, 
negugivunika, ewema negalamira 

14 bu izi. Mu'ne na'damu na- 
yogera nti Ekyo kitala kya Gideoni 
mutabani wa Yoasi omusaja wa 
Isiraeri 'so si kirala: mu mukono 
gwoyo Katonda mwagabu'de Mi- 
diani ne'gye lyoua. 

15 Awo olwatuka Gideoni bweya- 
muwulira ngabiilira ekiroto noku- 
tegeza kwakyo, näsinza; na'dayo 
mu lusisira Iwa Isiraeri nayogera 
nti Mugolokoke; kubauga Mukama 
agabu'de mu mukono gwa'mwe 

16 e'gye lya Midiani. Nayawulamu 
abasaja bali ebikumi bisatu nāba- 
fula ebisinde bisatu, nibakwasa bo- 
na amakondere mu ngalo zābwe, 
nensuwa enkalu, ebitawuliro nga 

17 biri mu nsuwa. Nābagamba nti 
Mulabire ku'nze, na'mwe mukole 
bwemutyo: era, laba, bwenatiika 
ku nkomerero yolusisira, awo 'nze 


nga bwenakola, na'mwe munakola 

18 bwemutyo. 'Nze bwenafuwa eko- 
ndere, 'nze ne bona abali nange, 
na'mwe nemulyoka mufuwa ama- 
kondere, ku njui zona ezolusisira 
lwona nemwogera nti Ba Mukama 
era ba Gideoni. 

19 Awo Gideoni nabasaja kikumi 
abali naye nebatūka ku nkomerero 
yolusisira ekisisimuka ekya wakati 
nga kyeki'je kitanule, nga kyeba- 
'je ba'sawo abakumi; nebafiwa 
amakondere, nebasa ensuwa ezāli 

20 mu ngalo zabwe.  Ebibina ebisatu 
nebafuwa amakondere, nebasa e- 
nsuwa, nga baku'te ebitawuliro ne- 
mikono gyabwe egya kono, nama- 
kondere nemikono gyabwe egyadyo 
bafiiwe: nebogerera wa'gulu nti 
Ekitala kya Mukama era kya 

21 Gideoni. í Nebaimirira buli muntu 
mu kifokye nga betolola olusisira |: 


ke'gye lyona neri'duka; neboge- | 0. 17 


22 rera wa'gulu, nebaba'dusa. ! Ne- 
bafuwa amakondere ebikumi bisa- 
tu, m Mukama nalwanyisa “buli|i 
muntu ekitalakye okufumita mu'ne 
era ne'gye lyona: e'gye neri duka 
okutūka ku Besusita mu 'kubo 
Lyezerera, okutuka ku nsalo ya 
o Aberumekola ku ma'bali Geta- 

23 'basi. Abasaja ba Isiraeri neba- |] 
kung'anyizibwa okuva mu Nafuta- 
li ne mu Aseri ne mu Manase yona, 

24 nebagoberera Midiani. Gideoni nā- 
tuma ababaka okubuna ensi yona 
eya Efulaimu eyensozi nga bogera 
nti Mu'je muserengete ku Midiani, 
mubasoke okwekwata ama'zi oku- 
tuka ku Besubala, ye Yoludani. 
Awo abasaja bona aba Efulaimu 
nebakung'anyizibwa, nebekwata a- 
mazi okutuka ku Besubala, ye 

25 Yoludani. Nebakwata abalingira 
ba Midiani bombi, Olebu ne Zeebu; 
neba'tira P Olebu ku 'jiuja lya Ole- 
bu, ne Zeebu nebamu'tira ku so- 
golero lya Zeebu, nebagoberera 
Midiani: nebaletera Gideoni emi- 
twe gya Baolebu ne Zeebu emitala 
wa Yoludani. 


a ABASAJA ba Efulaimu nebamu- 
gamba nti Kiki ekikukoze'za 'fe 
bwotyo, obutatuita bwewagenda 
okulwana ne Midiani? Nebayomba 
2nyo naye. Nabagamba nti 'Nze 

kyenkoze kakano kiki okukyenka- 

nyankanya na'mwe? Ezabibu Efu- 
laimu zakungu'de nga'damu tezi- 
singa ezo obungi Abiezeri zakungu- 
3 'de? >Katonda agabu'de mu mu- 
kono gwa'mwe abalangira ba Mi- 
diani, Olebu ne Zeebu: era 'nze 
nainza kukola ki okukyenkanya- 
nkanya namwe? Awo obusūngu 
bwābwe nebulyoka bukakana gyali, 
4 bweyamala okwogera bwatyo. Gi- 


8 





2192 
“ Balam. 
7.6 


4 Lub. 33. 
17. 


EKYABALAMUZI. 


deoni nätūka ku Yoludani, nasomo- 
ka, ye “nabasaja ebikumi bisatu 
abali naye, nga bakoye, era naye 
5 nga bakyagoberera. Nāgamba a- 
basaja abomu 4 Su'kosi nti Mbega- 
iri'de, bawe emigati abantu aba- 
ngoberera; kubanga bakoye, era 
ngoberera Zeba ne Zalumu'na, ba- 
6 kabaka ba Midiani. Abalāngira 
Besu'kosi nebogera nti “ Ebibatu 
bya Zeba ne Zalumu'na biri mu 
mukonogwo kakano, 'fe okuwa e- 
7 'gyeryo emigati? Gideoni nayogera 
nti Kale Mukama bwalimala oku- 
gabula Zeba ne Zalumu'na mu 
mukono gwange, nendyoka ngsikn 
omubiri gwa'mwe namagwa ago- 
8 munsiko nemyeramanyo. Navayo 
nayambuka / Epenueri, nābagamba 
bwatyo: abasaja abomu Penueri 
nebamu'damu ngabasaja abomu 

9 Su'kosi bweba'damu. Nagamba 
abasaja abomu Penueri nabo nti 
v Bwendikomawo emirembe, ndi- 
menyamenya ekigo kino. 

10 Era Zeba ne Zalumu'na bali mu 
Kalukoli, ne'gye lyābwe awamu 
nabo, abasaja nga kakumi mwe- 
nkumi tāno, bona abafi kawo tku- 
'gye lyona eryabina bebuvanjuha : 
kubanga abasaja abasowolanga ebi- 
tala bāli bafu'de kasirivu mwobu- 

11 kumi bubiri. Gideoni nayambukira 
mu 'kubo lyabo abatūla mu wema 
ku lui olwebuvanjuba £Olwenoba 
Neyogubeka, nākuba e'gye: kuba- 

12 nga e'gye lyali terimanyiri'de. Ze- 
ba ne Zalumu'na neba'duka; nā- 
bagoberera; lnākwata bakabaka 
ba Midiani bombi, Zeba ne Zalu- 

13 mu'na, natisa e'gye lyona. Gide- 
oni mutabani wa Yoasi nākomawo 
mu ntalo awayambukirwa mu Ke- 

14 resi. Nākwata omuvubuka ku ba- 
saja abomu Su'kosi, namubiliriza : 
namutegeza abalangira Besu'kosi 
bwebafanana nabaka'de bayo, aba- 

16 saja nsanvu mu musanvu. Na'ja 
eri en abomu Su'kosi, nayo- 
gera nti Mulabe Zeba ne Zalumu- 
'na, kwemwaima okundulira nga 
mwogera nti Ebibatu bya Zeba ne 
Zalumu'na biri mu mukonogwo ka- 
kano, 'fe okubawa emigati abasa- 

16 jabo abakoye? Natwala abaka'de 
abekibuga, (na'dira) amagwa ago- 
munsiko nemyeramanyo, naigiriza 
nabyo abasaja abomu Su'kosi. 

17 m Nāmenyamenya ekigo Ekyepe- 
nueri, na'ta abasaja abomukibuga. 

18 Awo nalyoka agamba Zeba ne 
Zalumu'na nti Abasaja bemwa tira 
Etaboli bali bafanana batya? Ne- 
ba'damu nti 'Gwe nga bwoli nabo 
bwebali ; buli omu yafanana abana 

19 ba kabaka. Nayogera nti Bali ba- 
ganda bange, abana ba mange: nga 
Mukama bwali omulamu, singa 


mwabawonya obutafa, sandiba'se 
20 'mwe. Nigamba Yeseri omuberye- 

beryewe nti Golokoka oba'te. Na- 

ye omuvubuka oyo nātasõwola ki- 

talakye: kubanga yatya, kubanga 
21 yali akyali muvubuka. Zeba ne 
Zalumu'na nebalyoka bogera nti 
Golokoka 'gwe otugweko: kuba- 
nga omnsaja nga bwali, namanyi- 
ge bwegali bwegatyo. Gideoni na- 
golokoka na'ta Zeba ne Zalumn'na. 
natwala emyezi egyali ku nsingo 
zeng'amira zabwe. 

Abasaja ba Isiraeri nebalyoka ba- 
gamba Gideoni nti Tufuge 'gwe ne 
mutabaniwo era nomwana wa mu- 
tabaniwo: kubanga otuloko'de mu 
23 mukono gwa Midiani. Gideoni na- 

' bagamba nti 'Nze sigenda kubafuga, 

's0 ne mutabani wange tagenda ku- 
bafuga : "Mukama yanabafuganga. 
24 Gideoni nabagamba nti Mba'de nja- 
gala okubasaba, mumpe buli mu- 
ntu empeta ezomumatu zeyanyaga. 
(Kubanga bali balina empeta ezo- 
mumatu eza zabu, ?kubanga Baisi- 
25 maeri.) Neba'damu nti Tunaziwa, 
si lwa mpaka. Nebalirawo ekya- 
mbalo, nebasūlako buli muntu e- 
26 mpeta ezomumatu zeyanyaga. No- 
buzito bwempeta ezomumatu eza 
zabu zeyasaba bwali sekeri za zabu 
lukumi mu lusānvu; obuta'sako 
myezi, na bya kulengeja, na ? bya- 
mbalo bya fulungu bakabaka ba Mi- 
diani byebali bamba'de, era obuta- 
'sako mikūfn egyali mu ngingo ze- 
27 ng'amira zabwe. Gideoni nabiko- 
za "ekanzu, nagiteka mu kibuga- 
kye, mu ?#Ofuala: ne Isiraeri yena 
t nebagenda nebagigoberera eyo o- 
kwenda nayo: nefuka *kyambika 
28 eri Gideoni neri enyumbaye. Awo 
Midiani najemulwa abana ba Isira- 
eri, 's0 tebaimusa nate mitwe gya- 
bwe. Ensi newu'mulira emyaka a- 
na mu mirembe gya Gideoni. 
29 Yeru'baali mutabani wa Yoasi 
nagenda nabera mu nyumbaye Ya 
30 Era Gideoni yalina !" batabanibe be- 
yazala abiva mu ntumbweze nsa- 
nvu: kubanga yawasa abakazi ba- 
31 ngi. Nomuzanawe eyali mu Seke- 
mu naye yamuzalira Omwana wa 
bulenzi, namutuma erinya Abime- 
32 reki. Gideoni mutabani wa Yoasi 
nafa ngamaze okuka'diwa obulingi, 
nebamuzika mu ntana ya Yoasi ki- 
tawe, ymu Ofula Ekyababiezeri. 
33 Awo olwatuka z Gideoni bweya- 
mala okufa amangwago abāna ba 
Isiraeri nebakyika nate, nebagenda 
bayenda okugoberera Babaali, ne- 
bafula Baaluberisi katonda wabwe. 
34 Abana ba Isiraeri ^ nebata'jukira 
Mukama Katonda wabwe, eyabawo- 
nya mu mukono gwabalabe babwe 
35 bona ku njui zona: 's6 tebakola bya 


22 





"1 
8.7; 12 12 


° Lub. 77. 
25. 


* Zab. 78 
2 





s. 3). 


b Lub, 99. 
4 
























í Zab. 104. 
18. 





EKYABALAMUZI. 






kisa nyumba ya Yeru'baali, ye Gi. 
deoni, ngobulungi bwona bwebwali 
bweyakola eri Isiraeri. 


ABIMERPKI mutabani wa Yeru'ba. 
ali nāgenda Esekemu eri 3 baga- 
nda ba nyina, nayogera nabo nabo- 
luganda bona abenyumba ya kitawe 
2 wa nyina uti Mbegairi'de, mwoge- 
rere mu matu gabasaja bona Abe- 
sekemu nti Ekisinga obulungi gye- 
muli kiruwa batabani ba Yeru baali 
bona, be bantu ensanvu, okubafu- 
ganga, nantiki omu okubafuganga ? 
era mu'jukire nga 'nze ndi wa ku 
b magimba ga mwe nomubiri gwa- 
3 'mwe. Awo baganda ba nyina ne- 
bamwogerera ebigambo ebyo byona 
mu matu gabasaja Abesekemu : e- 
mitima gyabwe negyagala okugobe- 
rera Abimereki; kubanga bagamba 
4 nti Ye muganda wa'fe. Nebamuwa 
(ebitandu) ebya feza nsanvu bye- 
ba'gya mu nyumba ya Baaluberisi, 
Abimereki nawera nabyo abasaja 
abataliko kyebagasa abatali ba- 
5 nywevu, nebamugobereranga. Na- 
genda mu nyumba ya kitawe mu 
Ofula, dna'tira bagandabe batabani 
ba Yeru'baali, be bantu ensanvu, 
ku 'jinja limu: naye Yosamu mu- 
tabani wa Yeru'baali omuto nafi'ka- 
wo; kubanga yekweka. 

6 Nabasaja bona abomu Sekemu 
nebakung'ana “nenyumba yona eya 
Miro, nebagenda nebafula Abime- 
reki kabaka, awali omwera oguli- 
ranye empagi eyali mu Sekemu. 

7 Awo bwebākibūlira Yosamu, nage- 
nda naimirira ku ntiko / yolusozi 
Gerizimu, naimusa e dobozirye, na- 
ahidi wa'gulu, nabagamba nti 

umpulire, 'mwe abasaja abomu 
Sekemu, Katonda alyoke abawulire 

8 'mwe. Olwatuka 7 emiti negifulu- 
ma okufuka amafuta ku kabaka 
anagifuganga; negigamba omuzei- 

9 tuni nti Tufnge 'gwe. Naye omu- 
zeituni negugigamba nti Nandirese 
obugimu bwange mwebaima oku- 
'samu ekitibwa Katonda nabantu 
kubwange, neng'enda okuyugiuma 

10 ku miti? Emiti negigamba omutini 

ll nti 'Jangu 'gwe otufuge. Naye 
omutini negugigamba nti Nandi- 
rese obuwomerevu bwange nebiba- 
la byange ebirungi, neng'enda oku- 

12 yuguma ku miti? Emiti negigamba 
omuzabibu nti 'Jangu 'gwe otufupe. 

13 Omuzabibu negugigamba nti Na- 
ndirese omwenge gwange, í ogusa- 
nyusa Katonda nabantn, neng'enda 

14 okuyugüma ku miti? Awo emiti 
gyona negiryoka gigamba omwera- 
manyo nti 'Jangu 'gwe otufuge. 

15 Omweramanyo negugamba emiti 
nti Obanga munfukako amafuta o- 


kuba kabaka mazima dala, kale | 


mu'je mwesige Ñ ekisikirize kyange: 
naye obanga si bwekiri, !omuliro 
guve mu mweramanyo gumalewo 
16 " emivule egyoku Lebanoni. Kale 


'no, obanga mwakola ebyamazima |! 
nebyobutukirivu, okufula Abimere- | 37 
ki kabaka, era obanga mwakola bu- 5 


langi Yeru baali nenyumbaye, ne- 
mumukola “# ngemikonogye bwegya- 

17 sanira (okumukola); [kubanga ki- 
tange yabalwanirira, nasiugawo o- 
bulamubwe, nabawonya mu muko- 
18 no gwa Midiani: na mwe mugolo- 
kose lero ku nyumba ya kitange, 
era mwa tira batabanibe, abantu 
nsānvu, ku 'jinja limu, nemufula 
Abimereki, pa womuzanawe, 
kabaka wabasaja abomu Sekemu, 
kubanga ye muganda wa'mwej;) 
19 kale obanga mumukoze lero ebya- 
mazima nebyobutūkirivu Yeru'baali 
nenyumbaye, kale musanyukire A- 
bimereki, era naye abasanyukire 
20 'mwe: naye obanga si bwekiri, o- 
muliro guve mu Abimereki, guma- 
lewo abasaja abomu Sekemu ne- 
nyumba ye Miro, era omuliro guve 
mu basaja abomu Sekemu ne mu 
nyumba ye Miro gumalewo Abime- 
21 reki. Yosamu nagenda mbiro na- 
'duka, natuka 0 Ebeeri, nabera eyo, 
olwokutya' Abimereki mugandawe. 

22 Abimereki nāmala emyäka esatu 
23 nga ye mukulu wa Isiraeri. 7? Ka- 
tonda natuma omuzimu omubi o- 
kwawukanya Abimereki nabasaja 
abomu Sekemu; abasaja abomu 
Sekumu ” nebasalira Abimereki e- 
24 nkwe: #ekye'jo kyebakolera bata- 
bani ba Yeru'baali ensanvu kiryoke 
ki'je, nomusai gwabwe gutekebwe 
ku Abimereki muganda wabwe, e- 
yaba'ta, ne ku basaja abomu Seke- 
mu, abiwa emikonogye amanyi 0- 
25 ku'ta bagandabe. Abasaja abomu 
Sekemu neba'sawo abatezi okumu- 
tegeranga ku ntiko zensozi, neba- 
nyaga bona abaitinga mu 'kubo 
ao gyebali: nebabūlira Abime- 


reki. 

26 Awo Gaali mutabani wa Ebedi 
na'ja ne bagandabe, nāgenda Ese- 
kemu: abasaja abomu Sekemu ne- 

27 bamwesiga. Nebafuluma mu ni- 
miro, nebakungula ezabibu zābwe, 
nebazisambirira, nebafumba emba- 
ga, nebaingira mu nyumba ya lu- 
bile wabwe, nebalya nebanywa, ne- 

23 bakolimira Abimereki. Gaali mu- 
tabani wa Ebedi nayogera nti tA- 
bimereki yani, ne Sekemu yani, 'fe 
okumuwereza? siye mutabani wa 
Yeru'baali ? ne Zebuli omumyuka- 
we (yani)? muwereze abasaja ba 
u Kamoli kitawe wa Sekemu: naye 
'fe kiki ekyandituwerezese'za oyo? 

29 Era “ singa abantu bano bali wansi 

womukono gwange! nandi'gyewo 











Abimereki. Nagamba Abimereki 
30 nti Yongera e'gyeryo ofulume. Awo 
Zebnli omukulu wekibuga bweya- 
wulira ebigambo bya Gaali muta- 
- bani wa Ebedi, obusiingubwe nebu- 

31 būbūka. Natuma ababaka eri Abi- 
mereki mu kyäma, ngayogera nti 
Laba, Gaali mutabani wa Ebedi ne 
bagandabe batüse mu Sekemu; era, 
laba, bawaliriza ekibuga okukulwa- 

32 nyisa. Kale ’no, golokoka kiro, 'gwe 
nabantu abali nawe, mutêgere mu 

33 nimiro: awo olulituka mu makya 
enjuba nga kye'je eveyo, oligolo- 
koka mu makya nolūmba ekibuga : 
era, laba, ye nabantu abali naye 
bwebalifuluma okulwana nawe, oli- 
inza okubakola nga bwoliraba e- 
'banga. 

34 Abimereki nagolokoka, nabantu 
bona abali naye, kiro, nebatega Se- 
kemu nga beyawu'demu ebisinde 

35 bina. Gaali mutabani wa Ebedi 
nafuluma, naimirira mu mulyango 
gwa wankaki wekibuga: Abimereki 
nagolokoka nabantu abali naye we- 

36 bali batege'de. Awo Gaali bweya- 
laba abantu, nigamba Zebuli nti 
Laba, abantu baserengeta nga bava 
ku ntiko zensozi. Zebuli nāmu- 
gamba nti Olaba ekisikirize kye- 

37 ngozi nga kifanana ngabantu. Gaa- 
li nayogera nate nagamba nti Laba, 
waliwo abafuluma (mu 'kubo eriri) 
wakati munsi, nekibina ekimu kifu- 
luma mu 'kubo eryomwera ogwa- 

38 bafumu. Awo Zebuli nilyoka amu- 
gamba nti Akamwako kakano kali- 
ru dawa kubanga wayogera nti Abi- 
mereki yani, 'fe okumuwereza? ba- 
no sibe bantu bewanyoma? kakano, 
nkwegairi'de, fuluma olwane nabo. 

39 Gaali nakulembera abasaja abomu 
Sekemu nafuluma, nalwana ne Abi- 

40 mereki. Abimereki nāmugoba, na- 
'duka mu masoge, nebagwa bangi 
nga bafumiti'dwa, okutūsa mu mu- 

41 lyango gwa wankaki. Abimereki nā- 
bêra mu Aluma : Zebuli nagobamn 
Gaali ne bagandabe, baleme okubêra 

42 mu Sekemu. Awo olwatuka enkya 
abantu nebafuluma mu nimiro ; ne- 

48 babūlira Abimereki. Awo nātwāla 
abantu nābāwulamu ebisinde bisa- 
tu, nategera mu nimiro: natunula, 
era, laba, abantu nebafuluma mu 
kibuga; nabagolokokerako, naba- 

44 kuba. Abimereki nebisinde ebyali 
naye nebafubutuka, nebaimirira mu 
mulyango gwa wankaki wekibuga : 
ebisinde ebibiri nebafubutukira ku 
bona abali mu nimiro nebabakuba. 

45 Abimereki nazibya obu'de ku luna- 
ku olwo ngalwana nekibuga ; eki- 
buga nakikuba, na'ta abantu abali 
omwo: #namenyamenya ekibuga, 
nakisiga 7 omunyo. 

46 Abasaja bona abomukigo Ekyese- 





mu kinya ekyomunyumba ya 4 Eru- 
47 berisi. Nebabiilira Abimereki nga- 
basaja bona abomukigo Ekyeseke- 
48 mu bakung'anye. Awo Abimereki 
nalinya ku lusozi ò Zalumoni, ye 
nabantu bona abali naye; Abimere- 
ki na'dira emba'zi mu ngaloze, na- 
tema e'tabi ku miti, nalironda, na- 
liteka ku kibegabegakye: nagamba 
abantu abali naye nti Kyemulabye 
nga 'nze nkikoze, mwanguwe mu- 
49 kole nga bwenkoze. Abantu bona 
nabo bwebatyo nebatema buli mu- 
ntu e'tabirye, nebagoberera Abime- 
reki, nebaga'sa ku kinya kiri, nebo- 
kya ekinya nago; nokufa nebafa 
Aa basija na abomukigo Ekyese- 
kemu nabo, abasaja na 
lukumi. 
50 Awo Abimereki nāgenda Esebezi, 
nasisira olusisira ku Sebezi, naki- 
51 menya. Naye mu kibuga mwali- 
mu ekigo ekyamanyi, omwo mwe- 
ba'dukira abasaja bona nabakazi, 
ne bona abekibuga, nebe'galira, ne- 
52 balinya ku pm in kekigo. Abi- 
mereki na'ja eri ekigo, nalwana na- 
kyo, nasemberera olu'gi Iwekigo o- 
53 kulwokya nomuliro. Nomukazi o- 
mu nakasuka c olubengo ku mutwe 
gwa Abimereki, namwasa omutwe. 
54 Awodnayanguwa okuita omulenzi e- 
yatwalanga ebyokulwānyisabye, nā- 
mugamba nti Sowola ekitalakyo, o- 
ngi'te, abantu balemenga okunjo- 
gerako nti Omukazi ye yamu'ta. 
55 Omulenziwe namufumita, nafa. A- 
basaja ba Isiraeri bwebalaba nga 
Abimereki afu'de, nebegendera buli 
56 muntu mu kifokye. “Katonda bwe- 
yawalana bwatyo obubi bwa Abime- 
reki, bweyakola kitiwe, kubanga 
57 kek bagandabe nsānvu: nobubi 
wona obwabasaja abomu Sekemu 
Katonda nabuwalana ku mitwe gya- 
bwe: /mokukolima kwa Yosamu 
mutabani wa Yeru'baali neku'ja 


kubo. 

1 O Awo oluvanyuma lwa Abimereki 

newabawo Tola mutabani wa Pu. 

wa, mutabani wa Dodo, omusaja 

wa Isakali, okulokola Isiraeri; nā- 

bèra mu Samiri munsi ya 4 Efulai- 

2 mu eyensozi. Nalamulira Isiraeri 

emyaka abiri mwesatu, nafa, neba- 

muzika mu Samiri. 

3 Oluvanyuma lwoyo newabawo 

Yairi Omugireadi; nalamulira īsi- 

4 raeri emyaka abiri mwebiri. Era 

yalina batabanibe asatu, è abe - 
langa abāna bendogoi asatu. na 

balina ebibuga asatu, ¢ byebaita Ka- 

'vosuyairi okutūsa lero, ebiri munsi 


kazi nga 


5 ya Gireadi. Yairi nafa nebamuzika | 4 Batam. 


ma Kamoni. 


6 dåAbāna ba Isiraeri nebeyongera |13 i. 











10. 7—11. 18. 





Mukama ekibi, ¢ nebawereza Babaa- 
li, ne Asutalosi ne bakatonda Abe- 
bnsuli, ne bakatonda / Abesidoni, 
ne bakatonda ba Moabu, ne baka- 
tonda ababana ba Amoni, ne baka- 
tonda | Ababafirisuti; Mukama ne- 
7 bamuvako nebatamuwereza. Obu- 
singu bwa Mukama nebubūbūka 
ku Isiraeri, nabatunda mu mukono 
Gwabafirisuti, ne mu mukono! gwa- 
8 bāna ba Amoni. Neberalikiriza ne- 
bajoga abāna ba Isiraeri omwaka 
ogwo: (bajogera) emyaka kumi na- 
munana abana ba Isiraeri bona aba- 
li emitala wa Yoludani munsi Ya- 
9 bamoli eri mu Gireadi. Abana ba 
Amoni nebasomoka Yoludani oku- 
lwanyisa ne Yuda ne Benyamini 
nenyumba ya Efulaimu; nokwera- 
likirira Isiraeri neyeralikirira nyo. 
10 Abana ba Isiraeri nebakabira Mu- 
kama nga bogera nti Twakusobya 
kubanga twava ku Katonda wa'fe 
11 netuwereza Babaali. Mukama nā- 
gamba abana ba Isiraeri nti Saba- 
lokola eri £ Abamisiri neri ? Abamo- 
li, eri abana ba Amoni neri ™ Aba- 
12 firisuti? Era Nebasidoni ” Naba- 
maleki Nabamaoni babajoga; ne- 
munkabira nembalokola mu muko- 
13 no gwabwe. Naye mwanvako ne- 
muwereza bakatonda abalala: kye. 
nva 'nema okugenda okubalokola 
14 nate. Mugende ?mukabire baka- 
tonda bemwalonda; bo babalokolé- 
nga mu biro ebyokunakuwala kwa- 
15 'mwe. Abana ba Isiraeri nebaga- 
mba Mukama nti Twayonona: tu- 
kole kyona kyonolaba nga kiriingi : 
o'ka tuwonye lero, tukwegairi'de. 
eba'gya mubo >? bakatonda abagya 
nebawereza Mukama: romwoyo- 
gwe negumuliima olwenaku za Isi- 
raeri 


17 Awo abana ba Amoni nebalyoka 
bakung'ana nebasisira mu Gireadi. 
Abana ba Isiraeri nebakung'ana ne- 

18 basisira mn Mizupa. Abantu, aba- 
kulu Abegireadi, nebagambagana 
nti Omusaja aluwa alisoka okulwa- 
nyisa abana ba Amoni? oyo? yaliba 
omukulu wabo bona abatula mu 
Gireadi 


16 


1 1 Era 4Yefusa Omugireadi yali 
bmusaja wa manyi muzira, era 
yali mwana womwenzi: Gireadi ye 
2 yazāla Yefusa. Omukazi owe Gires- 
di namuzalira abana abobulenzi ; 
abana ba mukaziwe bwebakula, ne- 
bagoba Yefusa, nebamugamba nti 
Tolisika mu nyumba ya kita'fe; ku- 
banga gwoli mwana wa mukazi mu- 

3 lala. Awo Yefusa nālyoka a'duka 
bagandabe, nibera munsi ye Tobu : 
abasaja abataliko kyebagasa neba- 








EKYABALAMUZI. 


nate okukola ekyali mu maso ga 





kung ana eri Yefusa, nebatabalanga 
naye. 
4 Awoolwatuka ekisera bwekyaita- 
wo abina ba Amoni nebalwana ne 
5 Isiraeri. Awo olwatuka abana ba 
Amoni bwebalwana ne Isiraeri, aba- 
ka'de Abegireadi nebagenda okuki- 
ma Yefusa okumu gya munsi ye 
6 Tobu: nebagamba Yefusa nti Ja. 
ngu obere omukulu wa'fe, tulwine 
7 nabana ba Amoni. Yefusa nagamba 
abaka'de Abegireadi nti cTemwa- 
nkyawa nemungoba mu nyumba 
ya kitange? kale ekibalese gyendi 
akano kiki nga muli mu naku? 
8 Abaka'de Abegireadi nebagamba 
Yefusa nti Kyetuvu'de tukukyükira 
nate kakano ogende na'fe olwane 
nabana ba Amoni, nawe oliba 4 mu- 
kulu wa'fe afnga bona abatūla mu 
9 Gireadi. Yefusa nagamba abaka'de 
Abegireadi nti Bwemulinkomyawo 
ewa'fe okulwana nabāna ba Amoni 
Mukama nabagabula mu maso ga- 
10 nge, ndiba mukulu wa'mwe? Aba- 
ka'de Abegireadi nebagamba Yefusa 
nti Mukama yanabinga omujulirwa 
wakati wa'fe; mazima ngekigambo. 
kyo bwekiriba bwetulikola bwetu- 
11 tyo. Awo Yefusa nalyoka agenda 
nabaka'de Abegireadi, abantu ne- 
bamufula omukulu wabwe abafuga : 
Yefusa nayogera ebigambobye byo- 
na “mu maso ga Mukama ma / Mi- 


kabaka wabina ba Amoni ngayoge- 
ra nti Gwolina ki nange, ekikulese 
gyendi okulwanyisa ensi yange? 
13 Kabaka wabana ba Amoni na'damu 
ababaka ba Yefusa nti 9 Kubanga 
Isiraeri yanziyako ensi yange bwe- 

ayambuka okuva mu Misiri, okuva 
Yu i Alunoni okutūka ku £ Ya'boki 


tuma nate ababaka eri kabaka wa- 
15 bana ba Amoni: nabagamba nti 
Yefusa bwayogera bwatyo nti ! Isi- 
raeri teyanyaga nsi ya Moabn, ne- 
wakuba'de ensi yabana ba Amoni: 
16 naye bwebāyāmbuka okuva mu Mi- 
siri, Isiraeri bweyali aita mu 'dingu 
okutūka ku Nyanja Emyufu, ™ nā- 
17 tuka Ekadesi; ?Isiraeri nalyoka 
atuma ababaka eri kabaka wa Edo- 
mu ngayogera nti Nkwegairira, ka- 
mpite munsiyo: ° naye kabaka wa 
Edomu natawulira. Era natumira 
bwatyo kabaka wa Moabu: naye 
natayagala: Isiraeri Pnatila mu 
18 Kadesi. Awo nalyoka aita mu 'dii- 
ngu ” neyetolola ensi ya Edomu ne- 


nsi ya Moabu olwebuvanjuba, !ne- 
basisira emitala wa Alunoni: naye 
nebatatūka mu nsalo ya Moabu, ku- 
banga Alunoni gwali nsalo ya Moa- 


zupa. 
12 Awo Yefusa natuma ababaka eri |7 


ne ku Yoludani: kale kakano zi'ze | 
14 ensi ezo lwa mirembe. Yefusa nā- | 22. 


nsi ya Moabu, # nātūka ku lui lwe- | 2l 





€ Luh. 24. 
n. 


d 
10. 18. 


Kubal. 
21. 13; 2. 


36. 





J Lub. 18. 
25. 


k Lev. 97, 
l Zab, 68. 


a Er 7. 
17. 


"Ju. 11. 





EKYABALAMUZI. 


19 bu. “Isiraeri natuma ababaka eri 
Sikoni kabaka Wabamoli, kabaka 
Wekesuboni; Isiraeri namugamba 
nti Tukwegairira, katuite mu nsiyo 

20 ng'ende mu kifo kyānge. Naye Si- 
koni natesiga Isiraeri kuita mu nsa- 
loye: naye Sikoni nakung'anya a- 
bantube bona nasisira mu © Yakazi, 

21 nalwana ne Isiraeri. Mukama, Ka- 
tonda wa Isiraeri, nāgabula Sikoni 
nabantube bona mu mukono gwa 
Isiraeri, Ynebaba'ta: Isiraeri nalyo- 
ka alya ensi yona Eyabamoli, be 

22 bātūla munsi eyo. Nebalya ensalo 
yona Eyabamoli, #okuva ku Aluno- 
ni okutūka ku Ya'boki, era okuva 
mu 'dingu okutūka ku Yoludani. 

23 Kale kakano Mukama, Katonda wa 
Isiraeri, yagobamu Abamoli mu ma- 
so gabantube Isiraeri, nāwe wandi- 

24 balide? Tolirya nsi katondawo 
a Kemosi gyakuwa okulya? Na'fe 
bwetutyo bona v Mukama Katonda 
wa'fe beyagobamu mu maso ga'fe, 

23 eyo gyetulirya. Ne kakano gwo- 
singa “ Balaki mutabani wa Zipoli, 
kabaka wa Moabu, na katono? yali 
awakanyeko ne Isiraeri, oba yali 

26 alwanyeko nabo? Isiraeri bweyali 
atūla mu “Kesuboni nebyalo bya- 
kyo, ne mu“ Aloeri nebyalo byakyo, 
ne mu bibuga byona ebiri ku ma- 
'bali ga Alunoni, emyaka ebikumi 
bisatu; ekyabalobera ki okubi'damu 

27 okubirya mu kisera ekyo? Kale 
'nze sikwondnanga, naye 'gwe onso- 
be'za okulwana nange: Mukama, 
JOmulamuzi, alamule lero wakati 
wabana ba Isiraeri nabana ba Amo- 

28 ni. Naye kabaka wabana ba Amo- 
ni natawulira bigambo bya Yefusa 
byeyamutumira. 

29 Awo omwoyo gwa Mukama ne- 
gulyoka gu'ja ku Yefnsa, naita mu 
Gireadi ne Manase, naiita mu 
Mizupe ekyomu Gireadi, nava Emi- 
zupe ekyomu Gireadi naita nagenda 

30 eri abana ba Amoni. Yefusa í ne- 
yeyama eri Mukama obweyamo na- 
gamba nti Obanga oligabulira dala 
abina ba Amoni mu mukono gwa- 

31 nge, awo olulituka, ekintu kyona 
ekirifuluma mu nzi'gi zenyumba 
yange okunsisinkana, bwendikoma- 
wo emirembe okuva eri abana ba 
Amoni £kiriba kya Mukama, !na- 
nge ndikiwayo Skuba ekiwebwayo 

32 ekyokebwa. Awo Yefusa naita nä- 
genda eri abana ba Amoni okulwa- 
na nabo; Mukama nabagabula mu 

33 mukonogwe. Nabakuba okuva ku 
Aloeri okutiisa ngoja " Emi'nisi, 
bye bibuga abiri, nokutiika ku Abe- 
rukeramimu, naba'ta bangi nyo. A- 
bana ba Amoni bwebajemulwa bwe- 
batyo mu maso gabana ba Isiraeri. 

efusa na'ja ? Emizupa eri enyu- 
mbaye, era, laba, muwalawe nafu- 


34 





luma °okumusisinkana ngalina 
7 ebitasa era nga bazina: era ye 
m omwanawe omu; teyalina wa 
ulenzi newakuba'de owobuwala 
35 wabula ye. Awo olwatuka bweya- 
mulaba "nayuzayuza engoyeze nã- 
yogera nti Zinsanze, muwala wa- 
nge! o'nakuwazi'za nyo, nawe oli 
ku muwendo gwabo abaneraliki- 
riza: kubanga niyasama akamwa 
kange eri Mukama, ô 'sō siinza ku- 
36 'dirira. Namugamba nti Kitange, 
wayasama akamwako eri Mukama; 
nkola ngekigambo bwekyali ekyava 
mu kamwako; kubanga Mukama 
apime aa wa e'gwanga ku bala- 
87 bebo, abana ba Amoni. Nagamba 
kitawe nti Ekigambo kino kinko- 
lwe: ndekera emyezi ebiri, nege- 
ndere nserengetere ku nsozi, nkä- 
bire obutamanya bwānge musaja, 
88 'nze ne ba'nange. Nāgamba nti 
Genda. Namusibula amale emyezi 
ebiri: neyegendera, ye ne ba'ne, 
nakabira obutamanyabwe musaja 
39 ku ngozi. Awo olwatuka emyezi 
ebiri bwegya'gwa, nikomawo eri 
kitawe, namukola ngobweyamobwe 
bwebwali bweyeyama: era yali 
40 tanamanya musaja. Newabangawo 
empisa mu Isiraeri, abawala ba 
Isiraeri okugendanga buli mwaka 
oku'jukira muwala wa Yefusa O- 
mugireadi enaku nya buli mwaka. 


1 2 a ABASAJA ba Efulaimu nebaku- 
ng'ana nebaita okugenda munsi 
eyobukika obwa kono; nebagamba 
Yefusa nti Kiki ekyakusomosa o- 
kugenda okulwana nabana ba A- 
moni, nototuita 'fe okugenda nawe? 
tulikwokerera enyumbayo omuliro. 

2 Yefusa nabagamba nti 'Nze naba- 
ntu bange twali tulwana nyo nabi- 
na ba Amoni; awo bwenabaita ne- 
mutandokola mu mukono gwabwe. 

3 Awo bwenalaba nga temundoko'de, 
bobulamu bwange nembuteka mu 
ngalo zange, nensomoka okulwāna 
nabana ba Amoni, Mukama nabaga- 
bula mu mukono gwange: kale kiki 
ekibalinyisa lero gyendi okulwana 
4 nange? Awo Yefusa nalyoka aku- 
ng'anya abasaja bona Abegireadi 
nalwana ne Efulaimu: abasaja A- 
begireadi nebakuba Efulaimu, ku- 
banga bayogera nti Muli ba'duse ba 
Efulaimu, 'mwe Abegireadi, wakati 
mu Efulaimu (ne) wakati mu Ma- 
5 nase. Abegireadi nebekwata emi- 
somoko gya Yoludani okutēga A- 
baefulaimu: awo olwatuka (omuntu 
yena) ku ba'duse ba Efulaimu bwe- 
yayogera nti Nsomoke, Abegireadi 
nebamugamba nti Oli Mwefulaimu? 
6 Bweyayogera nti Ne'da; nebalyoka 
bamugamba nti Kale'no yogera Shi- 
'bolesi ; nayogera nti Si'bolesi ; ku- 





11. 19—12. 6. | 


?) Sam. 
6 
? Kur. 35. 


20. 
Yer. 31. 4. 


? Lob. 44. 
33 


? Kubal. 
20. 2 


Balam. 
21. 18. 





12. 7— 18. 3. 


5.8. 





banga teyainza kukirung'amya ku- 
kitusa bulungi; nebalyoka bamu- 
kwata,. nebamu tira ku misomoko 
gya Yoludani: nebafa ku Efulaimu 
mu biro ebyo obukumi buna mwe- 
nkumi biri. 

7 Bane nalamulira Isiraeri emya- 

aa a Yefusa Omugireadi 
aa nebamuzika mu kibu- 
ga kimu ku byomu Gireadi. 

8 Awo oluvanyumalwe Ibuzani O- 
webesirekemu nalamula Isiraeri. 

9 Era yalina batabanibe asatu, era 
yasindika abawalabe asatu okuge- 
nda munsi endala, na'gya abawala 
asatu munsi endala nabawasiza ba- 
tabanibe. Nalamulira Isiraeri e- 

10 myaka musānvu. Ibuzani nafa, 
nebamuzika mu Besirekemu. 

Awo oluvanyumalwe Eroni Omu- 
zebuluni nalamula Isiraeri; nāla- 
12 mulira Isiraeri emyaka kumi. Ero- 
ni Omuzebuluni nafa, nebamuzika 
mu Ayaloni munsi ya Zebuluni. 

Awo oluvanyumalwe Abudoni 
mutabani wa Kireri Omupirasoni 
14 nalamula Isiraeri. Era yalina bata- 

banibe ana naba'zukulube asatu, 

cabebagalinga ku bina bendogoi 
nsanvu : nalamulira Isiraeri emya- 
15 ka muuana. Abudoni mutabani wa 
Kireri Omupirasoni nafa, nebamu- 
zika mu Pirasoni munsi ya Efulai- 
mu, munsi Eyabamaleki eyensozi. 
1 3 Awo abana ba Isiraeri 4 nebeyo- 
ngera nate okukola ekyali mu 
maso ga Mukama ekibi; Mukama 
nabagabulira èmu mukono Gwaba- 
firisuti emyaka ana. 

2 Era waliwo omusaja “Owezola, 
owekika Ekyabadani. erinyalye Ma- 
nowa; ne mukaziwe yali 4 mugu- 

3 mba nātazāla. “Malaika wa Muka- 
ma nalabikira omukazi namugamba 
uti Laba 'no, oli mugumba 's6 toza- 
la: naye oliba olubuto, era olizala 

4 omwana wa bulenzi. Kale 'no we- 
kime, nkwegairi de, oleme /oku- 
nywanga ku mwenge newakuba'de 
ekitamiza, 'so tolyanga ku kintu 

5 kyona ekitali kirongofu : kubanga, 
laba, oliba olubuto, era olizala 0- 
mwana wa bulenzi ; 'so Yakamwano 
tekaitanga ku mutwegwe: kubanga 
omwana aliba Muwonge eri Kato- 
nda okuva mu lubuto: era fyalita- 
nula okulokola Isiraeri mu mukono 

6 Gwabafirisuti. Awo omukazi na. 
lyoka a'ja abūlira 'ba, ngayogera 
nti kOmusaja wa Katonda a'ze gye- 
ndi, namasoge gaba'de ngamaso ga 
malaika oyo owa Katonda, agentisa 
enyingi ; ;'80 simubuzi' za gyavu de, 

789 natambiulira 'linyalye: naye 
nang'amba nti Laba, oliba olubuto, 

era olizala omwana wa bulenzi ; ne 
kakano tonywanga ku mwenge ne- 


11 


13 





EKYABALAMUZI. 


"waliiba" de ckitamiza,” 80 KA 
ku kintu ekitali kirongofu: kuba- 
nga omwana aliba Muwonge eri 
Katonda okuva mu lubnto okutūsa 
8 ku lunaku olwokufakwe. Awo Ma- 
nowa nälyoka yegairira Mukama 
nayogera nti Ai Mukama, nkwegai- 
rira, omusaja wa Katonda gwewa- 
tuma a'je gyetuli olwokubiri, atui- 
girize bwetulikola omwana agenda 
9 okuzālibwa. Katonda nāwulira e- 
'dobozi lya Manowa; malaika wa 
Katonda na'jira omukazi olwoknbi- 
ri bweyali atu'de mu nimiro: naye 
10 Manowa 'ba teyali naye. Omukazi 
näyanguwa na'duka nabilira 'ba 
namugamba nti Laba, omusaja a- 
11 ndabiki'de eyanji'jira olulala. Ma- 
nowa nagolokoka nagoberera mu- 
kaziwe, na'jira omusaja nāmuga. 
mba nti Gwoli musaja eyayogera 
nomukazi? Nagamba nti 'Nze 
12 wuno. Manowa nāgamba nti Kale 
'mo ebigambobyo bitukirire: omwa- 
na alifanana atya, nomulimugwe 
13 (guliba o Malaika wa Mukama 
nagamba Manowa nti Byona byena- 
14 būlira omukazi abyekumenga. Ta- 
lyanga ku kintu ekiva ku muzabi- 
bu, 'so tanywanga mwenge newa- 
kuba'de ekitamiza 'so talyanga ki- 
ntu kyona ekitali kirongofu ; byona 
15 byenamulagira abikwatênga. Ma- 
nowa nagamba malaika wa Mukama 
nti Nkwegairira,” tukulwisewo, tn- 
kutekeretekere omwana gwembuzi. 
16 Malaika wa Mukama nagamba Ma- 
nowa nti Newakuba'de ngonondwi- 
sawo na kulya ku 'mereyo: era 
bwoyagala okutekateka ekiwebwa- 
yo ekyokebwa, kikugwänira okuki- 
wa Mukama. Kubanga Manowa 
yali tamanyi nga ye malaika wa 
17 Mukama. Manowa nagamba ma- 
laika wa Mukama nti Erinyalyo 
18 ra tulyoke tukuwe ekitibwa? Ma- 
laika wa Mukama namngamba nti 
» Obūliza ki erinya lyānge, kubanga 


19 olya kitalo? Awo Manowa? na'dira | 2 


omwana gwembuzi wamu nekiwe- 
bwayo ekyobu'ta, nākiwerayo ku 'ji- 
uja eri Mukama: ne (malaika) nako- 

la ebyekitalo, Manowa ne mukaziwe 

20 nga bamutunulira. Kubanga olwa- 
tuka omnliro bwegwava ku kyoto 
negulinya mu 'gulu, malaika wa 
ukama nayambukira mu muliro 
ogwokukyoto: Manowa ne nuka- 
ziwe nga bamutunulira ; ” nebavū- 
21 nama amaso gibwe wansi. Naye 
malaika wa Mukama natalabikira 
nate Manowa newakuba'de mukazi- 
we. Awo #Manowa nālyoka ama- 
nya nga ye malaika wa Mukama. 


22 Manowa nagamba mukaziwe nti! 20 


t Tetuleme kufa, kubanga tulabye 


23 Katonda. Naye mukaziwe namu- | 2. 








ayagala okutu'ta, teyandi'kiri'za e- 
kiwebwayo ekyokebwa nekiwebwa- 
yo ekyobu'ta eri omukono gwa'fe, 
'so teyanditulaze bigambo ebyo 
byona, 'so teyanditubuli'de mu biro 

24 bino ebigambo ebiri bwebityo. 0- 
mukazi nazala omwana wa bulenzi 
“namutima erinya “ Samusoni: o- 

€ 1 Bam. mwana nakula, Mukama namuwa 


Lai a. | 25 omukisa. y Omwoyo gwa Mukama 

1 Balam. negusoka okumusindika mu Maka- 

3. 10. nedani, # wakati Wezola ne Esu. 
: Yos. 15. taoli. 

1 4 BAMUSONI naserengeta Etimu- 

na, nalaba mu Timuna omukazi 

2 owokubawala Ababafirisuti. Naya- 

mbuka okuvayo, nabiilira kitawe ne 

nyina Gagamba nti Nalaba mu Ti- 

muna omukazi owokubawala Aba- 

“ Lub. 21 bafirisuti : kale 'no a mumpasize 

21:34 4; | Boyo. Awo kitāwe ne nyina neba- 

lyoka bamugamba nti Tewali mu- 

b Lub. 54. kazi nomu mu bawala ba D baga- 

ndabo, newakuba'de mu bantu bä- 

nge bona, nāwe kyova ogenda oku- 

€ Lab. S. wasa omukazi ku c Bafirisuti aba. 

WAYA tali bakomole? Samusoni naga- 


38 mba kitāwe nti Mpasiza oyo; ku- 

4 banga 'musima nyo. Naye kitawe 
ne nyina bāli tebamanyi nga kyava 
d eri Mukama; kubanga yali ano- 
nya ensonga ku Bafirisuti. Era 
mu biro ebyo “ Abafirisuti bali ba- 
fuga Isiraeri. 

5 Awo Samusoni nalyoka asere- 
ngeta Etimuna, ne kitawe ne nyi- 
na, nebatiika mu nsuku zemizabibu 
Ezetimuna : era, laba, empologoma 

6 envubuka nemuwulugumirako. /O- 

i : mwoyo gwa Mukama negumu jako 

namanyi,nagitagulatagula nga bwe- 
yanditagu'detagude omwaua gwe- 
mbuzi, 'songa talina kintu mu nga- 
loze: naye nātabūlira kitāwe ne- 
7 wakuba'de nyina kyakoze. Nase- 
rengeta nanyumya nomukazi, Sa- 
8 musoni niamusima nyo. E'banga 
bweryaitawo na'dayo okumutwala, 
nakyama okulaba omulambo gwe- 
mpologoma : era, laba, enjuki nga 
ziri mu mulambo gwempologoma 
9 nomubisi gwenjuki. Nagutwala ne- 
ngaloze, nagenda, ngalya atambula, 
na'jira kitawe ne nyina, nābawako, 
nebalya: naye natababilira ngo- 
mubisi agu'gye mu mulambo gwe- 
10 mpologoma. WKitawe nāserengeta 
eri omukazi Samusoni nafumbayo 
embaga; kubanga bwebaisanga o- 

11 kukola bwebatyo. Awo olwatuka 

bwebamulaba nebaleta ba'nabwe 

12 asatu okubera naye. Samusoni nā- 

= bagamba nti Kakano 9 kambako'ko- 

“| -lere ekiko'ko: bwemuliinza okuki- 

nzivinula enaku omusānvu eze- 

mbaga nga tezina'gwawo, nemuki- 


EKYABALAMUZI. 
gamba nti Obanga Mukama aba'de 






















































tegra, nendyoka mbawa ebyamba- 
lo ebya ‘t bafuta asatu nemiteko gye- 
18 ngoye asatu: naye bwemuliremwa 
okukimbūlira, 'mwe nemulyoka mu- 
mpa ebyambalo ebya bafuta asa- 
tu nemiteko gyengoye asatu. Ne- 
bamugamba nti Ko'kola ekiko'ko- 
14 kyo tukiwulire. Nābagamba nti 
Mu muli mwavamu e'mere, 
Ne mu wamanyi mwavamu obu- 
womerevu. 
Enaku satu neziitawo nebalemwa 
15 okuvūnula ekiko'ko. Awo olwatuka 
ku lunaku olwomusānvu nebaga- 
mba mukazi wa Samusoni nti ¥ Se- 
ndasenda 'balo atuvūnule ekiko'ko, 
ltuleme okukwokya 'gwe nenyumba 
ya kitiiwo omuliro: mwatuita oku- 
16 twavuwaza? si bwekiri? Mukazi 
wa Samusoni nakaba amaziga mu 
masoge nagamba nti ”Onkyawa 
bukyayi, 's0 tonjagala: wako'ko- 
lera ekiko'ko abana babantu bange 
notokimbiilirako 'nze. Namugamba 
nti Laba, sikibuliranga kitange ne- 
wakuba'de mange, 'gwe nākibūli- 
17 rako? Nakabira amaziga mu mą- 


soge enaku musanvu em nge- 
kyaliwo: awo olwātuka ku unaku 
olwomusinvu namubulira kubanga 


amutairira nyo: nābūlira abana 
bantube ekiko'ko kyeyako'kola. 
18 Abasaja abomukibuga nebamuga- 
mba ku lunaku olwomusanvu enju- 
ba nga tenagwa nti Ekisinga omu- 
bisi gwenjuki obuwomerevu kiki? 
era ekisinga empologoma amanyi 
kiki? Nabagamba nti 
Singa temwalimya nte yange, 
Temwandivunu'de kiko'ko kya- 
nge. 
19 Awo #omwoyo gwa Mukama ne- 
gumu'jako namanyi, naserengeta 
o KE yasukuloni, naba'tamu abasaja 
nsatu, ninyaga omunyago gwabwe, 
nabawa emiteko (gyengoye) abo a- 
bavūnula ekiko'ko. Obusiingubwe 
nebububiika, nayambuka eri enyu- 
20 mba ya kitawe. Naye mukazi wa 
Samusoni Pnebamuwa mu'ne,” gwe- 
yabanga naye nga ba mukwano. 
1 5 Naye olwatuka e'banga bwerya- 
itawo, nga bakungula eng'ano, 
Samusoni nakyalira mnkaziwe nga- 
lina tomwana gwembuzi; nayogera 
nti Naingira eri mukazi wange mu- 
nju. Naye kitawe natamuganya 
2 kuingira. Kitiwe nagamba nti Ma- 
zima mba'de ndowoza nga wamu- 
kyaira dala; kyenava muwa mu'no: 
mugandawe omuto tamusinga bu- 
langi? nkwegairi'de, mutwale mu 
3 kifokye. Samusoni nabagamba nti 
Omulundi guno ndiba nga siriko 
musango eri Abafirisuti, bwendiba- 
4 kolera akabi. Samusoni nagenda 
nakwata ebibe ebikumi bisatu, na- 








18. 24—16. 4. 


4 Balam. 
16. b. 


l Balam 
18. 6. 


m 
16. 18. 


16. 5—16. 33. 


è Balam. 
1. 16. 


“Kur. 2 
6 


NA 


/ Balam. 
14 6, 19. 


AR 
Ya 3.10. 


EKYABALAMUZI. 


'dira > ebitawuliro, nabikwataganya | 19 mukono gwabatali bakomole. Naye 


emikira, nateka ekitawuliro wakati 

5 wemikira ki'na ebirye. Awo bwe- 
IDA okukoleza ebitawuliro, na- 
ita okugenda mu ng'ano eri mu 
nimiro Eyabafirisuti, nayokya “ebi- 


nywa era neng'ano eri mu nimiro, | 20 mu Leki, okutusa lero. 


6 era nensuku zemizeituni. Awo 
Abafirisuti nebalyoka bogera nti 
Akoze bwatyo yani?  Nebogera 
nti Samusoni muko'domi Womu- 
timuna, kubanga yatwala mukaziwe 
namuwa mu'ne. Abafirisuti neba- 
asaba dnebokya omukazi ne 

7 kitawe omuliro. Samusoni naba- 
gamba nti Bwemukola bwemutyo, 
Birirema kubawalanako 'gwanga, 

8 nendyoka ndekera awo. Naba 'tira 
dala nyo nyini bangi nyo: nasere- 
ngeta nātūla mu lwatika olwomu- 
'jinja lya Etamu. 

9 Awo Abafirisuti nebayambuka, 
nebasisira mu Yuda, nebayanjāla 

10 mu Leki. Abasaja ba Yuda nebo- 
gera nti Kiki ekibayambusi'za oku- 
lwana nafe? Nebogera nti Twa- 
mbuse okusiba Samusoni, okumu- 

11 kola nga bweyatukola 'fe, Awo 
abasaja enkumi satu aba Yuda ne- 
balyoka baserengeta eri olwatika 
olwomu ' jinja lya Etamu, nebaga- 
mba Samusoni nti Tomanyi nga 
Abafirisuti “batufuga? kale kino 
kiki kyewatukola? Nabagamba nti 
Bo nga bwebankola, nange bwena- 

12 bakola. Nebamugamba nti Tuse 
rengese okukusiba, tukugabule mu 
mukono Gwabafirisuti. Samusoni 
nabagamba nti Mundairire obuta- 

13 ngwako 'mwe be nyini. Ncbogera 
naye nga bagamba nti Ne'da; naye 
tunakusibira dala, netukugabula 
mu mukono gwabwe: naye mazi- 
ma tetuku'te. Nebamusibya emi- 
gwa ebiri emigya, nebamulinyisa 

14 okuva mu 'jinja. Bweyatūka Ere- 
ki, Abafirisuti nebogerera wa'gulu 
bwebasisinkana naye : Jomwoyogwa 
Mukama negumu'jako namānyi, ne- 
migwa egyali ku mikonogye negi- 
tuka ngobugogwa obwoke'dwa omu- 
liro, ebyali bimusibye nebiva ku 

15 mikonogye. Nalaba oluba Iwendo- 


Katonda nayasa ekinya ekiri mun 
Leki, ama'zi negavamu; awo bwe- 
yamala okunywa, f omwoyogwe ne- 
gumu'damu, nalamuka: kyerwava 
lutimibwa erinya Enka'kole, oluli 
Nalamu- 
lira Isiraeri emyaka abiri £ mu na- 


ku Zabafirisuti. 
1 6 SAMUSONI nagenda Egaza, nala- 
bayo omukazi omwenzi, naingira 
2 gyali. iNebabulira) Abegaza nti 
Samusoni atuse wano. 4 Nebamu- 
zingiza, nebamutegera mu mulya- 
ngo gwekibuga okukesa obu'de, ne- 
basirika ekiro kyona, nga bogera 
nti Obu'de bukye tulyoke tumu'te. 
8 Samusoni neyebaka okutūsa etū- 
mbi, nāgolokoka mu 'tūmbi, nā- 
kwata euzi gi zomuzigo gwekibuga, 
nemifubeto gyombi, nabisimbulira 
dala byona era nekisiba, nabiteka 
ku kibegabegakye, nabitwala ku 
ntiko yolusozi oluli mu maso Ge- 
kebuloni. 
4 Awo olwatuka oluvanyuma nā- 
agala omukazi mu kiwonvu Sole- 
6 ki, erinyalye Derira. Abakūngu 
Babafirisuti nebayambuka gyali, ne- 
bamugamba nti t Musendesende o- 
labe amanyige amangi mwegasibu- 
ka, era kwetulisinzira okumusobo- 
la, tumusibe ¢ tumujeze: na'fe tuli- 
kuwa buli muntu ku'fe ebitundu 
6 ebya feza lmkumi mu kikumi. De- 
rira nagamba Samusoni nti Nkwe- 
gairi'de, mbulira amanyigo amangi 
mwegasibuka, era ekiinza okuku- 
7 siba okukujeza. Samusoni namu- 
gamba nti Bwebalinsibya enkolo- 
kolo embisi omusanvu ezitakaze, 
nendyoka nfūka omunafu, nemba 
8 ngomusaja omulala. Awo abakii- 
ngu Babafirisuti nebamuletera e- 
nkolokolo embisi omusanvu ezita. 
9 kaze, namusibya ezo. Era omu- 
kazi yalina abatezi ababera munju 
eyomunda. Namugamba nti Aba- 
firisuti bakugu'deko, Bamusoni. 
Nakutula enkolokolo, ngomugwa 
gwobugogwa bwegukutuka nga gu- 
tuse ku muliro. Awo amanyige ne- 


goi olubisi, nagolola omukonogwe, | 10 gatategereka. Derira nigamba Sa- 


nalu'dira, 9 nālu’sa abasaja lukumi. 
16 Samusoni nayogera nti 


musoni nti Laba, onduli'de, era 
o'nimbye: kakano nkwegairi'de, 


Oluba lwendogoi, entūmo nen- |11 mbilira ekiinza okukusiba. Namu- 


tumo, 
Olubalwendogoi Iwenzi'si'za aba- 
saja olukumi. 
17 Awo olwatuka bweyamala okwo-” 


gamba nti Bwebalinsibya obusibya 
emigwa emigya egitakozebwanga 
ku mirimu, nendyoka vfuka omu- 
nafu, nemba ngomusaja omulala. 


gera nasila oluba okuva mu nga- |12 Awo Derira na'dira emigwa emi- 


loze ; ekifo ekyo nekiitibwa Lama- 
18 suleki. Enyonta nemuliima nyo, 
nakabira Mukama, nayogera nti 
Otuwa'de okulokoka kuno okunene 


nomukono gwomu'duwo: ne kaka- | 13 nogye ngewuzi. 


no enyonta enenzi'ta, nengwa mu 


gya, namusibya egyo, namugamba 
nti Abafirisuti bakugu'deko, Samu- 
soni. Era abatezi bali bali munju 
eyomunda. Nagikutula ku miko- 
Derira nagamba 
Samusoni nti Okutiisa kakano o- 


b Balam. 
14. 16. 


“nyi. 6, 
19. 


d Balam. 
14, 16. 


“< Balam. 
13. 3. 


S1 Sam. 
28. 15, 16. 


# Kubal. 
16. 14 


EKYABALAMUZI. 


ndulira era o'nimba bulimbi: mbi- 
lira ekiinza okukusiba. Namnga- 
mba nti Bwonoluka emivumbo egyo: 
kumutwe gwange omusānvu nengo- 
ezirukibwa. Nazisibira dala no- 
ubambo namugamba nti Abafirisuti 
bakugu'deko, Samusoni. Nazukuka 
mu tulotwe, nakwakula olubambo 
lwomuti ogulukirwako, nengoye e- 
15 zirukibwa. Namugamba nti d Oi- 
nza otya okwogera nti Nkwagala, 
omutimagwo nga teguli nange? wa- 
kandulira emirundi gino esatu, 'Bo 
tonambilira amanyigo amangi mwe- 
16 gasibuka. Awo olwatuka bweya- 
mutairiranga buli lunaku nebiga- 
mbobye namwegairiranga, obula- 
mubwe nebwagala okufa enaku. 
17 Namubulira byona (ebyali mu) mu- 
timagwe, nāmugamba nti “Aka- 
mwano tekaitanga ku mutwe gwa- 
nge; kubanga ndi Muwonge eri 
Katonda okuva mu lubuto lwa mã- 
'nge: bwendiba nga mwere'dwa, 
amanyi gānge negalyoka ganvako, 
nenfuka omunafu, nemba ngomu- 
18 saja omulala yena. Derira bweya- 
laba ngamubuli'de byona (ebiba'de 
mu) mutimagwe, natuma naita aba- 
kiingu Babafirisnti ngayogera nti 
Mwambuke omulūndi guno gwo'ka, 
kubanga ambiili'de byona arana 
mu) mutimagwe. Awo abakūngu 
Babafirisuti nebalyoka bayāmbuka 
gyali, nga baleta efeza mu ngalo 
19 zabwe. Nāmwebasa ku mavivige; 
naita omusaja, namwa emivūmbo 
egyokumutwegwe omusānvu; nā- 
tanula okumujeza, amanyige nega- 
20 muvako. Nayogera nti Abafirisuti 
bakugu'deko, Samusoni. Nāzuku- 
ka mu tulotwe nayogera nti Nafu- 
luma ngobwe'da, nenekunkumula. 
Naye yali tamanyi nga / Mukama 
21 amulese. Awo Abafirisuti nebamu- 
kwata, 7 neba'gyamu amasoge; ne- 
bamuserengesa Egaza, nebamusi- 
bya enjegere zebikomo; nāsērānga 
22 mu nyumba eyekomera. Naye e- 
nviri ezokumutwegwe nezitanula 
okumera bweyamala okumwebwa. 
33 Awo abakiingu Babafirisuti neba- 
kung'ana okuwayo sadaka enene eri 
i Dagoni katonda wabwe nokusa- 
nyuka : kubanga bayogera nti Ka- 
tonda wa'fe agabu'de Samusoni o- 
mulabe wa'fe mu mukono gwa'fe. 
24 Awo abantu bwebamulaba £ nebate- 
ndereza katonda wābwe: kubanga 
bayogera nti Katonda wa'fe agabu- 
'de omulabe wa'fe mu mukono gwa- 
'fe, era omuzikiriza wensi yewa fe, 
25 eyatu'tako abangi. Awo olwātuka 
emitima gyabwe bwegyali gisanyu- 
se, nebogera nti Muite Samusoni 
atunyumizeko. Nebaita Samusoni 
okumu'gya mu nyumba eyekomera ; 
nabanyumizako (ngali) mu maso 


14 


gābwe: nebamuteka wakati wempa- 
26 gi. Samusoni nagamba omulenzi 
eyali amuku'te ku mukono nti Nde- 
ka okuwamanta empagi eziwanirira 
27 enju,nzesigameko. Era enju yeri 
e'ju'de abasaja nabakazi; era rba. 
kungu Babafirisuti bali bali awo 
bona; ne wa'gulu kunju kwaliko 
abasaja nabakazi nga nkumi satu 
abali batanulira Samusoni ngaba- 
28 nyumizako. Awo Samusoni niki- 
bira Mukama nayogera nti Ai Mu- 
kama Katonda, 'nji'jukira, nkwe- 
gairira, ompe amanyi, nkwegairira, 
omulindi guno gwo'ka, ai Katonda, 
mpalane e'gwanga mangwago ku 
Bafirisuti olwamaso gange gombi. 
29 Samusoni nakwata empagi zombi 
eza wakati ezāwanirira enju, nAze- 
sigamako, omukonogwe ogwadyo 
nga guli kwemu, nogwa kono nga 
30 ku ndala. Samusoni nayogera nti 
Nfire wamu Nabafirisuti. Nakuta- 
ma namänyige gona; enju negwa 
ku bakingu ne ku bantu bona abali 
omwo. Bwebatyo abafa beya'tira 
mu kufakwe bali bangi okusinga 
31 beya'ta nga mulamn. Awo baga- 
ndabe nenyumba yona eya kitiwe 
nebaserengeta nebamutwala, neba- 
mwambusa, nebamuzika wakati 
m Wezola ne Esutaoli mu kifo ekyo- 
kuzikangamu ekya Manowa kitawe. 
Nalamulira Isiraeri emyaka abiri. 
1 7 Awo waliwo omusaja owomunsi 
ya Efulaimu eyensozi erinyalye 
2 Mika. Nagamba nyina nti Ebitū- 
ndu ebya feza lukumi mu kikumi 
ebyaku'gyibwako, ebyakukolimya 
ekikolimo nokwogera nokyogera mu 
matu gange, laba, feza eri nange; 
'nze nagitwala. Nyina nāyogera 
nti Omwana wange awebwe omuki- 
3 sa Mukama. Na'za ebitiindu biri 
ebya feza lukumi mu kikumi eri 
nyina, nyina nayogera nti Mazima 
njawula feza eno eri Mukama okuva 
mu mukono gwange olwomwana 
wange, okukola 4 ekifananyi ekyole 


18. 14—17. 8. 





l Yer. 15. 
15. 


a Kuv. 20. 


b nekifananyi ekisantise: kale ka- |4 


4 kano nagi'za eri 'gwe. Awo bwe- 
ya'za ebintu eri nyina, nyina nā- 
twala ebitūndu ebya feza ebikumi 
bibiri, nabiwa tomukozi asānūsa, 
oyo nabikoza ekifananyi ekyêle ne- 
kifananyi ekisaniise: nekibêra mu 

5 nyumba ya Mika. Era omusaja 
oyo Mika yalina enyumba ya baka- 
tonda, natunga 4ekānzu, ne ° bate- 


rafi, naviwula omu ku batabanibe, | £ 
6 oyo nāfūka kabonawe. /Mu naku | ya 


ezo nga tewali kabaka mu Isiraeri: 
9 buli muntu yakolānga ekyabānga 
mu masoge ye ekiriingi. 

7 Era waliwo omuvubuka eyava 
mu ? Besirekemuyuda, owekika kya 


8 Yuda, Omulevi, nabêra eyo. Omu- |! 


è Lev. 19. 
4 


17. 9— 18. 24. 





/ Yos. 19. 
G. 


#lu 1 


saja oyo naya mu kibuga, mu Besi- | 
rekemuyuda, okubêra gyanainza o- 


kulaba (ekifo): natuka munsi ya 
Efulaimu eyensozi eri enyumba ya 

9 Mika, ngatambula. Mika namuga- 
mba nti Ova wa? Namugamba nti 
'Nze Mulevi Owebesirekemuyuda, 
era ng'enda okubera gyenainza oku- 

10 laba (ekifo). Mika namugamba nti 
Bēra nange, kobere gyendi !kita- 
nge era kabong, nange nakuwanga 
ebitundu ebya feza kumi % buli 
mwaka, nebyokwambala omuteko 
gumu, nebyokulya. Awo Omulevi 
11 naingira. Omulevi na'kiriza oku- 
bera nomusaja oyo; omulenzi oyo 
nabera gyali ngomu ku batabanibe. 
12 Mika nayawula Omulevi, omulenzi 
oyo nafuka kabonawe, nabera mu 
13 nyumba ya Mika. Mika nalyoka 
ayogera nti Kakano 'manyi nga Mu- 
kama anankolinga bulungi, kuba- 
nga nina Omulevi okuba kabona 


wange. 
1 8 a Mu naku ezo nga tewali kaba- 
ka mu Isiraeri: ne mu naku ezo 
bekika Kyabadani benonyeza obu- 
sika obwokutūlamu ; kubanga oku- 
aa ku lunaku olwo obusika bwa- 
bwe bali nga tebanabuwebwa mu 

2 bika bya Isiraeri. Awo abana ba 
Dani nebatuma abomukika kyabwe 
abasaja batano ku muwendo gwa- 
bwe gwona, abasaja abazira, okuva 
mu “Zola ne mu Esutaoli, 4 okuke- 
'ta ensi nokugikebera ; nebabaga- 
mba nti Mugende mukebere ensi : 
nebatuka munsi ya Efulaimu e eye 
nsozi, eri enyumba ya Mika, ne 

8 sula omwo. Bwebāli bali eyo ku 
nyumba ya Mika, nebategera e'do- 
bozi Iyomuvubuka Omulevi: neba- 
kyama okugenda eyo, nebamuga- 
mba nti Ani eyakuleta wano ? era 
okola ki mu kifo kino? era kiki 

4 kyolina wano? Nā ba nti 
jagan b ne bwatyo Mika bweyanko- 

ra, nange nenfūka kabo- 

5 ken ebam ba nti Tukwe- 
gairira, “biiza Katonda atulagule, 
tumanye obanga olugendo lwa'fe 

6 lwetugenda luliba nomukisa. Ka- 
bona nabagamba nti Mugende mi- 
rembe: olugendo Iwa'mwe lwemu- 
genda luli mu maso ga Mukama. 

7 Awoabasajaabo abatano nebalyo- 
ka begendera, nebatūka / Eraisi, ne- 
balaba abantu abali omwo, nga ba- 
tala mirembe, ngengeri Eyabasido- 
ni bweri, nga basirise nga balina 
emirembe ; kubanga tewali muntu 
munsi nanyini buinza eyandiinzi za 
okubaswaza mu kigambo kyona, era 
babali wala Abasidoni, 'so teba'sa- 

8 nga kimu na muntu yena. Neba- 
tuka eri da babwe v Ezola ne 
. Esutaoli : anda babwe nebaba- 


EKYABALAMUZI. 


9 gamba nti Mwogera mutya? Ne- 
bogera nti i Mugolokoke twambuke 
okulwana nabo: kubanga tumaze 
okulaba ensi, era, laba, ningi nyo: 
na'mwe £ musirise ? temugayala ku- 

10 genda nokuingira okulya ensi. Bwe- 
muligenda, mulisanga abantu aba- 
tamanyiri'de, era ensi ngazi : kuba- 
nga Katonda agibawa'de mu muko- 
no gwa mwe; lekifo ekitabulwamu 
kintu ekiri munsi. 

Newavayo okugenda abomukika 
Kyabadani, abava mu Zola ne mu 
Esutaoli, abasaja lukaga abesiba e- 
12 byokulwanyisa. Nebambuka, ne- 

basisira mu » Kiriasuyealimu mu 

Yuda: kyebava baita ekifo ekyo 

n Makanedani okutūsa lero: laba, 
13 kiri nyuma Wekiriasuyealimu. Ne- 

bavayo nebatūka munsi ya Efulai- 

mu eyensozi, neba'ja nebatuka ku 
14 nyumba ya Mika. Awo abasaja 
batano abagenda okuke'ta ensi Eye- 
raisi neba damu nebagamba baga- 


11 


221 


Yos. 2 
23, H. 


k Yos. 18. 
3 


1 Rasek. 
22. 3. 


Ma 8.9. 


a Yos. 9. 
17. 


“ Balam. 
13. 25. 


nda babwe nti Mumanyi nga mu |” Balam. 


nyumba zino mulimu ekanzu, ne 
baterafi, nekifananyi ekyole, neki 
fananyi ekisānūse ? kale 'no mulo- 
15 woze ekibagwanira okukola. Ne- 
bakyāmira eyo, nebaja nebatūka 
ku nyumba yomuvubuka Omulevi, 

e nyumba ya Mika, ? nebamubūza 


16 bwali. Nabasaja bali olukumi abe- | 27 


siba ebyokulwanyisa abokubana ba 


Dani bali baimiri' de ku mulyango | 2 Sam. 


17 gwa wankaki. Nabasaja abatāno 
abagenda okuke'ta ensi nebambuka 
nebaingira omwo, ” nebatwala eki- 
fananyi ekyole, nekanzu, ne bate- 
rafi, nekifananyi ekisanise : ne ka- 
bona yali simin'de ku mulyango 
gwa wankaki wamu nabasaja bali 
olukaga abesiba ebyokulwanyisa. 

18 Awo abo bwebaingira mu nyunba 
ya Mika neba'gyamu jan mah e- 

yõle nekanzu ne baterafi nekifa- 
nanyi ekisanuse, kabona nabaga- 

19 mba nti Mukola ki ? Nebamugamba 
nti Sirika, s engalozo oziteke ku ka- 
mwako ogende na'fe, obëre gyetuli 
kita'fe era kabona : kisinga obulii- 
ngi gwe tokubera kabona eri e- 
nyumba yomuntu omu, oba okuba 
kabona eri ekika nenyumba mu Isi- 

20 raeri? Omutima gwa kabona negu- 
sanyuka, nātwāla ekanzu ne bate- 
rafi nekifananyi ekyole, nägenda 

21 wakati mu bantu. Awo nebakyuka 
nebegendera, nebakulembeza abana 

22 abato nensolo nebintu. Bwebali 
balese enyunia walako enyumba ya 
Mika, abasaja abali mu nyumba e- 
ziriranye enyumba ya Mika neba- 
kung 'ana, nebatūka ku bana ba 

23 Dani. Nebakowola abana ba Dani. 
Nebakyūsa amaso gabwe nebaga- 
mba Mika nti Oba de otya oku'ja 

24 nekibina ekyenkani de wano? Na- 


17. 4, 3. 


r Balam. 
17. 4 b. 





222 


Wai 


“ Lub. 31. 
30. 


“ Yos. 19. 
47, 





EKYABALAMUZI. 


ange benakola, ne kabona, nemwe- 
gendera, nange nina ki nate ? kale 
mumbiiza mutya nti Oba'de otya? 
25 Abina ba Dani nebamugamba nti 
E'doboziryo lireme okuwulirwa 
mu'fe, abasaja abobusūngu baleme 
okubagwako, nawe nofa nabomu- 
26 nyumbayo. Abana ba Dani nebe- 
gendera: awo Mika Aa Lain nga 
bamuinze amanyi nakyiika na'dayo 
27 mu nyumbaye. Nebatwala ebyo 
Mika byeyali akoze, ne kabona gwe- 
yalina, nebatiika Eraisi, eri abantu 
abali basirise abatamanyiri de, ne- 
baba'ta nobwogi bwekitala; ekibu- 
28 ga nebakyokya omuliro. 'So tewa- 
awo mulokozi, kubanga kyali wala 
Nesidoni, '80o teba'sanga kimu na 
muntu yena; era kyali mu kiwonvu 
ekiriranye Ebesulekobu. Nebazi- 
29 mba ekibuga nebatula omwo. Ne- 
batiima ekibuga erinya lyakyo Da- 
ni, ngerinya lya Dani jaja wabwe 
bweryali zeyazālirwa Isiraeri: naye 
erinya lyekibuga lyali Laisi olube- 
30 ryeberye. Awo abana ba Dani ne- 
besimbira ekifananyi kiri ekyole: ne 
Yonasani, mutabani wa “Gerusomu, 
mutabani wa Musa, ye ne batabani- 
be be bili bakabona eri ekika Kya- 
badani okutūsa ku lunaku ensi lwe- 
31 yanyagirwako. Awo nebesimbira 
ekifananyi kya Mika ekyole kyeya- 
kola, enaku zona benyumba ya Ka- 
tonda ngekyali mu Siro. 


1 Awo olwatuka mn naku ezo, nga 
atewali kabaka mu Isiraeri, ne- 
wabawo Omulevi eyatula emitala 
wensi ya > Efulaimu eyensozi, eya- 
'gya omuzana mu “Besirekemuyuda 

2 namuwasa. Omuzanawe namuso- 
byako ngayenda, namunoba nage- 
nda mu nyumba ya kitawe mu Be- 
sirekemnyuda, namalayo e'binga 
3 lyemyezi ena. 'Ba nagolokoka nā- 
mugoberera okumubilira ebyeki- 
sa, okumukomyawo, ngalina omu- 
'duwe, nendogoi biri: namuingiza 
mu nyumba ya kitiwe: awo kitawe 
womuwala bweyamulaba, nasanyu. 

4 ka okusisinkana naye. Muko'do- 
miwe, kitawe womuwala, namulwi- 
sa; namalayo naye enaku satu: 
bwebatyo nebalya nebanywa neba- 
5 sulaeyo. Awoolwatuka ku lnnaku 
olwokuna nebagolokoka enkya mu 
makya, naye nāgolokoka okwege- 
ndera: kitawe womuwala apania 
muko'domiwe nti Sanyusa omnti- 
magwo naka'mere mulyoke mwege- 

6 ndere. Awo nebatūla, nebalya ne- 
banywa, bombi wamn: kitiwe wo- 
muwala nagamba omusaja ntiNkwe- 
gairi'de, 'kiriza osulewo, omutima- 
7 dak gusanyuke. Omusaja nigolo- 
oka okwegendera; naye muko'do- 


yogera nti “Munziyeko bakatonda | 


miwe dnamwegairira, nasulayo na- 
8te. Nagolokoka enkya mu makya 
ku lunaku olwokutano okwegende- 
ra; kitawe womuwala nayogera nti 
Sanyusa omutimagwo, nkwegairi- 
'de, mubere wano okutisa obu'de 

9 bwebunakira; nebalya bombi. O- 
musaja bweyagolokoka okwegende- 
ra, ye nomuzanawe nomu'duwe, 
muko'domiwe kitawe womuwala nā- 
mugamba nti Laba, kakano obu'de 
bunatera okuwungera, mbegairi'de 
musulewo : laba obu'de bugenda 
buziba, bera wano, omutimagwo 
gusanyuke; enkya mukere okuta- 
10 mbula, o'deyo e'ka. Naye omusaja 
nata'kiriza kusulayo, naye nagolo- 
koka neyegendera, naitiuka emitala 
tWeyebusi (ye Yerusalemi): era nga- 
lina naye endogoi biri eziriko ama- 
tandiko; era nomuzinawe ngali 

11 naye. Bwebali bali kumpi Neye- 
busi, obu'de bwali buitiri'de nyo; 
omu'du nagamba mukamawe nti 
'Jangu, nkwegairi'de, tukyame tui- 
ngire mu kibuga kino Ekyabaye- 
12 busi, tusule omwo. Mukamawe na- 
mugamba nti Tetukyame kuingira 
mn kibuga kya mu'na gwinga, atali 
wa bana ba Isiraeri; naye tunaso- 
13 moka okugenda Egibea. Nagamba 
omu'dnwe nti 'Jangu tusemberere 
ekimu ku bibuga ebyo; era tuna- 
14 sula mu Gibea oba mu Lama. Awo 
nebatambula nehegendera; obu'de 
nebubazibirira (nga bali) kumpi Ne- 

15 gibea. ekya Benyamini. Nebakya- 
mira eyo, okuingira okusula mn 
Gibea: naingira nātūla mu lugūdo 
lwekibuga: kubanga tewabawo mu- 
ntu /abaingiza mu nyumbaye okn- 

16 basuza. Awo, laba, omuka'de na'ja 
ngava mu mirimngye mu nimiro 
akawnngezi; era omusaja oyo yali 
wa nsi ya Efulaimu eyensozi, yali 
atiila mu Gibea: naye abasaja abe- 
17 kifo bali Babenyamini. Naimusa 
amasoge, nalaba omnise oli mu łu- 
gūdo Iwekibuga; omuka'de nayo- 
gera nti Ogenda wa? era ova wa? 
18 Namngamba nti Tuva mn Besireke- 
muyuda nga tugenda emitala wensi 

ya Efulaimu eyensozi; gyenava 
neng'enda Ebesirekemuyuda: ne ka- 
kano ng'enda mu nyumba ya Mu- 
kama; 's6 tewali muntu anyingiza 
19 mu nyumbaye. Naye fwaliwo ebi- 
sasiro era nebyokulya ebyendogoi 
za'fe; era waliwo e'mere yange no- 
mwenge nebyomuzanawo, nebyo- 
muvubuka ali awamu naba'dnbo : 
20 ktetuliko kyetwetāga. Omuka'de 
nayogera nti! Emirembe gibe gyoli; 
naye byona byewetaga bibere ku- 
'nze; kyo'ka mtemusula mu lngiido. 

21 Awo namuingiza mu nyumbaye, 
nendogoi naziwa ebyokulya: #ne- 


18. 25—19. 21. 


4Lub.19.3. 


“ Yos. 18. 
63. 


Z la. 318 
Mat. 25.38, 


43. 
Beb. 13.2 


k Balam. 
Ja 10. 

l Lub. 43. 
B. 


= Lub. 19. 
2 


"Lab. 8. 


baniba ebigere byabwe, nebalya | 24 


e tranggana nga aana aana aaa TA, 





19. 22—20. 18. 


20. 5. 


FLub. 19.7. 


"Lab 347. 
2 Sam. 13. 
12 


"Mad ii 





22 nebanywa. Awo bwebali nga he- 
sanyusa emitima, laba, abasaja abo- 
mukibuga, °abäna ba Beriali, neba- 
zingiza enyumba enjui zona, nga 
bakona ku lu'gi; nebogera ne na- 
nyini nyumba, omuka'de oli, nga 
bagamba nti Fulumya omusaja oyo 
aingi'de mu nyumbayo tulyoke tu- 

28 mumanye. Omusaja, nanyini nyu- 
mba, näbafulumira naibagamba nti 
P Ne'da, baganda bange, mbegairira, 
temukola bubi obwenkani'de wano; 
kubanga omusaja ono aingi'de mu 
nyumba yange, ” temukola kya busi- 

24 rusiru kino. Laba, muwala wange 
wuno, atamanyanga musaja, nomu- 
zanawe; abo benāfulumya kakano, 
na'mwe #mubatowaze, mubakole 
nga bwemunalaba nga kiringi: 
naye omusaja ono temumukola kya 
busirusiru kyonaekiring'angaekyo. 

25 Naye abasaja nebagana okumuwu- 
lira: awo omusaja nakwata omu- 
zanawe, namufulumya gyebali; ne- 
bamumanya, nebamwondna oku- 
kesa obu'de: awo emambya bweya- 

26 sala, nebamuta. Awo omukazi na- 
'ja obu'de nga bukya, nagwa ku lu- 
'gi Iwenyumba eyomusaja omwali 
mukamawe okutiisa obu'de bwe- 

27 bwakya. Awo mukamawe nagolo- 
koka enkya, na'gulawo enzi'gi ze- 
nyumba, nafuluma okwegendera: 
era, laba, omukazi omuzanawe yali 
agu'de ku lu'gi Iwenyumba, enga- 

28 loze nga ziri ku mulyango. Namu- 
gamba nti Golokoka tugende; naye 
nga tewali a'damu: nalyoka amu- 
twalira ku ndogoi; omusaja nago- 
lokoka neyegendera mu kifokye. 

29 Awo bweyatūka mu nyumbaye, na- 
"dira akambe, nakwata omuzanawe, 
t nāmusalamu, ngamagiimbage bwe- 
gali, ebitundu kumi na bibiri, nā- 
muwereza okubunya ensalo zona 

30 za Isiraeri. Awo olwātuka bona 
abalaba ekyo nebogera nti Ekikolwa 
ekiri ng'anga kino tekikolebwanga 
'so tekirabwanga okuva ku lunaku 
abana ba Isiraeri Iwebayambukira- 
ko okuva munsi Yemisiri okutusa 
lero: #mukirowoze, mukitese, mwo- 


gere. 
20 Awo abana ba Isiraeri bona ne- 
balyoka bafuluma,ekibinan eki- 
kung'ana ngomuntu omu, okuva ku 
a Dani okutuka ku Beeruseba, wamu 
nensi Yegireadi, eri Mukama Emi- 
2 zupa. Abakūngu babantu bona, 
abebika byona ebya Isiraeri, nebe- 
raga mu kung'aniro lyabantu ba 
Katonda, abasaja abatambula ne- 
bigere abāsõwolānga ebitala obusi- 
3 rivu buna. [Era abana ba Benya- 
mini bali bawuli'de ngabāna ba 
Isiraeri bayambuse Emizupa.) A- 


bana ba Isiraeri nebogera nti Tuba | 


EKYABALAMUZI. 





lire, obubi buno bwakolebwa butya ? 


4 Awo Omulevi 'ba womukazi gwe- 
ba'ta, na'damu nayogera nti > Na. 
tuka Egibea, ekya Benyamini, 'nze 

5 nomuzana wange, okusulayo. Aba- 
saja Abegibea nebangolokokerako, 
nebazingiza enyumba enjui zona 
mwenali ekiro; 'nze bali bagala o- 
kunzi'ta, nomuzana wange “bamu- 

6 kwata, era yafa. “Nentwala omu- 
zana wange, ne'musalasala ebitū- 
ndu, ne muwereza okubunya ensi 

ona eyobusika bwa Isiraeri: ku- 
anga bakola ekyobukaba era ekyo- 

7 busirnsiru mu Isiraeri. Mulabe, 
'mwe abana ba Isiraeri, 'mwena, 
mulete amagezi ga'mwe mutese. 

8 Abantu bona nebagolokoka ngo 
muntu omu nga bogera nti Tewali 
muntu mu'fe aligenda mu wemaye, 
'so tewali mu'fe alikyama okningira 

9 mu nyumbaye. Naye kakano eki- 
gambo kyetulikola Egibea kye kino; 
(tulyambuka) okulwana nakyo nga 

10 tukubye takalulu; era tuli'gya a- 
basaja kumi ku (bali) kyasa oku- 
bunya ebika byona ebya Isiraeri, 
era kikumi ku (buli) Jukumi, era 
lukumi ku (buli) kakumi, okusa ki- 
ra abantu e'mere, bwebalitūka Egi- 
bea ekya Benyamini balyoke ba- 
kole ngobusirusiru bwona bwebuli 

11 bwebākolera mu Isiraeri. Awo a- 
basaja bona aba Isiraeri nebaku- 
ng'anira ku kibuga, nga bega'se 
ngomuntu omu. 

12 Awo/Jebika bya Isiraeri nebatu- 
ma abantu okubunya ekika kyona 
ekya Benyamini nga bogera nti 
Bubi ki obwo obwakolebwa mu- 

18 mwe? Kale kakano muweyo aba- 
saja, 9 abana aba Beriali, abali mu 
Gibea, tulyoke tuba te, i tu'gyemu 
obubi mu Isiraeri. Naye Benya- 
mini nagana okuwulira e'dobozi 
lya baganda bābwe abina ba Isirae- 

14 rì. Awo abana ba Benyamini ne- 
bava mu bibuga nebakung'anira E- 

ibea, okugenda okutabila sbana 

15 ba Isiraeri. Abana ba Benyamini 
nebababala ku lunaku olwo abāva 
mu bibuga abasaja abaso wolanga 
ebitala kobukumi bubiri mu kakaga, 
obuta'sako abo abātūla mu Gibea, 
bebabala abasaja abalonde lusinvu. 

16 Mu bantu bano bona mwalimu aba. 
saja abalonde laba kono lusanvu; 


buli omu yainza okuvumulira amai- | ` 


nja noluviri, natasubwa. 

17 Abasaja ba Isiraeri, obuta'sako 
Benyamini, bābabala ™abasaja a- 
basowolanga ebitala obusirivu bu- 

18 na: abo bona bazira. Abana ba 
Isiraeri nebagolokoka, *”nebayā- 
mbuka Ebeseri, °nebabūza Katonda 
abalagule; nebagamba nti Ani ali- 
soka okutwāmbukira okulwāna na- 
bāna ba Benyamini? Mukama nā- 


JMa.13.14. 
Yos. 22. 13, 
16. 


IMa.13.13. 
iMa. 13. 5. 


224 


EKYABALAMUZI. 


nti PYuda yalisoka. Abana 


P Balam. | 19 yogera 
L 2. ba eiraeri nebagolokoka enkya, ne- 


r Yos 18.1. 
Sam. 


“ Yos. 8. 4. 


“Yos. 8. 5, 
6 


20 basisira ku Gibea. Abasaja ba Isi- 
raeri nebafuluma okulwana ne Be- 
nyamini; abasaja ba Isiraeri ne- 
basimba enyiriri okulwanira nabo 

21 Egibea. Awo abina ba Benyamini 
nebava mu Gibea nebame'ya wansi 
nebazikiriza ku lunaku olwo aba- 
saja obukumi bubiri mwenkumi biri 

22 ku Baisiraeri. Awo abantu, abasaja 
ba Isiraeri, nebegumya emyoyo, 
nebasimba enyiriri nate mu kifo 
mwebili bazisimbi'de ku lunaku 

23 olwoluberyeberye. (Era abana ba 
Isiraeri nebalinya nebakabira ama- 
ziga mu maso ga Mukama oku- 
tusa akawungezi; nebabuza Muka- 
ma nga bogera nti Nasembera nate 
okulwana nabana ba Benyamini 
muganda wange? Mukama nayo- 
gera nti Yambuka okulwana naye. | 

24 Awo abina ba Isiraeri nebase- 
mbera okulwana nabāna ba Benya- 

25 mini ku lunaku olwokubiri. Be- 
nyamini nava mu Gibea ku lunaku 
olwokubiri okulwana nabo, neba- 
me'ga wansi nebazikiriza nate a- 
basaja kakumi mu kanana ku 
Isiraeri; abo bona basowolanga 

26 ebitala. Awo abana ba Isiraeri bo- 
na nabantu bona nebalyoka ba- 
linya nebatūka Ebeseri, nebakaba 
amaziga, nebatula eyo mu ma- 
so ga Mukama, nebasiba ku lu- 
naku olwo okutusa akawungezi; 
nebawayo ebiwebwayo ebyokebwa 
nebiwebwayo olwemirembe mu ma- 

27 so ga Mukama. Abana ba Isiraeri 
nebabūza Mukama, [kubanga ” sa- 
nduko eyendagāno ya Katonda ya- 

28 liyo mu naku ezo, ne? Finekasi mu- 
tabani wa Ereazali mutabani wa 
Aloni! yaimirirānga mu maso gayo 
mu naku ezo? nga bogera nti Nā- 
fuluma nate omulūndi ogwokusatu 
okulwana nabāna ba Benyamini 
muganda wange nantiki nālekera 
awo? Mukama nayogera nti Ya- 
mbuka; kubanga enkya namuga- 

29 bula mu mukonogwo. Awo Isiraeri 
“na'sawo abatezi okutega Gibea 
enjui zona. 

80 Awo abana ba Isiraeri nebāmbu- 
ka okulwana nabana ba Benyamini 
ku lunaku olwokusatu, nebasimba 

31 enyiriri zabwe ngolulala. Abana 
ba Benyamini nebafuluma okulwa- 
na nabantu, nebasendebwasende- 
bwa okuva ku kibuga; nebatannla 
okukuba noku'ta ku bantu, ngolu- 
lala, mu ngudo, olumu lwe Iwambu- 
ka Ebeseri, nolulala Egibea, (ne) 
mu nimiro, abasaja ba Isiraeri nga- 

32 satu. Abāna ba Benyamini nebo- 
gera nti Bame'ge'dwa mu maso ga- 


'fe '"ugoluberyeberye. Naye abana : 47 basaja bazira. 


ba Isiraeri nebogera nti Tu'duke, 


tubasendesende okuva ku kib 

33 bagende mu ngudo. Abasaja 
Isiraeri bona nebagolokoka nebava 
mu kifo kyabwe, nebasimba enyiriri 
zabwe mu Baalutamali: nabatēzi 
ba Isiraeri nebafubutuka okuva mu 
kifo kyabwe, okuva mu Maalegeba. 

34 Newaita okulwana Negibea abasaja 
abalondebwa mu Isiraeri yena ka- 
kumi, nebalwana nyo: naye bali 
tebamanyi ngakabi kabali kumpi. 

35 Mukama nakuba Benyamini mu 
maso ga Isiraeri: abana ba Isiraeri 
ku lunaku olwo nebazikiriza ku 
Benyamini abasaja obukumi bubiri 
mwenkumi tano mu kikumi: abo 
boua basowolanga ebitala. 

36 Awo abana ba Benyamini neba- 
laba nga bakubi'dwa: kubanga aba- 
saja ba Isiraeri basegulira Benya- 
mini, kubanga bali besize abatezi be. 

37 bali bateze'za Egibea. Awo v abatezi 
nebanguwa nebafubutuka ku Gibea; 
abatezi nebasembera enjui zona, 
neba'ta ekibuga kyona nobwogi 

38 bwekitala. Era akabonero abasaja 
ba Isiraeri nabatezi kebali balaga- 
nye ke kano, bo okunyosa ekire 
ekinene ekyomu'ka okuva mu ki- 

39 buga. Abasaja ba Isiraeri neba- 
kyuka mu lutalo, ne Benyamini 
natanula okukuba noku'ta ba- 
saja ba Isiraeri abasaja ngasatu : 
kubanga bayogera nti Mazima ba- 
me'gedwa mu maso ga'fe nga mu 

40 lutabalo olwoluberyeberye. Naye 
ekire bwekyasoka okunyoka okuva 
mu kibuga ngempagi yomu ka, Aba- 
benyamini ?nebatunula enyuma, 
era, laba, ekibuga kyona nga ki- 

41 nyoka okutiisa mu 'gulu. Awo aba- 
saja ba Isiraeri nebakyuka, abasaja 
ba Benyamini nebawunikirira: ku- 
banga balaba ngakabi kabatuseko. 

42 Awo nebakuba amabega mu maso 
gabasaja ba Isiraeri okugenda mu 
'kubo (eri'da mu) 'dungu; naye olu- 
talo nerubagoberera kumpi; nabo 
abava mu bibuga nebabazikiriza 

43 wakati mubyo. Nebazingiza Aba- 
benyamini enjui zona, nebabai'ga- 
nya, nebabalinyirira mu bisulo bya- 
bwe, okutūsa emitala Wegibea ku 

44 lni lwebuvanjuba. Newagwa ku 
Benyamini abasaja kakumi mu ka- 
nana; abo bona basaja bazira. 

45 Nebakyuka neba'duka mu 'kubo 
lye'dangu okutūka ku 'jinja lya 
a Limoni: nebafūza abali ba'duse 

mu ngudo abasaja enkumi tano; 
nebabai'ganya okutuka Egidomu, 
nebaba'tako abasaja enkumi biri. 

46 Bwebatyo bona abagwa ku lunaku 
olwo ku. Benyamini bali abasaja 
obukumi bubiri mwenkumi tino 
abasowolanga ebitala; abo bona 





20. 197. 


Y Yos,8.19. 


:Yos.8 30. 


“Tus. 18 
32 


Naye > abasaja lu- | è Ralam. 


kaga nebakyuka neba'dukira mu |% 14 





20. 48—21. 25. 


wi 2 


2.1. 


è Balam. 
30. 3). 


Kabu 
F3 T 


'kubo Iyo'dungu nebatūka ku 'jinja 
lya Limoni, nebabcra mu 'jinja lya 
Limoni okumalayo emyezi ena. 
48 Abasaja ba Isiraeri nebakyūka nate 
okulwana nabana ba Benyamini, 
nebaba ta nobwogi bwekitala, eki- 
buga kyona era nente ne byona 
byebisanga: era nebibuga byona 
byebasanga nebabyokya. 


Era abasaja ba Isiraeri bali 
balai'de mu 8 Mizupa nga bogera 
nti Tewabanga kufe alimuwa 
Benyamini omuwalawe okumuwa- 
2sa. Abantu neba'ja b Ebeseri, ne- 
batūla eyo okutūsa akawungezi mu 
maso ga Katonda, nebaimusa ama- 
lobozi gabwe, nebakaba nyo amazi- 

3 ga. Nebogera nti Ai Mukama Ka- 
tonda wa Isiraeri, kiki ekirese kino 
mu Isiraeri, lero ekika kimu oku- 

4 bula mu Isirneri? Awo olwatuka 
enkya abantu nebagolokoka mu ma- 
kya, nebazimba eyo ekyoto, neba- 
wayo ebiwebwayo ebyokebwa nebi- 

b webwayo olwemirembe. Abāna ba 
Isiraeri nebogera nti Aluwa mu 
bika byona ebya Isiraeri cata- 
ambuka eri ekung'aniro eri Mu- 
ama? Kubanga bali balai'de eki- 
rairo ekikulu kwoyo atayambuka 
eri Mukama Emizupa nga bogera 

6 nti Talirema ku'tibwa. Abana ba 
Isiraeri nebe'jusa olwa Benyamini 
muganda wabwe nebogera nti Wa- 
liwo ekika kimu lero ekyazikirizi- 

7 bwa mu Isiraeri. Tulibalabira tu- 
tya abakazi abo abasiga'dewo, ku- 
banga twalaira Mukama obutaba- 
wanga ku bawala ba'fe oknbawasa ? 

8 Nebogera nti Kika ki ku bika bya 
Isiraeri ekitayambuka eri Mukama 
Emizupa? Era, laba, mu 4 Yabe- 
sugireadi temwava muntu oknge- 
nda mu lusisira eri ekung'aniro. 

9 Kubanga abantu bwebabalibwa, la- 
ba, nga tewaliwo kwabo abatiila 
10 mn Yabesngireadi. Ekibina neki- 
tumayo abasaja kakumi mwenkumi 
biri kwabo abasinga obuzira, neba- 
balagira nga bogera nti “ Mugende 
mu'te nobwogi bwekitala abatūla 
mu Yabesugireadi, wamu nabakazi 


za dala buli musaja na buli muka- 
12 zi eyali asuze nomusaja. Nebalaba 
mwabo abatiila mu Yabesugireadi 
abawala abato bina, abatamanya- 
nga musaja okusula naye: eya G 


EKYABALAMUZI 


225 





leta mu lusisira 9 Esiro, ekiri mu. |? Yoe.181. 


nsi ya Kanani. 

183 Awo ekibina kyona nebatuma ne- 
bogera nabana ba Benyamini “abali 
mu 'jinja lya Limoni, nebabalangi- 

14 ra emirembe. Awo Benyamini na- 
komawo mu biro ebyo; nebabawa 
abakazi bebali bawonye'za obuta- 
ba'ta ku bakazi Abeyabesngireadi: 
era naye nebatabamala bwebatyo. 

15 Abantu nebe'jusa olwa Benyamini, 
kubanga Mukama yali awagu'de 
ekituli mu bika bya Isiraeri. 

16 Awo abaka'de bekibina nebogera 
nti Tukirabira tutya abakazi abo 
abasiga'dewo, kubanga abakazi ba- 

17 zikirizibwa mu Benyamini? Nebo- 
gera nti Kigwana okubawo obusika 
eri abo abiwona kn Benyamini, 
ekika kireme okusangulibwa mu 

18 Isiraeri. Naye tetuinza kubawa ku 
bawala ba'fe okubawasa: kubanga 
abana ba Isiraeri bali balai'de nga 
bogera nti Akolimirwe oyo awa 

19 Benyamini omukazi okuwasa. Ne- 
bogera nti Laba, waliwo embaga 
ya Mukama buli mwaka ma Siro, 
ekiri ku lui olwobukika obwa kono 
Olwebeseri, ku lui olwebnvanjuba 
olwolugūdo oluva £ Ebeseri olwa- 
mbuka Esekemu. ne ka lui olwo- 

20 bukika obwadyo Olwerebona. Awo 
nebalagira abana ba Benyamini nga 
bogera nti Mugende mutëgere mu 

21 nsuku zemizabibu; mutunale, era, 
laba, abawala Abesiro bwebalifu. 
luma !okuzina mu mizanyo (gya'fe), 
nemulyoka muva mu nsuku, mu- 
kwate buli muntu mukaziwe ku ba- 
wala Abesiro, mugende munsi ya 

22 Benyamini. 
tabwe oba baganda bābwe bweba- 
li'ja okutuwoleza, netubagamba nti 
Mutubawe lwa kisa: kubanga te- 
twabanyagira buli muntu mukazi- 
we mu ntalo: /'so temwababawa ; 
kakano mwandiziza omusāngo. 

23 Awo abina ba Benyamini nebakola 
bwebatyo, nebenyagira abakazi 
kwabo abazina, ngomuwendo gwa- 
bwe bwegwali; abo hebānyaga: ne- 
begendera neba'dayo mu busika 
bwabwe, ™ nebazimba ebibuga, ne- 

24 batūla omwo. Awo abana ba Isi- 
raeri nebavayo mu biro ebyo, buli 
muntu eri ekikakye neri enyu- 
mbaye, nebavayo nebegendera buli 

25 muntu mu busikābwe. #Mu naku 
ezo nga tewali kabaka mu Isiraeri : 
buli muntu yakolānga ekyabānga 
mu masoge ye ekirūngi. 


i Balam. 
20. 47. 


l Kuv. 15. 
Balam. 11. 
34 


1 Sam. 18. 
6:21. 11; 


Awo olulituka baki- | 29. 5. 


m Ralam. 
20. 48. 


" Ralam. 
17. 6. 


s Balam. 


€ Lab. 35. 
19. 


d Zab. 132 
16. 


“Ju. 5. 
lan 2. 20. 


S Lus. 3.1. 


a JAG 
1. 
Ma. 25. 3. 





EKITA BO 
KYA 


LUSI. 


Awo olwatuka mu naku <4 abala- 
muzi zebalamuliramu, > enjala ne- 
gwa munsi. Awo omusaja Owebe- 
sirekemuyuda nāgenda okutūla 
munsi ya Moabu, ye ne mukaziwe, 
2 ne batabauibe bombi. Nerinya 
lyomusaja lyali Erimereki, nerinya 
lya mukaziwe Naomi, nerinya lya 
batabanibe bõmbi Maloni ne Kiri- 


oni, “Abaefulasi Abebesirekemu-- 


yuda. Nebatūka munsi ya Moabu, 
3 nebabera eyo. Awo Erimereki 'ba 
Naomi nafa; naye nasigalawo ne 
4 batabanibe bombi. Nebawasa ku 
bakazi ba Moabu; erinya yomu 
Olupa, nerinya lyowokubiri Lusi: 
nebamalayo emyāka nga kumi. 
5 Awo Maloni ne Kirioni nebafa 
bombi; omukazi nafirwa abānabe 
6 bombi ne 'bawe. Awo nālyoka 
agolokoka ne bakamwanabe, a'deyo 
ngava munsi ya Moabu: kubanga 
yali awuli'de ngali munsi ya Moabu 
Mukama bweya'jira abantube 
7 dngabawa e'mere. Nava mu kifo 
mweyali, ne bakamwanabe bombi 
wamu naye; nebatambula mu 'ku- 
8 bo oku'dayo munsi ya Yuda. Awo 
Naomi nagamba bakamwaunabe bo- 
mbi nti Mugende mu 'deyo buli omu 
kumwe mu nyumba ya nyina: 
Mukama abakole ebyekisa, nga 
'mwe bwemwakola “abafa era 
9 nange. Mukama abawe okulaba 
Jokuwu'mula, buli omu ku'mwe 
mu nyumba ya 'bawe. Nilyoka 
abanywegera; nebaimusa e'dobozi 
10 lyābwe, nebakaba amaziga. Neba- 
mugamba nti Ne'da; naye tuli'dayo 
11 nāwe eri abantubo. Naomi nāga- 
mba nti Mukyūke nate, bana 
bānge: kiki ekibagaza okugenda 
nange? nkyalina abana mu lubuto 
12 Iwange 9 babere ba'ba'mwe? Mu- 
kyuke nate, bana bange. mwege- 
ndere; kubanga nka'diye mpitiri- 
'de okuba nomusaja. Bwenāyo- 
gera nti Nsūbira, newakuba'de nga 
mbera nomusaja ekiro kino, era 
13 nenzala abana abobul-nzi; kale 
mwandibalindiri'de okukula ? kye- 
muliva muleka okuba nabasaja ? 
ne'da, bana bange; kubanga 'nū- 
mwa nyo kulwa'mwe, kubanga omu- 
kono gwa Mukama gwafuluma 
14 okulwana nānge. Nebaimusa e'do- 
bozi lyābwe, nebakāba nate ama. 
ziga: Olupa nanywegera nyazāla- 


we; naye Lusi neyega'ta naye. 
15 Nayogera nti Laba, mugyawo a'ze- 
yo eri abantube neri katondawe: 
nawe 'dayo ngoberere mugyawo. 
16 Awo Lusi nāyogera nti Tonegairira 
kukuleka, noku'dayo obutakugobe- 
rera: kubauga gyonogendange, 
gyenagendanga 'nze; era gyonosu- 
Janga, gyenasulanga 'nze: iaba- 
ntubo be banabinga bantu bange, 
era Katondawo Katonda wange: 
17 gyolifira, 'uze gyendifira, era gye- 
balinzika: £ Mukama ankole bwa- 
tyo era nokusingawo, obanga eki- 


gambo kyona kiritwawukanya 'gwe | 3 


18 nange wabula okufa. Awo tbweya.- 
laba ngamaliri'de okugenda naye, 

19 naleka okwogera naye. Awo abo 
bombi nebatambula okutūsa lwe- 
batiika Ebesirekemu. Awo olwatu- 
ka bwebamala okutiika Ebesireke- 
mu, ekibuga kyona nekisasamala 
kulwabwe, (abakazi) nebogera nti 

20 Ono Naomi? Nabagamba nti Te- 
mumpita Naomi, naye mumpite 
Mala: kubanga Omuinza webintu 

21 byona yankola ebikawa enyo. Na- 
va wano nga nji ju'de, era ™ Muka- 
ma ankome'zawo ewa tu nga siri- 
na kantu: kiki ekibampisa Naomi, 
kubanga Mukama yategeza ku'nze, 
era Omuinza webintu byona. ya- 

22 mbonyabonya? Bwatyo Naomi nā- 
komawo, ne Lusi Omumoabu, mu- 
kamwānawe, wamu naye, eyako- 
mawo okuva munsi ya Moabu: ne- 
batūka Ebesirekemu nga kyeba'je 
bakungule sayiri. 


2 Era Naomi yalina a muganda wa 
'bawe, omusaja owaminyi omu- 
gaga, owomunyumba ya Erimereki; 

2 nerinyalye Boazi. Awo Lusi Omu- 
moabu nagamba Naomi nti Kang- 
‘ende kakano mu nimiro, b 'nonde 
ku birimba bya sayiri nga ngobe- 
rera oyo anankwatirwa ekisa. Nā- 
mugamba nti (renda, mwāna wange. 

3 Nägenda, na'ja nalonda mu nimiro 
abakunguzi webaise : era olwātuka 
nasanga ekitūndu kyenimiro ekya 
Boazi, eyali owomukika kya Eri- 
4 mereki. Fra, laba, Boazi nāva 
Ebesirekemu nagamba abakunguzi 
nti Mukama abere na'mwe. Neba- 
mu'damu nti e Mukama akuwe omu- 

5 kisa. Awo Boazi nagamba omu'du- 
we eyali aknnguza abakunguzi nti 


“Yob. 1. 
2L 


s Lus. 3.2 


bMa.24.19. 


“Zab. 199. 
4 


. 


2. 6—3. 14. 


11 Sam 28. 
B, il. 


“Les, 1.14, 
4 17, 


amu 
18. 


1 Zab. 17.8; 
7N. l; 
e T. 


i | Bam. 1. 
38 


t1 fam 25. 
41. 





"Lab 14 
198. 


laa 3. 10. 
| >am 28. 





6 Omuwala ono wani? Omu'du eyali 
akunguza abakunguzi na'damu nā- 
yogera nti Ono ye muwala Omu- 
moaba eyakomawo ne Naomi oku- 

7 va munsi ya Moabu: nāyogera nti 
'Nonde, mbegairi de, nkung'anye 
abakunguzi webaise mu binywa: 
awo naja, era asibyawo obwenkya 
okutisa kakano, wabula ngaingi- 

8 'deko mu nyumba katono. Awo 
Boazi nalyoka agamba Lusi nti To- 
wulira, mwana wange? Togenda- 
nga kulonda mu nimiro endala, 's0 
tovanga wano, naye oberanga wano 

9 kumpi nabawala bange. Amasogo 
gabe ku nimiro, gyebanakungula- 
nga, nawe obagobererenga: sikuti- 
'de balenzi obutakukomangako ? 
era enyonta bwenekulimanga, oge- 
ndanga awali ensuwa, nonywa kwa- 

10 go abalenzi gebasenye. Awo “na- 
vūnama amasoge, nākutama wansi, 
namugamba nti Kiki ekindabi'za 
ekisa mu masogo, gwe okune'ka- 
nya 'nze kubanga ndi mu'na'gwa- 

11 nga? Boazi nadamu namugamba 
nti Bambulirira dala “byona bye- 
wakakoze nyazalawo 'balo kasoka 
afa: era bwewaleka kitawo ne nyo- 
ko nensi gyewazalirwamu, no'ja 

12 mu bantu bewali tomanyiko. /Mu- 
kama akusasulire emirimugyo, era 
owebwe emprra etebulako Mukama 
Katonda wa Isiraeri, Yy gweweyuna 

13 wansi webiwawatirobye. Awo nā- 
yogera nti îi Ndabe ekisa mu imna- 
sogo, mukama wange; kubanga 
onsanyusi za, era kubanga oyoge de 
nomuzānawo ebyekisa, £newaku. 
ba'de nga siri ngoma ku bazanabo. 

14 Awo obu'de bwebwātūka okulya 
Boazi namugamba nti 'Jangu olye 
ku 'mere okoze euogayo omwenge 
omukatufu. Natula ku ma'bali ga- 
bakunguzi: nebamuwa sayiri ensi- 

15 ke, nalya nakuta nalemwa. Awo 
bweyagolokoka okulonda, Boazi na- 
lagira abelenzibe ngayogera nti 
Alonde ne mu binywa 'so !temu- 

16 muvumanga. Era mumutolereko 
ne mn miganda, mugireke, alonde, 

17 'so temumuwunako. Awo nalonda 
mu nimiro nazibya obu'de; nawula 
zeyali alonze, neziba nga ™ efa eya 

18 sayiri. Nagyetika, naingira mu 
kibuga: nyazalawe nalaba zalonze: 
naleta nåmuwa eyasiga'dewo bwe- 

19 yamala oku'kuta. Awo nyazalawe 
namugamba nti Olonze wa lero? 
era okoze wa emirimu? awebwe 
omukisa oyo akwe'kanyi'za. Nā- 
tegeza nyazilawe oyo bweyali gwa- 
koze naye, nayogera nti Omusaja 
gwenkoze naye lero erinyalye 

20 Boazi. Naomi nagamba muka- 
mwanawe nti * Awebwe Mukama 
omukisa, atanaleka kisakye eri aba- 
lamu neri abāfa. Naomi namuga- 


LUSI. 


mba nti Omnsaja oyo muganda | 
wa'fe dala, ?omu ku banunuzi ba'fe. 


227 


“ Lev. 25. 


21 Lusi Omumoabu nayogera nti We- 28 


wawo, ang'ambye nti Onoberanga 
kumpi nabalenzi bange, okutūsa 
iwebalimala ebyokukungula byange 
22 byoua. Awo Naomi napamba Lusi 
mukamwanawe nti Kirungi, mwa- 
na wange, vitenga wamu nabaza- 
nabe, 'so baleme okukusing'ana 
23 mu nimiro endala yona. Awo nä- 
beranga kumpi nabazana ba Boazi 
okulondanga okutusa bwebamala 
amakungula ga sayiri namakuvgula 
geng ano; natula ne nyazalawe. 


3 Awo Naomi nyazalawe namuga- 
mba nti Mwana wange, sikuno- 
nyeze 4 kuwu'mula, obe bulūngi ? 
2 Era kakano Boazi muganda wa fe 
taliwo gyewabueranga nahazānabe ? 
Laba, awewa sayiri ekiro kino mu 
3 guliro. Kale naba 'osabe anafuta, 
oyambaleebyambalohyo, oserengete 
mu guliro: naye tewetegeza eri 
“musaja oyo okutusa lwanāmala 
4 okulya nokunywa. Awo olunatuka 
bwanagalamira, we'kanye ekifo 
mwanagalamira, nawe noingira no- 
bikula ebigerebye, nogalamira ; 
5 naye anakubulira bwonokola. Nā- 
mugamba nti Byona byoyoge de 
6 nabikola. Naserengeta mu guliro, 
nakola nga byona bwebiba'de nya- 
7 zalawe byamulagi'de. Awo Boazi 
bweyamala okulya nokuny v a, omu- 
timagwe nga gusanyuse, nagenda 
okugalamira ku ma bali gentūmo 
yeng'ano: na'ja ngasoba, nabi kula 
8ku bigerebye, nagalamira. Awo 
olwatuka mu tumbi omusaja natya 
neyekyiisa : era, laba, omukazi 
9 ngagalami' de ku bigerebye. Nāyo- 
gera nti Gwani? Na'damu nti 
'Nze Lusi omuzanawo: kale “bi'ka 
ekyambalokyo ku muzanawo; ku- 
10 bangs oli 4 mununuzi (wange). Nā- 
yogera nti “ Owebwe Mukama omu- 
kisa, mwana wange: olaze ekisa 
ekisinga obungi enkomerero oku- 
kira oluberyeberye, kubanga togo- 
bereranga balenzi, oba bavu oba 
11 bagaga. Ne kakano, mwana wange, 
totya; nakukola byona byoyogera: 
kubanga ckibuga kyona ekyabantu 
bange bamanyi ngoli/mukazi mwe- 
12 gendereza. Era kakano kya mazi- 
ma nga 'nze mununuziwo: naye 
y waliwo omulala ansinga 'nze olu- 
13 ganda. Bera wano ekiro kino, awo 
olunātuka enkya bwanakukolera 
emirimu egyoluganda, kale; akole 
emirimu egyoluganda; naye bwa- 
ta'kirize kukukolera mirimu gya 
luganda, kale 'nze indikukolera 
emirimu egyoluganda 4 nga Muka- 
ma bwali omulanıu : galamira okese 
14 obu'de. l Nagalamira ku bigerebye | 


“ Lus. 1.9 


$2 Bam.14. 
2 


< Ez 16. 8. 


d Lus.2.. 
“ Lua. 2 20. 


/Nge. 12.4; 
31. 10. 


# Lus. 41. 


i Ma. 25.5. 
Lus. 4. 5. 
k Balam.8. 


19. 
1 Sam. 14. 
Ja, 
2 Sam. 12. 
6. 


llu R 








228 LUSI. 8. 15—4. 22. 
okukesa obu'de: nagolokoka omu- sa, okunyweza ebigambo byona; 
ntu nga tanainza kwe kanya mu'ne. omusaja yananulinga engatoye, 
Kubanga yayogera nti Kireme oku- nagiwa mu'ne; nokwo kwabanga 
manyibwa ngomukazi ono a'ze mu | 8 mujulirwa mu Isiraeri. Awo mu- 
15 guliro. Nayogera nti Leta omuna- ganda (womukazi) oyo nayogera nti 
giro gwoyamba'de, ogukwate; na- Kyegulire. Nananula engatoye. 
gukwata: nagera (ebigero) mukaga | 9 Boazi nagamba abaka'de nabantu 
ebya sayiri, nabimutika: nagenda bona nti Muli bajulirwa lero, nga 
16 mu kibuga. Awo bweyatūka eri nguze byona ebyali ebya Erime- 
nyazālawe, nāyogera nti Gwāni, reki, ne byona ebyāli ebya * Kirioni | 4 Lus. 1. 2, 
mwana wange? Namubilira byona nebya Maloni, mu mukono gwa Na. |! 
17 omusaja byamukole'de. Namuga- |10 omi. Era Lusi Omumoabu mu- 
mba nti (Ebigero) bino omukäga kazi wa Maloni 'muguze okuba 
ebya sayiri abimpa'de; kubanga mukazi wange, 'oku'dizawo obusi- | lu. 5 
ayoge'de nti Togenda eri nyaza- kabwe erinya lyoyo eyafa, erinya MERE 
18 lawo nga tolina kantu. Nalyoka Iyoyo eyafa lireme okuzikirira mu 
5 Zab. 37. agamba nti m Tūla ngosirika, mwa- bagandabe ne mu mulyango gwe- 


e Yos.20.4. 4 


è Luas. 3.12. 


€ Lev. 25. 
25. 
4 Lub. B. 
18. 


na wange, okutisa lwolimanya 
ebigambo gyebiri'kira ; kubanga 
omusaja oyo ta'ja kuwu'mula oku- 
TISA lwanāmalawo ekigambo kino 
ero. 


Awo Boazi nāyāmbuka eri 3 omu- 
lyango, natula eyo: era, laba, 
b mugandawe oyo Boazi gwayoge- 
“deko naitawo; namugamba oyo 
nti Owange, gundi! kyama otule 
2 wano. Nakyama natila. Natwala 
abasaja kumi ku baka'de bekibuga 
nayogera nti Mutūle wano. Neba- 
3 tala. Nagamba muganda (womu- 
kazi) nti Naomi eyakomawo okuva 
munsi ya Moabu, atiinda ekibanja 
ekyali ekya muganda wa'fe Erime- 
4 reki: era mba'de ndowoza okuku- 


tegeza nga njogera nti c Kigulire 
d mu maso abatula wano, ne 
mu maso gabaka'de babantn bange. 


Bwoyagala okukinunula, kinunule: 
naye bwotoyagala kukinunula, kale 
mbülira 'manye ; kubanga tewali a- 
nakinunula wabula 'gwe ; nange'nze 
nku'dirira. Nayogera nti Ndikinu- 
b nula. Awo Boazi nāyogera nti 
Bwoligula enimiro mu mukono gwa 
Naomi, kirikugwanira ne Lusi Omu- 
moabu, mukazi woyo eyafa, oku- 
kuguza, “oku'dizawo obusikābwe 
6 erinya lyoyo eyafa. J Muganda 
(womukazi)oyo nāyogera nti Siinza 
kukyenunulira 'nze'ka, 'neme okwo- 
nöna obusika bwange 'nze: 'gwe 
wetwalire okununula kwangeokwo: 
kubanga 'nze siinza kukinunula. 
7 Era 9 eno ye yali (empisa) e'da mu 
Isiraeri eyokununula í nokuwanyi- 


.kifokye: 'mwe muli bajulirwa lero. 
11 Awo abantu bona abali mu mu- 
lyāngo nabaka'de nebogera nti 'Fe 
tuli bajulirwa. Mukama afananye 
omukazi a'ze mu nyumbayo nga 
Lakeri ne Lea, abazimba bombi 
enyumba ya Isiraeri: nawe okole 


ebisana mu ™Efulasa, oyatikiri- n, 


12 re mu Besirekemu : nenyumbayo 


ebere ngenyumba ya Perezi, ” Ta- =, 


mali gweyazalira Yuda, ° olweza'de 
Mukama lyalikuwera mu mukazi 
13 ono omuvubuka. Awo Boazi P nā- 
twāla Lusi, naye nāmufumbirwa ; 
naingira gyali, ” Mukama namuwa 
olubuto, nazala omwana wa bule- 
14 nzi. #Abakazi nebagamba Naomi 
nti Mukama yebazibwe, atakulese 
lero nga tolina mununuziwo, era 
erinyalye lyatikirire mu Isiraeri. 
15 Era alibera gyoli akomyawo obu- 
lamu era alisa obuka'debwo: ku- 
banga mukamwinawo akwagala, 
takusanyusa okusinga abina abo- 
bulenzi omusānvu, yamuza'de. 
16 Awo Naomi natwala omwana, nā- 
mwambatira mu kifa e, nāba 
17 omuleziwe. * Abakazi balirānwabe 
nebamutuma erinya nga bogera nti 
Naomi azalidwa omwana wā bu- 
lenzi; nebamutūma erinya Obedi : 
oyo ye kitawe wa Yese, kitawe wa 
Daudi. 
18 Era kuno kwe kuzila kwa Pe- 
rezi: w Perezi yazila Kezuloni; 
19 Kezuloni nazala aaa Lamu na- 
20 zala Aminadabu; Aminadabu nā- 
zala Nasoni; Nasoni nazala Salu- 
21 moni; Salumoni nazala Boazi; Bo- 
22azi nazala Obedi; Obedi nazala 
Yese; Yese nazala Daudi. 


ti8am.1.8 


“Luk. 1.88. 


zai 


Mat 1.3-6. 


i Lus. 415. 





EKITABO KYA 


SAMUWIRI 


4 EKYOLUBERYEBERYE. 


1 Awo waliwo omusaja Oweramasai- 


muzofimu, ekyomunsi eyeusozi eya 
Efulaimu, erinyalye 4 Erukana, mu- 
tabani wa Yerokamu, mutabani wa 
Eriku, mutabani wa Toku, mutaba- 
2 ni wa Zufu, Omwefulaimu : era ya- 
lina abakazi babiri ; omu eriuyalye 
nga ye Kana, nomulala erinyalye 
nga ye Peni'na : era Peni'na yalina 
abāna, nayo b Kana teyalina bāna. 

8 Awo omusaja oyo yavanga mu 
kyalokye “cbuli mwaka nalinya 

d okusinza nokuwerayo mu “ Siro 
sadaka eri Mukama owe'gye.” Ne 
batabani ba Eri bombi, Kofuni ne 
Finekasi, bakabona eri Mukama, 

4 bali eyo. Awo olunaku bwerwātū- 
ka Erukana kweyawerayo sadaka, 

J nawa emigabo Peni'na mukaziwe 

5 ne batabanibe ne bawalabe: naye 
nawa Kana emigabo ebiri : kubanga 
yamwagala Kana, naye Mukama 
6 yali a'gali'de olubutolwe. Mugya- 
we namusunguwarza nyo ⁄ okumwe- 
ralikiriza, kubanga Mukama yali 

7 a'gali'de olubutolwe. Awo (musa- 
jawe) bweyakolanga bwatyo buli 
mwaka, ye bweyalinyanga okugenda 
mu nyumba ya Mukama, namusu- 
nguwaza bwatyo; kyeyava akiba 

8 amaziga nāgāna okulya. Awo Eru- 
a musajawe namugamba nti 
Kana, okabira ki? kiki ekikulobera 
okulya? nomutimagwo kiki ekigwe- 
ralikiriza ? 'nze “sisinga bana kumi 

9 gyoli obulūngi? Awo Kana nigo- 
lokoka nga bamaze okulya mu Siro, 
era nga okunywa. Awo 
Eri kabona yali ngatu'de ku ntebe- 
ye awali omufubeto ogwomuyekalu 
10 ya Mukama. Nomwoyogwe gwali 
nga gumulima, na ` Mukama, 
11 nakaba nyo amaziga. £Neyeyama 
obweyamonāyogera nti Ai Mukama 
owe'gye, bwoliba ngotunuli'de ena- 
ku muzinawo zalabye, nonji' jukira 
noterabira muzinawo, niye nowa 
muzānawo omwana owobulenzi, a- 
wo ndimuwa Mukama enaku zona 
ezobulamubwe, !'s3 nakamwano te- 
12 kaliita ku mutwegwe. Awo olwi- 
tuka, bweyeyongera okusaba mu 
maso ga Mukama, Eri neye'kinya 
13 akamwāke. Era Kana yayogera 
mu mwoyogwe; emimwagye gye 
gyatobera, naye e'dobozirye terya- 
wulikika: Eri kyeyava alowoza 
14 ngatami'de. Eri nimugamba nti 


Olitasa wa okutamiranga ? 
15 'gyeko omwengegwo. na- 
'damu nayogera nti Ne'da, muka- 
ma wange, 'nze ndi mukazi alina 
omwoyo ogunakuwa'de: sinywe'de 
mwenge newakuba'de ekitamiza, 
naye nfiise (ebiri mu) meme yange 
16 mu maso ga Mukama. Toita mu- 
zanawo muwala wa Beriali : kuba. 
nga mu kwemulugunya kwange 
oku'sukiri'de ne mu kunyigakwange 
mwenyimye okwogera okutūsa ka- 
17 kano. Awo Eri na'damu nayogera 
nti Genda mirembe ; era # Katonda 
wa Isiraeriakuweebyo byomusabye. 
18 Nayogera nti Muzanawo alabe ekisa 
mu masogo. Awoomukazi neyege- 
ndera nalya, amasoge negatatokote- 
19 rera lwa kubiri, Awo nebagoloko- 
ka enkya mu makya, nebasinza mu 
maso Mukama neba'dayo, ne- 
batika mu nyumba yibwe mu 
Lama: Erukana nimanya Kana 
mukaziwe; Mukama nimu'jukira. 
20 Awo olwatuka ebiro bwebyatiika 
Kana naba olubuto nazila cmwana 
wa bulenzi; namutiima erinyalye 
Samuwiri, nti Kubanga namusa 
21 eri Mukama. Omusaja Erukana 
nenyumbaye yona nebalinya oku- 
wayo sadaka eya buli mwaka eri 
22 Mukama nobweyamobwe. Naye 
Kana natalinya ; kubanga igib 
'bawe nti (Si'ja kulinyayo) okutiisa 
omwana lwaliva ku mabere, nendyo. 
ka 'mutwalaalabike mu masoga Mu- 
kama, aberenga eyo #enaku zona. 
23 Erukana 'bawe namugamba nti Ko- 
la nga bwosima; bera awo okutiisa 
lwolimala okumu'gya ku mabere; 
kyo'ka Mukama anyweze ekiga- 
mbokye. Awo omukazi nābēra a- 
wo nayonsa omwana okutūsa lwe- 
24 yamu'gya ku mabere. Awo bweya- 
mala okumu' gya ku mabere, namu- 
twāla nāgenda naye nalinya, ngali- 
na ente satu, ne efa emu eyobu'ta, 
neki'ta ekyomwenge, namutwala 
mu nyumba ya Mukama mu Siro: 
25 era omwana yali muto. Neba'ta 
26 ente nebaletera Eri omwana. Na- 
mugamba nti Ai mukama wange, 
nga bwoli omulamu, mukama wa- 
nge, 'nze ndi mukazi oyo eyaimiri- 
ra woli wano, nga nsaba Mukama. 
27 Omwana ono gwenasaba ; era Mu- 
kama yampa ebyo byenamnsaba ; 
28 nānge kyeuvu'de 'muwayo eri Mu- 


we- 





mZab.20.4, 
5. 


° nyi 11, 
28. 





ngakyali mulamu awere- 
Ye nasinziza 


kama; 
dwayo eri Mukama. 
Mukama eyo. 


Kana nasaba nayogera nti 

aOmutima gwange gujaguliza 
Mukama, 

E' jembe l yange ligulumizibwa mu 
Mukama: 

Akamwa kange kagaziye ku bala- 
be bange; 

Kubanga !' nsanyukira obuloko- 
zibwo. 

Tewali mutukuvu nga Mukama; 

KA c tewali mulala wabula 


LA 

'So tewali “wazi oluli ng'anga 
Katonda wafe. 

Temwogeranga nate bya kye'jo 
kingi ekyenkani'de awo; 

a kbna ag tebivānga mu kamwa 
ka'mw 

Kabanga Mukama Katonda wa 
kumanya, 

Noyo yäpima ebikolwa. 

Emitego egyabazira gimenyese. 

Nabo abesitalanga besibye amā- 
nyi. 

Aba'kutanga bapakasi'za olwe- 
"mere; 

Nabo abaliimwanga enjala bako- 
mye: 

Wewawo, “omugumba aza'de 
Mmusanyu; 

JNoyo alina abana abangi ayo- 
vgobera. 

#Makame a'ta nalamya: 

Aserengesa mu magombe nali- 
nyisa okuvayo. 

Mukama iayavuwaza era agaga- 
waza: 

A'sa wansi, era yagulumiza. 

k Aimusa abavu okuba'gya mu 
nfufu, 

Asitula abetaga okuba'gya mu 
lubungo, 

Okubatūza awamu nabalangira, 

Basikire entebe eyekitibwa : 

Kubanga lempagi zensi za Mu- 
kama, 

Era yateka ebintu byona okwo. 

mAlikūmaebigere byabatukuvube, 

ND ababi balisirisibwa mu kizi- 


Kabanga tewaliba muntu alisi- 
nga olwamänyi. 

Abawakana ne Mukama ? bali- 
menyekamenyeka ; 

Alibwatuka kubo ngaima mu 


'gulu: 

o Mukama alisala omusango gwe- 
nkomerero zensi; 

Era alimuwa kabakawe amanyi, 

Nagulumiza e'jembe lyoyo gwe- 
yafukako amafuta. 


1- Awo Erukana nagenda Erama 


u nyumbaye. Omwana nāwereza ' 
Mukama mu maso ga Eri kabona. 





1 SAMU WIRI. 


| 27 





Awo batabani ba Eri bali ? bana 
ba Beriali; tebāmanya Mukama. 
13 Nempisa bakabona gyebaisanga eri 

abantu yali bweti; omuntu yena 

bweyawangayo sadaka, omu'du wa 

kabona na'ja, nga bakyafumba e- 

nyama, ngalina e'kato eryamanyo 

14 asatu ma ngaloze; nakisoya mu 
nsaka oba binika oba ntamu oba 
sufuliya; 7” byona e'kato byeryale- 
tanga kabona nābitwālānga neryo. 
Bwebatyo bwebakoleranga mu Siro 

15 Abaisiraeri bona aba'jangayo. We- 
wawo, nga tebanaba #kwokya ma- 
savu, omu'du wa kabona na'jênga, 
nagamba omusaja eyali awayo sa- 
daka nti Mpa enyama okwokera ka- 
bona; kubanga tayagala omuwe e- 
nyama enfumbe wabula embisi. 

16 Nomusaja bweyamugambinga nti 
Tebaleme kwokya masavu mangwai- 
go, nolyoka otwala ngememeyo 
bweyagala; awo niyogeranga nti 
Ne'da, naye onogimpa kakano : era 
bwonogäna, nagitwala lwa manyi. 

17 Ekibi ekyabalenzi abo nekiba ki- 
nene nyo mu maso ga Mukama: 
kubanga abantu !nebatamwa eki- 
webwayo eri Mukama. 

18 Naye Samuwiri nawererezanga 
mu maso ga Mukama, nga mwana 
muto, nga “ yesibye ekinzu eya ba- 

19 futa. Era nyina nimutungiranga | t 
akanagiro nākamuleterānga buli 
mwaka, bweyalinyanga awamu ne 
'ba okuwayo sadaka cya buli mwa- 

20 ka. Eri  namusabira omukisa E- 
rukana ne mukaziwe, nāyogera nti 
Mukama akuwe eza'de mu mukazi 
ono olwekyo kyeyayazika Mukama. 

21 Neba'dayo ewabwe eka. Awo 
Mukama 7 na'jira Kana naba olubu- 
to nāzāla abana abobulenzi basatu 
nabobuwala babiri. Omwana Sa- 
kadak nakulira ma maso ga Mu. 

ama 

22 Awo Eri yali aka 'diye nyo; nā- 
wulira byona batabanibe byebako- 
linga Abaisiraeri bona era bwebi- 
sulanga nabakazi abawererezanga 
ku mulyango gwewema eyokusisi- 

23 nkanirangamu. Nabagamba nti Ki- 
ki ekibakoza ebifanana bwebityo? 
kubanga abantu bano bona bambii- 

24 lira ebikolwa bya'mwe ebibi. Ne- 
'da, bana bange; kubanga byempu. 
lira si birungi na katono: mwono- 

25 nyesa e'gwanga lya Mukama. Omu- 
ntu bwasobya ku mu'ne, Katonda 
alimusalira omusango : naye omu- 
ntu bwasobya ku Mukama, alimwe- 
gairirira ani? Naye nebatawulira 
'dobozi lya kitabwe, kubanga Muka- 

26 ma yali ayagala okuba'ta. Omwana 

Samuwiri neyeyongera okukula, 

naba 3 muganzi wa Katonda era na- 
tu. 

Awo 4 newa'ja omusaja wa Ka- 





12 


111. 








2. 1-27. 


P Ma 13 
14. 
1 Sam. L3. 


t Mala 28. 


~ a Ser: W 


” Kubal 
6. B. 


7 Lab 2. 
1. 


Nge 34 
Luk. 292 
Bik. 24 16. 







2. 28. —68. 20. 


tonda eri Eri, namugamba nti Bwa- 
tyo bwayogera Mukama nti Nebi- 
'kulira ekika kya kitawo, bwebāli 
mu Misiri (nga basibidwa) mu 
28 nyumba ya Falao? Era namu- 
'gya mu bika byona ebya Isiraeri 
ne'mulonda okuba kabona wange, 
nokulinyanga ku kyoto kyange, o- 
kwotezanga obubane, “ okwambala- 
ngaekinzu mu masogange? dnempa 
ekika kya kitawo ebiwebwayo byo- 
na ebyabana ba Isiraeri ebikolebwa 
29 nomuliro? Lwaki 'mwe okusambira 
sadaka yange nekiwebwayo gye- 
ndi, byenalagira mu nyumba (ya- 
nge), no'samu ekitibwa batabanibo 
okukira 'nze, 'mwe okwesavuwaza 
nebisinga obulungi mwebyo byona 
Isiraeri abantu bange byebawayo? 
30 Mukama, Katonda wa Isiraeri, kya- 
va ayogera nti Okwogera nayogera 
ngekikakyo nekika kya kitawo ki- 
natambuliranga mu maso gange 
enaku zona: naye kakano Mukama 
ayogera nti Ki'dire eri; kubanga 
abo abanzi'samu ekitibwa bena'sa- 
ngamu ekitibwa, nabo aba'nyoma 
31 tebabaiten u ka buntu. Tala, 
Jenaku zi'ja, Iwendisalako omuko- 
nogwo nomnkono gwenyumba ya 
kitawo, waleme okuba omuka'de 
32 mu nyumbayo. Era olitunulira 
enyumba (yange) ngebonyabonye- 
zebwa mu biriingi byona (Katonda) 
byaliwa Isiraeri: 'sō tewabenga 
muka'de mu nyumbayo enaku zona. 
33 Nomusajawo gwcesizikirizenga oku- 
mu'gya ku kyoto kyange (anaba- 
nga) wa kumalawo amasogo noku- 
nakuwaza omwoyogwo: neza'de 
lyona erenyumbayo banafanga nga 
34 kyeba'je bavubuke. Era kano ke 
kaliba akabonero gyoli akalitiika 
ku batabanibo bombi, Kofuni ne 
Finekasi ; bombi balifa” ku lunaku 
35 lamu. Nange ndyeimusiza kabo- 
na omwesigwa anikolanga ngebyo 
bwebiri ebiri mu mutima gwange ne 
mu meme yange: era #ndimuzi- 
.mbira enyumba eyenkala'kalira ; e- 
ra anatambuliranga enaku zona mu 
maso goyo gwendifukako amafuta. 
36 Awo olulituka, bali alisigala mu 
nyumbayo ali'ja namuyinamira 0- 
ìwekitūndu kyefeza nomugati gu- 
mu, nayogera nti Mpa obumu ku 
bwami bwa bakabona, nkwegairi'de, 
ndyoke ndye ku ka'mere. 


Awo omwana Samuwiri nawerere- 
zanga Mukama mu maso ga Eri. 

a Nekigambo kya Mukama kyali 
kya muwendo mungi mu naku ezo; 
tewabangawo kwolesebwa kwa Iwa - 
2tu. Awo olwātuka mu biro ebyo. 
Eri ngagalami'de mu kifokye, [na- 
masoge gali gatanu'de okuimbala 
3 natainza kulaba, | b netabaza ya Ka- 


1 SAMUWIRI. 





tonda nga tenazikira, ne Samuwiri 
ngagalami'de okwebaka mu yekalu 
ya Mukama omwali sanduko ya Ka- 

4 tonda; awo Mukama naita Samu- 
wiri: nāyogera nti 'Nze 'nzuno. 

5 Na'dukana mbiro na'ja eri Eri nā- 
yogera nti 'Nze 'nzuno; kubanga 
ompise. Nayogeranti Sikuise; ga- 
lamira nate. Nagenda, nagalamira. 

6 Mukama namuita nate olwokubiri 
nti Samuwiri. Samuwiri nagoloko- 
ka nagendaeri Eri nayogera nti 'Nze 
'nzuno; kubanga ompise. Na'da- 
mu nti Sikuise, mwana wange; ga- 

7 lamira nate. Era Samuwiri yali 
tanamanya Mukama, 'so nekiga- 
mbo kya Mukama kyali tekinamu- 

8 bi kulirwa. Mukama naita Samu- 
wiri nate omulindi ogwokusatu. 
Nagolokoka nagenda eri Eri nayo- 
gera nti 'Nze 'nzuno; kubanga o- 
mpise. Awo Eri nategera nga Mu- 

9 kama yaise omwana. Eri kyeyava 
agamba Samuwiri nti Genda ogala- 
mire: awo olunätuka, bwanaba 
ngakuise, noyogera nti Yogera, Mu- 
kama wange; kubanga omu'duwo 
awulira. Awo Samuwiri nagenda 
10 nagalamira mu kifokye. Mukama 
na'ja naimirira naita ngolulala nti 
Bamuwiri, Samuwiri. Awo Samu- 
wiri nayogera nti Yogera ; kubanga 

11 omu'duwo awulira. Mukama nā- 
gamba Samuwiri nti Laba, ndikola 
ekigambo mu Isiraeri ekiryamiriza 
camatu gombi aga buli muntu aliki- 

12 wulira. Ku lunaku olwo nditiikiriza 
ku Eri byona 4 byenakayogera ku 
nyumbaye, okuva ku luberyeberye 
13 okutusa ku nkomerero. ubanga 


namugamba nga “ndisalira enyu- |: 


mbaye omusango ogwenaku zona, 
olwobutali butukirivu bweyamanya, 
kubanga batabanibe beretako eki- 
14 kolimo, ye 7 natabaziiza. Kyenvu- 
'de ndairira enyumba ya Eri 9 ngo- 
butali butukirivu obwenyumba ya 
` Eri tebugenda kulongosebwa na sa- 
daka newakuba'de ebiwebwayo e- 
15 naku zona. Samuwiri nagalamira 
nakesa obu'de, nalyoka a'gulawo 
enzi'gi zenyumba ya Mukama. Sa- 
muwiri natya okubilira Eri byeya- 
16 yolesebwa. Awo Eri naita Samu- 
wiri nayogera nti Samuwiri, mwa- 
na wange. Nayogera nti 'Nze'nzu- 
17 no. Nayogera nti Kigambo ki Mu- 
kama kyakugambye? nkwegairi'de, 
tokinkisa: Katonda akukole bwatyo 
nokukirawo, bwononkisa ekigam 
kyona kwebyo byona byakugambye. 
18 Awo Samuwiri namubilira buli ki- 
gambo natamukisa kigambo kyona. 
Nayogera nti í Ye Mukama: akole 
19 nga bwasima. Samuwiri nakula, 
k Mukama nāba naye, nātaganya 
bigambobye kugwa wansi na kimu. 
20 Abaisiraeri bona okuva leri Dani 
















» Yos.18.1. 


s 1 Sam. 8. 
1; 7. 12. 


b Kuv. 25. 
22. 
Zab. 99. 1. 


J1 Sam. 2 
54 


p aN, 
$ Yos. 7.8. 


I SAMUWIKRI. 











okutūka Ebeeruseba nebamanya 
nga Samuwiri mateke'dwawo oku- 
2l ba nabi wa Mukama. Mukama 
nālabikira nate mu Siro: kubanga 
Mukama yebi'kulira Samuwiri mu 
n Siro nekigambo kya Mukama. 
4 Ekigambo kya Samuwiri neki'jira 


Isiraeri yena. 

Awo Abaisiraeri nebatabāla oku- 
lwäna Nabafirisuti nebasisira ku 
'bali lya « Ebenezeri: Abafirisuti 

2 nebasisira mu Afeki. Abafirisuti 
nebasimba enyiriri okulwāna Na- 
baisiraeri: awo bwebatukaganako- 
Isiraeri nakubibwa mu maso Gaba 
firisuti : neba'tira awo ku'gye lyä- 

3 bwe abasaja ngenkumi unya. Awo a- 
bantu bwebiituka mu lusisira,abaka- 
'de ba Isiraeri nebogera nti Mukama 
atukubi'de ki lero mu maso Gabafi- 
risuti? Tukime sanduko eyenda- 
gāno ya Mukama nga tugi'gya mu 
Siro netugireta wetuli, etūke mu'fe 
etulokole mu mukono gwabalabe 

4 bale. Awo abantu nebatuma Esi- 
ro, neba'g yayo sanduko eyendagano 
ya Mukama owe'gye, > atula ku ba- 
kerubi: ne batabani ba Eri bombi 
Kofuni ne Finekasi bili eyo awali 
sanduko eyendagano ya Katonda. 

5 Awo sanduko eyendagano ya Mu- 
kama bweyatūka mu lusisira, Abai- 
siraeri bona nebogerera wa'gulu 
ne'dobozi 'dene nokuwūma ensi ne- 

6 wūmira dala. Awo Abafirisuti bwe- 
bawulira e'tobozi eryokwogerera 
wa'gulu, nebogera nti 'Edobozi e- 
ryo lyebogerera wa'gulu enyo mu 
lusisira Lwabaebulaniya amakulu 
galyo ki? Nebategera nga sandu- 
ko ya Mukama etuse mu lusisira. 

7 Awo Abafirisuti nebatya kubanga 
bayogera nti Katonda atūse mu 
lusisira. Nebogera nti Zitusānze ! 
kubanga obwe'da tewabāngawo ki- 

8 gambo ekifanana bwekityo. Zitu- 
sanze! ani alitulokola mu mukono 
gwa bakatonda abo abamanyi? be 

“ bakatonda abo abābonyezabonyeza 
Abamisiri mu 'diangu nebibonobono 

9 ebitali bimu. <“Mu'demu aminyi, 
mwerage obusaja, 'niwe Abafirisuti, 
muleme okuba aba'du Babaebula- 
niya, “nga bo bwebabanga aba- 
'mwe: mwerage obusaja, mulwane. 

10 Awo Abafirisuti nebalwana, e Isi- 
raeri nākubibwa, neba'dukira buli 
muntu mu wemaye: newaba olu- 
'ta lunene nyo; kubanga ku Bai- 
siraeri nekugwa abasaja abata- 
mbula nebigere obukumi busatu. 
11 Sanduko ya Mukama nenyagibwa ; 
J batabani ba Eri bombi Kofuni ne 
12 Finekasi neba'tibwa. Omusaja wa 
Benyamini nava mu'gye na'duka 
matiika Esiro ku lunaku olwo, 9 e- 
ngoyeze nga ziyulise í ne'taka nga 
13 liri ku mutwegwe, Awo bweya'ja, 





Jaba, Eri ngatu'de ku ntebeye ku 
ma'bali ge'kubo ngatunulira: ku- 
banga omutimagwe negukankanira 
sanduko ya Katonda. Awo omusaja 
bweyatūka mu kibuga nākibūlira, 
ekibuga kyona nekyogerera wa'gu- 
14 lu. Awo Eri bweyawulira e'dobozi 
a Sie wa'gulu, nayogera 
nti E'dobozi eryoluyogino luno a- 
makulu galyo ki? Omusaja naya- 
15 nguwa na'ja nābūlira Eri. Era Eri 
yali nga yakamaze emyaka kyenda 
mu munäna ; namasoge gali gaimba- 
16 'de natainza kulaba. Omusaja na- 
gamba Eri nti 'Nze 'nzuyo eyavu- 
'de mu'gye, nenziruka lero oknya 
mu'gye. Nayogera nti Byali bitya, 
17 mwana wange? Awo oyo eyaleta 
ebigambo na'damu nayogera nti 
Abaisiraeri ba'duse mu maso Gaba- 
firisuti, era waba'dewo olu'ta olu- 
nene mu bantu, era ne batabanibo 
bombi Kofuni ne Finekasi bafu'de, 
ne sanduko ya Katonda enyagi'dwa. 
18 Awo olwātuka bweyayogera ku sa- 
nduko ya Katonda, nagwa bugazi 
okuva ku ntebeye ku ma'bali go- 
mulyāngo, obulagobwe nebukutu- 
kako nafa: kubanga yali muka'de 
nobuzito muzito. Era yali alamu- 
19 li'de Isiraeri emyaka ana. Awo 
mukamwanawe, mukazi wa Fine- 
kasi, yali lubuto ngalitera okuzăla : 
awo bweyawulira ebigambo nga sa- 
nduko ya Katonda enyagi'dwa, era 
nga sezalawe ne 'bawe bafu'de, nā- 
kutama nazala : kubanga obulūûmi- 
20 bwe bwamutūkako. Awo nganatera 
okufa abakazi abaimirira wali ne- 
bamugamba nti Totya; kubanga 
oza'de omwina wa bnlenzi. Naye 
nata'damu ’sõ a'sayo mwoyo. 
21 Natiima omwana Ikabodi ngayoge- 
ra nti # Ekitibwa kivu'de ku Isirae- 
ri: kubanga sanduko ya Katonda 
enyagi'dwa, ne kulwa sezalawe ne 
22 'bawe. Nayogera nti Ekitibwa ki- 
vu'de kn Isiraeri; kubanga sandu- 
ko ya Katonda enyagi'dwa. 


Awo Abafirisuti bili banyaze sa- 
nduko ya Katonda, nebagi'gya 


5 


3. 21—56. 4. | 


è Zab.24 8. 


a Ebenezeri nebagitwala b Eyasa- | <1Bam. 4 


2 dodi. Abafirisuti neba'dira sandu- 
ko ya Katonda nehagireta mu sabo 


1; 7.22 
b Yos. 18. 
41. 


ya c Dagoni nebagiteka ku ma'bali | 2 Byom. 


8 ga Dagoni. Abasudodi bwebagolo- | 
Wa 


koka enkya mu makya, laba, Da- 
goni ngagu'de amasoge nga wansi 
mu maso ga sanduko ya Mukama. 
Neba'dira Dagoni nebamu'za nate 
4 mu kifokye. Awo bwebagolokoka 
olwokubiri enkya mu makya, laba, 
Dagoni ngagu'de amasoge nga wansi 
mu maso ga sanduko ya Mukama ; 
d nomutwe gwa Dagoni nebibatu 
byombi ebyemikonogye nga biteme- 


'dwako nga bigalami'de mu mulya- | 


Bik. 8. 40. 


6. 5—6. 17. 


“1 Bam. 6. 
b. 


SMa 8. 
Zab. 78. 08. 


# Yos 13.3. 


41 Sama.17. 
4 


i Yon. 15. 
1L 


ê Kuv. 7. 
n 


Ma. 38. 10. 
Dan. 2 2. 


è Kuv. 3. 
18. 
“Ler. 5.25, 
wW. 


d Lev. 11. 
25 


“nyi. 17.38. 
Ya 11.3 


ngo; (ekiwududu kya) Dagoni kye 

5 kyamusigalirawo kyo'ka. Bakabo- 
na ba Dagoni kyebava balema oku- 
linya ku mulyango gwa Dagoni mu 
Asudodi na buli kati, newakuba'de 
omuntu yena singira mu nyumba 
ya Dagoni. 

6 Naye omukono gwa Mukama ne- 
gubazitowerera Abasudodi, “naba- 
zikiriza, nabalwaza / ebizimba, Asu- 

7 dodi era nensalo zakyo. Awo Aba- 
sudodi bwebalaba uga kyali bwe- 
kityo, nebogera nti Sanduko ya 
Katonda wa Isiraeri teribera na- 
'fe: kubanga omukonogwe gutulu- 

8 ma ne Dagoni katonda wa'fe. Awo 
nebatuma nebakung'anya gyebali 
9 abami bona Ababafirisuti neboge- 
ra nti Tunakola tutya sanduko ya 
Katonda wa Isiraeri? Neba damu 
nti Sanduko ya Katonda wa Isiraeri 
etambuzibwe okutūsa í Egasi. Ne- 
batambuza sanduko ya Katonda 

9 wa Isiraeri. Awo olwātuka, bwe- 
bämala okugitambuza, omukono 
gwa Mukama negulwana nekibuga 
negubakeng'eutereza nyo nyini: 
nalwaza abomukibuga, abato naba- 
kulu, ebizimba nebifutuka kubo. 

10 Awo nebawereza sanduko ya Kato- 

mda okugenda *Ekuloni. Awo o- 
lwatuka, sanduko ya Katonda bwe- 
yatūka Ekuloni, Abaekuloni nebo- 
gerera wa gulu nga bogera nti Ba- 
tambuzi'za sanduka ya Katonda wa 
Isiraeri nebagitūsa gyetuli, okutu- 

11 'ta nabantu ba'fe. Awo nebatuma 
nebakung' anya abami bona Ababa- 
firisuti nebogera nti Musindike sa- 
nduko ya Katonda wa Isiraeri, 
e'deyo mu kifo kyayo, ereme oku- 
tu'ta nabantu ba'fe: kubanga oku- 
keng'enterera okwokufa kwabuna 
ekibuga kyona; omukono gwa Ka- 

12 tonda gwazitowa nyo eyo. Nabo 
abatafa nebalwala ebiziniba: okuka- 
ba kwekibuga nekulinya mu 'gulu. 

6 Awo sanduko ya Mukama yama- 
la emyezi mnsanvu ngeri munsi 

2 Eya isuti. Awo Abafirisuti ne- 
baita bakabona 4 nabafumu, nga 
bogera nti. Tunakola tutya sanduko 
ya Mukama ? tutegeze bwetuba tu- 

iwereza okugenda mn kifo kyayo. 

3 Nebogera nti Bwemunasindika sa- 
nduko ya Katonda okugenda, te- 

. mugisindika b njerare; naye temu- 
Jema kumuwereza c ekiwebwayo o- 
. Ìwomusängo: nemulyoka muwona, 


1 SAMU WIRI. 


bonobono ekimu kyali ku'mwe 

5 mwena ne ku bāmi ba'mwe. Kye- 
mupava mwekolera ebifananyi bye- 
bizimba bya'mwe nebifananyi bye- 
misonso gya'mwe egyonona ensi; 
era muliwa ekitibwa Katonda wa 
Isiraeri: mpo'zi ali'gya omukono- 
“gwe ku'mwe ne ku atonda ba- 
6 'mwe ne kunsi ya'mwe. Kale mu- 
kakanyaliza ki emitima gya'mwe, 
Junga Abamisiri ne Falao bwebaka- 

. kanyaza emitima gyabwe? bweya- 
mala okukola mubo ebyekitalo, 
teba'kiriza bantu kugenda nebege- 

7 ndera? Kale 'no kakano mu'dire 
vegali empya mugyetekeretekere, 
nente biri eziramulwa, ezitateke- 
bwangako kikoligo, musibe ente ku 
gali, muzi'gyeko enyana zazo mu- 
8zize eka: mu'dire sanduko ya 
Mukama, mugiteke ku gali; mu- 
teke ebintu ebya zabu, byemumu- 
wereza okuba ekiwebwayo olwo- 
musango, mu bweta ku ma'bali 

9 gayo; mugisindike egende. Awo 
mutegére, bweryambukira mu 'ku- 
bo eryensalo yayo okugenda i Ebe- 
susemesi, awo nga ye yatukoze 
ekibi kino ekinene: naye bwekita- 
liba bwekityo, awo tulitegera ngo- 
mukonogwe sigwe gwatukuba; kya- 
10 tugwira bugwizi. Abasaja pebaka. 
"la bwebatyo; neba'dira ente biri 
eziramulwa, nebazisiba ku gali, ne- 

11 basiba enyana zazo eka: nebateka 
sanduko ya Mukama ku gali, ne 
bweta erimu emisonso egya zābu 
nebifananyi byebizimba byabwe. 
12 Awo ente naka nia e'kubo egolo- 
kofu cri'da Ebesusemesi; zaita mu 
lugido, nga zikaba nga zigenda, 
nezitakyama ku mukono ogwadyo 
newakuba de ku gwa kono; abami 
Babafirisuti nebazigoberera okutu- 
13 sa ku nsalo Eyebesuseniesi. Na- 
babesusemesi bali nga bakungula 
eng'ano yabwe mu kiwonvu: ne- 
baimusa amaso gabwe nebalaba 
sanduko nebasanyuka okugiraba. 
14 Egali ne'ja mu nimiro ya Yosu- 
wa Omubesusemesi neimirira eyo, 
awali e'jinja edene: nebäsa emiti 
egyegali, nebawayo ente ezo okuba 
ekiwebwayo ekyòkebwa eri Muka- 
15 ma. Awo Abalevi neba'sa sanduko 
ya Mukama ne bweta eyali nayo 
omwali ebiutu ebya zabu, nebabi- 
teka ku 'jinja eryo edene: Ababe- 
susemesi nebawayo ebiwebwayo 
ebyokebwa nebasala sadaka ku lu- 


era kiritegerwa 'mwe ekirobera ; 16 waku olwo eri Mukama. Nabami 


4 obutaba'gyako mukonogwe. Awo 
nebogera nti Ekiwebwayo olwo- 
musango kyetulimuwereza kiriba 
ki? Nebogera nti Ebizimba eb 
zabu bitano d nemisonso egya zabu 
etano, “ngabimi Babafirisuti bwe- 
benkana omuwendo: kubanga eki- 








abatano Ababafirisuti bwebakira- 
ba, neba'dayo Ekuloni ku lunaku 
olwo. 

Nebizimba ebya zābu Abafirisuti 
byebawereza Mukama okuba eki- 
webwayo olwomusango bye bino; 
ekya Asudodi kimu, ekya Gaza ki- 


H3 


17 





15, 32; 4. 
1,34; 10.13. 


7 2 Bam. 6. 
3. 


4 Yos. 15, 
10. 


234 


—— m m Te -MM 


k Kur. 19. | 19 


nS 


sapan a 
8 $ 


S 1 Bam. 8. 
6;12,17-19. 


i Kuv. 14. 
16 


20 olanene. 


21 nya ngatuvu'deko ? 





1 SAMUWIRI. 


Gasi kimu, ekya Ekuloni kimu; 
18 nemisonso egya zabu ngebibuga 
byona Ebyabafirisuti ebyabami 
abatino bwebyenkana omuwendo, 
ebibuga ebiriko enkomera era ne- 
mbuga ezomubyalo: okutisa ku 
'jinja eryo edene, kweba'sa sandu- 
ko ya Mukama, (eririwo) na guno 
jwa mu nimiro ya Yosuwa Omu- 
baane moni k Na'ta ku Babesuse- 
mesi, kubanga bali balingizi'za mu 
sanduko ya Mukama, na'ta ye ku | 
bantu abasaja obukumi butano mu- 
nsanvu: abantu nebanakuwala, ku- 
banga Muka:na ya'ta abantu olut'a 

Ababesusemesi neboge- 

ra nti l Ani ainza okuimirira mu 

maso ga Mukama, Katonda ono 

m omutukuvu? era eri Aini gyaliri- 

Nebatumira 

abo abātūla ma Kiriasnyealimu a- 

babaka, nga bogera nti Abafirisuti 

bakome'zawo sanduko ya Mukama; 
inuserengete 'mwe, mugikime eri- 
nye gyemuli. Awo Abakiriasuyea- 
limu neba'ja nebakima sanduko ya 

Mukama, nebagireta mu nyumba ya 

a Abinadabu ku lusozi, nebatukuza 

Ereazali mutabaniwe okukimanga 

- sanduko ya Mukama. 

2 Awo olwatuka okuva ku lunaku 
sanduko bweyabčra mu Kiriasuyoea- 
limu, newabawo ekisëra kinene; 
kubanga newabawo emyaka abiri: 
nenyumba ya Isiraeri yona neba- 
nonya Mukama uga banakuwala. 

3 Awo Samuwiri nagamba enyumba 
ya Isiraeri yona nti Obanga ? mu- 

omawo eri Mukama nomutima 
wa'mwe gwona, kale € mu'gyewo 
katonda abagenyi:ne 4 Basuta. 
losi bave mu'mwe, mutekeretekere 

“ Mukama emitima gya'mwe, ¢mu- 
muwereze ye'ka: naye alibalokola 

4 mu mukono Gwabafirisuti. Awo 
abana ba Isiraeri nebalyoka ba- 
'gyawo Babaali ne Basutalosi, ne- 
bawereza Mukama ye'ka. 

5 Awo Samuwiri nayogera nti Mu- 
kung'anye Isiraeri yena ba'je Emi- 
zupa, nange /ndibasabira eri Mu- 

6 kama. Nebakung'anira Emizupa, 
#nebasena ama'zi, nebagafuka mu 
naso ga Mukama, 'nebasiba ku lu- 
naku olwo, nebogerera eyo nti 
kTwasobya ku Mukama. Samu- 
wiri nalamulira abina ba Isiraeri 

7 Emizupa. Awo Abafirisuti bweba- 
wulira ngabana ba Isiraeri baku- 
ng'ani'de Emizupa, abimi Babafiri- 
suti nebatabala Isiraeri. Nabana 
ba Isiraeri bwebakiwulira nebatya 

8 Abafirisuti. Abana ba Isiraeri'ne- 
bagamba Samuwiri nti !Toleka ku- 
kabira Mukama Katonda wa'fe ku- 
Iwa'fe atulokole mu mukono Gwa- 

9 bafirisuti. Awo Samuwiri na'dira 


t 


7 


mu, ekya Asukuloni kimo, ekya ! 


omwiina gwendiga oguyönka, nagu- 
wayo okuba ekiwebwayo ekyoke- 
bwa ekiramba eri Mukama: Samu- 
wiri nakabira Mukama kulwa Isi- 
10 raeri; Mukama '? namu'damu. Awo 
Samuwiri ngawayo ekiwebwayo e- 
kyokebwa, Abafirisuti nebasembera 
okulwana ne Isiraeri: naye Muka. 
ma nibwatuka okubwituka okune- 
neku lunakuolwo ku Bafirisuti #na- 
bakeng'entereza; nebame'gebwa 
11 wansi mu maso ga Isiraeri. Aba- 
saja ba Isiraeri nebava mu Mizupa 
nebagoberera Abafirisuti nebaba'ta 
okutiisa lwebatūka ku Besukali. 
12 Awo Samuwiri na'dira °e'finja, nā- 
lisimba wakati Wemizupa ne Seni, 


nalituma erinya lyalyo P Ebenezeri, | % 


ngayogera nti Okutūsa kakano Mu- 
13 kama atube'de. r Abafirisuti neba- 
nudas bwebatyo, * nebatatūka 
wa kubiri mu nsalo ya Isiraeri: 
nomukono gwa Mukama gwalwāna 
Nabafirisuti enaku zona eza Samu- 
14 wiri- Nebibuga Abafirisuti byebali 
ba'gye ku Isiraeri nebi'zibwa eri 
Isiraeri okuva ku Ekuloni okutūsa 
ku ‘Gasi; nensalo yabyo Isiraeri 
nagi'gya mu mukono Gwabafirisuti. 
Ne Isiraeri 4 Nabamoli nebaba ne- 
15 mirembe. Samuwiri nalamulira Isi- 


raeri enaku zona ezobulamubwe.. 


16 Neyetololanga buli mwaka nage- 
nda Ebeseri ne #Girugali ne Mizu- 
pa; nalamulira Isiraeri mu bifo 

17 ebyo byona. Na'dangayo Y Erama 
kubanga ye yali enyumbaye; nala- 

 mulira eyo Isiraeri: znāzīmba eyo 
ekyoto eri Mukama. 

8 Awo olwatuka, Samuwiri ngaka- 
'diye, “näfūla batabanibe abala- 

2 muzi ba Isirnerii Nomuberyebe- 
ryewe erinyalye Yoeri; nowoku- 
biri erinyalye Abiya: bali bala- 

3 muzi mu Beeruseba. Batabanibe 

“ nebatatambulira mu makuboge, 
naye nebakyama > okugoberera e- 
bintu, nebalya “enguzi, nebalya 
ensonga. 

4 Awo abaka'de ba Isiraeri bona 
mebalyoka bakung'ana neba'ja eri 

5 Samuwiri Erama: nebamugamba 
nti Laba, gwoli muka'de, ne bataba- 
nibo tebatambulira mu makubogo : 
kale dtukolere kabaka atulamulé- 

6 nga ngamawānga gona. Naye eki- 
gambo ekyo nekinyiza Samuwiri, 
bwebayogera nti Tuwe kabaka atu- 
lamulenga. Samuwiri nasaba Mu- 

7 kama. Mukama nagamba Samuwiri 
nti Wulira e'dobozi lyabantu mu 
byona byebakugamba: kubanga “te- 
bakuganyi 'gwe, naye /bang'anyi 
'nze 'neme okuba kabaka wabwe. 

8 Ngemirimu gyona bwegiri gyebaka- 
kola okuva ku lunaku Iwenaba'gya 
mu Misiri okutiisa lero, kubanga ba- 





“Zab.04.6, 


4Ma.17.14. 
Kos. 13.10. 
Bik. 13. 21. 


8. 9—9. 16. 


"Ka 13, 
1L 


#1Bam 14. 
SL. 


è) Bam. 10. 
2 


lala, nawe bwebakukola bwebatyo. 
9 Kale 'no kakano wulira e'dobozi 
lyabwe: naye onobategereza dala 
nobalaga kabaka bwalifanana ali- 


nga. 

10 Awo Samuwiri nabulira abantu 
abimusaba kabaka ebigambo bya 
11 Mukama byona. Näyogera nti 
9 Bwati bwalifanana aliba- 
fuga: falitwala batabani ba'mwe 
nêbewandik ira olwamagalige era 
okuba abasajabe abebagala emba- 
lasi; awo bana'dukiranga mu maso 
12 gamagalige: era alibewandikira o- 
kuba abāmi benkumi nabami ba- 
tano; era (alisãwo abamu) oku- 
lima ensiye nokukungula ebiku- 
ngulwabye, nokuwesa ebintubye e- 
byokulwānyisa nebintu ebyomu- 
13 magalige. Era alitwala bawala 
ba'mwe #4 okufumbanga ebyakalosa 
era okuba abafumbiro era okuba 
14 abasisi. Era !alitwala enimiro za- 
'mwe nensuku za'mwe ezemizabibu 
nezemizeituni, ezisinga obulingi, 
15 niziwa aba'dube. Era alitwala eki- 
tundu ekyekumi ekyensigo za'mwe 
nekyensuku za mwe ezemizabibu 
16 nagabira abimibe naba'dube. Era 
alitwala aba'du ba'mwe nabazana 
ba'mwe nabalenzi ba' mwe abasinga 
obuliingi nendogoi za'mwe naba- 
17 koza emirimugye. Alitwala ekitii- 
ndu ekyekumi ekyendiga za'mwe : 
18 era muliba ba'dube. Era mulikaba 
ku lunaku olwoolwa kabaka wa mwe 
emuliba mweronde'de; 'so Mu- 
ma = taliba'diramu ku lunaku 
19 olwo, Naye abantu nebagana o- 
kuwulira e'dobozi lya Samuwiri; 
nebogera nti Neda; naye twa- 
20 gala kabaka atufuge; na'fe tufa- 
nane ngamawānga gona; kabaka 
wa'fe atusalirênga emisango, ata- 
balenga ngatukulembe'de atulwa- 
21 nirirenga entalo za'fe. Samuwiri 
nawulira ebigambo byona ebyaba- 
ntu, nabyogera mu matu ga Mu- 
22 kama. Awo Mukama nagamba Sa- 
muwiri nti # Wulira e'dobozi lyā- 
bwe obakolere kabaka. Samuwiri 
nagamba abasaja ba Isiraeri nti 
Mu'deyo buli muntu. mu kibuga 

kyewabwe. 
9 Awo waliwo omusaja wa Benya- 
mini, erinyalye 4 Kisi, mutabani 
wa Abieri, mutabani wa Zeroli, 
mutabani wa Bekolasi, mutabani 
wa Afia, omwana Womubenyamini, 
2 omusaja owaminyi omuzira. Era 
yalina omwana, erinyalye Saulo, 
omulenzi omuliingi: 'sd mu bana 
ba Isiraeri temwali muntu eyamu- 
singa obulingi: okuva dku bibe- 
gabegabye nokwambuka yasinga 
3 abantu bona obawanvu. Awo 


1 SAMUWIRI. 
ndeka nebawereza bakatonda aba- 


endogoi za Kisi kitāwe wa Saulo 
zāli zibuze. Kisi nagamba Saulo 
mutabaniwe nti Twala omu ku 
ba'du agende nawe ogolokoke o- 
4 gende ononye endogoi. Awo naita 
munsi ceyensozi eya Efulaimn nai- 
ta ne munsi ya“ Balisa, naye nebata- 
ziraba: awo nebaita munsi ya Saa- 
limu, uga teziri eyo: naita munsi 
Eyababenyamini, naye nebatazi- 
6 raba. Awo bwebatuka munsi ya 
Zufu, Sanlo nagamba omu'duwe 
eyali naye nti Tugende tu'deyo; 
kitānge aleme okuleka okulowoza 
6 endogoi neyeralikirira 'fe. Namu- 
gamba nti Laba 'no, mu kibuga 
muno mulimu omusaja wa Katonda, 
era omusaja oyo bamu'samu ekiti- 
bwa; ¢ byona byayogera tebirema 
kutiikirira: tugende eyo kakano; |! 
mpo'zi yanainza okutubulira ebyo- 
7 lugendo Iwa fe lwetutambula. Awo 
Saulo nagamba omu'duwe nti Naye, 


laba, bwetunagenda, / kiki kyetuna- |/1 
twalira omusaja ? kubanga e'mere | > base 


ewe'de mu bintu bya'fe, 'so tewali 
kirabo kyetuba tutwalira omusaja 
8 wa Katonda: tulina ki? Omu'du 
namudamun Saulo nate nayogera 
nti Laba, nina ekitūndu ekyokuna 
ekya sekeri eya feza mu ngalo 
zange: ekyo kyeniwa omusaja wa 
Katonda atulagirire e'kubo lya'fe. 
9 (E'da mu Isiraeri, omuntu 9 bweya- 
gendanga okubūza Katonda, uayo- 
geranga bwati nti 'Jangu tugende 


eri f omulabi : kubanga aitibwa na- E 


'bi kakano bāmuitānga mulabi e'da. | 


10 Awo Saulo nagamba omu'duwe nti | 2. 
Oyoge'de bulungi ; 'jangu tugende. |3 io 


Awo nebaingira mu kibuga omwali 
11 omusaja wa Katonda. Awo bwe- 
bāli balinya awayāmbukirwa mu 
kibuga, nebasanga 4 abawala abato 
nga bel ilomin okusena ama 'zi, ne- 
ba ba nti Omulabi ali wano? 
19 Nebaba'damu nebogera nti Wali; 
laba, ali mu masogo : guwa 'no, 
kubanga atuse mu kibuga lero ; 
kubanga abantu balina sadaka lero 
18 mu ! kifo ekigulumivu : bwemunaba 
nga mutūse mu kibuga, munamu- 
laba mangwago, nga tanaba kwa- 
mbuka mu kifo ekigulumivua okulya: 
kubanga abentu tebalye nga tana- 
'ja, kubanga yasabira sadaka omn- 
kisa; awo abāitibwa nebalyoka ba- 
lya. Kale 'no kakano mwambuke; 
kubanga kakano lwemunämulaba. 
14 Nebambuka mu kibuga; awo bwe- 
bāli baingira mu kibuga, laba, Sa- | 
muwiri nāfuluma okubolekera, o- 
kwambuka mu kifo ekigulumivu. - 
m Awo Mukama yali abi'kuli'de 
Samuwiri ngekyasiga deyo olunaku 
lumu Samuwiri oku'ja, ngayogera 
16 nti Enkya nga mu kisera kino na- 
. wereza gyoli omusaja ava munsi ya 


15 





°Kuv.2.25; 
3.7, 9. 


P 1 Sam.16. 
12 


“ 23am. 
11. 2. 


2 


F 
P 


w r o e o da O ‘MA 0 
55 
Fo - 
i 
.. akah 


1 SAMUWIRI. 


Benyamini, era * olimufukako ama- 


futa okuba omukulu wabantu bange 
Isiraeri, era yalirokola abantu ba- 
nge mu mukono Gwabafirisuti : ku- 
banga °ntunulide abantu bange, 
kubanga okukaba kwabwe kutuse 
17 gyendi. Awo Samuwiri bweyalaba 
Saulo, Mukama namugamba nti 

P Laba omusaja gwenakugambyeko! 
oyo yaliba nobuinza ku bantu bange. 

18 Awo Saulo nisemberera Samuwiri 
mu mulyango nayogera nti Mbuli- 
ra, nkwegairi'de, enyumba eyomu- 
19 labi weri. Samuwiri na'damu Saulo 
niyogera nti 'Nze mulabi; yambuka 
okunkulembera mu kifo ekigulu- 
mivu, kubanga munalya nange lero: 
awo enkya nikusibula, nenkubulira 

20 byona ebiri mu mutimagwo. Ne- 
ndogoizo ezakamala enaku satu 
okubula, tozeralikirira ; kubanga zi- 
rabise. Era byona ebyegombebwa 

< mu Isiraeri biriba byani ? tebiriba 
bibyo 'gwe nenyumba ya kitawo 
21 yona? Saulo na'damu nayogera 
nti 'Nze siri Mubenyamini, ” owo- 
mukika ekisinga obutono mu bika 
bya Isiraeri? #nenyumba yange si- 

` yesinga obutono mu nyumba zona 
ezekika kya Benyamini? kale kiki 
22 ekikwogeza. nange bwotyo? Awo 
Samuwiri nitwala Saulo nomu'du- 
we nibaingiza mnnju eyabagenyi 
nibatuza mu kifo ekyokumānjo 
mwabo abiitibwa, abantu ngasatu. 
23 Samuwiri nagamba omufumbiro nti 
Leta omugabo gwenkuwa'de gwe- 
24 Aa kua nti Gutereke. Omu- 
fumbiro nasitula t ekisīmbi nebya- 
kiriko nākiteka mu maso ga Saulo. 
(Samuwiri) nayogera nti Laba ekyo 
ekitereke'dwa! kiteke mu masogo 
olye; kubanga kikutereke'dwa oku- 
tiisa ku biro ebyatekebwawo. kuba- 
nga nayogera nti Mpise abantu. 
Awo Saulo nilya ne Samuwiri ku 
23 lunaku olwo. Awo bwebili basere- 
ngese mu kibuga okuva mu kifo 
“ekignlumivu, nat:sa ne Saulo v wa- 
26 'gulu ku nyumba. Nebagolokoka 
mu makya: awo olwatuka obu'de 

© nga bukya, Samuwiri naita Saulo 
wa'gulu ku nyumba ngayogera nti 
Golokoka, nkusindike ogende. Saulo 
nagolokoka nebafuluma bombi, ye 
27 ne Samuwiri. Bwebili nga basere- 
ngeta ekibuga wekikoma. Samuwiri 

“ nagamba Saulonti Lagiraomu'duai- 
temu atukulembere | naitamu, ] naye 
'gweimirira buimirizi mu kisera kino 

` mkuwulize ekigambo kya Katonda. 
1 Awo 4 Samuwiri na'dira ecupa 
yamafuta nagafuka ku mutwe- 

gwe namunywegera nayogera nti 
Mukama siyakufuseko amafuta 
okuba omukulu è wobusikibwe? 
2 Bwonova gyendi lero, onolaba aba- 
saja babiri ku cmalālo ga Lakeri, 


mu nsalo ya Benyamini Ezereza; 
awo banakugamba nti Endogoi ze- 
wagenda okunonya zirabise: era, 
Jaba, kitawo aleseyo okulowoza e- 
ndogoi dneyeralikirira ' ngayo- 
gera nti Nakola ntya olwo mwana 
3wange? Awo onovayo neweyo- 
ngera okugenda mu maso notiika 
awali omwera gwa Taboli, newaku- 
sing'ana eyo abasaja basata nga 
bambuka eri Katonda Ebeseri, omu 
ngatwala abana bembuzi basatu, 
nomulala ngatwala emigati esatu, 
nomulala ngatwala eki'ta ekyomwe- 
4 nge: awo banikulamusa ne wa 
emigati ebiri : gyoba otola mu nga- 
5 lo zabwe. Nolvoka otūka ku lusozi 
lwa Katonda awali “ekigo Ekyaba- 
firisuti: awo olunātuka, bwonoba 


ngotūse eyo mu kibuga, onosing'a- | ig 


na nekibina kya bana 'bi uga basere- 
ngeta nga bava ma kifo ekigulami- 
vu nga balina entongoli nebitasa 
nendere nenanga nga bibakulembe- 

6 'de; era banaba nga balagula: awo 
Jomwoyo gwa Mukana guna'ja 
ku'gwe namanyi, v nolagulira wamu 
nabo, nofūka okuba omantu omala- 

7 la. Awo olunātuka, obubonero obwo 
nga bukutūseko, okolanga ngomu- 
konogwo bwegunasinga bwebiri; 

8 kubanga Katonda ali nawe. Era 
ononkulembera noserengeta iEgi- 
rugali; nange, laba, ndiserengeta 
gyoli, okuwayo ebiwebwayo ebyo- 
kebwa nokusala sadaka ezebiwe- 
bwayo olwemirembe : olimalayo že- 
naku musanvu ndyoke nji'je gyoli 

9 nenkutegeza byoba okola. wo 
olwatuka bweyakyisa amabegage 
okuva Samuwiri wali, Katonda na- 
muwa omutima omulala : obubone. 
ro obwo bwona nebutukirira ku lu. 
naku olwo. 

10 Awo 'bwebatukayo eri olusozi, 
laba, m ekibina kya bana'bi nekisi. 
sinkana naye; omwoyo gwa Muka. 
ma negu'ja kuye namanyi, nalagula 

11 mubo. Awo olwatuka bona abamu - 
manyanga e'da bwebamulaba, laba, 
ngalagulira wamu ne bana'bi, awo 
abantu nga bāgambagana nti Kiki 
kino ekimu'jiri'de mutabani wa Ki- 
si? ne nSaalo ali mu bana'bi? 

12 Awo omuntu owomukifo omwo na- 
'damu nayogera nti Neokitabwe ya- 
ni? Kyerwava lufuka olugero nti 

13 Ne Saulo ali mu bana'bi? Awo 
bweyamala okulagula, na'ja mu kifo 
ekigulumivu. < 

14 Awo Pkoja wa Baulo nimugam 

e nomu'duwe nti Mwagenda wa? 
ayogera nti Okunonya endogoi : 
awo bwetwalaba nga tezirabise ne- 

15 tu'ja eri Samuwiri. Koja wa Saulo 
nayogera nti Mbiilira, nkwegairi'de, 

16 Samuwiri byeyabagamba. Sanlo nā- 
gamba kojawe nti Yatabūlirira dala 


9. 17—10. 16. | 





| 


9. 8. 





mbo ebyobwakabaka, Samuwiri 

byeyayogera, teyamubilirako. 
Bamuwiri naita abantu nabaku- 

ng'anyiza eri Mukama Emizupa; 

18 nagamba bwatyo abana ba Isiraeri 
nti Bwatyo bwayogera Mukama, 
Katonda wa Isiraeri, nti Na'gya 
Isiraeri mu Misiri nembalokola mu 
mukono Gwabamisiri ne mu muko- 
no gwobwakabaka bwona obwaba- 

19 joganga : naye #lero mugānyi Ka- 
tonda wa'mwe, abalokola ye nyini 
mu naku za'mwe zona nobuinike 
bwa'mwe; era mari kam ne nti 
(Ne'da) naye 'sawo kabaka atufu- 
ge. Kale 'no kakano 'mweyanjule 
mu maso ga Mukama kebika bya- 
'mwe bwebiri, era ngenkumi za- 

20 'mwe bweziri. Awo Samuwiri nā- 
sembeza ebika byona ebya Isiraeri, 
ekika kya Benyamini nekitwalibwa. 

21 Nasembeza ekika kya Benyamini 
vgenyumba zabwe bwezali, enyu- 
mba Eyabamateri netwālibwa : 
Saulo mutabani wa Kisi nātwāli- 
bwa; naye bwebamunonya, neba- 

22 tainza kumulaba. Awo “e nebeyo- 
ngera okubuza Mukama nti Ekya- 
siga'deyo omusaja owoku'ja eno? 
Mukama na damu nti Laba, yekwe- 

23 se mu bintu. Neba'duka mbiro 
nebamu'gyayo; awo bweyaimirira 
mu bantu, ngasinga abantu bona 
obuwanva okuva ku bibegabegabyg 

24 nokwāmbuka. Awo Samuwiri nā- 
gamba abantu bona nti Mulabye 
oyo Mukama gwalōnze, nga tewali 
amwenkana mu bantu bona ? Aba- 
ntu bona uebogerera wa guliu ne- 
bogera nti #Kabaka abre omula- 
mu. 

25 Awo Samuwiri nalyoka abilira 
abantu zobwakabaka bwebulifana- 
na, nabiwandika mu kitabo nakite- 
reka mu maso ga Mukama. Samu- 
wiri nasindika abantu bona ap A 

26 nde buli muntu mu nyumbaye. Ne 
Saulo naye nagenda mu nyumbaye 
Egibea ; newagenda naye e'gye Ka- 
tonda beyali akomyeko ku mitima 

27 gyabwe. Naye newabawo “abana 
ba Beriali abiyogera nti Omusaja 
oyo alitulokola atya? Nebamu- 
nyoma nebatamuletera vkirabo. 
Naye ye nasirika. 


17 


idam. 4.7. 


t Yos 241. 


"Yos 7.14. 


“1 Sam. 
as 


x 
P 
= 


“Ma13 13. 
ò 1 Basek. 
4 21; 10. 
3. 

"2 Byom. 
17. 5. 
Mat. 2 11. 


Awo Nakasi 4 Omwamoni naya- 
mbuka näsisira okwolekera b Ya- 
besugireadi: abasaja bona Abeya- 
- besi nebagamba Nakasi nti Lagāna 
na'fe endagåno, na'fe tulikuwereza. 

2 Nakasi Omwamoni nabagamba nti 
' Bwentyo bwenālagāna na'mwe, a- 
maso ga'mwe gona agadyo ga'gyi- 
bwemu ; nange ndikiteka ku Isirae- 
3 ri yena okuba ekivume. Abaka'de 
Abeyabesi nebamugamba nti Tuwe 


" Balam. 
| 313; 10. 1 
inIl 










1 SAMUWIRI. 


10. 17—12. 2. 
1 Sam. s. r ngendogoi zirabise. Naye ebiga- 





e'banga eryenaku musanvu tutume 
ababaka mu nsalo zona eza Isirae- 
ri: awo bwewataliba owokutuloko- 
4 la, tulifuluma netu'ja gyoli. Awo 
ababaka neba'ja Egibea ekya Saulo 
nebogerera ebigambo ebyo mu ma- 
tu gabantu: awo abantu bona ne- 
baimusa e'dobozi Iyabwe nebakaba 
5 amaziga. Awo, laba, Saulo na'ja 
ngagoberera ente okuva mu nimi- 
ro; aulo nayogera nti Abantu ba. 
ba'de batya okukāba amaziga? Ne- 
bamubülira ebigambo byabasaja 
6 Abeyabesi. Awo cĉomwoyo gwa 
Katonda negu'ja ku Saulo namā. 
nyi, bweyawulira ebigambo ebyo, o- 
7 busūngubwe nebubūbūka nyo. Awo 
na'dira ente biri “nazitematema 
naziwereza okubuna ensalo zona 
eza Isiraeri mu mikono gyababaka 


ngiyogera nti “Buli atalifuluma A 


okugoberera Saulo ne Samuwiri, 
bwezityo enteze bwezirikolebwa. 
Ekitibwa kya Mukama nekigwa ku 
bantu, nebafuluma ngomuntu omu. 
8 Nababalira Ebezeki; awo /abāna 


ba Isiraeri bali obusirivu busatu, |; 


nabasaja ba Yuda bili obukumi bu- 
9 satu. Nebagamba ababaka aba'ja 
nti Bwemutyo bwemunagamba aba- 
saja Abeyabesngireadi nti Enkya, 
omusana nga gwase, munifuna o- 
bulokozi. Ababaka neba'ja neba- 
būlira abasaja Abeyabesi; nebasa- 
10 nyuka. Abasaja Abeyabesi kyeba- 
va bogera nti Enkya tunafuluma 
netu'ja gyemuli nemutukola byona 
11 byemusima. Awo olwatuka enkya 
Sanlo nayawulamnu abanta Yebibina 
bisatu ; nebatūka wakati mu lusisi- 
ra mu kisisimuka ekyenkya, neba. 
-kuba Abamoni okutūsa omusana 
Iwegwakaza : awo olwatuka abasi- 
galawo nebasasana okusigala ne- 
watasigala babiri kubo abali awa- 
12 mu. Abantu nebagamba Samuwiri 
nti Ani oyo eyayogera nti Saulo 
alitufuga ? leta abasaja abo tuba'te. 
13 Saulo nayogera nti iTewabewo mu- 
ntu ana'tibwa lero: kubanga lero 
k Mukana akoze obulokozi mu Isi- 
raeri. 
14 Awo Samuwiri nagamba abantu 
nti Mu'je tugende ' Egirugali, tu- 
15 nyweze eyo nate obwakabaka. A- 
bantu bona nebagenda Egirugali ; 
Saulo nebamufilira eyo kabaka mu 
maso ga Mukama Egirugali ; neba- 
salira eyo sadaka ezebiwebwayo o- 
lwemirembe mu maso ga Mukama; 
Saulo nabasaja bona aba Isiraeri 


nebasanyukira nyo eyo. 
1 9 Awo Samnwiri nagamba Tsi- 
raeri yena nti Laba; mpuli'de 
a e'dobozi lya'mwe mu byona bye- 
mwang'amba, era bnkoze kabaka 
2 okubafnga. Era, laba, kakano ka- 





237 


7 Balam. 
7. 16. 


í 2 Sam.19. 
2. 


k Kurv. 14. 
13. 


t1 Bam. 
10. 8. 


s18am.8.5. 
b 1 Sam. 

10. 24; 11. 
14, 15. 


238 


“ Ma.16.19. 





———— 





1 SAMUWIRI. 


baka atambulira mu maso ga'mwe : 
ninge ndi muka'de, 'meze nenvi; 
era, laba, batabani bange bali na- 
'mwe: era natambulira mu maso 
ga'mwe okuva mu buto bwange ne 

8 lero. 'Nze 'nzuno: mu'numiririze 
mu maso ga Mukama ne mu maso 
goyo “gweyafukako amafuta: ani 
gwenanyagako enteye? obani gwe- 
nanyagako endogoiye? obani gwe- 
nali ndyazamanyi'za? ani gwenali 
njoze ? obini gwenatolako mu nga- 
loze enguzi “okunzibya amaso? nā- 

4 nge nabasasula. Mebogoté nti To- 
tulyazamanyanga 'so totujoganga, 
's0 totolanga kintu mu ngalo zomu- 

5 ntu yena. Nabagamba nti Mukama 
e mujulirwa gyemuli noyo gweya- 
Takako amafuta ye mujulirwa lero 
nga 'mwe temulabye kintu mu mu- 
kono gwange. Nebogera nti Ye 

6 mujulirwa. Samuwiri nagamba a- 
bantu nti Ye Mukama eya'sawo 
Musa ne Aloni era eya'gya bajaja 

7 ba'mwe munsi Yemisiri. Kale 'no 
kakano muimirire buimirizi mpoze 
na'mwe mu maso ga Mukama olwe- 
bikolwa byona ebyobutikirivu ebya 
Mukama byeyakola 'mwe ne bajaja 

8 ba'mwe. Yakobo bweyali atuse mu 
Misiri, bajaja ba'mwe nebakabira 
Mukama, awo Mukama natuma Mu- 

sa ne Aloni eya'gya bajaja ba'mwe 
mu Misiri nabatuza mu kifo muno. 

9 Naye /Jneberabira Mukama Kato- 
nda wabwe, 2 nābatūnda mu muko- 
no gwa Sisera, omwami we'gye lya 
Kazoli ne mu mukono i Gwabafiri- 
Buti ne mn mukono gwa kabaka wa 
10 k Moabu, nebalwana nabo. Awo 
i nebakabira Mukama nebogera nti 
Twayonona kubanga twaleka Mu. 
kama ™ netuwereza Babaali ne Bã- 
sutalosi : naye kakano tulokole mu 
mukono gwabalabe ba'fe, netulyo- 
11 ka tukuwereza. Awo Mukama nā- 
tuma ” Yeru'baali ne Bedani ne 

o Yefusa ne P Samuwiri, nabalokola 
mu mukono gwabalabe ba'mwe e- 
12 njui zona, nemutūla mirembe. Awo 
bwemwalaba nga ” Nakasi kabaka 
wabana ba Amoni ngabataba'de, 
#nemung'amba nti Ne'da, naye ka- 
baka yalitufuga: ! Mukama Kato- 
nda wa'mwe nga ye kabaka wa- 
18 'mwe. Kale 'no kakano laba kaba- 
ka “gwemulōnze era gwemusabye : 
era, laba, Mukama ata'dewo kabaka 

14 okubafuga. Bwemunatyanga Mu- 
kama nemumuwerezanga nemuwu- 
liranga e'dobozirye nemutajemera- 
nga kiragiro kya Mukama, 'mwe 
era ne kabaka abafuga nemugobe- 
reranga Mukama Katonda wa mwe, 

13 (kale): naye bwemutawulirenga 
'dobozi lya Mukama, naye nemuje- 
meranga ekiragiro kya Mukama, 
awo omukono gwa Mukama guna- 


lwananga na mwe nga bwegwalwa- 

16 nanga ne bajaja ba mwe. e 'no 
akano wmuimirire buimirizi mu- 
labe ekigambo kino ekikulu Muka- 
ma kyanakolera mu maso ga'mwe. 

17 Lero sige #makungula geng'ano? 
Nasaba Mukama awereze okubwa- 
tuka nenkuba: awo munamanya 
nemulaba #ngobubi bwa'mwe bu- 
nene bwemwakola mu maso ga Mu- 

18 kama nga mwesabira kabaka. Awo 
Samuwiri nasaba Mukama; Muka. 
ma nawereza okubwatuka nenkuba 
ka lunaku olwo: abantu bona ne- 
batya nyo Mukama ne Samuwiri. 
19 Abantu bona nebagamba Samuwiri 
nti >Sabira aba'dubo eri Mukama 
Katondawo tuleme okufa : kubanga 
twonge'de ku bibi bya'fe byona ne- 
kibi (kino), okwesabira kabaka. 
20 Samuwiri nagamba abantu nti Te- 
mutya: okukola mwakola ekibi ki- 
no kyona: naye temukyamanga 
obutagobererānga Mukama, naye 
muwerezênga Mukama nomutima 
21 gwa'mwe gwona; 'sō temukyama- 
nga: kubanga (kwe kwandiba'de) 
okugoberera ebitalimu ebitainza 
ckugasa newakuba'de okulokola, 

22 kubanga tebirimu. Kubanga 4 Mu- 
kama tayabulirenga bautube “o- 
lwerinyalye ekulu: kubanga /Mu- 
kama yasima okubefulira ye'ka e- 
23 'gwanga. Era 'nze ki'dire eri 'nze 
e Okusobya ku Mukama nga ndekayo 
okubasabira: naye 9 nabaigirizanga 

24 e'kubo ediingi egolokofu. Kyo'ka 
mutyenga Mukama mumuwerere- 
zenga mu mazima nomutima gwa- 
'mwe gwona: kubanga f mulowoze 
ebigambo byeyabakolera bwebye- 
25 nkana obukulu. Naye bwemune- 
yongeranga okukola ebibi, mulizi- 
kirira 'mwe era ne kabaka wa- 


'mwe. 

1 3 Sauro yali nga yakamaze emyā- 
ka (asatu) bweyatanula okufuga ; 
nafugira Isiraeri emyaka ebiri. 
2 Saulo neyerondera abasaja ba Isi- 
raeri enknmi satu; kwabo enkumi 
biri babanga ne Saulo 4 Emikumasi 
ne ku lusozi Olwebeseri, nolukumi 
babanga ne Yonasani Egibea ekya 
Benyamini: nabantu abalala bona 
nabasindika buli muntu mu we- 
3 maye. Yonasani nākuba > ekigo 
Ekyabafirisuti ekyali Egeba, Aba- 
: firisuti nebakiwulira. Saulo “na- 
fuwa ekondere okubuna ensi yona, 
ngayogera nti Abaebulaniya bawn- 
lire. Isiraeri yena nebawulira nga 
bogera nga Saulo akubye ekigo 
Ekyabafirisuti era nga Isiraeri Aba- 
firisnti bamutami'Awa. Abantu ne- 
bakung'anira Egirugali okugobe- 

rera Saulo. 
5 Awo Abafirisuti . nebakung'ana 


12. 3—18. 5. 





X Ku. 14 
33. 
Y Nge.28.1. 


318am.8.7. 


8 Kuv. 14 
31. 


b Kuv. 2 
98; 10. 17. 


1Kol84 
41 Pasek. 
8. 57. 

Zab. 01.14. 
“ Yos. 7.9. 
Zah. 1046. R. 
SI Malih 


#1 Basek. 
8. 38. 


i Is. 5,132 









18, 6—14. 10. 


dYos 114. 





okulwana ne lIsiraeri, amagali obu- 


kumi busatu, nabasaja abe la, 


1 SAMUWIRI. 


aa ya Aa ——————————————— 


woima wa'gulu okutunulira ekiwō- 
nvu Zeboimu ku lui olwe'dūngu. 


embalasi kakaga, nabantu abali 19 Awo” newatalabika muwesi mu- 


d ngomusenyu oguli ku ‘tale Iyenya- 
nja obungi: nebambuka nebasisira 
Emikumasi, ku lui olwebuvanjuba 
6 Olwebesuaveni. Awo abasaja ba 
Isiraeri bwebalaba Dea bali bubi 
kubanga abantu bali balabye ena- 
u,j awo abantu nebekweka mu 
€ mpuku ne mu bisa'ka ne mu mai- 
nja ne mu mpampagama ne mu 
7 bunya. Era abamu ku Baebulaniya 
bali basomose Yoludani nebagenda 
munsi ya Gadi ne Gireadi; naye 
Saulo yali ngakyali Egirugali, aba- 
ntu bona nebamugoberera nga ba- 
kankana. 
8 /Namala enaku musānvu ngebiro 
bwebyali Samuwiri byeyatekawo : 


naye Samuwiri nga tana'ja Egiru- | 


gali; abantu nebasasana nga ba. 
9 muvako. Saulo nayogera nti Nde- 
tera wano ekiwebwayo ekyokebwa 
nebiwebwayo olwemirembe. Nawa- 
10 yo ekiwebwayo ekyokebra. Awo 
olwatuka nga kya'jeamale okuwayo 
ekiwebwayo ekyokebwa, laba, Sa- 
muwiri naja; Saulo nafuluma oku- 
11 musisinkana amulamuse. Samu- 
wiri ma bg IBAA Saulo 
nayogera nti Ku a nalabye nga- 
bantu basasanye nga banvako 'sō 
nawe nga to'ja mu biro ebyateke- 
bwawo N risuti nga ung'a- 
12 ni'de Emikumasi ; kyenavu'de njo- 
era nti Abafirisuti banaserengeta 
Egirugali okulwana nānge, 'so si- 
naba kwegairira kisa kya Mukama: 
kyenavu'de negumikiriza nempayo 
13 ekiwebwayo ekyokebwa. Awo Sa- 
muwiri nagamba Saulo nti 4 Wako- 
ze kya busirusiru : ? toku'te kiragiro 
kya Mukama Katondawo kyeyaku- 
lagira: kubanga kakano Mukama 
yandinyweze'za obwakabakabwoku 
14 Isiraeri enaku zona. 7 Naye kaka- 
no obwakabakabwo tebuliba bwa lu- 
berera: / Mukama yenonyere'za o- 
musaja ali ng'anga omutimagwe ye, 
era Mukama amuta'dewo okuba o- 
mukulu wabantube, kubanga toku- 
'te ekyo Mukama kyeyakulagira. 
Awo Samuwiri nagolokoka nava 
Egirugali nayambuka Egihen ekya 
Benyamini. Saulo nabala abantu 
abali awamu naye, abasaja nga lu- 
16 kaga. Saulo ne Yonasani mutaba- 
niwe nabantn abali awamu nabo 
nebatiula Egeba ekya Benyamini: 
naye Abafirisuti nebasisira Emiku- 
17 masi. Abakwekwesi nebava mu lu- 
sisira Olwabafirisuti ebibina bisatu: 
ekibina ekimu neba'da mu 'kubo 
erigenda Eyofula, munsi ya Suali: 
18 nekibina ekirala neba'da mu 'kubo 
erigenda Ebesukoloni : nekibina e- 
kirala neha'da mu' kubo eryensalo 


16 


nsi yona eya Isiraeri: kubanga A- 
bafirisuti nebogera nti Abaebulaniya 
baleme okweweseza ebitala oba ma- 
20 fumu: naye Abaisiraeri bona ne- 
baserengeta eri Abafirisuti okuwa- 
'gala buli muntu enkumbiye neki- 
wabyokye nemba'ziye nekifumukye; 
21 naye balina muyamba olwebifumu 
nebiwabyo namakato nemba 'zi ; no- 
22 Iwokuwa'gala emiwūnda. Awo o- 
Iwatuka mu biro ebyentalo newata- 
labika kitala newakuba de e'fumu 
mu mukono gwomuntu yena kwabo 
abali ne Saulo ne Yonasani: naye 
Saulo ne Yonasani mutabaniwe 
23 bälina. “ Nabafirisuti abomukigo 
nebafuluma nebagenda ° awaitibwa 
mu Mikumasi. 


Awo olunaku lwali lumu Yona- 
sani mutabani wa Saulo näga- 
mba omulenzi eyatwalanga ebyoku- 
lwanyisabye, nti 'Jangu tusomoke 
tugende eri ekigo Ekyabafirisuti 
ekiri emitala weri. Naye natabi- 
2 lira kitawe. Saulo nabera mu ki- 
tundu Ekyegibea ekyenkomerero 
munda womukomanmawanga oguli 
Emiguloni: nabantu abali naye ba- 

8 li abasaja nga lukäga ; ne 4 Akiya, 
mutabani wa Akitnbu, è muganda 
wa Ikabodi, mutabani wa Finekasi, 


4 


mutabani wa Eri, kabona wa Mu- |, 


kama ma “Siro, 4 ngayamba'de e- 
kanzu. Abantu nebatamanya nga 
4 Yonasani agenze. Awo wakati “a8- 
waitibwa Yonasani weyali ayagala 
okufuluma okutūka mu kigo Ekya- 
bafirisuti, waliwo e'jinja esongovu 
erui ne'jinja esongovu erui: neri- 
mu erinya lyalyo Bozezi, nedala eri- 

5 nya lyalyo Sene. E'jinja erimu lya- 
li liimiri'de ku lui olwobukika obwa 
kono okwolekera Mikumasi, nedala 
ku lui olwobukika obwadyo okwo- 
6 lekera Geba. Awọ Yonasani naga- 
mba omulenzi eyatwalanga ebyo- 
kulwanyisabye nti 'Jangu tusomoke 
tugende eri ekigo Jekyabatali bako- 
mole bano: mpo'zi Mukama anatu- 
kolera omulimu : kubanga Mukama 
tewalikimuziiza Joknlokola nabangi 

7 oba nabatono. Eyatwalanga ebyo- 
kulwanyisabyenamugamba nti Kola 

. byona ebiri mu mutimagwo: kyiika, 
laba, 'nze ndi wamu nawe ngomu- 
8 timagwobweguli. Awo Yonasanina- 
yogera nti Laba,tunasomoka netuge- 
nda eri abasaja netweyerula gyeba- 
9 Ji. Bwehanatugamba nti Mubereeyo 
okutùsa bwetuna'ja gyemuli; awo 
tunaimirira buimirizi mu kifo kya- 
10 'fe netutayambuka gyebali. Naye 
bwebanayogera nti Mu je gyetuli; 
awo tunayambuka: kubanga Mu- 


€ Yon. 18.1. 
d 1] Bam. 2 
28 


“1 Sam.13. 
2. 





240 


4 Lub. 24. 
14. 


bad ap 


$9 ue 
ji 


1 SAMUWIRI. 


kama abagabu'de mu mukono gwa- 
'fe: era lako ke kanabera akabo- 

11 nero gyetuli. Awo bombi nebeye- 
rula eri ekigo Ekyabafirisuti: Aba- 
firisuti nebogera nti Laba, Abaebu- 
laniya £ bafuluma mu bunya mwe- 

12 bāli bekwese. Abasaja abomukigo 
neba'damu Yonasani noyo eyatwa- 
langa ebyokulwanyisabye nebogera 
nti Mwambuke gyetuli netubalaga 
ekigambo. Awo Yonasani magambo 
eyatwalinga ebyokulwanyisabye nti 
Yambuka okungoberera: kubanga 
Mukama abagabu'de mu mukono 

13 gwa Isiraeri. Awo Yonasani nali- 
nya ngayavula nengalo nebigere 
neyatwalinga ebyokulwinyisabye 
ngamugoberera : nebagwa mu maso 
ga Yonasani; neyatwalanga ebyo- 
kulwanyisabye naba'ta ngamuvako 

14 nyuma. Era olu'ta olwo olwolube- 
ryeberye Yonasani neyatwalanga 
ebyokulwanyisabye lweba'ta lwali 
lwa basaja ngamakumi abiri, ne 'ba- 
nga lyali nga kitūndu kya lubimbi 

15 mu musiri gwe'taka. Newabawo 
okukankana mu lusisira ne mu ni- 
miro ne mu bantu bona; abomuki- 
go nabakwekwesi nebakankana na- 
bo: ensi nekankana: awo newaba- 

16 wo okukankana okunene enyo. Na- 
bakumi ba Saulo abali Egibea ekya 
Benyamini nebatunula ; awo, laba, 
ekibina nekisereba, nebagenda erui 
nerui. 

17 Awo Saulo nagamba abantu abali 
naye nti Mubale kakano, mulabe 
bwali atuvu'demu. Awo bwebābala, 
laba, Yonasani neyatwalanga ebyo- 

18 kulwanyisabye nga tebaliwo. Saulo 
nagamba Akiya nti Leta eno sandu- 
ko ya Katonda. Kubanga sanduko 
ya Katonda yali eyo mu biro ebyo 

19 wamu nabana ba Isiraeri. Awo o- 
lwatuka, ! Saulo ngayogera ne ka- 
bona, oluyogano olwali mu lusisira 
Olwabafirisnti nerubawo nerweyo- 
ngera: Saulo nagamba kabona nti 

20 'Zayo omukonogwo. Awo Saulo na- 
bantu bona abali naye nebakung'ana 
neba'ja okulwana: awo, laba, ™ eki- 
tala kya buli muntu nekirwana ne 
mu'ne (newaba) okukeng'ëntererwa 

21 okunene enyo. Awo Abaebulaniya 
abali Nabafirisuti nge'da, abāyā- 
mbuka nabo mu lusisira (okuva mu- 
nsi) eyetolola; era nabo (nebakyŭ- 
ka)okuba Nabaisiraeri abāli ne Sau- 

22 lo ne Yonasani. Era bwebatyo na- 
basaja bona aba Isiraeri * abali be- 
kwese munsi eyensozi eya Efulai- 
mu, bwebiwulira Abafirisuti nga ba- 
'duse, era nabo nebabagobererera 

23 dala mu lutalo. oAwo Mukama 
nalokola bwatyo Isiraeri ku lunaku 
olwo: olutalo nerugukira Ebesua- 

24 veni. Abantu ba Isiraeri nebalaba 
enaku ku lunaku olwo: naye Saulo 


nalaiza abantu ngayogera nti Omu- 
ntu akolimirwe analya ku 'mere yo- 
na okutisa akawungezi, nange nga 
'maze okuwalana e'gwanga ku ba- 
labe bange. Awo abantu nebatale- 

25 ga ku 'mere nomu. Abantu bona 
nebatiika mu kibira; era wiliwo 

26 P omubisi gwenjuki wansi. Awo a- 
bantu bwebili batūse mu kibira, la- 
ba, omubisi gwenjuki nga gutonya : 
naye newataba muntu eyateka enga- 
loze ku mumwa; kubanga abantu 

27 nebatya ekirairo. Naye Yonasani 
teyawulira kitiwe bweyalaiza aba- 
ntu ekirairo : kyeyava agolola omu- 
sa gwomu'go ogwsli mu mukono- 
gwe, nagunyika mu ” bisenge bye- 
njuki, nateka engaloze ku mumwa ; 

28 amasoge negalaba buliingi. Awo o- 
mu ku bantu na'damu nayogera nti 
Kitawo yakitira abantu ngabalaiza 
ekirairo ngayogera nti Akolimirwe 
omuntu analya ku 'mere lero. 

29 bantu nebayongobera. Awo Yona- 
sani nayogera nti Kitange anaku- 
wazi'za ensi: laba, nkwegairi'de, 
amaso gange bwegalabye obuliingi 
kubanga ndezeko katono ku mubisi 

30 guno ogwenjuki. Tebandisinze nyo 
abantu singa bali'de lero ku ma- 
nyago ogwabalabe babwe gwebala- 
bye neba'kuta? kubanga kakano 
tewaba'de lu'ta lunene mu Bafiri- 

31 suti. Neba'ta ku Bafrisuti ku lu- 
naku olwo okuva Emikumasi oku- 
tuka ku # Ayaloni: abantu nebayo- 

32 ngobera nyo. Awo abantu nebagwa 
ku munyago, nebanyaga endiga ne- 
nte nenyana nebazi'tira awo: aba- 

33 ntu nebazirya'! awamu nomusai. A- 
wo nebamubilira Saulo nga bogera 
nti Laba, abantu basobya ku Mu- 
kama kubanga balya wamu nomu- 
sai. Niyogera nti Mukiisiza: mu- 

34 njiringisize e'jinja edenelero. Saulo 
nayogera nti Musasane mu bantu, 
mubagambe nti Mundetere wano bu- 
li muntu enteye na bali muntu endi- 
gaye, muzi'tire wano mulye: 's0 
temusobya ku Mukama nga mulya 
nomusai. Abantu bona nebaleta bu- 
li muntu enteye wamu naye ekiro 

35 ekyo nebazi'tira eyo. Saulo nazi- 
mbira Mukama ekyoto: ekyo kye 
kyali ekyoto ekyoluberyeberye kye- 
yazimbira Mukama. 

36 Awo Saulo nayogera nti Tusere- 
ngete tugoberere Abafirisuti ekiro, 
tubanyage okutiisa emambya Iwene- 
sala, tuleme okusigaza omuntu ku- 
bo. Nebogera nti Kola kyona kyo- 
na kyosima. Awo * kabona nayo- 
gera nti Tusemberere Katonda wa- 

37 no. Saulo nābūza Katonda pa 
zi nti Nserengete okugoberera Aba- 
firisuti? onobagabula mu mukono 
gwa Isiraeri? Naye natamu'damu 

38 ku lunaku olwo. Saulo nayogera 


14. 11-38. 




























































P Kur. 26. 


"La. 61. 


Yoe. 90 
12 


t Lav. 3.17. 


sius 


14. 39—165. 17. 


”Tos.7. 14 
1 Sam. 19 
18. 


f 


ba aka 
p95 
Pi 


K 
s 


nti 0 Musembere wano, 'mwe 'mwe- 
na abakulu babantu: mutegere mu- 
labe ekibi kino mwekiba'de lero. 
39 Kubanga Mukama alokola Isiraeri 
nga bwali omulamu, newakuba'de 
nga kiba 'de mu Yonasani mutabani 
wange, taleme kufa. Naye newata- 
ba muntu nomu mu bantu boua eya- 
40 mu'damu. Awo nagamba Isirae- 
ri yena nti 'Mwe mubere ku lui lu- 
mu, nange ne Yonasani mutabani 
wange tunaba ku lui olulala. Aba- 
ntu nebagamba Saulo nti Kola nga 
41 bwosima. Sanlo kyeyava agamba 
Mukama, Katonda wa Isiraeri, nti 
Laga ebyensonga. Awo (akalulu) 
nekabagwako 4 Sanlo ne Yonasani ; 
42 naye abantu nebawona. Saulo nä- 
yogera nti Mukubire 'nze ne Yona- 
sani mutabani wange. Nekamugwa- 
48 ko Yonasani. Awo Saulo nagamba 
Yonasani nti? Mbulira byokoze. Yo- 
nasani namubulira nayogera nti 
Okulega naleze ku tubisi twenjuki 
nomusa gwomu'go oguba'de mu mu- 
kono gwange; kale, laba, king'wa- 
44 nide okufa. Saulo nayogera nti 
Katonda akole bwatyo nokukirawo : 
kubanga “toleme kufa, Yonasani. 
45 Abantu nebagamba Saulo nti Yona- 
sani anafa akoze obulokozi buno o- 
bukula mu Isiraeri? Ki'dire eri: 


nga Mukama bwali omulamu, b te- 


waliba ku nvirize na lumu olanā- 
gwa wansi; kubanga akole'de wa- 
mu ne Katonda lero. Awo abantu 
nebanunula bwebatyo Yonasani, na- 

46 tafa. Awo Saulo naleka okugobe- 
rera Abafirisuti nayambuka: Aba- 
firisuti neba'dayo ewabwe. 

47 Awo Saulo bweyamala okulya o- 
bwakabaka bwa Isiraeri, nilwana 
nabalabebe bona enjui zona, Moabu 
nabana ba # Amnoni ne Edomu ne 
bakabaka ba dZoba Nabafirisuti: 
awo naberalikirizanga buli gyeya- 

48 kyikanga yona. Nakola ebyobu- 
zira nakuba “ Abamaleki, nalokola 
Isiraeri mu mikono gyabo ababa. 


nyaganga. 

49 Ne/batabani ba Saulo bali Yona- 
sani ne Isuvi ne Malukisua: nama- 
nya ga bawalabe ababiri gagano ; 
omuberyeberye erinyalye v Merabu, 

50 nomuto erinyalye í Mikali: ne mu- 
kazi wa Saulo erinyalye yali Akinoa- 
mu omwana wa Akimaazi: nomu- 
kulu we'gyerye erinyalye yali Abu- 
neri mutabani wa Neri muganda wa 

51 kitawe wa Saulo. Ne kKisi yali ki- 

” kawe wa Saulo: ne Neri kitawe 
wa Abuneri yali mutabani wa A- 
bieri. 

52 Awo nebalwina nyo nyini Naba- 
firisuti enakn zona eza Saulo: awo 
Saulo bweyalabinga omunta yena 
owamanyi oba omuzira yena, na- 
mwesenzezanga. - l ; 


1 SAMUWIRI. 


241 


1 5 Awo Samuwiri nigamba Shulo | 
nti 8 Mukama yantuma okuku- m Bam. 9. 


fukako amafuta okuba kabaka wa. 


bantube Isiraeri: kale 'no kakano 
wulira e'dobozi lyebigambo bya Mu. 

2 kama. Bwatyo bwayogera Muka- 
ma owe'gye nti Ne'kanya ebyo Ama- 
leki byeyakola Isiraeri, b bweyesi- 
mbawo okumuziiza mu 'kubo, bwe- 

3 yalinya okuva mu Misiri. Kal.ano 
genda okube Amaleki, c ozikiririze 
dala byona byebalina, 'so tobasasira ; 
naye ba ten ja nabakazi, omwa- 
na omuwere nayonka, ente nendiga, |. 
eng amira nendogoi. 

4 Awo Saulo naita abantu nibabali- 
ra Etersimu, abasaja abatambula 
nebigere obusirivu bubiri, nabasaja 

5 ba Yuda kakumi. Saulo natika ku 
kibuga kya Amaleki nategera ma ki- 

6 wonvu. Baulo nagamba 4 Abakeni 
nti Mugende muvewo muserengete | | 
okuva mu Bamaleki 'neme okubazi- 
kiriza awamu nabo: kubanga “mwa- 
kola ebyekisa abana ba Isiraeri bo- 
na, bwebäva mu Misiri. Awo Aba- 

7 keni nebava mu Bamaleki. Saulo 
nakuba Abamaleki, okuva / Ekavira 
ngogenda 7 Esuli, ekyolekera Misi- 

8ri. Nawamba Agagi kabaka Waba.- 


Ad 


9 na nobwagi bwekitala. Naye Saulo 
nabantu #nebasonyiwa Agagi nendi- 
ga ezasinga obulungi nente nebya |. 

- sava nabana bendiga nebiringi byo- 
na, nebagana okubizikiririza dala : 


10 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
kiryoka ki'jira Samuwiri ngayogera 

11 nti £Nejusiza kubanga nakuza 
Saulo vkuba kabaka: kubanga a'ze- 
yo enyuma obutangoberera 'so tako- 

ze biragiro byange. Awo Samuwiri 

' nasunguwala; nakabira Mukama 
12 okukesa obu'de. Awo fSamuwiri 
nagolokoka mu makya okusisinkana 
ne Kanlo enkya ; nebamubilira Sa- 
muwiri nti Saulo yatūka ku Kalu- 
meri, era, laba, neyesimbira eki'ju- 
kizo, nakyuka naitamu naserengeta 
13 Egirugali. Awo Samuwiri naja 
eri Saulo: Saulo namugamba nti 

l Owebwe Mukama omukisa: nkoze 
14 ekiragiro kya Mukama. Awo Sa- 
muwiri nfyogera nti Oknbejagala 
kuno okwendiga 'no okuli mu matu 
gange makulu ki, nokung'ong'a 
15 kwente kwempulira? Saulo nayo- 
era nti Bazi gye ku Bamaleki ne- 
ireta: kubanga abantu nebaso- 
nyiwa endiga nente ezasinga Obu- 
Kingi, okuwayo sadaka eri Mukama 
Katondawo; nebirala tubizikiriri za 

16 dala. -Awo Samuwiri nagamba 
Sanlo nti Soka oleke nange nakubi- 
lira Mukama byang'ambye ekiro ki- 

17 no. Namugamba nti Yogera. Samu- 





è Kuv. 17. 


“< Kuv. 18. 
10, 19. 
Kubal. 10. 
29, 32. 


S Unb.211. 
#Lub.16.7. 


242 


m 1 Sam.9. 
Qi. 


n 1Sam.14. 
32. 


6-8; 350.8,9. 
31. 3. 


Is. 1.11-17. 
Yer. 7. 22, 


2. 

Beb. 10. 
6-9. 

? Mubs.1. 
Kos. 6. 6. 
Mi. 6. 6-8. 
Mat. 9.13; 
12. 1. 
Ma'k. 12 
gB. 

? 1 Sam. 
13, 14. 


1 SAMUWIRI. 
wiri näyogera nti Newakuba'de nga 


m wali mutono mu masogo 'gwe, te- 
wafūka mutwe gwa bika bya Isi- 
raeri? Mukama näkufukako ama- 

18 futa okuba kabaka wa Isiraeri ; Mu- 
kama nakutuma olugendo, nayogera 
nti Genda ozikiririze dala abalina 
ebibi abo Abamaleki, olwane nabo 

19 okutūsa lwebalimalibwawo. Kale 
kiki 'no ekyakulobera okugondera 
e'dobozi lya Mukama, naye % no- 
gwa ku mnnyago, nokola ebyali 

20 ebibi mu maso ga Mukama ? Saulo 
nagamba Samuwiri nti Okugondera 
ng'onde'de e'dobozi lya Mukama, 
neng'enda olugendo Mukama lwe- 
yantuma, nendeta Agagi kabaka 
wa Amaleki, nenzikiririza dala Aba- 

21 maleki. Naye abantu nebatola ku 
munyago endiga nente, ebyasinga 
mwebyo ebyawongebwa, okuwerayo 
eri Mukama Katondawo Egirugali. 

22 Samuwiri nayogera nti ° Mukama 

< asanyukira ebiwebwayo ebyokebwa 
ne sadaka okwenkana nga bwasa- 
nyukira ugo nden e'dobozi lya 
Mukama? ba, P okugonda ku- 
singa sadaka obulungi, nokuwulira 
kusinga amasavu gendiga enume. 

23 Kubanga okujema kuli ng'anga eki- 
bi ekyobufumu, nobukakanyavu bu- 
li ng'anga okusinza ebifananyi ne 

. baterafi. Kubanga ogānyi ekiga- 
mbo kya Mukama, ” naye akugānyi 

24 obutaba kabaka. Awo Saulo nāga- 
mba Samuwiri nti Nayonona : ku- 
banga nasobya ekiragiro kya Mu- 
kama nebigambobyo: kubanga na- 
tya abantu neng'ondera e'dobozi 

25 lyabwe. Kale 'no kakano, nkwe- 
gairi'de, sonyiwa ekibi kyange, o- 
kaa wamu nange nate nsinze 

26 Mukama. Samuwiri nagamba Sau- 
lo nti Si'deyo nawe: kubanga oga- 
nyi ekigambo kya Mukama, ne Mu- 
kama akuganyi obutaba kabaka wa 

27 Isiraeri. Awo Samuwiri bweyakyū- 
ka okwegendera, nakwata ekirenge 

28 kyekyambalokye nekiyulika. Awo 
Samuwiri namugamba nti s Muka- 
ma akuyuzi'zako obwakabaka bwa 
Isiraeri lero, nabuwa mulirānwawo 

29 akusinga obulūngi. Era Mānyi ga 
Isiraeri 'talirimba 'sō taliye'jusa : 

80 kubanga si muntu ye'juse. Nalyo- 
ka ayogera nti Nayonona: naye nzi- 
sāmu ekitibwa kakano, nkwegairi- 
'de, mu maso gabaka'de babantu 
bange ne mu maso ga Isiraeri, okyii- 
kire wamu nānge nate nsinze Mu- 

81 kama Katondawo. Awo Samuwiri 
nakyuka nate okugoberera Saulo ; 
Saulo nāsinza Mukama. 

32 Awo Samuwiri nalyoka ayogera 
nti Mundetere wano Agagi kabaka 
Wabamaleki. Agagi naja gyali 

akūmba, Agagi nayogera nti 
azima obnbalagaze bwokufa bui- 





33 se. Samuwiri näyogera nti * Nge- |“ 
bakazi 


kitalakyo bwekyafulanga a 

obutaba na bana, bwatyo nyoko 
bwaliba talina bana mu bakazi. 
Awo Samuwiri “natemeratemera 
Agagi mu maso ga Mukama Egiru- 


gali. 

34 Awo Samuwiri nalyoka agenda 
Erama ; Saulo nayimbuka mu nyu- 

35 mbaye Egibea ekya Saulo. Samu- 
wiri nāta'ja nate okulaba Saulo 
okutusa ku lunaku kweyafira; ku- 
banga Samuwiri yanakuwalira 
Saulo: Mukama neye'jusa kubanga 
yafula Saulo kabaka wa Isiraeri. 


16 Awo Mukama nägamba Samu- 
wiri nti Olitūsa wa okunakuwa- 
lira Saulo 'nze nga 'maze 4okumu- 
gana obutaba kabaka wa Isiraeri ? 
v'juza e'jemberyo amafuta ogende, 
nakutuma eri Yese Omubesireke- 
mu: kubanga cnerabi de kabaka 
2 mu batabamibe. Samuwiri nayoge- 
ya nti Nyinza ntya okugenda? 
Saulo bwalikiwulira, alinzi'ta. Mu- 
kama nayogera nti Twala ente 
< endūsi ogende nayo oyogere nti 
Nzi'ze okuwayo sadaka eri Muka- 
8 ma. Noita Yese aje ku sadaka, 
nange “ndikulaga bwolikola: era 
eolinfukira anafuta kwoyo gwendi- 
4 kwatulira erinya. Awo Samuwiri 
näkola ekyo Mukama kyeyayogera 
na'ja Ebesirekemu. Abaka'de be- 
kibuga neba'ja okumusisinkana nga 
bakankana nebogera nti /O'ze mi- 
5rembe? Nayogera nti Mirembe; 
nzi'ze okuwayo sadaka eri Muka- 
ma: mwetukuze muje nange tu- 
gende ku sadaka. Natukuza Yese 
ne batabanibe nabaita oku'ja ku 
6 sadaka. Awo olwatuka nga batiise 
natunulira Eriabu nayogera nti 
Mazima Mukama gwafukako ama- 
7 futa ali mu masoge. Naye Muka- 
ma nagamba Samuwiri nti Totunu- 
lira Ymasoge newakuba'de emba- 
laye bweri empanvu ; kubanga 'mu- 
ganyi: kubanga (Mukama) talaba 
ngabantu bwebalaba; kubanga aba- 
. ntu batunulira okufanana okwoku- 
ngulu, naye Mukamaatunulira fmu- 


8 tima. Awo Yese nalyoka aita? Abi- | 28. 


nadabu nämuisa mu maso ga Samu- 
wiri. Nayogera nti 'S6 noyo Mu- 
9 kama tamulonze. Awo Yese naisa- 
wo Sa'ma. Nayogera nti 'So noyo 
10 Mukama tamulonze. Yese naisa 
mu maso ga Samuwiri musanvu ku 
batabanibe. Samuwiri nagamba 
Yese nti Mukama talonze abo. 
11 Samuwiri nagamba Yese nti .Aba- 
nabo bona bali. wano? Nayogera 
nti Ekyasiga'deyo omuto, era, laba, 
alunda endiga. Samuwiri nagamba 
Yese nti “Tuma bamukime: kuba- 
nga tetntūle okutiisa Iwana'ja eno. 


16. 18— 16. 11. 








Polam. 
8. 2L 


a m maan AA Tamanan aaa apaa aaa ataga aaa 


|16. 12—17. 20. 


“| Sam. 
9. 17. 


" Palam. 
4. 16. 


“18am. L 
19, 


Bam 14. 
12; 8. 15. 
r 


2. 


' 1 Sam. 18. 
16; 19. 9. 


1 SAMUWIRI. 243 
12 Natuma nāmuingiza. Era yali mu- ti nemuva omuzira, erinyalye Go- 
myufu namasoge nga malingi era liasi, 2 Owegasi, obuwānvubwe emi- | “Ya. 1 
eyegõmbebwa okutunulirwa. #Mu- | 6 kono mukäga koluta. Era yali | Zii $, 
kama näyogera nti Golokoka omu- atiki'de sepewo eyekikomo ku mu- | abam.1.20 
fukeko amafuta: kubanga ye wayo. twegwe, nayambala ekizibawo e- 
13 Awo Samuwiri nalyoka a'dira 60 je- kyekikomo; nobuzito bwekizibawo 
mbe eryamafuta, namufukako ama- bwali sekeri enkumi tano ezeki- 
futa wakati mu bagandabe: nomwo- | 6 komo. Era yali ayamba'de ku ma- 
yo gwa Makama negu'ja ku Daudi gulu ebyebikomo, (era yalina) ne- 
DHAN okuva ku lunaku olwo no- tumu eryekikomo ku kibegabega- 
STOET: Awo Bamuwiri nā- | 7 kye. Nolunyago lwe'fumulye lwa- 
golokoka nāgenda ° Erama. li ng'anga omuti ogulukirwako e- 
14 Awo Pomwoyo gwa Mukama gwa- ngoye; ne'fumulye lye nyini obu- 
li guvu'de ku Saulo, “nomuzimu zito bwalyo sekeri kikumi ezekyii- 
omubi ogwava eri Mukama negu- ma: noyo eyatwālānga engaboye 
15 munakuwaza. Awo aba'du ba Saulo | 8 namuku emberānga. Awo nāimi- 
nebamugamba nti Laba 'no, omu- rira nalangira e'gye lya Isiraeri nā- 
zimu omubi oguva eri Katonda gu- bagamba nti Mwafulumira ki oku- 
16 kunakuwaza. Mukama wa'fe ala. simba enyiriri zamwe? 'nze siri 
gire kakano aba'dubo, abali mu ma- Mufirisuti na mwe? ba'du ba Saulo? | 318am.8. 
sogo, Okunonya omusaja omukubi mwerondere omusaja aserengete |”? 
wenanga owamagezi: awo olunatu- | 9 gyendi. Bwanāinza okulwāna nā- 
kanga omuzimu omubi oguva eri nge nanzi ta, kale tunaba ba'du ba- 
Katonda bwegunābānga ku'gwe, 'mwe: naye bwenamusinga ne'mu- 
kale #anikubanga enānga nenga- 'ta, kale 'mwe munaba ba'du ba'fe 
17 loze nāwe oliwona. Saulo näga- 10 nemutuwereza. Omufirisuti nayo- 
mba aba'dube nti Mundabire 'no gera nti “Nsomozeza e'gye pa € 2 Bam. 
omusaja ainga okukuba obulūngi Isiraeri lero; mumpe omusaja tu- | 2.2. 
18 mumundetere. Awo omu ku bale- | 11 lwāne 'fembi. Awo Saulo ne Isi- 
nzi na'damu nayogera nti Laba, raeri yena bwebawulira ebigambo 
nalaba mutabani wa Yese Qmube- ebyo Ebyomufirisuti, nebakeng'e- 
sirekemu, omukubi wenanga owa- ntererwa nebatya nyo. . 
magezi, era tomusaja owaminyi |12 Awo Daudi yali dmwāna wa [41 
kaama ada omulwanyi, era omu- | eMwefulasi oyo ai b IN 
era, era omuntu omt- | . da, erinyalye Yese; era yalina /ba- | 19." ka 
19 lana, ne wg ali naye. Saulo tabanibe munana: era omusaja ya- |/1 Sam. 
kyeyava atumira Yese ababaka nā- | li muka'de ku mirembe gya Saulo [260 1, 
yogera nti Mpereza Daudi mutaba- | 13 ngakotakota mu bantu. Ne bata- Tath 16. 
20 niwo “ali nendiga. Yese v na'dira bani ba Yese abakulu abasatu bali 
endogoi (nagiti'ka) emigati neki'ta bagobere'de Saulo mu ntalo: ne 
ekyomwenge nomwava gwembuzi, batabanibe abasatu abagenda mu 
nabiwereza Saulo mu mukono gwa ntalo samanya gabwe Eriabu omu- |7 1 Bam. 
21 Daudi muatabaniwe. Awo Daudi beryeberye, neyamu'dako Abinada- 1 Byom. è. 
na'ja eri Saulo #naimirira mu ma- | 14 bu, nowokusatu Sama. Ne Daudi | is. ` 
soge: namwagala nyo; natwalanga ye yali omuto: nabakulu abasatu 
22 ebyokulwānyisabye. Saulo nātumi- | 15 nebagoberera Saulo. Era Daudi 
ra Yese ngayogera nti Nkwegairi- nading'ananga okuva eri Saulo 
'de Daudi aimirirenga mu maso i okulūnda endiga za kitāwe Ebesi- | 11 Sam. 
gānge; kubanga aganze mu maso | 16 rekemu. Omufirisuti nāsemberā- | !8.19. 
23 gānge. Awo olwātukānga omuzi- nga enkya nakawungezi, neyeyole- 
mu omubi ogwava eri Katonda keranga enaku amakumi ana. 
bwegwabānga ku Saulo, Daudi na- | 17 Awo Yese nagamba Daudi muta- 
enangaye nakuba nenga- baniwe nti Twalira 'no bagandabo 
loze: awo Saulo naweranga nawo- efa eyeng'ano eno ensike nemigati 
ns, Omuzimu omubi negumuvako. gino ekumi, noyanguwa nobitwala 
: 18 mu lusisira eri bagandabo; kno- |?1 Sam 
7 Awo Abafrisuti nebakung'anya twalira omukulu wolukumi lwābwe | 10. 7. 
e'gye lyabwe okulwana, nebaku- ebitole bino ekumi ebyamata ama- 
ng'anira Esoko ekya Yuda, nebasi- kalu, nolaba l bagandabo bwehali, | ! Lub. 37 


sira wakati Wesoko ne Azeka mu 
2 Efesuda'mimu. Saulo nabasaja ba 
Iniraeri nebakung'ana nebasisira 
mu kiwonvu. Era. nebasimba enyi- 
3 riri okulwana Nabafirisuti. Aba- 
firisuti nebaimirira. kn lusozi erui 
ne Isiraeri nāimirira ku lusozi 
erui: newaba ekiwonvu wakati wä- 
4bwe. Ne mu lusisira Olwabafirisu- 


19 noba’gyako omusingo gwabwe. Era 
. Saulo nabo nabasaja bona aba Isi- 

raeri bāli mu kiwōnvu Era, nga 
20 balwāna Nabafirisuti. Daudi nā- 


golokoka enkya mu makya, nāleke- 
ra endiga Omusumba na'dira (ebi- 
ntu) nagenda nga Yese bweyamula- 
gira ; natika mu kifo ekyamagali, 
e'gye eryali lifuluma okulwana nga 








m Yus. 15. 


16. 


R Balam. 
l4. 3. 


° Yos.3.10. 


P 1 fam. 
16. 18. 








21 balanga emiruka egyobulwa. Awo 
Isiraeri Nabafirisuti nebasimba e- 
nyiriri, e'gye nga lyolekera e'gye. 

22 Daudi nāleka omugugugwe mu mu- 
kono gwomukumi wemigugu, na- 
'duka mbiro eri e'gye na'ja nalamu- 

28 sa bagandabe. Awo bweyali anyu- 
mya nabo, laba, newayambuka oyo 
omuzira, Omufirisuti Owegasi, eri- 
nyalye Goliasi, ngava mu nyiriri 
Ezabafirisuti nayogera ngebigambo 
ebyo bwebyahi : Daudi nabiwulira. 

24 Awo abasaja bona aba Isiraeri bwe- 
bilaba omusaja nebamu'duka ne- 

25 batya nyo. Abasaja ba Isiraeri ne- 
bogera nti Mulabye omusaja oyo 
ayambuse? mazima okusomoza Isi- 
raeri kyavu'de ayambuka: awo olu- 
natuka omuntu anamu'ta kabaka 
anamugagawaza nobugaga bungi, 
era ™ anāmuwa ne muwalawe, era 
anāfūla enyumba ya kitāwe okuba 

26 eye'dembe mu Isiraeri. Awo Daudi 
nayogera nabasaja abali baimiri'de 
okumulirana nti Omuntn anakolwa 

- atya ana'ta Omufirisuti ono, na'gya 
ekivume ku Isiraeri? kubanga "n0O- 
mufirisuti ono atali mukomole yani 
asõmoze e'gye lya ° Katonda omu- 

27 lamu? Abantu nebamu'damu bwe- 
bati nga bogera nti Bwatyo bwa- 

28 nākolwa omuntu anāmu'ta. Ne 
Eriabu mugandawe omukulu nā- 
wulira bweyayogera nabasaja; obu- 
sungu nêbu ak wata Eriabu eri 
Daudi, nayogera nti Oserengete'de 
ki? nendiga ezo entono wazirekera 
ani ku 'tale? 'Manyi amalalago 
nekye'jo ekiri mu mutimagwo, ku- 
banga oserengese okulaba olutalo. 

29 Dandi nayogera nti Nkoze ki kaka- 

30 no? Tewali nsonga? Namuvako 
nakyiikira omulala nayogera ebiga- 
mbo ebimu nebyo: abantu nebamu- 
'damu nate bwebatyo nga bweba- 

31 mu'zemu oluberyeberye. Awo ebi- 
gambo bwebyawulirwa Daudi bye- 
yayogera nebabyogerera mu maso 

32 ga Saulo; namutumya. Daudi nå- 
gamba Saulo nti Omuntu yena ale- 
me okugwamu omwoyo kululwe; 
pomu'duwo anagenda nålwäna No- 

33 mufirisuti oyo. Saulo nagamba 
Daudi nti Toinza kusisinkana na 
Mufirisuti oyo okulwana naye: ku- 
banga 'gwe mulenzi-lenzi, naye mu- 
saja mulwanyi okuva mu butobwe. 

34 Daudi nagamba Saulo nti Omu'du- 
wo yakiimanga endiga za kitāwe ; 
awo bwewa'jinga empologoma oba 
'dubu ne'gya omwaêna gwendiga mu 

35 kisibo, nenfulumānga nengigobere- 
ra nengikuba nengiwonya nga ngi- 
“gya mu kamwa kayo: awo bweya- 
ngolokokerangako nengikwata ku 
kirevu kyayo nengikuba nengi'ta. 

36 Omu'duwo yakuba empologoma era 
ne 'dubu: Nomufrisuti oyo atali 


1 SAMUWIRI. 








mukomole aliba ngemu kuzo kuba- 
nga asomoze'za e gye lya Katonda 
37 omulamu. Daudi nāyogera nti 
r Mukama eyamponya mu njala ze- 


mpologoma ne mu njala za 'dubu, n. 


alimponya (ne) mu mukono Gwo- 
: mufirisuti oyo. Saulo nagamba 
Daudi nti Genda, era 8s Mukama a- 
38 niba nawe. Awo Saulo nāyamba- 
za Daudi ebyambalobye, namutiki- 
ra enkufira eyekikomo ku mutwe- 
e, namwambaza ekizibawo ekye- 
39 kikomo. Awo Daudi neyesiba eki- 
talakye ku byambalobye, nāgezako 
okugenda; kubanga yali tanāba ku- 
byegezamu. Awo Daudi nagamba 
Saulo nti Simza kugenda na bino; 
kubanga sinabyegezamu. Daudi 
40 nabyeyambulamu. Na'dira omu- 
'gogwe mu mukonogwe, neyeronde- 
ra amainja amawewevu atano mu 
ka ga, nagateka mu nsawo eyomu- 
siimba gyeyalina, mu ndyangaye ; 
nenvimuloye yali mu mukonogwe: 
41 nasemberera ufirisuti. Awo O- 
mufirisuti na'ja namusem 
Daudi; nomusaja eyatwālānga e- 
42 ngabo namukulembera. Awo Omufi- 
risuti bweyamagamaga nālaba Dau- 
di, namunyoma: kavenga yali mu- 
lenzi-lenzi, era t mumyufu, namaso- 
48 ge nga malingi. Omufirisuti naga- 
. mba Daudi nti #'Nze embwa noku- 
'ja no'ja gyendi nemi'go? Omufiri- 
suti nakolimira Daudi eri bakato- 
44 ndabe. Omufirisuti nagamba Dau- 
di nti 'Jangu gyendi ngabire omu- 
birigwo enyonyi ezomu'binga ne- 
45 nsolo ezomunsiko. Awo Daudi na- 
gamba Omufirisati nti O'ja gyendi 
nekitala nolunyago ne'fumu: naye 
'nze nji'ja gyoli mu linya lya Mu- 
kama owe'gye, Katonda we'gye lya 
46 Isiraeri, iyosomoze'za. Lero Mu- 
kama anakugabula mu mukono 
gwānge; era nākukuba nenku'gya- 
ko omntwegwo; era nāgabira e- 
nyonyi ezomu'banga nensolo ezo- 
munsiko emirimbo egye'gye Brya- 
bafirisuti; © ensi zona zitegere nga 
47 mulimu Katonda mu Isiraeri: era 
ekibina kino kyona kitegêre nga 
Mukama #talokola na kitala na 'fu- 


mu: kubanga #olatalo lwa Muka- | $ 


ma, naye anäbagabula mu mukono 
48 gwa'fe. Awo olwatuka Omufirisu- 
ti bweyagolokoka niasembera oku- 
sisinkana ne Daudi, awo Daudi na- 
yanguwa na'duka mbiro eri e'gye 
49 okusisinkana Nomuffrisuti. Awo 
Daudi naingiza engaloze mu mnsa- 
woye na gyamu e'jinja nailiviimila 
nakuba Omufirisuti ekyenyi; e'jinja 
neriingha mu: kyenyikye, nagwa 
50 amasoge nga wansi. Awo' Daudi 
nawangula bwatyo Omufrikuti ne- 
nvumiilo ne'jinja, nakuba Omufiri- 
suti namu'ta; naye nga temuli ki- 


17. 21-50. 





t 1 Sem. 
16. 12 


"2am. 3 
8. 








17. 51—18. 24. 


51 tala mu mukono gwa Daudi. 
Daudi na'duka mbiro nāimirira ku 
Mafirisuti, na'dira 2ekitalakye nā- 
kisõwola mu kirato kyakyo, > nã- 
mu'ta namutemako omutwe nakyo. 
Awo Abaĥrisuti bwebalaba omuzira 

52 wabwe ngafu'de neba'duka. Awo 
abasaja ba Isiraeri naba Yuda ne- 
bagolokoka nebogerera wa'gula ne- 
bagoberera 





Abafirisuti okutusa Iwo- 
tuka Egai ne ku miryango gya 
cEkuloni. Nabafirisuti abafumiti- 
bwa ebiwindu nebagwa ku 'kubo 
eri'da Esaalimu, okutūsa i ne 

53 Ekuloni. Abana ba Isiraeri neba- 
leka okugoberera Abafirisuti neba- 
komawo nebanyaga olusisira lwā- 

54 bwe. Awo Daudi na'dira omutwe 
Gwomufirispti nigutwila 4 Eyeru- 
salemi; naye niteka ebyokulwii- 
nyisabye mu wemaye. 

55 Era Saulo bwela Daudi nga- 
fuluma okulwana Nomnfirisuti, nā- 
gamba “Abuneri, omukulu we'gye, 

. nti Abuneri/omulenzi ono ye mwa- 
na wani? Abuneri nayogera nti 
Nga'gwe bwoli omulamu, ai kabaka, 

56 simanyi. a nayogera nti 
Biiza kitiwe 9 womuvubuka oyo 

57 bwali. Awo Daudi bweyali akoma- 
wo nga'se Omufirisuti, Abuneri nä- 
mutwala namuleta eri Saulo ngali- 
na omutwe Gwomnfirisuti mu mu- 

58 konogwe. Saulo namugamba nti 
'Gwe oli mwina wani, omulenzi 
'gwe? Daudi na'damn nti 'Nze 
ndi mwana wa muduwo Yese 

1 Omubesirekemu. Awoolwatuka 

bweyamala okwogera ne Saulo, 
aememe ya Yonasani pega'tibwa 
nememe ya Daudi, b Yonasani nā- 

2 mwagala ngememeye ye. Saulo 
namutwala ku lunaku olwo € nata- 
muganya ku'dayo nate e'ka mu nyu- 

3 mba ya kitāwe. Awo Yonasani ne 
Daudi makawa EF endagano kuba- 

4 nga yamwagala ngememeye ye. Yo- 
nasani neyeyambulamu omunagi- 
rogwe gweyali ayamba'de nāguwa 
Daudi, nekyambalokye, era nekita- 
lakye nomntegogwe nolukobalwe. 

5 Daudi nagendanga buli Saulo gye- 

utumanga naisa namagezi: Bau. 
o nimufula omukulu wabasaja aba- 
Jwanyi, abantu bona nebakisima, 
era naba'du ba Saulo. |. 

6 Awo olwatuka nga ba'ja, Daudi 
bweyakomawo nga'se Omnfrisuti, 
anang a nebava ga ik ta byona 
ebya Iiriraeri, nga baimba era 

i okusisinkana ne kabaka 


Lab. 64 
36. 
ilang 
#bam. 1. 
x 


"1 Bam. 
37. MU. 


nya nebogera nti 
n. i 7 Saulo a'se enkumize, 
Ne Daudi obukumibwe. 





Awo 





1 SAMUWIRI. 


ekyo nekimunyiza; nayogera nti 
Daudi bamuwa'de obukumi, nange 
bampa'de enkumi zo'ka : kale ainza 
okweyongera okuba na ki wabula 
9 9 obwakabaka? Awo Saulo nāmu- 
tunulira Daudi (neriso ebi) okuva 
ku lunaku olwo nokweyongerayo. 
10 Awo olwatuka enkya í omuzimu 
omubi ogwava eri Katonda negu'ja 
ku Saulo naminyi, $ nalagulira wa- 
kati mu nyumba: Daudi ! nākuba 
enanga nengaloze nga bweyakoli- 
nga buli lunaku : era Saulo =“ yali- 
11 na e'fumulye mu ngaloze. Saulo 
nnakasuka e'fumu; kubanga nayo- 
gera nti Nafumita Daudi okukwasa 
nekisenge. Daudi neyewomera mu 
13 masoge emirindi ebiri, Awo Saulo 
natya Daudi kubanga ° Mukama 
yali naye, era P ngavu'de ku Saulo. 
13 Saulo kyeyava amu'gya wali namu- 
fula omukuluwe ow 
lumänga naingira mu maso gaba- 
l4 ntu. Daudi naisa namagezi mu 
makuboge gona; era Mukama yali 
15 naye. Awo Saulo bweyalaba ngai- 
sa namagezi mangi nyo, nimute- 
16 'kemukira. Naye Isiraeri yena ne 
Yuda nebamwagala Daudi; kuba- 
nga yafulumanga naingira mu maso 
gabwe. 
17 Awo Saulo nagamba Daudi nti 
muwala wange amuknlu 
s Merabu 'ndikumuwa okumufa- 
mbirwa: kyo'ka ombereranga omu- 
zira olwanenga “ entalo za Muka- 
ma. Kubanga Saulo yayogera nti 
Omukono gwange guleme okumu- 
0, naye omukono Gwabafrisuti 
18 gumubeko. Awo Daudi nigamba 
Saulo nti w Nzani, nobulamu bwa- 
nge kiki, oba enyumba ya kitange 
mu Isiraeri. 'nze okuba muko'domi 
19 wa kabaka? Naye olwataka ebiro 
bwebya'ja bwekyagwanira okumu- 
wa Daudi Merabu muwala wa Saulo, 
awo uebamuwa Y Adalieri Omume- 
20 kolasi okumufumbirwa. Awo £Mi- 
kali muwala wa Saulo nayagala 
Daudi: nebabulira Saulo, ekigambo 
21 ekyo nikisima. Saulo niyogera 
nti Ndimumuwa abere ek ika 
ali, nomukono G wabafirisuti gu- 
wane naye. Saulo kyeyava - 
mba Daudi nti Lero onoba muko- 
'domi wange amulūndi ogwokubiri. 
22 Awo Saulo nalagira aba'dube nti 
Mutese ne Daudi mu kyama mwo- 
gere nti Laba, kabaka aknsanyukira 
. naba'dube bona bakwagala: kale 
'no kakano bëra muko'domi wa 
23 kabaka. Awo aba'du ba Saulo ne- 
bogera ebigambo ebyo mu matu ga 
Daudi. Daudi nayogera nti Muki- 
ita kigambo kitono. okuba muko- 
'domi wa kabaka, nzali omusaja 
omwāvu era gwebataitamu ka bu- 


8 Siulo nisunguwala nyo ekigambo ' 24 ntu ?. Aba'du ba Saulo nebamubii- 


ukemi: "nafu- 4 





b lu. 13. 
“9 Bam. 3. 
14. 


s 1 Sam. 
18.1. 


“Mat.97.4. 


J Luas 8.15. 


718am.16. 
21; 18.2,13. 


1 SAMUWIRI. 


lira nga bogera nti Bwatyo Daudi 

25 bwayoge'de. Baulo nayogera nuti 
Bwemutyo bwemunägamba Daudi 

- nti Kabaka tayagala 4 ebyobu'ko 
byona, wabula ebikuta Byabafirisu- 
ti kikumi, okuwalana e'gwanga ku 
balabe ba kabaka. Era Saulo yali 
alowoza oku'sa Daudi omukono 

26 Gwabafirisuti. Awoaba'dube bwe 
babulira Daudi ebigambo ebyo, Dau- 
di nasima nyo okuba muko'domi wa 
kabaka. Awo enaku nga tezinaba 

27 kuitawo; Daudi nagolokoka nage- 
nda, ye > nabasajabe, na'ta ku Bafi- 
risuti abasaja ebikumi bibiri; cDau- 
di naleta ebikuta byabwe, nebabi- 
wa kabaka omuwendo nga gutiikiri- 
'de, alyoke abšre muko'domi wa 
kabaka. Awo Saulo nāmuwa Mi- 
kali muwalawe okumufumbirwa. 

28 Saulo nalaba nategera nga Mukama 
ali ne Daudi; ne Mikali muwala wa 

29 Saulo namwagala. Awo Saulo ne- 

eyongera nate okutya Daudi, Sau- 
o niba mulabe wa Daudi enaku 
zona. 

30 Awo abami Babafirisuti nebalyo- 
ka batabāla: awo olwātuka buli 
lwebātabālānga, Daudi naisinga 
namagezi nasinga aba'du ba Saulo 
bona ; erinyalye neryatikirira nyo. 


1 Awo Saulo nāgamba Yonasani 
mutabaniwe naba'dube bona ba. 
'te Dandi. Naye Yonasani muta- 
bani wa Saulo 4 yamusanyukira uyo 

2 Daudi. Yonasani nābūlira Daudi 
ngayogera nti Saulo kitange aya- 
gala okuku'ta: kale 'no kakano, 
nkwegairi'de, wekūme enkya obêre 

3 mu kifo ekyekyama wekise: ninge 
năfaluma nenyimirira ku ma'bali 
ga kitange mu nimiro mwoli, era 
natêsa ne kitange ebigambobyo ; 
era bwendiraba ekigambo kyona, 

4 ndikubilira. Awo Yonasani nayo- 
gera ne Saulo kitawe ngatenda 
Daudi obulūngi namugamba nti 
Kabakatayononanga mu'duwe Dau- 
di; kubanga takwondnanga 'gwe, 
era kubanga ebikolwabye byabānga 

b birūngi nyo gyoli : kubanga > yate- 
ka obulamubwe mu mukonogwe 
c näākuba Omufirisuti, 4 Mukama 
nakolera Isiraeri yena obulokozi 
obukulu: wabulaba nosanyuka : 
kale kiki ekikwagaza okwōnōna ¢o- 
musai ogutaliko musāngo, oku'ta 

6 Daudi awatali nsõnga ? Saulo nā- 
wulira e'dobozi lya Yonasani: 

“Saulo nilaira nti /Mukama nga 
7 bwali omulamu, tali'tibwa. Yona- 
sani naita Daudi, Yonasani na- 
mutegeza ebigambo ebyo byona. 
Yonasani naleta Daudi eri Saulo, 
Pa anga mu masoge 9 ngoluberye- 
rye ; ' 


8; Newaba entalo nate: Dandi nã- 








tabala nalwana Nabafirisuti, naba- 
'ta olu'ta olunene; neba'duka mu 
9 masoge. Awo omuzimu omubi o- 
gwava eri Mukania gwali ku Saulo, 
ngatu'de mu nyumbaye ngaku'te 
e'fumulye mu ngaloze; ne Daudi 
10 i ngakuba 
Saulo nagezako okufumita Daudi 
nokumukwasa nekisenge ne'fumu ; 
naye neyemulula mu maso ga Saulo, 
nakuba e'fumu mu kisenge: Daudi 
11 na'duka nawona ekiro ekyo. Awo 
k Saulo natuma ababaka mu nyu- 
mba ya Daudi, okumukūma, bamu- 
'te eukya: Mikali mukazi wa Daudi 
namubulira ngayogera nti Bwotowo- 
nye bulamubwo ekiro kino, ono'ti- 
12 bwa enkya. Awo Mikali !namu'si- 
za Daudi mu kituli: nagenda na- 
13 duka nawona. Mikali na'dira »”' te- 


enänga nengaloze. Awo 2 


rafi namuteka mu kitanda, nateka | 18. 


ekigugu (ekyebyoya) byembuzi emu- 
14 twetwe, nakibi'kako embugo. Awo 
Saulo bweyatuma ababaka okukwa- 


ta Daudi, nayogera nti Alwa'de. 


15 Saulo natuma ababaka okulaba 
Daudi ngayogera nti Mumundetere 

16 mu kitanda ndyoke 'mu'te. Awo a- 
babaka bwebiingira, laba, terafi 
ngali mu kitanda, eki (ekye- 
byoya) bye mbuzi nga kiri emutwe- 

17 twe. Saulo nāgamba Mikali nti 
O'nimbi'de ki bwotyo, nota omula- 
be wange agende nokuwona awo- 
nye? Mikali na'damu Saulo nti 
Yang'ambye nti Kang'ende; 2na- 
ndiku'ti'de ki ? 

18 Awo Daudi na'duka nawona na- 
'ja eri Samuwiri o Erama, nimubi- 


lira byona Saulo byeyamukola. Ye |? 


ne Samuwiri ncbagenda nebatūla 
19 Enayosi. Nebabūlira Saulo nti 
Laba, Daudi ali Euayosi mu Lama. 
20 Saulo natuma ababaka okukwata 
Daudi: awo Pbwehalaba ekibina 
kya bana'bi nga balagula ne Samu. 
wiri ngaimiri'de nga gwe mutwe 
gwabwe, awo omwoyo gwa Kato 
nda negu'ja ku babaka ba Sanlo, 
21 rnebalagula nabo. Awo bwebimu- 
būlira Sanlo, nātuma ahabaka aba- 
“lala, era nabo nebalagula. Awo 
Saulo natuma ababaka nate omulii- 
ndi ogwokusatu, era nabo nebala- 
22 gula. Awo naye nāgenda Erama, 
naja awali olu'zi olunene oluli 
Eseku: nabiza nāyogera nti Ba- 
liru'dawa Samuwiri ne Daudi? Ne- 
waba eyayogera nti Laba, bali Ena- 
23 yosi mu Lama. Nagendayo Enayo- 
si mu Lama: omwoyo gwa Katonda 
negu'ja kuye era, neyeyongerayo 
nilagula okutiisa Iweya'ja Enayosi 
24 mu a. Era naye neyeyambu- 
lamu engoyeze, naye ? nalagulira 
mu maso ga Samuwiri, nagalamira 


nga taliko kyayamba'de nazibya 
oba'de obwo makêna obu'de. Kye- 





Wa 
11 Bam. 18. 
20. 





20. 1-29. 


bava bogera nti ! Ne Saulo ali mu 
bana'bi ? 





ti Sam. 10. 
11, 22 


Awo Daudi na'duka okuva Ena- 
yosi mu Lama na'ja nayogere- 
ra mu maso ga Youasani nti Nkoze 
ki? buluwa obutali bntūkirivu bwā- 
nge? era kiruwa ekibi kyange mu 
maso ga kitiwo nănonya obulamu 
2 bwinge? Namugamba nti Ki'dire 
eri; to'ja kufa: laba, kitange taba. 
. ko kyakola oba kikulu oba kitono 
kyatambi'knlira nange: era kitā- 
nge yandinkweke'de ki ekigambo 
8 ekyo? si bwekiri. Nokulaira Daudi 
nalaira nayogera nti Kitawo ama- 
nyira dala nga ng'anze mu maso- 
go; nayogera nti Yonasani tama- 
“nyanga kino, aleme okunakuwala : 
naye mazima nga 4 Mukama bwali 
Omulamu, era nga nawe bwoli omu- 
lamu, wakati wange nokufa wasi- 
4 ga'de kata buta. Awo Yonasani nā- 
lyoka agamba Daudi nti Buli kintu 
ememeyo kyeyagala kyona okukola 
5 ndikukolera. Awo Daudi nagamba 
Yonasani nti Laba, enkya Domwezi 
guniboneka, ninge sandiremye ku- 
tala ne kabaka ngalya: naye ka. 
ng'ende nekweke mu nsiko okutii- 
sa ku lunaku olwokusatu akawu- 
6 ngezi. Kitawo bwanambiza noku- 
biiza, nolyoka oyogera nti Daudi 
andaze nganegairira nyo lero age- 
“nde mangu “ EBbesirekemu ekyalo- 
kye: 'kubanga “sadaka gyeri eya 
buli mwika eyenyumbaye yona. 
7 Awo bwanayogera nti Bulūngi; o- 
mu'duwo aniba nemirembe: naye 
bwanisunguwala, kale tegëra nga- 
8 tese'za akabi. Kale kola omu'du- 
wo obulingi: kubanga “waingiza 
omu'duwo mu ndagano ya Mukania 
niwe: naye /obanga obutali butii- 
kirivu buli mu'nze, nzita we'ka; 
kubanga wandindete'de ki eri ki- 
9tiwo? Yonasani nayogera nti Ki- 
reme okukubāko nakatono: kuba- 
nga mbera kumanya nakatono nga 
kitange atese'za akabi okuku'jako, 
10 kale sandikubuli'de? Awo Daudi 
agamba Youasani nti Kitāwo bwa- 
naba ngaku'zemu nebo'go alimbii- 
11 lira ani? Yonasani nigamba Daudi 
nti 'Jangu tufulume tugende mu 
nsiko. Nebafuluma bêmbi nebage- 
nda mu nsiko. 
12 Awo Yonasani nigamba Daudi 
“nti Mukama, Katonda wa Isiraeri, 
(abēre mujalirwa); bwenāba nga 
maze okukemereza kitānge nga 
mu kisêra kino enkya oba ku lwo- 
kusatu, laba, bwewaliba obulūngi 
eri Daudi, kale sirikutumira nenki- 
13 kubi'kulira? s Mukama akole bwa- 
tyo Yonasani nokukirawo, kitinge 
bwaliba ngasimye okukukola obu- 
bi, nesikikubi'kulira nenkusindika 


2 


f Las. 1.17. 








1 SAMUWIRI. 


ogende mirembe: era i Mukama abč- | 
re nawe nga bweyabănga ne kita- 





14 nge. Nawe olindaga ekisa kya Mu- 37 
kama nga nkyali mulamu, 'neme | 57 
15 okufa; 'so ri kukomera awo, era |1 


naye nenaku zona 4 tolisalako kisa- 
kyo ku nyumba yange: wewawo, 
okutūsa Mukama lwalimala okusa- 
lako abalabe ba Daudi buli omu ku. 
16 nsi yona. Awo Yonasani nalagina 
endagāno nenyumba ya Daudi nti 
Ne ! Mukama aligivūnana mu mu- 
17 kono gwabalabe ba Daudi. 


gala kweyamwagala: #kubanga ya- 
mwagala nga bweyayagala ememe- 
18 ye ye. Awo Yonasani nalyoka amu- 
gamba nti Enkya omwezi gunaibo- 
neka: era banakumagamaga, ku- 
19 banga entebeyo eneba njerêre. Awo 
bwoliinala enaku satu, noserengeta 
mangu no'ja mu #kifo mwewe- 
kwekera ekigambo ekyo bwekyali- 
wo, mobera awali e'jinja Ezeri. 
20 Nange ndirasa obusale busatu ku 
ma'bali galyo, ngantêba sabawa. 
21 Kale, laba, ndituma omwina nga 
njogera nti Genda ononye obusale. 
Bwendigamba omwana nti Laba, 
obusäle buli ku lui luno gyendi: 
kale nobutwala no'ja ; kubanga wa- 
liwo emirembe gyoli 's6 tewali kabi, 
22 nga Mukama bwali omulamu. Naye 
bwendigamba omwana bwentyo nti 
Laba, obusale buli ku lui olwomu- 
masogo: kale newegendera ; kuba 
23 Mukama ngakusindise. Era ° eki- 
gambo ekyo kyetwayogerako 'gwe 
nange, laba, Mukama ali wakatiwo 
nānge enaku zona. 

Awo Daudi neyekweka mu nsiko : 
awo omwezi bwegwaboneka, kaba- 
25 ka neyetūlira okulya ku 'mere. Ka- 

baka nātūla ku ntebeye ngolulala, 
ye utebe eriranye ekisenge ; Yona- 
sani naimirira. Abuneri nātūla ku 
lubirizi Iwa Saulo: naye entebe ya 
26 Daudi yali njerere. Naye Saulo te- 
aliko kyeyayogera ku lunaku olwo: 
banga yalowoza nti Aliko kyaba- 

'de, P si mulongofu ; mazima si mu- 

27 longofu. Awo olwātuka enkya 0. 
mwezi nga gumaze okuboneka, (lwe 
lanaku)olwokubiri, entebe ya Daudi 
neba njerere: Saulo nagamba Yona- 
sani mutabaniwe nti Kiki ekirobe- 
ra mutabani wa Yese oku'ja ku 
'mere newakuba'de jo newakuba'de 


24 


98 lero? Yonasani na'damu Saulo nti 


r Daudi yandaga nganegairira nyo 
29 okugenda Ebesirekemu : nayogera 
nti Leka ng'ende, nkwegairi'de ; 
kubanga enyumba ya'fe balina sa- 
daka mu kyalo ; ne muganda wange 
yandagira (okubawo): kale 'no oba- 
nga ng'anze mu masogo, leka nege- 
ndere, nkwegairi'de, ndabe baganda 
“bange. Kyeyava alema oku'ja ku 





Yona- 2 
sani nälaiza Daudi nate, olwokwa- | 2 


í Yos. 1.5, 
17. 
1 Sam. 17. 


° nyi. 14, 
18. 


PLev.7.21; 
11. 24, B; 
15.4,3 neb. 


rlu. 6. 


248 


?18am.18. 
11; 29. 10. 


tlu. 2 


“ Akiya. 2 


Lam 
41 Sam. 
16 4. 





1 SAMUWIRL 


30 meza ya kabaka. Awo obusiingu 
nebukwata Saulo eri Yonasani na- 
mugamba nti 'Gwe omwana womu- 
kazi omukakanyavu omujemu, si- 
mauyi nga walonda mutabani wa 
Yese okwekwasa ensonyi, noku- 
kwasa ensonyi obwerere bwa nyo- 

31 ko? Kuba mutabani wa Yese nga- 
kyali mulamu ku 'taka, tolinyweze- 
bwa 'gwe newakuba'de obwakaba- 
kabwo. Kale 'no kakano tuma o- 
inunkimire, kubanga taleme kufa. 

32 Yonasani nadamu Saulo kitawe 
namugamba nti Ekinaba kimu'sa 

33 kiki? akoze ki? Saulo #nakasuka 
e'fumulye okumufumita: Yonasani 
kweyategerera kitawe ngamaliri'de 

34 oku'ta Daudi. Awo Yonasani na- 

golokoka ku meza ngaliko ekirui 
kingi, natalya ku 'mere yona ku 
lunaku olwokuhani olwomwezi : ku- 
hanga yanakuwalira Daudi, kuba- 
nga kitawe yali amuwemuki'de. 
Awo olwatuka enkya Yonasani 
nafuluma nagenda mu nsiko inu ki- 
~ sēra kyeyalagina ne Daudi, nomu- 

36 lenzi omuto ngali naye. Nagamba 
omulenziwe nti 'Duka ononye 'no 
obusale bwendasa. Omulenzi nga- 
'duka nalasa akasale ku lui olwo- 

37 mumasoge. Awo -omulenzi bwe- 
yatika mu kifo ekyakasale Yonasa- 
ni kyalasi za, Yonasani nakowola 
omulenzi nayogera nti Akasale te 

38 kali ku lui olwomumasogo? Yona- 
sani nakowola omulenzi nti Terako, 
yanguwa, tolwawo. Omuleuzi wa 


35 


Yonasani nalonda obusile, na'ja | 


39 eri mukamawe. Naye omulenzi 
teyaliko kyeyategera: Yonasani ne 
Daudi bo'ka be bamanya ekigambo. 

40 Awo Yonasani nawa omulenziwe 
ebintubye, nāmuga'nba nti Genda 

41 ozitwale mu kibuga. Awo omule- 
nzi ngagenze Daudi nagolokoka mu 
kifo) ekyali ku lui olwobukika o- 

| bwadyo, nīvūnama amasoge wansi 
nākutama emirūndi esatu: neba- 
nywegeragana nebakaba bo'ka na 
~ bo'ka okutūsa Daudi lweyaingiriza. 

42 Yonasani nagamba Daudi nti ¥ Ge- 
nda mirembe kubanga tulai'de 'fe- 
mbi mu linya lya Mukama nga two- 
gera nti Mukama anibanga wakati 
wange nawe era wakati weza'de 
lyange neza'deryo, enaku zona. 
Nagolokoka neyegendera : Yonasa- 
ni naingira mu kibuga. 


Awo Daudi natika Enobu eri 
a Akimereki kabona: Akimereki 
,ma'ja okusisinkana Daudi b ngaka- 
nkana namugamba nti Obĉre’de ki 
2 omu, 'so tewali muntu nawe? Dau- 
di nagamba Akimereki kabona nti 
Kabaka yantuma omulimu nang'a- 
. mba nti Tewaba muntu anamanya 
ekigambo kyona ekyomulimu gwe- 





nkutuma newakuba'de byenkulagi- 
'de: era nabalagira abalenzi egindi 
3 negindi. Kale 'no kiki ekiri wansi 
womukonogwo? mpa emigati etino 
mu mukono gwange oba kyona eki- 
4 riwo. Awo kabona na'damu Daudi 
nayogera nti Tewali inugati bugati 
wansi womukono gwange, naye 
c omugati omutukuvu gwe guliwo; 
kyo'ka 4 abalenzi obanga bekūmye 
5 shutak wata ku bakazi. Daudi na- 


'damu kabona namugamba nti Ma- | 


zima twaziizibwa obutaba na baka- 
zi enaku nga satu;. bwenavayo, 
ebintu byabalenzi byali bitukuvu, 
 newakuba'de nga lugendo buge- 
ndo; kale lero ebintu byabwe tebi- 
6 risinga nyo kuba bitukuvu? Awo 
kabona namuwa (emigati) emitu- 
kuvu: kubanga teyaliyo mugati 
wabula emigati egyokulaga, egya- 
'gyibwanga mu maso ga Mukama, 
oku'siwo emigati Gg ibuk ma ku 
7 lunaku kwegya g irwawo. Era o- 
muntu owokuba'du ba Saulo yaliyo 
ku lunaku olwo, ngaziizibwa mu 
maso ga Mukama; nerinyalye yali 
e Doegi Omwedomu, omukulu wa- 
8 basūmba ba Saulo. Daudi nagamba 
Akimereki nti Era tewali wano 'fu- 
mu newakuba'de ekitala wansi wo- 
mukonogwo? kubanga saleta wamu 
nange kitala kyange newakuba'de 
ebyokulwanyisa byange, kuhsanga 
omulimu gwa kabaka gwali gwa 
9 kwanguwa. Kabona nayogera nti 
JEkitala kya Goliasi Omufirisuti 
gwewa'tira mu 7 kiwonvu Era, laba, 
kiri wano nga kizingi'dwa mu ki- 
wero enyuma wekāuzu; oba oyaga- 
la okutwāla ekyo, kitwāle; kuba- 
nga tewali kirala wano wabula 
ekyo. Daudi nayogera nti Tewali 
kikyenkana ekyo; kimpe. 
10. Awo Daudi nagolokola na'duka 


20. 30—21. 15. 





17. 2. 


ku lunaku olwo olwokutya Saulo, | 


nägenda eri Akisi kabaka í Wegasi. 
11 Aba'du ba Akisi nebamugamba nti 
Daudi oyo siye kabaka weusi ? kte- 
baimbiragana kuye nga 'bazina, nga 
bogera nti . | 
Sauloa'seenkumize, 
Ne Daudi obukumibwe ? 
12 Daudi natereka ebigambo ebyo mu 
mutimagwe, natya nyo Akisi ka- 
13 baka Wegasi. Awo ® niwanyisa 
empisaze mu maso gābwe, neyera- 
lusalalusa mu mikono gyabwe, nā- 
yagulayagula ku nzi'gi eza wąuka- 
i, nakulukusa amalusu mu birevu- 
14 bye. Awo Akisi nalyoka agamba 
aba'dube nti Aba'fe, mulahye omu- 
saja ngagu'demu e'dalu : kale mu- 
15 mulete'de ki gyendi? Mbuli'dwa 
abalalu, nokuleta nemuleta olnsaja 
luno okulalukira mu maso ginge? 
olnsaja luno lunaingira mu nyumba 
yange? 


Davvi kyeyava avayo, na'duka 


mu: awo andabe nenyumba ya 
kitawe yona bwebakiwulira, neba- 

2 serengeta nebapendayo gyali. Awo 
buli muntu eyali alaba enaku na 
bali muntn eyalina e'bānja na buli 
eyalina obuinike, nebakung'anagya- 
li; nāfūka omukulu wibwe: nwo 
newaba naye “abasaja nga bikumi 
bina. 

8 Awo Daudi navayo nagenda Emi- 
zupe ekya Moabu: nagamba “ ka- 
baka wa Moabu nti Kitange ne mã- 
nge bafulunıe babe na'mwe, okutū- 
sa Iwendimanya Katonda byalinko- 

4 lera. Awo nabaleta mu maso ga 
kabaka wa Moabu: nebatūla naye 
'ekisera kyona Daudi ngakyali mu 

5 mpuku. Awo na'bi ¢ Gadi nigamba 
Dandi nti Tobera mu mpuku; we- 
gendere, otūke munsi ya Yuda. Awo 
Daudi neyegendera nātūka mu ki- 
bira Keresi. 

6 Awo Saulo nawulira nga Daudi 
alabise nabasaja abāli naye: era 
Saulo yali atu'de Egibea, muuda 
womumyuliru mu Lama, ngaku'te 
e'fumulye mu ngalo, naba'dube bo- 
na bali baimiri'de okumwetolola. 

7 Saulo nagamba aba'dube abali bai- 
miride okumwetolola nti Muwnlire 
'no, 'mwe Ababenyamini; mutabani 
wa Yese aliwa buli muntu ku'mwe 
enimiro nensuku ezemizabibu, ali- 
bafila 'mwena okuba abiimi beuku- 

8 mi era abimi bebikumi; 'mwena 
nemunekobana, 's6 tewali ambi'ku- 
lira /mutabani wange bwalagana 
endagano ne mutabani wa Yese, '80 
tewali ku'mwe ansisi'de, newaku- 
ba'de antegeza nga mutabani wange 
yamperera omu'du wange okutega 

9 nga lero? Awo Doegi Omwedo- 
mu, eyaimirira awali aba'du ba Sau- 
lo, nalyoka a'damu nayogera nti 
Nalaba mntabani wa Yese nga'ja 
iEnobu, eri Akimereki mutabani 

10 wa Akitubu. k Namubiliza eri Mu- 
kama ! namuwa ebyokulya namuwa 
ekitala kya Goliasi Omufrisuti. 

11 Awo kabaka nalyoka atuma okuita 
Akimereki kabona, mutabani wa 
Akitubu, nenyumba yona eya kita- 
we, bakabona abali Enobu: neba'ja 

12 bona eri kabaka. Saulo nayogera 
nti Wulira 'no, 'gwe mutabani wa 
Akitubu. Na'damu nti 'Nze 'nzu- 

13 no, mukama wange. Saulo namu- 

gamba nti Mwanekobinira ki, 'gwe 
ne mutabani wa Yese, kubanga wa- 
muwa emigati nekitala, nomubiiliza 
eri Katonda, angolokokereko, oku- 

14 tega nga lero? Awo Akimereki 
na'damu kabaka nayogera nti Erä- 
ni ku ba'dubo bona amwenkana 
Daudi obwesigwa, ye muko'domi 
wa kabaka, era aingizibwa mu ku- 





1 SAMUWIRI. 


tesakwo era owekitibwa mu nyu- 


nātūka ku “ mpuku ya? Adula- | 15 mbayo? Nsose lero okumubiliza 


eri Katonda ? ki'dire eri: kabaka 
aleme oku'sāko omu' duwe ekiga- 
mbo kyona, newakuba'de enyumba 
ya kitange yona: kubanga omu'du- 
wo taliko k anyi ku bino byona, 
newakuba'de ebitono newakuba'de 
16 ebingi. Kabaka nayogera nti To- 
leme kufa, Akimereki, 'gwe nenyu- 
17 mba ya kitiwo yona. Awo kabaka 
nagamba abambowa abali baimiri- 
'de okumwetolola nti Mukyüke mu- 
'te bakabona ba Mukama; kubanga 

“ nomukono gwibwe guli ne Daudi, 
era kubanga bamanya nga ya'duka, 
nebatakimbi'kulira. Naye aba'du 
ba kabaka nebagāna oku'sawo omu- 
kono gwabwe okngwa ku bakabona 

18 ba Mukama. Awo kabaka naga- 
mba Doegi nti Kyūka 'gwe obagwe- 
ko bakabona. Awo Doegi Omwe- 
domu nakyuka nagwa ku bakabona, 
na'ta kn lunaku olwo abantu kinå- 
na mubatano ™ abåyambalănga eka- 


19 nzu eya bafuta. Ne Nobu, ekibuga | 8. 


kya kabona, nåāki'ta nobwogi 
bwekitala, abasaja era nabakazi, 
abana abato nabayonka, nente ne- 
ndogoi nendiga, nobwogi bwekitala. 
20 Awo omwana omu owa Akimereki, 
mutabani wa Akitubu, erinyalye 
n Abiasali, nīwona na'duka okugo- 
21 berera Daudi. Abiasali nabilira 
Daudi Saulo nga'se bakabona ba 
22 Mukama. Awo Daudi nagamba A- 
biasali nti Namanya ku lunakn 
olwo, Doegi Omwedomu bweyaliyo, 
nga talirema kumubilira Saulo: 
- 'nze na'sa abantu bona abomunyu- 
23 mba ya kitawo. 9'Gwe bêra nā- 
nge, totya; kubanga oyo anonya 
obulamu bwange anonya obulamu- 
bwo: kubanga awali 'nze onobanga 
mirembe. 


Awo nebabiilira Daudi nti Laba, 
Abafirisuti balwana ne € Keira, 


2 


2era banyaga amawiliro. Daudi | $% 


kyeyava b abiiza Mukama nti Ng'e- 
nde nkube Abafirisuti abo? Muka- 
ma nāgamba Daudi nti Genda oku- 
3 be Abafirisuti olokole Keira. Aba- 
saja ba Daudi nebamugamba nti 
Laba, tutiri'de wano mu Yuda: ka- 
le tetulisinga nyo bwetuligenda E- 
keira okulwana ne'gye Lyabafirisu- 
4 ti? Awo Daudi nalyoka abūza Mu- 
kama nate olwokubiri. Mukama 
namu'damu nayogera nti Golokoka 
oserengete ogende Ekeira; kubanga 
ndigabula Abafirisuti mu mukono- 
5 gwo. Awo Daudi nabasajabe neba- 
genda Ekeira, nebalwāna Nabafiri- 
suti, nebanyaga ente zibwe, neba- 
ba'ta olu'ta olunene. Awo Daudi 
nālokola abātūla Ekeira. 
6 Awoolwātuka, Abiasali matabani 





250 


“| Bam.2, 
2. 

















































° Lus.2. 2. 


1 SAMUWIRI. 


wa Akimereki cbweya'duka eri 
Daudi Ekeira, yaserengeta ngalina 
7 ekānzu mu mukonogwe. Nebabū- 
lira Saulo nga Daudi atuse Ekeira. 
Saulo nāyogera nti Katonda amu- 
gabu'de mu mukono gwänge: kuba- 
nga aziizibwa olwokuingira mu ki- 
8 buga ekirina enzi'gi nebisiba. Awo 
Saulo näita abantu bona okutabala, 
okuserengeta okugenda Ekeira, o- 
9 kuzingiza Daudi nabasajabe. Daudi 
nategera Saulo ngamwagaliza aka- 
bi; d nāgamba Abiasali kabona nti 

10 Leta wano ekānzu. Awo Dandi 
nayogera nti Ai Mukama, Katonda 
wa Isiraeri, omu'duwo awuliri'de 
dala Saulo ngayagala oku'ja Ekei- 
ra, “okuzikiriza ekibuga kulwange. 

11 Abasaja Abekeira balimpayo mu 
mukonogwe? Saulo aliserengeta, 
ngomu'duwo bwawuli'de? Ai Mu- 
kama, Katonda wa Isiraeri, nkwe- 
gairi'de, būlira omu'duwo. Mauka- 

12 ma nayogera nti Aliserengeta. Awo 
Daudi nalyoka ayogera nti Abasaja 
Abekeira balia 'nze nabasaja 
bange mu mukono gwa Saulo? Mu- 
kama nayogera nti Balikuwayo. 

13 Awo Daudi nabasajabe, abali nga 
Nukäga, nebagolokoka nebegendera 
okuva mu Keira nebagenda buli 

yebainza okugenda. Nebabilira 
Saulo Daudi ngawonye okuva mu 
Keira: nalekayo okutabala. 

14 Awo Daudi natila mu 'dūngu mu 
bigo, nabera munsi eyensozi mu 
'dungu Eryezifu. Saulo nāmuno- 
nyanga buli lunaku, naye Katonda 
nätamugabula mu mukonogwe. 

15 Daudi nalaba nga Saulo ataba'de 
okunonya obulamubwe: era Daudi 
yali mu 'diingu Eryezifu mu kibira. 

16 Awo 4 Yonasani mutabani wa Saulo 
nagolokoka, nagenda eri Daudi mu 
kibira, nanyweza omukonogwe mu 

17 Katonda. Namugamba nti Totya: 
kubanga omukono gwa Saulo kita- 
nge tegulikulaba ; era gwoliba ka- 
baka wa Isiraeri nange ndiku'dirira 
obukulu : era inekyo Saulo kitange 

18 akimanyi. Awo abo bombi 4 neba- 
laganira endagano !mu maso ga 
Mukama: Daudi nabera mu kibira, 
Yonasani na'dayo mu nyumbaye. 

19 Awo ™ Abezifu nebambuka neba'ja 

. eri Saulo Egibea nga bogera nti 
Daudi teyekweka ewa'fe mu bigo 
ma kibira ku lusozi ? Kakira oluli 
ku lui olwobukika obwadyo olwe- 

20 'dungu. Kale 'no kakano, ai kaba- 
ka, serengeta, ngememeyo yona 
bweyagala okuserengeta ; na'fe o- 
kumuwayo mu mukono gwa kabaka 

21 kuliba kwa'fe. Saulo nāyogera nti 
o Muwebwe Mukama omukisa ; ku- 

22 banga munsäsi'de. Mugende, mbe- 
gairide, mweyongere okwetegereza, 

mumsnye mulabe ekifokye wabera 


neyamulabayo : kubanga bambulira 
ngasala amagezi mangi nyo. Kale 
mulabe, muzige ebifo byona mwa- 
tegera mweyekweka, nemukomawo 
gyendi 'so temulema ku'ja, nange 
ndigenda na mwe: awo olulituka, 
obanga ali munsi, ndimunonya ne- 
'mulaba mu nkumi zona eza Yuda. 

24 Awo nebagolokoka nebagenda Ezi- 
fu okukulembera Saulo: naye Dan- 

di nabasajabe bali mu 'dingu 
Eryemaoni, mu Alaba ku lui olwe- 
25 'Aungu olwobukika obwadyo. Sau- 
lo nabasajabe nebagenda okumu- 
nonya. Nebabulira Dandi : kyeya- 
va aserengeta awali olwazi, nabera 
mu 'dungu Eryemaoni. Awo Saulo 
bweyakiwulira, uagoberera Daudi 
26 mu 'diingu Eryemaoni. Saulo nā- 
enda ku ma bali golusozi erui, ne 
audi nabasajabe ku ma'bali golu- 
sozi erui: Daudi? nayanguwa oku- 
vayo olwokutya Saulo; kuhanga 
Saulo nabasajabe nebazingiza Dau- 

di nabasajabe enjui zona okuba. 
27 kwata. Naye newa'ja omubaka eri 
Saulo ngayogera nti Yanguwako 


o'je; kubanga ” Abafirisuti we- |” 


28 kwese munsi. Awo Saulo nale- 
kayo okugoberera Daudi na'dayo, 
natabala Abafirisuti; ekifo ekyo 
kyebava bakiita Seraka'malekosi. 

29 Awo Daudi navayo nayambuka nā- 
bara mu bigo ebya Engedi. 

9 4 Awo olwatuka Saulo bweyako- 

mawo ngamaze okugoberera A- 
bafirisuti, nebamubulira nti Laba, 
Daudi ali mu dungu erya Engedi. 

2 Awo Saulo natwala abasaja enkumi 
satu abalondebwa mu Isiraeri yena, 
nagenda okunonya Daudi na - 

3 jabe ku njazi ezembulabuzi. Na'ja 
ku ^ bisibo byendiga mu 'kubo awa- 
li empuku ; Saulo naingira b okubi- 
'ka ku bigerebye. Era Daudi naba- 
sajabe bali batu'de mu bifo ebyo- 
mumpuku ebyakomererayo munda. 

4 Abasaja ba Daudi nebamugamba 
nti c Laba, olunaku Mukama lwe- 
yakugambako nti Laba, ndigabula 
omulabewo mu mukonogwo, era 
olimukola nga bwolisima. Awo 
Daudi nagolokoka nasala ku kire- 
nge kyekyambalo kya Saulo mu 

b kyama. Awo olwatuka oluvanyu- 
ma Daudi nalamwa omwoyo, kuba- 
nga yasala ku kirenge kya Saulo. 

6 Nagamba abasajabe nti Mukama 
aki'dize eri 'nze nkole mukama wå- 
nge Mukama gweyafukako amafuta 
ekigambo kino, okumugololera omu- 
kono gwange kubanga yoyo Muka. 

7 ma gweyafukako amafuta. Awo 
Daudi naziiza abasajabe nebigambo 
ebyo, uatabaganya kumugolokoke- 
rako Sanlo. Awo Saulo nagolokoka 

8 nava mu mpuku neyegendera. Awo 


28. 7—2A. 8. 





24. 9— 26. 15. 


“Luh 18.5. 
Balam. 11. 


g. 
Yob. 64 


ne Daudi nagolokoka oluvanyuma 
nava mu mpuku nakowola Saulo 
ngayogera nti Mukama wange ka- 
baka. Awo Saulo bweyakebuka, 
Daudi naviinama amasoge wansi 
9 neyeyanza. Daudi nagamba Sau- 
lo nti Kiki ekikuwuliza ebigambo 
byabantu nga bogera nti Laba, 
Daudi ayagala okukukola akabi ? 
10 Laba, lero amasogo galabye Muka- 
ma bwaba'de akugabu'de mu mu- 
kono gwānge lero mu mpuku : era 
waba'dewo abang'ambye okuku'ta: 
naye (eriso lyange) nerikusasira; 
neng'amba nti Si'ja kugolola mu- 
kono gwange ku mukama wange; 
kubanga yoyo Mukama gweyafuka- 
1l ko amafuta. Era, kitange, laba, 
wewawo, laba ekirenge kyekya- 
mbalokyo mu ngalo zange: kale 
kubanga nsaze ku kirenge kyekya- 
mbalokyo nesiku'ta, tegera olabe 
nga tewali kabi newakuha'de ekyo- 
nono mu mukono gwange, '80 siku- 
sobe'za newakuba'de ngoi'ganya o- 
12 bulamu bwangeokubukwata. “ Mu- 
kama asale omusango wakati wa- 
nge nawe, Mukama akuwalaneko 
e'gwanga lyānge: naye omukono 
13 gwange teguliba ku'gwe. Ngolu- 
gero olwabe'da bwerwogera nti Mu 
babi mwe mura obubi: naye omu- 
14 kono gwange teguliba ku'gwe. Ka- 
baka wa Isiraeri ataba'de ani? 
ogoberera ani? ogoberera embwa 
15 enfu, enkukunyi. Kale Mukama 
abe mulamuzi, asale omusango gwa- 
nge nogugwo, alabe awoze ensonga 
yange andokole mu mnkonogwo. 
16 Awo olwatuka Daudi bweyamala 
okugamba Saulo ebigambo ebyo, 
Saulo nayogera nti ° Lino lye 'do- 
boziryo, mwana wange Daudi? 
Saulo naimusa e'dobozirye nakaba 
17 amaziga. Nagamba Daudi nti Gwo- 
nsinga obutakirivu: kubanga onsa- 
su'de obulingi, naye 'nze nkusasu- 
18 'de obubi. Era oyatu'de lero bwo- 
nkoze obulūngi: kuba Mukama 
ngangabu'de mu mukonogwo noto- 
19 nzi'ta. Kubanga omuntu bwasa- 
nga omulabewe, anamuganya oku- 
genda nga mulamu? Kale Muka- 
ma akuwe empëra enungi olwekyo 
20 kyonkoze lero. Era 'no, laba 
J'manyi nga tolirema kuba kabaka, 
era ngobwakabaka bwa Isiraeri bu- 
21 linywezebwa mu mukonogwo. Kale 
'no kakano” ndairira Mukama ' nga 
tolizikiriza za'de lyange eriri'dawo, 
'songa tolimalawo linya lyānge o- 
kuli'gya mu nyumba ya kitange. 
22 Daudi nalairira Saulo. Saulo na'da- 
yo e'ka; naye Daudi nabasajabe 
nebayambuka £ mu mpuku. 


9 Awo Samuwiri nala; Isiraeri 
yena nebakung'ana 4 nebamu- 


1 SAMUWIRI. 


kabira, uebamuzika mu nyumbaye 
bErama. Daudi nagolokoka nase. 
rengeta nagenda mu “'dungu Pa- 
lani. 

2 Awo yaliyo omusaja Emaoni 
ebintubye nga biri Ekalumeri; era 
omusaja Oyo yali mukulu nyo, era 

alina endiga enkumi satu nembuzi 
ukumi: awo yali ngasala ebyoya 

8 byendigaze Ekalumeri. Era erinya 
lyomusaja Nabali; ne mukaziwe 
erinyalye Abigairi: nomukazi yali 
mutegevu namasoge nga malingi : 
naye omusaja yali wa kabyo era 
mubi mu bikolwabye; era yali wa 

4 nyumba ya Kalebu. Awo Daudi 
nawulira mu 'dungu Nabali 4 unga- 

5 sala ebyoya byendigaze. Awo 
Daudi natuma abalenzi kumi, Dau- 
di nagamba abalenzi nti Mwambu- 
ke Ekalumeri mugende eri Nabali 

6 mumu'namusize: era bwemutyo 
bwemuha mugamba oyo atūla nga- 
Jaba (omukisa) nti “ Emirembe gi 
bére gyoli, era cmirembe gihere ku 
nyumbayo, era emirembe gibere ku 

7 byona byolina. Era 'no mpuli'de 
ngolisa abasala ebyoya byendiga : 
abasumbabo 'no babanga na'fe ne- 
tutabakola bubi, '’sō tewabānga 
ekyababula, ebiro byona nga bali 

8 Ekalumeri. Buza abalenzibo,: ba- 
nākubūlira : kale abalenzi baganje 
mu masogo; kubanga tu'jide ku 
J lunaku olulūngi : wayo, nkwegai- 
ri'de, kyona ekima'ja mu mukono- 
gwo, eri aba'dubo neri mutabaniwo 

9 Daudi. Awo abalenzi ba Daudi 
bweba'ja, nebogera ne Nabali mu 
linya lya Daudi ngebigambo ebyo 

10 byona bwebiri, nebasirika. Awo 
abali na'damu aba'du ba Daudi 
nayogera nti | Daudi yani? ne mu- 
tabani wa Yese yani? mu biro bino 
wabawo aba'du bangi abajemera 
11 buli muntu mukamawe. Kale 'no 
batola emigati gyange nama’zi gā- 
nge nenyawa yange gyenzi'ti'de a- 
basnja bange abasala ebyoya, ne- 
mbiwa abasaja besimanyiko gyeba- 
12 vu'de? Awo abalenzi ba Dandi ne- 
bakyuka nebakwata e'kubo neba- 
'dayo neba'ja nebamubulira ngebi- 

13 gambo ebyo byona bwebiri. Awo 
andi nagamba abasajabe nti Mwe- 

sibe buli muntu ekitalakye. Ne- 
besiba buli muntu ekitalakye; ne 
Daudi naye neyesiba ekitalakye : 
newayambuka okugoberera Daudi 
fabasaja nga bikumi bina; ebiku- 
mi ebibiri £nebasigala ku bintu. 
14 Naye omu ku balenzi nabulira Abi- 
gairi mukazi wa Nabali ngayogera 
nti Laba, Daudi yatuma ababaka 
ngaima mu 'dungu okulamnsa mu- 
15 kama wafe; nābagwako. Naye 
abasaja abo batukolanga bulūngi 
nyo, 's0 tetukolwānga bubi, 'so 


J Es. 8. 17; 
9. 19, 2 


7 Palam. 
4.2. 































































l Kuv. 14. 
Yob. 1. 10. 


™ Lub. 34. 
13. 


"1 Sam. 
40. 12. 
Wam. 16,1. 
1 Byom. 
12. 40. 


° Las.L17. 


P Yos. 18. 
18. 
” Las.2.12. 


1 SAMUWIRI. 








tetubulwanga kintu kyona e'banga 
lyona lyetwamala nga tubčra nabo, 
16 bwetwali mu nsiko: babanga ' bu- 
gwe gyetuli emisana nekiro ekisera 
kyona kyetwamala nabo nga tulū- 
17 nda endiga. Kale 'no kakano tege- 
ra olowoze kyonokola: kubanga 
bamaliri'de obubi ku mukama wa- 
'fe ne ku nyumbaye yona: kubanga 
omwana wa Beriali eyenkani'de 
awo nokuinza omuntu natainza 
18 kwogera naye. Awo Abigairi na- 
lyoka ayanguwa ” na'dira emigati 
ebikumi bibiri nebi'ta bibiri ebyo- 
mwenge nendiga tino enfumbire 
dala, nebigero bitano ebyeng'ano 
ensike, * nebirimba kikumi ebyeza- 
bibu enkalu, nebitole ebikumi bi- 
biri ebyetini, nibitika endogoi. 
19 Nigamba abalenzibe nti Munkule- 
mbere mugende; Jaba mbavako 
nyuma. aye natabulira 'bawe 
20 Nabali. Awo olwatuka nga yeba- 
gala endogoiye niserengeta awali 
ekifo ekyekwekerwamu ekyokulu- 
sozi, awo, laba, Daudi nabasajabe 
nebaserengeta okumwolekera ; nā- 
21 sisinkana nabo. Era Daudi yali 
ayoge'de nti Mazima nkūmi'de 
bwerere byona olusaja luno bye- 
lulina mu 'dangu, ekintu kyona 
nekitabula ku byalwo byona bwe- 
byenkana: kale lunsasu’de obu- 
22 bi olwobulūngi. Katonda akole 
o bwatyo abalabe ba Daudi nokuki- 
rawo, bwendisigazawo ku babe bona 
bwebenkana nomwana omu owobu- 
23 lenzi. Awo Abigairi bweyalaba Dau- 
di, nåyanguwa Pnava ku ndogoiye 
rnāvūnamira Daudi amasoge wansi, 
24 nākutama ku taka. Nagwa ku bi- 
gerebye nāyogera nti Obutali butii- 
kirivu obwo bubere ku'nze, muka- 
ma wange, ku'nze: era muzanawo 
ayogere mu matugo, nkwegairi'de, 
era wulira ebigambo bya muzanawo. 
25 Nkwegairi'dc, mukama wange aleme 
oku'sayo omwoyo eri omuntu oyo 
owa Beriali, Nabali: kuba erinyalye 
nga bweriri, naye bwali bwatyo; 
Nabali lye linyalye nobusirusiru bu- 
li naye: naye 'nze omuzinawo sa- 
laba balenzi ba mukama wānge be- 
26 watuma. Kale 'no kakano, muka- 
ma wange, “nga Mukama bwali o- 
mulamu nawe nga bwoli omulamu, 
kubanga Mukama akuziizi'za obu- 
ta'za musingo gwa musai nobute- 
walanira 'gwanga nomukonogwo 
'gwe, kale 'no abalabebo nabo aba- 
nonyeza mukama wange akabi, babe 
27 nga Nabali. Era 'no ekirabo kino 
omuzanawo kyalete'de mukama wa- 
nge, kiwebwe abalenzi abagoberera 
28 mukama wange. Nkwegairi'de, so- 
nyiwa ekyonono kya muzinawo: 
kubanga Mukama talirema kukole- 
ra mukama wange t enyumba eye- 


nkala'kalira, kubanga mukama wā- 
nge “alwana entalo za Mukama; 'so 
nakabi tekalirabika ku 'gwe enakuzo 

29 zona. Era newakubi de ngabantu 
bagolokose okukui'ganya nokuno- 
nya obulamubwo, naye obulamu 
bwa mukama wange bulisibirwa mu 
muganda gwobulamu wamu ne Mu- 
kama Katondawo; nobulamn bwa- 
balabebo #alibuviimila ngebiva mu 

30 lubuto Iwenvtimulo. Awo olulituka 
Mukama bwaliba ngakoze mukama 
wange ngobulūngi bwona bwebuli 
bweyakwogerako, era ngakuta'dewo 

31 okuba omukulu wa Isiraeri: kale 
kino tekirikuliimya mwoyo,’sõ omu- 
timagwo tegulyesitaza mukama wā- 
nge kubanga wayiwa omusai oguta- 
iko nsõnga newakuba'de kino nga 
mukama wange yewalanira e'gwa- 
nga ye'ka: awo Mukama bwaliba 
ngakoze buliingi mukama wange, ka- 
32 le o'jukiranga omuzinawo. udi 
nagamba Abigairi nti y Atendereze- 
bwe Mukama, Katonda wa Isiraeri, 
akutumye lero okusisinkana nange : 

33 era gatenderezebwe namagezigo,na- 
we otenderezebwe 3 ankiimye lero, 
obutabako musango gwa musai no- 
butewalanira 'gwanga nomukono 

34 gwange 'nze. Kubanga mazima da- 
a, nga Mukama Katonda wa Isira- 

eri bwali omulamu, anziizi'za obu- 
takukola bubi, singa toyanguye no- 

'ja okusisinkana nange, mazima te- 
wandisigali'de Nabali emambyange- 
saze no mwana omu owo bulenzi. 
35 Awo Daudi natola mu ngaloze ebyo 
byamulete'de: namugamba ntis Ya- 
mbuka mu nyumbayo mirembe; la- 
ba, mpuli'de e'doboziryo è nenku'ki- 

36 riza 'gwe. Awo Abigairi na'ja eri 
Nabali; era, laba, yali c afumbye e- 
mbaga mu nyumbaye, ngembaga ya 
kabaka; nomwoyo gwa Nabali gwa- 

li gusanyuse mundaye, kubanga ya- 

li ntami'de nyo: kyeyava alema o- 
kumubilira ekigambo kyona, oba 
kitono oba kikulu, okutiisa enkya. 
37 Awoolwatuka enkya, omwenge bwe- 
gwali guvu'deko Nabali, mukaziwe 
namubilira ebigambo ebyo, omnti- 
magwe negufira mundaye nifuka 
38 nge'jinja. Awo olwatnka enaku nga 
kumi nga ziisewo, Mukama nalwa- 
39 za Nabali nafa. Awo Dandi bwe- 
yawulira Nabali ngafu'de, nayogera 
nti Mukama atenderezebwe, awoze- 
'za ensonga eyokuvumibwa kwange 
mu mukono gwa Nabali era aziizi- 
'za omu'duwe obutakola kibi: no- 
bubi bwa Nabali Mukama dabu'zi'za- 

yo ku mutwegwe ye. Daudi nätu- 
ma nayogereza Abigairi okumufu- 
40 mbirwa. Awoaba'dn ba Dandi bwe- 
bātūka eri Abigairi Ekalumeri, ne- 
bamugamba nti Daudi yatutumye 
41 gyoli okukufumbirwa. Awo nāgo- 


25. 16-41. | 


| 


"| Sam 
38. 17. 


“ Yer. 10. 
18. 


Y lu. 8 
Lub 47. 


s 1 Sam.). 
17. 
b Lab. X 
2. 


2am 13. 
2, 38. 













|25. 42—26. 24. 1 SAMU WIRI. 253 


lokoka naviinama amasoge wansi 
nayogera nti Laba, muzanawo mu- 
wereza okunazanga ebigere byaba- 
42 'du ba mukama wange. Awo Abi- 
airi nayanguwa nāgolokoka neye- 
Pagala endogoi wamu ne bawalabe 
batino abamugobereranga ; nāgobe- 


(ain rera ababaka ba Daudi, naba muka- 
28am 22; | 43 ziwe. Daudi nawasa ne Akinoamu 
122 Oweyezuleeri ; “bombi nebaba ba- 
flam. |44 kazibe. Era Saulo yali awa'de/Mi- 
3 fam. kali muwalawe, mukazi wa Daudi, 
F Ka g Paluti mutabani wa Laisi i Owega- 
4 lima. 

i Ia. 10. 90. 
1 Ram. 9 6 Awo 4 Abezifu neba'ja eri Saulo 
AYA Egibea nga bogera nti Dandi te- 
Pbisoka ekweka ku lusozi Kakira olwole- 
3 kera e'dūngu? Awo Saulo nago- 
lokoka nāserengeta nagenda mu 'dū- 
ngu wi ia ngalina abasaja aba- 
londe aba Isiraeri enkumi satn wa- 
mu naye, okunonya Daudi mu 'di- 
8 ngu Eryezifu. Saulo nasisira ku 
lusozi Kakira, olwolekera e'diingu, 
mu 'kubo. Naye Daudi nabera mu 
'dangu nalaba nga Saulo atiise mu 
4 'dungu ngamugoberera. Daudi kye- 
yava atuma abake'si nategera nga 
5 Saulo atūki'de dala. Daudi nagolo- 
koka na'ja mu kifo Saulo weyali asi- 
side: Daudi nalaba ekifo Saulo we- 
ô 2 Bam. 2. yagalamira, ne > Abuneri mutabani 
a wa Neri, omukulu we'gyerye: era 
Saulo yali agalami'de munda wekifo 
ekyamagali, abantu nebasisira oku- 
6 mwetolola. Awo Daudi na'damu nā- 
€ 2 Bam. 2. gamba Akimereki Omukiti ne c Abi- 
Do i sai d mutabani wa Zeruia, muganda 
16 a 18. wa Yoabu, ngayogera nti Ani “ana- 
nan serengeta nange nagenda eri Sau. 
wama | lomu lusisira? Abisai nayogera 
‘Balam. | 7 nti 'Nze naserengeta nawe. Awo 
+u Daudi ne Abisai neba'ja eri abantu 
ekiro: awo, laba, Saulo ngagalami- 
'de nga yebase munda wekifo ekya- 
magali, e'fumulye nga lisimbi'dwa 
/ 1 Bam. mu 'taka ku / mutwegwe: ne Abu- 
18. 13. neri nabantu nga bagalami'de oku- 
8 mwetolola. Awo Abisai nāgamba 
f 1 Bam. Daudi nti 7 Katonda agabuli'de dala 
Ui omulabewo mu mukonogwo lero : 
kale 'no, nkwegairi de, 'mufnmite 
ne'fumu okukwasa ne'taka omulū- 
ndi gumu 'so simufumite mulündi 
9 gwa kubiri. Daudi nagamba Abisai 
nti Tomuzikiriza: kubanga ani ainza 
i 1 Sam. okugolola omukonogwe kwoyot Mu- 
aa a kama gweyafukako amafuta naba 
10 nga taliko musingo? Dandi nayo- 
gera nti Nga Mukama bwali omula- 
t1 Sam. mu, Mukama yalimu'ta; oba lolu- 
ETT nakulwe lulitūka okufa; oba ali- 
Mms o se ta “mu lutalo nazikirira. 
>. na 11 > Mukama aki'dize eri 'nze ngolole 
> 1 Kam omukono gwange kwoyo Mukama 
ako no kik 
Ha oamafuta: naye 'hotwa- 


eyafuk 
is, nkwegairi'de, e'fumu eriri ku 





mutwegwe nensumbi yama zi tuge- 
12 nde. Awo Daudi natwala e'fumu 
nensümbi yama 'zi ngabi'gya kn mu- 
twe gwa Saulo; nebegendera songa 
tewali muntu akirabye newakuba- 
'de akimanyi, 'songa tewali azuku- 
se: kubauga bona nga bebase; ku- 
banga ° otulo tungi otwava eri Mu- 
13 kama twali tubagu deko. Awo Dau- 
di nagenda emitala weri, nāimiri- 
ra wala ku ntiko yolusozi; nga ye- 
14 su'deko nabo e'banga 'dene : Daudi 
nalangira abantu ne Abuneri muta- 
bani wa Neri ngayogera nti To'da- 
mu, Abuneri ? Awo Abuneri na'da- 
mu nayogera nti Gwäni akowola ka- 
15 baka ? Daudi nagamba Abuneri nti 
Toli muzira ? erāni akwenkana mu 
Isiraeri ? kale kiki ekikulobe'de o- 
kukiima mukamawo kabaka ? kuba- 
nga muingi'de omu ku bantu okuzi- 
16 kiriza kabaka mukamawo. Ekiga- 
mbo kino kyokoze si kirūngi. Nga 
Mukama bwali omulamu, musani- 
'de okufa, kubanga temukūmye mu- 
kama wa'mwe, Mukama gweyafuka- 
ko amafuta. Era 'no mulabe e'fu- 
mu lya kabaka weriri nensumbi ya- 
17 ma zi eba'de ku mutwegwe. Saulo 
namanya e'dobozi lya Daudi nayo- 
gera nti P Lino lye 'doboziryo, mwa- 
na wange Daudi? Daudi nayogera 
nti Lye 'dobozi lyange, mukama wā- 
18 nge, ai kabaka. Nayogera nti Mu- 
kama wange ' ni'ganyiza ki omu'du- 
we? kubanga nkoze ki? oba kibi ki 
19 ekiri mu mukono gwange? kale 
'no, nkwegairi de, mukama wange 
kabaka awulire ebigambo byomu- 
'duwe. Mukama obanga ye #yaku- 
mperera,a kirizeekiwebwayo: naye 
obanga be bana babantu, bakolimi- 
rwe mu maso ga Mukama; kubanga 
t bangobye lero 'neme okwega ta 
u nobusika bwa Mukama nga bogera 
nti Genda owereze bakatonda aba- 
20 lala. Kale 'no omusai gwange gu- 
leme okutonya wansi M a gya- 
tabera : kubanga kabaka wa Isiraeri 
ataba'de okunonya © enkukunyi, 
ngomuntu bwai'gira enkwale Li 
21 nsozi. Awo Saulo nayogera nti 
y Nyononye: komawo, mwana wā- 
nge Daudi: kubanga siryeyongera 
kukukola kabi nate, kubanga obula- 
mu bwange buba'de bwa muwendo 
mungi mu masogolero: laba, nasiru- 
22 wala nenkyama nyo nyini. Daudi 
na'damu nayogera nti Laba e'fumu, 
ai kabaka! kale omu ku balenzi a- 
28 'je alikime. Era “Mukama alisa- 
sula buli muntu obutūkirivubwe no. 
bwesigwabwe: kubanga Mukama a- 
kugabu'de mu mukono gwange lero, 
nesi kiriza kngolola mukonogwange 
kwoyo Mukama gweyafukako ama- 
24 futa. Era, laba, ngobulamubwo bwe- 
buba'de obwomuwendo omungi mu 


s Zab. 7.8. 












4 Lus.2. 20. 


4 Yos. 13. 
31, 


“ Yos. 13.2, 
f 1 Sam. 
15. 2. 


#Lub.16.7. 





bubere bwa muwendo mungi mu ma- 
so ga Mukama, andokole mu kula- 
25 ba enaku kwona. Awo Saulo na- 
gamba Daudi nti “ Owebwe omuki- 
sa, mwana wange Daudi: olikola 
ebyaminyi era tolirema kuwangula. 
Awo Daudi neyegendera, Saulo na- 


'dayo mu kifokye. 
27 Awo Daudi nāyogera mu mwo- 
yogwe nti Luliba lunaku lumu 
nenzikirira olwomukono gwa Saulo: 
tewali kisinga bulūngi gyendi oku- 
'duka nentika munsi Eyabafirisuti ; 
kale Saulo ali'gyayo omwoyo gye- 
ndi, oku'nonya nate mu nsalo zona 
eza Isiraeri : bwendiwona bwentyo 

2 mu mukonogwe. Daudi nāgoloko- 
ka nagenda, ye “4 nabasaja olukaga 
abali naye. nebasenga Akisi muta- 
bani wa Maoki, kabaka ” Wegasi. 

3 Daudi natila ne Akisi Egasi, ye na- 
basajabe, buli muntu nabomunyu- 
mba, Daudi ne cbakazibe bombi, 
Akinoamnu Omuyezuleeri ne Abigai- 
ri Omukalumeri, mukazi wa Na- 

4 bali. Nebabūlira Saulo nga Dau- 
di ya'duka Egasi: nātamunonya 
nate. 

5 Awo Daudi nāgamba Akisi nti 
Obanga 'no ng'anze mu masogo, 
bampe ekifo mu mbuga emu mu 
byalo ntūle eyo: kubanga kiki eki- 
naba kitūza omu'duwo mu kibuga 

6 kye nyini awamu nawe? Awo Aki- 
si namuwa “ Zikulagi ku lunaku o- 
lwo: Zikulagi kyekivu'de kibera 
ya bakabaka ba Yuda na buli 

ati. 

7 Awo omuwendo gwenaka Daudi 
zeyamala munsi Eyabafirisuti gwa- 
li mwaka mulamba kemyezi ena. 

8 Daudi nabasajabe nebimbuka ne- 
bakwekweta ° Abagesuli Nabagiruzi 
J Nabamaleki : kubanga abo be bā- 
tulanga munsi, ababangamu e'da, 
y ngogenda Esuli, okugenda munsi 

9 Eyemisiri. Daudi na'ta ensi nata- 
wonya musaja newakuba'de omu- 
kazi obutafa, nanyaga endiga nente 
nendogoi neng'amira nebyambalo ; 

10 nakomawo na'ja eri Akisi. Awo A- 
kisi nayogera nti Muva wa okukwe- 
kweta lero? Daudi nayogera nti 
Ebukika obwadyo obwa Yuda no- 
bukika obwadyo i Obwabayeramee- 
ri nobukika ohwadyo #Obwabakeni. 

11 Dandi natawonya musaja newaku- 
ba'de omukazi obutafa okubaleta 
Egasi, ngayogera nti Baleme oku- 
tulopa nga bogera nti Bwatyo Dau. 
di bweyakola, era bweyaisinga 
bwatyo kasoke'de atiila munsi Fya- 

12 bafirisuti. Awo Akisi na'kiriza 
Daadi nayogera nti Abantube Isi- 
raeri abatamiri'dwa dala; kyaliva 
abera omn'dn wange enaku zona. 


1 SAMUWIRI. 


maso gange lero, obulamu bwange 


Awo olwatuka mu naku ezo 
Abafirisuti nebakung'anyiza e- 
'gye lyabwe entalo okulwana ne I- 
siraeri. Akisi nagamba Daudi nti 
Tegerera dala ngolitabala nānge mu- 

2 'gye, 'gwe nabasajabo. Daudi nā- 
gamba Akisi nti Kyoliva otegera o- 
mu'duwo byalikola. Akisi naga- 
mba Daudi nti Kyendiva nkufula 
omukiimi womutwe gwange enaku 
zona. 

8 Awo “Samuwiri yali afu'de, ne 
Isiraeri yena bali bamukabi'de, ne- 
bamuzika mu bLama, mu kibuga- 
kye ye. Era Saulo yali a'gye mu- 
nsi cabo abiliko emizimu nabafu- 

4mu. Awo Abafirisuti nebakung'a- 
na neba'ja nebasisira Esunemu: a- 
wo Saulo nākung'anya Isiraeri ye- 

5 na nebasisira ku “Giruboa. Awo 


2 





“Kur, 2. | 
18. 
Ler. 18.31. 


didam | 


Saulo bweyalaba e'gye Lyabafiri- | °? 


suti, natya, omwoyogwe neguka- 

6 nkana nyo. Awo Saulo bweyabiiza 
Mukama, “Mukama nitamwanuku- 

la newakuba'de mu /biroto newa- 
kuba'de mu y Ulimu newakuba de 

7 mu bans'bi. Awo Saulo nalyoka a- 
ba aba'dube nti 'Nonyeza omu- 

azi faliko omuzimu ng'ende gyali 
'mubiize. Aba'dube nebamugamba 
nti Laba, waliwo omukazi aliko ò- 

8 muzimu Endoli. Baulo neyekyiisa 
nayambala ebyambalo ebirala nā- 
penda, ye nabasaja babiri naye, ne- 
a'ja eri omukazi ekiro: nāyogera 

nti k Ndagnla, nkwegairi'de, nomu- 
zimu, o'ninyisize buli gwenakuga- 

9 mbako erinya. Awo omukazi nā- 
mugamba nti Laba, omanyi Sanlo 
byeyakola, bweyazikiriza munsi a- 

bo abaliko emizimu, nabafumu: ka- 

le kiki ekikuteza obulamu bwange 
10 ekyambika okunzi'sa. Sanlo nālai- 
rira Mukama ngayogera nti Nga 
Mukama bwali omulamu, tekuliku- 
bako kibonerezo kyona olwekiga- 
11 mbo kino. Awo omukazi nayogera 
nti Ani gwemba nkulinyisiza? Na- 
yogera nti 'Ninyisiza Samuwiri. 
12 Awo omukazi bweyalaba Samuwi- 
ri, nakaba ne'dobozi 'dene: omu- 
kazi nagamba Saulo nti O'nimbi de 
13 ki? kubanga 'gwoli Saulo. Kaba- 
ka namugamba nti Totya: kubanga 
olaba ki? Omukazi nagamba San- 
lo nti Ndaba katonda ngava mu 
14 'taka ngayambuka. Namugamba 
nti Embalaye eri etya? Năyogera 
nti Omuka'de ayambuka; era ye- 
nagi'deko !omunagiro. Saulo na- 


tegera nga Bamuwiri, naviinama a 


15 amasoge wansi neyeyanza. Awo 
Samuwiri nagamba Saulo nti Lwa- 
ki okungolokosa oku'ninyisa? Sau. 
lo na'damu nti Neralikiri'de nyo; 
kubanga Abafirisnti balwana nā- 
nge, era ™ Katonda anvu'deko, 'so 
ntakyanyanukula newakuba'de mu 


kMa.18.10. . 


—————— 








kyenvu'de nkuita ontegeze byemba 
16 nkola. Awo Samuwiri nayogera 
nti Obūliza ki 'nze 'no, Mukama 
ngakuvu'deko era ngafūse mulabe- 
17 wo? Era Mukama yekole'de omu- 
limu, nga bweyayogerera mu'nze: 
era ° Mukama ayuzi za obwakabaka 


?1Sam. 15. 
= ngabu'gya mu mukonogwo era 
abuwa'de muliranwawo, Daudi. 
18 P Kubanga tewagondera 'dobozi lya 
Mukama nototūkiriza kiruikye e- 
kingi ku Amaleki, Mukama kyavu- 
'de akukola ekigambo kino lero. 
19 Era nate Mukama anagabula ne 
Isiraeri wamu nawe mu mukono 
Gwabafirisuti: era enkya 'gwe ne 
r batabanibo banaba nange: Muka- 
ma anagabula ne'gye lya Isiraeri 
20 mu mukono Gwabafirisuti. Awo 
Saulo nilyoka agwa ku 'taka nga- 
lamba'de, natya nyo, olwebigambo 
bya Samuwiri: nemutamusigalamu 
manyi; kubanga yali talde ku 
"mere yona okuzibya obu'de noku- 
21 kesa. Om i yaja eri Saulo, 
nalaba nga yeralikiri'de nyo, namu- 
amba nti Laba, omuzinawo awu- 
i'de e'doboziryo #nenteka obulamu 
bwange mu mukono gwange ne- 
mpulira ebigambobyo byongia- 
22 mbye. Kale 'no, nkwegairi'de, nawe 
wulira e'dobozi lyomuzānawo, era 
nteke aka'mere mn masogo; olye 
olyoke obe namanyi bwonegendera. 
28 Naye nagana nayogera-nti Sirye. 
Naye aba'dube awamu nomukazi 
nebamuwaliriza ; nawulira e'dobozi 
lyabwe. Awo nagolokoka okuva 
A wansi nātūla kn kitanda. Era o- 
mukazi yalina enyana eya sava mu 
nyumba; nayanguwa nagi ta; na- 
'dira tobu'ta nabugoya nabwokya 
okuba omugati ogutazimbuluku- 
25 swa: naguleta mu maso ga Saulo 
ne mu maso gaba'dube; nebalya. 
Awo nebagolokoka nebegendera e- 
kiro ekyo. 


29 Awo 4 Abafirisuti nebakung'a- 
nyiza e'gye lyabwe lyona ku 
Afeki: Abaisiraeri nebasisira ku 
2 lu'zi oluli mu Yezuleeri. Awo ba- 
bami Babafirisuti nebaitawo ebiku- 
mi nebikumi nenkumi nenkumi: 
Daudi nabasajabe nebaitira wamu 
3 ne c Akisi nga basemba. Awo aba- 
kulu Babafirisuti nebogera nti A- 
baebulaniya bakola ki wano? Aki- 
si nigamba abakulu Babafirisuti 
nti Ono si Daudi, omu'du wa Saulo 
kabaka wa Isiraeri, eyakamala nā- 
nge enaku zino oba emyaka gino, 
’sō sirabinga kabi kuye kasoke'de 
4 asenga okutūsa lero? Naye aba- 
kulu Babafirisuti nebamusunguw'a- 
lira; abakulu Babafirisuti nebamu- 
gamba nti Mu'zeyo omusaja oyo 


< ISam 15. 
1 Basek. 
20. 2 
1Byom. 19. 
13 

Yer. 44. 10. 


"IBam.91. 
2, 


1 Balam. 
R3 


tLub. 18.6. 





a'deyo mu kifokye “kyewamulagi- | 7 


ra, aleme okuserengetera awamu 
nafe mu lutalo, aleme okufūka o- 
mulabe wa'fe mu lutalo: kubanga 
olusaja luno Iwandyetabaganyi'za 
naki ne mukamawe? si na mitwe 

5 gya sanane ja bano? Ono siye Daudi 
gwebaimbiraganako nga bazina, nga 
bogera nti 

J Saulo a'se enkumize, 
Ne Daudi obukumibwe ? 

6 Awo Akisi naita Daudi namngamba 
nti Mukama nga bwali omulamu, 
wabanga mugolokofu, nokufuluma- 
kwo nokuingira awamu nange mu 
'gye kuliingi mu maso gange: ku- 
bavuga sirabānga kabi kn'gwe oku- 
va ku lunaku Iwewa'ja gyendi ne 
lero: naye abāmi tebakwagala. 

7 Kale 'no 'dayo ogende mirembe o- 
leme okunyiza abimi Babafirisuti. 

8 Daudi nāgamba Akisi nti Naye 
nkoze ki? oba kiki kvolabye ku 
mu'duwo ebiro hyona brenakamala 
nga ndi mu masogo okutūsa lero, 

- ekindobera okugenda ne'nwina na- 
balabe ba mukama wänge kabaka ? 

9 Akisi nadamu nagamba Daudi nti 
'Manyi ngoli mulungi mu maso 





S1 Bam. | 
18.7; 21.11. ` 


gange nga “malaika wa Katonda : |? 2 Sam 
naye abāmi Babafirisnti boge'de nti | 39. 77 


Ta'ja kwambuka na'fe mu lutalo. 
10 Kale 'no golokoka enkya mu makya 
i wamu naba'du ba mukamawo a- 
ba'ja nawe: awo mangwago nga 
mugolokose enkya mu makrya, obu- 
'de nga bubakere'de, nemwegende- 
ll ra. Awo Daudi nagolokoka mu 
makya, ye nabasajabe, okwegende- 
ra enkya, oku'dayo munsi Eyaba- 
firisuti. Abafirisuti 


k Eyezuleeri. 
30 Awo olwatuka, Daudi nabasa- 
jabe bwebatiika 4 Ezikulagi ku 
lunaku olwokusatu, 6 Abamaleki 
bali bamaze okukwekweta obukika 
obwadyo ne Zikulagi, era nga ba- 
maze oku'ta Zikulagi era nga ba- 
2 kyoke'za omuliro; era nga banyaze 
abakazi (ne bona) abali omwo, aba- 
to era nabakulu: teba'ta nomu, 
naye nebabanyaga nebabatwala ne- 
3 begendera. Awo Daudi nabasajabe 
bwebatuka ku kibuga, laba, nga 
bakyoke'za omuliro ; ne bakazi ba. 
bwe ne batabani babwe ne bawala 
4 babwe nga babanyaze. Awo Daudi 
nabantu abali naye nebalyoka bai- 
musa e'dobozi lyabwe nebakaba a- 
maziga okutūsa Iweba gwamu obui- 
5 nza okukiba. Ne “bakazi ba Dau- 
di bombi, Akinoamu Omuyezuleeri 
ne Abigairi mukazi wa Nabali O- 
6 mukalumeri, bali babanyaze. Daudi 
nanakuwala nyo ; “kubanga abantu 
nebogera okumukasukira amainja, 
kubanga abantu bona omwoyo ne- 


nebi mbuka 


1 Sam.28. 
43. 


d Kuv. 17. 
4. 








1 SAMUWIRI. 





P m 10. 
} 


gubalūma, buli muntu ngaliimirwa 
batabanibe ne bawalabe: naye “Dau- 
di neyenywereza mu Mukama Ka. 
tondawe. 

7 Awo Daudi nāgamba / Abiasali 
kabona, mutabani wa Akimereki, 
nti Nkwegairi'de, leta eno ekanzu. 
Abiasali naletayo ekānzu eri Daudi. 

8 v Daudi nabiza Mukama ngayogera 
nti Bwenägoberera ekibina kino, 
ndibatūkako? Namu'damu nti Go- 
berera : kubanga tolirema kubatū- 
kako, era tolirema kubisūza byona. 

9 Awo Daudi nagenda, ye ! nabasaja 
olukāga abali naye, neba'ja ku ka- 

10 'ga Besoli abasigala gyebatūla. Na- 
ye Daudi nagoberera, ye nabasaja 
ebikumi bina : kubanga ebikumi bi- 
biri nebasigala, abayongobera bwe- 
batyo nokuinza nebatainza kusomo- 

11 ka ka'ga Besoli: nebasanga Omu- 
misiri mu nsiko nebamuletera Dau- 

12 di nebamuwa omugati nälya; ne- 
bamunywesa amazi: nebamuwa 
ekitiindu £kyekitole ekyetini nebi- 
rimba bibiri ebyezabibu enkalu ; 
awo bweyalya l omwoyog we negu- 
komawo: kubanga yali ngamaze 
enaku satu emisana nekiro nga ta- 
lya mugati "songa tanywa ma'zi. 

18 Awo Daudi namugamba nti Gwoli 
musaja wani? era ova wa? Nayo- 
gera nti 'Nze ndi mulenzi we Misi- 
ri, omu'du Womwamaleki ; muka- 
ma wange nansula kubanga enaku 

14 ziri satu kasoke'de ndwala. Twa- 
kwekweta obukika obwadyo 720. 
bwabakeresi nensi ya Yuda nobuki- 
ka obwadyo obwa * Kalebu; netwo- 

15 kya Zikulagi omuliro. Daudi na- 
mugamba nti Ononserengesa eri 
ekibina kino? Nāyogera nti Ndai- 
rira Katonda nga tolinzi'ta 'so toli- 
mpayo mu mikono gya mukama 
wange, nange naikuserengesa eri 

16 ekibina kino. Awo bweyamusere- 
ngesa, laba, nga besu'desn'de ku 
'taka lyona, nga balya nga banywa, 
nga bafumba embaga, olwomunya- 
go omunene gweba'gya munsi Eya- 

17 bafirisuti ne munsi ya Yuda. Awo 
Daudi naba'ta okutanula ekiro oku- 
tusa olwenkya lwerwawungëra: ne- 
watawonako nomu, wabula abalenzi 
ebikumi bina abebagala ° eng'amira 

18 neba'duka. Daudi nasuza byona 
Abamaleki byebali banyaze: Daudi 

19 nawonya bakazibe bombi. Nebata- 
bulwa kintu, oba kitono oba kinene, 
newakuba'de abina abobulenzi ne- 
wakuba'de abobnwala newakuba'de 
omunyago newakuba'de ekintu kyo- 
na kyebali benyagi'de: Daudi na- 

20 komyawo byona. Daudi natwala 
endiga nente zona, zebagoba oku- 
kulembera ensolo ezo (endala), na- 
yogera nti Guno gwe munyago gwa 

21 Daudi. Daudi na'ja eri P abasaja 


- ebikumi ebina, abayongobera bwe- 
batyo nokuinza nebatainza kugobe- 
rera Daudi, era bebatiiza ku ka'ga 
Besoli: nebafuluma okasisinkana 
ne Daudi nokusisinkana nabantu 
abāli naye: awo Daudi bweyase- 

22 mberera abantu, näbalamusa. Awo 
abantu bona ababi ” nabantu ba Be- 
riali kwabo abāgenda ne Daudi ne- 
ba'damu nebogera nti Kubanga te- 
bagenda na'fe, tetu'ja kubawa ku 
munyago gwetusizi'za, wabula buli 
muntu mukaziwe nabānabe, babā- 

23 twale begendere. Awo Daudi nā- 
yogera nti Baganda bange, si bwe- 
mugenda kukola ebyo Mukama 
byatuwa'de, atuwonye'za nagabula 
mu mukono gwa'fe ekibina ekyatu- 

24 tabala. Erani anabawulira mu ki- 


80. 7—31. 5. 


"Ma.13.13. 


gambo ekyo ? kuba somugabo gwo- a 


yo aserengeta mu lutalo nga bwe- 
guli, bwegutyo bwegunabera omu- 


gabo gwoyo t asigala ka bintu: ba- sa 


25 nagabana okwenkanankana. Awo 
olwatuka okuva ku lunaku olwo 
nalifula eteka nempisa eri Isiraeri 
ne lero. 

26 Awo Daudi bweyatuka Ezikulagi, 
nawereza abaka'de ba Yuda, mi- 
kwanogye, ku munyago ngayogera 
nti Laba ekirabo kya'mwe ekyoku- 
munyago gwabalabe ba Mukama; 

27 abo abali mu “ Beseri, nabo abali 
mu“ Lamosi ekyobukika obwadyo, 


28 nabo abali mu y Ya'tiri; nabo abali A 


mu Aloeri, nabo abali mu Sifumosi, 
29 nabo abali mu #Esutemoa; nabo 
abali mu Lakali, nabo abali mu bi- 
buga 4 Ebyabayerameeri, nabo aba- 
30 li mu bibuga b Ebyabakeni; nabo 
abali mu ¢ Koluma, nabo abali mu 
d Kolasani, nabo abali mu Asaki ; 
31 nabo abāli mu Kebuloni, nebifo 


byona Daudi ye nyini nabasajabe A, 


gyebamanyiranga okubera. 


3 Awo 3 Abafirisuti nebalwana ne 
Isiraeri : abasaja ba Isiraeri ne- 
ba'duka mu maso Gabafirisuti, ne- 
bagwa nga ba'ti'dwa ku lusozi > Gi- 

2 ruboa. 

ne batabanibe ; Abafirisuti neba'ta 


c Yonasani ne Abinadabu ne Malu- a 


3 kisua, batabani ba Saulo. Olutalo 
nerumuba bubi Saulo, abalasi neba- 
mutūkako; neyeralikirira nyo o- 

4 lwabalasi. #Awo Saulo nigamba 
oyo eyatwalanga ebyokulwanyisa- 
bye nti Sowola ekitalakyo o i- 
tire dala nakyo; “ abatali bakomo- 
le abo baleme oku'ja nebanfumita 
nebanswaza. Naye eyatwalanga e- 
byokulwanyisabye nagana; kuba- 
nga yatya nyo. Saulo kyeyava a- 

5 'dira ekitalakye /nakigwako. A- 
wo eyatwalanga ebyokulwānyisabye 
bweyalaba Saulo ngafu'de, era naye 
nagwa ku kitalakye nāfira wamu 


Abafirisuti nebacoca Saulo |24 


AE 
Rg 
p pa E 





|81. 6—1. 19. 


#1 Byom. 
' 106 


: $1Bam.17 
-SL 








6 nayo. Saulo nafa bwatyo, ne bata- 
banibe bonsatule, noyo eyatwālānga 
ebyokulwanyisabye, 

7 bona, ku lunaku olwo wamu. Awo 
abasaja ba Isirneri abali emitala 
wekiwonvu nabo abali emitala wa 
Yoludani bwebalaba abasaja ba Isi- 
raeri nga ba'duse, ne Saulo ne ba- 
tabanibe nga bafu'de, awo nebaleka 
ebibuga neba'duka; Abafirisuti ne- 
ba'ja nebabiberamu. 

8 Awo olwatuka enkya Abafrisuti 
bweba'ja okunyaga abafu, nebasa- 
nga Saulo ne batabanibe bonsatule 
n bagu'de ku lusozi Giruboa. 

9 í Nebamusalako omutwe, nebamu- 
'gyako ebyokulwanyisabye, nebatu- 
ma munsi Eyabafirisuti enjui zona, 


y nabasajabe | 10 mu bantu. 


2 SAMUWIRI. 


k okubilira ebigambo ebyo mu ma- 
sabo omwali ebifananyi byābwe ne 


nyisabye mu nyumba ya ! Bisuta- 
losi: m nebasiba omulambogwe ku 
11 bugwe Owebesusani. Awo " Abe- 
JALER Ng meri bwebamuwulirako e- 
yo Abafirisuti kyebakola Saulo, 


12 awo ?abazira bona nebagolokoka |” 
nebatambula nebakesa obu'de ne- |2 8am 


ba'gya omulimbo gwa Saulo nemi- 
rambo gya batabanibe ku bugwe 
Webesusani, neba'ja Eyabesi neba- 
13 gyokera eyo. Neba'dira amagūmba 


gābwe, P nebagazika wansi womu- | ja 


myuliru Eyabesi ” nebasibira ’ ena- 
ku musānvu. 





EKITABO KYA 


SAMUWIRI 


EKYOKUBIRI. 


1 Awo olwatuka Saulo ngamaze oku- 
fa, Daudi ngakomyewo ngamaze 
a oku'ta Abamaleki, era Daudi nga- 

2 maze enaku biri Ezikulagi : awo 
olwatuka ku lunaku olwokusatu, la- 
ba, omusaja nāva mu lusisira eri 
Saulo bdngayuzi'za ebyambalobye 
cne'taka nga liri kumutwegwe: awo 
olwatuka bweya'ja eri Daudi, na- 
3 vunama wangi neyeyanza. Daudi 
namugamba uti Ova wa? Namu- 
ba nti Mponye mu lusisira Iwa 

4 Isiraeri. Daudi namugamba nti 
Byali bitya? Nkwegairi'de, mbii- 
lira. Na'damu nti Abantu ba'duse 
mu lutalo, era nabantu bangi bagu- 
'de bafu'de; ne Saulo ne Yonasani 

5 mutabaniwe bafu'de nabo. Daudi 
nagamba omulenzi eyamubilira nti 
Omanyira kuki nga Saulo ne Yona- 

6 sani mutabaniwe bafu'de? Omu- 
lenzi eyamubulira nayogera nti 
Bwenali ndi awo ku lusozi Giruboa, 
laba, d Saulo neyesigama ku 'fumu- 
lye; awo, laba, amagali nabebagala 

7 embalisi nebamucoca. Awo bwe- 
yakebuka, nandaba nāmpita. Ne- 


8 nziramu nti 'Nze 'nzuno. Nang'a- 
mba nti Gwani? Nemudamu 
9 nti 'Nze ndi Mwamaleki. Nang'a- 


mba nti Nkwegairi'de, imirira ku 
ma'bali gange onzi te, kubanga o- 
bubalagaze bunku'te; kubanga o- 
bulamu bwange bukyali bulamn 
10 mn'nze. Awo nenyimirira ku ma- 
'balige, ne'mu'ta, kubanga natege- 


rera dala nga tainza kuba mulamu 
ngamaze okugwa: nentwala engule 
eyali ku mutwegwe nekikomo ekya- 
li ku mukonogwe, era mbirese wano 
Ileri mukama wange. Awo Daudi 
nakwata engoyeze naziyuza; era 
bwebatyo abasaja bona abali naye: 
12 nebawubala nebakaba amaziga ne- 
basiba nebazibya obu'de, olwa Sau- 
lo nolwa Yonasani mutabaniwe no- 
lwabantu ba Mukama nolwenyumba 
a Isiraeri; kubanga bagu'de ne- 
itala. Daudi nagamba omulenzi 
eyamubiulira nti Oli wa wa? Na- 
'damu nti Ndi mwana wa mu'na- 
14 'gwanga, Omwamaleki. Daudi na- 
mugamba nti Kiki ekyakulobera 
eokutya /okugolola omukonogwo 
okuzikiriza oyo 9 Mukama gweya- 
16 fukako amafuta ? Daudi naita omu 
ku balenzi nayogera nti Sembe- 
ra omugweko. Nāmufumita nāfa. 
16 Daudi namugamba nti i Omusaigwo 
pubere ku mutwegwo; kubanga 
akamwako ye mujulirwa gyoli 
ngoyogera nti Nzi'se oyo Mukama 
eyafukako amafuta. 
17 AwoDaudi!nakungubagira Saulo 
ne Yonasani mutabaniwe okuku- 
18 ngubaga kuno: nalagira okuigiriza 
abana ba Yuda (oluimba) olwomu- 
tego: laba, Iwawandikibwa mu ki- 
tabo kya ” Yasali. 
19 FEkitibwakyo, ai Isiraeri, ki ti'dwa 
ku bifobyo ebigulumivu | 
Abamanyi nga bagu'de | 


13 


Nebateka ebyokulwā- | 20. 


Yos.2.19. 
1 Basek. 
2 37 


k Luk. 19. 
22, 


12 Sam. 9, 
3i. 

2 Dyom. 
35. 23. 


m Yos. 10. 
13. 








258 


2 SAMUWIRI. 





1. 20—2. 20, 





a] Sam, 
31. 9. 

Mi. 1. 10. 
e Kuv. 15, 
Balam.11. 
3 

1 Sam, 18. 
P 1 Sam. 
31.1. 


? 1 Sam. 
10. 1. 


1 Sam. 
18. 4. 


t Yer. 4.13 


Ba 
14. 18. 


n Temukibūliränga mu Gasi, 

Temukyatulanga mu ngudo za 
Asukuloni ; 

Abawala Babafirisuti baleme ° o- 


kusanyuka, 

Abawala babatali bakomole bale- 
me okujaguza. 

n'Mwe ensozi za Giruboa, 

Ku'mwe kuleme okubako omusu- 
lo newakuba'de enkuba, newa- 
kuba'de ensuku ezebiwebwayo: 

Kubanga eyo engabo eyabama- 
nyi gyeyasülibwa obubi, 

Engabo $a Saulo, ” etafukibwako 
mafuta. 

s Omutego gwa Yonasani tegwa- 
kyukanga nyuma 

Okuva kp musai gwaba'tibwa, ku 
masavu gabamanyi, 

Nekitala kya Saulo tekyakoma- 
ngawo nga kyerere. 

Saulo ne Yonasani bali baliingi 
era ba kusanyusa mu bulamu 
bwabwe, 

Ne mu kufa kwabwe tebayawuli- 


20 


21 


23 


bwa; 

t Bali ba mbiro okusinga empu- 
ngu, 

“ Bali ba manyi okusinga empo- 


logoma, 

'Mwe abawala ba Isiraeri, muka- 
bire Saulo, 

Eyabambaza engoye ezitwakala 
ezokwesima, 

Eyayõnja ebyambalo bya'mwe 
nebya zabu. 

Abamanyi nga bagu'de wakati 
mu latalo ! 

Yonasani a'ti'dwa ku bifobyo ebi- 
gulumivu. 

Nkunakuwali'de, muganda wange 
Yonasani : 

Wansanyusānga nyo a 

wOkwagalakwo gyendi kw ali kwa 
kitalo, 

BE kusinga okwagala kwabaka. 


24 


Abamā anyi nga bagu'de, 
Neby okulwAH yasa nga bizikiri- 
"de! 


Awo olwatuka oluvanyuma lwe- 
byo Daudi anabiiza Mukama nga- 
yogera nti Spoke mu kyona ku 
ibuga bya Yuda? . Mukama nī- 
mugamba nti Yambuka. Daudi 
nayogera nti Nayambukawa? Nā- 
2 yogera nti Ekebuloni. Awo Daudi 
nayambukayo, era ne v bakazibe 
bombi, Akinoamu Omuyezuleeri ne 
Abigairi mukazi wa Nabali Omuka- 
3 lumeri. “Nabasajabe abali naye 
nibambusa, buli muntu nabomu- 
nyumbaye: nebabera mu bibuga 
4 ebyomu Kebuloni. Awo dabasaja 
'ba Yuda nebaja, nebafukira eyo 
amafuta ku Daudi okuba kabaka 
wenyumba ya Yuda. 


Nebamubilira Daudi nti “ Abeya- 


“1 Ram. 
1. 


5 besugireadi be bazika Saulo. Awo | 31.13. 


Daudi natumira Abeyabesugireadi 
ababaka nabagamba nti /Muwebwe 
Mukama omukisa, kubanga mwa- 
laga mukama wa'mwe ekisa kino, 

6 ye Saulo, nemumuzika. Era 'no 
y Mukama abalagenga ekisa namazi- 
ma: nange ndibasasula ekisa kino, 
kubanga mwakola ekigambo kino. 

7 Kale 'no emikono gya'mwe gibe 
namanyi, era mube bazira: kuba- 
nga Saulo mukama wa mwe afu'de, 
era enyumba ya Yuda banfuseko 
amafuta okuba kabaka wabwe. 

8 Era iAbuneri mutabani wa Neri, 


omukulu we'gye lya Saulo, yali). 


atu'te Isubosesi mutabani wa Saulo, 
namusomosa namutwala t Emaka- 

9 naimu ; namufula kabaka Wegirea- 
di era Owabasuli era Oweyezuleeri 
era owa Efulaimu era owa Benya- 
10 mini era owa Isiraeri yena. [Isu- 
bosesi mutabani wa Saulo yali ya- 
kamaze emyaka ana bweyatanula 
okufuga Isiraeri, nafugira emyaka 
ebiri.) Naye enyumba ya Yuda 
11 nebagoberera Daudi. Nebiro Dau- 
di byeyamala nga ye kabaka we- 
nyumba ya Yuda mu Kebuloni bya- 
ya AAA musanvu kemyezi mu- 


12 pa Abuneri mutabani wa Neri 
naba'du ba Isubosesi mutabani wa 
Saulo nebava Emakanaimu nebage- 

13 nda Egibeoni. Yoabu mutabani wa 
Zeruia naba'du ba Dandi nebafulu- 
ma ncbasisinkana naboku!kidiba E- 
kyegibeoni; nebatūla, bano emitala 
weno wekidiba, na bali emitala weri 

14 wekidiba. Awo Abuneri nagamba 
Yoabu nti Nkwegairi'de, abalenzi 
bagolokoke bazanyire mu maso ga- 
'fe. Yoabu nayogera nti Bagolo- 

15 koke. Awo ncharolokoka nebaso- 
moka nga babali'dwa; aba Benya- 
mini ne Isubosesi mutabani wa 
Saulo kumi na babiri, ne ku ba'du 

16 ba Daudi kumi na babiri. Neba- 
kwata buli muntu mu'ne omntwe, 
(nebafumita) buli muntu olubirizi 
lwa mu'ne nekitala; awo nebagwi- 
ra wamu: ekifo ekyo kyekyava 
kiitibwa Kerukasu-ka'zulimu, ekiri 

17 mu Gibeoni. Olutalo neruba luka- 
kanyavu nyo ku lunaku olwo; A- 
buneri nāgobebwa nabasaja ba Isi- 
raeri mu maso gaba'du ba Daudi. 

18 Era ™ batabani ba Zeruia bonsatu- 
le bāli eyo, Yoabu ne Abisai ne 
Asakeri : era Asakeri yali wa mbiro 

19 ngempewō eyomu'tale. Asakeri 
nagoberera Abuneri; awo ngage- 
nda nga takyama ku mukono ogwa- 
dyo newakuba'de ku kono 

20 okugoberera Abuneri. iaa Abu- 
neri nikebuka nayogera nti Asa- 
keri, 'gwe wuyo? Na'damn nti 


J Lun 22. 


6 neb. 


k 2 Ram. 
37. 4. 


(Yer.a.12. 


"Jj Ram. 
26 6. 





`~ 














































2. ?21—3. 19. 2 SAMUWIRI. 059 
21 'Nze 'nzuno. Awo Abuneri namu- | 3 noamu Omuyezuleeri ; nowokubiri 
gamba nti Kyama ku mukonogwo Kireabu, owa Abigairi mukazi wa 
ogwadyo oba ku gwa kono, okwate Nabali Omukalumeri ; nowokusatu 
omu ku balenzi wetwalire ebyoku- Abusalomu mutabani wa Maaka 
lwanyisabye. Naye Asakeri nata- muwala wa Talumai kabaka c We- |! ensgm,14. 
| 'kiriza kukyama obutanıugoberera. | 4 gesuli; nowokuna 4 Adoniya mu- 2.52; 15.8. 
29 Awo Abuneri nagamba Asakeri na- tabani wa Ka'gisi; nowokutano Se- A 
te nti Kyama obutangoberera: ki- | 5 fatiya mutabani wa Abitali; nowo- | 1. 5. 
ki ekināba kikunkubya wansi ? awo mukaga Isuleamn, owa Egula mu- 
ndimuimusiza ntya amaso gānge kazi wa Daudi. Abo be bāzālirwą. 
23 Yoabu mugandawo? Naye nagana Daudi Ekebuloni. 
okukyāma : Abuneri kyeyava amu- | 6 Awo olwatuka obulwa nga bu- 
fumita olubuto nomuwunda gwe- kyaliwo eri enyumba ya Saulo ne- 
‘fumu, efumu neriitamu nerigukira nyumba ya Dandi, Abuneri neye- 
enyumawe; nāgwira awo nafira mu fula owamānyi mu nyumba ya Sau- 
kifo omwo: awo olwatuka abo bo- | 7lo. Era Saulo yalina omuzāna, 
na abatuka mu kifo Asakeri weya- e erinyalye Lizupa, muwala wa A- |€ 28am. 
24 gwira nafa nebaimirira. Naye Yoa- ya: (Isubosesi) nigamba Abuneri |2! 8-10. 
bu ne Abisai nebagoberera Abnne- nti Kiki /ekikuingizi'za eri muzana | 7/2 Bam. 
ri: awo enjuba negwa nga batiuse | 8 wa kitange? Awo ebigambo bya | 16 21. 
ku lusozi A'ma, oluli mu maso Ge- Isubosesi nebisunguwaza nyo Abu- 
gia mu 'kuboerye'dūngu Eryegibeo- neri, nayogera nti 'Nze V mutwe | 9Ma.23.18. 
25 ni. Awo abana ba Benyamini ne- gwembwa ogwa Yuda? Lero nda- | | 8am. 17. 
bakung'anira ku Abuneri, nebafūka ga ekisa enyumba ya Saulo kitawo, | 2 Jam. 9. 
ekibina kimo, nebaimirira ku ntiko bagandabe, nemikwanogye, nesiku- 3 Wa 
26 yolusozi. Awo Abuneri nakowola wayo mn mukono gwa Dandi, era 15 
oabu nayogera nti Ekitala kirirya naye 0'nanze omusango ogwomuka- 
enaku zona? tomanyi ngawalibawo | 9 zi oyo. 'Katonda akole bwatyo A- | í Las.1.17 
obubalagaze ku nkomereroeyoluva- buneri nokukirawo, bwesirikolera 
” n ? kale olitiisa wa obutala- dala Daudi ¥ nga Mukama bweya- | +1 Sam 
gira bantu ku'dayo obutagoberera | 10 mulairira ; oku'gya obwakabaka ku | 19. 2. 
27 baganda babwe? Yoabu nayogera nyumba ya Saulo, nokusimba ente- 
nti Katonda nga bwali omulamu, be ya Daudi okufuga Isiraeri ne 
singa toyoge'de, kale enkya abantu Yuda, tokuva ku Dani okutūka E- | ? Balam. 
tebandiremye kwegendera, ’sō te- |11 beeruseba. Natainza kumwannku- | adi 3.20 
bandigobere'de buli muntu muga- la Abuneri kigambo kirala, kuba- |] Basek. 4 
28 ndawe. Awo Yoabu nāfūwa eko- nga yamutya. 20: 
ndere abantu bona nebaimirira, 'so | 12 Awo Abuneri nātumira Daudi 
tebeyongera kugoberera Isiraeri, ababaka kububwe ye, ngayogera 
29 ’sō tebalwana nate Iwa kubiri. Awo nti Nanyini nsi yani? (era) nti 
Abuneri nabasajabe nebatambula Lagana nange, era, laba, omukono 
mu Alaba nebakesa obu'de; neba- gwange guliba nawe okukukyūkiza 
somoka Yolndani, nebaita mu Bi- | 18 Isiraeri yena. Nayogera nti Kale; 
akam, suloni yona neba'ja ” Emakanaimu. ndiragana nawe: naye waliwo eki- 
wa 30 Awo Yoabu na'dayo ngalese oku- mu kyenku'sako nga toliraba maso 
goberera Abuneri: awo bweyaku- gange, bwotolimala kuleta ™ Mikali | » 1 Sam. 
ng'anya abantu bona, ku ba'du ba muwala wa Saulo. bwoli'ja oknlaba | 14. +. 
Daudi nga kubuzeko abasaja kumi | 14 amaso gānge. Awo Daudi natumi- 
31 na mwenda ne Asakeri. Naye aba- ra Isubosesi mutabani wa Saulo 
'du ba Daudi bali bafumise bweba- ababaka ngayogera nti Mpa mukazi 
tyo ku Benyamini nabasaja ba A- wange Mikali gwenayogereza * ne- | *1 Ram. 
buneri (nokufa) newafa abasaja e- | 15 bikuta ebikumi Ebyabatirisuti. A- | 18 3, 27. 
32 bikumi bisatu mwenkäga. Neba- wo Isubosesi natuma namu gya ku 
situla Asakeri nebamuzika mu nta- 'bawe, ye ° Palutieri mutabani wa | el Sam. 
na ya kitawe eyali mu Besirekemu. | 16 Laisi. 'Bawe nāgenda naye nga- 54 
Yoabu nabasajabe nebatambula ne- genda ngakāba, namugoberera P E- | P28am.16. 
bakulimu. b; 17. 18. 


bakesa obu'de, nebubakererera E- 
kebuloni. 













Awo newabangawo obulwa bungi 
eri enyumba ya Saulo nenyumba 
ya Daudi: Daudi neyeyongerayo- 
ngeranga okuba namanyi, naye e- 
nyumba ya Saulo neyeyongerayo- 
ngeranga okuba enafu. 
“1Byom. | 2 Awot Daudi nazalirwa abana a- 
ra ai bobulenzi Ekebuloni : nomuberye- 
a beryewe yali Amunoni, owa b Aki- 


3 


25. 








Awo Abuneri namudga- 
mba nti Genda o'deyo: na'dayo. 
17 Awo Abuneri natesa nabaka de 

ba Isiraeri ngayogera nti Mu biro 
ebye'da mwayagala Daudi okuba 
18 kabaka wa’mwe: kale 'no kakano 
mukikole: kubanga Mukama yayo- 
gera ku Daudi nti Mu mukono 
gwomu'du wange Daudi bwendiro- 
kola abantu bange Isiraeri mu mu- 
kono Gwabafirisuti ne mu mukono 
19 gwabalabe bābwe bona. Abuneri 


| 260 2 SAMUWIRI. 8.2047.| 





s 


t 1 Basek. 
2. 32, 33. 


“Lev.15.2 
w Lev.l 42. 
3 Basoek. 5. 


Y 2 Bam. 2 
23, 

1 Byrom; 
27.7. 

a Bam. 1. 
2. 


“1 Basek. 
20. 31. 


è 2 Sam.1. 





nayogera ne mu matu ga ” Benya- 
mini: era Abuneri nagenda okwo- 
gera ne mu matu ga Daudi Ekebu- 
loni byona Isiraeri nenyumba yona 

20 eya Benyamini byebasima. Awo 
Abuneri na'ja eri Daudi Ekebuloni 
nabasaja amakumi abiri wamu na- 
ye. Daudi nafumbira embaga Abu- 

21 neri nabasaja abali naye. Awo 

- Abuneri nagamba Daudi nti Nāgo- 
lokoka neng'enda nenkung'anya I- 
siraeri yena eri mukama wange 
kabaka, balagāne endagāno nāwe, 
era ofuge bona ememeyo beyego- 
mba. Daudi nasindika Abuneri; 

22 nāgenda mirembe. Awo, laba, aba- 
'du ba Daudi ne Yoabu nebakomawo 
okukwekweta, nebaleta nabo omu- 
nyago omungi: naye Abuneri teya- 
li ne Daudi Ekebuloni; kubanga 
yali amusindise, naye ngagenze 

28 mirembe. Awo Yoabu ne'gye lyo- 
na eryali naye bwebātūka, nebabi- 
lira Yoabu nti Abuneri mutabani 
wa Neri ya'ze eri kabaka, era ya- 
musindise, era yagenze mirembe. 

24 AwoYoabu na'jaeri kabaka nayoge- 
ra nti Okoze ki? laba, Abuneri ya- 
'ze gyoli; wamusindiki'de ki, era a- 

23 gende'de dala? Omanyi Abuneri 
mutabani wa Neri nga'ze okukuli- 
mba nokumanya bwofuluma #noi- 
ngira nokumanya byona byokola. 

26 Awo Yoabu bweyafuluma okuva eri 
Daudi, natuma ababaka okugobere- 
ra Abuneri, nebamukomyawo oku- 
va ku luzi Iwa Sira: naye Daudi 

27 natakimanya. Awo Abuneri bwe- 

yakomawo Ekebuloni, Yoabu nā- 

mwawulamu namutwala mu mu- 
lyāngo wakati okwogera naye mu 
kyāma, nāmufumitira eyo olubuto, 
nafa, olwomusai gwa Asakeri mu- 
ndawe. Awo oluvanyuma Dau- 

i bweyakiwulira nayogera nti 'Nze 
nobwakabaka bwange tetuliko mu. 
sango mu maso ga Mukama enaku 
zona ogwomusai gwa Abuneri mu- 

29 tabani wa Neri : t gugwe ku mutwe 
gwa Yoabu ne ku nyumba yona eya 
kitawe; 'so mu nyumba ya Yoabu 
temubulanga * muziku oba w muge- 
nge oba eyesigama ku mu'go oba 
agwa nekitala oba abulwa e'mere. 

30 Bwebatyo Yoabu ne Abisai muga- 
ndawe neba'ta Abuneri, ku 
yali a'se muganda wābwe Y Asakeri 
Egibeoni mu lutalo. 

31 Awo Daudi nagamba Yoabu na- 
bantu bona abali naye nti z Muyuze 
engoye za'mwe 4 mwesibe ebibuku- 
tu mukibe mu maso ga Abuneri. 
Kabaka Daudi nāgoberera olunyo. 

32 Nebazika Abuneri Ekebuloni: ka- 
baka naimusa e'dobozirye nakaba 
ku ntana ya Abuneri; abantu bona 

33 nebakaba amaziga. Kabaka >? nāku- 

ngubagira Abuneri nayogera nti 


28 


Abuneri yandifu'de ngomusirusi- 
ru bwafa? 


34 Emikonogyo ayas ina, "So 
nebigerebyo tebyatekebwa mu 
masamba : 

Ngomuntu bwagwa mu maso ga- 
Pana bobutali butūkirivu, bwe- 
wagwa bwotyo. 

Abantu bona nebamukābira nate 
35 amaziga. Abantu bona neba'ja ĉo- 
kulisa Daudi e'mere obu'de nga bu- 
kyali bwa musana; naye Daudi nā- 
laira ngayogera nti Katonda ankole 
bwatyo nokukirawo, bwenakomba 
ku 'mere oba ku kirala kyona, doku- 
36 tūsa enjuba lwenegwa. Abantu bo- 
na nebakitegera nekibasanyusa : 
era nga byona kabaka byeyakola 
bwebyasanyusanga abantu bona. 
37 Awo abantu bona ne Isiraeri yena 
nebategera ku lunaku olwo nga te- 
kyava eri kabaka oku'ta Abuneri 
38 mutabani wa Neri. Kabaka naga- 
mba aba'dube nti Temumanyi nga 
mu Isiraeri mugu'de lero omusaja 
39 omukulu era owekitibwa. Nange 
lero ndi munafu newakuba'de nga 
nfuki'dwako amafuta okuba kaba- 
ka: nabasaja bano batabani ba 
Zeruia ba'nyinze obukakanyavu : 
Mukama asasule akoze ekibi ngo- 
bubibwe bwebuli. 


Awo (lsubosesi) mutabani wa 
Saulo bweyawulira Abuneri nga- 
firi'de Ekebuloni, 4emikonogye ne- 
giyongobera, Abaisiraeri bona nebe- 

3 ralikirira. Era (Isubosesi) mutabani 
wa Saulo yalina abasaja babiri aba- 
mi bebibina: omu erinyalye Baana 
nowokubiri erinyalye Lekabu, ba- 
tabani ba Li'moni Omubeerosi owo- 
kubina ba Benyamini: (kubanga 
ne > Beerosi kibalirwa Benyamini : 

8 Abebeerosi neba'duka c Egi'taimu 
nebabera eyo na guno gu'jwa.) 

4  EradyYonasani mutabani wa Sau- 
lo yalina omwana eyawenyeranga 
ebigere. Yali yakamaze emyaka e- 
tano ebigambo bwebyatiika okuva 
mu Yezuleeri ebya Saulo ne Yona- 
sani, omuleziwe namusitula na'du- 
ka: awo olwatuka bweyayanguwa 
oku'duka nagwa nilemala. Neri- 
nyalye lyali Mefibosesi. 

5 Awo batabani ba Li'moni Omu- 
beerosi, Lekabu ne Baana, nebage- 
nda nebatūka mu nyumba ya Isu- 
bosesi omusana nga gukazi' za, bwe- 

6 yali ngawu'mula mu tuntu. Neba- 
'jayo wakati mu nyumba ngabagala 
okukima eng'ano; nebamufumita 
olubuto: Lekabu ne Baana muga- 

7 ndawe nebawona. Awo bwebātū- 
ka mu nyumba, ngagalami'de ku 
kitandakye munjuye, nebamufumi- 
ta, nebamu'ta, nebamusalako omu- 

twe, nebatwala omutwegwe, neba- 


d 2 Bam. l. 
12. j 


s Erer.4.4 


b Yoa. 18. 
3. 
€ Nek. 11. 
33. 
428am.9. 
3. 


' Z 20;8.1. 


tambula mu 'kubo erya ¢ Alaba ne- 
8 bakesa obu'de. Nebamuletera Dau- 
di omutwe gwa Isubosesi Ekebulo- 
ni, nebagamba kabaka uti Laba o- 
mutwe gwa Isubosesi mutabani wa 
Saulo omulabewo /eyanonya obu- 
lamubwo; era Mukama awalanye 
e'gwanga lya mukama wange kaba- 
ka lero ku Saulo ne ku za'derye. 
9 Awo Daudi na'damu Lekabu ne 
Baana mugandawe, batabani ba 
Li'moni Omubeerosi, nabagamba 
nti Mukama nga bwali omulamu 
71 Basek. 9 eyanunula ememe yange mu ku- 
a wa 10 laba enaku kwona, omuntu bweya- 
i mbilira nti Laba, Saulo afu'de, nga- 
lowoza okuleta ebigambo ebirūngi, 
awo ne'mukwata ne'mu'tira Eziku- 
lagi, ye mpera gyenamuwa olwebi- 
11 gambobye. Kale, abantu ababi nga 
ba'se omuntu omutukirivu mu nyu- 
mbaye ye ku kitandakye, sirisinga 
nyo kakano #kuvunana musaigwe 
mu mukono gwa'mwe, nemba'gya 
12 kunsi? Awo Daudi nālagira aba- 
lenzibe, nebaba'ta nebabasalako e- 


i Lab. 9.5, 
6 


ngalo nebigere nebabiwanika ku 
ma'bali gekidiba Ekebuloni. Naye 
nebatwala omutwe gwa Isuboscsi 
b 3 Sam 3. nebaguzika mu # ntina ya Abuneri 
Ekebuloni. 
“1 Brom Awo aebika byona ebya Isiraeri 
Du s neba'ja eri Daudi Ekebuloni, ne- 
b Lub. 29 bogera nti Laba, b tuli magūmbago 
u 2 era mubirigwo. Mu biro ebye'da, 
1 Jam Saulo nga ye kabaka wa'fe, c'gwe 
3a 13. wafulumya noingiza Isiraeri : Mu- 
41 Bam. kama nakugamba nti 4’Gwolirūnda 
TA abantu bange Isiraeri, era 'gwoliba 
7 '| 8 mukulu wa Isiraeri. Awo abaka- 


'de bona aba Isiraeri neba'ja eri 
kabaka “ Ekebuloni; kabaka Daudi 
nalaganira nabo endagano Ekebu- 
loni /mu maso ga Mukama: neba. 
mufukako Daudi amafuta okuba 
kabaka wa Isiraeri. 
4 Daudi yali yakamaze emyaka 
asatu bweyatanula okufuga, nafu- 
5 m emyāka ana. Yafugira Yuda 
ebuloni Jemyaka musinvu ke- 
myezi mukaga : ne mu Yerusalemi 
Isiraeri yena ne Yuda e- 
6 myaka asatu mwesatu. Awo ka- 


1 Balam. baka nabasajabe SAEIA íEye- 
Yai rusalemi okulwana *Nabayebusi, 
Ss abitila munsi: abagamba Daudi 


nti Bwotolimalawo bazibe ba maso 
nabawenyera, toliingira muno: nga 
balowoza nti Daudi tainza kuingira 

7 muno. Era naye Daudi namenya 
ekigo kye Sayuni ; l ekyo kye kibu- 
8 ga kya Daudi. Daudi nayogera ku 
lunaku olwo nti Buli ana'ta Abaye- 
busi, ayambuke awali olusalosalo 
(a'te) ibe bamasou nabawenyera 
ememe ya Daudi bekyawa. Kye- 
bava bogera nti Waliwo abazibe 


11 Basek. 


2 SAMUWIRI. 





261 


bamaso nabawenyera; tainza kui- 
9 ngira mu nyumba. Daudi nabera 
au kigo nākiita ekibuga kya Daudi. 
audi yazimba okwetolola 

kak mEmiro noku'za munda. ' “1 Basek. 

10 Awo Daudi neyeyongerayongera- | KDA 
nga okuba omukulu; kubanga Mu. 
kama, Katonda owe'gye, yali naye. 

11 nAwo °Kiramu kabaka W chuo “#1 Byom. 
natumira Daudi ababaka nemivule ; 14. 1 nch. 
nababa'zi nabazimbi bamainja; ne- |, 1 Base 

12 bazimbira Daudi enyumba. Awo 
Daudi nategera nga Mukama amu- 
nyweze'za okuba kabaka wa Isirae- 
ri, era nga agulumizi'za obwakaba- 
kabwe kulwabantube Isiraeri. 

13 Awo P Daudi neyeyongera oku- 
wasa ” abazana nabakazi ngaba'gya 
mu Yerusalemi, ngamaze okuva 
Ekebualoni: Daudi nazalirwa nate 

14 abana abobulenzi nabobuwala. Era 
gano ge manya gabo abamuzili- 
rwa mu Yerusalemi; Sa'mua ne 

15 Sobabu ne Nasani ne Sulemani, ne 

16 Ibali ne Erisua; ne Nefegi ne Yafia; 
ne Erisama ne Eriada ne Erifereti. 

17 Awo Abafirisuti bwebawulira nga 
bamaze okuinufukako Daudi ama- 
futa okuba kabaka wa Isiraeri, Aba- 
firisuti bona nebambuka okunonya 
Daudi; Daudi nakiwulira ? nasere- 

18 ngeta mu mpuku. Awo Abafirisuti 
bali ba'ze nebayanjala mu kiwonyu 

19 Lefaimu. Awo Daudi! nabiza Mu- |! Kubal. 
kama nti Nyambuke eri Abafirisuti? | 7- 21. 
onobagabula mu mukono gwange? 

Mukama nagamba Daudi nti Ya- 
mbuka: kubanga sireme kugabula 

20 Bafirisuti mu mukonogwo. Daudi 
na'ja Ebaalu-perazimu, Daudi na- 
bakubira eyo; nayogera nti Muka- 
ma amenye abalabe bange, ngama- 

'zi bwegamenya. Kyeyava atuma 
ekifo ekyo erinya lyakyo Baalu-pe- 

21 razimu. Nebaleka eyo ebifananyi 
byābwe, Daudi nabasajabe nebabi- 
twala. 

22 Awo Abafirisuti nebeyongera o- 
kwāmbuka olwokubiri nebayānjala 

23 mu kiwonvu Lefaimu. Awo Daudi 
bweyabuza Mukama nāyogera nti 
Toyambuka: wetolole enyuma wä- 
bwe obafulume mu maso gemitu- 

24 gunda. Awo olunatuka #bwonowu- | “2 Basek. 
ma e'dobozi eryokutambula ku ma- | 7. & 

emitugunda, nolyoka ogolo 
koka: a kubang awo t Mukama nga- 


? 1 Byom. 
3, 5 neb. 
? Ma.17.17. 


? 1) Bam. 
22. 4, 5. 


Balam. 
kukulembe'de okukuba e'gye Lya- | 421+ 
25 bafirisuti. Awo Daudi nākola bwa- 
tyo nga Mukama bweyamulagira ; 
na'ta Abafirisuti okuva Egeba oku- 
tusa Iwotuka Egezeri. 
6 Awo Daudi nakung'anya nate aba- 
saja bona abalonde aba Isiraeri, 
2 obukumi busatu. a Daudi nagolo. sl Brom. 


koka nāgenda nabantu bona abali 
naye, okuva Ebaale Yuda oku gya- 


| 


Kubali. 
13. 


J 1 Sam. 6. 
19. 


#1 Byom. 
15. 25 neb. 


= 1 Ryon 
t Kur. 15. 
11 Bam. 2 


mi Byom. 
16. 1-3. 


"1 Byom. 
16. 1. 


° 1 Basek. 
8. 5, 62, 63. 


2 SAMU WIRI: 





yo sanduko ya Katonda okugiriuyi- 
sa, eitibwa rinya lye nyini, erinya 
lya Mukama owe'gye batila ku ba- 
3 kerubi. Nebateka sanduko ya Ka- 
tonda cku gali empya, nebagi' gya 
mu nyumba ya Abinadabu eyali ku 
lusozi: U'za ne Akio, batabani ba 
Abinadabu, nebagoba egali empya. 
4 Nebagi'gya mu “nyumba ya Abina- 
Adabu eyali ku lusozi ne sanduko ya 
Katonda: Akio nakulembera sandu- 
5 ko. Daudi nenyumba yona eya Isi- 
raeri nebakubira mu maso ga Mu- 
kama (ebintu) ebyemiberosi ebye- 
ngeri zona nenanga nentongoli ne- 
6 bitasa nensasi nebisala, Awo-bwe- 
batuka mu guliro lya Nakoni, U'za 
¢ nāgolola omukonogwe ku sanduko 


ya Katonda nagikwatako; kubanga | 21 lina nsonyi! 


7 ente yesitala. Obusiingu bwa Mu- 
kama nebubūbūka ku U'za; /Kato- 
nda namukubira eyo olwekyondno- 
kye; nafira awo awali sanduko ya 

8 Katonda. Awo Daudi nanyiga ku- 
ba Kukama ngawamatuki'de Uza: 
naita ekifo ekyo Perezu'za, ne lero. 

9 Daudi natya Mukama ku lunaku 
olwo; nayogera nti Sanduko ya 

10 Mukama eri'ja etya gyendi? Awo 
Daudi natayagala ku'julula sandu- 
ko ya Mukama okugireta gyali mu 
kibuga kya Daudi; naye Daudi na- 
gikyamya nagiingiza mu nyumba 

11 ya Obededomu Omugi'ti. Awo sa- 
nduko ya Mukama nemala emyezi 
esatu mu nyumba ya Obededomu 
Omugi'i: Mukama nawa omuki- 
sa Obededomu nenyumbaye yona. 

12 Awo nebabiilira kabaka Daudi nti 
Mukama awa'de omukisa enyumba 
ya Obededomu nebibye byona olwe- 
sanduko ya Katonda. 9Daudi nā- 
genda na'gya sanduko ya Katonda 
mu nyumba ya Obededomu nagiri- 
nyisa mu kibuga kya Daudi ngasa. 

13 nyuka. Awo olwatuka abasitula sa- 
nduko ya Mukama bwebali bata- 
mbu'de ebigere mukaga, nawayo 

14 ‘ente nekya sava. Daudi #nizini- 
ya mu maso ga Mukama namanyige 
gona; era Daudi nga yesibye !eka- 

15 nzu eya bafuta. Awo Daudi nenyu- 
mba yona eya Isiraeri nebalinyisa 
sanduko ya Mukama nga bogerera 
wa'gulu era nga bafiiwa ekondere. 

16 Awo olwatuka sanduko ya Mukama 
bweyali ngeingira mu kibuga kya 
Daudi, Mikali muwala wa Saulo 
nalingiza mu kituli, nalaba kabaka 
Daudi ngabuka ngazinira mu maso 
ga Mukama; nimunyoma mu mu- 

17 timagwe. m Nebaingiza sanduko 

a Mukama, nebagiteka mu kifo 
yayo wakati mu "wema Daudi 
gyeyali agisimbi'de: Daudi ° nāwa- 
yo ebiwebwayo ebyokebwa nebiwe- 
bwayo olwemirembe mu maso ga 
18 Mukama. Awo Daudi bweyali ama- 


| 


ze okuwayo ekiwebwayo ekyokebwa 
nebiwebwayo olwemirembe, P näsa- 
bira abantu omukisa mu linya lya 
19 Mukama owe'gye. Nāgabira abantu 
bona, ekibina kyona ekya Isiraeri, 
abasaja nabakazi, buli munta omu- 
gati nomugabo (ogwenyama) nekito- 
le ekyezabibu enkalu. Awo abantu 
bona nebegendera buli muntu mu 
20 nyumbaye. ” Awo Daudi nakomawo 
okusabira abomunyumbaye omuki- 
sa. Awo Mikali muwala wa Saulo 
nāfuluma okusisinkana ne Daudi 
nāyogera nti Kabaka wa Isiraeri 
ngaba'de wa kitibwa lero, eyebi- 
'kuli'de lero mu maso gabazāna ba- 
ba'dube, ngomu ku basaja abatali- 
ko kyebagasa bweyebi'kula nga ta- 
Daudi nagamba Mi- 
kali nti (Kyaba'de) mu maso ga 
Mukama, “eya'nonda okusinga kitä- 
wo nokusinga enyumbaye yona o- 
kunfila omukulu wabantu ba Mu- 
kama, owa Isiraeri: kyenavanga 
nzanyira mu maso ga Mukama. 
22 Era neyongeranga okwetowaza o- 
kukirawo, era nabanga anyome- 
bwa mu maso gange 'nze: naye 
abazana boyoge'deko abo balinzi- 
23 'samu ekitibwa. Mikali muwala wa 
Saulo natazala mwana okutiisa ku 
lunaku kweyafira. 


7 Awo olwatuka 4 kabaka bweyatula | e 
mu nyumbaye, era Mukama nga- 
muwa'de okuwu'mula eri abalabebe 

2 bona abamwetolola, awo kabaka 
nagamba b Nasani na'bi nti Laba 
'no, 'nze ntula mu “nyumba eye- 
mivule, naye sanduko ya Katonda 
3 etūla munda 4webitimbe. Awo Na- 
sani nagamba kabaka nti Genda 
okole byona ebiri mu mutimagwo; 
4 kubanga Mukama ali nawe. Awo 
olwatuka ekiro ekyo ekigambo kya 

5 Mukama neki'jira Nasani nti Genda 
obūlire omu'du wange Daudi nti 
Bwatyo bwayogera Mukama nti 
Gwolinzimbira enyumba gyemba 
6 mberamu ? kubanga siberanga mu 
nyumba okuva ku lunaku Iwena'gya 
abana ba Isiraeri mu Misiri, ne lero, 
naye natambuliranga mu “wema ne 

7 mu nyumba entimbe. Mu bifo byo- 
na mwenatambulira nabana ba Isi- 
racri bona, nali njoge'de ekigambo 
nekika kyona ekya Isiraeri, kyena- 
lagira J okuliinda abantu bange Isi- 
raeri, nga njogera nti Kiki ekyaba- 
lobera okunzimbira enyumba eye- 
8 mivule? Kale 'no bwotyo bwoba 
ogamba omu'du wange Daudi nti 
Bwatyo bwayogera Mukama owe- 
'gye nti 9 Naku'gya ku kisibo kye- 
ndiga, ngogoberera endiga, obere 
omnkulu wabantu bange, owa Isi- 
9 yaeri: era fnabanga nawe buli gye- 
wagendanga, era nzikiri'za abala- 


TT O O2SAMUWRE 09697. 


P 1 Bawk. 
4, 14, bi. 


17. Brom. 


| 


ò ? Sam. 
12 1. 

c? Ram, 5 
11. 

d Kur. 28 
1 uceb. | 





t Kuv. 4. 
18, 19, 34. 


S2 Sam 5 
2 


i1 Sam. 
18. 14. 


7. 10-68. 10. 
bebo bona mu masogo; era ndikuwa | 25 fiika Katonda wabwe. Era kakano, 





k Jal. MA. 
2, N N 
12 Rasek. 
‘l. 8 


“= Balaro. 
2 14-16. 


7 Lub, 32. 
19. 


7 Is. 58. 8. 


? Zab. 139. 
1-4, 


2 Zah. 481. 
Kar 13. 


“Ma. 47, 
BH; a. 
pa) 


Zab. 147. 
D 


Ma. 10.21. 


“Ma 28.18. 


erinya ekulu ngerinya bweriri erya- 
10 bakulu abali munsi. Era nditeke- 
rawo abantu bange Isiraeri ekifo, 
k nembasimba batulenga mu kifo 
kyabwe bo, ! nebata'julukuka nate; 
'so nabana bobubi nga tebakyaba- 
11 bonyabonya ngoluberyeberye, era 
m ngokuva ku lunaku lwenalagira 
abalamuzi okufuga abantu bānge 
Isiraeri ; era ndikuwa okuwu mula 
eri abalabebo bona. Era nate Mu- 
kama akubulira nga Mukama ? ali- 
12 kukolera enyumba. Enakuzo bwe- 
ziriba nga zitūkiri’de nawe nga we- 
baki'de wamu ne bajajabo, ° ndi’sä- 
wo eza'deryo eriri'dawo eririva mu- 
ndayo, era ndiny weza obwakabaka- 
13 bwe. POyo yalizimbira erinya lya- 
nge enyumba, era” ndinyweza ente- 
be eyobwakabakabwe enaku zona. 
145'Nze ndiba kitawe naye aliba 
mwana wange: bwanabanga nga- 
koze ekitali kya butūkirivu, nā- 
mukangavulänga nomu'go ogwaba- 
15 ntu nenga ezabāna babantu; naye 
okusāsira kwānge tekumuvengako, 
t nga bwenaku'gya ku Saulo, gwe- 
16 na'gyawo inu masogo. Nenyumba- 
yo nobwakabakabwo birifuka bya 
nkala'kalira enaku zona mu maso- 
go: #entebeyo erinywezebwa enaku 
17 zona. Awo ngebigambo ebyo byona 
bwebiri nokwolesebwa okwo kwona, 
bwatyo Nasani bweyabūlira Daudi. 
18 Awo Daudi kabaka nalyoka aingi- 
ra natila mu maso ga Mukama; 
nayogera nti  'Nzani, ai Mukama 
Katonda, nenyumba yange kiki, 
19 'gwe okuntūsa wano? Nekyo ne- 
kiba nga kikyali kigambo kitono mu 
masogo, ai Mukama Katonda; era 
naye oyoge'de ku nyumba yomu- 
'duwo okumala ebiro bingi ebiriba- 
wo; nekyo Yngengeri yabantu bwe- 
2% ri, ai Mukama Katonda! Era kiki 
Daudi kyainza okukugamba nate ? 
kubanga #omanyi omu'duwo, ai 
21 Mukama Katonda. Olwekigambo- 
kyo era ngomutimagwo gwe bwegu- 
li kyovu'de okoła ebikulu ebyo byo- 
22 na, okutegeza omu'duwo. Kyobe- 
re'de 4 omukulu, ai Mukama Kato- 
nda: kubanga b tewali akwenkana, 
"so tewali Katonda wabula 'gwe, 
nga byona bwebiri byetwakawulira 
23 namatu ga'fe. Era < 'gwanga ki e- 
rimu munsi erifanana abantubo, 
erifanana Isiraeri, Katonda beya- 
gendera okwenunulira okuba aba- 
utube, nokwekolera erinya, noku- 
bakolera 4 ebikulu, nokukolera e- 
ngiyo ebyentisa, mu maso gabantu- 
bo bewenunulira okuva mu Misiri, 
(okuba'gya) mu mawinga ne baka- 
24 tonda bābwe? €Newenywereza a- 
bantubo Isiraeri okuba abantu gyo- 
li enaku zona ; nawe, Mukama, no- 





2 SAMUWIRI. 








ai Mukama Katonda, ekigambo kyo- 
yoge de ku mu'duwo ne ku nyumba- 
ye kinyweze enaku zona, era kola 
26 nga bwoyoge'de. Era erinyalyo li- 
gulumizibwe enaku zona, nga boge- 
ya nti Mukama owe'gye ye Katonda 
afuga Isiraeri: nenyumba eyomu- 
'duwo Daudi erinywezebwa mu ma- 
27 sogo. Kubanga 'gwe, ai Mukama 
owe'gye, Katonda wa Isiraeri, obi- 
'kulide omu'duwo, ngoyogera nti 
Ndikuzimbira enyumba: omu'duwo 
kyavu'de ayang'anga okukusaba o- 
28 kusaba kuno. Era 'no, ai Mukama 
Katonda, 'gwe Katonda, / nebiga- 
mbobyo mazima, era osubiziza 0- 
mu'duwo ekigambo ekyo ekiringi : 
29 kale 'no 'kiriza okuwa omukisa e- 
nyumba eyomu'duwo, ebereuga mu 
masogo enaku zona: kubanga 'gwe, 
ai Mukama Katonda, okyoge'de: 


era enyumba yomu'duwo ewebwe. | 22 


nga omukisagwo s enaku zona. 


8 Awo olwatuka 4 oluvanyuma lwe- 
byo Daudi nakuba Abafirisuti nā- 
bawangula: Daudina'gyayoolukoba 
Jwekibuga nyina (wensi) mu muko- 

2 no Gwabafirisuti. > Nakuba Moabu, 
nibagera nomugwa, vgabagalamiza 
wansi; nagerako emigwa ebiri e- 
gyoku'ta nomugwa ogumu vmula- 
mba ogwokuwonya abalamu. Aba- 
moabu nebafuka ba'du ba Daudi 
3 c nebaleta ebirabo. Era Daudi nä- 
kuba ne 4 Kadadezeri mutabani wa 








f Yok. 17. 
17. 


Lekobu, kabaka Wezoba, bweyage- |18. 3 


nda okujemniula amatwālege ku 
4 Muga. Daudi namu'gyako abasa- 
ja abebagala embalasi lukumi mu 
usanyu, nabatambula nebigere o- 
bukumi bubiri: Daudi ¢nāzitema 
entega embalasi zona ezamagili, 
naye naterekako ezamagali kikumi. 

5 AwoJ Abasuli Abedamasiko bweba- 
'ja oku'dukirira Kadadezeri kebaka 
Wezoba, Daudi na'ta ku Basuli aba- 
saja obukumi bubiri mwenkumi bi- 
6ri. Awo Dandi nateka ebigo mu 
Busuli Obwedamasiko: Abasuli ne- 
bafuka ba'du ba Daudi, nebaleta 
ebirabo. Mukama nāmuwänga Dau- 
di okuwangula buli gyeyagendanga. 

7 Daudi nanyaga engabo eza zabu 
ezali ku ba'du ba Kadadezeri nazi- 

8 twala Eyerusalemi. Ne mu Beta 
ne mu Berosai, ebibuga bya Kada- 
dezeri, kabaka Daudi na gyamu ebi- 

9 komo ebyaingirira obungi. Awo Toi 
kabaka v/Wekamasi bweyawulira 
nga Daudi akubye e'gye lyona erya 
10 Kadadezeri, awo Toi natuma + Yo- 
lamu mutabaniwe eri kabaka Daudi 
okumulamusa nokumwebaza, kuba- 
nga alwanye ne Kadadezeri namu- 
kuba: kubanga Kadadezeri yalwa- 
nanga ne Toi. (Yolamu) naleta wa- 





“Yos. 11. 6. 


S1 Basek. 
11. 23 neb. 


71 Basek. 
8. 65. 


Ta 





ANK 
bad uo 
= E ESk 
5 ` 
r F; 


ak. odala bah, Ka 
kaka MPG 
RS a 
g3 F” 
= g 


w p 06 
AR 
p 
œ 
s 
w 


17. 


f1 Bam. 
24. 14. 
aaa DA 





2 SAMUWIRI. 


mu naye ebintu ebya feza nebintu 
ebya zābu nebintu ebyebikomo: 
11 nebyo kabaka Daudi £ nabiwongera 


i 
| 
|| 


omu'du wa Saulo, namugamba nti 
Byona ebyabanga ebya Saulo ne- 
byenyumbaye yona mbiwa'de o- 


ukama, wamu ne feza ne zabu 10 mwana wa mukamawo. Nawe o- 


gyeyawonga (gyeya' gya) ku mawa- 

12 nga gona geyawāngula ; ku Busuli 
ne Moabu tnabana ba Amoni ™ Na- 
bafirisuti ne * Amaleki ne ku mu- 
nyago gwa Kadadezeri, mutabani 

13 wa Lekobu, kabaka Wezoba. Daudi 
neyefunira erinya bweyakomawo 
ngamaze okukuba Abasuli mu ° Ki- 
wonvu Ekyomunyo,abasaja kakumi 

14 mu kanana. Nateka ebigo mu Edo- 
mu; yateka ebigo okubuna Edomu, 
Pp Abaedomu bona nebafuka ba'du 
ba Daudi. Mukama namuwanga 
Daudi okuwangula buli gyeyage- 
n 


danga. 

15 Awo Daudi nafuga Isiraeri yena : 
Daudi nasalira abantube bona emi- 
sango gya nsonga era gya mazima. 

16 r Ne Yoabu mutabani wa Zeruia ye 

ali omukulu we'gye; ne 5 Yekosa. 
ati mutabani wa Akirudi ye yali 


: | 17 tomu'jukiza: ne * Zadoki mutabani 


wa Akitubu ne Akimereki mutabani 
wa Abiasali be bāli bakabona; ne 

18 Seraya ye yali omuwandisi; ne 
“ Benaya mutabani wa Yekoyada 
(ye yali omukulu) y Wabakeresi 
z Nabaperesi; ne batabani ba Daudi 
be bali abakulu. 


9 DAUDI nayogera nti Wakyaliwo 
asiga'dewo ku nyumba ya Saulo, 
a mukole ebyekisa kulwa Yona- 
2 sani? Awo waliwo ku nyumba ya 
Saulo omu'du a kai b Ziba, ne- 
bamuita eri Daudi; kabaka namuga- 
mba nti 'Gwe Ziba? Nayogera nti 
3 Omu'duwo ye wuyo. Kabaka nā- 
yogera nti Tewakyali wa nyumba 
YA Saulo 'mukole “ebyekisa 
tonda? Ziba nagamba ka 
nti Wakyaliwo omwana wa Yona- 
4 sani, awenyera ebigere. Kabaka 
nāmugamba nti Aliru' dawa? Ziba 
nagamba kabaka nti Laba, ali mu 
nyumba ya Makiri mutabani wa 
5 A'mieri mu d Lodebali. Awo kaba- 
ka Daudi natuma namu'gya mu 
nyumba ya Makiri aka bani wa 
6 A'mieri mu Lodebali. Awo Mefi- 
bosesi mutabani wa Yonasani mu. 
tabani wa Saulo na'ja eri Daudi na- 
vūnama amasoge neyeyanza. Dau- 
di nayogera nti Mefibosesi. Na'da- 
7 mu uti Laba omu'duwo. Daudi 
namugamba nti Totya: kubauga 
sireme kukukola bya kisa kulwa 
Yonasani kitiwo, era ndiku diza 
ebyalo byona ebya Saulo jajawo; 
era onolyanga e mere ku meza ya- 
8 nge enaku zona. Neyeyanza nayo- 
gera nti Omu'duwo yani 'gwe oku- 
tunulira “embwa enfu nga 'nze 
9 bwendi? Awo kabaka niita Ziba, 


| 


| 


nomulimiranga e'taka, 'gwe ne ba- 
tabanibo naba'dubo; era onoingi- 
zanga (ebibala) omwana wa muka- 
mawo abenga nebyanalyanga : naye 
Mefibosesi omwāna wa mukamawo 


Janalyanga e'mere enaku zona ku | 


meza yange. Era Ziba yalina 7 a- 
bana kumi na batano naba'du ama- 
11 kumi abiri. Awo Ziba nigamba 
kabaka nti Mukama wange kabaka 
nga bwalagi'de omu'duwe, bwatyo 
omu'duwo bwanakolanga. Mefibo- 
sesi, (bweyayogera kabaka,) analya- 
nga ku meza yange ngomu ku bana 
19 ba kabaka. Mefibosesi yalina 
omwana omuto omulenzi, “erinya- 
lye Mika. Ne bona abābera mu 
nyumba ya Ziba bali ba'du ba Mefi- 
13 bosesi. Awo Mefibosesi nabera mu 
Yerusalemi: kubanga yalyanga bu- 
lijo ku meza ya kabaka ; era yawe- 
nyera ebigerebye byombi. 
1 0 Awo daolwatuka oluvan 
lwebyo kabaka ? wabāna ba A- 
moni nafa, Kanuni mutabaniwe nā- 
2 fuga mu kifokye. Daudi niyogera 
nti Nakola Kanuni mutabani wa 
Nakasi ebyekisa, nga kitawe bwe- 
yankola ebyekisa. Awo Daudi na- 
tuma aba'dube okumukubagiza o- 
lwa kitawe. Aba'du ba Daudi ne- 
batūka munsi eyabana ba Amoni. 
8 Naye abakulu babana ba Amoni ne- 
amba Kanuni mukama wabwe 
nti Olowoza nga Daudi amu'samu 
ekitibwa kitawo nakutumira aboku- 
kukubagiza? Daudi takutumi'de 
ba'dube okukebera ekibuga nokuki- 
4 ke'ta nokukimenya? Awo Kanuni 
natwala aba'du ba Daudi nibamwa- 
ko ekitūndu kyebirevu byabwe, nā- 
basalira ebyambalo byabwe wakati, 
okukoma ku matako gābwe, nābasi- 
b ndika. Awo bwebakibulira Daudi, 
natuma okubasisinkana; kubanga 
abasaja abo nebakwatibwa nyo e- 
nsonyi. Kabaka nayogera nti Mu- 
bere Eyeriko ebirevu bya'mwe bi- 
male okukula, mulyoke mukomewo. 
6 Awo abina ba Amoni bwebalaba 
Daudi ngabatami'dwa, abana ba A- 
moni nebatuma nebagulirira c Aba- 
suli Abebesulekobu, Nabasuli Abe- 
zoba, abitambula nebigere obuku- 
mi bubiri, ne kabaka d Wemaaka 
ngalina abasaja lukumi, nabasaja 
Abetobu abasaja kakumi mwenku- 
7 mi biri. Awo Daudi bweyakiwuli- 
ra, nituma Yoabu ne'gye lyona 
8 ceryabasaja abamānyi. Awo aba 


ba Amoni nebafuluma nebasimba 
enyiriri awaingirirwa mu mulya- 
ngo: Nabasuli Abezoba Naberekobu 





8. 11—10. 8. | 


i 10. 9—11. 21. 2 SAMUWIRI. 265 | 





nabasaja Abetobu ne Maaka bali 

9 bo'ka ku tale. Awo Yoabu bweya- 

laba olutalo nga luli mu masoge ne- 

nyumawe, nayawulamu abasaja bo- 

na aba Isiraeri abalonde nabasimba 

10 enyiriri okwolekera Abasuli : aba- 

ntu bona abalala nabakwasa mu 

mukono gwa Abisai mugandawe, 

nabasimba enyiririokwolekera aba- 

ll na ba Amoni. Nāyogera nti Aba- 

suli bwebana' nema, kalegwonombe- 

ra: naye abana ba Amoni bwebana- 

12 kulema, kale na'ja nenkubera. 'Da- 

4 mu amanyi / twerage obusaja olwa- 

bantu ba 'fe nolwebibuga bya Kato- 

nda wa'fe: era ⁄ Mukama akole nga 

13 bwasima. Awo Yoabu nabantu a- 

bali naye nebasembera ku lutalo 

okulwana Nabasuli : neba'duka mu 

14 masoge. Awo abana ba Amoni bwe- 

balaba Abasuli nga ba ' duse, era na- 

bo neba'duka mu maso ga i Abisai, 

nebaingira mu kibuga. Awo Yoabu 

nālyoka ava ku bana ba Amoni na- 

15 'dayo na'ja Syer eni Awo A- 

basuli bwebalaba nga bagobe'dwa 

mu maso ga Isiraeri, nebakung ana. 

16 Awo k Kadadezeri natuma na'gyayo 

Abasuli abali emitala Womu'ga: 

neba'ja Ekeramu, Sobaki omukulu 

we'gye lya Kadadezeri ngabakule- 

17 mbe'de. Nebabilira Daudi; naku- 

ng'anys Isiraeri yena, nasomoka 

Yoludani na'ja Ekeramu. Abasuli 

nebasimba enyiririokwolekera Dau- 

18 di nebalwana naye. Abasuli neba- 

'duka mu maso ga Isiraeri; Daudi 

na'ta ku Basuli (abasaja abomu) 

magali lusanva, nabebagala emba- 

lasi obukumi buna, nāfumita So- 

baki omukulu we'gye lyābwe nafira 

19 eyo. Awo bakabaka bona abāli a- 

ba'du ba Kadadezeri bwebalaba nga 

| obe'dwa mu maso ga Isiraeri, 

nebatabagana ne Isiraeri, ! neba- 

| bawereza. Awo Abasuli nebatya 

| okweyongera nste okubera abana 

oni. 

1 1 Awo olwātaka omwaka bwegwa- 

tūkirira mu kisera bakabaka mwe- 

batabalira, Daudi nātuma Yoabu 

naba'dube awamu naye ne Isiraeri 

yena; nebazikiriza “abana ba A- 

moni nebazingiza Laba. Naye 
Daudi nasigala Eyerugalemi. 

2 Awo olwatukaakawungezi Daudi 
nagolokoka nava ku kitandakye nā- 
tambula > wa'guln ku nyumba ya 
kabaka: era ngaima ku nyumba 
nalaba omukazi nganaba; era 

| omukazi yali mulingi nyo oku- 
| 3 tanulira. Awo Daudi natuma nā- 
biiza omukazi bwali. Newabawo 
@yayogera nti Oyo si Basuseba mu- 
wala wa Eriamn, mukazi wa Uliya 
4 Omnkiti? Awo Daudi natuma aba- 
baka nāmutwāla ; cnaingira gyali 





nasula naye; [kubanga yali alo- 
ngosebwa obutali bulougòfubwe ;) 
(omukazi) na'dayo mu nyumbaye. 

5 Omukazi naba olubuto; nātuma nā- 
bulira Daudi nayogera nti Ndi lu- 

6 buto. . Daudi nitumira Yoabu nti 
Mpereza Uliya Omukiti. Yoabu na- 

7 wereza Uliya eri Daudi. Awo Uli- 
ya bweya'ja gyali, Daudi namubiiza 
Yoabu bweyali nabantu bwebali no- 

8 lutabalo bwerwali. Daudi nagamba 
Uliya nti Serengeta mu nyumbayo 

d onābe ebigere. Uliya nava mu 
nyumba ya kabaka, newamugobe- 
rera “omuwumbo gwe mere) ogu- 

9 vu'de eri kabaka. Naye Uliya na- 
sula ku mulyango gwenyumba ya 
kabaka wamu naba'du bona abamu- 
kamawe, nataserengeta mu nyu- 
10 mbaye. Awo bwebamubulira Dau- 
di nti Uliya teyaserengese mu nyu- 
mbaye, Daudi nagamba Uliya nti 
Tovu'de ku lugendo? kiki ekyaku- 
lobe'de okuserengeta mu nyumba- 
11 yo? Uliya nagamba Daudi nti /Sa- 
nduko ne Isiraeri ne Yuda basula 
mu nsisira; ne mukama wange Yoa- 
bu #naba'du ba mukama wange ba- 
sisi'de ku 'tale mu 'banga; 'nze 'no 
nagenda mu nyumba yange okulya 
nokunywa nokusula ne mukazi wa- 
nge? nga bwoli omnlamu !nememe- 
yo nga bweri enamu si'ja kukola ki- 
12 gambo ekyo. Awo Daudi niagamba 
Uliya nti Mala wano nolwa lero, 
enkya nkusindike. Awo Uliya ya- 
mala olunaku olwo nolwenkya mu 
13 Yerusalemi, Awo Daudi bweyamui- 
ta nilya nanywerê mu masoge; nã- 
mutamiza: awo akawungezi nāfu- 
luma okusula ku kitandakye wamu 
naba'du.ba mukamawe, naye nata- 

14 serevgeta mu nyumbaye. Awo o- 
Jwatuka enkya Daudi nawandikira 
Yoabu ebaluwa, nagiwerereza mu 
15 mukono gwa Uliya. Nawandika mu 
baluwa nti Muteke Uliya mu maso 

- awali olutalo olwamanyi, mumwa- 
bulire, balyoke #4 bamufnmite afe. 
16 Awo olwatuka Yoabu bweyejkanya 
ekibnga, uawa Uliya ekifo weyama- 
17 nya uga we wali abazira. Abasaja 
AA nebafuluma uebalwa- 
na ne Yoabu: awo ku bantu neku- 
fako abamu, ku ba'du ba Daudi; 
18 Uliya Omukiti naye nafa. Awo Yaa- 
bu natuma nabilira Daudi ebyolu- 
19 talo byona ; nākūtira omubaka nga- 
ogera bti Bwoliba pgomaze oku- 

20 ha ira kabaka ebyolutalo byona, a- 
wo alunatuka kabaka bwanasnngu- 


wala, nakugamba nti Kiki ekvaba- 


sembeza bwemutyo okumpi nekibu- 
ga okulwaua? temwamauya nga ba- 
21 liima ku bugwe okulasa? ani eya'ta 
LAbimereki mutabani wa Yeru'bese- 
si? omukazi teyamuknasnkako engo 
ngaima kn bugwe, nafira Esebezi ? 


13 


4 Lub. 19. 
2 


“ Lub. 43. 
+L 
Es. 2. 18. 


k 2 Sam. 
12. 9. 


1 Balam.9. 
93. 











"Kuv.221. 
Luk. 19.8. 


11 


2 SAMUWIRI. 


jaa kii — — m - 


kiki ekyabasembeza bwemutyo o- 
kumpi ne bugwe ? awo onoyogera 
nti Nomu'duwo Uliya Omukiti naye 

22 afu'de. Awo omubaka nagenda na- 
'ja nategeza Daudi byona Yoabu 

28 byeyamutuma. Omnbaka nagamba 
Daudi nti Abasaja bituyiwako ama- 
nyi nebatuliimba ebweru mu'banga, 
netufunvubira nabo okutūsa awai- 

24 ngirirwa mu mulyanogo. Abalasi ne- 
balasa aba'dubo nga baima ku bu- 
gwe; era ku ba'du ba babaka kufu- 
'deko abamu, nomu'duwo Uliya O- 

25 mukiti naye afu'de. Awo Daudi nā- 
gamba omubaka nti Bwotyo bwoba 
ogamba Yoabu nti Ikigambo ekyo 
kireme oknkunyiza, kubanga ekita- 
la kirya nga kyenkanya omuntu ne 
mu'ne: weyongere okunyweza olu- 
talolwo okulwana nekibuga okime- 

“nye: era Omugumyanga Omwoyo. 

26 Awo muka Uliya bweyawulira 'ba 

27 ngafu'de nakungubagira 'bawe. A- 
wo bweyamala okwabya olūmbe, 
Daudi nituma namuleta ewuwe, 
mnaba mukaziwenamuzalira omwa- 
naowobulenzi. Naye ekigambo Dau- 
di kyeyakola nekinyiza Mukama. 


Awo Mukama natuma ^ Nasani 
eri Daudi. Na'ja gyali namu. 
gamba nti v Waliwo abasaja babiri 
mu kibuga kimu; omu nga muga- 
2 'ga ne mu'ne nga mwāvu. Omu- 
ga'ga yalina endiga nente nyingi 
8 nyo nyini: naye omwāvu teyalina 
kantu wabula akana kendiga aka- 
lusi keyagula nalera: nekaknlira 
wamu naye nabanabe; kalyanga 
ku ka'mereke ye, nekanywa ku 
“ndekuye ye, nekagalamira mu kifu- 
bakye nekaba gyali nga muwalawe. 
4 Awo newa'ja omutambuze eri omu- 
ga'ga oyo, nalema okutola ku ndi- 
gaze ye ne kunteze ye, okufumbira 
“omutambuze eya'ja gyali, na yenä- 
twala omwina gwendiga ogwomwa- 
vu, nigufumbira omusaja a'ze gyali. 

5 Awo Daudi nasunguwalira nyo o- 
musaja; nagamba Nasani nti Mu- 
kama nga bwali omulamu, omusaja 

6 eyakola ekyo asini'de okufa: era 
ali'zawo omwana gwendiga ° emi- 
rindi ena, kubanga yakola ekyo, 
era kubanga teyalina kusasira. 

7 Awo Nasani nagamba Daudi nti 
Ye 'gwe. Bwatyo bwayogera Mu- 
kama, Katonda wa Isiraeri, nti 
d Nakufukako amafuta okuba kaba- 
ka wa Isiraeri nenkn'gya mu mu- 

8 kono gwa Saulo; nenkuwa enyumba 
ya mukamawo, ne “bakazi ba muka- 
mawo (nembakuwa) mu kifnbakyo, 
nenkuwa enyumba ya Isiraeri ne- 
ya Yuda; nebyo singa biba'de bito- 
no, nandikwonge'deko bino na bi- 

9no. Kiki /ekikunvome'za ekiga- 

mbo kya Mukama okukola ebiri mu ; 








masoge ebibi ? o'se 9 Uliya Omakiti 
nekitala notwala mukaziwe okuba 
mukaziwo, nomu'ta nekitala ekya- 
10 bana ba Amoni. Kale 'no ekitala 
tekivenga mu nyumbayo enaku zo- 
na; kubanga o'nyomye 'nze uo- 
twala mukazi wa Uliya Omukiti 
11 okuba mukaziwo. Bwatyo bwayo- 
gera Mukama nti Laba, ndikuimu- 
sizako obubi obuliva mu nyumba- 
yo 'gwe, era inditwala bakazibo 
mu masogo nembawa muliranwa- 
wo, era alisala ne bakazibo mu ma- 
12 so genjuba eno. Kubanga 'gwe 
wakikola mu kyima: mwaye 'nze 
ndikola ekigambo ekyo mu maso ga 
Isiraeri yena ne mu maso genjuba. 
13 Awo ¥ Daudi nagamba Nasani nti 
iNyononye Mukama. Nasani nā- 
gamba Daudi nti Mukama naye 
14 ma'gyewo ekyondnokyo; tofe. Na- 
ye kubanga owa'de abalabe ba Mu- 
ama e'banga 'dene nokuvola olwe- 
kikolwa ekyo, omwana akuzali'dwa 
15 talirema kufa naye. Awo Nasani 
Deyegendera mu nyumbaye. 
Awo Mukama nalwaza omwana 
muka Uliya gweyazalira Daudi, ni- 
16 Iwala nyo. Daudi kyeyava amwe- 
gairirira omwana en Katonda; 
Dandi nasiba nāingira ° nāgalamira 
17 a asa NA kaa a bh a- 
aka'de abomun aye nebago- 
lokoka ( nebaunirira) wali okumui- 
musa okuva wansi: naye nata'kiri- 
18 za 's6 teyalya 'mere wabo. Awo 
olwatuka ku lunaku olwomusānvu 
omwana nafa. Aba'du ba Daudi 
nebatya okumubilira omwana nga- 
fu'de: kubanga nebogera nti La 
omwaina bweyali ngakyali mulamu 
netwogera naye, nitawulira 'dobozi 
lya'fe: kale aneralikirira atya bwe- 
tunamubiilira omwana ngafu'de? 
19 Naye Daudi bweyalaba aba'dube 
nga bogerera wamu ekyama, Dau- 
di nātegêra Oomwana ngafu'de: 
Daudi nagamba aba'dube nti O- 
mwana afu'de? Nebogera nti Afu- 
20 'de. Awo Daudi nava wansi nāgo- 
lokoka ninaba nasaba amafuta nā- 
wānyisa ebyambalobye; na'ja mu 
nyumba ya Mukama Pnäsinza : nā- 
lyoka a'ja mu nyumbaye; awo bwe- 
yayagala nebateka e'mere mu ma- 
21 soge nālya. Awo aba'dube neba- 
mugamba nti Kigambo ki kino kyo- 
koze? Wasiba nokabira omwana 
bweyali ngakyali mulamu ; naye o- 
mwana ngafu'de, nogolokoka nolya | 
22 ku 'mere. Nagamba nti Omwana , 
bweyali ngakyali mulamu, nasiba , 
nenkaba: kubanga "nayogera nti 
Ani amanyi obanga Mukama ta- 
nkwatirwe kisa omwana abe omu- 
23 lamu. Naye kakano ngamaze oku- 
fa, nandisibi'de ki? nyinza okumu- 
komyawo? 'nze ndigenda gyali na- 


| 


11. 22—12. 23. 





Samli. 
33,16,17,2.. 


? Yob.L20. 


meni 
3.9. 


Yo. 





12. 24—13. 22. 
aa 7.8, | 24 ye ye #talikomawo gyendi. Daudi 


anaa YO 


pu 


nikubagiza Basuseba mukaziwe 
nāingira gyali nasula naye: 'naza- 
la omwana owobulenzi, natuma 
25 erinyalye Sulemani. Mukama na- 
mwagala; nituma mu mukono gwa 
Nasani nai, nātūma erinyalye 
Yedidiya, kulwa Mukama. 


Brom. | 26 Awo v Yoabu nalwana ne VLa'ba 


ekyabana ba Amoni namenya eki- 
27 buga kya kabaka. Awo Yoabu na- 
tumira Daudi ababaka nayogera nti 
'Nwanye ne La'ba, nokumenya 
28 'menye ekibuga ekyama'zi. Kale 
'no kung'anya abantu bona abasi- 


ga'dewo ozingize ekibuga okime- |. 


nye: 'neme okumenya ekibuga ne- 
29 bakitiima erinya lyange. Daudi ni- 
kung'anya abantu bona nagenda E- 
ra'ba, nalwana nakyo nikimenya. 
30 :Na'gya engule ya kabaka wabwe 
ku mutwegwe; nobuzito bwayo 
bwali talanta eya zabu, ne muyo 
nga mulimu amainja agomuwendo 
omungi; netekebwa ku mutwe gwa 

31 Daudi. Na'gyamu omunyago o- 
gweki mungi nyo nyini. Na- 
'gyamu abantu abali omwo, naba- 
'sa wansi wemisomeno namanyo a2- 
ekyuma nemba'zi ezekyuma, na. 

isa mu kyokero kyamatofali: a- 

wo bwatyo bweyakola ebibuga byo- 
na ebyabana ba Amoni. Daudi naba- 
utu bona neba'dayo Eyerusalemi. 


Awo olwātuka oluvanyuma lwe- 
byo 4 Abusalomu mutabani wa 
Daudi yalina mwanyina omulūņgi, 
erinyalye bTamali ; Amunoni mu- 
2 tabani wa Daudi namwagala. Awo 
Amunoni neyeralikirira bwatyo no- 
kulwāla nalwala olwa mwanyina 
Tamali; kubanga yali tanamanya 
musaja; Amunoni nakirowoza nga 
kizibu okumukola ekigambo kyona. 
3 Naye Amunoni yalina mukwano- 
gwe, erinyalye Yonadabu, mutabani 
wa c Simea muganda wa Daudi: era 
Yonadabu yali musaja mugerenge- 
4 tanya nyo. Nam ba nti Eki- 
kuko'za bwotyo bulijo bulijo kiki, 
'gwe omwina wa kabaka? tombū. 
lre? Amunoni namugamba nti 
Njagala Tamali mwanyina muga- 
5 nda wange Abusalomu. Awo Yo- 
nimugamba nti Galamira 
ku kitandakyo werwazerwaze: kale 
kitawo bwaliba ngaze okukulaba, 
nomugamba nti Mwanyinaze Tama- 
li a'je, nkwegairi de, ampe e'mere 
okulya, era afumbe e'mere mu 
maso gange ngirabe ngirire mu 
6 ngaloze. Awo Amunoni nagala- 
mira neyerwazalwaza: awo ka- 
baka bweya'ja okumulaba, Amuno- 
ni nagamba kabaka nti Mwanyinaze 
Tamali a'je. nkwegairi de, anfu- 
mbire emigati ebiri mu maso gange 


aa KN 


2 SAMUWIRI. 





7 ndire mu ngaloze. Awo Daudi nī- 
tuma e'ka eri Tamali ngayogera nti 
Genda 'no eri enyumba ya muga- 
ndawo Amunoni omufumbire e'me- 


| 8 re. Awo Tamali nagenda eri enyu- 


mba ya mugandawe Amunoni; ye 
ngagalami'de. Na'dira obu'ta na- 
bugoya nabumba emigati mu maso- 

9 ge nayokya emigati. Na'dira eki- 
go nagifuka mu masoge; na- 

ye nagava okulya. Amunoni naga- 
mba nti Abasaja bona bave wendi. 
10 Nebava wali buli musaja. Amuno- 
ni nagamba Tamali nti Leta e'mere 
mu kisenge ndire mu ngalozo. Ta- 
mali na'dira emigati gyafumbye na- 
gireta mu kisenge eri Amunoni 
11 mwanyina. Awo bweyagimusembe- 
resa okulya namukwata namuga- 
mba nti 'Jingu osule nange, mwa- 

12 nyinaze. Namu'damu nti Ne'da, 
mwanyinaze, tonkwata; kubanga 
tekigwani'de kukola kigambo eki- 
fanana bwekityo mu Isiraeri: to- 
18 kola busirusiru buno. Ninge 'no 
natwala wa obuwemu bwange? nā- 
we oliba ngomu ku basirusiru mu 
Isiraeri. Kale 'no, nkwegairi'de, 
yo era ne kabaka; kubanga ta'ja 
14 unyima. Naye nata'kiriza ku- 
wulira 'dobozirye: naye kubanga 
yamusinga amanyi namukwata na- 
15 sula naye. Awo Amunoni nalyoka 
amukyawa ekitakyaika; kubanga 
okukyawa kweyamukyawa kwasi- 
nga okwagala kweyamwagala. A- 
munoni pamugamba nti Golokoka 
16 ogende. Nāyogera nti Ne'da, ku- 
keja ye ekyonono kino ekinene kyo- 
nkola ngongoba kisinga kiri kyo- 
nkoze. Naye nataganya kumuwu- 

17 lira. Awo nalyoka aita omu'duwe 
eyamuwerezanga nayogera nti Fu- 
lumya 'no omukazi ono ave wendi, 
18 osibe olu'gi enyumawe. Era yali 


ayamba'de d ekyambalo ekyamaba- | #Lu 


la amangi: kubanga bwebayamba- 
langa bwebatyo abawala ba kaba- 
ka abatamanyi musaja. Awo omu- 
'duwe namufulumya nasiba olu'gi 
19 enyumawe. Awo Tamali nateka 
ce'vu ku mutwegwe nayuza e- 
kyambalokye ekyamabala amangi 
kyeyali ayamba'de; /neyetika o- 
mukonogwe neyegendera, ngaka- 
20 ba ngagenda. Abusalomu mwa. 
nyina namugamba nti Amunoni 
mwanyoko aba'de nawe? naye ka- 
kano sirika, mwanyinaze : ye mwa- 
nyoko ; ekigambo ekyo kireme oku- 

' akan dakan omwoyo. Awo Tama- 

i nabera mu nyumba ya mwanyi- 

21 na Abusalomu nga talina 'ba. Awo 
kabaka Daudi bweyawulira ebyo 
22 byona, nasunguwala nyo. Abusa- 
lomu natayogera ne Amunoni 4 ne- 
wakuba'de ebirangi newakuba'de 
ebibi: kubanga Abusalomu nakya- 








268 


i Lub. 31. 
19; 38. 12, 
13 


1 Sam. 25. 
4, 36. 


à 2 Sam. 1 
2. 
12 Sam. 


12. 16. 


m lu. 3. 


2 SAMUWIRI. 


wa Amunoni, kubanga yali aku te 
Tamali mwanyina. 

23 Awo olwatuka emyaka ebiri emi- 
rambirira bwegyaitawo, Abusalomu 
yalina i abasala ebyoya byendigaze 
Ebaalu-kazoli, ekiri ku ma'bali ga 
Efulaimu : Abusalomu näita abina 

24 ba kabaka bona. Abusalomu na'ja 
eri kabaka nayogera uti Laba 'no, 
omu'duwo alina abasala ebyoya 
byendiga; nkwegairi'de, kabaka 
naba dube bagende nomu'duwo. 

25 Kabaka nagamba Abusalomu nti 
Ne'da, mwana wange, tuleme oku. 
genda 'fena, tuleme okukuzitowe- 
rera. Namutairira: naye nata ki- 
riza kugenda, naye nimusabira 

26 omukisa. Awo Abusalomu nayo- 
gera nti Oba oganyi, nkwegairi'de 
muganda wange Amunoni agende 
na'fe. Kabaka namugamba nti E- 

27 kinaba kimutwala nawe kiki? Na- 
ye Abusalomu namutairira a'kirize 
Amunoni nabana ba kabaka bona 

23 okugenda naye. Awo Abusalomu 

. nalagira aba'dube ngayogera nti 
Mwe'kānye 'no, omutima gwa Amu- 
noni nga gusanyuse olwomwenge ; 
awo bwenabagamba nti Mufumite 
Amunoni, mumu'te, temutya: si 
'uze mbalagi'de ? mugume emyoyo 

29 mube abazira. Aba'du ba Abusa- 
lomu nebakola Amunoni nga Abu- 
salomu bwalagi'de. Awo abāna ba 
kabaka boua nebalyoka bagoloko- 
ka, nebebagala buli muntu enyu- 

30 mbuye neba'duka. Awo olwātuka 
bwebali nga bakyali mu 'kubo, 
Daudi naleterwa ebigambo nga bo- 

era nti Abusalomu a'se abana ba 
abaka bona, tekusiga'deko nomu. 

31 Awo kabaka nagolokoka A nayuza 
ebyambalobye ! nagalamira ku 'ta- 
ka ; aba'dube bona nebaimirira gya- 
li nga bayuzi'za engoye zabwe. 

32 m Yonadabu, mutabani wa Simea 
muganda wa kabaka, na damu nā- 
yogera nti Mukama wauge aleme 
okulowoza nga ba'se abalenzi bona 
abana ba kabaka; kubanga Amu- 
noni ye ka yafu'de: kubanga Abu- 
salomu yatcsa bwatyo ngakimali- 
rira okuva ku lunaku lweyakwata 

33 Tamali mwanyina. Kale 'no mu. 
kama wange kabaka ekigambo e- 
kyo kireme okumunakuwaza omwo- 
yo okulowoza ngabana ba kabaka 
bona bafu'de: kubanga Amunoni 

34 ye'ka yafu'de. Naye Abusalomu 
naduka. Awo omulenzi eyakuma- 
nga naimusa amasoge natunula, 
awo, laba, abantu bangi nga ba'ja 
nga bafuluma mu 'kubo eryokulu- 

35 sozi enyumawe. Awo Yonadabu 
nagamba kabaka nti Laba, abana 
ba kabaka batūse: ngomu'duwo 
bwayoge'de, bweguli bwegutyo. 

36 Awo olwatuka bweyamala okwoge- 





ba'ja nebaimusa e'dobozi lyabwe 
nebakāba : era ne kabaka naba'du- 

37 be bona nebakaba nyo uyini. Na. 
ye Abusalomu na'duka, nagenda eri 
u Talumai mutabani wa A mikuli, 
kabaka Wegesuli. (Daudi) nana- 
kuwaliranga mutabaniwe buli lu- 
naku. 

38 Awo Abusalomu na'duka nagenda 
Egesuli, namalayo emyaka esatu. 

39 Daudi neyegomba okuvayo okuge- 
nda eri Abusalomu: kubanga ya- 
kubagizibwa olwa Amunoni, okuba 
ngalu de. 


1 Awo Yoabu mutabani wa Ze- 
ruia nātegčra ngomutima gwa 

2 kabaka guli 4 eri Abusalomu. Yoa- 
bu natuma ! Etekoa nakimayo o- 
mukazi owamagezi namugamba nti 
Nkwegairi'de, wefule ngatiri dwa, 
oyambale ebyambalo ebyokufirwa, 
Sh wega io, 'so ctosāība mafuta, 
naye wefule ngomukazi eyakamala 

8 ebiro bingi ngakabira omufu: oi- 
ngire eri kabaka omugambe bwo- 
tyo. Awo Yoabu namuwerera ebi- 

4 gambo. Awo omukazi Owetekoa 
bweyayogera ne kabaka, 4 navuna- 
ma amasoge wansi neyeyanza na- 

5 yogera nti Mbera, ai kabaka. Ka- 
baka uimugamba nti Oba'de otya ? 
Na'damu nti Mazima 'nze ndi mu- 
kazi 'na'mwandu, ne 'baze yafa. 

6 Era omuzanawo yalina abana ba- 
biri, nebalwana bombi ku 'tale, 's6- 
nga tewali wa kubatasa, naye omu 
nafumita mu'ne namu'ta. Kale, 
Jaba, ekika kyona kimugolokoke- 
'deko omuzanawo era bayogera nti 
Wayo oyo eyafumita mugandawe 
tumu te olwobulamu bwa muganda- 
we gweya'ta, netu'ta bwetutyo no- 
musika : kale bwebatyo banazikiza 
eryanda lyange erisiga'dewo, neba- 
tamulekera 'baze linya newakuba- 
'de ekitundu ekifi'sewo ku 'taka 
8 lyona. Awo kabaka nagamba omu- 
kazi nti Genda ewuwo, nange uala- 

9 gira ebigambobyo bwebināba. Awo 
omukazı Owetekoa nagamba kaba- 
ka nti Mukama wānge, ai kabaka, 
obutali butūkirivu bube ku'nze ne 
ku nyumba ya kitange: kabaka abe 
nga taliko musango nentebeye eyo- 

10 bwakabaka. Kabaka nayogera nti 
Buli anakugambanga ekigambo 
kyona, omuletānga gyendi 'sō tali- 
11 kukwatako lwa kubiri. Awo nālyo- 
ka ayogera nti Nkwegairi de, kaba- 
ka a'jukire Mukama Katondawo, 
cawalana e'gwanga lyomusai ale- 
me okweyongera okuzikiriza, bale- 
me okuzikiriza mutabani wange. 
Nāyogera nti Mukama nga bwali 
omulamu, Jtewaliba luviri lumu 
lwa mutabaniwo oluligwa wansi. 


” 


nn. 


18. 23—14. 11. 


ra, awo, laba, abaua ba kabaka ne-; 


r 28am 2 
3. 


“ Kuhal. 


125. 18, 21. 


Ma. 18. 12 


J1 Sam. 
14. 45. 


14. 12—16. 3. 


12 Awo omukazi nāyogera nti Nkwe- 
gairi'de, omuzanawo ayogere eki- 
gambo ne mukama wange kabaka. 

13 Nayogera nti Yogera. Omukazi 
nayogera nti Kale watese'za ki 
ekiganıbo ekifanana bwekityo eri 
abantn ba Katonda? kubanga ka- 
baka bwayogera ekigambo ekyo, 
ali ng'anga aliko omusango, kuba- 
nga kabaka takomyawo e'ka owuwe 

14 4 eyagobebwa. Kubanga kitugwa- 
nira okufa, era tuli ng'anga amazi 
agayise wansi agatninzika kuyole- 
ka nate; 'so Katonda ta g yawo bu- 
lamu, naye nasala amagezi oyo e- 
yagobebwa aleme okuba omu duse 

15 gyali. Kale 'no kubanga nzi ze o- 
kwogera ekigambo ekyo ne muka- 
ma wange kabaka, kyenvu'de nji'ja 
kubanga abantu bantisi za; omu- 
zanawo nayogera nti Kakano nayo- 
gera ne kabaka; mpozi kabaka 
alikola omuzanawe byamwegairi- 

16 'de. 


gwomusaja ayagala okunzikiriza 
'fembi ne mutabani wauge okutu- 
17 'gya mu í busika bwa Katonda. A- 


i \ Sam. 28. 
Ya wo omuzanawo nilyoka ayogera 


nti Nkwegairi'de, ekigambo kya | 30 'kiriza kuja. 


mukama wange kabaka kibere kya 
kusanyusa : kubanga mukama wā- 
nge kabaka ali 4 ng'anga malaika wa 
Katonda okwawulamn ebirūngi ne- 


kaai 
5 


w 


bibi: era Mukama Katondawo abe- | 31 enimiro. 


18 re nawe. Awo kabaka nālyoka a- 
'damu nagamba omukazi nti To- 


Kubanga kabaka aniwulira, , 
okuwonya omuzānawe mu mukono; 29 natalaba maso ga kahaka. 


2 SAMUWIRI. 





suli naleta Abusalomu Eycrusalemi. 
24 Kabaka nayogera nti A'deyo mn 
nyumbaye ye, naye aleme okulaba 
amaso gänge. Awo Abusalomu na- 
'dayo mu nvumbaya ye, natalaha 
maso gakabaka. 

Awo mu Isirneri yena temwali 
noma wa kutenderezebwa nga A- 
busalomu olwobulingibwe: okuva 
ku bigerebye wansi okntūka ku 
bwezinge bwomutwegwe nga taliko 
26 kabi. Awo ohweynsalanga enviri- 
ze, Dae buli mwäka bwegwa'gwa- 
ngako näzisalānga: kubanga za- 

muzitowereranga kyeyava azisala: | 

napima enviri ezoknmutwegwe ne- 
ziba sekeri ebikumi bibiri, ngoku- 
27 pima kwa kabaka bwekwali. Awo 

r Abusalomu nazalirwa abana abo- 

bulenzi basatu nowobuwala omn, 

erinyalye Tamali: yali mukazi wa 

maso malungi. 
23 Awo Abnsalomu namala emyāka 

ebiri emirambirira mu Yerusalemi ; 
Awo 
Abusalomu natumya Yoabu, oku- 
mutuma eri kabaka; naye nata'ki- 
riza ku'ja gyali: awo natumya nate 
omulundi ogwokubiri, naye nata- 
Kyeyava aganıba a- 
ba'dube nti Laba, enimiro ya Yoa- 
bu erirānye neyange, era alina sa- 
yiri eyo; mugende mugyökye. A- 
wo aba'du ba Abusalomu nebokya 
Awo Yoabn nalyoka ago- 
lokoka naja eri “Abusaloma mu 
nyumbaye namngamba nti Aba’du- 


25 





nkisa, nkwegairi'de, ekigambo kyo- | 32 bo boke de ki enimiro yange? A- 


na kyenakubiza. Omukazi nayo- 
gera nti Mukama wange kabaka 
19 ayogetekakano. Kabaka navogera 
nti Omukono gwa Yoabn gali nawe 
mn bino byona? Omukazi na'da- 
mu niyogera nti! Nga 'gwe bwoli 
omulamu, mnkama wange kabaka, 
tewali ainza okukyama ku mukono 
ogwadyo newakuba'de kn gwa kono 
okuva ku kigambo kyona mukama 
wange kabaka kyayoge'de: kuba- 
nga omu'duwo Yoabu ye yandagi- 
ra, era ye ™ yawerera onluzanawo 
20 ebigambo bino byona: okuwanyisa 
ekigambo bwekifanana omu duwo 
Yoabu kyavu'de akola kino: era 
mukama wange mugezigezi ngama- 
gezi bwegali aga malaika wa Kato- 
nda, okumanya byona ebiri munsi. 
21 Kabaka nagamba Yoabu nti Laba 
'no, ekigambo kino nkikoze: kale 
genda omukomyewo omulenzi A- 
22 busalomu. Awo Yoaba nāvūnama 
amasoge wansi, neyeyanza, neye- 
baza kabaka: Yoabn nayogera nti 
Lero omu'duwo amanyi nga ng'a- 
nze mu masogo, mukama wange, 
ni kabaka, kubanga kabaka akoze 
23 omu'dawe kyamwegairi'de. 
Yoabu nagolokoka 7 nagenda Ege- 


i1Sam. 1. 
MA 


“lu 3 





Awo ' 


busalomu na'damu Yoabu nti Laba 
nakutumira nga njogera nti 'Jangu 
wano, nkntume eri kabaka okwo- 
li? mbera kubera eyo ne kakano 
kyandiba de kirūngi gyendi: kale 
'no ndabe amaso ga kabaka; era 
obanga mulimu obutali butūkirivu 
38 mn'nze, anzi'te. Awo Yoabu na'ja 
eri kabaka nāmubūlira: awo bwe- 
yaita Abusalomu, na ja eri kabaka, 
nāvūnama amasoge wansi mu maso 
ga kabaka: kabaka 7 nanywegera 


Abusalomu. 
1 5 Awo olwatuka oluvanyuma lwe- 
byo Abusalomu € neyetegekera 
e'gali nembalasi nabasaja atano 0- 
2 ku'dukiranga mu masoge. Abusa- 
lomu nagolokokanga mu makya 
naimirira ku 'kubo erya wankaki: 
awo olwātuka omuntn yena bweya- 
banga nensonga eyali eyokn'ja eri 
kabaka okusalirwa omusāngo, awo 
Abusalomn namuitinga namnga- 
mba nti Oli wa kn kyalo ki? Nā- 
yogera nti Omu'duwo wa kika ki- 
3 mu kya Isiracri. Abusalomu nā. 
mngamba nti Laha, ebigambobyo 
1! birimgi bya nsonga; naye tewali 


b 








269 


e Er H.20. 


P 2 Sam. 
14. 18. 


r Lub. 33. 
4; 45. 16. 
Luk.15.20. 


41 Basek. 
1. b. 








ilu, 8 





2 SAMUWIRI. 


muntu kabaka gwati'ki'de okuku- 
4 wulira. Abusalomu nayogeranga 
era nti Singa 'nze nfuli'dwa mula- 
muzi munsi, buli muntu alina ensd- 
nga yona oba musingo a'jenga 
gyendi, nange nandimukole'de e- 
5 byensonga! Awo olwatuka omu- 
ntu yena bweyasemberanga oku- 
mweyanza, nagololanga omukono- 
gwe namukwatako namunywegera. 
6 Awo bwatyo Abusalomu bweyako- 
langa Isiraeri yena aba'janga eri 
kabaka okusalirwa emisango: awo 
Abusalomu na'ba bwatyo emyoyo 
gyabasaja ba Isiraeri. 
7 Awo olwatuka emyaka ana bwe- 
yagwa Abusalomu nagamba kaba- 
nti Nkwegairi'de ng'ende nsasu- 
le obweyamo bwange, bweneyama 
8 Mukama, Ekebuloni. Kubanga omu- 
'duwo tyeyama obweyamo cbwe- 
nali nga ntula Egesuli mu Busuli, 
nga njogera nti Mukama bwalinzi- 
rizayo dala Eyerusalemi, kale ndi- 
9 wereza Mukama. Kabaka namu- 
gamba nti “Genda mirembe. Awo 
nagolokoka nagenda Ekebuloni. 

10 Naye Abusalomu natuma ababaka 
okubunya ebika byona ebya Isiraeri 
ngayogera nti Bwemunawulira e'do- 
bozi lyekondere nemulyoka mwo- 
gera nti Abusalomu ye kabaka Eke- 

11 buloni. Era newagenda ne Abusa- 
lomu abasaja ebikumi bibiri abava 
Eyerusalemi, “ abaitibwa nebagenda 
nga tebamanyiri'de; 'so tebategera 

12 kigambo kyona. Awo Abusalomu 
natumya / Akisoferi Omugiro, veya- 
tesanga ebigambo ne Daudi, okuva 
mu kibugakye, Egiro, ngawayo sa- 
daka. Okwekoba okwo nekuba na- 
manyi; kubanga abantu nebeyonge- 
rayongeranga bulijo abali ne Abu- 

omu. 

13 Awo newa'ja omubaka eri Daudi 
neayogera nti i Emyoyo gyabasaja 
ba Isiraeri gigobere'de Abusalomu. 

14 Awo Daudi nagamba aba'dube bona 
abali naye Eyerusalemi nti Tugolo- 
koke ktu'duke; bwetuta'duke te- 
wabewo ku'fe anawona Abusalomu: 
mwanguwe okwegendera, aleme o- 
kututūkako amangu nātuletako aka. 
bi, na'ta ekibuga nobwogi bwekita- 

15 la. Awo aba'du ba kabaka nebaga- 
mba kabaka nti Laba, aba'dubo be- 
tesetese okukola kyona mukama 

16 wange kabaka kyanāyagala. Kaba- 
ka nafuluma nabomunyumbaye bo- 
na nebamugoberera. Kabaka nale- 
ka !abakazi kumi abazāna okukima 

17 enyumba. Awo kabaka nafuluma 
abantu bona nebamugoberera ; ne- 

18 babera Ebesu-meraki. Aba'dube 
bona nebamuitako ku ma'bali; ™ Na- 
bakeresi bona » Nabaperesi bona 
Nabagi ti bona, abasaja lukāga aba- 
mugoberera okuva ° Egasi, nebaita 


19 mu maso ga kabaka. Awo kabaka 
nagamba 7 I'tai Omugi'ti nti Nawe 
ogendera ki na'fe? 'dayo obere ne 
kabaka: kubanga oli mugenyi era 
eyagobebwa ; (dayo) ewuwo 'gwe. 

20 Gweya'ja olwajo, nandikutambuzi- 
'za erui nerui wamu na'fe lero, ku- 
banga 'nze ng'enda "gyenyinza oku- 
genda? 'dayo, o'zeyo ne bagandabo; 
okusäsira namazima bibere nawe. 

21 I'tai na'damu kabaka nāyogera nti 
Mukama “nga bwali omulamu ne 
mukama wange kabaka nga bwali 
omulamu, mazima mu kifo kyona 
mukama wange kabaka wanabanga, 
oba okufa oba okuba omulamu, eyo 

22 noma'Cuwo gyanabanga. Awo Dau- 
di nagamba I'tai nti Genda osomo- 
ke. I'tai Omugi'ti nāsomoka naba- 
sajabe bona nabana abato bona aba- 

23 li naye. Ensi yona nebakaba ne- 
'dobozi 'dene, abantu bona nebaso- 
moka: ne kabaka naye nasomoka 
taka'ga Kiduloni, abantu bona ne- 
basomokera, awali e'kubo eri'da mu 

24 dangu. Awo, laba, “4 Zadoki naye 
(na'ja) Nabalevi bona nga bali na- 
ye, nga basitula sanduko eyenda- 
gano ya Katonda; neba'sa sanduko 
ya Katonda, © Abiasali nayambuka 
okutusa abantu bona Iwebamala o- 

25 kuva mu kibuga. Kabaka nagamba 
Zadoki nti Sitnla sanduko ya Kato- 
nda ogi'zeyo mu kibuga: bwendira- 
ba ekisa mu maso ga Mukama, vali- 
ska bahi aligindaga yo era žne- 

26 nyumbaye : naye bwalyogera bwa- 
tyo nti 4 Sikusanyukira na katono ; 
laba, 'nze 'nzuno, ankole nga bwa- 

27 sima. Era kabaka nagamba Zadoki 
kabona nti 'Gwe toli b mulabi ? 'da- 

o mu kibuga mirembe, ne ° bata- 
ibo bombi nawe, Akimaazi mu- 
tabaniwo ne Yonasani mutabani wa 

28 Abiasali. Laba, 'nze ndirindirira 
ku misomoko egyomu'düngu oku- 
tusa ekigambo lwekiriva gyemuli 

29 okuntegeza. Awo Zadoki ne Abia- 
sali nebasitula sanduko ya Katonda 
nebagi'za Eyerusalemi: nebabera 


eyo. 

30 Awo Daudi nalinya awayambu- 
kirwa ku (lusozi) olwemizeituni, nā- 
kaba amaziga ngalinya; era yali 
d yebi'se omutwe nga ' talina ngato: 
nabantu bona abali naye nebebi'ka 
buli muntu omutwe nebalinya, nga 

31 bakāba amaziga nga balinya. Ne- 
wabawo eyabūlira Daudi nti Akiso- 
feri ali mubo abekobanye ne Abusa- 
lomu. Daudi nayogera nti Nkwe- 
gairi'de, ai Mukama, / fūla okutesa 
kwa Akisoferi okuba obusirusiru. 

32 Awo olwatuka Daudi bweyatūka ku 
ntiko awalinyirwa. panan a KA 
okusinza Katonda, laba, Kusai 9 O- 
mwaluki na'ja okumusisinkana nga- 
yuzi'za ekizibawokye í ne'taka nga 


P? 2 Ram. 
18. z 


1 Basek. 


dada ka ndia 
KINA 
AN ba 
- blaka 
PN 
BP Lan 


-p 
SF F 
6 


Pake Eeh ap an 
ar B g 
TALEE 


za 
pn: 


pri? 


=? 


5: to 
szp" 


16. 4-22. | 








ma2sSam. 
17. 13, 16. 


16 





mba nti Bwonoita niunge, £ ononzi- 


34 towerera: naye bwono'dayo mu ki- 


buga nogamba Abusalomu nti !'Nze 
nabinga mu'duwo, ai kabaka; nga 
bwenabanga omu'du wa kitawo mu 
biro ebye'da, bwentyo bwenabanga 
omu'duwo kakano: kale ononzi tira 

35 okutesa kwa Akisoferi. Era tolina 
eyo wamu nawe Zadoki ne Abiasali 
bakabona ? awo olunatukanga buli 
kigambo kyona kyonowulirānga o- 
kuva mu nyumba ya kabaka, ™” ono- 
kibuliranga Zadoki ne Abiasali ba- 

36 kabona. Laba, balina eyo gyebali 
batabani babwe bombi, Akimaazi 
mutabani wa Zadoki ne Yonasani 
mutabani wa Abiasali; era abo be- 
munantumiranga okuntegeza buli 

37 kigambo kyemuniwuliranga. Awo 
n Kusai mukwano gwa Daudi nai- 
ngira mu kibuga; Abusalomu nai- 
ngira mu Yerusalemi. 


Awo 4 Daudi bweyali ngaise ku 
ntiko (awayambukirwa) e'banga 
tono, laba, b Ziba omu'du wa Mefi- 
bosesi nasisinkana naye ngalina 
endogoi biri eziriko amatandiko, nga 
zetise emigati ebikumi bibiri € nebi- 
rimba ebyezabibu enkalu kikumi, 
nebyebibala ebyekyeya kikumi, ne- 
2 kita kyomwenge. Kabaka nāga- 
mba Ziba nti Bino amakulu gabyo 
ki? Ziba nayogera nti Endogoi za 
ba mu nyumba ya kabaka okweba- 
anah nemigati nebibala ebye- 
eya ka baan sapan okulya; nomwe- 

nge “abaliyongobera mu 'dungu 
3 banywe. Kabaka nayogera nti No- 
mwana wa mukamawo aliru dawa? 

e Ziba nagamba kabaka nti Laba, 
abera Eyerusalemi : kubanga ayo- 
ge'de nti Lero enyumba ya Isiraeri 
erinziriza obwakabaka bwa kitānge. 
4 Awo kabaka nāgamba Ziba nti La- 
ba, ebya Mefibosesi byona bibyo. 

. Ziba nayogera nti Neyanze ; ng'a- 
nje ai masogo, m 8 wange, ai 


6 Awo kabaka Daudi bweyatūka 
Ebakulimu, laba, nemufuluma o- 

. mwo omusaja owokunda yenyumba 
a Saulo, conya ye J Simei, muta- 

ni wa Gera : nafuluma na'ja, nā- 

6 kolima nga'ja ngakolima. Nakasu- 
kirira Daudi amainja naba'du bona 
aba kabaka Daudi: nabantu bona 
nabasaja bona abamanyi bali ku 
mukonogwe ogwadyo ne ku gwa 
7 kono. Awo Simei nayogera bwatyo 
bweyakolima nti Vawo, vawo, 'gwe 
omusaja owomusai, era omusaja wa 

8 Berialı: Mukama vazi'za ku'gwe 
f omusai gwona ogwenyumba ya 
Saulo, mu kifokye mwolma okala 
ei era Mukama awa'deyo obwaka- 

a mu mukono gwa Abusalomu 


2 SAMUWIRI. 
33 liri ku mutwegwe: Daudi namuga- 


14 ra amainja nayiwa enfūfu. Kabaka 


mutabaniwo : era, laba, otege'dwa 
mu lukwerwo ‘gwe, kubanga oli 
9 musaja wa mnsai. Awo Abisai mu- 
tabani wa Zeruia nāgamba kabaka 
nti t Embwa eno enfu ekinaba ki- 
mukolimi'za mukama wange kaba- 
ka kiki? nsomoke, nkwegairi'de, 
10 'mu'gyeko omutwe. Kabaka nayo- 
gera nti! Nfayo ki eri 'mwe, 'mwe 
m batabani ba Zeruia? Kubanga 
akolima era kubanga Mukama amu- 
gambye nti Kolimira Daudi; kale 
ani anayogera nti Kiki ekikukoze'za 
11 bwotyo? Daudi nagamba Abisai 
naba dube bona nti Laba, mutabani 
wange eyava mu ntumbwe zānge 
anonya obulamu bwange: Omube- 
nyamini oyo tasinge nyo? mumu- 
leke akolime; kubanga Mukama 
12 amulagi'de. # Mpo'zi Mukama ana- 
tunulira ekibi ekinkoledwa, era 
Mukama alinsasula obulūngi olwo- 
13 kunkolima lero. Awo Daudi naba- 
sajabe nebatan:bula mu 'kubo: Si- 
mei naita ku lusozi okumwolekera, 
nakolinia ngagenda, namukasukiri- 





nabantu bona abali naye neba'ja 
nga bakoye; nawererawerera eyo. 
15 Awo °Abusalomu nabantu bona 
abasaja ba Isiraeri neba'ja Eyeru- 
salemi ne Akisoferi wamu naye. 
16 Awo olwatuka Kusai P Omwaluki, 
mukwano gwa Daudi, bweya'ja eri 
Abusalomu, Kusai na graha Abu- 
salomu nti ” Kabaka abere omula. 
17 mu, kabaka abere omulamu. Abu- 
salomu nagamba Kusai nti Kino kye 
kisakyo eri mukwanogwo? ekyaku- 
lobera okugenda ne mukwanogwo 
18 kiki? Kusai nagamba Abusalomu 
nti Ne'da; naye oyo Mukama na- 
bantu bano nabasaja ba Isiraeri 
bona gwebalonze nabanga wuwe 
19 era naberanga naye. Era nate #na- 
ndiwere'za ani? sandiwerere'za mu 
maso goniwanawe? nga bwenawe- 
rerezanga mu maso ga kitawo, bwe- 
ntyo bwenaberanga mu masogo. 
20 Awo Abusalomu nagamba Akisoferi 
nti Sala amagezi bwetuba tukola. 
21 Akisoferi nagamba Abusaloma nti 
Ingira eri ' abazana ba kitawo ba- 
lese okukūma enyumba; awo Isi- 
raeri yena baliwulira nga kitawo 
akutamidwa: awo emikono gya 
bona abali nawe negiryoka giba na- 
22 manyi. Awo nebamutimbira Abu- 
salomu ewema wa 'gulu ku nyumba; 
Abusalomu naingira eri abazana ba 
kitawe ” mu maso ga Isiraeri yena. 
: 23 Nokutesa kwa Akisoferi, kweyate- 
sanga mu biro ebyo, kwabanga ngo- 
muntu bwabiiza awali ekigambo 
kya Katonda: bwekutyo bwekwa- 
banga okutesa kwona “okwa Aki- 
soferi eri Daudi era neri Abusa- 
lomu. 


n 2 Basek. 
19. 4 


92 Sam. 
15. 37. 


P Yos.16.2. 
2 Sam. 15. 
31. 


”)8am. 
10, 24. 


f 2 Sam. 
15.16; 20.3. 


” 2 Ram. 
38. 12. 


272 





2 SAMUWIRI. 


17. 1-29. 





16. 18, 19. 


; Nge. 17. 
Kos. 13. 8, 


€ Yos. 211. 


1 7 nalomu nti Ka'nonde no abasaja 
' kakumi mwenkumi biri ngolokoke 
2 ngoberere Daudi ekiro kino: era 
'namutukako ngakoye nemikonogye 

“nga minafu ne'mutisa: nabantu bo- 
na abali naye bana'duka; era na- 

3 kuba kabaka ye'ka: nabantu bona 
nibakomyawo gyoli : omusaja gwo- 
nonya kwenkana bona nga bako- 
myewo: kale abantu bona baliba mi- 

4 rembe. Ekigambo ekyo Abusalomu 
năkisima nyo nabaka'de ba Isiraeri 
bon 


a. 
5 AwoAbusalomunäyogera nti Mpi- 
tira’ no ne “Kusai Omwaluki, tuwu- 
6 lire era ye kyanayogera. Awo Ku- 
sai nga'ze eri Abusalomu, Abusalo- 
mu namugamba nti Akisoferi ayo- 
ge'de bwatyo: tunakola nga bwayo- 
gede? obanga siwewawo, yogera 
-7 'gwe. Awo Kusai nagamba Abusa- 
lomu nti Okutčsa Akisoferi kwalese 
8 omulūndi guno si kulūngi. Era 
nate Kusai nāyogera nti Omanyi 
kitāwo nabasajabe nga basaja ba 
mänyi, era nga baliko obusingu mu 
myoyo gyabwe, b nge'dubu enyagi- 
'Awako abana bayo ku 'tale: era ki- 
tawo musaja mulwanyi, '80 talisnla 
9.na bantu. Laba, kakano yekwese 
mu bunya oba walala: awo olunatu- 
- ka bwewanābawo kubo abamu aba- 
nagwa oluberyeberye, buli anawu- 
lira anayogera nti Waba'dewo oku- 
'tibwa kungi mu bantu abagoberera 
10 Abusalomu. Awo era nomuzira ali- 
na omutima oguli ng'anga omutima 
gwempologoma, c aliyongoberera 
dala: kubanga Isiraeri yena bama- 
nyi kitawo nga musaja wa manyi, 
nabo abali naye nga basaja bazira. 
11 Naye 'nze nkuwa amagezi okuku- 
ng'anya gyoli Isiraeri yena, okuva 
dka Dani okutūka Ebeeruseba,“ngo- 
musenyu oguli ku 'tale lyenyanja 
12 obungi; nawe mweneotabale. Awo 
tulimusanga mu kifo walirabikira, 
na'fe tulimugwako ngomusulo bwe- 
gugwa ku 'taka: naye nabasaja bo- 
na abali naye tetulisigazako nomu. 
13 Bra nate bwaliba nga yegende'de 
mu kibuga, kale Isiraeri yena ali- 
reta emigwa eri ekibuga ekyo, ne- 
takiwalalira mu mu'ga, okutūsa 
lwewatalirabikayo kainja na kamu. 
14 Awo Abusalomu nabasaja ba Isi- 
yaeri bona nebogera nti Okutesa 
kwa Kusai Omwalaki kusinze oku- 
tesa kwa Akisoferi. Kubanga Mu- 
kama yali ata'dewo Joku ta okutisa 
okulungi okwa Akisoferi, Mukama 
alyoke alete obubi ku Abnsalomu. 
154 Awo Kusai nagamba Zadoki ne 
Abiasali bakabona nti Bwatyo ne 
bwatyo Akisoferi bwawa'de ama- 
gezi Abusalomu nabakn'de ba Isi- 
raeri: nange 'muwade amagezi 


ERA nate Akisoferi nagamba Abu- | 16 bwentyo nebwentyo. Kale 'no mu- 


tume mangu mnubūlire Daudi nti 

Tosula kiro kino ku misomoko egyo- 

mu dungu, naye tolema kusomoka; 

kabaka aleme okumalibwawo naba- 

17 ntu bona abali naye. Era Yonasa- 
ni ne Akimaazi nebabera ku Ene- 
rogeri; omuzana nāgendānga nā- 
babilira; nebagenda nebabulira ka- 
baka Daudi : kubanga tebandiinzise 
kulabika nga baingira mu kibuga. 

8 Naye omulenzi nabalaba nabulira 
Abusalomu: nebegendera bõmbi 
mängu neba'ja mu nyumba eyomu- 
saja Ebakulimu, eyalina olu'zi mu 

19 lu'gyalwe; neba'ka omwo. 9 Omu- 
kazi na 'dira ekisanikizo nakisaniki- 
ra ku kamwa kolu'zi, nafukako e- 
ng'ano ensekule; 's0 tewali kigambo 

20 kyamanyibwa. Awo aba’du ba Abu- 
salomu neba'ja eri omukazi mu nyu- 
mba; nebogera nti Akimaazi ne 
Yonasani baliru'dawa? ‘fOmnkazi 
nabagamba nti Basomose aka'ga 
akama'zi. Awo bwebamala okuba- 
nonya nebatainza kubalaba, neba- 

21 'dayo Eyerusalemi. Awoolwatuka 
nga bamaze okugenda nebalinya 
nebava mu lu'zi nebagenda neba- 
būlira kabaka Daudi: nebagamba 
Daudi nti Mugolokoke musomoke 
ama'zi mangu: kubanga gano ge 

22 magezi Akisoferi gabasali'de. Awo 
Daudi nagolokoka nabantu bona 
abali naye nebasomoka Yoludani: 
emambya bweyasala nga tekubuze- 
ko nomu kubo atanasomoka Yolu- 

23 dani. Awo Akisoferi bweyalaba nga 
tebaku'te kigambo kyatese za, nāte- 
ka amatandiko ku ndogoiye nagolo- 
koka na'dayo e'ka mu 4 kibugakye, 
nalongosa enyumbaye, ! neyetuga; 
nafa nebamuzika mu ntana ya ki- 
tawe. 

24 Awo Daudi na'ja ' Emakanaimu. 
Abusalomu nisomoka Yoludani, ye 
nabasaja ba Isiraeri bona wamu 

25 naye. Abusalomu nāfūla Amasa 
omuknlu we'gye mu kifo kya Yoa- 
bu. Era Amasa yali mwana wa mu- 
saja erinyalye Isira Omuisiraeri 
eyaingira eri Abigali muwala wa 
Nakasi, muganda wa Zeria nyina 

26 Yoabu. Awo Isiraeri ne Abusalomu 

nebasisira munsi ya Gireadi. 

Awo olwatuka Daudi bweyatiika 
Emakanaimu, Sobi mutabani wa 
Nakasi Owera'ba ekyabina ba Amo- 
ni ne ? Makiri mutabani wa A'mieri 
Owerodebali ne ° Baluzirai Omugi- 
28 readi Owerogerimu, nebaleta ebi- 

tanda, nebibya, nentamu, neng'ano, 
ne sayiri, nobu’'ta, (neng'ano) ensi- 
ke, nebijanjalo, nempindi, (nempõ- 

29 kya) ensike, nomubisi gwenjuki, no- 
muzigo, nendiga, namata penteama- 
kalu, nga bamuletera Dauti naba- 
ntu abali naye okulya: kubanga 


27 





i 





s 


Yos. 2.4 


'Vos.24,8. 


k 


2 Sam. 


35. 12. 
Mat 27.5 , 


m 
9 


eÊ 
H 
. 


8: 


l 
2 


- 
4. 


E 


Lab. 32 
Ram. 2 


19. 32 
sek. 
8. 


| 
ger. 2.61. À 





| 18. 1-27. 


bayogera nti Abantu balūmi'dwa : 








e Yoa 17. 


, 1518 


dlu. 5. 





2 SAMUWIRI. 





waleme okubawo anīākoma ku mu- 


enjala era ” bakoye era balumi'dwa ' 13 lenzi Abusalomu. Nave singa nkoze 


enyonta "mu 'dungu. 


1 Awo Dandi nabala abantu abali 





ebyobulimba oku'ta obnlamnbwe, 
'so tewali kigambo ekikwekebwa 
kabaka,] kale 'gwe ke nyini wa- 


naye näbatekako abami benku- | 14 ndye'gyeyo. Awo Yoabu nāyogera 


2 mi nabami bebikumi. Daudi naga- 
ba e'gye, 4 ekitūndu ekyoknsatu nga 
kiri wansi womukonogwa Yoabu ne- 
kitunda ekyokusatu nga kiri wansi 

. womukono gwa Abisai mutabani wa 
Zeruia. mnganda wa Yoabu, neki- 
tundu ekyoknsatu nga kiri wansi wo- 
mukono gwa | 'taiOmugi'ti. Kabaka 
nagamba abantu nti è Nange mwene 

8 sireme kutabala na mwe. Nayeaba- 
ntu nebogera nti Totabile 'gwe: 
kubanga 'fe bwetuna'duka teba'se- 
yo mwoyo eri fe; so 'fe bwetuna- 
fako ekitūndu kya'fe, teba'seyo 
mwoyo eri 'fe: naye 'gwe ku fe 
wenkana kakumi omuwendo: kale 
'no ekisinga obulūngi weteketeke 
okuatu'dukirira ngoima mu kibuga. 

4 Kabaka nabagamba nti Kyemusima 
kyenakola. Kabaka naimirira ku 
ma'bali gomulyāängo, abantu bona 

$ nebafuluma ebikumi nenkumi. Awo 
kabaka nalagira Yoabu ne Abisai 
ne I'tai ngayogera nti Mumnkwata 
mpola kulwange omulenzi. Alunga- 
lomu. Abantu bona nebawnlira ka- 
baka bweyalagira abīmi bona ebiga- 

6 mbo bya Abusalomu. Awo abantu 
nebatabala okulwana ne Isiraeri: 
olutalo neruba mu ¢ kibira kya Efu- 

7 laimu. Awo abantu ba Isiraeri ne- 
bagobebwa eyo mn maso gaha'du 
ba Dandi, newaba eyo ku Imaku 
olwo oku'tibwa kungi okwabasaja 

8 obukumi babiri. Kubanga olutalo 
Iwabuna eyo ensi yona: ekibira ne- 
ki'ta abantu bangi ku lunaku olwo 

9 okusinga ekitala bekya'ta. Awo 
Abusalomn yali ali awo nasisinkana 
naha'du ba Dandi. Abusalomn ne- 
yebagala enynmbuye, enyumbu nei- 
ta wansi wamatabi amaziivu ngo- 
mwera omnnene, omutwegwe negu- 
kwata kn mwera, nasitulibwa wa- 
kati we'guln nensi; enyumbu gye- 
yali yebaga'de netambula mu maso. 

10 Newaba omusaja eyakiraba nabi- 
lira Yoabu nāyogera nti Laba, nda- 
bye Abusalomu ngawaniki'dwa ku 

11 mwera. Yoabu nagamba omusaja 
eyamnhūlira nti Okulaba 'no okira- 
hye, kale kiki ekikulobe'de oknmu- 
kubira eyo wansi? nange nandiku- 
wa'de ebitūndu ebya feza knmi no. 

19 Jukoba. Omusaja nigamba Yoabu 
nti Newakubha'de nga ng'enda oku- 
webwa mu ngalo zange ebitūndu 
ebya feza olnkumi, naye sandigolo- 
le'de mnkono gwange ku mwana 
wa kabaka: kubanga 4 twali tuwa- 
lira kabaka nalagira 'gwe ne Abisai 

ne I'tai ngayogera nti Mwekume 


| 








nti Siinza kutotatota nawe bwentvo. | 


Na'dira obusale busatu mu ngaloze 
nabufumita Abusalomu mu muti- 
- ma, bweyali ngakyali mulamu wa- 
lo kati mu mwera Nabalenzi kumi 
ahatwalanga ehvoknlwinyisa ebyn 
Yoabu nebazingiza Ahusalomu ne- 

16 bamnfnmita nebamu'ta. Awo Yoa- 
bu nafuwa ekondere abantn neba- 
komawo okugoberera Isiraeri: ku- 

17 banga Yoabu naziiza abantu. Ne- 
batwala Abusalomu nebamusūla mu 
bunya buli obunene ma kihira, ne- 
bamutiumako tentimo yamainja ne- 
ne nyo: awo Isiraeri yena / neba- 
'dukira buli muntu mu wemaye. 

18 Era Abusalomn bweyali ngakynli 
mulamu ya dira empagi eri mu ski- 
won kya kabaka nāgyesimbira : 
kubanga yayogera nti i Nirina mwa- 
na kwebali jukirira erinya lyānge: 
naita empagi ngerinyalye ye bwe- 
ryali: era eitihwa ki'jukizo kya A- 
busalomu ne lero. 

19 Awo kAkimaazi mutabani wa Za- 
doki nayogera nti Kanziruke kaka- 
no ntwalire kabaka ebigambo Mu- 
kama bwamnwalani'de e 'gwanga ku 

20 balabebe. Yoabu nimugamba nti 
Totwale bigambo lero. naye olibi- 
twala olulala : naye lero totwale bi- 
gambo, kubanga omwana wa kabaka 

91 afn'de. Awo Yoabu nīgamba Omu- 
kusi nti Genda obūlire kabaka byo- 
labye. Omuknsi nākutamira Yoabu 

22 na'duka. Awo Akimaazi mutabani 
wa Zadoki neveyongera okugamba 
Yoalm omulūndi ogwokubiri nti 
Ka'male ga'duka nange, nkwegairi- 
'de, ngoberere Omukusi. Yoabu 
navogera nti Oyagalira ki oku' duka, 
mwana wange, atawebwe mpera 

23 olwebigambo? (Nayogera nti) Naye 
ka'male ga'duka. Namugamba nti 
'Duka. Awo Akimaazi na dukira 
mu 'kubo Eryolusenyi naisa Omu- 
kusi. 

24 Awo Daudi yali atu'de wakati we- 
miryango ebiri : l omnkūmi nalinya 
wa gulu ku wankaki ku bugwe, näi- 
musa amasoge natnmula, kale, laba, 

25 omusaja nga duka ye'ka. Omukumi 
nayogerera wa gulu nābūlira kaba- 
ka. Kabaka nayogera nti Obanga 
ali omu, alese cbigambo mu ka- 
mwake. Nayangnwa oku'ja nase- 

26 mbera kumpi. Omukumi nalaba 
omnsaja owokubiri nga duka: omu- 
kumi nakowola omu'gazi nivogera 
nti Laba, omusnja (owoknbiri` nga- 
duka ye'ka. Kabaka nāyogera nti 

27 Era naye alëse ebigambo. Omu- 


e 


4 





Ton? 28. 


2 Sam. 


19. 4. 


9 
1 


1 


Lub. 14. 
7. 


2 Sam. 
i Z. 








2 SAMUWIRI. 


OO Mmmm ae AAA AA AAA AAA — AV ma 


kiimi nayogera nti Ndowoza nge- 
nziruka yoyo akulembe'de eri ng'a- 
nga enziruka ya Akimaazi muta- 
bani wa Zadoki. Kabaka nayogera 
nti n Ye musaja omuliingi nebiga- 
28 mbo bya'ze nabyo birūngi. Aki- 
maazi nakowola nagamba kabaka 
nti Mirembe. Navinama amasoge 
wansi mu maso ga kabaka nayogera 
nti Atenderezebwe Mukama Kato- 
ndawo, awa'deyo abasaja abagolo- 
lera omukono gwabwe ku mukama 
29 wange kabaka. Kabaka nayogera 
nti Omulenzi Abnsalomu gyali mi- 
rembe? Akimaazi nadamu nti 
Yoabu bweyatuma omu'du wa ka- 
baka, 'nze omu'duwo, nalabye olu- 
ogāno olunene, naye nesimanya 
90 bwerwaba' 'de. Kabaka niyogera 
nti Wekolobye oimirireeno. Neye- 
31 kolobya naimirira buimirizi. Kale, 
laba, Omukusi naja; Omukusi 
nayogera nti (Ndete'de) mukania 
wange kabaka ebigambo: kubanga 
Mukama awalanye e'gwangalye le- 
ro kwabo bona abakusolokekerako. 
32 Kabaka nagamba Omukusi nti Oinu- 
lenzi Abusalomu gyali mirembe? 
Omukusi na'damu nti ? Abalabe ba 
mukama wange kabaka nabo bona 
abakugolokokerako okukukola aka- 
33 bi babe ngomulenzi oyo bwali. Awo 
kabaka neyeralikirira nyo nalinya 
nagenda munju eri ku wankaki 
nakaba amaziga: awo ngagenda 
nayogera bwatyo nti Ai, mwina 
wange Abusalomu, mwana wange, 
mwana wange Abusalomu! singa 
nkufiri'de, ai Abusalomu, mwana 
wange, mwana wange! 


1 9 Awo nebabulira Yoabu nti Laba, 
kabaka akaba amaziga akungu- 

2 bagira Abusalomu. Awo ku lunaku 
olwo okuwangula nekufuka okuba 
okukungubaga eri abantu bona: 
kubanga abantu nebawulira nga 
bogera ku lunaku olwo nti Kabaka 
8 anakuwalira mutabaniwe. Abantu 
neba'da mu kibuga ku lunaku olwo 
nga basoba, ngabantu abakwati- 
'dwa ensonyi bwebasoba nga ba- 
4 'duse mu lutalo. Kabaka anabi'ka 
ku masoge, kabaka nakaba ne'do- 
bozi 'dene nti Ai mwana wange 
Abusalomu, ai Abusalomu, mwaua 
5 wange, mwana wange! Awo Yoabu 
naingira mu nyumba eri kabaka, 
nayogera nti Oswazi'za lero amaso 
gabadubo bona, abawonye'za lero 
obulamubwo nobulamu bwa bata- 
banibo ne bawalabo nobulamu bwa 
bakazibo nobulamu bwabazanabo; 
6 kubanga oyagala abakukyawa no- 
kyawa abakwagala. Kubanga oya- 
tu'de lero ngabakulu naba'dn si 
kintu gyoli : kubanga lero ntege'de, 


singa Abusalumu aba'de mulamu | 


na'fe 'fena nga tufu'de lero, kale 

7 wandikisimye nyo. Kale 'no go- 
lokoka ofulume oyogere naba'dubo 
bulungi: kubanga ndaira Mukama, 
bwoto tofulume, tewabere nawe ekiro 
kino omusaja nomu: nekyo kiri- 
singa obubi enaku zona zewakalaba 

8 okuva mu butobwo ne kakano. Awo 
kabaka nagolokoka natula mu mu- 
lyango. Nebabulira abantu bona 
nti Laba, kabaka atu'de mu mu- 
yango; abantu bona nebakikira 
kab 


a. 

Awo Isiraeri >? yali a'duki'de buli 

9 muntu mu wemaye. Abantu bona 
nebaba nga bawakana mu bika b 

kaga byona nga bogera nti Ka. 

e yatuwonya mu mukono 

kaa abe ba'fe, natulokola mu 

mukono Gwabafirisuti; kale kakano 

10 a'duse Abusalomu okuva munsi. Ne 
Abusalomu gwetwafukako amafuta 
okutufuga afiri'de mu lutalo. Kale 
'no kiki ekibalobera okwogera eki- 
gambo ekyokukomyawo kabaka ? 

11 Awo kabaka Daudi nātumirac Za- 
doki ne Abiasali bakabona ngayo- 
gera nti Mugambe abaka'de ba 
Yuda nti Kiki ekibalwisa 'mwe oku- 
kira bona okukomyawo kabaka mu 
nyumbaye? kubanga ebigambo bya 
Isiraeri yena bitūse eri ka 

12 PAA mu nyumbaye. Mwe 

muli anda bange, 'mwe muli 
dmagumba gānge nomubiri gwa- 
nge: kale kiki ekibalwisa okukira 

13 bona okukomyawo kabaka? Era 
mugambetAmasa nti Toli magumba 
gange na mubiri gwānge? JKa- 
tonda ankole bwatyo nokukirawo, 
obanga toliba mukulu wa 'gye mu 
maso gange enaku zona mu kifo 

14 kya Yoabu. Nakutamya emitima 
gyabasaja bona aba Yuda vngomu- 
tima gwomuntu omu; nokutuma 
nebatumira kabaka nga bogera nti 

15 Komawo'gwe naba'dubo bona. Awo 
kabaka nakomawo na'ja ku Yolu- 
dani. Abayuda neba'ja ' Egirugali 
okugenda okusisinkana ne kabaka, 
okusomosa kabaka Yoludani. 

16 Awo š¥ Simei mutabani wa Gera, 
Omubenyamini !'Owebakulimn nā- 
yanguwa naserengeta wamu naba- 
saja ba Yuda okusisinkana ne ka- 

17 baka Dandi. Era newaba naye aba- 
saja lukumi aba Benyamini, ne 
m Ziba omu'du wenyumba ya Saulo 
ne batabanibe kumi na batano naba- 
'dube amakumi abiri nga bali naye; 
nebasomoka Yoludani kabaka nga 

18 wali. aa neriwnnguka oku- 
wnngula abomunyumba ya kabaka 
nokukola nga bwanasima. Simei 
mutabani wa Gera navunamira ka- 

19 baka ngasomose Yoludani. Naga- 
mba kabaka nti Mukama wange 
aleme okunzisako obutali butūķi- 





18. 23—19. 19. 











ka 
= 
-. 
fa 


16. 17. 





rivu, 's0 to'jukira ekyo omu'duwo 
kyeyakola * ngagira ekye jo ku lu- 
naku mukama wānge AA lwe- 
yava mu Yerusalemi, kirumye o- 

20 mwoyokabaka. Kubangaomu'dawo 
amanyi nga nayonona: laba, kye- 
nvude nji'ja lero nga 'nze nsose 
o enyumba yona eya Yusufu okn- 
serengeta okusisinkana ne mukama 

21 wānge kabaka. Naye Abisai mu- 
tabani wa Zeruia na'damu nayogera 
nti Simei ta'tibwe olwa kino kuba- 
nga P yakolimira oyo Mukama gwe- 
22 yafukako amafata ? Daudi nayo- 

era nti r Nfayo ki eri 'mwe, 'mwe 
tabani ba Zeruia, 'mwe okubera 
lero abalabe bange? #wanabawo 
ana'tibwa lero mu Isiraeri? kuba 
simanyi nga ndi kabaka wa Isiraeri 

23 lero? Kabaka nagamba Simei nti 
Tofe. Kabaka nāmulairira. 

24 Awo “Mefibosesi mutabani wa 
Saulo naserengeta okusisinkana ne 
kabaka; era yali tanabanga bigere 
newakuba'de okumwa ebirevu ne- 
wakuba'de okwoza engoyeze okuva 
ku lunaku kabaka Iweyagenderako 
okutūsa ku lunaku lweyakomawo 

25 emirembe. Awo olwatuka bweya- 
tuka Eyerusalemi okusisinkana ne 
kabaka, kabaka namugamba nti 
wKiki e lobera okugenda nä- 

26 nge, Mefibosesi? Nāyogera nti 
Mukama wānge, ai kabaka, omu'du 
wange ya'nimba: kubanga omu'du- 
wo yA bib nti Nateka amatandiko 
ku ndogoi ngyebagale ng'ende ne 
kabaka; kubanga omu'duwo mu- 

27 lema. Era  yawairiza omu'duwo 
eri mukama a kabaka; naye 
mukama wange kabaka ali êng anga 
malaika wa Katonda: kale kola 

28 kh mu masogo ekirūngi. Ku- 

sag kar aan yona eya kitange 
bali aa u mu maso ga mukama 
wange kabaka: anaye notūza omu- 
'duwo mubo abalya ku mezayo 
'gwe. Kale nina nsonga ki neyo- 

29 ngere okukabira kabaka? Kabaka 
namugamba nti Ekikwogeza ki nate 
ku bigambobyo? 'Nze ujogera nti 
30 'Gwe r Ziba m e ensi. Mefi- 
agamba kabaka nti Wewa- 

o kubanga mukama 


atūse mirembe mu 


wo, aga nyai sih 
an ban 


Basek. 31” Ao a I aira Omugireadi nā- 


serengeta okuva “Erogerimu; na- 
somoka Yoludani wamu ne kabaka 
32 okumusomosa Yoludani. Era Ba- 
luzirai ya gang muka'de nyo, 
aka kinana: era 

i imulisi' za za ka ka bweyali atū- 
Emakanaimu ; kubanga yali mu- 

33 saja mukulu nyo. Kabaka näga- 
mba Baluzirai nti 'Jangu osomoke 
nange, 
34 nange mu 


erusalemi. Baluzirai 






2 SAMUWIRI. 


nagamba kabaka nti Enaku eze- 
myaka egyobulamu bwange zenka. 
nawa, nyambuke ne kabaka ng'ende 
35 Eyerusalemi? Lero nakamaze e- 
myaka kinana: nyinza okwāwu- 
lamu ebirungi nebibi? omu'duwo 
awomerwa byendya oba byenywa? 
nkyainza okuwulira e'dobozi lya- 
basaja abaimba nabakazi abaimba ? 
kale omu duwo yandibere'de ki na- 
te azitowerera mukama wange ka- 
36 baka? Omu'duwo ayagala okuso- 
moka Yoludani obusomosi wamu 
ne kabaka: era olwekyo kabaka 
yandimpere'de ki empera eyenka- 
37 ni'de awo? Nkwegairi'de, omu- 
'duwo a'deyo nate nfire mu kibuga 
kyewa fe, awali entana ya kitange 
ne mange. Naye, laba, omu'duwo 
d Kimamu; oyo yaba asomoka ne 
mukama wange kabaka; era omu- 
38 kolinga kyolisima. Kabaka na- 
'damu nti Kimamu anasomoka na- 
nge, era ndimukola kyolisima; era 
kyona kyolyagala okuntekako, ndi- 
39 kukikolera. Abantu bona nebaso- 
moka Yoludani kabaka nāsomoka : 
kabaka “nanywegera Baluzirai nā- 
musabira omukisa; na'dayo mu 
kifokye ye. 

,40 Awo kabaka nasomoka nagenda 
Egirugali, Kimamu nasomoka na- 
ye: abantu bona aba Yuda nebaso- 
mosa kabaka era nekitiindu kyaba- 

41 ntu ba Isiraeri. Awo, laba, abasaja 
ba Isiraeri bona neba 'ja eri kabaka 
nebagamba kabaka nti Baganda 
ba 'fe abasaja ba Yuda baku'bi'de ki, 
Jnebasomosa Yoludani kabaka na- 
bomunyumbaye nabasaja ba Daudi 

42 bona wamu naye? Awo abasaja 
ba Yuda bona neba'damu abasaja 
ba Isiraeri nti Kubanga kabaka 
Yatuli kumpi mu luganda: kale 
musunguwalira ki olwekigambo e- 
kyo? twali tuli'de na katono ekintu 
kyona ekya kabaka? oba atuwa'de 

43 ekirabo kyona? Awo abasaja ba 
Isiraeri neba'damu abasaja ba Yuda 
nebogera nti Ebitundu kumi ebya 
kabaka bya'fe, era 'fe tulina bingi 

“mu Daudi okukira 'mwe: kale 
mwatunyomera ki obutasoka ku- 
būza 'fe nga mntesa na'fe okuko- 
myawo kabaka wafe? i Ebigambo 
ebyabasaja ba Yuda nebisinga obu- 
kambwe ebigambo ebyabasaja ba 


Isiraeri. 
20 Awo 4% omusaja wa Beriali yali 
ali eyo, erinyalye Seba, muta- 
bani wa Bikuli, Omubenyamini : 
nafuwa ekondere nāyogera nti è Te- 
tulina mugabo mu Daudi 'sō tetu- 
lina busika mu mutabani wa Yese : 
mu'de “buli muntu mu wemaze, 


nange ndikulisiza wamu! 29 'gwe Isiraeri. Awo abasaja ba 
Isiraeri bona neba'dayo okuleka | 10, 16 


| 





275 


! T Basek. 
Ya. 41.17. 


/2 Bam. 2. 
D. 


# lu. 12. 


i paume 
15. D zi; ; 
1. 13. 


“Ma. 13.13. 


| 
| 



























276 


2 SAMUWIRI. 


20. 3—21. 2. 





429am.13. 


18; 16. 21, 
22 


t 2 Sam. 
19. 13. 


J2 Ram. 
15. 13. 


I Mat. 28. 
9 


49. 
Luk. 2.47. 





okugoherera Daudi nebagoberera 
Seba mutabani wa Bikuli: naye 
abasaja ba Yuda nebega ta ne ka- 
baka wabwe, okuva ku Yoludani 
okutūka Byerusalemi. 

3 Awo Daudi naja mu nyumbaye 
Eyerusalemi ; kabaka natwala aba- 
kazi kumi 4 abazanabe, beyali alese 
okukiima enyumba, nabateka mu 
komera nabalisanga, naye natai- 
ngira gyebali. Awo nebasibibwa 
okutūsa ku lunaku kwebafira nga 
tebalina ba'babwe. 

4 Awo kabaka nāgamba Amasa 
nti Mpitira abasaja ba Yuda baku- 
ng'ane enaku satu nga teziuaita wo, 

5 nawe oberanga wano. Awo Amasa 
nagenda okukung'anya Yuda: naye 
namala ebiro okukira byeyamute- 

6 kerawo. Daudi nāgamba Abisai 
nti Kakano Seba mutabani wa Bi- 
kuli alitukola obubi okusinga Abu. 
salomu bweyakola: twala aba' du 
ba mukamawo omugoberere aleme 
okwegendera mu bibuga ebiriko 
enkomera nawona oknya mu maso 

7 ga'fe. Newafuluma okumngoberera 
abasaja ba Yoabu J Nabakeresi Na- 
baperesi nabasaja bona abamānyi : 
nebava mu Yerusalemi okui'ganya 

8 Seba mntabani wa Biknli. Bwe- 
bitika ku jinja edene eriri mu 
Gibeoni, Amasa naja okubasisi- 
nkana. Era Yoabu yali yesibye 
ebyambalobye ebyentalo byeyaya- 
mbala, era nga kuliko olukoba 
nekitala nga kisibi'dwa mn kiwa- 
tokye ma kirato kyakyo; awo nga- 
fuluma nekisõwokamu nekigwa. 

9 Yonhu nigamba Amasa nti Oli 
mirembe, muganda wange? Yoabu 
nikwata Amasa ku kirevu nomu- 
konogwe ogwadyo Yokumunywe- 


10 gera. Naye Amasa nata'sayo mwo- 


yo eri ekitala ekyali mu mukono 
gwa Yoabu: namufumisa ekyo olu- 
buto nāyiwa ebyendabye wansi 
natamufumita lwa kubiri; nafa. 
Yoabn ne Abisai mugandawe ne- 
bai ganya Seba mutabani wa Bikuli. 


11 Awo newaimirira wali omu ku ba- 


lenzi ba Yoabu näyogera nti Aya- 
gala Yoabu era ali ku lui lwa 
12 Daudi agoberere Yoabu. Era Ama- 
sa yali agalami'de nga yekuluknnya 
mu mnsaigwe wakati mu lugūdo. 
Awo omusaja oyo bweyalaba nga- 
bantu bona baimiri de buimirizi, 
nasitula Amasa namu'gya mu lu- 
gudo nanintwala ku 'tale, nīmusū- 
lako ekyambalo, gweyalaba buli 


13 anmitako ngaimirira. Awo bweya- 


'gyibwa mu lugudo, abantn bona 
nebeyongerayo nga bagoberera Yoa- 
bn, okui'ganya Seba mutabani wa 
14 Bikuli. Nātambula nabunya ebika 
byona ebya Isirneri nātūka Eya- 
beri ne Besumaaka Nababeri bona: 


19 lira awo (ekigambo). 


21 kiriza. 


21 


nebakung ana nebamugoberera na- 
15 bo. Nebaja nebamuzingiza mn 
Aberi Ekyebesumaaka, i nebatuma 
ekifunvu ku kibuga nga kyolekera 
ekigo: abantu bona abali ne Yoabu 
nebakonanga bugwe okumusila. 
16 Awo omukazi owamagezi näyoge- 
rera wa'gulu ngaima mu kibuga nti 
Muwulire, muwulire ; mbegairi de, 
mugambe Yoabu nti Sembera wano 
17 njogere nawe.  Namnsemberera ; 
omukazi nayogera nti 'Gwe Yoabu? 
Na'damu nti 'Nze 'nzuyo. Nilyo- 
ka amngamba nti Wulira ebiga- 
mbo ebyomuzanawo. Na'damu nti 
18 Mpulira. Nālyoka ayogera nti 
Eda bayogeranga nti Tebalirema 
kubuliza mapezi Eyaberi: nebama- 
'Nze ndi wa 
kwabo abagala emirembe era abe- 
sigwa mu Isiraeri: oyagala oknzi- 
kiriza ekibuga ne nyina (wabana) 
mn Isiraeri: oyagalira ki okumira 


20 kobusika bwa Mukama? Yoabu 


nadama nayogera nti Ki'dire eri, 
ki'dire eri 'nze okumira oba oknzi- 
Ekigambo si bwekiri bwe- 
kityo: naye omusaja owensi eye- 
nsozi eya Efulaimu, erinyalye Seba 
mutabani wa Bikuli, agolole'de 
omukonogwe ku kabaka ku Daudi : 
mumuweyo ye ye'ka, nange nava 
ku kibuga. Omukazi nagamba 
Yoabu nti Laba, omutwegwe gani- 
kasukibwa eri “gwe ku bugwe. 


22 Awo omukazi nipenda eri abantu 


bona ! namagezige. Nebamusalako 
omutwe Seba mutabani wa Bikuli, 
nebagnkasuka eri Yoabu. Nafuwa 
ekondere, nebasasana okuva ku 
kibuga, buli muntu mu wemaye. 
Yoabn na'dayo Eyerusalemi eri 
kabaka. 


23 Awo m Yoabu ye yali omukulu 


we'gye lyona erya Isgiraeri: no 
x Benaya mutabani wa Yekoyada 
ye yali omukulu Wabakeresi Naba- 


24 peresi: ne “ Adolamu ye yali omu- 


soloza womnusolo: ne P Yekosafati 
mutabani wa Akirudi ye yali omu- 


i 25 'jukiza: ne Seva ye yali omuwa- 


ndisi: ne ” Zadoki ne Abiasali be 


26 bali bakabona: ne #Ira Omuyairi 


naye yali mukulu wa Daudi. 


Awo newaba enjala ku mirembe 
gya Daudi emyaka esatu buli 
mwaka nga gu'dirira gu'nagwo; 
Daudi nanonya amaso ga Mukama. 
Mukama nayogera nti Lwa Saulo 
na lwa nyumbaye eyomusai, knba- 
2nga ayata Abagibeoni. 
naita Abagibeoni nabagamba: [era 
Abagibeoni tebili ba ku bana ba 
Isiraeri naye ba > ku kitūndu ekya- 
sigala Ekyabāmoli; nabana ba Isi- 
raeri bali babalairi de: Saulo naya- 
gala okuba'ta ngakwati dwa obu- 


Kabaka ; 


1Mub. 9.15. 


21. 3—22. 1. 


“2 Sam. 
3.7. 


# Los 1.22 


í Ma 2L 
=, 


gm b. 
2 Ram, 24 
25 





12 kola. 


13 boa: na 


'gya olwabana ba Isiraeri ne Yuda :? 

3 Daudi nagamba Abagibeoni nti 
Nabakolera ki? era natangirira na 
ki, mulyoke musabire omukisa 
4 c obusika bwa Mukama? Awo Aba- 
gibeoni nebamugamba nti Si kiga- 
mbo kya feza oba zabu eri 'fe ne 
Saulo oba nyumbaye; 'so tekitu- 
sanira kuta muntu yena mu Isi- 
raeri. Nayogera nti Kyemunayo- 
5 gera näkibakolera. Nebagamba 
kabaka nti Umusaja cyatuzikiriza 
natusalira amagezi, tumalibwewo 
obutabera mu nsalo zona eza Isi- 
6 raeri, baweyo eri 'fe abasaja musa- 
nvu ku batabanibe, netubawanika 
eri Mukawa mu Gibea ekya Saulo 
omulonde wa Mukama. Kabaka 
7 nayogera nti Ndibawayo. Naye 
kabaka nasonyiwa Mefibosesi mu- 
tabani wa Yonasani mutabani wa 
Saulo, #olwekirairo kya Mukama 
ekyali wakati wabwe, wakati wa 
Daudi ne Yonasani mutabani wa 
8 Saulo. Naye kabaka natwala ba- 
tabani ba ¢ Lizupa muwala wa Aya 
bombi, beyazalira Saulo, Alumoni 
ne Mefibosesi : ne batabani ba Mi. 
kali muwala wa Saulo abatāno, 
J beyazilira Adulieri mutabani wa 
9 Baluzirai Omumekolasi: nibawayo 
akah kone ba abagibeoni, nebaba- 
usozi mu maso ga 

wi pan uni wamu (bona) 
omusānvu: era ba'tibwa ma biro 
ebyamakungula nga kyebi'je biso- 
ke, d amakungula ga sayiri nga 


10 gatanu'de okubawo. Awo Lizupa 


muwala wa Aya na'dira ebibukutu 
nabyeyalira ku lwazi, “okuva ku 
gagala bag wegasokera  okutusa 
ama 'zi Iwegabafukibwako agava mu 
'gulu; nätaganya nyonyi za mu 
'banga kubagwako emisana newa- 
kuba'de ensolo ezomunsiko ekiro. 


11 Nebabulira Daudi Lizupa muwala 


wa Aya, omuzana wa Saulo, byeya- 
Daudi nagenda na'gya ama- 
gumba ga Baulo namagumba ga 
Yonasani mutabaniwe ku 4 basaja 
Abeyabesugireadi, !abali baga'bye 
mu lugūdo Olwebesusani Abafiri- 
suti gyebagawanikira ku lunaku 
Abafirisuti kweba tira Saulo Egiru- 
yo amagumba ga Saulo 
nam ga Yonasani mutaba- 
niwe; nebakung'anya amagūmba 


14 gabo abawanikibwa. Nebazika a- 


magumba ga Saulo ne Yonasani 
mutabaniwe munsi ya Benyamini 
mu Zera mu ntina ya Kisi kitawe: 
nebakola byona kabaka byeyala- 
gira. Awo oluvanyuma lwebyo 
m Katonda neyegairirirwa ensi. 


15 Awo Abafirisuti nebalwāna nate 


ne Isiraeri ; Daudi nāserengeta na- 
ba'dube wamu naye nalwana Naba- 
16 firisuti : Daudi nayongobera. Awo 


2 SAMUWIRI. 


19 liri. 


2 





Isubibenobu owokubana berintu 
liri, obuzito bwe'fumulye (sekeri) 
z& kikomo ebikumi bisatu, uga 
yesibye (ekitala) ekigya, uāvagala 


17 oku'ta Daudi. Naye » Abisai mu- 


tabani wa Zeruia nimu'dukirira 
nafumita Omulfirisuti namu 'ta. Awo 
abasaja ba Daudi nebamulairira 


nga bogera nti ° Tokyatabala na 'fe |° 


olcine okuzikiza etabaza ya Isi- 
raeri. 


13 AwoVolwatuka oluvanyuma lwe- 


byo newaba nate entalo Nabafiri- 
suti Egobu: awo r Si'bekai Omuku- 
sasi na ta Safu owokubana # berintu 
Awo newaba nate entalo Na- 
bafirisuti Egobu; awo Erukanani 
mutabani wa Yaale-olegimu Omu- 
besirekemu na ta Goliasi Omugi ti, 
tolunyago lwe fumulye lwali ng'a- 


nga omuti ogulukirwako engoye. |: 
20 Newaba nate entalo # Egasi, newa- |7 


bayo omusaja omuwānvu enyo, 
eyalina engalo omukiaga ku buli 
mukono nobugere omukaga ku buli 
kigere, omuwendo gwabyo abiri mu 
bina; era naye yazalirwa erintu 


21 liri. Awo bweyasomoza Isiraeri, 


Yonasani mutabani wa © Simei mu- 


22 ganda wa Daudi nāmn’ta. Abo 


abana bāzālirwa erintu liri Egasi; 
nebagwa nomukono gwa Daudi no- 
mukono gwaba'dube. 


Awo Daudi nagamba 4 Mukama 
cbigambo ebyoluimba luno ku 
lunaku Mukama kweyamuwonyeza 
mu mukono gwabalabebe bona ne 
2 mu mukono gwa Saulo: b nayogera 
nti 

Mukama lwe lwazi Iwinge era 
ekigo kyange era omulokozi 
wange, Owange 'nze; 

3 Katonda Jowolwazi Iwange, doyo 
gwenesigānga ; 

c Engabo yange, era Je'jembe 
eryobulokozi bwānge, vekigo |! 
kyange ckiwanyu; era eki'du- 
kiro kyange; 

Omulokozi wange, gwomponya 
mu kye jo. 

4 Nākābira Mukama, fasani'de o- 
kutenderezebwa: 

Bwentyo bwenalokokanga eri a- 
balabe bange. 


5 Kubanga amayengo agokufa gā- 


nzingiza, 
Anali P afobatatya 
negantisa. 
6 Emigwa egyemagombe gyaneto- 
lola ; 
Ebyambika ebyokufa byantuka- 


Katonda 


ko. 
7 Bwenalaba enaku nenkibira Mu- 
kama, 
Wewawo, nakabira Katonda wä- 
nge: 
























































277 


25 
18. <. 
P 1 Byom. 
20. 4-3. 


r1 Byom. 
Ji. 21. 


1] Sam. 
16. 9. 


8 Kuv. 15. 


Aa 18. 
f Luk. 1. 
AWA 


i Zab.48.1 





278 





à Zab. 18.6. 


l Balam. 


"Zab. Jb. 


5. 

ls. 61.1. 
“Kur. 20. 
21. 


P Zab. 104. 
3. 


r? Yob. 38. 
29. | 


? Zab.29.3. 


“ Yos. 10. 
10. iii 


s Zab. 144. 


Y Kurv. 2 
10. 


 Zab.31.8. 
e 2 Sam. 
18. 26. 

è 1 Sam. 
B. B. 
Zab. 7.8 
c Zab.⁄ 4. 


€ Zab.7.13. 


d Zab. 119. 
30. 









8 


10 


li 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


21 


2 SAMUWIRI. 


Nawulira e'dobozi lyange ngaima | 24 


mu yekaluye, 
Okukaba kwänge knekutika mu 
matuge. 

1 Ensi neryoka esagasagana neka- 
Fanisii | ul 
m Emisingi gye'gulu negi'julu- 

TER gı gye g egi J 


Negikankanyizibwa, kubanga a- 
sunguwa'de. 

Omu'ka negunyoka okuva mu 
nyindoze, 

Nomuliro ogwiva mu kamwake 
negwokya: 

Negukwata amanda. 

n X enya ne'gulu nāserenge- 
a; 

o Ekizikiza ekiziivu nekiba wansi 
webigerebye. 

Neyebagala kerubi nābūka : 

Wewawo, yalabikira rku biwa- 
watiro byempewo. 

Nafula ekizikiza okuba ”ewema 
ezimwetotola, 

Ama'zi wegakung'anira, ebire e- 
biziivu ebyomu gulu. 
kumasamasa okwali mu maso- 


ge 

Nekwasa aminda agomuliro. 

MORANA #nabwatuka ngaima mu 
'g a, 

Ali wa'gulu enyo naleta e'dobo- 


zirye. 

Nalasa 'obusale nābasāsānya ; 

(Nawereza) okumyansa “ nabera- 
likiriza 


Awo ensalosalo ezenyanja nezi- 
ryoka zirabika, 

Emisingi gyensi negyeruka, 

Olwokunenya kwa Mukama, 

Olwokufūwa omu'ka ogwomu- 
nyindoze. 

wYatuma ngaima wa'gulu nā- 
ntwala; 

v Nāmpalula nānziya mu ma'zi 
amangi ; 

Namponya eri omulabe wange 
owamanyi, 

Eri abo abankyawa; kubanga 
banyinga amanyi. 

Bangwako ku lunaku kwenala- 
bira enaku: 

Naye Mukama ye ya'nyweza. 

Era ninfulumya nandeta #mu 
kifo ekigazi : 

Spa ponya kubanga 4 yansanyu- 

ira. 


> Mukama yampa empira ngobu- 
tūkirivu bwange bwebwali : 

Ansasu'de “ngobulongofu bwe- 
ngalo zange bwebwali. 

Kubanga nakiumanga amakubo 
ga Mukama, 

'So sivanga ku Katonda waunge 
lwa kye'jo. 

Kubanga  demisangogye gyona 
gyabanga mu maso gange: 

Namatekage sigavingamu. 


25 


26 


27 


31 


87 


39 









—— 


Era nabanga eyatiikirira eri ye, 

Ninekuma mu butali butūkirivu 
bwange. 

Mukama kyavu'de ansasula ngo- 
butūkirivu bwange bwebwali: 

Ngobulongovu bwange bwebwali 
mu masoge. 

Awali towekisa oneraganga wa 
kisa, 

Awali omuntu eyatikirira onera- 
ganga mutūkirivu ; 

Awali omulongofu oneragānga 
mulongofu ; 

Era awali omukakanyavu onera- 
ganga aziiza. 

Era /olirokola abantu ababonya- 
bonyezebwa: 

Naye amasogo gatunulira aba- 
. malala oba'se wansi. 

Kubanga 'gwe tabaza yange, ai 
Mukama : 

Era Mukama alyākira ekizikiza 
kyange. 

Kubanga kululwo nziruka mbiro 
ne'numba ekibina : 

Kulwa Katonda wange mbiika 
ekigo. 


“Katonda e'kubolye lyatūkirira : 


Ekigambo kya Mukama kyake- 
mebwa; 

Oyo ye 9 ngabo eri abo bona aba- 
mwesiga. 

Kubanga tani Katonda wabula 
Mukama? 

wi lwazi wabula Katonda wa- 
'fe? 


e 

Katonda kye kigo kyange ekya- 
manyi : 

Era alung'amya 4 eyatūkirira mu 
'kubolye. 

Afula ebigerebye okuba (!ngebi- 
gere) byenangazi: 

Era anteka ™ ku bifo byange ebi- 
gulumivu. 

nAigiriza engalo zinge okulwa- 


na; 

Emikono gyange negitega omu- 
tego ogwekikomo. 

Era ompa'de engabo eyobuloko- 
zibwo: 

Nobuwombefubwo bungulumizi- 
'za 


Wagaziya ° ebisinde byange wa- 
nsi wange, 

Ebigere byange nebitasêrera. 

Nai'ganya abalabe binge nembe- 
zikiriza ; 

"So sakyuka nate nga tebanama- 
libwawo. 

Era mbamazewo nembafumitira 
dala nokuinza nebatainza ku- 
golokoka: 

Wewawo, bagu'de wansi webige- 
re byange. 

Kubanga Ponsibye amānyi ago- 
kulwāna : 

Owangu ' de wansi wange abo a- 

bangolokokerako. 


22. 8-40. 



































“ Mat. 57. 


J Kur. 37. 


f Zab.11.1. 


0 Nge. 4.12. 


? Zah. 18 
32 neb. 














s Mi 7.17. 





43 


-| 47 


49 


51 


Era abalabe bange obankubi'za . 


amabega, 

Nzikirize abo abaukyāwa. 

r Batunula naye tewali wa kulo- 
k . 


ola , 4 A | 
Batunulira Mukama naye nêtaba- | 5 
'dam ; 


u. 

Awo nembasekulirasekulira dala 
ngenfūfu eyokunsi, ` 

Nabasamba ngebitosi ebyomu- 
ngtiido nembasasanya. 

Era omponye'za “mu kuwakana 
kwabantu bange; 

t Nonkūma okuba omutwe gwa- 
mawanga : 

E'gwanga lyesimanyānga liri- 
mpereza. 

Ba'na'gwanga balinjêmulukuki- 


ra: 
Nga kyeba'je bampulire baling'o- 
ndersa 


Ba'na'gwanga bali'gwerera, 

Era baliva #mu bifo byabwe e- 
ah e kaga nga bakankana. 

Mukama mulamu; era tolwazi 
lwêange atenderezebwe ; 

umizibwe Katonda owolwa- 

zi olwobulokozi bwange : 

Ye Katonda ampalanira e'gwa- 
nga, 

yNa'sa amawanga wansi wange, 

Era anziya mu balabe bange: 

Wewawo, ongulumiza okusinga 
abo abangolokokerako : 

Omponya eri #omusaja owekye- 
ta 0 


jo. . 

a Kyenāva nkwebaza, ai Mnka- 
ma, mu mawanga, 

Nenyimba okutendereza erinya- 


Iyo. 
. Awa > kabakawe obulokozi obu- 


nene: 

Era amukola ebyekisa ekingi oyo 
c gweyafukako amafuta, 

Daudi dnera'derye emirembe 
gyona. 


23 ERA bino bye bigambo bya 


Daudi ebyenkomerero. 
a Daudi mutabani wa Yese ayo- 
gera, 
Era bomusaja eyagulumizibwa 


Era asanyusa olwa zabuli za Isi- 


raeri : 
d Omwoyo gwa Mukama gwayo- 
gerera mu'nze 


| Ekigambokye nekiba ku lulimi 


wānge. s 

“< Katonda wa Isiraeri yayogera, 
Lwazi lwa Isiraeri yang'amba 
Omuntu afuga abantu nobutū 


rivu, < 
Afuga /ngatya Katonda, 


4 “Aliba) ngomusana gwenkya, 7e- -` 
| njuba bw saen | 


evayo, 





2 SAMUWIRI. 


Obu'de obwenkya obutaliko hire ; 
Omu'do omugonvu (bweguva) mu 


taka, 
Olwokwaka okntingalija enkuba 
- ngeke'de. 
Mazima enyumba yange si bweri 
i bwetyo eri Katonda ; 
i Naye yalagāna nange endagano 
eterivawo, i 
ponio mu byona era eye- 


ira; 
Kubanga bwe bulokozi bwānge 
bwona era kyenegomba kyona, 
Newakuba'de nga takikuza. 
6 NGA abatatya Katonda bona ba- 


ugamagwa agokusindiki- 


bwa, 
. Kubanga tegainzika kukwatibwa 
na mukono: 
7. Naye omuntu omako 


Kimugwanira okuberera dala ne- 
kyuma nolunyago Iwe'fumnu ; 
Era galyokerwa dala omuliro mu 

kifo kyago. 

8 kGano ge manya agabasaja aba- 
manyi Daudi beyalina : Yosebuba- 
su-sebesi Omutakemoni, omukulu 
wabāmi; era bweyali bwatyo Adino 
Omwezeni, eyalwana nolunana aba- 

9 'tirwa awamu. !Ereazali namu- 
'dirira mutabani wa Dodai omwäna 
Womwakoki omu ku basaja abasa- 
tu abamanyi abali ne Daudi, bwebä- 
somoza Abafirisuti abali bakung'a- 
ni'de eyo oknlwāna, nabasaja ba 

10 Isiraeri nga bagenze: nagolokoka 
“ nata Abafirisuti omukonogwe negu- 
kowa, omukonogwe negwega ta ne- 
kitala: Mukama naleta okuwangu- 

la okunene ku lunaku olwo; aba- 
ntu neba'dayo enyumawe okuuya- 
11 ga obunyazi. Ne" Sa'ma mutabani 
wa Agee Gan eag e A yamu'dirira. 
Awo Abafirisuti bali bakung'anye 
okuba ekibina awaliomusiri ebi- 
janjalo ; abantu neba'duka A i- 

12 suti. Naye ye niimirira wakati 
mu musiri nagukiima va'ta Abafiri- 
suti: Mukama naleta okuwangula 
13 okunene. “Nabasatu ku bakulu 
amakumi asatu nebaserengeta ne- 
ba'ja eri Daudi mu biro ebyamaku- 
ngula eri > empuku Adulamu; ne- 
kibina Kyabafirisuti bili basisi'de 


14 mu? kiwonvu Lefaimu. Era Daudi f 


yali mu ” mpuku mu biro ebyo Na- 


bafirisuti “abomukigo bali mu Be- 2 


16 sirekemu. Awo Daudi neyegomba 
niyogera nti Singa waba'dewo anā- 
nywesa ama'zi agava mu lu'zi O- 
lwebesirekemu oluli ku wankaki ! 

16 Nabasaja abasatu abamānyi neba- 

waguza mu'gye Lyabafirisuti neba- 

sena ama'zi mu lu'zi Olwebesire- 
kemu, olwali ku wankaki, nebaga- 
twala nebagaletera Daudi: naye 
nata'kiriza kunywako, naye naga- 
17 fuka eri Mukama. Nāyogera nti 








è 1 Byom. 
11. 10 neb. 


11 Byom. 
11. 12 neb. 


m 1 Byom. 
11. 27. 









t Ler, 17. 
16. 


“2 3Sam.8. 


18; 20. 23. 


 28am,2. 
18. 


Y 2 Sam. 
18, 12, 


“1 Byom. 
21. 1-28. 

ò 2 Sam 
21.3. 

“1 Byom. 
21.1. 





Ki'dire eri, ai Mukama, 'nze oku- 
kola kino: (nywe) !omusai gwaba- 
saja abagenze nobulamu bwabwe? 
kyeyava agana okunywako. Ebyo 
abasaja abasatu abamanyi byeba- 

18 kola. Ne Abisai muganda wa Yoa- 
bu mutabani wa Zeruia ye yali 
omukulu wabasatu abo. Nagalula 
e'fumulye okulwana nebikumi bi- 
satu naba'ta naba nerinya mwabo 

19 abasatu. Teyali wa kitibwa oku- 
singa abasatu abo? kyeyava afika 
omukulu wabwe: era naye teyatu- 
ka ku basatu abo (aboluberyebe- 

20 rye). Ne “Benaya mutabani wa 
Yekoyada omwana womusaja omu- 
zira Owekabuzeeri, eyakola ebya 
manyi, ua'ta (batabani) ba Alieri 
wa Moabu bombi: era yaserengeta 
na'ta empologoma wakati mu bunya 

21 mu biro ebyomuzira: era ya'ta 
Omumisiri, omusaja omulungi : era 
Omumisiri yali aku'te efumu mu 
mukonogwe; naye  naserengeta 
gyali ngalina omu'go, nasika e'fu- 
mu nali'gya mu mukono Gwomu- 
misiri namu'ta ne'fumulye y 

22 Ebyo Benaya mutabani wa Yeko- 
yada byeyakola naba nerinya mu 

23 basatu abo abamanyi. Yasinga e- 
kitibwa abo amakumi asatu naye 
teyatuka ku basatu abo (abolube- 
ryeberye). Daudi nāmufüla omu- 
kulu wabakumi. 

24 Ne wAsakeri muganda wa Yoabu 
yali wa ku makumi asatu abo: Eru- 
kanani mutabani wa Dodo Omube- 

25 sirekemu ; Sa'ma Omukalodi ; Eri- 

26 ka Omukalodi; Kerezi Omupaluti, 
Ira mutabani wa I'kesi Omutekoa ; 

27 Abiezeri Omwanasosi, Mebu'nai O- 

28 mukusasi; Zalumoni Omwakoki, 

29 Makalai Omunetofasi ; Kerebu mu- 
tabani wa Baana Omunetofasi, T'tai 
mutabani wa Libai Owegibea ekya- 

30 bana ba Benyamini; Benaya Omu- 
pirasoni, Kidai owokubu'ga Obwe- 

31 gaasi; Abi-aluboni Omwalubasi, 

32 Azumavesi Omubalukumi ; Eriaba 
Omusaaluboni, batabani ba Yaseni, 

33 Yonasani ; Sa'ma Omukalali, Akia- 
mu mutabani wa Salali Omwalali ; 

34 Erifereti mutabani wa Akasubai 
omwana Womumaakasi, y Eriamu 
mutabani wa Akisoferi Omugiro ; 

35 Kezulo Omukalumeri, Paalai O- 

36 mwalubi ; Igali mutabani wa Nasa- 

87 ni Owezoba, Bani Omngadi; Zereki 
Omwamoni, Nakalai Omubeerosi, 
abatwaliranga ebyokulwanyisa Yoa- 

38 bu mutabani wa Zeruia; Ira Omui- 

39 sali, Galebu Omuisuli : Uliya Omu- 
kiti: omuwendo gwa bona amaku- 
mi asatu mu musanvu. 


9 4 a Awo obusingu nebumukwata 
bnate Mukamaeri Isiraeri, cna- 
bawerera Daudi ngayogera nti Ge- 


2 SAMUWIRI. 








2 nda obale Isiraeri ne Yuda. Awo 
kabaka nāgamba Yoabu omukulu 
we'gye eyali naye nti Genda 'no 
oiteite mu bika bya Isiraeri byona, 
“okuva Edani okutuka Ebeeruseba, 
mubale abantu ntegere omuwendo 

3 gwabantu. Yoabu nagamba kabaka 
nti e Mukama Katondawo ayongere 
'no ku bantu, bwebenkana obungi, 
emirundi kikumi, namaso ga muka- 
ma wange kabaka gakirabe: naye 
mukama wange kabaka Iwaki oku- 

4 sanyukira ekigambo ekyo? Naye 
ekigambo kya kabaka nekisinga 
Yoabu nabakulu be'gye. Yoabu na- 
bakulu be'gye nebava mu maso ga 
kabaka okubala abantu ba Isiraeri. 

5 Nebasomoka Yoludani nebasisira 
mu / Aloeri, ku lui olwadyo olwe- 
kibuga ekiri mu kiwonvu kya Gadi 

6 nokutuka Eyazeri: nebalyoka ba- 
tuka Egireadi ne munsi Eyetatimu- 
kodusi; nebatuka Edani-yaani ne- 

7 betolola okutuka Esidoni, nebatiika 
ku kigo Ekyetulo, ne mu bibuga 
byona Ebyabakivi Nebyabakanani : 
nebamalira ku bukika obwadyo o- 

8 bwa Yuda Ebeeruseba. Awo bwe- 
bamala okuitaita munsi yona, ne- 
ba'ja Eyerusalemi emyezi mwenda 

' 9 kenaku abiri nga giisewo. Yoabu 
nawa kabaka omuwendo gwabantu 
gwebabaze: era 9 waliwo mu Isirae- 
ri abasaja abazira obusirivu muna- 
na abasowolanga ebitala; nabasaja 
ba Yuda bili abasaja obusirivu bu- 
tano. 

Awo omwoyo neguluma Daudi 
bweyamala okubala abantu. Daudi 
nagamba Mukama nti #Nyononye 
nyo olwekyo kyenkoze: naye ka- 
kano, ai Mukama, nkwegairi'de, 
'gyawo obutali butukirivu bwo mu- 
'duwo; kubanga *nkoze ebyobu- 
11 sirusiru bungi nyo. Awo Daudi 

bweyagolokoka enkya, ekpamho 

kya Mukama neki'jira na'bi | Gadi, 
momulabi wa Daudi, ngayogera nti 
12 Genda ogambe Daudi nti Bwatyo 
bwayogera Mukama nti Nkuteke- 
"dewo bino bisatu; werobozeko eki- 
13 mu nkukikole. Awọ Gadi na'ja eri 

Daudi namubulira namugamba nti 

n Emyaka egyenjala musānvu giri- 

ku'jira munsiyo? oba oli'dukira 

emyezi esatu mu maso gabalabebo, 
bo nga bakui'ganya? oba walibawo 
enaku satu eza kawumpuli munsi- 
yo? tesa 'no olowoze bwemba 'mu- 
14 'damu oyo antumye. Awo Daudi 
nagamba Gadi nti Nsobe'dwa nyo: 
tugwe 'no mu mukono gwa Muka- 
ma; kubanga okusasirakwe kungi : 
15 nesigwa mu mukono gwabantu. A- 
wo Mukama naleta kawampuli ku 

Isiraeri okuva enkya okutuka mu 

biro ebyatekebwawo: awo ku bantu 
nekufako abasaja obukumi musā- 


10 


28. 18—24. 15. | 





d 2Sam3 
10. 


“ Ma. 111. 


J Ma. 3238. 





A aaa gg Ng ga Na Sa 










16 seba. Awo malaika bweyagolola 
omukonogwe eri Yerusalemi oku- 
kizikiriza, Mukama neye'jusa e- 
kibi, nāgamba P malaika ” eyaziki- 







D anu. riza abantu nti Kinamala; 'zayo 
| P2 Basek. kakano omukonogwo. Era malai- 
Ai ka wa Mukama yali ku gūliro lya 
Aa 17 » Alanna Omuyebusi. Awo Daudi 


nagamba Mukama bweyalaba ma- 
laika eyalwaza abentu nayogera nti 
Laba, 'nze nyononye, era 'nze nko- 
ze ebyobubambava: naye endiga zi- 
no, bakoze ki bo? nkwegairi'de, 
omukonogwo gulwane nange une- 
nyumba ya kitānge. 

18 Awo Gadi na'ja eri Daudi ku lu- 
naku olwo nimugamba nti Yambu- 
ka ozimbire Mukama ekyoto mu 

19 giliro lya Alauna Omuyebusi. Awo 

udi nayambuka nga Gadi bwe- 
yayogera nga Mukama bweyalagira. 

20 Awo Alauna natunula nalaba kaba- 
ka naba'dube nga ba'ja nga bamu- 
semberera: Alauna nafuluma nä- 
vūnama amasoge wansi mu maso ga 








EKITABO KYA BASEKABAKA 


EKYOLUBERYEBERYE. 





Awo kabaka Daudi yali muka'de 
era ya kapewa ; nebamubi' kako 
ebyambalo, naye natafuna lubugu- 
2 mu. Aba'dube kyebava bamugamba 
nti Banonyeze mukama wange ka- 
baka omuwala omuto atamanyi mu- 
saja: simirirēnga mu maso ga ka- 
baka, amuwereze ; era agalamirênga 
mu kifubakyo, mukama wānge ka- 
3 baka afune olubugumu. Awo ne- 
banonya omuwela omulingi oku- 
buna ensalo zona eza Isi i, ne- 
balaba Abisagi Omusuna'mu, neba- 

4 muletera kabaka. Awo omuwala 
ali muliingi nyo; nawerezinga 





baka nāmujanjabānga ; naye ka- 

“28am.3 | 5 baka nātamumanya. Awo 4 Adoni- 

g ya mutabani wa Ka 'gisi neyegulu- 

miza ngayogera nti 'Nze ndiba ka- 

KA baka: b neyetegekera amagali na- 

be a embalasi, nabasaja atano 

6 oku'dukiringa mu masoge. 'Sd ki- 

tawe yali tamunyizinga nakatono 

ngayogera nti Kiki ekikukoze'za 

bwotyo? era yali musaja mulungi 

t2 Bam. 3. nyo; era “ye ya'danga ku Abu- 

Saam | 7s8alomu. Natêsa ne Yoabu mu. | 14 niya ? 

1 an, 95. tabani wa Zeruia ne 4 Abiasali 

“2 Bam. kabona: abo nebamugoberera A- 
ER 8 doniya nebamubera. Naye ' Za- | 
, 18. doki kabona ne / Benaya mutaba-. 


1 BASEKABAKA. 
nvu okuva Edaui okutūka Ebeeru- ' 21 kabaka. Awo Alauna näyogera nti 


t 


| 


man amanea 


Mukama wange kabaka a'jiri'de ki 
eri omu'duwe? Daudi nayogera 
nti “O ana nawe egūliro, ʻoku- 
zimbira Mukama ekyoto, kawumpu- 
22 li aziizibwe mu bantu. Alauna na- 
gamba Daudi nti Mukama wange 
kabaka atwale aweyo byanisima 
byona: laba, ente ezekiwebwayo 
sa ea ag “ nebintu ebiwula #na- 
23 matandiko gente okuba enku: bino 
byona, ai kabaka, Alauna abiwa ka- 
baka. Alauna nagamba kabaka nti 
Mukama KHatondawo aku'kirize. 
24 Kabaka nagamba Alauna nti Ne'da; 
naye naligulana nawe nebintu; '80 
siweyo ebiwebwayo ebyokebwa eri 
Mukama Katonda wange ebitanzi- 
tide byange. Awo Daudi nagula 


eguliro nente ne Y sekeri eza feza 4 


25 atano. Awo Daudi nazimbira eyo 
ekyoto eri Mukama, nawayo ebiwe- 
bwayo ebyokebwa nebiwebwayo o- 
lwemirembe. Awo ¿Mukama neye- 
gairirirwa ensi, kawumpuli nāziizi- 
bwa mu Isirseri. 


ni wa Yekoyada ne 9 Nasani na'bi 
ne Simei ne Lei i nabasaja abama- 
nyi aba Daudi tebali ne Adoniya. 
9 Adoniya na'tira an nente nebya 
sava awali e'jinja Zokeresi eriranye 
Enerogeri: naita bagandabe bona 
abana ba kabaka, nabasaja ba Yu- 
10 da bona aba'du ba kabaka: naye 
Nasani na'bi ne Benaya nabasaja 
abamanyi ne k Sulemani muganda- 
11 we nātabaita. Awo Nasani nā- 
gamba Basuseba nyina Sulemani 
ngayogera nti Towuli'de nga Ado- 
niya mutabani wa Ka'gisi ali de 
obwakabaka, Daudi mukama wa 'fe 
12 nga takimanyi? Kale 'no 'jangu, 
nkwegairi'de, nkuwe amagezi, OWO- 
nye obulamubwo 'gwe nobulamu 
13 bwa mutabaniwo Sulemani. Genda 
oingire eri kabaka Daudi, omuga- 
mbe nti Mukama wange, ai kabaka, 
tewalairira muzanawo nti ! Sule- 
mani mutabaniwo talirema kulya 
obwakabaka oluvanyuma lwānge, 
era yalitūla ku ntebe yange? kale 
kiki ekimulisiza obwakabaka Ado- 
Awo, laba, bwonoba ngo- 
kyayogera eyo ne kabaka, nange 
naingira oluvanyumalwo, nenywe- 
15 za ebigambobyo. Awo Basuseba 
nāingira eri kabaka mu kisenge : 


281 







t Lub. 33. 


8-16. 


“Ts. 41.15. 





"Nek. 2.3. 
Dan. 2 4; 
3. 8: 5.10 








1 BASEKABAKA. 


Abisagi Omusuna'mu yawerezanga 
16 kabaka. Awo Basuseba nākutama 
nävūnamira kabaka. Kabaka nä- 
17 yogera nti Oyagala ki? Namuga- 
mba nti Mukama wānge, walaira 
Mukama Katondawo eri omuzana- 
wo nti Sulemani mutabaniwo yali- 
rya obwakabaka oluvanyuma Iwa- 
nge, era yalitūla ku ntebe yānge, 
18 Kale 'no, laba, Adoniya yali'de o- 
bwakabaka; nawe, mukama wä- 
19 nge kabaka, tokimanyi: era a'se 
ente nebya sava nendiga nyingi, 
era aise abāna ba kabaka bona ne 
Abiasali kabona ne Yoabu omuku- 
lu we'gye: naye Sulemani omu'du- 
20 wo tamuise. Nawe, mukama wā- 
nge kabaka, amaso ga Isiraeri yena 
gali ku'gwe obabūlire alitūla ku 
ntebe ya mukama wange kabaka 
21 oluvanyumalwe. Bwotokole bwo- 
tyo, awo olulituka, mukama wange 
kabaka >» bwalyebakira awamu ne 
bajajabe, 'nze ne mutabani wange 
22 Sulemanituliitibwaabononyi. Ka- 
le, laba, bweyali akyayogera ne 
23 kabaka, Nasani na'bi naingira. Ne- 
babulira kabaka nti Laba, Nasani 
na'bi. Awo bweyaingira mu maso 
ga kabaka, naviinana amasoge wa- 
24 nsi mu maso ga kabaka. Nasani 
nāyogera nti Mukama wange, ai 
kabaka, wayogera nti Adoniya ya- 
lirya obwakabaka oluvanyuma lwa- 
nge, era yalitūla ku ntebe yange? 
25 Kubanga aserengese lero, era a'se 
ente nebya sava nendiga nyingi, 
era aise abina ba kabaka bona na- 
bakulu be'gye ne Abiasali kabona ; 
era, laba, balya era banywera mu 
masoge, nebogera nti ” Kabaka A- 
26 doniya abere omulamu. Naye 
o'nze, 'nze omu'duwo, ne Zadoki 
kabona ne Benaya mutabani wa 
Yekoyada nomuduwo Sulemani 
27 tatuise. Ekigambo ekyo kikole- 
'dwa mukama wange kabaka. noto- 
tegeza ba'dubo alitiila ku ntebe ya 
mukama wange kabaka oluvanyu- 
28 malwe? Awo kabaka Daudi na- 
'damu nagamba nti Mpitira Basu- 
seba. Na'ja awali kabaka nāīmiri- 
29 ra mu maso ga kabaka. -Kabaka 
nālaira nayogera nti 2 Nga Muka- 
ma bwali omulamu eyanunula e- 
meme yange okugi'gya mu kabi ko- 
30 na, mazima nga bwenakulairira 
Mukama, Katonda wa Isiraeri, nga 
njogera nti Sulemani inutabaniwo 
yalirya obwakabaka oluvanyuma 
wange, era yalitula ku ntebe ya- 
nge mu kifo kyange; mazima bwe- 
31 ntyo bwenakola lero. Awo Basu- 
geba nivunama amasoge wansi, 
neyeyanza kabaka, nāyogera nti 





era kabaka yali muka'de nyo; ne |. 


—— 


kabona ne Nasani na'bi ne Benaya 
mutabani wa Yekoyada. Neba'ja 
33 mu maso ya kabaka. Kabaka nā- 
bagamba nti Mutwāle wamu na- 
'mwe ' aba'du ba mukama wa'mwe, 
mwebagaze Sulemani mutabani 
wange enyumbu yange 'nze, mu- 
34 muserengese #Egikoni: kale Za- 
doki kabona ne Nasani na'bi v bä- 
mufukireko eyo amafuta okuba ka- 
baka wa Isiracri: #mufuwe eko- 
ndere mwogere nti Kabaka Sulema- 

35 ni abere omulamu. Nemulyoka 
mwambuka nga mumugoberera, na- 

ye ana'ja nātūla ku ntebe yange; 
ubanga yanāba kabaka mu kifo 
kyange: era 'muta'dewo okuba o- 
36 mukulu wa Isiraeri ne Yuda. Be- 
naya mutabani wa Yekoyada na- 
'damu kabaka nayogera nti Amina: 
Mukama, Katonda wa mukama wa- 
37 nge kabaka, ayogere bwatyo. z Nga 
Mukama bweyabanga ne mukama 
wange kabaka, era aberenga ne Su- 
lemani, afule entebeye enkulu oku- 
singa entebe ya mukama wange ka- 

38 baka Daudi. Awo Zadoki kabona 
pe Nasani na'bi ne Benaya muta- 
bani wa Yekoyada “4 Nabakeresi 

b Nabaperesi nebaserengeta nebe- 
bagaza Sulemani enyumbu ya ka- 
baka Daudi, nebamuleta Egikoni. 
39 Awo Zadoki kabona na'gya e'jembe 
c eryamafuta mu Wema, 4 nafuka 
amafuta ku Sulemani. Nebafūwa 


ekondere; ¢ abantu bona nebogera 


nti Kabaka Sulemani abere omula- 
40 mu. Abantu bona nebambuka okan- 
mugoberera, abantu nebafuwa e- 
ndere, nebasanyuka esanyu lingi, 
e'taka nokwatika neryatika olwo- 
41 luyogano lwābwe. Adoniya naba- 
genyi bona abali naye nebaluwulira 
bwebali nga bamala okulya. Awo 
Yoabu bweyawulira e'dobozi lyeko- 
ndere, nayogera nti E'dobozi lino 
ekibuga nga kiyogana lya ki? 
42 Bweyali ngakyayogera, laba, / Yo- 


nasani mutabani wa Abiasali kabo- | 3; 


na naja: Adoniya nayogera nti 
Ingira; kubanga Yoli musaja mu- 
lungi, era olese ebigambo ebirungi. 
43 Yonasani na'damu nagamba Ado- 
niya nti Mazima mukama wa'fe ka- 
baka Daudi afude Sulemani kabaka: 
44 cra kabaka atumye naye Zadoki 
kabona ne Nasani na'bi ne Benaya 
mutabani wa Yekoyada i Nabakere- 
si Nabaperesi, era bamwebagazi za 
45 enyumbu ya kabaka: era Zadoki 
kabona ne Nasani na'bi bamufuki- 
'deko amafuta Egikoni: era ba- 
mbuse okuvayo nga basanyuka no- 
kuwuma ekibuga nekiwumira dala. 
Eryo lye 'dobozi lyemuwuli’de. 


” Mukama wange kabaka abere o- | 46 Era Sulemani katu'de ku ntebe yo- 
32 mulamu enaku zona. Kabaka Dau- | 47 bwakabaka. Era nate aba'du ba 125 


di nayogera nti sMpitira Zadoki 


1. 16-47. 


—- 


“lu 8. 


t2?9am.)1. 
11; 20.8. 


"2 Byom. 
32. 30. 

£ 1 Bam. 
10. 1. 

#2 Barek. 
9.13; 11.14 


S 


i lu. 38 


411 Byom. 








1. 48—2. 23. 


1 BASEKABAKA. 


283 





1 lu. 37. 
= Lub, 47. 
51, 


“Yos. 3. 
AN 


i2 Ram. 
19. 31, R 





| 


kabaka neba'ja okusabira mukama 
wa fe kabaka Daudi nga bogera nti 
Katondawo afule erinya lya Sule- 
mani edingi okusinga erinyalyo, 
era lafule entebeye enkulu okusi- 
nga entebeyo: kabaka ™ nakutami- 
48 ra ku kitandakye. Era bwati ka- 
baka bwayogede nti Yebazibwe 
Mukama, Katonda wa Isiraeri, awa- 
'de lero owokutula ku ntebe yange, 
amaso gānge nga gakiraba nokula- 
49 ba. Awo abagenyi ba Adoniya bo- 
na nebatya, nebagolokoka, nebege- 
50 ndera buli muntu ewuwe. Adoni- 
ya natekemuka olwa Sulemani; 
nagolokoka nagenda * nakwata ku 
51 mayembe gekyoto. Nebabilira Su- 
lemani nti Laba, Adoniya atekemu- 
ki de kabaka Sulemani: kabanga, 
laba, aku'te ku mayembe gekyoto, 
ngayogera nti Kabaka Sulemani a. 
ndairire lero nga ta'ja ku'ta mu. 
52 'duwe nekitala. Sulemani nayogera 
nti Bwalyeraga okuba omusaja o- 
mulingi, ° tewaliba luvirirwe oluli- 
gwa wansi: naye obubi bwebulira- 
53 bika kuye, alifa. Awo kabaka Su- 
lemani natuma, nebamuserengesa 
okuva ku kyōto. Na'ja navunami- 
ra kabaka Sulemani: Sulemani na- 
mugamba nti Genda ewuwo. 


9 Awo enaku za Daudi neziba nga 
zinatera okutika afe; nakiitira 
Sulemani mutabaniwe ngayogera 

2 nti a 'Nze ng'enda bona abomunsi 
gyebagenda : kale bera namānyi 
8 werage obusaja; era okwatānga 
Mukama Katondawo byeyakukuti- 
ra, okutambulirārga mu makubo- 
ge, okukwatanga amatekage, nebi- 
ragirobye, nebyo byeyategeza, nge- 
byo bwebiri ebyawandikibwa mu 
mateka ga Musa, olyoke olabenga 
omukisa mu byona byokola, na buli 
4 gyonokyukiranga: Mukama va- 
nyweze ekiyambokye kyeyayogera 
ku'nze nti c Abānabo bwebanege- 
nderezanga e'kubo lyābwe, okuta- 
mbuliranga mu maso gauge mu 
mazima nomutima gwabwe gwona 
nememe yabwe yona, 4 tewakubu- 
lenga [bwatyo bweyayogera| omu- 

5 saja ku ntebe ya Isiraeri. Nate 
omanyi nekyo Yoabu mutabani wa 
Zeruia “kyeyankola, kyeyakola a- 
bakulu ababiri abe'gye lya Isiraeri, 

J Abuneri mutabani wa Neri ne YA- 
masa mutabani wa Yeseri, beya'ta 
nāyiwa omusai ogwomuntalo mu 
mirembe, nasiga omusai ogwomu- 
ntalo ku lukobalwe lweyali yesibye 
mu kiwato ne mu ngatoze ezali mu 

6 bigerebye. Kale mukole ngama- 
gezigo bwegali, 'sō togan ānga mu- 
twegwe oguliko envi ku’ka emago- 

7 mbe mirembe. Naye okolānga bu- 
lingi batabani ba i Baluzirai Omu- 


gireadi, era babenga kwabo # aba- | £28am.s. 


nalyanga ku mezayo: kubanga 
l ba'ja gyendi bwebatyo bwena'du- 
8 ka Abusalomu mugaudawo. Era, 
laba, waliwo nawe m Simei muta- 
bani wa Gera Omubenyamini Owe- 
bakulimu, eyankolimira ekikolimo 
ekizibu ku lunaku kwenagendera 
Emakanaimu: naye *# nāserengeta 
okunsisinkana ku Yoludani, ne'mu- 
lairira Mukama nga njogera nti Si- 
9 'ja kukuta na kitala. Kale 'no 
o tomuitanga ataliko musāngo, ku- 
banga oli musaja wa magezi ; era 
olimanya ebikugwanira okumukola, 
nomutwegwe oguliko envi oligu sa 
10 emagombe nomusai. Awo ? Daudi 
neyebakira wamu ne bajajabe, ne- 
bamuzika mu ” kibuga kya Daudi. 
11 Nenaku Daudi #zeyafugira Isirae- 
ri zali emyaka amakuıni ana: ya- 
fugira emyaka musanvu Ekebuloni, 
nafugira emyaka amakumi asatu 
mwesatu Eyerusalemi. 
12 Awo! Sulemani natula ku ntebe 
ya Daudi kitiwe; obwakabakabwe 
13 nebunywezebwa nyo. Awo Adoni- 
ya mutabani wa Ka'gisi naja eri 
asuseba nyina Sulemani. Nayo- 
gera nti #O'ja mirembe? Nayo- 
14 gera nti Mirembe. Nate nayo- 
gera nti Ndiko kyenjagala okuku- 
15 bulira. Nayogera nti Mbulira. Na- 
'ogera nti Omanyi ngobwakabaka 
wali bwange, Isiraeri yena neba- 
kaliriza amaso gabwe ku'nze 'nze 
mbulye : naye obwakabaka bukyu- 
se nebufuka bwa muganda wange: 
kubanga € bwali bubwe okuva eri 


16 Mukama. Kale 'no nknsaba e. |: 
kigambo kimu, tonyima. Na. 
17 mugamba nti Yogera. Nayogera 


nti Nkwegairi'de, gamba Sule- 
mani kabaka, [kubanga taku'me,) 
ampe y Abisagi Omusuna'mu 'mu- 
18 fumbirwe. Awo Basuseba nāyoge- 
ya nti Kale; näkwogererayo eri ka- 

19 baka. Basuseba kyeyava agenda 
eri kabaka Sulemani, okwogererayo 

- Adoniya. Kabaka nagolokoka oku- 
musisivkana, nāmuvūuarira, natu- 

la ku ntebeye, natesezawo nyina 
kabaka entebe; 2 natila ku muko- 
20 nogwe ogwadyo. Awo nayogera 
nti Nkusaba ekigambo kimu eki- 
tono; tonyima. Kabaka nāmuga- 
mba nti Saba, mange; kubanga 
21 siku'me. Nāyogera nti Abisagi O- 
musuna mu awebwe Adoniya mu- 
22 gandawo okumufumbirwa. Kabaka 
Sulemani na'damu nagamba nyina 
nti Era kiki ekikusabya Abisagi O. 
musuna'mu olwa Adoniya ? musa- 
bire nobwakabaka; 4 kubanga ye 
muganda wange omukulu; sabira 


ye ne l Abiasali kabona ne Yoabu |2, 


23 mutabani wa Zeruia. Awo kabaka 
Sulemani nälaira Mukama nti c Ka- 


7,10; 19. 
W. 


12 Sam. 
17. 27. 


"o Sam. 
16.6 


1 Zab.45.9. 





| 















“1 Byom. 
2. 22. 


1 BASEKABAKA. 


tonda ankole bwatyo nokukirawo, | 
obanga Adoniya tayoge'de kigambo . 


24 ekyo kya kumu'sa. Kale 'no 4 nga 
Mukama bwali omulamu, a'nyweze- 
'za nantiiza ku ntebe ya Daudi ki- 
tange, era ampa'de enyumba, “nga 
bweyasubiza, mazima Adoniya ana- 

25 'tibwa lero. Awo kabaka Sulemani 
natuma mu mukono gwa / Benaya 
mutabani wa Yekoyada; namugwa- 

26 ko nokufa nafa. Kabaka nagamba 
Abiasali kabona nti Wegendere 7 E- 
yanasosi mu byalobyo 'gwe; kuba- 
nga osani'de okufa: naye siku'te 
mu biro bino, kubanga ' wasitulanga 
sanduko ya Mukama Katonda mu 
maso ga Daudi kitange, era kuba- 
nga k wabonyabonyezebwa mu byo- 

27 na ebyabonyabonya kitinge. Awo 
Sulemani nagoba Abiasali obutaba 
kabona eri Mukama; l atūkirize e- 
kigambo kya Mukama, kyeyayogera 

28 ku nyumba ya Eri mu Siro. Ebi- 
gambo ebyo nebitūka eri Yoabu: 
kubanga Yoabu ™ yali akyuse oku- 
goberera Adoniya, newakuba'de nga 
n teyagoberera Abusalomu. Yoabu 
na'dukira mu Wema ya Mukama, 
o nākwata ku mayembe gekyoto. 

29 Nebabulira kabaka Sulemani nti 
Yoabu a'duki'de mu Wema ya Mu. 
kama, era laba, ali ku kyoto. Awo 
Sulemani natuma Benaya mutaba- 
ni wa Yekoyada ngayogera nti Ge- 

30 nda omugweko. Benaya natiika ku 
Wema ya Mukama, namugamba nti 
Kabaka bwayogera bwati nti Fulu- 
ma. Nayogera nti Ne'da; naye 
nafira wano. Benaya na'diza ka- 
baka ebigambo ngayogera nti Bwa- 
tyo bwayoge'de Yoabu, era bwanzi- 

31 'zemu bwatyo. Awo kabaka nāmu- 
gamba nti Kola nga bwayoge'de, 
omugweko omuzike; ? o'gyewo o- 
musai, Yoabu gweyayiwa awatali 
nsõnga, ku'nze ne ku nyumba ya 

82 kitange. Era Mukama ali'za omu- 
saigwe ku mutwegwe ye, kubanga 
yagwa ku basaja babiri abimusinga 
obutūkirivu nobnlūngi, naba'ta ne- 
kitala, kitānge Daudi natakimanya, 
r” Abuneri mutabani wa Neri, omu- 
kulu we'gye lya Isiraeri, ne 5 Ama- 
sa mutabani wa Yeseri, omukulu 

33 we'gye lya Yuda. Bwegutyo omu- 
gai Ayah guli'da ku mutwe gwa 
Yoabu ne ‘ku mutwe gweza'derye 
enaku zona: naye eri Daudi neri 
eza'derye neri enyumbaye neri e- 
ntebeye eribayo emirembe enaku 

84 zona okuva eri Mukama. Awo Be- 
naya mutabani wa Yekoyada nāyā- 
mbuka namugwako namu'ta; ne- 
bamuzika mu nyumbaye ye mu 'dii- 

35 ngu. Awo kabaka na'siwo Benaya 
mutabani wa Yekoyada okuba omu- 
kulu we'gye mu kifokye: kabaka 
“na'sawo Zadoki kabona mu kifo 


36 kya © Abiasali. Kabaka natuma 
naita V Simei namugamba nti We- 


zimbire enyumba mu Yerusalemi, | 
obere omwo, 's0 tovangayo okuge- | 


87 nda yona youa. Kubanga ku luna- 
ku kwolivirayo nosomoka 7? aka'ga 
Kiduloni, tegerera dala nga tolire- 
ma kufa: «omusaigwo guliba ku 


38 mutwegwo E haja Simei nagamba |? 
igam 


kabaka nti bo ekyo kiriungi : 
nga mukama wānge kabaka bwayo- 
ge'de, bwatyo omu'duwo bwalikola. 
Simei nāmala enaku nyingi mu Ye- 
39 rusalemi. Awo olwatuka emyāka 
esatu bwegya'gwako, aba'du ababi- 
ri aba Simei neba'duka neba'ja eri 
b Akisi mutabani wa Maaka kabaka 
cWegasi. Nebabulira Simei nti 
40 Laba, aba'dubo bali Egasi. Simei 
nagolokoka nateka amatandiko ku 
ndogoiye nagenda Egasi eri Akisi 
okunonya sba'dube: Simei nage- 
41 nda nakima aba'dube Egasi. Neba- 
bulira Sulemani nga Simei yagenda 
Egasi okuva Eyerusalemi era nga- 
42 komyewo. Ka natuma naita 
Simei namugamba nti Sakulaiza 
Mukama nenkutegereza dala nga 
njogera nti Tegerera dala nga ku 
lunaku kwolivirayo notambula oku- 
genda yona yona, tolirema kufa? 
nong'amba nti Ekigambo k onpi 
43 li'de kiriingi. Kale kiki ekikul 
'deokwekuma ekirairo kya Mukama 
44 nekiragiro kyenakulagira ? Era ka- 
baka nagamba Simei nti Omanyi 
d obubi bwona omutimagwo bwegu- 
tegra, bwewakola Daudi kitange : 
Mukama kyaliva ta'za obubibwo ku 
45 mutwegwo 'gwe. Naye kabaka Su- 
lemani aliwebwa omukisa, nentebe 
a Daudi eriny wezebwa mu maso ga 
ukama enaku zona. Awo kabaka 
nilagira Benaya mutabani wa Ye- 
koyada ; naluluma namugwako no- 
kufa nafa. Obwakabaka nebunywe- 
zebwa mu mukono gwa Bulemani. 


46 


Awo 4 Sulemani nābera muko'do- 
mi wa Falao kabaka Wemisiri, nā- 
twala muwala wa Falao, namuleta 
mu tkibuga kya Daudi, okutūsa 


lweyamala okuzimba “enyumbaye |: 


ye, dnenyumba ya Mukama, ne “bu- 


gwe Weyerusalemi enjui gona. A 


2 Kyo'ka abantu se ah yang kan b sa- 
daka mu bifo ebigulumivu, kubanga 
tewali nyumba eyazimbirwa erinya 
lya Mukama okutusa ku biro ebyo. 

3 Sulemani nayagala Mukama, nga- 
tambulira mu mateka ga Daudi ki- 
tāwe: kyo'ka yawerangayo sadaka 


era yayokeringa obubane ku bifo |, 


ebigulumivu. 
4 Awo kabaka nāgenda / Egibeoni 


okuwerayo sadaka; kubanga v“ ekyo 2 Byom. 


kye kyali ekifo i ekigulumivu eki- 
kulu: Sulemani nāwerayo ku kyoto 











2. 24—3. 4. 


vu r. 
lua 


4 


“3 Basek. 
7.8; 0. 16, 
24; 11. 1. 


F 
3 
3 





t 2 Byom 
7-14 


! Kubal 
Zi. 17. 


“ Luh. 13. 
16; 133 


3. 5—4. 9, 


| 


| 
'18 naye mu nyumba. Awo olwatuka 


11 Katonda namugamba nti 





5 ekyo sadaka ezokebwa lukumi. Mu- 
kama nalabikira Sulemani t Egibeo- 
ni mu kiroto ekiro: Katonda na- 
yogera nti Saba kyemba nkuwa. 

6 Sulemani nayogera nti Wamukola 
bulüngi nyo omu'duwo Daudi kitä- 
nge, nga bweyatambula mu masogo 
mu mazima ne mu butukirivu ne 
mu bugolokofu bwomutima wamu 
nawe; era wamuterekera ekisa ki- 
no ekinene kubanga omuwa'de o- 
mwana owokutūla ku ntebeye, nga 

7 bwekiri lero. Era 'no, ai Mukama 
Katonda wange, ofūde omu'duwo 
kabaka mu kifo kya Daudi kitange: 
nange ndi mwana muto: simanyi 
l kufuluma newakuba'de okuingira. 

8 Era omu'duwoali wakati mu bantu- 
bo bewalonda, e'gwanga edene, ™ e- 
ritainzika kubalibwa newakuba'de 

9 okuga'tibwa obungi. Kale muwe 

omu'duwo omutima omutegevuoku- 

salanga emisango gyabantubo, nja- 
wulemu ebirūngi nebibi : kubanga 
ani ainza lero okusala emisango 
'gwangalyo lino ekulu? Awo 
ebigambo ebyo nebisanyusa Muka- 
ma, kubanga Sulemani asabye ekyo. 
ubanga 
osabye kino, 'so tewesabi'de kuwa- 
ngala; 'sê tewesabi'de buga'ga, 's0 
tewesabi'de bulamu bwa balabebo : 
naye wesabi'de obutegevu okwawu- 
12 lamu emisängo: Rlaba, ukoze ngeki- 
gambokyo bwekiri : ? laba, ukuwa- 
'de omutima omugezigezi era omu- 
tegevu; obutabāngawo akwenkana 
okusoka 'gwe, 'so noluvanyumalwo 
13 tewaligolokoka akwenkana. Era 
P nkuwa'de nebyo byotosabye, r o- 
buga'ga nekitibwa, obutabangawo 
mu bakabaka nomu akwenkana e- 
14 nakuzo zona. Era bwonotambuli- 
rānga mu makubo gānge, okukwa. 
tanga amateka gange nebiragiro 
byange, nga kitawo Daudi bweyata- 
mbula, awo ndyongera ku nakuzo. 

15 Awo Sulemani nazukuka, era, laba, 

kyali kiroto: na'ja Eyerusalemi 
naimirira mu maso “gesanduko e- 
yendagano ya Mukama, nāwayo 
ebiwebwayo ebyokebwa nāwayo e- 
biwebwayo olwemirembe, nafumbi- 
ra aba'dube bona embaga. 

16 Awo newa'ja eri kabaka abakazi 

babiri, abāli abenzi, nebaimirira mu 

17 e. Omukazi omu nāyogera 

nti Ai mukama wange, 'nze nomu- 

kazi ono tusula mu nyumba emu; 
nenzala omwana (nga ndi) wamu 


10 


nga nakamaze enaku satu okuzāla, 
omukazi ono nāzāla naye; era twa- 
li wamu; tewali mugenyi wamu 
na'fe mu nyumba, wabula 'fe 'fe- 
19 mbi mu nyumba. Awo omwina wo- 
mukazi ono nifa ekiro; kubanga 


“120 yamwebakira. Nagolokoka mu 'tu- 


1 BASEKABAKA. 


mbi na'gya omwana wange mu 
mibirizi zange, omuzanawo nga yes 
base, namuteka mu kifubakye, na- 
teka omwanawe afu'de mu kifuba 
21 kyange. Awo bwenagolokoka enkya 
okuyonsa omwana wange, Jaba, 
ngalu'de: naye bwenakifumitiriza 
enkya; Jaba, nga siye mwana wange 
22 gwenazala. Omukazi omulala na- 
yogera nti Ne'da; naye omulamu 
ye mwana wange, nomufu ye mwa- 
nawo. Nono nayogera nti Ne'da; 
naye omufu ye mwanawo, nomula- 
mu ye mwana wange. Bwebatyo 
bwebayogera mu maso kabaka. 
23 Awo kabaka nayogera nti Omu ayo- 
gera nti Ono omulamu ye mwana 
wange, nomufu ye mwanawo: mu- 
'ne nayogera nti Ne'da: naye omu- 
fu ye mwanawo,nomulamu ye mwa- 
24 na wange. Awo kabaka nayogera 
nti Mundetere ekitala. Nebaleta 
25 ekitala mu maso ga kabaka. Kaba- 
ka nayogera nti Musalemu omwana 
omulamu, muwe omu kitiinda ne 
26 mu'ne kitindu. Awo omukazi nyi- 
na womwana omulamu nalyoka 
agamba kabaka, kubanga omwoyo- 
gwe gwaliimirwa omwinawe, nayo- 
gera nti Ai mukama wange, muwe 
ye omwana omulamu, 'so tomu'ta 
nakamu. Naye omulala nayogera 
nti Taliba wange newakuba'de o- 
27 wuwo; mumusalemu. Awo kabaka 
na'damu nayogera nti Mumuwe ye 
omwana omulamu, 'so temumu'ta 
28 nakamu: oyo ye nyina. Isiraeri 
yena nawulira omusango kabaka 
gwasaze; nebatya kabaka: kuba- 
nga balaba ' ngamagezi ga Katonda 
gali muye, okusalanga emisango. 


4 Awo kabaka Sulemani naba kaba- 
2 ka wa Isiraeri yena. Era bano be 
bakulu beyalina; Azaliya mutabani 

8 wa Zadoki, kabona; Erikolefu ne 
Akiya, batabani ba Sisa, abawandi- 
si Yekosafati mutabani wa Akiru- 

4 di, omu'jukiza ; ne % Benaya muta- 
bani wa Yekoyada ye yali omukulu 
we'gye; ne Zadoki ne Abiasali be 
5 bali bakabona; ne Azaliya muta- 
bani wa Nasani ye yali omukulu 
wabami; ne Zabudi mutabani wa 
Nasani ye yali kabona, b mukwano 

6 gwa kabaka; ne Akisali ye yali sa- 
akaki; ne “Adoniramu mutabani 





t nyi. 9, 11, 
12. 


“ 1 Basek. 
2. 35. 


42 Ram. 
15, 37. 


“<1 Basek. 


7 wa Abuda ye yali omusolōza. Era | 914 


Sulemani yalina abami kumi na ba- 
biri abaknlira Isiraeri yena, aba- 
labiranga kabaka TE na ka ani 
ye ebyokulya: buli muntu kyamu 
anira okusololeza omwezi gumu 

8 buli mwaka. Ne gano ge manya 
gabwe: Benikuli, munsi eyensozi 
9 eya Efulaimu : Benidekeri, mu Ma- 
kazi, ne mu Saalubimu ne mu Be- 
susemesi ne mu Eronubesukanani: 


1 BASEKABAKA. 


4. 10—5.9. 





“Ma. 3. 6, 
10. 


S lu. 9. 
Lub. 22.17. 
12 Byom. 
9. 25. 

i Lub. 15. 
18. 

k 1 Sam. 
10. 27. 
Zab. 72. 10. 


10 Benikesedi,mu Alu'bosi; Soko kyali 
41 kikye, nensi yona Eyekefera: Be- 


niabinadabu, mn kifo kyona ekigu- , 29 


lumivu Ekyedoli; ye yafumbirwa 

12 Tafasi muwala wa Sulemani: Baa- 
na mutabani wa Akirudi, mu Taa- 
naki ne Megi'do, Nebesuseani ekiri 
ku ma'bali Gezalesani, wansi We- 
yezuleeri, okuva ku Besuserni oku- 
tuka ku Aberumekola, okuita ku 

13 Yokumeamu : Benigeberi, mu La- 
mosugireadi; ebibuga bya Yairi mu- 
tabani wa Manase ebiri mu Girendi 
byali bibye ; esaza Alugobu eriri mu 
Basani lyali lirye, ebibuga ebinene 
nkāga “ebyalina bugwe nebisiba 

14 ebyebikomo : Akinadabu mutabani 

15 wa I'do, mu Makanaimu: Akimaazi, 
mu Nafutali ; naye yafumbirwa Ba- 

16 semasi muwala wa Sulemani : Baa- 
na mutabani wa Kusai, mu Aseri 

17 ne mu Bealosi: Yekosafati muta- 

18 bani wa Palua, mu Isakali: Simei 
mutabani wa Era, mu Benyamini : 

19 Geberi mutabani wa Uli, munsi ya 
Gireadi, “tensi ya Sikoni kabaka 
Wabamoli ne Ogi kabaka Webasa- 
ni; naye (yali) mwami ye'ka eyali 

20 munsi. Yuda ne Isiraeri bali ba- 
ngi, /ngomusenyu oguli ku 'tale 
lyenyanja obungi, nga balya era 
nga banywa era nga basanyuka. 

21 Awo 9 Sulemani nafuga obwaka- 
baka bwona okuva ku iMu'ga oku- 
tuka kunsi Eyabafirisuti. nokutuka 
ku nsalo Eyemisiri: 4 baletanga e- 
birabo, nebawereza Sulemani ena- 

22 ku zona ezobulamubwe. Awo ebyo- 
kulunaku olumu byebasololezanga 
Sulemani byali ebigero ebyobu'ta 
obulingi amakumi asatu, nebigero 

23 ebyobu'ta nkaga; ente eza sava ku- 
mi, nente ezava mu 'dindiro ama- 
kumi abiri, nendiga kikumi, obuta- 
'sako njaza na mpewo na nangazi 

94 na nkoko zebasavuwazānga. Ku- 
banga yafuginga ensi yona eri 
emitala weno Womu'ga, okuva ' Eti- 

. fusa okntūka Egaza, ngafuga baka- 
baka bona abali emitala weno Wo- 
mu'ga: era ™ yalina emirembe enjui 

25 zona okumwetêlola. Yuda ne Isi- 
raeri yena nebatula mirembe, ? buli 
muntu wansi womnzabibugwe no- 
mutinigwe, ° okuva Edani okutūka 
Ebeernseba, emirembe gyona egya 

26 Sulemani. Era Snlemani yalina 
? ehisibo byembalasi obukumi buna 
olwamagalige, nabasaja abebagala 
embalisi kakumi mwenkumi biri. 

27 Abimi abo nebalabiranga kabaka 
Sulemani nabo bona aba'ja ku me- 
za ya kabaka Sulemani ebyokulya, 
buli muntu mu mwezigwe: teba- 
ganyinga kintu kyona kubulawo. 

28 Era biletanga ne saviri nesubi 
olwembalasi nensolo ezembiro mu 
kifo (abami) gyebali, buli muntu 


ngomulimu bwegwali gweyalagi- 
rwa. 


r Katonda nawa Sulemani amage- |” 1 Basek. 
zi nokutegera kungi nyo, nomwoyo | 222 
omukulu, ngomusenyu oguli ku 'ta- 

30 le lyenyanja. Amagezi ga Sulema.- 
ni negakira amagezi gona 4 agabana |” Balam. 
bebuvanjuba, f namagezi gona Age- Eik R 

31 misiri. Kubanga "yakira abantu | <] Basek | 
bona amagezi; yakira 'Esani O- |3 12 
mwezulaki ne Kemani ne Kalukoli | 7! Brom 
ne Daluda, batabani ba Makoli: | Zab. a 
erinyalye neryitikirira mu mawi. | Ebisoka 

32 nga gona agetolode. Nayogera 
engero enkumi satu: nenyimbaze 

33 zali lukumi mu tano. Nayogera ku 
miti, okuva ku muvule oguli ku Le- 
banoni okutūka ku ezobu amera ku 
bugwe: yayogera ne ku nsolo ne- 
nyonyi nebyewalula nebyenyanja. 

34 Awo newa'ja kn mawinga gona o- 
kuwulira amagezi ga Sulemani, nga |” 1 Basek. 
bava eri y bakabaka bona abensi, | hina, 
abali bawuli'de ku magezige. pah 

Awo Kiramu kabaka Wetulo natu- 
ma aba'dube eri Sulemani; kuba- 
nga yawulira nga bamufuseko ama- 
futa okuba kabaka mu kifo kya ki- 
tawe: akubanga Kiramu obwe'da | “28am.5 

2 yayagalānga Daudi. >Sulemani nā- | Jl, 

3 tumira Kiramu ngayogera nti Oma- | 2 Bom. 2 
nyi Daudi kitange nga teyainza | 518 
kuzimbira linya lya Mukama Kato- 
ndawe enyumba colwentalo eza- | “1 Byom. 
mwetõlõla enjui zona, okutusa Mu- | 2523 
kama lweyabateka wansi webigere- 

4 bye. Naye kakano Mukama Kato- 
nda wange ampa'de “emirembe | 41 Bask. 
enjui zona; tewali mulabe newa- |} Brom 

5 kuba'de akabi aka'ja. Era, laba, 229. 
ntese'za okuzimbira erinya lya Mu- 
kama Katonda wange enyumba, 
nga Mukama bweyagamba Daudi 
kitange nti Mutabaniwo gwendi- 
teka ku ntebeyo mu kifokyo “ya- (93 Ryom 
lizimbira erinya lyange Ka lan B. 6 


6 Kale 'no lagira bantemere emi- 
vule ku Lebanoni; naba'du bi- 
nge banabanga wamu naba'dubo 
era ndikuwa empcra olwaba'dubo 
nga byona bwebiriba byoligamba: 
kubanga omanyi nga ku'fe tekuli 
nomu alina amagezi okutema emiti 

7 okwenkana Abesidoni. Awo olwa- 
tuka Kiramu bweyawulira ebiga- 
mbo bya Sulemani, nasanyuka nyo 
nayogera nti Mukama yebazibwe 
lero awa'de Dandi omwina owa- 
magezi okufuga e'gwanga lino eku- 

8lu. Awo Kiramu nitumira Sule- 
mani ngayogera nti Mpuli'de bso- 
ntumi de: nakolanga byona byoya- 
gala ebyemiti egyemivule nemiti 

9 egyemiberosi. Aba'du bange bali- 
gi'gya ku Lebanoni nebagiserenge- 
sa ku nyanja: era ndigisengeka 
okuba ebitindiro okuita ku nyanja 





6. 10—6. 21. 


1 BASEKABAKA. 


287 





b 1 Basek. 





41 Basek. 
T. SAS 


okugenda mu kifo kyolindaga, era 
ndiragira okugisumululira eyo, nā- 
we oligiwebwa : era olikola kyenja- 
gala / bwonowanga e'mere eyabo- 

10 munyumba yānge. Awo Kiramu 
nāwa Sulemani emiti egyemivule 
nemiti egyemiberosi nga byona 

11 bwebyali byeyayagala. Sulemani 
nawa Kiramu ebigero byeng'ano 
obukumi bubiri okuba e'mere eya- 
bomunyumbaye, Ynamaluta ama- 
longöfu ebigero amikumi abiri: 
bwatyo Sulemani bweyawanga Ki- 

12 ramu buli mwaka. Mukama nawa 
Sulemani amagezi, inga bweyamu. 
sūbiza ; newaba emirembe eri Kira- 
mu ne Sulemani ; nebalagāna enda- 
gano bombi. 

13 Awo kabaka Sulemani t ngsolōza 
abantu mu Isiraeri yena; abasolō- 
zebwa nebaba abasaja obukumi bu- 

14 satu. Nabasindikanga Erebanoni, 
buli mwezi kakumi mu mpalo: ba- 
malinga omwezi ku Lebanoni, ne- 
myezi ebiri ewabwe: era ! Adoniya 

e yali omugabe wabo abasoloze- 

15 bwa, Era Sulemani yalina ™ obun- 
kumi musānvu abasitulanga emigu- 
gu, nobuknmi munana abātemerā- 

16 nga ku nsozi; obuta'sako bāmi ba 
Sulemani ” gbakulu abalabirira o- 
mulimu, enkumi satu mwebikumi 
bisatu, °abāfuga abantu abākola 

17 omulimu. Kabaka nalagira ? neba- 
tema neba'gyayo amainja amanene, 
amainja agomuwendo oming, oku- 
'sawo emisingi gyenyumba namai- 

18 nja amabaje. Abazimbi ba Sule- 
mani nabazimbi ba Kiramu Naba- 
gebali nebagalongosa, nebategeka 
Si namainja okuzimba enyu- 
m 


Awo olwatuka mu 1 mwaka ogwe- 
bina mu kinana abana ba Isiraeri 
nga bamaze okuva munsi Yemisiri, 
mu mwaka ogwo kuna Sulemani 
kasoke'de afuga Isiraeri, mu mwezi 
Zivu gwe > mwezi ogwokubiri, ni- 
tanula okuzimba enyumba ya Mu- 
2 kama. “Nenyumba kabaka Sule- 
mani gyeyazimbira Mukama. obu- 
wanvu bwayo bwali emikono nkaga, 
nobugazi bwayo (emikono) amaku- 
mi abiri, nobugulumivu bwayo emi- 
3 kono amakumi asatu. Nekisasi 
(ekiri) mu maso geyekalu yenyu- 
mba, obuwanvu bako bwali emi- 
konoamakumi abiri, ngobugazi bwe- 
nyumba bwebwali: obugazi bwa- 
kyo mu maso genyumba bwali emi- 


6 


6 ku'bali okwetolola : enju eyawansi 
obugazi bwayo emikono etino, neya 
wakati obugazi bwayo emikono mu- 
kaga, neyokusatu obugazi bwayo 
emikono musānvu: kubanga (ku ki- 
senge) kyenyumba ebweru okweto- 
lola yasalako ° (emiti) gireme oku- 

7 kwata mu kisenge kyenyumba. Ne- 
nyumba bwebali bagizimba /Jyazi- 
mbibwa namainja agalongosezwa 
gyebagabajira: 'so tewali nyondo 
newakuba'de emba'zi newakuba 46 
ekintu kyona ekyekyuma ekyawuli- 
rwa mu nyumba bwebali bagizi- 

8 mba. Olugi olwebisenge ebyoku- 
'bali ebya wakati lwali ku lui olwa- 


dyo olwenyumba: nebalinyiranga | 


ku madala agenyolanyola okugenda 
mu (bisenge) Wa wakati, nebava 
mu bya wakati nebagenda mu byo- 
9 kusatu. Bwatyo bweyazimba enyu- 
mba, nagimala; enyumba nigibi- 
'kako emiti nembawo ezemivule. 
10 Enyumba yona nagizimbako enju, 
buli nju obugulumivu bwayo emi- 
kono etano: nezesigama ku nyu- 
mba nemiti gyemivule. 
1) Ekigambo kya Mukama neki'jira 
12 Sulemani nga kyogera nti Ebyenyu- 
mba eno gyozimba, 7 bwonotambu- 
liranga mu mateka gange notukiri- 
za emisango gyange, nokwata ebi- 
ragiro byange byona oknbitambuli- 
rangamu: kale nanywezanga eki- 
gambo kyange niwe, ikyenngamba 
13 Dandikitawo. Era? nābčrānga mu 
bana ba Isiraeri, '’sō 'sirekenga ba- 
ntu bānge Isiraeri. 
14 Awo Sulemani nazimba enyumba 
15 nagimala. Nazimba ebisenge bye- 
nyumba munda nemiti gyemivule ; 
okuva wansi wenyumba okutūka 
ku bisenge ebyomukasolya, nābibi- 
'kako munda emiti: newansi we- 
nyumba nayalirawo embawo ezemi- 
16 berosi. Nazimba emikono abiri mu 
njui ezenyumba ezenyuma nemba- 
wo ezemivule okuva wansi okutūka 
ku bisenge: yazimba muyo munda 
okuha awaimibwa okwogera okuba 
17 mawatukuvu enyo. Nenyumba ye 
yekalu (eri) mu maso (gawaimibwa 
okwogera), (obuwānvu bwayo) bwa- 
18 li mikono amakumi ana. Ne ku 
nyumba munda kwaliko emivule 
egyayolehwako entibwa nebimuli 
ebyanjulukuse: byona byali bya 
mivule: tewali 'jinja eryalabika. 
19 Nategeka awaimibwa okwegera wa- 
kati mu nyumba munda. okutekamu 
sanduko eyendagano ya Mnkama. 


4 kono kumi. Nikola mu nyumba; 20 Ne munda wawaimibwa okwogera 


ebituli ebyomulimu omuluke obuta- 
5 bi'kulwa. Ne ku kisenge kyenyu- 
mba nazimbako enju okwetolola, 
ku bisenge byenyumba okwetõlöla, 
ebyeyekalu era “nebyawaimibwa o- 
kwogera; nakolawo ebisenge ebyo- 


mwalimu (e'banga) eryemikono a- 
maknmi abiri obuwanvu, nemikono 
amakumi abiri obucazi, nemikono 
amakumi abiri obugnlumivu bwa- 
lyo: nabi'kako zabu cnongofu: 
21 ekyoto nakibi'kako emivule. Awo 


1 Barek. 7. 


60; 4.6. 
2 Byom. 3, 
8 neb. 













a Kur. 20. 
1 neb. 


° Kuv. 37. 
7 neb. 

2 Byom.3. 
10 neb. 








































P Ez.41.24 


r 1 Basoek. 
7.12 


“lu. 1. 






1 BASEKABAKA. 


Sulemani nabi'ka ku nyumba mu- 
nda ezibu enongofu: natimba emi- 
kufu egya zabu mu maso gawai- 
mibwa okwogera: nabi'kako zabu. 
22 Enyumba yona nagibi'kako ezabu, 
okutiisa enyumba yona Iweya'gwa : 
era #nekyoto kyona ekyawaimibwa 
23 okwogera nakibi'kako ezabu. Era 
awaimibwa okwogera nakolawo 
obakerubi babiri abemiti egyemi- 
zeituni, buli kerubi obuwanvubwe 
24 emikono kumi. Nekiwawatiro eki- 
mu ekya kerubi kyali emikono eta- 
no, nekiwawatiro ekyokubiri ekya 
kerubi emikono etano : ekiwawatiro 
ekimu wekikoma ne ki'nakyo weki- 
koma, e'banga lyali emikono kumi. 
25 No kerubi owokubiri yali emikono 
kumi: bakerubi bombi ekigero kya- 
26 bwe kimu nembala yabwe emu.: Ke- 
rubi omu obugulumivubwe bwali 
emikono kumi, nobwa kerubi owo- 
27 kubiri bwebutyo. Nateka bakerubi 
mu nyumba eyomunda: nebiwa- 
watiro bya bakerubi byali bibambi- 
'dwa bwebityo ekiwawatiro kyomu 
nokukwata nekikwata ku kisenge 
erni, nekiwawatiro kya kerubi owo. 
kubiri nekikwata ku kisenge erui; 
nebiwawatiro byabwe nebikwataga- 
28 nira wakati wenyumba. Bakerubi 
29 nababi'kako zabu, Nayola ku bise- 
nge byona ebyenyumba okwetolola 
enjola eza bakerubi nenkindu nebi- 
muli ebyanjulukuse, munda nebwe- 
30 ru. Ne wansi wenyumba nabi'kako 
31 zabu, munda nebweru. Nawaingi- 
rirwa awaimibwa okwogera nako- 
lawo enzi'gi ezemiti egyemizeituni ; 
akabuno nemifubeto byali kitindu 
82 kya kutino (kya kisenge). Awo 
(nakola) enzi'gi biri ezemiti egyemi- 
zeituni; nazolako enjola erubi 
nenkindu nebimuli ebyanjulukuse, 
nazibi'kako zabn; nayalira zabu 
33 ku bakerubi ne ku nkindu. Era 
bwatyo nakolera omuzigo ogwa wa- 
nkaki wa yekalu emifubeto gya 
mizeituni, ku kitundu (kyekisenge) 
ekyokuna; nenzi'gi biri za miba 
34 rosi; embawo zombi ezolu'gi olumu 
P nga zikyuka, nembawo zombi ezo- 
35 lu'gi olwokubiri nga zikyika. Na- 
yolako bakerubi nenkindu nebimuli 
ebyanjulukuse: nabibi'kako zabu 
eyanyigirizibwa ku mulimu ogwe- 
36 njola. Nazimba olu'gya olwomunda 
rnembu satu ezamainja amabaje, 
87 nolubu olwemiti egyemivule. Ne- 
ba'siwo emisingi gyenyumba ya 
Mukama smun mwaka ogwokuna, 
38 mu mwezi Zivu. Ne mu mwaka 
ogwekumi nogumu, mu mwezi Buli, 
gwe mwezi ogwomunana, nebamala 





SULEMANI namala ? emyaka kumi 


7 


azimba enyumba eyekibira kya 
banoni: obuwanvu bwayo bwali 
emikono kikumi, nobugazi bwayo 
emikono amakumi atāno, nobugu- 
lumivu bwayo emikono amakumi 
asatu, kumbu nya ezempagi ezemi- 
vule, emiti egyemivule nga ziri ku 
3 mpagi. Nebi'kibwako wa'gulu e- 
mivule ku mikikiro ana mwetano 
egyali ku mpagi; buli lubu kumi 
4 natāno. Era waliwo embu satu 
ezitunulirwamu, nekituli nga kyo- 
lekera kituli ki'nakyo mu nyiriri 
b satu. Era emizigo gyona nemi- 
fubeto nga gyenkanaukana okutu- 
nulirwamu: nekituli kyayolekera 
6 kituli ki'nakyo mu nyiriri satu. Na- 
kola ekisasi nempagi: obuwanvu 
bwakyo bwali emikono amakumi 
atano, nobugazi bwakyo emikono 
amakumi asatu; ne mu maso gazo 
kisasi: ne mu maso gazo mpagi 
7 na miti minene. Nakola ekisasi 
kyentebe wabanga aima okusalanga 
emisango, kye kisasi ekyemisango : 
era kyabi'kibwako emivule okuva 
8 wansi okutuka ku buzizi. Nenyu- 
mbaye gyabanga atiilamu, olu'gya 
olulala munda wekisasi, yali ya 
mulimu gumu na guli. Era nako- 
lera muwala wa Falao enyumba, 
[Sulemani “gweyali afumbi'dwa, ) 
9 okufanana ngekisasi ekyo. Ezo 
zona zali za mainja ga muwendo 
mungi, ga mainja mabaje, nga bwe- 
gagerebwa agasalibwa ne misome- 
no, munda nebweru,okuva ku musi- 
ngi okutūka ku mainja aga wa'gulu, 
era bwegatyo nebweru okutuka ku 
10 lu'gya olukulu. Nomusingi gwali 
gwa mainja ga muwendo mungi, 
amainja amavene, amainja age- 
mikono kumi, namainja agemikono 
11 munana. Ne wa'gulu waliwo amai- 
nja agomuwendo omungi, amainja 
amabaje, nga bwegagerebwa, nemi- 
12 ti egyemivule. Nolu gya olukulu 
olwetolo'de lwalina dembu satu 
ezamainja amabaje, nolubu lwemiti 
egyemivule; ngolu'gya olwomunda 
olwenyumba ya Mukama, nekisasi 

kyenyumba. 
13 Awo kabaka Sulemani natuma 
14 na'gya Kiramu mu Tulo. Yali 
mwana wa mukazi 'na'mwandu 
e owomukika kya Nafutali, ne /ki- 


tawe yali musaja Owetulo, omuwssi | 2 


Webikomo; era 7 ya'juzibwa ama- 
gezi nokutegera nobukabakaba, o- 

ukola emirimu gyona egyebikomo. 
Na'ja eri kabaka Sulemani, nakola 


enyumba mu bitiindu byayo byona, ' 15 omulimugwe gwona. Kubanga ya- 


era ngembala yayo yona bweyali. 
Bwatyo yamala emyāka musanvu 
okugizimba. 





wesa fempagi zombi ezebikomo, 
buli mpagi obugulumivu bwayo 


kemikono kumi na munana: no- 





6. 22—7. 15. 


nesatu ngazimba enyumbaye ye, | 3 
2 namala enyumbaye yona. Kubanga |1 


€1 Basek, 
S.L 


6. 38. 


| è 2 Byom. 
3. 13. 



























1) Basek. 
ea 




























7. 16-43. 





mugwa ogwemikono kumi nebiri 
16 gwetolola zombi ki'nemu. Nakola 
emitwe ebiri egyebikomo ebisanuse, 
okugiteka ku ntiko zempagi : omu- 
twe ogumu obugulumivu bwagwo 
bwali emikono etano, nomutwe 
ogwokubiri obugulumiva bwagwo 
17 emikono etano. Waliwo ebitimba 
ebyomulimu ogulukibwa, nemi'go 
egyomulimu ogwemikufu, okuba ku 
mitwe egyali ku ntiko zempagi; 
omusänvu bya ku mutwe gumu, 
nomusanvu bya ku mutwe ogwo- 
18 kubiri. Bwatyo bweyakola empagi; 
newaba embu biri ezokwetolola ku 
kitimba ekimu, okubi' ka ku mitwe 
egyali ku ntiko zempagi: era bwa- 
tyo bweyakola omutwe ogwokubiri. 
19 Nemitwe egyali ku ntiko zempagi 
i mu kisasi gyali gya mulimu gwa 
bimuli bya malānga emikono ena. 
20 Era ne wagulu waliwo emitwe 
ku mpagi zōmbi, kumpi nolnbuto 
olwalirana ekitimba: namakoma. 
mawanga gali ebikumi bibiri, mu- 
mbu okwetolola ku mutwe O- 
31 kubiri. Nasimba empagi ku kisasi 
kyeyekalu: nasimba empagi eya- 
dyo, nagitima erinya lyayo Yakini: 
nasimba empagi eya kono, nagi- 
22 tuma erinya lyayo Boazi. Ne ku 
ntiko zempagi kwaliko omulimu 
ogwebimuli ebyamalanga: bwegu- 
tyo omulimu gwempagi bwegwama- 


2Basek | 23 libwa. Nakola menyanja ensaniise 


ya mikono kumi okuva ku mu'go 
okutūka ku mu'go, nekulungirivu, 
nobugulumivu bwayo bwali emi- 
kono etino: era omugwa ogwemi- 
kono amakumi asatu gwagyetolola. 
24 Era wansi womu'go gwayo okwe- 
tolola waliwo Rentibwa ezagye- 
tolola, emikono kumi, nga zetolola 
enyanja enjui zona: entibwa zali 
mbau biri, ezasinisibwa yo bweya- 
25 saniisibwa. Yatūla okunte kumi 
nabiri, esatu nga zitunulira obuki- 
ka obwa kono, nesatu nga zitunu- 
lira obugwanjuba, nesatu nga zitu- 
nulira obakika obwadyo, nesatu nga 
zitunulira obuvanjuba: enyanja 
netekebwa kuzo wa'gnlu, amatako 
26 gazo zona nga gali munda. Nobu- 
gazi bwayo luta; nomu'go gwayo 
gwakolebwa ngomu'go gwekibya, 
ngekimuli kyamalanga: yagyamu 
27 P ensuwa enkumi biri. Nakola 
rentebe ekumi za bikomo; entebe 
emu obuwanvu bwayo emikono ena, 
nobugazi bwayo emikono ena, no- 
bugulumivu bwayo emikono esatu. 
28 Nomulimu gwentebe gwali bweguti : 
zaliko enkuluktimbi ; newaba enku- 
29 Inkimbi wakati wamadala: ne ku 
nkulukiimbi ezali wakati wamadala 
nekubako empologoma nente ne 
bakerubi; ne ku madala nekubako 
wa' gulu ekiterezebwako: ne wansi 


) BASEKABAKA. 


wempologoma nente newabawo e- 
30 migo egyomulimu ogulebeta. Na 
buli ntebe yaliko banamuziga bana 
abebikomo nebyomunkata ebyebi- 
komo: nebigere byayo ebiva bya- 
liko emisituliro: wansi wekinahbi- 
ywainu waliwo emisituliro egyasa- 
nusibwa, buli musituliro nga guliko 

31 emigo ku mbirizi zagwo. Nakamwa 
kayo munda womutwe ne wa'gulu 
gwal mukono gumu: nakamwa 
ayo kali kekulungirivu ngomulimu 
ogwekiterezebwako bweguli, muko- 
no kekitundu: era ku kamwa kayo 
kwaliko enjola, nenkulukūmbi zazo 
nga zesonga obutaba nekulungiri- 
82 vu. Ne banamnziga abana bali 
wansi wenkulukūmbi; nemikikiro 
gya banamuziga gyali mu ntebe: 
nobugulumivu bwa namuziga mu- 
83 kono kekitundu kyomukono. No. 
mulimu gwa namuziga gwali ngo- 
mulimu gwa namuziga we'gali : emi- 
kikiro gyako ne banamuziga bako 
namagulu gako nenkata zako byona 

84 byali bisaniise. Era waliwo emisi- 
tuliro ena ku nsõnda enya eza buli 
ntebe: emisituliro gyako gyali gya 

85 ntebe ye nyini. Ne ku ntiko yente- 
be kwaliko ekintu ekyekulungirivu 
obugulumiva bwanya kitindu kya 
mukono: ne ku ntiko yentebe emi- 
kono gyako nenkulukūmbi zako 
86 byali bwebityo. Ne ku bipānde 
byemikono gyako ne ku nkulukū- 
mbi zako nayolako bakerubi ne- 
mpologoma nenkindu, ngekigero 
bwekyenkana ekya buli ki'na kimu, 

87 emigo nga gyetolola. Bwatyo bwe- 
yakola entebe ekumi: zona bazisa- 
nūsa bumn, nekigero kimu, nemba- 

88 la emu. “Nakola ebinabirwamu 
kumi bya bikomo: ekinabirwamu 
ekimu kyagyamu ensuwa amaku- 
mi ana: na buli kinabirwamu kyali 
kya mikono ena: ne ku ntebe eku- 
mi ki'nemu nekubako ekinabirwa- 
89 mu ekimu. Nateka entebe, eta- 
no ku lni Iwenyumba olwadyo, ne- 
tano ku lui Iwenyumba olwa kono: 
tnāteka enyanja ku Ini Iwenyumba 
olwadyo ebuvanjuba, okutunulira 
40 obukika obwadyo. u Kiramu nāko- 
la ebinabirwamu nebijiko nebibya. 
Awo Kiramu namalira dala omuli- 
mu gwona gweyakolera kabaka Su- 
lemani mn nyumba ya Mukama: 
41 empagi zombi nebibya byombi e- 
byemitwe egyali ku ntiko zempagi ; 
nebitimba byombi ebyokubi'ka ku 
wbibya byombi ebyemitwe egyali 
42 ku ntiko zempagi; namakomama- 
wanga ebikumi bina agokubitimba 
byombi; embu biri ezamakomama- 
wanga za ku buli kitimba, okubi ka 
ku bibya byombi ebyemitwe egyali 

43 ku mpagi; nentebe ekumi nebina- 
birwamu ekumi ebyali ku ntebe; 









“9 Byom. 
4, 6. 


t2 Byom. 
4. 10. 


“2 Byom. 
4. 11-5.1. 


2 Byom. 
4. 12, 13. 






[o0 





1 BASEKABAKA. 


Fnyi.23,25. | 44 4 nenyanja emu nente ekumi nebiri 


, Yos. 13. 
27. 
a Yos.3.16. 


bed Wa 
bad 
@ 


“ 
A 
g 
4 


ei jah: 
PRF 
ti 


=a 
A 


45 ezali wansi wenyanja; nentamu ne- 
bisena nebibya : ebintu ebyo byona 
Kiramu byeyakolera kabaka Saule- 
mani mu nyumba ya Mukama byali 

46 bya bikomo bizigule. Mu lusenyi 
lwa Yoludani kabaka gyeyabisānū- 
siza, awali e'taka eryebūmba wa- 

47 kati 7z Wesu'kosi a Nezalesani. Bu- 
lemani nāleka ebintu byona (nga 
tabigeze), kubanga byali bingi nyo 
nyini: obuzito bwebikomo tebwa- 

48 tegerekeka. Sulemani nakola ebi- 
ntu byona ebyali mu nyumba ya 
Mukama: bekyoto ekya zabu “ ne- 
meza okwabanga demigati egyoku- 

49 laga, ya zabu; nebikondo, ku lni 
olwadyo bitano, ne ku lwa kono bi- 
tano, mu maso gawaimibwa okwo- 
gera, bya zabu nongofu ; “nebimu- 
li /nebyetabaza ne makasi, bya 

50 zabu; :nebikompe nebisalako ebi- 
siriza nebibya nebijiko nemumbiro, 
bya zabu nongofu; neng'ango eze- 
nzi'gi zenyumba eyomunda, #ekifo 
ekitukuvu enyo, era nezenzi'gi ze- 

51 nyumba, ye yekalu, za zabu. Bwe- 
pawe omulimu gwona kabaka Su- 
emani gweyakola mu nyumba ya 
Mukama negu'gwāwo. Sulemani 
naingiza ebintu ! Daudi kita we bye- 
yawonga, efeza nezabu nebintu, 
nibiteka mu mawanika genyumba 
ya Mukama. 


Awo 4 Sulemani nakung'anya a- 
baka'de ba Isiraeri nemitwe gyona 
egyebika, abakulu JI Time) ZA 
bakitabwe ezabana Isiraeri, eri 
kabaka Sulemani Eyerusalemi, bo- 
kulinyisa sanduko eyendagano ya 
Mukama nga bagi'gya “mu kibuga 
2 kya Daudi, Sayuni. Abasaja bona 
aba Isiraeri nebakung'anira eri ka- 
baka Sulemani ku 4mbaga, mu 
mwezi Esanimu, gwe mwezi ogwo- 
3 musanvu. Abaka'de bona aba Isi- 
raeri neba'ja, “bakabona nebasitula 

4 sanduko. Nebalinyisa sanduko ya 
Mukama, newema eyokusisinkani- 
rangamu, nebintu byona ebitukuvu 
ebyali mu Wema; ebyo bakabona 
5 Nabalevi An isa. Kabaka 
Sulemani nekibina kyona ekya Isi- 
raeri abali bakung'ani'de gyali bili 
wamu naye mu maso ga sanduko, 
J nga bawayo endiga nente ezitaba- 
lika newakuba'de okuga'tika olwo- 
6 bungi. Bakabona nebaingiza sa- 
ndnko eyendagano ya Mukama # mu 
kifo kyayo, awaimibwa mu nyumba 
okwogera, mu “kifo ekitukuvu e- 
nyo, wansi webiwawatiro bya ba- 
7 kerubi. Kubanga bakerubi bābā- 
mba ebiwawatiro byabwe ku kifo 
kya sanduko, bakerubi nebabi'ka 
ku sanduko nemisituliro gyayo wa- 

8 'gulu. Era lemisituliro gyali miwa- 


nvu bwegityo emisa gyemisituliro 
nokulaba nagiraba aima mu kifo 
ekitukuvu mu maso gawaimibwa 
okwogera; naye aima ebweru nga 
9 tagiraba : era giri eyo ne lero. Te- 
wali kintu mu sanduko wabula #e- 
bipande byombi ebyamainja Musa 
byeyatekamu ku Kolebu, "Mukama 
bweyalagana endagano nabana ba 
Isiraeri, bwebāva munsi Yemisiri. 

10 Awo olwatuka bakabona bwebama- 
la okuva mu kifo ekitukuvu, ekire 
o neki'jaza enyumba ya Mukama, 

11 bakabona nokuinza nebatainza kui- 
mirira okuwereza olwekire: kuba- 
nga ekitibwa kya Mukama nga ki- 
'juzi'za enyumba ya Mukama. 

12 PAwo Sulemani nagamba nti Mu- 
kama yayogera nganaberanga "mu 

13 kizikiza ekiku'te. Mazima °% nkuzi- 
mbi'de enyumba eyokuberingamu, 
tekifo kyonotulangamu emirembe 

14 gyona. Awo kabaka nakyisa ama- 
soge, “nasabira ekibina kyona e- 
kya Isiraeri omukisa ; ekibina kyo- 

15 na ekya Isiraeri nekiimirira. Nä- 

ogera nti %Mukama yebazibwe, 
Katonda wa Isiraeri, Y eyayogera 
nakamwäke ne Daudi kitange, no- 
kutūkiriza akitiakiri za nomukono- 

16 gwe, ngayogera nti Okuva ku luna- 
ku lwena'gyirako abantu bange Isi- 
raeri mu Misiri, seroboza kibu- 
ga kyona mu bika byona ebya Isi- 
raeri okuzimba enyumba, #erinya 
lyänge liberenga omwo; naye ne- 
roboza 4 Daudi okuba omukulu wa- 

17 bantu bange Isiraeri. Era b kyali 
mu mutima gwa Daudi kitange 0- 
kuzimba enyumba olwerinya lya 
Mukama, Katonda wa Isiraeri. 

18 Naye Mukama nägamba Daudi ki- 
tinge nti Kubanga kyali mu muti- 
magwo okuzimba enyumba olweri- 
nya lyange, wakola bulingi kuba- 

19 nga kyali mu mutimagwo : era cna- 
ye tolizimba nyumba; naye muta- 

aniwo aliva mu ntumbwezo, oyo 
yalizimba enyumba olwerinya lyā- 

20 nge. Era Mukama anyweze'za eki- 
gambokye kyeyayogera; kubanga 
'nze nyimuki de mu kifo kya Daudi 
kitinge, nga ntu'de ku ntebe ya 
Isiraeri, nga Mukama bweyasiibiza, 
era nzimbye enyumba olwerinya 
lya Mukama, Katonda wa Isiraeri. 

21 Era ngeze omwo ekifo ekyesandu- 
ko, omuli dendagāno ya Mukama, 
gyeyalagana ne bajaja ba'fe, bwe- 
yaba'gya munsi Yemisiri. 

22 Sulemani “nziimirira mu maso 
gekyoto kya Mukama ekibina kyo- 
na ekya Isiraeri nga webali, / naya- 
njuluza emikonogye eri e'gulu: 

23 nayogera nti Ai Mukama, Katonda 

wa Isiraeri, vtewali katonda akufa- 

nana 'gwe, mu 'guln wa'gulu newa- 

kuba'de kunsi wansi; fakwata e- 





21; 40. A). 
Beh. 9.4 
“ Kur. H. 
wi. 

Ma. 4 13. 
° Kur. 440. 
H, 35. 

2 Byom. 5 
11-14. 

P 2 Rym. 
6. 1-79. 

r Zab 97.2 
s2 Sam. T. 
13. 

t Kur. 15. 
17. 

"2 Sam6 
18. 

” Luk. 1. 
88. 

Y2 Ram. "7. 
b, 4, 2 
“la. 29. 
41 Sam. 
16. 1. 

2 Sam. 7.8. 
è 2 Sam. 
7.3 

“a Ram. 7. 
6, 12, 23. 

1 Basek. 5. 









8. 24-48. 


1 BASEKABAKA. 





ndagano nokusisira eri aba'dubo, 
abatambulira mu masogo nomuti- 
24 ma gwabwe gwona: eyakwata ekyo 
kyewamusubiza eri omu'duwo Dau- 
di kitānge: wewawo, wayogera na- 
kamwako, nokutiikiriza okitiikiri za 
nomukonogwo, nga bwekiri lero. 
25 Kale 'no, ai Mukama, Katonda wa 
Igiraeri, kwata ekyo kyewasibiza 
eri omu'duwo Daudi kitange ngo- 
yogera nti Tewakubulenga musaja 
mu maso gange owokutiila ku nte- 
be ka Isiraeri; kyo'ka abanabo 
bwebanegenderezanga e'kubo lya- 
bwe okutambuliringa mu maso 
gange, nga 'gwe bwewatambulira- 
26 nga mu maso gange. Kale 'no, ai 


audi kitinge. 
27 Naye Katonda anaberanga kunsi 


19 Byom. mazima dala? laba, ke'gulu?ne'gu- 
TK lu lye'gulu teriinza kukugyamu : 
Bik. 7. 9; kale enyumba eno gyenzimbye nga 


17. M. 28 teriinza na katono! Naye 'siyo 
omwoyogwo eri okusaba kwomu- 
'duwo, neri okwegairirak we, ai Mu- 
kama Katonda wānge, okuwulira 
okukāba nokusaba omu'duwo kwa- 

29 sabira mu masogo lero; amasogo 
gazibukenga eri enyumba eno emi- 
sana nekiro, eri ekifo kyewayoge- 
rako nti m Erinya lyange linabera- 
nga omwo: okuwulira okusaba o- 
muduwo kwanasabanga ngatu- 

30 nulira ekifo kino. Era wulira 
'gwe okwegairira kwomu'duwo, 
nabantubo Isiraeri, bwebanasaba- 
nga nga batunulira ekifo kino: 
wewawo, wulira 'gwe ngoima mu 
'gulu ekifo kyoberangamu; era 

31 bwowulira sonyiwa. Omuntu bwa- 


nayonona mu'ne, nebamu'sako 
a ekirairo damu. na'ja nalai- 
rira mu maso gekyotokyo mu nyu- 
32 mba eno; kale owuliranga ngoima 
mu 'guln, okole osalire aba'dubo 
omusango, ?okusinga sababi okule- 
ta e'kubolye ku mutwegwe ye; era 
ngowa abatūkirivu obutūkirivu, o- 
kumuwa ngobutūkirivubwe bwebu- 
33 li. PAbantubo Isirreri bwebana- 
kubibwānga nebagwa wansi mu 
maso gabalabe, kubanga bakwono- 
nye; ”bwebanākukyūkirānga nate 
nebātula erinyalyo nebasaba neba- 
34 kwegairirira mu nyumba eno: kale 
owulirānga gre neo ma mu 'gulu, 
osonyiwe ekibi kyabantubo Isiraeri, 
obakomyewo munsi gyewawa baja- 
35 ja babwe. #E'gula bwerina'galwa- 
ngawo, 'songa tewali nkuba, kuba- 
nga bakwononye ; bwebanisabanga 
nga batunulira ekifo kino nebatula 
erinyalyo nebakyiika okuleka ekibi 
i 36 kyabwe, bwobabonyabonyānga: ka- 
| le owuliranga 'gwe ngoima mu 'gu- 
lu osonyiwe ekibi kyaba'dubo na- 





bantubo lsiraeri, t bwobaigiriza e- 
'kubo ediingi lyebaba batambulira- 
mu; owereze enkuba kunsiyo gye- 
wawa abantubo okuba obusika. 
87 v Bwewanabinga munsi enjala, 
bwewanabanga kawumpuli, bwe- 
wanabanga okugengewala oba bu- 
kuku, enzige oba kawuka : abalabe 
babwe bwebanäbazingizānga munsi 
eycbibuga byabwe; kawumpnli ne- 
bwanafanananga atya, nendwa'de 
88 nebwenefanananga etya; kyona 
kyona omuntu yena kyanasabinga 
era kyona kyanegairiranga, oha a- 
bantubo bona Isiraeri, abalimanya 
buli muntu endwa'de eyomumuti- 
magwe ye, nayanjuluza emikonogye 

39 eri enyumba eno: kale owuliranga 
"gwe ngoima mu ‘gulu ekifo kyobe- 
rAngamuosonyiwe okole osasule bu- 

li muntu ngamakuboge gona bwe- 

i, 'gwomanyiko omutimagwe ; 
kubanga 'gwe, 'gwe we'ka, w'gwo- 
manyi emitima gyabana babantu bo- 
40 na:) balyoke bakutye v enaku zona 
zebanamalanga munsi gyewawa ba- 

41 baja ba'fe. Era gama NAE Wanga 
atali wa mu bantubo Isiraeri, bwa- 
navanga munsi eyewala olwerinya- 

42 lyo; [kubanga iwulira ebyeri- 
nyalyo ekulu #nengalozo ezamānyi 
nomukonogwo ogwagololwa;! bwa- 
na'janga nasaba ngatunulira enyu- 
48 mba eno; owuliranga 'gwe ngoima 
mu” gulo ekifo kyoberangamu okole 
nga byona bwebiri omu'na'gwanga 
byakukabira ; aamawānga gona a- 
gokunsi balyoke bamanye erinya- 
lyo, è okukutya ngabantubo Isiraeri 
bwebakutya, era bamanye ngenyu- 
mba eno gyenzimbye etimi'dwa 
44 erinyalyo. Abantubo bwebanata- 
balanga abalabe bābwe mu 'kubo 
Iyona lyonobatumānga nebasaba 
Mukama nga batunulira ekibuga 
kyeweroboza nenyumba enzi- 
45 mbi'de erinyalyo: kale ownliranga 
'gwe ngoima mu 'gulu okusaba 
kwabwe nokwegairira kwābwe o- 
46 woze ensonga yabwe. Bwebana- 
kwononanga |“ kubanga tewali mu- 
ntu atayononanga) nobasunguwa- 
lira nobagabula eri abalabe noku- 
twala nebabatwala nga basibe dmu- 


nsi eyabalabe oba wala oba kumpi; | 36 


47 “naye bwebana'jukiriranga munsi 
gyebatwālibwa nga basibe neba- 
kyuka nebakwegairirira munsi ya 
bo ababatwala nga basibe nga bo- 
gera nti /Twayõnōna netukola e- 
byobubambavu, twagira ekye'jo; 

48 9 bwebanakomangawo gyoli nomu- 
tima gwabwe gwona nememe ya- 
bwe yong munsi yabalabe babwe 
abibatwala nga basibe, nebakusaba 
nga í batunulira ensi yabwe gyewa- 
wa bajaja babwe, ekibuga kyewero- 
boza nenyumba gyenzimbi'de eri- 


291 


t Zah. 27. 
1); 86. 11. 


“ Lev. 4. 

16, 25, 26. 

Ma ws. ul, 
22, 27, A, 

42, 


2 Byom. 
20. 9. 


“Zab.11.4. 


Y Ma. 12.2. 


" Ma. 3. 4. 


“4 Yos 4%. 


6 Zab. 102. 
15, 16. 


“1 Yok. 1. 
8, 10. 


d Lev. 28. 
. 44. 
Ma. 28. 38, 
614. 

“ Lev. 28. 
40. 


S Nek. 3.6. 
Zab. 106.6, 


8 Yer. 299. 
12-14. 


í Dan.6.10, 





° Kuv. 19. 
5,6 ; 33. 16. 
Ma. 9. 28, 
29; 142. 


P 2 Byom. 
6. 13, 


? lu. 14. 


? Zab. 119. 
36. 





WAA 


1 BASEKABAKA. 


49 nyalyo; kale ownlirānga 'gwe oku- 
saba kwabwe nokwegairira kwabwe 
ngoima mu 'gulu ekifo kyoberanga- 

50 mu owoze ensonga yabwe; osonyi- 
we abantubo abakwononye nokuso- 
bya kwabwe kwona kwebakusobya ; 
kobawe okusasirwa mu maso gabo 
ababatwala nga basibe, babasasire: 

51 kubanga ! be bantubo era bwe busi- 
kibwo bwewa'gya mu Misiri, ™ wa- 

52 kati mu kikomi ekyekyuma; tama- 
sogo gazibukenga eri okwegairira 
kwomu'duwo neri okwegairira kwa- 
bantubo Isiraeri okubawuliranga 

53 buli bwebanakukabiranga. Kuba- 
nga wabawula mu mawanga gona 
ngokunsi okuba obusikabwo, ° nga 
bwewayogera nomukono gwa Musa 
omu'duwo, bwewa'gya bajaja ba'fe 
mu Misiri, ai Mukama Katonda. 

54 Awo olwatuka Sulemani bweya- 
mala okusaba ebyo byona nokwe- 
gairira eri Mukama, nagolokoka 
nava mu maso gekyoto kya Muka- 
ma nava P ku mavivige geyali afa- 
kami'deko, ngayanjuluzi za enga- 

55 loze eri e'gulu. Naimirira ” näsa- 
bira ekibina kyona ekya Isiraeri 
omukisa ne'dobozi 'dene ngayogera 

56 nti Mukama yebazibwe awa'de aba- 
ntube Isiraeri okuwu'mula, nga 
byona bwebiri byeyasibiza ; tewali 
kigambo na kimu kibuze ku birūngi 
byeyasubiza nomukono gwa Musa 

57 omu'duwe. Mukama Katonda wa- 
'fe aberenga na'fe nga bweyabānga 
ne bajaja ba'fe; aleme okutuleka 

53 newakuba'de okutwabalira: #alyo- 

.ke akyuse emitima gya'fe gyali 
okutambuliranga mu makuboge go- 
na nokukwatanga ebiragirobye na- 
matekage nemisangogye byeyalagi- 

59 ra bajaja ba'fe. Nebigambo byange 
bino byenegairide mu maso ga 
Mukama biberenga kumpi Mukama 
Katonda wa'fe emisana nekiro, 8- 
woze ensonga yomu'duwe nensonga 
yabantube Isiraeri, nga buli lunaku 

60 bwerunayagalanga: 'amawanga go- 
na agokunsi bamanye nga 4 Muka- 
ma ye Katonda; tewali mulala. 

61 Kale omutima gwa'mwe gube w mu- 
tukirivu eri Mukama Katonda wa'fe 
okutambuliranga mu matčkage no- 
kukwatanga ebiragirobye nga lero. 

62 y Awo kabaka ne Isiraeri yena wa- 
mu naye nebawayo sadaka mu maso 

63 ga Mukama. Sulemani nawayo 
okuba sadaka eyebiwebwayo olwe- 
mirembe byeyawayo eri Mukama 
ente obukumi bubiri mwenkumi 
biri nendiga kasirivu mwobukumi 
bubiri. Bwebatyo kabaka nabāna 
ba Isiraeri bona nebawonga enyu- 

64 mba ya Mukama. Ku lnnaku olwo 
kabaka kweyatukuliza wakati wo- 
lu'gya olwali mn maso genyumba 

ya Mukama; kubanga eyo gyeya- 





werayo ekiwebwayo ekyokebwa ne- 
kiwebwayo ekyobu'ta namasavu ge- 
byo ebiwebwayo olwemirembe ; ku- 
banga #ekyoto ekyekikomo ekyali 
mu maso ga Mukama kyali kiinze 
obutono ekiwebwayo ekyokebwa 
nekiwebwayo ekyobu'ta namasavu 
gebiwebwayo olwemirembe nebita- 
'gyako. Awo Sulemani nafumba 
a embaga eyo mu biro ebyo ne Isi- 
raeri yena wamu naye, ekibina eki- 
nene, okuva ! awaingirirwa Ekama- 
si okutuka ku c ka'ga Akemisiri, mu 
maso ga Mukama Katonda wa'fe, 
d enaku omusanvu nenaku omusa- 
66 nvu, ze naku ekumi nenya. Ku 
lunaku olwomunana nasindika aba- 
ntu, nebasabira kabaka omukisa, 
nebagenda mu wema zabwe nga 
basanyuka era nga bajaguza mu 
mitima gyabwe olwobuliingi bwong 
Mukama bweyali alaze Daudi omu- 
'duwe ne Isiraeri abantube. 


65 


Awo 4 olwatuka Sulemani bweya- 
mala okuzimba enyumba ya Mu- 
kama b nenyumba ya kabaka nebyo 
byona Sulemani byeyayagala bye- 
2 yasima okukola, awo Mukama na- 
abikira Sulemani omulūndi ogwo- 
kubiri, ¢ nga bweyamulabikira 4 E- 
3 gibeoni. Awo Mukama namuga- 
mba nti Mpuli'de okusabakwo no- 
kwegairirakwo kwosabi'de mu ma- 
so gange; ntukuzi'za enyumba eno 
gyozimbye “okuteka omwo erinya 
lyange emirembe gyona; /namaso 
gange nomutima gwange binabera- 
4 ngayo obutayosāngawo. Nawe 
bwonotambulirānga mu maso gā- 
nge nga Daudi kitawo bweyata- 
mbulanga nomutima ogwamazima 
nobugolokofu okukolanga nga byo- 
na bwebiri byenākulagira, era bwo- 
nokwatanga amateka gānge nemi- 
5 sango gyange; awo nānywezānga 
entebe eyobwakabakabwo ku Isi- 
raeri emirenibe gyona; inga bwe- 
nasubiza Daudi kitiwo nga njogera 
nti Tewakubulenga musaja wa ku- 

6 tūla ku ntebe ya Isiraeri. Naye 
k bwemunakyukanga obutangobere- 
ra 'nze, 'mwe oba bina ba'mwe, 
nemntakwata biragiro byange na- 
mateka gange byenateka mn maso 
ga'mwe, naye nemugenda nemu- 
wereza bakatonda abalala nemuba. 
7sinza; kale !ndimalawo Isiraeri 
munsi gyembawa'de; nenyumba 
eno gyentukuzi'za m olwerinya lya- 
nge ndigi'gyawo mu maso gange; 
kale ?# Isiraeri aliba lugero na kiga- 
mbo ekyobuwemu mu mawanga 
8 gona; era enyumba eno newaku- 
ba'de nga mpanvu bweti, naye bali 
anagiitangako anewunyanga nāsõō- 


za; era balyogera nti ° Mukama |2: 
kiki ekimukoze za ensi eno bweki- | 9, 


8. 49—0. 8. 





11. 4, 6. 35; 
14. 8; 15. 5. 


9. 9—10. 11. 


9 tyo nenyumba eno? Awo bali'da- 
mu nti Kubanga baleka Mukama 
Katonda wabwe eya'gya bajaja ba- 
bwe munsi Yemisiri, nebakwata 
bakatonda abalala nebabasinza ne- 
babawereza ; Mukama kyavu'de a- 
baletako obubi buno bwona. 


r3Byom. ! 10 Awo Polwatuka remyaka ama- 


kumi abiri bwegyaitawo, Sulemani 
mweyazimbira enyumba zōmbi, e- 
nyumba ya Mukama nenyumba ya 
11 kabaka, Ta Kiramu kabaka We- 
tulo yali amulabi'de Sulemani emi- 
vule nemiberosi nezabu nga byona 
bwebyali byeyayagala, | awo kaba- 
ka Sulemani niwa Kiramu ebibuga 
amakumi abiri munsi Yegaliraya. 
12 Awo Kiramu nafuluma mu Tulo 
okulambula ebibuga Sulemani bya- 
13 muwa'de: natabisima. Nayogera 
nti Bibuga ki bino byompa'de, mu- 
ganda wange? Nabiita ensi Kabuli 
l4 ne lero. Awo Kiramu nawereza 
vra zābu talanta kikumi mwa- 


15 Era eno ye nsênga ? yokusolöza 
kabaka Sulemani kweyasoloza; o- 
kuzimba enyumba ya Mukama ne- 
nyumbaye ye ne t Miro ne bugwe 
Weyerusalemi ne 4 Kazoli ne © Me- 

16 gido ne VGezeri. Falao kabaka 
Wemisiri yali ataba'de nāmenya 
Gezeri nakyo omuliro na'ta 
23 Abakanani abatiila mu kibuga nā- 
kiwa muwalawe 4 muka Sulemani 

17 okuba omugabo. Sulemani nazi- 
mba Gezeri ne Besukoloni ekya 

18 wansi ne Baalasi ne Tamali mu 

19 'dungu, munsi, b nebibuga byona 
ebyokuterekeramu Sulemani bye- 
yalina “nebibuga 4debyamagalige 
nebibuga ebyabasajabe abebagala 
embalasi nebyo Sulemani byeyaya- 
gala okuzimba mu Yerusalemi o- 
lwokwesanyusa ne ku Lebanoni ne 

20 munsi yona gyeyatwala. Abantu 
bona abili basiga'de ku Bamoli 
Nabakiti Nabaperizi Nabakivi Na- 
bayebusi abatali ba ku bana ba Isi- 

21 raeri; abana babwe abisigala olu- 
vanyuma lwābwe munsi ° abana ba 
Isiraeri bebatainza kuzikiririza da- 
la, Jabo Sulemani beyasolozako 

22 Yaba'du ne lero. Naye Sulemani 
#teyafiila ba'du ku bana ba Isiraeri; 
naye babanga basaja balwanyi na- 
bawerezabe nabakulube nabamibe 
era abifuganga amagālige nabasa- 

23 jabe abe anga embalasi. Abo 
be bali abami abakulu £ abalabirira 
omulimu gwa Sulemani, ebikumi 
bitano mwatino abafuganga abantu 

24 abākola omulimu. Naye ! muwala 
wa Falao nava mu kibuga kya Dau- 
di nayambuka na'ja mu ? nyumba- 
ye (Sulemani) gyeyali amuzimbi- 

25'de: awo nizimba *% Miro. Era 


Sulemani niwangayo ° emirūndi e- ; 






1 BASEKABAKA. 


satu buli mwaka ebiwebwayo ebyo- 
kebwa nebiwebwayo olwemirembe 
(ku kyoto) kyeyazimbira Mukama, 
ngayotereza obubāne wamu (ku 
kyoto) ekyali mu maso ga Mukama. 
Bwatyo bweyamala enyumba. 

26 Awo kabaka Sulemani nasibira 
empingu eya malikebu ? Ezionuge- '? 
beri ekiriranye " Erosi ku 'tale Lye- |: 
nyanja Emyufu munsi Eyedomu. 

27 Kiramu nawerereza mu mpingu 
aba'dube aba lunyanja abāmanyi 
enyanja, wamu naba'du ba Sule- 

28 mani. Neba'ja ? Eyofiri nebakima.- 


yo zabu ‘talanta ebikumi bina (19 


mwabiri nebagireta eri kabaka 
Sulemani. 


1 Awo kabaka 4 omukazi b Wese- 


ba bweyawulira etutumo lya 
Sulemani olwerinya lya Mukama, 
na'ja okumukema nebibūzibwa ebi- 
2 zibu. Na'ja Eyerusalemi ngalina 
aba'du bangi nyo neng'amira ezeti- 
se ebyakalosa nezabu vyingi nyo 
namalnja agomuwendo omungi ; a- 
wo bweya'ja eri Sulemani, nitesa 
naye ebyo byona ebyali mu muti- 
3 magwe. Awo Sulemani namutege- 
za byona byeyamubiza : tewali ki- 
ntu ekyakwekebwa kabaka kyata- 
4 mutegeza. Awo kabaka omukazi 
Weseba bweyamala okulaba ama- 
gezi gona aga Bulemani nenyumba 
5 gyeyazimba, ne'mere eyokumezaye 
nokutūla kwaba'dube nokuwereza 
kwabawerezabe nebyambalo bya- 
bwe nabasenerobe “nolutindolwe 
lweyalinyirāngako okugenda mn 


nyumba ya Mukama; kale nga te- |4 


6 mukyasiga'de mwoyo muye. Nā- 
gamba kabaka nti Ekigambo kye- 
nawulirira munsi yange kyali kya 
mazima ekyebikolwabyo namagezi- 

7 go. Era naye sa'kiriza bigambo 
ebyo okutūsa lwena’ja amaso gange 
negakiraba: era, laba, sabilirwa 
kitundu : amagezigo nomukisagwo 

8 bisinga etutumo lyenawulira. Aba- 
sajabo balina omukisa, aba'dubo ba- 
no balina omukisa, abaimirira mu 
masogo enaku zona nebawulira ama- 

9 gezigo. 4 Mukama Katondawo ye- 
bazibwe akusanyukira okukuteka 
ku ntebe ya Isiraeri: “kubanga 
Mukama yayagala Isiraeri emire- |? 
mbe gyona, kyeyava akufūla kabaka 
Jokukola ebyensonga nebyo buti- 

10 kirivu. Awo nawa kabaka zābu ta- 
lanta kikumi mwabiri, nebyakalosa 
bingi nyo nyini namainja agomu- 
wendo omungi : tewa'ja lwa knbiri 
bya kalosa bingi ebyenkani'de awo 
ngebyo kabaka omukazi Weseba 

11 byeyawa kabaka Sulemani. Era 
7 nempingu ya Kiramu eyaleta zibu 
okuva f Eyofiri, ne gya Eyofiri emi- 
togo mingi nyo namainja agomu- 





294 1 BASEKABAKA. 10. 12—11. 13. 
12 wendo omungi. Kabaka nafula e- nafila feza okuba ngamainja mu 
mitogo empagi za nyumba ya Mu- Yerusalemi, nemivule nagifula oku- 
kama nenyumba ya kabaka, nena- ba ngemisukomoli egiri mu biwonvu 
nga nentongoli za baimbi: tewa'ja | 28 olwobungi. Nembalasi Sulemani 
mitogo egifanana bwegityo 'so te- zeyalina za'gyibwa mu Misiri: na- 
13 gyalabika ne lero. Awo kabaka Su- basiibuzi ba kabaka nebaziwebwa- 
lemani nawa kabaka omukazi We- nga bisibo, buli kisibo nomuwendo 
seba byona byeyayagala, buli kye- | 29 gwakyo. Era egalilyalinyanga nga 
yasaba kyona, obuta'sako ebyo Su- liva mu Misiri nga li'jirira (sekeri) 
Jemani byeyamuwa olwekisakye e- lukaga eza feza, nembalāsi nge jiri- 
kya kabaka. Awo nakyika neyege- ra kikumi mwatāno; era bakabaka 
ndera munsiye ye, ye naba'dube. bona 4 Ababakiti bwebatyo ne baka- | * Balam. 
+2 Byom. |14 Era kezabu eya'ja eri Sulemani baka Abebusuli, bazi 'gyāngamu mu |} ZE ek. 
?. 13 neb. mu mwaka ogumu obuzito bwayo mukono gwabwe. IL. 1. 
bwali talanta lukaga munkāga mu 
15 mukaga, obuta'sāko (eyo) abasubuzi 1 1 Era 4 kabaka Sulemani nayagala | < Nek. 13. 
(gyebaletanga) nabatūnzi gyebātū- abakazi bangi ba'na'gwanga wa- | 26 
ndanga ne bakabaka boua abe'gwa- mu ne muwala wa Falao, abakazi 
16 nga etabule nabakulu bensi. Era aboku Bamoabu Nabamoni Nabae- 
kabaka Sulemani nawesa obugabo | 2domu Nabasidoni b Nabakiti; ku |è 1 Rasek. 
bikumi bibiri bwa zābu mpase : buli mawānga Mukama geyagambako |?°. 2 
kagabo nākawako (sekeri) za zābu abana ba Isiraeri nti < Temugendāã- | “ Kuv. 34 
l1 Basek. | 17 lukaga. (Nakola) ! engabo ebikumi nga mubo 'so teba'janga bo mu- 
d ri Li bisatu bya zibu mpesc; 7 buli nga- 'mwe: kubanga tebalirema kukyii- 
WE aa bo nagiwako lateri satu: kabaka sa mitima gya mwe okugoberera ba. 
"luan. nazitereka mu * nyumba eyekibira katonda bābwe: Sulemani neyega- 
T Ensek; |18 kya Lebanoni. Era kabaka nakola | 3 ta nabo ngabagala. Era yalina a- 
entebe eyobwakabaka enene ya ma- bakazi lusānvu, abambeja, nabazā- 
sanga nagibi kako zabu nūngi nyo na ebikumi bisatu : bakazibe neba- 
19 nyini. Entebe yaliko amadala mu- | 4 kyiisa omutimagwe. Kubanga o- 
kaga, era entebe wa'gulu wayo yali lwatuka Sulemani ngaka'diye 4 ba- Aa = 
nekulungirivu enyuma ; era yaliko kazibe nebakyūsa omutimagwe oku- in 
emikono erui nerui awatūlibwa, ne- goberera bakatonda abalala: omu- 
mpologoma biri nga ziimiri'de ku timagwe negutatukirira eri Mukama 
20 ma'bali gemikono. Nempologoma Katendawe “nga bwegwali omutima | “1 Basek. 
kumi nabiri zaimirira erui nerui ku | 5 gwa Daudi kitāwe. Kubanga Sule- |” 1 
madala omukaga: tewali eyakole- mani nagoberera / Asutalosi, kato- | /lu. 3. 
bwa mu bwakabaka bwona okugifa. nda omukazi Owabasidoni, ne Mi- Patan; z 
21 nana. Era ebintu byona ebya ka-| 6 rnkomu omuzizo Gwabamoni. Era | 1Sam.7.3; 
baka Sulemani ebyokunyweramu Sulemani nakola ekyali mu maso 12 ?0; 3L 
byali bya zābu, nebintu byona ebyo- ga Mukama ekibi, nitagobererera | 2 Basek. 
munyumba eyekibira kya Lebanoni dala Mukama, nga Daudi kitawe | > ?3 
byali bya zabu nongofu: tewali bya | 7 bweyakola. Awo Sulemani 9 nazi- |? Kubal. 
feza; teyalowozebwa nga kintu ku mbira i Kemosi ekifo ekigulumivu, | Fi n 
22 mirembe gya Sulemani. Kubanga gwe muzizo gwa Moabu, ku #lusozi Kubal 2 
kabaka yalina ku nyanja empingu olwolekera Yerusalemi, ne ! Moleki | >. 
“1 Rasek. eya malikebu ° Eyetalusisi wamu j| 8 omuzizo gwabina ba Amoni. Era |.” Tasot: 
A EA nempingu ya Kiramu ; empingu E- bweyakolera bwatyo bakazibe bona | 12 Basek. 
Is. 2. 16. ka ya'janga mulūndi gumu ba'na'gwanga abayotezanga obuba- | 2509 | 
uli myaka esatu ngereta zabu ne- ne nebawayo sadaka eri bakatonda i 
feza, amasānga nenkobe ne bamu- bābwe. 
23 zinge. Awo kabaka Sulemani na- | 9 Mukama nasunguwalira Sulema- 
singa bakabaka bona abensi obuga- ni kubanga omutimagwe nga gukyii- 
24 'ga namagezi. Ensi yona nebanonya se okuva ku Mukama Katonda wa 
amaso ga Sulemani okuwulira ama- Isiraeri eyali yakamulabikira ™ emi- | “1 Barek. 
gezige, Katonda geyali ata'de mu | 10 rūndi ebiri, era #eyamulagira olwe- | 3 iba 
25 mutimagwe. Nebaleta bnli muntu kigamboekyoalemeokugoberera ba- | 6. 12; 9. 6. 
P 1 Sam, P ekirabokye, ebintu ebya feza nebi- katonda abalala, naye nātakwata 
10. 27. ntu ebya zabu nehyambalo nebyo- | 11 ekyo Mukama kyeyalagira. Muka- 
kulwānyisa nebyakalosa, embalāsi ma kyeyava agamba Sulemani nti 
nenyumbu, ebyasalibwa ebya buli Kubanga okoze kino ’sō toku'te 
”2Byom. | 26 mwaka. 7 Sulemani nakung'anya ndagano yange namateka gānge bye- 
bair, amagili nabasaja abebagala emba- nakulagira, ° sirirema kukuyuzako |° 1 Basek 
: 1 Rasek. lāsi; era yalina amagali #lukumi obwakabaka nembuwa omu'duwo. [12 13 16 
Sak mwebikuini bina nabasaja abebaga- 12 Naye sirikola bwentyo ku mirembe- 
la embalāsi kakumi mwenkumi biri gyo kulwa Daudi kitāwo: naye ji 
MWA WA beyateka mu bibuga ebyamagali na- ndibuyuza okubu'gya mu mukono is Bam. 4. 
MZA 127 wali kabaka Eyerusalemi. t Kabaka ' 13 gwomwanawo. P Naye siriyuzako 





11. 14-41. 


1 BASEKABAKA. 





bwakabaka bwona, naye ndimuwa 
omwanawo ”ekika kimu kulwa Dau- 
di omu'du wange era kulwa Yeru- 
salemi # kyeneroboza. 

14 Awo Mukama naimusiza Sulema- 
ni omulabe, Kadadi Omwedomu: 
yali wa ku za'de lya kabaka mu E- 

15 domu. #Kubanga olwatuka Daudi 
bweyali mu Edomu ne Yoabu omu- 
kulu we'gye ngayimbuse okuzika 
abafu era nga'se buli musaja mu 

16 Edomu; (kubanga Yoabu ne Isirae- 
ri yena ne alayo emyezi mukaga 
okutiisa Iweyamalawo buli musaja 

17 mu Edomu q awo Kadadi na'duka, 
ye Nabaedomu abamu abokuba'du 
ba kitawe wamu naye okugenda mu 
Misiri: Kadadi ngakyali mwana 

18 muto. Nebagolokoka okuva mu 
Midiani neba'ja Epalani: nebatwä- 
la wamu nabo abasaja nga baba'gya 
Epalani neba'ja Emisiri eri Falao 
kabaka Wemisiri ; oyo namuwa e- 
nyumba namulagira ebyokulya nā- 

19 muwa ensi. Awo Kadadi naganja 
nyo mu maso ga Falao nokumuwa 
namuwa okuwasa muganda wa mu- 
kaziwe ye, muganda wa Tapenesi 

20 kadulubale. Awo muganda wa Ta- 

nesi namuzalira Genubasi muta- 
niwe Tapenesi gweya'gyira ku 
mabere mu nyumba ya Falao: Ge- 
nubasi nabera mu nyumba ya Falao 

21 mu batabani ba Falao. Awo Kada- 
di bweyawulirira mu Misiri nga 
Daudi yebaki'de wamu ne bajajabe, 
era nga Yoabu omukulu we'gye nga- 
fu'de, Kadadi nāgamba Falao nti 
Kang'ende ntūke munsi yewa'fe. 

22 Awo Falao namugamba nti Naye 
kiki ekyakubula ngoli nange no- 
kwagala noyagala, laba, okugenda 
munsi yewamwe? Nadamu nti 
Tewali kintu: naye leka 'male ga- 
genda. 

23 Awo Katonda nāmuimusizako o- 
mulabe (omulala), Lezoni mutabani 
wa Eriada eyali a'duse mukamawe 

24 “ Kadadezeri kabaka Wezoba: nā- 
kung'anya abantu gyali, nāfūka o- 
mukulu wekibina Daudi bweya'ta 
(Abezoba): nebagenda Edamasiko 
nebabera omwo, nebafugira mu Da- 

25 masiko. Nāba mulabe eri Isiraeri 
emirembe gyona egya Sulemani o- 
buta'sako bubi Kadadi (bweyakola) : 
nakyawa Isiraeri nāfuga Obusuli. 

26 Awo #Yeroboamu mutabani wa 
Nebati, YOmwefulaimu Owezereda, 
omu'du wa Sulemani, nyina erinya- 
lye Zerua 'na'mwandu, era naye 

27 naimusiza kabaka omukono. Era 
eno ye yali ensonga kyeyava aimu- 
siza kabaka omukono; Sulemani 
yazimba z Miro niziba ekituli ekyo- 

28 mukibuga kya Daudi kitiwe. Era 
omusaja oyo Yeroboamu yali mu- 

saja wa manyi omuzira : Sulemani 


"mri. 52.36. 
1 Basel. 
12 a 
#Ma 12. 5. 


Y) Basek. 
12. 2 neb. 
2 Byom. 
13. 6. 


11 Sam.1. 
L 


#1 Basek. 
9.3. 








nalaba omulenzi oyo nga munyiki- 
vu, namutikira emirimu gyona e- 
29 gyenyumba ya Yusufu. Awo olwa- 
tuka mu biro ebyo Yeroboamu bwe- 
yava mu Yerusalemi, na'bi “Akiya 


Omusironi namusanga mu 'kubo; |! 


era (Akiya) yali ayamba'de ekya- 
mbalo ekigya; awo bombi nebaba 
30 bo'ka ku 'tale. Akiya nākwata ku 
kyambalo ekigya kyeyali ayamba- 
'de nakiyuzamu ebitūndu kumi na- 
31 bibiri. Nāgamba Yeroboamu nti 
Wetwalire ebitūndu kumi: kubanga 
bwatyo bwayogera Mukama Kato- 
nda wa Isiraeri nti è Laba, ndiynza 
mu bwakabaka nembu'gya mu mu- 
kono gwa Sulemani nenkuwa 'gwe 
32 ebika kumi: kaeh aliba nekika ki- 
mu kulwomu'du wange Daudi neku- 
lwa Yerusalemi ekibuga kyenerobo- 

za mu bika byona ebya Isiraeri :| 
33 kubanga bandese nebasinza ¢ Asu- 
talosi katonda omukazi Owabasido- 

ni ne 4 Kemosi katonda wa Moabu 
ne Mirukomu katonda wabana ba 
Amoni; 'so tebatambuli'de mu ma- 
kubo gange okukola ebiri mu maso 
gange ebirungi (nokukwata) amate- 
ka gange nemisango gyange nga 
34 bweyakolanga Daudi kitawe. Naye 
siri gya bwakabaka bwona mu mu- 
konogwe: naye ndimufula omukulu 
enaku zona ezobulamubwe kulwa 
Daudi omu'du wange gwenalonda 
kubanga yakwata ebiragiro byange 

35 namateka gange: naye “ ndi'gya o- 
bwakabaka mu mukono gwa muta- 
baniwe nembuwa 'gwe, ebika kuini. 
36 Ne mutabaniwe ndimuwa ekika ki- 
mu. Daudi omu'du wange aberenga 
netabaza enaku zona mu maso ga- 
nge mu Yerusalemi ekibuga / kye- 
neroboza okuteka omwo erinya lyā- 

37 nge. Era ndikutwala, nawe olifuga 
nga byona bwebiriba ememeyo bye- 
ryagala, era oliba kabaka wa Isirae- 

38 ri. Awo olulituka bwonowuliranga 
byona byenkulagira notambulira- 
nga mu makubo gange nokolanga 
ebyo ebiri mu maso gange ebirūngi, 
okukwatanga awateka gange nebi- 
ragiro byange nga Daudi omu'du 
wange bweyakolānga ; kale nabera- 
nga wamu nawe, era Yndikuzimbira 
enyumba eyenkala'kalira nga bwe- 
nazimbira Daudi, era ndikuwa Isi- 
39 raeri. Era kyendiva mbonyabonya 
eza'de lya Daudi naye siribabonye- 
40 zabonyeza emirembe gyona. Sule- 
mani kyeyava asala amagezi oku'ta 
Yeroboamu: naye Yeroboamu na- 
golokoka na'dukira mu Misiri eri 
Sisaki kabaka Wemisiri, nabera 

mu Misiri okutisa Sulemani lwe- 


yafa. 
41 Era kebikolwa byona ebirala e- 


bya Sulemani ne byona byeyakola |” 


namagezige tebyawandikibwa mu 


bnyi.11.13. 


c lu. 8. 


d lu. 7. 


3) Basek. 
22.15,18,17. 































































1 Mat. 1. 7. 


“2 Byom. 
10. 1-11. 4. 
è Yos,17.1. 


“1 Basek. 
11. 28. 


41 Basek. 
11. 40. 


“1 Basek, 
17, 


ra Byom. 
10. 7. 


kitabo kyebikolwa bya Sulemani ? 
42 Nebiro Sulemani byeyafugira Isi- 
raeri yena mu Yerusalemi byali e- 
43 myaka ana. Awo Sulemani neye- 
bakira wamu ne bajajabe nazikibwa 
mu kibuga kya Daudi kitiwe: awo 
lLekoboamu mutabaniwe nafuga 


mu kifokye. 
1 9 a LEKOBOAMU nagenda b Eseke- 
mu: kubanga Isiraeri yena bali 

ba'ze Esekemu okumufula kabaka. 

2 Awo olwatuka c Yeroboamu muta- 
bani wa Nebati bweyakiwulira ; 
(kubanga yali akyali mu “ Misiri 
gyeyali a'duki'de okuva eri kabaka 
Sulemani, era Yeroboamu natula 
mu Misiri, nebatuina nebamuita ;] 

8 awo Yeroboamu nekibina kyona e- 
kya Isiraeri neba'ja nebogera ne 

4 Lekoboamu nti ¢ Kitawo yafūla eki- 
koligo kya'fe okuba ekizito: kale 
'Do wewula 'gwe okuwereza okuzi- 
bu okwa kitawo nekikoligokye eki- 
zito kyeyatutekako, na'fe tulikuwe- 

5 reza. abagamba nti Mugende 
mumale enaku satu nate, mulyoke 
mu'je gyendi nate. Abantu neba- 

6 genda. Kabaka Lekoboamu nêitesa 
ebigambo nabaka'de abaimiriranga 
mu maso ga Sulemani kitawe bwe- 
yali ngakyali mulamu ngayogera 
nti Magezi ki gemumpa okuba'da- 

7 mu abantu bano? Nebamugamba 
nti /Bwonoyagala okuba omu'du 
eri abantu bano lero noy oku- 
bawereza noba'damu nobagamba 
ebigambo ebiringi, kale bo banaba- 

8 nga aba'dubo enaku zona. Naye 
naleka amagezi gabaka'de gebamu- 
wa, natesa nabalenzi abakulira a- 
wamu naye abaimirira mu masoge. 

9 Nabagamba nti Magezi ki gemumpa 
'mwe tuba'demu abantu o aba- 
ng'ambye nti Wewula ekikoligo ki- 
10 tawo kyeyatutekako? Awo abale- 
nzi abakulira awamu naye neba- 
mugamba nti Bwotyo bwoba oga- 
mba abantu bano abakugambye nti 
Kitawo yafūla ekikoligo kya'fe oku- 
ba ekizito, naye 'gwe kiwewule gye- 
tuli; bwotyo bwoba obagamba nti 
Naswi wange asinga obunene eki- 
11 watokyakitange. Era 'no kubanga 
kitange yababinika ekikoligo ekizi- 
to, 'nze ndyongera ku kikoligo kya- 
'mwe: kitinge yabakangavula na 
nkoba, naye 'nze ndibakangavula 
12 na njaba ezobusagwa. Awo Yero- 
boamu nabantu bona neba'ja eri 
Lekoboamu ku lanaku olwokusatu, 
nga kabaka bweyalagira, ngayogera 
nti Mu'janga gyendi nate ku luna- 
13 ku olwokusatu. Awo kabaka na- 
'damu abantu nebo'go, naleka oku- 

14 tesa kwabaka'de kwebāmuwa ; nā- 
bagamba mngokutesa kwabalenzi 
bwekwali, nyayogera nti Kitinge 





yafūla ekikoligo kya'mwe ekizito, 
naye 'nze ndyongera ku span 
kya'mwe: kitange yabakangav 
na nkoba, naye 'uze ndibakangavu- 
15 la na njaba ezobusagwa. Awo ka- 
baka natawulira bantu; kubanga 


kyali kigambo 9 Mukama Bye yaleta rlu 


anyweze ekigambokye í 
kyeyagamba Yeroboamu mutabani 
wa Nebati mu mukono gwa Aki- 
16 ya Omusironi. Awo Isiraeri yena 
bwebālaba nga kabaka tabawulira, 
abantu neba'damu kabaka nga bo- 
gera nti k Mugabo ki gwetulina mu 
Daudi ? 'so tetulina busika mu mu- 
tabani wa Yese: mu'de mu wema 
za'mwe, ai Isiraeri: labirira 'no 
enyumbayo 'gwe, Daudi. Awo Isi- 
raeri nebegendera mu wema zabwe. 


17 Naye labana ba Isiraeri ababera mu 4 


bibuga bya Yuda, abo Lekoboamu 

18 naibafuga. Awo kabaka Lekoboamu 
natuma ™ Adolamu eyali omukulu 
womusolo; Isiraeri yena nebamu- 
kasukirira amainja nokufa nifas. 
Kabaka nayanguwa okulinya mu 
'galirye oku'dukira mu Yerusalemi. 

19 Bwebatyo " Isiraeri nebajemera e- 

20 nyumba ya Daudi ne lero. Awo 
olwatuka Isiraeri yena bwebawuli- 
ya nga Yeroboamu akomyewo, ne- 
batuma nebamuita oku'ja eri ekibi- 
na, nebamufula kabaka wa Isiraeri 
yena: tewali eyagoberera enyumba 
ya Daudi wabula ekika kya Yuda 
0 kyo'ka. 

21 Awo Lekoboamu bweyatūka Eye- 
rusalemi, nakung'anya enyumba 
yona eya Yuda nekika kya Benya- 
mini, abasaja abalonde kasirivu 
mwobukumi munana, abalwianyi, 
okulwana nenyumba ya Isiraeri, o- 
kumu'diza nate ob baka Leko- 
boamu mutabani wa Sulemani. 

22 Naye ekigambo kya Katonda neki- 
'jira P Semaya omusaja wa Katonda 

23 nga kyogera nti Gamba Lekoboamu 
mutabani wa Sulemani kabaka wa 
Yuda nenyumba yona eya Yuda ne 
Benyamini nabantu bona a 

24 nti Bwatyo bwayogera Mukama nti 
Temwambuka 'so0 temulwana ne 
baganda ba'mwe abana ba Isiraeri : 
mu'deyo buli muntu mu nyumbaye; 
kubanga rekigambo kino kyava 
gyendi. Awo nebawulira ekigambo 
kya Mukama neba'dayo nebegende- 
ja b kan mhe kya Mukama bwe- 


yali. 
25 Awo Yeroboamu $ nazimba Seke- 
mu munsi eyensozi eya Efulaimu, 
nabera omwo; nāva omwo nazimba 
26 t Penueri. Yeroboamu nayogerera 
mu mutimagwe nti Kakano obwa- 


kabaka buna'da eri enyamba ya 3 


27 Daudi: # abantu bano bwebaniyi- 
mbukanga okuwerayo sadaka mu 
nyumba ya Mukama mu Yerusale- 


1 BASEKABAKA. 1 | 


1. 42—12. 97. 


Yos 11.9. 
Basek. 
u, 


Rasek. 
11-13, 32,36. 


"lu 25 





12. 23 —18. 22. 


mi, kale omutima gwabantu bano 
Iye nate mukama wabwe, 
koboamu kabaka wa Yuda; kale 
balinzi'ta 'nze, neba 'dayo eri Leko- 

28 boamu kabaka wa Yuda. Awo ka- 
baka nalyoka atesa ebigambo, nā- 


wi AKI kola € enyana biri za zābu: naba- 
IA gamba nti Kinabalemanga okwā. 
Kos. 8. 5, mbukanga Eyerusalemi; y laba ba- 
S ENI katoodabo, ai Isiraeri, abaku'gya 
7 Kuv.32 | 29 munsi Yemisiri. Nateka emu mu 
D aan z Beseri ne gi'nayo nagiteka mu 
Balam. |30 € Dani. Nekigambo ekyo nekiba 
18. 49. ekibi : kubanga abantu nebagendā- 
nga (okusinziza) mu maso gemu 
l Basek. 31 nga bagenda Edani. Nazimba èe- 
i nyumba ezebifo ebigulumivu, < na- 
16. 
ja ank. ntu bona abatali ba ku bana ba Le- 
2 Basek. 132 vi. Era Yeroboamu na sawo emba- 
HA ga mu mwezi ogwomunana ku lu- 
' naku olwomwezi olwekumi netano 
d Lev. 8. okufanana dembaga eri mu Yuda, 
rakan A nalinya eri ekyé6to ; bwatyo bweya- 


kolera mu Beseri ngawayo sadaka 
eri enyana zeyakola: nateka mu 
Beseri bakabona bebifo ebigulumi- 
33 vu beya'siwo. Nalinya eri ekyoto 
kyeyali azimbye mu Beseri ku lu- 
naku olwekuni netino olwomwezi 
ogwomunāna, gwe mwezi gweya- 
gunja mu mutimagwe ye: na'sawo 
embaga er. abina ba Isiraeri, nali- 
nya eri ekyoto okwoteza obubane. 


Awo, lába, fnewa'ja omusaja 
wa Katonda ngava mu Yuda o- 
Jwekigambo kya Mukama na'ja E- 
beseri: awo Yeroboamu yali ngai- 
miri'de awali ekyoto okwoteza obu- 
2 bāne. Awo nayogerera wa'gulu ku 
kyoto olwekigambo kya Mukama 
näyogera nti Ai ekyoto. ekyoto, 
bwatyo bwayogera Mukama nti La- 
ba, omwana alizalirwa enyumba ya 


a? Besek. 
Z 17. 


13 


b 2 Basek. Daudi, ò erinyalye Yosiya ; era ku- 
ENAR 'gwe kwaliwerayo bakabona bebifo 
ebigulumivu abotereza obubane ku- 
"gwe, era wa AA ku'gwe ama- 
is Basek. | $ gumba gabantu. Nawa c akabone- 


yo ku lunaku olwo ngayogera nti 
Kano ke kabonero Mukama kayo- 
ge'de: laba, ekyoto kiryatika ne'vu 
4 erikiriko liriyika. Awo olwatuka 
kabaka bweyawulira ekigambo e- 
kyomusaja wa Katonda kyeyayoge. 
rera wa'gulu kn kyêto mu Beseri, 
awo Yeroboamu nagolola omuko- 
nogwe ngaima awali ekyoto ngayo- 
gera nti Mumukwate. Nomukono- 
gwe gwamngolole'de negukala no- 
5 kuinza natainza kugu'za nate. E- 
kvoto nakyo nekyatika ne'vu neri- | 
YAA okuva ku kyoto ngakabonero | 


'sawo bakabona ngaba'gya mu ba. 


wekali omusaja wa Katonda keya- 
wa olwekigambo kya Mukama. 
6 Awo kabaka na damu nagamba o- 

musaja wa Katouda nti Wegairire | 





1 BASEKABAKA. 





297 





'no ekisa kya Mukama Katondawo 
onsabire omukono gwange gumpo- 
uyezebwe nate. Omusaja wa Ka- 
tonda neyegairira Mukama, omuko- 
no gwa kabaka negumuwonyezebwa 
nate negufuka nga bwegwali olube- 

7 ryeberye. Kabaka nagamba omu- 
saja wa Katonda nti Tu'deyo nange 
e'ka owerewere, d nānge nikuwa 

8 empera. Omusaja wa Katonda ni- 
gamba kabaka nti e Newakuba'de 
ngonompa ekitindu kyenyumbayo, 
siingire wamu nawe '8o sirire 'mere 
"Bo sinywere mazi mu kifo kino: 

9 kubanga bwenkiti'dwa bwentyo ne- 
kigambo kya Mukama nga kyogera 
nti Tolya 'mere 'so tonywa mazi 'sō 
to'dayo mu 'kubo lyofulumyemu. 

10 Awo na'dayo mu 'kubo edala, năta- 

'dayo mu 'kubo lyafalumyemu nga- 

'ja Ebeseri. 

Awo waliwo na'bi omuka'de eya- 
beranga mu / Beseri; omu ku ba- 
tabanibe na'ja namubilira ebiko- 
lwa byona omusaja wa Katonda 
byeyali akole'de mu Beseri ku lu- 
naky olwo: ebigambo byagambye 
kabaka nabyonebabibūlira kitabwe. 
12 Kitabwe nabagamba nti 'Kubo ki 

mwafulumide? Awo batabanibe 

nga balabye e'kubo Iyafulumi'demu 
omusaja wa Katonda eyava mu Yu- 
13da. Nagamba batabanibe nti Mu- 
ntekere amatandiko ku ndogoi. 

Awo nebamutekera amatandiko ku 
14 ndogoi : nagyebagala. Nagoberera 

omusaja wa Katonda nimusanga 

ngatu'de wansi womwera: namu- 
gamba nti 'Gwe musaja wa Kato- 
nda eyava mu Yuda? Nayogera 

15 nti 'Nze 'nzuyo. Awo namugamba 
nti Tu'deyo nange e'ka tulye ku 

16 'mere. Näyogera nti v Siinza ku- 

` 'dayo nawe newakuba'de okuingira 

Nawe: ’sō sirire 'mere '80 sinywe- 

re mazi wamn nawe mu kifo kino: 

17 kubanga nabulirwa nekigambo kya 
Mukama nti Tolya ku 'mere 's6 to- 
nywerayo ma'zi ’sō tokyüka nate 
oku'da mu ‘kubo mwofulumi'de. 

18 Awo nāmugamba nti Nānge ndi na- 
'bi nga 'gwe bwoli; era malaika 
ang'ambye nekigambo kya Muka- 
ma nti Mukomyewo mu nyumbayo 
alye ku 'mere anywe ama'zi. (Na- 

19 ye) ngamulimba. Awo na'dayo na- 
ye nalira ku 'mere mu nyumbaye 

20 nānywa ama'zi. Awo olwatuka nga 
batu'de ku meza ekigambo kya 
Mukama nekimu'jira na'bi amuko- 

21 me'zawo: nayogerera wa'gulu eri 
omusaja wa Katonda eyava mu Yu- 
da ngayogera nti Bwatyo bwayo- 
gera Mukama nti Kubanga oganyi 
okuwulira akamwa ka Mukama '80 
toku te kiragiro Mukama Katonda- 

22 wo kyakulagi de, naye nokomawo, 

era oliri'de ku 'mere nonywera ama. 


K8 


11 


/2 Basek. 
23. 18 


# nyi. 8, 9. 








298 





k lų 11. 


i Yor. 2. 
18. 


"2 Basek. 


23. 17, 18. 


bera =z 
pez 
JH 
.” 
Wa ta 
© 





1 BASEKABAKA. 


'zi mu kifo kyakugambyeko nti To- 

lirayo ku 'mere 'so tonywa ma'zi; 

omulambogwo tegulitūka mu ntana 

23 ya bajajabo. Awo olwātuka bwe- 
yamala okulya ku 'mere era nga- 
nywe'de nāteka amatandiko ku ndo- 
goi ngamutekera na'bi gwakome- 

24 'zawo. Awo ngagenze ! empologo- 
ma nemusanga mu 'kubo nemu'ta: 
omulambogwe negusulibwa mu 'ku- 
bo, endogoi neimirira kumpi na- 
gwo; era nempologoma neimirira 

25 kumpi nomulambo. Kale, laba, 
abantu nebaitawo nebalaba omulā- 
mbo nga gusuli'dwa mu ‘kubo ne- 
mpologoma ngeimiri'de kumpi no- 
mulambo : neba'ja nebakibūlira mu 
kibuga £na'bi omuka'de mweyabe- 

26 rānga. Awo na'bi amukoine'zawo 
mu 'kubo bweyakiwulira, nayogera 
nti Ye musaja wa Katonda atago- 
nde'de kamwa ka Mukama: Muka- 
ma kyavu'de amugabula eri empo- 
logoma emutagu'de nemu'ta nge- 
kigambo kya Mukama bwekyali 

27 kyamugambye. Awo nagamba ba- 
tabanibe nti Muntekere amatandi- 
ko ku ndogoi. Nebagitekako ama- 

23 tandiko. agenda nasanga omu- 
lambogwe nga gusili'dwa mu 'ku- 
bo neudogoi nempologoma nga zii- 
miri'de kumpi nomulambo : empo- 
logoma nga teri'de mulambo 's6- 

29 nga pocu de ndogoi. Na'bi nasi- 
tula omulambo gwomusaja wa Ka- 
tonda naguteka ku ndogoi nagu- 
'zayo: na'ja mu kibuga kya na'bi 
omuka de okukungubaga nokumu- 

30 zika. Nateka omulimbogwe mu 
ntanaye ye; l? nebamukungubagira 
(nga bogera nti) Wowe, muganda 

31 wange! Awo olwatuka ngamaze 
okumuzika nagamba batabanibe nti 
Bweudimala okufa, munzikin 
mu ntāna omusaja wa Katonda 
sak ngagah m mutekānga ama- 
gumba gänge kumpi uamagūmbage. 

32 Kubanga alaranbo kyeyayogerera 
Wa KURA n olwekigambo kya Muka- 
ma ku kyoto ekiri mu Beseri ne ku 
ouyumba zona ezebifo ebigulumi- 
vu ebiri mu bibuga z Ebyesamaliya 
tekirirema kutūkirira. 

33 Oluvanyuma lwekigambo ekyo 
Yeroboamu natakyuka okuleka e- 
kubolye ebi, naye neyeyongera na- 
te oku'sawo ” bakabona abebifo ebi- 
gulumivu ngaba'gya ku bantu bo- 
na: buli eyayagalanga, namwawu- 
langa waberewo bakabona bebifo 

34 ebigulumivu. Nekigambo ekyo ne- 

- kifūka ekibi eri enyumba ya Yero- 
boamu okugimalawo # nokugizikiri- 


za okuva kunsi yona. 
1 4. Awo mu biro ebyo Abiya muta- 
bani wa Yeroboamu nilwala. 

2 Yeroboamu nagamba mukaziwe nti 


AA Maan a 


Golokoka, nkwepgairi de wefule ole- 
me okumanyibwa nga 'gwe muka- 
zi wa Yeroboamu : wegendere Esi- 
ro; laba, 4 Akiya na'bi ali eyo akah 
njogerako nga ndiba kabaka waba- 
3 ntu bano. Era? twala wamu nawe 
emigati kumi negyempewere ne- 
nsumbi eyomubisı gwenjuki, oge- 
nde gyali: yalikubulira omwana 
4 bwaliba, Awo muka Yeroboamu 
nakola bwatyo, nagolokoka nage- 
nda Esiro naja mu nyumba 
Era Akiya teyainza 
sku a amasoge i 

5 gaimba'de olwobuka'debwe. Awo 
Mukama nagamba Akiya nti La- 
ba, muka Yeroboamu a'ja okuku- 
biiza ebya mutabaniwe; kubanga 
alwade: bwoti bwoti bwonomu- 
gamba: kubanga olunatuka bwa- 
naingira, anefula okuba omukazi 
6 omulala. Awo olwatuka Akiya bwe- 
yawulira enswagiro zebigerebye 
ngaingira mu lu gi, nayogera nti 
Ingira, 'gwe muka Yeroboamu; 
lwaki okwefūla okuba omulala ? 

” kubanga ntumi'dwa gyoli nebiga- 
7 mbo ebizito. Genda obūlire Yero- 
boamu uti Bwatyo bwayogera Mu- 
kama Katonda wa Isiraeri nti“ Ku- 
banga nakugulumiza nga nku'gya 
mu bantu, nenkufula omukulu wa- 
8 bantu bange Isiraeri, 4 nenjuzamu 
bwakabaka nga mbu'gya ku nyu- 
mba ya Daudi nembukuwa 'gwe. 
era naye toba'de ngomu'du wange 


Daudi ¢ eyakwativga ebiragiro bya- | e 


nge era eyangoberera nomutimagwe 
gwona okukola ekyo kyo'ka ekya- 
9 li mu maso gange ekirungi; naye 
okoze ekibi okusinga bona abaku- 
soka /nogenda newekolera baka- 


tonda abalala 9 nebifananyi ebisi- |! 
nonsula | 17 


nūse okunsunguwaza, 
10 enyuma wamabegago: kale, laba, 
k kyendiva ndeta ekibi ku nyumba 
ya Yeroboamu era ndimalawo buli 
mwana owobulenzi eri Yeroboamu, 
asibi'dwa era natasibi dwa mu Isi- 
raeri, era ! ndyerera dala enyumba 
ya Yeroboamu ngomuntu bwayera 
obusa noku'gwawo nebu'gwawo 
11 bwona. mOwa Yeroboamu anafi- 
yanga mu kibuga embwa zinamu- 
lyanga; noyo anafiranga ku 'tale 
enyonyi ezomu'banga zinamulya- 
nga: kubanga Mukama akyoge'de. 
12 Kale golokoka wegendere mu nyu- 
mbayo: ebigerebyo aga b 
13 mu kibuga, omwāna anafa. e 
Isiraeri yena balimukun i 
nebamuzika ; kubanga ku ba Yero- 
boamu oyo ye'ka alitūka mu ntana : 
kubanga muye mulabise ekigambo 
ekirūngi eri Mukama Katonda wa 
Isiraeri mu nyumba ya Yeroboamu. 


18. 23—14. 14. 






mi Basck. | 
16.4; 21.24. 


inan maan AA a, 


14 Era “nate Mukama alyeimusiza | "1 Basek. 
kabaka wa Isiraeri alimalawo enyu. | 5 7-2 





14. 15—16. 153. 








1 BASEKABAKA. 


mba ya Yeroboamu ku lunaku o- | 29 Era ! ebikolwa ebirala byona sbya 


lwo: naye njoge'de ntya? kakano 
15 kati. Kubauga Mukama alikuba 
Isiraeri ngekitogo bwekinyenyeze- 
bwa mu mazi; 


ngi gyeyawa bajaja babwe, era ali- 
basasanyiza renitala Womu' gya; 
#kubanga bakoze Baseri bibwe, 

16 nga basunguwaza Mukama. Era 
aliwayo Isiraeri olwebibi bya Ye- 
roboamu byeyayonona era ! byeya- 

17 yononyesa Isiraeri. Awo muka Ye- 
roboamu nagolokoka neyegendera 
na'ja * Etiroza:. awo bweyali uga- 
'ja ku mulyango gwenyumba, 0- 

18 mwana uafa. Isiraeri yena ueba- 
muzika nebamukungubazgira; nge- 
kigambo kya Mukama bwekyali 
kyeyayogera nomukono gwomu'du- 

19 we Akiya na'bi. Nebikolwa ebira- 
la byona ebya Yeroboamu 0 bweya- 
lwana era bweyafuga, laba, byawa- 
ndikibwa mu kitabo ekyebyomumi- 
rembe gya basekabaka ba Isiraeri. 

20 Nenaku Yeroboamu zeyafugira za- 
li emyaka abiri mwebiri : neyeba- 
kira wamu ne bajajabe, Nadabu 
mutabaniwe nafuga mu kifokye. 

21 Awo Lekoboamu mutabani wa 
Sulemani nafuga mu Yuda. # Le- 
koboamu yali yakamaze emyaka 
ana mu gumu bweyalya obwakaba- 
ka, nāfugira emyäka ekumi nomu- 
waya mu Yerusalemi, ekibuga Mu- 

kama 2 kyeyeroboza mu bika byona 
ebya Isiraeri okuteka omwo erinya- 
lye: nerinyalya nyina lyali Naama 

22 Omwamoni. 4 Yuda nakola ekyali 
mu maso ga Mukama ekibi; neba- 
mukwasa obu'gya olwebibi PEAN 
byebakola okusinga byona bajaja 

23 babwe byebakola. Kubanga bezi- 
mbira b ebifo ebigulumivu nabo ne- 
mpagi ne < Baseri ku 4 buli lusozi 

. oluwanvu ne wansi wa “buli muti 

24 omubisi ; era waliwo / nabalyanga 
ebisiyaga munsi: nebakola ngebye- 

ona bwebyali ebyamawa- 
nga Mukama geyagoba mu maso 

25 gabana ba Isiraeri. Awo olwatuka 
ymu mwaka ogwokutano ogwa ka- 
baka Lekoboamu Sisaki kabaka 
Wemisiri inayambuka okulumba 

26 Yerusalemi: na'gyayo ebyobuga'ga 
ebyomunyumba ya Mukama nebyo- 
buga'ga ebyomunyumba ya kaba- 
ka; yatwalira dala byona: na'gya- 
yo engabo zona eza zabu £ Sulema- 

27 ni zeyali akoze. Awo kabaka Le- 
koboamu nakola engabo za bikomo 
oku'da mu kifo kyazo, naziteresa 
mu mikono gyabakulu babambowa 
abäkūmānga olu'gi Iwenyumba ya 


era 9? alisimbula ; 
Isiraeri okuba'gya P munti eno enu- | 
31 ku zona. Lekoboamu neycbakira 


Lekoboamu ne byona byeyakola te- 
byawandikibwa mu kitabo ekye- 
byomuinirembe gya basekabaka ba 

uda? Era wābāngawo >" entalo 
eri Lekoboamu ne Yeroboamu ena- 


30 


wamu ne bajajabe nazikibwa wamu 
ne bajajabe mu kibuga kya Daudi: 
ne nyina erinyalye lyali Naama 
Omwamoni. »* Abiyamu mutaba- 
niwe nafuga mu kifokye. 


1 Awo 4 mu mwaka ogwekumi no- 
munana ogwa Yeroboamu ka- 
baka mutabani wa Nebati, Abiyamu 

2 natanula okufuga Yuda. Yafugira 
emyaka esatu mu Yerusalemi: ne 
Unyivaerinyalye lyali Maaka muwa- 

3 la wa cAbisalowu. Natambulira mu 
bibi byona ebya kitawe byeyakola o- 
kumusoka: nomutimagwe tegwatu- 
kirira eri Mukama Katondawe ngo 

4 mutima gwa Daudi kitawe. Era 
naye kulwa Daudi Mukama Kato- 
ndawe namuwa etabaza mu Yerusa- 
lemi okuimusa mutabaniwe oluva- 
nyumalwe vuokunyweza Yerusale- 
5 mi: kubanga Daudi 4 yakolanga 
ebyali mu waso ga Mukama ebiru- 
ngi, natakyuka okuva mu kintu 
kyona kyeyamulagira enaku zona 
ezobulamubwe “wabula mu kiga- 

6 mbo kya Uliya Omukiti. AwoJwā- 
bangawo entalo eri Lekoboamu ne 
Yeroboamu enaku zona ezobula- 
7 mubwe. YNebikolwa ebirala byona 
ebya Abiyamu ne byona byeyakola 
tebyawandikibwa mu kitabo ekye- 
byomumirembe gya basekabaka ba 
Yuda? iNewabanga entalo eri A- 

8 biyamu ne Yeroboamu. k Abiyamu 
neyebakira wamu ne bajajabe: ne- 
bamuzika mu kibuga kya Daudi: 
mutabaniwe nafuga mu kifo- 

ye 

9 Awo mu mwaka ogwamakumi 
abiri ogwa Yeroboamu kabaka wa 
Isiraeri Asa natanula okufuga Yu- 
10 da. Nafugira emyaka ana mu gumu 
mu Yerusalemi: ne nyina erinya- 
lye lyali Maaka muwala wa Abisa- 
11 lomu. ¿Asa nakola ebyali mu maso 
ga Mukama ebirungi nga Daudi ki- 
12 tāwe bweyakola. Nagoba m abalya- 
nga ebisiyaga munsi, na'gyawo nebi- 
fananyi byona bajajabe byebakola. 
13 Era ne “Maaka nyina nimuguba mu 
bwa namasole kubanga yali akoze 
ekifananyi ekyomuzizo okuba Ase- 
ra ; Asa natema ekifananyikye Pna- 

14 kyokera ku ka'ga "Kiduloni. # Naye | >? 
ebifo ebigulumivu tebya'gyibwawo: 
naye omutima gwa Asa gw atukirira 


28 kabaka. Awo olwatuka kabaka Bu: | 15 eri Mukama enakuze zona. Naingi- 


li Iweyaingiranga mu nyumba ya 
Mukama, abambowa nebazambala- 
uga nebazi za munju eyabambowa. 





za mu nyumba ya Mukama ebintu 
kitawe byeyawonga nebintu byeya- 
wonga ye ye uyiui, efeza nezibu 





Lo Byorns. 
12 lo, 16. 


m) Basek. 
12 21-24; 
6. 


13. 1, 2. 


b 2 Ryom. 
11. 20-22. 
ja boni 
11. 21 


15 
"2 Byom. 
A 

nya, 
Mat. 1. 7. 
42 Brom. 





















9 2 Byom. 
13. 22 


i 2 Byom. 
13. 2 neb. 
k 2 Byom, 
14. 1. 


12 Byom. 
l4. 2. 


“Ma. 3. 
17. 
"2 Byow 
sapih 
° 2 Byom. 
15. 16-18. 


? tani; z2 


19 Byom. 
16. 13-17. 1. 


k Mat. 1.8. 


11 Basek. 
34. 20. 


m 
14. 16. 


“1 Basek. 
14. 14. 


01 Basek. 
14. 10. 14. 


1 BASEKABAKA. 


16 nebintu. Newabanga entalo eri Asa 
ne Baasa kabaka wa Isiraeri enaku 


| 


16. 16— 16. 11. 


Mukama kyeyayogera nomukono | 


gwomu'duwe 7? Akiya Omusironi : 


| P 1 Basek. 


17 zābwe zona. Awo ‘Baasa kabaka | 30 ”olwebibi bya Yeroboamu byeyayo- | AA 


wa Isiraeri natabala Yuda, nazi- 
mba “Lama wobutaganya muntu 
kufuluma newakuba'de okuingira 


nona era byeyayononyesa Isiraeri ; 
olwokusungu we kweyasu- 
nguwaza Mukama Katonda wa Isi- 


18 eri Asa kabaka wa Yuda. Awo Asa 81 raeri. Era ebikolwa ebirala byona 


na'dira efeza yona nezibu Yeyali 
esiga'de mu byobuga ga ebyomu- 
nyumba ya Mukama nebyobuga'ga 
ebyomunyumba ya kabaka nabi- 
kwasa mu mikono gyaba'dube : ka- 
baka Asa nābiwereza 7 Benikadadi 
mutabani wa Tabuli'moni mutabani 
wa Kezioni kabaka Webusuli eya- 
beringa Edamasiko, ngayogera nti 

19 (Waliwo) endagano eri 'nze nawe, 
eri kitange ne kitawo: laba, nku- 
were'za 4 ekirabo kya feza nezābu ; 
genda omenye endaganoyo eri Baa. 

20 sa kabaka wa Isiraeri anveko. Awo 
Benikadadi nawulira kabaka Asa, 
natuma abakulu be'gyerye okuli- 
mba ebibuga bya Isiraeri, nakuba 

 blyoni ne t Dani ne d Aberubesu- 
maaka ne < Kinerosi yona nensi yo- 

21 na eya Nafutali. Awo olwātuka 
Baasa bweyakiwulira nāleka oku- 
zimba Lama naberanga / Etiruza. 

22 Awo kabaka Asa nalingira Yuda 
yena; tewali eya'gyibwako; neba- 
'gyawo amainja Agerama, nemiti 
gyakyo, Baasa byeyazimbya; ka- 
baka Asa nizimba nabyo Geba ekya 

23 Benyamini ne Mizupa. Era sebiko- 
lwa ebirala byona wii ks Asa nama- 
nyige gona ne byona byeyakola ne- 
bibuga byeyazimba tebyawandiki- 
bwa mu kitabo ekyebyomumirembe 
gya basekabaka ba Yuda? Naye 
mu kisera ekyobuka debwe nalwala 

24 ebigere. i Asa neyebakira wamu ne 
bajajabe nazikibwa wamu ne baja- 
jabe mu kibuga kya Daudi kitawe : 

ekosafati mutabaniwe nāfuga mu 
kifokye. 

25 Awo! Nadabu mutabani wa Yero- 
boamu nātanula okufuga Isiraeri 
mu mwāka ogwokubiri ogwa Asa 
kabaka wa Yuda, nāfugira Isiraeri 

26 emyāka ebiri. Nākola ebyali mu 
maso ga Mukama ebibi, nātambuli- 
ra mu 'kubo lya kitāwe ne mu kyo- 
ndnokye mkyeyayono6nyesa Isiraeri. 

27 Awo nBaasa mutabani wa Akiya 
owomunyumba ya Isakali namwe- 
kobana; Baasa nāmukubira Egi- 
'besoni Ekyabafirisuti; kubanga 
Nadabu ne Isiraeri yena bāli bazi- 

28 ngizi'za Gi'besoni. Mu mwaka o- 
'gwokusatu ogwa Asa kabaka wa 
Yuda Baasa mweyamu tira, nafuga 

29 mu kifokye. Awo olwatuka ama- 
ngwago bweyalya obwakabaka, na- 
'ta enyuinba yona eya Yeroboamu; 
teyamulekera Yeroboamu nomu e- 
ya'sa omu'ka okutūsa lweyamuzi- 
kiriza ; ongekigambo bwekyali ekya 


, 11 Yuda, nifuga mu kifokye. 


ebya Nadabu ne byona byeyakola 
tebyawandikibwa mu kitabo ekye- 
byomumirembe gya basekabaka ba 
32 Isiraeri? #Newabanga entalo eri 
Asa ne Baasa kabaka wa Isiraeri 
enaku zabwe zona. 
33 Munmwaka ogwokusatu ogwa Asa 
kabaka wa Yuda Baasa mutabani 
wa Akiya natanula okufuga Isiraeri 
‘yena Etiruza, Mamaa, emyaka 
34 amakumi abiri mwena. Nakola e- 
byali mu maso ga Mukama ebibi 
tnatambulira mu 'kubo lya Yeroboa- 
mu ne mu kwononakwe kweyayo- 
1 6 nonyesa Isiraeri. Awo ekigambo 
kya Mukama nekimu'jira 4 Yeku 
mutabani wa Kanani ku Baasa nga 
2 kyogera nti b Kubanga nakugulumi- 
za nga nku'gya mu nfufu nenkufula 
omukulu wabantu bange Isiraeri; 
nawe totambuli'de mu 'kubo lya 
Yeroboamu noyonênyesa abantu 
bange Isiraeri okunsunguwaza ne- 


. 8 bibi byabwe; laba, ndi'gyirawo da- 


la Baasa nenyumbaye: era ndifula 
. enyumbayo okufanana denyumba 
ya Yeroboamu mutabani wa Neba- 


4 ti. “Owa Baasa anafiranga mu ki- |“ 


buga embwa zināmulyānga ; nowo- 
kubabe anāfirānga ku 'tale enyonyi 

b ezomu'banga zināmulyānga. Era 
ebikolwa ebirala byona ebya Baasa 
nebyeyakola namanyige tebyawa- 
ndikibwa mu kitabo ekyebyomu- 
mirembe gya basekabaka ba Isi- 

6 raeri? Baasa neyebakira wamu ne 

- bajajabe nazikibwa / Etiruza: Era 
mutabaniwe nafuga mu kifokye. 

7 Era nate ekigambo kya Mukama 
neki'ja ku Baasa mu mukono gwa 
na'bi Yeku mutabani wa Kanani 
ne ku nyumbaye olwebibi byona 
byeyakola mu maso ga Mukama o- 
kumusunguwaza nomulimu gwemi- 
konogye ngafanana enyamba ya 
Yeroboamu era kubanga 9 yamu- 
kuba. 

8 Mu mwāka ogwamakumi abiri 
mu mukāga ogwa Asa kabaka wa 
Yuda Era mutabani wa Baasa nå- 
tanula okufugira Isiraeri Etiruza 

9 (nafugira) emyaka ebiri. Awo o- 
mu'duwe iZimuli omukulu wekitii- 
ndu kyamagalige namwekobana : 
era yali ali Etiruza nganywa o. 
mwenge ngatamirira mu nyumba 
ya Aluza eyali sabakaki mu Tiruza : 

10 Zimuli naingira namufumita namu- 
'ta mu mwaka ogwamakumi abiri 
mu musanvu ogwa Asa kabaka YA 

wo 


| 14. 9, 16 


slu. 16 
2 Byumi. 
16. 4. 


34 37. 


9. 3L 


16. 12—17. 7. 


1 BASEKABAKA. 


301 





bt Ma 31 
a. 


“Mi 6 14 


olwatuka bweyatanula okufnga, nga 
kya'jatile ku ntebeye, awo na'ta 
enyumba yona eya Baasa: teya- 
musigaliza mwana wa bulenzi, ne- 
wakuba'de ku ndaze newakuha'de 
12 ku mikwanogye. Bwatyo Zimnli 
bweyazikiriza enyumba yona eya 
Baasa ngekigambo kya Mukama 
bwekyali kyeyayogera ku Baasa mu 
13 Yeku na'bi, olwebibi byona ebya 
Baasa, nebibi bya Era mutabaniwe 
byebayênona era byebayononyesa 
Isiraeri, okusunguwaza Mukama 
Katonda wa Isiraeri  nebirerya byā- 
14 bwe. Era ebikolwa ebirala byona 
ebya Era ne byona byeyakola te- 
byawandikibwa mu kitabo ekyebyo- 
mumirembe gya basekabaka ba Isi- 


raen ? 

15 Mu mwika ogwamakumi abiri 
mu musanvu ogwa Asa kabaka wa 
Yuda Zimuli nåfugira enaku musa- 
nvu Etiruza. Era abantu bali ba- 
sisi'de okulwana ne !Gi'besoni E- 

16 kyabafirisuti. Awo abantu abali 
basisi'de nebawulira nga bogera nti 
Zimuli yekobanye era a'se kabaka: 
Isiraeri yena kyebava bafūla Omuli 
omukulu we'gye okuba kabaka wa 
Isiraeri ku lunaku olwo mu lusi- 

17 sira. Omuli nayambuka ngava Egi- 
'besoni ne Isiraeri yena wamu na- 

18 ye, nebazingiza Tiruza. Awo olwa- 
tuka Zimuli bweyalaba ngekibnga 
kimenye'dwa, naingira mu kigo e- 
kyenyumba ya kabaka, neyeyoke- 
rera nomuliro mu nyumba ya kaba: 

19 ka nifa, olwebibibye byeyayonona 
ngakola ebyali mu maso ga Muka- 
ma ebibi ™ ngatambulira mu 'kubo 
iya Yeroboamu ne mu kibikye kye- 

20 yakola okwonodnyesa Isiraeri. Era 
ebikolwa ebirala byona ebya Zimuli 
n nobujêmubwe bweyajêma tebya- 
wandikibwa mu kitabo ekyebyomu- 
mirembe gya basekabaka ba Isi- 
raeri? 

21 Awo abantu ba Isiraeri nebawn- 
libwamu ebibina bibiri: ekitiindu 
kyabantu nga bagoberera Tibuni 
mutabani wa Ginasi okumnfiila ka- 
baka; nekitūndu nga bagoberera 

22 Omuli. Naye abantu abagoberera 
Omuli nebasinga abantu abāgobe- 
rera Tibuni mutabani wa Ginasi: 
awo Tibuni nafa, Omuli nālya o- 

28 bwakabaka. Mu mwaka ogwama- 
kumi asatu mu gumu ogwa Asa ka- 
baka wa Yuda Omuli natanula oku- 
fuga Isiraeri (nafugira) emyaka ku- 
mi nebiri : yafugira emyaka muka- 

24 ga Etiruza. Nāgnla nlusozi Sama- 
liya eri Semeri ne talanta biri za 
feza; nazimba ku lusozi natima 
ekibuga kyeyazimba erinya ngeri- 
nya bweryali erya Semeri nyini lu- 

25 sozi Samaliya. > Omuli nakola ebya- 
li mu maso ga Mukama ebibi nagira 


ekye'jo okusinga bona abamusoka. 
26 Kubanga yatambulira mu 'kubo lyo- 
na erya Yeroboamu mutabani wa 
Nebati ne mu bibibye byeyayono 
nyesa Isiraeri okusunguwaza Mu- 
kama Katonda wa Isiraeri nebirc- 
27 rya byābwe. Era ebikolwa ebirala 
byona ebya Omuli byeyakola na- 
manyige geyalaga tebyawandiki- 
bwa mu kitabo ekyebyomumirembe 
28 gya basekabaka ba Isiraeri? Awo 
Omuli neyebakira wamn ne bajaja- 
be nazikibwa mn Samaliya : Akabu 
mutabaniwe nāfuga mu kifokye. 
29 Awo mu mwaka ogwamakumi a- 
satu mu munana ogwa Asa kabaka 
wa Yuda Akabu mutabani wa Omu- 
li natanula okufuga Isiraeri: Aka- 
ba mutabani wa Omuli nafugira 
Isiraeri mu Samaliya emyaka ama- 
30 kumi abiri mwebiri. Era Akabu 
mutabani wa Omuli nakola ebyali 
mu maso ga Mukama ebibi Pokusi- 
31 nga bona abamusoka. 
tuka, ngakiita kigambo kitono oku- 
tambulira mu bibi bya Yereboamu 
mutabani wa Nebati, rnāwasa Ye- 


zeberi muwala wa Esubaali kabaka |! 


s Wabasidoni, nagenda tnawereza 
82 Baali namusinza. Era yasimbira 
Baali ekyoto mu “sabo ya Baali 
33 lyeyazimba mu Samaliya. Akabu 


nakola w Baseri; Akabu neyeyonge- = 


ra nate okukola ebyokusungnwaza 


Mukama Katonda wa Isiraeri oku- | 13 


singa bakabaka bona aba Isiraeri 

34 abāmusoka. Ku mirembegye Kieri 
Omubeseri nazimba v Yeriko: ya- 
'sawo emisingi gyakyo no kufirwa 
Abiramu omuberyeberyewe, nasi- 
mba enzi'gi zakyo no kufirwa mu- 
tabaniwe omuto Segubi, 3 ngekiga- 
mbo kya Mukama bwekyali kye- 
yayogera nomukono gwa Yosuwa 
mutabani wa Nuni. 


17 Awo 4 Eriya Omutisubi, eyali 
kwabo abatula Egireadi, naga- 
mba Akabu nti Mnkama Katonda 
wa Isiraeri nga bwali omulanm 
gwenyimiririra mu masoge, b tewa- 
benga musulo newakuba'de enkuba 
“mu myaka gino, wabula ngeki- 
2 gambo kyānge bwekiri. Awo eki- 
gambo kya Mukama nekimu'jira 
8 nga kyogera nti Va wano okyūke 
(ogende)ebuvanjuha wekweke awali 
aka'ga Kerisi akolekera Yoludani. 
4 Awo olulituka ononyweranga mu 
ka'ga; era ndagi de banamung'ona 
5 okukulisiza eyo. Awo nagenda 
nakola ngekigambo kya Mukama 
bwekyali : kubanga yagenda nabera 
awali aka'ga Kerisi akolekera Yolu- 
6 dani. Awo banamung'ona nebamu- 
leteranga e'mere nenyama enkya, 
ne'mere nenyama akawungezi ; na- 
7 nywanga mu ka'ga. Awo olwatuka 


Awo olwā- |; 


“ Luk. 4 
25. 


bYak.5.17. 


| 302 1 BASEKABAKA. 1'7. 8-18, 16. 








daki aka'ga nekakala olwobutaba 
nkuba munsi. 
8 Awoekigambo kya Mukama neki- 
9 mu'jira nga kyogera nti Golokoka 
4 Oh. 20. ogende “Ezalefasi ekya Sidoni, 
Luk, 4.28. obere eyo : laba, ndagi'de omukazi 
'na'mwandu ali eyo okukulisanga. 
10 Awo nagolokoka nagenda Ezale- 
fasi: awo bweyatūka kn wankaki 
wekibuga, laba, omukazi 'na'mwa- 
ndu ngali eyo ngalonda enknu: nā- 
muita nayogera nti Nkwegairi'de, 
nkimira otu' zi mu kibya, 'nywe. 
11 Awo ngagenda okugakima, namuita 
nayogera nti Nkwegairi'de, ndetera 
12 aka'mere mu mukonogwo. Nayo- 
gera nti Nga Mukama Katondawo 
bwali omulamu, sirina mugati, wa- 
bula olubatu lwobu’ta mu pipa no- 
tufuta mu kasumbi: era, laba, 
nsenya enku biri nyingire nefn- 
mbire 'nze nomwana wange, tubulye 
13 tufe. Awo Eriya namugamba nti 
Totya; genda okole nga bwoyo- 
ge'de: naye soka onfumbire 'nze 
nabwo akagate, okalete gyendi, olu- 
vanyuma wefumbire we'ka nomwa- 
14 nawo. Kubanga bwatyo bwayogera 
Mukama Katonda wa Isiraeri nti 
Epipa eyobu'ta terikendera 'so na- 
kasumbi kamafuta tekali'gwawo, 
okutūsa ku lunaku Mukama lwalito- 
15 nyesa enkuba kunsi. Awo nagenda 
nakola nga Eriya bwayoge'de: omu- 
kazi naye nenyumbaye nebalira 
16 enaku (nyingi). Epipa eyobu'ta 
teyakendera so nakasiimbi kama- 
futa teka'gwawo ngekigambo kya 
Mukama bwekyali kyeyayogerera 
17 mu Eriya. Awo olwatuka oluva- 
nyuma Iwebyo omwana womukazi 
oyo nyini nyumba nalwala; ne- 
ndwa'deye nenyikira bweti nata- 
18 bamu nate na muka. Awo nā- 


e a Jam. gamba Eriya nti ¢ Nfayo ki eri 'gwe, 
Peg 'gwe omusaja wa Katonda? wa'ja 


rKubal,5. gyendi / okunji'jukiza ekibi kyange 
15. 19 noku'ta omwana wange! Namn- 
gamba nti Mpa omwanawo. Nā- 

mu'gya mu kifubakye namusitula 
namulinyisa munju gyeyaberanga- 

mu namuteka ku kitandakye ye. 

12 Basek. | 20 9 Nakabira Mukama, nayogera nti 
4.33, 34,35. Ai Mukama Katonda wange, olèse 
ekibi ne ku 'na'mwandu ansuza 

í Bik. 2. | 21 ngo'ta omwanawe? ‘í Neyegolola 
10, ku mwang emirindi esatu, nakabira 
Mukama nayogera nti Ai Mukama 

Katonda wange, nkwegairi'de, obu- 

lamu bwomwana ono bumu'demu 

22 nate. Mukama nāwnlira e'dobozi 

lya Eriya; obulamu bwomwāna 

A Beb. 11. | 23 nebumu'damu nate. knālama. Awo 
A Eriya na'dira omwana nāmnusere- 
ngesa ngamun'gya mu kisenge namu- 

leta mu nyumba namuwa nyina: 

Eriya nayogera nti Laba, omwa- 

24 nawo mnlamu. Awo omukazi nā- 





AA aa AA AAA AAA AAA e e AAA AAA AA amana anaa aaa aaa aana aaa aaa a an 


gamba Eriya nti Kakano !'manyi |!Y 


ngoli musaja wa Katonda, era nge- 
kigambo kya Mukama mu kamwako 
ge mazima. 


18 Awo olwatuka “enaku nyingi 
bwezaitawo, ekigambo kya Mu- 
kama nekimu'jira Eriya mu mwaka 
ogwokusatu nga kyogera nti Genda 
werage eri Akabu; nange ?ndito- 

2 nyesa enkuba kunsi. Awo Eriya 
nagenda okweraga eri Akabu. Era 
enjala ngenyiki'de nyo mu Sama- 

3 liya. Awo Akabn naita Obadiya 
eyali sabakaki. | Era Obadiya yatya 

4 nyo Mukama: banga olwatuka 
Yezeberi bweyamalawo bana'bi ba 
Mukama, Obadiya na'dira bana'bi 
kikumi nabakweka mu mpuku atano 
atāno, nabalisanga nemigati nama- 

5 'zi.) Awo Akabu nagamba Obadiya 
nti Genda obune ensi eri enzi zi 
zona ezama'zi neri obu'ga bwona: 
mpozi tuliraba omu'do netuwonya 
embalasi nenyumbu obntafa tuleme 

6 okufirwa ensolo zona. Awo nebaga- 
bana ensi bombi okugibuna : Akabu 
ngakwata e'kubolye ye, ne Obadiya 

7 ngakwata e'kubolye ye. Awo Oba- 
diya ngali mu 'kubo, laba, Eriya nā- 
musanga: namumanya navunama 
amasoge nayogera nti 'Gwe wuno, 

8 mukama wange Eriya? Namu'da- 
mu nti 'Nze 'nzuno: genda obūlire 
mukamawo nti Laba, Eriya (ali 

9 wano). Nayogera nti Nyononye 
mu ki, noyagala okuwayo omu'duwo 
mu mukono gwa Akabu okunzi'ta? 
10 Nga Makama Katondawo bwali o- 
mulamu, tewali 'gwanga newaku- 
ba'de obwakabaka mukama wange 
gyatatuma okukunonya: awo bwe- 
bayogeranga nti Tali wano, nalaiza 
obwakabaka obwo ne'gwanga nga 
11 tebakulabye. Kale kakano oyoge'de 
nti Genda obiilire mukamawo nti 
12 Laba, Eriya (ali wano). Kale olu- 
lituka nga kyenji'je nkuveko kale 
comwoyo gwa Mukama gunakutwa- 

la gyesimanyi; kale bwendituka 
nembiulira Akabu natainza kuku- 
laba, alinzi'ta: naye 'nze omu'duwo 
ntya Mukama okuva mu buto bwa- 

13 nge. Tekibūlirwānga mukama wi- 
nge kyenakola, Yezeberi bweya'ta 
bana'bi ba Mukama, bwenakweka 
abasaja kikumi ku bana'bi ba Mu- 
kama mu mpnku atino atano, ne- 
14 mbalisa emigati namazi? Kale 
kakano oyoge'de nti Genda obulire 
mukamawo nti Laba, Eriya (ali 
15 wano): kale ananzi'ta. Awo Eriya 
nayogera nti “Nga Mukama owe- 
'gye bwali omnlamn, gwenyimiri- 
rira mu masoge, sireme kweraga 
16 eri ye lero. Awo Obadiya nagenda 
okusisinkana Akabu namubulira : 
Akabu nagenda okusisinkana Eriya. 





ok. 5, 
2:16. a 


41 Rasek. 
37.3. 
Luk. 4. 5. 


Ma 2313. 


43 Rasek. 
37. L 





18. 17-45. 





n Rasek 19 kama, / nogoberera Babaali. 


gea 


Pie 21 


za 'Basek. 
| 37. 41. 


| 


”3 Basek. 
39. 30, 14. 


“la ig 


sg. 39. 
Maii 


PS 
Bik. 21. 











Eriya Akabu namugamba nti ` 'Gwe 

18 wuno, 'gwateganya Isiraeri? Na- 
'damunti'Nze sinategan ya Isiraeri; 
naye 'gwe nenyumba ya kitawo. ku- 
banga mwaleka ebiragiro bya Mu- 
Kale 
'mo tuma okung'anyize gyendi Isi- 
raeri yena ku lusozi “~ Kalumeri 
ne bana'bi ba Baali ebikumi bina 
mwatano ne bana'bi ba i Baseri 
ebikumi bina abalya ku £ meza ya 
20 Yezeberi. Awo Akabu natumira 
abana ba Isiraeri bona ! nakung'a- 
nyiza bana'bi ku lusozi Kalumeri. 
21 Awo Eriya nasemberera abantu bo- 
na, nayogera nti Mulitusa wa oku'ta 
aga naga nga mulowoza wahiri? 

m Mukama oba ye Katonda, mu- 
mugoberere: naye oba Baali, kale 
mumugoberere ye. Abantu neba- 
22 tamu'damu kigambo. Awo Eriya 
nagamba abantu nti #'NZze 'nze- 
'ka 'nze 'nsiga'dewo na bi wa Mu- 
kama; naye v bana bi ba Baali aba- 
23 saja ebikumi bina mwatāno. Kale 
batuwe ente biri; beroboze ente 
emu okuba eyabwe, bagitemeteme, 
bagiteke kunku, 'so tebateka mu- 
liro wansi: nange nalongosa ente 
eyokubiri, nengiteka kunku, nesite- 

24 ka muliro wansi. Kale 'mwe muka- 
birire erinya lya katonda wa'mwe, 
ninge nakabirira erinya lya Mu- 
kama: kale Katonda Pana'damu 
nomuliro oyo abe Katonda. Awoa- 
bantu neba'damn nebogera nti Oyo- 

25 ge'de buliingi. Awo Eriya nagamba 
bana'bi ba Baali nti Mweroboze ente 
emu okuba eya'mwe, musoke oka- 
girongosa; kubanga muli bangi; 
mukabirire erinya lya katonda wa- 
'mwe, naye temuteka muliro wansi. 

26 Neba'dira ente gyebiwebwa, neba- 
Ha jaan nebakabirira erinya lya 

aali okuva enkya okutūsa etuntu, 

nga bogera nti Ai Baali, tuwulire. 


Naye newataba 'dobozi newakuba.-. 


'de a'damu nomu. Nebabūka awali 

27 ekyoto ekyakolebwa. Awo olwa- 
WA mu tuntu Eriya nabadulira 
endi nti Mwogerere wa'gulu : 
anga katonda; oba afumitiriza 

pi akyamye obali mu lugendo oba 
mpo'zi yebase, kigwani'de okumu- 
28 zukusa. Nebogerera wa'gulu " ne- 
besala nobwambe namafumu nge- 
ngeri yabwe bweyali okutusa omu- 
29 sai Iwegwakulukutira kubo. Awo 
olwatuka etuntu bweryali limenye- 
se, nebalagula okutisa ekiscra ekyo- 
kuwayo #ekitone (ekyakawungezi) ; 
naye newataba 'dobozi newakuba- 
'de a'damu nomu newakuba'de a- 
30 "nayo omwoyo. Awo Eriya nagamba 
abantu bona nti Munsemberere; a- 
bantu bona nebamusemberera. Na- 
dabiriza ekyoto kya Mukama ekya- 





l BASEKABAKA. 


|17 Awo olwatuka Akabu bweyalaba 
lel Pasek, | 
a. 


31 li kisal dwa. Awo Eriya na'dira 
amainja kumi ngomnwendo bwe- 
guli ogwebika byabāna ba Yakobo 
eya'jirwa ekigambo kya Mukama 
nga kyogera nti ' Isiraeri lye lina- 

32 banga erinyalyo. Nazimba amainja 
okuba ekyoto mu linya lya Mukama, 
nasima olusalosalookwetolola ekyo- 
to, obunene bwalwo oln'gyamu ebi- 

33 gero bibiri ebyensigo. “ Nātindikira 
enku, natematema ente, nāgiteka 
kunku. Nāyogera nti Mu'juze a- 
mapipa ana ama'zi, mugafuke ku 
kiwebwayo ekyokebwé ne kunku. 

34 Awo nayogera nti Mukole bwemu- 
tyo omulundi ogwokubiri; nebako- 


la bwebatyo omulundi okubiri. 
Nayogera nti Mukole bwemutyo 
omulundi ogwokusatu; nebakola 


bwebatyo omulindi ogwokusatu. 
35 Ama'zi negakulukuta okwetolola 
ekyoto; na'jnza nolusalosalo ama- 
36 'zi. Awo olwatuka mu kisera ekyo- 
kuwayo ekitone (ekyakawungezi) 
Eriya na'bi nasembera nayogera 
nti Ai œ Mukama Katonda wa Ibu- 
laimu, owa Isaka ne Isiraeri, y kite- 
gërebwe lero nga 'gwe Katonda mu 
Isiraeri, era nga 'nze ndi mu'duwo, 
era nga #nkoze bino byona lwa ki- 

37 gambokyo. Mpulira, ai Mukama, 
mpulira, abantu bano bamanye nga 
'gwe, Mukama, 'gwe Katonda, era 
ngokyisi'za emitima gyibwe oku- 
38 'dayo. Awo dsomnliro gwa Muka- 
ma negugwa negwokya ekiwebwa- 
yo ekyokebwa nenku namainja ne- 
nfufu, negukombera dala amazi 
39 agali mu lusalosalo. Awo abantu 
waja bwebakiraba nebavinama a- 
ao pan we: nebogera nti Muka- 

man ye Katonda ; Mukama ye Kato- 
40 nda. Awo Eri a nabagamba nti 
Mukwate bana' bi ba Baali: wale- 
me okuwona nomu. Nebabakwata: 
Eriya nabaserengesa eri baka'ga 

41 Kisoni “naba'tiraeyo. Awo Eriya 
nagamba Akabu nti Golokoka olye 
onywe; kubanga waliwo okuwima 
42 kwenkuba nyingi. Awo Akabu nä- 
golokoka okulya nokunywa. Eri- 
ya nalinya ku ntiko Yekalumeri; 

d nävūnama wansi ku 'taka, nateka 

43 amasoge wakati wamavivige. Na- 
gamba omu duwe nti Yanibuka 'no 
olengere awali enyanja. Nalinya 
nalengera nayogera nti Tewali ki- 
ntu. Nayogera nti Genda nate e- 
44 mirundi musānvu. Awo olwatuka 
omuliindi ogwomusanvu nayogera 
nti Laba, “ekire kirinya nga kiva 
mu nyanja ekiri ngomukono gwo- 
muntu obutono. Nayogera nti Ya- 
mbuka ogambe Akabu nti Tekateka 
(e'gāliryo), oserengete, enkuba ere- 
45 me okuknziiza. Awo olwātuka eki- 
sera kitono bwekyaitawo, e'gulu 
neribindabinda ebire nembuyaga, 


803 





t aroe 32. 


“ Lev. 1.7. 


£ Kuv.36. 


? Yos. 44. 
1 Sam. 17. 
46. 


1 Basek. 
20. 13. 
? KubaL 
16, W. 


4 Lev9.54. 


ké aana 19. 





€ Kubal 
11. 15. 


” Yob. 4 
16. 


° Kuv.36. 





newaba enkuba nyingi. Akabu nā- 
linya (mu 'gali) nagenda Eyezulee- 
46 ri. Omukono gwa Mukama neguba 
ku Eriya ; neyesiba ekimyu na'du- 
kira mu maso ga Akabu okiitusa 
awaingirirwa Eyezuleeri. 


1 Awo Akabu nabilira Yezeberi 
byona Eriya byeyakola era 
abweya'ta bana'bi bona nekitala. 

2 Awo Yezeberi natumira Eriya o- 
mubaka ngayogera nti Bakatonda 
bankole bwebatyo nokukirawo, 

' bwesirifūla obulamubwo okuba ngo- 
bulamu bwomu kubo enkya bwebu- 

3 liba nga kampegāno. Awo bweyala- 
ba ekyo nägolokoka nāgenda olwo- 
bulamubwe, na'ja b Ebeeruseba e- 

4 kya Yuda, nalekayoomu'duwe. Naye 
e nyni natambula olugendo olwo- 
nnaku lumu mu 'dingu, na'ja natii- 
la wansi womwōlola : “neyesabira 
okufa ; nayogera nti Kinamala ; ka- 
kano, ai Mukama, nziyako obulamu 

. bwange; kubanga sisinga bajaja ba- 

5 nge obulüngi. Nagalamira neyebaka 
wansi womwolola; kale, laba malai- 
ka nāmukomako, namugamba nti 

6 Golokokaolye. Nātunula, kale, laba, 
omugati nga guli awali omutwegwe 
ogwoke'dwa ku manda nakasumbi 
akama'zi. Nalya nanywa nāgala- 

7 mira nate. Malaika wa Mukama 
naja nate omulindi ogwokubiri 
nimukomako nayogera nti Goloko- 
ka olye; kubanga olugendo lukui- 

8 nze obunene. Nagolokoka nalya 
nanywa, natambula mu manyi age- 
'mere eyo denaku amakumi ana 
emisana nekiro natika ° Ekolebu 

9 olusozi lwa Katonda. Nātūkayo 
'maingira mu mpuku, nasula omwo ; 
kale, laba, ekigambo kya Mukama 
nekimu'jira, namugamba nti Okola 

10 ki wano, Eriya? Nayogera nti 

Nkwati' dwa / obu'gya bungi kulwa 

Mukama Katonda owe'gye; kuba- 

nga abana ba Isiraeri balese enda- 

ganoyo, 9 basu'de ebyōtobyo, era 
iba'se bana'bibo nekitala : k nānge, 

'nze 'nze'ka, 'nze nsiga'dewo; no- 

bulamu bwange babunonya okubu- 

'gyawo. Nayogera nti Fuluma oi- 

mirire ! ku lusozi mu maso ga Mu- 

kama. Kale, laba, Mukama najta- 
wo, membuyaga nyingi ezamanyi 
nezimenya ensozi nezasa enjazi mu 
maso ga Mukama; naye Mukama 
nga tali mu mbuyaga: awo oluva- 
nyuma lwembuyaga kikankano kya 
nsi; naye Mukama nga tali mu ki- 

12 kankano kyensi : awo oluvanyama 
lwekikankano muliro ; naye Muka- 
ma nga tali mu muliro: awo oluva- 
nyuma lwomnliro " 'dobozi tono lya 

13 gonjebwa. Awo olwatuka Eriya 
bweyaliwulira, ° neyebi'ka amasoge 
mu munagiro, nafuluma naimirira 


11 


1 BASEKABAKA. 





20 


mu maulyango gwempuku. Kale, 
laba, newamu'jira e'dobozi, neryo- 
gera nti Okola ki wano, Eriya? 
14 Nayogera nti Nkwati'dwa obu'gya 
bungi kulwa Mukama Katonda o- 
we'gye ; kubanga abana ba Isiraeri 
balese endaganoyo, basu'de ebyoto- 
byo, era ba'se. bana'bibo nekitala ; 
nange, 'nze 'nze'ka, 'nze nsiga'de- 
wo; nobulamu bwange babunonya 
16 okubu'gyawo. Awo Mukama nā- 
mugan nti Genda o'deyo mu 
'kubolyo eri e'düngu v Eryedamasi- 
ko: kale bwolitika "ofukanga ama- 
futa ku Kazaeri okuba kabaka We- 
16 busuli: ne “Yeku mutabani wa 
Nimusi omufukangako amafuta o- 
kuba kabaka wa Isiraeri : ne! Eri- 
sa mutabani wa Safati x Oweyaberu- 
mekola omufukangako amafuta o- 
17 kuba na'bi mu kifokyo. Awo olu- 
lituka oyo anawonanga ekitala kya 
w Kazaeri y Yeku animu tanga: no- 
yo anawonanga ekitala kya Yeku 
18 ? Erisa anāmu'tānga. 
a ndyesigaliza akasanvu mu Isiraeri 
amavivi gona agatafukamiriranga 
Baali na buli kamwa akatamunywe- 
19 gerānga. Awo nāvayo nāsānga E- 
risa mutabani wa Safati eyali nga- 
lima ngalina mu masoge emigogo 
(gyente) kumi nebiri, ye ngalina 
ogwekumi nebiri: awo Eriya näso- 
moka okugenda gyali namusilako 
20 domunagirogwe. Awo nāleka ente, 
na'duka mbiro okugoberera Eriya, 
nayogera nti Nkwegairi'de, € ka'ma- 


le okunywegera kitange ne minge, |?! 
2 


ndyoke nkugoberere. Namugam 
nti 'Dayo; kubanga nkukoze ki? 

21 Nadayo nitamugoberera na'dira 
omugogo gwente nazi'ta, nifumba 
enyama yazo “ nebintu ebyente, na- 
gabira abantu nebalya. Awo nago- 
lokoka “nagoberera Eriya /namu- 
wereza. 


Awo a Benikadadi kabaka We- 
busuli nakung'anya e'gyerye 
Iyona : newaba wamu naye bakaba- 
ka amakumi asatu mu babiri ne- 
mbalasi namagali : nayambuka na- 
zingiza L Samaliya nalwana nakyo. 
2 Natumira Akabu kabaka wa Isirae- 
ri ababaka mu kibuga, nimugamba 
nti Bwatyo bwayogera Benikadadi 
8 nti Efezayo nezabuyo yange; ne 
bakazibo nabo nabanabo, abasinga 
4 obnlūngi, bange. Awo kabaka wa 
Isiraeri na'damu nayogera nti Kiri 
ngekigambokyo, mukama wange, ai 
kabaka; 'nze wuwo ne byona bye- 
5 nina. Awo ababaka nebakomawo 
nebogera nti Bwatyo bwayogera 
Benikadadi nti Okntuma nakutumi- 
ra nga njogera nti Oliwayo gyendi 
efezayo nezābuyo ne bakazibo na- 
6 bänabo; naye ndikutumira aba'dn 


A E ian AAA a a aaa 


18. 46—20. 6. 


! 
l 


Era naye!3, 2, 








pS 
"i 


bänge enkya bwebuliba nga kampe- 
gāno, kale balikebera enyumbayo 
nenyumba zaba'dubo; awo olulitu- 

ka kyona kyona ekisanyusa amaso- 

go balikiteka mu mnkono gwibwe 

7 nebakitwala. Awo “ kabaka wa Isi- 
raeri naita abaka'de bona abensi, 
nayogera nti Mutegere, mbegairi'de, 

4 mulabe omusaja ono bwalina kya- 
twagaza: kubanga yantumira olwa 
bakazi bange nabana bange nefeza 
yange nezibu yange; nesimu'ma. 

8 Awo abakade bona nabantu bona 
nebamugamba nti 'Towulira 'so to- 

9 'kiriza. Kyeyava agamba ababaka 
ba Benikadadi nti Gamba mukama 
wange kabaka nti Byona byewaso- 
kerako okutnmira omu'duwo ndibi- 
kola: naye kino siinza kukikola. 
Ababaka nebagenda nebamu'diza 
10 ebigambo. Awo Benikadadi nimu- 
tumira nayogera nti Bakatonda ba- 
nkole bwebatyo nokukirawo, enfūfu 
Eyesamaliya bweribuna abantu bo- 
na abangoberera okuba embatu. 
11 Awo kabaka wa Isiraeri na'damu 
nayogera nti Mumugambe nti Eye- 
siba “ (ebyokulwänyisabye) aleme o- 
kwenyumiriza ngoyo abyesumulula. 

12 Awo olwatuka (Benikadadi) bweya- 
wulira ekigambo ekyo, bweyali nga- 
nywera, ye ne bakabaka abo, mu 
wema, nagamba aba'dube nti Musi- 
mbe enyiriri. Nebasimba enyiriri 
13 okulwana nekibuga. Kale, laba, 
na'bi nasemberera Akabn kabaka 
wa Isiraeri, nåyogera nti Bwatyo 
bwayogera Mukama nti Olabye eki- 
bina kino kyona ekinene? laba, nā- 
kigabula mu mukonogwo lero ; /na- 
we onomanya nga 'nze Mukama. 
14 Akabu niyogera nti Eri ani? Na. 
yogera nti agak b bwayogera Mu- 

a nti Eri abalenzi ababakulu 

Awo nayogera nti Ani 

anasoka okulwana? Na'damu nti 
15 'Gwe. Awo nayolesa abalenzi aba- 
bakulu bamasaza, nebaba ebikumi 
bibiri mwasatu mu babiri: awo olu- 
vanyuma Iwabwe nayolesa abantu 
bona, abana ba Isiraeri bona, ke 
16 kasinvu. Awo nebatabila mu tu- 
ntu. Naye Benikadadi yali ngali 
mu wema nganywa omwenge nga- 
tamira, ye ne bakabaka, bakabaka 
amakumi asatu mu babiri abamube- 
17 ya. Awo abalenzi ababakulu bama- 
saza be basoka okutabāla ; Benika- 
dadi natuma, nebamubilira nti Wa- 
liwo abasaja abafulumye mu Sama- 
18 liya. Nayogera nti Oba bafulumi- 
'de emirembe, mubawāmbe; oba 
bafulumi'de obulwa, mubawāmbe. 
19 Awo abo nebafuluma mu kibuga, 
abalenzi ababakulu bamasaza, ne- 
20 'gye eryabagoberera. Neba'ta buli 
muntu musajawe; Abasuli neha- 
'duka, Isiraeri nebabagoberera: Be. 





1 BASEKABAKA. 











nikadadi kabaka Webusnli nawone- 
ra ku mbalasi wamu nabebagala e- 

21 mbalasi. Awo kabaka wa Isiraeri 
nafuluma nakuba embalasi nama- 
gali, na'ta Abasuli olu'ta lunene. 

22 Awo 9 na'bi nasemberera kabaka 
wa Isiraeri nimugamba nti Genda 
o'demu amanyi wetegereze olabe 
byonokola: kubanga tomwaka bwe- 
Bada kabaka Webusuli alikuta. 

ala. 

23 Awo aba'du ba kabaka Webusuli 
nebamugamba nti Katonda wabwe 
katonda wa ku ngozi; kyebava ba- 
tnsinga amanyi : naye tulwānire na- 
bo mu luseuyi, kale tetulirema ku- 

21 basinga bo amanyi. Era kola kino; 
'gyawo bakabaka buli muntu mu 
kifokye, 0'sewo mu kifo kyābwe a- 

25 baini: era webalire e'gye erifanana 
e'gye lyewafirwa, embalāsi oku'da 
mu kifo kyembalasi, ne'gali oku'da 
mu kifo kye gali: kale tulirwanira 
nabo mu lusenyi, era tetulirema ku- 
basinga amanyi. Awo nawulira e- 

26 'dobozi Iyabwe nakola bwatyo. Awo 
olwatuka omwaka bwegwa'da Beni- 
kadadi nayolesa Abasuli nayambuka 
nagenda 4 Eyafeki okulwāna ne Isi- 

27 raeri. Awo abana ba Isiraeri neba- 

olesebwa nebawebwa entinda ya- 
we, nebabatabala : awo abana ba 
Isiraeri nebasisira okubolekera nga 
bafanana ebisibo bibiri ebitono e- 
byabana bembuzi; naye Abasuli ne- 

28 babuna ensi. Awo omusaja wa 
Katonda nāsembera nāgamba kaba. 
ka wa Isiraeri nāyogera nti Bwatyo 
bwayogera Mukama nti Kubanga 
Abasuli boge'de nti !' Mukama kato- 
nda wa ku nsozi, naye si katonda 
wa mu biwonvu; ™ kyendiva nga- 
bula mu mukonogwo ekibina kino 
kyona ekinene, namwe mulimanya 

29 nga'nze Mukama. Awo nebasisira 
nga basulaganako nebamala enaku 
musanvu. Awo olwatuka ku lunaku 
olwomusanvu nebaliimbagana; a 
bana ba Isiraeri neba'ta ku Basuli 
abasaja abatambula nebigere kasi. 

30 rivu ku lunaku lumu. Naye abala- 
la neba'dukira Eyafeki mu kibuga; 
awo bugwe nagwa kn basaja obu- 
kumi bubiri mu kasānvu abasigala- 
wo. Ne Benikadadi na'duka nātū- 
ka mu kibuga mu kisenge ekyomu- 

31 nda. Aba'dube nebamngamba nti 
Laba 'no, tuwuli de nga bakabaka 
benyumba ya Isiraeri bakabaka ba 
kisa : tukwegairi'de, ” twambale e- 
bibukutu mu biwato nemigwa ku 


mitwe gya'fe, tufulume eri kabaka! 31 


wa Isiraeri: mpo'zi anawonya obu- |, 
32 lamubwo. 
mu biwato nebatikira emigwa ku 
mitwe, neba'ja eri kabaka wa Isi- 
raeri. nebogera nti Omu'duwo Be- 
nikadadi ayogera nti Nkwegairi'de, 





AA aa AAA AAA AE AAA AA o a GN, 
.. . a 
. 
oa 
. 
. 
. m . 
. 


Awo nebesiba ebibukutu | : Rase 





306 
mbere omulamu. Nayogera nti A- 
kyali mulamu? ye muganda wange. 
33 Awo abasaja nebalabirira nyo ne- 
banguwa okwetegereza obanga bwa- 
yagala bwatyo; nebogera nti Mu- 
gandawo Benikadadi. Awo niyo- 
gera nti Mugende mumulete. Awo 
° 1 Basek. kadadi) namugamba nti ° Ebibuga 
15. 20. kitange byeya'gya ku kitiwo 'nze 
ndibi'zayo; era olyerimira engūdo 
”) Rasek. mu P Damasiko, nga kitange bwe- 
11.24. yerimira mu Samaliya. Nange, 
| (bweyayogera Akabu,) nakuta ne- 
ra ndagano eno. . Awo "nalagana naye 
22 31. endagano namuta. 
“9 Barek. | 35 Awo omusaja omu $ owokubana 


23. ba bana'bi nigamba mu'ne olweki- 
gambo kya Mukama nti Nfumita, 
nkwegairide. Omusaja nagana o- 

36 kumufumita. Awo namugamba nti 
Kubanga towuli'de 'dobozi lya Mu- 
kama, laba, bwonoba nga kyo'jo- 
nveko, “empologoma eneku'ta. Awo 
bweyali nga kya'jamuveko, empolo- 

37 goma nemusanga nemu'ta. Awo 
nasanga omusaja omulala, nīyoge- 
ra nti Nfumita, nkwegairi'de. Omu- 
saja namufumita ngamufumita eki- 

38 windu.” Awo na'bi neyegendera 
nalindirira kabaka mu 'kubo, neye- 
fula ngabi'se ekirembakye ku ma- 

39 soge. Awo kabaka bweyali aitawo, 
nakabirira kabaka: nāyogera nti 
Omu'duwo yafuluma wakati mn lu- 
talo; kale, laba, omusaja nakyama 
nandetera omusaja nayogera nti 
Kuma omusaja ono: okubula bwa- 
Jiba ngabuze, kale obulamubwo bu- 
liba mu kifo kyobulamubwe, oba 

40 oliriwa talanta eyefeza. Awo omu- 
'duwo bweyali ngatawana erui ne- 
rui, ngagenze. Awo kabaka wa 
Isiraeri namugamba nti Era bwe- 
gutyo bwegunaba omusingogwo; 

41 'gwogusaze 'gwe ke nyini. Awo 
nayanguwa nagya ekiremba kn 
masoge ; kabaka wa Isiraeri nimu- 

42 tegera nga wa ku bana'bi. Namn- 
gamba nti Bwatyo bwayogera Mu- 
kama nti Kubanga wata omnsaja 
oweki've gyendi okuva mu mukono- 
gwo, obulamubwo kyebuliva bubera 
mu kifo kyobulamubwe, nabantubo 

43 baliba mu kifo kyabantube. Awo 
kabaka wa Isiraeri nagenda mu nyu- 
mbaye, nganyika'de era nganyize, 
na'ja Esamaliya. 


t 1 Basek. 
13. 24. 


91 Awo olwatuka oluvanyuma lwe- 
byo Nabosi Omuyezuleeri ya- 


Benikadadi nafuluma na'ja gyali; 
34 nimulinyisa mn 'gali. Awo (Beni- 
Jina olusukn olwemizabibu olwali 


“Yos. 17. mu 4 Yezuleeri kumpi neriyumba 
. lya Akabu kabaka Wesamaliya. 

2 Awo Akabu nagamba Nabosi nti 
4 1 Sam. bMpa olusukulwo olwemizabibn 


mbere nalwo okuba olusuku lwe- 


1 BASEKABAKA. 


nva, kubanga luli kumpi nenyumba 
yange; nange ndikuwa mu kifo 
syalwo olusuku olwemizabibu olu- 
singa obulungi: oba bwonosima, 
ndikuwa ebintu ngomuwendo gwa- 
8 lwo bweguli. Awo Nabosi nagamba 
Akabu nti Mukama aki'dize eri gye- 
ndi ¢ nkuwe obusika bwa bajaja ba- 

4 nge. Awo Akabu naingira mu nyu- 
mbaye, nganyika'de era nganyize 
olwekigambo Nabosi Omuyezuleeri 
kyamugambye : kubanga ayoge'de 
nti Si'ja kukuwa busika bwa bajaja 
bange. Nagalamira ku kitandakye 
nakyusa amasoge nata'kiriza kulya 

5 ku 'mere. Naye Yezeberi mukazi- 
we naja gyali, namugamba nti Ki- 
ki ekinakuwazi'za omwoyogwo 0- 
bwenkani'de awo, nokulya notolya 

G kn 'mere? Namugamba nti Kuba- 
nga njoge'de ne Nabosi Omuyezu- 
leeri nemugamba nti Mpa olusuku- 
iwo olwemizabibu olwebintu; oba 
bwonosima, ndikuwa olusuku o- 
lwemizabibu (olulala) mu kifo kya- 
lwo: na'damu nti Si'ja kukuwa lu- 
7 suku lwānge olwemizabibu. Yeze- 
beri mukaziwe namugamba nti 
'Gwofuga 'no obwakabaka bwa Isi- 
raeri? golokoka olye ku 'mere, o- 
mutimagwo gusanyuke: 'nze ndi- 
kuwa olusuku olwemizabibu olwa 
8 Nabosi Omuyezuleeri. Awo nawa- 
ndika ebaluwa 4 mu linya lya Aka- 
bu, nazi'sako akaboneroke, nawe- 
reza ebaluwa “ abaka'de nabakungu 
abali mu kibugakye era abatula a- 
9 wali Nabosi. Nāwandika mu balu- 
wa ngayogera nti Mulingire okusi- 
ba, mumuteke Nabosi wa gulu mu 
10 bantu; muteke abasaja babiri / aba 
Beriali mu masoge, bamulumirize 
nga bogera nti 9 Wakolimira Kato- 
nda ne kabaka. Mulyoke mumu- 
'gyewo, mumukasukirire amainja 
11 afe. Awo abasaja abomukibugakye 
abaka'de nabakūngu ababera mu 
kibngakye nebakola nga Yezeberi 
bwabatumi'de, nga bwekyawandi- 
kibwa mu balnwa zeyabawereza. 
12 Awo nebalangira okusiba, nebamu- 
13 teka wa'gulu Nabosi mu bantu. A- 
basaja babiri abana ba Beriali ne- 
baingira nebatiila mu masoge: aba- 
saja ba Beriali nebamulumiriza, 
nga balumiriza Nabosi mu maso 
gabantu, nga bogera nti Nabosi ya- 
kolimira Katonda ne kabaka. Awo 
nebamu'gya mu kibuga, nebamu- 
14 kasukirira amainja nafa. Awo ne- 
batumira Yezeberi nga bogera nti 
Nabosi akasukiri dwa amainja afu- 
15 de. Awo olwatrka Yezeberi bwe- 


yawnlira Nabosi ngakasukiri dwa 
amainja era ngafu'de, Yezeberi na- 
gamba Akabu nti Golokoka olye 
olnsukn olwemizabibu olwa Nabosi 
Omuyezuleeri Iweyagana okukuwa 


20. 33—21. 15. | 


Le. 2 
23. 

Kubal. 26. 
Ex 46.18. 


d Ea 3.12 
Las 4.9. 
1 Basek ' 
20. 7. 





J Ma 13.13. 





f Ler. 34 
16. 
Bik. C 11. 








21. 16—22. 16. 


1 BASEKABAKA. 























olwebintu : kubanga Nabosi takyali 
16 malamu naye afu'de. Awo olwa- 
tuka Akabu bweyawulira Nabosi 
ngafu'de, awo Akabu nagolokoka 
okuserengeta mu lusuku olwemiza- 
bibu olwa Nabosi Omuyezuleeri 0- 
kulnlya. 
17 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
ki'jira Eriya “Omutisubi nga kyo- 
13 gera nti Golokoka oserengete oku- 
sisinkana ne Akabu kabaka wa Isi- 
raeri atūla mu +Samaliya: Jaba, 
ali mu lusuku olwemizabibu olwa 
19 Nabosi gyaserengese okululya. Era 
onomugamba nti Bwatyo bwayogera 
Mukama nti O'se era oli'de? era 
onomugamba nti Bwatyo bwayo- 
gera Mukama nti ¿Mu kifo embwa 
mwezakombera omusai gwa Na- 
bosi, embwa mwezirikombera o- 
20 musaigwo, wewawo, ogugwo. Awo 
Akabu nagamba Eriya nti Onda- 
bye, 'gwe omulabe wange? Na- 
'damu nti Nkulabye: kubanga ™ we- 
tuuze okukola ebiri mu maso ga 
21 Mukama ebibi. Laba, ndikuletako 
akabi, era ndikwerera dala * era 
ndimalawo eri Akabu buli mwana 
owobulenzi noyo asibi'dwa nata- 
22 sibi'dwa mu Isiraeri: era ndifū- 
la enyumbayo okufanana 9enyu- 
mba ya Yeroboamu mutabani wa 
Nebati nokufanana Penyumba ya 
Baasa mutabani wa Akiya olwoku- 
sunguwaza kwewansunguwaza ” no- 
23 yononyesa Isiraeri. Era Mukama 
nayogera ne ku Yezeberi nti #E.- 
mbwa ziririra Yezeberi awali ekigo 
24 Ekyeyezuleeri. t Owa Akabu anā- 
firanga mu kibuga embwa zināmu- 
lyanga; noyo anāfirānga ku 'tale 
enyonyi ezomu'banga zinamulya- 
25 nga. “(Naye tewali eyafanana A- 
kabu eyetiinda okukola ebyali mu 
maso ga Mukama ebibi Yezeberi 
26 mukaziwe gweyapikiriza. Nakola- 
nga ebyemizizo enyo ngagoberera 
ebifananyi nga byona bwebyali YA- 
bamoli byebaikolanga Mukama be- 
yagoba mu maso gabana ba Isirne- 
27 ri.) Awo olwatuka Akabu bweya- 
wulira ebigambo ebyo, Y nāyuza e- 
byambalobye + niyambala ebibuku- 
ta ku mubirigwe 4nāsiba nagalami- 
ra ngayamba'de ebibukutu nata- 
28 mbula mpola. Awo ekigambo kya 
Mukama neki'jira Eriya Omntisubi 
29 nga kyogera nti Olaba Akabu bwe- 
yetowaza mu maso gange? kubanga 
ha mu maso gange, Sirireta 
abi ako ku mirembegye: naye #ku 
mirembe gya mutabaniwe bwendi- 
reta akabi ako ku nyumbaye. 
29 Awo nebamsla emyika esatu 
nga tewali bulwa eri Obusuli ne 
2 Isiraeri. Awo 42olwiatuka mu mwa- 
ka ogwokusatu b Yekosafati kabaka 


wa Yuda naserengeta eri kabaka wa 
3 Isiraeri. Awo kabaka wa Isiraeri 
nagamba aba'dube nti Mumanyi nga 
c Lamosugireadi kya'fe, na'fe tusi- 
rika netntaki gya mu mukono gwa 


4 kabaka Webusuli? Nagamba Ye- |: 


kosafati nti Onogenda nange Era- 
mosugireadi okulwana. Awo Yeko- 
safati nagamba kabaka wa Isiraeri 
nti“ 'Nze ninga 'gwe bwoli, abantn 
bange ngabantubo, embalasi zange 

5 ngembalasizo. Awo Yekosafati na- 
gamba kabaka wa Isiraeri nti Nkwe- 
gairi'de, būza ekigambo kya Mnu- 

6 kama lero. Awo kabaka wa Isiraeri 
enākung'anya bana bi abasaja nge- 
bikumi bina, nābagamba nti Ntabā- 

le Eramosugireadi nantiki ndekeyo? 
Nebogera nti Yambuka; kubanga 
Mukama alikigabula mu mukono 

7 gwa kabaka. 
nayogera nti Tewali wano nate na- 

8 'bi wa Mukama, tumubūze? Ka- 
baka wa Isiraeri nagamba Yekosa- 
fati nti Waliwo nate omusaja omu 
gwetuinza okubulizamu Mukama, 
Mikaya mutabani wa Imula : naye 
'mukyawa; kubanga tandazulako 
birungi wabula ebibi. Yekosafati 
nayogera nti Kabaka aleme okwo- 

9 gerau bwatyo. Awo kabaka wa Isi- 
raeri naita omumbowa nayogera 
nti Yanguwa okime Mikaya muta- 
10 bani wa Imula. Era kabaka wa 
Isiraeri ne Yekosafati kabaka wa 
Yuda nebatūla buli muntu ku nte- 
beye nga bamba'de ebyambalo bya- 
bwe, mu mbuga eri ku mulyango 
gwa wankaki 7 Wesamaliya; ba- 
na'bi bona nebalagulira mu maso 
11 gābwe. Awo Zedekiya mutabani 
wa Kenaana neyekolera #amaye- 
mbe agebyuma nayogera nti Bwa- 
tyo bwayogera Mukama nti * Oli- 
tomera Abasuli na gano okutisa 
12 lwebalimalibwawo. Nebana bi bo- 
na nebalagula bwebatyo, nga boge- 
ya nti Yambuka Eramosugireadi 
olabe omukisa: kubanga Mukama 
alikigabula mu mukono gwa kaba- 
13 ka. Awo omubaka eyagenda okui- 
ta Mikaya namugamba nti Laba'no, 
ebigambo bya bana'bi (bibulira ) ka- 
baka ebirungi nakamwa kamu: 
nkwegairi'de, ekigambokyo kifana- 
ne ekigambo kyomu kubo, oyogere 
14 ebirungi. Awo Mikaya nayogera 
nti | Nga Mukama bwali omulamu, 

m Mukama kyanang'amba ekyo kye- 

15 nāyogera. Awo bweya'ja eri kaba- 
ka, kabaka nimugamba nti Mikaya, 
tutabale Framosugireadi nantiki 
tulekeyo? Namu'damu nti Yambu- 
ka olabe omukisa; era Mukama 
alikigabula mu mukono gwa kaba- 
16ka. Awo kabaka namugamba nti 
Naknlaiza emirūndi emeka oleme 
okumbiulira ekigambo nekimn wa- 


Naye J Yekosafati |: 


kMa 17. 








1 BASEKABAKA. 


22. 17-48. 





314; 12. 
Kub. 9.18. 


Te 39.14. 
Yer. 4. 10. 


| 
Y 1 Dasck. 
20. 1, 24. 





“Ti | 20 kono. 


bula amazima mu linya lya Muka- 
17 ma? Nayogera nti Ndabye Isi- 
raeri yena ngasāsāni'de ku nsozi 


y ngendiga ezitalina musūmba : | 33 gerera wa'gulu. 
Mu 


ama näyogera nti Abo tebalina 
mukama wabwe; ba'deyo buli mu- 
18 ntu mu nyumbaye mirembe. Awo 
kabaka wa Isiraeri nagamba Yeko- 
safati nti 0 Sikugambye nga tala- 
gule birūngi eri 'nze wabula ebibi ? 
19 Nayogera nti Kale wulira ekigambo 
kya Mukama: ? ndabye Mukama 
ngatu'de ku ntebeye ” ne'gye lyona 
eryomu'gulu nga baimiri'de gyali 
ku mukonogwe ogwadyo ne ku gwa 
Mukama nayogera nti Ani 
anasendasenda Akabu ayambuke 
Eramosugireadi agwe? Omu nā- 
yogera bwatyo; omulala nayogera 
21 bwatyo. Awo newafuluma omuzi- 
mu neguimirira mu maso ga Mu- 
kama negwogera nti 'Nze namuse- 
22 ndasenda. Mukama nagugamba nti 
Otya? Negwogera nti Nafuluma 
nembera #omuzimu ogwobulimba 
mu kamwa ka bana'bibe bona. Na- 
yogera nti Gwonomusendasenda 
nokusobola onosobola: fuluma o- 
23 kole bwotyo. Kale 'no, laba, Mu- 
kama ata'de omuzimu ogwobuli- 
mba mu kamwā ka bana'bibo bano 
bona; era Mukama akwoge'deko 
24 akabi. Awo Zedekiya mutabani wa 
Kenaana nasembera ! nākuba Mi- 
kaya olni, nayogera nti Omwoyo 
gwa M a gwampitako gutya 
25 okwogera nawe? Mikaya nayoge- 
ra nti Laba, oliraba ku lunaku ol wo 
bwoliingira mu kisenge ekyomunda 

26 okwekweka. Awo kabaka wa Isi- 
raeri nayogera nti Mutwale Mikaya 
mumu'ze eri Amoni omukulu weki- 
buga neri Yoasi mutabani wa ka- 
27 baka; mwogere nti Bwatyo bwa- 
yogera kabaka nti * Olusaja luno 
muluteke mu komera mululisenga 
ne'mere eyokulaba enaku nama'zi 
agokulaba enaku, okutūsa wlwe- 
28 ndikomawo emirembe. Awo Mika- 
a nāyogera nti Okukomawo bwo- 
ikomawo emirembe, Mukama nga 


tayogere'de mu'nze. Nāyogera 
nti Muwulire, 'mwe amawānga 
"mwena. 


29 Awo kabaka wa Isiraeri ne Ye- 
kosafati kabaka wa Yuda neba- 
30 mbuka Eramosugireadi. Kabaka 
wa Isiraeri nagamba Yekosafati nti 
Nefula nenyingira mu lutalo; naye 
'gwe yambala ebyambalobyo. Awo 
kabaka wa Isiraeri neyefūla nāi- 
81 ngira mu lutalo. Awo kabaka We- 
busuli yali alagi de Y abami amaku- 
mi asatu mu babiri abamagalige 
ngayogera nti Temniwana na bato 
newakuba de abakulu, wabula ka- 
32 baka wa Isiraeri ye'ka. Awo olwa- 
tuka abami bamagali bwebalaba 





Yekosafati nebogera nti Mazima ye 
kabaka wa Isiraeri; £ nebakyama 
okulwana naye: Yekosafati nayo- 
Awo olwatuka 
abami bamagali bwebalaba nga si- 
ye kabaka wa Isiraeri, awo nebako- 
34 mawo okumugoberera. Awo ne- 
wabawo omuntu eyanānula omu- 
tegogwe nga tagendere'de nalasa 
kabaka wa Isiraeri ebyambalobye 
ebyebyuma webiga'tira: kyeyava 
agamba omugoba we'galirye nti 
Kyisa omukonogwoonziye mu 'gye; 
35 kubanga nfumiti dwa nyo. Olutalo 
nerweyongera ku lunaku olwo : ka. 
baka nebamukwatirira mu 'galirye 
okulwana Nabasuli, nafa akawunge- 
zi: omusai neguva mu kiwindu 
negukulukutira munda we'gali. 
36 Awo newaba okulangirwa mu 'gye 
lyona enjuba ngeyagala okugwa 
nga bogera nti Buli muntu a'de mu 
kibuga kyewabwe, era buli muntu 
37 a'de munsi ya mapya Awo kabaka 
nafa naletebwa Esamaliya; neba- 
38 zika kabaka mu Samaliya. Nebo- 
leza e'gali awali ekidiba Ekyesa- 
maliya; embwa nezikomba omu- 
saigwe; [era abenzi banabiranga 


?2 Ryom 
18, 31. 


eyo);) 4 ngekigambo kya Mukama ah, Basek. 


39 bwekyali kyeyayogera. Era ebi- 
kolwa ebirala byona ebya Akabu 
ne byona byeyakola nny umba eya- 
masanga gyeyazimba nebibuga byo- 
na byeyazimba tebyawandikibwa 
mu kitabo ekyebyomumirembe gya 

40 basekabaka ba Isiraeri ? Awo Aka- 
bu neyebakira wamu ne bajajabe ; 
Akaziya mutabaniwe nafuga ma 
kifokye. 

41 Awo Yekosafati mutabani wa 
Asa natanula okufnga Yuda mu 
mwaka ogwokuna ogwa Akabu ka- 

42 baka wa Isiraeri. 2 Yekosafati ya- 
li yakamaze emyaka amakumi asa- 
tu mwetāno bweyalya obwakabaka : 
nafugira emyaka amakumi abiri 
mwetano mu Yerusalemi. Ne nyi- 
na erinyalye lyali Azuba muwala 

43 wa Siruki. Awo nātambulirānga 
mu 'kubo lyona erya Asa kitawe; 
natakyama okulivamu, ngakola e- 
byali mu maso ga Mukama ebiri- 
ngi: naye “ebifo ebigulumivu te- 
bya'gyibwawo; abantu nga bakya- 
werayo sadaka nebotereza obubane 

44 mu bifo ebigulumivu. Era 4 Yeko- 
safati natabagana ne kabaka wa 

45 Isiraeri. Era ebikolwa ebirala byo- 
na ebya Yekosafati namānyige ge- 
yalaga era bweyalwana tebyawandi- 
kibwa mu kitabo ekyebyomumire- 
mbe gya basekabaka ba Yuda? 

46 “ Nabalyanga ebisiyaga abasigalawo 
ku mirembe gya kitawe Asa niba- 

47 'gya munsi. Awo nga /tewali ka- 
baka mu Edomu: omusigire nga 

48 ye kabaka. 9 Yekosafati nasiba 






R; A. 
19. 


d 2 Byom. 
20. 3133 


e1 Barek. 
15 14. 


42 Byom. 
18. 1; 19.2 













í malikebu Ezetalusisi ezokugenda 

t Eyofiri okukimayo ezabu: naye 

nezitagenda; kubanga malikebu 

Kubal. 49 nezimenyekera i Ezionugeberi. A- 
wo Akaziya mutabani wa Akabu 
nagamba Yekosafati nti Aba'da bä- 
nge bagende naba'dubo mu mali- 
kebu. Naye m Yekosafati nata'ki- 

50 riza. Yekosafati neyebakira wamu 
we bajajabe nazikibwa wamu ne 
bajajabe mu kibuga kya Daudi ja- 
jawe: awo Yekolamu mutabaniwe 
nafuga mu kifokye. 

51 Akaziya mutabani wa Akabu 


1 Awo Moabu anajêmera Isiraeri 
2 d Akabu ngamaze okufa. Akaziya 
nagwa mu kituli ekiruke ekyali mu 
kisengekye ekya wa'gulu ekyali mu 
Samaliya, nalwala: natuma aba- 
baka, nābagamba nti Mugende mu- 
lagulwe eri Baaluzebubi katonda 
Owekuloni obanga ndiwona endwa- 

3 'deeno. Naye malaika wa Mukama 
nagamba Eriya “Omutisubi nti Go- 
lokoka osisinkane ababaka ba ka- 
baka Wesamaliya obagambe nti Ku- 
banga tewali Katonda mu Isiraeri 
kyemuva mugenda okulagulwa eri 
Baaluzebubi katona Owekuloni ? 
4 Kale no, bwatyo bwayogera Mu- 
kama nti Toliva ku kitanda kyoli- 
nyeko, naye tolirema kufa. Eriya 
b neyegendera. Ababaka nebakoma- 
wo gyali, nabagamba nti Kiki eki- 
6 bakome'zawo? Nebamugamba nti 
Wa'ze omusaja okutusisinkana nā- 


t2 Basek. 
3.5. 


kabaka abatumye, mumugambe nti 
Kubenga tewali Katonda mu Isi- 
raeri kyova otuma okulagulwa eri 
Baaluzebubi katonda Owekuloni? 
kyoliva olema okuva ku kitanda 
kyolinyeko, naye tolirema kufa. 
7 Nabagamba nti Omusaja a'ze oku- 
basisinkana nababilira ebigambo e- 
8 byo afananye atya? Nebamu damu 
nti Yali 4 musaja wa bwoya bungi, 


Maaa | era nga yesibye olukoba olwe'diba 
Mak 1.6 mu kiwatokye. Nayogera nti Ye 
9 Eriya Omutisubi. Awo kabaka na- 


tuma gyali omwami watano naba- 
sajabe atano. Nayambuka gyali: 
kale, laba, ngatu'de ku ntiko yolu- | 
sozi. Nayogera naye nti Gwe ʻo- 
musaja wa Katonda, kabaka ayoge- 


2 BASEKABAKA. 


EKITABO KYA 


EKYOKUBIRI. 


mba nti Mugende mu'deyo eri |: 


Bwatyo bwayogera Mukama nti | 


natanula okufuga Isiraeri mu Sa- 
maliya mu mwaka ogwekumi no- 
musanvu ogwa Yekosafati kabaka 
wa Yuda nafugira Isiraeri emyalka 
52 ebiri. Nakola ebyali mu maso ga 
Mukama ebibi ?pnatambulira mu 
'kubo lya kitawe ne mu 'kubo lya 
nyina ue mu 'kubo lya Yeroboamu 
mutabani wa Nebati o mweyayono- 
53 nyesa Isiraeri. Nāwereza Baali nā- 
musinza nasunguwaza Mukama 
Katonda wa Isiraeri nga byona 
bwebyali kitawe byeyakola. 


BASEKABAKA 


'damu nagamba omwāmi watāno 
nti Obanga ndi musaja wa Katonda, 
omuliro guve mu 'gulu gwokye 'gwe 
nabasajabo atano. /Omuliro neguva 
mu 'gulu negumwokya ye nabasa- 
11 jabe atino. Awo natuma nate gyali 
omwāmi watāno omulala nabasa- 
jabe atino. Nadamu nāmugamba 
uti Gwe omusaja wa Katonda, bwa- 
tyo kabaka bwayoge'de nti Yangu- 
12 wa okuserengeta. Awo Eriya na- 
'damu nabagamba nti Obanga ndi 
< musaja wa Katonda, omuliro guve 
mu 'gulu gwokye uwe nabasajabo 
atano. YOmuliro gwa Katonda ne- 
guva mu 'gulu negumwokya ye 
13 nabasajabe atano. Awo natuma 
nate omwami watano abalala na- 
basajabe atano. Omwami watano 
owokusatu nayambuka na'ja nafu- 
kamira ku mavivige mu maso 
Eriya, nāmwegairira namugam 
nti 'Gwe omusaja wa Katonda, 
nkwegairi'de, obulamu bwange no. 
bulamu bwa bano atāno abadu bo 
bube bwa muwendo mungi mu ma. 
14 sogo. Laba, omuliro gwavu'de mun 
'gulu negwokya abami batano bo- 
mbi abasose nabasaja babwe atino: 
naye kakano obulamu bwange bube 
bwa muwendo mungi mu masogo, 
15 Awo malaika wa Mukama nagamba 
Eriya nti Serengeta naye: tomutya. 
Nagolokoka naserengeta naye na- 
16 geuda eri kabaka. Namugamba nti 
: Bwatyo bwayogera Mukama nti Ku- 
. banga watuma ababaka okulagulwa 
eri Baaluzebubi katonda Owekuloni, 
kubanga tewali katonda mu Isiraeri 
okulagulwa eri ekigambokye kye- 
wava okola bwotyo ? kyoliva olema 
okuva ku kitanda kyolinyeko, naye 


10 'de nti Serengeta. Awo Eriya na- | 17 tolirema kufa. Awo nafa ngekiga- 


309 





n1 Pasek. 
16. 30, 31. 


“ 1 Basek. 
14. 16. 


| 
| 


JS 
13. 6. 


#Yob. 1.16. 


a ———————————————m———— — a 














2 BASEKABAKA. 


1. 18—8. 1. 


mbo kya Mukama bwekyali Eriya | 12 mbuyaga ezomuzimu. Era Erisa 


kyeyayogera. 'Yekolamu natanula 
okufuga mu kifokye mu mwaka o- 
gwokubiri ogwa Yekolamu mutaba- 
ni wa Yekosafati kabaka wa Yuda; 
kubanga teyalina mwana wa bule- 
18 nzi. Era ebikolwa ebirala byona 
ebya Akaziya byeyakola tebya- 
wandikibwa mu kitabo e ayo 
muinirembe gya basekabaka 
raeri ? 
9 Awo olwatuka Mukama bweyaya- 
gala okulinyisa Eriya nembuyaga 
ezomuzimu inu 'gulu, Eriya nage- 
nda ne 4 Erisa ngava b Egirugali. 
19. 21. 2 Awo Eriya nagamba Erisa nti Bera 
l wano, nkwegairi'de; kubanga Mu- 
kama antumye <Ebeseri. Erisa 
| nayogera nti 4 Nga Mukama bwali 
omulamu nememeyo nga bweri e- 
| namu, sija kukuleka. Awo neba- 
| 





3 serengeta neba'ja; Ebeseri. Awo 
cabina ba bana'bi abali Ebeseri 
nebafuluma eri Erisa, nebamuga- 
mba nti Omanyi nga Mukama ana- 
'gya mukamawo ku mutwegwo le- 

| ro? Nayogera nti Wewawo, manyi; 

4 'mwe musirike. Awo Eriya namu- 
gamba nti Erisa, bera wano, nkwe- 
gairi'de; kubanga Mukama antu- 
mye J Eyeriko. Nayogera nti Nga 
Mukama bwali omulamu nememeyo 
nga bweri enamu, si'ja kukuleka. 

| 5 Awo neba'ja Eyeriko. Awo abana 
ba bana'bi abali Eyeriko nebase- 





mberera Erisa nebamugamba nti 
Omanyi nga Mukama ana'gya mu- 
kainawo ku mutwegwo lero? Na- 
'damu nti Wewawo, 'manyi; 'mwe 
6 musirike. Awo Eriya nimugamba 
nti Nkwegairi'de, bêra wano; kuba- 
nga Mukama antumye Eyoludani. 
Nayogera nti Nga Mukama bwali 
omulamu nememeyo nga bweri ena- 
mu, si'ja kukuleka. Awo abo bombi 
7 nebatambula. Awo abasaja ama- 
kumi atano abokubana ba bana'bi 
nebagenda nebaimirira okuboleke- 
ra wala nabo: abo bombi nebai- 
8 mirira ku Yoludani. Awo Eriya 
na'dira v omunagirogwe naguzinga 
wamu nakuba ama zi! negawulibwa- 
mu erui nerui nokuita nebaita bo- 
9 mbi ku lukalu. Awo olwatuka bwe- 


nakiraba nayogerera wa'gulu nti 
m Kitānge, kitange, amagali ga Isi- 
raeri nembalisize! Natamulaba 
nate: nakwata ebyambalobye na- 

13 biyuzamu ebitiindu bibiri. Era na- 
londa nekyambalo kya Eriya kyasu- 
'de, na'dayo naimirira ku lubalima 

14 lwa Yoludani. Na'dira ekyambalo 
kya Eriya kyasu'de, nakuba ama zi 
nayogera nti Aliruwiwa Mukama 
Katonda wa Eriya? awo ngamaze 
okukuba ama'zi naye, negawuli- 
bwamu erui nerui: Erisa nasomoka. 

15 Awo abana ba bana bi abali Eyeriko 
okumwolekera bwebamulaba, nebo- 
gera nti Omwoyo gwa Eriya gutula 
ku Erisa. Neba' ja okumusisinkana, 
nebavunama wansi mu masoge. 

16 Awo nebamugamba nti Laba 'no 
waliwo abasaja amakumi atano aba- 
manyi wamu naba'dubo; tukwegai- 
ri'de bagende banonye mukamawo: 
mpo zi “ omwoyo gwa Mukama gu- 
musitu'de negumusula ku lusozi 
oba mu kiwonvu. Nayogera nti 

17 Temutuma. Awo bwebamutairira 
okutūsaensonyi Iwesamukwata, nā- 
yogera nti Mutume. Awo nebatuma 
abasaja amakumi latano; nebano- 
nyeza enaku satu naye nebatamu- 

18 laba. Awo nebakomawo gyali nga- 
kyalinda Eyeriko; nābagamba nti 
Sabagamba nti Temugenda ? 

19 Awo abasaja abomukibuga neba- 
gamba Erisa nti Laba, tuk wegairi- 
'de, awali ekibuga kino waliingi nga 
mukama wange bwalaba: naye a- 
ma'zi tegaliko kyegagasa, nensi te- 

20 kuza 'mere. Nayogera nti Mu- 
ndetere akasūmbi akagya, muteke 

21 omwo omunyo. Nebakaleta gyali. 
Nafuluma na'ja awali ensulo yama- 
zi, ° nāsūla omwo omunyo nayogera | * Kov. 18. 
nti Bwatyo bwayogera ukama nti 
Mponye'za ama'zi gano; temukya- 
vamu nate liimbe newakuba'de GEN 

22 takuza 'mere. Awo amazi nega- 
wona ne lero ngekigambo bwekyali 
ekya Erisa kyeyayogera. 

23 Awonavayo nayambuka nagenda 
Ebeseri: awo ngali mu 'kubo nga- 
gana abana abato nebava mu ki- 

uga nebamudulira nebamugamba 
nti Yāmbuka, 'gwe owekiwalāta ; 


~> Bask 
13. 14 


bamala okusomoka Eriya nagamba | 24 yāmbuka, 'gwe owekiwalata. Na- 


Erisa nti Saba kyenakukolera nga 
sinaba kuku'gyibwako. Erisa nā- 
yogera nti Nkwegairi'de £ emigabo 
ebiri egyomwoyogwo gibere ku'nze. 
10 Nayogera nti Osabye kizibu: (naye) 
bwonondaba bwenaku'gyibwako ki- 
naba bwekityo gyoli; naye bwoto- 
11 ndabe tekibe bwekityo. Awo olwa- 
tuka nga bakyatambula nga balo'ja, 
laba, (newalabika) le'gali eryomuli- 
ro nembalasi ezomuliro nezibawula 
bombi; Eriya nalinya mu'gulu ne- 


“Ma. 21.17. 


12 Rasek. 
6. 17. 
' Lab. 68.17. 
| 








kebuka nabalaba ? nabakolimira mu | ? Nek. 13. 
linya lya Mukama. Edubu biri |% 
enkazi neziva mu kibira nezita- 
gula abana amakumi ana mu ba- 

25 biri kubo. Awo navayo nagenda eri 
olusozi Kalumeri, nävayo nakoma- |, pasek. 
wo ” Esamaliya. sal 


Awo Yekolamu mutabani wa A- 
kabu natanula oknfuga Isiraeri mu 
Samaliya mu mwaka ogwekumi mu 
munana ogwa Yekosafati kabaka wa 





Yuda, nafugira emyaka kumi nebiri. 
2 Nakola ebyali mu maso ga Mukama 
ebibi; naye obutafanana kitawe no- 
| 
f 





kufanana nyina: kubanga ya'gyawo 


3 Basek. empagi ya Baali akitawe gyeyakola. 
eaaa 8 Naye neyega'ta b nebibi bya Yero- 
LBS boamu mutabani wa Nebati byeya- 


yononyesa Isiraeri; teyabivamu. 

4 Era Mesa kabaka wa Moabu yali 
musumba wa ndiga; nawangayo eri 
kabaka wa Isiraeri ebyoya byabana 
bendiga kasirivu nebyendiga enume 

5 kasirivu. Naye olwatuka ° Akabu 
bweyafa kabaka wa Moabu najé- 

6 mera kabaka wa Isiraeri. Kabaka 
Yekolamu nava mu Samaliya mu 
biro ebyo, nayolesa Isiraeri yena. 

7 Awo nagenda nitumira Yekosafati 
kabaka wa Yuda ngayogera nti Ka- 
baka wa Moabu anjewe'de: ono- 
tabala Moabu wamu nange? Na- 
yogera nti Nayambuka : 4'nze ninga 
'gwe bwoli, abantu bange ngabantu- 
bo, embalisi zange ngembalisizo. 

8 Nayogera nti Tunayambuka mu 
'kubo ki? Na'damu nti Mu 'kubo 

9 eryomu 'diingu lya Edomu. Awo 
kabaka wa Isiraeri nagenda ne ka- 
baka wa Yuda ne “kabaka wa Edo- 
ma: nebetolola olugendo lwa naku 
musinvu: 'songa tewali mazi ga 
'gye newakuba'de agensolo ezaba- 

10 goberera. Awo kabaka wa Isiraeri 
nayogera nti Zitusinze! kubanga 
Mukama aise bakabaka bano aba- 
satu okukung'ana okubagabula mu 

/1 Basek. | 11 mukono gwa Moabu. Naye / Ye- 

Sl kosafati nayogera nti Tewali wano 

na'bi wa Mukama tubulize muye 

eri Mukama? Awo onu ku ba'du 
kabaka wa Isiraeri na'damu nayoge- 
| ya nti Erisa mutabani wa Safati ali 





ai aa kaagaman apan 





#1 Basek. wano 4 eyafukiriranga amazi mu 
19. 2. 12 ngalo za Erisa. Awo Yekosafati na- 
utal nti Ekigambo kya Mukama 
iri naye. Awo kabaka wa Isiraeri 
ne Yekosafati ne kabaka wa Edomu 
13 nebaserengeta gyali. Erisa naga- 
i 2 Bam. mba kakaba wa Isiraeri nti í Nfayo 
ei j ki eri 'gwe ? k Korana eri bana'bi 
Moa ba kitāwo neri 'bana'bi ba nyoko. 
Ni | Kabaka wa Isiraeri namugamba 
nti Ne'da: kubanga Mukama aise 
bakabaka bano abasatu okukung'a- 
na oki bula mu mukono gwa 
“1Basek | 14 Moabu. Erisa nayogera nti m Nga 
ik Mukama we'gye bwali omulamu 
gwenyimiririra mu masoge, mazi- 
ma singa sirowoza Yekosafati ka- | 
baka wa Yuda okubawo, sandiku- 
15 tunuli'de 'so sandikulabye. Naye- 
i A Sa 'no ndetera “omukubi wenanga. 


Awo olwatuka omukubi wenanga 


2 BASEKABAKA. 


nti Temulabe mbuyaga 'so temulabe 
nkuba, naye ekiwonvu ekyo kina- 
'jula ama zi: na'mwe munanywa, 
'mwe nebisibo bya'mwe nensolo 
18 zamwe. Era kino kigambo kitono 
'so si kikulu mu maso ga Mukama: 
era aligabula Nabamoabu mu mu- 
19 kono gwamwe. Era mulimenya 
buli kibuga ekiriko enkomera na 
buli kibuga ekironde nemutema bu- 
li muti omulungi nemuziba enzi'zi 
zona ezama'zi nemwonona buli mu- 
20 siri omulungi namainja. Awo olwā- 
tuka enkya mu kisera vekyokuwayo 
ekitone, 
nga gafuluma mu 'kubo erye Edo- 
21 mu, ensi ne'jula amazi. Awo Aba- 
moabu bona bwebawulira bakabaka 
nga bambuse okulwina nabo, neba- 
kung'ana bona abiinza okwambala 
ebyokulwanyisa nokukirawo, ne- 
22 baimirira ku mpero. Awo nebago- 
lokoka enkya mu makya, enjuba 
neyaka ku ma 'zi, Abamoabu neba- 
laba ama'zi apaboleke'de nga ga- 
23 myuse ngomusai: awo nebogera 
nti Guno gwe musai; bakabaka te- 
balemye kuzikirizibwa, era ba'se 
buli muntu mu'ne: kale 'no, Moa- 
24 bu, (mugwe) ku munyago. Awo 
bwebatuka mu lusisira Iwa Isiraeri, 
Abaisiraeri nebagolokoka nebakuba 
Abamoabu noku'duka neba'duka 
mu maso gabwe: nebeyongerayo 
25 munsi nga bakuba Abamoabu. Ne- 
bamenyamenya ebibuga; nawali 
r omusiri omulūngi ogwe'taka ne- 
bakasukawo buli muntu e'jinjalye 
newa'jula; nebaziba enzi'zi zona 
ezama'zi, nebatema emiti gyona 
emirungi okutiisa lwebasigazawo 
mu ” Kirukalesesi amainja gamu 
(go'ka); naye abenvūmulo nebata- 
mbulatambula munsi nebagikuba. 
26 Awo kabaka wa Moabu bweyalaba 
olutalo nga lumuingiri'de, natwala 
naye abasaja lusānvn abasowola- 
nga ebitala, okuwaguza okutuka eri 
kabaka we Edomu: naye nebatai- 
27 nza. Awo na'dira mutabaniwe o- 
muberyeberye eyandifuze mu kifo- 
kye, nāmuwayo okuba ekiwebwayo 
'ekyokebwa ku bugwe. Newaba 
obusūngu bungi eri Isiraeri : neba- 
muvako neba'dayo munsi yabwe. 


Awo omukazi omu owokubakazi 
a babāna ba bana'bi nāyogerera 
wa'gulu eri Erisa ngayogera nti 
Omu'dnwo 'baze yafa: era omanyi 
ngomu'duwo yatyanga Mukama: 
era bowebanja aze okwetwalira 
abana binge bombi okuba aba'du. 


bweyakuba, omukono gwa Mukama' 2 Erisa nāmugamba nti Nakukolera 
ki? mbulira; olina ki mu nyumba? 
Nayogera nti Omuzanawo talina 
kintu mu nyumba wabula akastimbi 
3 akamafuta. Awo nayogera nti Ge- 


16 negumu'jako. Nāyogera nti Bwa- 
tyo bwayogera Mukama nti Mu'juze 
17 ekiwonvu kino ensalosalo. 


Kuba- 
nga bwatyo bwayogera Mukama, 


ale, laba, amazi nega'ja. 


211 






* Kuv. 29. 
39, 40. 

) Basek. 
18. 2), jb. 


Plu. 19. 


r Is. 18. 1; 
14. 7. 
Yer. 48. 31, 
36. 





312 


nda weyazike ebintu ebweru mu 
ba'no bona, ebintu ebyerere; weya- 
4 zike bingiko. Awo noingira we'ga- 
lire 'gwe ne batabanibo, o'tululire 


5 'ju'de. Awo nīva wali neye'galira 
ye ne batabanibe; bamuletera (ebi- 

6 ntu) na'tulula. Awo olwatuka ebi- 
ntu bwebya'jula nagamba mutaba- 
niwe nti Ndetera nate ekintu. Na- 
mugamba nti Tewakyali nate kintu. 

7 Amafuta negakoma. Awo na'ja 
nabulira tomusaja wa Katonda. 
Nayogera nti Genda otunde ama- 
futa osasule ebanjalyo, ebinafi kawo 
bikulisenga 'gwe ne batabanibo. 

8 Awo olunaku lwali lumu Erisa 
näita nagenda 4 Esunemu eyali ¢ o- 
mukazi omukulu; nämuwaliriza 
okulya ku 'mere. Awo olwātukā- 
nga buli lweyaitāngawo nakyami- 

9 rānga omwo okulya ku 'mere. Nā- 
gamba 'ba nti Laba 'no, ntege'de 
ngono musaja mutukuvu wa Kato- 

10 nda atuitako buli kasera. Nkwe- 
gairi'de tuzimbe akayu ku kisenge; 
tumutekere eyo ekitanda nemeza 
nentebe nekyetabaza: awo oluna- 
tukanga bwana'janga gyetuli ana- 

11 kyamiranga omwo. Awo olunaku 
lwali lumu na'jayo nakyamira mu- 

12 nju nagalamira omwo. Nagamba 
Gekazi omu'duwe nti Ita Omusu- 
na'mu ono. Awo bweyamuita nai- 

13 mirira mu masoge. Namugamba 
nti Mugambe 'no nti Laba, watu- 
janjaba okujanjaba okwenkana a- 
wo; kiki ekinaba kikukolerwa? 
oyagala okwogererwa eri kabaka 
oba eri /omukulu we'gye? Na'da- 
mu nti Ntūla mu bantu bange 'nze. 

14 Nayogera nti Kale kiki ekinaba ki- 
mukolerwa? Gekazi nadamu nti 
Mazima talina mwana wa bulenzi 

15ne 'ba mukade. Näāyogera. nti 
'Muite. Awo bweyamuita naimirira 

16 mu mulyango. Nayogera nti 9 Mu 
kisera kino ebiro bwebiri da, oliwa- 
mbatira omwana owobulenzi. Na- 
yogera nti Ne'da, mukama wange, 
"gwe omusaja wa Katonda, 'tolimba 

17 muzanawo. Omukazi naba olubuto 
nazalira omwana owobulenzi mu 
kisera ekyo ebiro bwebya'da nga 

18 Erisa bweyamugamba. Awo omwa- 
na bweyakula olunaku |wali lumu 
nafuluma nagenda eri kitawe eri 

19 abakunguzi. Nagamba kitawe nti 
k Omutwe gwange, omutwe gwange. 
Nagamba omu'duwe nti 'Musitule 

20 omutwale eri nyina. Awo bweya- 
mutwala namutusa eri nyina, nātū- 
la ku mavivige okutūsa etuntu nā- 

21 lyoka afa. Nalinya namugalamiza 
ku l kitanda kyomusaja wa Kato- 
nda, namu galira (olu'gi) nafuluma. 

22 Näita 'ba. nayogera nti Nkwegairi- 
'de, mpereza omu ku ba'du nemu 


e Balam. 
14. 6. 


d Yos. 19. 
18. 


? Lub. 17. 
1; 38. 14. 


k Zab. 191. 
6 


t nyi. 10,32. 





2 BASEKABAKA. 


ku ndogoi ng'ende mbiro eri omu- 


, 23 saja wa Katonda nkomewo. Nā- 
| yogera nti Kiki ekikwagaza okuge- 


mu bintu ebyo byona ; otereke ebi- 


nda gyali lero? si lunaku lwa 
m mwezi ogwakaboneka '80 si sabiti. 
| 24 Nayogera nti Mirembe. Awo nata- 
ndika endogoi nagamba omu' duwe 

nti Goba otambule; to'ta ku bigere 

25 wabula nga nkugambye. Awo nä- 
genda natuka eri omusaja wa Kato- 
nda ku "lusozi Kalumeri. Awo 
olwatuka omusaja wa Katonda 
bweyamulengera ngakyali wala, na- 
| gamba Gekazi omu'duwe nti Laba, 
| 26 Omusuna'mu wuyo: nkwegairi'de, 
'duka 'no mbiro omasisinkane omu- 
gambe nti Oli bulūngi? 'balo ali 
bulūngi? omwana ali bulingi? 

27 Na'damu nti Bulūngi. Awo bweya- 
tuka eri omusaja wa Katonda ku 
lusozi, “namukwata ku bigere. Ge- 
kazi nasembera okumausindika ; na- 

ye omusaja wa Katonda nayogera 

nti 'Muleke: ememeye 
enyika'de mundaye; era Mukama 

' 28 akinkisi'za 's6 tambali'de. Awo 
nayogera nti Nayagala omwana 
owobulenzi eri mukama wange? 
P sayogera nti To'nimba? Awo na- 
gamba Gekazi nti ” Wesibe ekimyu 
o'dire omu'go gwange mu mukono- 
gwo wegendere: bwonosanga omu- 
ntu yena #tomulamusa; era omuntu 
yena bwanakulamusa, tomu'damu: 
toteke omu'go gwange ku maso 
30 gomwana. Nyina womwana nayo- 
gera nti “ Nga Mukama bwali omu- 
lamu nememeyo nga bweri enamu, 
sija kukuleka. Nagolokoka namu- 

31 goberera. Awo Gekazi naitamu 
nabakulembera nateka omu'go ku 
maso gomwana; naye newataba 

. 'dobozi newakuba'de okuwulira. 
Kyeyava akomawo okumusisinka- 
na, namubilira nti Omwana vtazu- 

32 kuse. Awo Erisa bweyaingira mu 
nyumba, laba, omwana ngafu'de 
era ngagalami'de ku kitandakye. 
38 Awo naingira #neye'galira naye 
84 bombi ? nasaba Mukama. 





29 


mwake ku kamwake namasoge ku 
masoge nemikonogye ku mikono- 
gye: neyegololera kuye; omubiri 
35 gwomwana negubuguma. Awo na- 
komawo nitambula mu nyumba 
omulundi ogumu erui nomulindi 
ogumu erui; nalinya neyegololera 
kuye: omwana nayasimula emirū- 
ndi musanvu, omwana nazibula 
86 amaso. Naita Gekazi niyogera nti 
'Muite Omusuna'mu oyo. Awo nā. 
muita. Awo ngaingi'de gyali na- 


Nalinya | 9 
anagalamira ku mwana nateka aka- | 40. 


4. 4-38. 


18. 48. 


”) Basek. 
Luk. 10.4 


37 yogera nti Situla omwanawo. Awo | 61 Basek. 


naingira nāvūnaına ku bigerebye 
nakutama wansi; è nasitula omwa- 
nawe nafuluma. 


. 383 Awo Erisa naja nate “ Egirugali: 





37. 8. 
2 Basek. | 


2.1. 





















































4, 39-5. 19. 


42 Basek. newaba denjala munsi; “abina ba 
SA bana'bi /nebatūla mu masoge: na- 
Yu gamba omu duwe nti Tekako enta- 
12 Basek. mu enene, ofumbire abana ba ba- 


9 


| TAN ag, 39 ma'bi enva. Awo omu nafuluma 
; nagenda ku 'tale okunoga amaboga, 
nasinga omuzabibu og womunsiko, 
nanogako amaboga agomunsiko na- 
'juza olugoyerwe, na'ja nagatyemu- 
latyemulira mu ntamu erimu enva: 
40 kubanga tebagamanya. Awo ne- 
ba'julira abantu okulya. Awo olwā- 
tuka bwebāli nga balya kunva, ne- 
bogerera wa'gulu nebogera nti Ai 
omusaja wa Katonda, mu ntamu 
mulimu okufa. 'o tebainza kugi- 








41 ryako. Naye nāyogera nti Kale 
72 Basek. mulete obu'ta. 9 Nabusila mu nta- 
22. mu; nayogera nti Mu'julire abantu 
balye. 'Songa tewali kabi mu nta- 

mu. 
Jam |43 Awo omusaja na'ja ngava i Ebaa- 


lusalisa, 4 naletera omusaja wa Ka- 
tonda e'mere eyokubiberyeberye, 
emigati egya sayiri amakumi abiri 
l nebirimba ebyeng'ano ebibisi mu 
nsawoye. Nāyogera nti ” Bawe 

43 abantu balye. Awo Romu'duwe 
nayogera nti Owa! nteke kino mu 
maso gabasaja ekikumi? Naye na- 
yogera nti Bawe abantu balye; ku- 
banga bwatyo bwayogera Mukama 

44 nti Banalya nebalemwa. Awo nā- 
giteka mu maso gabwe, nebalya 
nebalemwa ngekigambo kya Muka- 
ma bwekyali. 


b 1 Bam. 
97. 





Awo Naamani omukulu we'gye 
lya kabaka Webusuli yali musaja 
mukulu eri mukamawe era wa kiti- 
bwa, kubanga kubwoyo Mukama 
yali awade Obusuli okuwangula: 
era yali musaja wa manyi muzira, 
2 (naye yali) mugenge. Awo Abasuli 
bili bataba'de <4 bibina, nebanyaga 
neba'gya munsi ya Isiraeri omuwa- 
la omuto; awo niwerezanga muka 
3 Naamani. Awo nagamba mugole- 
we nti Singa mukama wange ali ne 
na'bi ali mu Samaliya! kale yandi- 
4 wonye ebigengebye. Awo newaba 
aingira nabilira mukamawe nti 
Bwati bwati bwayoge'de omuwala 
5 owomunsi ya Isiraeri. Awo kabaka 
Webusuli nayogera nti Kale 'no na- 
wereza kabaka wa Isiraeri ebaluwa. 
Neyegendera >? natwala uaye tala- 
nta kumi ezafeza (nebitundu) ka- 
kaga ebyazabu “nemiteko gyebya- 
lalam it | 6 mbalo kumi. Niletera dkabaka wa 


arame aaa e a 


“2 Basek. 
a 


41 Basek. Isiraeri ebaluwa ngayogera nti Kale 
27 'no ebaluwa eno bweriba ngetiise 
gyoli, laba, nkutumi'de Naamani 
omu'du wange omuwonye ebigenge- 
“Lab. e | 7 bye. Awo olwātuka ka wa Ísi- 


raeri bweyasoma ebaluwa, € niyuza 
ebyambalobye nāyogera nti /'Nze 





2 BASEKABAKA. 


Katonda nzi'te era 'namye, omusa- 
ja ono nokutuma nāntumira oku- 
wonya omuntu ebigengebye? naye 
u mulowöze, mbegairi'de, mutegere 
bwanonya kyana'nanga okuyomba 

B nange. Awo olwatuka Erisa omu- 
saja wa Katonda bweyawulira nga 
kabaka wa Isiraeri ayuzi'za ebya- 
mbalobye natumira kabaka ngayo- 
gera nti Lwaki okuyuza ebyamba- 
lobyo? wje 'no gyendi, kale anā- 
maunya nga mu Isiraeri mulimu 

9 na'bi. Awo Naamani na'ja nemba- 
lāsize namagilige, naimirira ku 

10 lu'gi iwenyumba ya Erisa. Erisa 
namutumira omubaka ngayogera 
nti Genda ionabe mu Yoludani 
emirundi musanvu, kale omubiri- 
gwo guli'da gyoli, nawe oliba mu- 

11 longolu. Naye Naamani nāsungu- 
wala, neyegendera nayogera nti 
Laba, mba de ng'amba nti taleme 
kufuluma gyendi naimirira nasaba 
erinya lya Mukama Katondawe 
naisaisa engalo awali ekifo, nawo- 

12 nya omugenge. Abana ne Falufali 
emi'ga A Egyedamasiko tegisinga 
bulivgi mazi gona aga Isiraeri? 
siinza kunaba omwo nemba mulo- 
ngofu? Awo nakyuka neyegendera 

13 ngaliko ekirui. Awo aba'dube neba- 
sembera nebogera naye nti ! Kita- 
nge, na bi singa akulagi'de okukola 
ekigambo ekikulu, tewandikikoze ? 
kale tosinge nyo bwakugambye nti 

14 Naba obe mulongofu? Awo nase- 
rengeta neyenyika mu Yoludani 
emirandi musanvu ngekigambo 
bwekyali ekyomusaja wa Katonda: 
m omubirigwe negu'da nate ngomu- 
biri gwomwana omuto #naba mu- 

15 longofu. Awo na'dayo eri omusaja 
wa Katonda, ye nekibinakye kyona, 
na'ja naimirira mu masoge: nayo- 
gera nti Laba 'no ntege'de nga 
vtewali Katonda munsi zona wabu- 
la mu Isiraeri: kale 'no, nkwegairi- 
'de, tola rekirabo ku mu'duwo. 

16 Naye nayogera nti “Nga Mukama |?! 
bwali omulamu gwenyimiririra mu | 5, 
masoge, #sitole kyona. Namutai- 

17 rira okukitola; naye nāgāna. Awo| > 
Naamani nayogera nti Oba totole, 
naye ukwegairi de omu 'duwo awe- 
bwe e'taka eryetikibwa nenyumbu 
biri; kubanga omu'duwo takyawa- 

o okuva lero ebiwebwayo ebyo- 
kubwa newakuba'de sadaka eri ba- 
katonda abalala wabula eri Muka- 

18 ma. Mukama asonyiwe omu'duwo 
mu kigambo kino; mukama winge 
bwanaingiranga mu kigwa kya 'Li- 
'moni okusinzizayo “ neyesigama 
ku mukono gwange nenkutama mu 
kigwa kya Li'moni, bwenakutama- 
nga mu kigwa kya Li'moni, Muka- 
ma asonyiwenga omu'duwo mu ki- 

19 gambo ekyo. Nimugamba nti w Ge- 


m Yob, 33. 
25. 
"Luk.4 
Zi. 













































314 


4. 12. 


' Lus.3.13. 


83 Basck. 
9. 11. 


d Yos. 94. 
33. 
“2 Basoek. 
2. ih 


4Kuv.4.6. 
2 Basek. 
13. 5. 


3 2 Basek. 6 
L3 





2 BASEKABAKA. 5. 


nda mirembe. Awo nāmuvako nā- 
tambula walako. 


Y 2 Basoek. | 20 Naye yGekazi omu'du wa Erisa 


omusaja wa Katonda nāyogera nti 
Laba, mukama wānge asonyiye 
Naamani ono Omusuli obutatola 
mu mikonogye ekyo kyeyaleta : 
z nga Mukama bwali omulamu, na- 
"duka ne'mugoberera mbereko kye- 
21 nimu'gyako. Awo Gekazi nago- 
berera Naamani. Awo Naamani 
bweyalaba amugoberera, nava ku 
'gali okumusisinkana, nayogera nti 
22 a Mirembe? Nāyogera nti Mire- 
mbe. Mukama wānge antumye 
ngayogera nti Laba, kakano kye- 
ba'je ba'je gyendi nga bava munsi 
b yensozi eya Efulaimu abalenzi ba- 
biri ¢ abokubāna ba bana bi; nkwe- 
gairi'de, bawe talanta ya feza ne- 
23 miteko gyebyambalo ebiri. Awo 
Naamani nayogera nti 'Kiriza, 
otole talauta biri. Namutairira, 
nasiba talanta biri ezafeza mu nsa- 
wo biri wamu nemiteko gyebyamba- 
lo ebiri, nabitika aba'dube babiri; 
24 nebazeti'kira mu masoge. Awo 
bweyatūka ku lusozi, nābi'gya mu 
mukono gwabwe nabitereka mu 
nyumba: nasindika abasaja nebe- 
25 gendera. Naye naingira naimirira 
mu maso ga mukamawe. Erisa nā- 
mugamba nti Ova wa, Gekazi? 
Nayogera nti Omu'duwo taliko gya- 
26 genze. Namugamba nti Omutima 
gwange tegugenze (nawe), omusaja 
bwakyuse okuva mu 'galirye okusi- 
sinkana nawe? Kye kisera okuto- 
la efeza nokutola ebyambalo ne- 
nsuku zemizeituni nensuku zemi- 
zabibu nendiga nente naba'du na- 
27 bazana? Kale ebigenge bya Naa- 
mani binega'ta nawe neza'deryo 
emirembe gyona. Nava wali nga 
d mugenge (atukula) ngomuzira. 


Awo abana ba bana'bi nebaga- 
mba Erisa nti Laba 'no ekifo kye- 
tuberamu mu masogo kituinze obu- 
2tono. Tukwegairi'de tugende ku 
Yoludani tu'gyeyo buli muntu omu- 
ti, twekolere eyo ekifo ekyokubera- 
3 mu. Na'damu nti Mugende. Awo 
newaba ayogera nti Nkwegairi'de, 
'kiriza ogende naba'dubo. Na'da- 
4mu nti Nagenda. Awo nagenda 
nabo. Awo bwebātūka ku Yoluda- 
5 ni, nebatema emiti. Naye omu 
bweyali ngatema omuti, emba zi 
negwa mu ma zi: nakaba nayogera 
nti Zinsanze, mukama wange! ku- 
6 banga eba'de neyazike. Omusaja 
wa Katonda nayogera nti Egu'de 
wa? Namulaga ekifo. > Natema 
omuti nagusilawo nabulukusa e- 
Tkyama. Nayogera nti Gironde. 
Nagolola omukonogwe nagikwata. 
8 Awo kabaka Webusuli nalwana 


ne Isiraeri ; natesa naba'dube 
ogera nti Egindi yeriba olusisira 
9 Iwange. Omusaja wa Katonda nä- 
tumira “kabaka wa Isiraeri nga- 
yogera nti Wekume oleme okuita 
egindi; kubanga eyo Abasuli gye- 
10 baserengeta. baka wa Isiraeri 
natuma mu kifo ekyo omusaja wa 
Katonda kyamubuli'de ngamula- 
bula; nawonera eyo omulūndi si 
11 gumu 's6 sebiri. Awo omutima gwa 
kabaka Webusuli negweralikirira 
nyo olwekigambo ekyo; naita aba- 
'dube nabagamba nti Temuntegeze 
bwali ku'fe ali kulwa kabaka wa 
12 Isiraeri? Omu ku ba'dube nayo- 
gera nti Ne'da, mukama wange, ai 
kabaka; naye Erisa na'bi ali mu 
Isiraeri yabulira kabaka wa Isiraeri 
ebigambo byoyogerera munjuyo 
13 gyosulamu. Nayogera nti Mugende 
mulabe gyali, ntume 'mukime. Ne- 
bamubulira nti Laba, ali mu 4 Do- 
14 sani. Awo natumayo embalāsi na- 
magali ne'gye lingi: neba'ja ekiro 
15 nebazingiza ekibuga. Awo omu'du 
womusaja wa Katonda bweyagolo- 
koka enkya nafuluma, laba, e'gye 
nembalasi namagali nga bazingizi- 
'za ekibuga. Omu'duwe namuga- 
mba nti Zitusanze, mukama wange! 
16 tunakola tutya? Na'damu nti To- 
tya: kubanga “abali na'fe i 
17 okusinga abali nabo. Erisa nasaba 
nåyogera nti Mukama wānge, 
ukwegairi’de, omuzibule amasoge 
alabe. Awo Mukama nazibula ama- 
so gomulenzi; nālaba: awo, laba, 


olusozi nga lu'ju'de /embalâsi na- |. 
magali agomuliro agetolo'de Erisa. | 3 


18 Awo bwebaserengeta gyali Erisa 
nasaba Mukama nāyogera nti 
Nkwegairi'de 9 ziba amaso gabantu 
bano. Nāziba amaso gabwe nge- 

19 kigambo kya Erisa bwekyali. Eri- 
sa nabagamba nti Lino sirye 'kubo 
'so ne kino sikye kibuga: mungo- 
berere nange nibatiisa eri omusaja 
gwemunonya. Nabatwala Esama- 

20 liya. Awo olwātuka bwebatuka mu 
Samaliya, Erisa nāyogera nti Mu- 
kama wange, zibula amaso gabantu 
bano balabe. Awo Mukama nāzi- 
bula amaso gābwe nebalaba; kale, 
laba, nga bali mu Samaliya wakati. 

21 Awo kabaka wa Isiraeri nagamba 
Erisa bweyabalaba nti tKitānge, 

22 mbakube? mbakube? Na'damu 
nti Tobakuba: oyagala okukuba 
abo bowāmbye nekitalakyo nomu- 
tegogwo? k teka e'mere nama zi mu 
maso gabwe balye banywe ba'de eri 

23 mukama wabwe. Nabatekerateke- 

ra bingi: awo bwebamala okulya 

nokunywa nabasindika nebagenda 
eri mukama wabwe. Awo!ebibina 

Ebyebusuli nga tebikya'ja nate mu- 

nsi ya Isiraeri. 





49 Basoek. 
8. 9. 


à Pal 12.30. 






6. 24—'7. 15. 






24 Awo olwatuka oluvanyuma lwe- 
byo m Benikadadi kabaka Webusuli 
nakung'anya e'gyerye lyona, naya- 

25 mbuka nazingiza Samaliya. Aw 
mu Samaliya nga mulimu enjala 
nyingi: kale, laba, nebakizingiza 
okutnsa lwebātūnda omutwe gwe- 
ndogoi (olwebitūndu) ebyefeza ki- 
nana, nekitundu ekyokuna ekyeki- 
bya ekyobu'sa bwainayiba nga ba- 
butiinda (olwebitindu) byefeza bi- 

26 tano. Awo kabaka wa Isiraeri bwe- 
yali ngaitawo ku bugwe, omukazi 
namukabirira ngayogera nti Mbera, 

27 mukama winge, ai kabaka. Nayo- 
gera nti Mukama bwatakubere, 'nze 
na'gya wa ebyokukubera? mu gu- 

28 liro nantiki mu sogolero? Kabaka 
namugamba nti Oba'de ki? Na- 
'damu nti Omukazi ono yang'amba 
nti Wayo omwanawo owobulenzi 
tumulye lero era tulirya omwana 

29 wange owobulenzi enkya. Awo 
s netufumba omwana wange netu- 
mulya: nenmngamba ku lunaku 
olwokubiri nti Wayo omwanawo 
tumulye: era akwese omwanawe. 

30 Awo olwatuka kabaka bweyawulira 
ebigambo byomukazi ° nayuza ebya- 
mbalobye; (era yali ngaitawo ku 
bugwe;)| abantu nebatunula, kale, 
laba, ngayamba'de ebibukutu mu- 

31 nda ku mubirigwe. Awo nayogera 
nti P Katonda ankole bwatyo noku- 
kirawo, omutwe gwa Erisa muta- 
bani wa Safati bwegunabera kuye 

32 lero. Naye Erisa natiila mu nyu- 

1; mbaye " nabaka'de nebatula naye; 

: (kabaka) natuma omusaja okuva 
gyali: naye omubaka nga tanatuka 
gyali nagamba abaka'de nti Mula- 
bye ono omwana ? womu'si bwatu- 
mye okunziyako omutwe? kale 
omubaka bwana'ja, mu'galewo olu- 

'gi munyigirize olu'gi kuye: tenswa- 


"1 Basek 
20. 2. 


"Ma A 
53. 
Ez 5 10. 


t1 Pasek. 
2.7. 


Lan 1.107. | 


- za 
- 
5 


33 ri nyumawe? Awo ngakyayogera 


2 BASEKABAKA. 







giro zebigere bya mukamawe tezi- | 


bagambagana nti Kiki ekitatūza 
4 wano okutūsa lwetulifa? Obanga 
tunāgamba nti Tunaingira mu ki- 
buga, kale enjala ngeri mu kibu- 
ga, kale tunafira omwo: era obanga 
tunatula wano butizi, era tunafa. 
Kale 'no mu'je tusenge e'gye Lya- 
basuli: bwebanatuwonya nga ba- 
lamu, kale tuliba balamu : era bwe- 
5 banatu'ta, tunimala gafa. Awo ne- 
bagolokoka ekiro okugenda mu 
lusisira Olwabasuli: awo bwebātū- 
ka ku lusisira Olwabasuli weru- 
6 koma, laba, nga teriyo muntu. Ku- 
banga Mukama yali awulizi'za 
e'gye Lyabasuli Ye'dobozi Iyamaga- 
li ne'dobozi lyembalasi, e'dobozi 
lye'gye eringi : nebagambagana nti 
Laba, kabaka wa Isiraeri atuwere. 
'deko “bakabaka Babakiti ne baka- 


nebagolokoka neba'duka kiro, ne- 
baleka ewema zabwe nembalasi za- 
bwe, nendogoi zabwe, olusisira nga 
bwerwali, neba'duka olwobulamu 
8 bwabwe. Awo abagenge abo bwe- 
batuka ku lusisira werukoma, ne- 
baingira mu wema emu nebalya ne- 
banywa, neba'gyamu efeza nezābu 
nebyambalo, nebagenda nebabikwe- 
ka; nebakomawo nebaingira mu 
wema endala neba'gya nomwo ue- 
9 bagenda nebakweka. Awo nebaga- 
mbagana nti Tetukola bulūngi: lero 
lunaku lwa bigambo birūngi na'fe 
tusirika: bwetunalindirira obu'de 
nebukya, tuna'jirwa okubonereze- 
bwa: kale 'no mu'je tugende tubi- 
10 lire abomunyumba ya kabaka. Awo 
vyeba'ja nebakowola omu'gazi weki- 
buga : nebababulira nti Twatūse mn 
Jusisira Lwabasuli, kale, laba, nga 
temuli muntu newakuba'de e'dobo- 
zi lyomuntu, naye embalasi nga zi- 
sibidwa nendogoi nga zisibi'dwa 
11 newema nga bwezali. Awo naita 
aba'gazi; nebabulira abomunyu- 


nabo, laba, omubaka naserengeta , 12 mba ya kabaka munda. Awo ka- 


gyali: nāyogera nti Laba, akabi ka- 
no kavu'de eri Mukama; kiki eki- 
maba ki'nindiriza nate Mukama ? 
Awo Erisa nāyogera nti Muwulire 
ekigambo kya Mukama: bwatyo 
bwayogera Mukama nti 4 Enkya 
bwebuliba nga kampegano ekigero 
kyobu'ta obuliingi (kiritūndibwa) 
sekeri, nebigero bibiri ebya sayiri 
sekeri mu wankaki Wesamaliya. 
2 Awo omwami kabaka gweyesiga- 
mānga ku mukonogwe na'damu 
omusaja wa Katonda niyogera nti 
Laba, t Mukama bwanakola ebituli 
mu 'gulu, ekigambo ekyo kyandii- 
nzise okubawo? Nayogera nti 
Laba, olikiraba namasogo, nawe 
toliryako. 


7 


“Ju. 18. 


lah 7. 
Mala 3.10. 


1 Lev. 33. ia š 
44. nge “awaingirirwa mu wankaki : ne- 


baka nagolokoka kiro nagamba aba- 
'dube nti Kakano nabategeza Aba- 
suli kyebatukoze. Bamanyi nge- 
njala etulima; kyebavu'de bava mu 
lusisira okwekweka mu nsiko nga 
bogera nti Bwebanava mu kibuga 
tunabawamba nga balamu, netni- 
13 ngira mu kibuga. Awo omu ku ba- 
'dube na'damu nayogera nti Ba. 
twale ku mbalasi ezisiga de etano, 
nkwegairi'de, ezisiga'Ae mu kibuga, 
laba, ziri ngekibina kvona ekya 
siraeri ekisiga de mukyo; laba, 
ziri ngekibina kyona ekya Isiraeri 
ekimalidwawo:) tutume tulabe. 
"14 Awo nebatwala amagili abiri ne- 
mbalasi; kabaka natuma okugobe- 
rera e gye Lyabasuli ngayogera nti 


3 Awo waliwo abasaja bana abage- | 15 Mugende mulabe. Nebabagoberera 
okutuka ku Yoludani: kale, laba, | 


7 baka Babamisiri okututabala. Awo |? 


d 2 Basek. 
6.17; 14.7. 


“ Ralam. 
. 26. 

1 Barck. 

10. 23. 





316 


Zlu. 1. 
#1u.2 


13 Basek. 
6. 32 


es Basek. 
d. 12 


2 BASEKABAKA. 
e'kubo lyona ngali'ju'de ebyambalo 


nebintu Abasuli byebasu'de nga 
binguwa. Ababaka nebakomawo 
16 nebabūlira kabaka. Awo abantu 
nebafuluma nebanyaga olusisira O- 
lwabasuli. Awo ckigero kyobu'ta 
obuliingi (nebabutūnda) sekeri, ne- 
bigero ebya sayiri bibiri sekeri, 
/ngekigambo kya Mukama bwe- 
17 kyali. Awo kabaka na'sawo 9 omwa- 
mi gweyesigamunga ku mukono- 
gwe okulabirira wankaki, abantu 
nebamulinyiririra mu mulyango nā- 
fa ngomusaja wa Katonda bweya- 
gamba eyayogera ikabaka bweya- 
18 serengeta gyali. Awo nekitūkirira 
ngomusaja wa Katonda bweyaga- 
mba kabaka nti Ebigero ebya sayiri 
bibiri bya sekeri, nekigero kyobu'ta 
obulūngi kya sekeri, bwekiriba bwe- 
kityo mu mulyängo Gwesamaliya 
enkya bwebuliba nga kampegāno ; 
19 omwami oyo na'damu omusaja wa 
Katonda nāyogera nti Laba 'no, 
Mukama bwanakola ebituli mu 'gu- 
lu, ekigambo ekyenkani'de awo 
kyandiinzise okubawo? nayogera 
nti Laba, olikiraba namasogo, naye 
20 toliryako: nekitūkirira gyali bwe- 
kityo; kubanga abantu nebamuli- 
nyiririra mu mulyango nafa. 


Era Erisa yali agambye omukazi 
“ gweyazukiriza omwanawe ngayo- 
gera nti Golokoka ogende 'gwe ne- 
nyumbayo obêre yona yona gyolii- 
nza okubēra: kubanga Mukama 
baise enjala ; kale nokugwa erigwira 
2 kunsi emyāka musānvu. Awo omu- 
kazi nagolokoka nakola ngekiga- 
mbo bwekyali ekyomusaja wa Ka 
tonda: nagenda nenyumbaye nabe- 
ra munsi Yabafirisuti emyaka mu- 
8 sanvu. Awo olwatuka emyika omu- 
sanvu bwegyaitawo; omukazi nako- 
mawo ngava munsi Yabafirisuti ; 
nafuluma okakabirira kabaka olwe- 
4 nyumbaye nekyalokye. Awo ka- 
baka yali ngayogera ne cGekazi 
omu'du womusaja wa Katonda nga- 
gamba nti Nkwegairi'de, mbūlira 
ebikulu byona Erisa byeyakola. 
5 Awo olwatuka bweyali ngabalira 
kabaka bweyazukiza oyo eyali afu- 
'de, laba, omukazi gweyazukiriza 
omwanawe nakabirira kabaka o- 
ìwenyumbaye nekyalokye. Gekazi 
nayogera nti Mukama wange, ai 
kabaka, ono ye mukazi nono ye 
6 mwanawe Erisa gweyazukiza. Awo 
kabaka bweyabiza omukazi namu- 
bulira. Awo kabaka namutekako 
omumbowa omu ngayogera nti Mu- 
'dize byona ebyali ebibye nebibala 
byona ebyekyalo okuva ku lunaku 
lweyaviramu munsi ne lero. 
7 AwoErisa na'ja 4 Edamasiko; era 
e Benikadadi kabaka Webusuli yali 


8 





ngalwa'de; nebamubilira nti Omu- 
8 saja wa Katonda a'ze eno. Kabaka 
nagamba / Kazaeri nti Twala 9% eki- 
< rabo mu mukonogwo ogende osisi- 
nkane omusaja wa Katonda í omu- 
būlizemu eri Mukama ngoyogera 
9 nti Ndiwona endwa'de eno? Awo 
Kazaeri nagenda okumusisinkana 
natwala naye ekirabo ekyoku buli 
kintu kirungi ekyomu Damasiko, 
ebyetikibwa neng'amira amakumi 
ana, naja naimirira mu masoge 
nayogera nti #Omwanawo Benika- 
dadi kabaka Webusuli antumye 
gyoli ngayogera nti Ndiwona e- 
10 ndwa'de eno? Erisa namugamba 
nti Genda omugambe nti Tolirema 
kuwona; naye Mukama antegeze- 
11 'za nga talirema kufa. Namweka- 
liriza amaso okutūsa ensonyi lwe- 
zamukwata: omusaja wa Katonda 
12 nakaba amaziga. Awo Kazaeri nā- 
yogera nti Mukama wange akābira 
ki? Na'damu nti Kubanga 'manyi 
l obubi bwolikola abana ba Isiraeri: 
ebigo byabwe olibyokya omuliro, 
nabalenzi babwe oli'ta nekitala, era 
m olitandagira abana babwe abato, 
era olibaga abakazi babwe abali 
18 embuto. Awo Kazaeri nayogera 
nti Naye omu'duwo kye ki, "ye 
mbwa obubwa, akole ekigambo e- 
kyo ekikulu? Erisa na'damu nti 
o Mukama antegêze'za nga gwoliba 
14 kabaka we Busuli. Awo nāvako 
Erisa na'ja eri mukamawe; namu- 
gamba nti Erisa yakugamba ki? 
Na'damu nti Yambulira nga Ptolire- 
13 ma kuwona. Awo olwatuka enkya 
na'dira ekyokwebi'ka nakinyika mu 
ma'zi nakiteka ku masoge nokufa 
nafa: Kazaeri nafuga mu kifokye. 
Awo mu mwaka ogwokutāno o- 
gwa r Yolamu mutabani wa Akabu 
kabaka wa Isiraeri, Yekosafati nga 
ye kabaka wa Yuda mu biro ebyo, 
8 Yekolamu mutabani wa Yekosafati 
kabaka wa Yuda nātanula okufuga. 
17 Yali yakamaze temyaka amakumi 
asatu mwebiri bweyatanula okufu- 
ga; nafugira emyāka munana mu 
18 Yerusalemi. Natambulira mu 'kubo 
lya bakabaka ba Isiraeri ngenyumba 
ya Akabu bwebakolanga: kubanga 
yafumbirwa “muwala wa Akabu: 
nakola ebyali mu maso ga Mukama 
19 ebibi. Naye Mukama teyayagala 
kuzikiriza Yuda kulwa Daudi omu- 
'duwe Ynga bweyamusibiza oku- 
muwa etabaza olwabinabe emire- 
20 mbe gyona. Ku mirembegye Edo- 
mu nijema okuva wansi womukono 
gwa Yuda, #nebekolera kabaka. 
21 Awo Yolamu nasomoka nagenda E- 
zairi namagalige gona wamu naye: 
nagolokoka kiro nakuba Abaedomu 
abamuzingiza, nabami bamagali: 
abantu neba'dukira “mu wema zi 


16 


'7. 268. 21. 


k 2 Basek. 


P lu. 16. 


r 2 Basek. 
1. 12. 


“2 Byom. 
2.13 4 


t 2 Byom. 
7. 5-10. 


"la 8 















8. 22—9. 19. 2 BASEKABAKA. 317 
“Luh, 77. | 22 bwe. Awo 4 Edomu najema okuva 7 Mukama, owa Isiraeri. Era oliku- 
u. wansi womukono gwa Yuda ne lero. ba enyumba ya Akabu mukamawo 
Awo Libuna najema mu biro ebyo. mpalane egwanga lyomusai gwa- 
23 Era ebikolwa ebirala byona ebya ba'du bange bana'bi, nomusai gwa- 
Yolamu ne byona byeyakola tebya- ba'du bona aba Mukama teri omu- | ° 1 Basek. 
wandikibwa mu kitabo ekyebyomu-. 8 kono gwa Yezeberi. Kubanga | 284; 21.15. 
mirembe gya basekabaka ba Yuda? enyumba yona eya Akabu eriziki- 
24 Awo Yolamu neyebakira wamu ne rira: era /ndimalawo eri Akabn | /1 Rasek. 
bajajabe nazikirwa wamu nebajaja- buli mwana wa bulenzi noyo asibi- | 151 21. 
2 Byom. be > mu kibuga kya Daudi: “Akazi- 'Awa noyo atasibi'dwa mu Isiraeri. | 17. 
k Er ya mutabaniwe nafuga mu kifokye. | 9 Era ndifūla enyumba ya Akabu 
2e 25 Mu “mwaka ogwekumi nebiri okuba ngenyumba ya 9 Yeroboamu |s 1 Rasek. 
a arak, ogwa Yolaniu mutabani wa Akabu mutabani wa Nebati era ngenyu- | 1% 10. 
kabaka wa Isiraeri Akaziya muta- mba ya í Baasa mutabani wa Akiya. | £1 Rasek. 
bani wa Yekolamu kabaka wa Yu- | 10 #Nembwa ziririra Yezeberi mu mu- ia Aa 
26 da natanula okufuga. Yali yaka- siri Ogweyezuleeri, 'so tewaliba wa | 1Basek.21. 
t2 Byom. maze “emyaka amakumi abiri mwe- kumuzika. Na'gulawo olu'gi na- [22 
a biri bweyatanula okufuga; nāfu- |11 duka. Awo Yeku nafuluma na'ja 
gira omwäka gumu mu Yerusalemi. eri aba'du ba mukamawe: newaba 
Ne nyina erinyalye yali Asaliya amugamba nti ! Mirembe? kiki eki- | ?2 Basek. 
muwala wa Omuli kabaka wa Isi- rese gyoli olusaja luno olulalu ? | 52: 
27 raeri. Natambulira mu 'kubo lye- Nabagamba nti Omusaja mumu- 
nyumba ya Akabu nakola ebyali manyi nebigambobye bwebiba'de. 
mu maso ga Mukama ebibi ngenyu- | 12 Nebogera nti Olimba ; tubiilire 'no. 
mba ya Akabu bwebākolānga : ki Nāyogera nti Bwati bwati bwang'a- 
yali muko'domi wa n ba mbye nti Bwatyo bwayogera Mu- 
28 ya Akabu. Nagenda ne Yolamu kama nti Nkufuseko uta oku- 
mutabani wa Akabu okulwana ne | 13 ba kabaka wa Isiraeri. Awo neba- 
flu 15, JKazaeri kabaka Webusuli 9 Era- nguwa ™ neba'dira buli muntu ekya- |" Mat. 2. 
71 Basek. mosugireadi: Abasuli nebafumita mbalokye nebakyalira wansiwe wa- | $ta'k.11.8. 
Baa |29 Yolamu ekiwindu. Awo #kabaka | 'gulu ku madala, ? nebafūwa eko- | “1 Barek. 
3. 15. Yolamu nakomawo okuwonera Eye- ndere nga bogera nti Yeku ye ka. 34 
zuleeri ebiwiindu Abasuli byebamu- | 14 baka. Awo Yeku mutabani wa 
fumitira Erama bweyalwana ne Yekosafati mutabani wa Nimusi 
12 Basek. Kazaeri kabaka Webusuli. #Akazi- neyekobina Yolamu. [Era ° Yola- | "2 Basek. 
2.16, ya mutabani wa Yekolamu kabaka mu yali ngakūma Lamosugireadi, > 
wa Yuda naserengeta okulambula ye ne Isiraeri yena, olwa » Kazaeri |?1 Barek. 
Yolamu mutabani wa Akabu Eye- | 15 kabaka Webusuli: naye "kabaka | yo Pasek. 
zuleeri kubanga alwa'de. Yolamu yali akomyewo okuwonera | 8. :9. 
Eyezuleeri ebiwūndu Abasuli bye- 
Awo- Erisa na'bi naita omu ku bamufumita bweyalwana ne Kazae- 
“3 Basek. a bana ba bana'bi namugamba nti ri kabaka Webusuli.) Awo Yeku 
Wesibe ekimyu otwāle becupa eno| nāyogera nti Obanga bwemwagala 
10. 1. eyamafuta mu mukonogwo ogende bwemutyo, kale waleme okubawo 
“9 Basek. | 2 ¢Eramosugireadi. Kale bwolitūka- anāwona nava mu EMRA okuge- 
TA o ononyezānga eyo 4 Yeku muta- nda okukibiilira mu Yezuleeri. 
A 2. i wa Yekosafati mutabani wa | 16 Awo Yeku natambulira mu 'gali 
Nimusi, oingire omugolokose ave- nagenda Eyezuleeri; kubanga Yo- 
mu bagandabe, omuingize mu kise- lamu yali agalami'de eyo. Era Aka- 
8 nge ekyomunda. Nolyoka. o'dira ziya kabaka wa Yuda yali asere- 
ecupa eyamafuta ogafuke ku mu- | 17 ngese okulambula Yolamu. Awo 
twegwe oyogere nti Bwatyo bwayo- omukūmi ya!i aimiri'de ku kigo mu 
- gera Mukama nti Nkufuseko ama- Yezuleeri, nālengera ekibina kya 
nta okuba kabaka wa Isiraeri. Yeku nga'ja nayogera nti Ndabye 
Nolyoka o'gulawo olu'gi o'duke 'sō ekibina? Yolamu nāyogera nti 
4 tolwanga. Awo omulenzi, omule- 'Dira eyebagala embalāsi otume 
nzi na'bi, nigenda Eramosugireadi. okubasisinkana, ayogere nti Mire- 
5 Awo bweyatiika nisinga abimi|18mbe? Awo omu nagenda nga ye- 
abomu 'gye nga batu'de; nayogera baga'de embalasi okumusisinkana 
nti Ndiko kyentumidwa gyoli, nayogera nti Bwatyo bwayogera 
'gwe omwami. Yeku nayogera nti kabaka nti Mirembe? Yeku nayo- 
Eri ani ku'fe 'fena? Nayogera nti gera nti Emirembe ogifako ki? 
6 Eri 'gwe, omwami. Nagolokoka kyiika o'de enyuma wange. Omu- 
naingira mu nyumba; nafuka ama- kumi nabulira ngayogera nti Omu- 


futa ku mutwegwe nimugamba nti baka atiise gyebali, naye ta'da. 
Bwatyo bwayogera Mukama Ka- | 19 Awo natuma owokubiri nga yeba- 
tonda wa Isiraeri nti Nkufuseko ga'de embalisi, nātūka gyebali nā- 
amafuta okuba kabaka wabantu ba yogera nti Bwatyo bwayogera ka- 



























































318 2 BASEKABAKA. 9. 20—10. 9. 
baka nti Mirembe? Yeku na'da- bamusula wansi : omusaigwe negu- 
mu nti Emirembe ogifako ki ? kyŭ- mansukirako ku kisenge ne ku mba- 
20 ka o'de enyuma wange. Omukumi | 34 lasi, namulinyirira nebigere. Awo 
nabulira ngayogera nti Atuse gye- bweyaingira nalya ninywa; nayo- 
bali, 'so ta'da: era entambula eri gera nti Mulabirire 'no omukazi 
ng'anga entambula ya Yeku muta- ono eyakolimirwa mumuzike: ku- 
bani wa Nimusi; kubanga atambu- | 35 banga 4 mwana wa kabaka. Neba- | 41 Basek 
21 za ngawuluknka. Yolamu nayoge- genda okumuzika: naye nebatasa. | ?6 321 
ra nti Muteketeke. Nebatekateka ngawo kuye wabula ekiwanga nebi- 
12 Byom. e'galirye. sYolamu kabaka wa | 36 gere nebibatu byemikonogye. Kye- 
27. Isiraeri ne Akaziya kabaka wa Yu- bäva bakomawo nebamubulira. Na- 
da nebafuluma, buli muntu mu 'ga- yo nayogera nti Kino kye kigambo 
lirye, nebafuluma okusisinkana Ye- ya Mukama kyeyayogerera mu 
ku, nebamusanga mu musiri gwa mu'duwe as Omutisubi ngayo- 
22 Nabosi Omnyezuleeri. Awo olwa- gera nti Embwa ziririra omubiri 
tuka Yolamu bweyalaba Yeku na- a Yezeberi ¢ mu musiri Ogweye- | e1 pasek 
yogera nti Mirembe, Yeku? Na- |37 zuleeri: nomulambo gwa Yezeberi | 2. 23. 
t2 Byom. 'damu nti Mirembe ki, !obwengzi guliba /ngobu'sa ku 'tale mu musi- | / Zab. 8 
i bwa nyoko Yezeberi nobulogobwe ri Ogweyezuleeri, nokwogera neba- | 1. g o 
nga bukyali bungi obwenkani'de tayogera nti Ono ye Yezeberi. l 
23 awo? Yolamu nakyusa emikono- 
e na'duka nayogera nti Waliwo 
24 olukwe, 'gwe Akaziya. Awo Yeku 1 O Awo Akabu yalina batabanibe 
nananula omutegogwe namänyige nsanyu mu 4 Samaliya. Yeku | “1 Basek 
gona nalasa Yolamu wakati wemi- niwandika ebaluwa nātumira Sa. [14624 
konogye, akasale nekaitamu neka- maliya eri abakulu Beyezuleeri, be 
guka awali omutima, nigwira mu- baka'de, neri abo abilera (batabani 
25 'galirye. Awo (Yeku) nagamba Bi- | 2 ba) Akabu ngayogera nti Kale 'no 
dukali omwamiwe nti 'Musitule| - ebaluwa eno nga kye'jetuke gyemu- 
omusile mu musiri ogwekyalo kya li, kubanga abana ba m a wa- 
11 |- Nabosi Omuyezuleeri : kubanga'ju- 'mwe bali na'mwe, era mulina ama- 
kira, 'nze nawe bwetwebagala 'fe- gali nembalasi, era nekibuga eki- 
mbi nga tugoberera Akabu kitawe, riko enkomera nebyokulwanyisa ; 
“3 Basek. u Mukama namutekako # omugugu | 8 munonye ku bina ba mukama wa- 
2: 9. 26 guno; nti Mazima nalabye 'jo omu- 'mwe asinga obulūngi nokusana, 
IR sai gwa Nabosi nomusai gwabāna-| mumuteke ku ntebe ya kitāwe, mu- 
be, bwayogera Mukama; era ndi- lwänirire enyumba ya mukama wa- 
kusasulira mu musiri guno, bwayo- | 4'mwe. Naye nebatya nyo neboge- 
“ gera Mukama. Kale 'no 'musitule ra nti Laba, bakabaka abo ababiri 
omusule mu musiri ngekigambo tebaimirira mu masoge: kale 'fe 
27 bwekyali ekya Mukama. Nayel 5 tunaimirira tutya? Awo omakula 
Akaziya kabaka wa Yuda bweyala- wabomunyumba nomukulu weki- 
ba kino, na'dukira mu 'kubo eryo- buga, era nabaka'de nabo abilera 
munyumbaeyolusuku. Yeku namu- (abana), nebatumira Yeku nga bo- 
goberera nayogera nti Mumu'tire gera nti > Tuli ba'dubo, era tuni- | > Yos. 9.8, 
ya Byom. mu 'gali naye : y (nebamu tira)awa- kola byona byonotulagira: tetu'ja | !!- 
22, 8. linyirirwa okugenda Eguli ekirira- kufūla muntu yena kabaka: oko- 
28 nye Ibuleamu. Na'dukira Emegi- langa ekinaba ekiringi mu maso- 
12 Basek. 'do nafira eyo. Aba'dube #neba-| 6go. Awo nabawandikira ebaluwa 
ka musitulira mu 'gili nebamutwala | omulūndi ogwokubiri ngayogera 
Eyerusalemi, nebamuzikira mu nta- nti Obanga muli kulwange nemu- 
naye wamu ne bajajabe mu kibuga 'kiriza okuwulira e'dobozi lyānge, 
kya Daudi. mutwale emitwe gyabasaja bataba- 
29 Awo mu mwaka ogwekumi nogu- ni ba mukama wa'mwe, nemu'ja 
mu ogwa Yolamu mutabani wa gyendi Eyezuleeri enkya bwebuli- 
Akabu Akaziya natanula okufuga ba nga kampegano. Awo batabani 
Yuda. ba kabaka abantu nsanvu bili na- 
30 Awo Yeku bweyatiika Eyezuleeri, | 7 bakulu bekibuga abābalera. Awo 
“Yer 4.30. Yezeberi nakiwulira, ? naziga ama- olwatuka ebaluwa bweyatuka gye- 
a soge nayonja omutwegwe nalingiza bali, nebatwala batabani ba kaba. 
31 mu kituli. Awo Yeku bweyali ngai- ka nebaba'ta, abantu nsānvu, ne- 
kade mu mulyango, nayogera nti bateka emitwe gyabwe mu bisero, 
b 1 Basck. irembe, 'gwe è Zimuli, omu'si wa | 8 nebagiwereza ye Br esuleeri. Omn- 
16. 9-2. | 32 mukamawo? Nāimusa amasoge ka na'ja namubiilira nti Balese 
eri ekituli nayogera nti Ani ali ku- emitwe gya batabani ba kabaka. 
“9 Basek. lwänge, āni? cAbalawe babiri oba Nayogera nti Mugitume entūmo 
ha 33 basatu nebalingiza gyali. Nayoge- biri awaingirirwa mn wankaki okn- 
ra nti Mumusule wansi. Awo ne-| 9 tūsa enkya. Awo olwātuka enkya 


10. 10-36. 





t 9 Basek. 
9, 14, 3. 


418am. 3. 
19. 


“2 Basek. 
8.29; 9. 16. 





nafuluma naimirira nagamba aba- 
ntu bona nti 'Mwe muli batukirivu : 
laba, “nekobana mukama wange 
ne'mu'ta: naye ani a'se bano bo- 
10 na? Mutegere 'no nga ku kiga- 
mbo kya Mukama 4 tekuligwa wa- 
nsi na kimu Mukama kyeyayogera 
ku nyumba ya Akabu: kubanga 
Mukama akoze ekyo kyeyayogerera 

11 mu mu'duwe Eriya. Bwatyo Ye- 
ku nakuba nabo abasigala ku nyu- 
mba ya Akabu ma Yezuleeri naba- 
kulube bona ne baganzibe ne baka- 
bonabe okutiisa lwatāmulekerawo 
12 nomu eyasigala. Awo nāgolokoka 
neyegendera na'ja Esamaliya. Awo 
bweyali ali mu 'kubo ku nyumba 
eyokusaliramu ebyoya byendiga 
13 eyabasumba, Yekn näsānga “ baga- 
nda ba Akaziya kabaka wa Yuda, 
nayogera nti 'Mwe muli bani? Ne- 
ba damn nti Tuli baganda ba Aka- 
ziya: era tuserengeta okulamusa 
abana ba kabaka nabana ba nama- 
14 sole. Nayogera nti Mubakwate uga 
balamu. Nebabakwata nga bala- 
mu, nebaba'tira ku bunya obwe- 
nyumba eyokusaliramu ebyoya bye- 
ndiga, abasaja amakumi ana mu 
babiri ; 'so teyafi'sawo nomu kubo. 
15 Awo bweyavayo nasanga / Yeko- 
nadabu mutabani wa? Lekabu nga- 
'ja okumusisinkana: namulamusa 
namugamba nti Omutimagwo mu- 
lungi ngomutima gwange bweguli 
eri omutimagwo? Yekonadabu na- 
'damu nti Mulungi. Obanga mu- 
langi, mpa omukonogwo. Namu- 
wa omukonogwe; namulinyisa gya- 
16li mu 'gali. Nayogera nti 'Jangu 
tugende 'fembi olabe obu'gya bwa- 
nge olwa Mukama. Awo nebamu- 
17 linyisa mu 'galirye. Awo bweya- 
tuka Esamaliya na'ta í bona abasi- 
galira Akabu mu Samaliya okutiisa 
Iweyamuzikiriza ngekigambo kya 
Mukama bwekyali kyeyagamba Eri- 

18 ya. Awo Yeku nakung'anya aba- 
ntu bona nabagamba nti £ Akabu 
yawerezinga Baali katono; naye 
19 Yeku anamuwereza nyo. Kale 'no 
muite gyendi !bana'bi bona aba 
Baali, abamusinza bona ne bakabo- 
nabe bona; waleme okubulawo no- 
mu: kubanga nina sadaka enkuln 
(gyemba m akan Baali; buli ali- 
bulawo taliba mulamu. Naye Ye- 
ku yakola bwatyo ngasala olukwe 
alyoke azikirize abasinza Baali. 
20 Awo Yeku nāyogera nti Mutukuze 
m okukung'ana okutukuvu eri Baa- 

21 li. Nebakulangira. Awo Yeku nā- 
tuma okubunya Isiraeri yona : aba- 
sinza Baali bona neba'ja nokusiga- 

la netasigala muntu ata'ja. Neba- 
'ja mu nyumba ya Baali; ”enyumba 
ya Baali ne'jula okuva ku mulya- 
22 ngo okutūka ku buzizi. Awo nā- 





2 BASEKABAKA. 


gamba omukulu wenyumba eyamba- 
hrwawu nti Fulumya ebyambalo e- 
ri bona abasinza Baali. Nafulumya 

28 ebyambalo eri bo. Yeku ne Yeko- 
nadabu mutabani wa Lekabu ne- 
baingira mu nyumba ya Baali ; nā- 
gamba abasinza Baali nti Munonye 
mulabe muleme okuba muno na- 
'mwe ku ba'du ba Mukama, wabu- 

24 la abasinza Baali boka. Awo ne- 
baingira okuwayo sadaka nebiwe- 
bwayo ebyokebwa. Era Yeku ya- 
li ata'dewo abasaja kinana ebweru 
Ua yogora nti Ku basaja benaleta mu 
mikono gyamwe bwekunabulako 
nomu, (amuta) ?obnlamubwe bu- 
naba mu kifo kyobulamu bwoyo. 

25 Awo olwatuka bweyamala okuwayo 
ekiwebwayo ekyokebwa, Yeku nā- 
gamba Pabambowa nabami nti” Mni- 
ngire muba'te; walen:e okufuluma 
nomu. Nebaba'ta nobwogi bweki- 
tala: awo abambowa nabimi ne- 
babasila ebweru nebagenda mu 

26 kibuga ekyesabo lya Baali. Awo 
neba'gya empagi ezali mu nyumba 

27 ya Baali nebazokya. Nebamenya- 
menya empagi ya Baali nebame- 
nyamenya sabo lya Baali nebalifii- 

28 la sekiigo ne lero. Bwatyo Yeku 
bweyazikiriza Baali okuva mu Isi- 

29 raeri. Era naye Yeku teyaleka 
kugoberera bibi bya Yeroboamu mu- 
tabani wa Nebati ! byeyayononyesa 
Isiraeri, “enyana eza zabu ezali 

30 mu Beseri nezali mu Dani. Muka- 
ma nagamba Yeku nti Kubanga 
okoze buliingi ngotikiri'za ebiri mu 
maso gange ebirūngi, nokola enyu- 
mba ya Akabu nga byona bwebiri 
ebyali mu mutima gwange, “ bata- 
banibo banakana kyebaliva batūla 

31 ku ntebe ya Isiraeri. Naye Yeku 
nata'sayo mwoyo okutambulira mu 
mateka ga Mukama Katonda wa 
Isiraeri WA aaa Tha gwona; te- 
yava mu bibi bya Yeroboamu bye- 
yayononyesa Isiraeri. 

32 u biro ebyo Mukama vnatannla 
okukendeza Isiraeri: Kazaeri naba- 
kubira mu nsalo zona eza Isiraeri; 

33 okuva ku Yoludani ebuvanjuba, 
ensi yona Eyegireadi, Abagadi Na- 
baleubeni Nabamanase, okuva zku 
Aloeri ekirirānye ekiwonvu kya A- 

34 lunoni, Gireadi ne Basani. Era 

. ebikolwa ebirala byona ebya Yeku 
ne byona byeyakola, namanyige go- 
na tebyawandikibwa mu kitabo e- 
kyebyomumirembe gya basekabaka 

35 ba Isiraeri? Yeku neyebakira wa- 
mu ne bajajabe: nebamuzika mu 
Samaliya. Yekoakazi mutabaniwe 

36 nafuga mu kifokye. Era ebiro Yeku 
byeyafugira Isiraeri mu Samaliya 
byali emyaka amakumi abiri mu 
munana. 


319 


e 1 Racek. 


20. Y, 42. 


Y 2 Basek. 
33. 26; J4. 
25. 


# Ma. 2 38. 


d 2 Byom. 
22. 11. 

“2 Sam. 
29. 23. 

12 Basek. 
10. 28. 


91 Byom. 
9. 25. 


42 Byom. 
23. 5, 


b 2 8am, 
8.7. 


19 Bam. 1. 
10. 


m Kurv. 25. 
36; 31. 15. 
Ma. 17. 18. 


2 BASEKABAKA. 


a Awo b Asaliya nyina Akaziya 
bweyalaba omwanawe ngafu'de, 
nagolokoka nāzikiriza eza'de lyona 

2 erya kabaka. Naye cĄYekoseba mu- 
wala wa kabaka Yolamu mwanyina 
Akaziya natwala Yoasi mutabani wa 
Akaziya namu'ba namu'gya mu ba- 
na ba kabaka aba'tibwa, ye nomule- 
ziwe, (nabateka) mu kisenge ekyo- 
kusulamu; nebamukweka Asaliya, 

3 aleme oku'tibwa. Awo nabera naye 
ngakweke'dwa mu nyumba ya Mu- 
kama nāmala emyaka mukaga : Asa- 
liya nafuga ensi. 

4 Awo mu mwaka ogwomusinvu 
d Yekoyada natuma nakima “abami 
bebikumi aboku Bakali /nabambo- 
wa, nabaleta gyali mu nyumba ya 
Mukama; nalagana nabo endagano 
nabalaiza ekirairo mu nyumba ya 
Mukama, nabalaga omwana wa 

5kabaka. Awo nabalagira ngayo- 
gera nti Ekigambo kino kyemuba 
mukola: ekitundu kya'mwe ekyo- 
kusatu Yabaingira ku sabiti banaba 
nomnlimu ogwokukama enyumba 

6 ya kabaka; nekitiindu ekyokusatu 
banaba ku mulyāngo t Suli: ne- 
kitundu ekyokusatu banaba ku mu- 
lyango enyuma wabambowa : bwe- 
mutyo bwemunaba nomulimu ogwo- 
kukuma enyumba, nemuba lukome- 

7 ra. Nebibina bya'mwe ebibiri, bona 
abafnluma ku sabiti, muliba nomu- 
limu ogwokukūma enyumba ya Mu- 

8 kama okwetolola kabaka. Era 
munetolola kabaka enjui zona, buli 
muntu ngaku'te ebyokulwanyisabye 
mu mukonogwe; noyo anaingira 
mu nyiriri a'tibwe: era mubenga 
ne kabaka bwanafulumanga era 

9 bwanāingirānga. Abami bebikumi 
nebakola nga byona bwebiri Yeko- 
yata kabona byalagi'de : nebatwala 

uli muntu abasajabe, abokuingira 

ku sabiti wamu nabokufuluma ku 
sabiti, neba'ja eri Yekoyada kabona. 

10 Awo kabona nibawa abāmi bebi- 
kumi amafumu k nengabo ebyali e- 
bya kabaka Daudi, ebyali mu nyu- 
11 mba ya Mukama. Awo abambowa 
nebaimirira, buli muntu ngaku'te 
ebyokulwanyisabye, okuva ku lui 
lwenyumba olwadyo okutūka ku lui 
lwenyumba olwa kono, okulirana 
ekyoto nenyumba awali kabaka e- 
12 njui zona. Awo nāfulumya omwāna 
wa kabaka namuti'kira ! engule eyo- 
bwakabaka (namuwa)' obujulirwa; 
nebamufūla kabaka nebamufukako 
amafuta; nebakuba mu ngalo nebo- 

13 gera nti Kabaka abe mulamu. A- 
wo Asaliya bweyawulira oluyogano 
lwabambowa nolwabantn, na'ja eri 
abantu mu nyumba ya Mukama: 
14 natunula, kale, laba, kabaka ngai- 
miri'de awali empagi ngengeri bwe- 
yabānga, nabami namakondčre nga 


baliranye kabaka; nabantn bona 
abensi nebasanyuka * nebafuwa a- 
makondere. Awo Asaliya nayuza 
ebyambalobye nayogerera wa'gulu 

15 nti Bujêmu, bujemu. Awo Yekoyada 
kabona nalagira abami bebikumi 
abitekebwawo ku'gye, nabagamba 
nti Mumufulumye wakati wenyiriri; 
noyo animugoberera mumu'te ne- 
kitala: kubanga kabona yayogera 
nti Aleme oku'tirwa mu nyumba 

16 ya Mukama. Awo nebamusegulira; 
naita mu 'kubo ?embalasi weziingi- 
rira mu nyumba ya kabaka; na'ti- 
rwa eyo. 

17 Awo Pp Yekoyada nalagina enda- 


ino eri Mukama ne "kabaka na- | 25 
antu, babere abantu ba Mukama ; | 3. 


18 era eri kabaka nabantu. Awo aba- 
ntu bona abomunsi nebagenda mu 
#nyumba ya Baali, nebagimenya- 
menya, “ebyotobye nebifananyibye 
nebabimenyera dala, neba'tira Ma- 
tani kabona wa Baali mu maso ge- 
byoto. Awokabonana'sawo “abami 

19 abokunyumba ya Mukama. Nā- 
twala abami bebikumi Nabakali 
nabambowa nabantu bona abomu- 
nsi; nebaserengesa kabaka nga ba- 
mu'gya mu nyumba ya Mukama, 
neba'ja nga bafuluma mu 'kubo 
weryomulyango gwabambowa eri 
enyumba ya 

20 ntebe ya bakabaka. Awo abantu 

bona abomunsi nebasanyuka, eki- 

buga nekiterera: neba'tira Asa. 
liya nekitala awali enyumba ya 
kabaka. 

21 Yekoasi yali yakamaze emyaka 
musanvu bweyatanula okufuga. 

1 9 Mu mwaka ogwomusānvu ogwa 

Yeku € Yekoasi natanula oku- 
fuga; mnafugira emyaka amakumi 
ana mu Yerusalemi: ne nyina eri- 
nyalye yali Zebiya Owebeeruseba. 

2 Yekoasi nakola ebyali mu maso ga 
Mukama ebiriingi enakuze zona Ye- 
koyada kabona Angir i zam 

3 Naye >? ebifo ebigulumivu tebya'gyi- 
bwawo: abantu n 
sadaka nebotereza obubane ku bifo 
ebigulumivu. 

4 Awo Yekoasi nagamba bakabo- 
na nti Efeza zona ezebintu ebitu- 
kuzibwa “eziretebwa mu nyumba 
ya Mukama, eziitang'ana, “efeza 
ezabantu buli muntu bawandikirwa, 
nefeza zona omuntu yena zeye'tula 
oknleta mu nyumba ya Mukama, 

5 bakabona bazitwale ewabwe, buli 
muntu ngazi'gya kwabo bamanyi: 
kale baliziba ebituli bvenyomb.. 
yona yona ekituli gyekinalabikira. 

6 Naye olwatuka mu mwaka ogwama- 
kumi abiri ogwa kabaka Yekoasi 
cbakabona nga tebanaziba bituli 

7 bya nyumba. Awo kabaka Yekoasi 
naita Yekoyada kabona ne bakabona 


baka. Naātūla ku | z. 


bakyawayo | 2? Base 





11. 1—12. 7. 


a 1 Basek. 
1L 


"2 
H 1-14. 


NGE 





12. 8—13. 12. 


(abalala) nabagamba nti Kiki eki- 
balobera okuziba ebituli byenyu- 
mba? kale 'no temweyongera ku- 
'gya feza kwabo bemumanyi, naye 
mugisasule olwebituli byenyumba. 
8 Awo bakabona neba'kiriza obuta- 
'gya nate feza ku bantu newakuba'de 
9 okuziba ebituli byenyumba. Naye 
Yekoyada kabona na'dira /ebweta 
nawu'mula ekituli mu kisānikizo 
kyayo, nagiteka ku ma bali gekyoto 
ku lui olwadyo ngoingira mu nyu- 
mba ya Mukama: awo bakabona 
abakumanga olu'gi nebateka omwo 
efeza zona ezaletebwanga mu nyu- 

10 mba ya Mukama. Awo olwatuka 
bwebalaba nga mu bweta mulimu 
efeza nyingi, omuwandisi wa kabaka 
ne Y kabona asinga obukulu neba- 
mbuka, nebatereka efeza ezasangi- 
bwa mu nyumba ya Mukama mu 

11 nsawo, nebazibala. Nebawa efeza 
ezagerebwa mu mikono gyabo aba- 
kola emirimn abalabirira enyumba 

Mukama: nebaziwayo eri aba- 
'zi nabazimbi abakola emirimu 

12 gyenyumba ya Mukama, neri aba- 
zimbi bamainja nabatema amainja 
nolwokugula emiti namainja ama- 
ba'je okuziba ebituli byenyumba ya 
Mukama, nolwa byona ebya'jirira 

13 enyumba okugidabiriza. Naye fe- 
bikompe ebya feza nebisalako ebi- 
siriza nebibya namakondere nebintu 
byonaebyazabu oba ebintu ebyafeza 
ktebyakolerwa nyumba ya Mukama 
nefeza ezaletebwa mu nyumba ya 

14 Mukama: kubanga ezo nebaziwa 
abo abakola emirimu, era nebada- 
biriza nazo enyumba ya Mukama. 

15 Era? tebabalirira muwendo eri aba- 
saja bebawa efeza mu mukono gwa- 
bwe okubawa abo abakola emirimu: 
kubanga bakolanga nobwesigwa. 

16 ™ Efeza ezebiwebwayo olwomusa- 
ngo #nefeza ezebiwebwayo olwo- 
kwonona tezaletebwa mu nyumba 

a Mukama: vzabanga za baka- 
na. 

17 Awo P Kazaeri kabaka Webusuli 
nayambuka nalwana ne ” Gasi nā- 
kimenya: Kazaeri nasimba amaso- 

18 ge okwāmbuka Eyerusalemi. Awo 
Yekoasi kabaka wa Yuda #na'dira 
ebintu byona ebyatukuzibwa, Ye- 
kosafati ne Yekolamu ne Akaziya 
bajajabe basekabaka ba Yuda bye- 
bawonga,! nebintubye ye ebyatukn- 
zibwa nezabu yona eyalabika mu 
byobuga'ga ebyomunyumba ya Mu- 
kama nebyomunyumba ya kabaka, 
nabiwereza Kazaeri kabaka Webu- 

19 sali: #nava ku Yerusalemi. Era 
ebikolwa ebirala byona ebya Yoasi 
ne byona byeyakola tebyawandiki- 
bwa mu kitabo ekyebyomumirembe 

20 gya basekabaka ba Yuda? w Aba- 
'dube nebagolokoka nebekobana ne- 


13 


2 BASEKABAKA. 


ba'tira Yoasi awali cnyumba Eye- 
miro (ku 'kubo) eriserengeta Esi'ra. 

21 Kubanga Yozakali mutabani wa 
Simeasi ne Yekozabadi mutabani 
wa Someri, aba'dube nebamufumi- 
ta nafa; nebamuzikira wamu ne 
bajajabe mu kibuga kya Daudi: 
Amaziya mutabaniwe nafuga mu 
kifokye. 


Mu mwaka ogwamakumi abiri 
mwesatu ogwa Yoasi mutabani 
wa Akaziya kabaka wa Yuda Ye- 
koakazi mutabani wa Yeku nātanu- 
la okufuga Isiraeri mu Samaliya 
(nāfugira) emyāka kumi namusā- 
2 nvu. Nakola ebyali mu maso ga 
Mukamaebibi nāgoberera ebibi bva 
Yeroboamu mutabani wa Nebati 
abyeyayononyesa Isiraeri; teyabi- 
8 vamu. Obusungu bwa Mukama ne- 
bububiikira Isiraeri, nabagabula mu 
mukono gwa b Kazaeri kabaka We- 
busuli ne mu mukono gwa ¢ Benika- 
4 dadi enaku zona. Awo Yekoakazi 
dnamwegairira Mukama, Mukama 
namuwulira: kubanga “ yalaba oku- 
jogebwa kwa Isiraeri kabaka We- 
5 busuli bweyabajoga. [Awo Muka- 
ma nawa Isiraeri omulokozi noku- 
va nebava wansi womukono Gwa- 
basuli : abana ba Isiraeri nebabera 
mu /wema zabwe ngoluberyeberye. 
6 Naye nebatava mu bibi byenyumba 
ya Yeroboamu byeyayononyesa Isi- 
raeri, naye nebatambulira omwo: 
ne 9 Basera nebasigala mu Samali- 
7 ya.) Kubanga teyalekera Yekoa- 
azi ku bantu wabula abasaja abe- 
bagala embalasi amakumi atano 
namagali kumi nabatambula nebi- 
ere kakumi; kubanga kabaka We- 
musuli nabazikiriza, nabafula nge- 
8 nfiifu “eyomuguliro. Era ebikolwa 
ebirala byona ebya Yekoakazi ne 
byona byeyakola namanyige tebya- 
wandikibwa mu kitabo ekyebyomu- 
mirembe gya basekabaka ba Isirae- 
9ri? Yekoakazi neyebakira wamu 
ne bajajabe; nebamuzika mu Sa- 
maliya: Yoasi mutabaniwe nafuga 
mu kifokye. 

10 Mu mwika ogwamakumi asatu 
mu musanvu ogwa Yoasi kabaka 
wa Yuda k Yekonsi mutabani wa 
Yekoakazi natanula okufuga Isi- 
raeri mu Samaliya, (nafugira) e- 

11 myaka kumi namukaga. Nakola 
ebyali mu maso ga Mukama ebibi ; 
teyava mu bibi byona ebya Yero- 
boamu mutabani wa Nebati byeya- 
yononyesa Isiraeri : naye natambu- 

19 lira omwo. Era ebikolwa ebirala 
byona ebya Yoasi ne byona hyeya- 
kola naminyige ! geyalwanyisa ne 
Amaziya kabaka wa Yuda tebyawa- 
ndikibwa mu kitabo ekyebyomumi- 
rembe gya basekabaka ba Isiraeri ? 


L 





321 





1 Basek. 
14. 18. 


b 2 Basek. 
8. 12. 


nyi 24,25. 
d Zab. 78. 
34 


f 2 Basck. 
14. 26. 


J2 Sam. 
18. 17. 


71 Basek. 


16. 33. 


íi Am. 1.3. 


k 2 Basek. 
12. 1. 


12 Rasek. 
34. $-14. 
2 Byom. 
5. 17-24. 





2 BASEKABAKA. 





P Ju. 28. 


r 2 Basck. 
1.1: 347; 
24. 2. 


"2 Basek. 
8. 12. 


t Kur. 32 
13. 


4 


13 Yoasi neyebakira wamu ne bajaja- 
be; Yeroboamu natila ku ntebeye : 
Yoasi nazikirwa mu Samaliya wa- 
mu ne basekabaka ba Isiraeri. 

14 Awo ™ Erisa yali alwa'de endwa- 
'deye eyamu'ts: Yoasi kabaka wa 
Isiraeri nāserengeta gyali namuka- 
bira amaziga nayogera nti ” Kita- 
nge, kitānge, amagāli ga Isiraeri 
nabasajabe abebagala embalasi! 

15 Erisa namugamba nti 'Dira omute- 
nobusale: na'dira omutego no- 

usale. Nagamba kabaka wa Isi- 
raeri nti Teka omukonogwo ku mu- 
tego: nagutekako omukono. Erisa 
nateka emikonogye ku mikono gya 

17 kabaka. Nayogera nti 'Gulawo eki- 
tuli ekyebuvanjuba: naki'gulawo. 
Awo Erisa nayogera nti Lasa: nã- 
lasa. Nayogera nti Akasāle ka Mu- 
kama akobulokozi, ke kasāle ako- 
bulokozi eri Obusuli : kubanga oli- 
kuba Abasuli mu ° Afeki okutūsa 

18 Iwolibamalawo. Nayogera nti 'Dira 
obusale: nabu dira. Nagamba ka- 
baka wa Isiraeri nti Kuba ku 'taka: 
nakuba emirūndi esatu nalekera 

19 awo. Omusaja wa Katonda namu- 
sunguwalira nayogera nti Wandi- 
kubye emirundi etano oba mukaga ; 
kale wandikubye Obusuli okutiisa 
Iwewandibuzikiri za: naye kakano 
olikuba Obusuli P emirundi esatu 
gyo'ka. 

20 Awo Erisa nafa nebamuzika. Era 
ebibina ” Byabamoabu nebazindā- 
nga ensi omwaka bwegwaingiranga. 

21 Awo olwatuka bwebali nga bazika 
omusaja, kale, laba, nebalaba eki- 
bina; nebasila omusaja mu ntina 
ya Erisa: awo omusaja nga kya- 
'jakome ku magumba ga Erisa, na- 
lamuka naimirira nebigere. 

22 #Kazaeri kabaka Webusuli najo- 
gera Isiraeri emirembe gyona egya 

23 Yekoakazi. Naye Mukama nāba- 
kwatirwa ekisa nabasasira na'sayo 
omwoyo eri bo, olwendagannye gye- 
a ag ne t Ibulaimu ne Isaka ne 

akobo, gka a kubazikiriza, 
'songa tanaba kubagoba mu masoge 

24 mu biro ebyo. Awo Kazaeri kaba- 
ka Webusuli nafa; Benikadadi mu- 

25 tabaniwe nafunga mu kifokye. Awo 

Yekoasi mutabani wa Yekoakazi 

na'gya nate mu mukono gwa Beni- 

kadadi mutabani wa Kazaeri ebibu- 
ga byeyali a'gye mu mukono gwa 
ekoakazi kitawe ngalwana. 4 Yoa- 
si namukuba emiriindi esatu, nako- 
myawo ebibuga bya Isiraeri. 
4 Mu mwaka ogwokubiri ogwa Yo- 
asi mutabani wa Yoakazi kaba- 
ka wa Isiraeri 4 Amaziya mntabani 
wa Yoasi kabaka wa Yuda natanula 

2 okufuga. Yali yakamaze emyāka 


16 


amakumi abiri mwetāno bweyata- 
nula okufuga; nāfugira emyaka 
amakumi abiri mu mwenda mu Ye- 
rusalemi: ne nyina erinyalye yali 

8 Yekoadini Oweyerusalemi. Nākola 
ebyali mu maso ga Mukama ebirii- 
ngi, naye nga tamwenkana Daudi 
kitawe: yakola nga byona bwebyali 

4 Yoasi kitāwe byeyakolānga. Naye 
ebifo ebigulumivu tebya'gyibwawo : 
abantu nga bakyawayo sadaka era 
nga botereza obubane ku bifo ebi- 

5 gulumivu. Awo olwatuka obwaka- 

a nga kyebu'je bunywezebwe mu 
mukonogwe nalyoka a'ta aba'dube 

6 > aba'ta kabaka kitawe: naye abana 
baba'si teyaba'ta: ngebyo bwebiri 
ebyawandikibwa mu kitabo ekya- 
mateka ga Musa, nga Mukama bwe- 
yalagira ngayogera nti ¢ Bakitabwe 
teba'tibwanga kulwa bana, so na- 
bana teba'tibwanga kulwa bakita- 
bwe; naye buli muntu anafanga o- 

7 lwokwononakwe ye. 4Ku Edomu 
na tirako kakumi mu “ Kiwonvu E- 
kyomunyo, namenya Sera ngalwā- 
na, nakituma erinya lyakyo Yoku- 
seeri ne lero. 

8 /Awo Amaziya natuma ababaka 
eri Yekoasi mutabani wa Yekoakazi 
mutabani wa Yeku kabaka wa Isi- 
raeri ngayogera nti 'Jangu tulaba- 

9 gane nainaso. Awo Yekoasi kabaka 
wa Isiraeri natumira Amaziya ka- 
baka wa Yuda ngayogera nti 90- 
mwenyango ogwali ku Lebanoni 

atumira fomuvule ogwali kn Le- 

noni nga gwogera nti Muwe mu- 
walawo mutabani wange amufu- 
mbirwe: awo ensolo eyomunsiko 
eyali ku Lebanoni neitawo nerinyi- 
10 rira omwenyango. Mazima okubye 
Edomu £nomutimagwo gukugulu- 
mizi'za: okyenyumiririzemu obere 
e'ka; kubanga lwaki okweingiza 
mu bitali bibyo nofirwa, nogwa 'gwe 

11 ne Yuda wamu nawe? Naye Ama- 
ziya nata'kiriza kuwulira. Awo Ye- 
koasi kabaka wa Isiraeri nātabāla ; 
ye ne Amaziya kabaka wa Yuda ne- 
balabaganira namaso !Ehesusemesi 
12 ekya Yuda. Yuda nāgobebwa mu 
maso ga Isiraeri; M neba 'dukira buli 

18 muntu mu wemaye. Awo Yekoasi 
kabaka wa Isiraeri nāwāmbira A- 
maziya kabaka wa Yuda mutabani 
wa Yekoasi mutabani wa Akaziya 
Ebesusemesi, na'ja Eyerusalemi nā- 
menyamenya bugwe wa Yerusalemi 
okuva ku #mulyango gwa Efulaimu 
okutuka ku omulyango ogwokunsō- 
14 nda, emikono ebikumi bina. Na- 
nyaga Pezabu nefeza yona nebintu 
byona ebyalabika mu nyumba ya 
ukama ne mu byobuga'ga ebyo- 
munyumba ya kabaka, era nemisi- 
15 ngo nabo, na'dayo Esamaliya. Era 
ebikolwa ebirala byona ebya Yekoa- 








13. 13—14. 15. 





ELI 4, 


14. 16—16. 15. 


ro 


5 25-96.2 


41 Basek. 
LA 

“lam. R6. 
"r ndi 


4. 
1 Brom: 8. 





2 BASEKABAKA. 





si byeyakola namānyige era bweya- 

lwana ne Amaziya kabaka wa Yuda | 

tebyawandikibwa mu kitabo ekye- 
byomumirembe gya basekabaka ba 

16 Isiraeri? Yekoasi neyebakira wa- 

mu ne bajajabe, nizikirwa mu Sa- 

maliya wamu ne bakabaka ba Isi- 
raeri; Yeroboamu mutabaniwe nā- 
fuga mu kifokye. 

r Awo Amaziya mutabani wa Yoa- 
si kabaka wa Yuda nīmala emyäka 
kumi netāno Yekoasi mutabani wa 
Yekoakazi kabaka wa Isiraeri nga- 
18 maze okufa. Era ebikolwa ebirala 

byona ebya Amaziya tebyawandiki- 
bwa mu kitabo ekyebyomumirembe 

19 gya basekabaka ba Yuda? » Neba- 
mwekobānira mu Yerusalemi; na- 
'dukira Erakisi : naye nebatuma E- 
rakisi okumugoberera nebamu tira 

20 eyo. Nebamuletera ku mbalāsi: 
nazikirwa mu Yerusalemi wama ne 

21 bajajabe mu kibu A kya Dandi. A- 
wo abantu bona a uda nebatwa- 
la “ Azaliya eyali Sakma emyaka 
kumi namukaga, nebamufula kaba- 
ka mu kifo kya kitawe Amaziya. 

22 Ye yazimba ' Erasi nakiza eri Yu- 
da, kabaka ngamaze okwebakira a- 
wamu ne bajajabe. 

23 Mu mwaka ogwekumi netano o- 
gwa Amaziya mutabani wa Yonsi 
kabaka wa Yuda Yeroboamu muta- 
bani wa Yoasi kabaka wa Isiraeri 
natanula okufuga mu Samaliya, (na- 
fugira) emyika amakumi ana mn 

24 gumu. Nakola ebyali mu maso ga 
Mukama ebibi: teyava mu bibi byo- 
na ebya Yeruboamu mutabani wa 
Nebati w byeyayononyesa Isiraeri. 

25 Ya'zayo ensalo ya Isiraeri Y okuva 
awaingirirwa Ekamasi okutūka ku 
#nyanja eya Alaba, ngekigambo 
bwekyali ekya Mukama Katonda 
wa Isiraeri kyeyayogerera mu mu- 
kono gwomu'duwe 4 Yona mutabani 
wa Amitai na'bi Owegasukeferi. 

26 Kubanga Mukama b nalaba okubo- 
nyabonyezebwa kwa Isiraeri nga 
kuzibu nyo: kubanga “tewali eyasi- 
bibwa newakuba'de atasibibwa, 'so- 

27 nga tewali mubezi eri Isiraeri. Mu- 
kama natayogera ngalisangula eri- 
nya lya Isiraeri okuva wansi we- 
'gulu: naye nabalokolera mu mu- 
kono gwa Yeroboamu mutabani wa 

28 Yoasi. Era ebikolwa ebirala byona 
ebya Yeroboamu ne byona byeyako- 
la naminyige bweyalwana ne bwe- 
yakomezawo Isiraeri 4 Damasiko ne 
Kamasi “(ebyabanga ebya) Yuda, 
tebyawandikibwa mu kitabo ekye- 
byomumirembe gya basekabaka ba 

29 Isiraeri? Yeroboamu neyebakira 
wamu ne bajajabe, be basebakaka 
ba Isiraeri; Zekaliya mutabaniwe 
nafuga mu kifokye. 


17 





1 5 Mu weka ogwamakumi abiri 
mu musanyu ogwa Yeroboamu 
kabaka wa Isiraeri 4 Azaliya muta- 
bani wa Amaziya kabaka wa Yuda 
2 natanula okufuga. Yali yakamaze 
emyika kumi namukaga bweyata. |” 
nula okufuga; nafugira emyaka 
amakumi atano mwebiri mu Yeru- 
salemi: ne nyina erinyalye yali 
3 Yekoliya Oweyerusalemi. b Nako- 
la ebyali mu maso ga Mukama ebi- 
rungi nga byona bwebiri kitawe 
4 Amaziya byeyakolanga. “Naye e- 
bifo ebigulumivu tehya'gyibwawo : 
abantu nga bakyawerayo sadaka 
era nga botereza obubane ku bifo 
5 ebigulumivu. 
lwaza kabaka nokugengewala nage- 
ngewala okutūsa ku lunaku kweya- 
fira, “nasulinga mu nyumba eya- 
yawulwa. Era Yosamu mutabani 
wa kabaka ye yali sabakaki ngasa- 
lira abantu abomunsi emisango. 
6 Era ebikolwa ebirala byona ebya 
Azaliya ne byona byeyakola tebya. 
wandikibwa mu kitabo ekyebyomu- 
mirembe gya basekabaka ba Yuda? 

7 Azaliya neyebakira wamu ne baja- 
jabe; nebamuzikira wamn ne ba. 
jajabe mu kibuga kya Daudi: Yo- 
samu mutabaniwe nafuga mu kifo- 
kye. 

8 “Mu mwaka ogwamakumi asatu 
mu munana ogwa Azaliya kabaka 
wa Yuda Zekaliya mutabani wa 
Yeroboamu nafugira Isiraeri mu 

9 Samaliya emyezi mukaga. Nakola 
ebyali mu maso ga Mukama ebihi 
nga bajajabe bwebakolanga: teya- 
va mu bibi bya Yeroboamu muta- 


bani wa Nebati /byeyayononyesa |. 


10 Isiraeri. Awo Salumu mutabani 
wa Yabesi namwekobana 7 namu- 
fumitira mu maso gabantu namu'ta, 

11 nafunga mu kifokye. Era ebikolwa 
ebirala byona ebya Zekaliya, laba, 
byawandikibwa mu kitabo ekye- 
byomumirembe gya basekabaka ba 

12 Isiraeri. Ekyo kye kyali iekiga- 

mbo kya Mukama kyeyagamba Ye- 

ku nti Batabanibo balitusa emire- 

mbe egyokuna okutūla ku ntebe 
a Isiraeri. Era nekitūkirira bwe- 
ityo. 

Awo Sa'lumu mutabani wa Ya- 
besi natanula okufuga mu mwaka 
ogwamakumi aratu mu mwenda 
ogwa U'ziya kabaka wa Yuda; nā- 
fugira e'banga eryomwezi mu Sa- 
|14 maliya. Awo Menakemu mutabani 

wa Gadi nayambuka ngava k Eti- 
ruza naja Esamaliya nāfumitira 
Sa'lumu mutabani wa Yabesi mu 
Samaliya, namu ta nāfuga mu kifo- 
15 kye. Era ebikolwa ebirala byona 
ebya Salumu nokwekobakwe kwe- 
yekoba, laba, byawandikibwa mu 
kitabo ekyebyomumirembe gya ba- 


13 





Awo Mukama đ nā- 





323 


“nyi, 13,3) 
nen. > 
U'ziya. 
SPK, 14. 





2 BASEKABAKA. 


16. 16—16. 6. 





12 Basek. 
8. 12. 


m 1 Basek. 
16. 18. 


16 sekabaka ba Isiraeri. Awo Mena- 


kemu nakuba Tifusa ne bona abā- | 30 nga 


kirimu, nensalo zakyo okuva Etiru- 

za: kubanga tebamu'gulirawo, kye- 
ava akikuba; tabakazi bona aba- 

kiima abali embuto nababaga. 

17 Mu mwaka ogwamakumi asatu 
mu mwenda ogwa Azaliya kabaka 
wa Yuda Menakemu mutabani wa 
Gadi natanula okufuga Isiraeri, 
(nafugira) emyaka kumi mu Sama- 

18 liya. Nakola ebyali mu maso ga 
Mukama ebibi: enakuze zona nga 
tava mu bibi bya Yeroboamu muta- 
bani wa Nebati byeyayononyesa 

19 Isiraeri. Puli kabaka Webwasuli 
natabala ensi; Menakemu nawa 
Puli talanta za feza lukumi, omu. 
konogwe guberenga naye okunywe- 
za obwakabaka mu mukonogwe. 

20 Menakemu nasoloza efeza ku Isi- 
raeri ku basaja bona abaga'ga, ku 
buli musaja feza sekeri amakumi 
atano, okuwa kabaka Webwasuli. 
Awo kabaka Webwasuli na'dayo 

21 natabera eyo munsi. Era ebikolwa 
ebirala byona ebya Menakemu ne 
byona byeyakola tebyawandikibwa 
mu kitabo ekyebyomumirembe gya 

22 basekabaka ba Isiraeri? Menake- 
mu neyebakira wamu ne bajajabe ; 
Pekakiya mutabaniwe nafuga mu 
kifokye. 

23 Mu mwaka ogwamakumi atāno 
ogwa Azaliya kabaka wa Yuda Pe- 
kakiya mutabani wa Menakemu na- 
tanula okufuga Isiraeri mu Sama- 

24 liya, (nafugira) emyaka ebiri. Nā- 
kola ebyali mu maso ga Mukama 
ebibi: teyava mu bibi bya Yeroboa- 
mu mutabani wa Nebati byeyayo- 

23 nonyesa Isiraeri. Awo Peka muta- 
bani wa Lemaliya omwamiwe na- 
mwekobina namufumitira mu Sa- 
maliya mu "kigo ekyomunyumba 
ya kabaka wamu ne Alugobu ne 
Aliye; era abasaja amakumi atino 
aboku Bagireadi nebaba wamu na- 
ye: namu'ta nafuga mu kifokye. 

26 Era ebikolwa ebirala byona ebya 
Pekakiya ne byona byeyakola, laba, 
byawandikibwa mu kitabo ekyebyo- 
mumirembe gya basekabaka ba Isi- 
raeri. 

27 Mu mwāka ogwamakumi atāno 
mwebiri ogwa Azaliya kabaka wa 
Yuda Peka mutabani wa Lemaliya 
natanula okufuga Isiraeri mu Sa- 
maliya, (nafugira) emyaka amaku- 

28 mi abiri. Nakola ebyali mu maso 
ga Mukama ebibi: teyava mu bibi 
bya Yeroboamu mutabani wa Neba- 

29 ti byeyayononyesa Isiraeri. Ku mi- 
rembe gya Peka kabaka wa Isiraeri 
n Tigulasupireseri kabaka Webwa- 
suli na'ja namenya Iyoni ne 0 Abe- 
rubesumaaka ne Yanoa ne? Kedesi 
ne ” Kazoli ne Gireadi ne Galiraya, 


ensi yona eya Nafutali; nabatwala 
ibe Ebwasuli. Awo Kosea 
mutabani wa Era neyekobāna Peka 
mutabani wa Lemaliya, nāmufumi- 
ta namu'ta nafuga mu kifokye mu 
mwaka ogwamakumi abiri ogwa 
31 Yosamu mutabani wa U'ziya. Era 
ebikolwa ebirala byona ebya Peka 
ne byona byeyakola, laba, byawa- 
ndikibwa mu kitabo ekyebyomumi- 
rembe gya basekabaka ba Isiraeri. 
32 Mu mwaka ogwokubiri ogwa Pe- 
ka mutabani wa Lemaliya kabaka 
wa Isiraeri $ Yosamu mutabani wa 
U'ziya kabaka wa Yuda nātanula 
33 okufuga. Yali yakamaze emyaka a- 
makumi abiri mwetano bweyatanu- 
la okufuga; nafugira emyaka kumi 
namukaga mu Yerusalemi: ne nyi- 
na erinyalye yali Yerusa muwala 
34 wa Zadoki. Nakola ebyali mu maso 
ga Mukama ebiringi: yakola nga 
yona bwebiri kitawe U'ziya bye- 
35 yakola. “Naye ebifo ebigulumivu 
tebya'gyibwawo: abantu nga ba- 
kyawerayo sadaka era nga botere- 
za obubine ku bifo ebigulumivu. 
Nazimba omulyango ¥ogwengulu 
36 ogwomunyumba ya Mukama. “Era 
ebikolwa ebirala byona ebya Yosa- 
mu ne byona byeyakola tebyawa- 
ndikibwa mu kitabo ekyebyomumi- 
rembe gya basekabaka ba Yuda? 
37 Mu biro ebyo Mukama mweyatanu- 
lira okusindika v Lezini kabaka We- 
busuli ne Peka mutabani wa Lema- 
38 liya okulwana ne Yuda. #Awo Yo- 
samu neyebakira wamu ne bajaja- 
be nazikirwa wamu ne bajajabe mu 
kibuga kya Daudi kitāwe: Akazi 
mutabaniwe nāfuga mu kifokye. 
1 6 Mu mwaka ogwekumi nomusa- 
nvu ogwa Peka mutabani wa 
Lemaliya Akazi mutabani wa Yo- 
samu kabaka wa Yuda natanula 
2 okufuga. Akazi yali yakamaze 4e- 
myaka amakumi abiri bweyatanula 
okufuga; nafugira emyaka kumi 
namukaga mu Yerusalemi: nita- 
kola ebyali mu maso ga Mukama 
Katondawe ebirūngi nga Daudi ki- 
3 tāwe. Naye natambulira mu 'kubo 
lya basekabaka ba Isiraeri, nokui- 
sa è nāisa mutabaniwe mu muliro 
c ngebyemizizo bwebyali ebyabama- 
wanga Mukama beyagoba mu maso 
4 gabāna ba Isiraeri. 4 Nawangayo 
sadaka nayoterezanga obubāne ku 
bifo ebigulumivu ne “ku nsozi ne 
5 wansi wa buli muti omubisi. 7J Awo 


2 Bram. 
2, 1-4. 


Lezini kabaka Webusuli ne Peka | 45. 


mutabani wa Lemaliya kabaka wa 
Isiraeri nebambuka Eyerusalemi 
okulwana: nebazingiza Akazi. naye 
6 snebatainza kumuwingula. Mu bi- 
ro ebyo Lezini kabaka Webusuli 
mweyakomerezawo Obusuli Erasi 





16. 7—17. 13. 


nagoba Abayudaya mu Erasi : Aba- 
guli neba'ja Eyerasi nebabera eyo 

7 ne lero. 'Awo Akazi natumira Ti- 
gulasupireseri kabaka Webwasuli 
ababaka ngayogera nti 'Nze ndi mu- 
'duwo era ndi mwanawo: yambuka 
omponye mu mukono gwa kabaka 
Webusuli ne mu mukono gwa ka- 
baka wa Isiraeri abangolokoke'de- 

8 ko. Awo Akazi 4 na'dira ezabu ne- 
feza ezalabika mu nyumba ya Mn- 
kama ne mu byobuga'ga abiomu. 
nyumba ya kabaka, nabiwereza ka- 
baka Webwasuli okuba !ekirabo. 

9 Awo kabaka Webwasuli namuwu- 
lira : kabaka Webwasuli natabala 
Damasiko nakimenya, natwala (a- 
bayo) nga basibe ™ Ekiri, na'ta ILe- 
10 zini. Awo kabaka Akazi nagenda 
Edamasiko okusisinkana ne Tigu- 
Jasupireseri kabaka Webwasuli, na- 
laba ekyoto ekyali Edamasiko: ka- 
baka Akazi nawereza Uliya kabona 
embala yekyoto nengeri yakyo ngo- 
mulimu gwakyo gwona bwegwali. 
11 Awo Uliya kabona nazimba ekyoto: 
nga byona bwebyali kabaka Akazi 
byeyawereza ngaima Edamasiko 
bwatyo Uliya kabona bweyakikola 
kabaka Akazi akisange ngavu'de 
12 Edamasiko. Awo kabaka bweya'ja 
okuva Edamasiko, kabaka nalaba 
Byom. ekyoto: "kabaka nāsemberera e- 
kyoto nawerayo kukyo sadaka. 

13 Nayokya ekyo kyeyawayo ekyoke- 

bwa nekyo kyeyawayo ekyobu'tana- 
fuka ekyo kyeyawayo ekyokunywa, 
namansira omusai gwebyo byeya- 
14 wayo olwemirembe ku kyoto. Era 
o ekyoto ekyekikomo ekyali mu ma- 

so ga Mukama naki'gya mu bwenyi 
bwenyumba wakati 7? wekyotokye 
nenyumba ya Mukama, nakiteka 
ku lui olwobakika obwa kono olwe- 

15 kyotokye. Awo kabaka Akazi na- 
lagira Uliya kabona ngayogera nti 
Oyokeranga ku kyoto ekinene reki- 
webwayo ekyokebwa ekyenkya ne- 
kiwebwayo ekyobu'ta ekyakawu- 
ngezi nekiwebwayo ekyokebwa e- 

a kabaka nekikye ekiwebwayo 
ekyobu'ta, wamu nekiwebwayo e- 
kyokebwa ekyabantu bona abomu- 
nsi nekyabwe ekiwebwayo ekyobu- 
'ta nebyabwe ebiwebwayo ebyoku- 
nywa; omansirangako omusai gwo- 
na ogwekiwebwayo ekyokebwa no- 
musai gwona ogwa sadaka: naye 
ekyoto ekyekikomo kinabanga kya 
16 kulagulirako gyendi. Bwatyo Uliya 
kabona nakola nga byona bwebya- 
17 li kabaka Akazi hyeyalagira. Awo 
kabaka Akazi nasalako *emigo 
gyentebe na'gya ekinabirwamu ku- 
zo; na'sa 'enyanja ngagi gya kunte 
ezebikomo ezali wansi wayo, nāgi- 

18 teka ku mainja amalire. Ne'kubo 
eryabi'kibwako erya sabiti lyebāli 


12 Byom. 
2. 16,20, 21. 


2 BASEKABAKA. 





bazimbye mu nyumba nomulyango 
gwa kabaka ebweru nalyetoloza e- 
nyumba ya Mukama olwa kabaka 
19 Webwasuli. Era #ebikolwa ebirala 
byona ebya Akazi byeyakola tebya- 
wandikibwa mu kitabo ekyebyomu- 
mirembe gya basekabaka ba Yuda? 
20 Akazi neyebakira wamu ne bajaja- 
be nazikirwa wamu ne bajajabe mu 
kibuga kya Daudi: Kezekiya muta- 
baniwe nafuga mu kifokye. 
1 7 Mu mwaka ogwekami nebiri o- 
gwa Akazi kabaka wa Yuda Ko- 
sea mutabani wa Era natanula oku- 
fuga Isiraeri mu Samaliya, (nafu- 
2 gira) emyaka mwenda. Nakola e- 
byali mu maso ga Mukama ebibi, 
era naye nga tabenkana basekaba- 
8 ka ba Isiraeri abamusoka. «a Salu- 
maneseri kabaka Webwasuli namu- 
tabala; Kosea nafuka mu'duwe na- 
4 muleteranga ebirabo. Kabaka We- 
bwasuli nalaba olukwe mu Kosea; 
kubanga yali atumide So kabaka 
Wemisiri ababaka, natawa kabaka 
Webwasuli kirabo nga bweyakola- 
nga buli mwaka: kabaka Webwa- 
suli kyeyava amuteka mu komera 
6 namusiba. Awo "kabaka Webwa- 
suli natabala ensi yona nayambuka 
Esamaliya nakizingiriza emyaka 
6 esatu. “Mu mwika ogwomwenda 
ogwa Kosea kabaka Webwasuli na- 
menya Samaliya, “natwalira dala 
Isiraeri Ebwasuli, nabateka “mu 
Kala ne mu Kaboli (kn) mn'ga /0- 
gwegozani ne mu bibuga v Bbyaba- 
7medi. Awo nekiba bwekityo ku- 
banga abana ba Isiraeri bali bono- 
nye Mukama Katonda wābwe eya- 





325 





€ ? Bask. 
19. 9-12. 
Kos. 10.14. 


ba'gya munsi Yemisiri okuva wa-|/ 93 


nsi womukono gwa Falao kabaka | D 


Wemisiri, nebatya bakatonda aba- 
8 lala, nebatambulira mu mateka ga- 
mawanga Mukama ‘geyagoba mu 
maso gabana ba Isiraeri ne mn ga 
basekabaka ba Isiraeri, gebateka. 
9 Era abana ba Isiraeri nebakolanga 
kyama ebigambo ebitali birūngi eri 
Mukama Katonda wabwe, nebezi- 
mbira ebifo ebigulumivu mu bibu- 
ga byabwe byona, kmu kigo ekyo- 
mukimi era ne mu kibuga ekiriko 
10 enkomera. Era !nebesimbira e- 
mpagi ne m Basera ku buli lusozi 
oluwānvu ne wansi wa buli muti 
11 omubisi: nebotererezanga eyo obu- 
bāne ku bifo byona ebigulumivu 
ngamawānga bwegakolanga Muka- 
ma geya'gyawo okubasoka ; neba- 
kolānga ebyekye'jo okusunguwaza 
12 Mukama: nebawerezānga ebifana- 
nyi n Mukama byeyabagambako nti 
13 0 Temukolanga krambo kino. Era 
naye Mukama 7 nategerezanga Isi- 
raeri ne Yuda mu mukono gwa bu- 
li na'bi nogwa buli mulabi ngayo- 


nKuv.204. 
° Ma. 4. )9. 
?P Nek.9.30. 








r Ma.32.21. 
t Bal. 1.21. 


15. 13; 16. 
px) 


wa Basck. 
21.3; 23.5 
Y1 Basek. 
16. 31; 22. 
53. 

2 2 Basek. 
16. 3. 

a Ma.18.10. 
bLerv.19.'2%8. 
“1 Basek. 
11. 13, 32 


41 Basek. 
11.21), 31. 
€ ) Basek. 
12. 20, 28. 


J Basek. 
34. 16. 


71 Basek. 
9. 7. 


i Ezer. 4.2, 
8, 10. 


k ) Basek, 
8. 65. 

12 Basck. 
19. 34; 19. 
13. 


bo ga'mwe amabi mukwatenga ebi- 
ragiro byange namateka gange nga- 
mateka gona bwegali genalagira ba- 
jaja ba'mwe era genabawereza mu 
mukono gwaba'du bange bana bi. 
14 Era naye nebataganya kuwulira 
naye nebakakanyazanga ensingo 
yabwe ngensingo ya bajaja babwe 
abata 'kiriza Mukama Katonda wā- 
15 bwe. Nebagananga amatekage ne- 
ndaganoye gyeyalagana ne bajaja 
babwe nebyo byeyategeza gyebali ; 
nebagobereranga 7 ebirerya #neba- 
fukanga ba birerya, nebagoberera- 
nga amawanga agabetolo'de, Mu- 
kama geyabakutirako baleme oku- 
16 kola okubafanananga. Awo neba- 
. leka ebiragiro byona ebya Mukama 
Katonda wabwe, nebekolera ebifa- 
nanyi ebisanise, 'enyana biri, ne- 
bakola “ Asera, nebasinzanga We- 
'gye lyona eryomu'gulu, nebawere- 
17 zanga 4 Baali. z Nebaisanga abana 
bibwe abobulenzi nabobuwala mu 
muliro 4 nebakola ebyobufumu b ne- 
byobulogo, nebetiinda okukola ebya- 
li mu maso ga Mukama ebibi, oku- 
18 musunguwaza. Mukama kyeyava 
asunguwalira enyo Isiraeri naba- 
'gya mu masoge: tewali eyasigala- 
wo wabula ekika kya Yuda ckyo- 
19 'ka. Era ne Ynda nebatakwatanga 
biragiro bya Mukama Katonda wa- 
bwe, naye nebatambuliranga mu 
20 mateka ga Isiraeri gebateka. Mu- 
kama nagana eza'de lyona erya Īsi- 
raeri nababonyabonyanga nabaga- 
bula mu mukono gwabanyazi oku- 
21 tusa Iweyabagoba mu masoge. Ku- 
banga “ yayuzamn Isiraeri okuba- 
'gya ku nyumba ya Daudi; “ neba- 
füla Yeroboamu mutabani wa Ne. 
bati kabaka: Yeroboamu nagoba 
Isiraeri obutagoberera Mukama, 
A nabononyesa okwonona okunene. 
22 Awo abiwa ba Isiraeri nebatambu- 
lirānga mu bibi byona ebya Yero- 
bosmu byeyakola ; tebabivangamu; 
23 okutūsa Mukama Iweya'gya Isirae- 
ri mu masnge Ynga bweyayogera 
nomukono gwaba'dube bona bana- 
'bi. Awo Isiraeri nehatwalirwa da- 
la okuva munsi yābwe mu Bwasnli 
ne lero. 
it Awo kabaka Webwasuli naleta 
abantu ngaba'gya Ebabuloni ne 
Kusa ne Ava ne £ Kamasi ne! Sefa- 
vaimu, nābateka mn bibuga Ebye- 
samaliya mu kifo kyabāna ba Īsi- 
raeri: nebalya Samaliya nebatūla 
25 mu bibuga byayo. Awo olwatuka 
bwebasoka okutiila omwo nebata- 
tya Mukama: Mnkama kyeyava 
asindika mubo empologoma neziba- 
25 taka abamu. Kyebāva bagamba 
kahaka Webwasuli nga bogera nti 
Amawanga gewatwalira dala noba- 


24 


a a 


2 BASEKABAKA. 


gera nti Mukyūke muve mu maku- | 


teka mu bibuga Ebyesamaliya teba- 
manyi mpisa ya Katonda owomu- 
nsi: kyeyava asindika mubo empo- 
logoma, era, laba. ziba ta kubanga 
tebamanyi mpisa ya Katonda owo- 
27 munsi. Awo kabaka Webwasuli 
nalagira ngayogera nti Mutwaleyo 
omu ku bakabona bemwa'gyayo, 
bagende babere eyo, abaigirize e- 
28 mpisa ya Katonda owomunsi. Awo 
omu ku bakabona beba'gya mu Sa- 
maliya na'ja nabera ™ Ebeseri nā- 
baigiriza bwekibagwanira okutya- 
29 nga Mukama. Naye buli 'gwanga 
nebekoleranga bakatonda babwe bo 
nebabateka mu * nyumba ezebifo 


ebigulumivu Abasamaliya byebali | 12 


bakoze, buli 'gwanga mu bibuga 
30 byabwe mwebabera. Abasaja ° A- 
bebabuloni nebakola Su'kosubeno- 
si, abasaja Abekusi nebakola Neru- 
gali, abasaja Abekamasi nebakola 
31 Asima, Abavi nebakola Nibukazi ne 
Talutaki, Abasefavaimu nebokera- 
nga abana bābwe mu muliro eri 
Adula'mereki ne Ana'mereki, baka- 

32 tonda ba Sefavaimu. Awo neba- 
tyanga Mukama > nebeyawulira ba- 
kabona bebifo ebigulumivu nga ba- 
ba'gya mubo be nyini, ababawera- 
ngayo sadaka mu nyumba ezebifo 
33 ebigulumivu. Nebatyānga Muka- 
ma, nebawerezanga bakatonda ba- 
bwe bo ngengeri bweyali eyamawa- 
nga geba'gyibwamu okutwalibwa. 
34 Bakola na buli kati ngempisa eze- 
'da bwezali: tebatyanga Mukama 
'so tebakolanga ngamateka gābwe 
hbwegali newakuba'de nga bwebala- 
girwa newakuha'de ngeteka nebira- 
giro bwebiri Mukama byeyalagira 
abana ba Yakobo ”gweyatūma Isi- 
35 raeri; Mukama gweyali alaganye 
naye endagano nābakūtira ngayo- 
gera nti #Temutyanga bakatonda 
ahalala, 'sõ temubakutamiranga. 'so 
temubawerezanga, 'so temuwanga- 
36 yo sadaka eri bo: naye Mukama 
eyaba'gya munsi Yemisiri namanyi 
amangi nomukono ogwagololwa oyo 
gwemubanga mutya eri oyo gwe- 
mubanga mnkutamira, era eri Oyo 

37 gwemubanga muwayo sadaka: na- 
mateka nebyemwalagirwa ne tawu- 
leti nekiragiro kyeyabawandikira, 
munabikwatanga okubikola enaku 
zona; '80 temutyanga bakatonda 
38 abalala: nendagano gyendaganye 
na mwe !temugyerabirānga; '80 te- 

39 mutyanga bakatonda abalala: naye 
Mukama Katonda wa'mwe gwemu- 
banga mutya; era yanabalokolanga 
mu mukono gwabalabe ba'mwe bo- 
40 na. Era naye nebatawulira naye 
nebakola ngempisa yibwe eye'da 
41 bweyali. Awo amawanga gano ne- 
gatya Mukama nehawereza ebifana- 

| nyi byabwe ebyole; era nabāna ba- 





1'7. 14-41. 


P 1 Basek. 
12. 31. 


? Lub. V 
28. 
1Basek 18. 
31. 
' Balam 6. 
10. 


t Ma. 4 2. 





[18.127 


2 BASEKABAKA. 





“2 Byom. 
5., 29. 


12 
Mat. 1. 9 


AU 


12 Basek. 
16 5. 


ila 14 29. 


12 Barek. 
17. 9. 


12 Basek. 
17. 3-7. 


“9 Byom. 
Xi. 
ls 38 ). 


"Yoa. 10.3. 
2 Prom: 
329 





18 


bwe bwebatyo nabana babana ba- 
bwe, nga bajaja babwe bwebakola- 
nga, bwebatyo bwebakola na buli 
kati. 


Awo olwituka mu mwaka ogwo- 
kusatu ogwa Kosea mutabani 
wa Era kabaka wa Isiraeri a Keze- 
kiya mutabani wa Akazi kabaka 

2 wa Yuda natanula okufuga. Yali 
yakamaze emyika amakuini abiri 
mwetano bweyatanula okufuga; ni- 
fugira emyaka amakumi abiri mu 
mwenda mu Yerusalemi: ne nyina 
erinyalye vali Abi muwala wa Ze- 

3 kaliya. Nakola ebyali mu maso ga 
Mukama ebirungi nga byona bwe- 
pyali Daudi kitawe byeyakolanga. 

4 b Ya'vyawo ebifo ebigulumivu nā- 
menya empagi natemera dala “ Ba. 
sera: namenyamenya 4 omusota 
ogwekikomo Musa gweyakola; ku- 
banga okutiisa mu biro ebyo abana 
ba Isiraeri nga bagwoterereza obu- 
bane; naguita nti Kikomo hukomo. 

5 Yesiga Mukama Katonda wa Isi- 
raeri; “awo oluvanyumalwe newa- 
taba amufanana mu bakabaka bona 
aba Yuda 'so si (mwabo) abimuso- 

6 ka. Kubanga /neyega ta ne Muka- 
ma, teyaleka kumugoberera naye 
nakwata ebiragirobye Mukama bye- 

7 yalagira Musa. Awo Mukama nā- 
binga naye; buli gyeyafulumanga 
yona nalabanga omukisa: #naje- 
mera kabaka Webwasnli natamu- 

8 wereza. 'Nākuba Abafirisuti oku- 
batusa Egnza nensalo zakyo, ¥ekigo 
ekyomukumi era nekibuga ekiriko 
enkomera. 

9 Awo!olwatuka mu mwika ogwo- 
kuna ogwa kabaka Kezekiya, gwe 
mwaka ogwomusanvu ogwa Kosea 
mutabani wa Era kabaka wa Isi- 
raeri Salumaneseri kabaka Webwa- 
suli natabala Samaliya nakizingiza. 

10 Awo emyaka esatu bwegyaitawo 
nebakimenya: mu mwaka ogwo- 
mukaga ogwa Kezekiya, gwe mwa- 
ka ogwomwenda ogwa Kosea kaba- 
ka wa Isiraeri, Samaliya nekimenye- 

li bwa. Awo kabaka Webwasuli nā- 
twalira dala Isiraeri Ebwasuli, na- 
bateka mn Kala ne mu Kaboli ku 
mu'ga Ogwegozani, ne mu bibuga 

12 Ebyabamedi: kubanga tebagondera 
'dobozi lya Mukama Katonda wa- 
bwe, naye nebasobya endaganoye, 
byona Musa omu'du wa Mukama 
byeyalagira, nebata'kiriza kubiwu- 
lira newakuba'de okubikola. 7 

13 Awommu mwaka ogweknmi nena 
ogwa kabaka Kezekiya Senakeribu 
kabaka Webwasnli natabala ebibu- 
ga byona ebiriko enkomera ebya 

14 Yuda, nābimenya. Awo Kezekiya 
kabaka wa Yuda nātumira kabaka 


Webwasuli " Erakisi ngayogera nti ; 27 bugwe. 


Nyononye; 'dayo onveko: byono- 
nsalira nabi'kiriza. Kabaka Webwa- 
suli nasalira Kezekiya kabaka wa 
Yuda ° efeza talanta ebikumi bisatu 
nezabu talanta amakumi asatu. 
15 Era Kezekiya ? namuwa efeza yona 
eyalabika mu nyumba ya Mukaina 
ne mu byobuga'ga ebyomunyumba 
16 ya kabaka. Mu biroebyo Kezekiya 
nasala (ezabu ku) nzi'gi zeyekalu 
ya Mukama ne (ku) mpagi Kezekiya 
kabaka wa Yuda zeyali abi'seko, 
17 nagiwa kabaka Webwasuli. Awo 
kabaka Webwasuli natuma ” Talu- 
tani ne Labusalisi ne Labusake 
u.'sima Erakisi eri kabaka Kezeki- 

a, nge balina e'gye lingi, Eyerusa- 
emi. Nebatabala neba'ja Eyeru- 
salemi. Awo nga bataba'de neba'ja 
nebaimirira awali olusalosalo olwe- 
kidiba ekyengulu ekiri ? mn lngudo 

18 olwenimiro yomwozi wengoye. A- 
wo bwebaita kabaka, newafuluma 
eri bo ! Eriakimu mutabani wa Ki- 
rukiya eyali sabakaki, ne Sebuna 
omuwandisi ne Yoa mutabani wa 
19 Asafu #omu'jukiza. Awo Labusake 
nabagamba nti Mugambe 'no Keze- 
kiya nti Bwatyo bwayogera kabaka 
omukulu kabaka Webwasnli nti 
20 Bwesige ki buno bwewesiga ? Oyo- 
gera, naye bigumbo bya mu kamwa 
bumwa, nti (Waliwo) amagezi na- 
manyi agokulwana. Ani 'no gwewe- 

21 siga nokujema nonjemera? Laba 
"no wesiga tomu'go ogwolumnli lu- 
noolwatifu, ye Misiri ; omuntu bwa- 
nesigama'okwo, lunaingira mu mu- 
konogwe nerugufumita: bwatyo Fa- 
lao kabaka Wemisiri bwali eri abo 
29 bona abāmwesiga. Naye bwemu- 
nang'amba nti Twesiga Mukama 
Katonda wa'fe: siye wuyo Y Keze- 
kiya gwa'gyi'dewo ebifobye ebigu- 
lumivu nebyotobye, ngamba Yuda 
ne Yerusalemi nti Munasinzizanga 
mu maso gekyoto kino mu Yernsa- 
23 lemi? Kale 'no, nkwegairi de, mu- 
we emisingo mukama wange kaba- 
ka Webwasuli, nange nakuwa emba- 
lasi enkumi biri, 'gwe kububwo 
bwonoinza okuzitekako abazebaga- 
24 la. Kale onoinza otya okukyūsa 
amaso gomwani omu kwabo abasi- 
nga obuto ku ba'dn ba mukama 
wange, newesiga Misiri olwamagali 
25 nabebagala embalasi. 'Nze ntaba- 
'de ekifo kino kakano awatali Mu- 
kama okukizikiriza? Mukama ye 
yang'amba nti Tabala ensi eno ogi- 

26 zikirize. Awo Eriakimu mutabani 
wa Kirukiya ne Sebuna ne Yoa ne- 
bagamba Labusake nti Nkwegairi- 
'de, yogera naba'dubo ?mu lulimi 
Olusuli; kubanga tulutegera: 's0 
toyogera na'fe mu lulimi Olwaba- 
yudaya mu matu gabantu abali ku 
Naye Labusake nabaga- 


327 


°? Rasek. 
3. 33. 


P 2 Basek. 
12.18; 16.8. 


"Is. 20.1. 


e Is. 30. 
2-7. 


12 Ryom. 
32 12 


# Ezer.47. 
Dan. 2 4. 


328 





41 Byom. 
4. 25. 


b Ma. 8.7,8. 


41 Basek. 
8. 65. 

e ig. 10, 9 
Yer. 49.23. 


Juyi. 12,253. 
2 Basek. 
19. 2. 


€ 1 Basek. 
A. 9, 30, 
Zab. 73. 16, 
17. 


2 BASEKABAKA 


—V- a aa maa $ 


mba nti Mukama wange yantumira 
mukamawo nawe, okwogera ebiga- 
mbo bino ? tantumi'debasaja abatu- 
la ku bugwe, okulya amazi gabwe 
bo nokunywera enkali yabwe bo 
23 wamu na'mwe? Awo Labusake 
naimirira nayogerera wa'gulu ne- 
'dobozi 'dene mu lulimi Olwabayu- 
daya nayogera nti Muwulire ekiga- 
mbo kya kabaka omukulu kabaka 
29 Webwasuli. Bwatyo bwayogera ka- 
baka nti Kezekiya tabalimbanga, 
kubanga taliinza kubalokola mu 
30 mukonogwe: 'so Kezekiya tabesi- 
zanga Mukama ngayogera nti Mu- 
kuma talirema kutulokola, nekibu- 
ga kino tekirigabulwa mu mukono 
31 gwa kabaka Webwasuli. Temuwu- 
lirizanga Kezekiya : kubanga bwa- 
tyo bwayogera kabaka Webwasuli 
nti Mutabagane nange mufulume 
gyendi; nemulya buli muntu “ku 
muzabibugwe na buli muntu ku 
mutinigwe, nemunywa buli muntu 
32 ama'zi agomukidibakye ye; okutū- 
sa Iwendi ja nembatwalira dala mu- 
nsi efanana ensi ya mwe, ensi eye- 
ng'ano nomwenge, è ensi eyemigati 
nensuku ezemizabibu, ensi eyama- 
futa aga zeituni nomubisi gwenju- 
ki, mube balamu nemnutafa : "so te- 
muwulirizanga Kezekiya bwaliba- 
sendasenda ngayogera nti Mukama 

33 alitulokola. ¢ Waliwo katonda yena 
kn bakatonda bamawanga eyali 
aloko'de ensiye mu mukono gwa ka- 

34 baka Webwasnli ? Baliru'dawa ba- 
katonda “4 Bekamasi #Nabeyalupa- 

di ? baliru'dawa bakatonda Besefa- 
vaimu, Abekena, Nabeiva? Baālo- 
kola Samaliya mu mukono gwange? 

35 Bani ku bakatonda bona abensi 
abalokola ensi yabwe mu mukono 
gwange, Mukama alokole Yerusale- 

36 mi mu mukono gwange? Naye aba- 
utu nebasirika nebatamu damu ki- 
gambo: kubanga ekiragiro kya ka- 
baka kyali bwekityo nti Temumu- 
37 damu. Awo /Eriakimu mutabani 
wa Kirukiya eyali sabakaki ne Se- 
buna omuwandisi ne Yoa mutabani 
wa Asafu omu’ jukiza neba'ja eri 
Kezekiya nga bayuzi'za ebyambalo 
byabwe, nebamubulira ebigambo 


bya Labusake. 
1 9 Awo olwatnka kabaka Kezekiya 
bweyakiwulira nayuza ebyamba- 
lobye neyesiga e'vu 4 naingira mu 
2 nyumba ya Mnkama. Natuma E- 
riakimu eyali sabakaki ne Sebuna 
omuwandisi nabaka'de abokubaka- 
bona nga bamba'de ebibukutu eri 
Isaya na'bi matabani wa Amozi. 
3 Nebamugamba nti Bwatyo bwayo- 
gera Kezekiya nti Olunaku luno 
lunaku lwa bninike era lwa kune- 
nyezebwa era lwa kuvumibwa : ku- 





banga abana batūse okuzalibwa, so 
4 tewali manyi ga kuzala. ° Mpo zi 
Mukama Katondawo anāwulira e- 
bigambo byona ebya Labusake ka- 
baka Webwasuli mukamawe gwe- 


yatuma “okuvuma Katonda omula- | < 


mu, era ninenya ebigambo Mukama 
Katondawo byawauli'de: kale imusa 
okusabakwo kulwabo “abāsiga de. 
5 Awo aba'dn ba kabaka Kezekiya 
6 neba'ja eri Isaya. Awo Isaya nā- 
bagamba nti Bwemutyo bwemuba 
mugamba mukama wamwe nti 
Bwatyo bwayogera Mukama nti 


Totya bigambo byowuli'de ° aba'du | 


18. 28—19. 19. 


“2 Barek. 


ba kabaka Webwasuli byebanzivo- | 18. 17. 5 


7'de. Laba, nāteka omwoyo muye, 
kale /anawulira ekigambo na'dayo 
munsiye ye; nange ndimugwisa 
nekitala munsiye ye. 

8 Awo Labusake nadayo näsänga 
kabaka Webwasuli ngalwana ne 
Libuna : kubanga yali awali'de 

9 ngavu'de ku 7 Lakisi. Awo bweya- 
walira nga bogera ku Tiraka kaba- 
ka we Esiyopya nti Laba, ataba'de 
okulwana nawe: nātumira nate Ke- 

10 zekiya ababaka ngayogera nti Bwe- 
nmtyo bwemuba mugamba Kezeki- 
ya kabaka wa Yuda nti Katondawo 
t: gwewesiga takulimbinga ngayo- 
gera nti Yerusalemi tekirigabulwa 
mu mukono gwa kabaka Webwasu- 

11 li. Laba, wawulira bakahaka Be- 
bwasuli byebākola ensi zona nga 
hazizikiririza dala, nawe olirokoka? 

12 k Bakatonda bamawanga babalokola 
abo bajaja bange bebazikiriza, Go- 
zani ne! Kalani ne Lezefu nabana 

13 ba Edeni abali mu Terasali ? Ka. 
baka Wekamasi aliru'dawa ne ka- 
baka Weyalupadi ne kabaka weki- 
buga Sefavaimu, Owekena Nowei- 

l4 va? Awo Kezekiya natola meba- 
luwa mu mukono gwababaka napi- 
soma: awo Kezekiya nayambuka 
mu nyumba ya Mukama, nagyanju- 

15 luza mu maso ga Mukama. Awo 
n Kezekiya nasaba mu maso ga Mu- 
kama näyogera nti Ai Mukama Ka- 
tonda wa Isiraeri, atūla 9 ku bake- 
rubi, 'gwe Katonda, 'gwe we'ka, o- 
wobwakabaka bwona bwensi; 'gwe 

16 wakola, e'gulu nensi. P Tega oku- 
tukwo, ai Mukama, ownlire; zibula 
amasopo, ai Mukama, olabe : owu- 
lire ebigambo bya Senakeribu bya- 
mutumye nabyo rokuvuma Kato- 

17 nda omulamu. Mazima, Mukama, 
bakabaka Bebwasuli bāzikiriza a- 

18 mawanga nensi zabwe, era bāsūla 
bakatonda bābwe mu muliro: ku- 
banga tebali bakatonda naye $ mu- 
limu gwa mikono gya bantu, emiti 
namainja; kyebava babazikiriza. 

19 Kale 'no. ai Mukama Katonda wa- 
'fe, tulokole, nkwegairi'de, mu mu- 
konogwe tobwakabaka bwona o- 


Siu 9. 


rua 


' Zab. 115 
4 


tY 4294 





19. 20 —20. 11. 





“2 Rasek. 
Mm. 3. 


” Kung.2 
13. 


1 Zab. 71. 


2 
ls 5, 24 
Yer. 51. 5. 





bwensi bamanye nga 'gwe Mukama 

Katonda, 'gwe we'ka. 

20 Awo Isaya mutabani wa Amozi 
natumira Kezekiya ngayogera nti 
Bwatyo bwayogera Mukama Kato- 
nda wa Isiraeri nti Kubanga onsa- 
bye olwa Senakeribu kabaka We- 

21 bwasuli, #nkuwuli'de. Kino kye 
kigambo Mukama kyayoge'de kuye: 
nti œ Omuwala wa Sayuni atama- 
nyānga musaja akunyòmye, akuse- 
kere'de; omuwala wa Yerusalemi 

22 akunyenyere'za omutwe. Ani gwo- 
vumye gwovo'de? ani gwogulumi- 
ri'zako e'doboziryo noimusa wa'gu- 
lu amasogo ? ku y Mutukuvu owa 

23 Isiraeri. Ovumi'de Mukama mu 
babakabo noyogera nti 'Ninye ku 
ntiko yensozi nolufulube Iwamagali 
gange, ku njui ezomunda eza Leba- 
noni; era nditema emivule gyako 
emiwanvu nemiberosi gyako egisi- 
nga obulingi: era ndiingira mu 
kisulo kyako ekikomere'deyo, mu 
kibira ekyenimiro yako engimu. 

24 Nsimye 'nywe'de ama'zi agaba'na- 
'gwanga, era ndikaza nebigere bya- 

25 nge emi'ga gyona Egyemisiri. Te- 
wawulira bwenakikola e'da, nenki- 
biimba okuva mu biro ebye'da? 
kakano nkitukiri'za obere wa kuzi- 
kiriza bibuga ebiriko enkomera no- 

96 bifula ebifunvu ebyamatongo. A- 
babitulamu kyebava babera nama- 
nyi amatono, nebatekemuka neba- 
keng'entererwa; nebaba nge'subi 
eryomu tale era ngomu'do omubisi, 
2 nge'subi eriri wa'gulu ku nyumba 
era ngeng'ano ekaze nga tenakula. 

27 Naye 'manyi okutilakwo nokufu- 
lumakwo nokuingirakwo ne bwo- 

28 ndalukira. Kubanga ondalukira e- 
ya kubanga e'sukutiryo lirinye mu 
matu gange, kyendiva nteka 4 edo- 
bo lyange mu nyindozo nolukoba 
lwange mu mimwagyo, nenku'diza- 

29 yo mu 'kubo lyewafulumamu. Era 
kano ke kanaba akabonero gyoli: 
mulirya mu mwaka guno bekyo 
ekimera kyo'ka, ne mu mwaka o- 
gwokubiri ekyo ekikivamu okuloka; 
ne mu mwaka ogwokusatu musige 
mukungule musimbe ensuku eze- 
mizabibu nemulya ku bibala byamu. 

30 Awo ekitundu ekifi'sewo ekiwonye 
ku nyumba ya Yuda balisimba e- 
mizi wansi nebabala ebibala wa'gu- 

31 lu. Kubanga mu Yerusalemi mu- 
liva ekitūndu ekifi'sewo, ne ku lu- 
sozi Sayuni abo abaliwona: € obu- 
'gya bwa Mukama bulitūkiriza ekyo. 

32 Mukama kyava ayogera ku kabaka 
Webwasuli nti Talituka ku kibuga 
kino, 's0 talirasayo kasale, ’sō tali- 
kyolekera nengabo, 'so 4 talikitū- 

33 mako kifunvu. Mu 'kubo mweya- 

'jira omwo mwali dirayo, '86 taliti- 

ka ku kibuga kino, bwayogera Mu- 


2 BASEKABAKA. 


34 kama. Kubanga “ndirwanirira e- 
kibuga kino okukirokola kubwange 
'nzene/kubwomu'du wange Daudi. 


35 YAwo olwatuka ekiro ekyo fi ma- 


laika wa Mukama nafuluma na'ta i 


kmu lusisira Olwabasuli kasirivu 
mwobukumi munina mwenkumi 


tano: abantu bwebagolokoka enkya |! 


mu makya, laba, bona bali mira- 
36 mbo gya bafu. Awo Senakeribu 
kabaka Webwasuli navayo nagenda 
37 na'dayo, nabera Enineve.. Awo 
olwatuka bweyali ngasinzi'za mu 
sabo lya Nisuloki katondawe, Adu- 
la'mereki ne Balezeri nebamu'ta 
nekitala: neba'dukira munsi ye 
Alalati. Esaladoni mutabaniwe na- 
fuga mu kifokye. 
20 aMu biro ebyo Kezekiya nalwa- 
la kumpi nokufa. 


mugamba nti Bwatyo bwayogera 
Mukama nti Tekateka enyumbayo ; 
kubanga ogenda kufa 'so togenda 
2 kulama. Awo nakyiisiza amasoge 
ku kisenge nāmwegairira Mukama 
8 ngayogera nti b'Jukira kakano, ai 
Mukama, nkwegairi de, bwenata- 
mbuliranga mu masogo namazima 
nomutima ogwatūkirira, € nenkola 
ebiri mu masogo ebirungi. Keze- 
4 kiya nakaba nyo amaziga. Awo 
olwatuka Isaya nga tanafuluma 
okugenda mu lui Iwekibuga olwa 
wakati, ekigambo kya Mukama ne- 
5 kimu'jira nti 'Dayo ogambe Keze. 
kiya 4 omulāngira wabantu bange 
nti Bwatyo bwayogera Mukama 
Katonda wa Daudi jajawo nti ¢ Mpu- 
li'de okusabakwo, ndabye / amazi- 
gago: laba, ndikuwonya : ku luna- 
u olwokusatu kwolirinyira mu 

6 nyumba ya Mukama. Era ndyo- 
ngera ku naktizo emyaka kumi ne- 
tano; era ndirokola 'gwe nekibnga 
kino mu mukono gwa kabaka We- 
bwasuli ; era f ndirwanirira ekibu- 
ga kino kulwange 'nze ne kubwo. 
7 mu'da wange Daudi. Awo ' Isaya 
nayogera nti Mu'dire ekitole kye- 
tini. Nebaki'dira nebakiteka ku 
8 'jute, nawona. Awo Kezekiya na- 
gamba Isaya nti k Kaluwa akabo- 
nero nga Mukama alimponya era 
nga ndirinyira mu nyumba ya Mu- 
9 kama ku lunaku olwokusatu? Isa- 
ya niyogera nti Kano ke kaliba 
akabonero gyoli akava eri Mukama 
nga Mukama alikola ekyo kyayoge- 
'de: ekisīkirize kinatambula mu 
maso amadala kumi, oba kina dayo 
10 enyuma amadala kumi? Awo Ke- 
zekiya na'damu nti Ekisikirize oku- 
'ka amadala kumi kigambo kyangu: 
ne'da, naye ekisikirize ki'deyo e- 
11 nyuma amadala kumi. Isaya na- 
'bi nakabirira Mukama: na'zayo 


L3 


Isaya na'bi [92 
mutabani wa Amozi na'ja gyali nā- | 2 





bNek.5.19. 


e 2 Basek. 
18. 3. 





|| 
i 
+ 





330 


t Is.39.1-8. | 12 


P 2 Ryom. 
32. 32 


"2 Basek. 
18. 17. 
12 Byom. 
32. 30. 


42 Byom. 
33. 1-9. 


b 2 Basek. 
18.4 

“1 Basek. 
18. 32, 33. 
d. Basek. 
17.16; 23.5. 
e Yer. 7.30. 
Ez 7 2. 
S1 Basoek. 
8. 29; 9. 3. 


2 BASEKABAKA. 





enyuma ckisikirize ebanga erya- 
madala ekumi, gekyali ki'ki deko 
ku madala ga Akazi. 

l Mu biro ebyo Berodakubalada- 
ni mutabani wa Baladani kabaka 
Webabuloni nāwereza Kezekiya e- 
baluwa nekirabo: kubanga yawu- 
13 lira Kezekiya bweyali alwa'de. Awo 

Kezekiya nabawulira nabalaga e- 

nyumba yona eyebintubye ebyomu- 

wendo omungi, efeza nezabu nebya- 

kalosa namafuta agomuwendo 0- 

mungi nenyumba eyebyokulwanyi- 

sabye ne byona ebyalabika mu byo- 
buga'gabwe: tewali kintu mu nyu- 
mbaye newakuba'de mn matwalege 
14 gona Kezekiya kyatabalaga. Awo 
Isaya nabi na'ja eri kabaka Koze- 
kiya namugamba nti Abasaja bano 
boge'de ki? era bavu'de wa oku'ja 
gyoli? Kezekiya nayogera nti Ba- 
va munsi eyewala mu Babuloni. 
15 Nayogera nti Balabye ki mu nyu- 
mbayo? Kezekiya nadamu nti 

Byona ebiri mu nyumba yange ba- 

birabye: tewali kintu mu byobuga- 
16 'ga bwange kyesibalaze. Isaya na- 

gamba Kezekiya nti Wulira ekiga- 
17 mbo kya Mukama. Laba, enaku 
Zija byona ebiri ma nyumbayo ne- 
byo bajajabo byebatereka okutūsa 
lero ^ |webiritwalibwa Ebabuloni : 
tewali kintu ekirisigala, bwayogera 
18 Mukama. Era? balitwala ne ku ba- 
tabanibo abalikuvamu bolizala : ka- 
le baliba balawe mu liyumba lya ka- 
19 baka Webabuloni. Awo Kezekiya 
nagamba Isaya nti ° Ekigambo kya 

Mukama kyoyoge'de kirungi. Era 

nayogera nti Siwewawo, emirembe 

namazima bwebinabingawo ku mi- 
20 rembe gyange? >PKEra ebikolwa 

ebirala byona ebya Kezekiya namā- 

nyige gona era" hweyasima ekidiba 
nolusalosalo ? naleta ama’zi mn ki- 
bnga tebyawandikibwa mu kitabo 
ekyebyomumirembe gya basekaba- 
21 ka ba Yuda? Kezekiya neyebaki- 
ra wamu ne bajajabe: Manase mu- 
tabaniwe nafuga mu kifokye. 


21 Manase yali yakamaze a emya- 
ka kumi nebiri bweyatanula 
okufuga; nāfugira emyaka amaku- 
mi atano mwetano mu Yerusalemi : 
ne nyina erinyalye yali Kefuziba. 
2 Nakola ebyali mu maso ga Mukama 
ebibi ngebyemizizo bwebiri ebyaba- 
mawinga Mukama beyagoba mu 
3 maso gabana ba Isiraeri. Nazimba 
nate ebifo ebigulumivu > Kezekiya 
kitāwe byeyazikiriza; nasimbira 
Baali ebyoto nīkola Asera “nga 
Akabu kabaka wa Isiraeri bweya- 
kola nasinza de'gye lyona eryomu- 
4 'gulu naliwereza. “Nazimba ebyo- 
to mu nyumba ya Mukama, Muka. 
ma gyeyagambako nti /Mu Yeru- 











salemi mweuditeka erinya lyange. 
5 Era näzimbira egye lyona eryomn- 
'gulu ebyoto Y mumpya ebiri eze- 
6 nyumba ya Mukama. “iNaisa mu 
muliro mutabaniwe, nakola ebyo- 
bufumu naba £ nebyobulogo, nage- 
ndanga eri labo abaliko emizimu 
nabasawo: nakola obunbi bungi mu 
maso ga Mukama okumusunguwa- 
7 za. Nāsimba ekifananyi ekyole e- 
kya Asera kyeyakola mu nyumba 
Mukama gyeyagambako Daudi ne 
Sulemani mutabaniwe nti Mu nyu- 
mba eno ne mu Yerusalemi kyene- 
roboza mu bika byona ebya Isiraeri 
mwenditeka erinya lyange emire- 
8 mbe gyona: #'s0 siriwabya nate 
bigere bya Isiraeri okuva munsi 
gyenawa bajaja babwe; kyo'ka 
bwebanekūmänga okukola nga byo- 
na bwebiri byembalagi de era nga- 
mateka gona bwegali omu'du wange 
9 Musa geyabalagira. Naye nebata- 
wulira: Manase nabaseudasenda 
okukola ebibi okusinga amawanga 
bwegakolanga Mukama geyazikiri- 
za mu maso gabina ba Isiraeri. 
10 Awo Mukama nayogerera mu ba- 
11 'dube bana'bi nti “ Kubanga Mana- 
se kabaka wa Yuda ° akoze ebyemi- 
zizo bino era akoze obubi okusinga 
byona Abamoli byebakola abamu- 
soka, era ayononyese'za ne Yuda 
12 nebifananyibye: Mukama Katonda 
wa Isiraeri kyava ayogera nti La- 
ba, ndeta ku Yerusalemi ne Yuda 
obubi obwenkana awo, buli anabu- 
wuliranga nokwamirira ? amatuge 
13 gombi negamirira. Era ndirega ku 
Yerusalemi r omugwa Ogwesamali- 
ya ne'jinja erigera eryenyumba ya 
Akabu: era ndisingula Yerusale- 
mi ngomuntu bwasangula esowani, 
14 ngagisangula era ngagivinika. Era 
ndisula ekitūndu ekifi'sewo ekyo- 
busika bwange nembagabula mu 
mukono gwabalabe babwe; kale 
balifuka mui'go era munyago eri 
15 abalabe babwe bona; kubanga ba- 
koze ebiri mu maso gange ebibi ne- 
bansunguwaza okuva ku lunaku 
bajaja babwe kwebavira mu Misiri 
16 ne lero. Era #nate Manase nayi- 
wa omusai ogutaliko musango mu- 
ngi nyo, okutiisa Iweya'juza Yeru- 
salemi erui nerui ; obuta'siko kwo- 
nonakwe kweyayononyesa Yuda 
ngakola ebyali mu maso ga Muka- 
17 ma ebibi. Era tebikolwa ebirala 
byona ebya Manase ne byona bye- 
yakola nokwononakwe kweyayonod- 
na tebyawandikibwa mn kitabo e- 
kyebyomumirembe gya basekabaka 
18 ba Yuda? Manase neyebakira wa- 
mu ne bajajabe nazikibwa mu lu- 
snku olwokunyumbaye ye, mu lusu- 
ku lwa U'za: Amoni mutabaniwe 
nāfuga mu kifokye. 


20. 12— 


21. 18. 


a 28am.7. 
30. 


"3 Basek. 
H 4. 


t 


NN 
= 
8 


8 


1-3 


w 











T 
i 


42 Basek. 
12 13, 


“Ma 31. 
HA. 
2 Byom. 
MU 





19 “Amoni yali yakamaze emyāka 
amakumi abiri mwebiri bweyata- 
nula okufuga; nafugira emyaka ebi- 
ri mu Yerusalemi : ne nyina erinya- 
lye yali Mesu'lemesi muwala wa Ka- 
20 lazi Oweyotuba. Nakola ebyali mu 
maso ga Mukama ebibi nga Mana- 
21 se kitawe bweyakola. Natambulira 
mu 'kubo lyona kitawe Iyeyatambu- 
liramu nawereza ebifananyi kitawe 
22 byeyawereza nabisinza: nava ku 
Mukama Katonda wa bajajabe nata- 
tambulira mu 'kubo lya Mukama. 
23 Aba'du ba Amoni nebamwekobana 
neba'tira kabaka mu nyumbaye ye. 
24 Naye abantu abomunsi neba'ta abo 
bona abekobina kabaka Amoni; 
abantu abomunsi nebafula Yosiya 
mutabaniwe kabaka mu kifokye. 
25 Era ebikolwa ebirala byona ebya 
Amoni byeyakola tebyawandiki- 
bwa mu kitabo ekyebyomumirembe 
26 gya basekabaka Yuda? Nazi- 
kibwa mu ntanaye mu lusuku lwa 
U'za: © Yosiya mutabauiwe nafuga 
mu kifokye. 


YosIYA yali yakamaze 4emyä- 
ka munana bweyatanula oku- 
fuga; nafugira emyaka amakuini 
asatu mu gumu mu Yerusalemi; 
ne nyina erinyalye yali Yedida mu- 
2 wala wa Adaya Owebozukasi. Na- 
kola ebyali mu maso ga Mukama 
ebiringi natambulira mu 'kubo lyo- 
na er ya Daudi jajawe natakyanira 
ku mukono ogwadyo newakuba de 
ku gwa kono. 

8 Awo bolwatuka mu mwika ogwe- 
kumi nomunana ogwa kabaka Yosi- 
ya kabaka natuma Safani mutabani 
wa Azaliya mutabani wa Mesu'la- 
mu omuwandisi eri enyumba uya 

4 Mukama ngayogera nti Mwambuke 
eri Kirukiya kabona asinga obuku- 
lu, abale efeza “eziretebwa mu nyu- 
mba ya Mukama, aba'gazi zebaka- 

5 soloza ku bantu: baziweyo mu mu- 
kono gwabakozi bemirimu abalabi- 
rira enyumba ya Mukama: baziwe 
abakozi bemirimu abali mu nyumba 
ya Mukama okudabiriza ebituli bye- 

6 nyumba ; ababa'zi nabazimbi naba- 
simbi bamainja; era olwokugula 
emiti namainja amaba'je okudabi- 

7 riza enyumba. 4 Naye tebabalirira 
muwendo eri abo ogwefeza ezawe- 
bwa mu mukono gwabwe; kubanga 

8 bikolinga nobwesigwa. Awo Ki- 
rukiya kabona asinga obukulu nā- 

i Safani omuwandisi nti ¢ Nzu- 
'de ekitabo ekyamatêka mu nyumba 
ya Mukama. Awo Kirukiya nawa 

9 Safani ekitabo nakisoma. Awo Sa- 

fani omuwandisi na'ja eri kabaka 

na'diza kabaka ebigambo nayogera 
nti Aba'dubo ba'gyemu efeza ezira- 
bise mu nyumba, nebaziwa ma mu- 


2 


2 BASEKABAKA. 


kono gwabakozi bemirimu abalabi- 
10 rira enyumba ya Mukama. Awo 
Safani omuwandisi nagamba kaba- 
ka nti Kirukiya kabona ampade 
ekitabo. Safani nakisoma mu ma- 
11 so ga kabaka. Awo olwatuka ka- 
baka bweyawulira ebigambo ebye- 
kitabo ekyamateka, nayuza ebya- 
12 mbalobye. Awo kabaka nalagira 
Kirukiya kabona ne /Akikainu mu- 
tabani wa Safani ne Akuboli mnta- 
bani wa 9 Mikaya ne Safani omu- 
wandisi ne Asaya omu'du wa kaba- 
13 ka ngayogera nti Mugende mumbu- 
lirize Mukama 'nze nabantu ne 
Yuda yena ebyebigambo ebyekitabo 
kino ekizuli'dwa: kubanga obusū- 
ngu bwa Mukama ohubibu'se eri 
'fe bungi kubanga bajaja ba'fe te- 
bawulira bigambo bya kitabo kino 
okukola nga byona bwebiri ebyatu- 
14 wandikirwa. Awo Kirukiya kabo- 
na ne Akikamu ne Akuboli ne Sa- 
fani ne Asaya nebagenda eri Kulu- 
da na'bi omuknzi muka Sa'lumu 
mutabani wa Tiknva mutabani wa 
Kalukasi omuwanika wehyambalo; 
[oyo yaberanga mu Yerusalemi ku 
lut olwokubiri;) nebatesa naye. 
15 Awo nabagamba nti Bwatyo bwa- 
yogera Mukama Katonda wa Isi- 
raeri nti Mumugambe omusaja aba- 
16 tumye gyendi nti Bwatyo bwayo- 
gera Mukama mti Laba, ndireta 
obubi ku kifo kino ne kwabo abaki- 
beramu, ebigambo byona ebyekita- 
bo kabaka wa Yuda kyasomye: 
17 ikubanga banvu'deko nebokera o- 


bubane eri bakatonda abalala ba- |: 


nsunguwaze nomulimu gwona 0- 
gwengalo zabwe; obusungu bwa- 
nge kyebuliva bubūbūka ku kifo 
18 kino 'so tebulizikira. Naye kabaka 
wa Yuda abatumye okubūza Mau- 
kama bwemutyo bwemuba mumu- 
gamba nti Bwatyo bwayogera Mu- 
kama Katonda wa Isiraeri nti Olwe- 
19 bigambo byowuli'de, kubanga omu- 
timagwo guba'de mugonvu 4 newe- 
towaliza mu maso ga Mukama bwo- 
wuli'de byenayogera ku kifo kino 
ne kwabo abakiberamu, nga balifū- 
ka ¿amatongo nekikolimo, noyuza 
ebyambalobyo nokaba amaziga mu 
maso gange; nange nkuwuli'de, 
20 bwayogera Mukama. Laba, kye- 
ndiva nkukung'anya eri bajajabo 
mnokung'anyizibwa mu ntanayo 
mirembe, 'so namasogo tegaliraba 
bubi bwona bwendireta ku kifo 
kino. Neba'diza kabaka ebigambo. 


9 Awo 4a kabaka natnma, nebaku- 
ng'anyiza gyali abaka'de bona 

2 aba Yuda Nabeyernsalemi. Kabaka 
nayambuka mu nyumba ya Muka- 
ma, nabasaja bona aba Yuda ne 
bona abatiila mu Yerusalemi wamu 





3al 





“a 
ta 
ge 


TUE 


Ed 
ta 
ri 
5 








42 Basek. 
21.3. 


12 Byom. 
34. 4. 


=” Ma. 33. 
17. 
" Baz16.16. 


13; 32. 29. 


AA AAA ———aAaAwWwaAaAaAEAEAAEAEAEANWAEAEAEAEAEAENWB$oe—————— 


2 BASEKABAKA. 


naye ne bakabona ne bana'bi naba- 
ntu bona, abato nabakulu : b nāso- 
ma mu matu gābwe ebigambo byo- 
na ebyekitabo ekyendagāno ceki- 
zūli'dwa mu nyumba ya Mukama. 
8 Kabaka naimirira awali 4 empagi 
nalaganira endagano mu maso ga 
Mukama “ okutambula okngoberera 
Mukama nokukwata amatekage ne- 
byo byeyategeza nebiragirobye no- 
mutimagwe gwona nememeye yona 
okunyweza ebigambo byendagano 
eno ebyawandikibwa mu kitabo ki- 
no: abantu bona nebaimirira ok we- 

4 ribira endagano. Awo kabaka nā- 
lagira Kirukiya kabona asinga obu- 
kulu ne /bakabona abomutindo 
ogwokubiri naba'gazi, okufulumya 
mu yekalu ya Mukama ebintu byo- 
na ebyakolerwa 4 Baali ne Asera 
ne'gye lyona eryomu gulu : nabyo- 
kera ebweru Weyerusalemi mu 'tale 
eriri ku #KHiduloni, ne'vu lyabyo 
5 nalitwala Ebeseri. Na'gyawo ba- 
kabona abīsinza ebifananyi baka- 
baka ba Yuda bebayawula okwote- 
rereza obubane ku bifo ebigulumivu 
mu bibuga bya Yuda ne mu bifo 
ebyetolo'de Yerusalemi; nabo aba- 
yotererezanga obubane Baali ne- 
njuba nomwezi nemunyenye £ ne- 
6 'gye lyona eryomu'gulu. Na'gya 
Asera mu nyumba ya Mukama 
ebweru Weyerusalemi nakireta ku 
ka ga Kiduloni nakyokera ku ka'ga 
Kiduloni nakirinyirira nakifula e- 
'fufuge nasila e'fufuge lyakyo ! ku 

7 malalo gabakopi. Namenyamenya 
enyumba ”ezabalyainga ebisiyaga 
ezali mu nyumba ya Mukama, "a- 
bakazi gyebalukiriranga Asera ebi- 
8 timbibwa. Na'gya bakabona bona 
mu bibuga bya Yuda, nayonona 
ebifo ebigulumivu bakabona kwe- 
bayoterezanga obubane, okuva E- 
geba okutiika Ebeeruseba; nime- 
nyamenya ebifo ebigulumivu ebyo- 
kunzi'gi ebyali awaingirirwa mu 
mulyango gwa Yosuwa omukulu 
Wekibuga, ebyali ku mukono ogwa 
kono ogwomuntu awali wankaki 
9 wekibuga. Era naye bakabona a- 
bebifo ebigulumivu nebatayambuka 
eri ekyoto kya Mukama mu Yeru- 
salemi, naye nebaliranga emigāti 
egitazimbulukuswa mu baganda ba- 
10 bwe. Era nayonona r” Tofesi ekiri 
mu kiwonvu ekyabana ba Kinomu, 
omuntu yena ” aleme okuisa omwa- 
nawe owobulenzi newakuba'de o- 
wobuwala mu muliro eri ? Moleki. 
11 Na'gyawo embalisi bakabaka ba 
Yuda zebali bawa'de enjuba, awai. 
ngirirwa mu nyumba ya Mukama, 
awali enju ya Nasanumereki omu- 
lawe, eyalirana neyekalu; nayokya 
12 amagali genjuba omuliro. Nebyoto 
ebyali ! wa'gulu kunju eya wa'gulu 


1 


eya Akazi, bakabaka ba Yuda bye- 
bali bakoze, nebyoto “ Manase bye- 
yali akoze, mumpya zombi ezenyu- 
mba ya Mukama, kabaka nabime- 
nyamenya nabisindika wansi okubi- 
'gyayo, nasula enfūfu yabyo mu 
13 wka'ga Kiduloni. Nebifo ebigulu- 
mivu ebyayolekera Yerusalemi e- 
byali ku mukono ogwadyo ogwolu- 
sozi olwobwononefu, Sulemani ka 
baka wa Isiraeri byeyazimbira Asu- 
tolesi omuzizo Gwsbasidoni ne Ke- 
mosi Omuzizo gwa Moabu ne Miru- 
komu omuzizo gwabana ba Amoni, 
14 kabaka nabyonona. Namenyame- 
nya empagi natema Basera na'juza 
ebifo byabwe amagumba gabantu. 
15 Era nekyoto ekyali Ebeseri nekifo 
ekigulumivu V Yeroboamu mutaba- 
ni wa Nebati ?eyayononyesa Isi- 
raeri kyeyakola, ekyoto ekyo nekifo 
ekigulumivu nabimenyamenya; na- 
yokya ekifo ekigulumivu nakirinyi- 
rira nakifula e'fufuge nayokya Ase- 
16 ra. Awo Yosiya bweyakebuka nā- 
laba amalalo agali eyo ku lusozi; 
natuma na'gya amagumba mu ma- 
lalo nagokera ku kyoto nakyonona 
a ngekigambo bwekyali ekya Muka- 
ma omusaja wa Katonda kyeyala- 
ngira eyalāngira ebigambo bino. 
17 Awo nayogera nti Ki'jukizo ki ekyo 
kyendaba? Abasaja abomukibuga 
nebamubilira nti è Ge malalo gomu- 
saja wa Katonda eyava mu Yuda 
nalangira ebigambo ebyo byokoze 
18 ku kyoto ekyomu Beseri. Nayoge- 
ra nti Mumuleke; omuntu yena 
aleme okusimula amagumbage. A- 
wo nebaleka amagūmbage wamu 
namagumba ga “na'bi eyava mu 
19 Samaliya. Era namasabo gona 
agebifo ebigulumivu agali mu bibu- 
ga Ebyesamaliya, basekabaka ba Isi- 
yaeri gebakola, okusunguwaza (Mu- 
kama), Yosiya naga'gyawo nagakola 
ngebikolwa byona bwebyali byeya- 
20 kola mu Beseri. Na'tira bakabona 
bona abebifo ebigulumivu abali eyo 
ku byoto, dnabyokerako amagum 
gabantu ; na'dayo Eyerusalemi. 
Awo kabaka nilagira abantu bo- 
na ngayogera nti “Mukwate Okui- 
tako eri Mukama Katonda wa mwe 
J nga bwekyawandikibwa mu vkita- 
23 bo kino ekyendagano. 'Mazima 
tebakwatanga Kuitako okwenkana 
awo okuva ku mirembe gyabalamu- 
zi abalamula Isiraeri newakuba'de 
mu mirembe gyona egya basekaba- 
ka ba Isiraeri newakuba'de mu gya 
23 basekabaka ba Yuda; naye mu mwa- 
ka ogwekumi nomunana ogwa kaba- 
ka Yosiya nebak wata Okuitakook wo 
24 eri Mukama mu Yerusalemi. Era 
nate abo abaliko emizimu nabasawo 
ne baterafi nebifananyi nemizizo 
gyona egyalabika munsi ya Yuda ne 


21 


“nyi 4,6. 


1 Bask. 
23 11, 31. 


| 
28. 25—24. 14. 





2 BASEKABAKA. 





' t Ma. 18. 
u. 


12 Basek. 
ai 


“Ma 6.5. 


n ? Basek. 
2.1. 


manak Bawen pa pawana oes  ppag è Be — x: pS E 
snp È Reg 
BR E Ja 
















25 nyumba ya Mukama. 


32 Yeremiya Oweribuna. 


33 bakola. Awo Fa 


34 talanta emu. 


mu Yerusalemi Yosiya nabi'gyawo, 
alyoke anyweze kebiyambo ebya- 
mateka ebyawandikibwa mu kitabo 
Kirukiya kabona kyeyazula mu 


Era 'tewali 
kabaka eyamusoka eyamufanana 
eyakyikira Mukama nomutimagwe 
gwona nememeye yona ™ nama- 
nyige gona ngamateka ga Musa 
gona bwegali ; 'so noluvanyumalwe 
tewagolokoka nomu eyamufanuna. 


26 Era naye Mukama natakyuka kule- 


ka ekiruikye ekingi ekyabūbūsa o- 
busiingubwe eri Isiraeri #olwokusu- 
nguwaza kwona Manase kweyamu- 


27 sunguwaza. Mukama nayogera nti 


Ndi'gyawo ne Yuda mu maso gange 
o nga bwenziyewo Isiraeri, era ndi- 
sula ekibuga kino kyeneroboza, Ye- 
rusalemi, nenyumba gyenayogera- 
ko nti Erinya lyānge linabanga eyo. 


28 Era ebikolwa ebirala byona ebya 


Yosiya ne byona byeyakola tebya- 
wandikibwa mu kitabo Ba ki 
mirembe gya basekabaka uda? 


29 P Ku mirembegye " Falaoneko kaba- 


ka Wemisiri natabala kabaka We- 
bwasuli ku mu'ga Fulati: Yosiya 
namutabala: nāmu'tira s Emegi'do 


30 bweyamulaba. tAba'dube nebamu- 


situlira mu 'gali * ngafn'de neba- 
mu'gya Emegi'do, nebamuleta Eye- 
rusalemi nebamuzika mu ntanaye 
e. {Abantu abomunsi nebatwala 
ekoakazi mutabani wa Yosiya ne- 
bamufukako amafuta nebamufula 
kabaka mu kifo kya kitawe. 

v Yekoakazi yali yakamaze emya- 
ka amakumi abiri mwesatu bweya- 
tanula okufuga; nafugira emyezi 
esatu mu Yerusalemi: ne nyina 
erinyalye yali Kamutali muwala wa 
Nakola e- 
byali mu maso ga Mukama ebibi 
nga byona bwebyali bajajabe bye- 
oneko namusibi- 
ra mu masamba 2: Eribula munsi 
a Yekamasi aleme okufuga mu Ye- 
rusalemi: nasalira ensi omusolo 
ogwefeza 'talanta kikumi nezābu 
Awo Falaoneko na- 
fula Eriakiinu mutabani wa Yosiya 
kabaka mu kifo kya Yosiya kitawe, 
cnāwanyisa erinyalye namutima 
Yekoyakimu: naye na'gyayo Ye- 
koakazi ; na'ja 4 Emisiri nafira eyo. 


35 Awo Yekoyakimu nāwa Falao efeza 


nezibu; naye nasalira ensi ebintu 

okuwayo efeza eyo nga Falao bwe- 

ira: yasoloza efeza nezabu ku 

ntu abomunsi, ku buli muntu nga 

bweyasalirwa ebintu, okubiwa Fa- 
laoneko. 

e Yekoyakimu yali yakamaze e- 
myaka amakumi abiri mwetāno 
bweyatanula okufuga ; nāfugira e- 
myāka kumi nagumn mu Yerusale- 
mi: ne nyina erinyalye yali Zebi- 


10 byebakolanga. 


11 ekibuga nekizingizibwa. 


13 obwakabaka. 


14 bweyayogera. 


da muwala wa Pedaya Oweruma. 


37 J Nakola ebyali mu maso ga Muka- 


ma ebibi nga byona bwebyali kita- 
a Ku mirembe- 


9 4 we byevakola. 
gye Nebukadune'za kabaka We- | 3- 


babuloni nayambuka, Yekoyakimu 
nafuka omu duwe bemyaka esatu : 
awo nalyoka akyuka namujemera. 

2 Awo c Mukama namusindikira ebi- 
bina Ebyabakaludaya nebibina E- 
byabasuli nebibina Ebyabamoabu 
nebibina ebyabana ba Amoni, nāba- 
sindika ku Yuda okugizikiriza 4 nge- 
kigambo kya Mukama kyeyayogera 
nomukono gwaba'dube bana'bi. 

3 Mazina ekyo kya'jira Yuda lwa ki- 
ragiro kya Mukama, okuba gya mu 
masoge “ olwokwonona kwa Mana- 
se nga byona bwebyali byeyakola ; 

4 era / nolwomusai ogutaliko musa- 
ngo gweyayiwa ; kubanga ya'juza 
Yerusale:ni omusai ogutaliko mu- 
sango: Mukama nātayagala kuso- 

5 nyiwa. v9 Era ebikolwa ebirala byo- 
na ebya Yekoyakimn ne byona bye- 

akola tebyawandikibwa mu kita- 
ekyebyomumirembe gya base- 

6 kabaka ba Yuda? Awo Yekoyaki- 
mu neyebakira wamu ne bajajabe : 
Yekoyakini mutabaniwe nāfnga mu 

7 kifokye. Awo kabaka Wemisiri 
teyeyongera nate ku'janga okuva 
munsiye: kubanga ‘kabaka We- 
babuloni yali ali'de byona ebyabä- 
nga ebya kabaka Weinisiri okuya 
ku ka'ga Akemisiri okutūka ku mu- 
'ga Fulati. 

8 kYekoyakini yali yakamaze le- 
myaka kumi namunana bweyata- 
nula okufuga ; nāfugira emyezi esa- 
tu mu Yerusalemi: ne nyina eri- 
nyalye yali Nekusita muwala wa 

9 Erunasani Oweyerusalemi. Nako- 
la ebyali mu maso ga Mukama ebi- 
bi nga byona bwebyali bajajabe 

Mu biro ebyo aba- 

'du ba Nebukadune'za kabaka We- 

babuloni nebāmbuka Eyerusalemi, 

Nebuka- 

dune'za kabaka Webabuloni na'ja 

eri ekibuga, aba'dube nga bakya- 


12 kizingiza; m Yekoyakini kabaka wa 


Yuda nafuluma naja eri kabaka 
Webabuloni, ye ne nyina naba'du- 
be nabakūngube nabāmibe: kaba- 
ka Webabuloni nāmukwata mu 
mwaka ogwomunana kasoka alya 
Na gyamu ebyobu. 
ga'ga byona ebyomunyumba ya 
Mukama ” nebyobuga ga ebyomu- 
nyumba ya kabaka,  natematema 
ebintu byona ebyazabu ? Sulemani 
kabaka wa Isiraeri byeyakola mu 
yekalu ya Mukama ” nga Mukama 
| Natwalira dala Ye- 
rusalemi kyona nabakungu bona 
nabasaja bona abamanyi abazira, 
#abasibe kakumi, nebafundi bona 


1 Yer. 22, 
13 17. 


€? Ryom. 
36. 6. 
Dan, 1. 1. 


è Yer.25.1. 


€ Yer.25.9. 


42 Basek. 
20. 17; 21. 
12, 13, 14; 
2. 27. 


“4 Basek. 
21. 11. 


J2 Barek. 
21, 26, 


9 2 Byom. 
38. 8. 


28, = Ko- 
niya; 24. 
1. = Yeko- 
niya. 

12 Byom. 
36. 9. 


m Yer. 24. 
1; 9.1, 2 


n 2 Basek. 
29. 17. 

° 2 Byom. 
36. 7. 
Ezer. 1. 7. 
P 1 Barek. 


7. 48-59. 
? Yer.20.5. 


: lu. 16. 





3314 


t Yer. 52 
23. 

2 Basek. 
25. 12. 

“2 Byom. 
36. 10. 


“Yer.37.1. 
71 Byom. 
3. 15. 

2 Byom. 
38. 10. 


d Nek. 3. 
16. 


< Bz.12.12. 


S Yer.324. 


72 Basek. 
23. 3. 


i Yer. 52. 
12. 


k Lub. 37. 
36. 





2 BASEKABAKA. 


nabawesi; tewali abasigalawo wa- 
bula abo ! abasinga obwavu ku ba- 

15 ntu abomunsi. “ Natwala Yekoya- 
kini Ebabuloni; ne nyina kabaka 
ne baka kabaka nabamibe nabaku- 

lu abensi nabatwala Ebabuloni nga 

16 basibe ngaba'gya Eyerusalemi. E- 
ra abasaja bona abamanyi, kasanvu, 
nebafundi nabawesi, lukumi, bona 
ba manyi nga basani'de okulwana, 
abo kabaka Webabuloni nabatwala 

17 Ebabuloni nga basibe. Awo vka- 

baka Webabuloni nafula Mataniya 

ymuganda wa kitawe kabaka mu 
kifokye, 3 nāwanyisa erinyalye nā- 
mutūma Zedekiya. 

a Zedekiya yali yakamaze emyaka 
amakumi abiri mu gumu bweyata- 
nula okufuga, nafugira emyaka ku- 
mi nagumu mu Yerusalemi: ne 
nyina erinyalye yali d Kamutali mu- 
19 wala wa Yeremiya Oweribuna. Nā- 

kola ebyali mu maso ga Mukama 
ebibi nga byona bwebyali Yekoya- 

20 kimu byeyakola. Kubanga kyatū- 

kirira mu Yerusalemi ne mu Yuda 

lwa busūngu bwa Mukama okutūsa 

Iweyamala okubagoba mu masoge : 

c Zedekiya najemera kabaka Weba- 

buloni. Awo olwatuka “mu 

mwaka ogwomwenda kasoka 
alya obwakabaka, mu mwezi ogwe- 
kumi, ku lunaku olwekumi olwo. 
mwezi, Nebukadune'za kabaka We- 
babuloni na'ja, ye ne'gyerye lyona, 
okulwana ne Yerusalemi, niisisira 
okukyolekera ; nebakizimbako ebi- 

2 go enjui zona. Awo ekibuga neki- 
ziugizibwa okutūsa ku mwāka ogwa 
kabaka Zedekiya ogwekumi nogu- 

3 mu. Ku lunaku olwomwenda t o- 
lwomwezi (ogwokuna) enjala ne- 
nyikira mu kibuga, e'mere nokubu- 

4 la nebula abantu abomunsi. Awo 
nebawagula mu kibuga ekituli, ¢ a- 
basaja bona abalwanyi (neba'duka) 
kiro mu 'kubo eryomulyango oguli 
wakati wa babugwe babiri ogwa- 
lirana 4 olnsuku lwa kabaka: [era 
Abakaludaya bali nga bazingizi'za 
ckibuga enjui zona:) “(kabaka) 

9 naita mu 'kubo erya Alaba. Naye 
e'gye Eryabakaludaya nebagobere- 
ra kabaka nebamutikako mu nse- 
nyi Ezeyeriko: e'gyerye lyona neri- 

6 sisina okumwabulira. Awo neba- 
wamba kabaka, nebam wāmbusa/ne- 
bamuleta ori kabaka Webabuloni 
v Eribula ; nebamusalira omusango. 

7 Neba'tira batabani ba Zedekiya mu 
masoge, nebamu'gyamu amaso Ze- 
dekiya, nebamnsiba mu masāmba, 
nebamutwala Ebabuloni. 

8 Awo mu mwezi ogwokutano ku 
" iunakn olwomusinvu olwomwezi, 
gwe mwäka ogwekumi nomwenda 
ogwa kabaka Nebukadune'za kaba- 
ka Webabuloni, Nebuzaladani ko- 


18 


2 


mukulu wabambowa omu'du wa 
kabaka Webabuloni na'ja Eyerusa- 
9 lemi: Inayokya enyumba ya Mu- 
kama nenyumba ya kabaka; “4 ne- 
nyumba zona ezomu Yerusalemi, 
buli nyumba enene, nazokya omu- 
10 liro. Ne'gye lyona Eryabakaludaya 
abali nomukulu wabambowa * ne- 
bamenyamenya bugwe wa Yerusa- 
11 lemi enjui zona. Nabantu abafi'se- 
wo abasiga'de mu kibuga nabo aba- 
senguka abasenga kabaka Weba- 
buloni nabafi'sewo ku kibina, abo 
Nebuzaladani omukulu wabambowa 
12 nabatwalira dala nga basibe. Naye 
omukulu wabambowa naleka kwa 
oabāsinga obwāvu abomunsi oku- 
longosanga emizabibu nokulima- 
13 nga. ?PNempagi ezebikomo ezali 
mu nyumba ya Mukama " nentebe 
s nenyanja eyekikomo ebyali mu 
vyumba ya Mukama Abakaluda 
nebabimenyamenya, nebatwala ebi- 
14 komo byamu Ebabuloni. t Nentamu 
nebisena “ nebisalako ebisiriza ne- 
bijiko nebintu byona ebyebikomo 
byebawerezanga nabyo, nebabi'gya- 
15 yo. Ncbyoterezo nebibya; ebyali 
ebya zabu, zabu yako, nebyali ebya 
feza, feza yako, omukulu wabambo- 
16 wa nabi'gyayo. Empagi zombi, e- 
nyanja emu, nentebe Sulemani ze- 
yakolera enyumba ya Mukama; 
webikomo ebyebintu bino byona 
17 tebyagereka. 9 Empagi emu obu- 
gulumivu bwayo emikono kumi na- 
munana, nomutwe ogwekikomo 
gwali kuyo: nomutwe obugulumivu 
panapo emikono esatu; omulimu 
omuluke namakomamawanga nga 
biri ku mutwe okwetolola, byona 
bya bikomo: nempagi eyokubiri 
yalina ebifanana ebyo, nomulimu 
18 omuluke. Omukulu wabambowa 
nakwata z Seraya kabona asinga o- 
bukulu ne a Zefaniya è kabona o- 
19 wokubiri naba'gazi abasatu: ne mu 
kibuga na'gyamu omwāmi eyakuli- 
ra abasaja abalwanyi; “nabasaja 
batano kwabo abalabanga amaso ga 
kabaka abalabika mu kibuga; no- 
muwandisi omukulu we'gye eyayo- 
lesanga abantn abomunsi; n 
ja nkaga ku bantu abomunsi abala- 
20 bika mu kibuga. Awo Nebuzaladani 
omukulu wabambowa nābakwata 
nabaleta eri kabaka Webabuloni 
21 d Eribula. Kabaka Wobabuloni nā- 
bafumita naba'tira Eribula munsi 
Yekamasi. Bwatyo Yuda nātwāli- 
bwa nga musibe nga'gyibwa munsi- 
22 ye. Nabantn abāsigala munsi ya 
Yuda Nebukadune'za kabaka We- 
babuloni heyaleka, abo nāfūla " Ge- 
daliya mutabani wa Akikamu mu- 
tabani wa Safani omnkuln wahwe. 


23 Awo/Jabami bona ahe'gye, bo na- |. 


basaja bābwe, bwebawulira nga ka- 


24. 15—25. 23. 





25. 24— 1. 34. 





1 EBYOMUMIREMBE. 





baka Webabuloni afūde Gedaliya 
omukulu, neba'ja eri Gedaliya E- 
mizupa, Isimaeri mutabani wa Ne- 
saniya ne Yokanani mutabani wa 
Kalea ne Seraya mutabani wa Ta- 
nukumesi Omunetofasi ne Yaazani- 
ya omwana Womumuakasi, bo na- 
ZA basaja bibwe. Awo Gedaliya na- 
balairira bo nabasaja bābwe naba- 

mba nti Temutya olwaba du Ba- 

aludaya : mubere munsi muwe- 

reze kabaka Webabuloni, kale mu- 

3 Yer. 40. | 25 libe bulangi. Naye Yolwatuka mu 
H; 41.1-3. mwezi ogwomusanvu Isimaeri mu- 
tabani wa Nesaniya mutabani wa 
Erisama oweza'de lya kabaka naja 
nabasaja kumi wamu naye nebafu- 
mita Gedaliya nokufa nafa, Naba- 
yudaya Nabakaludaya abali awa- 
26 mu. naye Emizupa. Awo abantu 
bona abato nabakulu nabami be- 
'gye nebagolokoka neba'ja ʻE- 





i Yer. 8. 
4. 





EKITA BO 


EKYEBYOMUMIREMBE 


GYA BASEKABAKA EKYOLUBERYEBERYE 


1 2 ApAMU, Sezi, Enosi; Kenani, Ma- 
3 kalaleri, Yaledi; Enoki, Mesuse- 
4 ra, Lameki; Nuwa, Semu, Kamu, 

ne Yafesi. 

a Batabani ba Yafesi ; Gomeri, ne 
Magogi, ne Madai, ne Yavani, ne 
6 Tubali, ne Meseki, ne Tirasi. Ne 

batabani ba Gomeri; Asukenazi, 

7 ne Difasi, ne Togaluma. Ne bata- 

bani ba Yavani; Erisa, ne Talusisi, 

Ki'timu, ne Lodanimu. 

b Batabani ba Kamu; Kusi, ne 
9 Mizulaimu, Puti, ne Kanani. Ne 

batabani ba Kusi; Seba, ne Kavira, 

ne Sabuta, ne Laama, ne Sabute- 
ka. Ne batabani ba Lama; Seba, 

10 ne Dedani. Kusi nazala Nimulodi : 

nitanula okuba owamiinyi munsi. 

11 Mizulaimu nazala Ludimu, ne Ana- 

mimu, ne Lekabimu, ne Nafutuki- 

12 mu, ne Pasulusimu, ne Kasulukimu 

(Abafirisuti gyebava), ne Kafutoli- 
13 mu. Kanani nazala Sidoni omube- 
14 ryeberyewe, ne Kesi; Nomuyebusi 
15 Nomwamoli Nomugirugasi ; Nomu- 
16 kivi Nomwaluki Nomusini; No- 

mwaluvadi Nomuzemali Nomuka- 


masi. 

17 eBatabani ba Semu: Eramu, ne 
Asuli, ne Alupakusadi, ne Ludi, ne 
Alamu, ne Uzi, ne Kuli, ne Geseri, 

18 ne Meseki. Alupakusadi nazala Se- 

19 ra, Sera nāzāla Eberi. Eberi nazali- 


“Lub. 10. | 5 
2-5. 


è Lub.10. | 8 
6-4, 14-18. 


KA AA E NG AA a AN Ba KAKI E 





misiri: kubanga bati'de Abakalu- | 


daya. 
27 
gwamakumi asatu mu musinvu 
togwokusibibwa kwa Yekoyakini 
kabaka wa Yuda mu mwezi ogwe- 
kumi nebiri ku lunaku olwomwezi 
olwamakumi abiri mu musanyu 
Evirumerodaki kabaka Webabuloni 
naimusa omutwe gwa Yekoyakini 
kabaka wa Yuda okumu'gya mu 
komera mu mwaka mweyatanulira 
28 okufuga ; namugamba ebyekisa na- 
gulumiza entebeye okusinga baka- 
baka abali awamu naye mu Babu- 
29 loni. Nawanyisa ebyambalobye e- 
byomukomera " naliranga e'mcre 
mu masoge enaku zona ezobulamu- 
30 bwe. Nokumulisinga kabaka nī- 
muwaebya bulijoebyokumulisanga, 
buli lunaku, mugabo gwalwo enaku 
zona ezobulamubwe. 


rwa abina babiri abobulenzi: erinya 
lyomu Peregi ; kubanga mu nakuze 
ensi mweyagabanirwa; nerinya lya 
20 mugandawe Yokutani. Yokutani 
nazala Alumodadi, ne Serefu, ne Ka- 
21 zalumavesi, ne Yera ; ne Kadolamu, 
22 ne Uzali, ne Dikula; ne Ebali, ne 
23 Abimaeri, ne Seba; ne Ofiri, ne 
Kavira, ne Yobabu. Abo bona bali 
batabani ba Yokutani. 
24, 25 demu, Alupakusadi, Sera; E- 


26 beri, Peregi, Leu; Serugi, Nako- | 


27 li, Tera; Ibulamu (ye lbulaimu). 

28 Batabani ba Ibulaimu; “Isaka ne 
JIsimaeri. 

29 vOkwo kwe kuzālibwa kwabwe: 

omuberyeberye wa Isimaeri, Neba- 

yosi; awo Kedali, ne Adubeeri, ne 

30 Mibusamu, Misuma, ne Duma, Ma- 

31 'sa; Kadadi, ne Tema, Yetuli, Na- 
fisi, ne Kedema. Abo be bana ba 
Isimaeri. 

32 Ne ibatabani ba Ketula, omuza- 
ya wa Ibulaimu : oyo nazala Zimu- 
lani, ne Yokusani, ne Medani, ne 
Midiani, ne Isubaki, ne Suwa. Ne 
batabani ba Yokusani; Seba, ne De- 

33 dani. Ne batabaniba Midiani; Efa, 

ne Eferi, ne Kanoki, ne Abida, ne 

Frudaa. Abo bona bali batabani ba 

Ketula. 

Ibulaimu nazala Isaka. Bataba- 
ni ba Isaka; Esau ne Isiraeri. 


34 





Awo kolwatuka mu mwaka 0- |: Yer... 
34. 


31- 


ta Raeek. 
24. 12, 19. 


m Sam. 
9. 7, 13. 


4 Lub. 11. 

0-26. 
Luk. 3. 34- 
J5. 


“ Lub, 21. 
2, 3. 



























































m Lub. 36. 
31-43. 


neb. 


6 Luh. 38. 
3-6. 


e Luh. 38 
2), 30, 

Lus. 4. 12. 
Mat. 1. 3. 


aA 2 


1 EBYOMUMIREMBE. 





35 kBatabani ba Esau; Erifazi, Le- 
weri, ne Yeusi, ne Yalamu, ne Kola. 
36 Batabani ba Erifazi; Temani, ne 
Omali, Zefi, ne Gatamu, Kenazi, 
37 ne Timuna, ne Amaleki. Batabani 
ba Leweri; Nakasi, Zera, Sa'ma, 
38 ne Mi'za. INe batabani ba Seiri; 
Lotani, ne Sobali, ne Zibeoni, ne 
Ana, ne Disoni, ne Ezeri, ne Disa- 
39 ni. Ne batabani ba Lotaui; Koli 
ne Komamu: ne Timuna yali mwa- 
40 nyina Lotani. Batabani ba Sobali ; 
Aliani ne Manakasi ne Ebali, Sefi 
ne Onamu. Ne batabani ba Zibeo- 
4l ni; Aya ne Ana. Batabani ba Ana ; 
Disoni. Ne batabani ba Disoni; 
Kamulani ne Esubani ne Isulani 
49 ne Kerani. Batabani ba Ezeri ; Bi- 
rukani ne Zaavani, Yaakani. Ba- 
tabani ba Disani; Uzi ne Alani. 
43 '™ Kale abo be bakabaka abafuga 
munsi ya Edomu, kabaka yena nga 
tanafuga bana ba Isiraeri: Bera 
mutabani wa Beoli ; nerinya lyeki- 
44 bugakye lyali Dinukaba. Bera na- 
fa, Yobabu mutabani wa Zera Owe- 
45 bozula nafuga mu kifokye. Yoba- 
bu nafa, Kusamu owensi Yabatena- 
46 ni nafuga mu kifokye. Kusamu nā- 
fa, Kadadi mutabani wa Bedadi 
eyakuba Midiani mu 'tale lya Moa- 
bu nafuga mu kifokye : nerinya lye- 
47 kibugakye lyali Avisi. Kadadi nā- 
fa, Samula Owemasuleka nafuga 
48 mu kifokye. Samula nāfa, Sauli 
Owerekobosi ekiri ku Mu'ga nafu- 
49 ga mu kifokye. Sauli nafa, Baalu- 
kanani mutabani wa Akuboli nafu 


50 ga mu kifokye. Baalukanaui nafa, ; 


Kadadi nafuga mu kifokye; neri- 
nya lyekibugakye lyali Pai: ne mu- 
kaziwe erinyalye yali Meketaberi 
muwala wa Matuledi, muwala wa 
51 Mezakabu. Kadadi nāfa. Nabakū- 
ngu ba Edomu be bano; omukūngu 
Timuna, omakūngu Aliya, omukii- 
52 ngu Yesesi; omukungu Okolibama, 
omukūngu Era, omukūngu Pinoni ; 
93 omuküngu Kenazi, omukiingu Te- 
54 mani, omukiingu Mibuzali; omukū- 
ngu Magudieri, omukūngu Iramu. 
Abo be bakiingu ba Edomu. 


Baxo be batabani ba Isiraeri; 

a Leubeni, Simeoni, Levi, ne Yu. 

2 da, Isakali ne Zebuluni ; Dani, Yu- 
sufu ne Benyamini, Nafutali, Gadi 
ne Aseri, 

3 Batabaniba Yuda; b Eri, ne Ona- 
ni, ne Sera: abo bonsatuie bamu- 
zalirwa mu Basusuwa Omukanani. 
Ne Eri, omuberyeberye wa Yuda, 
yali mnbi mu maso ga Mukama; 

4 namu'ta. cTamali mukamwanawe 
namuzalira Perezi ne Zera. Bata- 

5 bani ba Yuda bona bali batano. Ba- 
tabani ba Perezi; Kezuloni ne Ka- 

6 muli. Ne batabani ba Zera; Zi- 





muli, ne Esani, ne Kemani, ne Ka- 
7 lukoli, ne Dala : bona batāno. Ne 
batabani ba Kalumi ; Akali, omute- 
ganya wa Isiraeri, eyayonona mwe- 

8 kyo dekyawongebwa. Ne batabani 
9 ba Esani: Azaliya. Era batabani 
ba Kezuloni, abamuzalirwa; Yera- 
10 meeri, ne Lamu, ne Kerubai. La- 
mu nazala A'minadabu ; A'minada- 
bu nazala Nakusoni, omukulu wa- 

11 bana ba Yuda; Nakusoni nāzāla 
Saluma, ¢ Saluma nazala / Boazi; 

12 Boazi nāzāla Obedi, Obedi nāzāla 
13 Yese; Yese nazala omuberyeberye- 
we 9 Eriabu, ne Abinadabu, ye wo- 
14 kubiri, ne Simea ye wokusatu; Ne- 
saneri, ye wokuna, La'dai, ye wo- 
16 kutano; Ozemu, ye womukaga, 
16 Daudi, ye êf womusānvu: ne banyi- 
nabwe be bano; Zeruiya ne Abi- 
gairi. Ne kbatabani ba Zeruiya ; 
Abisai, ne Yoabu, ne Asakeri, basa- 

17 tu. Abigairi nazala lAmasa: ne 
kitāwe wa Amasa yali " Yeseri 


































18 Omuisimaeri. Kalebu mutabani wa |; 


Kezuloni nazala (abana) mu Azuba 
mukaziwe, ne mu Yeriyosi : ne ba- 
no be bali batabanibe; Yeseri ne 
19 Sobabu, ne Aludoni. Azuba nafa, 
Kalebu nafumbirwa Efulasi, eya- 
20 muzalira Kuli. Kuli nazala Uli, 
21 Uli nazala Bezaleri. Oluvanyuma 
Kezuloni naingira eri muwala wa 
Makiri kitawe wa Gireadi; gweya- 
fumbirwa nga yakamaze emyaka 
22 nkaga; namuzilira Segubu. Segu- 
bu nazala Yairi, eyalina ebibuga 
amakumi abiri mu bisatu munsi ya 
23 Gireadi. n Gesuli ne Alamu neba- 
ba'gyako ebibuga bya Yairi, ne Ke- 
nasi nebyalo hyako, ebibuga nkaga. 
Abo bona be bali batabani ba Ma- 
24 kiri kitawe wa Gireadi. Awo Ke- 
zuloni ngamaze okufa mu Kalebu- 
efulasa, Abiya muka Kezuloni na- 
muzalira Asukuli kitawe wa Tekoa. 
25 Ne batabani ba Yerameeri omube- 
ryeberye wa Kezuloni be hano ; La- 
mu omuberyeberye, ne Buna, ne 
26 Oleni, ne Ozemu, Akiya. Era Ye- 
rameeri yalina nomukazi owokubiri 
erinyalye Atala; oyo ye yali nyina 
27 Onamu. Ne batabani ba Lamu 
omuberyeberye wa Yerameeri ye 
28 Maazi, ne Yamini, ne Ekeri. Ne 
batabani ba Onamu ye Sa'mai, ne 
Yada: ne batabani ba Sa'mai; Na- 
29 dabu, ne Abisuli. Ne muka Abisuli 
erinyalye yali Abikairi; nāmuzāli- 
30 ra Abani, ne Molidi. Ne batabani 
ba Nadabu; Seredi, ne A'paimu : 
1aye Keredi nafa nga talina bana. 
31 Ne batabani ba A'paimu; Isi. Ne 
batabani ba Isi; Sesani. Ne bata- 
32 bani ba Sesani; Alai. Ne batabani 
ba Yada, muganda wa Sa'mai; Ye- 
seri, ne Yonasani: Yeseri nafa nga 
33 talina bāna. Ne batabani ba Yona- 





1. 35—2. 33. 


4Yos 615; 
7. 25. 


2 34—4. 4. 


P Balam. 
L 16. 
"3 Basek. 
10. 15. 
Yer. 35. 2. 


"2 fam. 3 
2-6. 


sani; Peresi, ne Zaza. Abo be bali 
34 batabani ba Yerameeri. Awo Sesa- 
ni teyalina bana ba bulenzi wabula 
abobuwala. Sesani naba nomu'du 
35 Omumisiri, erinyalye Yala. Sesani 
nawa Yala omu duwe muwalawe 
okumufumbirwa; namuzalira A tai. 
36 A tai nazala Nasani, Nasani nazala 
37 Zabadi; Zabadi nazala Efulali, Efu- 
38 lali nazala Obedi; Obedi nazala 
39 Yeku, Yeku nazala Azaliya; Aza- 
liya nazala Kerezi, Kerezi nazala 
40 Ereasa; Ereasa nazala Sisumai, 
41 Sisumai nazala Sa lumu; Salumu 
' nazala Yekamiya, Yekamiya nazala 
42 Erisama. Ne batabani ba Kalebu 
muganda wa Yerameeri ye Mesa 
omuberyeberyewe, ye yali kitawe 
wa Zifu; ne batabani ba Malesa 
43 kitawe wa Kebuloni. Ne batabani 
ba Kebuloni; Kola, ne Ta pua, ne 
44 Lekemu, ne Sema. Sema nazala 
Lakamu, kitawe wa Yolukeamu ; 
45 Lekemu nazala Sa mai. Ne muta- 
bani wa Sa mai yali Maoni; era 
Maoni yali kitawe wa Besuzuli. 
46 Efa muzana wa Kalebu nazala Ka. 
lani, ne Moza, ne Gazezi: Kalani 
47 nazala Gazezi. Ne batabani ba Ya. 
dai; Legemu, ne Yosamu, ne Gesa- 
ni, ne Pereti, ne Efa, ne Saafu. 
48 Maaka omuzana wa Kalebu nazala 
49 Seberi ne Tirukana. Era nazala 
ne Saafu kitawe wa Maduma'na, 
Seva kitawe wa Makubena, era ki- 
tawe wa Gibea; ne muwala wa Ka- 
50 lebu yali Akusa. Abo be bali bata- 
bani ba Kalebu; mutabani wa Kuli, 
omuberyeberye wa ° Efulasa, Sobali 
51 kitawe wa Kiriasuyealimu ; Saluma 
kitawe wa Besirekemu, Kalefu kita- 
52 we wa Besugaderi. Ne Sobali ki- 
tawe wa Kiriasuyealimu yalina aba- 
na; Kaloe, ekitundu Kyabamenu- 
53 kosi. Nenda za Kiriasuyealimu ; 
Abaisuli, Nabapusi, Nabasumasi, 
Nabamisulai; kwabo kwe kwava 
54 Abazolasi Nabaesntaoli. Batabani 
ba Saluma; Besirekemu, Nabaneto- 
fasi, Atulosubesuyoabu, nekitundu 
55 Kyabamanakasi, Abazoli. Nenda 
ezabawandisi ababeranga Eyabezi ; 
Abatirasi, Abasimeasi, Abasukasi. 
Abo be P Bakeni abava ku Ka' masi 
kitawe ” wekika kya Lekabu. 


ERA “bano be bali batabani ba 
Daudi, abamuzalirwa Ekebuloni: 
omuberyeberye Amunoni, omwana 
wa Akinoamu Omuyezuleeri; owo- 
kubiri Danieri, omwana wa Abigairi 

2 Omukalumeri; owokusatu Abusa- 
lomu, omwana wa Maaka muwala 
wa Talumai kabaka Wegesuli; o- 
wokuna Adoniya omwana wa Ka- 
3 'gisi; owokutano Sefatiya, (omwa- 
na) wa Abitali ; owomukaga Isulea- 
mu, gweyazala mu Egulasi muka- 


1 EBYOMUMIREMBE. 


4ziwe. WYazilirwa abana mukaga 
Ekebuloni ; era yafugira eyo emya- 
ka wusanyu kemyezi mukaga: ne 
bò mu Yerusalemi c nāfugira emya- 
5 ka amakumi asatu mwesatu. 


lemi: Simea, ne Sobabu, ne Nasa- 
ni, ne Sulemani, abana, (abāna) ba 

6 Basusuwa muwala wa “A 'mieri : ne 
Ibukali, ne / Erisama, ne Erifereti; 
Tne Noga, ne Nefegi, ne Yafiya; 
8 ne Erisama, ne Eriada, ne Erifere- 
9 ti, mwenda. Abo bona bāli bata- 
bani ba Daudi, obuta'sako bana ba 
bazāna ; era 4 Tamali yali mwanyi- 
10 nābwe. Ne iLekoboamu ye yali |! 


mutabani wa Sulemani, mutabani- | 31. 43. 


we Abiya, mutabaniwe Asa, muta- 
11 baniwe Yekosafati; mutabaniwe 
Yolamu, mutabaniwe Akaziya, mu- 
12 tabaniwe Yoasi ; mutabaniwe Ama. 
ziya, mutabaniwe Azaliya, muta. 
13 baniwe Yosamu; mutabaniwe Aka- 
zi, mutabaniwe Kezekiya, mutaba- 
14 nwe Manase ; mutabaniwe Amoni, 
15 mutabaniwe Yosiya. Ne batabani 
ba Yosiya; omuberyeberye Yoka- 
nani, owokubiri Yekoyakimu, owo- 
kusatu Zedekiya, on okuna Sa lumu. 
16 Ne batabani ba Yekoyakimu k Ye. 
koniya mutabaniwe, Zedekiya mu. 
17 tabaniwe. Ne batabani ba Yekoni- 
ya omusibe ; ! Sealutieri mutabani. |; 
18 we, ne Malukiramu, ne Pedaya, ne 


Sena zali, Yekamiya, Kosama, ne | 3,2 


19 Nedabiya. Ne batabani ba Pedaya; 
Zeru' baberi, ne Simei: ne batabani 
ba Zeru baberi ; Mesu lamu, ne Ka- 
naniya ; ne Seromisi yali mwanyi 

20 nabwe: ne Kasuba, ne Okeri, ne 
Berekiya, ne Kasadiya, Yusabuke- 

21 sedi, batano. Ne batabani ba Ka. 
naniya; Peratiya, ne Yesukaya: 
batabani ba Lefaya, batabani ba 
Alunani, batabani ba Obadiya, ba- 

22 tabani ba Sekaniya. Ne batabani 
ba Sekaniya ; Semaya : ne batabani 
ba Semaya; Ka'tusi, ne Igali, ne 
Baliya, ne Nealiya, ne Safati, mu- 

23 kaga. Ne batabani ba Nealiya; 
Eriwenai, ne Kizukiya, ne Azulika- 

24 mu, basatu. Ne batabani ba Eri- 
wenai; Kodaviya, ne Eriasibn, ne 
Peraya, ne A'kubu, ne Yokanani, 
ne Deraya, ne Anani, musānvu. 

4 BATABANI ba Yuda; Perezi, Kezu- 

e! loni, ne % Kalumi, ne Kuli, ne So- 

2 bali. Ne Leaya mutabani wa Soba- 
li nazala Yakasi; Yakasi nāzāla 
Akumai ne Lakadi. 

3 Ezabazolasi. Era bano be bali 
(bana ba) kitawe wa Etamu; Yezu- 
leeri, ne Isuma, ne Idubasi : neri- 
nya lya mwanyinabwe yali Ka'ze- 

4 reruponi: ne Penueri kitawe wa 
Gedoli, ne Ezeri kitawe wa Kusa. 
Abo be batabani ba Kuli omuberye- 





u 
ra 
d bano be bamuzalirwa mu Yerusa- | 5 


Ezo ze nda b 





338 


541 Byom. 
2. 51. 





1 EBYOMUMIREMBE. 


berye wa Efulasa, è kitāwe wa Be- | 26 Ne batabani ba Misuma; Ka mueri 


5 sirekemu. Era Asuli kitawe wa 
Tekoa yalina abakazi babiri, Kera 
6 ne Naala. Naala nāmuzālira Aku- 
'zamu, ne Keferi, ne Temeni, ne 
Kaakasutali. Abo be bili batabani 
7 ba Naala. Ne batabani ba Kera ye 
8 Zeresi, Izukali, ne Esunani. Ka- 
'kozi nazala Anubu, ne Zobeba, ne- 
nda za Akalukeri mutabani wa Ka. 
9 lumu. Yabezi naba nekitibwa oku- 
kira bagandabe: nyina namutuma 
erinya Yabezi, ngayogera nti Ku. 
10 banga namuzala Iwa buinike. Ya- 
abirira wa 
Isiraeri, ngayogera nti Singa ompe- 
re'de dala omukisa, nogaziya ensa- 
lo yange, era obanga omukonogwo 
gunabanga nange nonkūma obuta- 
laba bubi, buleme oku'niimya o- 
mwoyo! Katonda namuwa kyeya- 
11 saba. Kerubu muganda wa Suwa 
nazala Mekiri, eyali kitāwe wa E. 
12 sutoni. Esutoni nazala Besulafa, 
ne Pasea, ne Tekina kitawe wa Iru- 
nakasi. Abo be basaja Abereka. 
18 Ne batabani ba Kenazi; Osunieri 
ne Seraya: ne batabani ba Osunie- 
14 ri; Kasasi. Meonosai nazala Ofula: 
Seraya nazala Yoabu kitawe wa 
Gekalasimu ; kubanga bali bafundi. 
16 Ne batabani ba Kalebu mutabani 
wa Yefune; Iru, Era, ne Naamu: 
ne batabani ba Era; ne Kenazi. 
16 Ne batabani ba Yekalereri; Zifu, 
17 ne Zifa, ne Tiriya, ne Asaleri. Ne 
batabani ba Ezula; Yeseri, ne Me- 
redi, ne Eferi, ne Yaloni: oyo na- 
zala Miryamu ne Sa'mai, ne Isuba 
18 kitawe wa Esutemoa. Ne muka. 
ziwe Omuyudaya nazala Yeredi ki- 
tawe wa Gedoli, ne Keberi kitawe 
wa Soko, ne Yekusicri kitiwe wa 
Zanoa. Awo abo be batabani ba 
Bisiya muwala wa Falao, Meredi 
19 gweyawasa. Ne batabani ba muka 
Kodiya mwanyina Nakamu ye kitā- 
we wa Keira Omugalumi, ne Esu. 
20 temoa Omumaakasi. Ne batabani 
ba Simoni ; Amunoni, ne Li'na, ne 
Benikanani, ne Tironi. Ne bata- 
bani ba Isi; Zokesi ne Benizokesi. 
21 Batabani ba Sera mutabani wa Yu- 
da; Eri kitawe wa Leka, ne Laada 
kitāwe wa Malesa, nebika ebyenyu- 
mba yabo abaluka bafuta enūngi, 
22 ebyenyumba ya Asubea; ne Yoki- 
mu, nabasaja Abekozeba, ne Yoasi, 
ne Salafu, abafuganga mu Moabu, 
ne Yasubirekemu. Era ebigambo 
28 ebyo bya 'da. Abo be bali abajona, 
era abātūla mu Netaimu ne mu Ge- 
dera : eyo gyebaberanga ne kabaka 
olwomulimugwe. 
24 Batabani ba Simeoni: Nemneri, 
ne Yamini, Yalibu, Zera, Sauli: 
25 Sa'lumu mutabaniwe, Mibnsamn 
mutabaniwe, Misuma mutabaniwe. 


mutabaniwe, Zêa' kuli mutabaniwe, 
27 Simei mutabaniwe. Simei nazala 
abana abobulenzi kumi na mukaga 
nabobuwala mukaga; naye baga- 
ndabe tebazala bana bangi, 's6 ne- 
kika kyabwe kyona tekyayala okwe- 
28 nkana abina ba Yuda. “Nebabe- 





4. 5—5.1. 


“ Yos. 19 


ranga Ebeeruseba, ne Molada, ne 28 


29 Kazalusuali; ne Biruka, ne Ezemn, 
30 ne Toladi; Besueri, ne Koluma, ne 
31 Zikulagi; ne Besumalukabosi, ne 
Kazalususimu, ne Besubiri, ne Saa- 
laimu. Ebyo bye byali ebibuga 
okutiisa Daudi Iweyalya obwaka 
82 baka. Nebyalo byabwe byali Eta- 
mu, ne Aini, Li'moni, ne Tokeni, 
33 ne Asani, ebibnga bitano : nebyalo 
byabwe byona ebyetolo'de ebibuga 
byo okutūsa Ebaali. Ago ge gali 
ama'ka gabwe, era bamanyi ama- 
34 nya ga bajaja babwe. Ne Meso- 
babu, ne Yamuleki, ne Yosa muta. 
35 bani wa Amaziya; ne Yoeri, ne 
Yeku mutabani wa Yosibiya, muta- 
bani wa Seraya, mutabani wa Asie- 
36 ri; ne Eriwenai, ne Yaakoba, ne 
Yesokaya, ne Asaya, ne Adieri, ne 
37 Yesimieri, ne Benaya; ne Ziza mu- 
tabani va Sifi, mutabani wa A'loni, 
mutabani wa Yedaya, mutabani wa 
38 Simuli, mutabani wa Semaya; abo 
abatu'dwa amanya gabwe babanga 
bakulu mu bika byabwe: nenyumba 
za bajaja babwe nezeyongeranga 
39 nyo. Neba'ja awaingirirwa mu Ge- 
doli, ku lui Iwekiwonvu olwebuva- 
njuba, okunonyeza ebisibo byabwe 
40 omu'do. Nebalaba omu'do omugi- 
mu omulingi, era ensi yali ngazi 
era ngetere'de era nga mirembe; 
kubanga abiberanga omwo olube- 
41 ryeberye bali ba Kamu. Era abo 
aba wandiki'dwa aja a gabwe ne. 
ba'ja ku mirembe gya Kezekiya ka- 
baka wa Yuda, nebalumba ewema 
zabwe, Nabameuni abalabikayo, ne- 
babazikiririza dala, ne lero, neba- 
bera mu kifo kyabwe: kubanga 
ngeriyo omn'do ogwebisibo byabwe. 
42 Awo abamu kubo, ku batabani ba 
Simeoni, abasaja ebikumi bitano, 
nebagenda ku dlugsozi Seiri, nga 
balina abakuln babwe Peratiya ne 
Nealiya ne Lefaya ne U'zieri, bata- 
43 bani ba Isi. Nebakuba ekitūndu 
Kyabamaleki ekyafi'kawo ekyawo- 
na, nebabera eyo ne lero. 


Ne batabani ba Leubeni omnbe- 
ryeberye wa Isiraeri, [kubanga 
a ye yali omuberyeberye; naye kn- 
banga " yayonona ekiriri kya kitā- 
we, € ebyokuzālibwakwe okwolube- 
ryeberye batabani ba Yusufu muta- 
bani wa Isiraeri kyebava babiwe- 
bwa; 'so tavibwako oknbala ama- 
nya ngokuzālibwa okwoluberyebe- 


4 Luh. 36, 
8. 


s Luh. 29 
22. 
è Luh. 35 


PR. 
“ luh. R 
15-22. 





6. 2—6. 


d Lub A 
9-10. 

“Mi. 5.2. 
Mat. 2. 6. 


12 Basek. 
15.29; 14, 7. 
Š Tigula- 

tupirede- 

ri. 


#Yoa 29. 


i Zab.83.6. 





18. 


2 rye bwekwali. Kubanga 4 Yuda 
yasinga bagandabe, era muye mwe 
mwava “omulangira; naye ebyoku- 
zalibwa okwoluberyeberye byali 

3 bya Yusafu:) batabani ba Leubeni 
omuberyeberye wa Isiraeri; Kano- 
ki, ne Pa'lu, Kezuloni, ne Kalumi. 

4 Batabani ba Yoeri; Semaya muta- 
baniwe, Gogi mutabaniwe, Simei 

5 mutabaniwe; Mika mutabaniwe, 
Leaya mutabaniwe, Baali mutaba- 

6 niwe; Beera mutabaniwe,/ Tiruga- 
supiruueseri kabaka Webwasuli 
gweyatwala nga musibe: ye yali 

7 omukulu Wabaleubeni. Ne baga- 
ndabe ng'enda zabwe bwezali, oku- 
zālibwa kwabwe bwekwabalibwa ; 

8 omukulu Yeyeri, no Zekaliya, ne 
Bera mutabani wa Azazi, mutabani 
wa Sema, mutabani wa Yoeri eya- 
beranga mu Aloeri, okutūsa Enebo 

9 ne Baalumeoni: nebuvanjuba ya. 
beranga okutuks awaingirirwa mu 
'dungu okuva ku mu'ga Fulati: 
kubanga ebisibo byabwe nga bye- 

10 pone ne Y munsi ya Gireadi. Awo 
u mirembe gya Saulo nebalwana 
i Nabakaguli, neba'tibwa nomukono 
gwabwe: nebaberanga mu wema 
zabwe okubuna (ensi) yona eri ku 
lui olwebuvanjuba Olwegireadi. 
Awo batabani ba Gadi nebabera- 
nga okubolekera munsi Yebasani 
12 okutūsa ku Saleka : Yueri omukulu, 
ne Safamu owokubiri, ne Yanai, ne 
13 Safati mu Basani: ne baganda ba- 
bwe abomunda za bajaja babwe; 
Mikaeri, ne Mesu'lamu, ne Seba, 
ne Yolai, ne Yakani, ne Ziya, ne 
14 Eberi, musanvu. Abo be bali bata- 
bani ba Abikairi mutabani wa Kuli, 
mutabani wa Yaloa, mutabani wa 
Gireadi, mutabani wa Mikaeri, mu- 
tabani wa Yesisai, mutabani wa Ya- 
15 kudo, mutabani wa Buzi; Aki mu- 
tabani wa Abudieri, mutabani wa 
Guni, abakulu benyumba za bajaja 
16 babwe. Nebaberinga mu Gireadi 
mu Basani, ne mu bibuga byako, ne 
mu byalo byona ebiriranye Saloni, 
17 okutiika ku nsalo zabyo. Abo bona 
babalibwa ngokuzilibwa kwabwe 
bwekwali ku mirembe gya kYosamu 
kabaka wa Yuda, ne ku mirembe 
gya Yeroboamu kabaka wa Isiraeri. 
18 Batabani ba Leubeni, Nabagadi, 
nekitundu kyekika kya Manase, e- 
kyabasaja abazira, abasaja abiinza 
okukwata engabo nekitala, nokulasa 
nemitego, era abamagezi okulwāna, 
bali obukumi buna mwenkumi nya 
mulusänvu munkaga, abainza oku- 
19 tabala. Nebalwana Nabakaguli, ne 
20 Yetnli, ne Nafisi, ne Nodabu. Ne- 
baberwa nga balwana nabo, Abaka- 
puli nebagabulwa mu mukono gwa- 
we ne bona abali nabo: kubanga 
nebakibirira Katonda mu lutalo, na- 


11 


1 EBYOMUMIREMBE. 


'kiriza okwegairirwa bo; kubanga 
21 bimwesiga. Nebanyaga ebisibo bya- 
bwe; ku ng'amira zābwe obukumi 
butano, ne ku ndiga obusirivu bu- 
biri mwobukumi butäno, ne ku ndo- 
goi enkumi biri, ne ku bantu kasiri- 
22 vu. Kubanga bangi abagwa nga 
ba ti'dwa kubanga olutalo lwava eri 
Katonda. Nebaberanga mu kifo 
kyābwe okntūka ku kutwalibwa. 

23 Awo abana bekitūndu kyekika 
kya Manase nebaberanga munsi: 
nebayala okuva ku Basani nebatūka 
ku Baalukerumoni ne Seniri nolu- 

24 sozi Kerumoni. Era bano be bali 
emitwe gyenyumba za bajaja ba- 
bwe; Eferi, ne Isi, ne Erieri, ne 
Azulieri, ne Yeremiya, ne Kodaviya, 
ne Yakudieri, abasaja abamanyi a- 
bazira, abatikirira, emitwe gyenyu- 
mba za bajaja bibwe. 

25 Nebasobya Katonda wa bajaja bä- 
bwe, nebagenda nga benda okugo- 
berera bakatonda bamawānga ago- 
munsi, Katonda beyazikiririza mu 

26 maso gābwe. Awo Katonda wa Isi- 
yaeri nakubiriza omwoyo gwa Puli 
kabaka Webwasuli nomwoyo gwa 
Tirugasupiruneseri kabaka Webwa- 
suli, nibatwala nāba'gyayo, Abaleu- 
beni Nabagadi nekitūndu kyekika 
kya Manase nābaleta Ekala ne Ka- 
boli, ne Kala, neri omu'ga Gozani, 
ne lero. 


6 BATABANI ba Levi; Gerusoni, Ko- 
2 kasi, ne Merali. Ne batabani ba 
Kokasi ; Amulamu, Izukali, ne Ke- 
3 buloni, ne U'zieri. Nabana ba A- 
mulamu; Aloni ne Musa ne Mirya- 
mu. Ne batabani ba Aloni ; Nada- 
bu ne Abiku, Ereazali ne Isamali. 
4 a Ereazali nazala Finekasi, Finekasi 
5 nazala Abisuwa; Abisuwa nazala 
6 Bu'ki, Bu'ki nazala Uzi; U'zi nä- 
zala Zerakiya, Zerakiya nazala Me- 

7 rayosi; Merayosi nazala Amaliya, 
8 Amaliya nazala Akitubu; Akitubu 
nazala Zadoki,  Zadoki nazala A- 
9 kimaazi; Akimaazi nazala Azaliya, 


10 Azaliya nazala Yokanani; Yokana- |, 


ni nazala Azaliya, (oyo ye yakola- 
nga omulimu ogwobwakabona mu 
nyumba Sulemani gyeyazimba mu 
11 Yerusalemi): Azaliya nazala Ama- 
12 liya, Amaliya nazala Akitubu; Aki- 
tubu nazala Zadoki, Zadoki nazala 
13 Sa'lumu; Sa'lumu nazala Kirukiya, 
14 c Kiruki ya nazala Azaliya; Azaliya 
nazala 4 Seraya, Seraya nāzāla Ye- 
15 kozadaki; Yekozadaki natwalibwa 
(nga musibe), Mnkama bweyatwa- 
lira dala Yuda ne Yerusalemi € no- 
mukono gwa Nebukadune’za. 
16 /Batabani ba Levi; Gerusomu, 
17 Kokasi, ne Merali. Era gano ge 
manya ga batabani ba Gerusomu ; 
18 Libuni ne Simei. Ne batabani ba 


339 


€ 2 Basek. 
22 4 neb. 
Erer. 7.1. 
d 2 Basck. 
25. 18. 


e 9 Basek, 
25. 21. 


S Kuv. 6. 
16-19. 





38 tabani wa Kola; mutabani wa Izu- 
kali, mutabani wa Kokasi, mutaba- 
ni wa Levi, mutabani wa Isiraeri. 

39 Ne mngandawe Asafu, eyaimirira- 
nga ku mukonogwe ogwadyo, Asa- 
fu mutabani wa Berekiya, mutaba- 

40 ni wa Simea; mutabani wa Mikaeri, 
mutabani wa Baaseya, mutabani 

41 wa Malukiya; mutabani wa Esuni, 
mutabani wa Zera, mutabani wa 

49 Adaya; mutabani wa Esani, muta- 


balala (nebawebwa) nobululu ebi- 
buga kumi ebya gyibwa kunda ye- 
kika, ku kitundu T yekika, ekitundu 
62 kya Manase. Ne batabani ba Ge. 
rusomu ng'enda zabwe bwezali ne- 
bawebwa ebibuga kumi nebisatu, 
ebya'gyibwa ku kika kya Isakali ne 
ku kika kya Aseri ne kn kika kya 
Nafutali ne ku kika kya Manase mu 
63 Basani. Batabani ba Merali (ne- 
bawebwa) nobululu ng'enda zabwe 


| 340 1 EBYOMUMIREMBE. 6. 19-63. 
Kokasi ye Amulamu ne Izukali ne | 44 Ne ku mukono gwābwe ogwa kono 
19 Kebuloni ne U'zieri. Batabani ba baganda babwe batabani Mera- 
Merali ; Makuli ne Musi. Era li : Esani mutabani wa Kisi, muta- 
ebyo bye bika Byabalevi (ngenda) bani wa Abudi, mutabani wa Ma- 
20 za bajaja babwe bwezali. Abāva | 45 luki; mutabani wa Kasukabiya, 
ku Gerusomu; Libuni mutabaniwe, mutabani wa Amaziya, mutabani 
Yakasi mutabaniwe, Zi'ma muta. ' 46 wa Kirukiya; mutabani wa Amuzi, 
21 baniwe: Yoa mutabaniwe, I'do mu- mutabani wa Bani, mutabani wa 
flu. 4l. = tabaniwe, Zera mutabaniwe, V Yea- | 47 Semeri; mutabani wa Makuli, mu- 
Esuni. |22 serai mutabaniwe. Batabani ba) tabani wa Musi, mutabani wa Me- 
Kokasi; Aminadabu mutabaniwe, | 48 rali, mutabani wa Levi. Ne baga- 
Kola mutabaniwe, A'siri mutabani- nda babwe Abalevi ! nebatekerwa- | Kubal 3. 
23 we; Erukana mutabaniwe, ne Ebia- wo okuwereza kwona okwomuwe- A 
safu mutabaniwe, ne A siri muta- ma eyenyumba ya Katonda. 2 
24 baniwe; Takasi mutabaniwe, Ulieri | 49 Naye Aloni ne batabanibe, neba- 
mutabaniwe, U'ziya mutabaniwe, werangayo ™ ku kyoto ebiwebwayo | = Ler.1.2. 
25 ne Sauli mutabaniwe. Ne batabani ebyokebwa ne^ ku kyoto ekyokwo- |” Kuv. 20. 
ba Erukana; Amasai, ne Akimosi. terezāngako obnbāne, olwomulimu | 7- 
26 Nebya Erukana: batabani ba Eru- gwona ogwomukifoekitukuvu enyo, 
kaua; Zofai mutabaniwe, ne Naka- unokutangiriranga Isiraeri, nga |°’ Kuv. 3. 
27 si mutabaniwe; Eriabu mutabani- byona bwebiri Musa omu du wa ya Li 
we, Yerokamu mutabaniwe, Eru- | 50 Katonda byeyalagirn. Era? bano |? pyi 48 
28 kana mutabaniwe. Ne batabani ba be batabani ba Aloni ; Ereazali mu- 
Samuwiri ; omuberyeberye (Yoeri), tabaniwe, Finekasi mutabaniwe, 
29 nowokubiri Abiya. Batabani ba 51 Abisuwa mutabaniwe; Buki mu- 
Merali; Makuli. Libuni mutabani. tabaniwe, U'zi mutabaniwe, Zera- 
we, Simei mutabaniwe, U'za muta. | 52 kiya mutabaniwe; Merayosi muta- 
30 baniwe; Simea mutabaniwe, Ka- baniwe, Amaliya mutabaniwe, Aki- 
'giya mutabaniwe, Asaya mutaba- | 53 tubu mutabaniwe; Zadoki mutaba- 
niwe. niwe, Akiwaazi mutabaniwe. 
31 Era Daudi beyafula abakulu bo. |54 Era bino bye bifo byabwe ebyo- 
mulimu ogwokuimba mu nyumba kubčramu, ngensisira zabwe bwe- 
12 Bam. 6. ya Mukama, “esanduko ngemaze zali mu usalo zabwe : nebawa ba- 
I ayom. 32 okuwu'mula, be bano. Nebawere- tabani ba Aloni, abokunda Zabako- 
16. 1. za nenyimba mu maso genyumba kasi, kubanga ” abo akalulu (beka. |” Yos21.4 
eyewema eyokusisinkanirangamu | 55 soka) okugwira, abo #nebabawa | "Yos 21. 
okutisa Sulemani Iweyamala oku- Kebuloni munsi ya Yuda, nebyalo | 1119. 
zimba enyumba ya Mukama mu |56 byakyo ebikyetolo'de ; naye euimi- 
Yerusalemi: nebesibira omulimu ro ezokukibnga nebyalo byako, ne- 
wābwe ngebisanja byābwe bwe- babiwa Kalebu mutabani wa Yefu- 
33 byali. Era bano be besibirānga ue | 57 ne. Ne batabani ba Aloni nebaba- 
batabani bābwe. Ku batabani Ba. wa ebibuga ebyoku dukiramu, Ke- 
a Byam, bakokasi k Kemani omuimbi, muta- buloni; era ne Libuna nebyalo 
lah. BA, bani wa Yoeri, mutabani wa Samu- byako, ne Ya'tiri, ne Esutemon 
Ebisoka. | 34 wiri; mutabani wa Erukana, mu. | 58 nebyālo byako ; ne Kireni nebyalo 
tabani wa Yerokamu, mutabani wa | 59 byako, Debiri nebyalo byako; ne 
35 Erieri, mutabani wa Toa; mutaba- Asani nebyalo byako. ne Besuseme- 
ni wa Zufu, mutabani wa Erukana, | 60 si nebyalo byako ; nebya'gyibwa ku 
mutabani wa Makasi, mutabani wa kika kya Benyamini; Geba nebya- 
36 Amasai; mutabani wa Erukana, lo byako, ne A lemesi nebyalo bya- 
mutabani wa Yoeri, mutabani wa ko, ne Anasosi nebyalo byako. Ebi- 
Azaliya, mutabani wa Zefaniya; buga byabwe byona okubuna enda 
37 mutabani wa Takasi, mutabani wa zabwe zona byali ebibuga kumi ne- 
A'siri, mutabani wa Ebiasafu, mu- | 61 bisatu. Ne batabani ba Kokasi ' a- | t Yos.21.53. 





bani wa Zima, mutabani wa Si- 
43 mei; mutabani wa Yakasi, mutaba- 
ni wa Gerusomu, mutabani wa Levi. 


bwezali ebibuga kumi nebibiri, e- 
bya'gyibwa ka kika kya Lenbeni ne 
ku kika kya Gadi ne ku kika kya 





6. Ga— "7. 20. 


“Yos. 2. 
Z-33 





1 EBYOMUMIREMBE. 


341 





64 Zebuluni. Abana ba Isiraeri neba. 
wa Abalevi ebibuga nebyalo byabyo. 
65 Nebawa nobulalu ebibuga ebya- 
'gyibwa ku kika kyabana ba Yuda 
ne ku kika kyabana ba Simeoni ne 
ku kika kyabana ba Benyamini, bi- 
bino ebyatu'dwa amanya gabyo. 
66 Era enda ezimn ezokubatabani ba 
Kokasi balina ebibuga ebyokunsalo 
zābwe ebya'gyibwa ku kika kya 
67 Efulaimu. Nebabawa ebibuga e- 
byoku'dukiramu, Sekemu munsi 
eyensozi eya Efulaimu nebyalo 
byako; ne Gezeri nebyalo byako; 
68 ne Yokumeamu nebyalo byako, ne 
69 Besukoloni nebyalo byako ; ne Aya- 
loni nebyalo byako, ne Gasuli'moni 
70 nebyalo byako: nebya'gyibwa ku 
kitundu kyekika kya Manase; Ane- 
ri nebyalo byako, ne Bireamu ne- 
byilo byako, okuba ebyabo abasiga- 
'dewo kunda ya batabani ba Koka- 
71 sì. “Batabani ba Gerusomn (ne- 
DA DTA a p DA kunda ye- 
kitundu kyekika kya Manase, Go- 
lani mu Basani nebyalo byako. ne 
72 Asutalosi an ba byako: nebya- 
'gyibwa ku kika kya Isakali; Ke- 
desi nebyalo byako, Daberasi ne- 
73 byalo byako; ne Lamosi nebyalo 
byako, ne Anemu nebyalo byako: 
74 ne ku kika kya Aseri; Masali ne- 
byalo byako, ne Abudoni nebyilo 
75 byako; ne Kukoki nebyalo byako, 
76 ne Lekobu nebyalo byako: ne ku 
kika kya Nafutali ; Kedesi ekyomu 
Galiraya nebyalo byako, ne Ka'mo- 
ni nebyalo byako, ne Kiriasaimu ne- 
77 byalo o. (Nabalevi) wabasiga.- 
'dewo, batabani ba Merali, (neba- 
webwa), ebya'gyibwa ku kika kya 
Zebuluni, Li'mono nebyälo byako, 
78 Taboli nebyalo byako: era emitala 
wa Yoludani Eyeriko, ku lui Iwa 
Yoludani olwebuvanjuba, (nebawe- 
bwa), ebya'gyibwa ku kika kya 
Leuheni, Bezeri ekiri mu 'diingu 
nebyalo byako, ne Yaza nebyalo 
79 byako, ne Kedemosi nebyalo byako, 
80 ne Mefaasi nebyalo byako : nebya- 
'gyibwa ku kika kya Gadi; Lamosi 
ekiri mn Gireadi nebyalo byako, ne 
81 Makanaimu nebyalo byako, ne Ke- 
suboni nebyalo byako, ne Yazeri 
nebyalo byako. 


NEBYA 'GYIBWA ku batabani ba Isa- 
kali; Tola, ne Puwa, Yasubu, ne 
2 Simuloni, ebina. Ne batabani ba 
Tola; U'zi, ne Lefaya, ne Yerieri, 
ne Yamai, ne Ibusamu, ne Semueri, 
emitwegyenyumba za bajaja bābwe, 
aba Tola; abasaja abamanyi abazi- 
ra mu mirembe gyabwe: aku mi- 
rembe gya Daudi omuwendo gwa- 
bwe gwali obukumi bubiri mwe- 
8 nkumi biri mn lukāga. Ne batabani 


Izulakiya ; Mikaeri, ne Obadiya, ne 
Yoeri, T' siya, abatano: bona basaja 


4 bakulu. Era ngokuzalibwa kwā- 
bwe bwekwali, ngenyumba za baja- 
ja babwe bwezali, ebibina byomu- 
'gye byali wamu nabo olwokulwana, 
obukumi busatu mu kakaga : kuba- 
nga balina abakazi bangi nabana 

5 bangi. Ne baganda babwe bona nga 
babalibwa ngokuzalibwa kwabwe 
bwekwali, abasaja abamanyi abazi- 
ra, bali obukumi munana mu ka- 
sanvu. 

6 (Batabani ba) Benyamini; Bera, 
ne Bekeri, ne Yediyaeri, abasatu. 

7 Ne batabani ba Bera; Ezuboni, ne 
U'zi, ne U'zieri, ne Yerimosi, ne Iri, 
abatāno ; emitwe gyenyumba za ba- 
jaja bābwe, abasaja abamānyi aba- 
zira; era bābalibwa ngokuzalibwa 
kwabwe bwekwali, obukumi bubiri 
mwenkumi biri mwamakumi asatu 

8 mu bana. Ne batabani ba Bekeri; 
Zeinira, ne Yoasi, ne Erieza, ne 
Eriwenai, ne Omuli, ne Yeremosi, 
ne Abiya, ne Anasosi, ne Alemesi. 
Abo bona bäli batabani ba Bekeri. 

9 Era babalibwa ngokuzalibwa kwā- 
bwe bwekwali, nga bwebalirana, e- 
mitwe gyenyumba za bajaja babwe, 
abasaja abamānyi abazira, obuku- 

10 mi bubiri mwebikumi bibiri. Ne 
batabani ba Yediyaeri; Birnkani; 
ne batabani ba Birukani ; Yeusi, ne 
Benyamini, ne Ekudi, ne Kenaana, 
ne Zesani, ne Talusisi, ne Akisakali. 

11 Abo bona bali bana ba Yediyaeri, 
ngemitwe (gyenyumba) za bajaja 
babwe bwegyali, abasaja abamanyi 
abazira, kakumi mu kasanvu mwe- 
bikumi bibiri, abiinza okutabala 

12 mu'gye okulwāna. Su'pimu naye, 
ne Ku'pimu, batabani ba Iri, Kusi- 
mu, batabani ba Akeri. 

13 Batabani ba Nafutali; Yazieri, ne 
Ghani, ne Yezeri, ne Sa'lumu, bata- 
bani ba Birnka. 

14 
(mukaziwe) gweyazala: [muzana- 
we Omwalamu yazala Makiri kita- 

15 we wa Gireadi: Makiri nawasa 
omukazi owoku Kn'pimu ne Su'pi- 
mu, erinya lya mugandawe Maa- 
ka;| nerinya lyowokubiri lyali Ze- 
rofekadi : Zerofekadi nazala abana 

16 ba buwala. Maaka muka Makiri 
nazala omwana owobulenzi, namu- 
tuma erinyalye Peresi; nerinya lya 
mugandawe lyali Sercsi; ne bata- 

17 banibe Ulamu ne Lakemu. Neba- 
tabani ba Ulamu; Bedani. Abo be 
bali batabani ba Gireadi mutabani 
wa Makiri, mutabani wa Manase. 

18 Ne mwanyina Ka'molekesi nazala 
Isukodi, ne Abiezeri, ne Makula. 

19 Ne batabani ba Semida ye Akiani, 
ne Sekemu, ne Liki, ne Aniamu. 


baU'zi; Izolakiya : nebatabaniba |20 Ne batabani ba Efulaimu; Suse- 


b Batabani ba Manase; Asnlieri, 
98. 29-33. 


1 EBYOMUMIREMBE. 


mean amatur aa AAA AA AAA AAA aana arana a aaa aaa amana a wai ja 


ra, ne Beredi mutabaniwe, ne Ta- 
kasi mutabaniwe, ne Ereada muta- 
21 baniwe, ne Takasi mutabaniwe, ne 
Zabadi mutabaniwe, ne Susera mu- 
tabaniwe, ne Ezeri, ne Ereadi, aba- 
saja Abegasi abizalibwa munsi be- 
ba'ta, kubanga baserengeta okuba- 
22 'gyako ebisibo byabwe. Efulaimu 
kitabwe naknngubagira enaku nyi- 
ngi, bagandabe neba'ja okumukuba- 
23 giza. Naingira eri mukaziwe naba 
olubuto nazala omwana owobule- 
nzi, namutima erinyalye Beriya, 
kubanga abomunyumbaye balaba 
24 akabi. Ne muwalawe yali Seera, 
eyazimba Besnkoloni, ekya wansi 
25 nekyengulu, ne U'zenuseera. Ne 
Lefa ye yali mutabaniwe, ne Lese. 
fu, ne Tera mutabaniwe, ne Takani 
26 mutabaniwe; Ladani mutabaniwe, 
A'mikudi mutabaniwe, Erisama 
27 mutabaniwe; Nuni mutabaniwe, 
23 Yosuwa mutabaniwe. Nebifo bya- 
bwe byebalya era byebiberangamu 
bye bino; Beseri nebibuga byako, 
nebuvanjuba Naalani, nebugwanju- 
ba Gezeri, nebibuga byako; era ne 
Sekemu nebibuga byako, okutiika 
29 ku Aza nebibuga byako: nawali 
ensalo ezabana ba Manase Besu- 
seani nebibuga byako, Taanaki ne- 
bibuga byako, Megi'do nebibuga 
byako, Doli nebibuga byako. Omwo 
abana ba Yusufu mutabani wa Isi- 
raeri mwebaberanga. 
30 Batabani ba Aseri; Imuna. ne 
Isuva, ne Isuvi, ne Beriya, ne Sera 
31 mwanyinabwe. Ne batabani ba 
Beriya; Keberi, ne Malukieri, ye 
32 kitawe wa Biruzaisi. Keberi nā- 
zala Yafuleti, ne Somera, ne Kosa- 
33 mu, ne Suwa, mwanyinabwe. Ne 
batabani ba Yafuleti; Pasaki, ne 
Bimukali, ne Asuvasi. Abo be bä- 
34 na ba Yafuleti. Ne batabani ba 
Semeri: Aki, ne Loga, Yeku'ba, ne 
35 Alamu. Ne batabani ba Keremu 
mugandawe; Zofa, ne Imuna, ne 
36 Seresi, ne Amali. Batabani ba 
Zola; Suwa, ne Kaluneferi, ne 
37 Suali. ne Beri, ne Imula; Bezeri, 
ne Kodi, ne Sa'ma, ne Sirusa, ne 
38 Isulani, ne Beera. Ne batabani ba 
Yeseri; Yefune, Pisupa, ne Ala. 
39 Ne batabani ba U'la; Ala, ne Ka- 
40 'nieri, ne Liziya. Abo bona bili 
bana ba Aseri, emitwe gyenyumba 
za bajaja babwe, abasaja abazira 
abalonde abamanyi, aboluberyebe- 
rye mu bakulu. Nomuwendo gwa- 
bwe ogwabalibwa ngokuzalibwa 
kwabwe bwekwali, olwokukola o- 
mulimu ogwokulwana, gwali abasa- 
ja obukumi bubiri mu kakaga. 


8 Nes Benyamini nazila Bera omu- 
beryeberyewe, Asuberi owokubiri, 
2 ne Akala owokusatu; Noka owo- 





batabani ba Ekudi: gino gye mitwe 
(gyenyumba) za bajaja bābwe ezabo 
abali mu Geba, nebabatwala Ema- 
7 nakasi nga basibe: ne Naamani ne 
Akiya ne Gera nabatwala nga ba- 
8 sibe; nāzāla U'za ne Akikudi. Sa- 
kalaimu nazila abana mu nimiro 
ya Moabu bweyamala okubasindi- 
ka; Kusimu ne Baala be bali baka- 
9 zibe. Nazala mu Kodesi mukaziwe 
Yobabu, ne Zibiya, ne Mesa, ne 
10 Malukamu; ne Yeuzi, ne Sakiya, 
ne Miruma. Abo be bali bata 
nibe, emitwe (gyenyumba) za baja- 
11 ja bābwe. Nazala mu Kusimu 
12 Abitubu ne Erupaali. Ne batabani 
ba Erupaali; Eberi ne Misamu ne 
Semedi, eyazimba Ono ne Lodi, 
13 wamu nebibuga byako: ne Beriya 
ne Sema, emitwe (gyenyumba) za 
bajaja babwe ezabo ababeranga A- 
yaloni, abagoba abo abali Egasi; 
14,15 ne Akio, Sasaki, ne Yeremosi; ne 
16 Zebadiya, ne Aladi, ne Ederi; ne 
Mikaeri, ne Isupa, ne Yoka, bata- 
17 bani ba Beriya; ne Zebadiya, ne 
Mesu'lamu, ne Kizuki, ne Keberi; 
18 ne Isumerai, ne Izuliya, ne Yobabu, 
19 batabani ba Erupaali; ne Yakima, 
20 ne Zikuli, ne Zabudi; ne Erienai, 
21 ne Ziresai, ne Erieri; ne Adaya, 
ne Beraya, ne Simulasi, batabani 
22 ba Simei; ne Isupani, ne Eberi, ne 
23 Erieri; ne Abudoni, ne Zikuli, ne 
24 Kanani; ne Kananiya, ne Eraman, 
25 ne Anusosiya; ne Ifudeya, ne Pe- 
26 nueri, batabani ba Sasaki; ne Sa- 
muserai, ne Sekaliya, ne Asaliya ; 
27 ne Yaalesiya, ne Eriya, ne Zikuli, 
28 batabani ba Yerokamu. Abo be 
bali emitwe (gyenyumba) za bajaja 
bābwe okubuna emirembe gyābwe, 
, abasaja abakulun: abo baberanga 
29 mu Yerusalemi. Era kitawe wa 
Gibeoni naberanga “mu Gibeoni, 
(Yeyeri,) mukaziwe erinyalye Maa- 
30 ka: ne mutabaniwe omuberyeberye 
Abudoni, ne Zuli, ne Kisi, ne Baali, 
31 ne Nadabu; ne Gedoli, ne Akio, ne 
32 Zekeri. Mikulosi nazala Simea. 
Era nabo baberanga ne baganda 
babwe Eyerusalemi, okwolekera ba- 
33 ganda babwe. > Neri nazala Kisi; 
Kisi nazala Saulo; Saulo nazala 
Yonasani, ne Malukisuwa, ne “ Abi- 
34 nadabu, ne Esubaali. Era Meri- 
bubaali ye yali mutabani wa Yana- 
35 sani; Meribubaali nazila Mika. Ne 
batabani ba Mika; Pisoni, ne Me- 
36 reki, ne Talea, ne Akazi. Akazi 
nazala Yekoa'da; Yekoa'da nazala 
Alemesi, ne Azumavesi, ne Zimuli; 
37 Zimuli nazala Moza: ne Moza na- 





7. 218. 37. 


3 kuna, ne Lafa owokutano. Ne Be- 

ra yalina batabanibe, A dali, ne 
4 Gera, ne Abikudi; ne Abisuwa, ne 
5 Naamani, ne Akoa; ne Gera, ne 
6 Sefufani, ne Kulamu. Era bano be 


“1 Brom 
9. 35-38. 


1 EBYOMUMIREMBE. 


zala Binca; Lafa ye yali mutaba- 
niwe, Ereasa mutabaniwe, Azeri 


343 


14 ya Katonda. «Ne ku Balevi; Be- | 4 Nek. 11. 
maya mutabani wa Ka 'subu, mu- | 19714. 


8. 33—9. 29. 








38 mutabaniwe: Azeri nāzāla bataba- 


nibe mukaga, amanya gābwe gaga. | 


no; Azulikamu, Bokeru, ne Īsi- 
maeri, ne Sealiya, ne Obadiya, ne 
Kanani. Abo bona bāli batabani 

39 ba Azeri. Ne batabani ba Eseki 
mugandawe; Ulamu omuberyebe- 
ryewe, Yeusi owokubiri, ne Erife- 

40 reti owokunsatu. Ne batabani ba 
Ulamu nebaba basaja abamanyi a- 
bazira, abalasi, era bālina batabani 
babwe bangi, naba'zukulu, kikumi 
mwatano. Abo bona bali ku bata- 
bani ba Benyamini. 


Awo Isiraeri yena nebabalibwa 
ngokuzalibwa kwabwe bwekwali; 
era, laba, “ kwawandikibwa mu ki- 
tabo kya basekabaka ba Isiraeri: 
Yuda natwalibwa Ebabuloni nga 
2 basibe olwokusobya kwabwe. Awo 
abantu abisoka okubera mu bifo 
byabwe byebalya mu bibuga byabwe 
be bano, Tsiraeri, bakabona, Abale- 
3 vi, Nabanesinimu. Ne mu Yeru- 
salemi nemuberamu ku bana ba Yu- 
da, ne ku bana ba Benyamini, ne 
kn bana ba Efulaimu ne Manase; 
4 Usai mutabani wa A'mikudi, muta- 
bani wa Omuli, mutabani wa Imuli, 
mutabani wa Bani, owokubana ba 
5 Perezi mutabani wa Yuda. Ne 
ku Basiro; Asaya omuberyeberye, 
6 ne batabanibe. Ne ku batabani ba 
Zera ; Yeweri, ue baganda babwe, 
7 lukaga mu kyenda. Ne ku bataba- 
ni ba Benyamini; Sa'lu mutabani 
wa Mesu lamu, mutabani wa Ko- 
daviya, mutabani wa Ka'senuwa ; 
Bne Ibuneya mutabani wa Yeroka- 
mu, ne Era mutabani wa U 'zi, mu- 
tabani wa Mikuli, ne Mesu'lamu 
mutabani wa Sefatiya, mutabani wa 
9 Leweri, mutabani wa Ibuniya ; ne 
baganda babwe ngokuzalibwa kwā- 
bwe bwek wali, wenda mwatano mu 
mukaga. ja abo bona nga mi- 
twe gya (nyumba) za bajaja bābwe, 
ngenyumba za bajaja babwe bwezali. 


9 


tabani wa Azulikamu, mutabani 
wa Kasabiya owokubatabani ba 
15 Merali: ne Bakuba'kali, Keresi, 
ne Galali, ne Ma'taniya mutabani 
wa Mika, mutabani wa Zikuli, mu- 
16 tabani wa Asafu; ne Obadiya mu- 
tabani wa Semaya, mutabani wa 
Galali, mutabani wa Yedusuni, ne 
Berekiya mutabani wa Asa, muta- 
bani wa Erukana, eyaberanga mu 
17 byalo Ebyabanetofi. Naba'gazi ; 
Sa'lumu, ne A'kubu, ne Talumoni, 
ne Akimani, ne baganda babwe: 
18 Sa'lumu ye yali omukulu; e'da 
(abalindiriranga) mu “mulyango 
gwa kabaka ebuvanjuba; be bali 
aba'gazi abolusisira Iwabana ba Le- 
19 vi. Ne Sa'lumu mutabani wa Ko- |. 
le, mutabani wa Ebiasafu, muta- 
bani wa Kola, ne bagandabe abo- 
munyumba ya kitawe, Abakola, be 
balabirira omulimu ogwokuwereza, 
aba'gazi benzi'gi zewema: ne ba- 
jaja babwe be babanga abakula bo- 
lusisira Iwa Mukama, aba'gazi bo- 
20 mulyango; ne Finekasi mutabani 
wa Ereazali ye yabanga omukulu 
wabwe mu biro ebye'da, (era) Mu- 
21 kama yabanga naye. Zekaliya mu- 
tabani wa Meseremiya ya yali omu- 
'gazi owokulu'gi Iwewema eyokusi- 
22 sinkanirāngamu. Abo bona abalo- 
ndebwa okuba aba'gazi ku nzi'gi 
bili ebikumi bibiri mu kumi mu ba- 
biri. Abo babalibwa ngokuzalibwa 
kwabwe bwekwali mu byalo bya- 
bwe, Daudi ne Samuwiri na'bi be- 
bayawulira omulimu gwabwe ogwa- 
23 tekebwawo. Awo bo nabana ba- 
bwe nebaba nomulimu ogwokulabi- 
rira enzi'gi zenyumba ya Mukama, 
enyumba eyewema, mu bisanja. 
24 Aba'gazi baberanga ku njui enya, 
ebuvanjuba nebugwanjuba nobuki- 
ka obwa kono nobukika obwadyo. 
25 Ne baganda babwe /mu byalo bya- 
bwe bali ba ku'janga 7 nga waisewo 
enaku musinvu buli kisera okubera 
26 awamu nabo: kubanga aba'gazi 


oek |10 Ne ku bakabona; Yedaya, ne abana abasinga obukulu, Abalevi, 
‘Nek. 11. | 11 Yekoyalibu, Yakini; ne c Azaliya balina omulimu ogwatekebwawo, 
= Bera- mutabani wa Kirukiya, mutabani nga be bakulu benju era abamawa- 


27 nika mu nyumba ya Katonda. Ne- 
basula okwetolola enyumba ya Ka- 
tonda, kubanga be bakwasibwa o- 
mulimu ogwokugikuma, nokugi'gu- 
lawo buli nkya nga gwe mulimu 

28 gwabwe. Era abamu kubo neba- 
kwasibwa ebintu ebiwereza okubi- 
kuma; kubanga bwebyaingizibwa- 
nga nebibalibwanga, era bwebyafu- 

29 lumizibwanga nebibalibwanga. Era 
abamu kubo nebalagirwa ebikoza 


wa Mesu'lamu, mutabani wa Zado- 
ki, mutabani wa Merayosi, mutaba- 
ni wa Akitubu, omukulu wenyumba 
12 ya Katonda; ne Adaya mutabani 
wa Yerokamu, mutabani wa Pasu- 
kuli, mutabani wa Malukiya, ne 
Maasai mutabani wa Adieri, muta- 
bani wa Yazera, mutabani wa Me- 
su lamu, mutabani wa Mesiremisi, 
13 mutabani wa I meri; ne baganda 
babwe emitwe gyenyumba za baja- 


ja bibwe, lukumi mu lusānvu mu- 
nkaga; abasaja abainziza dala omu- 
limu ogwokuwereza mu nyumba 


emirimu nebintu byona ebyomuwa- 
- tukuvu, nobu'ta obulūngi, nomwe- 
nge, namafuta, nomugavu, nebya- 








1 EBYOMUMIREMBE. 


30 kalosa. Era abamu ku bana ba 
bakabona nebalongosanga kalifuwa 
31 owebyakalosa. Ne Ma'tisiya, omu 
ku Balevi, omuberyeberye wa Sa- 
'lumu Omukola, ye yalina omulimu 

ogwatekebwawo ogwokulabirira e- 

byo ebyasikirwānga mu mūmbiro. 
329 Era abamu ku baganda babwe ku 

bana ba Babakokasi be balabirira- 
nga emigati egyokulaga, okugiro- 
33 ngosanga buli sabiti. Era bano be 

í baimbi, emitwe (gyenyumba) za 

bajaja babwe Ezabalevi, (abasula) 

munju (era) abasonyibwa (okuwere- 

za okulala): kubanga bakolanga 

omulimu gwabwe kemisana nekiro. 
84 Abo be bali emitwe (gyenyumba) za 
bajaja babwe Ezabalevi, okubuna 
emirembe gyabwe, abasaja abasinga 
obukulu : abo baberanga Eyerusa- 
lemi. 

l Ne kitawe wa Gibeoni nabera- 
nga mu Gibeoni, Yeyeri, mukaziwe 
36 erinyalye Maaka : ne mutabaniwe 

omuberyeberye Abudoni, ne Zuli, 

ne Kisi, ne Baali, ne Neri, ne Na. 
37 dabu; ne Gedoli, ne Akio, ne Ze- 
38 kaliya, ne Mikulosi. Mikulosi na- 
zala Simeamu. Era nabo nebabe- 
ranga ne baganda babwe Eyerusa- 
lemi, nga bolekera baganda babwe. 
39m Neri nazala Kisi; Kisi nazala 

Saulo; Saulo nazala Yonasani, ne 

Malukisuwa, ne Abinadabu, ne Esu- 
40 baali. Ne Meribubaali ye yali mu- 

tabani wa Yonasani; Meribubaali 
41 nazala Mika. Ne batabani ba Mi- 

ka; Pisoni, ne Mereki, no Talea, (ne 
42 Akazi). Akazi nazala Yala; Yala 
nazala Alemesi, ne Azumavesi, ne 
49 Zimuli; Zimuli nazala Moza; Mo- 
za nazala Binea; ne Lefaya muta- 
baniwe, Ereasa mutabaniwe, Azeri 
41 mutabaniwe: Azeri nazala bataba- 
nibe mukaga, amanya gabwe gaga- 
no; Azulikamu, Bokeru, ne Isi- 
maeri, ne Sealiya, ne Obadiya, ne 

Aan abo be bali batabani ba 

zeri. 


35 


1 Awo dAbafirisuti nebalwana ne 
Isiraeri : abasaja ba Isiraeri ne- 
ba'dnka Abafirisuti nebagwa nga 
2 ba'ti'dwa ku lusozi Giruboa. Aba- 
firisuti nebacoca Saulo ne batabani- 
be; Abafirisuti neba'ta Yonasani, 
ne Abinadabu, ne Malukisuwa, ba- 
3 tabani ba Saulo. Awo olntalo ne- 
ruba bubi Sanlo, abalasi nebamu- 
tūkako; neyeralikirira olwabalasi. 
4 Awo Saulo nagamba oyo eyatwala- 
nga Corwen ie nti Sowola 
ekitalakyo onfumitire dala nakyo; 
abatali bakomale abo baleme oku'ja 
nebanswāza. Naye eyatwālānga 
ebyokulwanyisabye nāgāna ; kuba- 
nga yatya nyo. Saulo kyeyava a'di- 

5 ra ekitalakye nākigwako. Awo eya- 


twalanga ebyokulwanyisabye bwe- 
yalaba Saulo ngafu'de, era naye na- 
6 gwa ku kitalakye nafa. Saulo nafa 
bwatyo ne batabanibe honsatule ; 
b nabomunyumbaye bona nebafira 


7 wamu. Awo abasaja bona aba Isi |3 


raeri abali mu kiwonvu bwebalaba 
nga ba'duse, era nga Saulo ne bata- 
banibe bafu'de, nebaleka ebibuga 
byabwe neba'duka; Abafirisuti ne- 
ba'ja nebabiberamu. 

8 Awo olwatuka olwokubiri, Abafi- 
risuti bweba'ja okwambula aba 'ti- 
"dwa, nebasanga Saulo ne batabani- 
be nga bagu'de ku lusozi Giruboa. 

9 Nebamwambula, neba'dira omutwe- 
gwe nebyokulwānyisabye, nebatu- 
ma munsi Yabafirisuti enjui zo- 
na, okutwala ebigambo ebyo eri ebi- 

10 fananyi byabwe, neri abantu. Ne- 
bateka ebyokulwanyisabye mu sabo 
lya bakatonda bābwe, nebasimba 
omutwegwe mu sabo lya Dagoni. 

11 Awo Abeyabesugireadi bona bweba- 
wulira byona Abafirisuti byebakoze 

12 Baulo, abazira bona nebagolokoka 
neba BYAYO omulāmbo gwa Saulo 
nemirambo gya batabanibe, nebagi- 
reta Eyabesi, nebazika amagūmba 
gābwe wansi č womwera Eyabesi, 

13 nebasibira enaku musānvu. Bwa- 
tyo Saulo nafa olwokusobyakwe 
kweyasobya Mukama, olwekigambo 
kya Mukama kyatikwata; era ku- 
banga JARE NA eri eyaliko omuzi- 
mu, okumubilizamu, natalagulwa 
eri Mukama: kyeyava amu'ta, na- 
kyusa obwakabaka eri Daudi mu- 
tabani wa Yese. 


1 Awo 4 Abaisiraeri bona nebaku- 
ng'anira eri Daudi “Ekebuloni, 
nga bogera nti Laba, tuli ba ku 

2 magumbago na mubirigwo. Mnu bi- 
ro ebye'da Saulo bweyali nga ye ka- 
baka, 'gwe wafulumyanga noingiza 
Isiraeri: Mukama Katondawo nä- 
kugamba nti 'Gwolirūnda abantu 
bange Isiraeri, era 'gwoliba omula- 

3 ngira wabantu bange Isiraeri. Awo 
abaka'de bona aba Isiraeri neba'ja 
eri kabaka Ekebuloni ; Daudi nala- 
gana nabo endagano Ekebuloni mu 
maso ga Mukama; nebafuka ku 
Daudi amafuta okuba kabaka wa Isi- 
raeri, "ngekigambo kya Mukama 
bwekyali mu mukono gwa Samuwi- 

4ri. Awo Daudi ne Isiraeri yena 
nebagenda Eyerusalemi [ye Yebu- 
a era Abayebusi, be Papan 

5 bali eyo. Awo Abayebusi nebaga- 
mba Daadi nti To'ja kuingira muno. 
Naye Daudi namenya ekigo kye Sa- 
yuni; ekyo kye kibuga kya Daudi. 

6 Daudi nayogera nti Buli anasoka 
okugoba Abayebusi yaliba omukulu 
era omwāmi. Awo Yoabu mutaba- 
ni wa Zeruiya nasoka okulinya, 





9. 30—11. 6. 


b 1 Sam. 
1. 6 


4 2g9am.5. 
1-8, 6-10. 


b ) 8am. 
16 1, 3, 12, 
nN 


11. 7—12. 2. 





“tam. 5. 
8. 


t 1 Sam. 
17. ).a E. 
fesuda- 
'mimu. 


7 c nafüka mukulu. Daudi nabera mu 
kigo; kyebava bakiita ekibuga kya 
8 Daudi. Nazimba ekibuga enjui zo- 
na, okuva Emiro nenjuizona: Yoa- 
ba nadabiriza ebitūndu byekibuga 


9 ebyasigalawo. Daudi neyeyonge- 
rayougeranga okuba omukulu; ku- 
banga Mukama owe'gye ngali naye. 

10 Era “ bano be basinga obukulu 
mu bazira Daudi beyalina, aberaga 
nga ba mänyi eri ye mu bwakaba- 
kabwe wamu ne e yena, o- 
kumufula kabaka, ngekigambo kya 
Mukama bwekyali ekya Isiraeri. 

11 Era guno gwe muwendo gwabainä. 
nyi Daudi beyalina: Yasobeamu, 
omwāna Womukakumoni, omukulu 
wabo amakumi asatu : yaimusa e- 
'fumulye okulwana nebikumi bisa- 

12 tu uāba'ta omnlindi gumu. No- 
luvanyuma lwoyo Ereazali mnta- 
bani wa Dodo, Omwakoa, owoku- 

13 basaja abamanyi abasatu. Oyo 
yali wamu ne Daudi ¢ kKpasuda' mi. 
mu, era Abafirisuti nebakung'anira 
eyo okulwana, awali omusiri ogwa 
sayiri; abantu neba'duka mu maso 

14 Gabafirisuti. Nebaimirira wakati 
mu nimiro nebagulwanirira, neba- 
'ta Abafirisuti; Mukama nabalo- 

15 kola nokuwangula okukulu. Awo 
abasatu ku bakulu amakumi asatu 
nebaserengeta eri olwazi eri Daudi, 
mn mpuku ya Adu'lamu; e'gye Lya- 
bafirisuti nga basisi'de mu kiwo- 

16 nvu Lefaimu. Era Daudi yali ali 
ku ki dukiro mu biro ebyo, Nabafi- 
risuti abomukigo nga bali mu Besi- 

17 rekemu. Daudi neyegomba nayo- 
gera nti Singa waba'dewo ana- 
'ny wesa amazi agomulu'zi Olwebe- 
sirekemu, oluliranye omulyango! 

18 Awo abo abasatu nebawaguza mu- 
'gye Lyabafirisuti, nebasena ama zi 
mulu'zi Olwebesirekemu olwalirana 
omulyango, nebagatwala nebagale- 
tera Daudi: naye Daudi nata'kiriza 


kunywako, naye nagafuka eri Mu-. 


19 kama, nayogera nti Katonda wange 
akidize eri gyendi 'nze okukola 
bwentyo: 'nywe omusai gwabasaja 
bano abavu'de mu bulamu bwa- 
bwe? kubanga bagalese nga bavu- 
'de mu bulamu bwabwe. Kyeyava 
agana okuganywa. Ebyo abasaja 
abo abaminyi abasatu byebakola. 

20 Era Abisai muganda wa Yoabu ye 
yali omukulu wabasatu: kubanga 
yamo e'fumulye okulwana nebi- 

mi bisatu naba'ta, nayatikirira 

21 ku basatu. Kwabo abasatu yali ne- 
kitibwa okusinga ababiri, nafuka 
omukulu wabwe: naye natenkana 

22 abasatu (aboluberyeberye). Benaya 
mutabani wa Yekoyada omwana 
womuzira Owekabuzeeri, eyali ako- 
ze ebyamanyi, oyo na'ta (batabani 
ba) Alieri, owa Moabu bombi: era 


1 EBYOMUMIREMBE. 


naserengeta na ta empologoina wa- 
kati mun bunya mu biro ebyomuzira. 
23 Era na'ta Omumisiri, omusaja omu- 
wanvyu enyo, obuwanvubwe emiko- 
no etano; era Omumisiri yali aku- 
'te mu ngaloze e'fumu eryali ngo- 
muti ogulukirwako engoye; yase- 
rengeta gyali ngalina omu'go, na- 
sika efumu nali'gya mu mukono 
Gwomumnisiri, namu'ta ne'fumulye 
24 ye. Ebyo Benaya mutabani wa 
Yekoyada byeyakola, nayatikirira 
ku basaja aho abamanyi abasatu. 
25 Laba, yali nekitibwa okusinga abo 
amakumi asatu, naye natenkana 
abasatu (aboluberyeberye): Daudi 
namufula omukulu wabambowabe. 
26 Eraabasajaabamanyiabomu'gye; 
Asakeri muganda wa Yoabu, Eru- 
kanani mutabani wa Dodo Owebesi- 
27 rekemu; Sa mosi Omukaloli, Kere- 
28 zi Omuperoni; Ira mutabani wa I- 
'kesi Omutekoa, Abiezeri Omwana- 
29 sosi; Si'bekai Omukusasi, Irai O- 
30 mwakoa; Makalai Omunetofa, Ke- 
redi mutabani wa Baana Omuneto- 
31 fa; Isai mutabani wa Libai Owegi- 
bea owokubana ba Benyamini, Be- 
32 naya Omupirasoni; Kulai owoku.- 
bu'ga Obwegaasi, Abieri Omwalu- 
33 ba; Azumavesi Omubakalumi, Eria. 
34 ba Omusaaluboni; batabani ba Ka- 
semu Omugizoni, Yonasani mnta- 
35 bani wa Sage Omukalali; Akiamu 
mutabani wa Sakali Omukalali, Eri- 
36 fali mutabani wa Uli; Keferi Omu- 
37 mekera, Akiya Omnuperoni ; Kezulo 
Omukalumeri, Naalai mutabani wa 
38 Ezubai; Yoeri muganda wa Nasani, 
39 Mibukali mutabani wa Kaguli ; Ze- 
reki Omwamoni, Nakalai Omubee- 
rosi, eyatwaliranga Yoabu mutabani 
40 wa Zerniya ebyokulwānyisabye; Ira 
41 Omuisuh, Galebu Omnisuli ; Uliya 
Omukiti, Zabadi mutabani wa Aku- 
42 lai; Adina mntabani wa Siza Omu- 
leubeni, omwami owomu Baleubeni, 
43 namakumi asatu wamu naye; Ka- 
yani mutabani wa Maaka, ne Yosa- 
44 fati Omumisuni; U'ziya Omwasu- 
talosi, Sama ne Yeyeri batabani ba 
45 Kosamu Omwaloeri; Yediyaeri mu- 
tabani wa Simuli, ne Yoka muga- 
46 ndawe, Omutizi; Erieri Omumaka- 
vi, ne Yeribai, ne Yosaviya, bataba- 
ni ba Erunaamu, ne Isuma Omnu- 
47 moabu ; Erieri ne Obedi ne Yaasieri 


Omumezoba. 
1 9 Era abano be ba'ja eri Dandi E- 
zikulagi ngakyekwese olwa Sau- 
lo mutabani wa Kisi: era bābānga 
mu basaja abanmanyi abamuberanga 
2 okulwana. Bakwatanga emitego, 
era bainza okuviimula amainja no- 
kulasa obusale ku mutego nomuko- 
no ogwadyo era nogwa kono; bali 





a 1 Sam. 
27. 1-6. 





346 


4? Sam. 
17. 8. 


“1 Bam. 
29. 2-9. 


1 EBYOMUMIREMBE. 
ba ku baganda ba Saulo, ba Benya- 


3 mini. Akiezeri ye yali omukulu, 
Yoasi namu'dirira, batabani ba Se- 
maa Omugibea; ne Yezieri ne Pere- 
ti, batabani ba Azumavesi; ne Be- 

4 raka, ne Yeku Omwanasosi; ne Isu- 
maya Omugibeoni, omusaja owama- 
nyi mwabo amakumi asatu, era o- 
mukulu wamakumi asatu; Yeremi- 
ya, ne Yakazieri, ne Yokanani, ne 

5 Yozabadi Omugederi; Eruzai ne 
Yerimosi, ne Bealiya ne Semaliya, 

6 ne Sefatiya Omukalufu; Erukana 
ne T'siya ne Azaleri ne Yoezeri ne 

7 Yasobeamu, Abakola; ne Yoera ne 
Zebadiya, batabani ba Yerokamu 

8 Owegedoli. Ne ku Bagadi nekwe- 
yawula abagoberera Daudi ku ki- 
'dukiro mu 'dungu abasaja abama- 
nyi abazira, abasaja abaigirizibwa 
okulwana, abainza okukwata enga- 
bo ne'fumu; amaso gabwe nga ga- 
fanana amaso gempologoma, era a- 
bembiro ngempewo eziri ku nsozi ; 

9 Ezeri omukulu, Obadiya owokubiri, 

10 Eriabu owokusatu; Misuma'na o- 
11 wokuna, Yeremiya owokutāno; A- 
'tai owomukaga, Erieri owomusa- 
12 nvu; Yokanani owomunāna, Eru- 
13 zabadi owomwenda ; Yeremiya o- 
wekumi, Makuba'nai owekumi no- 
14 mu. Abo abokubāna ba Gadi be 
bali abakulu be'gye; omuto nga ye- 
nkana ekikumi, nomukulu nga ye- 
15 nkana olukumi. Abo be bāsomoka 
Yolndani mu mwezi ogwoluberye- 
berye, nga gumaze okwānjala ku 
"tale Iyagwo gwona; nebagoba abo 
bona abomubiwonvu, ebuvanjuba 
16 era nebugwenjuba. Awo ku bana 
ba Benyamini ne Yuda neku'ja mu 
17 ki'dukiro eri Daudi. Daudi nafulu. 
ma okubasisiukana, na'damu naba. 
gamba nti Obanga mu'ze gyendi 
mirembe okumbera, omutima gwa- 
nge gunega'ta na'mwe: naye oba- 
nga (mu'ze) okundyamu olukwe eri 
abalabe bange, nga temuli kabi mu 
mikono gyange, Katonda wa bajaja 
18 ba'fe akitunnlire, akinenye. Awo 
omwoyo lekan baran gu'ja ku è Ama- 
sai, eyali omukulu wabo amakumi 
asatn, (nāyogera nti) Tuli babo, 
Daudi, era tuli kululwo, 'gwe muta- 
bani wa Yese: emirembe, emirembe 
gibe gyoli, era emirembe gibe eri 
abo abakubera; kubanga Katonda- 
wo akubera. Awo Daudi nabiniriza, 
19 nābafūla abami bekitongole. Era 
ne ku Manase nekusenguka abamu 
nebasenga Daudi, ¢ bweya'ja awa- 
mu Nabafirisuti okutabila Saulo, 
naye nebatababera : kubanga aba- 
kiungu Babafirisuti bwebāmala oku- 
tesa nebamugoba, nga bogera nti 
Anasenga mukamawe Saulo naleta 
20 akabi ku mitwe gya'fe. Bweyali 
ngagenda Ezikulagi, nekumusenga 


AAA AAA AAA aaa a a AA Aa a AAA aaa aa aaa a aaa aaa aa kaka EE e ea e a da A Nan am aa Ana AA r 


ku Manase Aduna ne Yozabadi ne 
Yediyaeri ne Mikaeri ne Yozaba- 
di ne Eriku ne Ziresai, abami 

21 benkumi aba Manase. Nebabera 
Daudi okulwana “nekibina ekyaba- 
kwekwesi: kubanga bona bāli ba- 
saja ba manyi abazira, era nga bāmi 

22 abomu'gye. Kubanga buli lunaku 
neba'ja eri Daudi okumubera, oku- 
tusa |webafuka e'gye 'dene, erifana- 
na e'gye lya Katonda. 

23 Era gino gye miwendo gyemitwe 
gyabo abakwata ebyokulwanyisa o- 
kulwana, “ aba'ja eri Daudi Ekebn- 
loni, okukyusa obwakabaka bwa 
Saulo eri ye, ngekigambo kya Mu- 

24 kama bwekyali. Abana ba Yuda a- 
bikwatanga engabo ne'fumu bali 
kakāga mulunana abakwata ebyoku- 

25 Iwanyisa okulwana. Ku bana ba 
Bimeoni abasaja abamanyi abazira 


12. 3-38. 


“9 Sam. 2 
3,4; 51. 


26 okulwana, kasanvu mu kikumi. Ne | 


ku bana ba Levi, enkumi nya mu 
27 lukaga. Era Yekoyada ye yali o- 
mukulembezi (wenyumba ya) Aloni, 
era newaba wamu naye enkumi s8- 
28 tu mu lusanvu; ne Zadoki, omule- 
nzi owamanyi omuzira, ne ku nyu- 
mba ya kitāwe, abami amakumi a- 
29 biri mu babiri. Ne ku bana ba 
Benyamini, haganda ba Saulo, e- 
nkumi satn: kubanga okutūsa ku 
biro ebyo abasinga obungi bali ba- 
nywere'de ku nyumba ya Saulo. 
30 Ne ka bana ba Efulaimu, obukumi 
bubiri mwolunana, abasaja abami- 
nyi abazira, abasaja abayatikirira 
31 mu nyumba za bajaja babwe. Ne 
ku kitundu kyekika kya Manase, ka- 
kumi mu kanana, abayatulwa ama- 
nya gabwe oku'ja okufūla Daudi 
32 kabaka. Ne ku bana ba Isakali, 
abasaja abategera ebiro bwebyali, 
okumanya ebigwani'de Isiraeri 0- 
kukola ; emitwe gyabwe gyali ebi- 
kumi bibiri ; ne baganda babwe bo- 
na bagonderanga okulagira kwa- 
33 bwe. Ku Zebuluni abo abainza o- 
kutabala mu'gye, abainza okusimba 
enyiriri, nebyokulwanyisa ebyenge- 
ri zona, obukumi butano; era abai- 
nza okusimba (enyiriri,) 'so abatali 
34 ba mitima ebiri. Ne ku Nafutali, 
abami lukumi, era wamu nabo aba- 
lina engabo ne'fumu, obukumi bu- 
35 satu mu kasanyu. Ne ku Badani 
abainza okusimba enyiriri, obukumi 
36 bubiri mu kanana mu lukaga. Ne 
ku Aseri, abainza okutabala mu'gye, 
abainza okurimba enyiriri, obukumi 
37 buna. Nemitala wa Yoludani, ku 
Baleubeni Nabagadi ne ku kitunda 
kyekika kya Manase, nga balina e- 
byokulwanyisa ebyengeri zona olwo- 
lutalo, kasirivu mwobukumi bubiri. 
38 Abo bona, abasaja abalwanyi, abāi- 
nza okusimba enyiriri, neba'ja no- 
mutima ogwatūkirira Ekebuloni, o- 





12 39—15. 1. 


kufüla Daudi kabaka wa Isiraeri 
yens : era Nabaisiraeri abalala bona 
alina omutima gumu okufula Dan- 
89 di kabaka. Awo nebamalayo wamu 
ne Daudi enaku satu nga balya era 
nga banywa: kubanga baganda ba- 
40 bwe bali babategeke'de. Era nate 
abo ababali okumpi, okutūka ku 
Isakali ne Zebuluni ne Nafutali, ne- 
baleta emigāti ku ndogoi ne ku 
ng'amira ne ku nyumbu ne kunte, 
ebyokulya ebyobu'ta nebitole ebye- 
tini nebirimba ebyezabibu enkalu 
nomwenge namafuta nente nendiga 
nyingi: kubanga mu Isiraeri nga 
mulimu esanyu. 


1 Awo Dandi natesa nabami be- 
nkumi nabebikumi, buli mukulu. 

2 Daudi nagamba ekung'aniro lyona 
erya Isiraeri nti Obanga musima 
bwemutyo, era obanga kivu'de eri 
Mukama Katonda waf'fe, tutume 
wona wona eri baganda ba'fe aba- 
siga'dewo munsi yona eya Isiraeri, 
bakabona Nabalevi bebali nabo mu 
bibuga byabwe, ebiriko ebyalo, ba- 
3 kung'anire gyetuli: a tukomyewo 
etuli esanduko ya Katonda wa- 
'fe: kubanga è tetwagyebiizingako 
kigambo mu mirembe gya Saulo. 
4 Ekung'aniro lyona nebogera nga 
banikola bwebatyo: kubanga eki- 
ambo kyali kirungi mu maso ga- 

5 bantu bona. Awo “Daudi naku- 
anya Isiraeri yena, okuva ku Si- 

koli (aka'ga) Akemisiri okutika a- 
waingirirwa Ekamasi, oknleta esa- 
nduko ya Katonda nga bagi'gya 
64 Ekiriasuyealimu, “Dandi naya: 
mbuka ne Isiraeri yena Ebaala, (ye) 
Kiriasuyealimu, ekya Yuda, okuki- 
mayo esanduko ya Katonda, Mu- 
kama atūla ku bakerubi, aitibwa 
7 Erinya lye nyini. Nebasitulira e- 
sanduko ya Katonda ku 'gali erigya, 
(nebagi'gya) mu nyumba ya Abina. 
“dabu: U'za ne Akio nebagoba e'ga- 
8 li. Daudi ne Isiraeri yena nebaza- 
nyira mu maso ga Katonda nama- 
nyi gibwe gona: nga baimba era 
nga bakuba eninga nentongêli, ne- 

9 bitasa nebisala, namakondere. Awo 
bwebatiika ku gūliro lya / Kidoni, 
U'za nagolola omukonogwe oku- 
kwata esanduko; kubanga ente ze- 
10 sita'de. Obusinga bwa Mukama 
nebubiibiikira U 'za, namu'ta, kuba- 
nga yagolola omukonogwe ku sa- 
ndiko: nafira eyo mu maso ga Ka- 
11 tonda. Daudi nanyiga kubanga 
Mukama ngawamatuki'de U'za: 
naita ekifo ekyo Perezu'za, ne lero. 
12 Daudi natya Katonda ku lunaku 
olwo, ngayogera nti Nakomyawo 
ntya esanduko ya Katonda e'ka 
13ewange? Awo Daudi nata'julula 
sanduko okugireta gyali mu kibuga 


/ 28am. 6. 
6 s Nako- 





1 EBYOMUMIREMBE. 


kya Daudi, naye nagikyamya mu | 


nyumba ya Obededomu Omugi ti. 
14 Esanduko ya Katonda nemala e- 
myezi esatu ngeri naba Obededomu 
mu nyumbaye: Mukama 7 nawa 


omukisa enyumba ya Obededomu | £ 


ne byona byeyalina. 
1 4 aKirAMU kabaka Wetulo natu- 
ma ababaka eri Daudi nemivule 
nabazimbi bamainja nababa zi, o- 

2 kumuzimbira enyumba. Daudi nā- 
tegera nga Mukama amunyweze za 
okuba kabaka wa Isiraeri, kubanga 
obwakabakabwe bwagulumizibwa 

—wa'gulu, olwabantube Isiraeri. 

3 Awo Daudi neyeyongera okuwasa 
abakazi Eyerusalemi : Daudi neye- 
yongera okuzäla abana abobulenzi 

4 nabobuwala. Ern bgano ge manya 

abana beyazalira Eyerusalemi; 
'mua ne Sobabu, Nasani ne Sule- 

5 mani; ne Ibukali ne Erisua ne Eru- 

6 pereti; ne Noga ne Nefegi ne Ya- 

7 fiya; ne Erisama ne Beeriada ne 
Erifereti. 

8 Awo Abafirisuti bwebawulira Dau- 
di ngafuki'dwako amafuta okuba 
kabaka wa Isiraeri yena, Abafirisu- 
ti bona nebimbuka okunonya Dau- 
di: Daudi nakiwulira, “nabatabala. 

9 Era Abafirisuti bali ba'ze nebazinda 

10 ekiwonvu Lefaimu. Daudi nabuza 
Katonda ngayogera nti Ntabale 
Abafirisuti? era onobagabula mu 
mukono gwange? Mukama namu- 
gamba nti Tabala ; kubanga ndiba- 

11 gabula mu mukonogwo. Awo ne- 
batabala Ebaaluperazimu, Daudi 
nabakubira eyo g Daudi nayogera 
nti Katonda amenye abalabe bange 
nomukono gwange, ngamazi bwe- 
gamenya. Ekifo ekyo kyebava ba- 

12 kitūma erinya Baaluperazimu. Ne- 
baleka eyo bakatonda babwe ; Dau- 
di nalagira 4 nebabokya omuliro. 

13 Abafirisuti nebazinda ekiwonvu na- 

14 te olwokubiri. Daudi nabuza nate 
Katonda ; Katonda namugamba nti 
Totabala okubagoberera : kyūka 0. 
baveko, obatūkeko ngabafuluma 

15 mu maso gemitugunda. Awo olu- 
natuka bwonowulira e'dobozi eryo- 
kutambula ku masānso gemitugu- 
nda, nolyoka otabala: kubanga 
Katonda ataba'de okukukulembera 

16 okukuba e'gye Eryabafirisuti. Dau- 
di nakola nga Katonda bweyamnula- 
gira : nebakuba e'gye Eryabafirisu- 
ti okuva ¢ Egibeoni okutuka Egeze- 

17 ri. Etutumo lya Daudi neribuna 
ensi zona; Mukama naleta / enti- 


saye ku mawānga gona. 
1 5 Awo (Daudi) neyezimbira enyu- 
mba mu kibnga kya Daudi; nā- 
tegekera esanduko ya Katonda eki- 





s 28am. b. 
11-28. 


d 2 Nam. b. 
21. 











w 


LA 
“< 


8 


F 
= 
8 


w8 
4 
Q 


p 


Pmp a 
B 


£ 





2 fo, 4 nāgikubira ewema. Awo Dan- 
di nayogera nti Si kirūngi omuntu 


1 EBYOMUMIREMBE. 


Eriabu, ne Maaseya, ne Benaya, 
nga balina entongoli r Ezekyala- 


yena okusitula èesanduko ya Ka- | 21 mosi; ne Ma'tisiya, ne Erifereku, 


tonda wabula Abalevi: kubanga . 
abo Mukama beyalonda okusitulä- | 


nga esanduko ya Katonda, noku- 
3 muwerezanga enaku zona. Awo 


Daudi “nakung'anya Isiraeri yena | 
Eyerusalemi, okulinyisa esanduko , 2 
ya Mukama mu kifo kyayo kyeyali ; 23 nga mutegeva. 


4 agitegeke'de. Dandi nakung'anya 
5 batabani ba Aloni Nabalevi: ku 
batabani ba ¢ Kokasi; Ulieri omu- 
kulu, ne bagandabe kikumi mwa- 
6 biri: ku batabani ba Merali; Asaya 
omukulu, ne bagandabe ebikumi 
7 bibiri mwabiri: ku batabani ba Ge- 
rusomu ; Yoeri omukulu, ne baga- 
8 ndabe kikumi mwasatu: ku bata- 
bani ba “ Erizafani; Semaya omu- 
kulu, ne bagandabe ebikumi bibiri: 
9 ku batabani ba /Kebuloni; Erieri 
omukulu, ne bagandabe kināna: 
10 ku batabani ba U'zieri; A'minada- 
bu omukulu, ne bagandabe kikumi 
ll mu kumi nababiri. Daudi niita 
yZadoki ne #Abiasali bakabona, 
Nabalevi, Ulieri ne Asaya ne Yoeri, 
Semaya ne Erieri ne A'minadabu, 
12 näbagamba nti 'Mwe muli mitwe 
gye (nyumba za) bajaja bābwe Eza- 
balevi: mwetukuze, 'mwe era ne 
baganda ba'mwe, mulyoke mulinyi- 
se esanduko ya Mukama Katonda 
wa Isiraeri mu (kifo) kyengitegeke- 
13 de. £Kubanga temwasoka (kugisi- 
tula), Mukama Katonda wa'fe kye- 
yava atuwamatukira, kubanga te- 
twamunonya ngekiragiro bwekyali. 
14 Awo bakabona Nabalevi nebetuku- 
za okulinyisa @anduko ya Mukama 
15 Katonda wa Isiraeri. Abana Ba- 
balevi nebasitulira esanduko ya 
Katonda kn bibegabega byābwe 
l nemisituliro gyako nga ™ Mnsa 
bweyalagira ngekigambo kya Mu. 
16 kama bwekyali. Daudi nagamba 
Abalevi abakulu okulênda baganda 
babwe abaimbi, nga balina ebivuga, 
entongoli nenanga nebitisa, nga 
babikuba era nga baimusa e'dobozi 
17 nesanyu. Awo Abalevi nebalonda 
R Kemani mutabani wa Yoeri; ne 
kn bagandabe, ° Asafu mutabani 
wa Berekiya; ne ku batabani ba 
Merali baganda babwe, P Esani mu- 
18 tabani wa Kusaya ; era wamu nabo 
baganda bābwe abomutindo ogwo- 
kubiri, Zekaliya, Beni. ne Yaazieri, 
ne Semiramosi, ne Yekieri, ne U'ni, 
Eriabu, ne Benaya, ne Maaseya, 
ne Ma 'tisiya, ne Erifereku, ne Mi- 
kuneya, ne Obededomu, ne Yeyeri, 
19 aba'gazi. Awo abaimbi, Kemani, 
Asafu, ne Esani, (nebalondebwa,) 
nga balina ebitisa ebyebikomo oku- 
20 vuga; Zekaliya, ne Azieri, ne Se- 
miramosi, ne Yekieri, ne U'ni, ne 


24 nduko. 


27 sanvu. 


2 maso ga Katonda. 





ne Mikuneya, ne Obededomu, ne 


Yeyeri, ne Azaziya, nga balina ena- 
nga ë Ezekiseminisi, ezokuletereza- 
nga. Ne Kenaniya omuknlu Wa- 
balevi ye yalabiriranga okuimba : 
ye yaigirizanga ebyokuimba kuba- 
Ne Berekiya ne 
Erukana be bali aba'gazi abokusa- 
Ne Sebaniya ne Yosafati 
ne Nesaneri ne Amasai ne Zekali 

ne Benaya ne Erieza bakabona 

bafuwanga 'amakondere mu maso 
gesanduko ya Katonda: ne Obede- 
domu ne Yekiya be bali aba'gazi 


25 abokusanduko. Awo" Daudi naba- 


ka'de ba Isiraeri nabami benkumi 


nebagenda okulinyisa esanduko e- 
yendagano ya Mukama okugi'gya 


mu nyumba ya Obededomu nesa- 


26 nyu: awo olwatuka Katonda bwe- 
yabera Abalevi abasitula esanduko 


eyendagano ya Mukama, nebawayo 
ente musanvu nembuzi enume mnu- 
Daudi nayambala omuna- 
iro ogwa ''bafuta enūngi, Naba- 
evi bona abasitula esanduko na- 
baimbi ne Kenaniya omukulu wo- 
kuimba wamu nabaimbi: era Daudi 
ali ayamba'de ekinzu eya bafata. 

webatyo Isiraeri yena nebalinyisa 
esanduko eyendagano ya Mukama 
nokwogerera wa'gulu ne'dobozi e- 
ryeng'ombe namakondere nebisala 


nga bakuba nyo entongoli padanan ina 


29 y Awo olwatuka esanduko eyenda- 


gano ya Mukama bweyali nge'ja 
mu kibuga kya Daudi, Mikali mu- 
wala wa Saulo nalingiza mu kituli, 
nalaba kabaka Daudi ngazina era 
ngazanya; namunyoma mu muti- 

magwe. Nebaingiza esanduko 

ya Katonda, nebagisimba wakati 
mu wema Daudi gyeyagikubira: 
nebawerayo ebiwebwayo ebyōke- 
bwa nebiwebwayo olwemirembe mu 
Awo Daudi 
bweyamala okuwayo ekiwebwayo 
ekyokebwa nebiwebwayo olwemi- 
rembe, nasabira abantu omukisa 


3 mu linya lya Mukama. Nagabira 


buli muntu mu Isiraeri, abasaja 
era nabakazi, buli muntu omngati 
nomugabo (ogwenyama) nekitole 
ekyezabibu enkalu. 


4 Era na'sawo abamu ku Balevi o- 


kuwererezinga mu maso gesanduko 
ya Mukama, 4 noku'jukizanga no- 
webazanga Mukama, Katonda wa 


9 Isiraeri nokumutenderezanga: ò A- 


safu omukulu,a'dirira Zekaliya, Ye- 
yeri, ne Semiramosi, ne Yekieri, ne 
Ma'tisiya, ne Eriabu, ne Benaya, ne 
Obededomu, ne Yeyeri, nga balina 


entongõli neninga; ne Asafu nga- 
6 lina ebitasa nga bivuga nyo; ne Be- 









15. 2—16. 6. 


t Kubal 
10. 4. 


» 2 Samé. 
12-14 


2am e 
16-19. 


“ Zab. 38 
km. Ebi- 
soka. 


41 Byom. 
an 








1 EBYOMUMIREMBE. 349 
naya ne Yakazieri bakabona nga |25 Kubanga Mukama mukulu, era 





ina amakondere enaku zona mu agwaua okutenderezebwa e- 
maso gesanduko eyendagāno ya Ka- nyo: 
tonda. | Era agwana okutibwa l okusinga | 1 Zab.s6.3. 
‘2 Sam. 7 Awo ku lunaku olwo Daudi ¢ kwe- bakatonda bona. 
2.1, 1. yasokera okulagira okwebaza Mu- |26 Kubanga bakatonda bona aba- 
kama nomukono gwa Asafu ne ba- mawanga byo bifananyi : 
gandabe. | Naye Mukama ye yakola e'gulu. 
dzZab 108. | 8 dMwebaze Mukama, mukiabire e- | 27 FEkitibwa nobukulu biri mu ma- 
118 rinyalye: soge : 
t Zab. 145. e Mumanyise ebikolwabye mu ma- Amanyi nesanyu biri mu kifokye. 
wanga. 28 Muwe Mukama, 'mwe ebika ebya- 
9 Mumuimbire, muimbe okumute- mawanga, 
ndereza; Muwe Mukama ekitibwa nama- 
Mwogere ku byamagerobye byo- nyi. 
na. 29 Muwe Mukama ekitibwa ekigwa- 
10 Mwenyumirize olwerinyalye etu- nira erinyalye : 
kuvu; Mulete ekiwebwayo, mu'je mu 
Omutima gwabo abanonya Mu- masoge : 
kama gusanyuke. Musinze Mukama mu % bulūngi | "2 Byom 
11 Munonye Mukama namanyige ; obwobutukuvu. - [pa 
Munonye amasoge enaku zona. |30 Mukankane mu masoge, 'mwe | Zah. 2.2; 
12 Mu'jukire ebyamagerobye byeya- ensi zona : 
kola; Era nensi enywera nokuinza ne- 
Ebyekitalobye, nemisango egya- teinza kusagasagana. 
kamwake; 31 E'gulu lisanyuke, era nensi eja- 
13 'Mwe eza'de lya Isiraeri omu'du- guze ; 
we, Bogere mu mawanga nti Mukama 
'Mwe abana ba Yakobo, abal- afuga. 
ndebe. 32 nEnyanja ewūme, noku'jula | " Zab.98.7. 
l4 Oyo ye Mukama Katonda wa'fe : kwayo; 
Jia 2% o9. JEmsāngogye gibuna ensi zona. Enimiro ejaguze, nebigirimu byo- 
15 Mu'jukire endagānoye enaku zo- na; 
na. 33 Emiti egyomukibira negiryoka 
gin aaa kyeyalagira emirembe giimba olwesanyu mu maso ga 
olukumi : u j 
' f Lub 17. |16 (Endagāno)9gyeyalagāna ne Ibu- Kubanga a'ja okusalira ensi emi- 
RA laimu, singo. 
Beb. 6.17. Nekirairo kyeyalairira Isaka ; 34 Kale mwebaze Mukama; kuba- 
| 17 Nekyo nikinyweza eri Yakobo nga mulungi : 
| okuba eteka, Kubanga okusāsirakwe (kubere- 
Eri Isiraeri okuba endagano ete- ra) emirembe gyona. 
ri gwawo: 35 Mwogere nti °Otulokole, ai Ka. |° Zab. 106. 
"iluh 18. | 18 Ngayogera nti f 'Gwe ndiwa ensi tonda owobulokozi bwa fe, 168. 
-o wawa ya Kanani, Otukung'anye otuwonye mu ma- 
Omugabo ogwobusika bwa'mwe: wanga, 
19 Bwemwali abantu abatono omu- Okwebaza erinyalyo etukuvu, 
wendo gwa'mwe; Nokujaguliza etendolyo. 
Wewawo, abatono enyo, era abo | 36 rYebazibwe Mukama, Katonda |? Zab. a. 
batambuze omwo; wa Isiraeri, 13. 
20  Nebatambulatambulanga mu ma- Okuva mu mirembe gyona oku- 
wanga agatali gamu. tuka mu mirembe gyona. 
Nga bava mu bwakabaka nebagu- Awo "abantu bona nebogera nti A- | rmMa.z7.15. 
kira mu bantu abalala. mina, nebatendereza Mukama. 
21 Teyaganya muntu kubonona ; 37 Awo naleka eyo smu maso gesa- | nyi. 46. 
| Wewawo, yanenya bakabaka ku- nduko eyendagāno ya Mukama A- 
lwābwe; safu ne bagandabe, okuwererezānga 
22 (Ngayogera nti) Temukomānga j mu maso gesanduko obutayosānga- 
kwabo benafukako amafuta, wo, ngomulimu ogwa buli lunaku 
'S0 temukolinga bubi bana'bi | 38 bwegwayagalanga: ne Obededomu 
bange. ne baganda babwe, nkaga mu mu- 
i 7ab. 98. | 23 kMwimbire Mukama, 'mwe ensi nina; era ne Obededomu mutabani 
Ya zona ; wa Yedusuni ne Kosa okuba aba- 
Mwolese obulokozibwe buli Juna- | 39 'gazi : ne Zadoki kabona, ne baga- 
ku buli lunaku. ndabe bakabona, mu maso gewema 
24 Mubülire ekitibwakye mu mawā- ya Mukama !mu kifo ekigulumivu | 7 Basek. 
40 ekyali Egibeoni, okuwerāngayo ebi- | 3. 4. 


nga, 
Ebyamagerobye mu bantu bona. 


webwayo ebyokebwa eri Mukama 














350 

“Kur. 27 uku kyoto ekyebiwebwayo ebyoke- 
t bwa wobutayosa enkya nakawu- 
a ngezi, nga byona bwebiri ebyawa- 
g ndikibwa mu mateka ga Mukama, 
41 geyalagira Isiraeri; era wamu nabo 
emani ne Yedusuni, nabalala aba- 
londebwa, abayatulwa amanya ga- 
yo Byom. bwe, okwebaza Mukama 4 kubange 

3.13: 7.3, okusasirakwe (kuberera) emirem 
Bana 42 gyona; era wamu nabo Kemani ne 


Yedusuni (nga balina) amakondere 
nebitasa olwabo abagenda okubiku- 
ba, era (nga balina) ebireta enyimba 
za Katonda: ne batabani ba Yedu- 
"2 Sam.6. | 43 suniokuba ku mulyango. ZAbantu 
19, 20. bona nebegendera buli muntu ewu- 
we: Daudi na'dayo okusabira enyu- 


mbaye omukisa. 
1 7 Awo 4 olwatuka Daudi bweyabe- 
ra mu nyumbaye, Daudi naga- 
mba Nasani na'bi nti Laba, 'nze 
mbera mu nyumba eyemivule, naye 
esanduko eyendagino ya Mukama 
2 (ebcra) wansi webitimbe. Nasani 
nagamba Daudi mti Kola byona 
ebiri mu mutimagwo; kubanga Ka- 
3 tonda ali wamu nawe. Awo olwa- 
tuka mu kiro ekyo ekigambo kya 
Katonda nekimujira Nasani nti 
4 Genda ogambe Daudi omu'du wa- 
nge nti Bwatyo bwayogera Muka. 
ma nti Tonzimbira nyumba ya ku- 
5 beramu: kubanga siberanga mu 
nyumba okuva ku lunaku lwenali- 
nyisa Isiraeri ne lero; naye nava- 
nga mu wema nembra mu wema, 
era navanga mu nsisira nembera 
6 mu nsisira (endala). Mu bifo byo- 
na gyenakatambula ne Isiraeri ye- 
na nali njoge'de ekigambo nomula- 
muzi yena ku ? balamuzi ba Isirae- 
ri, benalagira okulisa abantu bange, 
nga njogera nti Kiki ekyabalobera 
okunzimbira enyumba eyemivule ? 
7 Kale 'no bwotyo bwonogamba omu- 
'du wange Daudi, nti Bwatyo bwa- 
yogera Mukama owe'gye nti Naku- 
'gya ku kisibo kyendiga, okugobe- 
rera endiga, obere omulangira wa- 
8 bantu bange Isiraeri: era naberanga 
nawe buli gyewagendānga, ne'ma- 
lawo abalabebo bona mu masogo ; 
era ndikuwa erinya okufanana eri- 
9 nya lyabakulu abali munsi. Era 
ndibatekerawo ekifo abantu bānge 
Isiraeri, era ndibasimba babere mu 
kifo kyabwe bo, baleme oku'julu- 
kuka nate; 's6 nabāna bobubi te- 
babazikirizenga nate, ngoluberye- 
10 berye, era (nga bwekyali) okuva ku 
lunaku lwenalagira abalamuzi oku- 
fuga abantu bānge Isiraeri; era 
ndiwangula abalabebo bona. Era 
nkugamba nga Mukama alikuzi- 
11 mbira enyumba. Awo olulituka, 


a è ~g ù o 


28am. 7. 
1-29. 


Sa Mam 


1 EBYOMUMIREMBE. 





jabo, nendyoka nyimiriza eza 'deryo 
eriridawo oluvanyumalwo, eririva 
mu batabanibo; era ndinywēza o- 

12 bwakabakabwe. Oyo yalinzīmbira 
enyumba, era ndinyweza entebeye 

13 emirembe gyona. “'Nze naberanga 
kitawe, naye anabinga mwana wa- 
nge: 'so simu'gyengako kusasira 
kwange, nga bwenaku'gya kwoyo 

14 eyakusuka: naye namutuzanga mu 
nyumba yange ne mu bwakabaka 
bwango emirembe gyona: nente- 
beyo enenywezebwanga emirembe 

15 gyona. Ngebigambo ebyo byona 
bwebyali era ngokwolesebwa okwo 
kwona bwekwali, bwatyo Nasani 
bweyagamba Daudi. 

16 Awo Daudi kabaka naingira nā- 
tula mu maso ga Mukama; nayo- 
gera nti 'Nzani, ai Mukama Kato- 
nda, nenyumba yange kye ki, 'gwe 

17 okuntisa ne wauo? era ekigambo 
kino kyali kitono mn masogo, ai 
Katonda; naye Op oge Ce ku nyuniba 
yomu'duwo olwebiro bingi ebigenda 
oku'ja, era onkuzi'za nyo ngobuku- 
lu bwomusaja owekitibwa ekinene 

18 bwebuli, ai Mukama Katonda. Kiki 
Daudi kyainza okweyongera nate 
(okukugamba) olwekitibwa omu'du- 
wo kya'sibwamu? kubanga 'gwo- 

19 manyi omu'duwo. Ai Mukama, 
d kulwomn'duwo era ngomutima- 


gwo 'gwe bweguli, bwotyo bwolese | 2 


obukulu buno bwona, okumanyisa 
20 ebikulu (bino) byona. Ai Mukama, 
tewali akufanana, 'so tewali Kato- 
nda wabula 'gwe, nga byona bwebi- 
21 ri byetwawulira namatu ga 'fe. Era 
'gwanga ki erimu eriri munsi erifa- 
nana abantubo Isiraeri, Katonda 
beyagenda okwenunulira oknba e- 
'gwānga, okwefunira erinya nebiga- 
mbo ebikulu ebyentisa, ngogoba 
amawanga mu maso gabantubo, be- 
wanunula okuba'gya mu Misiri? 
22 Kubanga abantubo Isiraeri waba- 
fula abantubo 'gwe emirembe gyo- 
na: nawe, Mukama, wafiika Kato- 
23 nda wabwe. Kale 'no, ai Mukama, 
ekigambo kyoyoge'de ku mu'duwo 
ne ku nyumbaye kinywezebwenga 
emirembe gyona, era okolanga nga 
24 bwoyoge'de. Nerinyalyo linyweze- 
bwenga ligalumizibwenga emire- 
mbe gyona, nga bogera nti Mukama 
owe'gye ye Katonda wa Isiraeri, 
Katonda eri Isiraeri: era enyumba 
ya Daudi omu'duwo enywezebwa 
25 mu masogo. Kubanga 'gwe, ai Ka- 
tonda wange, obi'kuli'de omu'du- 
wo ngolimuzimbira enyumba: omu- 
'duwo kyavu'de alaba okusaba mu 
26 masogo. Era'no. ai Mukama, gwe 
Katonda, era osubizi za omu'duwo 
27 ekigambo ekyo ekirūngi: era kaka- 
no osimye okuwa omukisa enyumba 
yomu'duwo, eberere mu masogo 


16. 41—17. 27.' 





Beb LA 


18. 1— 19. 13. 


12 Sam. 8. 
1-14, 

+1 Ram. 
25am. al. 


t 28am. 8. 
J » Kada- 
dezeri. 


41 Basek. 
1.33. D. 
2 Byom.4 
12, 135, 16 
f 2 Nam. 8. 
9. 2 Toi. 


12 Sam. A 
19. a Yola- 
ma 


18 


12 suti ne Amaleki. 


13 lukumi mu lunana. 


15 abantube bona. 


emirembe gyona : kubanga 'gwe, ai 
Mukama, owa'de omukisa, era ewe- 
re'dwa omukisa emirembe gyona. 


Awo doluvanyuma lwebyo o- 
lwātuka Daudi nakuba Abafi- 
risuti nabawingula, na'gya > Gasi 
nebyalo byako mu mukono Gwaba- 

2 firisuti. Nakuba Moabu; Abamoa- 
bu nebafuka ba'du ba Daudi, neba- 

3 muleteranga ebirabo. Daudi nā- 
kuba “Kadalezeri kabaka Wezoba 
okutiisa Ekamasi, bweyali ngage- 
nda okunyweza okufugakwe ku 
4 mu'ga Fulati. Daudi namunyaga- 
ko amagali lukumi, nabebagala e- 
mbalasi kasanvu, nabatambula ne- 
bigere obukumi bubiri: Daudi na- 
zitema entega embalasi zona eza- 
magali, naye naterekako ezamagali 

5 kikumi. Awo Abasuli Abedamasi- 
ko bweba'ja oku'dukirira Kadale. 
zeri kabaka Wezoba, Daudi na'ta 
ku Basuli abasaja obukumi bubiri 

6 mwenkumi biri. Awo Daudi nate- 
ka (ebigo) mu Busuli Obwedama.- 
siko; Abasuli nebafūka ba'dn ba 
Daudi nebaletanga ebirabo. Mu- 
kama nawanga Daudi okuwangula 

7 buli gyeyagendanga. Daudi nā- 
Ma SPE eza zabu ezali ku ba- 
'du Kadalezeri nazitwala Eye- 

8 rusalemi. Ne mu Tibukasi ne mu 
Kuni, ebibuga bya Kadalezeri, 
Daudi na'gyamu ebikomo bingi 
nyo, Sulemani byeyakoza enya- 
nja eyekikomo, nempagi, nebintu 
d ebreL komo. Awo “Tou kabaka 
Wekamasi bweyawulira nga Daudi 
m t lyona erya Kadaleze- 

10 ri kabaka Wezoba, natuma / Kado- 
lamu mutabaniwe eri kabaka Daudi 
okumulamusa nokumwebaza kuba- 
nga alwānye ne Kadalezeri nāmu- 
kuba; kubanga Kadalezeri yalwa- 
nanga ne Ton; era ebintu ebya za- 
bu nefeza nebikomo ebyengeri zo- 
11 na (byali naye). Era nebyo kaba- 
ka Daudi nabiwonga eri Mukama, 
wamu nefeza nezabu byeyanyaga 
mu mawanga gona; Edomu ne 
Moabu nabana ba Amoni Nabafiri- 
Era nate 9 Abisai 
mutabani wa Zerniya na'ta ku Bae- 
domnu mu Kiwonvu Ekyomunyo 
Nateka ebigo 
mu Edomu: Abaedomu bona neba- 


fuka ba'du ba Daudi. Mukama na- 
wa Daudi okuwangula buli gyeya- 
endinga yona. 


14 Daudi nafuga Isiraeri yena; nā- 
tūkiriza emisango nebyensonga eri 
Yoabu mutabani 
wa Zerniya ye yali omukulu we- 
'gRye; ne Yekosafati mntabani wa 
16 Akirudi ye yali omu'jukiza. Ne 
Zadoki mutabani wa Akitubu ne 
i Abimereki mutabani wa Abiasali 


1 EBYOMUMIREMBE. 


11 Nabasuli. 


be bali bakabona; ne Savusa ye 

17 yali omuwandisi; ne Benaya mu- 
tabani wa Yekoyada ye yali omu- 
kulu Wabakeresi Nabaperesi; ne 
batabani ba Daudi be bali abakulu 
okwetolola kabaka. 








1 Awo dolwatuka oluvanyuma 


Iwebyo Nakasi kabaka wabana 

ba Amoni nafa, mutabaniwe nafu- 
2ga mu kifokye. Daudi nāyogera 
nti Nalaga ebyekisa Kanuni muta- 
bani wa Nakasi, kubanga kitiwe 
yandaga ebyekisa. Awo Daudi nā- 
tuma ababaka okumukubagiza olwa 
kitawe. Aba'du ba Daudi neba'ja 
munsi yabanaba Anioni eri Kanuni, 

3 okumukubagiza. Naye abakūngu 
babana ba Amoni nebagamba Ka- 
nuui nti Olowoza nga Dandi a'sa- 
mu ekitibwa kitawo, nokutuma nā- 
kutumira abakubagiza? aba'dube 
teba'ze okunonya nokumenya no- 
4 kuke'ta ensi? Awo Kanuni na'dira 
aba'du ba Daudi nabamwa, nasali- 
ya ebyambalo byabwe wakati, oku- 
koma ku matako gabwe, nābasindi- 

5 ka. Awo abamu nebagenda nebabū- 
lira Daudi byebabakoze abasaja. 
Natuma okubasisinkana; kubanga 
abasaja nga bakwati dwa nyo enso- 
nyi. Kabaka nayogera nti Mubere 
Eyeriko okutusa ebirevu bya'mwe 
lwebirikula, mulyoke mukomewo. 
6 Awo abana ba Amoni bwebalaba 
nga bamutamye Daudi, Kanuni na- 
bana ba Amoni nebawereza talanta 
eza feza lukumi okugulirira ama- 
gali nabebagala embalasi mu ”Me- 
sopotamiya ne mu “Alamuimaaka, 
7 ne mu Zoba. Awo nebagulirira a- 
magali obukumi busatu mwenkumi 
biri, ne kabaka Wemaaka nabantu- 
be; neba'ja nehasisira okwolekera 
d Medeba. Abana ba Amoni neba- 
kung'ana okuva mu bibuga bya- 
8 bwe neba'ja okulwāna. Awo Dau. 
di bweyakiwnlira nagaba Yoabu 
ne'gye lyona eryabasaja abainanyi. 
9 Awo abana ba Amoni nebatabala, 
nebasimbira enyiriri awali wanka- 
ki wekibuga ne bakabaka abali ba- 
10 'ze bali bo'ka ku 'tale. Awo Yoabu 
bweyalaba ngolutalo balusimbye 
mu masoge nenyumawe, nalonda 
ku basaja bona aba Isiraeri abalo- 
nde, nibasimba enyiriri Okulwana 
Nabantu abalala bona 
nahateresa mu mukono gwa “Abi- 
sai mugandawe, nebasimba enyiri- 
ri okulwana nabana ba Amoni. 


12 Nayogera nti Abasuli bwebaninyi- 


nga amanyi, kale 'gwonombera: 
naye abana ba Amoni bwebanākui- 
nga amanyi, kale 'nze nakubera. 


13 Guma omwoyo, twerage obnsaja o- 


lwabantu ba'fe, nolwebibuga bya 
Katonda wa'fe: era Mukama akole 





42 8am. 
10. 1-19. 


è Lub. 4. 
10. 


“2 Sam. 
10. 6. 


d Yos. 13. 
9, 16. 


“2 Jam. 
10. 10. 
1 Byom. 
18. 12. 















































14 ekyo kyanasima. Awo Yoabu na- 
bantu abali naye nebasembera mu 
maso Gabasuli okulwana; neba- 

15 'duka mu masoge. Awo abina ba 
Amoni bwebalaba Abasuli nga ba- 
'duse, era nabo bwebatyo neba'du- 
ka mu maso ga Abisai mugandawe, 
nebaingira mu kibuga. Awo Yoa- 

16 bu na'ja Eyerusalemi. Awo Aba- 
suli bwebalaba uga bagobe'dwa 
mu maso ga Isiraeri, nebatuma a- 
babaka, neba'gyayo Abasuli abili 
emitala Womu'ga, ne Sofaki omu- 
kulu we'gye lya Kadalezeri nga ye 

17 mugabe. Nebabūlira Daudi; nā- 
kung'anya Isiraeri yena näsomoka 
Yoludani, nābatūkako nasimba e- 
nyiriri okulwana nabo. Awo Dau- 
di bweyamala okusimba enyiriri o- 
kulwāna Nabasuli, nebalwana na- 

18 ye. Abasuli neba'duka mu maso ga 
Isiraeri; Daudi na'ta ku Basuli 
(abasaja) abomumagali kasānvu, 
nabatambula nebigere obukumi bu- 
na, na'ta Sofaki omukulu we'gye. 

19 Awo aba'du ba Kadalezeri bweba- 
laba 'nga bagobe'dwa mu maso ga 
Isiraeri, nebatabagana ne Daudi, 
nebamuwereza; 'so Nabasuli ne- 
bata'kiriza kubera abana ba Amoni 
nate olwokubiri. 


a 2 Sam. 9 Awo 4 olwatuka omwaka bwe- 
gwatukirira mu kisera bakaba- 

ka mwebatabalira, Yoabu natabiza 
amanyi age'gye, nazisa ensi yabana 
Amoni, na'ja nazingiza Laba. 
Naye Daudi nasigala Eyerusalemi. 


b 2 Sam. b Yoabu nāmenya La'ba, nākisūla. 
ka 2 Awo Daudi c na'gya engule ya ka- 
30, Si. baka wābwe ku mutwegwe, nalaba 


obuzito bwayo talanta ya zābu, era 
nga mulimu amainja agomuwendo 
omungi ; nebagiteka ku mutwe gwa 
Daudi : na'gyamu omunyago ogwo- 
3 mukibuga mungi nyo. Na'gyamu 


42 Bam. abantu abali omwo, nabasala nemi- 
12 31. sumeno namanyo agebyima nemba- 
1 Basck. jaza Š 

9. 2, 21. zi. Era bwatyo Daudi bweyakola 


ebibuga byona ebyabana ba Amoni. 
Daudi nabantu bona  neba'dayo 
Eyerusalemi. 

"3 Sam. 4 Awotolwatuka oluvanyuma lwe- 
byo newaba entalo Egezeri Nabafi- 
risuti : awo Si'bekai Omukusasi na- 
'ta Si'pai owokubana berintu: ne- 

5 bawangulwa. Newaba nate entalo 
Nabafirisuti; Erukanani mutabani 
wa Yairi na'ta Lakami muganda 
wa Goliasi Omugi'ti, olunyago lwe- 
'fumulye lwali ugomuti ogulukirwa- 

6ko engoye. Newaba nate entalo 
Egasi, eyali omusaja omuwanvu 
enyo, engaloze nobugerebwe ama- 
kumi abiri mu buna, (buli mukono) 
mukaga, na (buli kigere) mukaga; 
era naye yazalirwa erintu eryo. 

7 Awo bweyasomoza Isiraeri, Yona- 


352 1 EBYOMUMIREMBE. 


19. 14—21. 15. | 





sani mutabani wa /Simea muganda |/1 Sam. 


8 wa Daudi nāmu'ta. Abo bazalirwa 
erintu eryo Egasi ; nebagwa nomu- 
kono gwa Daudi, nomukono gwa- 
ba'dube. l 


21 Awo 4 Setani naimirira okulwa- 
na ne Isiraeri, nasendasenda 
2 Daudi okubala Isiraeri. Daudi 

nagamba Yoabu nabakulu babantu 
nti Mugende mubale Isiraeri okuva 
Ebeeruseba okutusa Edani ; munzi- 
rize ebigambo ntegere omuwendo 
3 gwabwe. Yoabu nayogera nti Mu- 
kama ayongere abantube okusinga 
omuwendo gwabwe oguliwo kakano 
emirūndi kikumi: naye, mukama 
wange kabaka, bona si ba'du ba 
mukama wange? mukama wange 
kiki ekimulagi'za ekigambo kino? 
kiki ekimwagaza okuba ensonga 
4 yomusango eri Isiraeri? Era naye 
ekigambo kya kabaka nekisinga 
Yoabu. Yoabu kyeyava yegendera 
nabuna Isiraeri yona, na'ja Eyeru- 

b salemi. Yoabu naletera Daudi o- 
muwendo ogwabautu gwebābali- 
bwa. Abantu bona aba Isiraeri 
bali b kaka'de mu kasirivu abasaja 
abasowolanga ebitala : ne Yuda ba- 
li abasaja obusirivu buna mwobu- 
kumi musanvu abasowolanga ebi- 
6 tala. “Naye teya'sako Levi ne Be- 
nyamini : kubanga ekigambo kya 
7 kabaka kyamutama Yoabu. Kato- 
nda nanyigira ekigambo ekyo; kye- 

8 yava abonyabonya Isiraeri. Dau- 
di nagamba Katonda uti Nyononye 
nyo, kubanga nakola ekigambo e- 
kyo: naye kakano, nkwegairi'de, 
'gyawo obutali butūkirivu bwa mu- 
'duwo; kubanga nakola ekyobusiru- 

9 siru bungi. Mukama nagamba Gadi 
10 na'bi wa Daudi nti Genda ogambe 
Daudi nti Bwatyo bwayogera Muka- 
ma nti Nkuteke'dewo ebigambo bi- 
satu; werobozeko ekimu, ukukiko- 

11 le. AwoGadi na'ja eri Daudi, namu- 

gamba nti Bwatyo bwayogera Mu- 
kamanti Werobozeko kyonoyagala ; 

12 oba temyaka esatu egyenjala ; oba 

emyezi esatu okumalirwawo mu 
maso gabalabebo, ekitala kyabala- 
bebo nga kikutūkako; oba ekitala 
kya Mukama enaku satu, kawu- 
mpuli ngali munsi, ne malaika wa 
Mukama ngazikiriza mu nsalo zona 
eza Isiraeri. Kale no, lowoza bwe- 
13 mba 'mudamu oyo antumye. , Dau- 
di nāgamba Gadi nti Nsobe'dwa 
nyo: ngwe 'no mu mukono gwa 
Mukama; kubanga okusasirakwe 
kungi nyo: 'neme okugwa mu mu- 
14 kono gwabantu. Awo Mukama nā- 
leta kawumpnli ku Isiraeri: awo 
ku Isiraeri nekufa abasaja obukumi 

15 musanvu. Katonda natuma malai- 

ka Eyerusalemi okukizikiriza : awo 


14. 9. = Àa- 
'ma. 


42 Sam. 
24 14. 
















21. 16—22. 14. 


nganatera okuzikiriza, Mukama nī- 
tunula, neye'jusa akabi, nigamba 
malaika azikiriza nti Kinamala; 
'zayo kakano omukonogwo. Ma- 
laika wa Mukama naimirira awali 
eguliro lya “ Olunani Omuyebusi. 
16 Dandi niimusa amasoge nalaba 
malaika wa Mukama ngaimiri'de 

wakati wensi ne'gulu, ngaku'te e- 

kitala ekisawo'dwa mu ngaloze, 

ekigolo'dwa ku Yerusalemi. Awo 

Daudi nabaka'de, nga bamba'de 

ebibukutu, nebalyoka baviinama 
17 amaso gabwe. Daudi nagamba 

Katonda nti Si'nze nalagira okuba- 

la abantu ? 'nze nyondnye nenkola 

ebyekye'jo kingi; naye endiga zino 
oze ki bo? nkwegairi'de, ai Mu- 

kama Katonda wange, omukonogwo 
gube ku'nze ne ku nyumba ya ki- 
tānge; naye guleme okuba ku ba- 
18 ntubo babe ne kawumpuli. ‘Awo 

Jmalaika wa Mukama nalagira Ga- 

di okugamba Daudi, Daudi ayambu- 

ke, azimbire ekyoto eri Muk 

mu güliro Jya Olunani Omuyebusi. 
19 Daudi nayambuka olwekigambo kya 
Gadi, kyeyayogera mu linya lya 
20 Mukama. Olunani nākyüka nila. 
ba malaika; ne batabanibe abana 
abali naye nebekweka. Era Olu- 
21 nani i ngawila eng'ano. Awo 
Daudi bweya'ja eri Olunani, Oluna- 
ni natunula nalaba Daudi, nava mu 
guliro, naviinamira Daudi amasoge 
32 wansi. Awo Daudi nagamba Olu- 
nani nti Mpa ekibanja ekyeguliro 
lino, nzimbewo ekyōto eri Muka- 
ma : onogulana ninge nebintu ngo- 
muwendo gwalyo gwe nyini bwegu- 

li obutasera : kawumpuli aziizibwe 
28 mu bantu. Awo Olunani nagamba 

Daudi nti Lyetwalire, mukama wa- 

kabaka akole ekyo kyanasima : 

laba, nkuwa'de ente okuba ebiwe- 
bwayo sat kagal nebintu ebiwala 
okuba u 9 neng'ano okuba eki- 
webwayo ekyobu'ta ; byona mbiwa 
24 buwa. Kabaka Daudi nigamba O- 
lunani nti Ne'da; naye mazima nā- 
ligula nebintu obutasêra: kubanga 
sitole bibyo okuwa Mukama, 'sō si- 
weyo ekiwebwayo f ekyokebwa eki- 

25 tanziti'de byānge. Awo Daudi nā- 
wa Olunani okugula ekibanja seke- 

ri eza zibu ezipimibwa Toe 
26 Daudi nizimba eyo ekyõto eri Mu- 
kama, niwayo ebiwebwayo ebyoke- 
bwa nebiwebwayo olwemirembe, 
nasaba Mukama: t nārau'damu no- 
muliro mu'gulu ku kyoto 
27 ekyebiwebwayo ebyokebwa. Mu- 
ma Taa waji 

mu kirito o. 

Mu biro ebyo Daudi bweyalaba 
nga Mukama amu'zemu mu gūliro 
lya Olunani Omuyebusi, nawerayo 
29 eyo sadaka. ! Ku ewema ya 


28 


1 EBYOMUMIREMBE. 


Mukama, Musa gyeyakola mu 'dii- 
ngu, nekyoto ekyebiwebwayo ebyō- 
kebwa, mu biro ebyo nga biri mu 
30 kifo ekigulumivu Egibeoni. Naye 
Dandi natainza ku'ja mu maso gayo 
m okubūza Katonda : kubanga yali 
ati'de ekitala kya malaika wa Mu- 


kama. Awo Daudi niyogera 3 


nti 4 Eno ye nyumba ya Muka- 


ma Katonda, era kino kye kyoto e- 
kyebiwebwayo ebyokebwa eri Isi- | 2byo 
1. 


raeri. 
2 Awo Daudi nalagira okukung'a- 
nya > ba'na'gwanga abali munsi ya 


Isiraeri ; na'sawo abamainja okute- | $ 2 
ma amainja amaba'je okuzimba e- | 17 


8 nyumba ya Katonda. Dandi nāte. 
geka ebyūma bingi olweninga eze- 
nzi'gi ezemizigo nolwebiga'ta; ne. 

4 bikomo bingi ebitapimika; nemivu- 
le egitabalika: kubanga ¢ Abazidoni 
Nabatulo nebaleta emivule mingi 

5 eri Daudi. Daudi nayogera nti Su- 
lemani mutabani wange akyali 
dmwāna muto, nenyumba egenda 
okuzimbirwa Mukama egwäna oku- 
ba eyekitibwa ekinene enyo, okwa- 
tikirira nokutenderezebwa munsi 
zona: kyendiva ngitegekera. Awo 
Daudi nategeka bingi nyo nga tana- 
ba kufa. 

6 Awo niita Sulemani mutabaniwe 
namukutira oknzimbira enyumba 

7 Mukama Katonda wa Isiraeri. Dau- 
di nagamba Sulemani mutabaniwe 
nti 'Nze, “kyali mu mutima gwange 
okuzimbira erinya lya Mukama Ka- 


8 tonda wange enyumba. Naye eki- |1- 


gambo kya Mukama nekinji'jira nti 
J Wayiwa omusai mungi, 9 nolwana 
entalo enkulu: tozimbira linya lyã- 
nge enyumba, kubanga wayiwa 0- 
musai mungi kunsi mu maso gange : 
9 laba, olizalirwa omwana wa bulenzi, 
aliba omusaja owemirembe; era 
ndimuwa ‘f emirembe eri abalabebe 
bona enjui zona: ku erinyalye 
aliba Sulemani, era ndiwa emire- 
mbe nokuterera eri Isiraeri ku mi- 
10 rembegye: oyo yalizimbira erinya 
lyange enyumba; era kanabanga 
mwana wange, nange nabanga kitā- |! 


we; era ndinyweza entebe eyobwa- | 2.6. 


kabakabwe ku Isiraeri emirembe 
ona. Kale, mwana wange, Mn- 
a abe nawe; olabe omukisa, 
ozimbe enyumba ya Mukama Kato- 
12 ndawo, nga bweyakwogerako. Kyo- 
'ka Mukama akuwe amagezi noku- 
tegera, akukitire ebya Isiraeri; o- 
lyoke okwate amateka ga Mukama 
13 Katondawo. ! Bwotyo bwonolaba- 
nga omukisa, bwonekiimanga oku- || 
kola amateka nemisingo, Mukama 
byeyakiitira Musa ebya Isiraeri: 
mba namanyi ogume omwoyo; to- 
14 tya 'so totekemuka. Laba 'no, mu 
kubonyabonyezebwa kwange ntege- 


11 





1 EBYOMUMIREMBE. 


ke'de enyumba ya Mukama " tala- 
nta eza zabu kasirivu ne talanta eza 
feza kaka'de; nebikomo nebyiima 
ebitapimika; kubanga bingi nyo: 
era nemiti namainja ntegese ; oyo- 
15 ngereko 'gwe. Era nate waliwo na- 
we abakozi bemirimu bangi nyo, 
abatema nabakola emirimn egya- 
mainja nemiti, nabantu bona aba- 
16 lina amagezi agomulimu gwona; za- 
bu ne feza nebikomo nebyiima tebi- 
balika; golokoka okole, era Muka- 
17 ma abere nawe. Era Daudi nala- 
gira nabakula bona aba Isiraeri o- 
kubera Sulemani mutabaniwe, nga- 
18 yogera nti Mukama Katonda wa- 
'mwe tali wamu na'mwe? era taba- 
wa'de mirembe enjui zona ? kuba- 
nga agabu'de ababēra munsi mu 
mukono gwange; era ensi ewangu- 
'dwa mu maso ga Mukama, ne mu 
19 maso gabantube. Kale munyweze 
omutima gwa'mwe nememe ya'mwe 
okunonya Mukama Katonda wa- 
'mwe; kale mugolokoke muzimbe 
ekigwa kya Mukama Katonda, oku- 
leta ° esanduko eyendagano ya Mu- 
kama, nebintu ebitukuvu ebya Ka- 
tonda okubiingiza mu nyumba e- 
genda okuzimbirwa erinya lya Mu- 
kama. 


Awo Daudi yali ngaka'diye era 
ngawanga'de enaku nyingi; na- 


23 


fula 4 Snlemani mntabaniwe kaba- 
2 ka wa Isiraeri. Nakung'anya aba- 
kulu bona aba Isiraeri ne bakabona 


3 Nabalevi. Abalevi nebabalibwa 
bokuva ku myaka amakumi asatu 
nokukirawo: nomuwendo gwābwo 


cngemitwe bwegyali buli muntu 


kinomu gwali 4 obukumi busatu 
4 mu kanana. Kwabo obukumi bu- 
biri mwenkumi nya ba kulabirira 
mulimn gwa mu nyumba ya Muka- 
ma; nakakaga “bami nabasalanga 
5 emisingo: nenkumi nya ba'gazi; 
nenkumi nya batenderezanga Mu- 
kama nebintu byenakola, (bweya- 
yogera Daudi,) okutenderezanga 
6 nabyo. /Daudi nabasalamu 7e- 
mpalo f ngabāna ba Levi bwebali ; 
7 K Gerusomi, Kokasi, ne Merali. Ku 
8 Bagerusoni ; Ladani ne Simei. Ba- 
tabani ba Ladani; Yekieri omuku- 
lu, ne Zesamu, ne Yoeri, basatu. 
9 Batabani ba Simei; Seromosi, ne 
Kazieri, ne Kalani, basatu. Abo be 
bali emitwe (gyenyumba) za baki- 
10 tabwe eza Ladani. Ne batabani ba 
Simei; Yakasi, Zina, ne Yeusi, ne 
Beriya. Abo abana bāli batabani 
11 ba Simei. Ne Yakasi ye yali omu- 
kulu, ne Ziza ye yali owokubiri : 
naye Yeusi ne Beriya tebalina bana 
bangi; kyebāva babalirwa awamu 
12 okuba enyumba ya bakitibwe. Ba- 
tabani ba Kokasi; Amulamu, Izu- 


kali, Kebnloni, ne U'zieri, bana. 
13 Batabani ba ! Amulamu; Aloni ne 
Musa: m Aloni nayawulibwa atu- 
kuzenga ebintu ebitukuvu enyo, ye 
ne batabanibe emirembe gyona, o- 
kwoterezinga obubane mu maso 
ga Mukama,  oknmnwerezinga, 
n nokusabānga omukisa mu linya- 
14 lye emirembe gyona. Naye Mnsa 
oomusaja wa Katonda, P batabanibe 
15 bayatulwa mu kika kya Levi. ” Ba- 
tabani ba Mnsa; Gerusomu ne 
16 Erieza. Batabani ba Gerusomu ; 
17 Sebueri omukulu. Ne batabani ba 
Erieza be bano, Lekabiya omukulu. 
Erieza nātaba na bana balala ba 
bulenzi ; naye batabani ba Lekabi- 
18 ya nebaba bangi nyo. Batabani ba 
19 Izukali; Seromisi omukulu. Bata- 
bani ba Kebuloni; Yeriya omukulu, 
Amaliya owokubiri, Yakazieri owo- 
kusatu, ne Yekameamu owokuna. 
20 Batabani ba U'zieri; Mika omuku- 
21 lu, ne I'siya owokubiri. Batabani 
ba Merali ; Makuli ne Musi. Bata- 
bani ba Makuli; Ereazali ne Kisi. 
22 Ereazali nifa, nga talina bana ba 
bulenzi, wabula abobuwala berêre : 
baganda babwe batabani ba Kisi 
23 nebabafumbirwa. Batabani ba Mu- 
si; Makuli ne Ederi, ne Yeremosi, 
24 basatn. 5 Abo be bali batabani ba 
Levi ngenyumba za bakitabwe bwe- 
zali, !gye mitwe (gyenyumba) za 
bakitibwe ezabo abiibalibwa kubo, 
mu muwendo gwamanya ngemitwo 
gyabwe bwegyali, abakola omulimu 
ogwokuwerezanga okwomunyumba 
ya Mukama, abakamaze #emyika 
25 amakumi abiri nokukirawo. Kuba- 


22. 15—23. 30. 


IKuv.6. 29. 
za; Kur. 28 


n kulal. 
6. n. 


Ma $3.1. 
P 1 Tiyom. 
26 2-5. 
tkur.2 
2; 143,4 


nga Daudi nayogera nti Mukama ? 


Katonda wa Isiraeri awa'de aba- 
ntube emirembe; era abera mu Ye- 
26 rusalemi emirembe gyona : era A- 
balevi tekikyabagwaniranga ku- 
situla ewema nebintu byona ebyako 
27 olwokuwerezanga kwayo. Kuba- 
nga olwebigambo bya Daudi ebye. 
nkomerero abana ba Levi kyebāva 
babalibwa, abakamaze emyāka a- 
28 makumi abiri nokukirawo. Kuba- 
nga omulimu gwabwe kuwerezanga 
batabani ba Aloni olwoknwereza- 
nga okwomunyumba ya Mukama, 
mumpya ne mu bisenge, ne mu 
kutukuzanga ebintu byona ebitu- 
kuvu, gwe mulima ogwokuwerezi- 
nga okwomunyumba ya Katonda; 
29 era nolwemigati egyokulaga nolwo- 
bu'ta obulungi obwekiwebwavo e- 
kyobu'ta, oba migati gya mpewere 
egitazimbulukuswa oba ekyo ekisi- 
kibwa ku kikalango, oba ekyo eki- 
nyikibwa, nolwengeri zona ekige- 
ro bwekyenkana nobunene bwe- 
30 bwenkana; mnokuimiriranga buli 
nkya okwebazanga nokutendereza- 
nga Mukama, era bwebatyo akawu- 





28. 31—25. 5. 





è Lev. 10.1. 


IA 
17. 
1 Erom f 


ebyokebwa byona eri Mukama, ku 
sabiti, nemyezi nga kyegi'je gibo- 
neke, ne ku y mbaga ezatekebwawo, 
omuwendo gwabyo ngekiragiro 
kyabyo bwekiri, obutayosanga mu 
32 maso ga Mukama: era #bakume- 
nga ewema eyokusisinkanirangamu 
gyebateresebwa, nekifo ekituknvu 
kyebateresebwa, nebyo 4 batabani 
ba Aloni baganda babwe byebatere- 
sebwa, olwokuwerezanga okwomu- 


nyumba ya Mukama. 
9 4 NEMPALO za 4 batabani ba Alo- 
ni (zali zino). Batabani ba A- 
loni ; Nadabu no Abiku, Ercazali ne 
2 Isamali. Naye > Nadabu ne Abiku 
nebasoka kitabwe okufa nga tehali- 
na bana: Ereazali ne Isamali kye- 
biva bakola omulimu ogwobwaka- 
8 bona. Daudi wamu ne “ Zadoki o- 
wokubatabani ba Ereazali ne Aki- 
mereki owokubatabani ba Isamali 
nebabasalamu ngebisanja byabwe 
bwebyali mu kuwereza kwabwe. 
4 Awo newalabika abasaja abakulu 
ku batabani ba Freszali bangi okn- 
singa abokubatabani ba Isamali; 
era (bwebati) bwebasalibwamu : ku 
batabani ba Ereazali kwaliko ku- 
mi namukaga, emitwe gyenyumba 
za bakitabwe; no ku batabani ba I- 
samali, 4 ngenyumba za bakitabwe 
5 bwezali, munana. Bwebati bweba- 
salibwamn nae bululu, emitindo gyo- 
na wamu ; kubanga waliwo abakuln 
abomukifo ekitukuvu nabakulu ba 
Eatonda, ku batabani ba Ereazali 
6 era ne ku batabani ba Isamali. Awo 
Semaya mutabani wa Nesaneri o- 
muwandisi owoku Balevi, nabawa- 
ndikira mu maso ga kabaka nabaku- 
lu ne Zadoki kabona ne Akimereki 
mutabani wa Abiasali nemitwe (gye- 
nyumba) za bakitabwe eza bakabo- 
na Nabalevi; enyumba emu eya ba- 
kitabwe ngeronderwa Ercazali, ne- 
7 ndala ngeronderwa Isamali. Awo 
akalnlu akoluberyeberye nekamu- 
gwako Yekoyalibu, akokubiri Yeda- 
8 ya; akukokusatu Kalimu, akokuna 
9 Seolimu; akokutino Malukiya; ako- 
10 mukaga Miyamini; akomusanvu 
11 Ka'kozi, akomunana Abiya; ako- 
mwenda Yesuwa; akekumi Sekani- 
12 ya; akekumi nakamu Eriasibu, na- 
13 kekumi nobubiri Yakimu ; akekumi 
nobusatu Ku'pa, akekumi nobuna 
14 Yesebeabu; akekumi nobutāno Bi- 
ruga, akekumi nomukaga I'meri; 
15 akekumi nomusanvu Keziri, akeku- 
16 mi nomunana Kapi zezi; akekumi 
nomwenda Pesakiya, akamakumi 
17 abiri Yekezukeri; akabiri mn kamu 
Yakini, akabiri mu bubiri Gamuli; 
18 akabiri mn busatu Deraya, akabiri 
19 mu buna Maaziya. Bino bye byali 


1 EBYOMUMIREMBE. 
31 ngezi; nokuwangayo ebiwebwayo 


ebisanja hyabwe mu kuwereza kwi- 
bwe, /okuingiranga mu nyumba ya 
Mukama ngekiragiro bwekyali kye- 
bawebwa mu mukono gwa Aloni ja- 
ja wabwe, nga Mukama Katonda wa 
Isiraeri bweyali amulagi'de. 

30 Ne ku batabani ha Levi abalala: 
ku batabani ba Amulamu, Subaeri ; 
ku batabani ba Subaeri, Yedeya. 

21 Ku Lekabiya : ku batabani ba Le- 

22 kabiya, I'siya omukulu. Ku Bai- 
zukali, Seromosi; ku batabani ba 

23 Seromosi, Yakasi. Ne batabani 
(ba Kebuloni); Yeriya (omukulu), 
Amaliya owoknbiri, Yakazieri owo- 

94 kusatu, Yekameamu owokuna. Ba- 
tabani ba U'zieri, 9 Mika; ku bata- 

25 bani ba Mika, Samiri. 
wa Mika, I'siya: ku batabani ba 

26 Isiya, Zekaliya. í Batabani ba Me- 
rali; Makuli ne Musi: batabani ba 

27 Yaaziya; Beno. Batabani ba Me- 
rali; ku Yaaziya, Beno ne Sokamu, 

28 ne Za'kuli, ne Ibuli. Ku Makali; 
Ereazali £ atazala bana ba bulenzi. 

29 Ku Kisi; batabani ba Kisi, Yera- 

30 meeri. Ne batabani ba Musi; Ma- 
kuli ne Ederi, ne Yerimosi. Abo 
be bali batahani Babalevi ngenyu- 

31 mba za bakitabwe bwezali. Era ne 
bano bwebatyo ! nebakuba obulula 
nga baganda babwe batabani ba 
Aloni mu maso ga Daudi kabaka, 
ne Zadoki ne Akimereki nemitwe 
(gyenyumba) za bakitabwe eza ba. 
kabona Nabalevi; (enyumba) za 
bakitabwe ezomukulu okufanana 
eza mugandawe omuto. 

9 5 ERA nate Dandi nabami be'gye 

nebawulira okuwereza okwo à- 
bamu ku batabani batu Asafu naba 
Kemani naba Yedusuni, abokula- 
gula nenanga, nentongoli, nebitasa: 
nomuwendo gwabo abakola omuli- 
mu ngokuwereza kwabwe bwekwali 

2 gwali bweguti: ku batabani ba 
Asafu; Za'kuli ne Yusufu ne Nesa- 
niya ne Asalera, batabani ba Asafu; 
wansi womukono gwa Asafu eyala- 
gulanga ngekiragiro kya kabaka 
3 bwekyali. Ku Yedusuni: batabani 
ba Yedusuni; Gedaliya ne Zeri ne 
Yesaya ne Kasabiya ne Ma'tisiya, 
mukaga; wansi wemikono gya ki- 
tabwe Yedusuni nga balina enanga, 
abālagulänga nga bebaza era nga 
4 batendereza Mukama. Ku Kema- 
ni; batabani ba Kemani; Bu'kiya, 
Ma'taniya, U'zieri, Sebueri, ne Ye- 
rimosi, Kananiya, Kanani, Eriasa, 
Gi'daluti, ne Lomamutiezeri, Yosu- 
bekasa, Ma'losi, Kosiri, Makaziosi: 
5 abo bona bali batabani ba Kemani 
omulabi wa kabaka mu bigambo 
bya Katonda,okuimusangae'jembe. 
Katonda nawa Kemani abana abo- 
bulenzi kumi na bana nabobuwala 


Muganda |” 


J1 Byom. 
9. 25. 


41 Byom. 
6. 39. 


“1 Byom. 
9. 21. 


1 EBYOMUMIREMBE. 


6 basatu. Abo bona babanga wansi 
wemikono gya kitibwe okuimbiri- 
nga mu nyumba ya Mukama, nebi- 
tasa, naging kia nenanga, olwoka- 
werezanga okwomunyumba ya Ka- 
tonda ; Ka, Yedusuni, sapi, Kana. 
ni nga WANA NOK NG iro kya 

7 kabaka. nam ndo gwabi vani 
ne baganda we abiigirizibwa 
okuimbira Mukama, bona abalina 
amagezi, gwali ebikumi bibiri mu 

8 kinana mu munāna. Nebakubira 
ebyo byebiba bateresebwa obululu 
bona okwenkana, abato era naba- 
kulu, omuigiriza era nomuigirizwa. 

9 Awo akalulu wa kalii a neka- 
mugwako Yusufu olwa u: ako- 
kubiri Gedaliya; ye ne bagandabe 
ne batabanibe bali kumi nababiri : 

10 akokusatu Za'kuli, batabanibe ne 
11 bagandabe, kumi nababiri: akoku- 
na Izuli, batabanibe ne bagandabe, 
12 kumi nababiri: akokutāno Nesani- 
ya, batabanibe ne bagandabe, kumi 
13 nababiri : akomukaga Bu'kiya, ba- 
tabanibe ne bagandabe, kumi naba- 
14 biri: akomusanvu Yesalera, bata- 
banibe ne bagandabe, kumi naba- 
15 biri: akomunana Yesaya, batabani- 
be ne dabe, kumi nababiri : 
16 akomwenda Ma 'taniya, batabanibe 
17 ne bagandabe, kumi nababiri : ake- 
kumi Simei, batabanibe ne baga- 
18 ndabe, kumi nababiri: akekumi 
nakamu Azaleri, batabanibe ne ba- 
19 gandabe, kumi nababiri: akekumi 
nobubiri Kasabiya, batabanibe ne 
20 bagandabe, kumi nababiri : akeku- 
mi nobusatu, Subaeri, batabanibe 
21 ne bagandabe, kumi nababiri : ake- 
kumi nobuna Ma'tisiya, batabanibe 
22 ne bagandabe, kumi nababiri : ake- 
kumi nobutino Yeremosi, bataba- 
nibe ne bagandabe, kumi nababiri : 
23 akekumi nomukaga Kananiya, ba- 
tabanibe ne bagandabe, kumi na 
24 biri: akekumi nomusanvu Yosube. 
kasa, batabanibe ne bagandabe, 
25 kumi nababiri : akekumi nomunana 
Kanani, batabanibe ne bagandabe, 
26 kumi nababiri : akekumi nomwenda 
Ma'losi, batabanibe ne bagandabe, 
27 kumi nababiri: i abiri 
Eriasa, batabanibe ne bagandabe, 
28 kumi nababiri: akabiri mu kamu 
Kosiri, batabanibe ne bagandabe, 
29 kumi nababiri : akabiri mu bubiri 
Gi'daluti, batabanibe ne bagandabe, 
80 kumi nababiri: akabiri mu busata 
Makaziyosi, batabanibe ne baga- 
31 ndabe, i nababiri: akabiri mu 
buna Lomamatiezeri, batabanibe 
ne bagandabe, kumi nababiri. 


26 OLWEMPALO zaba'gazi: ku Ba. 
kola; Meseremiya mutabani 

wa Kole, ku batabani ba Asafu. 
2 Era 4 Meseremiya yalina bina a- 


bobulenzi; Zekaliya omuberyebe- 
rye, Yediyaeri owokuhiri i, Zebadi 

8 owokusatu, Yasunieri owokuna; E- 
ramu owokutino, Yekokanani owo- 
m Eriekoenai owomusanvu. 

4 Era Obededomu yalina abina abo- 
bulenzi; Semaya omuberyeberye, 
Yekozabadi owokubiri, Yoa owoku- 
satu, ne Sakali owokuna, ne Nesa- 

b neri owokutino; A'mieri owomuka- 
ga, Isakali owomusanvu, Peulesai 
owomunana: kubanga Katonda nā- 

6 muwa omukisa. Era Semaya mu- 
tabaniwe nazilirwa abina abobule- 


oa abafuga enyumba ya kitabwe : 
ii .— a kanggi 


baganda babwe basaja bazira, Eri- 
8 ku, ne Semakiya. Abo bona bali ba 
ku bana ba Obededomu : bo ne ba- 
tabani babwe ne baganda bābwe, a- 
basaja abamanyi abamala okuwere- 
za okwo; amakumi asatu mu babiri 
9 aboku Obededomu. Era Meseremi- 
ya yalina abana naboluganda, aba- 
10 saja abazira, kumi na munina. Era 
Kosa owokubana ba Merali yalina 
abina; Simuli omukulu, (ku 
aaa jaga ea omukulu T EI. 
11 ba'de nga siye mu eberye;) Ei- 
rukiya owokubiri, Tebaliya owoku- 
satu, Zekaliya owokuna: batabani 
ba Kosa bona ne bagandabe bali ku- 
12 mi nabasatu. Empalo zaba'gazi za- 
li zabo, za basaja u, nga bali- 
ko byebateresebwa nga baganda bå- 
bwe, okuwererezinga mu nyumba 
13 ya Mukama. > Nebakuba obululu, 
abato era nabakulu, ngenyumba za 
bakitibwe bwezali olwa buli maya 
14 ngo. Akalulu akebuvanjuba neka- 
m o Seremiya. Awo nebaku- 
bira obululu Zekaliya mutabaniwe, 
omutêsa o ezi; akaluluke ne- 
kamugwako ku bukika obwa kono. 
15 Obededomu ku bukika obwadyo; ne 
batabanibe (nebawebwa) e'gwanika. 
16 Su'pima ne Kosa ebugwanjuba, a- 
omulyango Salekesi awali < o- 
lutindo oluyambuka, abakiimi 
17 bolekera bakiimi ba'nabwe. Abale- 
vi mukaga bali ku lui olwebuvanju- 
ba, ku bukika obwa kono buli luna- 
ku bana, ku bukika obwadyo buli 
lunaku bana, nabe'gwanika babiri 
18 babiri. Aba Palubali ku lui olwe- 
bugwanjuba, awali olutindo bana, 
19 ne ku Palubali babiri. Ezo ze zali 
empalo zaba'gazi ; ku batabani Ba- 
bakola ne ku batabani ba Merali. 
20 Neku Balevi, Akiya ye yali omu- 
kula wamawanika genya ya Ka- 
tonda, era wamawanika gebintu e- 
21 byawongebwa. Batabani ba Lada- 
ni; batabani Babagerusoni aba La- 
dani, emitwe (gyenyumba) za baki- 
tibwe eza Ladani Omugerusoni ; 





25. 6—26. 21. 


1 EBYOMUMIREMBE. 


22 Yekieri. Batabani ba Yekieri; Ze- 
samu, ne Yoeri mugandawe, abaku- 
lu bamawanika genyumba ya Mu- 

23 kama. Ku Baamulamu, ku Baiza- 
kali, ku Bakebuloni, ku Bau' zieri : 

94 ne Sebueri mutabani wa Gerusomu, 
mutabani wa Musa, ye yali omuku- 

25 lu wama e bagandabe; 
ku Erieza (nekuva) Lekabiya muta- 
baniwe, ne Yesaya mutabaniwe, ne 
Yolamu mutabaniwe, ne Zikuli mu- 
tabaniwe, ne Seromosi mutabaniwe. 

26 Seromosi oyo ne bagandabe be bili 
abakulu bamawanika gona agebintu 
ebyawongebwa, Daudi kabaka ne- 
DUTWA aitwe (gy gyenyumba) za bakitābwe, 

nkumi nebikumi, nabimi 

27 ha. gye, #byebawonga. Ku munya- 
go gwebanyaga mu ntalo kweba'gya 
okuwonga okudabiriza enyumba ya 


Nam 2.9. 28 Mukama. Ne byona ¢ Samuwiri na- 


'bi ne Saulo mutabani wa Kisi ne 
J Abuneri mutabani wa Nerine9 Yoa- 
bu mutabani wa Zeruiya byebāwō- 
nga; buli muntu yena eyawonga 
ekintu kyona, kyabanga wansi wo- 
mukono KWA Seromosi ne baganda- 
29 be. Ku Baizukali, Kenaniya ne ba- 


tabanibe batogänga Isiraeri 1 olwo- 
mulimu ogwebweru, okuba abami 
30 nabalamuzi. Ku Bakebalont, k kiwa 


sabiya ne bagandabe, 
zira, lukumi mu lusanvu, be balabi. 


riranga Isiraeri emitala wa Yoluda- 
ni ni ebugwanjuba olwomulimu gwo- 
ukama nolwokuwereza 
31 kabaka, ! Yeriya yali mukulu ku 
Bakebuloni, ku Bakebuloni kweya- 
li, ngokuzilibwa kwabwe bwekwali 
mu (nyumba) za bakitābwe. Mu 
mwa ana Daudi kasoke'de 
alya obw nebanonyezebwa, 
asi akasia Esuzari El yegirendi. 
nyi yazeri ; 
o bagandabe abasaja abazira bali 
enkumi biri mu lusinvu, emitwe 
(gyenyumba) za bakitabwe, kabaka 
Daudi A abalabirizi Babaleu- 
beni Na i nekitundu kyekika 
Ekyabamanase, #olwa buli 


kiga- 
mbo waa Katonda, nolwebigambo 
Awo abāna ba Isiraeri ngomu- 


27 wendo gwabwe bwegwali, emi- 
twe (gyenyumba) za bakitabwe na- 
1 ja ME ba EH kabak 
u babwe abāwerezānga a mu 

buli kigambo ekyempalo ezaingirā 
nga pare umanga buli ngala wesi oku- 
mala emyezi gyona egyomw a 
buli luwalo bali obukumi babiri 
2 mwenkumi nya. 4 Yasobeama mo- 
tabani wa Zabudieri ye yali omu- 
kulu woluwalo olwoluberyeberye 
olwomumwezi ogwoluberyeberye : 
nemu luwalolwe mwalimu obukumi 
8 bubiri mwenkumi nya. (Oyo yali) 


wa ku bana ba Perezi, omukulu wa- 
bāmi bona abe'gye mu mwezi ogwo- 
4 luberyeberye. Ne > Dodai Omwa- 


koa noluwalolwe ye yali omukulu | 2:9 
woluwalo olwomwezi ogwokubiri; |) 


ne Mikulosi omukungu: ne mu lu- 
walolwe mwalimu obukumi bubiri 
5 mwenkumi nya. “Benaya mutaba- 
ni wa Yekoyada kabona omukulu ye 
yali omwami owokusatu owe'gye 0- 
womumwezi ogwokusatu: ne mu lu- 
walolwe mwalimu obukumi bubiri 
6 mwenkumi nya. Ono ye Benaya 
oyo eyali omusaja d owamänyi owo- 
kwabo amakumi asatu, era omuku- 


lu wabo amakumi asatu : ne A'miza- | 1. 


badi mutabaniwe yali (wa ku) luwa- 


7 lolwe. ¢ Asakeri muganda wa Yoabu e 


ye yali (omwāmi) owokuna owomu- 
mwezi ogwokuna, ne Zebadiya mu- 


tabaniwe /oluvanyumalwe: ne mu Ai 


luwalolwe mwalimu obukumi bubi- 


8 ri mwenkumi nya. #Samukusi O- | 35 


muizula ye yali omwami owokutano 
owomumwezi ogwokutano: ne mu 
luwalolwe mwalimu obukumi bubiri 


9 mwenkumi nya. “lra mutabani wa 


I'kesi Omutekoa ye yali (omwami) |" 


owomukaga owomumwezi ogwomu- 
kaga: ne mu luwalolwe mwalimu 
obukumi bubiri mwenkumi nya. 

10 £ Kerezi Omuperoni owokubana Ta 
Efulaimu ye yali (omwami) owomu- 
sanvu owomumwezi ogwomusanvu: 
ne mu luwalolwe mwalimu obuku- 

11 mi bubiri mwenkumi nya. !Sibe- |, 
kai Omukusasi owoku Bazera ye ya- 
li (omwami) owomunana owomu- 
mwezi ogwomunans: ne mu luwa- 
lolwe mwalimu obukumi bubiri 
12 mwenkuminya. ™ Abiezeri Omwa- 
nasosi owoku Baben 
(omwāmi)owomwenda owomumwe- 
zi ogwomwenda: ne mu luwalolwe 
mwalimu obukumi bubiri mwenku- 
13 mi nya. ^ Makalai Omunetofa owo- 


ku Bazera ye yali (omwāmi) oweku- 11. 30. 


mi owomumwezi ogwekumi: ne mu 
luwalolwe mwalimu obukumi bubiri 
14 mwenkumi nya. nT a Omupi- 
rasoni owokuba ulaimu ye 
yali (omwāmi) panak nomu owo- 
mumwezi ogwekumi nogumu: ne 
mu luwalolwe mwalimu obukumi 
15 bubiri mwenkumi nya. P Kerudai 


Omunetofa, owa Osunieri, ye yali | } 


(omwami) owekumi nababiri owo- 
mumwezi ogwekumi nebiri: ne mu 
luwalolwe sawala obukumi bubi- 
ri mwenkumi 

16 Nate abafuga y'ebika bya Isiraeri: 
ku Baleubeni Erieza mutabani wa 
Zikuli afnga: ku Basimeoni Sefa- 


17 tiya mutabani wa Maaka: ku Levi a 


r Kasabiya mutabani wa Kemueri: 
18 ka Aloni ? s Zadoki : ku Yuda! Eriku, 

omu ku baganda ba Daudi: ku Isa- 

kali Omuli mutabani wa Mikaeri: 





amini ye yali [1 


1 EBYOMUMIREMBE. 


27. 19—28. 12. 





“ Lub. 13. 
5 

w1 Byom. 
21. 5. 


Y 2 Sam. 
24. 5-15. 
l Prom: 
21. 7. 


a23am.15. 
12 
623am.15 
Ji. 


41 Byom. 
2. 


NISZE 


1 Byom. 
1. 16-22. 
1 Byom. 
. 1-15. 


a 


2 


19 ku Zebuluni Isumaya mutabani wa 
Obadiya: ku Nafutali Yeremosi mu- 

20 tabani wa Azulieri: ku bana ba 
Efulaimu Kosea mutabani wa Aza- 
ziya: ku kitūndu kyekika kya Ma- 
nase Yoeri mutabani wa Pedaya : 

21 ku kitindu (kyekika) kya Manase 
mu Gireadi Ido mutabani wa Ze- 
kaliya : ku Benyamini Yaasieri mu- 

22 tabani wa Abuneri: ku Dani Aza- 
leri mutabani wa Yerokamu. Abo 
be bali abami bebika bya Isiraeri. 

23 Naye Daudi nātabala muwendo gwa- 
boabākamaze emyaka amakumi abi- 
ri nabatanaba kutūsa egyo, kubanga 
Mukama yali ayoge'de ngalyongera 
Isiraeri “ ngemunyenye ezomu'gu- 

24 lu. Yoabu mutabani wa Zeruiya 
yatanula okubala, naye v natamala: 
yobusiingu kyebwava bu'ja ku Isi- 
raeri ; 'so nomuwendo teg wawandi- 
kibwa mu kitabo ekyebyomumire- 
mbe gya kabaka Daudi. 

25 Era Azumavesi mutabani wa 
Adieri yali mukulu wamawanika 
ga kabaka: ne Yonasani mutabani 
wa U'ziya yali mukulu wamawani- 
ka agoku'tale nagomubibuga nago- 

26 mubyalo nagomubigo: ne Ezuli mu- 
tabani wa Kerubu ye yali omu- 
kulu wabo abakola emirimu egyo- 

27 munimiro olwokulima e'taka: ne 
Simei Omulama ye yali omukulu 
wensuku zemizabibu : 
Omusifumu ye yali omukulu webi- 
bala ebyensuku olwamasenero ago- 

28 mwenge: ne Baalukanani Omuge- 
dera ye yali omukulu wemizeituni 
2 nemisukomoli egyali mu nsenyi: 
ne Yoasi ye yali omukulu wama- 

29 wanika gamafuta: ne Situlai Omu- 
saloni ye yali omukulu webisibo 
ebyalūndibwa mu Saloni : ne Safati 
mutabani wa Adulai ye yali omu- 
kulu webisibo ebyali mu biwonvu: 

30 ne Obiri Omuisimaeri ye yali omu- 
kulu weng'amira: ne Yedeya Omu- 
meronosi ye yali omukulu wendo- 

31 goi: ne Yazizi Omukaguli ye yali o- 
mukula wembuzi. Abo bona be bali 
abakulu bebintu ebya kabaka Daudi. 

32 Ne Yonasani kitawe wa Daudi 
Omuto yali mut:usa wa bigambo, 
omusaja Omutegevu era omuwandi- 
si: ne Yekieri mutabani wa Kaku- 
moni yabanga wamu nabana ba ka- 

33 baka: ne 4 Akitoferi ye yatesanga 
ebigambo bya kabaka: > Kusni O- 
mwaluki ye yali mukwano gwa ka- 

34 baka: Yekoyada mutabani wa Be- 
naya WA jan yala ne Abiasa- 
li: ne Yoabu ye yali omwami we'gye 
Iya kabaka. i i 


Daudi? nakung'anya abakūngu 
bona aba Isiraeri, è abakūngu 
bebika c nabami bebitongole abāwe- 
rezanga kabaka mu mpalo, nabami 


ne Zabudi 


benkumi nabämi bebikumi 4d naba- 
kulu bebintu byona nobuga'ga ebya 
kabaka ne batabanibe, wamu naba- 
mi nabasaja abamanyi, “ abasaja bo- 
na abamanyi abazira, Eyerusalemi. 
2 Awo Daudi kabaka naimirira ku 
bigerebye nayogera nti Mumpulire, 
baganda bange era abantu bange: 


J'nze kyali mu mutima gwange o- 2 


kuzimbira esanduko eyendagāno ya 
Mukama 9 nentebe yebigere eya Ka- 
tonda wa'fe enyumba eyokuwu’' mu- 
liramu ; era nali ntegese okuzimba. 
8 Naye Katonda nang'amba nti è To- 
zimbira linya lyäuge enyumba, ku- 
banga 'gwe oli musaja wa ntalo, 
4 era wayiwa omusai. Naye Muka. 
ma Katonda wa Isiraeri ya'nonda 
nganziya mu nyumba yona eya ki- 
tange okuba kabaka wa Isiraeri 
kemirembe gyona: kubanga ya- 
londa Yuda okuba omulingira; ne 
mu nyumba ya Yuda (nalondamu) 
t enyumba ya kitange ; ne mu bana 
ba kitange nansanyukira 'nze oku- 
5 nfula kabaka wa Isiraeri yena: ne 
m ku batabani bange bona | kubanga 


Mukama ampa'de abina bangi | nā- | 5 


londamu Sulemani mutabani wange 
okutūla ku ntebe eyobwakabaka bwa 
6 Mukama okufuga Isiraeri. Nang'a- 
mba nti ? Sulemani mutabaniwo ya- 
lizimba enyumba yange nempya 
sange: kubanga namulonda oku- 
ba mutabani wange, nange nabanga 
7 kitawe. Era nanywezanga obwaka- 
bakabwe emirem ona, bwana- 
nyikiranga okukola ebiragiro bya- 
nge nemisango gyange nga lero. 
8 Kale 'no mu maso ga Isiraeri yena, 
ekung'aniro lya Mukama, ne Kato- 
nda wa'fe ngawulira, mukwatenga 
munonyenga ebiragiro byona ebya 
Mukama Katonda wa'mwe: mulye 
ensi eno eniingi mugirekere abana 
ba'mwe okuba obusika emirembe 
gyona abanabingawo oluvanyuma 
9 lwa'mwe. Nawe, Sulemani, muta- 
bani wange, ?tegera Katonda wa 
kitiwo, omuwerezenga P nomutima 
ogutukiri'de nememeesanyuka: ku- 
banga ” Mukama akebera emitima 
gyona, era ategera okufumitiriza 
kwona okwebirowozo: bwonomu- 
nonyanga, analabikanga gyoli ; naye 

s bwonomuvangako, anākugobānga 
10 emirembe gyona. Wekūme 'no; ku- 
banga Mukama alönze 'gwe oku- 
zimba enyumba eyekigwa: ba na- 
manyi okikolanga. 

Awo Daudi nawa Sulemani mu- 
tabaniwe “ ekyokulabirako “4 ekye- 
kisasi (kyeyekalu) nenyumba zako 
namawanika gaku w nenju zako eza 
wa'gulu nebisenge byako ebyomu- 
nda nekifo vekyentebe eyokusasira; 
12 nekyokulabirako ekya byona byeya- 

lina olwomwoyo, ebyempya eze- 


11 


d | Byom 
Z7. 25-31. 


“1 Byom. 
IL lu~. 


HFE 
6 
É 


aa ng 


bad e 
N 


nyumba ya Mukama 2 nebisenge 
byona ebyetolo'de 4 namawanika ge- 
nyumba ya Katouda namawanika 
13 gebintu ebiwongebwa: era bebye- 
mpalo za bakabona “Nabalevi ne- 
byomulimu gwona ogwokuwereza- 
nga okwomunyumba ya Mukama, 
nebyebintu Aki ebiwereza mu 
14 nyumba ya Mukama: zabu epimi- 
bwa wehi ebya zabu, olwebi- 
ntu byona ebiwereza okuwereza 
kwona; (feza) epimibwa olwebintu 
byona ebya feza, olwebintu byona 
15 ebiwereza okuwereza kwona: era 
d ebyetabaza eza zabu ebipimibwa, 
e nebyetabaza zakyo, zābu epimi- 
bwa ya buli kikoudo era ya tabaza 
zakyo: era ya bikondo ebya feza, 
(feza) epimibwa ya (buli) kikondo 
era ya tabaza zakyo, ngokuwereza 
16 okwa buli kikondo: ne zabu eyapi- 
mibwa eyemeza ezemigati egyoku- 
laga, eya buli meza; ne feza eye- 


8117 mezaezefeza:/nebyokukwasaenya- 


ma nebibya nebikompe bya zabu 
ningi: era ya bakuli za zabu, zabu 
eyapimibwa eya buli bakuli: era ya 
bakuli eza feza, feza eyapimibwa 
-|18 eya buli bakuli: era #eyekyoto e- 
kyobubane, zabu uongofu eyapimi- 
bwa; era zabu ya kya kulabirako 
ekye'gali, (be) 'bakerubi abayanja- 
la (ebiwawatiro byabwe) nebabi'ka 
ku sanduko eyendagano ya Muka- 
19 ma. Ebyo byona, (bweyayogera 
Daudi,) nabitegezebwa mu biwandi- 
ke ebiva keri omukono gwa Muka- 
ma, gye mirimu gyona egyomuti- 
20 ndo guno. Daudi nagamba Sule- 
mani mutabaniwe nti Ba na mavyi 
ogume omwoyo okikolanga: totya- 
nga 'so totekemukinga: kubanga 
ukama Katonda, Katonda wange, 
lali nawe: takwabulirenga 'sd ta 
kulekenga okutusa omulimu gwo- 
na ogwokuwereza okwomunyumba 
Mukama lwegulitūkirira. Era, 
aba, waliwo ™ empalo za bakabona 
Nabalevi olwokuwereza kwona o- 
kwomunyumba ya Katonda: era 
waliba nawe mu mulimu ogwengeri 
zona buli musaja ayagala kububwe 
n alina amagezi agokuwereza kwo- 
na: era nabāmi nabantu bona 
aan kaang dala okulagira- 
wo. 


2929 Davni kabaka nagamba ekibi- 
na kyona nti Sulemani muta- 
bani wange Katonda gwalonze ye- 
'ka akyali e mwana muto, nomulimu 
munene: kubanga eryumba si lya 
bantu naye lya Mukama Katonda. 
2 'Nze 'no ntegeke'de enyumba ya 
Katonda wange namanyi gange go- 
na zabu (eyebintu) ebya zabu, ne 
feza (eyebintu) ebya feza, nebiko- 
mo (ebyebintu) ebyebikomo, ebyii- 


21 


1 EBYOMUMIREMBE. 


ma (ebyebintu) ebyebyūma, nemiti 
(egyebintu) ebyemiti ; amainja aga 
onuku (uamainja) agokutona, a- 
mainja agomulimu ogwenjola na- 
gamabala mangi, namainja agomu- 
wendo omungi agengeri zona, na- 
3 mainja amanyirivu mangi nyo. E- 
ra nate kubanga nta'de okwngala 
kwange ku nyumba ya Katonda 
wange, kubanga nina obuga'ga 
bwange kubwange obwa zibu ne 
feza, mbuwa enyumba ya Katonda 
wange, okusu'kiriza byona byente- 
4 geke'de enyumba entukuvu ; b tala- 
nta eza zabu enkumi satu, zabu ya 
cOfiri, ne talanta eza feza eyalo- 
ngosebwa kasanvu, okubi'ka ku bi- 
5 senge byenyumba nayo: zabu ya 
(bintu) ebya zābu, ne feza ya (bi- 
ntu) ebya feza, nolwemirimu egye- 
ngeri zona (egirikolebwa)nemikono 
gyabafundi. Kale ani awayo kubu- 
bwe okwewonga lero eri Mukama ? 
6 Awo dabakulu (benyumba) za baki- 
tābwe nabakulu bebika bya Isiraeri 
nabami benkumi nabebikumi wamu 
€ nabalabirizi bemirimu gya kabaka, 
7 nebawayo kubwabwe; nebawa o- 
lwokuwereza okwomunyumba ya 
Katonda, zabu talanta enkumi tano 
ne 7 daliki kakumi, ne feza talanta 
kakumi, nebikomo talanta kakumi 








51 Byom. 
22.14. 
€ 1 Basek. 
9. 4. 


41 Byom. 
7.1;2.1. 


3 Byom. 
27. 25-31. 


J Erer. 8. 
7 


Nek. 7. 7C- 


mu kanina, nebyūma talanta ka- | 72 


8 sirīvu. Nabo abālabika nga balina 
amainja (agomuwendo omungi) ne- 
bagawa eri obuga'ga obwomunyu- 
mba ya Mukama wansi womukono 

9 gwa Yekieri Omugerusoni. Awo 

abantu nebasanyuka kubanga bā- 
wayo kubwabwe, kubanga vbawayo 
kubwabwe eri Mukama nomutima 
ogatukiri' de: era ne Daudi kaba- 

10 ka nisanyuka esanyu 'dene. Daudi 

kyeyava yebaliza Mukama mu maso 
gekibina kyona: Daudi nayogera nti 
Webazibwe, ai Mukama, Katonda 
“wa Isiraeri jaja wa'fe, emirembe 
11 nemirembe. £Obukulu bubwo! na- 
manyi nekitibwa nokuwangula no- 
kugulumizibwa: kubanga byonaebi- 

ri mu ‘gulu nebiri munsi (bibyo?; o- 
bwakabaka bubwo. ai Mukama, era 
ogulumizibwa okuba omutwe gwa 

12 byona. m Obuga'ga era nekitibwa 

biva gyoli, era 'gwofuga bona; era 
amu mukonogwo mwe muli obui- 
nza namāņyi; era mu mukonogwo 
mwe muli okukuza nokuwa bona a- 

18 manyi. Kale 'no, Katonda wa fe, 

tukwebaza netntendereza erinyalyo 

14 eryekitibwa. Naye 'nzani nabantu 

bange kye ki, 'fe okuinza okuwayo 
bwetutyo kubwa'fe dala? kubanga 

- byona biva gyoli, era tukuwa'de ku 

15 bibyo. Kubanga 'fe tuli #bagenyi 

mu masogo era batambuze nga ba- 
jaja ba’fe bona bwebili: Penaku 
za'fe ezokunsi ziri ngekisikirize, 'so 


13, 
ITim.1.17. 
Kub.5.15, 


” Bal, 11. 
J5, 38. 


“9 Kol. 


° Zab. 39. 
12. 

P Yob. 14. 
2: 


Zab. 102. 
11; 14. 4 





2 EBYOMUMIREMBE. 


16 tewali kuberera. Ai Mukama Ka- 
tonda wa'fe, ebintu bino byona bye- 
tutegese okukuzimbira enyumba o- 
lwerinyalyo etukuvu biva mu mu- 

17 konogwo, era byona bibyo. Era 
'manyi, Katonda wange, nga ” gwo- 
kema omutima era osanyukira ama- 
zima. 'Nze, nga nina omutima o- 

wamazima, mpa'deyo kubwange 
ino byona: era kakano ndabye 
abantubo abali wano nga bawayo 

18 kubwabwe gyoli nensanyuka. Ai 
Mukama, Katonda wa Ibulaimu, o- 
wa Isaka, era owa Isiraeri, bajaja 
ba'fe, onyweze kino mu #kufumi- 
tiriza kwebirowozo ebyomumutima 
gwabantubo, toteketeke omutima 

19 gwabwe gyoli: era owe Sulemani 
mu i wange * omutima ogutii- 
kiri'de okukwata ebiragirobyo, ne- 
byo êbang Siwa namatekago, no- 
kukola ebyo byona, nokuzimba we- 

20 nyumba Y gyentegeke’'de. Daudi 
nägamba ekibina kyona nti Kakano 
mwebaze Mukama Katonda wa- 
'mwe. Ekibina kyona *nebebaza 
Mukama Katonda wa bajaja babwe, 
a nebakutama emitwe gyabwe ne- 

21 basinza Mukama ne kabaka. Neba- 
wayo sadaka eri Mukama, nebawa- 

o ebiwebwayo ebyokebwa eri Mu- 
ma ku lwokubiri olunaku olwo 
nga luwe'de, ente lukumi nendiga 
enume lukumi, nabana bendiga lu- 
kumi b nebiwebwayo byako ebyoku- 
nywa, ne nyingi nyo olwa 


23 Isiraeri yena; nebalira nebanywera 


mu maso ga Mukama ku lunaku 
olwo nebasanyuka nyo. Nebafūla 
Sulemani mutabani wa Daudi ka- 
baka “omulindi ogwokubiri, 4 ne- 
bamufukako amafuta eri Mukama 
okuba omulangira ne Zadoki okuba 
23 kabona. Awo Sulemani nâtūla ku 
ntebe ya Mukama nga ye kabaka 
mu kifo kya Daudi kitiwe, nālaba 
omukisa ; Isiraeri yena nebamugo- 
24 ndera. Abakulu bona nabasaja aba- 
manyi era ne batabani ba Daudi 
kabaka bona nebagondera Sulema- 
25 ni kabaka. Mukama nagulumiza 
nyo Sulemani mu maso ga Isiraeri 
ena, “namuwa ekitibwa ekyobwa- 
baka ekitalabwanga ku kabaka 
yena eyamusoka mu Isiraeri. 
26 Era Daudi mutabani wa Yese ya- 
27 fuga Isiraeri yena. Nebiro byeya- 
fugira Isiraeri byali /emyaka ama- 


kumi ana; 9 yafugira emyāka mu- | £ 


sānvu Ekebuloni, era y (e- 
myāka) asatu mwesatu mņ Yerusa- 

28 lemi. Nāfa ngaka'diye bulūngi, 
nga'ju'de enaku nobuga'ga nekiti- 
bwa: Sulemani mutabaniwe nāfuga 

29 mu kifokye. Era ebikolwa bya Dau- 
di kabaka, ebyasoka nebyamalirwa- 
ko, laba, byawandikibwa mu biga- 
mbo bya í Samuwiri omulabi ne mu 

$ pean bya * Nasani na'bi ne mu 
nokufugakwe kwona namānyige ne- 
biro ebyamuitako ye ne Isiraeri na- 
matwale gona agensi ezo. 


EKITABO 


EKYEBYOMUMIREMBE 


GYA BASEKABAKA EKYOKUBIRI 


1 Awo4 Sulemani mutabani wa Daudi 
nanywezebwa mu bwakabakabwe, 
Mukama Katondawe naba naye, na- 


2 mugulumiza nyo. Sulemani naga- 
mba Isiraeri yena, ? abami benkumi 
nabebikumi nabalamuzi na buli 
mukulu mu Isiraeri yena, emitwe 

8 gyenyumba za bakitibwe. Awo 

ulemani nekibina kyona wamu 
naye nebagenda mu “kifo ekigulu- 
mivu ekyali Egibeoni; kubanga 
eyo ye yali ewema ya Katonda eyo- 
kusisinkanirangamu, 4 Musa omu- 
'du wa Mukama gyeyakola mu 'dii- 

4 akah e Da esanduko ya Katonda 
sudi yali agirinyisi'za nāgi'gya 

7 Ekiriasuyealimu nagireta mu o 
Daudi kyeyagitegekera: kubanga 


yali agikubi'de ewema Eyerusalemi. 
5 Era nate 9 ekyoto ekyekikomo ' Be- 


zaleri mutabani wa Uli mutabani | g 


wa Kuli kyeyakola kyali eyo mu 
maso gewema ya Mukama: Sule- 
mani nekibina nebagendanga gye- 
6 kiri. Sulemani nāyāmbukayo eri 
ekyoto ekyekikomo mu maso ga 
Mukama ekyali ku wema eyokusi- 
sinkanirangamu, “niwerayo okwo 
ebiwebwayo ebyokebwa lukumi. 
7 ¿Mu kiro ekyo Katonda nilabi- 
kira Sulemani, namugamba nti Sa- 
8 ba kyemba nkuwa. Sulemani nā- 
gamba Katonda nti Walaga Daudi 
kitange ekisa kingi, nonfūla kabaka 
9 mu kifokye. Kale, ai Mukama Ka- 
tonda, ekigambo kyewasiibiza Dau- 





mbo bya ¿Gadi omulabi; era eng 


1. 10—2. 16. 


2 EBYOMUMIREMBE. 





«a2 Brom 
9. 22. 


di kitange kinywezebwe: kubanga 
onfu'de kabaka wabantu abafanana 
10 enfūfu eyokunsi obungi. Mpa 'no 
amagezi nokumanya, nfulumenga 
nyingirenga mu maso gabantu ba- 
no: kubanga ani ainza okusalira 
emisango abantubo bano abenkani- 
11 de awo obukulu? Katonda näga- 
mba Sulemani nti Kubanga ekyo 
kiba'de mu mutimagwo, 'so tosa- 
bye bnga'ga, ebintu, newakuba'de 
ekitibwa, newakuba'de obulamu 
bwabo 'abakukyawa, 'sō tosabye 
kuwangala; naye wesabi'de ama- 
gezi nokumanya, osalirenga emisa- 
ngo abantu bange, benkufuli'de 
13 kabaka: amagezi nokumanya owe- 
re'dwa; era ndikuwa nobuga' ga 
nebintu nekitibwa byatabanga na- 
byo " nomu ku basekabaka abaku- 
soka, 'so tewaliba oluvanyumalwo 
13 aliba nabyo. Awo Sulemani nava 
(ku lugendolwe) na'ja eri nekifo eki- 
gulumivu ekyali Egibeoni, ngava 
mu maso gewema eyokusisinkani- 
rāngamu, na'ja Byerusalemi; nā- 
fuga Isiraeri. 

o Sulemani nakung'anya amagali 
nabebagala embalasi : era ? yalina 
amagali lukumi mu bina nabebagala 
embalisi kakumi mwenkumi biri, 
beyateka mu ”bibuga ebyamagāli 
15 nawali kabaka Eyerusalemi. Ka- 


14 


baka nafula feza ne zābu okuba |. 


ngamainja, nemivule yagifila oku- 
ba ngemisukomoli egiri mu nsenyi 
16obungi. Era embalasi Sulemani 
zeyalina bazi'gyanga mu Misiri; 
abasibnzi ba kabaka nebaziwebwa- 


nga bisibo, bali kisibo nomuwendo |. 


17 gwakyo. Era e'gali balikimanga 
nga bili'gya mu Misiri nga li'jirira 
(sekeri) lukaga eza feza, nembalasi 
nge'jirira kikumi mwatano; era 
basekabaka bona Ababakiti bweba- 
tyo ne basekabaka Abebusuli, bazi- 
'gyangamu mu mukono gwabwe. 


9 Awo Sulemani nayagala okuzi- 
mbira erinya lya Mukama enyu- 
mba, nenyumba yobwakabakabwe. 
3 a Sulemani. nayawula abasaja obu- 
kumi musānvu, bokwetikanga emi- 
gugu, nabasaja obukumi munana 
abitemanga ku nsozi, nenkumi s8- 
tu mu lukāga okubalabiriranga. 
3 c Sulemani natuma eri Kulamu ka- 
baka Wetulo ngayogera nti 4 Nga 
bwewakolanga Daudi kitānge no- 
muwereza emivule okuzimba enyu- 
mba okubera omwo, (bwotyo oko- 
4 langa nange). Laba, nzimbira eri- 
nya lya Mukama Katonda wānge 
enyumba okugiwonga eri ye, no- 
kwõtereza mu masoge obubāne o- 
bwebyakalosa ebiwomerevu, € no- 
lwemigāti egita'gwawo, nolwebi- 


kawungezi, ku sabiti nemyezi nga 
kyegi'je giboneke ne ku mbaga e- 
zatekebwawo eza Mukama Kato- 
nda wa'fe. Kino kye (kiragiro) e- 
kyemirembe gyona eri Isiraeri. 
5 Nenyumba gyenzimba nene: ku- 
banga Katonda wa'fe mukulu oku- 

6 singa bakatonda bona. Naye ani 
ainza Okumnzimbira enyumba, ku- 
banga J e'gulu ne'gulu erya wa'gu- 
lu taligyamu ? ’nze'no 'nzāni 'mu- 
zimbire enyumba, wabula okwote- 

7 rezānga obubane mu masoge? Ka- 
le 'no. mpereza omusaja alina a- 
magezi okukola omulimu ogwa zi- 
bu, ne feza nebikomo nebyuma, no- 
lugoye olwefulungu nolutwakivu 
ne kaniki, era omutegevu okukola 
enjola (ezengeri zona, okuba) awa- 
mu nabasaja abamagezi abali na- 
nge mu Yuda ne mu Yerusalemi, 
8 9 Daudi kitāuge beyatekateka. Era 
mpereza nemivule nemiberosi ne- 
mitogo ngogigya ku Lebanoni: 
kubanga 'manyi ugaba’dubo bate- 
gevu okutema emiti ku Lebanoni; 
era, laba, aba'du bange banabinga 
wamu naba'dubo, okuntekerateke- 

9 ra emiti mingi : kubanga enyumba 
gyeng'enda okuzimba eriba nene 
10 kitalo. Era, laba, ndiwa aba'dubo, 
ababa'zi abatema emiti, “ebigero 
ebyeng'ano empile obukumi bubi- 
ri, nebigero ebya sayiri obukumi 
bubiri, nebi'ta ebyomwenge obukn- 
mi bubiri, nebi'ta ebyamafuta obu- 
11 kumi bubiri. Awo Kulamu kabaka 
Wetulo na'damu ngawandika eba- 
liwa nigiwereza Sulemani, nti 
k Kubanga Mukama ayagala aba- 
ntube, kyeyava akufūla kabaka wā- 
12 bwe. Era Kulamu nāyogeraą nti 
Mukama Katonda wa Isirneri ye- 
bazibwe eyatonda e'gulu nensi, a- 
wa'de Daudi kabaka omwana omu- 
tegevu, eyawebwa amagezi noku- 
manya, agenda okuzimbira Muka- 
ma enyumba nokuzimbira obwaka- 
18 bakabwe enyumba. Kakano 'no 
mpere'za omusaja owamagezi eya- 
webwa okutegera, owa Kulamu ki- 
14 tange, lomwāna womukazi owoku- 
bawala ba Dani, ne kitāwe yali 
musaja wa Tulo, owamagezi oku- 
kola omulimu ogwa zābu nogwa 
feza nogwebikomo nogwebyuma 
nogwamainja nogwemiti nogwe- 
. ngoye ezefulungu ne kaniki ne 
bafuta enūngi nengoye entwakavu ; 

| era nokwola enjola ezengeri gona, 
- nokugunja engeri yona egunjibwa: 
alagirwe (ekifo) wamu nabasajabo 
abamagezi nabasaja abamagezi aba 
15 mukama wange Daudi kitawo. Ka- 
le 'no, eng'ano ne sayiri, amafuta 
nomwenge, ™mukama wange bye- 
yayogerako, atume eri aba'dube: 


webwayo ebyokebwa enkya na- | 16 na'fe tulitema emiti ku Lebanoni, 


M3 


i 1 Basck. 
5. 11. 


#2 Byom 
9. 8. 


11 Rasek. 
1, 14. 


m Ju. 10. 





11 Byom. 
6. B-B. 


2 EBYOMUMIREMBE. 


nga bwolyagala obungi : era tuligi- 
reta gyoli nga tugikulula ku nya- 
nja netugitusa Eyopa; nawe oligi- 
17 rinyisa Eyerusalemi. Awo Sule- 
mani nabala ba'na'gwanga bona 
abali munsi ya Isiraeri, ngokubala 
bwek wali # Daudi kitiwe kweyaba- 
bala; newalabika kasirivu mwo- 
bukumi butino mwenkumi satu 
18 mu lukāga. Na'sawo obukumi mu- 
sanvu kubo okwetikanga emi ; 
nobukumi munana abatemanga ku 
ngozi, nabalabirizi enkumi satu mu 
Jukaga okukozanga abantu. 


Awo 4 Sulemani natanula okuzi- 
mba en ba ya Mukama Eye- 
rusalemi ku lusozi > Moliya, (Mu- 
kama) kweyalabikirira Daudi kita- 
we, gyeyatekateka mu kifo Daudi 
kyeyalagira, mu giiliro lya c Oluna- 
2 ni 'Omuyebusi. Awo nātanula o- 
kuzimba ku (lunaku) olwokubiri 
olwomwezi olwokubiri mu mwaka 
ogwokuna kasoke'de alya obwaka- 
3 baka. Era gino gye misingi Sule- 
mani gyeyakuba okuzimba enyu- 
mba ya Katonda. 4Obuwānvu bwa- 
yo mu mikono ngekigero ekyolube- 
ryeberye bwekyali bwali emikono 
nkaga, nob i emikono amakumi 
4 abiri. “Nekisasi ekyali mu maso 
(genyumba), obuwānvu bwakyo 
ngobugazi bwenyumba bwebwali 
bwali emikono amakumi abiri, no- 
bugulumivu kikumi mwabiri : nā- 
kibi'kako munda zābu enongofu. 
5/Nenyumba enene nagibi'kako 
embawo ezemiberosi gyeyabi kako 
zābu enongofu, nakolako enkindu 
6 nemikiifu. Nayonja enyumba na- 
mainja agomuwendo omungi olwo- 
buliingi : ne zābu yali zābu Eyepa- 
7 lavaimu. Era nenyumba nagibi- 
'kako zabu, emiti nemiryango nebi- 
senge byayo nenzi'gi zayo; ne ba- 
8 kerubi ababa'je ku AA Nako- 
la Yenyumba entukuvu enyo; obu- 
wanvu bwayo ngobugazi bwenyu- 
mba bwebwali bwali emikono ama- 
kumi abiri, nobugazi bwayo emiko- 
no amakumi abiri : nagibi'kako zā- 
bu enongofu, eweza talanta lukaga. 
9 Nobuzito bwemisomali bwali sekeri 
eza zābu amakumi atāno. Nābi- 
10 'kako ziibu ! enju eza wa'gulu. Ne 
mu nyumba entukuvu enyo nāko- 
lamu bakerubi babiri abomulimu 
ogwebifananyi ; nebababi'kako zā- 
11 bu. Nebiwawātiro bya bakerubi 
obuwānvu bwabyo emikono ama- 
kumi abiri : nekiwawatiro kya (ke- 
rubi) omu kyali kya mikono etano, 
nga kitūka ku kisenge kyenyumba ; 
nekiwawitiro ekyokubiri nakyo 
(bwekityo) mikono etino, n 
kitika kiwawātiro kya karabi 
12 mu'ne. Nekiwawitiro kya kerubi 


mu'ne kyali kya mikono etano, nga 
kitiika ku kisenge kyenyumba : ne- 
kiwawatiro ekirala nakyo kya mi- 
kono etano, nga kyega'ta nekiwa- 
13 watiro kya kerubi mu'ne. Ebi- 
wawatiro bakerubi abo bye- 
bimba emikono amakumi abiri: 
era baimirira ku bigere byabwe, 
namaso gibwe nga gatunulira e- 
14 nyumba. Nakola e'gigi lya kaniki 
nolugoye olwefulungu nolutwaka- 
vu ne bafuta enungi, nalikolako 
15 kiwa skak k Era eag mu ESE 
genyumba em ugulumi- 
vu bwazo lara kono amakumi asatu 
mwetano, nomutwe ogwali kuzo 
16 ki'nemu gwali emikono etano. Na- 
kola emikiifu awaimibwa okwoge- 
ra, nagiteka ku ntiko zempagi; nā- 
kola amakomamawanga kikumi 
17 nagateka ku mikifu. Nasimba 
empagi mu maso geyekalu, emu 
ku mukono ogwadyo neyokubiri ku 
gwa kono; nātūma eyokumukono 
ogwadyo erinya lyayo Yakini, ne- 
rinya lyeyo ku gwa kono Boazi. 
Era yakola anekyoto ekyekiko- 


mo, obuwanvu bwakyo emikono | 18 


amakumi abiri, nobugazi bwakyo 

emikono amakumi abiri, nobugulu- 2 
2 mivu bwakyo emikono kumi. “Era 

nakola nenyanja ensiniise eyemi- 


konokumi okuva ku mugo okutiika | 16 


ku mugo, nekulungirivu nobugulu- 
mivu bwali emikono etino; nomu- 
gwa ogwemikono amakumi asatu 
8 a, ES Era wansi wayo 
wāliwo ekifananyi kyente, ekigye- 
tololera emikono kumi, nga kigye- 
tolola enyauja enjui zona. E- 
nte zali embu biri, ezasanisibwa 
4 yo bweyasānūsibwa. Yatula ku- 
nte kumi rabiri, esatu nga zitunu- 
lira obukika obwa kono, nesatu 
nga zitunulira ebugwanjuba, nesa- 
tu nga zitunulira obukika obwa- 
dyo, nesatu nga zitunulira ebuva- 
njuba: nenyanja ngeteke'dwa kuzo 
wa'gulu, amatako gazo zona nga gali 
b munda. Nobugazi bwayo luta; no- 
mugo gwayo gwakolebwa ngomugo 
gwekibya, ngekimuli kyamalanga : 
ensuwa enkumi satu ezaingiramu 


6 nezigyamu. Era nakola cebyokwo- ; Basek 


'lezamu kumi, nateka ebitano ku 
mukono yo, nebitano ku gwa 
kono, okubyolezāngamu ; ebintu e- 
byekiwebwayo ekyokebwa babyole- 
zanga omwo, naye enyanja yali ya 
7 bakabona okunabirangamu. Nako- 
la d ebikondo kumi bya zabu ngeki- 
ragiro kyabyo bwekyali ; nabiteka 
mu yekalu, ku mukono ogwadyo 
8 bitano, ne ku gwa kono bitāno. Era 
nakola ¢ nemeza kumi, niziteka mu 
ekalu, ku lui olwadyo tano, ne ku 
wa kono tano. Nikola ebibya ki- 

9 kumi bya sibu. Era nate nikola 





2. 17—4.9. 


2 EBYOMUMIREMBE. 


olu'gya lwa bakabona, nolu'gya o- 
lunene, nenzi'gi zolu'gya, enzi'gi 
10 zazo nazibi'kako ebikomo. Nateka 
enyanja ku lui (Iwenyumba) olwa- 
dyo ebuvanjuba, okutunulira obu- 
11 kika obwadyo. /Kulamu nakola e- 
ntamu nebisena nebibya. Awo Ku- 
lamu namala okukola omulimu gwe- 
yakolera kabaka Sulemani mu nyu- 
12 mba ya Katonda: empagi zombi 
y nembuto, nemitwe gyom i egyali 
ku ntiko zempagi; nebitimba byo- 
mbi ebyokubi'ka ku bikompe byo- 
mbi ebyemitwe egyali ku ntiko 
13 ang namakomamawanga ebi- 
kumi bina agokubitimba byombi; 
embu biri ezamakomamawanga za 
ka buli kitimba, okubi'ka ku bikō- 
mpe byombi ebyemitwe egyali ku 
14 mpagi. Era nakola nentebe, nebyo- 
15 lezebwamunabikola ku ntebe; enya- 
nja emu nente kumi nabiri wansi 
16 wayo. Era nentamu nebisena na- 
makato agakwasa enyama nebintu 
byona ebyako Kulamu kitawe nabi- 
kolera kabaka Sulemani olwenyu- 
mba ya Mukama, bya bikomo bizi- 
17 gule. Mu lusenyi lwa Yoludani ka- 
gyeyabisanisiza, awali e'taka 
eryebümba wakati Wasu'kosi i Ne- 
18 zereda. Bwatyo Sulemani bweya- 
kola ebintu byona bingi nyo nyini: 
kubanga £ebikomo obuzito bwabyo 
19 tebwategerekeka. Sulemani nakola 
ebintu byona ebyali mu nyumba ya 
Katonda, era nekyoto ekya zabu, 
nemeza okwabanga emigati egyoku- 
20 laga; nebikondo netabaza zabyo, 
zakirenga mu maso gawaimibwa o- 
kwogera ngekiragiro bwekyali, bya 
21 zabu nimgi nongõfu ; nebimuli ne 
tabaza ne makisi, bya zābu, zabu 
29 ntiikirivu ; nebisalako ebisiriza ne- 
bibya nebijiko nemimbiro, bya zabu 
nongofu: nomulyango gwenyumba, 
Rer A zayo ezomunda ezomukifo 
ekitukuvu enyo nenzi'gi zenyumba, 
5 ye yekalu, zali za zabu. Bwegutyo 
omulimu gwona Sulemani gweya- 
. kola olwenyumba ya Mukama negu- 
'gwawo. Sulemani naingiza ebintu 
udi kitiwe byeyawonga; efeza ne 
zabu nebintu oni, EER F 
mawanika genyumba ya Katonda. 
s1 Bask. | 2 aAwo Sulemani nālyoka aku- 
SIR ng'anya abaka'de ba Isiraeri nemi- 
twegyona egyebika, abakulu (benyu- 
mba) za tabwe ezabana ba, Isi- 
raen, Eyerusalemi, okulinyisa esa- 
nduko eyendagāno ya Mukama oku- 
gi'gya mu kibuga kya Daudi, ye Sa- 
8 yuni. Abasaja bona aba Isiraeri 
nebakung'anira eri kabaka ku mbea- 
ga, eyabawo mu mwezi ogwomusi- 
4nvu. Awo abaka'de bona aba Isi- 
raeri neba'ja, > Abalevi nebasitula 
5 esanduko. Nebalinyisa esanduko 
newema eyokusisinkanirāngamu, 


nebintu ons ebitukuvu ebyali mu 
Wema; ebyo bakabona Abalevi ne- 
6 babirinyisa. Kabaka Sulemani ne- 
kibina kyona ekya Isiraeri abali ba- 
kung'ani'de gyali nebaba mu maso 
gesanduko, na bawayo endiga ne- 
nte, ezitaga tika newakuba'de oku- 
7 balika obungi. Awo bakabona ne- 
baingiza esanduko eyendagāno ya 
Mukama mu kifo kyayo, awaimi- 
bwa okwogera mu nyumba, mu kifo 
ekitukuvu enyo, wansi webiwawāti- 
8 ro bya bakerubi. Kubanga bakerubi 
bayanjala ebiwawatiro byābwe ku 
ifo kyesanduko, bakerubi nebabi- 
'ka ku sanduko nemisituliro gyayo 
9 wa'gulu. Nemisituliro gyali mi- 
wānvu bwegityo emisa gyemisituli- 
ro nokulaba nagiraba aima c awali 
esanduko mu maso gawaimibwa o- | ® 
kwogera ; layo natagiraba aima e- 
10 bweru: era ekyali eyo ne lero. Te- 
mui PA mr raka varma 
ebipānde byombi Musa byeyateka 
(omwo) ku kolebu, Mukama bweya- 
lagana endagāno nabana ba Isiraeri, 
11 bwebava mu Misiri. Awo olwatuka 
bakabona bwebamala okuva mu kifo 
ekitukuvu, | kubanga bakabona bona 
abali eyo bali betukuzi'za, 's0 tebi- 
12 kwata “mpalo zābwe; era Nabalevi 
abaimbi, bona, ¢ Asafu, Kemani, Ye- 
dusuni, ne batabani bābwe ne baga- 
nda babwe, nga bamba'de /bafuta 
eningi, nga balina ebitasa nento- 
ngoli nenanga, nebaimirira ku nko- 
merero yekyoto eyebuvanjuba, era 
wamu nabo bakabona kikumi mwa- 
13 biri nga bafūwa amakondere:) awo 
olwatuka abāfūwa nabaimbi nga ba- 
fanana omu, okuwuliza e'dobozi eri- 
mu nga batendereza nga bebaza Mu- 
kama, era bwebaimusa e'dobozi lya- 
bwe namakondere nebitasa nebintu 
ebivuga, nebatendereza M 
9 (nga bogera) nti Kubanga mulū- 
ngi; kubanga okusisirakwe (kube- 


rera) emirembe gyona : awo enyu- | 3,6; 20 


mba neryoka ya kaa ekire, enyumba | 4 
14 ya Mukama, ' abona nokuinza 
nebatainza kuimirira okuwereza o- 


lwekire: kubanga ekitibwa kya |? 


Mukama neki'jula enyumba ya 
tonda. 


6 a Awo Sulemani nalyoka ayogera 
nti Mukama ayoge'de nganātūlā- 
2 nga mu kizikiza ekiku'te. Naye 
'nze nkuzimbi'de enyumba eyoku- 
beramu, nekifo kyonoberangamu 
3 emirembe gyona. Awo kabaka na- 
kyisa amasoge, nisabira ekibina 
kyona ekya Isiraeri omukisa: eki- 
bina ka ekya Isiraeri nebaimi- 
4 rira. Nayogera nti Mukama Kato- 
nda wa Isiraeri yebazibwe, eyayo- 
gera nakamwike ne Daudi kitinge, 
era akitiikiri'za nemikonogye, nga- 








5 yogera nti Okuva ku lunaku Iwena- 
'gya abantu bange munsi Yemisiri, 
serobozanga kibuga kyona mu bika 
byona ebya -Isiraeri okuzimbira 
omwo enyumba, erinya lyange li- 
bëre omwo; '80 serobozanga muntu 
yena okuba omukulu wabantu ba- 

6 nge Isiraeri : naye neroboze'za Ye- 

yusalemi, erinya lyange libere o- 


mwo; era neroboze'za Daudi oku- | 


7 fuga abantu bange Isiraeri. Kale 
kyali mu mutima gwa Daudi kitā- 
nge okuzimbira erinya lya Mukama 

8 Katonda wa Isiraeri enyumba. Na- 
ye Mukama nagamba Daudi kitange 
nti Kubanga kyali mu mutimagwo 
'okuzimbira erinya lyange enyumba, 
wakola bulungi kubanga kyali mu 
mutimagwo: era naye 'gwe tozi- 

9 mbanga nyumba; naye mutabani- 
wo aliva mu ntumbwezo, oyo yali- 
zimbira erinya lyange enyumba. 

10 Era Mukama atukiri'za ekigambo- 
kye kyeyayogera; kubanga 'nze 
nyimuki'de mu kifo kya Daudi ki- 
tange, era ntu'de ku ntebe ya Isi- 
raeri, nga Mukama bweyasūbiza, 
era nzimbi'de erinya lya Mukama 

11 Katonda wa Isiraeri enyumba. Era 
nta'de omwo esanduko, omuli enda- 
gano ya Mukama, gyeyalagana na- 
bana ba Isiraeri, 

12  Naimirira mu maso gekyêto kya 
Mukama, ekibina kyona ekya Isi- 
raeri nga webali nayanjuluza enga- 

13 loze: "kubanga Sulemani yali ako- 
ze ekituti ekyebikomo, obuwinvu 
bwakyo emikono etino, nobugazi 
bwakyo emikono etano, nobugulu- 
mivu bwakyo emikono esatn, näki- 
teka wakati mu lu'gya; naimirira 
okwo, nafukamira ku mavivige mu 
mayo gekibina kyona ekya Isiraeri, 
nayanjuluza engaloze eri e'gulu:) 

14 nayogera nti Ai Mukama Katonda 
wa Isiraeri, tewali Katonda akufa- 
naua, mu 'gulu newakuba'de mu- 
nsi; akwata endagino nokusasira 
eri aba'dubo abatambnlira mu ma- 
sogo nomutima gwabwe gwoua: 

15 eyakwata eri omu'duwo Daudi ki- 
tange ekyo kyewamusibiza: wewa- 
wo, wayogera nakamwako, cra oki- 
tukiriza nomukonogwo, nga bwe- 

16 kiri lero. Kale 'no, ai Mukama 
Katonda wa Isiraeri, kwata eri o- 
mu'duwo Daudi kitange ekyo kye- 
wamnsūbiza ngoyogera nti Tewa- 
kubulenga musaja mu maso gānge 
owokutūla ku ntebe ya Isiraeri; 
kyo'ka abīnabo bwebanegenderezā- 
nga e'kubo lyabwe, okutambulirā- 
nga mu inateka gänge nga 'gwe 
bwewatambuliranga mu maso gā- 

17 nge. Kale 'no, ai Mukama Kato- 
nda wa Isiraeri, ekigambokyo kitū- 
kirizibwe. kyewagamba omu'duwo 


18 Daudi. Naye Katonda alitula ma. | ` 


2 EBYOMUMIREMBE. 





- zima dala nabantu ku 'taka ? laba, 
. e'gulu ne'gulu erya wa'gulu toli- 
gyamu; kale enyumba eno gyenzi- 
mbye einza etya 'gwe okugyamu? 
19 Naye lowoza okusaba kwomu'duwo 
nokwegairirakwe, ai Mukama Ka- 

. tonda wange, okuwulira okukaba 
nokusaba omu'duwo kwasabye mu 
20 masogo: amasogo gazibukenga eri 
enyumba eno emisana nekiro, êri 
ekifo kyewayogerako ngoliteka o- 
mwo erinyalyo; okuwulira okusaba 
omu'duwo kwanasabanga ngatunu- 
21 lira ekifo kino. Era owuliranga 
okwegairira kwomu'duwo, naba- 
ntubo Isiraeri, bwebanasabanga 
nga batunulira ekifo kino: wewawo, 
wuliranga 'gwe ngoima mu kifokyo 
kyoberamu, ngoima mu 'gulu; era 
22 bwonowuliringa, osonyiwanga. O- 
muntu bwanayononanga mu'ne, ne- 
bamulaiza ekirairo kyaba alsira, 
na'ja nalaira ngaima mu maso ge- 
23 kyotokyo mu nyumba eno: kale 
owuliranga 'gwe ngoima mu 'gulu, 
okolanga osaliranga aba'dubo omu- 
sango, ngosasula ababi, okumule- 
tako e'kubolye; era ngowesa obu- 
tukirivu omutukirivu, okumuwa 
24 ngobutikirivubwe bwebuli. Era 
abantubo Isiraeri bwebanakubibwa- 
nga wausi mu maso gabalabe, ku- 
banga bakwononye; nebakyüka na- 

te nebātula erinyalyo, nebasaba ne- 
begairirira mu masogo mu nyumba 

25 eno: kale ownlirānga 'gwe ngoima 
mu 'gulu, osonyiwanga okwonona 
kwabantubo Isiraeri, obakomya- 
ngawo nite munsi gyewawa bo ne 

26 bajaja bibwe. b E'gulu bwerina'ga- 
Jwangawo, 'songa tewali nkuba, ku- 
banga bakwondonye; bwebanasaba- 
nga nga batunnlira ekifo kino neba- 
tula erinyalyo nebakyiika okuleka e- 
kibi kyabwe,bwobabonyabonyanga: 

27 kale owuliranga 'gwe ngoima mu 
'gulu, osonyiwanga ekibi kyaba'du- 

bo nabantubo Isiraeri, bwonobaigi- 
rizanga e'kubo ediingi lyebaba ba- 
tambuliramu ; owerezinga enkuba 
kunsiyo gyewawa abantubo okuba 
28 obusika. Bwewanabinga munsi e- 
"njala, bwewanibanga kawumpuli, 
bwewanabanga okugengewala oba 
bukuku, enzige oba kawuka ; aba- 
labe babwe bwebanåābazingirizānga 
munsi eyebibuga byabwe; kawu- 
mpuli bwanafanananga atya, ne- 
ndwade bwenefanananga etya; 
29 kyona kyona omuntu yena kyana- 
sabānga era kyona kyanegairiranga, 
oba abantubo bona Isiraeri, abana: 
manyanga buli muntu endwa'deye 
ye nobuinikebwe ye, nāyānjuluza 
30 engaloze eri enyumba eno: kale 
owuliranga "gwe ngoima mu 'gulu 
ekifo kyoberamu, osonyiwanga osa- 
sulanga buli muntu ngamakuboge 








6. 5-30. 


52 Basek. 








1 Zab 129. 
10. 

1 Tah 192 
, LAK 
jan 9914. 


1 Byom. 
2.28 


6. 31—7. 12.' 


magwe ; ikubanga 'gwe, 'gwe we- 
'ka, 'gwomanyi emitima gyabana 
31 babantu ; | balyoke bakutye okuta- 
mbuliranga mu makubogo enaku 
zoną zebalimala munsi gyewawa 
32 bajaja ba'fe. Era ebyomu na'gwa- 
nga “ atali wa mu bantubo Isiraeri, 
bwanavanga munsi eyewala olwe- 
rinyalyo ekulu nengalozo ezamanyi 
nomukonogwo ogwagololwa; bwe- 
bana'jānga nebasaba nga batu- 
33 nulira enyumba eno; owuliranga 
'gwe ngoima mu 'gulu mu kifo kyo- 
beramu okole nga byona bwebiri 
omu 'na gwanga byakukabira; ama- 
wanga gona agokunsi balyoke ba- 
manye erinyalyo, okukutya ngaba- 
ntubo Isiraeri bwebakutya, era ba- 
manye ngenyumba eno gyenzimbye 
34 etumi'dwa erinyalyo. Abantubo 
bwebanatabalanga abalabe babwe 
mu 'kubo lyona lyonobatumanga 
nebgkusabanga nga batunulira eki- 
buga kino kyeweroboza nenyumba 
35 gyenzimbi' de erinyalyo : kale own- 
liranga 'gwe ngoima mu 'gulu oku- 
saba kwabwe nokwegairira kwabwe 
36 owozanga ensonga yabwe. Bweba- 
nakwênonanga (kubanga tewali 
muntu atayononanga | nobasungu- 
walira nobagabula eri abalabe no. 
kutwala nebabatwala nga basibe 
37 munsi oba wala oba kumpi; naye 
bwebana'jukiriranga munsi gyeba- 
twalibwa nga basibe nebakyuka ne- 
bakwegairirira munsi eyokusibibwa 
kwabwe nga bogera nti Twayouona 
netukola ebyobubambavu, twagira 
38 ekye'jo ; bwebanikomangawo gyoli 
nomutima gwabwe gwona nememe 
abwe yona munsi eyokusibibwa 
kwiabwe gyebabatwala nga basibe, 
nebakusaba nga batunulira ensi 
aa gyewawa bajaja babwe, neki- 
uga kyeweroboza nenyumba gye- 
39 nzimbi' de erinyalyo ; kale owulirā- 
nga 'gwe oknsaba kwabwe nokwe- 
gairira kwabwe ngoima mu 'gulu 
ekifo kyoberamu owozanga ensod- 
nga yibwe; osonyiwanga abantu- 
40 bo abakwononye. Kale, ai Katonda 
wange, nkwegairi'de amasogo pazi- 
bukenga namatugo gawulirenga o- 
knsaba okunasabirwanga mu kifo 
41 kino. Kale 'no 4 golokoka, ai Mu- 
kama Katonda, oingire mn e kifo- 
kyo ekyokuwu'muliramnu, 'gwe ne- 
sandnko eyamanyigo: bakabonabo, 
ai Mukama Katonda, bambale obn- 
lokozi, nabatukuvubo basanyukire 
42 obulungi. Ai Mukama Katonda, 
Jtokyisinga maso goyo gwewafn- 
kako amafnta: 9 'jnkira oknsasirwa 
kwa Daudi omu'duwo. 


a Awo Sulemani bweyamala okwo- 
gera è omuliro neguva mu ‘gulu ne- 






2 EBYOMUMIREMBE. 


gona bwegali, gwomanyiko omuti- 





- gwokya £kiwebwayo ekyokebwa ne 
sadaka; cekitibwa kya Mukama 
3 neki'jula enyumba. ` d Bakabona ' 
nebatainza kuingira mu nyumba ya 
Mukama kubanga ekitibwa kya 
Mukama ki'ju'de enynmba ya Mu- 
3 kama. Abana ba Isiraeri bona ne- 
batunulira, omuliro bwegwa'ka, e- 
kitibwa kya Mukama nekiba ku 
nyumba; vebavūnama amaso g- 
bwe wansi ku mainja amälire, ne- 
basinza, nebebaza Mukama (nga 
bogera) nti Kubanga  mulingi; 
kubanga okusasirakwe (kubērera) 
4emirembe gyona. Awo “kabaka 
nabantu bona nebawerayo sada- 
bka mn maso ga Mukama. Ka- 
baka Sulemani nawayo sadaka 
eyente obukumi bubiri mwenku- 
mi biri, nendiga kasirivu mwobu- 
kumi bubiri. Awo kabaka naba- 
ntu bona nebawonga enyumba ya 
6 Katonda. 
ngemirimu gyabwe bwegyali; era 
Nabalevi nga balina ebintu ebivu- 
ga ebya Mukama, Daudi kabaka 
byeyakola okwebaza Mukama, ku- 
banga oknsasirakwe (kubêrera) e- 
mirembe gyona, Daudi bweyate- 
nderezanga olwokuwereza kwābwe: 


bakabona nebafuwa amakondere mu f 


maso gābwe; Isiraeri yena nebai- 
7 mirira. Era Sulemani natukuza 
olu'gya wakati olwali mu maso ge- 
nyumba ya Mukama; kubanga nä- 
werayo ebiwebwayo ebyokebwa na- 
masavu agebiwebwayo olwemire- 
mbe: kubanga ekyoto ekyekikomo 
Sulemani kyeyakola tekyainza ku- 
gyako ekiwebwayo ekyokebwa ne- 
8 kiwebwayo ekyobu'ta namasavu. A- 
wo Sulemani nafumba embaga mu 
biro ebyo eyenaku musānvu, ne 


Isiraeri yena wamu naye, okibina | 


ekinene enyo, okuva awaingirirwa 
Ekamasi okutuka ku ka'ga Akemi- 

9 siri. Awo ku lunaku olwomunana 
nebakung anya okukung'ana oku- 
tukuvu: / kubanga embaga eyoku- 
wonga ekyoto nebagikwatira ena- 
ku musanvu, nembaga enaku musa- 

10 nvu. Awo ku lunakn olwamakumi 
abiri mu satu olwomwezi 0gwomu- 
sanvu nisindika abantu mu wema 

. zabwe, nga basanyuse era nga ha- 
jaguza mn mitima gyabwe olwobu- 
langi Mukama bweyali alaze Dandi, 
ne Snlemani, ne Isiraeri abantube. 
11 Bwatyo! Sulemani bweyamala e- 
nyumba ya Mukama nenyumba ya 
kabaka: ne byona ebyaingira mu 
mutima gwa Sulemani okukola mu 
nyumba ya Mukama ne mu nyu- 
12 mbaye ye nabitusa bulungi. Mu- 
kama nalabikira Sulemani kiro na- 
mngamba nti Mpuli'de okusabakwo 

i nineroboza gyendi ekifo kino oku- 
ba enyumba eyokuwerangamu sa- 








Bakabona nebaimirira | 


365 






“1 Basck. 
8. 10, 11. 

2 Byom. 5. 
13. 

za Byom. 
5. 14 





€ 1 Basek, 
8. 82-46. 


11 Rasek. 
8. 65. 


71 Rasek. 
9. 1-8. 


i Ma. 12.5. 





2 EBYOMUMIREMBE. 


13 daka. Bwena'galangawo e'gulu 
waleme okuba enkuba, oba bwena- 
Jagiranga enzige okulya ensi, oba 
bwenawerezanga kawumpuli mu ba- 

14 ntu bange; abantu bange abatūmi- 
dwa erinya lyānge bwebanetowa- 
zānga nebasaba nebanonya amaso 
gange nebakyuka okuleka amakubo 
gabwe amabi; *kale nawuliranga 
nga nyima mu 'gulu nensonyiwa 
okwōnōna kwabwe nemponya ensi 

15 yaba Kale amaso gange ganazi- 

ukanga namatu gange ganawulira 
nga okusaba okunasabibwanga mu 

16 kifo kino. Kubanga kakano nero- 
boze'za enyumba eno nengitukuza, 
erinya lyange libere omwo emire- 
mbe gyona: namaso ginge nomuti- 
ma gwange binaberanga eyo obuta- 

17 yosa. awe, bwonotambuliranga 
mu maso gange, nga Daudi kitiwo 
bweyatambulanga, nokola nga byo- 


na bwebiri byenakulagira, nokwata |. 


amateka gange nemisango gyange; 
18 kale nanywezanga entebe eyobwa- 
kabakabwo nga bwenalagāna ne 
Daudi kitäwo nga njogera nti Te- 
wakubulenga musaja okuba afuga 
19 mu [Isiraeri. Naye bwemunikyi- 
kanga nemuleka amateka gange ne- 
biragiro byinge byenta'de mu maso 
'mwe, nemugenda nemuwereza 
atonda abalala nemubasinza: a- 
wo ndibasigulira dala nemba'gya 
munsi yange gyembawa'de; nenyu- 
mba eno gyentukuzi'za olwerinya 
lyānge ' ndigisila okuva mu maso 
gange, era ndigifula olugero neki. 
gambo ekyobuwemu mu mawinga 
21 gona. Nenyumba eno empinvu e- 
yenkani'de awo buli anagiitingako 
anewunyanga era anayogeringa nti 
Kiki ekikoze'za bwekityo Mu 
22 ensi eno nenyumba eno? Kale bana- 
.'dangamu nti Kubanga bileka Mu- 
kama Katonda wa bajaja babwe, e- 
yaba'gya munsi Yemisiri, nebakwa- 
ta tonda abalala nebabasinza 
nebabhwereza : kyeyava abaletako 
obubi buno bwona. 


20 


Awo aolwătuka emyika amakumi 
abiri bwegyaitawo Sulemani mwe- 
yazimbira enyumba ya Mukama ne- 


8 


8 nyumbaye ye, ebibuga Kulamu ?bye- 


yawa Sulemani, Sulemani nibizi- 
mba nitiiza omwo abiina ba Isiraeri. 
8 Awo Sulemani nagenda Ekama- 
4 suzoba nakimenya. Nazimba Tadu- 
moli mu 'diingu nebibuga byona e- 
byokuterekeramu byeyazimba mu 
Kamasi i. Era nāzimba ne ¢ Besuko- 
loni ekya wa'gulu, ne Besukoloni 
ekya wansi, ebibuga ebiriko enko- 
mera ne bugwe nenzi'gi nebisiba ; 
6 ne Baalasi nebibuga byona ebyoku. 
terekeramu Sulemani byeyalina, ne- 
bibuga byona ebyamagālige nebibu- 


6 


ga ebyabasajabe abebagala emba- 
lasi, ne byona Sulemani byeyayagala 
okuzimba olwokwesanyusakwe mu 
Yerusalemi ne mu Lebanoni ne mu- 
7 nsi yona eyamatwalege. Abantu bo- 
na abisigalawo ku Bakiti Nabamoli 
Nabaperizi Nabakivi Nabayebusi a- 
8 batali ba ku Baisiraeri ; ku bana bå. 
bwe abāsigalawo oluvanyuma lwā- 
bwe munsi, abāna ba Isiraeri beba- 
tāzikiriza, kwabo Sulemani kweya- 
9 solozanga (aba'du) ne lero. Naye 
ku bina ba Isiraeri Sulemani teya- 
filangako ba'du olwomulimugwe; 
naye nebaba basaja balwanyi era 
abakulu babāmibe era abafuga ama- 
galige nabasajabe abebagala emba- 
10 lāsi. Era bano be bāli abāmi aba- 
kulu aba kabaka Sulemani, d ebiku- 
mi bibiri mwatāno abifuganga aba- 
11 ntu. Sulemani nayambusa muwala 
wa Falao ngamu'gya mu kib 
kya Daudi namuleta mu nyum 
gyeyamuzimbira : kubanga nayoge- 
ya nti Mukazi wange ta'ja kubera 
mu nyumba ya Daudi kabaka wa 
Isiraeri, kubanga ebifo bitukuvu 
SHADA DIA 7e Mukama gyeyatūka. 
12 Awo Sulemani niwingayo ebiwe- 
bwayo ebyokebwa eri M ku 
kyotokya Mukama “kyeyazimba mu 


18 maso gekisasi, ngebyagwānira / buli | $ 4; 


lunaku bwebyali, ngawayo ngekira- 


giro kya Musa bwekyah 9 ku sabiti | 38. 
egi'je giboneke ne | sa 


nemyezi nga 
ku mbaga agirwa, ‘í emirūndi 
esatu buli mwaka, ku mbaga eye- 
migati egitazimbulukuswa ne ku 
mbaga eya sabiti ne ku mbaga eye- 
14 nsisira. Nagaba kempalo za 
bona olwokuwereza kwābwe ngeki- 
ragiro kya Daudi kitawe bwekyali, 
nawa 'Abalevi ebyo byebaterese- 
bwa, okutenderezinga nokuwereza 
mu maso ga bakabona, ngebyagwa- 
nira buli lunaku bwebyali : era mna- 
ba'gazi ngempalo zibwe bwezali ka 
buli mulyango: kubanga bwatyo 
Daudi omusaja wa Katonda bwe- 
15 JAGA. Nebatava mu kiragiro 
abaka kyeyalagira bakabona Na- 
balevi olwekigambo kyona oba olwe- 
16 bintu ebyaterekebwa. Awo omuli- 
mu gwona ogwa Bulemani negute- 
gekerwa olunaku olwoku'siwo emi- 
singi gyenyumba ya Mukama noku- 
tūsa Iweya'gya. Bwetyo enyumba 
ya Mukama netisibwa dala. 
17 Awo Sulemani nagenda Eyezio- 
nugeberi ne " Eyerosi ekiri ku 'tale 
18 lyenyanja munsi ya Edomu. Ku- 
lamu namuwereza my mikono gya- 
ba'dube ebyombo naba'du abima- 
nya enyanja; neba'ja wamu naba- 
'du ba Sulemani Eyofri, nebakima- 
yo Ozibu talanta ebikumi bina 
mwatino, nebazireta eri kabaka |% 
Sulemani. . 





7. 13—8. 18. 





9, 1-90, 2 EBYOMUMIREMBE. 367 
| € 1 Bask. 9 aAwo kabaka omukazi Weseba| nga: ne bakabaka bona Abebuwa- 
aigi bweyawulira etutumo lya Sulema- | labu nabakulu bensi nebaletera 
ni, na'ja okukema Sulemani nebibi- | 15 Sulemani zibu nefeza. Era kaba- 
zibwa ebizibu, Eyerusalemi, ngalina ka Sulemani nawesa obugabo ebi- 
aba'du bangi nyo neng'amira eze- kumi bibiri ebya zabu empēse: 
tise ebyakalosa nezabu nyingi nyo buli kagabo nakawako (sekeri) za 
namainja agomuwendo omungi: | 16 zabu lukaga. (Nakola) “engabo e- | “1 Basek. 
awo bweya'ja eri Sulemani, natesa bikumi bisatu ebya zabu empese; | 12184 
naye ebyo byona ebyali mu muti- buli ngabo nagiwako sekeri ebiku- 
9 magwe. Awo Sulemani namutegeza mi bisatu: kabaka nazitereka mu 
ona byeyamubuza: tewali kintu nyumba eyekibira kya Lebanoni. 
ekyakwekebwa kabaka kyatamute- | 17 Era kabaka nakola entebe eyobwa- 
8 Awo kabaka omukazi Wese- kabaka enene ya masanga nagibi- 
bweyamala okulaba amagezi ga | 18 'kako #zabu niingi. Entebe yaliko | 41 Basek. 
Sulemani nenyumba gyeyazimba, amadala mukaga, era yaliko entebe | 10.18. 
4 ne'mere eyokumezaye nokutūla eyebigere eya zabu, era gasibibwa 
kwaba'dube nokuwereza kwabawe- nentebe, era yaliko emikono erui 
rezabe nebyambalo byabwe; naba- nerui awatulibwa, nempologoma bi- 
senerobe nebyambalo byabwe; no- ri nga ziimiri'de ku ma'bali gemi- 
lutindolwe lweyalinyirā o oku- | 19 kono. Nempologoma kumi nebiri 
| ag mu nyumba ya Mukama; zaimirira erui nerui ku madala o- 
e nga temukyasiga'de mwoyo mukaga: tewali eyakolebwa mu 
5 muye. Nagamba kabaka nti Eki- bwakabaka bwona okugifanana. 
kyenawulirira munsi yange | 20 Era ebintu byona ebya kabaka Su- 
ali kya mazima ekyebikolwabyo lemani ebyokunyweramu byali bya 
6 namaga Era naye sa'kiriza zabu, nebintu byona ebyomunyu- 
bigambo byabwe okutūsa Iwena'ja mba eyekibira kya Lebanoni byali 
amaso gênge n iraba : era, laba, bya zabu nongōfu: feza teyalowo. 
sabilirwa kitūndu kya bukulu bwa- zebwa nga kintu ku mirembe gya 
ezigo: osinga etutumo Iyena- | 21 Sulemani. Kubanga kabaka yalina 
7 Saba Abasajabo balina omukisa, malikebu endanga Etalusisi wa- 
aba'dubo bano balina omukisa, a- mu naba'du ba Kulamu; malikebu 
baimirira mu 0 enaku zona Ezetalnsisi za'janga muliindi gumu 
8 nebawulira amagezigo. Mukama buli myaka esatu nga zireta zibu 
Katondawo yebazibwe yaku anye" nefeza, amasanga nenkobe ne ba- 
kira okukuteka ku ntebe okuba ka- | 22 muzinge. Awo kabaka Sulemani 
baka olwa Mukama Katondawo: nasinga bakabaka bona abensi obu- 
kubanga Katondawo yayagala Isi- | 23 ga'ga namagezi. Bakabaka bensi 
raeri okubanyweza emirembe gyo- na nebanonya amaso ga Sulema- 
na, kyeyava akufiila kabaka wabwe ni okuwulira amagezige Katonda 
okukolanga ebyensonga nebyobu- | 24 geyali ata'de mu mutimagwe. Ne- 
9 tūkirivu. Awo nawa kabaka zabu eta buli muntu ekirabokye, ebi- 
talanta kikumi mwabiri, nebyaka- ntu ebya feza nebintu ebya zabu 
losa bingi nyo nyini namainja ago- nebyambalo ewa ratata ne- 
muwendo omungi: 's0 tewabawo byakalosa, embalasi nenyumbu, e- 
bya kalsa ebyenkani de awo nge- | 25 byasalibwa ebya buli mwaka. “Era | “2 Byom. 
byo kabaka omukazi Weseba bye- Sulemani yalina /ebisibo enkumi | OT. 

10 yawa kabaka Sulemani. Era naba- nya olwembalāsi namagāli, naba- | 196; 10.26. 
du ba Kulamu naba'du ba Sulema- saja abe a embalāsi kakumi 
ni abaletinga zābu okuva Eyofiri, mwenkumi biri beyateka mu bibu- 
nebaleta emitogo namainja agomu- ga ebyamagali nawali kabaka Eye- 

11 wendo omungi. Kabaka nikola ne- | 26 rusalemi. 9 Era yafuga bakabaka |#1 Basek. 
mitogo entindo ezenyumba ya Mu- bona okuva ku Mu'ga okutika ku- | + 2- 
kama nenyumba ya kabaka, nena- nsi Eyabafirisuti, ne ku nsalo Eye- 

nentongõli za baimbi: 's6 tewa- | 37 misiri. Kabaka nāfūla feza okuba 
labikān e'da munsi ya Yuda egi- ngamainja mu Yerusalemi, nemi- 

12 fanana bwegityo. Awo kabaka Su- vule nagifila okuba ngemisukomo- 
lemani niwa omukazi We- i egiri imu biwonvu olwobungi. | 11 Basek. 
seba byona byeyayagala, buli kye- | 28 Nembalisi bamu'gyiranga Sulema- 2 bom. 

kyona, obuta'siko ebyo ni mu Misiri ne munsi zona. 1. 15. 
51 Basoek. byeyaletera kabaka. Awo nikyu- |29 kEra ebikolwa ebirala byona ebya |+ 1 Barek. 
ua ka neyegendera munsiye ye, yel Sulemani, ebyasoka nebyamalirwa- | 11. 41-43. 
naba'dube. ko, tebyawandikibwa mu bigambo 

13 Era ezibu eya'ja eri Sulemani bya! Nasanina'bi nemwebyo byeya- 13 Dani 
mu mwaka ogumu obuzito bwayo lagula : Akiya Omusiro ne mu kwo- | m) Basek. 

bwali talanta za zabu lukiga mu- lesebwa kwa nIdo omulabi okwa | 11. 29. 
14 nkiga mu mukiga, obuta'sako (eyo) Yeroboamu mutabani wa Nebati? | 1.2 Brom. 
abasiibusi nabobuguzi gyebaleta- | 30 Sulemani nifugira Isiraeriyenamu|>2 ' 








368 

Yerusalemi emyaka amakumi ana. 
31 Sulemani neyebakira wamu ne baja- 
jabe nazikibwa mu kibuga kya Dau- 
di kitawe: Lekoboamu mutabaniwe 

nafuga mu kifokye. 
“< 1 Basoek. 1 O a I ækonroaMmu nāgenda Eseke- 
EE mu: kubanga Isiraeri yena bāli 
ba'ze Esekemu okumufula kabaka. 
2 Awo oliwatuka Yeroboamu muta- 
bani wa Nebati bweyakiwulira, |ku- 
A Mek, banga yali mu Misiri “ gyeyali a'du- 


ki'de okuva eri kabaka Sulemani, | 
Yeroboamu nava mu Misiri nako- 
3 mawo. Nebatuma nebamuita; awo 
Yeroboamu ne Isiraeri yena neba'ja 
4 nebogera ne Lekoboamu nti Kitawo 
yafula ckikoligo kya'fe okuba eki- 
zito: kale 'no wewnla gwe okuwe- 
reza okuzibu okwa kitawo nekiko- 
. ligokye ekizito kyeyatutekako, na'fe 
5 tunakuwerezanga. Nabagamba nti 
Muamale enaku satu, mulyoke mu'je 
gyendi nate. Abantu nebagenda. 
6 Kabaka Lekoboamu natesa ebiga- 
mbo nabaka'de abaimiriranga mu 
maso ga Sulemani kitawe bweyali 
ngakyali mulamu ngayogera nti Ma- 
gezi ki gemumpa okuba'damn aba- 
7 ntu bona? Nebamugamba nti Bwo- 
nokola ebyekisa abantu bano noba- 
sanyusa nobagamba ebigambo ebi- 
rungi, kale bo banabanga aba'dubo 
8 enaku zona. Naye naleka amagezi 
gahaka de gebamuwa, nātėsa naba- 
lenzi abakulira awamu naye abai- 
9 mirira mu masoge. Nabagamba 
nti Magezi ki gemumpa 'mwe tuba- 
“ “demn abantu bano abang'ambye 
nti Wewula ekikoligo kitawo kyeya- 
10 tutekako? Awo abalenzi abakulira 
awamu naye nebamugamba nti Bwo- 
tyo bwoba ogamba abantu bano aba- 
kugambye nti Kitawo yafula ekiko- 
ligo kya'fe okuba ekizito, naye 'gwe 
kiwewule gyetuli; bwotyo bwoba 
obagamba nti Naswi wange asinga 
11 obunene ekiwato kya kitange. Era 
“no kubanga kitange yababinikanga 
ekikoligo ekizito, 'nze niyongera- 
nga ku kikoligo kya mwe: kitange 
yabakangavulanga na nkoba, naye 
'nze (nibakangavulanga) na njaba 
12 ezobusagwa. Awo Yeroboamu na- 
bantu bona neba'ja eri Lekoboamu 
ku lunaku olwokusatu, nga kabaka 
bweyalagira, ngayogera nti Mu'ja- 
nga gyendi nate ku lunaku olwoku- 
13 satu. Awo kabaka naba'damu ne- 
bo'go, kabaka Lekoboamn naleka 
14 okutesa kwabaka'de; nabagamba 
ngokutesa kwabalenzi bwekwali 
ngayogera nti Kitange yafulanga 
ekikoligo kya'mwe ekizito, naye 'nze 
nayongerangako: kitinge yabaka- 
ngavulianga na nkoba, nave 'nze 
(nabakangavnlanga) na njaba ezo- 
15 busagwa. Awo kabaka natawulira 








2 EBYOMUMIREMBE. 


bantu ; kubanga kyali kigambo Mu- 
kama kyeyaleta, Mukama anyweze 
ekigambokye kyeyagamba Yeroboa- 
mu mutabani wa Nebati mu muko- 
16 no gwa <Akiya Omusironi. Awo 
Isiraeri yena bwebulaba nga kabaka 
tabawulira, abantu neba damu ka- 
baka nga bogera nti Mugabo ki 
gwetulina mu Daudi? 'so tetulina 
busika mu mutabani wa Yese: buli 
muntu mu'de mu wema zZa'Imwe, ai 
Isiraeri: labirira 'no enyumbayo 
'gwe, Daudi. Awo Isiraeri yena 

17 nebegendera mu wema zābwe. Na- 
ye abana ba Isiraeri ababeranga mu 
bibuga bya Yuda, abo Lekoboamu 
18 nabafuga. Awo kabaka Lekoboamu 
natuma 4 Kadolamu eyali omukulu 
womusolo; abana ba Isiraeri neba- 
mukasukirira amainja nokufa nafa. 
Kabaka Lekoboamu niyanguwa o- 
kulinya mu 'galirye oku dukira mu 
19 Yerusalemi. Bwebatyo Isiraeri ne- 
- bajemera enyumba ya Dauui ne 


lero. 
1 1 rusalemi, nakung'anya enyumba 
a Yuda ne Benyamini, abasaja a- 
Palönde kasirivu mwobukumi mu- 
nana, abalwanyi, okulwana nenyu- 
mba ya Isiraeri, okumu'diza nate 

2 obwakabaka Lekoboamu. Naye e- 
kigambo kya Katonda neki'jira Sc- 
maya omusaja wa Katonda nga kyo- 

8 gera nti Gamba Lekoboamu muta- 
bani wa Sulemani kabaka wa Yuda, 
ne 4 Isiraeri yena mu Yuda ne Be- 

4 nyamini, ngoyogera nti Bwatyo 
bwayogera Mukama nti Temwa- 
mbuka 'so temulwana ne baganda 
ba'mwe: mu'deyo buli muntu mu 
nyumbaye; kubanga ekigambo ki- 
no kyava gyendi. Awo nebawulira 
ebigambo bya Mukama neba'dayo 

5 nebaleka okutabala Yeroboamn. A- 
wo Lekoboamu nibera mu Yeru- 
salemi nazimba ebibuga mu Yuda 

6 okuba ebigo. Nazimba Besirekemu 
7 ne Etamu ne Tekoa ne Besnzuli ne 
8 Soko ne Adu'lamu ne Gasi ne Ma- 
9 lesa ne Zifu ne Adolaimu ne Lakisi 
10 ne Azeka ne Zola ne Ayaloni ne 
Kebuloni, ebiri mn Ynda ne mu Be- 
nyamini, ebibuga ebiriko enkomera. 

11 Ebigo nabizimbako enkomera, nā- 
bitekamu abämi ne'mere eyokutere- 
12 kebwa namafuta nomwenge. Ne 
mu buli kibuga ki'na kimu (nate- 
kamu) engabo namafumu, nabi- 
nyweza nyo nyini. Yuda ne Be- 
13 nyamini nebaba babe. Bakabona 
Nabalevi abali mu Isiraeri yona ne- 
bagendanga gyali okuva mu nsalo 
14 zabwe zona. Knbanga Abalevi ne- 
baleka bebyalo byabwe ebyokubi- 
bnga nobutaka bwabwe neba'ja mu 
Yuda ne mn Yerusalemi: kubanga 


Awo Lekoboamu bweyatika Eye- 


9. 31—11. 14. 


[ 































11. 15—18. 4. 


Yeroboamu ne batabauibe ° neba- 
bagoba baleme okuwererezänga mu 
bwakabona bwabwe eri Mukama: 
15 neyetekerawo dhakahona abebifo 
ebigulumivu nabembuzi ennme “na- 

16 benyana zeyakola. Awo Jnebaba- 
goberera bona abateka emitima 
gyabwe okunonya Mukama Kato- 
nda wa Isiraeri abomubika byona 
ebya Isiraeri, neba'ja Eyerusalemi 
okuwayo sadaka eri Mukama Ka- 
17 tonda wa bajaja bibwe. Bwebatyo 
nebanyweza obwakabaka bwa Yuda, 
nebamunywereza emyaka esatu Le- 
koboamu mntabani wa Sulemani: 
kubanga nebatambnlira emvaka e- 
satu mu 'kubo lya Daudi ne Sule- 
18 mani. Awo Lekoboamn nafumbi- 
rwa omukazi Makalasi muwala wa 
Yerimosi mutabani wa Daudi, era 
owa Abikairi muwala wa 9 Eriabu 
19 mutabani wa Yese; namuzilira a- 
baina abobulenzi; Yeusi ne Sema- 
20 liya ne Zakamu. Oluranyumalwe 
nafumbirwa i Maaka muwala wa 
Abusalomu ; oyo namuzalira Abiya 
21 ne A'tai ne Ziza ne Seromisi. Le- 
koboamu nayagala Maaka muwala 
wa Abusalomu okukira bakazibe 
bona na bazānabe bona: |[kubanga 
awasa abakazi knmi namunana na- 
azina nkaga, nāzāla abana abobu- 
lenzi amakumi abiri mu munäna 
22 nabobuwala nkaga|. £Lekoboamu 
na'sawo Abiya mutabani wa Maaka 
okuba omuknlu, asinga bagandahe 
obukulu: kubanga (vayagala) oku- 
23 mufula kabaka. Nakola ebyama- 
gezi, nasasanya batabanibe bona 
munsi zona eza Yuda ne Benya- 
mini, mu buli kibuga ekiriko oln- 
komera: nabawa ebyokulya bingi 
nyo. Nabanonyeza abakazi bangi. 



























t Ma 1. 
13-17. 










1 Awo olwatuka obwakabaka bwa 
Lekoboamu bwebwanywezebwa 
naba namanyi, kale 4naleka ama- 
teka ga Mukama, ne Isiraeri yena 

2 wamu naye. Awo olwatuka mu 
mwaka ogwokutano ogwa kabaka 
Lekoboamu Sisaki kabaka Wemisiri 
natabala Yerusalemi, kubanga ba- 
8 sobe'za Mukama, ngalina amagali 
Inkumi mwebikumi bibiri nabasaja 
abebagala embalasi obukumi mn- 
kaga: nabantu mba'ja naye abiva 
mu Misiri nga tebabalika ; < Abalu- 
bimu Nabasu'kiimu Nabaesiyopya. 
4 Namenya debibuga ebiriko enkome- 
ra ebya Yuda, naja Eyerusalemi. 
5 Awo ¢ Semaya na bi na'ja eri Leko- 
boamu neri abakulu ba Ynda abali 
Nn. bakung 'ani'de Eyerusalemi olwa 
Siraki, nabagamba nti Bwatyo bwa- 
yogera Mukama nti Mnnvu'deko, 
nange kyenyu'de mbaleka mu mn- 
6 kono gwa Bisaki. Awo abakulu ba 
Isiraeri ne kabaka nebetowaza ; ne- 





“3 Basek. 
14 Wu. 


43 Rasek. | 
l 2 






WA 
> 
baai 
wa 
w 






2 EBYOMUMIREMBE. 


bogera nti Mukama mutūkirivu. 
7 Awo Mukama bweyalaba nga beto- 
wazi za, ekigambo kya Mukama ne 
kija eri Semaya nga kyogera nti 
Detowazi za; siribazikiriza : naye 
nabawako okuwonyezebwa, nobu- 
sungu bwange tebulifukibwa ku 
Yerusalemi mu mukono gwa Sisa- 
8ki. Era naye baliba ba'dube; ba- 
manye J okuwercza kwange noku- 
wereza kwobwakabaka bwensi (bwe- 
9 kufanana). YAwo Sisaki kabaka 
Wenmisiri natabala Yeruralemi na- 
'gyayo obuga'ga obwomunyumba ya 
Mukama nobuga'ga obwomunvu- 
mba ya kabaka; byona nibitwalira 
dala: na'gyavo engabo zona eza 


10 zabu i Sulemani zeyakoln. kabaka 
9 


Lekoboamu nakola engabo ezebiko- 
mo oku'da mu bifo byazo, nazitere- 
sa mu mikono gyabami babambo- 
wa abakūmānga olu'gi Iwenyumba 
11 ya kabaka. Awo olwatuka kabaka 
buli Iweyaingiranga mu nyumba ya 
Mukama, abambowa neba'ja neba- 

- zisitula, nebazi'za munju eyabakū- 
12 mi. Awo bweyetowaza, obusūngu 
bwa Mukama nebukyūka okumuva- 
ko, aleme okumnzikiririza dala : era 
nate mu Yuda (mwalabika) ebirū- 
18 ngi. Awo kabaka Lekoboamu ne- 
enywereza mu Yerusalemi nāäfuga, 
kulanga Lekoboamn yali yakamaze 
emyaka amakumi ana mu gumu 
bwcyatanula okufnga, nafugira e- 
myaka kumi namusānvu mu Yeru- 
salemi, kekibuga Mukama kyeyero- 
boza mu bika byona ebya Isiraeri 
okuteka omwo erinyalye: nerinya 
lya nyina lyali Naama Omwamoni. 

14 Nakola ebyali ebibi, kubanga teya- 
kakasa mutimagwe okunonya Mu- 
15 kama. ¿Era ebikolwa bya Leko- 
boamu, ebyasoka nebyamalirwako, 
tehyawandikibwa mu bigambo bya 

m Semaya na'bi nebya * I’do omu- 
labi ngengeri bweri ° eyebitabo ebLyo- 


t2 Byom. 
6. 6. 


11 Rasck. 
14. 24-31. 


a1 Pasek, 
12. 22. 
” 2 Byom. 


kuzilibwa? Newabanga entalo eri | 9. 2% 


Lekoboamn ne Yeroboamu obuta- 

16 yosa. Lekoboamu neyebakira wa- 
mu ne bajajabe, nazikibwa mu ki- 
buga kva Daudi: Abiya mutabani- 
we nafuga mu kifokye. 


1 Mu mwaka ogwekumi nomuna- 
na ogwa kabaka Yeroboamu A- 

| 2 hiya natanula okufuga Yuda. Nā- 
| fugira emyaka esatu mn Yerusale- 
mi: nerinya lyanyinalyali 4 Mikaya 

— muwala wa Ulieri Owegibea. bNe- 
wabiinga entalo eri Abiya ne Yero- 
83 boamu. Abiya nalumba ngalina 
e'gye eryabasaja abaziraabalwānyi. 
abasaja abalonde obusirivu buna: 
Yeroboamu nasimba enyiriri oku- 
lwāna naye ngalina abasaja abalo- 
| nde obusirivu muuana abasaja aba- 

| 4 manyi abazira. Abiya nāimirira ku 








“i Ryom. 
6.1, 71,17; 
9.1, 


2 EBYOMUMIREMBE. 





14 na na wabwe, 


lusozi Zemalaimu oluli munsi “eye- 
nsozi eya Efulaimu nayogera nti 
Mumpulire, 'mwe Yero u ne 
5 Isiraeri yena; temwagwina kuma- 
nya nga Mukama Katonda wa Isi- 
raeri 4 yawa obwakabaka bwa Isi- 
raeri Daudi okumala emirembe gyo- 
na, ye ne batabanibe “pendagano 
6 eyomunyo? Naye Yeroboamu mu- 
tabani wa Nebati omu'du wa Sule- 
mani mutabani wa Daudi nägolo- 
7 koka najêmera mukamawe. Newa- 
kung'ana gyali abasaja abataliko 
kyebagasa, abina ba Beriali, abe- 
nyweza eri Lekoboamu mutabani 
wa Sulemani, Lekoboamu ngakyali 
J muto nomutimagwe nga mugonvu, 
8 'songa tainza kubaziiza. Awo ka- 
kano mulowoza okuziiza 9obwaka- 
baka bwa Mukama mu mukono gwa 
batabani ba Daudi; era muli kibina 
kinene, era waliwo na'mwe tenya- 
na eza zabu Yeroboamu zeyabako- 
9 lera okuba bakatonda. £Temwago- 
ba bakabona ba Mukama, batabani 
ba Aloni Nabalevi, nemwerondera 
bakabona ngempisa bweri eyama- 
wanga agomunsi (endala)? kale bu- 
li a'ja okwetukuza ngalina tente e. 
nto nendiga enume musänvu, oyo ai- 
nza okuba kabona wabo abatali ba- 


10 katonda. Naye 'fe, Mukama ye Ka- 


tonda wa'fe, na'fe tetumuvangako ; 
era (tulina) bakabona abawereza 
Mukama, batabani ba Aloni Naba- 


11 levi, mu mulimu gwabwe: era bo- 


kya eri Mukama buli nkya na buli 
kawungezi "ebiwebwayo ebyoke- 
bwa nobubine obuwōmerevu: ne- 
migati egyokulaga nagyo (bagiteka- 
teka) ku meza enongofu: nekiko- 
ndo ekya zibu"netabaza zakyo, 70- 
kwākānga buli kawungezi: kubanga 
'fe ° tukwata ebyo Mukama Kato- 
nda wa'fe byeyakatira : naye 'mwe 


12 mwamuvako. Era, laba, Katonda 


ali na'fe, atukulembe'de, ne baka- 
bonabe nga balina P amakondëre 
agalawa, okugalaya okulwāna na- 
f Ai abāna ba Isiraeri, temu- 
Iwana ne Mukama Katonda wa ba- 
jaja bamwe; kubanga temulabe 


18 mukisa. Naye Yeroboamu nabafu- 


lumya enyuma abatêzi ; awo nebaba 
mu maso ga Yuda, abatezi nebaba 
Awo Yuda bwe- 
ebuka, laba, olutalo nga lubafu- 

a: nebaka- 
na nebafiiwa 


lumye mu maso nen 
bira Mukama, baka 


15 amakondere. Awo abasaja ba Yuda 


nebogerera wa'gulu: awo abasaja 
ba Yuda nga erera wa'gulu, 
olwatuka Katonda nākuba Yero- 
boamu ne Isiraeri yena mu maso 


16 ga Abiya ne Yuda. Abāna ba Isi- 


raeri neba'duka mu maso ga Yuda: 
Katonda nibagabula mu mukono 


17 gwābwe. Abiya nabantube neba- 


ba'ta olu'ta olunene: nokugwa ne- 
kugwa ku Isiraeri nga ba'ti'dwa 
abasaja abalonde obusirivu butano. 


18 Bwebatyo abana ba Isiraeri neba- 


wangulwa mu biro ebyo, abana ba 
Yuda nebasinga, kubanga r besiga 
Mukama Katonda wa bajaja babwe. 


19 Abiya nii'ganya Yeroboamu, na- 


mu'gyako ebibuga, Beseri nebi- 
buga byako, ne Yesana nebibuga 
byako, ne Efuloni nebibuga byako. 


20 So Yeroboamu teyafuna nate ami- 


nyi ku mirembe gya Abiya: Muka- 


21 ma 'namulwiza “nafa. Naye Abi- 


a nafika owamanyi, nawasa aba- 
azi kumi nabana nizala abana a- 
bobulenzi amakumi abiri mu babi’ í 


22 nabobuwala kumi namukaga. Fia 


ebikolwa ebirala byona ebya Abiya 
namakuboge nebigambobye bya- 
wa EDNA mu bitegeza bya na' bi 
wT’do. 


1 4 Awo Abiya neyebakira wamu ne 


bajajabe nebamuzika mu kibuga 


kya Daudi, “Asa mutabaniwe nā- a 


fuga mu kifokye: ku mirembegye 
2 ensi netererera emyäka kumi. ANG 
nakola ebyo ebah mu maso ga 
Mukama Katondawe ebirūngi era 
8 ebyensonga: kubanga na'gyawo 
ebyõto ebya ba'na'gwanga b nebifo 
ebigulumivu nimenya em enä- 
4 tematema Basera; nal Yuda 


byona eb 
gulumivu nebifananyi byenjuha : 
obwakabaka nebuterera mu maso- 
6 ge. Nazimba debibuga ebiriko e- 
nkomera mu Yuda: kubanga ensi 
neterera 's6 teyalina ntalo mu mya- 
ka egyo; kubanga Mukama amuwa- 
7'de okuwu'mula. Ku näga- 
mba Yuda nti Tuzimbe ebibuga bi- 
no, tubikoleko bugwe nebigo, enzi- 
'gi nebisiba ; ensi ekyali mu maso 
gate kubanga tunonye'za Mukama 
tonda wa'fe; tumunonye'za, na- 

ye atuwa'de okuwu'mula enjui zo- 
na. Awo nebazimba nebalaba omu- 

8 kisa. Era Asa yalina e'gye abā- 
kwatanga engabo namafuinu, aba- 
va mu Yuda “obusirivu busatu; 
nabava mu Benyamini abikwati- 
nga engabo nebaninula emitego, 
obusirivu bubiri mwobukumi mu- 
nana: abo bona basaja ba manyi 
9 abazira. Zera Omwesi opya niba- 
tabala ngalina e'gye kaka de nama- 
gali ebikumi bisatu; na'ja /Ema- 


10 lesa. Awo Asa nifuluma okumusi- 


sinkana, nebasimba enyiriri mu ki- 


11 wonvu 9 Zefasa Emalesa. Asa ni- 


kabira Mukama Katondawe niyo- 
era nti Mukama, #tewali wa ku- 
era wabula 'gwe, wakati wowami- 


Mukama Katonda wa |, 


18. 5—14. N. 


“3 Byom. 


14. 12—16. 7. 





H 


ps Waa 
M e 


a Lab, 10. 
19 


"3 Byom. 
17. 10; 20. 
35. 


ukama Katonda wa'fe; kubanga 
k tukwesiga, ' ne mu linyalyo mwe- 
tutabali'de ekibina kino. Ai Muka- 
ma, 'gwe Katonda wa'fe; omuntu 
12 aleme okukusinga. Awo 
nakuba Abaesiyopya mu maso ga 
Asa ne mu maso ga Yuda; Abaesi- 
18 yopya neba'duka. Asa nabantube 
abali naye nebabai'ganya nebaba- 
tusa " Egerali: nekugwa ku Baesi- 
yopya bangi bwebatyo nokuinza 
chaanza ku'damu amanyi; ku- 
banga bazikirizibwa mu maso ga 
Mukama ne mu maso ge'gyerye; 
nebanyaga omunyago mungi nyo. 
14 Nebakuba ebibuga byona ebyetolo- 
'de Gerali; kubanga ?entisa ya Mu- 
kama nebatiikako : nebanyaga ebi- 
buga byona: kubanga byalimu o- 
15 munyago mungi. Era nebaknba 
ewema ezente, nebanyaga endiga 


nyingi nyo neng'amira, neba'dayo 


Eyerusalemi. 
1 5 Oxwoyo gwa Katonda negu'ja 
ku Azaliya mutabani wa Ode- 
2 di: nafuluma okusisinkana Asa nå- 
magama ntiM ire, 'mwe Asa 
ne Yuda yena ne yamini: Mu- 
kama ali na'mwe bwemunābānga 
naye; 4era bwemunimunonyanga, 
munimulabanga; naye è bwemuna- 
muvingako, anibavangako 'mwe. 
8 Era “ebiro bingi Isiraeri nga talina 
Katonda owamazima era nga talina 
dkabona aigiriza era nga talina 
4 mateka: naye bwebākyūkira Mu- 
kama Katonda wa Isiraeri nga ba- 
labye enaku S on neba- 
5 lyoka bamulaba. Ne mu biro ebyo 
nga tewali mirembe eri oyo ak - 
luminga newakuba'de eri oyo eyai- 
ngiranga, naye okweralikirira ku- 
ngi nekuba bona abātūla mu- 
6 nsi ezo. ag park kameny, ya 
'gwanga nga liriimba 'gwanga li- 
'nalyo, nekibuga nga kirumba kibu- 
ki'nakyo: kubanga Katonda ya- 
baralikirisa iriza ngabalabya enaku zo- 
7 na. Naye mubenga namanyi, '80 
nemikono gya'mwe tegi diriranga : 
kubanga omulimu gwa'mwe guli- 
8 webwa empera. Awo Asa bweya- 
wulira ebigambo ebyo, nebyo Odedi 


kung'anya Yuda yena ne Benyami- 
ni nabo abibaringu nabo #abava 
mu Efulaimu ne Manase ne mu 
Simeoni: kubanga nebamusenga 
aa o nga bava mu Isiraeri, 
bwebi nga Mukama Katonda- 


2 EBYOMUMIREMBE. 


Fa moyo atalina mänyi: tubēre, ai | 10 we ali naye. Awo nebakung'anira 





Eyerusalemi mu mwezi ogwokusa- 
tu mu mwāka ogwekumi netāno 
11 ogwokufnga kwa Asa. Nebawera- 
ye ku lunaku olwo eri Mukama nga 
'gya ku kmunyago gwebaleta ente 

13 lusānvu nendiga kasanvu. ! Nebai- 


ngira mu ndagano okunonya Mu- | 2. 


kama Katonda wa bajaja bābwe no- 
mutima gwabwe gwona nememe 
13 yabwe yona; era buli ata'kirizenga 
onya Mukama Katonda wa Isi- 


raeri "a'tibwenga, oba muto oba z 


mukulu, oba musaja oba mukazi. 
14 Nebelairira Mukama ne'dobozi 'de- 
ne nokwogerera wa'gulu namako- 
15 ndere # neng'ombe. Yuda yena ne- 


yukira ekirairo ekyo: kuba- |! 


nga bali balai'de nomutima gwa- 
bwe gwona nebamunonya nokwa- 
gala kwabwe kwona; nebamulaba: 
Mukama nabawa okuwu'mula enjui 
zona. 

16 Era one Maaka nyina Asa kaba- 
ka nāmugoba mu bwa namasole 
kubanga yali akoze ekifananyi e- 
kyomuzizo okuba Asera; Asa nā- 
tema ekifananyikye ? nakifula enfu- 
fu nakyokera ku ka'ga Kiduloni. 

17 Naye rebifo ebigulumivu tebya- 
'gyibwawo mu Isiraeri: naye omu- 
tima gwa Asa gwatiikirira enakuze 

18 zona. Naingiza mu nyumba ya 
Katonda ebintu kitawe byeyawonga 
nebintu byeyawonga ye ye nyini, 

19 efeza nezabu nebintu. Newataba- 
nga ntalo nate okutiisa omwāka 
ogwasatu mwetano ogwa Asa, 

1 6 Awo mu mwika ogwasatu mu 

mukaga ogwokufuga kwa Asa, 

a Baasa kabaka wa Isiraeri nātabā- 
la Yuda, nazimba Lama obutaga- 
nya muntu kufuluma newakuba'de 
okuingira eri Asa kabaka wa Yu- 
3da. Awo Asa na'gya efeza nezibu 
mu byobuga'ga ebyomunyumba ya 
Mukama nebyomun pa ya ka- 
baka, natumira Benikadadi kabaka 
Webusuli eyaberanga Edamasiko, 
8 ngayogera nti (Waliwo) endagano 
eri 'nze nawe, nga (bweyali) eri ki- 
tange ne kitawo : laba, nkuwere'za 
feza nezābu ; genda omenye enda- 
ganoyo eri Baasa kabaka wa Isi- 
4raeri anveko. Awo Benikadadi 
nawulira kabaka Asa, natuma aba- 
kulu be'gyerye okukimba ebibuga 
bya Isiraeri; nebakuba Iyoni ne 
Dani ne VAberumaimu nebibuga 
byona ebyokuterekeramu ebya Na- 

5 futali. Awo olwatuka Baasa bwe- 
yakiwulira naleka okuzimba Lama 
6 nakomya omulimugwe. Awo ka- 
baka Asa namenya Yuda yena; 
neba'gyawo amainja Agerama ne- 
miti gyakyo Baasa byeyazimbya ; 
7 nabizimbya Geba ne Mizupa. Era 





371 


Basek. 
15, 17-22. 


372 


“1 Basek. 
16. 1. 


4 Ts, 31.1. 
Yer. 17. 5. 
“2 Byom. 
13, 18, 


1/2 Byom. 
12,33 14.9. 


“Lnh.50.2. 
Ma'k.16.1. 


?18am. 
31. 12, 
2 Byum. 
21. 19. 


“41 Basek. 
15. “A. 


è 2 Byom. 
11. 6; 19, b. 


“2 Byom. 
16. 8. 


2 EBYOMUMIREMBE. 


mu biro ebyo ¢ Kanani omulabi na- 
'ja eri Asa kabaka wa Yuda nā- 
mugamba nti d4 Kubanga “wesiga 
kabaka Webusuli notesiga Mukama 
Katondawo, e'gye lya kabaka We- 
busuli kyerivu'de liwona mu mu- 
8 konogwo. / Abaesiyopya g Nabalu- 
bimu tebäli 'gye 'dene kitalo, nga 
balina amagāli nabebagala emba- 
lasi bangi nyo nyini? naye kuba- 
nga wesiga Mukania, tnabagabula 
9 mu mukonogwo. Kubanga kamaso 
ga Mukama gatambulatambula e- 
rui nerui okubuna ensi zona, okwe- 
raga bwali owaminyi eri bo abali- 
na omutima ogutukiri'de gyali. Mu 
kino okoze ekyobusirusiru; kuba- 
nga onosokerawo okuba nentalo. 
10 Awo Asa nalyoka asunguwalira o- 
mulabi, namuteka lmunju eyeko- 
mera; kubanga yali amuliko ekirui 
olwekigambo ekyo. Asa najoga a- 
11 bamu ku bantn mu biro ebyo. Era, 
laba, mebikolwa bya Asa ebya- 
soka nebyamalirwako, laba, bya- 
wandikibwa mu kitabo kya baseka- 
12 baka ba Yuda ne Isiraeri. Ne mu 
mwaka ogwamakumi asata mu 
mwenda ogwokufugakwe Asa nā- 
lwäāla ebigere; endwa'deye nenyi- 
kira nyo: naye bweyalwala nata- 
genda eri Mukama naye eri abasa- 
13 wo. Asa neyebakira wamu ne ba- 
jajabe nafira mu mwaka ogwana 
14 mu gumnu ogwokufngakwe. %*Ne- 
bamuzika mu ntanaze ye zeyeba- 
'jira mu kibuga kya Daudi, neba- 
nuteka ku kitauda ekya'jula ebya- 
kalosa ebiwomerevu AA 
ezengeri nyingi, ebya ongosebwa 
namagezi gabafumbi ba kalifuwa': 
#nebamunyoketera bingi nyo nyi- 
ni. 


1 7 a YEKOSAFATI mutabaniwe nifu- 
ga mu kifokye, neyenyweza o- 
2 kulwana ne Isiraeri. Nateka o'gye 
mu bbibuga byona ebiriko enkome- 
ra ebya Yuda nateka ebipo munsi 
ya Yuda ne mu bibuga bya Efulai- 
3 mu, ? Asa kitawe byeyalya. Muka- 
ma naba ne Yekosafati, kubanga 
To mu makubo agolu- 
ryeberye aga kitawe Daudi näta- 
4 genda eri Babaali; naye nagenda- 
nga eri Katonda wa kitawe, nata- 
mbulira mu matekage ’sō si “nge- 
bikolwa bya Isiraeri bwebyali. 
5 Mukama kyeyava anyweza obwa- 
kabaka mu mukonogwe; Yuda ye- 
na niletera Yekosafati cebirabo ; 
naba nobuga'ga nekitibwa kingi 
6 nyo. Omntimagwe negugnlumizi- 
bwa mu maknbo ga Mukama: era 
na'gyawo Jebifo ebigulnmivu ne 
7 9 Basera mu Ynda. Era mu mwi- 


ka ogwokusatu ogwokufugakwe ! 


natuma abakingube, Benikairi ne 
Obadiya ne Zekaliya ne Nesaneri 


ne Mikaya #oknigiriza mu bibuga i Byon. 


8 bya Yuda; era wamu nabo Abale- 
vi, Semaya ne Nesaniya ne Zeba- 
diya ne Asakeri ne Semiramosi ne 
Yekonasani ne Adoniya ne Tobiya 
ne Tobadoniya, Abalevi ; era wamu 
nabo Erisama ne Yekolamu, baka- 

9 bona. Nebaigiriza mu Yuda nga 
balina ekitabo ekyamatēka ga Mu- 
kama; nebatambulanga okubuna 
ebibuga byona ebya Yuda nebaigi- 

10 riza mu bantu. “Entisa ya Muka- 
ma negwa ku bwakabaka bwona o- 
bwensi ezetolo'de Yuda, nokulwa- 

11 na nebatalwana ne Yekosafati. A- 
bamu kn ?Bafirisuti 7 nebaletera 
Yekosafati ebirabo ne feza okuba 
omusolo; era * Nabawalabu neba- 


muletera embuzi, endiga enume nag 


kasinvu mu lusanvu, nembuzi e- 
19 nume kasanvu mu lusinvu. Ye- 
kosafati naba mukula nyo nyini; 
nazimba mu Yuda ebigo °nebibu- 
13 ga ebyokuterekeramu. Era yalina 
emirimu mingi mu bib bya' Yu- 
da; nabasaja abalwanyi nabasaja 
abaminyi abazira mu Yerusalemi. 
14 Era kuno kwe kwali okubalibwa 
kwībwe ngenyumba za bakitābwe 
bwezali; ku Yuda abimi benkumi ; 
Aduna omwimi, era wamu naye s- 
basaja abamanyi abazira obusirivu 
15 busatu: neyamu dirira Yekokana- 
ni omwami, era wamu naye obusi- 
rivu bubiri mwobukumi munana: 
16 neyamu'dirira Amasiya mutabani 
wa Zikuli, Peyewayo kububwe eri 


Mukama; era wamn naye abasaja | Ņ 


abaminyi abazira obusirivu bubi- 
17 ri: ne ku Benyamini; Eriada o- 
musaja owamanyi omuzira, era 
wamu naye obusirivu bubiri, aba- 
18 kwatanga emitego nengabo : neya- 
mu'dirira Yekozabadi, era wamu 
naye akasirivu mwobukumi muna- 

19 na, abetesetese okulwana. Abo be 
biwerezanga kabaka, obuta'sako 
abo kabaka beyateka mu bibuga 

- ebyaliko enkomera okubuna Yuda 


yona. 
18? Era Yekosafati a yalina obnga- 
'ga nekitibwa kingi nyo nyini; 
22 nāfūka muko'domi wa Akahu. A- 
wo cmyaka bwegyaitawo “ nasere- 
ngeta eri Akabu Esamaliya. Akabu 
namu tira endiga nente nyingi nyo, 
ye nabantu abali naye, namnsenda- 
senda okutabala Eramosugireadi 
8 (wamn naye). Awo Akabu kabaka 
wa Isiraeri nagamba Yekosafati ka- 
baka wa Yuda nti Onogenda nange 
Eramosugireadi ? Awo namu' damu 
nti 'Nze ninga 'gwe bwoli, nabantu 
bange ngabantubo; era (tunābānga) 
4 wamu nawe mu ntalo ezo. Awo 





16. 8—18. 4. 


18. 5-33. 





Yekosafati nagamba kabaka wa Isi- 
raeri nti Nkwegairi'de, būza ekiga- 

5 mbo kya Mukama lero. Awo ka- 
baka wa Isiraeri nakung'anya bana- 
'bi abasajaebikumi bina, nabagamba 
nti Tutabale Eramosugireadi nanti- 
ki ndekeyo? Nebogera nti Yambu- 
ka; kubanga Katonda alikigabula 

6 mu mukono gwa kabaka. Naye Ye- 
kosafati niyogera nti Tewali wano 
nate na'bi wa Mukama, tumubiize- 

7 ko? Kabaka wa Isiraeri nagamba 
Yekosafati nti Waliwo nate omu- 

. Baja omu gwetuinza okubūlizamu 
Mukama: naye 'mukyawa; kuba- 
nga tandagulangako birūngi wabula 
ebibi ebyerere; oyo ye Mikaya mu- 
tabani wa Imula. Yekosafati nayo- 
gera nti Kabaka aleme okwogera 

8 bwatyo. Awo kabaka wa Isiraeri 
naita omumbowa nayogera nti Yä- 
nguwa okime Mikaya mutabani wa 

9 Imula. Era kabaka wa Isiraeri ne 
Yekosafati kabaka wa Yuda neba- 
tūla buli muntu ku ntebeye nga ba- 
mba'de ebyambalo byabwe, nga bea- 
tu'de mu mbuga eri ku mulyango 
gwa wankaki Wesamaliya; bana- 
'bi bona nebalagula mu maso ga. 
10 bwe. Awo Zedekiya mutabani wa 
Kenaana neyekolera amayembe age- 
byuma nayogera nti Bwatyo bwayo- 
gera Mukama nti Olitomera Abasuli 
na gano okutūsa lwebalimalibwa.- 
il wo. Ne bana'bi bona nebalapula 
bwebatyo, nga bogera nti Yambuka 
Eramosngireadi olabe omukisa : ku- 

.| banga Mukama alikigabula mu mu- 
12 kono gwa kabaka. Awo omubaka 
eyagenda okuita Mikaya namuga- 
mba nti Laba, ebigambo bya bana- 
'bi (bimabilira) kabaka ebirūngi na- 
kamwa kamu: nkwegairi'de, eki- 
gambokyo kifanane ekigambo kyo- 
13 mu kubo, oyogere ebiriingi. Awo 
Mikaya nayogera nti Nga Mukama 
bwaliomulamu,Katonda wange kya- 
14 nagamba, ekyo kyeniyogera. Awo 
bweya'ja eri kabaka, kabaka namu- 
gamba nti Mikaya, tutabale Eramo- 
sugireadi nantiki ndekeyo? Nayo- 
gera nti Mwambuke mulabe omu- 
kisa; era baligabulwa mu mukono 
15 gwa'mwe. Awo kabaka namugamba 
nti Nakulaiza emirimdi emeka ole- 
me okumbilira ekigambo nekimu 
wabula amazima mu linya lya Mu- 
16 kama? Nayogera nti Ndabye Isi- 
raeri yena ngasasani'de ku nsozi 
ngendiga ezitalina musimba: Mu- 
kama niyogera nti Abo tebalina 
mukama wābwe: ba'deyo buli mu- 

17 ntu mu nyumbaye mirembe. Awo 
kabaka wa Isiraeri nigamba Yeko- 
safati nti Sikugambye nga talagule 

18 biringi eri 'nze wabula ebibi? Nā- 
yogera nti Kale muwulire ekigambo 
kya Mukama: ndabye Mukama nga- 


2 EBYOMUMIREMBE. 


tu'dekn ntebeye ne'gye lyona eryo- 
mu'gulu nga baimiri'de ku mukono- 
19 gwe ogwadyo ne ku gwa kono. Mu- 
kama niyogera nti Ani anasendase- 
nda Akabu kabaka wa Isiraeri ayi- 
mbuke Eramosugireadi agwe? Omu 
nayogera bwatyo; omulnla nayo- 
20 gera bwatyo. Awo newafuluma o- 
muzimu neguimirira mu maso ga 
Mukama negwogera nti 'Nze na- 
musendasenda. Mukama naguga- 
21 mba nti Otya? Negwogera nti Nā- 
fuluma nembera omuzimu ogwobu- 
limba mu kamwa ka bana'bibe bona. 
Navogera nti Gwonomusendasenda 
nokusobola onosobola: fuluma oko- 

22 le bwotyo. Kale 'no, laba. Mukama 
ata'de omnzimu ogwobulimba mu 
kamwa ka bana'bibo bano; era Mu- 
23 kama akwoge'deko akabi. Awo Ze- 
dekiya mntabani wa Kenaana nase- 
mbera namukuba Mikaya ku mata- 
ma, nayogera nti Omwoyo gwa Mu- 
kama gwampitako gutya okwogera 
24 nawe? Mikaya nayogera nti Laba, 
oliraba ku lunaku olwo bwoliingira 
mu kisenge ekyomunda okwek weka. 

25 Awo kabaka wa Isiraeri nāyogera 
nti Mutwale Mikaya mumu'ze eri 
Amoni omukula wekibuga neri Yoa- 

26 si mntabani wa kabaka; mwogere 
nti Bwatyo bwayogera kabaka nti 
Olusaja luno muluteke mu komera 
mululisenga ne 'mereeyokulaba ena- 
kunama'ziagokulaba enaku,okutiisa 
27 lwendikomawo emirembe. Awo Mi- 
kaya niyogera nti Okukomawo bwo- 
likomawo emirembe, Mukama nga 
tayogere'de mu'nze. Nayogera nti 
Muwulire, 'mwe amawanga mwena. 

28 Awokabaka wa Isiraeri ne Yeko- 
safati kabaka wa Yuda nebambuka 

29 Eramosugireadi. Kabaka wa Isi- 
yaeri nigamba Yekosafati nti Ne- 
fula waa nak mn lutalo; naye 
'gwe yambala ebyambalobyo. Awo 
kabaka wa Isiraeri neyefūla nebai- 

80 ngira mu lutalo. Awo kabaka We- 
busuli yali alagi'de abami bamagā- 
lige ngayogera nti Temnlwana na 
bato newakuba'de abakulu, wabula 

31 kabaka wa Isiraeri ye kan. Awo o- 
lwatuka abami bamagali bwebala- 
ba Yekosafati nebogera nti Mazi- 
ma ye kabaka wa Isiraeri ; kyebava 

d bakyāma okulwana naye: naye 
Yekosafati nāyogerera wa'gulu, 
Mukama namubera; Katonda nā- 
32 bamu'gyako. Awo olwatuka abā- 
mi bamagali bwebalaba nga siye 
kabaka wa Isiraeri. kale nebako- 
33 mawo okumugoberera. Awo newa- 
bawo omuntu eyananula omutego- 

' gwe nga tagendere’de, nilasa kaba- 
ka wa Isiraeri ebyambalobye ebye- 
byama webiga'tira : kyeyava aga- 
mba omngoba we'galirye nti Kyii- 
sa omukonogwo onziye mu 'gye; 


Ez 


373 





I 


2 EBYOMUMIREMBE. 


34 kubanga nfumiti'dwa nyo. Oluta- 
lo nerweyongera ku lunaku olwo: 
naye kabaka neyekakabiriza mu 
'galirye okulwana Nabasuli, okutū- 
sa akawnngezi: awo enjuba bwe- 
yali ngegwa nafa. 


1 Awo Yekosafati kabaka wa Yu- 
da nakomawo mu nyumbaye 

2 mirembe BEyerusalemi. 9 Yeku 
mutabani wa Kanani omulabi na- 
fuluma okumusisinkana nagamba 
kabaka Yekosafati nti Wandibe'de 
ababi b nobagala abo abakyawa Mu- 
kama? olwekigambo ekyo obusii- 
bukuliko obuva mu maso ga 

3 Mukama. Naye cmu’gwe mulabi- 


se ebirūngi, ku d wa'gyawo 
Bäserosi r E omuti- 
magwo okunonya Katonda. 

4 Awo Yekosafati nābērānga Eye- 
rusalemi : nāfuluma nate mu bantu 
okuva, Ebeeruseba okutūka munsi 
e eyensozi eya Efulaimu, nābako- 
myawo eri Mukama Katonda wa 

5 bajaja bābwe. Na'siwo Jabalamu- 
zi munsi okubuna 9 ebibuga byo- 
na ebiriko enkomera ebya Yuda, 

6 buli kibuga ki'na kimu, nagamba 

abalamuzi nti Mulowoze byemuko- 
la: kubanga 'temulamulira bantu 
wabula Mukama ; era ye ali wamu 
7 na'mwe mu kusala emisango. Ka- 
le 'no entisa ya Mukama ebere ku- 
'mwe; mwekiime mukole bwemu- 
tyo: kubanga £ tewali butali butū- 
kirivu eri M Katonda wa'fe 
newakuba'de ! okusosola mu bantu 

8 newakuba'de okulya enguzi, Era 

mu Yerusalemi Yekosafati mweya- 
'sa mku Balevi ne bakabona ne ku 
mitwe (gyen ba) za bakitābwe 
eza Isiraeri olwokulamula kwa Mu- 
kama nolwempaka. Nebakomawo 
9 Eyerusalemi. Awo nābakūtira nga- 
ee nti Bwemutyo bwemuba mu- 
ola nmu ntisa ya Mukama nobwe- 
sigwa ara nomutima ogwatūkirira. 

10 Era baganda ba'mwe abali mu bi- 

buga byābwe0 bwebanaletanga gye- 
muli okukayana kwona, erui omu- 
sai nerui omusai, erui etēka nerui 
ekiragiro, erui ebyakūtirwa nerui 
emisango, munābalabulānga bale- 
me oku'za omusāngo eri Mukama, 
obusüngu nebu'ja bwebutyo ku'mwe 
ne ku baganda ba’mwe : mukolênga 
bwemutyo nemutabako musango. 

11 Era, laba, P” Amaliya kabona omu- 

kulu yabafuga "mu biamo byona 
ebya Mukama ; ne Zebadiya muta- 
bani wa Isimaeri, omuknlu wenyu- 
mba ya Yuda, mu bigambo byona 
ebya kabaka: era Nabalevi banā- 
banga bami mu maso ga'mwe. Mu- 
be naminyi mukole, era Mukama 
aberenga alina ensõnga. 


#Ma.10.17. 


23 Byom. 
17. 7, 8. 


9 O Awoolwituka oluvanyuma lwe- 
byo abāna ba a Moabu nabäna 
ba è Amoni era wamu nabo abamu 
ku Bamoni nebatabāla Yekosafati 
2 okulwana naye. Awo newa'ja aba- 
ntu abāmugamba Yekosafati nti 
E'gye 'dene likutaba'de eriva emi- 
tala wenyanja Ebusuli; era, laba, 
bali mu Kazazonutamali (ye cE- 
8 ngedi). Yekosafati natya neyete- 
kateka dokunonya Mukama; “na- 
langira okusiba mu Yuda yona. 
4 Yu 
berwa) eri Mukama: bavira 
mu bibuga byona ebya Yuda oku- 
5nonya Mukama. Yekosafati nai- 
mirira mu kung'aniro lya Yuda ne 
Yerusalemi ma nyama ya Mukama 
6 mu maso golu'gya olugya; niyo- 
era nti AÌ Mukama Katonda wa 
jaja ba'fe, 'gwe si /Katonda mu 
'gulu ? era V si 'gwofuga obwakaba- 
ka bwona obwamawanga? ne mu 
mukonogwo mwe muli obuinza na- 
manyi nokubawo newatabawo ainza 
7 okukuziiza. Ai Katonda wa'fe, si 
'gwe wagoba abali munsi eno mu 
maso ntubo Isiraeri, nogiwa 
eza'de lya Ibulaimu £ mukwānogwo 
8 emirembe gyona? Nebabera omwo, 
era bakuzimbi'de omwo ekigwa o- 
9 Iwerinyalyo, nga bogera nti ' Obubi 


bwebunatutukangako, ekitala, omu- 5 


sango, oba lūmbe oba njala, tunai- 
mirirānga “mu maso genyumba 
eno ne mu masogo, (kubanga n eri- 
nyalyo liri mu am eno, ) netu- 
kukabira nga bye enaku, nawe |. 

10 oliwulira nolokola. Kale 'no tu- 
nulira abina ba ° Amoni ne Moabu 


nabokulusozi Seiri P bewagāna Isi- | 2 
raeri okutabala bwebava munsi Ye- | 9, 19. 


misiri, naye ” nebakyama okubava- 
11 ko jeba tábazi 
tusasula, oku'ja #okutugoba mu 
12 butakabwo bwotuwa'de okulya. Ai 
. Katonda wa'fe, tolibasalira musa- 
ngo? kubanga tetulina mānyi na 
katono eri e'gye lino edene erituta- 
ba'de: 'so tetumanyi bwetuba tu- 
kola; naye tamaso ga'fe gakutu- 


18 nulira 'gwe. Yuda yena nebaimi- | 3.444 


rira mu maso ga Mukama nga bali- 
na abina babwe abato, ne bakazi 
14 babwe, nabana babwe. Awo *o- 
mwoyo gwa Mukama negu'ja ku 
Yakazieri mutabani wa Zekaliya 
mutabani wa Benaya mutabani wa 
Yeyeri mutabani wa Mataniya Omu- 
levi owokubatabani ba Asafu wa- 
15 kati mu kibina; nayogera nti Mu- 
wulire, 'mwe Abayuda 'mwena, na- 
'mwe ababera mu Yerusalemi, nā- 
we, kabaka Yekosafati: bwatyo 
bwa ba Mukama nti Temutya 
'mwe 'so temukeng'entererwa o- 
lwe'gye lino edene; kubanga Yolu- 
talo si lwa'mwe naye Iwa Katonda. 





18. 34— 20. 15. 


nebakung'ana okunonya (oku- | zi 


kiriza ; laba, bweba- | X 


20. 16—21. 6. 





"ls? 9. 


17 Yerueri. 


18 'mwe. 


20 ne'dobozi 'dene nyo nyini. 


91 mukisa. Awo bw 


98 bwa. K 


ba, bambukira awalinyirirwa B- 
aa na'mwe mulibasanga ekiwo- 
nvu wekisibuka mu maso 'diingu 
y Temulyetiga wāna 
mu (lutalo) luno: mwesimbe mui- 
mirire buimirizi mulabe obulokozi 
bwa Mukama obuli na'mwe, Le 
Yuda ne Yerusalemi: temutya 'sd 
temukeng'entererwa: enkya muba- 
tabāle; ku s Mukama ali na- 
Awo Sangga 
ma amasoge ku ’ : 

a nababera mu Yerusalemi ne- 

unama mu maso ga Mukama, 


19 aga pk Mukama. Abalevi a- 


bokubana b Babakokasi nabokubana 
c Babakola nebaimirira okutende- 
reza Mukama Katonda wa Isiraeri 
Neba- 
golokoka enkya mu makya nebafu- 
luma mu 4'dungu Eryetekoa : awo 
bwebali nga bafaluma Yekosafati 
naimirira nayogera nti Mumpulire, 
'mwe Abayuda na mwe ababera mu 
Yerusalemi; ; emu 'kirize Mukama 
Katonda wa'mwe, bwemutyo bwe- 
munanywezebwa; mu'kirize bana- 
'bibe, bwemutyo 'bwemunilaba o- 
amala okutêsa 
nabantu, na'siwo abo abaniimbira 
Mukama nebatendereza / obuliingi 
bwobutukuvu nga bafulama nga 
bakulembe'de e'gye nebogera nti 
g Mwebaze Ka eaaa ku oku- 
sisirakwe (kuberera)emirembe gyo- 
Awo kid raman okuimba 


abali bataba'de Yuda; a aii 
a abina ba Amoni 
ne Moabu nebaliimba abokulusozi 
Seiri, okuba'ta nokubazikiririza da- 
la: awo bwebamalira dala aboku- 
Jusozi Seiri, buli muntu n 'ta 


24 okuzikiriza mu'ne. Awo Yuda bwe- 


bātūka ku kigo ekikūmiswako ekyo- 


mu'diingu, nebatunulira e palak tk kale, 
laba, nga mirambo wansi, 
25 hel tewali abian. Am Awo Yekosa- 


nabantube ndika keran okuba- 


yako omunyago, sanga mubo 
aga ga kisa karti aan nebintu 
ebyomuwendo om ebeya- 
mbulira bo'ka, obungi bwabyo ne- 
bibalema okutwila: neb ena- 
ku satu nga banyaga omunyago, 


26 bwegwali mungi bwegutyo. Awo 


ku lunaku olwokuna wna a- 

nira mu kiwonvu Beraka; ku 
gyebebaliza Mukama: 

kyo kyekyava kitimibwa Pang 

27 kiwonvu Beraka ne lero. Awo ne- 


21 


2 kifokye. 


2 EBYOMUMIREMBE. 


16 Eiye muserengete mulwane nabo: abawa'de okusanyukira abalabe bi- 
28 bwe. Neba'ja Eyerusalemi nga ba- 


lina mentongoli neninga namako- 
ndere eri enyumba ya Mukama. 


29 » Entisa ya Katonda neba ku bwa- 
ka bwona obwensi bwebiwua- i 


lira Mukama ngalwina nabalabe 


80 ba Isiraeri. Awo amatwile ga Ye- 


oKa- 
enjui 


kosafati negaterera: ku 
komaa namuwa okuwu'm 


- 181 “p Yekosafati nifuga Yuda: yali 


yakamaze em amakumi asatu 
mwetino bwesatanala okufuga; na 
fugira emyaka ga abiri mwe- 


tambulira mu 'kubo lya 
Asa ass sra ATER okulivamu, 


ola ebyo ebyali mu maso 
ukamae i. Era Nak r ebifo 
ebigulumivu ya gyibwawo; 'sō 
nabantu a #kukakasa 


mitima gya e eri Katonda wa ba- 
34 jaja bābwe. Era ebikolwa ebirala 


nebyamalirwako, laba, b 


385 Awo oluvanyuma jalma t Yeko- 


. Bafati neyega'ta ne Akaziya kabaka 
wa Isiraeri; oyo nākola bubi nyo: 


86 neyega ta naye okusiba ebyombo 


ebyokugenda Etalusisi: nebasibira 


87 ebyömbo Eyezionugeberi. Awo E- 


rieza mutabani wa Dodavaku Owe- 
malesa nalagula ku Yekosafati nga- 
yogera nti “#Kubanga wega'se ne 
ya, Mukama azikiri'za emiri- 
mugyo. Ebyombo nebimenyeka no- 
egg nebitainza Eta- 
usisi 


Awo Yekosafati neyebakira wa? 
mu ne bajajabe nazikibwa wamu 
ne bajajabe mu kibuga kya Daudi: 

Yekolamu mutabaniwe nāfuga mu 
Era yalina aboluganda 
batabani ba Yekosafati, Azaliya ne 
Yekieri ne Zekaliya ne Azaliya ne 
Mikaeri ne Befatiya : abo bona ba- 
tabani ba Yekosafati kabaka wa 


8 Isiraeri. Kitābwe nābawa ebirabo 


ebikulu, zabu ne feza nebintu ebyo- 
muwendo omungi, 4 nebibuga ebi- 
riko enkomera mu Yuda: naye o- 
Aa aana YA sakalan, | ku- 
4 banga ye omubery wo 
Yekolamu bweyamala okukulira 
mu bwakabaka bwa kitä we, era in 
enywêze'za nãly a'ta baganda- 
bo bona nekitala nabamu abokuba- 


yakamaze 
mwebiri bweyatanula o 


emyika munina mu Yerusa- 


6 lemi. Nātambulira mu 'kubo lya 


375 


”2 Byom. 
17.6 
“2 Byom. 
19141943. 


“3 Byom. 
19. 2 


376 


“2 Byom. 
18. 1. 


42 Basck. 
8. 21. 


2 EBYOMUMIREMBE. 


basekabaka ba Isiraeri ngenyumba 
ya Akabu bwebakolanga: kubanga 
yafumbirwa “muwala wa Akabu: 
nakola ebyali mu maso ga Mukama 
7 ebibi. Naye Mukama teyayagala 
kuzikiriza nyumba ya Daudi olwe- 
ndagano gyeyalagana ne Daudi, era 
nga bweyasubiza okumuwa etabaza 
8 nabanabe emirembe gyona. Ku 
mirembegye Edomu najema okuva 
wansi womukono gwa Yuda, nebe- 
9 tekerawo kabaka. Awo Yekolamu 
näsomoka “nabamibe namagalige 
gona wamu naye: nagolokoka kiro 
nakuba Abaedomu. abamuzingiza, 
10 nabami bamagali. Awo Edomu na- 
jema okuva wausi womukono gwa 
Yuda ne lero. Awo Libuna najema 
mu biro ebyo wansi womukonogwe 
kubanga yali avu'de ku Mukama, 
11 Katonda wa bajajabe. Era nate 
nakola ebifo ebigulumivu ku nsozi 
za Yuda, nayenza ababeranga mu 
12 Yerusalemi, nakyamya Yuda. Awo 
newamu'jira ekiwandike ekyava eri 
Eriya na'bi ekyogera nti Bwatyo 
bwayogera Mukama Katonda wa 
Daudi kitawo nti Kubanga tota- 
mbuli'de mu “makubo ga Yekosafati 
kitawo newakuba'de mu /Jmakubo 
13 ga Asa kabaka wa Yuda; naye no- 
tambulira mu Y'kubo lya baseka- 
baka ba Isiraeri, noyenza Yuda na- 
babera mu Yerusalemi, ! ngenyumba 
ya Akabu bweyakola ; era £noku'ta 
wa'ta bagandabo abomunyumba ya 
14 kitawo, abakusinga obulūngi : laba, 
Mukama alirwaza abantubo kawu- 
mpuli mungi nabanabo ne bakazibo 
15 nebintubyo byona: nawe oliba ne- 
ndwa'de nyingi ebyendabyo nga 
birwa'de okutūsa ebyendabyo lwe- 
birikuvamu olwendwa'de eya buli 
16lunaku. Awo Mukama nakubiriza 
omwoyo !Gwabafirisuti eri Yeko- 
lamu, Nogwabawalabu abaliranye 
17 ™ Abaesiyopya: nebatabala Yuda, 
uebakiwagula nebaingiramu neba- 
uyaga ebintu byona ebyalabika mu 
nyumba ya kabaka ne batabanibe 
ne bakazibe; newatamusigalirawo 
mwana nomu wabula ~” Yekoakazi 
18 omuto owokubanabe. Awo oluva- 
nyuma lwebyo byona Mukama nā- 
mulwaza ebyenda endwa'de etewo- 
19 nyezeka. Awo olwatuka ebiro bwe- 
byaitawo emyaka ebiri nga giwe- 
'de ebyendabye nebimuvamu olwe- 
ndwa'deye nafa endwa'de nyingi. 
Abantube nebatamunyokereza ongo- 
20 kunyokeza kwa bajajabe. Yali P ya- 
kamaze: emyaka amakumi asatu 
mwebiri bweyatanula okufuga. na- 
fugira emyaka munāna mu Yeru- 
salemi: nagenda nga tewali amwe- 
gomba; nebamuzika mu kibuga 
kya Daudi, naye "si mu masiro ga 
basekabaka. í l 


929 Awo ababeranga mu Yerusale- 

mi nebafula Akaziya 4 omwa- 
nawe omuto kabaka mu kifokye : 
kubanga ekibina arina aha 
b Nabawalabu mu lasisira bali 
abakulu bona. “<“Awo Akaziya mu- 
tabani wa Yekolamu kabaka wa 

2 Yuda nafuga. Akaziya yali yaka- 
maze demyaka amakumi ana mwe- 


biri bweyatanula okufuga; nafugira |. 
omwaka gumu mu Yerusalemi. Ne |: 


nyina erinyalye yali Asaliya emu- 
3 wala wa Omuli. Era naye nata- 
mbulira mu makubo genyumba ya 
Akabu: kubanga nyina ye yamu- 
4 wereringa okukola obubi. Nāko- 
langa ebyali mu maso ga Mukama 
ebibi ngenyumba ya Akabu bweba- 
kolanga: kubanga abo be bamuwe- 
reranga, kitawe ngamaze okufa, o- 
5 kumuzikiriza. atambulanga 
ngokutesa kwibwe bwekwali na- 
genda ne Yekolamu mutabani wa 
Akabu kabaka wa Isiraeri okulwana 
ne Kazaeri kabaka Webusuli Era- 
mosugireadi : Abasuli nebafumita 
6 Yolamu ekiwūndu. Awo nikoma- 
wo okuwonera Eyezuleeri ebiwundu 
byebamufumitira Erama bweya- 
Iwana ne Kazaeri kabaka Webusuli. 


JAzaliya mutabani wa Yekolamu |. 


kabaka wa Yuda nāserengeta oku- 
lambula Yekolamu mutabani wa 
Akabu Eyezuleeri kubanga alwa'de. 


g nāgenda ne Yekolamu eri Yeku 
mutabani wa Nimusi ‘t Mukama 
gweyali afuseko amafuta okuma- 
8 lawo enyumba ya Akabu. Awo o- 
Jwatuka 4 Yeku bweyali ngakome- 


ba ya 


nabana ba haganda ba Akaziya nga 
9 bawereza Akaziya, naba'ta. INa- 
nonya Akaziya nebamukwata, [era 
yali nga yekwese mu Samaliya,] 
nebamuleta eri Yeku nebamu'ta; 
m nebamuzika, kubanga nebogera 
nti Ye mutabani wa Yekosafati 
neyanonya Mukama nomutimagwe 
gwona. Enyumba ya Akaziya ne- 
EN na manyi okunyweza obwa- 


a. 
10 vAwo Asaliya nyina Azaliya bwe- 
ba omwanawe ngafu'de, nāgo- 
okoka nāzikiriza eza'de lyona erya 
11 kabaka eryenynmba ya Yuda. Na- 
ye > Yekosabeasi muwala wa kaba- 
a natwala Yoasi mutabani wa A- 
kaziya nāmn'ba nimu'gya mu bana 
ba kabaka aba'tibwa, namuteka no- 
muleziwe, mu kisenge ekisulibwa- 
mu. Awo Yekosabeasi muwala wa 
kabaka Yekolamu muka Yekoyada 
kabona, (kubanga yali muganda 
wa Akaziya,) namukweka Asaliya, 


'se 
ba : 





22. 12—24. 4. 


12 natamu'ta. Awo nabêra naye nga- 
iA mu Tumu ya ga 
ma namala emyaka mukaga : - 
liya nafuga ensi. 

Awo mu mwaka ogwomusānvu 

a Pron. 2 3 a Yekoyada neyenyweza nāla- 
gānya naye abimi bebikumi, Azali- 
ya mutabani wa Yerokamu ne Isi- 
maeri mutabani wa Yekokanani ne 
Azaliya mutabani wa Obedi ne 
Maaseya mutabani wa Adaya ne 

2 Erisafati mutabani wa Zikuli. A- 
wo nebatambulatambula mu Yuda 
nebakung'anya Abalevi okuva mu 
bibuga byona ebya Yuda, nemitwe 
(gyenyumba) za bakitābwe eza Isi- 

8 raeri, neba'ja Eyerusalemi. Ekibi- 
na kyona nebalagāna endagäno ne 

mu n ba ya Katonda. 
Awo nābagamba nti Laba, mutaba- 
ni wa kabaka anāfuga, b Mu- 
kama bweynyogera ebya batabani 

4 ba Daudi. Ekigambo kino kyemuba 
mukola: ekitundu kya'mwe ekyo- 
kusatu abaingira ku sabiti, ku ba- 
kabona ne ku Balevi, banabanga 

5 ba'gazi ba nzi'gi; nekitiindu ekyo- 
kusatu banabanga ku n ba ya 
kabaka; nekitundu ekyokusatu ba- 
nabanga ku mulyāngo 2? ogwomusi- 
ngi: nabantu bona banabanga mu- 

6 mpya ezenyumba ya Mukama. Na- 
ye walemenga okubawo aniingira 
mu nyumba ya Mukama wabula 
bakabona nabo d aboku Balevi aba- 
wereza ; abo banaingiranga, kuba- 
nga batukuvu: naye abantu bona 
banikwatanga okukūma kwa Mu- 

7 kama. Era Abalevi banetololinga 
kabaka enjui zona, buli muntu nga- 
ku'te ebyokulwānyisabye mu muko- 
nogwe; noyo aniingiranga mu 
nyumba a'tibwe: era mubenga ne 
kabaka bwanāfulumānga era es 

8 nāingirānga. Awo Abalevi ne Yu- 

da yena nebakola nga byona bwe- 
biri Yekoyada kabona byalagi'de: 
nebatwāla buli muntu abasajabe, 
abokuingira ku sabiti wamu nabo- 
kufuluma ku sabiti ; kubanga Yeko- 
yada kabona teyasibula “mpalo. 

9 Awo Yekoyada kabona nawa abāmi 
bebikumi amafumu nobugabo ne- 
ebyali ebya kabaka Daudi, 

e mu nyumba ya Katonda. 
10 Awo na'siwo abantu bona, buli mu- 
ntu 'te ya bakang dan i e 
mu m e, okuva ku lui lwe- 
nyumba olwadyo okutūka ku lui 
lwenyumba olwa kono, okulirana 
ekyoto nenyumba awali kabaka e- 
11 njui zona. Awo nebafulumya o- 
mwina wa kabaka nebamutikira 
engule eyobwakabaka (nebamuwa) 
obujulirwa; nebamufiila kabaka, 
Yekoyada ne batabanibe nebamu- 
fukako amafuta ; nebogera uti Ka- 


2 EBYOMUMIREMBE. 


12 baka abe mulamu. Awo Asaliya 
bweyawulira oluyogāno lwabantu, 
nga ba'dukana era nga batendereza 
kabaka, na'ja eri abantu mu nyu- 

13 mba ya Mukama: natunula, kale, 
laba, kabaka ngaimiri'de awali e- 
mpagiye awaingirirwa, nabāmi na- 
makondere nga baliranye kabaka ; 
nabantu bona abensi nebasanyuka 
nebafuwa amakondēre ; era nabai- 
mbi nabo (nebakuba) ebintu ebivu- 
ga / nebaletereza oluimba olwoku- 
tendereza. Awo Asaliya nāyuza 
ebyambalobye nayogera nti je 

14 mu, bujemu. Awo kha 
bona nafulumya abami bebikumi 
abatekebwawo ku'gye, nabagamba 
nti Mumufulumye wakati wenyiri- 
ri; noyo anamugoberera a'tibwe 
nekitala : kubanga kabona yayoge- 
ra nti Temumu 'tira mu nyumba ya 

15 Mukama. Awo nebamusegulira ; 
nagenda awaingirirwa mu y mulyā- 
ngo ogwembalasi mu nyumba ya 
kabaka; nebamu tira eyo. 

16 Awo Yekoyada nalagana endagā- 
no naye ye nyini nabantu bona ne 
kabaka, baberenga abantu ba Mu- 

17 kama. Awo abantu bona nebage- 
nda mu sabo iya Baali, nebalime- 
nyamenya; ebyotobye nebifana- 
nyibye nebabimenyera dala, í neba- 
'tira Ma kabona wa Baali mu 


tani 
18 maso gebyōto. Awo Yekoyada na- 
'sawo obwami obwokunyumba ya 


Mukama wansi womukono gwa 
k bakabona Abalevi, ! Daudi beyate- 
kateka mu n 
kuwangayo ebiwebwayo ebyokebwa 
ebya M 
kibwa *% mu mate 

a era nga 


a Musa, nga 
imba, nga 


basanyuk 
19 Daudi bweyatekateka. Na'siwo| 22 


naba'gazi ku nzi'gi zenyumba ya 
Mukama, walemenga okuingira 0- 


20 


nga bafuluma mu 'kubo eryomu- 
lyango ogwengulu eri enyumba ya 
Babake. nebatuza kabaka ku nte 
21 yobwakabaka. Awo abantu bona 
abomunsi nebasanyuka, ekibuga ne- 
kiterera: neba'ta Asaliya nekitala. 


Yoası yali yakamaze emyāka 

2 4. musanvu bweyatanula okufu- 
ga; “nafugira emyaka amakumi 
ana mu Yerusalemi : ne nyina eri- 
nyalye yali Zebiya Owebeeruseba. 
2 Yoasi nakola ebyali mu maso ga 
Mukama ebiriingi b enaku zona eza 

8 Yekoyada kabona. Yekoyada nå- 
muwasiza abakazi babiri; nirala 
4 abana abobulenzi nabobuwala. Awo 





ba ya Mukama o- | 28 
ama, nga bw wandi- AEN 





2 EBYOMUMIREMBE. 


24. 5—25. 1. 





72 Basek. 
12 9. 


i 2 Basoek. 
12 13. 












klu.2 





11 bamala. 


olwatuka oluvanyuma lwebyo Yoa- 
si nāyagala okndabiriza enyumba 
5 ya Mukama. Nikung'anya baka- 
bona Nabalevi, nibagamba nti Mu- 
fulume mugende mu bibuga bya 
Yuda, musoloze ku “Isiraeri yena 
feza eyokudabiriza enyumba ya Ka- 
tonda wa'mwe buli mwaka, era te- 
mulema kwanguya ekigambo ekyo. 
6 Era “naye Abalevi nebatakyangu- 
ya. Awo kabaka naita Yekoyada 
omukulu namugamba nti Kiki ekya- 
kulobera okusalira Abalevi okule- 
tanga omusolo gwa “Musa omu'du 
wa Mukama / olwewema eyobujuli- 
rwa nga bagusoloza ku Yuda ne 
ku Yerusalemi ne ku kibina kya 
7 Isiraeri ? Kubanga batabani ba Asa- 
liya, omukazi oyo omubi, bali ba- 
menye enyumba ya Katonda; era 
nebintu byona ebyawongebwa ebyo- 
muuyumba ya Mukama nebabiwa 
8 Babaali. Awo kabaka nalagira ne- 
bakola esanduko, nebagiteka 7 ebwe- 
ru awali olu'gi olwenyumba ya Mu- 
9 kama. Nebalangira inu Yuda yona 
ne mu Yerusalemi okuletera Muka- 
ma omusolo, Musa omu'du wa Ka- 
tonda gweyateka ku Isiraeri mu 


10 'dūngu. Awo abakulu bona naba- 


ntu bona nebasanyuka nebaleta 
nebasula mu sanduko okutūsa lwe- 
Awo olwātuka mu kisera 
ekyo Iwebaletanga esanduko munju 
kabaka wateseza ebigambo mu mu- 
kono Gwabalevi, era bwebalaba nga 
mulimu ebintu bingi, awo omuwa- 
ndisi wa kabaka nomuwereza wa 
kabona omukulu neba'ja neba'gya- 
mu ebintu mu sanduko, nebagitwa- 

la nebagi'za mu kifo kyayo. Bwe- 
batyo bwebakolanga Buli lunaku, 
12 nebasoloza ebintu bingi nyo. Awo 
kabaka ne Yekoyada nebagiwa abo 
abakolanya omulimu ogwokuwere- 
zānga okwomunyumba ya Mukama ; 
nebagulirira abamainja nababa'zi 
okudabiriza enyumba ya Mukama 
era naba wesi bebyurma nabebikomo 
okudabiriza enyumba ya Mukama. 
13 Awo abakozi nebakola omulimu ne- 
bakamala, nebasimba enyumba ya 
Katonda nga bwekyagwanira, neba- 

14 ginyweza. Awo bwebainalira dala, 
nebaleta ebintu ebyafi'kawo mu 
maso ga kabaka ne Yekoyada, ine- 
babikoza ebintu ebyomunyumba ya 

- Mukama, ebintu ebiwcreza era 
ebyokuwongeramu, nebijiko, nebi- 
ntu ebya zabu ne feza. Nebawa- 
ngayo ebiwebwayo ebyokebwa mu 
nyumba ya Mukama obutayosanga 

15 kenaku zona eza Yekoyada. Naye 
Yekoyada naka'diwa, nga'ju'de e- 
waku ugawangade enaku nyingi 
nafa; yali yakamaze emyaka kiku- 
mi mwamakumi asatu bweyafa. 
16 Nebamuzika mu kibuga kya Daudi 


mu bakabaka kubanga yakola bulū- 
ngi mu Isiraeri neri Katonda ne- 
17 nyumbaye. Awo oluvanyuma Ye- 
koyada ngafu'de abakulu ba Yuda 
neba 'ja nebavunarmira kabaka. Awo 
18 kabaka nābawulira. Nebalekanga 
enyumba ya Mukama Katonda wa 
bajaja bibwe, nebawerezanga ! Ba- 
sera nebifananyi: ™ obusūngu nebu- 
'ja ku Yuda ne ku Yerusalemi olwo- 
19 musingo gwabwe ogwo. Era * na- 
ye nabatumiranga bana'bi okubako- 
myawo eri Mukama; nebabauga 
bajulirwa eri bo: naye nebataga- 
20 nyanga kutega matu. Awo omwo- 
yo gwa Katonda negn'ja ku Zekali- 
ya, mutabani wa Yekoyada kabona ; 
naimirira wa'guluko awali abantu 
nibagamba nti Bwatyo bwayogera 
Katonda nti Musobezanga ki ebira- 
giro bya Mukama nokuinza nemu- 
tainza kulaba mukisa ? kubanga 
mwaleka Mukama, era naye kyavu- 
21 de abaleka 'mwe. Nebamwekoba- 
na ° nebamukuba ainainja olwekira- 
giro kya kabaka P mu lu'gya olwo- 
22 kunyumba ya Mukama. Bwatyo 
Yoasi kabaka nata'jukira kisa kye- 
yakolwa Yekoyada kitawe, naye 
na'ta mutabaniwe. Awo bweyafa 
nayogera nti Mukama akitunulire 
23 akivunane. Awo olwatuka omwa- 
ka bwegwaitawo "e'gye Eryabasuli 
nerimutabala : neba'ja eri Yuda ne 
Yerusalemi nebazikiriza abakulu 
bona ababantu okubamalawo mu 
bantu, nebawereza omunyago gwa- 
bwe gwona eri kabaka Wedamasiko. 
24 Kubanga e'gye Eryabasuli ? neri'ja 
nga balina ekibina kyabasaja ekito- 
no; Mukama nagabula mu mukono 
gwābwe e'gye elene enyo nyini, 
kubanga bāli balese Mukama Kato. 
nda wa bajaja babwe. Awo ? neba- 
komekereza omusango ku Yoasi. 
25 Awo bwebamuvako [kubanga ba- 
muleka obulwa'de nga bumuku'te 
nyo) “aba'dube ye nebamwekobina 
olwomusai gwa tc batabani ba Ye- 


koyada kabona, nebamu'tira ku ki- | a 


tandakye nafa: nebamuzika mu 
kibuga kya Daudi, naye Y nebata- 
muzika mu masiro ga basekabaka. 
26 Era bano be bimwekobana; Za- 


r 2 Bask 
12 17, 15 


“ Ia, 90. 17. 


badi mutabani wa Simeasi omaka- | 27 


zi Omwamoni, ne Yekozabadi mu- 
tabani wa Simulisi omukazi Omu- 
27 moabu. Era ebya batabanibe ne- 
migugu egyamutekebwako bwegya- 
li emikulu nokuz imba nate envumba 
ya Katonda, laba, byawandikibwa 
mu bitegeza ebyekitabo kya baseka- 
baka. Amaziya mutabaniwe nāfu- 


ga mu kifokye. 
9 5 AMAZIYA yali yakamaze 4 emya- 

ka amakumiabiri mwetano bwe- 
yatanula okufuga; nafugira emyaka 


11 Basek. 
14 33. 

m 3 Byom. 
W.Y, ILA 
“2 Byom. 
38. 15. 
Nek 9.8 
P Mat. 2. 
33. 

Luk 11.51. 

| 


62 Basoek. 
14. 1-6 


26. 2-26. 


“ Kubal 
LI. 


42 Byom. 


11.1;14. 3; 


17. 14-19; 
% 13 


“2 Basek. 
H 5. 
12 Byom. 
20. lu 


amakumi abiri mumwenda mu Ye- 
rasalemi: nerinya lya nyina lyali 
2 Yekoadani Oweyerusalemi. Nako- 
la ebyo ebyali mu maso ga Mukama 
ebigoloköfu, naye si V na mutima o- 
8 gwatūkirira. Awo olwātuka obwa- 
abaka bwebwanywezebwa gyāli, 
nalyoka a'ta aba'dube aba'ta kaba- 
4 ka kitawe. Naye nata'ta bana ba 
bwe, uaye nakola ngekyo bwekiri 
ekyawandikibwa mu mateka ago- 
mukitabo kya Musa nga Mukana 
bweyalagira nti Kitabwe talangi- 
bwanga gwa binabe okumu'ta, 'so 
nabina tebalingibwanga gwa baki- 
tabwe okuba'ta; naye buli muntu 
alangibwenga okwononakwe ye o- 
5 kumu'ta. Era nate Amaziya nāku- 
ng'anya Yuda, nabatekateka nge- 
nyumba za bakitibwe bwezali nga 
batwalibwa abami benkumi nabami 
bebikumi, Yuda yena ne Beuyami- 
ni: nababala “abakamaze emyiika 
amakumi abiri nokukirawo, nabala- 
ba nga d basaja abalonde obusirivu 
busatu, abainza okutabala, abainza 
6 okukwata e'fumu nengabo. Era nā- 
gulirira abasaja abamanyi abazira 
kasirivu ngaba' mu lsiraeri, o- 
lwa talanta eza feza kikumi. Naye 
newa'ja gyali omusaja wa Katonda 
ngayogera nti 'Gwe kabaka, e'gye 
lya Isiraeri lireme okugenda nawe; 
kubanga Mukama tali wamu ne Isi- 
raeri, (tali) wamu nabäna bona aba 
8 Efulaimu. Naye bwonoyagala oku- 
genda, kola (ebyobuzira), bera na- 
manyi olwolutalo: Katonda aliku- 
me'ga mu naso gabalabe ; kubanga 
Katonda alina obuinza okubera no- 
9 kume'ga. Awo Amaziya nagamba 
omusaja wa Katonda nti Naye tu- 
nakola tutya olwa talanta ekikumi 
zenawa e'gye lya Isiraeri? Omu- 
saja wa Katonda na'damu nti Mu- 
kama ainza okukuwa ebisinga enyo 
10 ebyo. Awo Amaziya nabawulamu, 
e'gye eryali li'ze gyali nga livu'de 
mu Efulaimu, oku'dayo ewābwe : 
obusiingu bwabwe kyebwava bubii- 
buka enyo eri Yuda, neba'dayo ewa- 
11 bwe nga baliko ekirui kingi. Awo 
Amaziya naguma omwoyo natabiza 
abantube ¢ nagenda mu kiwōuvu e- 
kyomunyo na'ta ku/bana aboku Sei- 
12 ri kakumi. Abana ba Yuda ncba- 
wamba nebatwala kakumi (abalala), 
nebabaleta wa'gulu ku lwazi, ne- 
babasila wansi okuva ku 'binga lyo- 
lwazi, nokumenyeka nebamenyeka. 
13 Naye 9 abasaja abomu gye Amaziya 
lyeya'zayo baleme okutabila naye, 
nebagwa ku bibuga bya Yuda okuva 
Esamaliya okutūka #Fbesukoloni, 
nebaba'tamu enkumi satu, nebanya- 
ga omunyago mungi. 
14 Awoolwatuka Amaziya bweyako- 


mawo nga'se Abaedomu, naleta, 


2 EBYOMUMIREMBE. 


bakatonda babana aboku Seiri, na- 
basimba okuba bakatondabe, navi- 
nama mu maso gabwe nabotereza 

15 obubane. Obusungu bwa Mukama 
kyebwava bububuka ku Amaziya, 
namutumira na'bi namugamba nti 
Wasgenderanga ki eri bakatonda ba- 
bantu abatawonya bantu bibwe bo 

16 mu mukonogwo? Awo olwatuka 
bweyali ngayogera naye (kabaka) 
nāmugamba nti Twali tukuingizi'za 
'gwe mu batesa ne kabaka ? lekera 
awo; wandikubidwaki? Awo na- 
'bi nalekera awo nayogera nti 'Ma- 
nyi nga ! Katonda amaliri'de oku- 
kuzikiriza kubanga wakola ekyo no- 
towulira kutesa kwange. 

17 Awo Amaziya, kabaka wa Yuda, 
natesa ebiyambo nātumira Yoasi 
mutabani wa Yekoakazi mutabani 
wa Yeku kabaka wa Isiraeri ngayo- 
gera nti 'Jangu tulabagane namaso. 

18 Awo Yoasi kabaka wa Isiraeri nā- 
tumira Amaziya kabaka wa Yuda 

: ngayogera nti Omwenyango ogwali 
ku Lebanoni gwatumira omuvule 
ogwali ku Lebanoni nga gwogera 
nti Wa muwalawo mutabani wānge 
amufumbirwe: awo ensolo eyomu- 
nsiko eyali ku Lebanoni neitawo 

19 nerinyirira omwenyango. Oyogera 
nti Laba, okubye Edomu; nomuti- 
magwo gukugulumizi'za okwenyu- 
miriza: obere 'no e'ka; Iwaki ok wei- 
ngiza mu bitali bibyo nofirwa, no- 
gwa, gwe ue Yuda wamu nawe? 

20 Naye Amaziya nata'kiriza kuwuli- 
ra; kubanga kyava eri Katonda a- 
bagabule mu mukono gwabalabe ba- 
bwe, kubanga #banonyanga baka- 

21 tonda ba Edomu. Awo Yoasi kaba- 
ka wa Isiraeri natabala; ye ne A- 
maziya kabaka wa Yuda nebalaba- 
ganira namaso Ebesusemesi ekya 

22 Yuda. Yuda nagobebwa mu maso 
ga Isiraeri; neba'dukira buli muntu 

23 mu wemaye. Awo Yekoasi kabaka 
wa Isiraeri nawambira Amaziya ka- 
baka wa Yuda mutabani wa Yoasi 
mutabani wa Yekoakazi Ebesuse- 
mesi, namuleta Eyerusalemi, name- 
nyamenya bugwe wa Yerusalemi 
okuva ku Omulyango gwa Efulaimu 
okutuka ku mulyango vgwokunso- 

24 nda, emikono ebikumi bina. Na- 
nyaga ezabu nefeza yona nebinta 
byona ebyalabika mu nyumba ya 
Katonda wamu ne Obededomu, ne- 
byobuga'ga ebyomunyumba ya ka- 
baka, era nemisingo nabo, na'dayo 
Esamaliya. 

25 PAwo Amaziya mutabani wa Yoa- 
si kabaka wa Yuda nawangala e- 
myaka kumi netāno Yoasi mutabani 
wa Yekoakazi kabaka wa Isiraeri 

26 ngamaze okufa. Era ebikolwa ebi- 
rala byona ebya Amaziya, ebyasoka 
nebyamalirwako, laba, tebyawandi- 


° Nek.8.16. 





2 EBYOMUMIREMBE. 


kibwa mu kitabo kya basekabaka 
27 ba Yuda ne Isiraerı? Era okuva 
mu biro Amaziya Iweyakyiika obu- 
tagoberera Mukama nebamwekoba- 
na mu Yerusalemi; na'dukira Era- 
kisi: naye nebatuma Erakisi oku- 
28 mugoberera nebamu'tira eyo. Ne- 
bamuletera ku mbalasi, nebamuzika 
kai ne bajajabe mu kibuga kya 
uda. 


Awo abantu bona aba Yuda ne- 
ba'dira 4 U'ziya eyali yakamaze 
emyaka ekumi nomukāga nebamn: 
fula kabaka mu kifo kitawe 

2 Amazi = Ponas Erosi, nn 
oeri Yu a ngamaze ok we- 

8 Pakira awamu ne bajajabe. > U'zi- 
ya yali emyaka kumi na- 
mukaga bweyatanula okufuga ; na- 
fugira emyaka amakumi atāno mwe- 
biri mu Yerusalemi: ne nyina eri- 
nyalye yali Yekiriya Oweyerusale- 
4 mi. Nakola ebyo ebyali mu maso 
Mukama ebirūngi nga byona 
webyali kitawe Amaziya byeyako- 

5 la. Neyesimba c okunonya Katonda 
mu naku za Zekaliya 4 eyalina oku- 
tegera mu kwolesebwa kwa Kato- 
nda: era ebiro byona Iweyanonya- 
nga Mukama, Katonda namulabya- 
6 nga omukisa. Awo natabila nalwa- 
na Nabafirisuti nimenyera dala bu- 
gwe wa ° Gasi ne bugwe wa Yabune 
ne bugwe wa /Asudodi; nāzimba 
ebibuga (munsi ya) Asudodi ne mu 
7 Bafirisuti. Katonda nāmubērānga 
ngalwana Nabafirisuti 7 Nabawala- 
bu ababeringa mu Gulubaali Naba- 

8 meunimu. Abamoni ‘nebawānga 
U'ziya ebirabo: erinyalye agi an 
kirira nokutiisa awaingirirwa i- 
siri ; kubanga naba namanyi mangi 
9 nyo nyini. Era nate U'ziya nazi- 
mba ebigo mu Yerusalemi £ ku lu'gi 
olwokunsonda ne ku ! lu'gi olwomu- 
kiwonvu ne (bugwe) ™ wakyūkira, 
10 nabinyweza. Nazimba ebigo mu 
'dungu naba'ja ebidiba bingi, kuba- 
nga yalina ebisibo bingi; ne mu bi- 
wonvu ne mu lusenyi : (era yalina) 
abalimi nabalongosa emizabibu ku 
nsozi ne mu nimiro engimu; kuba- 
ll nga yayagala nyo okulima. Era 
nate U'ziya yalina ne'gye eryaba- 
saja abalwānyi, abitabalanga ebi- 
bina nebibina, ngomuwendo gwo- 
kubalibwa kwabwe bw i Yeye- 
ri omuwandisi gweya ne Maa- 
seya omwami wansi womukono gwa 
Kananiya omu ku bami ba kabaka. 
12 Omuwendo gwona ogwemitwe (gye- 
nyumba) za bakitibwe, abasaja a- 


bamanyi abazira, gwali enkumi biri 


13 mu lukiga. Era wansi womukono 


gwabwe newaba e'gye tia alad 
bwa, ° obusirivu busata mu a- 
nvu mu bitino, abiliwininga nobui- 


nza bungi nyo, okuberanga kabaka 

14 eri abalabe. U'ziya nabategekera 
e'gye lyona engabo namafumu ne- 
nkufira nebizibawo ebyebyima ne- 

15 mitego namainjaagokuviumula. Nā- 
koleramu Yerusalemi ebyiima ak 
gunjibwa abasaja abamagezi ok 
nga ku bigo ne ku nkomera ebyo- 
kulasa obusale namainja amanene. 
Erinyalye neryatikirira wala; ku- 
banga yaberwanga kitalo okutūsa 
lweyafuna amānyi. 

16 Naye ?lweyafuna amānyi r omu- 
timagwe negugulumizibwa nokuko- 
la nakola ebyobukyamu nayondna 
Mukama Samea Kabut nai- 
ngira mu yekalu ya wote- 
reza aka Pene ku kyoto ekyobubine. 

17 + Azaliya na niingira ngamuva- 
koen , era wamu naye bakabona 
ba Mukama kinana abasaja abazi- 

18 ra: nebaziiza U'ziya kabaka, ne- 
bamugamba nti “Si mulimugwo, 
U'ziya, okwotereza Mukama obu. 
bane wabula gwa “bakabona bata- 
bani ba Aloni abayawulibwa okwo- 
tezinga obubine: ya mu kigwa; 
kubanga oyonênye; ’sõ tekiriba 

kitibwakyo okuva eri Mukama 

19 Katonda. Awo U'ziya nisunguwa- 
la; era yali alina ekyoterezo mu 
mukonogwe okwoteza obubane; a- 
wo ngasunguwali'de bakabona ebi- 
genge nebifŭtüka mu kyenyikye mu 


20 bubane. Awo Azaliya ka 
kulu ne bakabona bona nebamutu- 
nulira, era, laba, ebigênge nga bi- 
muku'te mu kyenyi, nebinguwa 
okumusindikiriza okuvamu ; man 
wo, ye ye nyini nayanguwa - 
vamu kêbangé w Mukama amulwā- 

21 zi'za. U'ziya kabaka nā o- 
mugenge okutūsa ku lunaku kwe- 


kulu wenyumba ya k 
29 mula abantu abomunsi. Era ebi- 
U'ziya, 


2 Isaya „la 


28 ndika. Awo U'ziya neyebakira wa- 
mu ne bajajabe; nebamuzika wamu 
ne bajajabe mu kibanja ekyokuzi- 
aaa aga ekya ; : xue 
nga bayogera nti Mugenge: Yosa- 
mu mutabaniwe nifuga mu kifokye. 


YosaAMU yali karyanang 4 emyi- 

2 7 ka amakumi abiri mwetāno bwe- 
ula okufuga; nafngira emya- 

kumi namukāga mu Yerusalemi : 

ne nyina erinyalye yali Yerusa mu- 

3 wala wa Zadoki. Nikolinga ebyo 
ebyali mu maso ga Mukama ebiril- 





27. 3—28. 21. 


wa'gulu olwom 
ma, nizimba bi 
4 feri. Era nizim 
eyensozi eya Yuda, ne mu kibira na- 
5 zimbamu enkomera neb Era 
nilwina ne kabaka wabina ba Amo- 
ni nibawingula. Abāna ba Amoni 
nebamuwa mu mwaka ogwo feza ta- 
lanta kikumi nong ano ebigero ka- 
kumi ne sayiri i. Era ebye- 
nkana nebyo abāna ba Amoni neba- 
musasula mu mwāka okubiri ne 
6 mu gwokusatu. Awo Yosamu nafii- 
ka owamänyi kubanga yatekateka 
amakuboge mu maso ga Mukama 
7 wanaposikia Era SIAYA ebirala 
byona e osamu nentaloze zona 
namakuboge, laba, byawandikibwa 
mu kitabo kya baseka ba Isirae- 
8 ri ne Yuda. Yali yakamaze emya- 
ka amakumi abiri mwetano bweya- 
tanula okufuga, nafugira emyāka 
kumi namukaga mu Ye emi. 
9 d Yosamu neyebakira wamu ne ba- 
jajabe nebamuzika mu kibuga kya 
audi: Akazi mutabaniwe nāfuga 
mu kifokye. ` 


Axazı yali azo 4 emyä 
amakumi abiri bweyatanula o- 
; nä emyāka kumi na- 
u Yerusalemi, rai ada 
06 mu maso ga Mukama 
pe T Daudi kitāwe: naye 
A ira mu makubo ga base- 


d Babaali cebifananyi ebisānüse. 
3 Era nate niyoterezinga obubāne 
mu d kiwênvu kya mutabani wa Ki- 
nomu, nāyökera “abinabe mu mu- 


liro nganan akama wanga bwe- 
gyali Mukama beyagoba mu maso 
4 gabana ba Isiraeri. MAWE Gayo 
nayoterezanga obubine ku bifo ebi- 
umiru ne ku nsozi ne wansi wa 

5 muti omubisi. Mukama Ka- 
tondawe kyeyava amugabula mu 
mukonogwa kabaka Webusuli; /ne- 
bamukuba nebatwala ku babe eki- 
bina ekinene ekyabasibe. Era na- 
gabulwa mu mukono gwa kabaka 
wa Isiraeri, namukuba olu'ta olu- 
6 nene. Kubanga 9Peka mutabani 
wa Lamaliya na'ta mu Yuda ku lu- 
naku lumu kasirivu mwobukumi 
bubiri, bona beraja bazira; kuba- 
nga bāli balese Mukama Katonda 
7 wa bajaja bābwe. Zikuli omusaja 
owamanyi owa Efulaimu na'ta Maa- 
seya mutabani wa kabaka ne Azu- 
likamu sabakaki ne Erukana eya'di- 

8 rira kabaka. Abana ba Isiraeri fne- 
batwāla nga basibe ku baganda bā- 


28 


2 EBYOMUMIREMBE. 


bwe obusirivu bubiri, abakazi, abā- 
na abobulenzi nabobuwala, era ne- 
baba'gyako omunyago mungi, neba- 

9 leta omunyago Esamaliya. Naye 
na'bi wa Mukama yali eyo erinyalye 
Odedi: naye nifuluma okusisinka- 
na ne'gye erya'ja Esamaliya, naba- 
BADA nti Laba, t kubanga Mukama 
tonda wa bajaja ba'mwe yasungu- 
walira Yuda, kyavu'de a bula 
mu mukono gwa'mwe, era muba- 
10 'si'za ekirui l ekitūse mu 'gulu. Ne 
kakano mwagala okufuga abina ba 
Yuda ne Yerusalemi, okuba gyemuli 
aba'du nabazāna: (naye) na'mwe 
temuliko byonono byamwe 'mwe 
byemwayondna Mukama Katonda 
11 wa'mwe? Kale 'no mumpulire, mu- 
'zeyo abasibe bemuwāmbye ku ba- 
ganda ba' mwe: kubanga ekirni eki- 
ambwe ekya Mukama kibaliko. 

12 Awo abamu ku mitwe bana ba 
Efulaimu, Azaliya mutabani wa Yo- 
kanani, Berakiya mutabani wa Me- 
siremosi, ne Yekizukiya mutabani 
wa Sa'lumu, ne Amasa mutabani 
wa Kadalai nebaimirira okuziiza 
18 abo abāva mu ntalo, nebabagamba 
nti Temuingizinga wano abasibe: 
kubanga mwagala ekyo ekiritule- 
tako ekyonono eri Mukama okwo- 
ngera ku bibi bya'fe ne ku kwō.- 
nona kwa'fe: kubanga okwênêna 
kwa'fe kunene, era waliwo ekirui 
14 ekikambwe eri Isiraeri. Awo aba- 
saja abaku'te ebyokulwanyisa ne- 
baleka abasibe nomunyago mu maso 

15 gabakulu nekibina kyona. Abasaja 
abatu'dwa amanya gabwe nebago- 
lokoka neba'dira abasibe, nebåmba.- 
za bona abali obwerêre mubo no- 
munyago, nebabawa engoye, ne- 
ngato, ™ nebabalisa nebabanywesa 
nebabasiga amafuta, nebasitulira 


ku ndogoi bona kubo abanafu, ne- | 5 


babatūsa Eyeriko #ekibuga ekye- 

nkindu eri baganda bibwe: awo 

nebalyoka ba'dayo KANDANDA. 

16 oMu biro ebyo kabaka i nā- 
tumira bakabaka Bebwasuli oku- 

17 mubera. Kubanga Abaedomu bali 
ba'ze olwokubiri nebakuba Yuda 

18 nebanyaga abasibe. Era P Nabafi- 
risuti ” nebatabala ebibuga ebyomu- 


wa Yuda, nebamenya Besusemesi 
ne Ayaloni ne Gederosi ne Soko 
nebibuga byako ne Timuna nebi- 
buga byako, Gimuzo nakyo nebi- 
b byako: nebabērānga omwo. 
19 Ku Mukama natowaza Yuda 
olwa i kabaka wa Isiraeri ; ku- 
banga yali akoze ebyekye'jo mu 
20 Yuda nayonona nyo M . Awo 
s Tirugasupiruneseri kabaka We- 
bwasuli na'ja gyali, nāmweraliki- 
21 riza naye nātamuwa amanyi. 'Ku- 
banga Akazi na'gya ekitūndu kye- 





ony nebyomubukika obwadyo ob- | 55 15 


382 


"92 Dyom. 
25. 14. 


w Yer. H. 
17, 38. 


Y 2 Basek. 


16. 17. 
£ 2 Byom. 
30. 14. 


€ 3 Basek. 
16. 19, 20. 


2 EBYOMUMIREMBE. 


bintu mu nyumba ya Mukama ne 
mu nyumba ya kabaka neyabakulu, 
nikiwa kabaka Webwasuli: naye 
22 nekitamubera. Ne mu kisera mwe- 
yalabira enaku neyeyongera nate 
okusobya Mukama, oyo kabaka A- 
23 kazi. Kubanga *nāwayo sadaka 
eri bakatonda Bedamasiko abamu- 
kuba: nayogera nti Kubanga baka- 
tonda ba bakabaka Bebusuli baba- 
bêra kyenāva mpayo sadaka eri bo 
wbambere. Naye nebamuzikiriza 
24 ne Isiraeri yena. Akazi nikung'a- 
nya ebintu ebyomunyumba ya Ka- 
tonda, Vnitematema ebintu ebyo- 
munyumba ya Katonda, nagalawo 
enzi'gi zenyumba ya Mukama; # ne- 
yekolera ebyoto mu Yerusalemi mu 
25 buli kafo. Ne mu buli kibuga kya 
Yuda ki'na kimu nakolamu ebifo 
ebigulumivu okwotereza obubane 
bakatonda abalala, nasunguwaza 
26 Mukama Katonda wa bajajabe. Era 
a ebikolwabye ebirala byona nama- 


kuboge gona, ebyasoka nebyamali- | 


rwako, laba, byawandikibwa mu ki- 
tabo kya basekabaka ba Yuda ne 
27 Isiraeri. Akazi neyebakira wamu 
ne bajajabe nebamuzika mu kibuga, 
mu Yerusalemi; kubanga ?tebamui- 
ngiza mu masiro ga basekabaka ba 
Isiraeri : Kezekiya mutabaniwe nā- 


fuga mu kifokye. 
29 Kezenya 4yatanula okufnga 
nga yakamaze emyaka amaku- 
mi abiri mwetāno; nafugira emya- 
ka amakumi abiri mumwenda mu 
Yerusalemi: ne nyina erinyalye ya- 
2 li Abiya muwala wa Zekaliya. Nā- 
kolānga ebyali mu maso ga Muka- 
ma ebirūngi nga byona bwebyali 
8 Daudi kitawe byeyakolānga. Mu 
mwaka ogwoluberyeberye ogwoku- 
fugakwe mu mwezi ogwoluberyebe- 
rye dna'gulawo enzi'gi zenyumba 
4 ya Mukama nazidabiriza. Naingi- 
za bakabona Nabalevi nabakung'a- 
nyiza mu kifo ekigazi ku lni olwe- 
5 buvanjuba, nabagamba nti Mumpu- 
lire, 'mwe Abalevi; kakano mwe- 
tukuze, mutukuze nenyumba ya 
Mukama Katonda wa bajaja ba- 
'mwe, mu'gyemu ebyobugwagwa 
6 mu kifo ekitukuvu. Kubanga baja- 
ja ba'fe bisobyanga nebakolanga 
ebyali mu maso ga Mukama Kato. 
nda wa'fe ebibi nebamuleka neba- 
kyisa amaso gābwe okuva eri ekifo 
Mukama mwabera nebakuba ama- 
7 bega gābwe. Era “neba'galawo 
enzi'gi zekisasi, nebazikiza etaba- 
za, 'S0 tebotezanga bubine newa- 
kuba'de okuwerayo ebiwebwayo e- 
byokebwa mu kifo ekitukuvu eri 
8 Katonda wa Isiraeri. Obustingu 
bwa Mukama kyebwavanga bubera 
ku Yuda ne Yerusalemi, era aba- 


wa'deyo okubayuganya erui nerui, 
okusamalirirwa nokusozebwa, nga 
9 bwemulaba namaso ga'mwe. Ku- 
banga, laba, #bakita'fe bagwa ne- 
kitala ne batabani ba'fe ne bawala 
ba'fe ne bakazi ba'fe kyebava ba- 

10 bera mu busibe. Era kiri mu mu- 
tima gwange okulagana “endaguno 
ne Mukama Katonda wa Isiraeri, 
ekiruikye ekikambwoe kikyuke kitu- 

11 veko. Bana bange, temutenguwa- 
nga 'no: kubanga Mukama /aba- 
lonze okuimiriranga mu masoge o- 
kumuwerezanga, era muberenga a- 
ba werezabe, mwotezenga obubane. 

12 Awo Abalevi nebalyoka bagoloko- 
ka, Makasi mutabani wa Amasai, 
ne Yoeri mutabani wa Azaliya, abo- 
kubana ba Bakokasi : nabokubana 
ba Merali, Kisi mutabani wa Abadi, 
ne Azaliya mutabani wa Yeka'lere- 
ri: naboku Bagerusoni, Yoa muta- 
bani wa Zi'ma, ne Edeni mutabani 

13 wa Yoa: nabokubana ba Erizafani, 
Simuli ne Yeweri: nabokubana ba 

14 Asafu, Zekaliya ne Ma'taniya : na- 
bokubāna ba Kemani, Yekueri ne 
Simei: nabokubana ba Yedusuni, 

16 Semaya ne U'zieri. Nebakung'anya 
baganda babwe 9 nebetukuza nebai- 
ngira ngekiragiro kya kabaka bwe- 
kyali olwekigambo . kya Mukama, 
tokulongosa enyumba ya Mukama. 

16 Bakabona nebaingira mu lui olwo- 
munda olwenyumba ya Mukama o- 
kugirongosa, neba'gyamu ebyobu- 
gwagwa byona byebalaba mu yekalu 
ya Mukama, nebabireta mn lu'gya 
olwenyumba ya Mukama. Abalevi 
nebabi'dira okubifulumya ebweru 

17 eri kaka'ga Kiduloni. nebaso- 
kera ku (lunaku) olwoluberyeberye 
olwomwezi ogwoluberyeberye oku- 
tukuza, ne ku lunaku olwomwezi 
olwyomunana nebatūka ku kisasi kya 
Mukama; nebatukuza enyumba ya 
Mukama mn naku munana: ne ku 
lunaku olwekumi nomukaga olwo- 
mwezi ogwoluberyeberye nebama- 

18 lira dala. Awo nebalyoka baingira 
eri Kezekiya kabaka munda (weri. 

umba) nebogera nti Tumaze oku- 
ongosa enyumba ya Mukama yo- 
na nekyoto ekiwerwako ebiwebwa- 
yo ebyokebwa, nebinta byakyo 
yona nemeza eyemigiti egyoku- 

19 laga nebintu byayo $ ona. Era 
nate lebintu byona kabaka Akazi 
byeyasila bweyayonona nga yafu- 
ga, tubitegese netubitukuza; era, 
laba, biri mu maso gekyoto kya 
Mukama. 

20 Awo Kezekiya kabaka nagolokoka 
mu makya, nakung'anya abakulu 
bekibuga, niyambuka mu nyumba 

21 ya Mukama. Nebaleta mente mu- 
sānvu nendiga enume musanvu na- 
bina bendiga musānvu nembuzi e- 


28. 22—29. 21. 


# nyi 5,34 


Nek. 114. 


rad 


i 


29. 22—30. 9. 
“#Ler,614. nume musanvu okuba "ekiwebwayo 
olwekibi olwobwakabaka nolweki- 

a nolwa Yuda. Nalagira baka- 

na bātabani ba Aloni okubiwerayo 

22 ku kyoto kya Mukama. Awo neba- 
'ta ente, bakabona nebatola omu- 
sai, nebagumansira ku kyōto: ne- 
ba'ta embuzi enume, nebamänsira 
omusai ku kyoto: neba'ta nabana 
bendiga, ° nebamānsira omusai ku 
23 kyoto. Nebasembeza embuzi cnu- 
me okuba ekiwebwayo olwekibi mu 
maso ga kabaka nekibina; P? neba- 

. | 24 zitekako emikono: bakabona neba- 
zita nebawayo ekiwebwayo olwe- 
kibi nomusai gwazo ku kyoto, ” oku- 
tangirira Isiraeri yena: kubanga ka- 
baka nalagira (okuwayo) ckiwebwa- 

o ekyokebwa nekiwebwayo olwe- 

25 kibi olwa Isiraeri yena. #Nateka 
Abalevi mu nyumba ya Mukama 
nga balina ebitasa nentongoli nena- 
nga, ' ngekiragiro kya Daudi bwe- 
kyali nekya “Gadi omulabi wa ka- 
baka nekya te Nasani na'bi: kuba- 
nga ekiragiro kyava eri Mukama 
26 mu bana'bibe. Abalevi nebaimirira 
nga balina ebintu bya Daudi, ne 
bakabona nga balina amakondere. 
27 Kezekiya nalagira okuwerayo eki- 
webwayo ekyokebwa ku kyoto. Awo 
ekiwebwayo ekyokebwa bwekyata- 
nula IAA kn era noluimba 
iwa Mukama nerutanula, namako- 
ndere wamu nebintu bya Daudi ka- 
28 baka wa Isiraeri. Awo ekibina kyo- 
na nebasinza, abaimbi nebaimba, 
nabafuwa amakondere nebafūwa; 
ebyo byona (nebyeyongera okuba- 
wo) okutiisa ekiwebwayo ekyoke- 
29 bwa Iwekya'gwawo. Awo bwebāma- 
lira dala okuwayo, y kabaka ne bo- 
na abali bali awo naye nebaviinama 
30 nebasinza. Era nate Kezekiya ka- 
baka nabakulu nebalagira Abalevi 
oknimba okutendereza Mukama, mu 
bigambo bya Daudi nebya Asafu 
omulabi. Nebaimba okutendereza 
nesanyu nebaviinama emitwe gya- 
31 bwe nebasinza. Awo Kezekiya na- 
'damu nayogera nti Kakano nga 
mwewonze eri Mukama, musembere 
mulete sadaka nebiwebwayo okwe- 
baliza mu nyumba ya Mukama. Eki- 
bina nebaingiza sadaka £ nebiwe- 
bwayo okwebaza; ne bona abilina 
omutima ogwagala (nebaleta) ebi- 
82 webwayo ebyokebwa. Nomuwendo 
ebiwebwayo ebyokebwa ekibina 
yebaleta gwali ente nsānvu, cndiga 
enume kikumi, nabāna bendiga ebi- 
kumi bibiri : ebyo byona byali bya 
kiwebwayoekyokebwa eri Mukama. 

33 Nebintu ebyawongebwa byali ente 
84 lukaga nendiga enkumi satu. Naye 
bakabona nebainga obutono neba- 
tainza kubaga ebiwebwayo ebyoke- 
bwa byona: a baganda bābwe Aba- 


2 EBYOMUMIREMBE. 





levi kyebava bababëra okutūsa omu- 
limu Iwegwa'gwawo era b okutusa 
bakabona Iwebamala okwetukuza : 
kubanga Abalevi basinga bakabona 
okuba nomutima omugolokofuokwe- 
35 tukuza. Era nebiwebwayo ebyoke- 
bwa byali bingi nyo € namasavu a- 
gebiwebwayo olwemirembe 4 nebi- 
webwayo ebyokunywa ebya buli ki- 
webwayo ckyokebwa. Awo okuwe- 
reza okwomunyumba ya Mukama 
36 nekutekebwatekebwa bwekutyo. A- 
wo Kezekiya nasanyuka nabantu 
bona olwekyo Katonda kyeyatege- 
kera abantu: kubanga ekigambo 
ekyo nebakikolera awo mangwago. 


Awo Kezekiya natumire Isirae- 

ri yena ne Yuda, era nawandi- 
kira ebaluwa Efulaimu ne Manase, 
ba'je mu nyumba ya Mukama mu 
Yerusalemi, okukwata Oknitako eri 
2 Mukama Katonda wa Isiraeri. Ku- 
banga kabaka yali atesc za nabaku- 
lube nekibina kyona ekyali mu Ye- 
Yusalemi okukwatira Okuitako 4 mu 

8 mwezi ogwokubiri. Kubanga te- 
biinza kukukwatira ? mu biro ebyo, 
ckubanga bakabona bali tebanaba 


3 


kwetukuza abangi abokumala, '50 ? 
nabantu nga tebanakung'anira E- 2 


4 yerusalemi. Ekigambo ekyo neki- 
a kirangi mu maso ga kabaka ne. 
5 kibina kyona. Awo neba'sawo ete- 
ka okulangira okubuna Isiraeri ye- 
na dokuva Ebeeruseba okutuka 
Edani, ba'je okukwata Okuitako 
eri Mukama Katonda wa Isiraeri 
Eyerusalemi : kubanga tebakukwa- 
tanga abangi enyo bwebatyo nga 
6 bwekyawandikibwa. Awo “ ababa- 
ka nebagenda nga balina ebaluwa 
ezava eri kabaka nabakulube oku- 
buna Isiraeri yona ne Yuda, era 
ngekiragiro kya kabaka bwekyali, 
nti 'Mwe abana ba Isiraeri, /mu- 
kyükire nate Mukama Katonda wa 
Ibulaimu, Isaka, ne Isiraeri, ako- 
mewo eri ekitundu kya mwe ekifi- 
'sewo ekiwonye mu mukono gwa 
7 9 bakabaka Bebwasuli. 'So temu- 
fanana bajaja ba'mwe ne baganda 
ba'mwe abasobyanga Mukama Ka- 
tonda wa bajaja bahwe noknwayo 
nāhawayo eri oknzikirira nga bwe- 
8 mulaba. Kale 'mwe temuba ba nsi- 
ngo nkakanyavu nga bajaja ba' mwe 
bwebali ; naye mweweyo eri Muka- 
ma, muingire mu kigwakye kye- 
yatukuza emirembe gyona, muwe- 
reze Mukama Katonda wa mwe, 
tekiruikye ckikambwe kikyike ki- 
9 baveko. Kubanga bwemunakyu- 
kira nate Mukama, baganda ba- 
'mwe nabana ba'mwe baliraba * o- 





“Ler. 3,1, 
16. 


d Kuhal. 
15. 6, 7, 10. 


e ERr. 3. 13, 
15;8.10,14. 


f 2 Rasek. 
15. 19, 29. 


i? Byom. 
29, 10. 


k Zab. 106. 


kusisirwa mu maso gabo ababatwa- ; € 


la nga hasibe, nebakomawo munsi 
eno: kubanga Mukama Katonda 


2 EBYOMUMIREMBE. 


wa'mwe iwa kisa, asisira, '80 
takyiisenga amasoge okubavako, 
10 'mwe bwemuna'danga gyali. Awo 
ababaka nebaita munsi ya Efulai- 
mu neya Manase nga babuna ebi- 
buga nebatiika mu Zebuluni: naye 
11 nebabasekera nyo nebabadiilira. E- 
ra naye abamu ku ™ Aseri ne Mana- 
se ne Zebuluni nebetowaza neba'ja 
12 Eyerusalemi. Era ne mu Yuda ne- 
muba omukono gwa Katonda oku- 
bawa omutima gumu nokukola eki- 
ragiro kya kabaka nekyabakulu o- 
13 lwekigambo kya Mukama. Awo a- 
bantu bangi nebakung'anira Eye- 
rusalemi okukwata embaga eyemi- 
gati egitazimbulukuswa mu * mwe- 
zi ogwokubiri, ekibina kinene nyo 
14 nyini. Ne lokoka neba'gyawo 
o ebyōto ebyali mu Yerusalemi ne. 
byoto byona ebyobubāne nebabi- 
'gyawo, ? nebabisūla mu ka'ga Ki- 
15 duloni. Awo nebalyoka ba'ta Okui- 
tako ku lunaku olwekumi nenya 
olwomwezi okubiri: bakabona 
Nabalevi r nebakwatibwa ensonyi, 
nebetukuza nebaleta ebiwebwayo 
ebyokebwa mu adakang Muka- 
16 ma. Nebaimirira mu kifo kyabwe 
nga bwebilagirwa ngamatêka bwe- 
gali aga Musa #omusaja wa Kato- 
nda: bakabona nebamansira omu- 
sai (gwebatolera) mu mukono Gwa- 
17 balevi. Kubanga mu kibina mwa- 
limu i abatetukuzi'za : Abalevi 
kyebava irwa omulimu ogwo- 
ku'ta Okuitako olwa buli muntu 
atili mulongofu, okubatukuza eri 
18 Mukama. Kubanga ku bantu ba- 
ngi nyo nyini, “bangi ku Efulaimu 
ne Manase, ne Zebuluni, 
bili tebetukuzi'za, naye nebamala 
ya Okuitako naye si nga * bwe- 
yawandikibwa. Kubanga Kezeki- 
yA yali abasabi'de ngayogera nti 
ukama owekisa asonyiwe buli 
19 muntu Y asimba omutimagwe oku- 
nonya Katonda Mukama, Katonda 
wa bajajabe, newakuba'de nga ta- 
longosebwa ngokunizibwa okwo- 
20 mukigwa bwekuli. Awo Mukama 
nawulira Kezekiya, nawonya aba- 
21 ntu. Abana ba Isiraeri abali bali 
awo Eyerusalemi nebakwatira e- 
mbaga eyemigati egitazimbuluku- 
swa Venaku musinvu nesanyu li- 
ngi: Abalevi ne bakabona nebate- 
ndereza Mukama buli lunaku, (nga 
baimba) nebintu ebivaga enyo eri 
Mukama ekiya nayogera ebi- 
gambo ebyokusanyusa Nabalevi bo- 
na abalina amagezi (mu kuwereza) 
Mukama. Awo nebalira enaku o- 
musinvu okumala embaga, nga bea- 
wayo sadaka ezebiwebwayo olwe- 
mirembe, era nga : batulira Muka- 
23 ma Katonda wa 
ekibina kyona ne 


jaja bibwe. Awo 


tesa ebigambo 


okukwata enaku musinvu endala: 
nebakwata enaku musānvu (enda- 
24 la) nesanyu. Kubanga Kezekiya 
kabaka wa Yuda nawa ekibina oku- 
ba ebiwebwayo ente lukumi nendi- 
ga kasinvu; nabakulu nebawa eki- 
ina ente lukumi nen kakumi : 

ne bakabona bangi nyo >? nebetuku- 
25 za. Ekibina kyona ekya Yuda wa- 
mu ne bakabona Na 
kyona “ ekyava mu Isiraeri nabage- 
nyi abava munsi ya Isiraeri naba- 
26 tula mu Yuda nebasanyuka. Awo 
newaba esanyu lingi mu Yerusale- 
mi: kubanga dokuva mu biro bya 


80. 10—81. 6. 


ti 


8. 65. 


evi nekibina | > 


Sulemani mutabani wa Daudi ka. |” 


baka wa Isiraeri tewabāngawo ebi- 
27 fanana ebyo mu Yerusalemi. Awo 
e bakabona Abalevi nebagolokoka 
J nebasabira abantu omukisa: e'do- 
bozi lyābwe neriwulirwa, okusaba 
kwābwe nekulinya mu kifo ekitu- 
kuvu mwabera, mu ‘gulu. 
31 Awo ebyo byona bwebya'gwi, 
Isiraeri yena abāli awo ne- 
bavayo nebagenda mu bibuga bya 


Yuda, 4 nebamenyamenya empagi, WI 


nebatematema Basera, nebamenye- 
ra dala ebifo ebigulumivu nebyoto 
mu Yuda yona ne Benyamini, era 
ne mu imu ne Manase, oku- 
tusa Iwebabizikiriza byona. Awo 
abina ba Isiraeri bona neba'dayo 
buli muntu mu butakabwe, mu bi- 
3 buga byabwe bo. Awo Kezeki 
na'sawo > empalo za bakabona Na- 
balevi ngempalo zibwe bwezali, 
buli muntu ngokuwerezakwe bwe- 
kwali, bakabona era Nabalevi, co- 
lwebiwebwayo ebyokebwa nolwebi- 
webwayo olwemirembe, okuwere- 
zinga nokwebazanga nokutendere- 
rezanga mu nzi'gi ezolusisira lwa 
8 Mukama. Era (na'sêwo) omngabo 
wa kabaka ogwokubintubye olwe- 


iwebwayo YA baana aa dolwebiwe- d Kub 


bwayo ebyokebwa ebyenkya nebya- 
kawungezi, nebiwebwayo An ega- 
SpA Jnebyemyezi egyaka Aera 
Ine kahan ba ezalagirwa nga bwe- 
kyawandikibwa mu mateka ga Mu- 


4 kama. Era nate nilagira abantu | io 


abiberinga mu Yerusalemi okuwa- 
ngayo fomugabo gwa bakabona 
Nabalevi, beweyo eri kamatêka ga 
5 Mukama. Awo eteka bweryalāngi- 
rwa, amangwago abina ba Isiraeri 
nebaleta bingi nyo ebiberyeberye 
ebyeng'ano nomwenge namafuta 
nomubisi gwenjuki nebibala byona 
ebyomunimiro, nekitūndu ekyeku- 
mi ekyebintu byona nebakireta, bi- 
6 ngi nyo. Abana ba Isiraeri ne Yu- 
da abābērānga mu bibuga bya 
Yuda, era nabo nebaleta !kitūndu 
ekyekumi ekyente nendiga, neki- 
tūndu ekyekumi ekyebintu ebya- 

































a] 





| 
81, 7—32. 1). 2 EBYOMUMIREMBE. 385 , 
wongebwa ebyayawulirwa Muka- | bona abali mu » nimiro ezomubyalo |P Lev, 28, 
ma Katonda wabwe, nebabitūma ebyebibuga byabwe, mu buli kibu- | 3 
Tentimo. Mu mwezi ogwokusatu ga kina kimu, mwalimu abasaja 
mwebatanulira okutandika entūmo rabayatulwa amanya gabwe okuwa "nyi. 12- 
nebazimalira mu mwezi ogwomu- emigabo abasaja bona abomubaka- | Kubal 1 
8sanvu. Awo Kezekiya nabakulu bona nabo bona ababalibwa ngoku- | 17. 
bweba'ja nebalaba entiimo, nebe- zalibwa kwabwe bwekwali mu Ba- spa. 
baza Mukama nabantube Isiraeri. | 20 levi. Era bwatyo Kezekiya bwe- 
9 Awo Kezekiya nabuzagana ne ba- yakola ne mu Yuda yona; 2nakola |" 2 Basek. 
10 kabona Nabalevi ebyentūmo. Aza-| ebyo ebyali mu maso ga Mukama | 83: 2. 3 
i q Lyon. liya kabona asinga obukulu ™ owo- Katondawe ebirūngi era ebyenso- 

a munyumba ya Zadoki namu'damu |21 nga era ebyobwesigwa. Nomuli- 
nayogera nti (Abantu) kasoke'de mu gwona gweyzatandika mu ku- 
batanula okuleta ebitone mu nyu- wereza okwomunyumba ya Kato- 
mba ya Mukama, nga tulya nga tu- nda ne mu mateka ne mu biragiro 
'kuta nga tulemerwa dala: kuba- okunonya Katondawe nagukola 
nga Mukama awa'de abantube o- nomutimagwe gwona, nalaba omu- 
mukisa; nebyo ebifi'sewo bye bi- kisa. 

11 ntu bino ebyenkani'de awo. Awo 
Kezekiya nalyoka alagira okntege- 3 9 Awo 4 oluvanyuma lwebyo no- [ag 
ka enju mu nyumba ya Mukama; bwesigwa obwo Be'nakeribu ka- | 18. 13. 
12 nebazitegeka. Nebaingiza ebitone baka Webwasuli na'ja naingira mu LAOR; 
nebitundu ebyekumi nebintu ebya- Yuda, nāsisira okwolekera ebibuga 
2 2 Byom. wongebwa, nobwesigwa : era # Ko- ebiriko enkomera nalowoza okubye- 
ia ABA naniya Omulevi ye yali omukulu | 2 rīra. Awo Kezekiya bweyalaba nga 
wabwe, ne Simei mugandawe ye Se'nakeribu a'ze, era ngamaliri'de 
13 yamu'dirira. Ne Yekieri, ne Aza- | 3 okulwana ne Yerusalemi, nitesa 
ziya, ne Nakasi, ne Asakeri, ne Ye- nabakulube nabasajabe abamānyi 
rimosi, ne Yozabadi, ne Erieri, ne okuziba ama'zi agomunzi'zi ezali 
Isumakiya, ne Makasi, ne Benaya | 4 ebwéru wekibuga; nebamubēra. A- 
be bali abalabirizi wansi womuko- wo abantu bangi nebakung'ana, ne- 
no gwa Konaniya ne Simei muga- baziba enzi'zi zona naka'ga akaita 
ndawe kauli kahi kya Kezekiya wakati munsi nga bogera nti Baka- 
kabaka ne Azaliya omukulu we- baka Bebwasuli oku'ja nebasanga 
14 nyumba ya Katonda. Ne Kole mu- | 5 amazi amangi Iwaki ? Nāguma o- 
tabani wa Imuna Omulevi, omu- mwoyo ? nazimba bugwe yena eyali | è 2 Byom. 
'gazi (womulyango) ogwebuvanju- | amenyese nimugulumiza okwenka- | 5 Zoo. 
ba, ye yali omukulu webyo byeba- aa nebigo, ne bugwe omulala ebwê- 
wayo eri Katonda kubwabwe, oku- ru, nanyweza < Mi'ro mu kibuga kya |° 28am. 
gaba ebirabo bya Mukama nebintu Daudi, nakola ebyokulwanyisa ne- |5 9. 
15 ebitukuvu enyo. Era wansi woyo | 6 ngabo bingi nyo. Na'sawo abami 
Edeni ne Miniamini ne Yesuwa ne abalwānyi okufuga abantu. nābaku- 
Semaya, Amaliya ne Sekaniya, mu ng'anyiza gyali mu kifo ekigazi a- 
bibuga bya bakabona, mu mulimu wali wankaki wekibuga, nāyogera 
gwābwe ogwalagirwa, okuwanga nabo ebigambo ebyokusanyusa nti 
baganda babwe mu mpalo, abakulu | 74 Mube namanyi mugume emyoyo, | 4 Ma. 31.6. 
16 era nabato; obuta'sako abo aba- temutya ’sō temukeng'entererwa o- 
balibwa ngokuzalibwa kwabasaja Iwa kabaka Webwasuli newakuba'de 
bwekwali, abakamaze emyaka esa- egye lyona eriri naye: kubanga 
tu nokukirawo, buli eyaingira mu e waliwo omukulu nafe okusinga |e 2 Basek. 
nyumba ya Mukama, ngebyagwa- | 8 abali naye: wamu naye waliwo |616 
nira buli lunaku bwebyali, olwoku- Jomukono ogwomubiri; naye / wa- | / Yer.17.5. 
wereza kwabwe mwebyo byebala- mu na'fe waliwo Mukama Katonda | 1.2 Byom 
girwa, ngempalo zabwe bwezali; wa'fe okutubera nokulwāna entalo |” 
17 nabo ababalibwa ngokuzalibwa zafe. Abantu nebanywerera ku 
kwabwe bwekwali kn bakabona bigambo bya Kezekiya kabaka wa 
ngenyumba za bakitabwe bwezali, Yuda. 
n Brom. Nabalevi ° abakamaze emyika a-| 9 iOluvanyuma lwebyo Se'nakeri- 2 Bik 











aga abiri nokukirawo, mwe- 
yo byebalagirwa ngempalo zabwe 
18 bwezali ; agi ababalibwa ngoku- 
zalibwa kwabwe bwekwali ku bana 
bābwe bona abato, abakazi bābwe 
ne batabani bābwe ne bawala ba- 
bwe, okubuna ekibina kyona: ku- 
oa niki mu Pa om 
mu mulimu gwabwe ogwalagirwa : 
19 era olwa batabani ba Aloni baka- 


bu kabaka Webwasuli nātuma aba- 
'dube Eyerusalemi [era yali ngayo- 
leke'de Lakisi namanyige gona wa- 
mu naye, | eri Kezekiya kabaka wa 
Yuda, neri Yuda yena abali Eyeru- 
10 salemi, ngayogera nti Bwatyo bwa- 
yogera Se'nakeribu kabaka Webwa- 
suli nti Mwesiga ki nokulinda ne- 
mulinda okuzingizibwa mu Yerusa- 
ll lemi? WKezekiya tabasendasenda 


386 


. | 12 kabaka Webwasuli ? 


2 EBYOMUMIREMBE. 


okubawayo okufa enjala nenyonta, 
ngayogera nti Mukama Katonda 
wa'fe alituwonya mu mukono gwa 
k Kezekiya 
oyo siye ya'g yawo ebifobye ebigulu- 
mivu nebyotobye, nalagira Yuda ne 
Yerusalemi nti Munasinzizanga mu 
maso gekyoto ekimu kyo'ka, era 
okwo kwemunayotererezanga obu- 
18 bane? Temumanyi 'nze ne bajaja 
bange byetwakola amawanga gona 
14 agomunsi? Bakatonda bamawanga 
- agomunsi bainza nakatono okuwo- 
nya ensi yabwe mu mukono gwa- 
nge? lKatonda ki ku bakatonda 
bona abamawanga gali bajaja ba- 
nge geyazikiririza dala, eyainza o- 
kuwonya abantube mu mukono gwā- 
nge, Katonda wa'mwe ainze okuba- 


'| 15 wonya mu mukono gwānge? Kale 


= 3 Basoek. 
38. 27. 


"2 Basek. 
39. 14 


P 9 Basek. 
19. 13. 

"2 Basek. 
19. 2-4 


“9 Basek. 
19. 35-37. 


'no Kezekiya aleme okubalimba ne- 
wakuba'de okubasendasenda bwa- 
tyo, 's0 temumu'kiriza: kubanga 
tewali katonda owe'gwanga lyona 
oba bwakabaka, eyainza okuwonya 
abantube mu mukono gwinge ne 
mu mukono gwa bajaja bange: kale 
okusinga enyo Katonda wa'mwe ali- 
bawonya atya mu mukono gwange? 
16 m Aba'dube nebeyongera nate oku- 
vuma Mukama Katonda nomu'duwe 
17 Kezekiya. Era #nawandika oku- 
vola Mukama Katonda wa Isiraeri, 
nokumwogerako obubi nti Nga ba- 
katonda bamawanga agomunsi aba- 
tawonya bantu babwe mu mukono 
ange, bwatyo ne Katonda wa 
ezekiya bwataliwonya bantube mu 
18 mukono gwange. °0Nebogerera wa- 
'gulu ne'dobozi 'dene mu lulimi 
Olwabayudaya eri abantu Abeyeru- 
salemi abali ku bugwe, okubatisa, 
nokuberalikiriza ; balyoke bamenye 
19 ekibuga. Nebogera ku Katonda 
Oweyerusalemi nga bamufananya 
bakatonda abamawānga agomunsi, 
omulimu gwemikono gyabantu. 
20 P Kezekiya kabaka ne ” Isaya na'bi 
mutabani wa Amozi nebasaba olwe- 
kigambo ekyo nebakāba eri e'gulu. 
21 s Mukama natuma malaika namala- 
wo abasaja bona abaminyi abazira 
nabakulu nabāmi mu lusisira lwa 
kabaka Webwasuli. Awo na'dayo 
munsiye amasoge nga gakwati'dwa 
ensonyi. Awo bweyatūka mn sabo 
lya katondawe, abo abāva mu ntu- 
mbweze ye nebamu'tira eyo nekita- 
22 la. Bwatyo Mukama bweyawon 
Kezekiya nabo abābērānga mu Ye- 
rusalemi mu mukono gwa Se'nake- 
ribu kabaka Webwasuli ne mu mu- 
kono gwabalala bona nabalung'a- 
23 mya enjui zona. Awo bangi neba- 
letera Mukama ebirabo Eyerusale- 
mi, nebintu ebyomuwendo omungi 
eri Kezekiya kabaka wa Yuda: no- 
kugulumizibwa nāgulumizibwa mu 


maso gamawānga gona okuva ku 
lunaku olwo. 

24 
kumpi nokufa: nasaba Mukama ; 
nayogera naye namuwa “ akabone- 

| 25 ro. Naye Kezekiya  natasasula nate 
ngekisa bwekyali kyeyakolwa ; ku- 
banga Y omutimagwe negugulumizi- 
bwa: obusūngu kyebwava bubera 
kuye ne ku Yuda ne ku Yerusalemi. 

26 Era naye Kezekiya neyetõwaza o- 
lwamalala agomutimagwe, ye nabo 
ababeranga mu Yerusalemi, obusi- 
ngu bwa Mukama nebutabatūkako 

27 zku mirembe gya Kezekiya. Era Ke- 
zekiya yalina obuga'ga nekitibwa 
kingi nyo nyini: neyefunira ama- 
wanika aga feza nagazabu naga- 
mainja agomuwendo omungi na- 
gebyakalosa nagengabo nagebintu 

28 byona ebiriingi; era nenyumba ezo- 
kuterekeramu omwaka ogweng'ano 
nomwenge namafuta: nenyumba 
ezebisolo ebyengeri zona namagana 

29 mu bisibo. Era neyefunira ebibuga 
nembuzi nente byeyalina bingi nyo: 
kubanga Katonda yali amuwa'de 

80 ebintu bingi nyo nyini. 
zekiya naziba olu'zi olwa wa'gulu 
olwama 'zi aga >Gikoni, nagalung'a- 
mya okugaserengeseza ku lui olwe- 
bugwanjuba olwekibuga kya Dandi. 
Kezekiya nalaba omukisa mu miri- 

31 mugye gyona. Naye mu (bigambo) 
byababaka ababakulu Bebabuloni 
abamutumira okubiiza “ ek yamage- 
yo ekyakolebwa munsi, Katonda na- 
muleka 4 okumukema alyoke atege- 
re byona ebyali mu mutimagwe. 

32 Era ebikolwa ebirala byona ebya 
Kezekiya nebirūngi byeyakola, la- 
ba, byawandikibwa mu ¢ kwolese- 
bwa kwa Isaya na'bi mutabani wa 
Amozi, mu /kitabo kya basekabaka 

33 ba Yuda ne Isiraeri. Kezekiya ne- 
yebakira wamu ne bajajabe neba- 
muzika awalinyirwa mu masiro ga 
batabani ba Daudi: Yuda yena na- 
bo ababeranga mu Yerusalemi ne- 
bamu' samu ekitibwa bweyafa. Ma- 
nase mutabaniwe nafuga mu kifo 

e. 


3 Manase ^ yali yakamaze emya- 
ka kumi nebiri bweyatanula o- 
kufuga ; nafugira emyaka amakumi 
atano mwetino mu Yerusalemi. 

2 Nakola ebyali mu maso ga Mukama 

ebibi ngebyemizizo bwebiri ebya- 
bamawanga Mukama beyagoba mu 

8 maso gabana ba Isiraeri. Kubanga 

nazimba nate ebifo ebigulumivu Ke- 
zekiya kitawe byeyamenyamenya; 
nasimbira Baali ebyoto nakola Ba- 
sera nasinza e'gye lyona eryomu- 
4 'gulu naliwereza. Nazimba ebyoto 
mu nyumba ya Mukama, Mukama 
gyeyagambako nti Mu Yerusalemi 


t Mu biro ebyo Kezekiya nalwala A 


a s 
Oyo Ke ak, 


82. 12—33. 4. 


20. 198. 


88. 5—34. 7. 





b Yos, 18. 
14. 


“Ma. 13, 
10, 


4 Ma. 38, 
36. 


erinya lyange mwelinaberanga emi- 

5 rembe gyona. Era nizimbira e'gye 
lyona eryomu'gulu ebyoto mumpya 

6 ebiri ezenyumba ya Mukama. Era 
naisa mu muliro abinabe mu b ki- 
wonyu ekya mutabani wa Kinomu, 
nalaguza ebire cnaba nebyobulogo 
nebyobuganga : nagendanga eri abo 
abaliko emizimu nabasawo: nakola 
obubi bungi mu maso ga Mukama 

7 okumusunguwaza. Nasimba ekifa- 
nanyi ekyole ekyesanamu kyeyako- 

la mu nyumba ya Katonda, Kato- 
nda gyeyagambako Daudi ne Sule- 
mani mutabaniwe nti Mu nyumba 
eno ne mu Yerusalemi kyenerobo- 
ze'za mu bika byona ebya Isiraeri 
wenatekanga erinya lyange emire- 

8 mbe gyona: 'so si'jululenga nate 
kigere kya Isiraeri okuva munsi 
gyenatekerawo bajaja bamwe; kyo- 
'ka bwebanekūmānga okukola byo- 
na byembalagi'de, amateka gona ne- 
biragiro nobulombolombo mu mu. 

9 kono gwa Mukama. Manase nāwa- 
bya Yuda nabali mu Yerusalemi 
okukola nebakola ebibi okusinga 
amawanga bwegakolanga, Mukama 
geyazikiririza mu maso gabina ba 
10 Isiraeri. Mukama nagamba Mana- 
se nabantube: naye nebatawnlira. 
11 4 Mukama kyeyava abaletako abāmi 
be'gye lya ka Webwasuli, ne- 
batwalira Manase mu njegere, ne- 
bamusiba namasamba, nebamutwa- 

12 la Ebabuloni. Awo bweyalaba ena- 
ku, neyegairira Mukama Katonda- 
we neyetowaza nyo mu maso ga Ka- 
13 tonda wa bajajabe. Namusaba; ne- 
yegairirwa ye nawulira okwegairi- 
rakwe namukomyawo Eyerusalemi 
mu bwakabakabwe. Awo Manase 
namanya Mukama nga ye Katonda. 
144 Awo oluvanyuma lwebyo nazi- 
mba bugwe owebweru ku kibuga 
kya Daudi ku lui lwa ¢ Gikoni olwe- 
bugwanjuba mu kiwonvu, okutūka 
awaingirirwa mu /mulyāngo ogwe- 
byenyanja; neyetoloza Oferi näki- 
gulumiza wa'gulu nyo nyini: nate- 
ka abāmi abazira mu bibuga byona 
15 ebya Yuda ebyaliko enkomera. Na- 
'gyawo #bakatonda abamawanga 

i nekifananyi mu nyumba ya Mu- 
kama nebyoto byona byeyali azi- 
mbye ku lusozi olwenyumba ya 
Mukama ne mu Yerusalemi, nabi- 
16 siila ebweru wekibuga. Nazimba 
obugya ekyoto kya Mukama nawe- 
rayo okwo sadaka ezebiwebwayo 
olwemirembe nezokwebaza, nalagi- 

ra Yuda okuwerezanga Mukama 
17 Katonda wa Isiraeri. Naye kabantu 
nga bakyawerayo sadaka ku bifo 
ebigulumivu, naye eri Mukama Ka- 

18 tonda wabwe ye'ka. Era ebikolwa 
ebirala byona ebya Manase nokusa- 

ba kweyasaba Katondawe nebiga- 


2 EBYOMUMIREMBE. 


mbo byabalabi abayogereranga na- 
ye mu linya lya Mukama Katonda 
wa Isiraeri, Jaba, byawandikibwa 
mu bikolwa bya basekabaka ba Isi- 
19 raeri. Nokusabakwe era (Katonda) 
bweyegairirwa ye nokwononakwe 
kwona nokusobyakwe ! nebifo mwe- 
yazimbira ebifo ebigulumivu na- 
simba Basera nebifananyi ebyole 
nga tanaba kwetowaza: laba, bya- 
wandikibwa mu bigambo bya Kozai. 
20 Awo Manase neyebakira wamu ne 
bajajabe nebamuzika mu nyu- 
mbaye ye: Amoni mutabaniwe na- 
fuga mu kifokye. 

n Amoni yali yakamaze emyaka 
amakumi abiri mwebiri bweyata- 
nula okufuga; nafugira emyaka 
22 ebiri mu Yerusalemi. Nakolanga 

ebyo ebyali mu maso ga Mukama 

ebibi nga Manase kitawe bweyako- 
linga: Amoni nawangayo sadaka 
eri ° ebifananyi ebyole byona Ma- 
nase kitawe byeyakola nabiwereza- 
293 nga. Natetowaza mu maso ga Mu- 
kama ? nga Manase kitawe bweye- 
towaza; naye Amoni oyo neyeyo- 


21 


24 ngerayongeranga okuso Aba- 
'dube nebamwekobana nebamu'tira 
23 mu nyumbaye ye. Naye abantu 


abomunsi neba'ta bona abekobana 
kabaka Amoni; abantu abomunsi 
nebafula Yosiya mutabaniwe kaba- 
ka mu kifokye. 


3 YosiyA 4 yali yakamaze emyaka 
munana bweyatanula okuluga ; 
nafugira emyaka amakumi asatu mu 

2 gumu mu Yerusalemi. Nakolanga 
ebyo ebyali mu maso ga Mukama 
ebirungi natambuliranga mu maku- 
bo ga Daudi kitawe natakyukira ku 
mukono ogwadyo newakuba de ku 
3 gwa kono. Kubanga mu mwaka 
ogwomunana ogwokufugakwe, nga- 
kyali muto, natanula okunonya Ka- 
tonda wa Daudi kitiwe: ne mu 
mwaka ogwekumi nebiri mweyata- 
nulira okulongosa Yuda ne Yerusa- 
lemi okumalamu ?!ebifo ebigulumi- 
vu ne Basera nebifananyi ebyole 
4 nebifananyi ebisaniise. “Nebame- 
nyamenyera ebyoto bya Babaali mu 
masoge ; 4 nebifananyi byenjuba e- 
byali wa'gulu kubyo nabitematema; 
ne Basera nebifananyi ebyole nebi- 
fananyi ebisanuse nabimenyamenya 
nabifula enfūfu nagimansira “ku 
5 malalo (gabo) ababiwongeranga. E- 
ra /nayokera amagimba ga baka- 
bona ku byoto byabwe, nalongosa 
6 Yuda ne Yerusalemi, 
bweyakola) ne mu bibuga bya 9 Ma- 
nase ne Efulaimu ne Simeoni oku- 
tuka ku Nafutali mu matongo gabyo 

7 enjai zona. Namenyamenya ebyo- 
to, nasekula Basera nebifananyi e- 
byole : nabifula enfūfu, natemate- 


387 


l nyi. 3, 7. 


m? Basek. 
21. 18. 


"2 Barek. 
21. 19-24. 


° tu. 7. 
2 Byom. 
34. 3, 4 7. 


? lu, 12. 


b2 Byom. 
33.3, 17, Z2 


“2 Basek. 
2. 4 


4 2 Byom. 
14. 3. 


Era (bwatyo | 23. 20 


i Ma. 9. 21. 


2 EBYOMUMIREMBE. 





“2 Basek. 
22. 12,14. = 
Akuboli. 


ma ebifananyi byona ebyenjuba o- 
kubuna ensi yona eya Isiraeri, na- 
komawo Fyerusalemi. , 

8 Awo kmu mwika ogwekumi no- 
munana ogwokufugakwe bweyama- 
la okulongosa ensi nenyumba, nā- 

tuma ! Safani mutabani wa Azaliya 
ne mi Maaseya neyafoga ekibuga 
ne Yoa mutabani wa Yoakazi ° o- 
mu'jukiza okudabiriza enyumba ya 
9 Mukama Katondawe. Neba'ja eri 
? Kirukiya kabona asinga obukulu 
nebawayo efeza eyaletebwa mu 
nyumba ya Katonda, Abalevi aba- 
'gazi gyebali basoloze'za mu mu- 
kono gwa Manase ne Efulaimu ne 
ku kitundu kyona ekya Isiraeri eki- 
fi'sewo ne ku Yuda yena ne Benya- 
mini ne kwabo ababêranga mu Ye- 
10 rusalemi. Nebagiwayo mu muko- 
no gwabakozi abālabirirānga enyu- 
mba ya Mukama ; abakozi abākola 
omulimu mu nyumba ya Mukama 
nebagiwa okulongosa nokudabiriza 
11 enyumba ; bagiwa ababa'zi nabazi- 
mbi, okugula amainja amaba'je ne- 
miti egyokuyunga nokuba'ja emiti 
enyumba basekabaka ba Yuda 

19 zebazikirizanga. Abasaja nebako- 

la omulimu nobwesi : abalabi- 
rizi babwe be bano, Yakasi ne Oba- 
diya, Abalevi abokubatabani ba 
Merali ; ne Zekaliya ne Mesu'lamu, 
abokubatabani Babakokasi, okugi- 
koza: (nabalala) ku Balevi, bona 
abalina amagezi agebintu ebivuga. 
13 Era bālabirira f abetisi bemigugu, 
nebakoza bona abākola omulimu mn 
kuwereza okwengeri zona: ne lu 
Balevi kwaliko sabawandisi  nabami 
14 naba'gazi. Awo bweba'gyamu efeza 
eyaletebwa mu nyumba ya Muka- 
ma, Kirukiya kabona nalaba ekita- 
bo ekyamateka ga Mukama agawe- 
15 rwa mu mukono gwa Musa. Awo 
Kirukiya na'damu nāgamba Safani 
omuwandisi nti Nzu'de ekitabo 
ekyamateka mu nyumba ya Muka- 
ma. Kirukiya nawa Safani ekita- 
16 bo. Awo Safani natwala ekitabo 
eri kabaka, era na'diza kabaka ebi- 
gambo nti Byona aba'dubo byebā- 

17 lagirwa babikola. Era ba'gyemu 

efeza ezasangibwa mu nyumba ya 
Mukama nebaziwa mu mukonogwa- 
balabirizi ne mu mukono gwabako- 

18 zi. Awo Safani omuwandisi nābū- 

lira kabaka nti Kirukiya kabona 
ampa'de ekitabo. Safani nāsoma 

19 omwo mu maso ga kabaka. Awo 

olwātuka kabaka bweyawulira ebi- 
gambo ebyamateka niyuza ebya- 

20 mbalobye. Awo kabaka nalagira 

Kirukiya ne Akikamu mutabanı wa 
Safani ne “# Abuđoni mutabani wa 
Mika ne afani omuwandisi ne 
Asaya omu'du wa kabaka ngayoge- 
21 ra nti Mugende mumbülirize Mu- 


kama 'nze nabo abasiga'de mu Isi- 
raeri ne mu Yuda, ebyebigambo 
ebyekitabo kino ekiziuli dwa : kuba- 
nga obusiingu bwa Mukama obafa- 
ki'dwa ku'fe bungi: kubanga bajaja 
ba'fe tebākwatānga kigambo kya 
Mukama okukola nga byona bwebi. 

ri ebyawandikibwa mu kitabo kino. 
22 Awo Kirukiya nabo kabaka (beyali 
alagi'de) nebagenda eri Kuluda na- 
'bi omukazi muka Sa'lumu mutaba- 

ni wa Tokasi mutabani wa Kasula 
omuwanika webyambalo; (oyo ya- 
beranga mu Yerusalemi ku lui olwo- 
kubiri;) nebatesa naye bwebatyo. 
23 Awo nabagamba nti Bwatyo bwa- 
yogera Mukama Katonda wa Isi. 
yaeri nti Mugambe omusaja abatu- 
24 mye gyendi nti Bwatyo bwayogera 
Mukama nti Laba, ndireta obubi 
ku kifo kino ne kwabo abakiberamu, 
ebikolimo byona ebiwandiki'dwa 
mu kitabo ang A mu maso ga 

25 kabaka wa Yuda: kubanga banvu- 
'deko nebokera obubane bakatonda 

` abalala, bansunguwaze nemirimu 
gyona egyengalo zibwe ; obusūngu 

'bwange kyebuvu'de bufukibwa ku 
26 kifo kino 'so tebulizikira. Naye 

kabaka wa Yuda abatumye okubūza 
Mukama, bwemutyo bwemuba mu- 
apa kaaa nti Bwatyo bwayogera 
Mukama Katonda wa Isiraeri nti 
27 Olwebigambo byowuli'de, kubanga 
omutimagwo guba'de mugōnvu ne- 
wetowaza mu maso ga Katonda 
bwowuli'de ebigambobye ku kifo 
kino ne kwabo abakiberamu, newe- 
towaza mu maso gange, noyuza 
ebyambalobyo nokābira sru 
mu maso gānge; nānge nkuwuli- 
28 'de, bwayogera Mukama. Laba, 
ndikukung'anyiza eri bajajabo no- 
kung'anyizibwa mu ntānayo mire- 
mbe, 'so namasogo tegaliraba bubi 
bwona bwendireta ku kifo kino ne 
kwabo abakirimu. Neba'diza ka- 
baka ebigambo. 

w Awo kabaka natuma, nakung'a- 
nya abaka'de bona aba Yuda Nabe- 
30 yerusalemi. Kabaka nāyāmbuka 

mu nyumba ya Mukama, nabasaja 
bona aba Yuda ne bona abatula mu 
Yerusalemi ne bakabona Nabalevi 
nabantu bona, abakulu nabato : nā- 
somera mu matu gabwe ebigambo 
byona ebyekitabo Si yena ano eki- 
zuli'dwa mu n ba ya Mukama. 
81 Kabaka y naimirira mu kifokye, nā- 
lagānira endagāno mu maso ga Mu- 
kama okutambulānga okugobererā- 
nga Mukama nokukwatānga ama- 
tekage nebyo byeyategeza nebiragi- 
robye nomutimagwe gwona neme- 
meye yona, okutikiriza ebigambo 
byendagano ebyawandikibwamu ki- 
32 tabokino. Awo nawaliriza bona aba- 
labika mu Yerusalemi ne Benyamini 


29 


wa Pasek. 
33. 1-3. 


34. 33—385. 22. 





12 Basek. 
3.3. 


72 Byom. 
Bs, 1534; 
JU. 3, 15. 


=? Byom. 
a. 16. 


3 okugyesibira. Abo abali mu Ye- 
rusalemi nebakola ngendagāno ya 
Katonda, Katonda wa bajaja ba- 
33 bwe, bweyaliê” Yosiya na'gya e- 
mizizo gyoua munsi zona ezabana 
ba Isiraeri, nawerezesa bona a- 
balabika mu Isiraeri, okuwereza 


Mukama Katonda wibwe. Ena- 
kuze zona tebilekanga kugobere- 
ra Mukama, Katonda wa bajaja 


babwe. 
3 5 Awo 4 Yosiya nakwata Okuita- 
ko eri Mukama mu Yerusalemi: 
neba'ta Okuitako ku ?(lunaku) o- 
lwekumi nenya olwomwezi ogwolu- 
2 beryeberye.- Nateka bakabona mwe- 
byo byebalagirwa nabagumya o- 
mwoyo olwokuwereza okwomunyu- 
8 mba ya Mukama. Nāgamba Aba- 
levi cabaigirizanga Isiraeri yena, 
abatukuvu eri Mukama, nti Muteke 
esanduko entukuvu mu nyumba 
Sulemani mutabani wa Daudi ka- 
baka wa Isiraeri gyeyazimba ; te- 
wakyabera mugugu ku bibegabega 
bya'mwe: muwereze 'no Mukama 
Katonda wa'mwe nabantube Isirae- 
4ri. Era mweteketeke 4 ngenyumba 
za bakita'mwe bweziri mu mpalo 
za'mwe, “ ngekiwandike bwekiri e- 
kya Daudi kabaka wa Isiraeri / ne- 
kiwandike kya Sulemani mutabani- 
5 we. Era muimirire mu kifo ekitu- 
kuvu ngenyumba za bakitabwe eza 
baganda ba'mwe abina babantu 
bwezayawulibwa, era (wabewo eri 
buli muntu) omngabo ogwenyumba 
6 ya bakitabwe Eyabalevi. Era mu- 
'te Okunitako 9 mwetukuze muteke- 
retekere baganda ba'mwe okukola 
ngekigambo kya Mukama bwekiri 
7 mu mukono gwa Musa. Awo Yosi- 
ya nawa abana babantu ku mbuzi 
abana bendiga nabembuzi, zona e- 
zebiwebwayo Ezokuitako eri bona 
abali eyo okuweza obukumi busatu, 
nente enkumi satu: ezo zali za ku 
8 bintu bya kabaka. Nabakulube ne- 
bawa abantu okuba ekiwebwayo 
kubwabwe, eri bakabona Nabalevi. 

i Kirukiya ne ¥ Zekaliya ne Yekieri, 
abāfuga en ba ya Katonda, ne- 
bawa bakabona olwebiwebwayo E- 
byokuitako (ebisolo ebitono) enkumi 
biri mu lukaga nente ebikumi bisa- 

9 tu. Era !Konaniya ne Semaya ne 
Nesaneri, bagandabe, ne Kasabiya 
ue Yeyeri ne Yozabadi, abakulu Ba- 
balevi, nebawa Abalevi olwebiwe- 
bwayo Ebyokuitako(ebisoloebitono) 
enkumi tano nente ebikumi bitano. 
10 Bwekutyo okuwereza nekuteke- 
bwatekebwa, bakabona 7 nebaimi- 
rira mu kifo kyabwe, Nabalevi mu 
mpalo zibwe ngekiragiro kya ka- 
11 baka bwekyali. Neba'ta Okuitako, 
bona nebaminsira (omusai 





2 EBYOMUMIREMBE. 


19 Abalevi nebazibaga. Neba'gyayo 
cbiwebwayo ebyokebwa, balyoke 
babawe ngenyumba za bakitibwe 
ezabāna babantu bwezayiwulibwa, 
okuwayo eri Mukama nga bwekya- 
wandikibwa mu kitabo kya Musa. 
Era bwebatyo bwebikola ente. 

13 nNebokya Okuitako omuliro nge- 
kiragiro bwekyali: nebiwebwayo 
ebitukuvu nebabifumba mu ntamu 
ne mu sufuliya ne mu nsaka, neba- 
bitwala mangu eri abina babantu 

14 bona. Awo oluvanyuma nebete- 
keratekera bo'ka ne bakabona ; ku- 
banga bakabona batabani ba Aloni 
(tebalina 'banga) olwokuwayo ebi- 
webwayo ebyokebwa namasavu o- 
kuzibya obu'de: Abalevi kyebäva 
betekeratekera bo'ka ne bakabona 

15 batabani ba Aloni. Nabaimbi ba- 
tabani ba Asafu bali mu kifo kya- 
bwe, ngekiragiro kya ° Daudi bwe- 
kyali, ne Asafu ne Kemani ne Ye- 
dusuni, omulabi wa kabaka; P na- 
ba'gazi bāli ku buli lu'gi : tebetāga 
kuva ku kuwereza kwābwe, ku- 
banga baganda babwe Abalevi ne- 

16 babatekeratekera. Bwekutyo oku- 
wereza kwona okwa Mukama ne- 
kutekebwatekebwa ku lunaku olwo 
okukwata Okuitako nokuwerayo 
ebiwebwayo ebyokebwa ku kyoto 
kya Mukama ngekiragiro kya ka- 

17 baka Yosiya bwekyali. Abāna ba 
Isiraeri abali eyo nebakwata Okui- 
tako mu biro ebyo nembaga ” eye- 
migati egitazimbulukuswa, enaku 

18 musanvu. #'S$0 tewabangawo Kui- 
tako okwafanana okwo okwakwa- 
tibwa mu Isiraeri okuva ku biro 
bya tSamuwiri nabi; 'so tewa- 
bāngawo ku basekabaka ba Isirae- 
ri eyakwata Okuitako okufanana 
okwo Yosiya kweyakwata, ne ba- 
kabona Nabalevi ne Yuda yena 
ne Isiraeri abali eyo nabo abali 

19 mu Yerusalemi. Mu mwaka ogwe- 
kumi nomunana ogwokufnga kwa 
Yosiya mwebakwatira Okuitako 
okwo. 


20 Awo "oluvanyuma lwebyo byona 


Yosiya bweyamala okutekateka ye- 
kalu, Neko kabaka Wemisiri nata- 
bala wKalukemisi mu 'kubo lya 
Fulati: Yosiya nafuluma okulwana 
21 naye. Naye natuma ababaka eri 
ye ngayogera nti Tuvunāna ki 'nze 
nawe, 'gwe kabaka wa Yuda? sita- 
bala "gwe lero wabula enyumba 
gye'nwananayo; era Katonda anda- 
gide okwānguwa: va ku Katonda 
ali mange sleme okukuzikiriza. 
22 Naye MYA nataganya kukyusa 
amasoge okumuvako, naye neye- 
fula okulwana naye, natawulira bi- 
gambo bya Neko ebyava eri akamwa 
ka Katonda, na'ja okulwānira mu 


ii | 
gwebatolera) mu mukono gwabwe- 


389 


"nKuyv. 12 
A, 9. 
Ma. 36. 7. 


° 1 Byom. 
25, 1 ncb. 
P? 1 Ryom. 


1 
9.17,18; 28. 
13 neb. 


? Ezer. 6. 
22. 


12 Bausek. 
2. 22, 23. 


t2 Byom. 
30. 13-27. 





“2 Basek. 
23. WAH. 


24. 13. 
Ezer. 1. 7. 


41 Byom. 
3. 16. = Ye- 
koniya. 

Yer. 2224. 
:Koniya. 
“2 Basek. 
24. 8, 9. 


2 EBYOMUMIREMBE. 


23 kiwonvu Megi'do. Abalasi neba- 
lasa kabaka Yosiya; kabaka na- 
gamba aba dube nti Munziyewo; 

24 kubanga nfumitidwa nyo. Awo 
aba'dube nebamu'gya mu 'gali ne- 
bamuteka mu 'galirye eryokubiri 
lyeyalina, nebamuleta Eyerusa- 
lemi; nafa nazikibwa mu masiro 
ga bajajabe. Yuda yena ne Yeru- 

25 salemi vnebakabira Yosiya. Ne 
Yeremiya #nakungubagira Yosiya 
a nabasaja bona abaimbi nabakazi 
abaimbi nebogera ku Yosiya mu 
kukungubaga kwābwe ne lero; ne- 
bakufūla etka mu Isiraeri: era, 
laba, kwawandikibwa mu kukungu- 

26 baga. Era ebikolwa ebirala byona 
ebya Yosiya nebiringi byeyakola 
ngebyo bwebiri ebyawandikibwa mu 

27 mateka ga Mukama, nebikolwabye 
ebyasoka nebyamalirwako, laba, 
byawandikibwa mu kitabo kya ba- 
sekabaka ba Isiraeri ng, Yuda. 


3 Awo abantu abomunsi neba. 
'dira Yekoakazi mutabani wa 
Yosiya nebamufula kabaka mu kifo 

2 kya kitawe mu Yerusalemi. Yoa- 
kazi yali yakamaze emyaka ama- 
kumi abiri mwesatu bweyatanula 
okufuga ; nafugira emyezi esatu mu 

3 Yerusalemi. Kabaka Wemisiri na- 
mugoba ku ntebe Eyerusalemi, na- 
wesa ensi talanta eza feza kiku- 

4 mi ne talanta eya zabu. Kabaka 
Wemisiri nafula Eriakimu muga- 
ndawe kabaka wa Yuda ne Yeru- 
salemi, nawanyisa erinyalye nali- 
fula Yekoyakimu. Neko natwala 
Yoakazi mugandawe namutwala 
Emisiri. 

5 bYekoyakimu yali yakamaze e- 
myakaamakumi abiri mwetanobwe- 
yatanulaokufuga; nafugira emyaka 
kumi na gumu mu Yerusalemi: na- 
kolinga ebyo ebyali mu maso ga 

6 Mukama Katondawe ebibi. Nebu- 
kadune'za kabaka Webabuloni na- 
mutabala, namusiba mn masamba 

7 okumutwala Ebabuloni. Era eNe. 
bukadune'za natwala ku bintu ebyo- 
munyumba ya Mukama Ebabuloni, 
nabiteka mu yekaluye Ebabuloni. 

8 Era ebikolwa ebirala byona ebya 
Yekoyakimu nemizizogye gyeyako- 
langa nebyo ebyalabika muye, laba, 
byawandikibwa mu kitabo kya ba- 
sekabaka ba Isiraeri ne Yuda: 4Ye- 
koyakini mutabaniwe nafuga mu 
kifokye. 

9 #Yekoyakini yali yakamaze emya- 
ka munana bweyatanula okufnga ; 
nafugira emyezi esatu kenaku kumi 
mu Yerusalemi: nakola ebyo ebyali 

10 mu maso ga Mukama ebibi. Awo 
omwaka bwegwa'da / kabaka Nebu- 


buloni wamunebintu ebiringi ebyo- 
munyumba ya Mukama, nafula 
y Zedekiya mugandawe kabaka wa 
Yuda ne Yerusalemi. 
ti Zedekiya yali yakamaze emyaka 
amakumi abiri mu gumu bweyata- 
nula okufuga; nafugira emyaka 
12 kumi nagumu mu Yerusalemi: na- 
kola ebyo ebyali mu maso ga Mu- 
kama Katondawe ebibi; teyetowaza 
mu maso ga k Yeremiya na'bi (nga- 
yogera) ebiva mu kamwa ka Muka- 
13 ma. Era najemera kabaka Nebu- 


11 


kadune'za leyali amulai'za Kato- |: 


nda: naye nakakanyaza ensingoye 
nakalubya omutimagwe obutakyu- 
kira Mu a Katonda wa Isiraeri. 
14 Era nate abakulu bona aba baka- 
bona nabantu nebasobya nyo oku- 
obererānga emizizo gyona egya- 
amawanga; nebagwagwawaza e- 
nyumba ya Mukama gyeyatukuza 
15 mu Yerusalemi. Mukama Katonda 
wa bajaja bābwe nabatumiranga mu 
babakabe, ngagolokoka mu makya 
natuma ; kubanga yasāsira abantu- 
16 be nekifo mwabera: naye nebadū- 
liranga ababaka ba Katonda neba- 
nyomanga ebigambobye mM nebase- 
kereranga bana'bibe okutūsa obu- 
siingu bwa Mukama nebubawo eri 
abantube, newatabawo kuwona. 
17 Kyeyava abaletako kabaka Waba- 
. kaludaya, ” na'tira abalenzi babwe 
nekitala mu nyumba eyekigwa 
kyābwe, nebatasasira mulenzi ne- 
wakuba'de omuwala, omuka’de ne- 
wakuba'de akotakota: bona yaba- 
18 gabula mu mukonogwe. ° Nebintu 
byona ebyomunyumba ya Katonda, 
ebikulu nebito, nebyobuga'ga ebyo- 
munyumba ya Mukama nebyobu- 
ga'ga bya kabaka nêbyabakulabe: 
ebyo byona mabireta Ebabuloni. 
19 Pr Nebokya enyumba ya Katonda 
nebamenyamenya bugwe Weyeru- 
salemi, nebokya omuliro amayumba 
gamu gona, nebazikiriza ebintu 
20 byamu byona ebirūngi. Nabo abali 
bawonye ekitala nābatwāla Ebabu- 
loni ; ” nebaba ba'du eri ye neri ba- 
tabanibe okutūsa okufuga kwobwa- 
21 kabaka Bwobuperusi: okutūkiriza 
ekigambo kya Mukama mu kamwa 
ka s Yeremiya okutūsa tensi lwe- 
yasanyukira sabiti zayo: (kuba- 
nga) enaku zona zeyazikira * ya- 
kwata sabiti, okuweza emyaka nsā- 
nyu. 
wAwo mu mwaka ogwoluberye- 
berye ogwa Kulo kabaka Webupe- 
rusi, ekigambo kya Mukama mu 
kamwa ka Yeremiya kitūkirire, 
Mukama nakubiriza omwoyo gwa 
Kulo kabaka Webuperusi, nokula- 
ngira nalangira okubuna obwaka- 
bakabwe bwona, nokuwandika nä- 


22 


kadune'za natuma namuleta Eba- | 23 biwandika ngayogera nti Bwatyo 


35. 23—36. 23. 








1. 1—2. 28. 


EZERA. 


391 





S R SE aaa 


1 a Awo mu mwika 


bwayogera Kulo kabaka Webuperu- 
si nzi Obwakabaka bwona ohwomu- 
nsi Mukama Katonda we'gulu abu- 
mpa'de; era ankuti'de okumuzi- 


mbira enyumba mu Yerusalemi 
ekiri mu Yuda. Buli ali mu'mwe 
ku bantube bona, Mukama Kato- 
ndawe abere naye avambuke. 


EZERA 


oluberyebe- 
rye ogwa Kulo kabaka Webuperu- 
si, ekigambo kya Mukama mu ka- 
mwa ka Yeremiya kitūkirire, Mu- 
kama nakubiriza omwoyo gwa Ku- 
lo kabaka Webuperusi nokulangira 
nālāngira okubunya obwakabaka- 
bwe bwona, nokuwandika nābiwa.- 
2 ndika ngayogera nti Bwatyo bwa- 
yogera Kulo kabaka Webuperusi 
nti Obwakabaka bwona obwomunsi 
Mukama Katonda we'gulu abu- 
mpa to. era b ankūtide okumuzi- 
mbira enyumba mu Yerusalemi 
3 ekiri mu Yuda. Buli ali mu'mwe 
ku bantube bona, Katondawe abere 
naye, ayambuke mu Yerusalemi 
ekiri mu Yuda, azimbe enyumba 
ya Mukama Katonda wa Isiraeri, 
c (ye Katonda,) ali mu Yerusalemi. 

4 Era buli asiga'de mu kifo kyona 
mwabera nga mugenyi, abasaja a- 
bomukifokye bamubere ne feza ne 
zabu nebintu nebisolo, obuta'sako 
ekyo kyebawayo kubwabwe ekye- 
nyumba ya Katonda eri mu Yeru- 

6 salemi. Awo emitwe (gyenyumba) 
za bakitabwe eza Yuda ne Benya- 
mini nebagolokoka, ne bakabona 
Nabalevi, bona Katonda beyakubi- 
riza omwoyo gwabwe okwambuka 
okuzimba enyumba ya Mukama eri 
6 mu Yerusalemi. wo abo bona 
ababetolo'de nebanyweza emikono 
gyabwe nebintu ebya feza ne zabu 
nebintu nebisolo nebintu ebyomu- 
wendo omungi obuta'siko ebyo 
7 byona byebawayo kubwabwe. “Era 
ulo kabaka nafulumya ebintu e- 
byomunyumba ya Mukama ¢ Nebu- 
kadune'za byeya'gya mu Yerusale- 
mi nabiteka mu sabo lya bakato- 
8 ndabe : ebyo Kulo kabaka Webupe- 
rusi näbifulumya mu mukono gwa 
Misuledasi /omuwanika, nābibalira 

9 Sesuba'zali omukulu wa Yuda. 
9 Era guno gwe muwendo gwabyo : 
esowani eza zabu amakumi asatu, 
esowani eza feza lukumi, obwambe 
10 amakumi abiri mumwenda ; ebibya 
ebya zibu amakumi asatu, ebibya 
ebya feza ebyomutindo ogwokubiri 
ebikumi bina mu kumi, nebintu 
11 ebirala lukumi. Ebintu byona 
ebya zabu nebya feza byali enkumi 
tano mwebikumi bina. Ebyo byona 
Sesuba'zali yabi'gyayo nābireta, 


abobunyage bwebaletebwa okuva 
Ebabuloni nebatwalibwa Eyerusa- 
lemi. 


ERA 4 bano be bina abomusaza a- 
biyambuka okuva mu busibe bwa- 

bo abatwalibwa, > Nebukadune'za 
kabaka Webabuloni beyatwala E- 
babuloni, era aba'dayo Eyerusale- 
mi ne Yuda, buli muntu mu kibu- 
2ga kyewabwe; aba'ja ne Zeru'ba- 
ri, Yesuwa, Nekemiya, “Seraya, 
Leeraya, Moludekai, Birusani, Mi- 
supali, Biguvai, Lekumu, Baana. 
Omuwendo gwabasaja babantu ba 

8 Isiraeri: abana ba Palosi, enkumi 
biri mu kikumi munsanvu mu ba 

4 biri. Abana ba Sefatiya, ebikumi 
5 bisatu munsānvu mu babiri. Aba- 
na ba Ala, lusanvu munsānvu mu 

6 batano. Abana ba Pakasumoabu, 
abokubana ba Yesuwa (ne) Yoabu, 
enkumi biri mu lunana mu kumi 

7 mu babiri. Abāna ba Eramu, lu- 
kumi mwebikumi bibiri mwatāno 

8 mu bana. Abana ba Za'tu, Iwenda 
9 mwana mu batano. Abana ba Za- 
10 'kai, lusanvu munkaga. Abana ba 
Bani, lukaga mwana mu babiri. 
11 Abana ba Bebai, lukaga mwabiri 
12 mu basatu. Abana ba Azugadi, 
lukumi mwebikumi bibiri mwabiri 

13 mu babiri. Abana ba Adonikamu, 
14 lukaga munkaga mu mukaga. A- 
bana ba Biguvai, enkumi biri 

15 mwatano mu mukaga. ' Abana ba 
Adini, ebikumi bina mwatino mu 
16 bana. Abana ba Ateri, aba Keze- 
17 kiya, kyenda mu munana. Abana 
ba Bezai, ebikumi bisatu mwabiri 
18 mu basatu. Abana ba Yola, kiku- 
19 mi mu kumi mu babiri. Abana ba 
Kasumu, ebikumi bibiri mwabiri 
90 mu basatu. Abana ba Gi'bali, 
21 kyenda mu batino. Abana ba Be- 
sirekemu, kikumi mwabiri mu ba- 

22 satu. Abasaja Benetofa, amakumi 
23 atino mu mukaga. Abasaja Be- 
yanasosi, kikumi mwabiri mu mu- 

24 nana. Abana ba Azumavesi, ama- 
25 kumi ana mu babiri. Abana ba 
Kiriasualimu, Kefira, ne Beerosi, 
26 lusanvu mwana mu basatu. Abana 
ba Lama ne Geba, lukaga mwabiri 
27 mwomu. Abasaja Bemikumasi, 
28 kikumi mwabiri mu babiri. Aba- 
saja Bebeseri ne Ai, ebikumi bibiri 





“Nek. 7. 
62. 





——<——-- 


29 mwabiri mu basatu. Abana ba 
Nebo, amakumi atano mu babiri. 
30 Abana ba Magubisi, kikumi mwa- 


31 tano mu mukaga. Abana ba Era- 
mu omulala, lukumi mwebikumi 
32 bibiri mwatano mu bana. Abina 
ba Kalimu, ebikumi bisatu mwabi- 
33 ri. Abana ba Lodi, Kadidi, ne O- 
no, lusānvu mwabiri mu batano. 
34 Abana Beyeriko, ebikumi bisatu 
33 mwana mu batano. Abana ba Se- 
naa, enkumi satu mu lukaga mwa- 
39 satu. Bakabona: abina ba Yeda- 
ya, abomunyumba ya Yesuwa, lwe- 
37 nda muasanvu mu basatu. Abana 
ba I'meri, lukumi mwatano mu ba- 
38 biri. Abana ba Pasukuli, lukumi 
mwebikumi bibiri mwana mu mu- 
39 sanvu. Abana ba Kalimu, lukumi 
40 mu kumi mu musinvu. Abalevi: 
abana ba Yesuwa ne Kadumieri, a- 
bokubana ba Kodaviya, nsānvu mu 
41 bana. Abaimbi: abana ba Asafu, 
42 kikumi mwabiri mu munana. A- 
bana baba'gazi: abina ba Sa'lu- 
mu, abana ba Ateri, abana ba Ta- 
lumoni, abana ba A'kubu, abana 
ba Katita, abana ba Sobai, bona 
kikumi mwasatu mu mwenda. 
43 d Abanesinimu: abana ba Zika, 
abana ba Kasufa, abana ba Ta- 
dd 'baosi: abana ba Kerosi, abana 
45 ba Siaka, abina ba Padoni: abi- 
na ba Lebana, abina ba Kaga- 
46 ba, abina ba A kabu; abana ba 
Kagabu, abana ba Samulai, abana 
47 ba Kanani; abiina ba Gi'deri, abi- 
na ba Gakali, abana ba Leaya; 
48 abana ba Lezini, abina ba Nekoda, 
49 abana ba Ga'zamu ; abana ba Uza, 
abana ba Pasea, abina ba Besai; 
50 abana ba Asuna, abina ba Meuni. 
51 mu, abana ba Nefisimu ; abana ba 
Bakubuki, abana ba Kakufa, abana 
52 ba Kalukuli; abana ba Bazulusi, 
abana ba Mekida, abana ba Kalu- 
53 sa; abana ba Balukosi, abana ba 
54 Sisera, abana ba Tema; abana ba 
55 Neziya, abina ba Katifa. Abana 
baba'du ba Sulemani: abina ba 
Sotai, abana ba Ka'soferesi, abana 
56 ba Peruda ; abana ba Yaala, abana 
ba Dalukoni, abina ba Gi'deri; 
57 abina ba Sefatiya, abana ba Ka. 
'tiri, abana ba Pokeresuka'zebai- 
58 mu, abana ba Ami. Abanesinimu 
bona nabana baba'du ba Sulemani 
bali ebikumi bisatu mukyenda mu 
59 babiri. Era bano be bayambuka 
okuva Eterumera, Eterukalusa, E- 
kerubu. Eya'dani ne I'meri: naye 
nebatainza kunlaga nyumba za baki- 
tābwe nokuzālibwa kwābwe obanga 
60 ba Isiraeri : abana ba Deraya, aba- 
na ba Tobiya. abana ba Nekoda, 
61 lukaga “mwatano mu babiri. Ne 
ku bāna ba bakabona: abāna ba 
Kabaya, abina ba Ka'kozi, abāna 


EZERA. 





ba / Baluzirai eyawasa omukazi ku 
bawala ba Baluzirai Omugireadi, 
natumibwa ngerinya lyabwe bwe- 
62 ryali. Abo nebanonya amanya gi- 
bwe mwabo ababalibwa ngokuzali- 
bwa kwabwe bwekwali, unaye neba- 
talabika: kyebava bababola ncba- 
63 bagoba mu bwakabona. Y Tirusasa 
nabagamba #balemenga okulya ku 
bintu ebitukuvu enyo okutusa lwe- 
walibawo kabona alina £ Ulimu ne 
64 Su'mimu. Ekibina kyona okuga'ta 
kyali obukumi buna mwenkumi bi- 
65 ri mwebikumi bisatu munkiga, o- 
buta'sako ba'du babwe nabazāna 
babwe, omuwendo gwabwe kasa- 
nvu mwebikumni bisatu mwasatu mu 
musainvu: era balina labasaja a- 
baimbi nabakazi abaimbi ebikumi 
66 bibiri. Embalasi zābwe zali lusa- 
nvu mwasatu mu mukaga; enyu- 
mbu zabwe ebikumi bibiri mwana 
67 mu tano; eng'amira zabwe ebiku- 
mi bina mwasatu mu tano; endo 
gol ore kakiga mu lusanvu 
68 mwabiri. Awo abamu ku mitwe 
(gyenyumba) za bakitabwe bweba 
'Ja mu nyumba ya Mukama eri mu 
Yerusalemi nebawayo kubwabwe 
olwenywnba ya Katonda okugisi- 
69 mba mu kifo kio nebawa ngo- 
buinza bwabwe bwebwali mu gwa- 
nika eryomulimu daliki ™ obukumi 
mukaga mu lukuni #eza zabu, ne 
lateri eza feza eukumi tapo, nebya- 
70 mbalo bya bakabona kikumi. Awo 
bakabona Nabalevi nabamu ku ba- 
ntu nabaimbi naba'gazi Nabanesi- 
nimu nebaberanga mu bibuga bya- 
bwe ne Isiraeri yena mu bibuga 
byabwe. 


3 a Awo omwezi ogwomusinvu bwe- 
gwatūka, abana ba Isiraeri nga 
bali mu bibuga, abantu nebakung'a- 
nira” Eyerusalemi ngomuntu omu. 

2 Awo b Yesuwa mutabani wa Yoza- 
daki naimirira, ne bagandabe baka- 
bona, ne “Zeru'baberi mutabani wa 

d Sealutieri, ne bagandabe, nebazi- 
mba ekyoto kya Katonda wa Isirae- 
ri okuwerāngayo okwo ebiwebwayo 
ebyokebwa, nga “bwekyawandiki- 
bwa mu mateka ga Musa /omusaja 
3 wa Katonda. Nebasimba ekyoto 
ku ntebe yakyo; kubanga entisa 
aana olwabantu abomunsi: ne- 
werayo okwo ebiwebwayo ebyō- 
kebwa eri Mukama, ebiwebwayo 
4ebyokebwa eukya nakawungēzi. 
Nebakwatanga 7embaga eyensisira 
inga bwekyawandikibwa (nebawa- 
yo k ebiwebwayo ebyokebwa ebya 


uli lnnaku ngomuwendo gwabyo | 34 


bwegwali, ngekiragiro bwekyali, 
ngebyagwanira buli lunaku bwe. 
5 byali; noluvanyuma !ekiwebwayo 





2. 293. 5. 





pa Bam. 
37. Zi. 


7 Nek.39. 
í Lev. 2 
2,10,15,16 


t Kus. 8 
30. 


UNek.7.6:. 


” Nek 7. 
70-74 
“1 Byam. 
29. 5. 
#Nek_1.74. 


ekyokebwa ekyemirembe gyona, | 28 































F Ezer. 1. 
23 
















3. 6—4. 15. 





(nebiwebwayo) ™ ebyemyezi egya- 
kaboneka, ? nebyembaga zona eza 
Mukama ezalagirwa, nebya buli 
muntu eyawayo ngayaga'de ekiwe- 

6 bwayo kububwe eri Mukama. Ku 
lunaku olwoluberyeberye olwo- 
mwezi ogwomusanvu kwebasokera 
okuwayo ebiwebwayo ebyokebwa 
eri M a: naye emisingi gyeye- 
kalu ya Mukama nga teginaba kusi- 

7 bwawo. Era nebawa abazimbi na- 
babe 'zi efeza ; ° nebyokulya nebyo- 
kunywa namafuta (nebabiwa) A 
sidoni Nabetulo, okugya emivule 
ku Lebanoni okugireta ku nyanja 
Eyopa ? nga Kulo kabaka Webupe- 
rusi bweya ira. 

8 Awo mu mwäka ogwokubiri ka- 
soke'de ba'ja eri enyumba ya Kato- 
nda Eyerusalemi, mu mwezi ogwo- 
kubiri, 7” Zeru'baberi mutabani wa 
Sealutieri mweyasokera ne Yesuwa 
mutabani wa Yozadaki ne baganda 
'babwe abalala bakabona Nabalevi 
nabo abali bavu'de mu busibe obwo 
neba'ja Eyerusalemi; nebalagira 
Abalevi abakamaze $emyaka ama- 
kumi asatu nokukirawo okulabirira 
omulimu ogwomunyumba ya Mu- 

9 kama. Awo Yesuwa nāimirira ne 
batabanibe ne bagandabe, Kadumie- 
ri ne batabanibe, batabani ba Yuda, 
wamu okulabirira abakozi mu nyu- 
mba ya Katonda: batabani ba Ke- 
nadadi ne batabani babwe ne baga- 

10 nda babwe Abalevi. Awo abazimbi 
bweba'sawo emisingi gyeyekalu ya 
Mukama, nebateka bakabona ' nga 
bamba'de ebyambalo byabwe nga 
balina * amakondêre, Nabalevi ba- 
tabani ba Asafu nga balina * ebitā- 

. sa, okutendereza Mukama, Y nga 
Daudi kabaka wa Isiraeri bweyate- 

11 kateka. 7 Nebaimbiragana nga ba- 
tendereza nga bebaza Mukama (nga 
bogera) nti 4 Kubanga mulüngi, no- 
kusāsirakwe (kuberera) emirembe 

ona eri Isiraeri. Abantu bona ne- 
Fogerora wa'gulu ne'dobozi 'dene 
bwebatendereza Mukama, kubanga 
emisingi gyenyumba ya Mukama 

19 gi'sibwawo. Naye bangi ku baka- 

na Nabalevi nemitwe (gyenyu- 
mba) za bakitabwe, abaka'de b aba- 
laba enyumba eyasoka, emisingi 
gyenyumba eno bwegya'sibwayo 
mu maso gibwe, nebakaba amaziga 
ne'dobozi 'dene; bangi nebogerera 

13 wa'gulu nesanyu: abantu nokuinza 

nebatainza kwāwula 'dobozi lya 
kwogerera wa'gulu nesanyu ne'do- 
bozi eryokukaba kwabantu: kuba- 
nga abantu nebogerera wa'gulu ne- 
'dobozi 'dene, oluyogano neruwuli- 
rirwa wala. 


“nyi. 1-9, Awo 4 abalabe ba Yuda ne Benya- 


mini bwebiwulira ngabana bobu- 





sibe bazimbira yekalu Mukama Ka- 

2 tonda wa Isiraeri ; nebalyoka base- 
mberera Zeru'baberi nemitwe (gye- 
nyumba)za bakitabwe nebabagamba 
nti Katuzimbire wamu na'mwe: ku- 
banga tunonya Katonda wa'mwe e- 
ra nga na'mwe; era tuwayo sadaka 
eri ye > okuva ku mirembe gya Esa- 
luka'doni kabaka Webwasuli eyatu- 

3 linyisa wano. Naye Zeru'baberi ne 
Yesuwa nemitwe (gyenyumba) za 
bakitabwe eza Isiraeri abalala ne 
bagamba nti Temulina kigambo na- 
'fe okuzimba enyumba eri Katonda 
wa'fe; naye 'fe 'fe'ka wamu tulizi- 
mba eri Mukama Katonda wa Isi- 
raeri nga “kabaka Kulo kabaka 

4 Webuperusi bweyatulagira. Awo a- 
bantu abomunsi nanena Uh emiko- 
no gyabantu ba Yuda nebabatega- 

5 nya mu kuzimba, ne abo- 
kusala amagezi okubaziiza oku'ta 
okutesa kwabwe emirembe gyona 
egya Kulo kabaka Webnperusi oku- 
tusa Dalio kabaka Webuperusi Iwe- 

6 yalya obwakabaka. Ne ku mirembe 
gya 4 Akasuero nga kya'jalye obwa- 
kabaka nebawandika okulopa abili 
mu Yuda ne Yerusalemi. 

7. Ku mirembe gya Alutagizerugizi 
Bisulamu nawandika ne ¢ Misule- 
dasi ne Tabeeri ne ba'ne abalala eri 
Alutagizerugizi kabaka Webuperu- 
si; era ebaluwa yawandikirwa mu 
(nukuta) / Ezekisuli, ne mu (lulimi) 

8 Olusuli. Lekumu owesaza ne Si- 
musai omuwandisi nebawandika e- 
baluwa eri Alutagizerugizi kabaka 

9 okulopa Yerusalemi bwebati : awo 
Lekumu owesaza ne Simusai omu- 
wandisi ne ba'nabwe abalala (neba- 
wandika); Abadinai Nabafalasasuki 
Nabataluperi Nabafalusi Nabalu- 
kevi Nabababuloni Nabasusanuki 

10 Nabadekai Nabaeramu, namawanga 
gona amalala 9 Osuna'pali om u 
owekitibwa geyasomosa nateka mu 
Honga Kyesamaliya ne (munsi) 
endala eri emitala womu'ga, nebi- 

11 rala bwebityo. Ebaluwa eno e'gyi- 
'dwa mu baluwa gyebāwereza Alu- 
tagizerugizi kabaka ; Aba'duboaba- 
saja abali emitala womu'ga nebi- 


12 rala bwebityo. Kabaka ategere 
nga Abayudaya abava gyoli ne- 
bambuka batūse gyetuli Eyerusa- 


lemi; bazimba ekibuga ekyo eki- 
jemu ekibi, era bamaze bugwe, era 
13 bamaze okudābiriza emisingi. 
baka 'no ategere ekibuga ekyo bwe- 
kirizimbibwa ne bugwe bwali'gwa 
okukola, nga tebaliwa | musolo, ebi- 
salibwa, newakuba de empoza, kale 
enkomerero bakabaka balifrwa. 
14 Kale kubanga tulya omunyo ogwo- 
mulubiri, 's0 tetugwana ba ka- 
baka nganyomebwa, kyetwava tutu- 
15 ma netutegeza kabaka; banonye 


N 8 





394 


“Ka'g.1.1. 
b Ezer. 6. 


14 
Zek. LI. 


€ Zab. 33. 
18. 





EZERA. 


aa Tam a ee 


ekyoku'jukiza, notegera ngekibuga 
ekyo kibuga kijemu, era nga kyo- 
nona bakabaka namasaza era nga 
bajemyanga abantu mwekyo mu bi- 
yo ebye da: ekibuga ekyo kyekyava 
16 kizikirizibwa. 'Tutegeza kabaka, e- 
kibuga ekyo bwekirizimbibwa ne 
bugwe bwali'gwāokukola, nga olwe- 
kyo toliba na kitūndu emitala wo- 
17 mu ga. (Awo) kabaka nātumira Le- 
kumu owesaza ne Simusai omuwa- 
ndisi ne ba'nabwe abalala abali mu 
Samaliya ne (munsi) endala eri emi- 
tala womu'ga na'damu nti Emire- 
13 mbe nebirala bwebityo. Ebaluwa 
gyemwatuwereza esome'dwa mu 
19 maso gange nengitegera. Nenteka 
etoka, nebanonya, era balabye nge- 
kibuga ekyo okuva mu biro ebye'da 
kyasaliranga bakabaka eukwe, no- 
bujemu nekye'jo byakoler wanga o- 
20 mwo. Era wabingawo bakabaka 
abamanyi abakulira Yerusalemi ža- 
bāfugānga (ensi) youa eri emitala 
womu'ga; era bāwebwānga omu- 
21 solo, ebisalibwa, nempoza. Muteke 
'no etoeka abasaja bano balekerawo, 





mu kitabo ekyoku'jukiza ekya baja- bayudaya, nebatabalekesayo oku- 


jabo: bwotyo bwolisanga mu kitabo | 


tusa ekigambo lwekiritūka eri Da- 
lio ebyoku'damu nebi'zibwa mu ba- 
luwa olwekigambo ekyo. 

6 Ebaluwa egyi dwa mu baluwa 
Ta'tenai owesaza lyemitala womu- 
'ga ne Sesalubozenai ne ba'ne, Aba- 
falusaki, abali emitala womu'ga, 

7 gyebäwereza Dalio kabaka: neba- 
muwereza ebaluwa eyawandikibwa 
eti nti Eri Dalio kabaka mirembe 

8 myererere. Kabaka ategere nga 
twa'ja mu saza lya Yuda mu nyu- 
mba ya Katoda omukulu ezimbi- 
bwa namainja amanene, era emiti 
gitekebwa mu bisenge, nomulimu 
guno gugenda nga gweyongera no- 

9 kunyikira mu mikono gyābwe. A- 
wo netubūza abaka'de abo netuba- 
gamba bwetutyo nti Ani eyabawa 
eteka okuzimba enyumba eno no- 

10 kumala bugwe ono? Era netuba- 
biiza namanya gäbwe, okukutegeza, 
tuwandike amanya gabasaja ababa- 

11 kulira. Kale neba'’'damu bwebatyo 
uti Tuli ba'du ba Katonda we'gulu 
nensi, era tuzimba enyumba eya- 
zimbibwa e'da emyaka giri emingi, 
kabaka wa Isiraeri omukulu gyeya- 


'ekibuga ekyo kireme okuzimbibwa | 12 zimba d nāmala. Naye coluvanyuma 


okutusa eteka Iweriritekebwa 'nze. 

22 Era mwekūme muleme okutengu- 
wa mu kino: akabi kandikuli de ki 

23 bakabaka nebafirwa? Awo ebalu- 
wa e'gyi'dwa mu baluwa ya kabaka 
Alutagizerugizi bweyasomerwa mu 
maso ga Lekumu ne Simusai omu- 
wandisi ne ba'nabwe, nebalyoka ba- 
nguwa nebagenda Eyerusalemi eri 
Abayudaya, nebabalekesayo nama- 

24 nyi namawagali. Awo omulimu o- 
gwomunyumba ya Katonda eri mu 
Yerusalemi negulekebwawo; gwa- 
lekebwawo okutūsa omwaka ogwo- 
kubiri ogwokufuga kwa Dalio ka- 
baka Webuperusi. 


Awo bana'bi, “Ka'gai na'bi ne 

b Zekaliya mutabani wa I'do, ne- 
balagulira Abayudaya abali mu Yu- 
da ne Yerusalemi; mu linya lya Ka- 
tonda wa Isiraeri mwebabalaguliri- 
2ra. Awo Zeru'baberi mutabani wa 
Sealutieri nagolokoka ne Yesuwa 
mutabani wa Yozadaki, nebatanula 
okuzimba enyumba ya Katonda eri 
mu Yerusalemi: era wamu nabo 
waliwo bana'bi ba Katonda nga ba- 
3 babera. Mu biro ebyo newa'ja gye- 
bali Ta tenai owesaza lyemitala wo- 
mu'ga ne Sesalubozenai ne ba'n- 
bwe nebabagamba bwebatyo nti A- 
ni eyabawa eteka okuzimba enyu- 
4 mba eno nokurmala bugwe ono? A- 
wo netubagamba bwetutyo nti Aba- 
saja abakola enyumba eno amanya 
5 gabwe bani? Naye camaso ga Ka- 


tonda wabwe gali ku baka'de Ba-! 


bajaja ba'fe bwebali basunguwazi- 
'za Katonda we'guln, nābagabula 
mu mukono gwa J Nebukadune'za 
kabaka Webabuloni Omukaludaya, 
eyazikiriza enyumba eno natwala 
13 abantu Ebabuloni. Naye mu mwa- 
ka ogwoluberyeberye ogwa vy Kulo 
kabaka Webabuloni, Kulo kabaka 
niteka etčka okuzimba enyumba e- 
l4 no eya Katonda. Era 'nebintu 
ebyomunyumba ya Katonda ebya 
zābu nebya feza, Nebukadune'za 
byeya'gya mu yekalu eyali mu Ye- 
rusalemi näbireta mu yekalu Eye 
babuloni, ebyo Kulo kabaka nābi- 
'gya mu yekalu Eyebabuloni, neba- 
biwaomuntu erinyalye £ Sesuba 'zali 


Erer 
15 gweyali afu'de owesaza; namuga- | 22;3 


mba nti Twala ebintu bino, ogende 
ohiteke mu yekalu eri mu Yerusa- 
lemi, enyumba ya Katonda ezimbi- 
16 bwe mu kifo kyayo. Awo Sesuba- 
'zali oyo na'ja 'na'siwo emisingi | 
gyenyumba ya Katonda eri mu Ye- | 
rusalemi: kale okuva kn biro ebyo | 
na buli kati nga bagizimba, era naye | 
17 tenaba kugwa. Kale 'no obanga 
kabaka asima banonye mu gwanika 
lya kabaka eriri eyo Ebabuloni, o- 
banga bwebiri bwebityo, ngeteka 
lyatekebwa erya Kulo kabaka oku- 
zimba enyumba eno eya Katonda ' 
Eyerusalemi, kabaka atutumireatu- 
tegeze bwanasima mu kigambo kino. 


Awo Dalio kabaka nalyoka ateka 
eteka, “ nebanonya mu nyumba ete- 
rekerwamu ebitabo 


6 


l Erer. 3. 
8, 10. 


“ Err. 3. 
ebyobuga'ga | 17. 





|6. 2—"7.6. 


2 Makan asbak mu Babuloni. Ne- 
bira Eyakumesa mu lubiri oluli 

mu saza Eryobumedi omuzingo, 0- 
gwawandikibwamu bwegutyo oku- 
3 ba eki'jukizo nti Mu mwaka ogwo- 
luberyeberye ogwa Kulo kabaka, 
Kulo kabaka nateka eteka; olwe- 
nyumba ya Katonda eri Eyerusale- 
mi, enyumba ezimbibwe, ekifo mwe- 
bawerayo sadaka, nemisingi gyayo 
gi'sibwewo ginywezebwe; obugulu- 
mivu bwayo emikono nkaga, nobu- 
4 gazi bwayo emikono nkāga; bne- 
mbu satu ezamainja amanene no- 
lubu olwemiti emigya: era ebintu 
byebalifirwa bi'gyibwe mu nyumba 
5 ya kabaka: era nate “ebintu ebyo- 
munyumba ya Katonda ebya zabu 
nebya feza Nebukadune'za byeya- 
'gya mu yekalu eri Eyerusalemi, 
nabireta Ebabuloni, bi'zibweyo bi- 
retebwe nate mu yekalu eri Eyeru- 
salemi, ki'na kimu mu kifo kyakyo, 
era olibiteka mu nyumba ya Ka- 

6 tonda. Kale 'no, 4“ Ta'tenai owe- 
saza eryemitala womu'ga, Sesalu- 
bozenai, ne ba'na'mwe t Abafalusa- 
ki abali emitala womu'ga, mwesa- 

7 mbe wala: muleke omulimu ogwo- 
munyumba eno eya Katonda; owe- 
saza owomu Bayudaya nabaka'de 
Babayudaya bazimbe enyumba eno 

8 eya Katonda mu kifo kyayo. Era 
nate nteka eteka kyemuba mukola 
abaka'de bano Aba gkah olwo- 
kuzimba enyumba ya Katonda eno: 
ba'gye ku bintu bya kabaka ku / mu- 
solo ogwemitala womu'ga bawe a- 
basaja bano byebalifirwa nokunyi- 
kira kwona, eme okuziizibwa. 

9 Nebyo byebanetāgānga, ente ento 
era nendiga enume nabana bendiga 
okuba ebiwebwayo ebyokebwa eri 
Katonda we'gulu, eng'ano, omunyo, 
omwenge, namafuta, ngekigambo 
bwekinabiinga ekya bakabona abali 
Eyerusalemi, bawebwenga bali lu- 

10 naku obutayosa: bawengayo sada- 
ka ezet imibe edingi eri tonda 
we'gulu, era basabire obulamu bwa 

11 kabaka nobwa batabanibe. Era 
ntese eteka buli anawanyisanga e- 
kigambo kino, omuti gu'gyibwenga 
mu nyumbaye, era asitulibwenga 
asibibwenga okwo; nenyumbaye e- 

12 fulibwenga olubiingo olwekyo: era 
7 Katondaeyabe'sayo erinyalyeasū- 
le bakabaka bona namawanga aba- 
nagololanga emikono gyabwe oku- 
wanyisa (ekyo), okuzikiriza enyu- 
mba eno eya Katonda eri Eyerusale- 
mi. 'Nze Dalio ntese etēka; likole- 
bwe nokunyikira kwona. 

13 Awo Ta'tenai owesaza eryemitala 
womu'ga, Sesalubozenai, ne ba'na- 
bwe, kubanga Dalio kabaka atumye, 
nebakola bwebatyo nokunyikira kwo- 

14 na. Awo abaka'de Babayudaya ne- | 





1 Err. 4 
u 


#1 Pasek. 
9.3 








EZERA. 


bazimba nebalaba omukisa olwoku- 
lagula kwa Ka'gai na bi ne Zekali- 
amutabani wal'do. Nebazimba ne- 
agimala ngekiragiro bwekyali ekya 
Katonda wa Isiraeri, era nekiragiro 
kya “Kulo ne £ Dalio ne ! Alutagi- 
15 zerugizi kabaka Webuperusi. Awo 


enyumba eno nemalirwa ku lunaku | 54 


olwokusatu olwomwezi ™ Adali, o- 
gwomumwaka ogwomukāga ogwo- 
16 kufuga kwa Dalio kabaka. Awo 
abāna ba Isiraeri, bakabona Naba- 
levi, nabāna bobusibe abalala, ne- 
bakwata aea (embaga) ” eyoku- 
tukuza enyumba eno eya Katonda. 
17 Nebawerayo mu kutukuza enyu- 
mba eno eya Katonda ente kikumi, 
endiga enume ebikumi bibiri, aba- 
na bendiga ebikumi bina; nokuba 
o ekiwebwayo olwekibi ekya Isiraeri 
yena, embuzi enume kumi nabiri 
ngomuwendo bwegwali ogwebika 
18 bya Isiraeri. Nebateka bakabona 
P nga bwebagerekwa, Nabalevi mu 
mpalo zabwe, olwokuwereza Kato- 
nda ali Eyerusalemi ; "nga bwekya- 
wandikibwa mu kitabo kya Musa. 
19 Awoabāna bobusibe nebakwatira 


Okuitako # kn lunaku olwekumi ne- 4 


nya olwomwezi ogwoluberyeberye. 
ubanga bakabona Nabalevi bāli 
t berongose'za wamu ; bona bali ba- 
longofu: neba'tira Okuitako abana 
bona abobusibe ne baganda bibwe 
21 bakabona nabo be nyini. Awo aba- 
na ba Isiraeri abali bakomyewo o- 
kuva mu busibe nabo bona abali 
beyawu'de gyebali okuva mu bu- 
gwagwa bwaba'na'gwanga abomu- 
nsi okunonya Mukama Katonda wa 
22 Isiraeri, nebalya nebakwatira e- 
mbaga eyemigati egitazimbuluku- 
swa nesanyu venaku kumi namusa- 
nvu: kubanga Mukama yali abasa- 
nyusi'za, era yali akyiisi za omu- 
tima gwa kabaka Webwasuli gye- 
bali, okunyweza emikono gyābwe 
mu mulimu ogwomunyumba ya 
Katonda, Katonda wa Isiraeri. 


20 


7 Awo oluvanyuma lwebyo ku mire- 
mbe gya 4 Alutagizerugizi kabaka 
Webuperusi Ezera b mutabani wa 
Seraya mutabani wa Azaliya muta- 
2 bani wa Kirukiya mutabani wa 
Sa'lumu mutabani wa Zadoki mu- 
'Stabani wa Akitubu mutabani wa 
Amaliya mutabani wa Azaliya mu- 
4 tabani wa Merayosi mutabani wa 
Zerakiya mutabani wa U'zi muta- 
5 bani wa Bu'ki mutabani wa Abisua 
mutabani wa Finekasi mutabani wa 
Ereazali inutabani wa Aloni kabona 
6 asinga obukulu: Ezera oyo naya- 
mbuka ngava Ebabuloni; era yali 
c muwandisi mwangu mu mateka 
ga Musa, Mukama Katonda wa Isi- 
raeri geyawa; kabaka namuwa 








395 





* Kuv. 12. 
15; 18. 6. 


#Nek_2. 1. 


41 Byom. 
6. 14 neb. 


€Nek. 8. 1, 
4, b, 13; 12 
26, 36. 


396 


4ényi.9, 8. byona byeyasaba, 4 olwomukono 
gwa Mukama Katondawe ogwali 

7 kuye. Awo abamu ku “bana ba 
Isiraeri nebambuka ne ku bakabona 
JNabalevi nabaimbi naba' gazi y Ne- 
bauesinimu neba'ja Eyerusalemi 
mu mwaka ogwomusanvu ogwa À- 

8 lutagizerugizi kabaka. Na'ja Eye- 
rusalemi mu mwezi ogwokutano 
ogwomumwaka ogwomusanvu o- 

9 gwa kabaka. Kubanga ku (luna- 
ku) olwoluberyeberye olwomwezi 
ogwoluberyeberye kweyasokera o- 
kwambuka okuva Ebabuloui, ne ku 
(lunaku) olwoluberyeberye olwo- 
mwezi ogwokutano kweyatūkira E- 
yerusalemi, olwomukono omulungi 
10 ogwa Katondawe ogwali kuye. Ku- 
banga Ezera yali akakasi'za omuti- 
magwe okunonya amateka ga Mu- 
kama nokugakolanga ' nokuigiriza- 
nga mu Isiraeri amateka nemisango. 

11 Era ebaluwa eno ya'gyibwa mu 
baluwa kabaka Alutagizerugizi gye- 
yawa Ezera kabona, omuwandisi, 
omuwandisi webigambo ebyebira- 

ı giro bya Mukama era owamateka 
k Ez. 0.7. 1192 eri Isiraeri. Alutagizerugizi # kaba- 
2: ka wa bakabaka awaudiki'de Ezera 
kabona, omuwandisi wamateka ga 

s Katonda we'gulu eyatūkirira nebi- 
13 rala bwebityo. Nteka eteka bona 
abokubantu ba Isiraeri ne bakabona 
bābwe Nabalevi mu bwakabaka 
bwānge abagala kubwābwe dala 
okugenda KEyerusalemi, ende 
14 nawe. Kubanga otumi'dwa kaba- 
ka l nabatesa naye omusānvu oku- 
biiza ebigambo bya Yuda ne Yeru- 
salemi, ngamateka bwegali aga Ka- 
tondawo agali mu mukonogwo; 
15 nokutwala feza ne zabu kabaka na- 
batesa naye gyebawa'deyo kubwa- 
bwe eri Katonda wa Isiraeri, ekifo- 
kye kyaberamu kiri mu Yerusalemi, 

16 ye feza yona ne zabu gyolisanga 
mu saza lyona'Eryebabuloni, wamu 
nekiwebwayo kubwabwe ekyabantu 
uekya bakabona, nga bawayo ku- 
bwābwe olwenyumba ya Katonda 
17 wabwe eri mu Yerusalemi ; kyoliva 
onyikira enyo okugula nebintu bi- 
no ente, endiga enume, abana be- 
ndiga, # nebiwebwayo byako ebyo- 
bu'ta, ” nebiwebwayo byako ebyo- 
kanywa, era olibiwerayo ku kyoto 
ekyomunyumba ya Katonda wa- 
18 ‘nwe eri mu Yerusalemi. Era kyo- 
na kyona kyemulisima okukola efe- 

za erifikawo ne zābu 'gwe ne ba- 
gaudabo, ekyo mukikolanga nga 
19 Katonda wa'mwe bwayagala. Ne- 
bintu byowebwa olwokuwereza o- 
kwomunyumba ya Katondawo obi- 
wangayo mu maso ga Katonda We- 
20 yerusalemi. Era byona enyumba 
Katondawo byeryetāga okusu- 
kirizawo ebirikugwanira okuwayo, 


' Erer. 8, 
l-14. 


f Erer. 8. 

15-19. 

9 Ezer. 2. 

43; 817,9. 


í Nek. 8. 
1-8. 


lEs L 14 


EZERA. 
obiwangayo ngobi'gya mu nyumba 








21 yegwanika lya kabaka. Nange, 'nze 
Alutagizerugizi kabaka, nteka eteka 
eri abawanika bona abali emitala 
womu'ga, Ezera kabona omuwandi- 
si wamateka ga Katonda we'gulu 
buli kyalibasalira, kikolebwenga 

22 nokunyikira kwona, okutūsa talanta 
eza feza kikumi, nebigero byeng'a- 
no kikumi, nebi'ta byomwenge ki- 
kumi, nebi'ta byamafuta kikumi, 
nomunyo obutagwogera bweguba 

23 gwenkana. Buli ekinalagirwan 
Katonda we'gulu kikolerwënga d 
olwenyumba ya Katonda we'gulu; 
kubanga obusungu bwandibere'de- 
wo ki eri obwakabaka bwa kabaka 

24 ne batabanibe? Era tubanyonyola 
ebya bakabona Nabalevi, abaimbi, 
aba'gazi, Abanesinimu, oba aba'dn 
benyumba eno eya Katonda, bona 
bwebenkana, tekiinzikenga okuba- 
salira ° musolo newakuba'de ebisa- 

25 lirwa newakuba'de empoza. Nawe, 
Ezera, ngamagezi ga Katondawo 
bwegali agali mu mukonogwo, londa 
abami nabalamuzi balamulenga a- 
bantu bona abali emitala womu'ga, 
bona abainanyi amateka ga Kato- 
ndawo; noyo atagamanyi mumuigi- 

26 rizenga. Era buli ata'kirizenga ku- 

kwata mateka ga Katondawo na- 

mateka ga kabaka, omusango bagu- 
komekerezenga kuye nokunyikira 
kwona, oba gwa ku'tibwa, oba gwa 
kugobebwa, oba gwa kunyagibwako 
ebibye, oba gwa kusibibwa. 
Mukama yebazibwe Katonda wa 

bajaja ba'fe, eyateka ekigambo e- 

kyenkani'de awo mu mutima gwa 

kabaka, okuyonja enyumba ya Mu- 

28 kama eri mu Yerusalemi ; era Peya- 
nyongerako okusasirwa mu maso 
ga kabaka nabatesa naye ne mu ma- 
so gabakulu bona aba kabaka aba- 
manyi. Nempebwa amanyi olwo- 
mukono gwa Mukama Katonda wa- 
nge ogwali ku'nze, nenkung'anya 
mu Isiraeri abakulu okwambuka 
nange. 


27 


8 ERA bano gye mitwe (gyenyumba) 
za bakitibwe, era kuno kwe kuza- 
libwa kwabo abayambuka nange 
okuva Ebabuloni ku mirembe gya 
2 Alutagizerugizi kabaka. Ku bata- 
bani ba 4 Finekasi, Gerusomu : ku 
batabani ba Isamali, > Danieri: ku 
8 batabani ba Daudi, “Ka 'tusi. Ku ba- 
tabani ba 4 Sekaniya; ku batabani 
ba ¢ Palosi, Zekaliya ; era wamu na- 
ye newabalibwa ngokuzalibwa kwa- 
asaja bwekwali, kikumi mwatano. 

4 Ku batabani ba JP: u, 
riekoenai mutabani we Zerakiya ; 
era wamu naye abasaja ebikumi bi- 
5 biri. Ku batabani ba Sekaniya, mu- 
tabani wa Yakazieri; era wamu na- 


7. 7-8. 5. 


—— = 
-a sar “ 


AAA. AA ag G 























































1 Ezer.2.7. 


i Eser.2.4 


t Ezer.2.6. 


a Erer. 2. 
4 


S Kser.7.7. 


“ Eser.7.6. 


ri 
6.19. 


8. 6-35. 


EZERA. 





6 ye abasaja ebikumi hisatu. Ne ku 
Tatabani ba Adini, Ebedi mutabani 
wa Yonasani; era wamu naye aba- 

7 saja amakumi atino. Ne ku bata- 
bani ba 9 Eramn, Yesaya mutabani 
wa Asaliya; era wamu naye aba- 

8 saja nsānvu. Ne ku batabani ba 
i Sefatiya, Zebadiya mutabani wa 
Mikaeri ; era wamu naye abasaja 

9 kinana. Ku batabani ba 4 Yoabu, 
Obadiya mutabani wa Yekieri; era 
wamu naye abasaja ebikumi bibiri 

10 mu kumi mu munäna. Ne ku ba- 
tabani ba Seromisi, mutabani wa 
Yosifiya; era wamu naye abasaja 

11 kikumi munkāga. Ne ku batabani 
ba ¿i Bebai, Zekaliya mutabani wa 
Bebai; era wamu naye abasaja a- 

12 makumi abiri mu munäna. Ne ku 
batabani ba Azugadi, Yokanani mu- 
tabani wa Ka'katani; era wamu 

18 naye abasaja kikumi mu kumi. Ne 
ku batabani ba Adonikamu abolu- 
vanyuma ; era gano ge manya ga- 
bwe, Erifereti, Yeweri, ne Semaya, 

14 era wamu nabo abasaja nkāga. Ne 
ku batabani ba m Biguvai, Usai ne 
Za'budi; era wamu nabo abasaja 
nsanvu. 

15 Nembakung'anyiza ku mu'ga o- 
gugenda Eyakava; netusisira netu- 
malayo enaku satu: nenetegereza 
abantu ne bakabona, nesirabayo no- 

16 mu ku nbatabani ba Levi. Awo 
nentumya Erieza, Alieri, Semaya, 
ne Erunasani, ne Yalibu, ne Eru- 
nasani, ne Nasani, ne Zekaliya, ne 
Mesn'lama, abasaja abakulu: era 
ne Yoyalibu ne Erunasani, abaigiri- 

17 za. Nembatuma okugenda eri I'do, 
omukulu wekifo Kasifiya ; nembabii- 
lira byebaba bagamba I'do ne baga- 
ndabe Abanesinimu, mu kifo ekyo 
Kasifiya, balete gyetuli abawereza 
abomunyumba ya Katonda wa'fe. 

18 Awo ° olwomukono omulungi ogwa 
Katonda wa'fe ogwali ku'fe nebatu- 
letera omusaja owamagezi, owoku- 
batabani ba ? Makuli, mutabani wa 
Levi, mutabani wa Isiraeri; ne Se- 
rebiya ne batabanibe ne bagandabe, 

19 kumi namunana; ne Kasabiya, era 
wamu naye Yesaya owokubatabani 
ba Merali, bagandabe ne batabani 

20 babwe, amakumi abiri; ne ku Ba- 
nesinimu, Daudi nabakulu bebawa- 
yo olwokuwereza Abalevi, Abanesi- 
nimu ebikumi bibiri mwabiri : bona 

21 r nebatulwa amanya gibwe. Awo 
s ne nangirira okusiba eyo, ku mu- 
'ga Akava, | twetowaze mu maso ga 

atonda wa'fe, okunonya gyali e- 
'kubo egolokofu, erya'fe, era erya- 
bana ba'fe abato, era eryebintu bya- 

22 'fe byona. Kubanga ensonvi nezi- 
nkwata okusaba kabaka ekitongole 
a baserikale nabebagala embalasi 

okutubera eri abalabe mu 'kubo: 





kubanga twali twoge'de ne kabaka 
nti x Omukono gwa Katonda wa fe 
guba kwabo bona * abarmunonya o- 
lwobulūngi; naye obuinzabwe no- 
busungubwe buli eri abo bona Y aba- 
23 muleka. Awo netusiba netusaba 
Katonda ekigambo kino: £ neyega- 
24 irirwa 'fe. Awo nenjawula kumi 
nababiri ku bakulu ba bakabona, 
a Serebiya, Kasabiya, nekumi ku 
25 baganda babwe wamu nabo, nemba- 
gerera >? efeza nezabu nebintu, kye 
kiwebwayo olwenyumba ya Kato- 
nda wa'fe, kabaka nabatesa naye 
nabakiingube ne Isiraeri yena abali 
26 eyo byebawayo: 'nze nengerera da- 
la mu mukono gwabwe talanta eza 
feza lukaga mwatano, nebintu ebya 
feza talanta kikumi; zabu talanta 
27 kikumi; “nebibya ebya zabu ama- 
kumi abiri, ebya daliki lukumi; ne- 
bintu bibiri ebyebikomo ebirūngi 
ebizigule, byomuwendo nga zabu. 
28 Nembagamba nti Muli 4 batukuvu 
eri Mukama, nebintu “bitukuvu; 


ne feza ne zabu kye kiwebwayo ku- | > 


bwa'mwe eri Mukama wa bajaja 

29 ba'mwe. Mutunule mubikūme o- 
kutusa Iwemulibipima mu maso ga- 
bakulu ba bakabona Nabalevi na- 
bakulu (benyumba) za bakitabwe 
eza Isiraeri mu Yerusalemi mu 
J bisenge ebyomunyumba ya Muka- 

30 ma. Awo bakabona Nabalevi ne- 
batola feza ne zābu nebintu ngobu- 
zito bwabyo bwebwali okubireta E- 
yerusalemi mu nyumba ya Katonda 
wa fe. 

31 Awo netuvayo ku mu'ga 9 Akava 
ku # (lunaku) olwekumi nebiri olwo- 
mwezi ogwoluberyeberye okugenda 
Eyerusalemi: #nomukono gwa Ka- 
tonda wa'fe gwali ku'fe, natuwonya 
mu mnkono gwomulabe nomutezi 

32 mu 'kubo. INetu'ja Eyernsalemi 

33 netumalayo enaku satu. Awo ku 
lunaku olwokuna ™ nebapimira feza 
ne zabu nebintu mu nyumba ya 
Katonda wa'fe okubikwasa mu mu- 
kono gwa # Meremosi mutabani wa 
Uliya kabona; era wamu naye wa- 
liwo Ereazali mutabani wa Fineka- 
si; era wamu nabo wāliwo ° Yoza- 
badi mutabani wa Yesua, ne Noadi- 
ya mutabani wa Binui, Abalevi; 

34 byona ngomuwendo gwabyo era 
ngobuzito bwabyo bwebyali : obuzi- 
to bwona nebnwandikibwa mu biro 

35 ebyo. r Abana bobusibe abakoma- 
wo ewabwe gyebāgoberwa nebawa.- 
yo ebiwebwayo ebyokebwa eri Ka- 
tonda wa Isiraeri, ” ente kumi na- 
biri olwa Isiraeri yena, endiga enu- 
me kyenda mu mukaga, abana be- 
ndiga nsanvu mu musānvu, embuzi 
enume kumi nabiri okuba ekiwe- 
bwayo olwekibi: ezo zona neziba 
ekiwebwayo ekyōkebwa eri Muka- 


7 nyi. 15, 
21. 
i Ezer.7.9. 


k Ezer.7.6. 


l Nek.2.11. 


m nyi. 26, 

30. 

“Nek. 3. 
, 21. 


° Nek.8.7. 


P Ezer.21. 


ft Erer, 6. 
17. 





8 


EZERA. 


8. 36—10. 6. 





ta 
ya 


kulelea 
ENG 
Kasa 


aJ 
. 


; Ezer. 10. 
Is. 68. 2, 5. 


k 1 Basek. 
18. 29, 


l 1 Basek. 
8. 2. 


m Zab. 38. 
4. 


° Erer. 7. 
2. 


9 


t ebiragiro bya kabaka nabo “ abafn- 
ga emitala womu'ga : nebabera aba- 
ntu nenyumba ya Katonda. 


Awo ebigambo ebyo bwebyakole- 
bwa, abakulu nebansemberera 
nga bogera nti Abantu ba Isiraeri 
ne bakabona Nebalevi 4 tebeyawu- 
'de na mawanga agomunsi / (nga 
bakola) okugoberera emizizo gya- 
bwe, Egyabakanani Nabakiti Naba- 
perizi Nabayebusi Nabamoni Naba- 
2 moabu Nabamisiri Nabamoli. Ku- 
banga “bewasiri'za ku bawala ba- 
bwe, ne batabani babwe babawasi- 
ri'zako; bwekityo 4 eza'de etukuvu 
eneryetabula namawanga agomu- 
nsi: wewawo, omukono gwabakulu 
Jnabafuga gwe gusinze okwonona 
3 bwegutyo. Awo bwenawulira eki- 
Sambo ekyo, 7 nen'juza ekyambalo 
kyange nomunagiro gwange, ne- 
nkunyula enviri ezokumutwe gwa- 
nge nezomukirevu kyange, nentūla 

4 nga nsamaliride. Awo newaku- 
ng'anira gyendi bona i abākankani- 
ra ebigambo bya Katonda wa Isi- 
raeri olwokusobya kwabo abobusi- 
be; nentūüla nga nsamāliri'de ne- 
5 ntiisa # ekitone ekyakawungezi. A- 
wo ekitone ekyakawungezi bwekya- 
webwayo nengolokoka nenva mu 
kutowazibwa kwānge, ekyambalo 
ange nomunagiro gwange nga 
biyulise; nenfukamira ku mavivi 
gange ! nenyanjuluza engalo zānge 
6 eri Mukama Katonda wange; ne- 
njogera nti Ai Katonda wange, 
nkwati'dwa ensonyi, amaso gange 
negamyuka okuimusa amaso gange 
gyoli, Katonda wange: kubanga 
m obutali butikirivu bwa'fe bweyo- 
nge'de okukira omutwe gwa'fe, no- 
musango gwa'fe gukuze gutiise mu 
7'gulu. Okuva ku naku za bajaja 
ba'fe nga tu'za musango munene 
nyo ne lero; era olwobutali butū- 
kirivu bwa'fe kyetwava tugabulwa, 
'fe, bakabaka ba'fe ne bakabona 
ba'fe, mu mukono gwa bakabaka 
bensi, eri ekitala, eri obusibe neri 
okunyagibwa * namaso ga'fe oku- 
8 kwatibwa ensonyi nga lero. Ne 
kakano akasera katono ekisa kira- 
gi'dwa ekiva eri Mukama Katonda 
wa 'fe, okutulekera ekitūndu ekyo- 
kuwona nokutuwa eninga mu kifo- 
kye ekitukuvu, Katonda wa'fe aya- 
kire amaso ga'fe nokutuwa okuwe- 
rawerakoakatonomu busibe bwa'fe. 

9 Kubanga tuli basibe; naye Katonda 
wa'fe tatwabuli'de mu bu'du bwa'fe, 
naye 0? atwonge'deko okusasirwa mu 
maso ga bakabaka Bebuperusi, oku- 
tuwa okuwerawera, okusimba enyu- 
mba ya Katonda wa'fe nokudabiriza 
ebyayo ebyagwa nokntuwa bugwe 


36 ma. Nebawa #abesaza aba kabaka | 10 mu Yuda ne mu Yerusalemi. Kale 


'no, ai Katonda wa'fe, tunayogera 
ki oluvanyuma lwa bino? kubanga 
11 twaleka ebiragirobyo, byewalagirira 
mu ba'dubo bana'bi ngoyogera nti 
Ensi gyemuingira okugirya usi ete- 
ri nongofu olwobutali bulongofu 
bwamawanga agomunsi, olwemizizo 
gyabwe, abagi'juziza obugwagwa 
12 bwabwe erui nerui. Kale 'no 7 te- 


muwanga bawala ba'mwe batabani | 32 


babwe, 'so temutwaliranga bata- 
bani ba'mwe bawala babwe, 'sō 
"temunonyanga mirembe gyabwe 
newakuba'de omukisa gwabwe emi- 
rembe gyona: mulyoke mube na- 
manyi mulye obulangi bwensi, mu- 
girekere abana ba'mwe okuba obu- 
13 sika emirembe gyona. Era ebyo 
byona nga bimaze okututūkako o- 
lwebikolwa bya'fe ebibi nolwoku'za 
omusāngo omunene, kubanga gwe, 
Katonda wa'fe, watubonerezako ka- 
tono ’sō si ngobutali butikirivu 
bwa'fe bwebwasanira, notuwa eki- 
14 tūndu ekyenkana awo, tnlisobya 
nate amatekago netuba bako'domi 
bamawanga agakola emizizo egyo ? 
tewanditusunguwali'de okutusalwe- 
wanditnzikiri'za, obutabawo kitū- 
ndu ekifi'sewo newakuba'de owo- 
15 kuwona? Ai Mukama Katonda wa 
Isiraeri, “gwe mutikirivu; kuba- 
nga 'fe tusiga'de ekitūndu ekifi'se- 
wo ekiwonye nga bwekiri lero: la- 
ba, tuli mu masoge nga tuziza 
omusango; kubanga tewali ainza 
okuimirira mu masogo olwekyo. 


10 Awo 4 Ezera bweyali ngasaba 
ngayatula ngakaba amaziga nga- 
vūnamira ) mu maso genyumba ya 
Katonda, newakung'anira gyali o- 
kuva mu Isiraeri ekibina ekinene 
enyo ekyabasaja nabakazi nabana 
abato: kubanga abantu nebakaba 
2 nyo nyini amaziga. Awo Sekaniya 
mutabani wa Yekieri omu ku bata- 
bani ba Eramu, na'damu nagamba 
Ezera nti Twononye Katonda wa'fe, 
netuwasa abakazi ba'na'gwanga 
abokumawanga agomunsi: nayeka- 
kano e’sūbhi weriri eri Isiraeri olwe- 
8 kyo. Kale 'no tulagāne endagano 
ne Katonda wa'fe okugoba abakazi 
bona nabo bebazala, ngokutesa bwe- 
kuli okwa mukama wange nabo 
cabakankanira ekiragiro kya Ka- 
tonda wale; era kikolebwe d nga- 
4 mateka bwegali. Golokoka ; kuba- 
nga ekigambo kikyo, na'fe tuli na- 
5 we: guma omwoyo okikole. Awo 
Ezera nalyoka agolokoka, “ nalaiza 
abakulu ba bakabona, Abalevi ne 
Isiraeri yena, nga banakolanga nge- 
kigambo kino bwekiri. Awo neba- 
6laira. Awo Ezera nalyoka agolo- 
koka oknva mu maso genyumba ya 


? Kw. 
Ma. 7.3 


Mane 





bu: awo bweyatikayo, natalya 
'mere 's0 teyanywa mazi: kuba- 
nga yanakuwala olwokusobya kwa- 

7 bo abobusibe. Nebalāngira oku- 
bunya Yuda ne Yerusalemi abana 
bona abobusibe bakung'anire Eye- 
8 rusalemi; era buli atali' ja mu 'ba- 
nga eryenaku satu, ngokutesa kwa- 
bakulu nabaka'de bwek wali, afirwe 
ebintubye byona, naye ye nyini aya- 
wulibwe mu kibina ek chusibe. 
9 Awo abasaja bona aba Yuda ne 
Benyamini nebakuvg'anira Eyeru- 
salemi mu 'banga eryenaku esatu ; 
gwali mwezi gwa mwenda, ku (lu- 
naku) olwamakumi abiri olwomwe- 
zi: abantu bona nebatūla mu kifo 
ekigazi mu maso genyumba ya Ka- 
tonda, nga bakankana olwekigambo 
10 ekyo nolwenkuba enyingi. Awo 
Ezera kabona naimirira nabagamba 
nti Mwasobya nemuwasa abakazi 
ba'na'gwanga okwongera ku Isi- 


#Yoe7.19, | 11 raeri omnsango. Kale 'no 9 mwä- 


inyi 97. 





tule eri Mukama Katonda wa bajaja 
bamwe mukole ebyo byasima : 
mweyawule namawanga agomunsi 
13 nabakazi ba'na'gwanga. Awo eki- 
bina kyona neba'damu nebogera 
ne'dobozi 'dene nti Nga bwoyoge'de 
ebigambo bya'fe, bwekityo bweki- 
13 tugwani'de okukola. Naye abantu 
bangi, era bye biro ebyenkuba enyi- 
ngi, '’sō tetuinza kuimirira bweru, 
'so guno si mulimu gwa lunaku 
lumu oba biri: kubanga twasobya 
14 nyo mu kigambo ekyo. Kale aba- 
kulu ba'fe balonderwe ekibina kyo- 
na, nabo bona abali mu bibuga bya fe 
abawasi'za abakazi ba'na'gwanga 
ba'jire mu bisera ebitekebwawo, era 
wamunabo abaka'de ba buli kibuga, 
nabalamuzi bakyo, okutūsa ekirui 
ekikambwe ekya Katonda wa'fe ki- 
kyiike kituveko, okutusa ekigambo 
15 kino kimalibwe. Yonasani muta- 
bani wa Asakeri ne Yazeya muta- 
bani wa Tikuva bo'ka nebaimirira 
okugana (ekigambo) kino: Mesn- 
'lamu ne Sa'besai Omulevi nebaba- 
16 bêra. Awo abana bobusibe neba- 
kola bwebatyo. Awo Ezera kabona 
nabamu ku mitwe (gyenyumba) za 
bakitabwe ngenyumba za bakita- 
bwe bwezali, era bona ngamanya 
gabwe bwegali, nebayawulibwa ; 
nebatiila ku !lunaku olwoluberyebe- 
rye olwomwezi ogwekumi okukehe- 
17 ra ekigambo ekyo. Nebamala ebi- 
gambo byabasaja bona abali bawa- 


EZERA. 


Katonda, naingira mu kisenge kya 
J Yekokanani inutabani wa Eriasi- 


si'za abakazi ba'na'gwanga nga te- 
wanaitawo lunaku olwoluberyebe- 
rye olwomwezi ogwoluberyeberye. 
18 Ne mu batabani ba bakabona ne- 
mulabika abali bawasi'za abakazi 
ba'na gwanga: ku batabani ba + Ye- 
suwa, mutabani wa Yozadaki ne 
bagandabe, Maaseya ne Erieza ne 
19 Yalibu ne Gedaliya. !Ncbawayo 
emikono gyabwe nga banāgoba ba- 
kazi bābwe; era kubanga omusā- 
ngo gubasinze (nebawayo) ' endiga 
enume eyomukisibo olwomusāngo 
20 gwabwe. Ne ku batabani ba Ime- 
21 ri; Kanani ne Zebadiya. Ne ku 
batabani ba » Kalimu; Maaseya, ne 
Eriya, ne Semaya, ne Yekieri, ne 
22 U'ziya. Ne ku batabani ba Pasu- 
kuli; Eriwenai, Maaseya, Isimaeri, 
23 Nesaneri, Yozabadi, ne Erasa. Ne 
ku Balevi; Yozabadi, ne Simei, ne 
Keraya (oyo ye Kerita |, Pesakiya, 
94 Yuda, ne Erieza. Ne ku baimbi; 
Eriasibu: ne ku ba'gazi; Sa'lumu, 
25 ne Teremu ne Uli. Ne ku Isiraeri: 
ku batabani ba Palosi; Lamiya, ne 
Tziya, ne Malukiya ne Miyamini, 
ne Ereazali, ne Malukiya, ne Bena- 
26 ya. Ne ku batabani ba Eramu; 
Ma'taniya, Zekaliya, ne Yekieri, ne 
27 Abudi, ne Yeremosi, ne Eriya. Ne 
ku batabani ba Za'tu; Eriwenai, 
Eriasibu, Ma'taniya, ne Yeremosi, 
28 ne Zabadi, ne Aziza. Ne ku bata- 
bani ba Bebai ; Yekokanani, Kana- 
29 niya, Za'bai, Asulai. Ne ku bataba- 
ni ba Bani; Mesu'lamu, Ma'luki, ne 
Adaya, Yasubu, ne Seali, Yeremosi. 
30 Ne ku batabani ba Pakasumoabu; 
Aduna, ne Kerali, Benaya, Maase- 
ya, Ma'taniya, Bezaleri, ne Bi'nui, 
31 ne Manase. Ne ku batabani ba 
Kalimu; Erieza, Isusiya, Malukiya, 
32 Semaya, Simeoni; Benyamini, Ma- 
33 'luki, Semaliya. Ku batabani ba 
Kasumu; Ma'tenai, Ma'tata, Zaba- 
di, Erifereti, Yeremai, Manase, Si- 
34 mei. Ku batabani ba Bani; Maa- 
35 dai, Amulamu, ne Ueri; Benaya, 
36 Bedeya, Keruki; Vaniya, Meremo- 
37 si, Eriasibu; Ma'taniya, Ma'tenai, 
38 ne Yaasu; ne Bani, ne Bi'nui, Si- 
39 mei; ne Seremiya, ne Nasani, ne 
40 Adaya; Makunadebai, Sasai, Salai ; 
41 Azaleri, ne Seremiya, Semaliya ; 
42, 43 Sa'lumu, Amaliya, Ynsufu. Ku 
batabani ba Nebo; Yeyeri, Ma ti- 
siya, Zabadi, Zebina, I do, ne Yoe- 
44 ri, Benaya. Abo bona bali bawasi- 
'za abakazi ba'na'gwanga : era aba- 
mu kubo bali balina abakazi bebali 
baza'demu abana. 


k Eser.3.2. 


12 Basek. 
10. 15, 


=” Len.6.6. 


n Erer. 2. 
39. 
Nek. 10. 5. 





“Nek. 10. 





b Nek.2.1. 
Es. 1.2 
Dan. 8. 2. 
d Nek.7.2 










Nok.2.13. 






S Brer.9.3. 













i Eser. 10. 



























EKITABO 


KYA 


1 EBIGAMBO bya a Nekemiya mnta- 
bani wa Kakaliya. 

Awo olwatuka mu mwezi Kisu- 
levu mu bmwaka ogwamakumi abi- 
ri, bwenali nga ndi mu <¢ Susani 

2 olubiri, 4 Kanani omu ku baganda 
bange na'ja, ye nabasaja abamu 
abava mu Yuda; nembabiza ebiga- 
mbo Byabayudaya abawona, abali 
basiga'de mu busibe, nebigambo 

3 Byeyerusalemi. Nebang'amba nti 
Ekitändu ekifi'sewo abasiga'de mu 
busibe eyo mu saza balabye enaku 
nyingi nokuvumibwa: era tbugwe 
Weyerusalemi amenyesemenyese, 
nemiryango gyakyo gyoke'dwa o- 

4 muliro. Awo olwatuka bwenawu- 
lira ebigambo ebyo /nentiila nenka- 

amaziga, ne walira enaku 
ezimu; nensiba nensaba mu maso 

b ga Katonda we'gulu, nenjogera nti 
Nkwegairi'de, ai Mukama Katonda 
w galin. y Katonda omukulu owe- 
ntisa, f akwata endagāno nokusasi- 
ra eri abo abamwagala nebakwata 

6 ebiragirobye: okutukwo kuwulire 
'no, namasogo gazibuke, owulire 
okusaba kwomu'duwo kwensaba 
mu masogo mu biro bino, emisana 
nekiro, olwabāna ba Isiraeri aba- 
'dubo, nga k njātula ebibi ebyabāna 
ba Isiraeri byetwakwondna: wewa- 
wo, 'nze nenyumba ya kitānge twa- 

7 yondna. Twakola ebyobukyamu e- 
nyo gyoli, 'so tetwakwata biragiro 
newakuba'de amateka newakuba- 
'de emisango byewalagira omu'du- 

8 wo Musa. Nkwegairi'de, 'jukira 
ekigambo kyewalagira omu'duwo 
Musa ngoyogera nti ! Bwemunaso- 
byanga, nabasasanyizanga dala mn 

9 mawanga: mnaye bwemunakoma- 
ngawo gyendi nemukwatanga ebi- 
ragiro byange nemubikolanga, * ne- 
wakuba'de ngaba'mwe abagobebwa 
nga banābānga ku nkomerero ye- 
'gulu, naye nabakung'anyanga oku- 
ba'gyayo, nembaletanga °mu kifo 
kyeneroboza okutiiza omwo erinya 

10 lyange. Kale bano be ba'dubo era 
be bantubo bewanunula nobuinza- 
bwo obungi nomukonogwo ogwa- 
11 manyi. Ai Mukama, nkwegairi'de, 
okutukwo kuwulire 'no okusaba 
kwomu'duwo nokusaba kwaba'du- 
bo abasanyuka okutya erinyalyo: 
owe omu'duwo omukisa lero, omu- 





NEKEMIYA 


we okusisirwa mu maso gomusaja 
ono. [Era nali ndi musenero wa 
kabaka. | 


Awo olwatuka mu mwezi € Nisani 
mu dmwaka ogwamakumi abiri 
ogwa Alutagizerugizi kabaka, o- 
mwenge bwegwali guli mu masoge, 

c nensitula omwenge nenguwa ka- 
baka. Era (obwe'da bwona) nga 
2 sinakuwalirānga mu masoge. Ka- 
baka ning'amba nti Kiki ekinaku- 
wazi za amasogo, okulwala nga to- 
lwa'de? kino si kigambo kirala 
wabula obuinike obwomumutima. 
8 Awo nendyoka ntya nyo. Neng'a- 
mba kabaka nti 4 ka abe omu- 
lamu emirembe gyona: kiki ekya- 
ndirobe'de amaso ginge obutana- 
kuwala, ekibuga, ekifo ekyamalalo 
ga bajaja bānge, nga kizise nemi- 
ryāngo gyakyo nga gyöke'dwa omu- 

4 liro? Awo kabaka nāng'amba nti 
Wegairira ki? Awo nensaba ¢ Ka- 

5 tonda we'gulu. Neng'amba kabaka 
nti Kabaka bwanāsima, era obanga 
omu'duwo alabye ekisa mu masogo, 
ontume Eyuda eri ekibuga ekyama- 
lilo ga bajaja bange, nkizimbe. 
6 Kabaka nāng'amba, (kadulubale 
naye ngatu'de naye, | nti Olugendo- 
lwo luliba lwa naku meka? era 
olida di? Awo kabaka nasima 
7 okuntuma; ne'mulaga ekisēra. Era 
nate neng'amba kabaka nti Kabaka 
bwanasima, mpebwe ebaluwa eri 
Jabamasaza abali emitala womu'ga, 






“4 Es 3.1. 
b Nek 1.1. 


“Nek. 1. 
IL 


41 Basek. 
1. 3L 


“Nek 14 
b. 


8 bampisemu ntiike mu Yuda; neba- | 36 


luwa eri Asafu omukiimi wekibira 
kya kabaka, ampe emiti okuba'ja 
embawo ezenzi'g1 zekigo 9ekyenyu- 
mba era eza bugwe wekibuga neze- 
nyumba gyendiingira. Kabaka ni- 
mpa “olwomukono omuliingi ogwa 
9 Katonda wange ogwali ku'nze. Awo 
nenji'ja eri £ abamasaza abali emi- 
tala womu'ga nembawa ebaluwa za 
kabaka. Era kabaka yali atumye 
nange abami be'gye nabebagala 
10 embalasi. Awo ! Sanubalati Omu- 
koloni ne m Tobiya omu'du Omwa- 


moni bwebākiwulira, nekibanaku- | 13 


waza nyo, kubanga omusaja a'ze 
okugezako okubera abana Isi- 
11 raeri. »” Awo nenji'ja Eyerusalemi 
12 ne'malayo enaku satu. Nengolo- 


koka kiro, 'nze nabasaja si bangi |: 


INek 41, 
1; RI. 







2. 13—3. 16. 





“2 Byom. 
26. 9. 


P? Nek. 3 
33, 14. 


P Nek. 3. 
35; 12 37. 
42 Basek. 
90, 20. 


t2 Bam. 
15. 73 


" Xek.1.3. 
Zab. 13; 
nE S 


lu. 8 


Nek 6 
6. 


pd 
- 
>. 


“Nek 64. 


b Erer.43. 


“3 
Al 


wamu nange; '80 sabalirako muntu 
Katonda wānge kyeyateka mu mu- 
tima gwānge okukolera Yerusale- 
mi: 'songa tewali nsolo nange wa- 
13 bula ensolo gyenebagala. Nenvamu 
kiro mu °lu'gi olwomukiwonva, nga 
nkwata e'kubo eryolu'zi olwogu- 
sota P nomulyängo ogwobusa, nine- 
tegereza bugwe Weyerusalemi eya- 
A gan baka. nemiryango gya- 
kyo gyali gyoke'dwa omuliro. Awo 
nineyongerayo eri " omulyängo ?0- 
gwolu'zi nekidiba kya kabaka: na- 
ye nga tewali 'kubo ensolo gyene- 
15 baga'de lyeneitamu. Awo nenya- 
mbuka kiro awali “aka'ga, ninete- 
gereza bugwe; nenkyuka nenyingi- 
ra mu mulyango ogwomukiwonvu, 
16 nenkomawo bwentyo. Abakuln ne- 
batamanya gyenagenda newakuba- 
'de kyenakola ; 'songa sinababilira 
Abayudaya newakuba de bakabona 
newakuba'de abakungu newakuba- 
'de abafuga newakuba'de abalala 
17 abakola omulimu. Awo nembaga- 
mba nti Mulaba bwetuli obnbi, Ye- 
rusalemi bwekizise, nenzi' gi zakyo 
zoke'dwa omuliro: mu'je tuzimbe 
bugwe Weyerusalemi, tuleme oku- 
18 ba nate #ekivume. Nembabulira 
y omukono gwa Katonda wange o- 
gwali ku'nze omuliingi; era nebi- 
gambo bya kabaka byeyambiilira. 
Nebogera nti Tugolokoke tuzimbe. 
Awo nebanyweza emikono gyābwe 
19 olwomulimu ogwo omulingi. Naye 
Sanubalati Omukoloni ne Tobiya 
omu'du Omwamoni ne 2Gesemu 
Omwalabu bwebākiwulira nebatu- 
sekerera nyo, nebatunyoma nebo- 
gera nti Kigambo ki kino kyemu- 
kola? a mwagala okujemera kaba- 
20ka? Awo nembadamu nembaga- 
mba nti Katonda we'gulu yalituwa 
omukisa; 'fe. aba'dube kyetuliva 
tugolokoka netuzimba: > naye 'mwe 
temulina mugabo newakuba'de e- 
bya'mwe newakuba'de eki'jukizo 
mu Yerusalemi. 


14 


Awo 4 Eriasibu kabona asinga o- 
bukulu nāgolokoka wamu ne ba- 
gandabe bakabona, nebazimba èo- 
mulyingo ogwendiga; nebagutu- 
kuza, nebasimba enzi'gi zagwo; 
okutiika ku kigo kya Ka'mea kwe- 
bikoma okugutukuza, okutiika ku 
2 kigo kya Kananeri. Era abasaja 
Abeyeriko be bamu'dirira okuzi- 
mba. Era Za'kuli mutabani wa 
Imali ye yaba'dirira okuzimba. 
8 c Nomulyango ogwebyenyanja ba- 
tabani ba Ka'senaa be bagnzimba ; 
bātekawo emiti gyagwo, nebasimba 
enzi'gi zagwo, ebisiba byagwo ne- 
4byuma byagwo. Era Meremosi 
mutabani wa Uliya mutabani wa 
Ka'kozi ye yaba'dirira okudabiriza. 


NEKEMIYA. 


Era Mesu'lamn mutabani wa Bere- 
kiya mutabani wa Mesezaberi ye 
yaba'dirira okudabiriza. Era Za- 
doki mutabani wa Baana ye yaba- 

5 'dirira okudabiriza. Era Abatekoa 
be baba'dirira okndabiriza; naye 
abakūngn babwe teba'sawo nsingo 
ku 4 mulimu gwa mukama wabwe. 

6 “ Nomulyango ogwe'da Yoyada mu- 
tabani wa Pasea ne Mesu'lamu 
mutabani wa Besodeya be baguda- 
biriza ; bātekawo emiti gyagwo, ne- 
basimba enzigi zagwo nebisiba 

7 byagwo nebyuma byagwo. Era 
eratiya Omugibeoni ne Yadoni 
Omumeronosi, ahasaja Abegibeoni, 
Nabemizupa, / ekyomusaza lyomu- 
kulu wemitala womu' ga, be bāba- 

8 'dirira okudabiriza. U'zieri muta- 
bani wa Kalukaya, abawesi ba zā- 
bu, be bamndirira okudabiriza. 
Era Kananiya omu ku bafumba ka- 
lifuwa ye yamu dirira okudabiriza, 
nebanyweza Yerusalemi, okntuka 

9 ku y bugwe omngazi. Era Lefaya 
mutabani wa Kuli omukulu $ weki- 
tundu kyesaza lya Yerusalemi ye 
10 yaba'dirira okudabiriza. Era Ye- 
daya mutabani wa Kalumafu ye 
yaba'dirira okudabiriza okwolekera 
enyumbaye ye. Era Ka'tusi mu- 
tabani wa Kasabuneya ye yamu'di- 

11 rira okudabiriza. Malukiya muta- 
bani wa Kalimu ne Ka'subu mnta- 
bani wa Pakasumoabu nebadabiriza 
ekituli ekirala * nekigo ekyebikomi. 
12 Era Sa'lumu mutabani wa Ka lo- 
kesi omukulu wekitūndu kyesaza 
lya Yerusalemi, ye ne bawalabe, ye 
amu'dirira okndabiriza. ! Omu- 
yango .ogwomukiwonvu Kanuni 
nabali mu Zanoa be bagndahbiriza ; 
nebaguzimba nebasimba enzi gi za: 
gwo, ebisiha byagwo nebyiitna hya. 
gwo, nekitnli ekyokubngwe ekye- 
mikono olukumi okutūka ku ™ mnu- 
14 lyango ogwobusa. Nomulyango o- 
gwobusa Malukiya mutabani wa 
Lekabu omukulu wesaza Lyebesu- 
ka'keremu ye yagndabiriza; oyo ye 
yaguzimba nasimba enzi'gi zagwo, 
ebisiba byagwo nebyuma byagwo. 
15 Nomulyango ogwolu'zi Saluni 
mutabani wa Kolukoze omukulu 
wesaza Lyemizupa ye yagudābiri- 
za; oyo ye yaguzimba nagubi'kako 
nasimba enzi'gi zagwo, ehisiba bya- 
gwo nebyuma byagwo, ne bugwe 
owokukidiba kya Sera ekiriranye 

P olusuku lwa kabaka okutūka ku 
rmadāla agaserengeta okuva mu 
16 kibuga kya Daudi. Nekemiya mu- 
tabani wa Azubuki omnkulu weki- 
tundu kyesaza Lyebesuzuli ye ya- 
mu'dirira okudabiriza okutūka ku 
kifo ekyolekera #amalalo ga Daudi 
nokutūka ku ' kidiba ekyasimibwa 
nokutuka ku nyumba ya basaja aba- 


13 


401 


J Nek. 2.8 


7 Nek. 12. 
W 
‘lu. 12, 


k Nek. 12. 
38. 


19 Byom. 
28. 9. 


m Nek. 2 
13; 12 31. 





NEKEMIYA. 


3. 17—44. 14. 





402 
w Patek, 
| 


2 Sam. 18. 
PAN 
Nek. 12.28. 
” Nek. 11. 
2L 


a Yer.19.2. 


lī anyi. Abalevi, Lekumu muta- 
bani wa Bani, be bamu'dirira oku- 
dabiriza. 
kitundu kyesaza Lyekeira ye ya- 
mu'dirira okudabiriza olwesazalye. 

18 Baganda bābwe, Ba'vai mutabani 
wa Kenadadi omukulu wekitūndu 

| kyesaza Lyekeira, be bamu'dirira 
19 okudabiriza. Ne Ezeri mutabani 
wa Yesnwa omukulu Wemizupa ye 
yamu'dirira okudabiriza ekituli e- 
kirala ekyolekera awalinyirwa mu 

1 gwanika eryebyokulwanyisa (bu- 
20 gwe) wawetera. Baluki mutabani 
wa Za'bai ye yama dirira okudabi- 
riza ekituli ekirala nganyikira nyo, 
okuva (bngwe) wawetera okutuka 
ku lu'gi lwenyumba ya Eriasibn 
21 kabona asinga obakulu. Meremosi 
mutabani wa Uliya mutabani wa 
Ka'kozi ye yamu'dirira okudabiriza 
ekituli ekirala okuva ku lu'gi lwe- 
nyumba ya Eriasibn okutuka kun 
nkomerero yenyumba ya Eriasibn. 
22 Ne bakabona abasaja abomuluse- 
nyi be bamndirira okudabiriza. 
23 Benyamini ne Ka'subu be baba'di- 
rira okndabiriza okwolekera enyu- 
mba yabwe. Azaliya mutabani wa 
Maaseya mutabani wa Ananiya ye 
yaba'dirira okudabiriza ku ma'bali 
24 genyumbaye ye. Bi'nni mutabani 
wa Kenadadi ye yamu'dirira oku- 
dabiriza ekituli ekirala okuva kn 
nyumba ya Azaliya okutiika (bu- 
25 gwe) wawetera ne ku nsonda. Pa- 
lali mutabani wa Uzai (ye yadabi- 
riza) okwolekera (bugwe) wawetera 
nekigo ekyazimbibwa ku nyumba 
eyengnlu eya kabaka eriranye olu- 
'gya olwabambowa. Pedaya muta- 
bani wa Palosi ye yamu'dirira 
26 (okudābiriza). [Era Abanesinimu 
v bābānga mu Oferi okutūka ku 
kifo ekyolekera omulyango ogwa- 
ma'zi ebuvanjnba nekigo ekyazi- 
27 mbibwako.) Abatekoa be bāmu- 
'dirira okudabiriza ekituli ekirala 
ekyolekera ekigo ekinene ekyazi- 
mbibwako nokutūka ku bugwe We- 
28 yoferi. Engulu 7 womulyāngo o- 
gwembalasi bakabona webādābiri- 
za, buli muntu okwolekera enyu- 
29 mbaye ye. Zaloki mntabani wa 
I meri ye yaba'dirira okndabiriza, 
okwolekera enyumbaye ye. Ne Se- 
maya mutabani wa Sekaniya omu- 
'gazi “womulyango ogwebnvanjuba 

30 ye yamu'dirira okudābiriza. Ka- 
naniya mutabani wa Seremiya ne 
Kanuni omwana owomukīga owa 
Zalafu be bimu'dirira okudabiriza 
ekituli ekirala. Mesu'lamu muta- 
bani wa Berekiya ye yamu'dirira 
okudabiriza okwolekera ekisenge- 
31 kye. Malukiya omu kn bawesi ba 
zibu ye yamu'dirira okndabiriza 
okntusa ku nyumba Evabanesinimu 


neyabasubuzi okwolekera omulya- 
ngo gwa Ka'mifukadi nokutūsa 


Kasabiya omukulu we- ; 32 awalinyirwa ku nsonda. Era wa- 


kati wawalinyirwa ku nsonda b no- 
mulyango ogwendiga abawesi ba 
zabu nabasubuzi webādābiriza. 


Naye 4 olwatuka Sanubalati bwe- 
yawulira nga tuzimba bugwe, na- 
sunguwala nabako ekirui kingi na- 
2 dulira Abayudaya. Nayogerera mu 
maso ga bagandabe ne'gye Lyesa- 
maliya nagamba nti Abayudaya ba- 
no abanafu bakola ki? bagala okwe- 
komera? bagala okuwayo sadaka ? 
bagala okumalira ku lunaku lumu ? 
bagalaokuzūkiza amainja okuga'gya 
mu bifunvu ebyebisasiro, kubanga 


3 goke'dwa ? Awos Tobiya Omwamo- |” 


ni yali nayenayogera nti Nekyo kye- 
bazimba ” ekibe bwekinalinyayo ki- 


nasula bugwe wabwe owamainja. | 14 


4 c Wulira, ai Katonda wa'fe; kuba- 
nga tunyome'dwa : era “’zaekivume 


kyabwe ku mutwe gwabwe bo, oba- | 12 


gabule okunyagibwa munsi eyobu- 

5 sibe: €'s0 tobi'ka ku butali butū- 
kirivu bwabwe, nekibi kyabwe ki- 
reme okusangulibwa mu masogo: 
kubanga bakusunguwazi'za mu ma- 

6 so gabazimbi. Awo netuzimba bu- 
gwe ; bugwe yena naga'tibwa wamu 
okutūsa weyenkana (obugulumivu): 
kubanga abantu ba'sayo omwoyo 
eri omulimu. 

7 Nayeolwatuka Sanubalati ne To- 
biya J Nabawalabu Nabamoni Na- 


basndodi bwebawulira ngomnlimu ''” 


ogwokudābiriza bugwe Weyerusa- 
lemi gugenda gweyongera, era nge- 
bituli bitanu'de okuzibibwa, kale 

8 nebasunguwala nyo; nebekobana 
bona wamu oku'ja okulwana Neye- 

9 rusalemi nokukisasamaza. Naye 
netusaba okusaba kwa'fe eri Ka. 
tonda wa'fe netu'sawo abakumi eri 
10 bo emisana nekiro kulwabwe, Yu- 
da nayogera nti Amanyi gabo abe- 
tika emigugu gawe'dewo, era wali- 
wo ebisasiro bingi ; nokuinza netu- 

11 tainza kuzimba bugwe. Abalabe 
ba'fe nebogera nti Tebalimanya 's6 
tebaliraba, okutisa lwetnliingira 
mubo wakati, netuba ta, netuleke- 
19 sayo omulimu. Awo olwatuka Aba- 
yudaya ababalirana bweba'ja, ne- 
tugamba emirundi kumi nga bai- 

ma mu bifo byona nti Kibagwanira 
13 okn'da gyetuli. Kyenava nzi sawo 
abantu mu njui eza wansi ezomu- 
'banga eryali enyuma wa bugwe, 
mu mpūngn, kyenava nzi'sawo aba- 
ntu ng'enda zabwe bwezali nga ba- 
lina ebitala byabwe namafumu gi- 
14 bwe nemitego gyibwe. Nentunula 
nengolokoka neng'amba abakingu 
nabakuln nabantu abalala nti Te- 
mubatya: mu'jukire Mukama omu- 








4. 15—6. 17. 


kulu oweutisa, mulwanirire baga ' 
nda ba'mwe ne batabani ba'mwe | 
ne bawala ba'mwe, bakazi ba mwe 
15 nen ba za mwe. Awo olwatuka 
a ba'fe bwebawulira nga ki- 
manyi 'dwa gyetuli, era nga Katonda 
a'se okutesa kwabwe, netulyoka tu- 
'da 'fena ku bugwe, buli muntu ku 
16 mulimugwe. Awo olwatuka okuva 
mu biro ebyo nokweyongerayo eki- 
tundu kyaba du bange nebakolanga , 
omulimu ogwo nekitundu nebakwa- 
tanga amafumu nengabo nemitego 
nebizibawo ebyebyuma; abakulu 
nebabinga enyuma wenyumba yo- 
17 na eya Yuda. Abo abazimbanga 
bugwe nabo abetikanga emigugu 
nebebinikanga, buli muntu ngakola 
omulimu nomukonogwe gumu, no- 
gwokubiri nga guku'te ekyokulwa- 
18 nyisakye; nabazimbi, buli muntu 
ekitalakye nga kisibidwa mu ki- 
watokye nāzimbānga bwatyo. No- 
yo eyafuwanga ekondere naberanga 
19 nange. Neng'amba abakūngu na- 
bakulu nabantu abalala nti Omuli- 
mu munene e magar, na'fe twesu'de 
amabanga ku bugwe, omu ngamuli 
20 wala mu'ne: mu buli kifo gyemu- 
nawuliriranga e'dobozi lyekondere, 
mutu'dukiririranga eyo ; 4 Katonda 
21 wa'fe yanatulwaniriranga. Awo 
netukolanga omulimu: ekitiundu 
kyabwe nebakwatanga amafumu o- 
bu'de webwakereranga nemunye- 
22 nye Iwezalabikanga. Era mu biro 
ebyo neng'amba bwentyo abantu 
nti Buli muntu nomu'duwe asule- 
nga mu Yerusalemi baberenga ba- 
kumi gyetuli ekiro, era bakolenga 
23 omulimu emisana. Awo netutaya- 
mbulanga byambalo bya'fe 'nze ne- 
wakuba'de baganda binge newaku- 
ba'de aba'du bange newakuba'de 
abasaja abambowa abangoberera- 
nga, nomu ku' fe, buli muntu (ya- 
gendanga) emu'ga ngaku'te ekyo- 
kalwänyisakye. 





eag 14 


5 Awo newabawo olukayano olunene 
olwabantu ne bakazi babwe eri 
2 a baganda bibwe Abayudaya. Ku- 
banga waliwo abayogera nti 'Fe, ba- 
tabani ba'fe ne baw ala ba'fe, "tuli 
bangi: tufune eng'ano tulyenga tu- 
3 be abalamu. Era newabawo abi- 
yogera nti Tusingawo enimiro za'fe 
nensuku za'fe ezemizabibu nenyu- 
mba za'fe : tufunenga eng'ano olwe- 
4 njala. Era newabawo abiyogera 
° nti Twewola efeza  eyomusolo gwa 
33. kabaka nga tusinzewo enimiro za'fe 
5 nensuku za'fe ezemizabibu. Naye 
kakano omubiri gwa'fe guli ngomu- 
biri gwa baganda ba'fe, abana ba'fe 
bali ngabana babwe: era, laba, ba- 
tabani ba'fe ne cbawala ba'fe tuba- 
leta mu bu'du okuba aba'du, era 


Jan 
wa? 


KWA. 


NEKEMIYA. 


abamu ku hawali ba'fe bamaze o- 
kuletebwa mu bu'du: 'so tetuliko 

k etunakola; kubanga enimiro za- 
'fe nensuku 28'fe ezemizabibu ziri- 

6 naabalala. Awo nensunguwala nyo 
bwenawulira olukayano Iwabwe ne- 

7 bigambo bino. Awo nendyoka nte- 
sa 'nze'ka nenyomba nabakiingu 
nabakulu nembagamba nti 4 Muwe- 
sa amagoba, buli muntu muganda- | 2 
we. Nembakung'anyiza okukung'a- 

8 na okunene. Nembagamba nti 'Fe 
nga bwetwainza “twanunula baga- 
nda ba'fe Abay udaya abatundibwa 
mu ba'na'gwanga; namwe mwa- 
gala nokutunda baganda ba'mwe, 
na'fe twandibaguze? Awo nebasi- 

9 rika nebatalaba kigambo. Era ne- 
njogera nti Ekigambo kyemukola 

si kirūngi: . temwanditambuli' de 
Jmu kutya Katonda wa'fe, volwo- 
kuvama koa ba'na'gwanga abalabe 
10 ba'fe? Era nange bwentyo baganda 
bange naba'du bange mbawola eleza 
neng'ano olwamagoba. Mbegairi'de, 
11 tuleke amagoba ago. Mbegairi'de, 
muba'dize lero enimiro zabwe ne- 
nsuku zibwe ezemizabibn nezemi- 
zeituni nenyumba zabwe, era neki- 
tundu ekyekikumi ekya feza nekye. 
ng'ano nomwenge namafuta bye- 
12 mubaw esa. Awo nebogera nti Tu- 
nibi'za, '’sõō tetulibasalira kintu; 
bwetutyo bwetunakola nga bwoyo- 
gera. Awo nempita bakabona ' ne- 
mbalaiza nga banākola nga bweba- 
13 subizi'za. Era nenkunkumnla 4 o- 
lugoye olwomukifuba kyange nenjo- 
gera nti Katonda akunkumulire 
bwatyo mu nyumbaye ne mu muli- 
mugwe buli muntu atatukiriza ku- 
subiza kuno; bwatyo bwabakunku- 
mulwa namalwamu. Ekibina kyona 
nebogera nti ! Amina, nebatendere- 
za Mukama. Abantu nebakola ngo- 

14 kusubiza kuno bwekwali. Era oku- 
va mu biro Iwenatekebwawo okuba 
omukulu wabwe munsi ya Yuda, 
okuva ku ” mwaka ogwamakumi 
abiri okutuka ku ? mwaka ogwama- 
kumi asatu mwebiri ogwa Alutagi- | 6 
zerugizi kabaka, gye myaka ekumi 
nebiri, 'nze ne baganda bange “ te- 
15 tulyanga ku 'mere eyomukulu. Na- 
e abakuln abe'da abānsoka baso- 
Jazinga abantn byebalyanga neba- 
basaliranga e'mere nomwenge obn- 
ta'sako sekeri eza feza amakumi 

ana; wewawo, naba'du babwe bä- 
fugānga abantu: naye ‘nze si bwe- 
16 nakolanga olwokutya Katonda. We- 
wawo, era nanyikirānga okukola 
omulimu ogwa bugwe ono, ’sō te- 
twagula nsi yona: naba'du bange 
bona nebakung'anira eyo eri omu- 
17 limu. Era ku Bayudaya nabakulu, 
abasaja kikumi mwatāno babanga 
ku meza pa SENA DA A ORURE AOA A ETA AO mera yange OTA nan obnta' sako abo aba- 





d g 2. 


i Eser 20. 


è Bik.18.6. 


INek. 8.6. 


= Nek. 9. 
n Nek. 13. 














° lu. 18. 
2 Bas. 3. 8, 


404 





P 1 Basek. 
4. 22 


r 2 Basek. 


mM. 3. 
Nek. 13. 
14, 22, 31. 


“4 Nek. 2 
10. 


b Nek.3.3. 


m 


u. 
d Nek. 2. 
19. 


NEKEMIYA. 


'ja gyetuli nga bava mu ba'na'gwa- 

18 nga abatwetolo'de. Era Pebyafu- 
mbibwanga ebyolunaku olumu nte 
emu nendiga enonde mukäga ; era 
enkoko zanfumbirwanga, nomulii- 
ndi gumu buli naku kumi omwenge 
ogwengeri zona : era naye newaku- 
ba'de nga byali bwebityo sabasalira 
'mere ya mukulu, kubanga obu'du 

19 bwabazitowerera abantu bano. Ai 
Katonda wange, "'jukira gyendi 
olwobuliingi byona byenkole'de a- 
bantu bano. 


Awo olwatuka bwebābūlira 4 Sa- 
nubalati ne Tobiya ne Gesemu O- 
mwalabu nabalabe ba'fe abalala nga 
nzimbye bugwe, era nga tewakyali 
kituli ekisiga'de omwo; v eme 
kuba'de nga nali nga sinasimba nzi- 
'gi mu miryango ne mu biro ebyo ;] 
2awo Sanubalati ne Gesemu neba- 
ntumira nga bogera nti 'Jangu tula- 
baganire mu kalo (akamu) akomu- 
lusenyi lwa Ono. Naye nga balo- 
3 woza okunkola obubi. Nembatu- 
mira ababaka nga njogera nti Nkola 
omulimu omunene nokuinza nesii- 
nza kuserengeta: omulimu gwandi- 
reke'dwayo ki, 'nze nga nguvu'deko 
4 nenserengeta gyemuli? Nebantu- 
“mira bwebatyo emirūndi ena; ne- 
5 mba'damu bwentyo. Awo Sanuba- 
lati nantumira omu'duwe bwatyo 
omulūndi ogwokutāno ngalina eba- 
luwa etezingi dwa mu mukonogwe ; 
6 omwawandikibwa nti Mu mawänga 
mulimu ebigambo era “ Gasimu a- 
kyogera nga 'gwe Nabayudaya mwa- 
gala dokujêma; L ozimba bu- 
we: era oyagala okuba kabaka wä- 
we, ebigambo ebyo bwebyogera 
7 bwebityo. Era ota'dewo ne bana- 
'bi abokubūlira ebigambobyo Eye- 
rusalemi nga bogera nti Mu Yuda 
mulimu kabaka: kale 'no kabaka 
alibulirwa ngebigambo ebyo bwe- 
biri. Kale 'no 'jangn tutese 'fembi. 
8 Awo ne'mutumira nga njogera nti 
Tewakolebwanga bigambo nga bwo- 
yogera, naye obigunze mu mutima- 
9 gwo'gwe. Kubanga bona banditu- 
tisi'za nga bogera nti Emikono gya- 
bwe girifiika minafu okuva ku mu- 
limu guleme okukolebwa. Nave ka- 
kano, (ai Katonda,) nyweza gwe e- 
mikono gyange. 

10 Awo nenyingira mu nyumba ya 
Semaya mutabani wa Deraya mu- 
tabani wa Meketaberi eyasibibwa ; 
nayogera nti Tulabaganire mu nyu- 
mba ya Katonda munda weyekalu, 
era tu'galewo enzi'gi zeyekalu : ku- 
banga bana ja okuku' ta; wewawo, 
mu kiro mwebana'jira okuku'ta. 

11 Nenjogera nti Omusaja eyenkana 
awo nga 'nze yandi duse? era ani 
eyenkana nga 'nze eyandiingi'de 


mu yekaln okuwonya obulamubwe? 

12 siingiremu. Nentegera, era, laba, 
Katonda teyamutuma : naye yanda- 
gulako obuna'bi buno: era Tobiya 
ne Sanubalati bali bamuguliri'de. 

13 Kyeyava agulirirwa ntye nenkola 
bwentyo nenyonona, era babeko 
kwebana'gya ensonga eyebigambo 

14 ebibi, banvume. Ai e Katonda wa- 
nge, 'jukira Tobiya ne Sanubalati 
ngebikolwa byabwe ebyo bwebyali, 
era ne na'bi omukazi Noadiya, ne 
bana'bi abalala abandintisi'za. 

15 Bwekityo bugwe na'gwa okukola 
ku (lunaku) olwamakumi abiri mu 
tano (olwomwezi) Eruli, mu naku 

16 amakumi atano mu biri. Awo olwa- 
tuka / abalabe ba'fe bona bwebawu- 
lira (bwebatyo), ba'na'gwanga bona 
abatwetolo'de nebatya nebagwera- 
mu dala omwoyo mu maso gabwe 
bo: kubanga 9 bālaba ngomulimu 
guno gwakolebwa Katonda wa'fe. 

17 Era mu naku ezo abakūngu ba Yu- 
da nebawereza Tobiya ebaluwa nyi- 
ngi, (ebaluwa) za Tobiya nezi'ja 

18 gyebali. Kubanga mu Yuda mwa- 
limn bangi abamulairira kubanga 

ali muko'domi wa Sekaniya mnta- 
ni wa Ala; ne mntabaniwe Ye- 
kokanani yali awasi'za muwala wa 
1 Mesu'lamu mutabani wa Berekiya. 

19 Era nebogera ku bikolwabye ebirū- 
ngi mu maso gange, nebamubulira 
ebigambo byange. Tobiya nawere- 
za ebaluwa okuntisa. 


7 Awo olwātuka bugwe bweya'gwa 
okuzimba, era nga 'maze 4 okusi- 
mba enzi'gi, naba'gazi nabaimbi 
2 Nabalevi nga balonde'dwa, awo mu- 
ganda wange b Kanani ne Kananiya 
omukulu wekigo nembakwasa Ye- 
rusalemi: kubanga yali musaja 
mwesigwa, era yatyanga Katonda 
8 okusinga bangi. Nembagamba nti 
Enzi'gi Zeyerusalemi tezi'galwa- 
ngawo ngomusana tegunakangalu- 
kuka; era bwebaimirira (nga bakū- 
ma) ba'galêngawo enzi gi, era mu- 
zinywezenga nebisiba : era mu'se- 
ngawo abakimi kwabo abali mu 
Yerusalemi, buli muntn mu luwa- 
lolwe, era buli muntu ngayolekera 
4 enyumbaye. Era ekibuga kyali ki- 
gazi era kinene: naye abantu abali 
omwo bāli batono, nenyumba nga 
5 tezizimbi'dwa. Katonda wange nā- 
kiteka mu mutima gwange okuku- 
ng'anya abakungu nabakulu naba- 
ntu babalibwe ngokuzalibwa kw2- 
bwe bwekwali. Nendaba ekitabo 
ekyokuzalibwa kwabo c abāsoka o- 
kwāmbuka, nendaba, nga kiwandi- 
6 ki'dwamu nti 4 Bano be bana besa- 
za abayambuka okuva mn bunyage 
bwabo abatwalibwa, Nebukadune- 
'za kabaka Webabuloni beyatwala, | 


5. 18—7. 6. 


“ Nek. 13 
D. 


Nek. 2 
10; 41, 7. 


s Zah 134. 
2 


í Ezer. 4 
16. 


Nek 61. 


è Nek 1.1. 


e Erer. 1. 
11. 


d Err.2 
1-70. 


NEKEMIYA. 


era aba'dayo Eyerusalemi ne Yuda, 
buli muntu mu kibuga kyewabwe ; 

7 aba'ja ne Zeru'baberi, Yesuwa, Ne- 
kemiya, Azaliya, Laamiya, Naka- 
mani, Moludekai, Birusani, Misu- 
peresi, Biguvai, Nekumu, Baana. 
Omuwendo gwabasaja abokubantu 

8 ba Isiraeri: abana ba Palosi, enku- 
mi biri mu kikumi munsanvu mu 

9 babiri. Abana ba Sefatiya, ebiku- 
10 mi bisatu munsanvu mubabiri. A- 
bana ba Ala, lukāga mwatano mu 
11 babiri. Abāna ba Pakasumoabu, o- 
wokubana ba Yesuwa ne Yoabu, 
enkumi biri mu lunana mu kumi 
12 mu munana. Abana ba Eramu, lu- 
kumi mwebikumi bibiri mwatano 
13 mu bana. Abana ba Za'tu, lunana 
14 mwana mu batino. Abana ba Za- 
15 'kai, lusānvu munkaga. Abana ba 
Bi'nui, lukaga mwana mu munana. 
16 Abana ba Bebai, lukaga mwabiri 
17 mu munana. Abana ba Azugadi, 
enkumi biri mwebikumi bisatu 
18 mwabiri mu babiri. Abana ba Ado- 
nikamu, lukaga munkaga mu musa- 

19 nvu. Abana ba Biguvai, enkumi 
20 biri munkaga mu musanvu. Abā- 
. na ba Adini, lukaga mwatano mu 
21 batano. Abana ba Ateri, owa Ke- 
22 zekiya, kyenda mu muvana. A- 
bana Kasumu, ebikumi bisatu 
23 mwabiri mu munāna. Abana ba 
Bezai, ebikumi bisatu mwabiri mu 

24 bana. Abana ba Kalifu, kikumi 
25 mu kumi mu babiri. Abana ba 
26 Gibeoni, kyenda mu batino. Aba- 
saja Abebesirekemu ne Netofa, ki- 

27 kumi mu kinana mu munana, A- 
basaja Abeyanasosi, kikumi mwa- 
28 biri mu munana. Abasaja Abebe- 
suazumavesi, amakumi ana mu ba- 

29 biri. Abasaja Abekiriasuyealimu, 
Kefira, ne Beerosi, lusanvu mwana 

30 mu basatu. Abasaja Aberama ne 
31 Geba, lukāga mwabiri mwomu. A- 
basaja Abemikumasi, kikumi mwa- 

32 biri mu babiri. Abasaja Abebeseri 
ne Ai, kikumi mwabiri mu basatu. 

33 Abasaja Abenebo ekyokubiri, ama- 
34 kumi atano mu babiri. Abāna ba 
Eramu owokubiri, lukumi mwebi- 
35 kumi bibiri mwatāno mu bana. A- 
bana ba Kalimu, ebikumi bisatu 

36 mwabiri. Abāna ba Yeriko, ebiku- 
37 mi bisatu mwana mu batāno. Abā- 
na ba Lodi, Kadidi, ne Ono, lusa- 

38 nvu mwabiri mwomu. Abāna ba 
Senaa, enkumi satu mu lwenda 

39 mwasatu. Bakabona: abana ba 
Yedaya, owokunyumba ya Yesuwa, 

40 lwenda munsānvu mu basatu. A- 
bana ba I'meri, lukumi mwatano 

41 mu babiri. Abāna ba Pasukuli, 
lukumi mwebikumi bibiri mwana 

42 mu musānvu. Abana ba Kalimu, 
lukumi mu kumi mu musānvu. 

43 Abalevi: abana ba Yesuwa Oweka- 





dumieri, owokubana ba Kodeva, 
44 nsanvu mu bana. Abaimbi: abana 
ba Asafu, kikumi mwana mu mu- 
45 nana. Aba'gazi: abana ba Sa'lu- 
mu, abana ba Ateri, abina ba Ta- 
lumoni, abana ba A'kubu, abana ba 
Katita, abana ba Sobai, kikumi 
46 mwasatu mu munāna. Abanesi- 
nimu: abana ba Zika, abana ba 
47 Kasufa, abana ba Ta'baosi; abina 
ba Kerosi, abana ba Siya, abana 
48 ba Padoni; abana ba Lebana, aba- 
na ba Kagaba, abana ba Salumai; 
49 abana ba Kanani, abana ba Gi'de- 
50 ri, abana ba Gakali; abana ba Lea- 
a, abana ba Lezini, abana ba Ne- 

51 koda; abana ba Ga'zamu, abana ba 
52 U'za, abana ba Pasea: abana ba 
Besai, abana ba Meunimu, abana 
53 ba Nefusesimu; abana ba Bakubu- 
ki, abana ba Kakufa, abana ba Ka- 

54 lukuli; abana ba Bazulisi, abana 
55 ba Mekida, abana ba Kalusa ; aba- 
na ba Balukosi, abana ba Sisera, 
56 abana ba Tema; abana ba Neziya, 
57 abana ba Katifa. Abana baba'du 
ba Sulemani ; abana ba Sotai, aba- 
na ba Soferesi, abana ba Perida ; 
58 abana ba Yaala, abana ba Daluko- 
59 ni, abana ba Gi'deri; abana ba Se- 
fatiya, abana ba Ka'tiri, abana ba 
Pokeresuka'zebaimu, abana ba A- 
60 moni. Abanesinimu bona nabana 
baba'du ba Sulemani bili ebikumi 
61 bisatu mn kyenda mu babiri. Era 
bano be bayambuka okuva Eteru- 
mera, Eterukalusa, Ekerubu, Eya- 
'doni, ne I'meri: naye nebatainza 
kulaga unyumba za bakitābwe ne- 
wakuba'de okuzalibwa kwābwe o- 
69 banga ba Isiraeri: abāna ba Dera- 
A, abana ba Tobiya, abāna ba Ne- 
Loda, lukāga mwana mu babiri. 
63 Ne ku bakabona: abana ba Koba- 
ya, abāna ba Ka'kozi, abāna ba 
Baluzirai, eyawasa omukazi owo- 
kubawala ba Baluzirai Omugirea- 
64 di, nātūmibwa erinya ìyābwe. Abo 
nebanonya okuwandikibwa kwa- 
bwe (mwabo) ababalibwa ngokuzā- 
libwa kwābwe bwekwali, naye ne- 
kutalabika: kyebāva babavola ne- 
65 babagoba mu bwakabona. ¢ Tiru- 
sasa nābagamba baleme okulya ku 
bintu ebitukuvu enyo okutūsa ka- 
bona lwaliimirira alina Ulimu ne 
66 Su'mimu. Ekibina kyona wamu 
kyali obukumi buna mwenkumi bi- 
yi mwebikumi bisatu munkaga, 
67 obuta'sako ba'du babwe nabazana 
babwe, omuwendo gwabwe kasa- 
nyu mwebikumi bisatu mwasatu mu 
musānvu: era balina /abasaja a- 





“Nek. 8. 9. 


baimbi nabakazi abaimbi ebikumi [65 


68 bibiri mwana mu batāno. Emba- 
lāsi zābwe zali Jusanvu mwasatn 
mu mukäga ; enyumbu zābwe ebi- 

69 kumi bibiri mwana mu tāno; e- 










































d Nek. 5. 
13. 





ng'amira (zābwe) ebikumi bina 
mwasatu mu tāno; endogoi (zā- 
bwe) kakāga mu lusanvu mwabiri. 
70 Era abamu ku mitwe (gyenyumba) 
za bakitābwe nebawayo eri omuli- 
mu. Tirusasa nawayo mu grana 
daliki eza zābu lukumi, ebibya a- 
makumi atano, ebyambalo bya ba- 
kabona ebikumi bitāno mwasatu. 
71 Era abamu ku mitwe ¡gyenyumba) 
za bakitābwe nebawayo mu gwani- 
ka eryomulimu daliki eza zābu o- 
bukumi bubiri, ne lateri eza feza 
enkumi biri mwebikumi bibiri. 
72 Nebyo abantu abalala byebawa 
byali daliki eza zābu obukumi bu- 
biri ne lateri eza feza enkumi biri, 
nebyambalo bya bakabona nkāga 
78 mu musānvu. Awo bakabona Na- 
balevi naba'gazi nabaimbi nabamu 
ku bantu Nabanesinimu ne Isi- 
raeri yena nebaberanga mu bibuga 
byabwe. 


Awo 4 omwezi ogwomusanvu bwe- 
gwatika,abana ba Isiraeri nga bali 
mu bibuga byibwe. Awo abantu 
bona nebakung'ana ngomuntu omu 
mu kifo ekigazi ekyayolekera > omu- 
lyango ogwama'zi; nebagamba Eze- 
ra “omuwandisi okuleta ekitabo 
ekyamateka ga Musa Mukama ge- 
2 yalagira Isiraeri. Ezera kabona na- 
leta amateka mu maso gekibina, 
abasaja era nabakazi ne bona abai- 
nza okuwulira nokutegera, ku luna- 
ku olwoluberyeberye olwomwezi o- 
8 gwomusānvu. Awo nasoma omwo 
mu maso gekifo ekigazi ekyayole- 
kera omulyango ogwama'zi, okuva 
enkya mu makya okutiisa etuntu, 
abasaja nabakazi nga webali, nabo 
abiinza okutegera; abantu bona 
nebatega amatu okuwulira ekitabo 
4 ekyamateka. Ezera omuwandisi 
naimirira ku kituti ekyemiti kye- 
bali bakole'de omulimu ogwo; no- 
kumulirana newaimirira Ma'tisiya 
ne Sema ne Anaya ne Uliya ne Ki- 
rukiya ne Maaseya ku mukonogwe 
ogwadyo; ne mu mukonogwe ogwa 
kono Pedaya ne Misaeri ne Malu- 
kiya ne Kasumu ne Kasuba'dana, 
5 Zekaliya (ne) Mesu'lamu. Awo E- 
zera nayanjululiza ekitabo mu maso 
gabantu bona; (kubanga yali wa- 
'gulu wabantn bona ;) kale bweya- 
kyanjuluza, abantu bona nebaimiri- 
6 ra: Ezera neyebaza Mukama Kato- 
nda omukulu. Abantu bona neba- 
'damu nti dAmina, Amina, nga bai- 
musa emikono pyabwe: nebakuta- 
ma emitwe gyabwe nebasinza Mu- 
kama nga bavūnanıye amaso gabwe 

7 wansi. Era Yesuwa ne Bani ne 
Serebiya ne Yamini ne A'kubu ne 
Sa'besai ne Kodiya ne Maaseya ne 
Kerita ne Azaliya ne Yozabadi ne 


Kanani ne Peraya Nabalevi “neba- 
tegeza abantu amateka: abantu 
8 inebaimirira) mu kifo kyabwe. Ne- 
basoma mu kitabo mu mateka ga 
Katonda okuwulikika; nebaleta a- 
makulu nokutegera nebategera e- 
9 byasomebwa. Awo Nekemiya /Ti- 
yusasa ne Ezera kabona omuwandisi 
Nabalevi abäigirizānga abantu ne- 
bagamba abantu bona nti Olanaku 
Juno lutukuvu eri Mukama Kato- 
nda wa mwe; temunakuwala 'sõ te- 
mukaba maziga. Kubanga abantu 
bona nebakaba amaziga bwebawu- 

10 lira ebigambo ebyomumateka. Awo 
nabagamba nti Mwegendere, mulye 
amasavu,munyweebiwomerevu,mu- 
wereze oyo emigabo atategeke'dwa 
kintu: kubanga olunaku luno lutu- 
kuvu eri Mukama wa'fe : 'so temu- 
nakuwala ; kubanga esanyu lya Mu- 

11 kama ge manyi gamwe. AwoAba- 
levi nebasirisa abantu bona nga 
bogera nti Musirike, kubanga olu- 
naku luno lutukuvu; 'so temu- 

12 nakuwala. Awo abantu bona ne- 
begendera okulya nokunywa noku- 
wereza emigabo nokusanyuka esa- 
nyu lingi, kubanga 9 batege'de ebi- 
gambo ebibabiili'dwa. 

13 Awo ku lunaku olwokubiri newa- 
kung'ana emitwe (gyenyumba) za 
bakitabwe ezabantu bona, bakabona 
Nabalevi, awali Ezera omuwandisi, 
okutega amatu eri ebigambo ebya- 

14 mateka. Nebalaba ebyawandiki- 
bwa mu mateka Mukama bweyala- 
girira mu Musa, abina ba Isiraeri 
basulenga mu insisira mu mbaga 


k ikenga balangirênga mu bi- 
buga byabwe byona ne ¿mu Yeru- 
salemi nti Mufulume ku lusozi, mu- 
kime amatabi gemizeituni, namata- 
bi agemizeituni egyomunsiko, na- 
matabi gemikadasi, namatabi ge- 
nkindu, namatabi gemiti emiziivu, 
okukola ensisira nga bwekyawandi- 
16 kibwa. Awo abantu nebafuluma 
nebagaleta nebekolera ensisira, buli 
muntu ” wa'gulu ku nyumbaye ne 
mumpya zābwe ne mumpya zenyu- 
mba ya Katonda ne mu kifo eki- 
gazi ” ekyokumulyāngo ogwama'zi 
ne mu kifo ekigari ° ekyokumulya- 
17 ngo gwa Efulaimu. Awo ekibina 
kyona ekyabo abali bakomyewo o- 
kuva mu bunyage nebakola ensisi- 
ra nebasula mu nsisira: kubanga 
okuva inu naku za Yesuwa muts- 
bani wa Nuni okutiisa ku lunaku 
luli abana ba Isiraeri 7 tebakolanga 
bwebatyo. Newabawo esanyu lingi 
18 nyo. Era buli lunaku ngasokera 
ku lunaku olwoluberyeberye nāma- 
lira ku lunaku olwenkomerero ” nā- 
somanga mu kitabo ekyamatêka ga 
Katonda. Nebakwatiraembaga ena- 


15 abi ar aan ogwomusanvu: era YA 


NEKEMIYA. '7. 70—8. 18. | 


4 Ryon 


f Erer. 2 
63. 


Nek. 7 65, 
WIA L 


#nyi.7.4.8. 


i Lev. 8. 
e. 
16. 13. 


b lev Bi 
Madola 


P Bai 









9. 1-26. 


NEKEMIYA. 





# Nek.8.7. 





t#Kur.9.18 


ku musinvu; ne ku lunaku olwo- 
munana newabawo olkukung'ana o- 
kutukuvu, ngekiragiro bwekiri. 
yaeri bali bakung'anye nga basiba 
era nga bamba'de Vebibukutu era 
2 nga “basabye e'taka. Awo deza'de 
lya Isiraeri nebeyawula mu ba'na- 
'gwanga bona, nebaimirira nebatu- 
la ebibi byabwe nobutali butūkiri- 
3 vu bwa bajaja bibwe. “Nebaimi- 
rira mu kifo kyābwe /nebasoma 
mu kitabo ekyamateka ga Mukama 
Katonda wabwe nebamala ekitūndu 
kyolunaku ekyokuna; nekitindu 
ekyokuna (ekirala) nebatula, neba- 
sinza Mukama tonda wabwe. 
4 Awo newaimirira ku madala Gaba- 
levi 9 Yesuwa ne Bani ne Kadumie- 
ri ne Sebaniya ne Bu'ni ne Serebi- 
ya ne Bani ne Kenani, nebakäbira 
Mnkama Katonda wabwe ne'dobo- 
5 zi 'dene. Awo Abalevi, Yesuwa ne 
Kadumieri ne Bani ne Kasabuneya 
ue Serebiya ne Kodiya ne Sebaniya 
ne Pesakiya nebogera nti Muimiri- 
re mwebaze Mukama Katonda wa- 
'mwe okuva emirembe gyona noku- 
tusa emirembe gyona: era erinya- 
Iyo eryekitibwa lyebazibwe erigu- 
lumizibwa okusinga okwebaza kwo- 
6 na nokutendereza. ''Gwe Mukama, 
"gwe weka; 'gwe wakola e'gulu 
k e'gulu erya wa gulu, ne'gye lyalyo 
Iyona, ensi nebintu byona ebiri 
okwo, enyanja ne byona ebiri o- 
mwo, era 'gwobikuma byona; ne- 
7 'gye eryomu'gulu likusinza. 'Gwe 
Mukama Katonda ye nyini, eyalo- 
nda 'Ibulamu nomu'gya mu Uli 
Eyabakaludaya, nomuwa erinya 
8 m Ibulaimu; nolaba omutimagwe 
nga “ mwesigwa inu masogo, ° nola- 
gana naye endagāno okuwa ensi 
r Eyom ni Nomukiti Nomwa- 
moli Nomuperizi Nomuyebusi No- 
mugirugasi, okugiwa eza'derye, era 
r otūkiri'za ebigambobyo; kubanga 
9 'gwe mutūkirivu. Era # walaba o- 
kubonabona kwa bajaja ba'fe mu 
Misiri nowulira okukaba kwabwe 
10 ku 'tale Lyenyanja Emyufu; nola- 
obubonero nebyamagero ku Fa- 
o naba'dube bona nabantu bona 


Awo ku lunaku olwabiri munya 
a olwomwezi guno abana ba Isi- 


abomunsiye; kubanga wamanya 
nga babakola ebyamalala ; t newe- 
funira erinya uga bwekiri lero. 
ASA 11 Era * wayawulamu nyanja mu ma- 


LI 






"Kur, 13, 
2, 22 


so gibwe nokuita nebaita wakati 
mu nyanja ku lukalu; nabo ababa- 
goberera nobakasuka mu buziba 
nge'jinja bwerikasukibwa mu mazi 
agamanyi. Era nate v nobalung'a- 
mya ngoima mu mpagi eyekire e- 
misanna ; era ngoima mu mpagi eyo- 
muliro ekiro, okubamulisiza mu 


12 





13 'kubo lyebaba baitamu. Era y wa- 
'ka ku lusozi Sinai, uoyogera nabo 
ngouna mu 'gulu nobawa emisango 
egyensonga namateka agamazima, 
ebyakutirwa ebirungi nebiragiro : 

14 nobamanyisa #sabitiyo entukuvu, 
nobalagira ebiragiro namateka ne 
tawuleti mu mukono gwa Musa o- 

15 mu'duwo 4 nobawanga e'mere eya- 
va mu 'gulu olwenjala yabwe, bno- 


ba'gyira aina'zi mu lwazi olwenyo- 


nta yabwe, nobalagira ¢baingire o- | 6. 


kulya ensi gyewaimusiza omukono- 

16 gwo okubawa. Naye bo ne bajaja 
'fe nebakola ebyamalala, nebaka- 
kanyaza ensingo yabwe, nebatawu- 
17 lira biragirobyo, nebagina okugo- 
uda 'so d teba'jukira bya magero- 
byo byewakola mubo; naye neba- 
kakanyaza ensingo yabwe, “neba- 
'sawo omwami nga bajemye oku- 
'dayo mu budu bwābwe: naye 
'gwe Katonda eyetesetese okuso- 


nyiwa, /owekisa era a'ju'de okusi- 4 


sira, alwiwo okusunguwala, era 
akwatirwa enyo ekisa, notobaleka. 
18 Wewawo, 7 bwebakola enyana ensa- 
nuse, nebogera nti Ono ye Katonda- 
wo eyaku'gya mu Misiri, era nga 
19 bakoze ebinyiza enyo; naye 'gwe 
olwokusasirakwo okutali kumu no- 
tobaleka mu 'diingu: empagi eye- 
kire teyabavāngako emisana okuba- 
lung'amiza mu 'kubo; newakuba- 
'de empagi eyomuliro ekiro okuba- 
inulisiza nokubalaga e'kubo lyeba- 
20 ba baitamu. Era wawa $omwoyo- 
gwo omuliingi okubaigiriza, 'so te- 
waba'manga manuyo mu kamwa 
kabwe, nobawa ama'zi olwenyonta 
21 yabwe. Wewawo, wabalisiza £e- 
myaka amakumi ana mu 'diingu, 
nebatabulwanga kintu; !ebyamba- 


“lo byibwe tebyaka'diwānga nebi- |? 


22 gere byabwe tebyazimbanga. Era 
wabawa obwakabaka namawānga 
gewagaba ngemigabo gyabwe bwe- 
gyali : kale nebalya ensi ya ” Siko- 
ni ensi ya kabaka # Weke 'uboni, 


nensi ya ° Ogi kabaka Webasani. , ; 


23 Era nabiina bābwe wabaza Pnge- 
munyenye ezomu'gulu, nobaingiza 
munsi gyewagambako bajaja ba- 

24 bwe nga baligiingira okugirya. Ka- 
le abina nebaingira nebalya ensi, 
nowangula abali munsi mu maso 
gabwe, Abakanani, nobawayo mu 
mikono gyabwe, ne bakabaka ba- 
bwe namawanga agomunsi, baba- 

25 kole nga bwebayagala. Nebamenya 
ebibuga ebyaliko enkomera, ” ne- 
nsi engimu, nebalya 2 enyumba eza- 
'jula ebirungi byona, ebidiba ebya- 
ba'jibwa, ensuku ezemizabibu, ne- 
zemizeituni, nemiti egibala ebibala 
mingi nyo: awo nebalya neba'kuta, 
nebageja nebasanyukiranga obulu- 

26 ngibwo obungi. Era naye nebata- 





"Kur. 290. 
-ll 


? Kubal. 
13. 7. 
s Ma. 6.11. 









> Balam. 
2.14; 3.8,9. 


# Balam. 
3.11,12, 30; 
4.1; 5.31; 
6.1. 


” Lev.18.5. 


a Ezer.9.7. 


b Yer.427. 
“lu. 17. 


d Ma. 7.9. 


€ 2 Basek. 
17. 8. 


1 Erer. 9. 
18. 


I Ezer.9.9. 


NEKEMIYA. 


gondanga nebakujemeranga ' neba- 
sulanga amatekago enyuma wama- 
bega gabwe, “ neba'tanga bana'bibo 
ababanga abajulirwa eri bo okuba- 
kyusa nate gyoli, nebakolānga ebi- 
27 nyiza enyo. w Kyewava obagabu- 
langa mu mukono gwabalabe ba- 
bwe abāberalikirizānga: kale mu 
kisera mwebālabira enaku bwebā- 
kukabiranga, nobawuliranga ngoi- 
ma mu 'gulu; era ngokusasirakwo 
okutali kumu bwekwali nobawanga 
abalokozi ababalokolinga mu mu- 
28 kono gwabalabe bibwe. Naye bwe- 
bamalanga okuwu'mula, y nebeyo- 
ngeranga okukola obubi mu maso- 
go: kyewava obalekanga mu mu- 
kono gwabalabe babwe nokufuga 
nebabafuga: naye bwebakomanga- 
wo nebakukabira, nowulira, ngoi- 
ma mu 'gulu ; nobawonyanga emi- 
rūndi mingi ngokusasirakwo bwe- 
29 kwali; nobanga mujulirwa eri bo 
olyoke obakomyëngawo eri amate- 
kago: naye nebakolanga ebyama- 
lala nebatawuliranga matekago, na- 
ye nebasobyanga emisingogyo ?(e- 
gyo omuntu bwagikola, anabanga 
mulamu mugyo,) neba'gyangawo 
ekibegabega, nebakakanyazānga e- 
nsingo yabwe, nebatayagalanga ku- 
30 wulira. Naye nobagumikiririzanga 
emyaka mingi, nobanga mujulirwa 
eri bo nomwoyogwo mu bana'bibo: 
naye nebatayagalanga kutega oku- 
tu: akyewava obagabulanga mu 
mukono gwamawänga agomunsi. 
31 Naye olwokusāsirakwo okutali ku- 
mu > notobamalirangawo dala, 'sō 
tewabalekanga; kubanga 'gwe c Ka- 
tonda wa kisa era owokusāsirą. 
32 Kale 'no, Katonda wa'fe, Katonda 
omukulu, owamanyi, owentisa, d a- 
kwata endagāno nokusāsira, oku- 
tegana kwona kuleme okufanana 
okutono mu masogo, okwatubanga- 
ko, ku basekabaka ba'fe, ku bakū- 
ngu ba 'fe, ne ku bakabona ba'fe, ne 
ku bana'bi ba'fe, ne ku bajaja ba'fe, 
ne ku bantubo bona, “okuva ku mi- 
rembe gya bakabaka Bebwasuli na 
33 buli kati. Naye /gwe mutukirivu 
mu bika ebyatubangako kubanga 
wakolinga ebyamazima, naye 'fe 
34 twakolinga obubi: 'so ne baseka- 
baka ba'fe nabakungu ba'fe ne ba- 
kabona ba'fe ne bajaja ba'fe teba- 
kwatanga matekago 'so tebāwuli- 
ranga biragirobyo nemisangogyo 
35 byewategeza eri bo. Kubanga te- 
bakuwerezinga mu bwakabaka bwa- 
bwe, ne mu bulungibwo obungi 
bwewabawa, ne muusi enene engi- 
mu gyewawa mu maso gābwe, 's0 
tebakyukanga okuleka ebikolwa 
36 byabwe ebibi. Laba, 9 tuli ba'du 
lero, nensi gyewawa bajaja ba'fe, 
okulyanga ebibala byamu nobulii- 


ngi bwamu, laba, tuli ba'du omwo. 

37 Era ewa amagoba mangi bakabaka 
bewa'sawo okutufuga olwokwonona 
kwa'fe: era balina obuinza ku mi- 
biri gya'fe, nebisibo bya'fe, nga 
bwebasima, na'fe tulabye enaku 

38 nyingi. Era naye ebyo byona ne- 
wakuba'de nga biba'dewo, ' tulaga- 
na endagano eyenkala'kalira, netu- 
giwaodika; abakūngu ba'fe Naba- 
levi ba'fe ne bakabona ba'fe neba- 
gi'sako akabonero. 


1 Era abo aba'sako akabonero be 
bano, Nekemiya 4 Tirusasa, bmu- 
tabani wa Kakaliya, ne Zedekiya; 

2 c Seraya, ne 4 Azaliya ne Yeremiya ; 
3 ne Pasukuli ne Amaliya ne Malu- 


4 kiya; ne Ka'tusi ne Sebaniya ne |z 


5 Ma'luki; ne Kalimu ne Meremosi 
6 ne Obadi a; ne Danieri ne Gi'ne- 
7 soni ne Baluki; ne Mesu'lamu ne 
8 Abiya ne Miyamini; ne Maaziya ne 
Birugai ne Semaya: abo be bali ba- 

9 kabona. Nabalevi: amanya gabwe, 
Yesuwa mutabani wa Azaniya ne 
Bi'nui owokubana ba Kenadadi ne 
10 Kadumieri; ne baganda babwe, Se- 
baniya ne Kodiya ne Kerita ne Pe- 

11 raya ne Kanani; ne Mika ne Lekobu 
12 ne Kasabiya; ne Za'kuli ne Sere- 
13 biya ne Sebaniya; ne Kodiya ne 
14 Bani ne Beninu. Abakulu baba- 
ntu: Palosi ne Pakasumoabu ne 
15 Eramu ne Za'tu ne Bani; ne Bu'ni 
16 ne Azugadi ne Bebai; ne Adoniya 
17 ne Biguvai ne Adini; ne Atera ne 
18 Kezekiya ne A'zuli; ne Kodiya ne 
19 Kasumu ne Bezai; ne Kalifu ne A- 
20 nasosi ne Nobai; ne Magupiyasi ne 
21 Mesu'lamu ne Keziri; ne Meseza- 
22 beri ne Zadaki ne Ya'dua; ne Pe- 
23 ratiya ne Kanani ne Anaya ; ne Ko- 
24 sea ne Kananiya ne Ka'subu; nc 
25 Ka'lokesi ne Piruka ne Sobeki; ne 
Lekumu ne Kasabuna ne Maaseya ; 

26 ne Akiya ne Kanani ne Anani; 
27 ne Ma'luki ne Kalimu ne Baana. 
28 Nabantu abalala bona, ¢ bakabona 
Nabalevi naba 'gazi nabaimbi Naba- 
nesinimu/ nabo bona abeyawula mu 
mawanga agomunsi eri amateka ga 
Katonda, bakazi bābwe, batabani 
bābwe, ne bawala bābwe, buli mu- 
ntu eyalina okumanya nokutegêra ; 

29 nebega'ta ne baganda babwe, aba- 
kungu babwe, 9 nebegwānyiza eki- 
kolimo nekirairo ukutambuliranga 
mu mateka ga Katonda agāwerwa 
mu Musa i omu'du wa Katonda, no- 
kukwatānga nokukolānga ebiragiro 
byona ebya Mukama Mukama wa- 
30 'fe, nemisangogye namatekage; era 
tulemenga okuwa £ bawala ba'fe a- 





mawinga agomunsi, newakuba'de | ia 


okutwālirānga batabani ba'fe bawa- 
31 la babwe: era lamawanga agomunsi 
bwebanaletanga ebintu oba ebyo- 


9. 27—10. 31. 






10. 32—11. 16. 


| kulya brona okutūndira ku lunaku 


olwa sabiti, obutagulaniranga uabo 
ku sabiti newakuba'de ku lunaku 
olutukuvu: era nga tunalekanga 
m omwāka ogwomusanvu, * nokuba- 
32 njanga e'banja lyona. Era netwe- 
tekerawo amateka okwesaliranga 
buli mwaka ekitundu ekyokusatu 
ekya sekeri olwokuwerezānga o- 
kwomunyumba ya Katonda wa'fe; 


“Ler. 31. | 33 0 olwemigiti egyokulaga P” nolweki- 


6 


tNek 111. 
8 Xek. 13. 
iL 


€ Ezer. 10, 
l4 


1 Ler.6.12. 


webwayo ekyobu'ta ekita'gwawo 
nolwekiwebwayo ekyokebwa eki- 
ta'gwawo, ebyokusabiti nebyoku- 
myezi egyakaboneka, f nolwembaga 
egyatekebwawo, nolwebintu ebitu- 
kuvu nolwebiwebwayo olwekibi #0- 
kutangirira Isiraeri, nolwemirimu 
gyona egyomunyumba ya Katonda 
34 wa'fe. !Netukuba obululu, baka- 
bona Nabalevi nabantu, #olweki- 
webwayo ekyenku, okuziretanga 
mu nyumba ya Katonda wa'fe nge- 
nyumba za bakita'fe bwezali mu 


<< bisera ebyalagirwa buli mwika,' 


okwokeranga ku kyoto kya Muka- 
ma Katonda wa'fe Ynga bwekya- 
33 wandikibwa mu mateka: nokule- 
tanga 2 ebibala ebiberyeberye ebye- 
'taka lya'fe, nebiberyeberye ebye- 
bibala byona ebyokumiti cgyengeri 
zona buli mwaka mn nyumba ya 
36 Mukama: era nababeryeberye ku 
batabani ba'fe ne ku bisibo bya' fe 
u nga bwekyawandikibwa mu mate- 
ka, nebiberyeberye kunte za'fe ne 
ku ndiga za'fe okuletanya mu nyu- 
mba ya Katonda wa'fe eri bakabo- 
na abawererezanga mu nyumba ya 
37 Katonda wa'fe: era ònga tan ya 
tānga ebiberyeberye ebyomugoyo 
gwa'fe nebiwebwayo bya'fe ebisitu- 
libwa, nebibala ebyokumiti egye- 
ngeri zona, omwenge namafuta, eri 
bakabona mu bisenge ebyomunyu- 
mba ya Katonda wa'fe; cnebitu- 
ndu ebyekumi ebye'taka lya'fe eri 
Abalevi; kubanga abo, Abalevi, be 
bawebwa ebitūndu ebyekumi mu bi- 
38 buga byona gyetulimira. Era ka- 
bona mutabani wa Aloni anabanga 
wamu Nabalevi, 4 Abalevi bweba- 
nawebwanga ebitūndu ebyekumi : 
era Abalevi banaletanga ekitimdu 
ekyekumi ekyokubitiindu ebyekumi 
mu nyumba ya Katonda wa'fe, mu 
bisenge “mu nyumba eyokutereka- 
39 mu ebyobuga'ga. Kubanga abana 
ba Isiraeri nabāna ba Levi banale- 
tanga ekiwebwayo ekisitulibwa e- 
kyeng'ano nekyomwenge nekyama- 
futa mu bisenge omuli ebintu ebyo- 
mukifo ekitukuvu. ne bakabona a- 
bawerezanaba'gazi nabaimbi: sa te- 
tulekenga nyumba ya Katonda wa 'fe. 


Awo abakulu babantu nebabêra- 
nga inu Yerusalemi: era nabantu 


4 


NEKEMIYA. 









abalala « nebaknba obululu oku'gya 
omu ku kumi okumuleta okubera 
mu Yerusalemi Vekibuga ekituku- 
vu, ue bali omwenda okubera niu 
2 bibuga (ebirala}. Awo abautu ne- 
bebaza abasaja bona aberonda ku- 
bwabwe okubera mu Yerusalemi. 
8 Era bano be bakulu besaza ababe- 
yinga mu Yerusalemi: waye mu 
bibuga bya Yuda nemuberamu buli 
muntu mu butakabwe mu bibuga 
byābwe, Isiraeri, bakabona Naba- 
levi Nabanesinimu <nabana baba- 
4 'du ba Sulemani. Ne mu Yerusa- 
lemi nemuberamu abamu ku bana 
ba Yuda ne ku bana ba Benyamini. 
Ku bana ba Yuda: Ataya mutabani 
wa U'ziya mutabani wa Zekaliya 
mutabani wa Amaliya mutabani 
wa Sefatiya mutabani wa Makala- 
5 leri owokubana ba «Perezi; ne 
Maaseya mutabani wa Baluki mu- 
tabani wa Kolnkoze mutabani wa 
Kazaya mutabani wa Adaya muta- 
bani wa Yoyalibu mutabani wa Ze- 
6 kaliya omwāna Womusiro. Bata- 
bani ba Perezi bona abābčra mu 
Yerusalemi bali ebiknmi bina mu- 
nkaga mu munana abasaja abazira. 
7 Era bano be batabani ba Benya- 
mini; Salu mutabani wa Mesu- 
'lamu mutabani wa Yoedi mutabani 
wa Pedaya mutabani wa Kolaya 
mutabani wa Maaseya mutabani wa 
8 Isieri mutabani wa Yesaya. Awo 
oluvanyuma lwoyo Ga'bai ne Sa- 
'lai, “olwenda mwamakumi abiri 
9 mu munāna. Ne Yoeri mutabani 
wa Zikuli ye yali omulabirizi wā- 
bwe: ne Yuda mutabani wa Ka- 
'senuwa ye yali owokubiri okufuga 
10 ekibuga. JKu bakabona: Yedaya 
mutabani wa Yoyalibu ne Yakini 
11 ye Seraya mutabani wa Kirukiya 
mutabani wa Mesu'lamu mutabani 
wa Zadoki mutabani wa Merayosi 
mutabani wa Akitubu, omukulu we- 
12 nyumba ya Katonda, ne baganda 
babwe abakolanga omulimu ogwo- 
munyumba, olunana mwabiri mu 
babiri: ne Adaya mutabani wa Ye- 
rokamu mutabani wa Peraliya mu- 
tahani wa Amuzi mutabani wa Ze- 
kaliya mutabani wa Pasukuli mu- 


| 13 tabani wa Malukiya, ne bagandabe, 


abakulu (benyumba) za bakitahwe, 
ebikumi bibiri mwana mu babiri: 
ne Amasnsai mutabani wa Azaleri 
mutabani wa Azai mutabani wa 
Mesiremosi mutabani wa I'meri, 
14 ne baganda bābwe, abasaja abamā- 
nyi abazira, kikumi mwabiri mu 
munana: ne Zabudieri mutabani 
wa Ka'gedolimu ye yali omulabirizi 
15 wabwe. “Ne kn Balevi: Semaya 
mutabani wa Ka'subu mutabani wa 
Azulikamu mutabani wa Kasabiya 
16 mutabani wa Buni; ne Sa'besai ne 










409 


“Nek. 10. 


b Ju. 18. 
Is. 48. 2; 
52). 

Mat. 4 5; 
27. 53. 
Kuli, 11.2; 
JILA 

€ Erer. 2. 
09. 


d Lub. 38. 
l Byow. u. 
4. 


“1 Byom. 
9. 


Z1 Byuma. 
9. 10-14. 


#1 Byom. 
9. 14-17. 





410 


íi 1 Byom. 
26. 29. 


k 1 Byom. 
9. 2 


1 Ezer. 6. 
8, 9; 7. 20. 


m Yos. 2. 
11. 


eee |12 


NEKEMIYA. 





Yozabadi, ku bakulu Babalevi ʻa- 
balabiriranga emirimu egyebweru 
17 egyenyumba ya Katonda; ne Ma- 
'taniya mutabani wa Mika muta- 
bani wa Zabudi mutabani wa Asafu 
eyali omukulu okuleterezinga 0- 
kwebaza bwebasabanga, ne Baku- 
bukiya owokubiri mu bagandabe ; 
ne Abuda mutabani wa Sa'muwa 
mutabani wa Galali mutabani wa 
18 Yedusuni. Abalevi bona abali mu 
kibuga ekitukuvu bali ebikumi bi- 
19 biri mu kinana mu bana. Era nate 
aba'gazi, A'kubu ne Talumoni ne 
anda babwe abakumanga emi- 
ryango bali kikumi munsanvu mu 
20 babiri. Nabaisiraeri bona abalala, 
ku bakabona Abalevi, bibanga mu 
bibuga byona ebya Yuda, buli mu- 
21 ntu mu busikabwe. Naye 4 Aba- 
nesinimu nebaberanga mu Oferi: 
ne Zika ne Gisupa be bali abakulu 
22 Babanesinimu. Ne U'zi mutabani 
wa Bani mutabani wa Kasabiya 
mutabani wa Ma'taniya mutabani 
wa Mika, owokubina ba Asafu a- 
baimbi, ye yali omulabirizi Waba- 
levi Eyerusalemi okulongosa emi- 
rimu egyomunyumba ya Katonda. 
23 Kubanga ! kabaka yali alagi'de ebi- 
gambo byabwe, era yali akuti'de 
abaimbi ebyenkala'kalira nga buli 
24 lunaku bwerwetaga. Ne Pesakiya 
mutabani wa Mesezaberi owokuba- 
na ba Zera mutabani wa Yuda ya- 
banga ku mukono gwa kabaka o- 
25 lwebigambo byona ebyabantu. No- 
lwebyālo nenimiro zako, abamu ku 
bana ba Yuda nebaberanga mu 
m Kiriasualuba ne mu bibuga byako, 
ne mu Diboni nebibuga byako, ne 
mu Yekabuzeeri nebyalo byako: ne 
26 mu Yesuwa ne mu Mo ne mu 
27 Besupereti; ne mu Kazalusuwali 
ne mu Beeruseba ne mu bibu 


: 28 byako; ne mu Zikulagi ne mu Me- 


29 kona nebibuga byako; ne mu Enu- 
li'moni ne mu Zola ne mu Yalu- 
30 musi; Zanoa ne Adu'lamu nebyalo 
byako, Lakisi nenimiro zako, Azeka 
nebibuga byako. Bwebatyo bwe- 
basisira okuva Ebeeruseba okutūka 
31 ku kiwonvu kya Kinomu. Abana 
ba wa kaaa nabo (nebaberinga) 
okuva Egeba (nokweyongerayo) E- 
mikumasi ne Aiya, ne Beseri nebi- 
32 buga byako; Anasosi ne Nobu ne 
33 Ananiya; Kuzoli ne Lama ne Gi- 
34 'taimu; ne Kadidi ne Zeboimu ne 
35 Neba'lati; ne Lodi ne Ono, ekiwō- 
36 nvu ekyabakozi. Ne ku Balevi e- 
bisanja ebimu ebyomu Yuda (nebi- 
ga'tibwa) ne Benyamini. 


Era bano be ^ bakabona Naba- 
levi aba yambuka ne Zeru'baberi 
mutabani wa Sealutieri, ne Yesu- 
wa, Seraya ne Yeremiya ne Ezera; 


2 ne Amaliya ne Ma'luki ne Ka'tusi; 
3 ne Sekaniya ne Lekumu ne Mere- 
4 mosi; ne Ido ne Gi'nesoi ne Abi- 
5 ya; ne Miyamini ne Maadiya ne 
6 Biruga; ue Semaya ne Yoyalibu 
7 ne Yedaya; ne Sa'lu ne Amoki ne 
Kirukiya ne Yedaya. Abo be bali 
abakulu ba bakabona naba baganda 
8 babwe mu naku za Yesuwa. Era 
nate Abalevi: Yesuwa ne Bi'nui 
ne Kadumieri ne Serebiya ne Yuda 
ne Ma'taniya eyali omukulu b wo- 
9 kwebaza, ye ne bagandabe. Era 
Bakubukiya ne U'no baganda ba- 
10 bwe nebabolekera mu bisanja. Ye- 
suwa nazala Yoyakimu, Yoyakimu 
nazala Eriasibu, Eriasibu nazala 
11 Yoyada, Yoyada nazala Yonasani, 
12 Yonasani nazala Ya'dua. Mu naku 
za Yoyakimu newabawo bakabona 
emitwe (gyenyumba) za bakitabwe; 
owa Seraya, Meraya; owa Yere- 
13 miya, Kananiya; owa Ezera, Me- 
su'lamu; owa Amaliya, Yekoka- 
14 nani; owa Ma'luki, Yonasani; owa 
15 Sebaniya, Yusufu; owa Kalimu, 
Aduna; owa Merayosi, Kerukai; 
16 owa TI do, Zekaliya; owa Gi'nesoni, 
17 Mesu'lamu; owa Abiya, Zikuli; 
owa Miniamini, owa Moadiya, Pi- 
18 rutai; owa Biruga, Sa'muwa; owa 
19 Semaya, Yekonasani; nowa Yoya- 
libu, Ma'tenai; owa Yedaya, Uzi; 
20 owa Sa'lai, Ka'lai; owa Amoki, 
21 Eberi; owa Kirukiya, Kasabiya ; 
22 owa Yedaya, Nesaneri. evi 
mu naku za Friasibu, Yoyada ne 
Yokanani ne Ya'dua, nebawandi- 
kibwa nga gye mitwe (gyenyumba) 
za bakitabwe: era ne bakabona, 
Dalio Omuperusi nga ye kabaka. 
23 Batabani ba Levi, emitwe (gyenyu- 
mba) za bakitabwe, nebawandiki- 
bwa mu kitabo ekyebyomumirembe 
okutisa ku naku za c Yokanani 
24 mutabani wa Eriasibu. Nabakulu 
Babalevi: Kasabiya ne Serebiya 
ne Yesuwa mutabani wa Kadumie- 
ri ne baganda babwe nga babole- 
ke'de Kai madu wa la e nokwe- 
bazanga /ngekiragiro bwekyali e- 
kya Daudi 9 omusaja wa Katonda, 
iekisanja nga kyolekera ekisanja. 


25 Ma'taniya ne Bakubukiya ne Oba- | £ 


diya ne Mesn'lamu ne Talumoni 
na A'kubu be bali aba'gazi nga ba- 
kuma amawanika agokumiryango. 

26 Abo be baliwo mu biro bya Yoya- 
kimu mutabani wa Yesuwa muta- 
bani wa Yozadaki, ne mu biro bya 
NGkemiya owesaza, nebya Ezera 
kabona k omuwandisi. 

27 Awo bwebatukuza bugwe wa Ye- 
rusalemi, nebanonya Abalevi Ilmu 
bifo byabwe byona, okubaleta Eye- 
rusalemi, okukwata beg e gana 
tukuza nesanyu, nga be era 
nga baimba, nga balina mebitaisa 


11. 17—12. 27. 





12. 28—13. 8. 





28 nentongõli nenanga. Abana ba- 
baimbi nebakung' ana, okuva mu 
MAEN olwetolo'de Yerusalemi 

29 ne mu byalo Ebyabanetofa; era ne 
mu Besugirugali ne mu nimiro ezo- 
ku Geba ne Azumavesi; kubanga 
abaimbi bāli bezimbi de ensisira 

30 okwetolola Yerusalemi. Awo ba- 
kabona Nabalevi 9 neberongosa; 
nebalongosa abantu nemiryango ne 

31 bugwe. Awo nenyambusa abakulu 
ba Yuda ku bugwe, nentekawo ebi- 
bina bibiri ebinene abebaza neba- 
tambula nga basimbye enyiriri; 
P (ekimu nga kitambulira), ku mu- 
kono ogwadyo ku bugwe mu 'kubo 

32 reryomulyango ogwobusa: nolu- 
vanyuma |wabwe Kosaya natambu. 
la nekitundu ekyabakulu ba Yuda, 

33 ne Azaliya ne Ezera ne Mesu'lamu 

34 ne Yuda ne Benyamini ne Semaya 

35 ne Yeremiya, nabamn ku bina ba 
bakabona nga balina #amakonde- 
re: Zekaliya mutabani wa Yona- 
sani mutabani wa Semaya muta- 
bani wa Ma'taniya mutabani wa 
Mikaya mutabani wa Za'kuli mu- 

36 tabani wa Asafu; ne bagandabe, 
Semaya ne Azaleri ne Miralai ne 
Giralai ne Maai ne Nesaneri ne 
Yuda ne Kanani, nga balina 'ebi- 
vuga ebya Daudi omusaja wa Ka. 
tonda; ne Ezera omuwandisi nga- 

37 bakulembe de: nebaita mu “mu- 
lyango ogwolu'zi nokusimba mu 
maso gabwe nebalinya ku *lutindo 
olwekibuga kya Daudi, bugwe wa- 
yambukira wa'gulu wenyumba ya 
Daudi okutiisa kuy mulyango ogwa- 

38 ma'ziebuvanjuba. z Nekibina ekyo- 
kubiri ekyabo abebaza nebagenda 
okubasisiukana, nānge nga mba- 
vako enyuma, wamu nekitundu 
kyabantu ku bugwe engulu a weki- 
go ekyebikomi, okutūsa ku b bugwe 

39 omugazi ; era engulu cwonmlyango 
gwa Efulaimu, nawali 4 omulyango 
omuka'de, nawali “omulyango o- 
gwebyenyanja, /nekigo kya Kana- 
veri, nekigo kya Kamea, okutūsa 
ku mulyango ogwendiga: nebaimi- 
rira buimirizi mu ⁄ mulyango ogwa- 

40 bakūmi. Awo ebibina byōmbi e- 
byabo abebaliza mu nyumba ya 

tonda nebiimirira, nange nehi. 

41 tindu kyabakulu wamu nange: ne 
bakabona, Eriakimu ne Maaseya 
ne Miniamini ne Mikaya ne Eriwe- 
nai ne Zekaliya ne Kananiya nga 

42 balina amakondere; ne Maaseya 
ne Semaya ne Ereazali ne U'zi ne 
Yekokanani ne Malukiya ne Eramu 
ne Ezera. Abaimbi nebaimba ne- 
'dobozi 'dene, Yezulakiya nga ye 

43 mukulu wabwe. Nebawayo sadaka 

enkulu ku Junaku olwo nebasanyu- 
ka; kubanga t Katonda yali abasa- 


nyusi'za esanyu lingi; era nabaka- 


NEKEMIYA. 





zi nabina abato nebasanyuka : awo 
esanyu Eryeyerusalemi nokuwuli- 
rwa neriwulirirwa wala. 

44 Awofkku lunaku olwo nebalonda 
abantu oluba abakulu benju eza- 
mawanika olwebiwebwayo ebisitu- 
libwa, olwebibala ebiberyeberye, 
nolwebitūndu ebyekumi, okuziku- 
ng anyizamu, ngenimiro ezokubibu- 
ga bwezali, emigabo egyalagirwa 
bakabona Nabalevi mu mateka : ku- 
banga Yuda nasanyuka olwa baka- 

45 bona Nabalevi abāwereza. Era ba- 
kwata ebisanja bya Katonda wabwe 
nebisanja ebyokulongosa, era (bwe- 
batyo bwebakola) nabaimbi naba- 
'gazi ! ngekiragiro kya Daudi bwe- 
kyali nekya Sulemani mutabaniwe. 

46 Kubanga mu mirembe gya Daudi 
ne "Asafu e'da wabangawo omu- 
kulu wabaimbi, nenyimba ezokute- 


411 


k Nek. 133. 
5, 12, 13. 


nderezanga nokwebazanga líato- | 29. 30, 


47 nda. Era Isiraeri yena mu biro 
bya Zeru'baberi ne mu biro bya 
Nekemiya nebawa emigabo gyabai- 
mbi naba'gazi ngebyagwaniranga 
n buli lunaku bwebyali : nebatuku- 
lizanga Abalevi; 0 Abalevi nebatu- 
kulizanga batabani ba Aloni. 


1 Ku lunaku olwo 4 nebasoma mu 
kitabo kya Musa mu matu gaba- 
ntu; nebasanga nga kyawandiki- 
bwa omwo t Omwamoni Nomumoa- 
bu obutaingiranga mu kung'aniro 
2 lya Katonda emirembe gyona; ku- 
banga tebasisinkana bana ba Isi- 
raeri uga balina e'mere nama'zi, 
naye c nebagulirira Balamu eri bo 
okubakolimira : era 4 naye Katonda 
wa fe nafula ekikolimo okuba omu- 


“ Nek. 11. 
Z. 


? Kubal. 
18. 21, 24. 


a Nek. 8. 
3, 8, 6, 18; 
9. 3. 


èd Ma 3 
345 


3 kisa. Awo olwatuka bwebawulira | 10 


amateka, nebalyoka “bawula mu 
Isiraeri ekibina kyona ekyaba'na- 
'gwanga. 

4 Era ebyo nga tebinabawo / Eria- 
sibu kabona eyalondebwa okuba o- 
mukulu webisenge ebyomunyumba 
ya Katonda wa'fe, bweyali muko- 

5 'domi wa 9 Tobiya, yali amutege- 
ke'de ekisenge ekinene, t gyebate- 
keranga e'da ebiwebwayo ebyobu- 
'ta, nomugavu, nebintu, nebitundu 
ebyekumi ebyeng'ano nomwenge 
namafuta, Abalevi byebawebwanga 
olwekiragiro nabaimbi naba gazi; 
nebiwebwayo ebisitulibwa ebya ba- 

6 kabona. Naye mu (biro) ebyo byo- 
na 'nze nga siri Yerusalemi; kuba- 
nga mu k mwaka ogwamakumi asa- 
tu mwebiri ogwa Alutagizerugizi 
l kabaka Webabuloni neng'enda eri 
kabaka, awo nga waisewo enaku, 

7 nendaga kabaka: nenji'ja Eyerusa- 
lemi nentegera obubi Eriasibu bwe- 
yali akoze olwa Tobiya, ngamute- 
gekera ekisenge mum ya ezenyu- 

8 mba ya Katonda. Nek nakuwaza 


“Nek. 9.2. 


J Nek. 3.1 


I Nek. 2 
JU. 
i Nek. 12 
ddi. 


k Nek. 5. 
14. 


l Erer, 6. 
22. 

















tNek. 7. 2. 
1 Kol. 4.2. 


ak za 
Nek. b. 19. 


X Kuv.20. 
10. 


Y Nek. 10. 
31. 

# Yos. 19. 
9. 

Am. 1. 89 
“nyi, 
25. 


b Yer. 17. 
21 ne 


NEKEMIYA 


nyo: kyenava nkasuka ebweru ebi- 
ntu byona ebyomunyumba ebya 
9 Tobiya okubi'gya mu kisenge. A- 
wo nendagira * nebalongosa ebise- 
nge: Da ya eyo ebintu ebyo- 
munyumba ya Katonda nebiwebwa- 

10 yo cbyobu'ta nomugavu. Nentege- 
ya nga ? Abalevi bali tebanawebwa 
migabo gyabwe; awo Abalevi nabai- 
mbi abakolanga omulimu nga ba- 
'duki'de buli muntu mu ° kyalokye. 

11 Awo P nempakanya abakulu nenjo- 
gera nti Kiki ekirese'za enyumba 
ya Katonda? Nembakung'anya 

12 nembateka mu kifo kyābwe. Awo 
Abayuda bona nebaleta ekitūndu 
rekyekumi ekyeng'ano nomwenge 

13 namafuta eri amawanika. #Nenzi- 
"sawo abawanika ku mawanika, Se- 
remiya kabona ne Zadoki omuwa- 
ndisi, ne ku Balevi, Pedaya: ne 
Kanani ye yaba'dirira mutabani wa 
Za'kuli mutabani wa Ma'taniya: 
kubanga balowozebwa okuba ! abe- 
sigwa, nomulimu gwabwe kugabi- 

l4 ranga baganda bābwe. #Onji'ju- 
kiranga, ai Katonda wange, olwe- 
kigambo ekyo, 'so tosangula biko; 
lwa byange ebirūngi byenakolera 
enyumba ya Katonda wange nolwe- 
byo ebikwatirwa omwo. 

15 Mu biro ebyo nendaba mu Yuda 
abantu nga basambira wku sabiti 
amasogolero, era nga baingiza ebi- 
nywa, era nga babiteka ku ndogoi 
zābwe; era nomwenge nezabibu 
netini nemigugu egyengeri zona 
vgyebaingiza mu Yerusalemi ku 
lunaku olwa sabiti : nemba omuju- 
lirwa (eri bo) ku lunaku kwebatii- 

16 ndira ebyokulya. Era mwaberamu 
abasaja ¢ Abetulo abaingizanga e- 
byenyanja nebintu ebyengeri zona, 
Tebabagulize ku sabiti abana ba 

17 Yuda ne mu Yerusalemi. Awo 
nendyoka 4 mpakanya abakingu ba 
Yuda nembagamba nti Kibi ki kino 
kyemukola nemwonona olunaku 

18 olwa sabiti? > Bajaja ba'mwe si 
bwebakolanga bwebatyo, era Kato- 
nda wa'fe teyatuletako bubi buno 
bwona ne ku kibuga kino? era na- 
ye 'mwe mweyongera okuleta obu- 
sungu ku Isiraeri nga mwonona 

19 sabiti. Awo olwatuka c ekizikiza 
bwekyasoka okukwata enzi'gi Eze- 
yerusalemi sabiti ngenebako enkya, 
nendagira oku'galawo enzi'gi, ne- 
ndagira obutazi'gulawo okutisa sa- 
biti ìweri'gwāko: nenteka abamu 





ku ba'du bange ku nzi'gi, baleme 


okuingiza omugugu gwona ku lu- 
20 naku olwa sabiti. Awo abasūbuzi 
nabatūnzi bebintu ebyengeri zona 
nebasula ebweru Weyerusalemi o- 
21 mulūndi gumu oba ebiri. Nendyo- 
ka mbera omujulirwa eri bo ne- 
mbagamba nti Kiki ekibasuza o- 
kwetolola bugwe? bwemulikola 
bwemutyo nate, ndibakwata. Awo 
okuva ku lunaku olwo nebata'jira 
22 nate ku sabiti. Awo nendagira 
Abalevi 4 okwerongosa, era oku'ja 
okukūma enzi'gi okutukuza oluna- 
ku olwa sabiti. Onji'jukiriranga, 
ai Katonda wange, na kino, onso- 
nyiwe ngokusasirakwo bwekwenka- 
na obungi. 
23 Mu biro ebyo era nendaba Aba- 


13. 931. 


ri 


d Nek, 13. 
30. ! 


yudaya “abali bawasi'za abakazi ba | eEzer.8. 


J Asudodi naba 7 Amoni naba Moa- | AEE 
24 bu: nabina bibwe bayogeranga e- siui ' 


E 


kitūndu lulimi Iwa Asudodi 'so te- Eser. 9 L ` 


bainza kwogera lulimi lwa Bayu- 
daya, naye ngolulimi olwa buli 
25 'gwanga bwerwali. Awo nemba- 
wakanya nembakolimira nenkubako 
abamu nenkunyula enviri zibwe 
í nembalaiza Katonda nti Temuwa- 
nga batabani babwebawala ba'mwe, 
'’s0 temutwaliranga 
'mwe bawala bibwe, newakuba'de 
26 'mwebe nyini. £ Sulemani kabaka 
wa Isiraeri teyayononanga mwe- 
byo? naye mu mawinga mangi 
newataba kabaka amwenkana, era 
l yayagalibwa Katondawe, era Ka- 
tonda nāmufūla kabaka wa Isiraeri 
yena: era naye noyo abakazi aba- 
27 mawanga nebamwononyesa. Kale 
tunabawulira 'mwe okukolānga o- 
bubi obwenkani'de awo 8 okusobya 
Katonda wa'fe nga tuwasa abakazi 
28 abamawanga? Era omu ku bata- 
bani ba #Yoyada mutabani wa 
0 Eriasibu kabona omukulu, yali 
muko'domi wa ? Sanubalati Omu- 
koloni: kyenava 'mugoba gyendi. 
29 r Oba'jukiranga, ai Katonda wange, 
kubanga bayonona obwakabona 
#nendagano eyobwakabona Neya- 
30 balevi. Bwentyo !bwenabalongosa 
eri ba'na'gwanga bona, nentekawo 
ebisanja bya bakabona Nebyabale- 
vi, buli muntu mu mulimugwe ; 
31 # nolwekiwebwayo ekyenku mu bi- 


ro ebyatekebwawo, nolwebibala e- | 3 


biberyeberye. w Onji'jukiranga, ai 
Katonda wange, okunkola obu- 
liingi. 


batabani ba- |: 





“Ba.11.".6. 


san 17; 
6.4, 





EKITA BO 
KYA 


ESEZA 


1 Awo olwatu ka ku mirembe gya A- 
kasuero [ye Akasuero oyo eyafuga 
okuva 4 Ebuindi okutika b Ebuwesi- 
yopya, “amasaza kikumi mwama- 
2 kumi abiri mu musanvu:) awo ku 
mirembe egyo, kabaka Akasuero 
bweyatula ku ntebe yobwakabaka- 
bwe eyali mu 4 Susani eriyumba, 
3 mu mwaka ogwokusatu ogwokufu- 
gakwe nafumbira embaga abakū- 
ngube bona naba'dube; obuinza 
SA Aa aa Nebumedi, abakūngu 
nabakulu nga bali mu 
4 masoge: niyoleseza enaku nyingi 
obuga'ga obwobwakabakabwe o- 
bwekitibwa netendo eryobukulu- 
bwe obutasingika, enaku kikumi 
5 mu kinana. Awo enaku ezo bwe- 
zatūkirira, kabaka nafumbira e- 
mbaga abantu bona abali bali awo 
mu Susani eriyumba, abakulu na- 
bato, enaku musanvu, mu lu'gya ¢o- 
lwokulusuku olweriyumba lya ka- 
6 baka; (waliwo ebitimbe ebyengo- 
ye) olweru nolwa nawandagala no. 
wa kaniki, nga bisibi'dwa nemi- 
gwa egya bafuta enūngi nolwefa- 
lungu nempeta eza feza nempagi 
ezamainja aganyzirira: ebitanda 
byali bya zābu ne feza ku mainja 
amālire aganyirira, amamyufu nā- 
meru naga kenya namadugavu. 
7 Nebabauywesa mu bintu ebya za- 
bu, [ebintu nga tebifanana byo'ka 
na byo'ka,) nomwenge ogwa kaba- 
ka mungi nyo, ngobugabi bwa ka- 

8 baka bwebwali. Nokunywa neku- 
ba ngamateka bwegali ; nga tewali 
ainza okuwaliriza : kubanga kaba- 
ka bweyali alagi'de bwatyo abami 
bona abomunyumbaye bakolēnga 
9 buli muntu nga bwayagala. Ne 
Vasuti kadulubale nafumbira aba- 
kazi embaga mu nyumba ya kaba- 
10 ka, eya Akasuero. Awo ku 
lunaku olwomusanvu, omwoyo gwa 
kabaka bwegwasanyuka olwomwe- 
nge, nalagira Mekumani ne Bizusa 
ne Kalubona ne Bi ne Abagusa 
ne Zesali ne ukasi, abalawe 
musinvu abawererezanga mu maso 
ll ga Akasuero kabaka, okuleta Va- 
suti kadulubale mu maso ga kabaka 
tiki'de Yengule eyobwakabaka, 
okwolesa amawanga nabakūngu o- 
buliingibwe: kubanga yali muli- 
12 ngi okutunulira. Naye kadulubale 





Vasuti nagana oku'ja olwekiragiro 
kya kabaka bweyamulagiriza aba- 
lawe: kabaka kyeyava asunguwa- 
la enyo, ekiruikye nekibūbūka mu- 
13 ye. Awo kabaka nagamba “⁄abage- 
zi abategera ebiro, [kubanga eyo 
ye yali empisa ya kabaka eri bona 
14 abamanya amateka nemisango; ne 
Kalusena ne Sesali ne Adumasa ne 
Talusisi ne Meresi ne Malusena ne 
Memukani, fabakingu musānvu 
Abebuperusi Nebumedi kabalaba- 


nga amaso ga kabaka era abātūlā- | 2s. 


nga ku ntebe ezokumwanjo mu 
bwakabaka, abo be bamu'dirira :) 
15 nti Tunakola tutya kadulubale Va- 
suti ngamateka bwegali, kubanga 
takoze ekyo kabaka Akasuero kya- 
16 mulagiriza abaliawe? Awo Memu- 
kani na'damn mu maso ga kabaka 
nabakungu nti Vasuti kadulubale 
tayononye kabaka ye'ka era naye 
nabakungu namawanga gona agali 
mu masaza ga kabaka Akasuero. 
17 Kubanga ekikolwa kino ekya kadu- 
lubale kiryatikirira mu bakazi bo- 
na okunyomesanga ba'babwe mu 
maso gabwe bwekinabulirwanga 
nti Kabaka Akasuero yalagira Va- 
suti kadulubale okuletebwa mu 
18 masoge naye nata'ja. Awo ku lu- 
naku luno abakyala Abebuperusi 
Nebumedi abawuli'de ekikolwa kya 
kadulubale saga, kag aan (bwebatyo) 
abakungu bona aba kabaka. Kale 
(walibawo) okunyoma kungi nobu- 
19 sungu. Kabaka bwanasima bwa- 
tyo, alalike ekiragiro kya kabaka, e- 
ya kiwandikibwe mu mateka Agaba- 
perusi 'Nabamedi kireme okuwa- 
nyisibwa, Vasuti aleme oku'ja nate 
mu maso ga kabaka Akasuero; era 
nobukulubwe obwa kadulubale ka- 
baka abuwe omulala amusinga oœ 
20 buliingi. Awo bwebanalalika cteka 
lya kabaka lyanātēka okubunya o- 
bwakabakabwe bwona, [kubanga 
bunene, | kale abakazi bona bana- 
'sangamu ekitibwa ba'babwe, aba- 
21 kulu nabato. Ekigambo ekyo ne- 
kisanyusa kabaka nabakūngu ; ka- 
baka nākola ngekigambo kya Me- 
22 mukani bwekyali: kubanga nāwe- 
reza ebaluwa mu masaza gona aga 
kabaka, mu buli saza ngempandi- 
ka yalyo bweyali, na buli 'gwānga 
ngolulimi lwābwe bwerwali, buli 


413 





9 Yer.10.7. 
Dan. 2 12, 


13. 
Mat. 2. 1. 


19 Basoek. 


414 





s Es 1.19, 
20. 


34.6. Ye- 
koyakini. 


lu. 18, 


J 1u. 20. 


- ESEZA. 


musaja afugenga mu nyumbaye ye, 
era akiralike ngolulimi Iwabantube 
bwerwali. 


9 Awo oluvanyuma lwebyo, obusii- 
ngu bwa kabaka Akasuero bwe- 
bwakakana, nalyoka a'jukira Vasuti 
nekyo kyeyakola nekyo 4 ekyateke- 
2 bwa eri ye. Awo aba'du ba kabaka 
abāmuwerezānga nebogera nti Ba- 
nonyeze kabaka abawala abato aba- 
3 lūngi abatamanyi musaja : era ka- 
baka atekewo abāmi mu masaza 
gona agomubwakabakabwe, baku- 
ng'anyize abawala abato abalūngi 
bona Esusani mu lubiri mu nyumba 
yabakazi, mu mukono gwa Kegai 
omulawe wa kabaka, omukūmi wa- 
bakazi; era ebintu byäbwe ebyoku- 


4 longösa babiwebwe: awo omuwala 


kabaka gwalisima abe kadulubale 
mu kifo kya Vasuti. Ekigambo 
ekyo nekisanyusa kabaka; nākola 
bwatyo. 

5 Waliwo Omuyudaya mu Susani 
mu lubiri, erinyalye b Moludekai 
mutabani wa Yairi mutabani wa 
Simei mutabani wa Kisi Omubenya- 

6 mini ; ¢ eya'gyibwa mu Yerusalemi 
wamu nabasibe abatwalirwa awamu 
ne 4 Yekoniya kabaka wa Yuda, 
Nebukadune'za kabaka Webabuloni 

7 gweyatwala. Nālera Kada'sa, ye 
Eseza ¢ muwala wa kitāwe omuto: 
kubanga teyalina kitawe newaku- 
ba'de nyina, era omuwala oyo yali 
mulingi nyo; awo nyina ne kitawe 
bwebila, Moludekai nimutwala o- 

8 kuba omwanawe ye. Awo olwatu- 
ka ekiragiro kya kabaka netekalye 
bwebyawulirwa, nabawala bangi 
nga bakung'ani'de Esusani mu lu- 
biri mu mukono gwa Kegai, awo 

Eseza natwalibwa mu nyumba ya 
kabaka mu mukono gwa Kegai omu- 

9 kumi wabakazi. Awo omuwala oyo 
namusanyusa, nafuna ekisa eri ye; 
nayinguwa okumuwa ebintubye e- 
byokulongosa wamu nemigabogye 
nabawala omusanvu abagwanira o- 
kubamuwa nga ba'gyibwa mu nyu- 
mba ya kabaka: namu'julula ye 
nabawalabe nabaingiza mu kifo e- 
kyasinga obulūngi mu nyumba eya- 

10 bakazi. /Eseza yali tategēzānga 
abantube bwebali newakuba' de eki- 
kakye : kubanga Molůdekai yali a- 

11 mukuti'de obutakitegeza. Era Mo- 
ludekai nātambulirānga buli lunaku 
mu maso golu'gya Iwenyumba eya- 
bakazi, okumanya Eseza bwali, era 

12 kyalibera. Awo oluwalo olwa bali 
muwala bwerwa'ja okuingira eri ka- 
baka Akasuero, ngamaze okukole- 
rwa ngeteka eryabakazi bweriri e- 
myezi kumi nebiri, [kubanga enaku 
ezokulongosa kwabwe bwezatiikiri- 
ranga bwezityo, emyezi mukaga 


amafuta agomugavu, nemyezi mu- 
kaga ebyakalosa nebintu ebyokulo- 
13 ngosa abakazi, | kale bwatyo omau- 
wala nalyoka a'ja eri kabaka, kyona 
kyeyayagala nakiwebwa okugenda 
naye ngava mu nyumba eyabakazi 
ngagenda mu nyumba ya kabaka. 
14 Yagenda akawungezi nakomawo e- 
nkya mu nyumba eyabakazi eyo- 
kubiri mu mukono gwa Saasugazi 
omulawe wa kabaka eyakiimanga 
abazana : teyaingira nate eri kaba- 
ka, wabula nga kabaka amusanyu- 
15 ki'de, era ngaitidwa nerinya. A- 
wo oluwalo lwa Eseza Yomuwala wa 
Abikairi kitawe wa Moludekai omu- 

to eyamutwala okuba omwanawe 
bwerwali lutūse, okuingira eri ka- 
baka, teyaliko kyeyetaga wabula e- 
byo Kegai, omulawe wa kabaka, 
omukiimi wabakazi, byeyalagira. 
Eseza naganja mu maso gabo bona 

16 abamutunulira. Awo Eseza natwa- 
libwa eri kabaka Akasuero mu nyu- 
mbaye eya kabaka mu mwezi ogwe- 
kumi, gwe mwezi Tebesi mu mwaka 

17 ogwomusanvu ogwokufugakwe. A- 
wo kabaka nayagala Eseza okusinga 
abakazi bona, nalaba ekisa nokuga- 
nja mu masoge okusinga abawala 
bona: nokuteka nateka engule eyo- 
bwakabaka ku mutwegwe namufi- 
la kadulubale mu kifo ne Vasuti. 
18 Awo kabaka inalyoka afumbira a- 
bakungube bona naba'dube embaga 
enkulu, embaga ya Eseza; nawa 
amasaza okusonyibwa, nagaba ebi- 
rabo, ngobugabi bwa kabaka bwe- 
19 bwali. Awo abawala bwebali baku- 
ng'anye omuliindi ogwokubiri, awo 
Moludekai natala kmu mulyango 
20 gwa kabaka. !Eseza yali tatege- 
zanga ekikakye bwekyali newaku- 
ba'de abantube; nga Moludekai 
bweyamukiitira: kubanga Fseza 
YA SIE ekiragiro kya Moludekai nga 
weyakolanga 7mbweyali ngakya- 

21 mulera. Awo mu biro ebyo, Molu- 
dekai ngatu'de mu mulyango gwa 
kabaka, babiri ku balāwe ba kaba- 
ka, 2 Bigusani ne Teresi, kwabo a- 
bākūmānga olu'gi, nebasunguwala 
nebagezako okukwata kabaka Aka- 
22 suero. Awo ekigambo ekyo neki- 
manyibwa Moludekai nākibūlira E- 
seza kadulnbale ; Eseza nābūlira ka- 
23 baka mu linya lya Moludekai. Awo 
ekigambo ekyo bwebakikenenya, ne- 
kirabika nga bwekyali bwekityo, bo- 
mbi nebawanikibwa ku muti: awo 


nekiwandikibwa mu okitabo ekye. |° 


bigambo ebya buli lunaku mu maso 
ga kabaka. 


Awo oluvanyuma lwebyo kabaka 
Akasuero nakuza Kamani muta- 
bani wa Ka'medasa 4 Omwagagi na- 


2. 1—83. 1. 


Ila 1." 
Fa. 9. 


i Ea 1.2 


"Eg? 


M. 1. 
1 Sam 15. 


musu'kiriza, nagulumiza entebeye , t. 





8. 2—4. 11. 


ESEZA. 





b Es. 2. 19. 





























okusinga abakūngu bona abali na- 
2 ye. Awo aba'du bona aba kabaka 
abali dmu mulyango gwa kabaka 
nebakutamira Kamani nebamuvü- 
namira: kubanga kabaka bweyali 
alagi'de bwatyo ebigambobye. Na- 
ye Moludekai teyamukutamira 'so 
3 teyamuvunamira. Awo aba'du ba 
kabaka abali mu mulyango gwa ka- 
baka nebagamba Moludekai nti Ki- 
ki ekikusobesa ekiragiro kya kaba- 
4ka? Awo olwatuka bwebayogera- 
nga naye buli lunaku. naye nataba- 
wulira, nebabulira Kamani okulaba 
ebigambo bya Moludekai obanga bi- 
nanywera: kubanga yali ababūli- 
6 'de nga Muyudaya. Awo Kamani 
bweyalaba nga Moludekai teyaku- 
tama 's6 te uviinamira, kale Ka- 
6 mani na'jula obusūngu. Naye nä- 
laba nga tekugasa okukwata Molu- 
dekai ye'ka; kubanga bali bamute- 
geze'za abantu ba Moludekai bwe- 
bali: Kamani kyeyava asala ama- 
gezi okuzikiriza Abayudaya bona 
abili mu bwakabaka bwona obwa 
Akasuero, abantu ba Moludekai. 
7 Awo mu mwezi ogwoluberyeberye, 
gwe mwezi “Nisani, mu mwaka o- 
gwekumi nebiri ogwa kabaka Aka- 
suero, nebakuba 4 Puli, bwe bululu, 
mu maso ga Kamani buli lunaku 
era buli mwezi (okutiisa ku mwezi) 
ogwekumi nebiri, gwe mwezi “Ada- 
8li. Awo Kamani nagamba kabaka 
Akasuero nti Waliwo abantu aba- 
sāsānye abatataganye mu mawa- 
nga mu masaza gona agobwakaba- 
kabwo; Jnamateka gibwe tegafa- 
nana (mateka ga) 'gwanga lyona; 
'so tebakwata mateka ga kabaka: 
Kyokiva kirema okugasa kabaka 
9 okubaganya. Kabaka bwanasima, 
- kiwandikibwe bazikirizibwe: nange 
ndisasula etalanta eza feza kaku- 
.mi mu mikono gyabo abateresebwa 
okukūma omulimu (gwa kabaka), 
okuzireta mu mawanika ga kabaka. 


A, Lab 4. | 10 Awo kabaka 9na'gya empetaye ku 


mukonogwe nagiwa Kamani muta- 
bani wa Ka'medasa Omwagagi fo- 


x 11 mulabe Wabayudaya. Awo kabaka 


nāgamba Kamani nti Efeza ewere- 
'dwa gyoli era nabantu okubakola 
12 nga bwosima. Awo nebaita abawa- 
ndisi ba kabaka mu mwezi ogwo- 
luberyeberye ku lunaku Iwagwo o- 
lwekumi nesatu, nebawandika nga 
byona bwebyali Kamani byeyali 
agi'de t abamasaza ba kabaka, na- 


» bami abifuganga buli saza nabaku- 


lu ba buli 'gwanga; eri buli saza 
ngempandika yalyo bweyali, neri 
buli 'gwanga ngolulimi Iwabwe bwe- 
rwali : Imu linya lya kabaka Aka- 
suero mwebyawandikirwa, era bya- 
tekebwako akabonero nempeta ya 
13 kabaka. Nebawereza ebaluwa ne- 


zitwalibwa ™ ababaka mu masaza 
gona aga kabaka, okuzikiriza noku- 
'ta nokumalawo Abayudaya bona, 
abato nabaka'de, abāna abato na- 
bakazi, #ku lunaku lumu, ku (lu- 
poaae aao nesatu olwomwezi 
ogwekumi nebiri, gwe mwezi ° Ada. 
li, Pmokutwala omunyago gwabwe 
14 okuba omni'go. Ebya'gyibwa mu 
r kiwandike nebiralikibwa eri ama- 
wanga gona, ekiragiro kirangirwe 
mu buli saza, balyoke betekerete- 
15 kere olunaku olwo. Awo ababaka 
nebanguwa nebagenda olwekiragiro 
kya kabaka, eteka neribulirwa mu 
Susani olubiri: awo kabaka ne Ka- 
mani nebatula okunywa ; naye cki- 
buga kya s usani nekibulwa ama- 


gezi. 
4. Awo Moludekai bweyategêra byo- 
na ebyakolebwa, Moludekai 4 na- 
yua ebyambalobye nayambala ? c- 
ibukutu “ne'vu, nāfuluma nāge- 
nda mu kibuga wakati, nākāba ne- 

2 'dobozi 'dene eryenaku nyingi: na- 
'ja ne mu maso gomulyango gwa 
kabaka: kubanga tewali eyainza 
okuingira mu mulyango gwa kaba- 

8 ka ngayamba'de ebibukutu. Awo 
mu buli saza ekiragiro kya kabaka 
netekalye buli gyebyatiikanga ne- 
waba okuwubala kungi mu Bayu- 
daya 4 nokusiba nokukaba amaziga 
nokukuba ebiwobe ; kale bangi aba- 
galamira nga bamba'de ebibukutu 
4 ne'vu. Awoabawala ba Eseza ° na- 
baliwebe neba'ja nebamubūlira ; 
kadulubale nanakuwala nyo: nā- 
wereza ebyambalo Moludekai bya- 
bayambala, nokumu'gyako ebibu- 
5 kutubye: naye natabi'kiriza. Awo 
Eseza naita Kasaki omu ku balawe 
ba kabaka, gweyali ata'dewo oku- 
muwereza, namukiitira okugenda 
eri Moludekai okumanya ekigambo 
6 ekyo bwekyali nensonga yakyo. A- 
wo Kasaki nifuluma nagenda eri 
Moludekai awali ekifo ekigazi ekye- 
kibuga ekyayolekera omulyāngo 
7 gwa kabaka. Awo Moludekai nā- 
mubilira byona ebyamubako, / ne- 
bintu bwebyenkanira dala Kamani 
byeyasiibiza okusasula mu mawani- 
ka ga kabaka Olwabayudaya, oku- 
8 bazikiriza. Era nāmuwa nebya'gyi- 
bwa mu f kiwandike ekyeteka erya- 
lalikibwa mu Susani okubazikiriza 
okulyolesa Eseza nokulimubilira ; 
nokumukiitira aingire eri kabaka 
amwegairire era asabire abantube 
9 mu masoge. Awo Kasaki na'ja nā- 
būlira Eseza ebigambo bya Molu- 
10 dekai. Awo Eseza naganiba Kasa- 
ki namuwa ebigambo ebyokutwalira 
11 Moludekai, nti Aba'du ba kabaka 
bona nabantu abomumasaza ga ka- 
baka bamanyi nga buli muntu, oba 


415 


m 2 Byom. 
Es. 8. 10. 


"Es. 8. 12; 
9. 1. 


° Erer. 6. 
15. 

P Es. 8.11. 
r Es. 8.13, 
14 


' Es. 8. 15. 


d lu. J6. 
Es. 9. 31. 


< Es. 1.10. 


/ Es. 3.9. 


7 Es. 3.14; 
8. 13. 








ESEZA. 


musaja oba mukazi, anaingiranga 
eri kabaka mu #lu'gya olwomunda 
ataiti'dwa, waliwo eteka limu eri 
ye a'tibwenga, wabula abo £ kabaka 
agololera omu'go ogwa zibu abere 
omulamn: naye 'nze siitibwanga 
okuingira eri kabaka, enaku ziri 
12 amakumi asatu. Awo nebabiilira 
Moludekai ebigambo bya Eseza. 
13 Awo Moludekai nabalagira oku'diza 
Escza ebigambo nti Tolowozanga 
mu mwoyogwo nga gwogenda oku- 
wona mu nyumba ya kabaka okusi- 
l4 nga Abayudaya bona. Kubanga 
bwonosirikira dala mu biro bino, 
kale okulokoka nokuwona kuliva 
awalala eri Abayudaya, naye 'gwe 
nenyumba ya kitawo balizikirira: 
era ani amanyi obanga o'ze mu 
bwakadulubale olwebiro ebifanana 
15 bwebityo? Awo Eseza nabalagira 
oku'diza Moludekai ebigambo nti 
16 Genda okung'anyo Abayudaya bona 
abaliwo mu Susani, munsibire, 's0 
temulya newakuba'de okunywa e- 
naku satu emisana nekiro ; era nä- 
nge nabawala bānge tunäsiba bwe- 
tutyo: bwentyo bwendiingira eri 
kabaka, ekitali kya mu mateka: era 
17 bwendizikirira, ndizikirira. Awo 
Moludekai neyegendera nakola nga 
ODA bwebyali Eseza byamulagi- 
'de. 


Awo olwatuka “ku lunaku olwo- 
kusatu Eseza nayambala ebyamba- 
lobye ebya kadulubale, naimirira 
mu >lu'gya olwomunda olwenyu- 
mba ya kabaka, okwolekera enyu- 
mba ya kabaka: kabaka natula ku 
ntebeye eyobwakabaka mu nyumba 
ya kabaka okwolekera omulyango 
2 gwenyumba. Awo olwatuka kabaka 
bweyalaba Eseza kadulubale ngai- 
miri'de mu lu'gya, kale naganja mu 
masoge: “kabaka nagololera Eseza 
omu'go ogwa zabu ogwali mu mu- 
konogwe. Awo Eseza nasembera 
3 nakoma ku musa gwomu'go. Awo 
kabaka nilyoka amugamba nti O- 
yasala ki, kadulubale Eseza? era 
iruwa kyewegairira ? onokiwebwa 

d nokutusa ekitundu ekyobwakaba- 
4ka. Awo Eseza nayogera nti Ka- 
baka bwanasima, kabaka ne Kama- 
ni ba'je lero eri embaga gye'mufu- 

5 mbi'de. Awo kabaka nayogera nti 
Mwanguye Kamani Likolebwe nga 
Eseza bwayoge'de. Awo kabaka 
ne Kamani neba'ja eri embaga E- 
6 seza gyeyali afumbye. Awo ¢ka- 
baka nagamba Eseza nga batu'de 
ku mbaga eyomwenge nti Osaba 
ki? era kinakukolerwa: era wegai- 
rira ki? kinatukirizibwa nokutisa 
7 ekitūndu ekyobwakabaka. Awo 
Eseza na'damu nāyogera nti Kye- 
nsaba era kyenegsirira kye kino; 





8 obanga ng'anze mu maso ga kaba- 
ka, era kabaka bwanasima okumpa 
kyensaba, nokutūkiriza kyenegairi- 
ra, kabaka ne Kamani ba'je eri 
embaga gyendibafumbira, era enkya 
ndikola nga kabaka bwagambye. 

9 Awo Kamani nāfuluma ku lunaku 
olwo ngasanyuse era ngaj i'za 
mu mwoyo: naye Kamani bweya- 
laba Moludekai mu mulyango gwa 
kabaka, /nga taimirira 'songa ta- 
musegulira, na'jula obusungu eri 

10 Moludekai. Era naye Kamani na- 
zibikiriza na'dayo e'ka; natuma 
naleta mikwanogye ne 9 Zeresi mu- 

11 kaziwo. Awo Kamani nababulira 
ekitibwa kyobuga'gabwe, ‘f nabana- 
be bwebenkana obungi, nebigambo 
byona kabaka mweyamukuliza, era 
k bweyamukuza okusinga abakungu 

12 bakabaka naba'dube. Era Kamani 
nayogera nti Wewawo, Eseza ka- 
dulubale teyaganya muntu yena 
kuingira wamu ne kabaka eri emba- 
ga gyeyali afumbye wabula 'nze; 
era nenkya ampise wamu ne kaba- 

13 ka. Naye ebyo byona tebiriko ae 
bingasa nga nkyalaba Moladekai 
ngatüla ku mulyango gwa kabaka. 

14 Awo Zeresi mukaziwe ne mikwāno- 
gye bona nebamugamba nti Basi- 
mbe ekitindiro obuwanvu bwakyo 
emikono amakumi atano, aA 
oyogere ne kabaka okuwanika Mo- 
ludekai okwo: kale nolyoka oingira 
ne kabaka eri embaga ngosanyuka. 
Ekigambo ekyo nekisanyusa Kama- 
ni; nāsimbya ekitindiro. 


6 Awo mu kiro ekyo kabaka natai- 
nzą kwebaka; nalagira okuleta 
a ekitabo eki'jukiza ekyebigambo 
ebya buli lanaka, nebabisomera mu 

2 maso ga kabaka. Awo nebasānga 
nga kiwandikidwa nga Moludekai 
yabulira ebigambo bya v Bigusani 
ne Teresi, babiri ku balawe ba ka. 
baka kwabo abakumanga olu gi, 
abagezako okukwata kabaka Aka- 
3 suero. Awo kabaka nayogera nti 
Kitibwa ki na bukulu ki Moludekai 
byeyawebwa olwekyo? Awo aba- 
'du ba kabaka abamuwerezanga 
nebogera nti Tewali kintu kyawe- 
4 re'dwa. Awo kabaka nayogera nti 
Ani ali mu lu'gya? Kale Kamani 
yali atuse mu clu'gya olwebweru 
olwokunyumba ya kabaka, 4 okwo- 
era ne kabaka okuwanika Moludo- 

ai ku kitindiro kyeyali amusimbi- 
5'de. Awo aba'du ba kabaka neba- 
mngamba nti Laba, Kamani aimiri- 
'de mu lu'gya. Kabaka nayogera 
6 nti Aingire. Awo Kamani naingira. 
Kabaka namngamba nti Omusaja 
kabaka gwasanyukira okumu'samu 
ekitibwa anakolebwa ki? Awo Ka- 
mani nayogera mu mntimagwe nti 


4. 12—6. 6. | 


| 


sa. 


A-E 


Ea 97-10. 


b Es 3 1. 








“Fa 29; 
10. 2 








b Es 234. 










Pa 411; 
5. 1. 
4 Ba. 514 
















6. 7—8. 6. 
Ani kabaka gweyandisanyuki'de 
okumu'samu ekitibwa okukira 'nze? 

7 Awo Kamani nagamba kabaka nti 
Omusaja kabaka gwasanyukira o- 
kumu'samu ekitibwa, balete ebya- 
mbalo bya kabaka, kabaka byaya. 
mbala, “nembalasi kabaka gyeye- 
bagala eri etikirwako ku mutwe 

9 engule eyobwakabaka: bawe ebya- 
mbalo nembalasi mu mukono gwo- 
mu ku bakungu ba kabaka abasinga 
ekitibwa, bambaze nebyo omusaja 
kabaka gwasanyukira okumu'simu 
ekitibwa, era bamwebagaze emba- 
lasi okuita mu lugūdo olwekibuga, 
era balangire mu masoge nti Bwa. 
tyo bwanakolebwa omusaja kabaka 

wasanyukira okumu'samu ekiti- 

10 bwa. Awo kabaka nagamba Kama- 
ni nti Yanguwa o'dire ebyambalo 
nembalasi nga bwoyoge'de, okolere 
dala bwotyo Molndekai Omuyuda- 
ya atilla ku mulyängo gwa kabaka: 
waleme okubulako nekimu kwebyo 

11 byona byoyoge'de. Awo Kamani 
na'dira ebyambalo nembalasi, nā- 
yambaza Moludekai, namwebagaza 
okuita mu lugiido olwekibuga, na- 
langira mu masoge nti Bwatyo 
bwanakolebwa omusaja kabaka 
gwasanyukira okumn'samu ekiti- 
12 bwa. Awo Moludekai nakomawo 
eri omulyango gwa kabaka. Naye 
Kamani nayanguwa nagenda ewu- 





“1 Basek. 
1. 83. 


f2Sam 18. 
S 13 ku mutwegwe. Awo Kamani nabii- 
lira 9 Zeresi mnkaziwe ne mikwa- 
nogye bona byona ebyamuba'deko. 
Awo abasajabe abagezi ne Zeresi 


1 Ea, & 10, 
H 


mukaziwe nebamugamba nti Molu- , 


dekai gwotanuli'de okugwa mu ma- 
soge, obanga wa ku za'de lya Ba- 
udaya, to'ja kumusinga, naye to- 
14 lirema kugwa mu masoge. Awo 
bwebali nga bakyayogera naye, 
abaliwe ba kabaka neba'ja, nebi- 
nguwa oknleta Kamani eri f embaga 
Eseza gyeyali afumbye. 


i Es 66 


7 Awo kabaka ne Kamani neba'ja e- 
ri embaga wamu ne Eseza kadulu- 
2 bale. Awo kabaka nigamba nate 
Eseza ku lunaku olwokubiri nga ba- 
tu'de ku mbaga eyomwenge nti" Ki- 
ki kyosaba, kadulubale Eseza, era 
onokiwebwa: era kiki kyewegairi- 
ra? okutisa ekitūndu ekyobwaka- 
3 baka kinātūkirizibwa. Awo Eseza 
kadulubale na'damu nāyogera nti 
Obanga ng'anze mu masogo, ai ka- 
baka, era kabaka bwanasima, mpe- 
bwe obulamu bwange ojwoknsaba 
kwange, nabantu bangeolwokwegai- 
4 rira kwange: kubanga è tutiindi- 
'dwa, 'nze nabantu bange “ okuziki- 
rizibwa, oku'tibwa nokubula. Na- 
ye singa tutiindi'dwa okuba aba'du 
nabazana, nandisirise, newakuba'de 


“Ya. 5 6; 
9 12 


è Es. 3.9; 
417 


aaa mi ei aeea 


"Es. 3 13; 
a lL 


————— —— 





we, nganakuwa' de era /ngabi'se! 


ESEZA. 


ngomulabe teyandiinziza kuliwa 
5 kabaka byeyandifiri'dwa. Awo ka- 
baka Akasuero nilyoka ayogera nā- 
gamba Eseza kadulubale nti Ani e- 
ra aliru'dawa ayang'anga okugeza- 
ko mu mutimagwe okukola bwatyo? 
6 Awo Eseza nayogera nti Omnlabe 
era atukyawa, Kamani ono omubi. 
Awo Kamani nitya mu maso ga ka- 
7 baka ne kadulubale. Awo kabaka 
nagolokoka ngaliko ekirui nāva kn 
mbaga eyomwenge (naingira) mu 
d lusuku olwomulubin : Kamani nå- 
imirira okusaba obulamnbwe eri E- 
seza kadulubale; kubanga yalaba 
8 obubi kabaka bwamutesere'za. Awo 
kabaka nakomawo ngava mu lusu- 
ku olwomulubiri naingira mu kifo 
ekyembaga eyomwenge; kale Ka- 
mani ngagu'de ku kitanda Eseza 
kweyali. Awo kabaka nāyogera nti 
Nokukwata aniikwatira kadulubale 
mu maso gange mu nyumba? Eki- 
gambo nga kiva mu kamwa ka ka- 
baka, nebabi'ka ku maso ga Kama- 
9 ni. Awo “ Kalnbona, omu ku bala- 
we abili mu maso ga kabaka, nayo- 
gera nti Era, laba, / ekitindiro, obu- 
wanvu bwakyo emikono amakumi 
atano Kamani kyakole'de Molude- 
kai, 7 eyayogera olwa kabaka ebiri- 
“ngi, kiimiri'de mu nyumba ya Ka- 
mani. Kabaka nayogera nti Mu- 
10 muwanikeokwo. Awo nebawanika 
Kamani ku kitindiro kyeyali asimbi- 
'de Moludckai. Awo obustingu bwa 
kabaka nebukakana. 


Awo ku lunaku olwo kabaka Aka- 
suero nawa Eseza kadulubale e- 
nyumba ya Kamani omulabe Wa- 
bayudaya. Awo Moludekai naja 
mu maso ga kabaka; kubanga Ese- 
za yali amubili'de 4 bweyamuli. 
2 Awo kabaka nananula >? empetaye 
gya'gye ku Kamani nigiwa Molude- 
kai. Awo Eseza nateka Moludekai 
okuba omukulu wenyumba ya Ka- 
8 mani. Awo Eseza nayogera nate 
olwo kubiri mu maso ga kabaka, na- 
vūnama awali ebigerebye namwe- 
gairira ngakaba amaziga oku'gya- 
wo obubi bwa Kamani Omwagagi 
nolukwerwe |weyali asali'de Abayu- 

4 daya. Awo “kabaka nagololera E- 
seza omn go ogwa zibu. Awo Ese- 
za nagolokoka naimirira mu maso 
5 ga kabaka. Nayogera nti Kabaka 
bwanāsima, era obanga ng'anze mu 
masoge, nekigambo ekyo bwekina- 
fanana ekyensonga mu maso ga ka- 
baka. nange changa 'musanyusa, ba- 
wandike oku'julula ebaluwa Kania- 
ni mutabani wa Ka'medasa Omwa- 
gagi zeyatesa, zeyawandika okuzi- 
kiriza Abayudaya abali nm masaza 
6 gona aga kabaka: kubanga nyinza 
ntya okugumikiriza okutunnlira o- 


0 





417 





4 Es. 1.5. 


“ Es. 1. 10. 


J Es. 5.14 


Es 2 2. 


a Es. 27, 
10, 15, 20. 
b Es. 3. 10. 


“Fa 411; 
b. 2 


418 


d Es. 3. 12. 
“ Es. l. 19. 


S Es. 3.12 


# Ezer. 8. 
36. 


i Es 1.1. 


4 Es. 3, 12, 
13. 


t Ex. 9. 19, 


° Lub. 41. 
42. 
Dan. 5. 20. 


ESEZA. 


bubi obuli'ja ku bantu bange? oba 
nyinza ntya okugumikiriza okutu- 
nulira bagauda bange nga babaziki- 
7riza? Awo kabaka Akasuero naga- 
mba Eseza kadulubale ne Moludekai 
Omuyudaya nti Laba, mpa'de Ese- 
za enyumba ya Kamani, naye ba- 
muwanise ku kitindiro, kubanga 
yateka omukonogwe ku Bayudaya. 
8 Era muwandikire Nabayudaya, nga 
bwemusima, mu linya lya kabaka, 
mugi'seko akabonero nempeta ya 
kabaka: kubanga ekiwaudike eki- 
wandiki'dwa “ mu linya lya kabaka 
era ekiteke'dwako akabonero ne- 
mpeta ya kabaka, “tewali muntu 
9 ninza okuki'julula. Awo mu biro 
ebyo /nebaita abawandisi ba kaba- 
ka mu mwezi ogwokusatu, gwe 
mwezi Sivani, ku (luvaku) Iwagwo 
olwamakumi abiri mu satu; era byo- 
na nebiwandikibwa Moludekai bye- 
yalagira eri Abayudaya neri 9 aba- 
masaza, nabami abafuganga naba- 
kulu bamasaza abaliwo okuva ‘t Ebu- 
indi okutusa ku Buwesiyopya, ama- 
saza kikumi mwabiri mu musanvu, 
eri buli saza ngempandika yalyo 
bweyali, ueri buli 'gwanga ngoluli- 
mi lwabwe bwerwali, neri Abayu- 
daya ngempandika yabwe bweyali 
era ngolulimi lwabwe bwerwali. 


10 Era A nawandika mu linya lya ka- 


baka Akasuero nagi'sako akabone- 
ro nempeta ya kabaka nawereza 
ebaluwa ezitwalibwa ababaka abe- 
bagala embalasi, abebaga'de ebiso- 
lo ebyembiro ebyakolanga omulimu 
gwa kabaka, ebyazalibwa mu bisibo 


11 (bya kabaka): era mwezo kabaka 


nalagira Abayadaya abali mu buli 
kibuga okukung'ana nokwesihira o- 
bulamu bwabwe okuzikiriza, oku'ta, 
nokumalawo obuinza bwona obwa- 
bantu nesaza abagala okubalūmba, 
abana (babwe) abato ne bakazi (ba- 
bwe) i nokutwäla omunyago gwa- 


. |12 bwe okuba omui'go, "ku lunaku 


lumu mu masaza gona aga kabaka 
Akasuero, ku (lunaku) olwekumi 
nesatu olwomwezi ogwekumi nebi- 


13 ri, gwe mwezi Adali. Awo nebala- 


lika amawanga gona ebya'gyibwa 
ku" kiwaudike, ekiragiro kirangirwe 
mu buli saza, era Abayudaya babë- 
nga beteke'deteke'de olunaku olwo 
okuwalana e'gwanga ku balabe bā- 


14 bwe. - Awo ababaka abebagala ebi- 


solo ebyembiro ebyakolanga omuli- 
mu gwa kabaka nebagenda, ekira- 
giro kya kabaka nga kibakubiriza 
era nga kibangnya; awo ekiragiro 
nekirangirwa mu Susani olubiri. 


15 Awo Moludeksi nafuluma mu ma- 


so ga kabaka ngayamba' de ° ebya- 
mbalo bya kabaka ebya kaniki ne- 
byeru, era ngatiki'de urie enene 
eya zabu, era ngayamba'de omuna- 


12 mu maso 


18 kolebwa. Awọ Eseza nay 


giro ogwa bafuta eniingi nolugoye 


8. 7—9. 13. 


olwefulungu: awo Pekibuga Susani |? Es 313 


nekyogerera wa'gulu nekisanyuka. 


16 Awo Abayudaya nebaba nomusana 
17 nesanyu, nokujaguza nekitibwa. A- 


wo mu buli saza ne mu buli kibuga, 
ekiragiro kya kabaka netekalye bu- 
li gyebyatukanga, Abayudaya ne- 
baba nesanyu nokujaguza, embaga 
r nolunaku olulungi. Kale bangi 
abomumawanga agomunsi nebafu- 
ka Abayudaya; kubanga *entisa 
Eyabayudaya yali ebagu deko. 


Awo 3 mu mwezi ogwekumi nebi- 
ri, gwe mwezi Adali, ku lunaku 
lwagwo olwekumi nesatu, ekira- 
iro kya kabaka netekalye bwebya- 

A binatera okutukirizibwa, ku luna- 
ku abalabe Babayudaya kwebasii- 
birira okubafuga; naye nekikyuka 
okubevūnulira, Abayudaya nebafu- 
2 ga abo abibakyawa; awo Abayu- 
daa cnebakung'ana mu bibuga 
byabwe okubuna amasaza gona aga 
kabaka Akasuero, okukwata abo 
abali bagala okubakola obubi: 'so 
tewali muntu eyainza okubaziiza; 
kubanga 4 entisa yabwe yali egu- 
3 'de ku mawanga gona. Awo aba- 
kingu bona abamasaza nabasigire 
nabami, abāfugānga nabo abakola- 
nga omulimu gwa kabaka nebabera 
Abayudaya; kubanga entisa ya 
4 Moludekai ngebagu'deko. Kuba- 
nga Moludekai yali mukulu mu 
nyumba ya kabaka, netutumolye 
neryätikirira okubuna amasaza go- 
na: kubanga omusaja oyo Molude- 
kai neyeyongerayongeranga obuku- 

5 lu. Awo Abayudaya neba'ta aba- 
labe babwe bona nga babakuba ne- 
kitala, nga babazikiriza nga baba- 
malawo, nebabakola nga bwebaya- 
6 gala abo ababakyawa. Ne mu Su- 
sani olubiri Abayudaya neba'ta ne- 
bazikiriza abasaja ebikumi bitāno. 
7 Awo Palusandasa ne Dalufoni ne 
8 Asupasa ne Polasa ne Adaliya ne 
9 Alidasa ne Palumasuta ne Alisai 


10 ne Alidai ne Vaizasa, “ batabani ba 


Kamani ekumi mutabani wa Ka. 
'medasa omulabe Wabayndaya ne- 
baba'ta; naye /nebata'sako muko- 


11 no gwabwe ku munyago. Ku luna- 


ku olwo omuwendo gwabo aba'ti- 
rwa mu Susani olubiri neguletebwa 
a kabaka. Awo kabaka 
nagamba Eseza kadulubale nti A. 
bayudaya ba'se bazikiri'za abasaja 
ebikumi bitano mu Susani olubiri 
ne batabani ba Kamani ekumi; ka- 
lp kyebakoze my masaza amalala 
aga kabaka kyenkana wa! #Kiki 
'no kyosaba ? ara onokiwebws : oba 
kiki kyewegairira nate? era kinä- 
erg nti 


Kabaka bwanasima, Abayudaya a- 


r Easg | 
22 


"Ma? 
Es 9. 2 


"Faa 


b Ba 313 


“Esa. a). 


4.61. 


Ehk 








9. 14—10. 3. 


tlu 16, 


“nyi, 
18. 


s Ea 8.17. 
"lu. 2. 
Nek. 8. 10, 


12. 
Kab. 11. 
10. 


P Nek 8 
10. 


” Ea 3. 
7. s 


ala AA AAA Aa e E A ee E a E GG ag gg ga a gg A EE, EE E Ga 


bali mu Susani bawebwe okukola 
í nenkya ngekiragiro ekya lero bwe- 
kiba'de, era batabani ba Kamani 
ekumi bawanikibwe ku kitindiro. 

14 Awo kabaka nalagira bakole bwe- 
batyo: kale nebalāngira eteka mu 
Susani; nebawanika batabani ba 

15 Kamani ekumi. Awo Abayudaya 
abali mu Susani £nebakung'anira 
ne ku lunaku olwekumi neuya olwo- 
mwezi Adali, neba'ta abasaja ebi- 
kumi bisatu mu Susani ; naye ! ne- 
bata sako mukono gwabwe ku mu- 

16 nyago. Awo Abayudaya abalala 
abali mu masaza ga kabaka neba- 
kung'ana nebesibira obulamu bwa- 
bwe, nebaba nokuwu'mula eri aba- 
labe bibwe, neba'ta kwabo ababa- 
kyawa obukumi musanvu mwenku- 
mi tano; naye nebata'sako muko- 

17 no gwabwe ku munyago. (Ebyo 
byabawo) ku lunaku olwekumi ne- 
satu olwomwezi Adali; ne ku luna- 
ku Iwagwo olwekumi nenya neba- 
wu'mula, nebalufūla olunaku olwo- 
kulirako embaga nolwokusanyuki- 

18 rako. Naye Abayudaya abāli mu 
Susani nebakung'anira “ku (lana- 
ku) lwagwo olwekumi nesatu ne 
ku lunaku Iwagwo olwekumi ne- 
nya; ne ku (lunaku) Iwagwo olwe- 
kumi netano nebawu'mula, nebalu- 
fula olunaku olwokulirako embaga 

19 nolwokusanyukirako. Abayudaya 
abomubyalo ababeranga mu bibuga 
ebitaliko bugwe kyebiva bafūla olu- 
naku olwekumi nenya olwomwezi 
Adali (olunaku) olwokusanyukirako 
nokulirako embaga era * olunaku 
oluliingi era ° olwokuwerezaganira- 
ko emigabo. 

20 Awo Moludekai nawandika ebyo, 
nawereza ebaluwa Abayudaya bona 
abali mu masaza gona aga kabaka 

91 Akasuero, abokumpi nabewala, o- 
kubalagira okukwatānga olunaku 
olwekumi nenya olwomwezi Adali, 
nolunaku lwagwo olwekumi netā- 

22 no, buli mwaka, nga ze naku Aba- 
yudaya kwebafunira okuwu'mula 
era abalabe babwe, nomwezi ogwa- 
bafiikira ogwesanyu okuva mu bui- 
nike, era olunaku olulūngi okuva 
mu kunakuwala: bazifulenga enaku 
ezokulirangako embaga nezokusa- 
nyukirangako nezokuwerezaganira- 
ngako emigabo P nezokuwererezā- 

23 ngako abavu ebirabo. Awo Abayu- 
daya nebasiibiza okukolanga nga 
bwebatanula, era nga Moludekai 

24 bweyabawandikira; kubanga Ka- 
mani mutabani wa Ka'medasa O- 
mwagagi omulabe Wabayudaya bo- 
na yali raleseza eri Abayudaya 


ESEZA. 


okubazikiriza, era yali akubye Puli, 


bwe bululu, okubamalawo noku- 


25 bazikiriza; naye (ekigambo) bwe- 


kyatiika mu maso ga kabaka nala- 
girira mu baluwa olukwerwe olubi 
lweyali asali'de Abayudaya lu'de 
ku mutwegwe ye; era ye ne bata- 
banibe bawanikibwe ku kitindiro. 
26 Enaku ezo kyebava baziita Pulimu 
ngerinya lya Puli bweriri. Awo 
olwebigambo byoua ebyomubaluwa 
eno nolwebyo byebala mu kiga- 
27 mbo ekyo nekyo ekyababako, Aba- 
yudaya kyebava balagira nebasibi- 
za nebasūbiriza eza'de lyābwe nabo 
boua abanega tanga nabo, kireme o- 
ku'gwawo, okukwatanga enaku ezo 
zombi ugekiwandike kyazo bwekya- 
li era ngebiro byazo bwebyali ebya- 
28 tekebwawo buli mwaka; era oku'ju- 
kiranga nokukwatanga enaku ezo 
okubuna emirembe gyona, na buli 
kika, na buli saza, na buli kibuga; 
era enaku zino eza Pulimu zireme 
oku'gwawo mu Bayudaya, newaku- 
ba'de eki'jukizo kyazo kireme oku- 
29 bula eri eza de Iyabwe. Awo Eseza 
kadulubale ! muwala wa Abikairi ne 
Moludekai Omuyudaya nebawandi- 
ka nobuinza bwona okunyweza “e- 
baluwa eyo eyokubiri eya Pulimu. 
30 Nawereza Abayudaya bona ebalu- 
wa, mu # masaza ekikumi mwama- 
kumi abiri mu musanvu agobwaka- 
baka bwa Akasnero, (nga zirimu) 
ebigambo ebyemirembe namazima, 
31 okunyweza enaku ezo eza Pulimu 
mu biro bvazo ebyatekebwawo, nga 
Moludekai Omuyudaya ne Eseza 
kadulubale bwebabalagira, era nga 
bwebetekera bo be nyini neza'de 
lyābwe mu bigambo Vebyokusiba 
32 nokukiba kwabwe. Awo ekiragiro 
kya Eseza nekinyweza “ebigambo 
ebyo ebya Pulimu; nekiwandiki. 
bwa mu kitabo. 


1 Awo kabaka Akasuero nasalira 
ensi omusolo, 4 nebizinga ebyo- 
2 munyanja. Era ebikolwa byona 
ebyobuinzabwe namănyige nokute- 
gereza dala obukulu bwa Molude- 
kai bwebwenkana, ? kabaka bweya- 
mukuza, tebyawandikibwa mu c ki- 
tabo ekyebyomumirembe gya ba- 
sekabaka Bebumedi Nebuperusi ? 
3 Kubanga Moludekai Omnyudaya 
d ya'dirira kabaka Akasuero, era 
yali mukulu mu Bayudaya, era ya- 
'kirizibwa ekibina kya bagandabe ; 
ngayagala okukola abantube obu- 
langi, era ngabulira eza'derye lyona 
emirembe. 


419 


lu. a. 


t Ba. 2. 16. 


“lu. 29. 
Es. 8. 10. 


"Es. 1.1. 


” Es. 4. 3, 
16. 


“ Is.11.11; 
24. 15. 








8 Luh. 10. 
23; 22. 21; 
38. 28. 


6 Er. 14.14. 
Yak. 5. 11. 
€ Zab. 34. 
l4. 


d Imb, 8. 
20. 
Yob. 42. 8. 


EKITABO 


KYA 


YOBU. 


1 WaLiwo omusaja munsi 4 Uzi, eri- 


nyalye > Yobu; era omusaja oyo 
yatukirira era nga wa mazima, era 
ngatya Katonda “neyewalanga obu- 

2 bi. Nazalirwa abana abobulenzi 

8 musanvu nabobuwala basatu. Era 
ebintubye byali endiga kasanyu ne- 
ng'amira enkumi satu nemigogo 
gyente ebikumi bitāno nendogoi 
enkazi ebikumi bitāno naba'du ba- 
ngi nyo nyini; omusaja oyo naba 
mukulu okusinga abāna bona abe- 

4 buvanjuba. Batabanibe nebage- 
ndanga nebafumba embaga mu 
nyumba ya buli muntu ku lunaku- 
lwe; nebatumanga nehaitinga ba- 
nyinäbwe abasatu okulya noku- 

b nywa nabo. Awo olwatuka enaku 
zembaga yabwe bwezaitawo, Yobu 
natumanga nabatukuzanga nagolo- 
kokanga enkya mu makya, d nawa- 
ngayo ebiwebwayo ebyokebwa ngo- 
muwendo gwabwe bona bwegwali: 

` kubanga Yobu nayogera nti Mpozi 
batabani bange bononye, nebegana 
Katonda mu mitima gyabwe. Bwa- 
tyo Yobu bweyakolanga olutata. 

6 Awo olunaku lwali lumu “abana 
ba Katonda neba'ja okukika mu 
maso ga Mukama, ne / Setani naye 

7 najjira mubo. Mukama ye kamba 
Setani nti Ova wa? Awo Setani 
na'damu Mukama nayogera nti Nva 
kuding'ana munsi nokutambulata- 

8 mbula omwo erui nerui. Mukama 
nagamba Setani nti Olowōze`za o- 
mu'du wange Yobu? kubanga te- 
wali amufanana munsi, omusaja 
eyatūkirira era owamazima, atya 

9 Katonda neyewala obubi. Awo Se- 
tani na'damu Mukama nayogera 
nti Yobu atira bwerere Katonda ? 

10 Tomukomere'de lukomera okumwe- 
tolola ye nenyumbaye ne byona bya- 
lina, enjni zona? owa'de omukisa 
omulimu gwengaloze, nebintubye 

11 byaze munsi. Naye kakano golola 
omukonogwo okome ku byona bya- 
lina, kale alikweganira mu masogo. 

12 Mukama nagamba Setani nti Laba, 
byona byalina biri mu mukonogwo; 
kyo'ka kuye ye nyini togolola mu- 
konogwo. Awo Setani nava awali 
Mukama. 

13 Awo olunaka lwali Inmu bataba- 
nibe ne bawalabe bwebali nga ba- 





16 lira. 


17 


18 omuutu omu okukubülira. 


lira era nga banywera omwenge 
mu nyumba ya muganda wabwe 
14 omukulu, ormubaka na'ja eri Yobu 
nayogera nti Ente ziba'de nga ziri- 
ma, nendogoi nga zizirirauye nga 
15 zirya; s Abaseba nebazigwako neba- 
zitwala; wewawo, ba'se aba'du no- 
bwogi bwekitala; nange 'nze'ka 
mponyewo omuntu omu okukubii- 
Yali ngakyayogera, omnlala 
na'ja naye nayogera nti f Omaliro 
gwa Katonda gugu'de nga guva mu 
gulu, era gwoke'za endiga naba'du 
negubazikiriza; nange 'nze'ka mpo- 
ewo omuntu omu okukubilira. 
ali ngakyayogera, omulala na'ja 
naye nayogera nti kAbakaludaya 


befūde tlebibina bisatu, nebagwa |: 


ku ng'amira, era bazitu'te, wewa- 
wo, era ba'se aba'du nobwêgi bwe- 
kitala; nange 'nze'ka mponyewo 
Yali 
ngakyayogera, omulala na'ja naye 
nayogera nti m Batabanibo ne ba- 
walabo bali nga balira era nga ba- 
nywera omwenge mu nyumba ya 


19 mnganda wabwe omukulu: kale, 


laba, embuyaga nyingi nezi'ja nga 
ziva mu 'dungu, nezikuba ensonda 
enya ezenyumba, negwa ku balenzi, 
era bafu'de; nange 'nze'ka mpo- 
nyewo omuntu omu okukubiilira. 


20 Awo Yobu nagolokoka "nayuza 


omunagirogwe Oonamwa omutwe nā- 


21 viinama ku 'taka nāsinga; nayo- 


gera nti Nava mu lubuto Jwa mā- 
nge nga ndi P mwerere, era ndi'da- 
yo nga ndi mwerere: Mukama ye 
r yawa, era Mukama ya'gyewo ; eri- 


22 nyalya Mukama lyebazibwe. #Mwe- 


byo byona Yobu teyayondnanga, 
'so teyavuma Katonda busirusiru. 


Awo nate olunakn Iwali lamu aba- 
na ba Katonda neba'ja okukika 
mu maso ga Mukama, ne Betani 
naye na'jira mubo okukika mu ma. 
2 so ga Mukama. Mukama nagamba 
Setani nti Ova wa? Betani na'da- 
mu Mukama nāyogera nti Nva ku- 
ding'ana munsi nokutambulata- 
8 mbula omwo erui nerui. Mukama 
nagamba Setani nti Olowoze'za o- 
mu'du wange Yobu? kubanga te- 
wali munsi amufanana, omusaja 
eyatūkirira era owamazima, atya 





>. pyr BA ibi 
J r E P m 
JI — F 

> i = ” 











2. 4—3. 26. 


“Yob. 217. 


“Yob 1.2 
J Zab 38.1. 


f1 Byom. 
1. 484 
iLab AL 
1 Byom. 1. 
2 





10 


11 


13 eri e'gulu. 


i 


Katouda neyewala obubi: era akya- 
nyweza obutayononabwe, newaku- 
ba'de nga wasakiriza gyali, 4% oku- 
4 muzikiririza obwerēre. Setani na- 
'damu Mukama nayogera nti E'di- 
ba olwe'diba, wewawo, byona omu- 
ntu byalina alibiwayo olwobulamnu- 
5 bwe. Naye kakano golola omuko- 
nogwo, okome ku magūmbage ne 
ku mubirigwe, era alikwegänira mu 
6 masogo. Mukama nāgamba Setani 
nti Laba, ali mu mukonogwo; kyo- 
7 'ka mulekere obulamubwe. Awo 
Setani nava awali Mukama, nalwa- 
za. Yobu b amayute amazibu okuya 
ku bigerebye muuda okutiika ku 
8 bwezingebwe. Nadira olugyo o- 
9 kweya'guza; “natula mu'vu. Awo 
mukaziwe namugamba nti Okya.- 
Aan obautayononabwo? wegane 
tonda ofe. Naye namugamba 
nti Oyogera ngomu ku bakazi aba- 
sirusiru bwebogera. Owa! 4 tunā- 
webwanga ebirūngi mu mukono 
gwa Katonda netutawebwa bibi? 
e Mwebyo byona Yobu /teyayonona 
na mimwagye. 
Awo mikwano gya Yobu abasatu 
bwebāwulira obubi buno bwona o- 
bumu'jide, neba'ja buli muntu 
ngava mu kifokye ye; Erifazi 90- 
mutemani, ne Birudadi ê Omusuki, 
ne Zofali Omunaamasi: nebalaga- 
na wamu oku'ja okumukabirako 


12 nokumukubagiza. Awo bwebaimu- 


sa amaso gabwe (nga bakyali) wala 
nebatamumanya, nebaimusa e'do- 
bozi lyabwe nebakaba; nebayuza 
buli muntu omunagirogwe, nebafi- 
mulira 4 enfifu ku mitwe gyābwe 
Awo nebatula wamu 
naye ku 'taka nebamala !enaku 
musänvu emisana nekiro, newataba 
amugamba kigambo: kubanga ba- 
laba enakuze nga nyingi nyo, 


Awo Yobu nalyoka ayasama aka- 
mwa nakolimira olunakulwe. 
Yobu na'damu nayogera nti 
a Olunaku luzikirire kwenazali- 


rwa, 
Nekiro ekyayogera nti Omwana 
owobulenzi ali mu lubuto. 


4  Olunaku olwo lube ekizikiza ; 


Katonda aleme okulutunulira 
ngaima wa'gulu, | 
"So nomusana guleme okulwakira. 
5 Fkizikiza > nekisikirize ekyokufa 
biruite olwabyo ; 
Ekire kirutūleko : 
Byona ebidugaza obu'de birutise. 
6 Ekiro ekyo ekizikiza -viku'te ki- 
kinyage : 
'So luleme okusanyukira mu na- 
ku ezomumwāka ; 
Luleme okutiika mu muwendo 
gwemyezi. 


YOBU. 


7 


10 


11 


19 
18 


14 


15 


16 


17 


19 


21 


25 


26 


—— e e ———. 


Laba, ekiro ekyo kibe kigūmba ; 

Luleme oku'jirwa e'dobozi erye- 
sanyu. 

Abo balukolimire abakolimira o- 
bu'de, 

Abetesetese okusa'gula gonya. 

Emunyenye ezekiro kyalwo zibe- 
ko ekizikiza : 

Lunonye omusana, naye neruta- 
ba nagwo; 

"So terutunulira bikowe bya nkya : 

Kubanga terwa gala nzi'gi za lu- 
buto Iwa (mange), 

"So terwakisa maso gānge obui- 
nike. 

c Kiki ekyandobera okufa okuva 
mu lubuto ? 

Kiki ekyandobera okuta obulamu 
bwenava mu byenda. 

d Amavivi ganzikiririza ki ? 

Oba amabere, okuyonka? 

Kubanga kakano nandigalami'de 
nensirika ; 

Nandyebase; bwentyo bwenandi- 
wu'mu'de : 

Wamu ne basekabaka nabakiingu 
bensi, 

Abezimbira mu matõngo ; 

Oba wamu nabalangira abalina 
ezabu, 

Aba'juzanga enyumba zābwe e- 
feza: 

Oba ngomwana “omusowole a- 
kwekebwa sandiba'dewo ; 

Ngabana abawere abātalabānga 
ku musana na katono, 

Eyo ababi gyabalekerayo okute- 
ganya; 

Era eyo abakowu gyebawu'mu- 
ira. 

Eyo abasibe gyebe'siza wamu; 

Tebawulira 'dobozi lya mukoza. 

Omuto nomukulu bali eyo; 

Nomu'du aba wa 'dembe eri mu- 
kamawe. 

Alaba obuinike awererwa ki omu- 
sana? 

Nobulamu abuwerwa ki oyo alū- 
mi'dwa omwoyo; 

Abegomba okufa, naye nekuta'ja; 

Nebakusimira okusinga obuga'ga 
obukweke'dwa ; 

Abasanyuka enyo nyini, 

Nebajaguza, bwebainza okulaba 
entana ? 

Omuntu akweke'dwa e'kubolye 
(awerwa ki omusana), 

Era / Katonda gwakomere'de e- 
komera ? . 

Kubanga okusinda kwange ku'ja 
nga sinalya, P g 

Nokuwuluguma kwange kufuki- 
bwa ngama;zi. 

Kubanga kyenti'de kinji'jako, 

Noe kyenkankanira ki'ja gye- 
ndi. 

Sesa 'so siterera 'so siwu'mula ; 

Naye enaku zi'ja. 


421 


€ Zab. 58.8. 
Mub. 6. 8. 





422 


#Yob.2. 11. 


> Is. 35. 3. 


“ Yob. 1.1. 
d Nge.3.26. 


“ Kos. 10. 
13. 


J Zab.08.6. 


? Yob. 33. 
15. 


1 Yob. 9.2 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


YOBU. 





Awo 4 Erifazi Omutemani na'da- 

mu nayogera nti 

Omuntu bwanagezako okwogera 
nawe, ononyiga? 

Naye ani ainza okuzibikiriza obu- 
tayogera ? 

Laba, waigirizānga bangi, 

Era è wanywezinga emikono emi- 
nafu. 
Ebigambobyo byamuwaniriranga 
oyo eyali agu'de, ji 
Era wawanga amanyi amavivi a- 
ga'dirira. ji 

Naye kakano kitūse gyoli nozi- 
rika; 

Kikukomako neweralikirira. 

cOkutyakwo (Katonda) sibwe 
d bwesigebwo, 

Namakubogo amagolokofu sikwe 
kusūbirak wo ? 

Nkwegairi'de, 'jukira, ani eyali 
abuze nga taliko musāngo ? 

Oba abatūkirivu bali bamali dwa- 
wo wa? 

Nga bwenalaba, “abo abakabala 
obujêmu, 

Nebasiga obuinike, era byebakū- 
ngula. 

Bazikirira olwomu'ka gwa Ka 
tonda, 

Era bamalibwawo olwokuwuma 
kwobusingubwe. 

Okuwuluguma kwempologoma 
ne'dobozi Iyempologoma enkä- 
mbwe, 

Namanyo/gempologoma ento ga- 
menyeka. 

Empologoma enkulu efa omui'go 
nga gugibuze, 

Nabina bempologoma nebasā- 
sana. 

Kale ekigambo kyandeterwa kya- 
ma, 

Nokutu kwange nekutola okuwii. 
ma kwakyo. 

Mu kulowoza okuva mu kwolese- 
bwa okwekiro, 

vOtnlo otungi bwetukwata aba- 
ntu, 

Entisa nenkwata nokukankana, 

Amagiimba gange gona nokunye- 
nya neganyenya. 

Awo omwoyo neguita ku maso 
gange; 

Enviri ezomubiri gwange nezi- 
nva kn mutwe. 

Gwaimirira buimirizi, naye nesii- 
nza kwetegêreza bwegufanana ; 

Ekifanauyi kyali mu maso gānge : 

(Waliwo) okusirika, nempulira 
e'dobozi enyar nti) 

#Omuntu afa alisinga Katonda o- 
butikirivu? 

Omuntu aliba mulongofu okuki- 
ra eyamukola ? 

Laba, teyesiga ba'dube ; 

Ne bamalaikabe abalanga obusi- 
rusiıru : 


4. 1—5. 17. 





19 


21 


14 


15 


16 


17 





Talisinga nyo (kubalanga) abo a- 
hasula mu 4 nyumba eze'taka, 
Omusingi gwabwe guli mu !nfafu, 
Ababetentebwa okusoka ™ ekiwo- 

'jolo! 
Bazikiririra mu kisêra ekiri wa- 
kati wenkya nakawungezi : 
Babula emirembe gyona nga te- 
wali aki'sako mwoyo. 
Omugwa gwābwe ogwewema te- 
gusimbulwa munda yäbwe ? 
Bafa, era awatali magezi. 


KowoLA 'no; waliwo anākuitaba ? 

Era ani ku abatukuvu gwono- 
kyūkira ? 

Kubanga okweralikirira ku'ta o- 
musirusiru, 

Nobu'gya bu'ta atalina magezi. 

b Nalaba omusirusiru ngasimba 
emizi : 

Naye amangwāgo nenkolimira e- 
kifo kyaberamu. 

Abānabe baba wala nemirembe, 

Era babetentebwa mu mulyango, 

“So tewali wa kubawonya. 

a i gwabwe omuyala agu- 
ya, 

Nagu'gya ne mu magwa, 

REUE po guwankirawankira e- 
bintu byabwe. 

Kubanga okulaba enaku tekuva 
mu nfifu, 

'So nobuinike tebuva mn 'taka ; 

Nayeabantn ? bazalirwa obninike, 

Ngensasi bwezibūka wa'gnlu. 

Naye 'nze, njagala okunonya Ka- 
tonda, 

Era njagala okulekera Katonda 
ensonga yange : 

Akola ebikulu ebitanonyezeka ; 

Ebyekitalo ebitabalika : 

e Atonyesa enkuba kunsi, 

Nasindika amazi ku nimiro: 

AI J nagulumiza abo abatowazi- 

wa; 

Nabo abali mu naku nebasituli- 
bwa nebaba mirembe. 

7 A'ta enkwe ezabagerengetanya, 

Emikono gyibwe negitainza ku- 
tukiriza byebatandise. 

í Akwasa abagezi olukwe Iwabwe 
ho: 

Nokutesa kwabekye'jo kumenye- 
kera dala. 

Baba nekizikiza emisana, 

Era kbawamanta mu tuntu nga 
kiro. 

Naye lalokola mu kitala ekyaka- 
mwa kabwe, 

Alokola eyetiga mu mukono gwo- 
wamanyi. 

Kale omwavu naba nokusubira, 

m Obutali butikirivu nebuziba a- 
kamwa kabwo. 


k Yoh 30 
Y neb. 

l Lub.3,14. 
m Yob. 13. 
28. 


e Yob 15. 
15 
SAKALA 


b Zab. 37. 
35 neb, 


“Zab 109 
12. 


d Luh 3 
17 neb. 


“Zab 
4, 10. 


Sam 27. 
f Zab. 8. 
10. 


Yoh. 145. 
1 kula ik 


kMa929 


l Zab. 35. 
10. 


= Zahi. 
2 


Š || 
Laba. * awere'dwa omukisa omu- | = Zab.% , 


ntu Katonda gwakangavula : 





12 








5. 18—6. 26. 


#Nge.3. 11. 


YOBU. 





Kale ° tonyõma kubulirira Kwo. 


Ma.32 39. 


"Zab 34. 
19, 


? Zab. 33. 
19. 


t Zab. 31. 
2. 


“Kos. 2. 
18. 


” Zab.112, 
2 


? Nge. 9. 
23; 10. 27. 






18 


19 


23 


24 


25 


muinza webintu byona. 
Kubanga yalumya, era yanyiga ; 
P Yafumita era engaloze ze ziwo- 
nya. 
r Anakuwonyanga mu buinike o- 
mukaga ; 
Wewawo, mu musanvu tewabe- 
nga babi obunakukomangako. 
Mu * njala anakununulanga obu- 
tafa ; 

Ne mu ntalo anakuwonyanga mu 
manyi gekitala. 

t Onokwekebwānga awali okuba- 
mbula kwolnlimi ; 

"So totyenga kuzikirira bwekuna- 
"janga. 

Onosekereranga okuzikirira ne- 
ujala ; 
'$0 totyenga nsolo za kunsi. 
Kuhanga “onolagananga enda- 
gano namainja agomu tale; 
Nensolo ezomunsiko zinabanga 
nemirembe gyoli. 

Era onomanyanga ngewemayo 
eri mirembe ; 

Era onolambulinga ekisibokyo 
notobulwa kintu. 
ra onomanyanga Y ngeza'deryo 
linabanga kulu, 

Nendayo ngomu'do ogwe'tale. 

Olitika mu ntanayo ngoweze'za 
Yemyaka mingi, 

Ngekinywa kyeng'ano bweki'ja 
mu ntiiko zakyo. 

Laba, ekyo twakikenenya, bweki- 
ri bwekityo; 

Kiwulire okimanye olyoke obere 
buliingi. 


6 Awo Yobu na'damu niyogera nti 


Singa okweralikirira kwange ku- 
pimi'dwa, 

Nenaku zänge singa ziteke'dwa 
mu minzani wamu | 

Kubanga kakano zandisinze obu- 
zito 4 omusenyu ogwenyanja : 

Ebigambo byange kyebivu'de bi- 
bera ebyokwanguiriza. 

Kubanga bobusale Bwomuinza 
webintu byona buli munda ya- 
nge, 

Nobusagwa bwabwoomwoyo gwa- 
nge gubunywa: 

c Ebyentisa ebya Katonda bisimba 
enyiriri okulwana nange. 

Entulege ekaba bweba nomu'do? 

Oba ente eng'ong'a awali e'mere 
yayo? 

Ekitalimu nsa kirika awatali mu- 


nyo? 

Oba olububi lwe'gi luliko bweru- 
woma? 

Snem yange egana okubikoma- 


0 , 
Biri ng'anga ebyokulya ebyomu- 
zizo gyendi. 


8 


13 


14 





Singa nyinza okuwebwa kyensa- | 


ba; 

Katonda singa ampa'de kyenego- 
mba! 

Katonda singa asimye okumbete- 
nta; 

Singa ayanjulu'za engaloze na- 
'malawo! 

Kale bwenandiba'de nokusanyu- 
sibwa nga 'maze; 

Wewawo, nandijaguzi' za olwoku- 
lumwa awatali kusasirwa: 


Kubanga sigananga bigambo bya : 
` dkos. 1.9. 
Amanyi gānge kye ki, 'nindirire ? ; 


d Mutukuvu. 


Nenkomerero yange kye ki, ngu- 
mikirize ? . 

Amanyi gange manyi ga mainja ? 

Oba omubiri gwange gwa kiko- 
mo? 

Si kubanga sirina kimbera mu- 
'nze ? 

Nokukolaokwamanyi kugobe'dwa 
dala gyendi ? 

Ayagala okuzirika (agwäna) mu- 
kwānogwe (okumukola) ebye- 
kisa ; 

Era noyo aleka okutya Omuinza 
webintu byona. 

Baganda bange balimbyerimbye 
ngaka'ga, 

Ngolusalosalo Iwobu'ga olu'gwa- 


wo: 

Obudugala olwama'zi agaku'te, 

(Era) omuzira mwegwekweka: 

Buli Iwebubuguma, nebubula: 

Ebugumu bweribawo, bumali- 
bwawo okuva mu kifo kya- 


bwo. 
Esafali (ezitambula) ku ma'bali 
gabwo nezikyama ; 
Bimbuka mu 'dùngunebazikirira. 
Esafali / Ezetema zatunula, 
Ebibina v Ebyeseba byabulindi- 


rira. 

Bākwatibwa ensonyi kubanga bā- 
siibira ; 

Ba'ja eyo nebaswazibwa. 

Kubanga kakano temuliko kye- 
muli; 

Mulaba ekitisa nemutya. 

Nali mbagambye nti Mpa? 

Oba nti Muweyo ku bintu bya- 
'mwe ekirabo kulwange ? 

Oba nti Mumponye mu mukono 
gwomulabe ? 

Oba nti Mu'nunule mu mukono 
gwabajozi ? 

Munjigirize nange nāsirika : 

Era muntegeze bwekiri kyenaso- 


bya. 
Ebiyambo ebyobugolokofu nga 
bya manyi! 
Naye okuwakana kwa'mwe kune- 
nya ki? 
Mulowoza okunenya ebigambo ? 
Kubanga okwogera kwoyo atalina 
'subi biri ng'anga empewo. 


423 


S Ts. 21. 14. 
Yer. 25. D). 
11 Basek. 
10. 1. 


i Yob. 17. 
10. 


e Yob. 14. 
14. 
le. 40.2 


b Is. 32.2. 


c Yob. 29.2. 


d Yob. 17. 
12. 


“Yob. 27. 


J Ts. 38. 12. 


I Zah. 73. 
39. 


29 





YOBU. 





Wewawo, mwandikubi'de (obulu- 
lu) atalina kitawe, 


Ne mukwano gwa mwe mwandi- | 14 


muvisi zamu amagoba. 

Kale 'no mu'kirize okuntunu- 
lira; 

Kubanga mazima si'ja kulimba 
mu maso ga mwe. 
i Mu'deyo, mbegairi'de, waleme 
okubawo ebitali bya ngonga ; 
Wewawo, mu'deyo nate, ensonga 
yange ningi. 

Ku lulimi Iwango kuliko ebitali 
bya nsonga ? 

Amatama gängo tegainza kwa- 
wula bigambo ebireta akabi ? 


ABANTU tebalina 4 lutalo kunsi ? 
Nenaku zabwe tezifanana naku 


zoyo akolera empera ? 

Ngomu'du ayayanira enyo è eki- 
sikirize, 

Era ngoyo akolera empera bwa- 
siibira emperaye : 

Bwentyo nange bwe'mazibwa “e- 
myezi egitaliko kyegigasa, 

Nebisera ebyekiro ebinkoya bya- 
ntekerwawo. 

4 Bwengalamira nenjogera nti 

Naimuka di? naye ekiro kirwa- 
WO; 

Era nenyenyanyenya nyo nenke- 
sa obu'de. 

Omubiri gwange gwamba'de ĉe- 
nvunyu namafunfugu genfifu; 

E'diba lyange liziba neritulika 
nate. 

Enaku zange ziwulukuka mangu 
okusinga /obutanta bwomulusi 
wengoye, 

Era zi'gwawo awatali 'siibi. 

Wowe, 'jukira ngobulamu bwa. 
nge 7 mpewo: 

Amaso gange tegakyalaba nate 
birungi. 

Eriso lyoyo andaba terikyandaba 
nate: 

Amasogo galiba ku'nze, naye nga 
SITI WO. 

Ekire nga bweki'gwawo neki- 
bula, 

Bwatyo noyo a'ka mu magombe 
talinyenga kuvayo. 

Ta'denga nate mu nyumbaye, 

i 'Sö nekifokye tekimumanyenga 
nate, 

Kyenava 'nema okuziiza akamwa 
kange; 

Nayogeza obubalagaze bwomwo- 
yo gwange; 

k Nemulugunyisa ! obuinike bwe- 
meme yange. 

'Nze nyanja, oba lukwata, 

Noku'siko nonzi'sako abankū- 
ma? 

m Bwenjogera nti Ekitanda kya- 
nge kinansanyusa, 


15 


17 


18 


21 


: 


6. 27—8. 8. | 


Ekiriri kyange kinawu muza o- | 
kwemulugunya kwange ; | 

Kale nolyoka ontisa nebiroto, | 

Nonkanga nokwolesebwa: 

Ememe yange nokweroboza ne- | 
yeroboza okutu'gibwa, 

Nokufa okusinga amagimba ga- 

nge (gano). 

n Ntami'dwa (obulamu bwange); |“ Yob. 1a 

sagala kuba mulamu enaku |! 


zona : . | 
o Ndeka; kubanga enaku zange |” Yob. 10. 
r tezirimu. R 
r Omuntu kye kiki, 'gwe okuma- |g 
kuza, ” Zah 8d; 
Era 'gwe okumu'sako omwoyo- [143 
gwo. | 
Nokamuj'jira # buli nkya, sinz 
Nokumukema buli kasera ? Bung 2 


Olitisa wa obutanziyangako 


maso, 
Nobutandekanga okumala okumi- 
ra amalusu ginge ? 

Obanga nyononye, nkukola ki 
'gwe, 'gwe alabirira abantu ? 
Kiki ekyakuntesawo okuba 'sa- | Yoh 16 

bawa gyoli, 12 
Nokuzitowa ninezitowerera 'nze 
'nze ka? i 
Era kiki ekikulobera okusonyiwa 
okusohya kwange noku'gyawo 
obutali butūkirivu bwange ? 
Kubanga kakano nagalamira mu 
nfūfu ; 
Nawe voli'nonyeza dala, naye | “ Yob. 8 
'nze nga siriwo, 


Awo «a Birudadi Omusuki na'da- | ° Yob. 2 
mu nayogera nti i 
Olitusa wa okwogera ebyo ? 
Era cbigambo ebyomukamwako 
biritusa wa okuba ngempewo 


eyamanyi ? 
b Katonda anyola omusango ? b Lab. 18 
Oba Omuinza webintu byona 8- |Ñ, pi 
nyola ensonga ? 2 Byum. 


c Abānabo obanga bāmwōnõna, | pal 45 

Ye nibagabula mu mukono gwo- | < Yob. 1. 
kusobya kwabwe : 5, 18, 19. 

d Bwono'kiriza okunonyeza dala | 4 Yob.s.8 
Katonda, 

Newegairira Omuinza webintu 
byona; 

Singa oba'de mulongofu era wa 
mazima ; 

Teyandiremye 'no okukuzukuki- 
ra, 

Nawa omukisa ekifo omubêra o- 
butūkirivubwo. 

Okusokakwo newakuba'de nga 
kwali kutono, 

Naye enkomereroyo eyoluvanyu- 
ma yandyeyonge'de nyo. 

Kubanga “biza abemirembe e- |“ Mat; 
gynsoka, nkwegairi'de, ETA 

Okenenye ebyo bajaja bābwe bye- 
banonyeza dala: 





8. 9—9. 25. 
ATA A 
la 4. 
1 Yob. 14. 
2. 10 
11 
' Zab. 129. | 12 
Yer. 17. 6. 
13 
i Yob. 13. 
ad 
Zab 112. |14 
10. 
15 
16 
17 
18 
19 
1Zab. 113. 
20 
21 
“ Zab. 33. | 22 
28; 192. JA 


"Yob 417. 


è Yob.38.5. 


“la 13.13 





YOBU. 


( Kubanga /tuli ba jo, 's0 tetuliko 
kyetumanyi, 

Kubanga enaku za'fe zetumala 
kunsi 7 kisikirize a 

Bo tebalikuigiriza nebakubilira, 

Nebogera ebigambo ebiva mu 
mutima gwabwe ? 

Ekitogo kiinza okukula awatali 
bitosi ? 

Olulago luinza okumera awatali 
mazi? 

i Nga lukyali lubisi nga terunate- 
mebwa, 

Luwotõka okusoka omu'do (omu- 
lala) gwona. 

Bwegatyo bwegabera amakubo ga 
bona aberabira Katonda ; 

k Ne'subi lyoyo atatya Katonda 
binabulanga: 

Obwesigebwe bunakutukanga, 

Nekyo kyeyesiga ngoye za na- 
bubi. 

Anesigamanga ku nyumbaye, na- 
ye teimirirenga : 

Anaginywererangako, naye tegu- 
menga. 

Ayerera mu maso genjuba, 

Namalagalage galanda okubuna 
olusukulwe. 

Emizigye gikwata ku kifiinvu, 

Alaba ekifo ekyamainja. 
kifokye, 

Awo kinimwegananga (nga kyo- 

era nti) Sikulabangako. 
Laba. eryo lye sanyu erye'kubo- 
] 


e, 

iNabalala baliroka okuva mu 
"taka. 

Laba, Katonda tasiilenga muntu 
eyatiikirira, 

'So tawanirirenga abo abakola 
obubi. 

Bwalimala ali'juza akamwako e- 
nseko, 

Nemimwagyo okwogerera wa gu- 


lu. 

Abakukyawa " balyambala enso- 
nyi; 

Newema eyababi teribawo nate. 


9 Awo Yobu na'damu nayogera nti 


Mazima 'manyi nga bwekiri bwe- 
kityo: 

Naye a omuntu ainza atya okuba 
nobutukirivu eri Katonda? 

Bwabanga ayaga'de okuwakana 
naye, 

Tainza kumu'damu kigambo na 
kimu mu ukumi. 

b Omutimagwe gwa magezi, era 
amänyige mangi : 

Ani eyali yekakanyazi'za eri ye 
nalaba omukisa ? 

A'julala ensozi nezitamanya, 

Bwazivunisa obusingubwe. 

c Anyenya ensi okuva mu kifo 
kyayo, 


7 


14 


15 


16 


21 


25 


d Empagi zayo nezikankana. 

Alagira enjuba netevayo; 

Era atekako akabonero ku mu- 
nyenye. 

e Abamba e'gula ye'ka, 

Era alinyirira amayengo agenya 


nja. 
Akola Nabaliyo,/Entungalugoye, | / Y 


ne Kakaga, 
Nebisenge ebyobukika obwadyo. 
Akola ebikulu ebitanonyezeka ; 
W Arano, ebyekitalo ebitabali- 
a. 
Laba, ampitako, nesimulaha : 
Era yeyongerayo mu maso, naye 
nesimutegčra. 
Laba, ak wata (omui'go), ini ainza 
okumuziiza ? 
9 Ani anamugamba nti Okola ki? 
Katonda ta'gyengawo busingu- 


we; 

Ababezi ba Lakabu bakutama 
wansiwe. 

'Nze sirisinga nyo obutamu'da- 
mu, 

Nineroboza ebigambo byange 
(mpakane) naye? 

í Gwesandi'zemu newakuba'de 
nga ndi mutūkirivu; 

Nandyegairi'de omulabe wange. 

Singa nkow4 de naye nganjita- 
bye; 

Era naye sandi'kiri'za ngawuli- 
'de e'dobozi Iyange. 

Kubanga a'menya ne kibuyaga, 

Era ayongera ebiwimdu byange 
oku'nanga £ obwerčre. 

Tang'anyenga kusa mu'ka, 

Naye anji'juza obubalagaze. 

Bwetwogera ku minyi agomni- 
nza, laba, “nga wali)! 

Bwetwogera kn kusala omnsa- 
ngo, ani anantekerawo ekise- 
ra? 

Newakuba'de nga ndi mntūkiri- 








i Yob. 10. 
15. 


4 Yob. 2.3. 


vn, ¿akamwa kinge 'nze ke | !Yob. 15.6. 


kaninsalira omusingo okunsi- 


nga: 
Newakuba'de nga natūkirira, ka- 
nantegeza okuba omukyamn. 
'Nze ndi muntu eyatūkirira ; se- 
rowoza 'nze'ka; 

Nyoma obulamu bwange. 

Bwona bwe bumu; kyenva njo. 
gera nti ™ Azikiriza oyo eyatū- 
kirira nomubi. 

"s Ekibonyobonyo bweki'ta ama- 
ngwago, 

Alikudülira okusalirwa omusango 
okwabataliko kabi. 

Ensi eweredwayo mu mukono 
gwomubi: 

Abi'ka ku maso gabalamuzi bayo; 

Obanga siye, kale yani? 

o Enaku zinge 'no ziwulukuka 
mangu okusinga P omubaka : 
Ai turs, teziriko bulūngi bwezi- 

raba. 


m Mub. 9. 
2 3. 


" Ts.10.26; 
28. 15, 18. 


03 


WA a m aman a 


26 


“Kab. 1.8. 


#Yob.7.13. | 27 


t Yob. 10. 
20. 
Zah.39. 13. 


30 
31 
32 
“ Bal. 9.20. 
33 
| 


“ Yob, 13. 
21. 


“Yob.7.11. 


bYob 13.89. | 3 
€ Zab. 89. 
38. 





dYok.8.15. 4 


“1 Sam. 
16. 7. 


! / Zab. 19. | 8 
73. 


I Zab. 139. 
5, 13-16. 


9 


i Lub.3.19. 


10 


YOBU. 


Ziise ngamato agatambula embi- 
ro: 

r Ngempungu e'ka ku mui'go. 

s Bwenjogera nti Nerabira okwe- 
mulugunya kwange, 

Nasanyusa amaso gange (agana- 
kuwa 'de) !neng'umya omwoyo: 

Awo nga nti'de obuinike bwange 
bwona, j 

'Manyi nga tolimpita ataliko mu- 
sango. 

Omusango gulinsinga ; 

Kale kiki ekinteganyisa obwe- 
rëre ? 

Bwe'naba nama'zi agomuzira, 

Engalo zinge newakuba'de nga 
nzitukuza ntya; 

Era naye olinsula mu lusalosalo. 

Nengoye zange 'nze zirintamwa. 

Kubanga ye si muntu nga 'nze 
bwendi, 'nze okumu'damu, 

“'Fe okulabagana okuwoza omu 
sango. 

AINA mulamuzi ali wakati wa- 
' e, 

Eyandiinzi'za okuteka omukono- 
gwe ku'fe 'fembi. 

w Anziyeko omu'gogwe, 

'S0 entisaye ereme okunkanga : 

Kale bvenandyoge'denesimutya; 

Kubanga si bwentyo bwendi 'nze 
'mze'ka. 


EMEME yange enyiye obulamu 
bwange ; 
Nafukumula 
kwange ; 
a Nayogeza kabyo lya meme yā- 


okwemulugunya 


nge. 

Nagamba Katonda nti Tonsalira 
musango okunsinga ; 

Ntegeza kyova owakana nange. 

Okiita è kirangi 'gwe okujoga, 

cOkunyoma omulimu gwenga- 
lozo, 

Noyakira okutesa kwababi ? 

d Olina amaso agomubiri, 

e kawa ngabantu bwebala- 

Enakuzo ziri ng'anga enaku eza- 
bantu, 

pe emyakagyo ngenakun ezaba- 
ntu, 

Nokubiiza nobiiza obutali butūki- 
rivu bwange, 

Nononya okwondna kwange, 

Newakuba'de ngomanyi nga siri 
mubi; 

"So tewali ainza okuwonya mu 
mukonogwo? 

J Emikonogyo gye gya'mimba, 
gye gyankola 

g Wamu erui nerui; naye onziki- 
riza. 

Nkwegairi'de. 'jukira nga wa'mii- 
mba nge'taka ; 


—— — em o a a 


11 
12 
13 
14 


15 
16 
17 


18 


11 
2 





Nonkwasa ngamata amakalu ? 

Wanyambaza e'diba nomuhiri, 

Era wanga'ta wamu namagumba 
nebinywa. 

Wampa obulamu nokuganja, 

Noku'jakwo gyendi kwe kwakii 
ma omwoyo gwange. 

Era naye wakisa ebyo mu muti- 
magwo ; 

'Manyi ngekyo (kiri) nawe: 

Bwenyonona, kale 4 onetegereza, 


"So tolinziyako butali butukirivu | 7 


bwange. 
Bwemba omubi, nga zinsānze ; 
Era bwemba omutikirivu, era na- 
ye l siriimusa mutwe gwange ; 
Nga nswizibwa nyo 
Era nga ntunulira enaku zendaba. 
Era (omutwe gwange) bwegwegu- 
lumiza, onji'ganya ngempolo- 
goma: 
BE weraga owekitalo gye- 


Okomyawo bu'gya abajulirwabo 
eri 'nze, 

Nonyongerako okunyigakwo ; 

Ebikyukakyuka nobulwa biri nä- 


nge. 

Kale m kiki ekyakunziyisa mu lu- 
bato? . 

Nandita'de omu ka, 'so tewandi- 
ba'dewo liso eryandindabye. 

Nandiba'de ngatabangawo; 

Nandisituli'dwa okuva mu Jubuto 
okuntwala mu ntana 

n Ensku zange si ntono? Kale 
lekera awo, 

Ondeke ° nsanyusibweko katono, 

P Nga sinagenda eyo gyesivenga 
kukomawo, 

Ye nsi r eyekizikiza $ neyekisiki- 
rize ami Bia 

Ensi eyekizikiza ekiku'te, ngeki- 
zikiza (kye nyini) bwekiri ; 

(Ensi) eyekisikirize ekyokufa a- 
watali kutekateka, 

Era omusana gwayo guli ng'anga 
ekizikiza. 


Awo a Zofali Omunaamasi na- 
'damu nayogera nti 
> Olnfulube Iwebigambo terugwa- 
na kulu'damu ? 
Nomuntu omwogeziyogezi agwa- 
na okumuwa obutūkirivu ? 
Okwenyumirizakwo kwandisirisi- 
'za abantu ? 
Era bwodila, tewabewo anaku- 
kwasa ensonyi ? 
Kubanga “ oyogera nti Okuigiriza 
kwange kulongofu, 
Nange ndi mulungi mu masogo. 
Naye Katonda singa ayoge'de, 
Nayasama emimwagye eri 'gwe; 
Era singa akwolese'za ebyama 
ebyamagezi, 


9. 26—11. 6. | 


“Yob. 3 
11. 


“Yob.211. 


b Nge. 14. 
19. 


l 
| 


e Yob.10.7. 1 


Era í olinzi'za nate mu nfūfu ? Nga ga ngeri nyingi mu kukola 
| |10 Tonzitulu'de ngamata, okwamanyi! 


11. 7—12. 21. 


é Zab. 139. 
6-10. 
Mub. 3411; 
817. 


“Ler. 13, 
4 neb. 


J Zab. 73. 
22 


7 Ia 65.16. 


i Zab.38.5. 


Kale tegera Katonda e ema aba 


'so Si ngobutali butukirivubwo 
bwebwasanira. 

4 Oinza okulaba Katonda olwo- 
kunonya ? 

Oinza okulaba Omuinza webintu 
byona nokamala ? 


Kwenkana e'gulu obugulumivu; 
oinza kukula ki ? 

Kusinga amagoambeokugenda wa- 
nsi; oinza kumanya ki? 

Ekigero kyakwo kisinga ensi obu- 
wanvyu, 

Era kisinga enyanja obugazi. 

Bwanaitamu “ nasiba (abantu), 

Nabaita oku'ja okusalirwa omu- 
sango, kale ani ainza okumau- 
ziiza ? 

Kubanga amanyi abantu abata- 
liko kyebagasa 

Era alaba nobutali butūkirivu ne- 
wakuba'de nga tabulowoza. 

Naye omuntu ataliko kyagasa ta. 
lina kutegera, 

Wewawo,/abantu bazalibwa ngo- 
mwana wentulege. 

Bwonotekatekinga obulūngi o- 
mutimagwo, 

Nogololanga emikonogyo eri ye; 

Obujêmu obanga buli mu muko- 
nogwo, butekenga wala, 

'S5 nobutali butiikirivu bulemē- 
nga okubera mu wemazo; 

Kale tolemenga kuimusa amaso- 
go awatali bala; 

Wewawo, onotereranga 's0 totye- 
nga: 

Kubanga 7 onerabiranga enaku 
zewalaba ; 

paten aa akan ngama 'zi agaise- 


i Nobalamubwò bunitangalanga 
okusinga etuntu ; 

Newakuba'de nga 'wāliwo ekizi- 
kiza, bunabanga ngobwenkya. 


. Nawe onobinga mirembe, kuba- 


nga e'subi weriri ; 
Wewawo, onomagamaganga no- 
wu'mula mirembe. 


"Era k onogalamiranga 'so tewa- 


benga anakutisanga ; 
Wewawo, bangi abanakwegairi- 
Yanga. - 
Naye !lamaso gababi gana'gwa- 


ngawo, 

Nobu'dakiro bunababulanga, 

Ne'sibi lyabwe linabanga kuta 
mu'ka. 


1 DA Er Yobu na'damu nayogera 


das ina dala 'mwe muli bantu be 
nyini, 

Era amagezi galiftra wamu na- 
'mwe. 

Naye nange nina okutegera 'so 
si 'mwe 'mwe'ka; 

'Mwe temunsinga: 


YOBU. 


18 


19 


21 


Wewawo, ani atamanyi ebiri nge- 
byo? 


427 


Ninga omuntu 4 asekererwa eri | 4Yob.30.1. 


mu'ne, 
(Ona sun) eyakubira Katonda nä- 
u'damu 


Omusaja owensõnga era eyatiki- 
rira asekererwa. 

Mu kulowoza kwoyo eye'sa mu. 
limu okunyoma akabi; 

Kweteke'deteke'de abo abaserera 
nekigerekyabwe. 

b Ewema ezabanyazi ziraba omu- 


kisa, 
Nabo abanyiza Katonda baba mi- 


rembe ; 

Katonda aleta ebintu (bingi) mu 
mukono gwabwe. 

Naye 'no buza ensolo, zinakuigi- 
riza ; 


, Nenyonyi ezomu'banga, zinaku- 


bulira : 
Oba yogera ne 'taka, linakuigiri- 


N K EA ebiri mu nyanja bi- 

” năākunyonyola. 

Ani atamanyi mwebyo byona, 

Ngomukono gwa “ Mukama gwe 
gulese ebyo ? 

dObulamu bwa buli kintu ekira- 
mu buli mu mukono gwoyo, 

Nomu'ka gwabantu bona. 

e Okutu tekukema bigambo, 

Era ngamatama bwegalega ku 
"mere yago? 

Amagezi gaba nabasaja abaka'de, 

Nokutegera kuba mu kuwangala 
enaku nyingi. 

Eri ye eriyo amagezi namanyi; 

Yalina okutesa ebigambo nokute- 

era. 

Laba, amenya 'sd tekiinzika ku- 

zimbibwa nate; 


b>Yob.21.7. 
Zab. 73.12. 


“Yob.l.21. 


gan 5. 
Bik. 17.2. 


t Yob.343. 


JA'galira omuntu 's6 tewainza | / Is. 22.29. 


kubawo ku’ gulawo. 
Laba, Y aziiza ama'zi negakala ; 
Nate í agasindika negavunika e- 
nsi. 
Eri ye, eriyo amänyi nokukolera 


Alimbibwa nalimba babe. 

Atwala abatesa bebigambo nga 
banyagi'dwa, 

k Nabalamuzi abafula abasiru- 


Jana NA olujegere Iwa baka. 
baka, 
Era asiba ekiwato kyabwe nolu- 


ko 

Atwala bakabona inga banyagi- 
“dwa, : 

Era ame'ga abamanyi. 

Abesigwa amalawo okwogera 
kwabwe, 

Nabaka'de aba'gyako okutegêra 
kwabwe. 

m Afuka okunyomebwa ku bala- 
ngira, 


“a 11. 


| Tag 7. 
)l neb. 
Am. 9. 6. 


k Mub.?.7. 
Is. 44. 25. 


l Ts. 20. 4. 


Waua LU 


428 


YOBU. 


Era asumulula olukoba olwaba- 


manyi. 

Ayolesa ebyobuziba ngabi'gya 
mo kizikiza, 

Era ayerula ekisikirize ekyokufa. 

n Ayāza amawanga, era agaziki- 
riza : 

Abunya amawanga munsi, era 
agakomyawo. 

Abakulu babantu abomunsi aba- 
"gyako omwoyo, 

Era ° abawabiza mu 'dungu awa- 
tali 'kubo. 

Bawamantira mu kizikiza awa- 
tali musana, 

Era abataga'sa P ngomutamivu. 


1 3 ani eriso lyange lyalaba ebyo 


| 
22 
n Ts.28.15. | 23 
24 
“ Zab. 107. 
40. 
25 
? Zab. 107. 
zi. 
2 
3 
“Zab. 119.| 4 
64. 
.| è Yob. 16. 
2 
c Nge. 17. 5 
%. 
6 
d Yob. 77. 7 
4. 
8 
9 
“ Bag. 6. 7. 
10 
11 
12 
13 
14 
f Nge. 14. | 15 
22. 
16 


yona, 

Okutu kwange kwabiwulira ne- 
kubitegera. 

Byemumanyi era nange mbima- 
nyi: 

'Mwe temunsinga. 

Mazima nayogera Nomuinza we- 
bintu byona, 

Era njagala okutesa ne Katonda. 

Naye 'mwe 4 mugunja ebyobuli- 


mpa, 

b'Mwena muli basawo abataliko 
kyebagasa. 

Singa “ musiriki'de dala ! 

Bwemwandiba'de namagezi. 

Muwulire 'no ensonga yange, 

Mutege okutu eri okuwoza kwe- 
mimwa gyange. 

dMunawolereza Katonda nga 
mwogera ebitali bya nsonga, 

Era nga muleta ebyobulimba? , 

Munamutya kitibwa ? 

Munayomberera Katonda ? 

Kirungi ye okubakebera ? 

Oba ngomuntu “ bwalimba mu'ne 
munamulimba ye? 

Talirema kubanenya, 

Bwemunatya ekitibwa mu kyama. 

Obukulubwe obusinga tebuliba- 
tisa, 

Nentisaye teribagwako ? 

Ebigambo bya'mwe ebi'jukirwa 
ngero za'vu, 

Enkomera za'mwe nkomera za 
'taka. 

Musirike mundeke njogere, 

Ebinayagala oku'ja binji'jire. 

Kiki ekinaba kintwaza omubiri 
gwange mu manyo gange, 

Nenteka obulamu bwangemu mu- 
kono gwange? 

J Newakuba'de nganzi'ta era na- 
ye namulindiriranga: 

Era naye nikakasanga amakubo 
gange mu maroge. 

Era ekyo kye kinabanga obuloko- 
zi bwange; 

Kubanga omusaja atatya Kato-, 
nda tatūkenga mu masoge. 


17 
18 
19 


20 
21 


4 


8 


12. 2—14. 8. 


LA ——— maan a 


Muwulire nyo ebigambo byange, 

Nebyo byenjatula bibe mu matu 
ga'mwe. 

Laba 'no, ndiranyi'za ensonga 


ange; 

Many nga ndi mutūkirivu. 

Y Ani anawakana ninge? 

Kubanga kakano nasirika nenta 
omu'ka. 

Kyo'ka tonkola bigambo bibiri, 

Kale nesekweka amasogo: 

í Nziyako omukonogwo gumbere 
wala; 

"Bo nentisayo ereme okunkanga. 

Kale kowola 'gwe nange nāitaba ; 

Oba leka njogere nawe onziremu. 

Obutali butikirivu bwange nebibi 
byange byenkana wa obungi? 

k Ntegeza okusobya kwange no- 
kwonona kwānge. 

l Okisiza ki amasogo, 

m Nompita omulabewo ? 

Onococa esubi eritwālibwa empe- 
wo? 

Era onoi'ganya ebisasiro ebikaze? 

Kubanga ompandikira ebigambo 
ebyekabyo, 


Era onsisa #obutali butūkirivu s 


obwomubuto bwange : 

o Nebigere byangeobisiba mu nvu- 
ba, era olamba amakubo gange 
gona; 

Okoloboza olukoloboze okwetolo- 
la ebigere byange : 

Newakuba'de nga nfanana ekintu 
ekivundu eki'gwawo, 

Ekyambalo ekiriri'dwa enyenje. 


OnunTtu 4 gzālibwa omnkazi 
Wa naku si nyingi, era a'ju'de 
obuinike. 

Amulisa ngekimuli b natemebwa : 

Era a'duka c ngekisikirize 'sd ta- 
berera. 

Nawe omuzibulira amasogo afa- 
nana bwatyo, 

d Nondeta mu musingo 'nze na- 
we? 

Ani ainza “oku'gya ekintu ekiro- 
ngofu mu kitali kirongöfu ? te- 
wali nomn. 

Kubanga enakuze zatêsebwa, o- 
muwendo gwemyezigye guli nā- 
we, 

Era wamutekerawo ensaloze za- 
tainza kusu'kako ; 

JMu'gyeko amasogo awu'mule, 

Okutusa lwalimala olunakulwe 
y ngakolera empera. 

Kubanga waliwo e'subi eryomuti 
bwegutemebwa nga guliroka 
nate, 

Era nge'tabi lyagwo eto teririfa. 

Ekikolo kyagwo newakuba'de 
nga kika'diwa mu 'taka, 

Nekikonge kyagwo nekifira mn- 
nsi; 


i Yob.6.34 


#Yob.1.19. 


# Yob.7.L 


TŘ a BA E Ka UA 


14. 9—16. 22. 





9 
10 
11 
12 
i Zab. 102. 
PN 
t Zab 71. | 13 
$; 31. 20. 
l Zab. @. | 14 
48. 
t = Yoh. 14 | 15 
2 
n Yob. 10. 
3. 
"Zab. 
8; 13, kaeh 16 
17 
18 
19 
20 
2L 
P Mub.9.5. 
22 
“Yoh 21). 1 


$ Yob. 12 
3:13. 2 2 


Nayo olwakalosa kama 'zi gulimu- 

isa, 

Negusūla amatabi ngekisimbe. 

Naye omuntu afa era ayongobe- 
ra: 

Wewawo, omuntu ata omu'ka, 
kale aliru'dawa ? 

Ngama'zi bwega'gwerera mu nya- 
nja, 

Nomu'ga nga bwegu'gwawo ne- 


: a; 
Bwatyo nomuntu agalamira na- 


taimuka : 

i Okutūsa e'gulu lweritalibawo 
nate, tebalizukuka, 

"So tebalizukuzibwa mu tulo twa- 
bwe. 

Singa konkwese mu magombe, 


“Singa oukisa kyama okutiisa o- 


busungubwo lwebuliita, 

Singa onteke'dewo ekisera ekira- 
gi'dwa, nonji'jukira ! 

lOmunta bwafa aliba mulamu 
(nate)? 

Nandirindiri'de ne'mala enaku 
zona ezolutabalo Iwange, 

Okutūsa okutebwa kwange lwe- 
kwandize. 

m Wandimpise, nange nandikui- 


tabye : 

Wandiba'de nokwegomba eri »” o- 
mulimn gwemikonogyo. 

Naye kakano ° obala ebigere bya- 
nge: 

Tolabirira kwonona kwange ? 

Okusobya kwange kuteke dwako 
akabonero mu nsawo. 

Era osibira dala obutali bntūki- 
rivu bwange. 

Era mazima olusozi olu'gwa lu- 
'gwawo, 

Nolwazi lu'gyibwawo mu kifo 
kyalwo; 

Amazi gasiriza amainja ; 

Okwanjala kwago kufumbikiriza 
enfufu eyokunsi ; 

Era ozikiriza e'sibi eryomuntu. 

Enaku zona ngomuwangula, nai- 
tawo; 

Oranye amasoge nomusindi- 


a. 

Batabanibe batūka mu kitibwa, 
P ye nga takimanyi; 

Bakakanyizibwa, naye ye nga 
tategera bwebali. 

Naye omubirigwe oguli kuye gu- 
limwa, 

Nememeye eri mundaye enaku- 
wala. 


Awo 4 Erifazi Omutemani na- 
'damu nayogera nti 

v Owamagezi yandi'zemu noku- 
manya okutalimu, 

Na'juza olubutolwe nembuyaga 
ezebuvanjuba ? 


3 Yandiwakanye nebigambo ebita- 





liko kyebigasa, 


14 


15 


16 





Wewawo, omalawo okutya, 
Era oziiza okwagala Katonda mu 


masoge. 

Kubanga obutali butiikirivubwo 
bwe buigiriza akamwako, 

Era weroboza olulimi lIwabagere- 
ngetanya. 

Akamwako 'gwe ke kakusalira 
omusango okukusinga 'so si 
'nze; 

Wewawo, emimwagyo 'gwe ye 
mujulirwa eri 'gwe. 

'Gwe wasoka abantu bona okuzi- 
libwa ? 

Oba 'gwe bakuzala ensozi nga 
tezinabawo? 

Wali owuli'de c okutësa kwa Ka- 
tonda okwomukyāma ? 

Era weita wa magezi we'ka omu ? 

“ Kiki kyomanyi 'fe kyetutama- 
nyi ? 

Kiki kyotegera ekitali mu'fe? 

e Abameze envi nabaka'de enyo 
bali wamu na 'fe, 

Abasinga enyo kitawo obuka'de. 

Okusanyusa kwa Katonda kuto- 
no, tekukumala, 

Nekigambo (ekyogera) nāwe e- 
mpola ? 

Omutimagwo gukutwalira ki? 

Namasogo gatemeza ki? 

Nokukyüsa nokyisa omwoyogwo 
okulwana ne Katonda, 

Noleka ebigambo (ebiri bwebityo) 
okuva mu kamwako. 

JOmuntu kye kiki abëre omulo- 
ngofu? 

Noyo azalibwa omukazi abere o- 
mutukirivu ? 

Laba, teyesiga v batukuvube ; 

Wewawo, e'gulu si 'dongofu mu 
masoge. 

Omugwagwa era omuviindu si- 
yasinga nyo (obutaba mulo- 
ngofu), 

Omuntu ' anywa obutali butiiki- 
rivu ngamazi! 

Nakwolesa, mpulira ; 

Nekyo kyenalaba kyenabilira; 

| Abamagezi kyebabuliranga 
Okuva ku bajaja babwe, nebata- 
kikweka ; 

Abawebwa ensi bo'ka, 

1"'So tewali mu'na'gwanga eyaita 


mubo : 

Omubi aba lubuto lwa buinike 
enakuze zona, 

‘Gwe muwendo gwemyaka egya- 
muterekerwa omujozi. 

E'dobozi eryentisa liba mu ma- 


tuge ; 

m Bwaba ngalabye omukisa omu- 
nyazi alimugwako : 

Ta'kiriza ngali da okuva mu ki- 
zikiza, 

Era ekitala kimulindirira : 


Oba ngayogera ebitaliko kyebii- | 
nza? 


e Yer. B. 
18. 

d Yob. 13. 
2 


“ Yoh. 12 
12; 32. 6,7. 


S Yob. 2 
4-6. 


9 Yob. 5.1. 


iYob. 34.7. 
Zab.73. 10. 


k Yob. 48. 


l Yo. 3. 17. 


“3 Bas. 5. 
3. 




















































430 
” KAL 59. Tos 
; 109. 10. 
° Yob. 18. 
12 
24 
25 
26 
? Zab. 17. | 27 
10; 73. 7; 
119. 70. 
28 
29 
30 ' 
31 
r r Xob. 22. | 32 
Yab. 55.23; 
102. 24. 
“16. 18. 5. | 33 
34 
t Zab.7.14. | 35 
is. 30. 4 


YOBU. 


e-e a [o oaile aa a a a a 


16 


n Atambuliratambulira ekyoku- 
lya (ngayogera nti) Kiriru'da- 
wa? 

Amanyi ngolunaku olwekizikiza 
o A lali ku mukono- 


Okweralikirira nobubalagaze bi- 
mutisa; 

Bimuwangula nga kabaka eyete- 
setese okulwana : 

Kubanga agolo'de omukonogwe 
eri Katonda, 

Nagirira Omuinza webinta byo- 
na ebyekye'jo ; 

Amufubutukirako ngakakanyazi- 
'za ensingoye, 

Namakiindi amanene agokunga- 
boze: 

Kubanga ” abi'se ku masoge obu- 
ge'vubwe, ` 

Era alese ebifi byamasavu ku 
mbirizize ; 

Era yaberanga mu bibuga ebya- 
matongo, 

Mu nyumba omutali muntu, 

Ezali zagala okufiika ebifanvu. 

Tagagawalenga 'sō nebintubye 
tebibenga bya luberera, 

'So nebibala byabwe tebikutame- 
nga okutuka ku 'taka. 

Tavenga mu kizikisa ; 

Omuliro gunikazinga amatabige, 

Era anavangawo olwomu'ka o- 
gwomukam wake. 

Aleme okwesiga ebitalimu nga 
yerimbalimba : 

Kubangaebitalimu bye binabanga 
emperaye. 

Enekomekerezebwanga ” ebiro- 
bye nga tebinatiikirira, 

Ne'tabirye terigumizenga. 


- Anakunkumulanga ?#ezabibuze e- 


zitanaba kwengera ngomuza- 
bibu, 


"Era anasinsimulanga ekimulikye 


ngomuzeituni. 

Kubanga ekibina kyabatatya Ka- 
tonda kinabanga kigumba, 

Era omuliro gunayokyanga ewe- 
ma ezinalwangamu engnzi. 

t Baba mbuto za bubi, nebazala 
obutali butūkirivu. 

Nolubuto Iwabwe lutekateka bu- 
kusa. 


shah Yobu na'damu nayogera 
nt 

Nakawulira bingi ebiri bwebityo : 
'Mwena mnli basanyusa abata- 


KASA. 
Ebigambo ebitalimu binakoma ? 
Oba kiki ekikusosonkereza no- 
kwanukula noyannkula ? 
Era nange nandiinzi'za okwogera 
nga nwe bwemwogera ; 
Emceme ya'mwe singa eba'de mu 
kifo kyememe yange, 


13 


14 


15 


16 


17 





J Abalasibe 





16. 23— 16. 20. 


Nandiinzi'za Shuti ebigambo 
okubanenya, 
Nokubanyenyereza omutwe gwa- 


nge. 

(Naye) ) nandibawa'de amanyi na- 
kamwa kange, 

Nokusanyusa kwemimwa gvange 
kwandikakanyiza  (obuinike 
bwa' mwe). 

Newakuba'de nga njogera, obui- 
nike bwange tebunakakana : 
Era newakaba'de nga nzibikiriza, 

mpu'muzibwa ntya ? 

Naye kakano ankoye'za : 

a Nekibina kyange kyona okizi- 
si za. 

Era onkwati'de dala, (ye) muju- 
lirwa (gyendi) : 

b Nobukovu bwange bungoloko- 
akang bu'numiriza mu maso 


Antaga de nekiruikye, anji'ga- 
nyi za 

Era a'numi'de obujigi : 

Omulabe wange ankanulira a- 
maso. 

c Banjasami'de akamwa kabwe; 

d Bankubye empi nga banswaza: 

Bankung'anirako. 

Katonda angabula eri atatya Ka- 
tonda, 

Era ansila mu mikono gyababi. 

Nali mperawera nanjasamu wa- 
kati; 

Wewawo, yankwata mu nsingo 
nantandagira oku'menyame- 
nya: 

Era ansimbye okuba “ sabawaye. 

nzingi'za enjui zo- 
na, 

Ayasamu ensigo zange 'so taso- 
nyiwa; 

g Afuka omususa gwānge ku 
'taka. 

Agenda yeyongera oku'menya.- 
menya; 

Anfubutukirako ngomuzira. 

Ntunze ebibukutu ku 'diba lya. 


nge, 

Era ' nta'de ejembe lyange mu 
nfūfu. 

Amaso gange gōnõnese olwoku- 
kāba amaziga, 

Ne ku bikowe byange kuliko eki- 
sikirize kyokufa; 

Newakuba'de nga temuli kye'jo 
mu ngalo zange. 

Nokusaba kwānge kulongêfa. 

Ai ensi, ktobi'ka ku musai gwi- 


nge, 

l Nokukiba kwange kuleme oka- 
bako wekaliwu'mulira. 

Ne kakano, laba, omujulirwa wa- 
nge ali mu 'gulu, 

Nomuima wange ali wa'gulu. 

Mikwano gyange ba'nyona : 

(Naye) eriso Iyane lifuka amazi- 

ga eri Katonda ; 


4 Yoh L 
19-14 


b Zab. 100. | 
M 


ANDE 
Yobt 


? Kung.2 


í Zab. 75 
10. 





k Ta 26 21. 
ELA. 


tLub 410. 





16. = 3.19. OO 
131 Abres ensonga yomuantu eri Ka- 





“Zab 88 


b Nge. 6.1. 


“Yoh.30.9. 
Zah.44.14; 
60. 11. 


éZab. 4. 


“Yob. 7.6; 
s. 3. 


J Yob, 3. 
17-19. 





| tonda, 
| Neyomwana womuntu eri mu'ne ! ! 
22 Knbanga emyāka si mingí bwegi- 
ri gwako, | 
Nditembnla olugendo gyesiriva 
okukomawo. 


17 Onwoyo gwange gumalibwawo, 
enaku zange ziwe'de, 
a Entana eneteke'deteke'de. 
2 Mazima waliwo abakudazi gye- 
ndi, 
Neriso lyānge libera mu kusoso- 
nkereza kwabwe. 
8 Leta'no akakalu, oneimirire gyo- 
li we'ka; 
Waliwo ani bandkwatagana nā- 
nge mu mukono? 
4 Kubanga okisi'za omutima gwa- 
bwe obutategera : 
Kyonovinga olema okubagulu- 
miza. 
5 Oyo alopa mikwanogye okuba o- 
mui'go, 
ji nemas gabānabe gali'gwa- 


6 Era enfado c ekigambo ekyobu- 
wemu mu bantu ; 
mA nufise ekyenyinyalwa mu 
watu 
7 Era neriso lyānge lizibye olwo- 
kunakuwala, 
. Nebitūndu byange byona biri 
ngekisikirize. 
8 Abantu abamazima banakungu- 
bazinga ekyo, 
Nataliko musango anegolokosi- 
nga kwoyo wi Katonda. 
9. Era naye omutikirivu anakwa- 
tanga e'kubolye, 

Noyo alina demikono emirongofu 
aneyongerayongeranga okuba 
namênyi. 

Naye mukomewo 'mwena, mu'je 
'no: 

'So sirabe muntu wa magezi ku- 
"mwe. 

` e Enaku zinge ziwe'de, okutēsa 
kwange kukutu'dwa, 

Era nokulowoza okwomumutima 
gwange. 

Baliisa ekiro okuba omusana: 

Omusana gulirina  ekizikiza, 
(bwebogera bwebatyo). 

Bwensubira ken okuba e- 
nyumba y 

Obanga neyaliri' de ekitanda kya- 
nge mu kizikiza ; 

Obanga ng'ambye okuwviinda nti 
'Gwe kitange ; 

Nenvunya nti 'Gwe mange era 
mwanyinaze ; 

Hale e'subi lyange liriru'dawa? 

Ne'siibi Iyange aliriraba ani? 

Liri'ka mu bisiba ebyamagombe, 

#Okuwu' mula nga kumaze okuba- 

wo omuliindi gumu mu a nfüfu. 


10 


12 


13 


14 


15 
16 


YOBU.  ć 
| 1 8 m O Awo’ a Birudadi Omusuki na’da- | le 


3 


10 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 


18 


19 





431 


aYob.2.11. 





mu nayogera nti 

Mulitusa wa okntega ebigambo ? 

Musoke okulowoza, netulyoka 
twogera. 

Ekituisa è ensolo kiki, 

Netufūka abatali balongofu mu 
masogo ? 

'G weeyetignla olwobusiingubwo, 

Ensi erirekebwa kululwo? 

Oba olwazi luli'gyibwa mu kifo 
kyalwo? 

Wewawo, “omumuli gwomubi gu- 


kd A PAN: 73. 

nazikizibwanga, 

'So nolusasi olwomulirogwe te- 
rwakenga. 

Omumuli gunabanga kizikiza mu 
wemaye, 

Netabazaye eri wa'guluwe eneza- 
mizibwanga. 

Ebigere ebyamanyige binafundi- 
kirwanga, 

d Nokutesakwe ye kunāmusūlā- | 4Yob.5.13: 
nga. 

Kubanga ebigerebye ye bimusu- 
'de mu “ kitimba, l 

Era atambulira ku mutego. 

Ekyambika kinamukwatanga eki- 
sinziro, 

Nakakunizo kinimunywezanga. 

Ama kamukweke'dwa mu 
'ta 

Nekigu kimukweke'dwa mu 'ku- 


“ Zab.9.15. 


J Entisa enemukanga enjni zona, 

Era enemui'ganyāänga ku bisinzi- 
robye. 

Amanyige ganalumwanga enjala, 

Nobuinike bunimubangako nga- 
sejera. 

Bunalyanga ebitundu byomubiri. 
gwe, 
(Wewawo), omuberyeberye wo- 
kufa analyanga ebitundubye. 
Anasimbulwanga mu wemaye 
gyeyesiga ; 

Era analetebwanga eri 9 kabaka 
webitisa. 

Ekitali kikye na katono kinaba- 
nga mu wemaye: 

Ekiberiti kinaminsirwanga ku ki. 
fo mweyaberanga, 

'Ekikolokye kinakaliranga dala 


Ms 35. 
20. 25. 


a SMI 9. 


wansi, 

Ne wa'gulu e'tabirye linateme- 
'bwangawo. 

k Eki'jukizokye kinābalānga ku- 
nsi, 

'S6 tabenga na linya mu lugū- 
do. 

Anagoberwanga mu kizikiza oku- 
va mu musana, 

Era anii'ganyizibwanga okuva 
munsi. 

Tabenga na mwina newakuba'de 
omu zukulu mu bantube, 

Newaknba'de omuntu yena asiga- 
'de gyeyaberanga. 








432 





b Zab. 89. 
44. 
€ Yob. 29. 
14. 


4 Yob. 10. 
17. 


“ Zab.40.8. 
J Zab.87.4. 


9 Zab. 31. 
11; 55. 13. 





21 


19 


10 


11 


12 


18 


YOBU. 


Abana'dingawo banewunyanga 
olunakulwe, 

Ngabo abasoka bwebatisibwa. 

Mazima enyumba zatali mutiiki- 
rivu bwezifanana bwezityo, 

Era kino Rye kifo kyoyo atamanyi 

Katonda. 


Awo Yobu na'damu nayogera 
nti 
Mulitusa wa okweralikiriza eme- 
me yange, 
Nemu menyamenya nebigambo ? 
Mwakanvumira emirūndi kumi: 
Temukwati'dwa nsonyi okunzito- 
werera. 
Nokukyama newakuba'de. nga 
nkyamye, 
Okukyama kwange kubera nange 
mwene. 
Okwegulumiza obanga 2 munegu- 
lumiza eri 'nze, 
Nemundetako ekivume kyange: 
Mutegere 'no nga Katonda ansu- 
'de (mu nsonga yange), - 
Era anzingizi'za nekitimbakye. 
Laba, njogerera wa'gulu olwoku- 
jogebwa, naye nesiwulirwa : 
Nkaba okuberwa, naye nga tewa- 
li musango. 

Azibye e'kubo lyange nokuinza 
nesiinza kuitamu, 

Era ata'de ekizikiza mu makubo 


gange. 

b Anziyeko ekitibwa kyange, 

Era a'gye “engule ku mutwe gwa- 
nge. 

A'menyemenye enjui zona, era 
ng'enze : 

Ne'subi lyānge alisimbu'de ngo- 
muti. 

Era abūbūsi'za obusūngubwe ku- 
'nze, 

Era anpiis (omu ku) balabebe 

ra 


gyan. 
d E'gyerye litabālira wamu, neba- 
tuma e'kabo lyābwe ku'nze, 
Nebasisira okuzingiza ewema ya- 


nge. 

e Baganda bānge abanta'de wala, 

Nabo J/be manyi bafuki'de dala 
nga besimanyi. 

Abekika kyange bawe'dewo, 

Ne 7 mikwano gyange enyo ba- 
'nerabi'de. 

Abo ababera mu nyumba yange 

nabazana bange bampita muge- 

nyi: 

Ndi mu'na'gwanga mu maso ga- 
bwe. 

Mpita omu'du wange natanjitaba, 

(Newakuba'de nga) mwegairira 
nakamwa kange. 

Omu'ka gwinge mukazi wange 
tagumanyi, 

Nokwegairira kwānge abāna be- 
nda ya (mange) tebakumanyi. 

Era nabana abato ba'nyoma ; 


amt 


21 


27 


2 


2 





18. 20—20. 7. 


Bwenyimuka banjogerako obubi. 

Emikwano gyange bona bentesa 
nabo bantami'dwa: 

Nabo benayagalanga bakyiise o- 
kuba abala bānge. 

i Egumba lyange lyega'ta ne'diba 
lyānge nomubiri gwānge, 

Era mponye ne'diba eryokuma- 
nyo gänge. i 

Munsasire, munsasire, ai 'mwo 
mikwano gyange; 

Kubanga omukono gwa Katonda 

unkomyeko. 

Kiki kekibanji'ganyisa nga Kato- 

nda, 

j nomubiri gwānge tegubama- 
a? 


Singa 'no ebigambo byange biwa- 
ndiki'dwa! 

Singa biwandiki'dwa mau kitabo ! 

Singa byole'dwa ku Iwaszi 

Nekalamu eyekyūma nekisasi o- 
knmala emirembe gyona! 

Naye 'manyi nga ! Omununuzi 
wange aba mulamu, 

Era ngaliimirira kunsi enkome- 


rero: 
Era e'dibalyomubiri gwange bwe- 
ririmala okuzikirizibwa bweri- 


tyo, 
Naye ' mu mubiri gwange ndira- i 


ba Katonda : 

Gwendiraba 'nze mwene, 

Namaso gānge galimutunulira 
's0 si mulala. 

Ememe yange emali'dwawo mu- 
nda yānge. 

Bwemunäyogera nti Nga tunā- 
mui'ganya 'so | 

Kuhanga ekikolo kyekigambo ki- 
yabise mu'nze; 

Mutyenga ekitala : 

Kubanga obusingu (buleta) oku- 
bonereza kwekitala, 

Mulyoke mumanye nga waliwo 

o. 


okusala omusāng 


Awo 4 Zofali Omunaamasi na- 
'damu nayogera nti 
Ebirowozo byange kyebiva binzi- 


Mo nangun okuli mu'nze. 

Mpuli'de okunenya okunswiza, 

Omwoyo ogwokutegera kwange 
negunziramu. 

Ekyo tokimanyi obwe'da, 

aaa kasoke'de atekebwa ku 
'taka, 

b Ngokuwangula kwababi kwa ku- 
'gwawo mangu, 

Era ngesanyu lyabatamanyi Ka- 
tonda lya kisera busera ? 

c Obukulubwe newakuba'de nga 
bulinya okutika mu 'gulu, 

Nomutwegwe gutiika mu bire; 

Naye anabulanga emirembe gyo- 
na ngamazige ye: 








í Zab. 162, 
3 


- 


Yob 
11. 


b Zab. N. 
35 neb. 


eisian 
neh 


20. 8—21. 14. 


“ Yob. 29. 
3. 


/lab. 38. 
IL 


21 


Aa WE 





Abo abimulabanga banayogera- 
nga nti Aliru'dawa? 

Anavangawo 4 ngekiroto, 'so tala- 
bikenga : 

Wewano, anāgoberwānga dala 
ngok wolesebwa okwekiro. 

Eriso eryamulabanga terimula- 
benga nate; 

'Sö nekifokye tekimutunulirenga 
nate. 

Abanabe banegonzanga eri abavu, 

Nemikonogye ginakomyangawo 


obuga'gabwe. 
Amagumbage ga'ju'de obuvubu- 
kabwe, 


Naye“ bunagalamiranga naye mu 
nfufu. 

Obubi newakuba'de nga bumu- 
womera mu kamwake, 

Newakuba'de ngabukweka wansi 
wolulimirwe ; 

Newakuba'de ngabusonyiwa nata- 
ganya kubuta. 

Naye ngakyaguguba nabwo mu 
kamwāke ; 

Naye e'mereye mu byendabye e- 
fu'se, 

Bwe busagwa bwembalasasa mu- 
ndaye. 

Yamira obuga'ga, era anabusese- 
manga nate: 

Katonda anabu'gyanga mu lubu- 
tolwe. 

Ananinanga obusagwa bwemba.- 
lasasa : 


Olulimi lwomusota lunamu'ta- 
nga. 

Tatunulirenga mi'ga, 

Emi'ga egikulukuta egyomubisi 
gwenjuki nomuzigo. 

Kyeyateganira: anaki'zanga, '80 
takimirenga; 

'Bo anya eDga ngebintu bwe- 
biri byafun 

Kubanga ani ka abavu nabaleka; 

Ya' gyawo enyumba olwamānyi 
"so tagizimbenga. 

Kubanga teyamanya kuterera 
mundaye, 

Tawonyenga kintu / kwebyo bya- 
sanyukira. 

Tewasigala kintu kyatalya ; 

Wan ae aaa gule- 


karek, Baba uberera. 

Mu aira ebintubye ebisu- 
'kirira analabanga enaku : 

Omukono gwa buli muntu aliko 
obuinike gunāmutūkāngako. 

Bwaba nganatera oku'kusa olu- 
butolwe, 

(Katonda) anamusilangako eki- 
ruikye ekingi, 

Era anäkitonyesānga kuye nga- 


ya. 

9 Ana'dukanga ekyokulwanyisa e- 
kyekyuma. 

Nomutego ogwekikomo gunamu- 
fumitanga. 


YOBU. 


25 


27 


28 


10 


11 


12 


13 


14 





AA a n — Ia a maan aa a Ta MM 


Aka'gyamu nekava mu mubiri- 
gwe: 

Wewawo, omumwa gwako oguma- 
samasa guva mu mususagwe ; 

#Ebitisa bimuliko. 

Ekizikiza kyona kyaterekerwa 
ebibye ebyobuga'ga: 

k Omuliro ogutakumibwa (bantu. 
gunamwokyanga; 


Gunamalangawo ebyo ebisiga de 


mu wemaye. 

E'gulu linabi kulanga ku butali 
butūkirivubwe, 

l Nensi enemugolokokerangako. 

Ekyengera ekyomunyumbaye ki- 
navangawo, 

(Ebintubye) binabuliranga ku lu- 
naku olwobusungubwe. 

Ogwo gwe mugabo gwomuntu 
omubi oguva eri Katonda, 

Nobusika Katonda bLweyamute- 
kerawo. 


Awo Yobu nadamu nayogera 
nti 
Muwulire nyo okwogera kwa- 


nge; 

Era bino bibere bya kubasa- 
nyusa. 

Munzi'kirize, nange nayogera ; 

Kale nga 'maze ok wogera, 2 mwe- 
yongere okudula. 

'Nze nemulugunya eri abantu ? 

Era ekyandindobe'de okwesuna- 
suna kiki ? 

Munziseko omwnyo, mwewunye, 

Era? muteke omukono gwa'mwe 
ku kamwa ka mwe. 

Bwenji'jukira obu'jukisi nerali- 
kirira, 

Okwesisiwala nekukwata omu- 
biri gwange. 

c Ababi baberera ki abalamu, 

Nebaka'diwa nebaba ba manyi 
mu buinza ? 

Eza'de nengah d Jinywera gyebali 
bo nga bal 

Nenda yap aja mu maso gabwe. 

Enyumba zābwe ziba mirembe a- 
watali kutya, 

'So namu'go gwa Katonda tegu- 
babako. 

Ente yabwe enume ezala nete- 
'dirira; 

Ente yabwe enkazi ezala netesőõ- 
wola mwana gwayo. 

Basindika abana babwe abato 
ngekisibo, 

Nabana babwe bazina. 

Baimbira ku bitasa nenanga, 

Nebasanyukira e'dobozi Iyomu- 
lere. 

Bamala enaku zibwe nga balabye 
omukiea, 

Mu kasera neba'ka mu magombe. 

Era naye nebagamba Katonda nti 
Tuveko 


| 


4 Yob. 18. 
11, 


k Zab. 21.9. 


l Yob. 16. 
18 neb. 


a Yob. 16. 
10 neb. 


b Balam. 
18. 19. 


“Yob. 12.6. 
Zab. 17. 10 


neb. 
Yer. 312.3. 
d Zab.93.2 


YOBU. 


21. 15—22. 17. 





“ Mala. 3. 
14. 


J Yob. 22. 
18. 
#Yob.18.3. 


i Zab. 1. 4. 


k Kuv. 20 
b. 


l Zab.60.3. 


e Ig 40.14. 


" Yob, 20. 
uo 


Yob. 20. 
6, 7. 


P 2 Pet.2.9. 


15 


16 


17 


18 


19 


23 


30 


31 


32 


Kubanga tetwegomba kumanya | 33 


makubogo. 

Omuinza Webintu byona kye ki, 
'fe tumuwereze ? 

Era bwetunamusabanga “ kinatu- 

anga kitya? 

kaba omukisa gwabwe teguli mu 
mukono gwabwe: 

J Okutesa kwababi kundi wala. 

s Etabaza yababi ezikizibwa emi- 
rūndi emeka? 

Nobuinike bwábwe bubatūkako 
emirūndi emeka ? 

(Katonda) agaba enaku mu busii- 
ngubwe emirūndi emeka ? 

Baba ingebisasiro ebitwalibwa 
nempewo, 

Era ngebisusfinku embuyaga bye- 
zitwala emirundi emeka ? 

(Mwogera nti) Katonda k atereke- 
ra abānabe obutali butūkirivu- 
bwe. 

Abusasule ye ye nyini abumanye. 

Amasoge ye galabe okuzikirira- 
kwe, . 

Era 'anywe ku busūngu Bwomul. 
nza webintu byona. 

Kubanga asanyukira atya enyu- 
mbaye emu 'dirira, 

Omuwendo gwemyezigye nga gu- 
kutuse wakati? 

Waliwo ™ anaigirizanga Katonda 
okumanya ? 

Kubanga asalira abo omusango 
abagulumizibwa. 

Wabawo omu afa ngalina ama- 
nyige gona, 


“ Ngawere'dewere'de dala ngatere- 


'de: 

Amaberege ga'ju'de amata, 

Nobusomyo obwamagūmbage nga 
bubisi. 

Nomulala afa omwoyogwe nga 
gumnbalagala, 

"So taleginga ku birūngi. 

Bombi * bagalamira mu nfiifu, 

Envunyu nebabi'kako. 

Laba, 'manyi ebirowozo bya'mwe, 

Nenkwe zemunsalira obubi. 

Kubanga mwogera nti? Enyumba 
yomukiingu eriru'dawa ? 

Era nti Ewema ababi mwebabera 
eriru'dawa ? 

Temwababuza abatambulira mu 
'kubo ? 

Era temumanyi butonero bwa- 
bwe? 

Ngomuntu omubi Paterekerwa 
Sei olwokulabirako ena- 

u? 

Nga batwilibwa eri olunaku o- 
Iwobusiingu ? 

Ani anabiliranga e'kubolye mu 
masoge ? 

Era ani anamusasulanga byeya- 
kola? 

Naye anatwalibwanga mu ntana, 

Era anakiimanga amalalo. 


22 


10 


11 
12 


13 


14 


16 


17 


Amafunfugu agomukiwonvu ga- 
namuwoneranga, 

Nabantu bona banawalulwanga 
enyumawe, 

Nga bwebimukulembera abata- 
alika. 

Kale 'no munsanyusi'za mutya 
bwerere, 

Kubanga mu ku'damu kwa mwe 
musiga'demu obulimba (busa)? 


Awo Erifazi Omutemani na'da- 

mu näyogera nti 

Omuntu ainza okngasa Katonda ? 

Mazima owamagezi yegasa ye'ka. 

Kiriko bwekisanyusa Omuinza 
webintu byona 'gwe okubera 
omutūkirivu ? 

Oba kimugasa 'gwe okutūkiriza 
amakubogo ? 

Kubanga omutya kyava akune- 

nya, 

Kyava asala omnsångogwo ? 

Obnbibwo si bungi ? 

'So nobutali butùkirivabwo tebu- 
liko gyebukoma. 

Kubanga wa'gya ku mugandawo 
emisingo egyobwercre, 

Noyambula abali obwerere ebya- 
mbalo byabwe. 

Tonywesanga ma'zi omukowu, 

Era “wa'ma omuyala e'mere. 

Naye nwaminyi ye yalya ensi; 

Nowekitibwa ye yagiberamu. 

b Wasindika ba'na'mwindu nga 
tebalina kintu, 

Nemikono gyabatalina kitabwe 
gyamenyeka. 

c Obukunizo kyebuya bukweto- 
lola, 

Nentisa gyotomanyiri'de ekwera- 
'likiriza, 

Oba ekizikiza notoinza kulaba, 

d Ama'zi amangi negakubi kako. 

Katonda tali mu 'gulu awagulu- 
mizibwa ? 

Era laba emunyenye bwezen kana 
obugulumivu ! 

Nawe oyogera nti Katonda ama- 
nyi ki? 

Ainza okusala omusango ngaima 
mu kizikiza ekiku te? 

Ebire ebiziivu bimubi'kako noku- 
labatalaba; . 

Era atambalira mu kwekulungi- 
rira kwe'gulu. 

Oyagala okukwata e'kubo erye'da 

Abantu ababi lyebālinyirānga. 
mu ? 

Abakwakulibwa entūko zābwe 
nga tezinabawo, 

Omnsingi gwabwe negufukibwa 
ngomu'ga : 

Abāgambānga Katonda nti Tu- 
veko; 

Era nti Omuinza webintu byona 

ainza kutukolera ki ? 


Mat. B. | 
42 


bLuk.1.33. 


“ Yol, JA 
8 neb, 


4 Tab. 6. 
1,2 








22. 18—24. 5. 


18 
“Yob. 21. 
16. 


1Zab. sa | 19 
19. 


20 


ba 














23 


Naye ya'juza enyumba zabwe 
ebirungi: 

Naye #okutêsa kwababi kundi 
wala. 

J Abatūkirivu bakiraba nebasa- 
nyuka ; 

Nataliko masingo abasekerera 


nyo: 
(Ngayogera nti) Mazima abo aba- 


tugolokokerako bamali’ dwawo, | 


Nabo abafi'sewo omuliro gubo- 
ke za. 

Iga 'no obêre nemirembe : . 

Bwotyo bwonobanga nebirūngi. 

Nkwegairi'de, 'kiriza amateka 
eri akamwake, 

Era tereka ebigambobye ma mu- 
timagwo. 

Bwonokomangawo eri Omnlnza 
webintu byona, onozimbibwi- 
nga; 

Bwono'gyangawo obutali butiiki 
rivu okuba ewala newemazo. 
Noteka (ebibyo) ebyobuga'ga mu 

nfufu, 

Ne (zabu eya) Ofiri mu mainja 
agomubu'ga; 


“Kale Omuinza webintn byona 


yanabanga obuga'gabwo, 

Era anabiinga feza ya muwendo 
mungi gyoli. 

Kubanga lwonosanyukirānga O- 
muinza webintu byona, 

Era onoimusānga amasogo eri 
Katonda. 

Onosabānga okusabakwo eri ye, 
naye anikuwuliranga ; 

Era onosasulanga obweyamobwo. 

Era onolagirānga ekigambo ne- 
kinywera gyoli; 

Nomusana gunayakiranga ama- 
kubogo. 

Bwebakusiila, onoyogeranga nti 
(Waliwo) okuimusibwa ; 

Era analokolanga eyetowaza. 

Anawonyanga noyo ataba taliko 
musango'! 

Wewawo, aniwonyezebwanga o- 
lwobulongōfu bwengalozo. 


ar Yobu na'damu nayogera 

nt 

Ne lero okwemulugunya kwange 
kujemu: 

Okukubibwa kwange kusinga o- 
kusinda kwange okuzitowa. 

a Singa 'manyi gyenyinza oku- 
mulabira, : 

Singa nyinza okutūka nawali 
entebeye | yi 

Nandiriranyi za ensonga yange 
mu masoge, 

Nenji'juza akamwa kange enso- 


- nga. ` 
Nandimanye ebigambo byeyandi- 
nzi zemu, 


Nentegêra byeyanding'ambye. 


-3 


ao 


24 


YOBU. 









Yandinyombese'za b olwobukulu 
bwobuinzabwe ? 

Ne'da, naye yandisizayo omwoyo 
eri 'nze. 

Eyo abamazima bandiinzi'za o- 
kuwoza naye; 

Bwenandiwonyezebwa bwentyo 
enaku zona eri omulamuzi wa- 
nge. < 

Laba, ntambula mu maso, naye 
ye nga taliyo; 


“Nentambula enyuma, naye nesii- 


nza kumulaba : 

Ku mukono ogwa kono, bwakola 
omulimu, naye uesiinza kumu- 
laba: 

Yekweka ku mukono ogwadyo 
nokulaba nesiinza kumulaba : 
Naye camanyi e'kubo lyenkwata ; 
d Bwalimala okunkema, ndivamu 

nga zabu. 

eOkugulu kwange kwasimbira 
dala mu bigerebye; < 

E'kubolye nalikwata nesikyama. 

Si'danga nyuma okuva mu kira- 
giro ekyemimwagye; 

Natereka ebigambo ebyakamwa- 
ke okusinga e'mere yange e- 
ngwanira. 

Naye ye alowêza bumu, era ini 
ainza okumuk yasa ? 

Era /ememeye kyeyegomba ekyo 
kyakola. 

Kubanga atiikiriza ekyo ekyante- 
kerwawo: 

Nebingi ebiri bwebityo biri naye. 


' Kyenva neralikirira ye okubawo ; 


Bwendowoza 'mutya. 

Kubanga Katonda 7 azirisi'za o- 
mutima gwange, 

Era Omuinza webintu byona a- 
nteganyi'za: 

Kubanga sazikirizibwa okusoka 
ekizikiza, 

'Sa teyabi'ka ku kizikiza ekiku- 

'te eri amaso gange. 

Omuinza webintu byona kiki e- 

kimulobera okutereka ebiro? 

Nabo abamumanyi kiki ekibalo- 
bera okulaba enakuze ? 

Wabawo aba'julula 4 obubonero 
bwensalo; 

Banyaga embuzi Iwa manyi ne- 
bazirisa. 

Bagoba endogoi eyabatalina ki- 
tabwe, 

b Batwala ente ya 'na'mwandau o- 
kuba omusingo. 

c Bakyamya abetaga mu 'kubo: 


b Yob. 9. 
34; 13. 21. 


“ Zab. 138. 
1-3. 

d Zab. 17. 
R. 

Yak. 1.12 


e Zab. 4. 
38. 


J Zab. 113. 
3. 


I Zab. 22. 
14. 


“Ma. 19. 
14. 


b Yob. 2. 
6. 


“Am.2, 73 
5. 12. 


Abivu abomunsi “bekweka wa- | 4 Nge. 2. 
%. 


mu. 
Laba, ngentnlege mu 'dingu 
Bafuluma eri omulimu gwābwe 
nga banonye'za dala ebyoku- 


lya; 
Ensiko (ebawa) e'mere ya bana 
babwe. 


“ Kung. 4. 
b. 


/Yok.3.19, 
2), 


#Nge. 7.9. 


lAm. 5.8. 


k Yob. 9. 
30. 


10 
14 
12 
13 


14 


15 


16 
17 


18 


19 


21 


13 





Basala e'mere (eyensolo) zabwe 
mu 'tale; 

Era banoga ezabibu ezomubi. 

Basula nebakesa obu'de nga te- 
baliko kyebamba de, 

'So tebaliko kyebebi'ka empewo 
uga zifiwa. 

Batoba noluwandagirize olwoku- 
nsozi, 

Era “bavumbagira olwazi nga 
babuli'dwa webe'gama. 

Wabawo abakwakula abatalina 
kitabwe okuba'gya ku mabere, 

Neba'gya omusingo ku mwavu: 

Nokutambula nebatambula bwe- 
rëre nga tebalina kyebamba'de, 

Era enjala ngebalūmye betika e- 
binywa ; 

Bakamulira amafuta mu bisenge 
byabasaja abo ; 

Balinya amasogolero (gābwe) ne- 
baliimwa enyönta. 

Abantu basinda nga bali mu ki- 
buga ekirimu abantu abangi, 
omea yabo abafumiti'dwa ne- 

kā 


Naye Katonda takibala okuba 
obusirusiru. 

Abo bali ku muwendo gwabo 
Jabajemera omusana ; 

Tebamanyi makubo gagwo, 

'So tebabcrera mu mpenda za- 
gwo. 

Omu'si agolokokera wamu nomu- 
sana, a'ta omwavu neyetaga ; 

Era ekiro aba ngomu bi. 

Era neriso Iyomwenzi lirindirira 
vy ekizikiza, 

Ngayogera nti Tewali liso erina- 
ndaba: 

Neyefula amasoge. 

Mu kizikiza mwebasimira enyn- 
mba: 

Be'galira emisana ; 

Tebamanyi musana. 

Kubanga' obwenkya buli ngekisi- 
kirize ekyokufa eri abo bona ; 

Kubanga bamanyi ebitisa ebyeki- 
sikirize ekyokufa. 

Aba wa mbiro kungulu ku ma 'zi; 

Omugabo gwabwe gukolimi'dwa 
kunsi : 

Takyükira awali e'kubo eryensu- 
ku zemizabibu. 

Ekyeya nebugumu bimalawo kt a- 
ma'zi agava mu muzira : 

Namagombe (bwegatyo gamala- 
wo abo) abayonona. 

Olubuto lunāmwerabirānga ; e. 
nvunyu enamulyanga ngewo- 
me'dwa; 

Ta'jukirwenga nate: 

Kale obutali butiikirivu buname- 
nyekanga ngomuti. 

Alya omugumba atazāla ; 

"So takola na'mwandu buliingi. 

Era awalula nabamänyi olwobui- 
nzabwe: 


25 


: 


26 


2 


10 


11 


Aimuka, 's0 tewali muntu asubira 
okuba omulamu. 

(Katonda) abawa okuba emire- 
mbe, nebesigama okwo ; 

Namasoge gali ku makubo gabwe. 


Bagulumizibwa ; newaitawo le- ! Zab. 37. 


'banga tono nga bagenze ; 
Wewawo, bakakanyizibwa, ba- 
'gyibwa mu 'kubo ngabalala 
na, 
Era basalibwa ngemitwe gyebi- 
rimba byeng'ano. 
Era obanga si bwekiri kakano, ani 
ana'numiriza nga ndi mulimba, 
Nafula okwogera kwange obuta- 
bako kyekugasa? 


Awo Birudadi Omusuki na'da- 
mu nayogera nti 

Okufuga nentisa biri naye ; 

Aleta emirembe mu bifobye ebi- 
gulumivu. 

a E'gyerye liriko gyerikoma ? 

Era ani atavirwayo èomusana- 

gwe? 

Kale comuntu ainza atya okuba 
nobutūkirivu eri Katonda ? 

Oba ainza atya okuba omulongo- 
fu oyo azalibwa omnkazi ? 

Laba, nomwezi tegulina kumasa- 
masa, 

Nemunyenye si nongofu mu ma- 
soge : 

Okusinga enyoomuntu, envunyu! 

Nomwana womuutu, dolusiri- 
ng'anyi | 


Awo Yobu na'damu nayogera 

nti 

Atalina buinza ngomube'de ' 50! 

Omukono ogutalina manyi ngo- 
guloko'de 'sa! 

Atalina magezingomuwere 'de 'so, 

Noyatula bingi nyo ebyokutegera 
obulingi | 

Ani 'gwobuli'de ebigambo ? 

Nomwoyo gwani oguvu'de mu- 
'gwe? 

Abafa bakankana 

Wansi wama'zi nababera omwo. 

a Amagombe gali bwerere mu ma- 


soge, ra“ 
b Nokuzikirira tekulina kyekwe- | 


bi'ka. h 
c Abamba obukika obwa kono mu 
'banga ejerêre, 
Era awanika engi awatali kintu. 
d Asiba ama'zi mu birebye ebizii- 


vu; 

Ekire nekitayulika wansiwe. 

Aziba obwenyi bw sanan a A 

Nagyalirako ekirekye 

Ya'sawo “embibi 
ma'zi, 

Okutiisa omusana nekizikiza we- 
bikoma. 

J Empagi eze'gulun zikankana 

Nezewunya olwokunenyakwe. 


u maso ga- 


a Ts. 40. 28. 
b Mat & 
45. 


€ Yob. 4 


17-19; 9.2; | 
15. 14-16. 


d Zab 2.6. 


/Yob 86 


a 
Eg 
” 








26. 12--28. 10. 





12 Afukūla enyanja olwobuinzabwe, 

Era afumitira dala Lakabu olwo- 
kutegërak we. 

E'gulu liyonjebwa olwomwoyo- 
gwe; 

Omukonogwe gwafuwnita 9 omu- 
sota oguwulukuka. 

Laba, gano ge ma'bali go'ka aga- 
makuboge : 

Nakagambo ketumuwulirako nga 
katono! 

Naye okubwatuka okwobuinza- 

bwe ani ainza okukutegēra ? 

27 Awo Yobu naleta nate olugero- 

lwe nayogera nti 

“Yob. 34 | 3 Nga Katonda bwali omnlamu 4a- 

> li'de ensonga yänge; 

Era Omuinza webintu byona, 
eyeralikiriza ememe yange; 
ia vha obulamu bwange bn- 

kyali bulamba mu'nze, 

Nomwoyo gwa Katonda guli mu 
nyindo zange;| 

Mazima emimwa gyange tegyo- 
gere butali butūkirivu, 

"So nolalimi Iwange terwatule bu- 
limba. 

Katonda aki'dize eri 'nze okuba- 
wa obutūkirivu : 

Okutūsa lwendifa sirye'gyako bo- 
bugolokofu bwange. 

Obutukirivu bwange mbunyweza 
'Bo sibutenga: 

c Omutima gwange tegu'nenye- 
nga nga nkyali mulamu. 

Omulabe wange abe ngomubi, 

Noyo angolokokerako abe ngatali 
multakirivu. 

Kubanga d e'sūbi lyatamanyi Ka- 
tonda kye ki, newakuba'de “nga 
yefunira amagoba, 

Katonda bwa'gyawo obulamu- 
bwe? 

JXatonda anawuliranga oknka- 

we, 

Enaku bwezinamutiikangako ? 

Anasanyukiranga Omuinza webi- 
ntu byona, 

Nakabira Katonda mu biro byo- 
na ? 

Nabaigiriza ebyomukono gwa Ka- 
tonda ; 

Ekiri Nomuinza webintu byona 
sikikweke. 

Laba, 'mwe 'mwena 'mwe be nyi- 

| ni mukirabye; 

l Kale kiki ekyabafulira dala aba. 

| taliko kyemugasa ? 

| #Guno gwe mugabo gwomuntu 

i omubi eri Katonda, 

| Nobusika bwabajozi bwebawe- 

| 





13 


slis X.. 





11 


12 


13 


bwa Omuinza webintu byona. 
#Abanabe bwebeyongera, beyo- 
ngerera E ekitala ; 
Nendaye teri'kuta 'mere. 
Abanasigalangawo kuye banazi- 
kibwanga mu kufa, 


YOBU. 


437 


Ne ! ba'na'mwandube tebakungu- | l Zab. 78. 
bagenga. 64. 


16 Newakuba'de mngatiima feza | “Zek.9.8 


ngenfifu, 
Nategeka ebyambalo nge'taka; 
17 Okutegeka ainza okubitegeka, 
naye omultukirivu yalikyamba- 


a, 

Era “ ataliko musango yaligaba- 
na feza. 

Azimba enynmbaye ngekiwojolo, 

Era ° ngensisira omukümi gya- 
kola. 

Agalamira nga muga'ga, naye 
r takūngulwenga ; 

Azibula amaso, kale nga takyali- 
wo. 

r Ebitisa bimukwata ? ngama’zi; 

Kibuyaga amutwala kyāma kiro. 

Embuyaga ezebuvanjuba zimu- 
twalira dala nagenda; 

Nezimu'gya mu kifokye Iwa mä- 
nyi. 

Kubanga (Katonda) alimukasu- 
kirira natasasira : 

Yandyaga'de oku'duka mu muko- 
nogwe. 

Abantu ! balimukubira mu ngalo, 

Era “balimusoza ave mu kifo- 
kye. 


18 


19 


20 
21 


22 


23 


3 8 Mazina waliwo gyebasimira fe- 


Nekifo kya zābn gyebalongösa. 

Ekyuma ki'gvibwa mu 'taka, 

Nekikomo bakisaniisa okuki'gya 
mu jinja. 

(Abantu) babibira ekizikiza, 

Nebakenenya okutiika ku nsalo 
ekomererayo 

Amainja agekizikiza ekiku'te na- 
gekisikirize ekyokufa. 

Basima obunya obuli ewala na- 
bantu webatūla ; 

Berabirwa ekigere (ekiitawo) : 

Balengejera wala nabantn, bawii- 
bibwawibibwa erui nerui. 

Ensi yevamu e'mere : 

Era wansi evnnikibwa ngekivu- 
nikibwa nomuliro. 

Amainja gayo kifo kya safiro, 

Era erina enfūfu eya zābu. 

E'kubo eryo tewali nyonyi ei'ga 
erimanyi, 

'B0 namaso ga kamunyi tegalira- 
banga. 

Ensolo ezamalala teziririnyanga- 
mu, 

'S6 nempologoma enkimbwe te- 
riitāngamu. 

Agolola omukonogwe ku 'jinja e- 
ryembalebale ; 

Avunika ensozi okuvira dala we- 
zisibuka. 

Atema ensalosalo mu njazi; 

Namasoge galaba buli kintu e- 
kyomuwendo omungi. 


2 


10 





-E e E NA AAA o aa AA o O ani 
a ŘE a A A AA AA aana anga anga anna ngan anaa aa saang NA 


" Nge. 13. 
22. 


° Is. 1. 8. 


P Yer. 8.2 
EL 4.5, 


” Yob. 18. 
1n. 
! Yob. 2 
n. 


t Kung. 2. ' 
18. 


“ Yer. 4. 
17. 


































11 
12 


13 


14 


15 


16 
17 


18 


19 


21 


22 


27 


28 





Asiba emi'ga gireme okukulu- 
kuta; 

Nekigambo ekyakisibwa akireta 
awalaba. 

a Naye amagezi ganalabikanga 


wa 

Nekifo ekyokutegera wekubēra 
kiriru dawa? 

Abantu tebamanyi muwendo gwa- 


go; 

'So tegalabika munsi eyabalamu. 

Obuziba bwogera nti Tegali mu- 
'nze: 

Nenyanja eyogera uti Tegali we- 
ndi. 

b Tegafunika lwa zabu, 

'So ne feza teripimibwa okuga. 
gula. 

Tegainzika kwenkanyankanyizi- 
bwa ue <zabu eya ( Ofiri, 

Ne onuku eyomuwendo omungi 
oba safiro. 

Zabu nendabirwarmu tebiinza ku- 
genkana : 

'So namakula aga zabu enūngi 
tegabenga buguzi bwago. 

Tebayogerenga ku kolali namai- 
nja agendabirwamu : 

Wewawo, omuwendo ogwamage- 
zi gusinga amainja amatwa- 
kavu. 

Topazi eriva Ebuwesiyopya teri- 
genkanenga, 

'So tegenkanyankanyizibwenga 
ne zabu enūngi. 

Kale amagezi gava wa? 

Nekifo okutegera wekubera kiri- 
ru'dawa ? 

Kubanga gakwekebwa amaso ga- 
balamu bona, 

Era gakisibwa enyonyi ezomu- 
'banga. 

e Okuzikirira Nokufa kwogera nti 

Twawulira ekigambo kyago na- 
matu ga 'fe. 

J Katouda ategera e'kubo lyago, 

Era yamanyi ekifo kyago. 

Kubanga atunulira okutūka ku 
nkomerero zensi, 

Era alaba ebiri wansi we'gulu 
lyona ; 

Okukolera empewo ekigera ; 

Wewawo, Y apima ama zi nekipi- 
ma. 

Bweyatekera enkuba eteka, 

Ne'kubo eryokumyansa okwoku- 
bwatuka: 

Awo nalyoka agalaba nagabiilira ; 

Yaganyweza, wewawo, nagakene- 
nyeza dala. 

Era nagamba abantu nti 

Laba, !okutya Mukama okwo ge 
magezi ; 

k Nokuleka obubi kwe kutegera. 


29 Awo Yobu naleta nate olugero- 


lwe nayogera ati 


Singa mba'de nga bwenali mu 
myezi egyaita, 

Nga bwenali mu naku Katonda 
zeyandabiririrangamu ; 

a Etabazaye lweyayakiranga o- 
mutwe gwange, 

Nomusanagwe gwe gwantambu- 
zanga okuita mu kizikiza; 

Nga bwenali enaku zange nga ze- 
nge'de, 

b Ekyama kya Katonda bwekya- 
banga ku wema yange; 

Omuinza webintu byona bweyali 
ngakyali nange, 

c Nabana bange nga bakyanetolo- 
'de; ; E 

d Ebigere byange bwebyanāzi- 
bwanga nomuzigo. 

e Nolwazi bwerwanfukira emi'ga 
egyamafuta ! 

Bwerafulwuuanga neng enda eri 
omulyango inu kibuga, 

Bwenategekanga entebe yange 
mu lugudo, 

Abalenzi bandabanga nebckweka. 

Abaka'de nebaimukanga nebai- 
mirira ; 

Abakungu nebalekanga okwoge- 


ra, 

J Nebateka omukono gwabwe ku 
kamwa kabwe; 

E'dobozi eryabakulu nerisirika, 

g Olulimi Iwabwe nerwega'ta ne- 
kibuno kyakamwa kabwe. 

Kubanga okutu bwekwampulira- 
nga nekulyoka ku'nebaza ; 

Era eriso bwer yandabanga neriba 
mujulirwa wange: 

Kubanga nawonyanga omwavu 
eyakaba, 

Era 'natalina kitawe eyabulwa 
owokumubera. 


...... 


rira : 

Nenyimbisa olwesanyu omutima 
gwa 'na'mwandu. 

k Nayambala obutiikirivu nebu- 
mbi'kako : 

Obutalya nsonga bwange nebuba 
ngomunagiro nengule. 

Nabanga lamaso eri omuzibe, 

Era nabanga ebigere eri awenye- 


ra. 

Nabanga kitabwe abetiga : 

Era nakeberanga ensonga yoyo 
gwesamanya. 

Era m namenyanga atali mutiiki- 
rivu oluba, 

Nensika omul'go nengu'gya mu 
manyoge. 

Kale " nenjogera nti Ndifira mu 
kisu kyange, 

Era niiyongeranga enaku zānge 
o ngomusenyu : 

Emizi gyange girinze eri ama'zi, 

Nomusulo gubera ku 'tabi lyange 
negukesa obu'de : 


438 YOBU. 28. 11—29. 19. | 


“Yob. 186. 


#Yob. 134, 
Zab. 5 li 


“Yob 1.19 
4 Lub. 8, 
2. 


“Zab ® 
16. 


/ Yob na 


Zab. 337. 
6. 


i Zab 2 
12 


a Zab. 47. 


R 30. 
6, 7. 


“Lab. 2 
17. 


' 
1 


Ekitibwa kyange kigya gyendi, 

Nomutego gwange gu'zibwa bu- 
gya mu mukono gwange, 

'Nze abantu bampulirizanga ne- 
balinda, 

Nebasirikira okutesa kwange. 

Nga ndese ebigambo bo nebata. 
yogera nate; 

Okwogera kwange nekubagwako. 

Era ba'nindirira nga bwebalindi- 
rira enkuba ; 

Era bayasama nyo akamwa ki- 
bwe ngabayasamira #eukuba 
eya to go. 

Bwenabasekeranga nebata kiri. 
Za ; 

Nomusana gwamaso gange teba- 
gusula. 

Nerobozanga ekubo lyābwe ne- 
ntula ngomukulu, 

Nembera nga kabaka mu'gye, 

Ngomuntu akubagiza abakungu- 
baga. 


3 O NAYE kakano bensinga obuku- 


21 
22 
23 
| P Nge. 16. 
Ja 
Zek. 10.1. 94 
' 25 
; TDM 
4-6. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
aene] 9 
“Zab. 68. 
12 
Kung. 3. 
l 
10 
4 
#Tob.12 | 11 
19 


lu bansekerera, 

a Bakitabwe nabanyoma okuba- 
teka wamu nembwa ezekisibo 
kyange. 

Wewawo,amanyi agemikono gya- 
bwe gandingasi za ki? 

Abantu abawe'demu obuvubuka. 

Bakozimbye olwokwetaga nenja- 


8; 

Bameketa e'taka ekalu mu kizi- 
kiza ekyokuzika nokwononeka. 

Banoga enkūnga awali ebisa'ka; 

Nenkolo ezomwolola ye 'mere 
yabwe. 

Bagobebwa wakati (mu bantu); 

Babalangira nga bwebalangira o- 
mu'bi. 

Kibagwanira okubera mu njatika 
ezomubiwonvu, 

Mu bunya obwomu'taka nobwo- 
munjāzi. 

Balira mu bisa'ka. 

Wansi wemyenyango webaku- 
ng'anira. 

Bana ba basirusiru, wewawo, ba- 
na ba basaja abatalina linya ; 
Bakubibwa emi'ga nebagobebwa 

munsi. 
Kale # kakano 'nze nfūse “olui- 
mba lwābwe, 
Wewawo, ndi kigambo kya buwe- 
mu gyebali. ; 
Bantamwa, banesamba, 
Tebaleka kumpandira malusu mu 


maso. 

Kubanga dasumulu'de omugwa- 
gwe nambonyabonya, 

Era basu'de olukoba olugoba mu 
maso gange. 

Ku mukono gwinge ogwadyo 
kugolokokera abalalulalu ; 

Basindikiriza ebigere byange, 


YOBU. 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


21 


22 


26 


27 


Era “batima ku'nze amakubo 
gabwe agokuzikirira. 

Bonona e'kubo lyänge, 

Bongera ku naku zendabye, 

Abantu ababulwa owokubabera. 

Ba'ja ngabaita mu kituli ekiwa- 
gule ekigazi : 

Wakati mu matongo bangwako. 

Ebitisa bikyūse okungwako, 

Bai'ganya ekitibwa kyange nge- 
mpewo; 

Nomukisa gwange guwe'dewo 
J ngekire. 

Era kakano ememe yänge efuki- 
'dwa munda yange; 

Enaku ezokubonyabonyezebwa- 
mu zinku te. 

Ekiro amagumba gange gafumi. 
tidwa mu'nze, 

(Nobubalagaze) obu'nima tebu- 
wu'mula. 

Olwamanyi amangi (agendwa'de 
yange) ekyambalo kyange kyo- 
nonese; 


Ensibira dala ngekitogi kyekizi- 


bawo kyange. 

Ansu'de mu bitosi, 

Era nfuse ngenfufu ne'vu. 

Nkukabira 'so tonziramu : 

Nyimirira, nontunulira. 

Okyüse okuba omukambwe gye- 
ndi: 

Olwamanyi agomukonogwo onji- 
'ganya. 

Onsitulira awali empewo nozine- 
bagazako ; 

Era onsanusi'za mu kibuyaga. 

Suea 'manyi ngolintusa mu 

8, 

Neri enyumba eyatekerwawo a- 
balamu bona. 

Mazima tagololere mukonogwe 
ku kifūnvu kyebyagwa ; 

Newakuba'de nga Dibera) mu 
kuzikirirakwe, omuntu ainza 
okulira olwebyo. 

9 Samukabira amaziga oyo eyali 
mu naku? 

Ememe yange teyanakuwalira 
oyo eyetaga? 

ít Bwenasubira ebirungi, ebibi ne- 

biryoka bi'ja; 

Era bwenalindirira omusana, e- 
kizikiza neki 'ja. 

Ebyenda byange byesera nebita- 
wu'mula; 

Enaku ezokubonyabonyezebwa- 
mu zintuseko. 

k Ntambula nga mpubāla awatali 
njuba: f 

Nyimirira mu kung'aniro nenku- 
ba endulu bambere. 

Ndi muganda webibe, 

Ne bamaya ndi mu'nabwe. 

l E'diba eryomubiri gwange lidu- 
ga'de, linsasambukako, 


m Namagūmba gānge goke'dwa A 


nebugumu. 








J Yob. 7.9. 


f Zab. 38. 
13, 14 


4 Yer. 8. 
15; 14. 29. 











440 YOBU. 80. 31—31. 33. | 
” Kung 31 Eninga yange kyevu'de ” (ekyii- | 17 Oba nali ndi'de aka'mere kange 
Bls ka) okuwabala, 'nze'ka; 
Nomulere gwange gufūse 'dobozi 'S0 atalina kitawe tali'deko; 
lyabo abakaba amaziga. 18 [Ne'da, okuva mu buto Dane 
yakulira wamu nange nga ki 
tawe, 
“ Zab. 119. 31 NALAGANA endagäno 4 namaso Ne (na'mwandu) nabanga mule- 
NAN gange; b okuva mu lubuto lwa mä- 
AE ES, Kale nandiinzi'za ntya okutunu- e;] 
lira omuwala ? 19 Obanga nali ndabye nomu ngala 
è Yob. 0. | 2 Kubanga > omugabo gwa Katonda olwokubulwa ebyambalo, 
29; 77.13 oguva kipa lu kye kiki, Oba eyetaga nga talina kyeyebi- 
Nobusika Obwomuinza webintu 'ka 
byona obuva engulu ? 20 Ekiwatokye obanga ™ tekyane- | = = Ma at 
3 Si buinike eri atali mutükirivu, baza, 
Nokulaba enaku eri abakola ebyo- Era obanga tabugumye na byoya 
bujēmu ? bya ndiga zānge ; 
“2 Byom. | 4 €fTalaba makubo ginge, 21 Obanga nali nyimusi'za omukono 
16. v. Nabala ebigere byange byona? | gwange *'eri atalina kitiwe, a Yob. 2 
5 Obanga nali ntambu'de nobuta- Kubanga nalaba anambera mu 9. 
limu, mulyango : 
Obanga ekigere kyange kyanguye | 223 Kale ekibegabega kyange kive ku 
okukusakusa ; nkwakwa, 
6 [Mpimibwe mu minzani eyenka- Nomukono gwange gukutuke 0- 
naukana, kuva ku 'gimba. 
Katonda alyoke amanye obutayo- | 23 Kubanga ?obninike obnva eri Ka- | “Is 13 6 
nona bwange ) tonda bwabanga entisa gyendi, Yo. 1.45 
7 Obanga ekigere kyange kyali ki- Era olwobukulnbwe nesibako 
kyamye mu 'kubo, kyenyinza kukola. 
4 lu. 1. d Nomutima gwange obanga gwa- | 24 Obanga nali ” nfu'de zibu okuba P Mat 16. 
Kuvalag li gugobere'de amaso gange, e'subi lyange, 
Mub.11.9. Era obanga e'bala lyona lyali Era obanga nali ng'ambye zabu 
BA lyega'se nengalo zānge : entingi nti 'Gwe bwesige bwa- 
tLe.. | 8 “Kale 'nze nsige, omulala alye ; nge; 
16. Wewawo, e'mere eyomunimiro | 25 soniai nali nsanyuse kubanga |” Zab. e2 
yānge esimbulibwe. obuga'ga bwange bwali bangi, |?” 
9 Omutima gwange obanga gwali Era kubanga omukono gwange 
gusende'dwa eri omukazi, gwali gufunye bingi; 
Nentegera ku mulyango gwa mu- 26 #Obanga nali ntunuli'de enjuba, |“ Ma 418 
'nange: Oba omwezi nga gutambalira mu | 251 
10 Kale mukazi wange asere omu- kumasamasa ; 
lala, 27 Omutima gwange negusendebwa 
/2 Sam. Era /abalala bakutame kuye. kyama, 
12 n. 11 Kubanga ekyo kyandiba'de kya Akamwa kānge nekanywegera o- 
kive; mukono gwange : 
Wewawo, kyandiba'de kibi eki- 28 Era nekyo kyandiba'de kibi eki- 
"lu 8. gwana Vabalamuzi okukibone- gwana abalamuzi okukibonere- 
Lub.38.24 reza : za: 
12 Kubanga muliro ogwokya negu- Kubanga nandirimbye Katonda 
zikiriza, ali wa'gulu. 
Era ogwagala okusimbula e'mere |29 tObanga nali nsanyuki'de oyo e- | Nge 17.5 
yange yona. yankyawa ngazikiri 'de, 
13 Obanga nali nyomye ensonga e- Oba nali neimusi'za obubi bwe- 
yomu'du wange oba omuzana bwamulaba ; | 
wange, 30 [Wewawo, * saganya kamwa kā- |” Mat. 8 
Bwebāmpawabira : nge kwonona S 
14 Kale ndikola ntya, Katonda bwa- Nga nsaba obulamubwe nga nko- 
ligolokoka ? ima ;] 
i Zab. 44 Era ‘ bwalinji'jira, ¥ ndimu'damu | 31 Abasaja abomuwema yange oba- 
i Vaba ntya ? nga aga ka bika nti 
i 15 Eyankola 'nze mu lubnto siye Ani ainza okulaba omuntu ata'ku- 
amukola ye? se nyamaye ? 
l! Yob. 4. l Eyatubūmba mu lubuto 'fembi | 32 “e Omugenyi teyasnlanga mu lu- |” Lub 19 
Neen somu ? gudo; FRETA 
#2, |16 Obanga nali nyimye abāvu kye- Naye na'gulirangawo enzi'gi za- 
16. begom nge omutambuze; 
Oba nali mazi'zawo amaso ga 'na. | 33. Obanga nali ¥ mbi'se ku kusobya Ni 2 





'mwandu; 


kwange nga Adamn, 





31. 34—33. 5. 


Nga nkisa obutali butukirivubwa- | 10 


32 


nge mu kifuba kyange ; 
Kubanga nali nti'de ekibina eki- 
nene, 11 
Nokunyomebwa ebika nekunka- 
nga, 
Nokusirika nensirika nesiva mu 
mulyango— 12 
z Singa waba'dewo anampulira! - 
[Laba, kano ke kabonero kange, 
a Omuinza webintu byona auzi- 
remu ; | 
Era singa mba'de nekyo omulabe | 13 
wange kyampawabi de kyawa- 
ndiki'de! 
Mazima naudikisituli'de ku kibe- 
gabega kyange; 14 
Nandikyesibye nga kiremba. 
Nandimubuli'de ebigere byange 
bwebyenkana omuwendo; 


Nandimusembere'de ngomukii- | 15 
ngu. 

Ensi yānge bwenempawabira, 16 

Nebibibi byayo nebikabira wamu 
amaziga ; 

Obanga nali ndi'de ebibala byamu 
awatali feza, 17 

Oba nali nfisi'za banyiniyo : 

d Omwenyangogu de mu Kito kye- | 18 
vg'ano, 

Ne sere mu kifo kya sayiri. 
Ebigambo bya Yobu biwe'de. =? 


Awo abasaja abo abasatu neba- 
leka oku damu Yobu, kubanga 


yali a mutūkiriva mu masoge ye. | 20 


2 Awo obusingu bwa Eriku, mutaba- 


ni wa Balakeri t Omubuzi, owomu- 
kika kya Lamu nebulyoka bububa- | 21 
ka; obusiingubwe nebubūbūka eri 
Yobu, kubanga yeita mutukirivu 

3 'so si Katouda. 
nebubiibuka neri mikwanogye bo- | 22 
nsatule kubanga tebalaba kya ku- 
'damu, naye nebasalira Yobu oku- 


Era ohusungubwe 


4 musinga. Era Eriku yali alindiri- 


'de okwogera ne Yobu, kubanga wa- 
5 liwo abamusinga obukulu. Awo E- 
rikubweyalaba nga mu kamwa kaba- 
saja abo abasatu temuli kya ku'da- 
mu, obusingubwe nebububika. 


6 Awo Eriku mutabani wa Balakeri | 2 


| Yob 216 | 35 
$ Yob. 13. 
L2 
36 
37 
33 
39 
| LA 40 
“Yoh 33. 
9. 
b Lub. 22. 
2. 
“ Yob. 18. 
10. 
7 
d Yob. 33. 8 
' Yob. 38 
n. 
Yak. 1. 8. 9 


Omubuzi na'damu nayogera nti 


'Nze ndi muto, na'mwe muli ¢ ba- 
ka'de nyo; 

Kyenavu'de nzibikiriza nesang a- | 3 
nga kubalaga kyendowoza. 

Njoge'de nti Enaku ze zandyo- 


ge'de, 
Olufulube Iwemyaka lwandiigiri- 

'za amagezi. 4 
Naye waliwo 4 omwoyo mu bantu, 
“Nomu'ka Gwomuinza webintu 

byona gubawa okutegera. 


- Abakulu sibe bagezi, 5 


"So nabaka'de sibe bategéra emi- 
sango, 





YOBU. 


. La 


3 


441 


— < m aa E E Nge 


yanas njogera nti Mumpu- 

ire; 

Era nange nalaga kyendowoza. 

Laba, 'nindiri'de ebigambo bya- 
'mwe, 

Mpuliri'za ensonga za'mwe, 

Nga munonya byemuba mwogera. 

Wewawo, nteze okutu eri 'mwe, 

Era, laba, nga tewali asinze 
Yobu, 

Newakuba'de a'zemu ebigambo- 
bye ku'mwe. 

Mwekūme muleme okwogera nti 
Tulabye amagezi; 

Mpo'zi Katonda ainza okumuwa. 
ngula, si bantu: adi 

Kubanga ebigambobye tabiru- 
ng'amiza okubyogera ku'nze; 

'So simu'demu na kwogera kwa- 
"mwe. 

Basamaliri'de, tebakyayanukula: 

Tebalina kigambo kya kwogera. 

Nange nalindirira, kubanga te- 
bogera, 

Kubanga baimirira buimirizi nga 
teba kyayanukula ? 

Era nange nayanukula ebyange, 

Era nange nalaga kyendowoza. 

Kubanga nji'ju'de ebigambo ; 

Omwoyo gwange oguli mu'nze 

mpaliriza. 

, Olubuto lwäānge luli ng'a- 
uga omwenge ogutaliko wegu- 
fuluma ; 

Ngamaliba amagya lwagala o- 

wabika. 

Nayogera ndyoke mperewere; 

Nayasama emimwa gyange ne- 
nziramu. 

Nkwegairide, 'neme okusosola 
mu bantu eri omuntu yena; 
'So siwe muntu yena amannya a- 

gokunyumiriza. 

Kubanga simanyi kuwa manya 
ga kunyumiriza ; 

Omutonzi wange yandinziyewo 
mangu. 


NAYE, Yobu, nkwegairi'de, wu- 
lira okwogera kwange 
Era tega okutukwo eri ebigambo 
byange byona. 
Laba 'no, njasamye akamwa kā- 


nge, 

Olulimi lwange Iwoge'de mu ka- 
mwa kange. 

a Ebigambo byange (binayatula) 
obugolokofu bwomutima gwa- 
nge: 

Nemimwa gyange byegimanyi 
byeginayogera awatali bukusa. 

bOmwoyo gwa Katonda gwe 
gwankola, 

Nomu'ka Gwomuinza webintu 
byona gwe gumpa obulamu. 

Oba oinza, nziramu ; 

Liranya (ebigambobyo) mu maso 
gānge, oimirire wakati. 


a Yob. & 
25. 


è Lub. 2.7. 


4 Yob. 9. 
17, 21. 


' ae 13. 
; f Yob. 13. 


4 7 Yob. n 
16; 31. 4. 


415. 48. 9. 


k Kubal. 
12. 6. 


i Yob.4 23. 


"Zab. 107. 
18. 





15 


16 


17 
18 


19 


23 


24 





Laba, ndi awali Katonda era nga 


"gwe bwoli: 

Era nange nabiimbibwa okuva 
mu 'taka. 

Laba, “entisa yange tekukange, 

'So nokunyigiriza kwinge teku- 
kuzitowerere. 

Mazima oyoge'de 'nze nga mpu- 


ira, 
Nange mpuli'de e'dobozi lyebi- 
ambobyo (ngoyogera. nti) 
di mulongofu nga siriko ku- 
sobya ; 

Siriko musango, 'so mu'nze te- 
muli butali butākirivu : 

Laba, anziyako ensonga, 

e Ampita mulabewe; 

J Ateka ebigere byänge mu nvuba, 

9 Alabirira amakubo gānge gona. 

Laba, naku'damu, mwekyo tolina 
nsonga ; 

Kubanga Katonda asinga omu- 
ntu obukulu. 

Kiki fekikuwakanya naye? 

Kubanga tabalirira muwendo 
gwa bigambobye byona. 

Kubanga Katonda ayogera omn- 
lindi gumu, 

Wewawo, emirindi ebiri, (aba- 
ntu newakuba'de nga) teba'sayo 
mwoyo. 

kMu kiroto ’mu kwolesebwa o- 
kwomukiro, 

Otulo otungi bwetukwata abantu, 

Nga babongota ku kitanda ; 

Awo nalyoka a'gula amatu ga- 
bantu, 

Nateka akabonero ku knigirizi- 
bwa kwahwe, 

A'gye abautu mu kutesa kwābwe, 

Era akweke abantu amalala ; 

Aziiza ememeye obuta'ka mu 


unya, 

Nobulamubwe buleme okufa ne- 
kitala. 

Nokuliimwa kumukangavula ku 
kitandakye, 

Nokulwana okutamala mu ma- 
gümbage : 

mObulamubwe nokutamwa nebu- 
tamwa e'mere, 

Nememeye ekyokulya ekiyonjo. 

Omubirigwe gumalibwawo no- 
kuinzika negutainzika knlabi- 
bwa; 

Namagimbage agali tegalabika 
negakukunala. 

Wewawo, ememeye esemberera 
obunya, 

Nobulamubwe busemberera aba- 
zikiriza. 

Oba waliwo wamu naye malaika, 

Omutegêza, omu mu lukumi, 

Okwolesa abantu ebibagwānira ; 

Awo nämukwatirwa ekisa nayo- 
gera nti 

Muwonye aleme oku'ka mu bu- 

nya, 


25 


26 


27 


31 


32 


3 


2 


Ndabye ekinunulo. 

Omubirigwe guliba mugya oku- 
singa ogwomwana omuto; 

A'da mu naku zobutobwe: 

Asaba Katonda, era amukwati- 
rwa ekisa ; 

Nokulaba alaba amasoge nesa- 
nyu: 

Era awa nate omuntu obutakiri- 
vubwe. 

Aimbira mu maso gabantu ^na- 
yogera nti 

Nyononye nenyola ekyo ekyali 
ekiriingi, 

'So siriko kyenagasibwa : 

Anunu'de ?ememe yange obuta- 
'ka mu bunya. 

Nobulamu bwange bunatunuli- 
ranga omusana. 

Laba, ebyo byona Katonda abi- 
kola, 

Emirūndi ebiri, wewawo, nesatu 
eri omuntu, 

Okukomyawo ememeye mu bu- 
nya, 

ae omusana ogwabalamu. 

YA nyo, ai Yobu, ompu- 


silika" nange nayogera. 
Obanga olina ekyokwogera nzi- 


ramu 
Yogera, 'kubanga njagala okuku- 
fula omutūkirivu. 
Obanga siwewawo, mpulira : 
Sirika, nange nākuigiriza amage- 
zi. 


ERA nate Eriku na'damu nā- 
yogera nti 
Muwnulire ebigambo byange, 'mwe 
abasaja abamagezi ; 
Era mutege okutu gyendi, 'mwe 
abalina okutegera. 
Kubanga okutu kukema ebiga- 


mbo, 

Ngamatama bwegalega ku 'mere. 

Twerondere ekyo ekinaba ekye- 
nsõnga : 

Tumanye 'fe'ka na'fe'ka ebiriingi 
bwebiri. 

Kubanga Yobu ayoge'de nti 4'Nze 
ndi mutūkirivn, 

Era nti b Katonda anziyeko ensd- 
nga yange: 

Newakuba'de nga nina ensonga 
(mpitibwa) mulimba ; 

Ekiwtindu kyange tekiwonyezeka, 
(newakuba'de nga) siriko kuso- 


ya. 

Muntu ki afanana Yobu, 

Anywa okunyomebwa ngama'zi? 

Atambulira awamu nabakola ebi- 
tali bya butikirivu, 

Era atambulira awamu nabasaja 
ababi. 

Kubanga cayoge'de nti Omuntu 
tekiriko kyekimugasa 

Okusanyukira Katonda. 








83. 6—34. 9. 


ng Sam. 


12 13. 


) Yok. 1.9. 


° Is. 38 17. 


e Yob 3 
9. 


b Yoh 27. 
2. 






ai ka KN NGE Ga a aas a kaga aa aa a aaa a a aa kaa ga aa aaa ga E aa ga I Nga a a ga aaa KE Iga NG a aa aii 



































! 
' 34. 10— 86. 6. YOBU. 443 
10 Kale mumpulire, 'mwe abasaja Mnu inaso gabalala awëru ; 
abalina okutegera: 27 Kubanga bakyama obutamugobe- 
“Yoh 23 Ki'dire eri awali Katonda, 89 ye o- rera, 
Bal 9.14. kukola obubi; 'B0 tebayagala ku'sayo mwoyo 
Nawali Omuinza webintu byona. eri amaknboge gona: 
ye okukola ebitali bya butūki |28 0Nokuntisa nebatūsa gyali oku- |“ Yob.s59. 
rivu. kaba kwomwavu, vak. b. 4. 
“Zab @2 |11 #Kubanga alisasula omuntu omu- Nawalira okukāba kwabo ababo- 
12. limugwe, nyabonyezehwa. 
/ Yer. 17. Era alirabya buli mnntu/ngama- |29 Ye bwawa okuterera, kale Ami aï- 
10; 32. 19. kuboge bwegali. nza okusala omusāngo okusi- 
12 Wewawo, mazima Katonda tako- nga ? 
lenga bubi, Era ye bwakweka amasoge, kale 
| #Yob 8.5. So YNonminza webintu byona ani ainza okumutunulira ? 
talyenga nsonga. Obanga 'gwanga 'obanga muntu, 
13 Ani eyamuteresa ensi okugikū- kyona bwe bumu : 
ma ? 30 Omusaja atamanyi Katonda ale- 
Oba ani eyatekateka ebintu byo- menga okufuga, 
na bwebyenkana ? Walemenga okubawo anatega a- 
14 Bwateka omutimagwe ku bantu, bantu. 
Bwakung'anyiza gyali omwoyo- |3} Kubanga waliwo eyali agambye 
| gwe nomu'kagwe ; Katonda, nti 
15 Byona ebirina omubiri birizikiri- Mbonerezebwa, sikyasobya (nate): 
rira wamu, 323 r Kyesiraba kinjigirize : AL H: 
i Lub.3.19. Abantu ‘í neba'da mn nfūfn. Obanga nkoze obujemu sikyabu- | ° ` 
DUWA |16 Kale oba (olina) okutegera, wali- kola nate ? 
Aagi ra kino: 38 Emperaye eriba nga 'gwe bwoya- 
Waulira e'dobozi lyebigambo bya- gala nokugana nogigāna ? 
nge. Kubanga 'gwoba weroboza 'sō si 
17 Akyawa ebyensonga oyo alifuga ? 'nze: 
Era onosalira oyo omutukirivu Kale yogera ekyo kyomanyi. 
era owamānyi okumusinga ? 34 Abantu abalina okutegera bali- 
18 Kiringi okugamba kabaka nti ng'amba nti 4 
(Gwe) mugwagwa ? Wewawo, buli muntu owamegezi 
(Oba) abakūngu nti (Mwe) babi ? ampulira, anang'amba) nti 
19 (Okusinga enyo si kirungiokuga- | 35 Yobu ayogera " nga talina kuma. |” Yob. 35. 
bMa.10.17. mba) oyo ¥atatya maso ga ba- nya, 5 
vok g langira, Nebigan:bobye tebirimu magezi 
i Yak. 2.5. "So talowoza !muga'ga okusinga | 36 Yobu singa akeme'dwa okutusa 
omwavu? enkomerero, 
Kubanga bona mulimu gwa mi- Kubanga ayanukula ngabantu a- 
konogye. babi. 
20 Bafa mu kasera akatono, mu tu- |837 Kubanga ayongera obujemu ku 
ntn; kwononakwe, 
Abantu bakankanyizibwa nebai- Akuba mu ngaloze ngaima waka- 
tawo, ti mu'fe, 
Nabainanyi ba'gyibwawo awatali Era ayongerayongera ebigambo- 
mukono. bye okuwakanya Katonda. 
“2Bjom.!21 mkKubanga amasoge gatunulira 
IA amakubo agomuntu, 
Era alaba okutambulakwe kwo- 3 Era nate Eriku na'damu nayo- 
na. gera nti 
aba. |22 nTewali kizikiza newakuba'dee-| 2 Olowoza ekigambo ekyo ye nso- 
kisikirize ekyokufa, ngayo, 
Abakola ebitali bya butukirivu (Oba) oyogera nti Obutūkirivu 
webainza okwekweka. bwange businga obwa Kato- 
23 Kubanga teyetiga kweyongera nda? 
kulowoza omuntu, 3 Nokwogera noyogera nti 4 Kiri- | “Yob.222. 
Atuke mu maso ga Katonda oku- kugasa ki? 
salirwa omusango. (Era) nti > Ndifuna magoba ki! ? Yob. 2. 
24 Anenyamenya abasaja abamanyi endiba nago okukira genandi- |” 
(mu ngeri) etenonyezeka, unye singa nayonona ? 
Era a'sawo abalala mu kifo kya- | 4 'Nze naku'damu, 
bwe. Ne ba'no wamu nawe. 
25 Kyavaalabiriraemirimugyabwe;| 5 €Tunulira e'gulu olabe; € Yob. 2 
Era abavunika kiro nokuzikirizi- Era tunulira e'gulu erikusinga | ?2 
bwa nebazikirizibwa. obugulumivu. | d Nge. 8. 


26 Abakuba ngababi 6 Obanga oyononye d omukola ki? Ya 7, 39. 








10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


36 


Okusobyakwo bwekweyongera- 
yongera, omukola ki? 

e Bwoba nobutūkirivu, 
ki? 

Oba awebwa ki mu mu kONOGWO ; 

Obubibwo (buinza okulumya) o 
muntu nga 'gwe bwoli; 

Nobutūkirivubwo (buinza okuga- 
sa) omwana womuntu. 

Olvoknjogebwa okungi enyo ba- 

aba; 

JBakuba endulu baberwe olwo- 
mukono ogwabamanji. 

Naye tewali ayogera nti Katonda 
Omutonzi wange aliru'dawa, 

9 Awa enyimba ekiro; 

Atuigiriza okusiuga ensolo ezo- 
kunsi, 

Era atuwa amagezi okukira e- 
nyonyi ezomu banga? 

aj A eyo, naye tewali a'da- 


omuwa 


Olwamalala agabantu ababi. 

Mazima Katonda tawulire biga- 
mbo ebitalimu, 

'So Nomuinza webintu byona ta- 
'seyo mwoyo. 


11 


12 


13 


14 


15 


Kale (aliwulira) atya bwoyogera , 16 


nti # tomulaba, 

Ensonga eri mu masoge, nawe 
omulindirira ? 

Naye kakano kubanga tabonere- 
'za na busungubwe, 

'S0 ta'sayo nyo omwoyo eri esu- 
kuti; 

Yobu kyava ayasama akamwake 
okwogera ebigambo ebitalimu; 

Ayongerayongera ebigambo ka.- 
watali kumanya. 


Era nate Eriku neyeyongera 
nayogera nti 
Soka ondeke, nange nakunyo- 


nyola; 

Kubanga nkyaliko kyenjagala o- 
kwogera kulwa Katonda. 

Na'gya wala okumanya kwange, 

Era namu' sako obutūkirivu O- 
mutonzi wange. 

Kubanga mazima ebigambo bya- 
nge si bya bulimba : 

Omuntu eyatukirira mu kuma- 
nya ali nawe. 

Laba, Katonda wa manyi, 's0 ta- 
nyoma muutu yena: 

aWa manyi mu buinza obwoku- 
tegera. 

Takuma bulamu bwababi: 

Naye abawa ababonyabonyeze- 
bwa ebyabwe. 

Ta'gya masoge ku batūkirivu : 

Naye awali bakabaka ku ntebe 

b Gyabateka emirembe gyona ne- 
bagulumizibwa. 

Era bwebaba “nga basibi'dwa na- 
masamba, 

Era nga bakwasibwa nemigwa 
egyokubonyabonyezebwa ; 


17 


18 


19 


21 


22 


25 


26 


AAA ANNA Ngga AA ———————u———— aaa aaa o ————— 


Kale nabalaga omulimu gwabwe, 

Nokusobya kwabwe nga bagize 
ebyamalala. 

Era da'gulawo okutu kwābwe o- 
kuwulira okuigirizibwa, 

Nabalagira bakomewo okuva mu 
butali butūkirivu. 

Bwebawulira nebamuwereza, 

Banālabānga enaku zābwe nga 
balabye omukisa, 

Nemy gyābwe nga basanyu- 


Nare bwebatawulira banāzikiri- 
rānga nekitala, 

Era banafanga awatali kamanya. 

Naye abo abatamanyi Katonda 
mu malina e batereka obusu- 


ngu: 
Tebakuba ndūlu baberwe bwaba- 


. siba. 
Bafa nga bakyali bato, 


Nobulamu bwābwe (buzikirira) 
mwabo abatali balongofu. 

Awonya oyo abonyabonyezebwa 
olwokubonyabonyezebwakwe, 

Era a'gula okutu kwabwe bweba- 
jogebwa. 

Wewawo, yandiku'gye mu kula- 
ba enaku 

Nakuingiza mu /kifo ekigazi a- 
watali kunyigirizibwa ; 

Nekyo ekitekebwa ku mezayo 
kyandi'j ju'de obugimu. 

Naye 'gwo'ju'de omusango gwo- 
mubi: 


Omusingo nokusala ebyensinga 


bikukwata. 

Kubanga waliwo obusiingu, we- 
kume oleme okutwalibwa no- 
buga'ga; 

'So enguzi tekukyamyanga ku- 
banga nene. 

Obuga'gabwo bunamala oleme 
okulaba enaku, 

Oba obuinza bwona obwamā- 
nyigo? 

Tewegomba kiro, 

Amawanga bwegazikirizibwa mu 
kifo kyago. 

Wekūme 9 oleme okutunulira o- 
butali butikirivu : 

Kubanga i weroboze'za obwo o- 
kusinga okubonyabonyezebwa. | > 

Laba, Katonda akola ebigulumi- 
vu mu buinzabwe : 

k Ani omuigiriza afanana ye? 

ani sesa amulagi'de e'kubo- 
lye? `. 

Oba ani ainza okwogera nti Oko- 
ze ebitali bya butūkirivu ? 

'Jukira okugulumizinga omuli- 


mugwe, 
Abantu gwebaimbangako. 
Abantu bona bagutunulira ; 
Nani bagulengera nga baima 


Baba.” Katonda mukulu, na'fe s1 Kel 


ai eramamanyi ; 





















2 
3 
4 
Yob 40.9. 
Zab. %. 3. 
5 
b Yoh. 5.9. 
Kub 135. 3. 
“Zab. 16. | 6 
16 neb. 
7 
8 
9 
| 
: 10 
11 


37 Era nekyo kikankanya omutima 


s Omuwendo gwemyäkagye te- | 
gunonyezeka. 

Kubanga awalula wa'gnln ama- 
tondo gama zi, 

o Agatonya enkuba eva mu mu- 
' e: 

P E'gulu geriyiwa 

Nerigatonya ku bantu mangi nyo. 

Wewawo, waliwo ainza okutegera 
ebire bwebibāmbibwa, 

Okubwātuka okwomuwemaye ? 

Laba, yeyalirira ” omusanagwe 
okwetolola ; 

Era asinikira ku nyanja wansi. 

Kubanga olwebyo “asala emisa- 
ngo gyamawanga ; 

t Agaba e mere nyingi nyo. 

Abi'ka engaloze nenjota ; 

Era aziragira zikube sabawa. 

E'dobozi lyazo linyonyola ebiga- 
mbobye, 

Era libulira nente (kibuyaga) a- 
yambuka. 





12 


13 


14 


15 
16 


17 


18 











19 
gwange, 
Negunyenyezebwa okuva mu ki- 
fo kyagwo. 
Muwulire oknwūma kwe'dobozi- 


rye, 

Nokududama okuva mu kamwi- 
ke. ' 

Akusindika wansi we'gulu Iyona. 

Nokumyansakwe kubuna enko- 
merero zensi. 

Oluvanyuma lwakwo e'dobozi 
neriwuluguma ; 

a Abwatuka ne'dobozi eryobuku- 
lubwe : 


21 


22 


"So tabiziiza e'dobozirye bweri- | 238 
wulirwa. 

Katonda abwatuka kitalo ne'do. 
bozirye ; 

b Akola ebikulu byetutainza ku- 
tegera. ji 

Kubanga agamba “omuzira nti | 24 


Gwa kunsi; 

Era bwatyo bwagamba oluwa- 
ndagirize, 

Nempandagirize ezenkubaye e- 
JAMAN 

A'sa akabonero ku mukono gwa 
buli muntu ; 

Abantu bona beyatonda balyoke 
bakimanye. 

Awo ensolo nezigenda mu bwe- 
kwekero, 3 

Nezibera mu 4 mpuku zazo. 

Mu kisenge (ekyobukika obwa- 
dyo) mwe mnva omuyaga : 

Empewo neziva mu bukika obwa | 4 
kono. 

Omu'ka gwa Katonda gwe guleta 
omuzira : 5 

Nama'zi bwegenkana obugazi ne- 
gakwata. 

Wewawo, a'juza ekire ekiziivu 
amazi ; 


38 





Abāmba ekire ekyenjotaze : 

Era okulung'amyakwe kwe kuki- 
kyisakyusa erui nerui, 

e Bikolënga byona byabiragira 

Kungulu kunsi yona kwebereka: 

Obanga kya kubūlirira, obanga 
Jkya nsiye, 

Obanga 9 kya kusasira, kyava a- 
kireta. 

Ekyo kiwulire, 'gwe Yobu: 
Imirira buimirizi, olowoze ebiko- 
lwa bya Katonda ebyekitalo. 

Omanyi Katonda bwabikūtira, 

Nayasa enjota ezomnkirekye ? 

Omanyi okuterezebwa kwebire, 

Ebikolwa ebyekitalo ebyoyo te- 
yatiikirira mu kumanya ? 

Ebyambalobyo bwebibuguma, 

Ensi ngesirise (olwembuyaga) e- 
zobukika obwadyo ? 

Oinza kokubambira e'gulu awa- 
mu naye, 

Amanyi galyo genkana endabi.- 
rwamu ensanuse? 

Tuigirize byetuba tumugamba ; 

(Kubanga) tetninza knliranya 
(kwogera kwa ' fe) olwekizikiza. 

Anabiilirwa nga njagala okwo- 
gera? 

Oba omuntu yandyaga'de okumi- 
rwa? 

Era kakano abantu tebalaba mu- 
sana ogumasamasa mu ‘guln 
Naye embuyaga neziita nezirye- 

rula. 

Mu bnkika obwa kono mwe mura 
okuyakayakana okuli nga zabu : 

l Katonda ayamba'de ekitibwa e- 
kikanga. 

Omuinza webintu byona ™ tetni- 
nza kumunonya ; Rasinga bona 
obninza : 

Era mu mnsango ne mu butūki- 
rivu obusu'kirivu talibonya- 
bonya. 

Abantu kyebava ° bamntya : 

Taba'siko mwoyo abo bona aba- 
lina > emitima egyamagezi. 


Awo Mukama nilyoka a'damu 
Yobu ngaima mu “ mbuyaga 
ezakazimu nayogera nti 

Ani ono aleta ekizikiza mu ku- 
têsa 

Nebigambo ebitalimu kumanya? 

Kale 'no ? wesibe ekimyu ngomu- 
saja ; 

Kubanga nākubūza, nawe onzi- 
remu. 

Wali olirn'dawa bwena'sawo €e- 
misingi gyensi ? 

Yatula obolina okntegera. 

Ani eyatesa ebigera byayo, oba- 
nga omanyi ? 

Oba ani eyagirêgera omngwa ? 

Emma gyayo gyasihirwa ku- 

i? 


“ Zab. 148. 


/ Yob. W. 
28 neb. 
72 Kam. 
21. 10. 


ı Yob. 36.4. 


k Lub. 1.6. 
1s. 44. 4. 


° Mat. 10. 
28. 


P Mat. 31. 
25. 


a 2 Barek. 
2, 1 neb. 
Er. 1. 4 


#Yob.40.7. 


€ Zab. 104. 
5. 





d Yob. 1.6. 


“ Zab. 104. 
8, 9. 


1 Zab. 74. 
16. 


Mat. 16.18. 


8 


12 


13 


14 


15 


16 


17 





YOBU. 


Oba ani eya sawo e'jinja lyayo | 25 


ekulu eryokunsonda; 
Emunyenye ezenkya bwezaimbi- 
ra awamu, 

d Nabana ba Katonda bona nebo- 
gerera wa'gulu olwesanyu ? 
Oba (ani) “eyasiba enyanja ne- 

nzi gi, 
Bweyawaguza ngekiva mu lubu- 


to; 

Bwenafila ekire okuba ekyamba- 
lo kyayo, 

Nekizikiza ekiku'te okuba ebiwe- 
ro ebyokubi ka, 

Bwenagiragira etêka lyānge, 

Nenzi'sawo ebisiba nenzi'gi, 

Nenjogera nti Wano wokomanga 
'80 tosu kangawo; 

Era wano amayengogo agamala- 
la wegaziirizibwanga? 

JWali olagi'de enkya enakuzo 
kasoke'de zibawo, 

Wali omanyisi'za emambya ekifo 
kyayo; 

Ekwate enkomerero zensi, 

Era ababi bakunkumulwe okugi- 
vamu ? 

Ewanyisibwa ngebūmba wansi 
wakabonero ; 

(Nebintu byona) bikukunuka nge- 
kyambalo : 

Nababi 7 omusana gwābwe guba- 
'gyibwako, 

i Nomukono ogugulumizibwa gu- 
menyeka. 

Wali oingi'de mu nsulo ezenya- 
nja? 

Oba wali otambu'de mu madubi 
agobuziba ? 

k Enzi'gi ezokufa zali zikubi kuli- 
'dwa? 

Oba wali olabye enzi gi ezekisiki- 
rize ekyokufa ? 


“Wali otege'de ensi bweri enga- 


zi? 

Yatula, obanga obimanyi byona. 

E'kubo liriru'dawa erida mu 
nyumba eyomusana, 

Nekizikiza ekifo kyakyo kiriru- 
‘dawa ; 

‘Gwe okukiwerekera ku mbibi 
yakyo ? 

Era kg ak amakubo vkutūka ku 
nyumba yakyo ? 

anank kubanga wali ozali'dwa 

iro ebyo, 

Nomuwendo gwenakuzo mungi ! 

Wali ingi 'de mu mawanika ga- 
ma'zi amakwafu, 

Oba wali olabye amawanika ago- 
muzira, 

Genaterekera ' ebiro ebyokulabi- 
ramu enaku, 

Olunaku olwolutalo nobulwa ? 

Mu 'kubo ki omusana mwegwa- 
wukanira, 

Oba embuyaga ezebuvenjuba 
mwezisasanira kunsi ? 


26 


27 


29 


31 


32 


37 


3 


2 Oinza okubala emyezi gyezimala? 


88. 7— 39. 2. 
Ani eyasalira amataba olusalo- 


salo, 
Oba e'kubo eryenjota ezokubwa- 


tuka; 

Okutonyesa enkuba kunsi okuta- 
li muntu; 

m a 'düngu omutali muntu no- 


Oku' kuik (e'taka) eryazika erya- 
lekebwa ; 

Nokulosa omu'do omuto ? 

n Enkuba erina kitawe wayo? 

Oba ani eyazala amatondo ago- 
musulo ? 

Mu lubuto lwani omwava amazi 
amakwafu ? 
Nomusulo omukwafu omweru 
ogwomu gulu ani eyaguzala ? 
Ama'zi gakwekebwa ngagakwe- 
ke'dwa namainja, 

Ne kungulu ku buziba ° nga ku- 
ku'te 

Oinza okusiba ekikukūlu kya 
P Kakaga, 

Oba ” aku isa olukoba Lwe- 
ntungalugoye ? 

Oinza okufulumya emunyenye 
mu ntuko zazo ? 

Oba oinza okulung'amya # Naba- 
liyo nabanabe? 


Omanyi! ebiragiro ebyomu'guln ? y 


Oinza okunyweza okufuga kwa. 
Iyo munsi ? 

Oinza okuimusa e'doboziryo eri 
ebire, 

Aa zi amangi enyo gakubi'ke- 

0? 

Oinza okuwereza enjota zitambu- 
le, 

Nezikugamba nti 'Te tutuno? 

Ani eyateka amagezi “mu bitū- 
ndu ebyomunda ? 

Oba ani eyawa ememe okutege- 
ra? 


Ani ninza okubala ebire olwama- 


gezi ? 

Oba ani ainza okutalula amaliba 
agomu'gulu, 

Enfufu bwekulukuta neba efunfu- 


gu, 

Amafunfngu negega'tira dala ? 

Onoi'gira empologoma enkazi o. 
mui 'go? | 

Oba ono'kusa okwegomba kwabi- 
na bempologoma, 

Bwezisula mu mpuku zazo, 

Nezihera mu bisa'ka okutega? 

Ani alabira '” namung'ona eme- 
reye, 

Abanabe bwebakabira Katonda, 

Nebatambnlatambula olwokubu- 
lwa ebyokulya ? 


OMANYI ebiro 4 embulabuzi ezo- 
kunjazi mwezizalira ? 
Oba oinza okutegera ?empewō 
bweziba namawako ? 


= Zab. 16. 
35. 


? Yoh 9. 
lu, 


“Zab.51.6 











"Yoh.24.5. 
Yer. 2. 4 
Kos. 8. 9. 


4 Kubal. 
Zi. 22 


MIWA AA NA a PIO aaa mmm NEN Ő 


“ Kung. 4. 
4. 













S Yer. 8. 6. 





10 


11 


12 


13 


. 13. 








YOBU. 





Oba omanyi ebiro mwezizāli- 
ra? 

Zikutama, zizala abana bazo, 

Ze'gyainu obubalagaze bwazo. 

Abana bazo bage'ja, bakulira e- 
bweru ku 'tale; 

Bafuluma nebata'da. 

Ani eyata entulege okuba eye- 
'dembe? 

Oba ani eyasumulula enkoba eze- 
ntulege ? 

Nafula censiko okuba enyumba 
yayo, 

Nensi eyomunyo okuba ekifo we- 
bêra 


Enyêma oluyogano olwomnki- 


buga, 

'S0 tewulira kulekana kwa mu- 
gobi. 

Ensozi bwezenkana obugazi lye 
'dundiro lyayo, 

Era enonya buli kintu ekibisi. 

d Embogo ene'kirizanga okuku- 
wereza? 

Oba eneberanga awali ekisibo- 
kyo? 

Oinza okusiba embogo nolukoba 
Iwayo ku kibibi ? 

Oba enerimanga ebiwonvu enyu- 
mawo? 

Onogyesiganga kubanga amanyi 
gayo mangi ? 

Oba onogirekeranga omulimu- 
gwo? 

Onogyesigānga okukomyawo e- 
wuwo ensigozo, 

jrah a A (eng'ano) e- 
yomugülirolyo ? 

Ekiwawatiro kya maya kisanyu- 


(Naye) ebiwawatirobye nebyoya 
birina ekisa ? 


Kubanga aleka amagige ku 'taka, 


Nagabugumya mu nfūfu, 

Neyerabira ngekigere kiinza oku- 
gabetenta, 

Oba ensolo eyomunsiko ainza o- 
kugalinyirira. 

e Akakanyalira abanabe ngaba- 
tali babe : 

Newakuba de ngateganira bwe- 
rere talina kutya ; 

Kubanga Katonda yamu'gyako 
amagezi, 

'So tamuwa'de kutegera. 

Bwaba nga yegulumizi za, 

Anyoma embalasi noyo agyeba. 
gala. 

Wawa embalasi amanyi (gayo)? 

Wayambaza obulago bwayo nolu- 

l gita irina olukankana ? 

Wagibūsa ngenzige ? 

Ekitibwa kyokufugula kwayo kya 
ntisa. 

Etaknlira mu kiwonya, nesanyu- 
kira amanyi gayo: 

J Efuluma oknsisinkana nabasaja 

abaku'te ebyokulwanyisa. 


22 


23 


5 


13 


O 





ten a — ——— 


Esekerera okutya 'so tekeng'e- 
ntererwa; 

'So te da nyuma awali ekitala. 

Omufuko guwulungutira kuyo, 

E'fumu erimasamasa nakasale. 

Emira e taka nobasungu nekirui; 

"So te'kiriza nga lye 'dobozi erye- 
kondere. 

Ekondere buli Iwerivuga, neyo- 
gera nti Bwotyo! 

Nekonga olutalo nga lukyali wala, 

Okubwatuka kwabami nokule- 
kana. 

Ma'ga atumbira na magezigo, 

Nabamba ebiwawatirobye eri o- 
bukika obwadyo? 

Empungu erinya na kiragirokyo, 

Nekola ekisu kyayo wa gulu? 

Ebera ku 'jinja, nenyumba yayo 
eri (okwo), 

Ku linyo lye`jinja vekifo ekya- 
manyi. 

Erengera omui'go ngeima okwo; 

Amaso gayo gagulaba nga guli 
wala. 

Era nabana bayo baniina omusai: 


Era 7awaba emirambo, gyebera 7 Mat. 34. 


eyo. 


Era nate Mukama na'damu 
Yobu nayogera nti 
a Aleta ensonga ezitalimu anayo- 
mbesaOmuinza webintu byona? 
Awakanya Katonda akiwoze. 


Awo Yobu nalyoka adamu Mu- 
kama nayogera uti 
Laba, sirimu ka buntu; nāku'da- 
mu ntya ? 
b Nteka omukono gwange ku ka- 
mwa kange. 
Njoge'de omulundi gumu, 's0 si- 
'demu ; 
Wewawo, emiriindi ebiri, naye 
seyongere nate. 


Awo Mukama na'damu Yobu 
ngaima mu “mbuyaga ezakazi- 
mu nayogera nti 

d Wesibe 'no ekimyu ngomusaja: 

Nakubuza, nawe onziremu. 

eNoku'julula ono'julula omusa- 
ngo gwensala ? 

'Gwononsalira 'nze omusāngo o- 
bëre nobutukirivu ? 

Oba olinaomukono nga Katonda? 


Era oinza J okubwatuka ne'dobo- A 


zi erifanana erirye ? 

g Weyonje 'no nokuwoma noku- 
tibwa; 

Yambala ekitibwa nobukulu. 

Fuka obusungubwuo obusu kiri'de: 

iOtunulire buli muutu owamalala 
omujeze., 

Tunulira buli mnntu owamalala 
omuka'kanye: 

Olinyirire ababi webaimirira. 

Bakise wamu mn nfūfu ; 


28. 
Luk. 17.37. 


e Yob. 33. 
14. 


b Zab.39.0. 


e Yob.38.1. 


<Yob. 38.3. 


i Ta 212 
Dan. 4 37. 





























14 


16 




















“ Zab. 74. 
1410641. 26. 
Is. 71. 1. 


















è Nge. 31. 
24. 








16. 


YOBU. 


Siba amaso gabwe mu (kifo) eki- 
kisibwa. 

Hale nange nendyoka nzi'kiriza 
ku'gwe 

Ngomukonogwo gwe guinza oku- 
kulokola. 

Laba 'no envubu gyenatondera 
awamu nawe; 

Erya komu'do ngente. 

Laba 'no amanyi gayo gali mu 
kiwato kyayo, 

Namawa'gali gayo gali mu bi- 
nywa ebyomulubuto lI wayo. 

Yesa'ga omukira ngomuvale: 

Ebinywa ebyomukiwato kyayo 
byega'ta wamu. 

Amagumba gayo gali ng'anga e- 
nseke ezebikomo ; 

Amagulu gayo gali ng'anga ebyii- 
ma ebisiba. 

Yekulira amakubo ga Katonda : 

Ye (ye'ka) eyagitonda ainza oku- 
gisembereza ekitalakye. 

Mazima ensozi zigizalira ebyoku- 


lya ; 

Ensolo zona ezomunsiko weziza- 
nyira. 

Egalamira wansi webisikirize 
byemiti, 


Mu bwekwekero obwomundago 
ne mu bitosi. 

Ebisikirize byemiti bigibi kako ; 

a €rebi egyomvbu'ga gigyeto- 
ola. 


Laba, omu'ga bwegwanjila, te- 
kankanac 

Eguma omwoyo Yoludani newa- 
kuba'de nga gu'jula negutūka 
ku kamwa kayo. 

Waliwo anāgikwata bweba nge- 
tunula, 

Oba anawu'mula enyindo zayo 
nekyambika ? : 


Oinza oku'gyangamu daegonya 
ne'dobo ? 
Oba okunyigirizanga olulimi lwa- 
yo nomugwa? 
Oinza okuingizanga omugwa mu 
nyindo zayo? 
Oba okuwu'mulanga oluba lwayo 
ne'dobo? 
Enekwegairirāuga ebigambo bi. 
1? 


ngi 

Oba enekugambinga ebigambo 
ebigōnvu ? 

Eneraginanga endagino nawe, 

Ogitwalenga okuba omu'du emi- 
rembe gyona? 

Onozanyanga nayo nga bwoza- 
nya nenyonyi ? 

Oha onogisibiranga abawalaho ? 

Ebibina (ebyabavnbi) binagifula- 
nga obuguzi ? 

Banagigahaniranga mu řbasubu- 
zi? 

Oinza oku'juzinga e'diba lyayo 

ebyima ebiriko amalobo, 


8 


9 


10 


11 


12 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


23 


24 


25 


ga'se: 
Ginywerera kuyo: tegiinza ku., 





40. 14—41. 96, 





Oba omutwe gwayo emiwunda e- 


giswaga ebyenyanja ? 

Gitekeko omukonogwo; 

'Jukira olutalo olemenga okwe- 
yongera okukola bwotyo. 

Laba, e'siibi lyayo lya bwerere: 

Omuntu takeng'entererwenga 
bwagiraba obulabi ? 

Tewali mukāmbwe bwatyo no- 
kwang'anga nāyang'anga oku- 
gisa'gula : 

Kale aluwa oyo sinza okuimirira 
mu maso gānge ? 

c Ani eyasoka okumpa, 'nze 'mu- 
sasule ? 

d(Byona ebiri) wansi we'gulu 
lyona byange. 

Sisirike maguln gayo, 

Newakuba'de amanyi gayo ama- 
ngi, newakuba'de okuga'tibwa 
kwayo okulingi. 

Ani ainza okugyambula ekya.- 
mbalo kyayo ekyokungulu? 
Ani anatuka munda wenkoba za- 

yo ebiri ? 

Ani ainza oku'gulawo enzi'gi e- 
zamaso gayo ? 

Entisa yetolo'de amanyo gayo. 

Amagamba (gayo) agamanyi ge 
malala (gayo), 

Nga gasibaganye ngakabonero 
bwekanyweza. 

Erimu lyega'ta neryokubiri bwe- 
rityo 

Nokuinza empewo nezitainza 
kuita wakati wago. 

Goga'se go'ka na go'ka; 

Gakwatagana negatainzika kwa- 
wulibwa. 

Okwasimula kwayo kumyansamu 
omusana, 

Namaso gayo gafanana ebikowe 
ebyenkya. 

Mu kamwa kayo muva emimuli 
egyaka, 

Nensasi ezomuliro zibiika oku- 
vamu. 

Mu nyindo zayo muva omu'ka, 

Ngogwentamu etokota nogwebi- 
togo (ebigya). 

Omu'ka gwayo gwasa amanda, 

Era omnliro guva mu kamwa 
kayo. 

Mu nsingo yayo mubera ama- 
nyi, 

Nentisa ezinira mu maso gayo. 

Emiwula gyenyama yayo gye- 


sagasagana. di 
Omutima gwayo guguma nge'ji- 
nja; 
Wewawo, guguma ngolubengo. 
Bweimuka abamanyi batya: 
Olwokwekanga nga baliko e'dalu. 
Bwebagisimbako ekitala tekiriko 
kyekiinza kukola; 
Newakuba'de efumu newaku- 


“Bal 11. 
36. 


d Kurv. 19. 
b. 





41. 27—42. 17. 


e ZA 


27. 


28 


31 


Mat 19. 
x. 
4Yob, 38. | 3 
2 
KAWI 
5; 131. 1; 
wa. 6. 
4 
5 
d Yob. 40. 
4 
7 
e Yob, 2 
u, 


i 


ba'de omuwunda newakuba de 
akasale akasongovu. 
Ebyuina ebiita ebisasiro, 
Nebikomo miti mivundu. 
Akasale tekainza kngi'dusa: 
Amainja agavumulibwa gafuka 
ebiti eri yo. 
Endo'do ziitibwa ngebiti : 
Esekerera okuwulukuka kwaka- 
sale. 
Ebitundu byayo ebya wansi biri 
(ng'anga) engyo eziriko obwo- 


gi: 

Eteka (ekiri) nge'gali ewula ku 
bitosi. 

Etokosa enyanja ngentamu : 

Efananya enyanja amafuta. 

Emasisamasisa ekubo enyuma 
wayo; 

Obuziba wandibulowoze'za okn- 
ba nenvi. 

Tewali ekigyenkana kunsi, 

Ekolebwa obutabamu kutya. 

Etunulira buli kiutu ekigulu- 
mivu: | 

Ye Seri wabana bona abama- 


Awo Yobu na'damu Mukama 
nayogera nti 

'Manyi nga 4 gwoinza bvona, 

Era nga tewali kigambo kyewa- 

tesa ekiziizika. 

dAni ono akisa okutesa awatali 

kumanya? 

Kyenavu'de njatula ebyo byesa- 

tege'de, 

c Ebigambo ebyekitalo ebya'ne- 

mye byesamanye. 

Nkwegairi'de, wulira, nange ka- 

njogere; 

Nākubūza, nawe onziremu. 

Nali nkuwuli'deko nokuwnulira 

kwokutu; 

Naye kakano eriso lyānge liku- 

laba, 

d Kyenvu'de netamwa ninenenya 

Mu nfifu ne'vu. 

Awo olwitika Mukama bweya- 
mala okugamba Yobn ebigambo e- 
byo, Mnkama nagamba < Erifazi 
Omntemani nti Obusüngu bwange 


bukubibiki'de 'gwe ne ba'no bo- 


YOBU. 


mbi: kubanga temunjoge'deko eki- 
gambo ekirina ensonga, ngomu'du 
8 wange Yobu bwayoge'de. Kale 'no 





449 





mwetwalire Jente enume musānvu | / Kubal. 
nendiga enume musanvu, mugende =. 


eri omu'du wange Yobu, mwewere- 
yo ekiwebwayo ekyokebwa; era o- 
mu'du wange Yobu ”anābasabira ; 
kubanga oyo gwena'kiriza 'neme 
okubakola ngobusirusiru bwa'mwe 
bwebuli; knbanga temunjoge deko 
kigambo ekirina ensonga ngomu du 
9 wange Yobu bwayoge de. Awo Eri- 
fazi Umutemani ne Birudadi Omu- 
suki ne Zofali Omunaamasi neba- 
genda nebakola nga Mukama bwa- 
balagi' de: kale Mukama na'kiriza 
10 Yobu. Awo Mukama i nikyusa o- 
busibe bwa Yobu, bweyasabira imi- 
kwanogye: Mukama nawa Yobu o- 
kusinga ž emirūndi ebiri ebyo bye- 
11 yalina oluberyeberye. Awo baga- 
ndabe bona neba'ja gyali ne banyi- 
na bona nabo bona beyamanyaga- 
nānga nabo oluberyeberye, nebalira 
e'mere wamu naye mu nyumbaye : 
nebamukābira nebamukubagiza .0- 
lwobubi bwona Mukama bweyamu- 
letako: era buli muntu nāmuwa 
ekitūndu ekya feza, na buli muntu 
12 empeta eya zābu. Awo Mukama 
nawa omukisa 3 enkomerero eya 
Yobu eyoluvanyuma okukira olu- 
beryeberyerwe: naba ? nendiga ka- 
kuni mwenkumi nya, neng'ami- 
ra kakiga, nemigogo gyente lu- 
kumi, nendogoi enkazi lukumi. 
13 ° Era yalina abana abobulenzi mu- 
14 sanyu nabobuwala basatu. Nowo- 
luberyeberye namutuma erinya Ye- 
mima; nowokubiri erinyalye Ke- 
ziya; nowokusatu erinyalye Kere- 
15 naka'puki. Awo munsi yona ne- 
watalabika abakazi abalūngi ok we- 
nkana abawala ba Yobu: » kitābwe 
nabawa obusika mu baganda ba- 
16 bwe. Awo oluvanyuma lwebyo 
Yobu nawangala emyaka kikumi 
mwana, nalaba batabanibe nabana 
17 ba batabanibe, banakasatwe, Awo 
Yobu nafa nga muka de ngaweze'za 
enaku nyingi. 





AAA AAA AAA AA AAA aa AAA AAA ————S——————————————————————————————————————————. 


# Lub. 20. 
17. 
Yak. 5. 16. 


1. 1—4. 2. 








17. 
Bik.13. 33. 
Beb. 1. 6. 


mwana wange; 
Lero nkuza'de. 
8 Onsahe 'nze, ninge ndikuwa ama- 
wanga okubčra obusikābwo, 
Nensonda ezensi okubera amatwa- 


Wansumulula (bwenali) mu naku: 
Onsasire, ompulire okusaba kwa- 


nge. 
2 'Mwe abāna babantu, mulitusa wa 
okukyusa ekitibwa kyange mu 


450 
a 
ya ZABULI 
Bik. 1. 20. 
EKITABO I 
1 Arisa omukisa omuntu atatambi- | 9 Olibimenya dnomu'go ogwekyūma ; | 4 Kab. 2 
lira mu kutêsa kwababi, Olibyasayasa “ ngentamu eyomubi- ! 7. 
Newakuba'de okuimirira mu 'kubo mbi. WINE 
lyabo abalina ebibi, 
Newakuba'de okutūla ku ntebe ya- | 10 Kale kakano mubere namagezi, 
banyoma. 'mwe bakabaka : 
è Zab. 119, | 2 Naye amateka ga Mukama ge ga- Muige, 'mwe abasala omusingo 
1neb, musanyusa ; gwensi. 
Era mu matekage mwalowoza emi- | 11 Muwereze Mukama nokutya, 
sana nekiro. Era musanyuke nokukankana. 
‘Kubal. | 3 Naye alifanana “ngomuti ogwasi- | 12 Munywegere omwana, aleme oku- ! 
24. 6. mbibwa okumpi nensulo ezama- sunguwala, na'mwe nemubula 
'Zi, mu 'kubo, 
Ogubala e'mere yagwo mu ntūko| Kubanga obusūngubwe bulibiibiika 
Zayo, mangu, ji 
Era amalagala gagwo tegawotoka;| JBalina omukisa #bona abamwe- |, zab s18 
d Imb. 30. Na buli kyakola, “akiwerwako o- yuna ye. # Zab.7.1 
3 neb. . mukisa. 
4 Ababi si bwebatyo; 
e Yob. 21. Naye bali ¢ ngebisusūnku, empewo 3 Zabuli ya Daudi“ bweya'duka Abu- | e9 3am. 
18. byezifumula. salomu mutabaniwe, 18. 14 neb. 
Zab 35 5. | 6 Ababi kyebaliva balema /okuimiri- | 1 Murawa, abalabe bange ònga be- |» egam 
/ Zab. 5.5. ya mu musango, , yonge de! f 15. 12. 
Nak. 1. 6. Newakuba'de abalina ebibi mu ku- | Abagolokoka oku'nūmba bangi. 
ng'aniro lyabatūkirivu. | 2 Bangi abogera ku meme yange, 
’ Zab. 37. | 6 Kubanga 9 Mukama amanyi e'kubo Nti Talina kuberwa mu Katonda. 
18. lyabatūkirivu : [Sera 
Naye e'kubo lyababi liribula. 3 Naye 'gwe, Mukama, oli “ngabo | erab.151. 
5 a | p Zab 27. 
. kitibwa kyange, era daimirisza | <#Zzab?i.6 
6 Bik, 4. 0 a Kiki ekibagugumusi'za abama- SA E keng i 
ZDON: wanga, ZA | | 4 Ne'dobozi lyange nkowola Mukama, 
Nabantu kiki ekibalowozese'za eki- Naye anziramu okuva ku “lusozi-' “Zab 26 
talimu ? WA IN rwe olutukuvu. 
2 Bakabaka abensi betčsetëse, 5 J Nagalamira ninebaka ; IZab La 
Nabafuga batese'za ebigambo wa- Nenzukuka ; kubanga Mukama ya- 
mu, f nkuma. 
Ku Mukama ne ku Masiyawe, (nga | 6 ySiritya bukumi bwabantu, #ZabD4 | 
bogera nti) A ji Abanetolola oku'numba. | 
8 Katumenyemenye enjegere zabwe, | 7 Golokoka, ai Mukama: ondokole, ai 
Tusule wala emigwa gyabwe. Katonda wango: 
Kuba kuba abalabe bange 
» Zab.s7. | 4 Atūla mu 'gulu > aliseka, pi wa pa ah Ga a aja 
ya, Mukama alibadūlira. Wamenya amanyo gababi. 
5 Mu biro biri alibagamba mu busii- | 8 i Obualokozi buli eri Mukama: i Zab. 97 
ngubwe, A : Omukisagwo gubere ku bantubo. |3 
Alibateganya mu kirnikye ekingi : [Sera 
6 Naye nateka kabaka wange 
Ku lusozi lwānge olutukuvu Sa. 
juni. Ya “mukulu wabaimbi; ya bintu |ekah 4 
4 ebyengoye. Zabuli ya Daudi. LA 
7 Ekiragiro ndikibilira: 1 Onziremu bwenkukibira, ai Kato: kbisoka. 
€ Mat.3. Mukama yang'amba nti “Gwoli nda owobutūkirivu bwange ; 
| 


lego. 


nsonyi ? 


4. 3—7. 


“ Zah. 88 
n. 


b Zab. 42 


€ Bal 3. 13. 





3. ZABULI. 451 
(Mulitisa wa) okwagala ebitalimu, Kubanga bakujême de 'gwe. 
nokugoberera ebyobulimba yA 11 Naye bona abesiga 'gwe basatyuki: 
ii TA nga, ; 
3 Naye mutegire nga Mukama yete- |  Bayoginenga mu sanyu bulijo, ku- 
reke'de atya Katonda: banga 'gwobakūma : 
Mukama aniwuliranga bwenāmu- Era abagala erinyalyo basanyuki- 
kowolanga. renga mugwe. 
4 genea kaa nga mutya, muleme o- | 12 Puranas oliwa omutiikirivu omu- 
wonona: , "kisa : l 
e Mulowōze mu mutima gwa'mwe| Ai Mukama, olimwetêlêza ekisa 
ku kitanda kya'mwe, musiriki- d ngengabo. d Zab. 35.2. 
rire. [Sera 
? SU neo grea êtoh uki, “Ya mukulu wabaimbi; bintu | “Zab. 4 
ra mwesige Mukama. À : 
6 v bangi abogera nti Ani ali- 6 anga Ng ebyekiseminisi. Zabuli Ebisoka, 
tulaga ekintu ekirūngi ? ; 
Mukama, 'gwe coimuse Jomuninail 1 ae bto'nenya mu busil- > Yer. 10, 
ogwamasogo ku'fe. yaja mhas ; ia 
7 Ota' de 9esanyu mumutima genge, a omoun mu kiruikyo ekibū- 
usinga eryomukyengera kye'me- ih k 
re nomwenge gwabwe. 2 kamasi an bsa aaa ; kubanga 
8 Wa balanya nagalamiranga nine-| j; Mukama, nomponye Kabag MSUYA 
bangi ' ' ukama - amagiimba gange geralikiri'de. |2: 41. 4; 
Sa ange E7 wa e a a >] 3 a aa yange yeralikiri'de Wau 
-mhi : Nawe, ai Mukama, olitūsa wa ? 
5 ya MA aa e man 4 Komawo, ai Mukama, ondokole e- 
1 MA ebigambo byinge, ai Muka- Gan La MA ak 
2 O'sêyo omwoyo eri ebirowêzo bya- 5 Kabanga d siwali aku'jukirira mu Feyi 
e. : - 138; 118.17 
Walira e'dobozi lyokukaba kwange, ; raa ee E piara ? lisaa 
nng KA aa WA |” Buli kiro nkulukusa ekiriri kyange ; 
Kubauga nkusaba gwe. aa Ekitanda kyange nkitobya namazi- 
z pi kama Ta. kaa ya sa lyange likulukuse olwokuna- | Zab.s1.9. 
a(Buli) nkya nêlongosinga okusa- || Lika'diye olwabalabe bānge bona 
wā 4 ; ala ; . 
4 Kubanga oll Kalonda ncanyasi | 97 META paya ena Aaaa Gia 
wa obu : ? , , = 
Ebitasana tebitiilenga gyoli. apara en kan awan de e'dobo- 
BADE) ngi mnirirenga MU | 9 Makama awuli'de okwegairira kwi- 
masogo: ji f e: 
DAYANG bona abakola ebitali bitū- Mul ama akiring. 'okumba 
— kirivu. : 
6 Olizikiriza abogera > ebyobulimba : kwange. an 
Mukama as kaa omuntu a'ta nili. | 10 a ab mad aaa baliswazibwa, 
mbalimba. > = 
7 Naye kulwānge mu bungi bwekisa- Bali'da enyuma, baliswêribwa mã- 
kyo niingiranga mu nyumbayo : ngu. 
Mu kukutya nasinzanga nga njole- 
kera yekalu o entukuvu. . 7 “Bigayoni ya Daudi, gyeyaimbira | “ Kab.3.1, 
8 pakan nn ag a butiikiri- Bi aaa KA aa bya Kusi 
vubwo olwabala nge; ; 
Ongololere e'kubolyo mu maso gā-| 141 Mukama, Katonda wange, è nesi- | > Zab. 219, 
nge. ga gwe: . 
9 Kubanga daken bwesigwa mu mi- Ondokole eri abo bona abangoba, 
mwa gyābwe: . omponye : . ` 
ngawak awaone bubi m 2 lema ok aba ememe yange nge- 
c Omumiro gwabwe ye ntāna eyasa- mpologoma, 
oti j ji 4 Okukitagulatigula, nga tewali ana- 
Onza nolulimi Iwabwe. mponya. 
10 Qva eo bas kang d A EA ooa; ! 3 Ai Wakana, pannes wange, oba- 
Bagwe olwokutesa kwābwe bo: nga nakola bwentyo; 
Obasindike mu kwondna kwābwe Obanga “ obutali butūkirivu buli mu | “1 Sam. 
okungi ; mikono gyange; 24.11. 


k Yob. 15. 
35. 

Is. 09. 4. 
Yak. 1. 15. 
4 Nge. 28. 
27. 

Mub. 10.8. 


ZABULI. 


4 Obanga namuwalana obubi eyali 
nemirembe gyendi ; 
(Ne'da, naye “ nawonya eyali omu- 
labe wange obwerēre : | 
5 Ankyawa ai'ganye ememe yange, 
agitūkeko : 
A'ninyirire obulamu bwānge wansi 
mu 'taka, 
A'se ekitibwa kyange mu Wa 


ra 
6 Golokoka, si Mukama, mu busūugu- 


wo, 

Wesimbe ku bukambwe obwabala- 
be bange: ji 

Era “onzukukire; walagira omusã- 
ngo. 

7 Era kaliii eryamawanga li- 
kwetolole : 

Okomewo wa'gulu okubafuga. 

8 Mukama awereza omusango ama- 
wanga: 

Osale omusingo gwange, ai Muka- 
ma, olwobutūkirivu bwange na- 
mazima gānge agali mu'nze, 

9 Singa obubi obwababi buwe'dewo, 
naye abatūkirivu 'gwobanyweze: 

Kubanga / Katonda owobutiikirivu 
agezako Y emitima nememe. 

10 Engabo yange eri ne Katonda, 

Alokola abalina omutima ogwama- 


zima. 
11 Katonda ye musazi wemisango 0- 
mutukirivu, 
Era ye Katonda alina obusungu 
buli lunaku. 
12 Omuntu bwatakyuka, żaliwa'gala e- 
kitalakye ; 
Aleze omutegogwe, agutesetese. 
13 Era amuteke'deteke'de ebintu ebi- 


ta; 
Emisilegye agitekako omuliro. 
14 Laba, alina olubuto £ olwobubi; 
Wewawo, egwakolye lye 'tima, era 
aza'de obulimba. 
15 Yakola obunya, yabusima, 
'de mu lusalosalo lweya- 


ngebwe. 
17 Nebazānga Mukama olwobutūkiri- 
vubwe : 
Naimbanga okutendereza erinya lya 
M ali wa'gulu enyo. 


8 Ya mukulu wabaimbi; “ Eyekigasi. 
Zabuli ya Daudi. 
1 Ar Mukama, Mukama wa'fe, 
b Erinyalyo nga 'dungi nyo munsi 
zona! 
Gweyateka ekitibwakyo ku 'gulu. 
2cMu kamwa kabawere nabayonka 
wanyweza amanyi, 
Olwabalabebo, 
Olyoke osirise omulabe noyo awa- 
lana e'gwanga. 
3 Bwendowoza e'gululyo, omulimu 
£wengalozo, 


Omwezi nemunyenye, byewalagira ; 
4 yA aa kye kiki, 'gwe okumu'ju- 


Oba omwina womuntu, 'gwe oku- 
mu'jira ? 
5 Kubanga wamukola okubulako a- 
katono okuba nga Katonda, 
Era omu'siko engule eyekitibwa 
netendo. 
6 4 Wamufuza emirimu egyemikono- 


gyo; 
e Wateka ebintu byona wansi webi- 
gerebye : 
7 Endiga zona nente, 
Era nensolo ezomunsiko ; 
8 Enyonyi eza wa' gulu, nebyenya- 
nja ebiri mu nyanja, 
Buli kintu ekiita mu makubo age- 


nyanja. 
9 Ai Mukama, Mukama wa'fe, 
nyao nga 'dungi nyo munsi 
zona 


Ya mukulu wabaimbi; Eyekimusu- 
la'beni. Zabuli ya Daudi. 
1 Nesazāänga Mukama nomutima 
gwange gwona; 
Nayolesanga ebikolwabyo ebyeki- 
talo byona. 
2 Nasanyukanga nijagulizanga mu- 
'gwe: 
Naimbanga okutendereza erinya- 
lyo, 'gwali wa'gulu enyo. 
8 Abalabe bange bweba'da enyuma, 
Besitala nebazikirira mu masogo. 
4 Kubanga 'gwe wabéra ensõnga ya- 
nge nebigambo byange; 
Watūla ku ntebe, ngosala omusingo 
ogwensonga. 
5 Wabogolera amawanga, wazikiriza 
ababi, 
a Wasangula erinya lyabwe emire- 
mbe nemirembe. 
6 Abalabe bawe'dewo, bavibwamu e- 
mirembe egita'gwawo ; 
Nebibuga byewamenya, 
Era neki'jukiro kyabyo kizikiri'de. 
7 Naye Mukama atila (kabaka) emi- 
rembe egita'gwawo : 
Atesetese entebeye okusala omusi- 


ngo. 
8 Naye alisala omusango ogwensi zo- 
na mu butūkiriva, 
Aliwa omusingo amawanga mu ma- 
zima. 
9 Era Mukama aniberinga kigo eki- 
wanvu eri abai'ganyizibwa, 
Ekigo ekiwanvu mu biro ebyenaku; 
10 Nabo >? abamanyi erinyalyo banesi- 
ganga 'gwe; 
Kubanga 'gwe, Mukama, tonabale- 
ka abakunonya. 
11 Muimbe okutendereza Mukama, a- 
tala mu Saynni: 
Mubülire ebikolwabye mu bantu. 


12 Kubanga oyo “avunina omusai | “Lab 9. 8. 


aba'jnkira : 
Teyerabira kukaba kwabavu. 





7. 4—9. 12, 


9. 13—11. 7. 


ZABULI. 





d Yob. 88. 
17. 


“ Zab, 35. 
78,576 


ZKuv. 7.8. 


#Yob. a 
33. 


i Zab. 10. 
29 


13 Onsasire, ai Mukama; 
Laba okubonabona kwānge (kweba- 
nkola) abankyaye, 
Ba kima kaz ku 4 miryango egyo- 


14 Ndyoke njolesenga etendolyo lyona: 
Mu miryango egyomuwala wa Ba- 


yuni 
Nasanyukiranga obulokozibwo. 
15 Anaw ngs gagu'de mu bunya bwe- 
bas 
Mu e kyambika kyebatega kikwati- 
bwa ekigere kyabwe bo. 
16/Mukama yetegeze'za, atūkiri’za 
omusāngo : 
Omubi akwatibwa mu mirimu gye- 
mikonogye. [Ki'gayoni. Sera 
17 Ababi bali'da mu magombe, 
090 MIA WANAE gona V agerabira Ka- 


18 Kubanga tabavu teberabirwenga 
. enaku zona, 
'S0 e'siibi eryabawombefu teribu- 
- Jenga emirembe gyona. 
19 Golokoka, ai Mukama; abantu ba- 
lemenga wangula: 
Amawanga gasalirwe omusango mu 


masogo. 
20 Obatise, ai Mukama: 
Amawanga getegere nga bantu bu- 
ntu. [Sera 


1 Kiri ekikuimirizi'za ewala, ai 
Mukama ? 
Kiki ekikwekwese'za mu biro ebye- 
? 


naku 
Zah. 715. | 2 Mu malala agomubi 4 omwāvu ai- 


b Zab, 71.18. 


Bal 3.14 


ganyizibwa nyo; 
b Bakwatibwe Mankwe zebātěsa. 
3 Kubanga omubi yenyumiriza olwo- 
kwegōmba kwomutimagwe, 
Nomuko'do yegāna, era anyoma 
Mukama, 


4 Omubi mu malala agamasoge (ayo- 
gera) nti Talivunāna. 
Ebirowozobye byona nti Tewali 
Katonda. 
5 Amakuboge maka'kanyavu enaku 


Zona : 
Emisangogyo giri wa'gulu nyo gy8- 
tainza kugiraba : 
Abalabebe bona abasoza. 
6 Ayogera mu mutimagwe nti ° Siri- 


sagasagana : 
Okutusa emirembe gyona siriraba 


naku. 
74 Akamwake kaju'de okukolima no- 
kulimba nokujoga: 
Wansi wolulimirwe waliwo e'ti- 
ma nobutali butūkirivu : 
8 Atūla mu matêgero agebyālo : 
Mu aia a'ta abatalina misa- 


Amasoge agatunuliza ku munafu 
mu kyama. 
9 Yak weka mu têgero ngempologoma 
mu mpuku yayo; 
Yekisa okukwata omwāvu : 


Akwatira dala omwavu, ngamuwa- 
lulira mu kyambikakye. 
10 Akutama, akotakota, 
eneng abamanyi nebasūla a- 


11 Ayogera mu mutimagwe nti Kato- 
nda yerabi'de : 
ir h amasoge; tagenda kukira- 


12 Golokoka, ai Mukama ; ai Katonda, 
oimuse omukonogwo : 
Tewerabira mwavu. 
13 P omubi okunyomanga Kato- 
nda, 
Nokwogera mu mutimagwe nti ¢ To- 
livunana ? 
14 Walaba; kubanga otunulira e'tima 
nobukyayi, oku'sako omukono- 


gwo 
J Omunafu yewayo gyoli; 
Wabānga omubezi wabo abataliko 
kitabwe. 
16 Menya omukono gwomubi ; 
Omuntu omubi Y ononyeze dala o- 
Pae okutiisa obutabusanga- 


16 Mukama ye kabaka emirembe ne- 
mirembe : 
Amawanga gazikiri'de mu nsiye. 
17 Mukama, wawulira abawombefu 
kyebayagala : 
Onotekatekinga omutima gwabwe, 
onowulizanga okutukwo: 
18 Okusalira omusango abataliko ki- 
tabwe nabajogebwa. 
i Omuntu, ye womunsi, aleke oku- 
bera nentisa. 


1 MurKAMA gwenesiga : 
a magama mutya ememe yange 


Ya mukulu wabaimbi, (Zabuli) 
ya Daudi 


Dakira ku lusozi Iwa'mwe ngenyo- 
2 kwa laba, b ababi batega êmu- 


tego 
Batekateka akasale ku Ingoye, 
Balasize mu wa abalina omu- 


. © og © 9 0è 


la ? 
4 gan ali mu yekaluye entuku- 


Mukama, entebeye eri mu 'gulu; 
Amasoge galaba abana babantu, e- 
bikowebye bibakema. 
5 Mukama 4 akema abatukirivu : 
Naye omubi noyo ayagala ebyama- 
nyi ememeye ebakyawa. 
6 Ku bani anatonyesanga ebyambi- 


ömulro nekiberiti nempewo ezō- 
kya binabara nge eomugabo ogwe- 
kikompe kyabwe. 
7 Kubanga Mukama mutūkirivu ; a- 
yagala ebyobutūkirivu : 


“ Zab.9.12. 


a Tnk 
VPet. 4.19. 


# Zab.9.12. 


í Zab. 9. 19 
neb. 


A Lub. 2. 


yi Ab 75. 





a Zah. 6. 
Ebisoka. 


b fa. 57. 1. 
Mi. 7. 2. 


è Zab. 38. 
16. 


° Zab. 10. 
6. 


831 Sam. 1 
25. 23. 
Zab. 53.1- 
6. 

b Zab. 10.4. 


“ Lub.6. 
31 neb. bi 








Abalina omwoyo ogwamazima bali- 
raba amasoge. 


1 Ya mukulu wabaimbi; “eyckise- 
minis. Zabuli ya Daudi. 
1 Bina, Mukama; kubanga Vatya 
Katonda a'gwawo; 
Kubanga aba'kiriza bakendera mu 
bana babantu. 
2 Bogera ebitalimu buli muntu ne 
mu'ne: 
Bogera nemimwa eginyumiriza ne- 
initima ebiri. < 
3 Mukama alimalawo emimwa gyona 
eginyumiriza, 
Nolulimi olwogera ebikulu : 
4 Aboge'de nti Nolulimi lwa'fe tuli- 
wangula; 
Emimwa gya'fe gye gya'fe: atu- 
fuga yani? 
5 Olwokunyagibwa kwabāvu, olwoku- 
sinda kwabanafu, . 
c Kakano mnigolokoka, Mukama 
bwayogera; 
Namuteka mu mirembe gwebasoza. 
6 4 Ebigambo bya Mukama bye biga- 
mbo ebirongofu ; 
Nga feza cgezebwa mu kyoto kunsi, 
Erongosebwa emirundi omusänvu. 
-7 Onobakumanga, ai Mukama, 
Onobawonyanga mu mirembe gino 
enaku zona. 
8 Ababi batambula ku njui zona, 
Obugwagwa bwebugulumizibwanga 
mu bana babantu. 


1 3 Ya mukulu wabaimbi. Zabuli ya 
Daudi 
1 aOLITUSA wa, ai Mukama, okime- 
rabirānga emirembe gyona ? 
Olitiisa wa okunkisanga amasogo ? 
3 Nditusa wa okutesanga mu meme 
yange, 
Nga ndaba enaku mu mutima gwi- 
nge obu'de okuziba ? 
Alitusa wa omulabe wange okugu- 
lumizibwanga ku'nze? 
8 Lowoza onziremn, ai Mukama Ka- 
tonda wange: 
Yakira amaso gange, 'neme okwe- 
baka okufa; 
4 bd Omulabe winge alemenga okwo- 
gera nti 'Muwangu'de: 
Abankyawa balemenga okujaguza 
€ nga nsagasagana. 
5 Naye nesize okusasirakwo ; 
Oinutima gwinge guniisanyukira- 
nga obulokozibwo: 
6 Naimbiranga Mukama, 
Kubanga ankole'de obuliingi obu- 
ngi. 


Ya mukulu wabaimbi. (Zabuli) 
ya Daudi. 
1 aOMUSIRURIRU ayoge'de mu muti- 
magwe nti b Siwali Katonda. 
“ € Bavūnze, bakoze ebikolwa ebyo- 
bugwagwa ; 


ZABULI. 


d Siwali akota obulūngi. 
2 Mukama yatunulira ngaima mu 
'gulu abang babantu, 
Oknlaba nga waliwo abitegera, 
Abanonya Katonda. 
8 Bona bakyamye; bönönese empi- 
tambi wamu; 
Siwali akola obulūngi, newakuba- 


'de nomu. 
4 Bona abakola obutali butūkirivu 
e tebalina magezi ? 
J Abalya abantu bange nga bweba- 
lya e'mere, 
'S6 tebakowola Mukama. 
5 Fri balina obuti bungi : 
Kubanga Katonda ali mu mirembe 
gyabatūkirivu. 
6 Mukwasa ensonyi okutesa kwo- 
mwāvu, 
Kubauga Mukama kye ki'dukiro- 


ye. 
7 Singa obulokozi bwa Isiraeri buvu- 
'de 9 mu Sayuni ! 
Mukama #bwali'zayo obusibe obwa- 


bantube, 
Yakobo nalyoka asanyuka, Isiraeri 
alijaguza. 
1 5 Zabuli ya Daudi. 
1 MUKAMA danatulanga mu wema- 
yo yani? 
Anaberanga ku >lJusozirwo olutu- 
kuvu yani? 
2 Oyo atambulira mu bugolokofu, era 
akola obutukirivu, 
Era ?ayogera ebyamazima mu mu- 
timagwe. 


3 4 Atawairiza nolulimirwe, 
'S0 mukwanogwe tamukola bubi, 
'So ta'kiriza kibi ku muliranwawe. 
4 Amasoge ganyoma omubi; 
Naye abatya Mukama aba'samu e- 
kitibwa. | 
Bwalaira nebwafirwa, takyiika. 
5 Atawolera bintubye “ amagoba, 
J'B0 tawebwa mpera ku atalina 


' musingo. 
Oyo akola ebyo tasagasaganenga 
emirembe gyona. 
1 6 | © Mikutamu ya Daudi. 
1 Onkume, ai Katonda: kubanga 
nkwesiga "gwe. 
2 Ng'ambye Mukama nti Gwoli Mu- 
kama wange : 
Sirina buliingi bwona awatali 'gwe. 
3 Abatukuvu abali munsi, 
Abo be basinga obulingi, bensa- 
nyukira esanyu lyānge lyona. 
4 Okunakuwala kwabwe kunayonge- 
rwāngako abo abawanyisa (Mu- 
kama) olwa (katonda) omulala : 


Esadaka zabwe ezokunywa ezomu- 
` sai siziwengayo. 


mimwa gyange. 


12. 1—16. 4. 


| 


b'Sa sitwālenga maunya gabwe mu | nA 






4 Bal 3.10 
neh. 


Zaan 
SMi 3.3. 


° Zab. 4 
3,4 


è Zab.2 6 


Zek 816 
Bet. 4. 3 


d Zab. 34 
13 


“Kur. 22 
3 
4 Kur. 3. 


“Zab 56- 
6. 








16. 5—18. 9. 





"Zab. 23.5. 








5 Mukama gwe mu 

bwauge “ nogwe 
'Gwokima ebyange. 
6 ua gingu'deko mu 


bo ogwobusika 
ikompe kyange: 


bifo ebirii- 


Mazima nina obusika obulangi. 
7 Nebazanga Mukama, antesere'za 
sa GAN 
azima, “ememe yange enjigiriza 
mu bisera eby ako. 
3 Mukama ¢ "muta de mu maso gange 
bulijo. 
Kubanga /yali ku mukono gwange 
ogwadyo, sirisagasagana. 
9 Omutima gwange kyeguvagusanyu- 
ka nekitibwa kyange kijaguza : 
Era ya Bomoi gwange gunabêranga 


10 Kubanga ooga meme yange mu 


i ‘So tolipanya k Omutukuvuwo oku- 
viinda. 
11 Onondaginga e'kubo eryobulamu : 
Peyoli waliwo esanyu eritūkirira ; 
u mukonogwo ogwadyo mwe muli 
lebisanyusa emirembe nemirembe. 


1 7 e Okusaba kwa Dendi: 
1 WuoLIRA ensonga eyobutükirivu, ai 
v lowoza okukaba kwa- 


Tega okati (owulire) okusaba kwa- 
nge, okutava mu mimwa egyobu- 
klisa. 

2 rasan gwange guve woli ; 
Amasogo gatunulire > obutūkirivu. 
8 < Wagezako omutima gwange; wa- 


'ja gyendi ekiro ; 

Wankema, notolaba kigambo; 

'Maliri'de akamwa kange obutayo- 
nonanga. 

4Mu bikolwa byabantu, olwekiga- 

mbo ekyemimwagyo 

Nekiiminga mu makubo agabantu 
abalina ekye'jo. 


5 d Olugendo lIwange lwanywera mu 
' makubogo, 
Ebigere aidin ts e tebisêreranga. 
6 Nkukowo de, kubanga gwouonzira- 
mu, ai Katonda: 
Oniegere okutukwo, ompulire bye- 


7 Bawa | ekrak ekyekitalo, 'gwalo- 
kola abak wesi 
laa Abas in, ia AGA nomuko- 
ogwadyo. 
8 Onktime en ngemunyi eyeriso, 
'Onkise /mu kisikirize NYA a- 
tirobyo, 
9 Mu babi aba'ny 
Mu balabe bange AA okunzi'ta, 
abanzingiza. 


| ké Aa. 32. |10 Babi'ki'dwa 9 amasavu gābwe : 


Nakamwa kibwe bogera ebyama- 


lala. 
JA Kakano batuzingizi'za mu bigere 


bya'fe: 





ZABULI. 


Bakaliriza amaso gibwe okutusala 
wansi. 
12 Afanana ngempologoma eyayanira 
omui'go gwayo, 
Era ngomwana gwempologoma ov- 
gwekisa wegutegera. 
13 Golokoka, ai Mukama, 
Omuimirire mu maso, omume ge 
wansi : 
Omponye ememe yänge eri omubi 
nekitalakyo ; 
14 Eri kanan nomukonogwo, ai Mu- 


Eri abenia abensi, abalina omuga- 
bo gwābwe mu bulamu (buno', 
Nolubuto lwābwe olu'juza obuga- 
'gabwo: 
Banyiye abana, 
- Nebintu byäbwe ebisigalawo babi- 
rekera abana bābwe. 
15 D amasogo ndigalaba mu butū- 


irivu: 
i Ndinyiwa è bwendizukuka nekifa- 
nanyikyo. 


Ya mukulu wabaimbi. (Zabuli) ya 
Daudi “omudu wa Mukama, 
eyagamba Mukama ebigambo 
Pub olumba. luno ku lunaku 
Mukama Iweyamuwonyezako mu 
mukono ywabalabebe bona, ne 
mu mukono gwa Saulo: niyo- 
gera nti 


1 T gwe, ai Mukama, ami- 


2 Mukama Ir lwe Iwazi Iwang era kye 
kigo kyange, era andokola ; 

Katonda wange, tolwazi lwānge 
olunywevu, “oyo gweng'euda o- 
kwesiganga ; 

“Engabo yange, ne'jembe eryobulo- 
kozi bwange, ekigo kyange ekigu- 
lumivu. 

3 Nakowolanga Mukama, asanira o- 
kutenderezebwa: 

UA bwentyo mu ba- 


labe 

4 Emigwa egyokufa gyansiba, 

Nebitaba ebyobatatya Katonda bya- 
ntisa. 

5 Emigwaegyemagombegyanetoldla: 

Emitego egyolumbe gyankwasa. 

6 Mu Dan zănge nenkowola Mu- 
kam 

Nempita Katonda winge: 

Nawulira e'dobozi Iyange mu yeka- 
luye, 

Nebyenakabira mu masoge nebitū- 
ka mu matuge. 

7 Ensi neryoka ekankana nesagasa- 
gana, 

Era nemisingi /gyensozi negika- 
ukana neginyenyezebwa, kuba- 
nga asunguwa'de. 

8 Omu'ka negunyoka mu nyindoze, 


| 
| 





Th, 16. 
k Dan. 12. 
2 


8 Zab. 36. 
Ebisoka. 
b 2 Bam. 
22. 1-61. 


e a 116. 


d Zab. 19. 
14; 73. 28. 
“ Beb.2.13. 


A 28am. 22. 


gana neguva mu kamwake |’ Zab.21,9. 


Negukoleza amanda. 
9 Era ne'gulu nalikutamya, na'ka; 





456 


i Ma.28.49. 


k Zab. 148. 
8. 


12 Sam. 22, 
23. 


m Nge. 6. 
17. 


ZABULI. 


' Nekizikiza ekinene nekiba wansi | 29 Kubanga mu (kubêrakwo) ne'nii- 


webigerebye. 
10 Neyebagala kerubi nābūka : 
Era i nabuka mangu ku biwawatiro 
ebyempewo. 
11 Ekizikiza nakifula ekyokwekweka- 
mu, ewemaye emwetolo'de ; 
Ekizikiza ekyama'zi, ebire ebiku'te 
ebyomu'gulu. 
12 Mu kumasainasa (okuli) mu masoge 
ebirebye ebiku'te nebiita, 
(Newaba) # amainja agomuzira na- 
manda agomuliro. 
13 Era Mukama nabwatuka mu 'gulu, 
Noyo ali wa'gulu enyo naleta e'do- 
bozirye ; 
(Newaba) amainja agomuzira na- 
mānda agomuliro. 
14 Nalasa obusalebwe nabasasanya;. 
Nalasa enjota nyingi naberalikiriza. 
15 Ensalosalo ezama'zi neziryoka zi- 
rabika, 
Emisipgi gyensi negyeruka, 
Mu kunenyakwo, ai Mukama, 
Mu kibuyaga owomu'ka ogwenyi- 
ndozo. 
16 Yatuma okuva wa'gulu, nantwala ; 
Nampalula mu ma'zi amangi. 
17 Yamponya eri mulabe wange owa- 
kaa b 
Neri abo abankyiwa, kubanga ba- 
nsinza amanyi 'nze. 
18 Banjijira ku lunaku olwakabi 
kange: 
Naye Mukama ye ya'nyweza. 
19 Era nanfulumya mu kifo ekigazi; 
Yamponya, kubanga yansanyukira. 
20 Mukama yampa empera ngobutiki- 
rivu bwange bwebwali ; 
Ngemikono gyānge bwegiri emirū- 
~ ngi, bwansasu'de, 
21 Kubanga nakwata amakubo ga Mu- 
kama, 
Nesireka Katonda wange nobubi. 
22 Kubanga emisāngogye gyona gyali 
mu maso gange, 
1'$0 amatekage saga'gyawo gyendi. 
23 Era nali eyatūkirira gyali, 
Ninekūma mu bubi bwange. 
24 Mukama kyavu'de ansasula, ngobu- 
tukirivu bwange bwebuli, 


mba ekibina; 
Era mu KILA kwa) Katonda wa- 
nge mbiika ekigo. 
30 Katonda, e'kubolye lyatūkirira : 
Ekigambo kya Mukama kyake'te- 


bwa; 
Oyo ye ngabo yabo bona abamwe- 


siga. 
31 Kubanga ani Katonda, wabula Mu- 
kama? 
Era āni olwäzi, wabula Katonda 
wa'fe? 
32 Katonda ansibya amanyi, 
Era atūkiriza e kubo l yange. 
33 Afūla ebigere byange ngebyempe- 
wo: 


Era angulumiza mu bifo byange 
ebya wa'gulu. 

34 Anjigiriza engalo zange okulwana ; 

Emikono gyange negirega omutego 

ogwekikomo. 7 

35 Er ompa'de engabo eyobulokozi- 

wo: 
Nomukonogwo ogwadyo gumpani- 


ride, 
Nobuwombefubwo bungulumizi'za. 
36 Ongaziiri za (e'kubo) eryebigere 
byange, 
Nebisinziro byange tebisereranga, 
37 Ndigoberera abalabe bange, nemba- 
tukako: 
zi sirikomawo nga tebanazikirizi- 


wa. 
38 Ndibafumitira dala nebatainza kui- 
muka: 
Baligwa wansi webigere byange. 
39 Kubanga onsibye amanyi agoku- 
lwāna: 
Obafukami'za mu maso gānge abi- 
nyimukirako. 
40 Eraabalabe bange obakyisi'zaama- 
bega gabwe gyendi, 
Ndyoke nzikirize abankyawa. 
41 n Bakowola, naye tewali mulokozi: 
(Bakowola) Mukama, naye nataba- 
'damu. 
42 Nendyoka mbasekulasekula nge- 
nfufn etwalibwa empewo: 
MUDA WA ngebitosi ebyomungii- 


0. 
Emikono gyange nga bwegiri emi- | 43 Omponye'za mu kuyomba kwa- 


ringi mu masoge. 
25 Eri owekisa oneraga owekisa ; 
Eri eyatūkirira oneraganga eyati- 
kirira; 
26 Eri omulongifu oneraginga omu- 
longofu; 
Neri omuka'kanyavu oneraganga 
AZIZA, 
27 Kubanga onolokolanga abantu aba- 
jogebwa,; 
Naye mamaso agamalala onogatõ- 


wazanga. 
28 Kubanga 'gwolikoleza etabaza ya- 


nge. lokozi bwange: 
Mukama Katonda wange alimulisa | 47 Ye Katonda ampalanira e'gwanga, 
(mu) kizikiza kyange. Era awangula amawanga ngafuga. 


gaga aaa IMa 





bantu; 
Onfu'de omutwe gwamawanga ; 
Abantu besamanyanga impe- 
reza. 
44 Bwebaliwulira ebigambo byange, 
nebalyoka bang'ondera: 
Ba'na'gwinga balinjemulukukira. 
45 Ba'na'gwanga bali' gwawo, 
Baliva mu bifo byabwe ebyokwe- 
kwekamu nga bakankana. 
46 Mukama mulamu ; olwazi Iwange 
atenderezebwe; 
Era agulumizibwe Katonda owobu- 


18. 1047. 


“Nge. 1. 
A 


| 


| 18. 48—21. 8. ZABULI. 491 





48 Amponya eri abalabe bange : 
Wewawo, ouguluniza kwabo aba- 
nyimnkirako : 
Ondokola eri omuntu owekye' jo. 
° Bal 159. | 490 Kyenavanga nkwebaza "gwe, ai 
Mukama, mu mawanga, 
Naimbangaokutenderezaerinyalyo. 
50 Obulokozi bukulubwawa kabakawe; 
Era amukolera ebyekisa Poyo gwe- 
yasiga amafuta, 
Daudi neza'derye, emirembe nemi- 


P Zab.20.6. 





rembe. 
1 Ya mukulu wabaimbi, Zabuli ya 
Daudi. 
“Zab.06.| J 4 E'guLu lyogera ekitibwa kya Ka. 
tonda; 
Ne'binga libūlira emirimu gyemi- 
koncgye. 
2 Omusana gagamba ebigambo omu- 
sana, 


Nekiro kiraga amagezi ekiro. 
3 Siwali bigaimbo newakuba'de oluli- 
mi; 
E'dobozi lyabyo teriwulikika. 
4 b Okuigiriza kwabyo kubunye mu- 
nsi zona, 
Nebigambo byabyo okutūka ku nko- 
merero yeusi. 
Abiteke'demu enjuba ewema, 
5 Eri ngawasa omugole ngaya mu 
njuye, 
Era esanyuka e ngowamanyi okuita 
mu lugendo lwayo. 
6 Evayo ku nkomerero ye'gulu, 
Neyetolola okutika ku nkomerero 
alyo: 
'So siwali kintu ekikwekebwa mu 
kwokya kwayo. 


7 Eteka lya Mukama lyatukirira, eri- 
komyawo emeine: 
d Okutegeza kwa Mukama kunywe- 
vu, okuwa abasirusira amagezi. 
8 Okuigiriza kwa Mukama kwa butū- 
kirivu, okusanyusa omutima : 
< Ekiragiro kya Mukama kirongofu, 
Jekyakira amaso. 
9 Entisa ya Mukama nungi, ya lubē- 
rera emirembe gyona : 
Emisango gya Mukama gya mazi- 
ma, gya butukirivu dala. 
10 Bisanira okubiyayanira okusinga 
v ezabu, era nezabu enyingi enu- 


$ Bal 10. 
la 


4 Zab. 111. 
T. 


"Zab.116. 
J Lab. 13.3. 


? Zab. 119. 
rya 


ngi: 
Biwomerera okusinga omubisi gwe- 
njuki nebisenge byagwo. 
11 Era ebyo bye birabula omu'duwo : 
Mu kubyekumêa mulimu empera e 
nene. 

12 Ani ainzn oknkebera ebyononobye? 
O'nongose mu (bibi) ebikisibwa. 
13 Era ne kmu byamalala oziize omu- 

'duwo; 
l Bireme okumpangula: 
bwenibanga eyatūkirira, 
'So omusango opwokwonona oku- 
nene tegulinsinga. 
14 Ebigambo ebyomukamwa kange no- 


i Zab. 90.9. 
41 Sam. 285, 
3. 


anang bwentyo 


kulowoza okwomumutima gwä- 
nge bisimibwe mu masogo, 
Ai Mukama, olwāzi lwange, era 
omununuzi wange. 


2 Ya mukulu wabaimbi. Zabuli ya 
Daudi, 
1 Mukama aku'demu ku Junaku olwo- 
kunakuwala ; 
Eriuya lya Katonda wa Yakobo li- 
kugulumizenga wa'gulu; 
2 Akuwerezenga okuberwa mu kifo 
ekitukuvu, 
Akuwenga amanyi agava amu Sa- 
yuni; 
3 A' jukirenga byewawayo byona, 
A'kirizenga sadakayo enjokye; [Sera 
4 AKAN UGA omutimagwo kyegwa- 
gala, f 
Atukirizenga okutesakwo kwona. 
5 Tunawangulanga mu bulokozibwo, 
Ne mu linya lya Katouda wa'fe 
v tunawanikanga ebendera za'fe: 
Mukama atukirizenga ebyosaba 
byoua. 
6 Kakano 'manyi nga Mukama alo- 
kola c oyo gweyasiga amafuta ; 
Alimu'damu ngaiwa mu 'gululye 
etukuvu 
Nobulokozi obuwonya obwomuko- 
nogwe ogwadyo. 
7 Abalala (besiga) amagali, nabalala 
(besiga) embalasi : 
Naye ‘fe tunayogeranga erinya lya 
Mukama Katonda wafe. 
8 Bakutamye bo nebagwa : 
Naye ‘fe tugolokose, netuimirira. 
9 Lokola, Mukama : . 
Kabaka atu demu bwetukowola. 


1 KABAKA anasanyukiranga amanyi- 
go, ai Mukama ; 
Nobulokozibwo nganābujagulizā- 
nga nyo! 
2 Om wadi omutimagwe kyegwa- 
8, 
'S0 tomu'mye emimwagye kyegi- 
sabye. (Sera 
3 Kubanga omusisinkanye nebyomu- 
kisa ebyobulungi : 
a Omutekako ku mutwegwe engule 
eyezābu enūngi. 


è Zab.80.4. 





Ya mukulu wabaimbi. 
audi 


Zabuli ya 


a2 Sam.12. 
30. 


4 Yakusaba obulamu, bnobumuwa; | Zab.61. 
Era nenaku enyingi ezemirembe |$ 
nemirembe. 
5 c Ekitibwakye kingi mu bulokozi- | “Zab. 8.5. 
bwo: 


d Ekitibwa nobukulu obimu'sako. 
6 Kubanga omutekawo okuba omu- 
kisa omungi emirembe gyona : 
Omusanyusa esanyu mu masogo. 
7 Kubanga kabaka yesiga Mukama, 
Nolwekisa kyoyo ali wa'gulu enyo 
tasapasaganenga. 
8 Omukonogwo gulitūka ku balabebo 
bona: 


d Zab. 104. 
1. 


P3 








458 ZABULI. 21. 9—22. 31. 
Omukonogwo ogwadyo gulitūka Gusanuse wakati mu byenda byā- 
kwabo abakukyawa. nge. 
e Mala. 4. | 9 Olibafananya “ngekikomi ckyaka | 15 Amanyigangegakaliri'de ngolugyo; 
k mu biro ebyobusūngubwo. Nolulimi lwange lwega ta nemba 
Mukama alibunira mu kiruikye, yange; 
Nomuliro gulibalya. Era ondese mu nfifu eyokufa. 
Zab. 31. | 107 Ebibala byābwe olibizikiriza ku- | 16 Kubanga embwa zinetolo'de : 
A: nsi, Ekibina kyabo abakola obubi ba- 
Neza'de Iyābwe mu bana babantu. ntaizi'za; 
11 Kubanga bakutoseza obubi: k Bampu'mu'de engalo zange ne- |? Mat 77 
Basala olukwe, | webatainza kukola. bigere byange. Mark. 15. 
19 Kubanga oliba'za enyuma, 17 Nyinza okubala amagumba gānge |: 
#Zab.7.12. y Olitekateka engoyezo ezomutego gona; I 
ku maso gabwe. Bantunulira, banvulumulira amaso : | neb; 20 
13 Ogulumizibwenga, ai Mukama, mu | 18 ! Bagabana ebyambalo byange, ng KAN 
manyigo : Nebakuba akalulu ku lugoye lwā- | xs. 
Tulyoke tuimbenga tutenderezenga nge. uea 
obuinzabwo. 19 Naye tobera wala, ai Mukama : 
Ai 'gwambera, yanguya okunzibira. 
2 Ya mukulu wabaimbi ; Eyekyaycre- | 20 Wonya ememe yange eri ekitala ; 
2 Mat. 27. | 1 «4 KAToNDA wange, Katonda wange, mbwa. 
Fokis kiki ekikundese'za ? 21 Ondokole mu kamwa kempolo- 
3. (Lwa ki okubera) ewala obutanzi- goma; 
bira, (obutawulira) bigambo ebyo- Era ne mu mayembe gembogo wa- 
kukaba kwange ? nziramu. 
2 Ai Katonda wange, nkowola emisa- 
na, niwe noto'damu ; 22 m Nābūlirānga erinyalyo eri ba- |= Beb.2 
Era nekiro, 'so sisirika. ganda bānge : 12. 
8 Naye 'gwoli mutukuva, Wakati mu kibina nakutendereza- 
b Ma 10. 'Gwatula mu > matendo ga Isiraeri. nga. 
21. 4 Bajaja ba'fe bikwesiganga 'gwe: |23'Mwe abatya Mukama, mumute- 
Besiganga, nawe nobawonya. nderezênga ; 
5 Bakukowolanga 'gwe, nebawonye- 'Mwe 'mwena eza'de lya Yakobo, 
zebwānga : mumugulumizenga ; 
Bakwesiganga ‘gwe, nebatak wasi- Mumutyenga 'mwe 'mwena eza'de 
bwanga nsonyi. lya Isiraeri. 
“Is.4.14.| 6 Naye 'nze ndi clusiring'anyi, 'so | 24 Kubanga teyanyöma 'so teyakyawa 
giri muntu; naku zoyo anakuwala ; 
d Is. 49.7; Abasaja gwebavuma, 4 nabantu 'So teyamukisa amasoge ; 
saki gwebanyoma. Naye bweyamukowola, nawaulira. 
< Mat. 27. | 7° Bona abandaba basekerera neba- | 25 Mu'gwe mwe muva etendo Iyange 
Mikii ndalira : mu kibina ekinene : 
29. Bansoza nemimwa gyabwe, banye- n Ndisasula obweyamo bwange mu |” Zab. 66 
nya omutwe, nga bogera nti maso gabo abamutya. 13. 
/Mat. 27. | 8/Weweyo eri Mukama; ye amulo- | 26 0Abawombefu balirya neba'kuta: |° Ts 6313 
ip kole : Balitendereza Mukama abamuno- 
Amuwonye,kubanga amusanyukira. nya: 
f Zab.71.6. | 9 Naye 'gwe 9 wanziya mu lubuto Iwa POmutima gwa'mwe guberenga |? Zab. 88. 
mange: mulamu emirembe gyona. 
'Gwe wanesiza 'bwenali nga nkya- | 27 r Enkomerero zona ezensi ziri jU- |” Zab.67.7. | 
li) ku mabere ga mange. kira nezikyukira Mukama: 
10 Neyuna 'gwe okuva mu kuzilibwa Nebika byona ebyamawanga biri- 
kwange: sinza mu masogo. 
'Gwoli Katonda wange okuva mu | 28 #Kubanga obwakabaka bwa Mu. |'ob. 2. 
lubuto Iwa mange. kama: 
11 Tombera wala; kubanga akabi kali Naye yafuga amawanga. 
kuinpi; 29 Abage'vu bona abensi balirya ne- 
Kubanga tewali anambera. basinza: 
12 Zise'duwe nyingi zinetolo'de: Nabo aba'ka mu nfifu balimufuka- 
iMa 3. t Zise'dume ezamāuyi Ezebasani mirira, 
zinzingizi'za. Ye atainza kuwonya memeye okufa. 
13 Banjasami'de akamwa kabwe, 30 Eza'de lirimuwereza ; 
Ngempologoma etagulatagula ewu- Kiribilirwa ku Mukama okutūsa 
luguma. ku mirembe 'egigenda oku'ja). 
14 Nfukibwa ngama;'zi, 31 Bali'ja nebabilira obutukirivubwe 
Namagūmba gānge gona gasowose. t Eri abantu abalizalibwa, nga yabu- | 'Zab. 786 


Omutima gwange guli ngobubane ; 


kola. 





b Zab.31.3. 
la 46. 11. 


€ Zab. 5.8 


d Zab. 78. 
19. 


Zab. 92. 
10. 


J Zab. 16.5. 


i Zab. 27.9, 





23 


24 


Zabuli ya Daudi. 

1 MUKAMA ye“ musumba wange; se- 
tagenga. 

2 Angalamiza mu 'dūündiro eryomu'do 
omuto : 

vAntwāla ku ma'bali agama 'zi ama- 
tēfu. ` 

3 Akomyawo ememe yange: 

cA'nung'amya mu ya aaa agobutii- 
kirivu kulwerinyalye. 

4 Era newakuba de nga ntambula 
mu kiwonvu ekyekisikirize ekyo- 
lambe, 

Siritya kabi kona; kubanga 'gwoli 
nange; 

Olugalwo nomu'gogwo bye binsa- 
nyusa. 

5 #Ontekeratekera emeza mu maso 
gabalabe bange: 

e Onsize amafuta ku mutwe; /eki- 
kompe kyange kiyiwa. 

6 Obulingi nekisa tebiremenga ku- 
genda nange enaku zona ezobu- 
Jamu bwange: 

Nange natulanga mu nyumba ya 
Mukama okutusa ku naku nyingi. 


aZabuli ya Daudi 


15 Ensi ya Mukama, noku'jula kwa- 
yo; 
Ensi zona, nabo abazitiilamu. 
2 Kubanga yagisimba cku nyanja, 
Yaginyweza ku mazi amangi 
3 #Ani alirinya ku lusozi Iwa | Muka: 
ma? 
Era ani aliimirira mu “kifokye eki- 
tukuvu? 
4 Oyo alina /emikono emiringi, Y no- 
mutima omulongofu; 
Ataimusinga memeye eri ebitalimu, 
'So teyalairiranga bwerere. 
5 Oyo anawebwanga Mukama omu- 
kisa, 
Eranobutūkirivu (anābuwebwānga) 
í Katonda owobulokozibwe. 
6 Egyo gye mirembe gyabo abamu- 
nonya, 
Abanonya amasogo, ai (Katonda 
wa) Yakobo. [Sera 


7 Muimuse emitwe gya'mwe, 'mwe 
enzi gi ; 
Na'mwe muimuke, 'mwe bawanka- 
ki abata'gwawo: 
Ne Kabaka paei anaingira. 
8 Kabaka owekitibwa yani ? 
M owamanyi owobuinza, 
Mukama owobuinza mu kulwina. 
9 Muimuse emitwe gya'mwe, 'mwe 
enzi'gi; 
Kale, mugiimuse, 'mwe bawankaki 
abata'gwawo: 
Ne Kabaka owekitibwa anaingira. 


10 Kabaka oyo owekitibwa yani ? 


Mukama owe'gye, 
Oyo ye Kabaka owekitibwa. [Sera 


ZABULI. 


25 





(Zabuli) ya Daudi. 


1 EgyoLi, ai Mukama, “nyimusa e- 
meme yange. 
2 Ai Katonda wange, 'nakwesiganga | 4 
'gwe, 
c Tong'anya kukwatibwa nsonyi ; 
wala bange tobaganya kumpa- 
ngula. 
3 Era “siwali akulindirira anakwati- 
bwanga ensonyi : 
Abo banakwatibwinga ensonyi aba- 
sala enkwe ezobwerere. 
4 e Ondage amakubogo, ai Mukama; 
Onjigirize empendazo. 
6 O'nung'amye mu mazimago, onji- |” 
girize ; 
gk a gwoli Katonda owobulo- 
kozi wange ; 
'Gwe gwe 'nindirira obu'de okuziba. 
6 'Jukira, ai Mukama, /okusasirakwo 
okulūngi nekisakyo ; 
Kubanga byaliwo e'da ne'da lyona. 
7 To'jukira bibi bya buvubuka bwa- 
nge, newakuba'de ebyonono byã- 


nge: 
Onji'jukire ngekisakyo bwekiri, 
Olwobulūngibwo, ai fakama: 
8 Mukama ye mulūngi era wa ma- 
zima: 
Kyanavanga aigiriza mu 'kubo aba- 
lina ebibi. 


9 Abawombefu anabalung'amyanga 
mu musango : 
Era abawombefu anabaigirizanga 
e'kubolye. 


10 Amakubo gona aga Mukama kye 


kisa namazima 
Eri abo abekuma endaganoye no- 
kutegezakwe. 


11 Olwerinyalyo, ai Mukama, 


Onsonyiwe obubi bwange, kubanga 
bunene. 


12 Omuntu atya Mukama aluwa? 


Oyo gwanaigirizinga mu 'kubo lya- 
nasimanga. 


13 Ememeye enetiilinga mu mirembe ; 


Neza'derye linasikiranga ensi. 


14 Ekyama kya Mukama kiri mwabo 


abamutya ; 
Era anabalaganga endaganoye. 


15 4 Amaso gange gatunulira Mukama 


enaku zona; ; 
Kubanga yana'gyanga ebigere bya- 
nge mu ' kyambika. 


16 4 Onkyukire, onsasire; 


Kubanga ndeke'dwa omu nembo- 
nabona. 


17 Enaku ezomutima gwange zeyo- 


nge'de: 
Kale onziye mu bibonobono byange. 


18 Lowoza enaku zange nokutegana 


kwange; 
Era onsonyiwe ebibi byange byona. 


19 Lowoza abalabe bange, kubanga 


bangi 
Era Lak yaw obukyayi obuka- 
mbwe. 


“459 


Aka 103. 


, kaa 141. 


4 Zab.9.158. 
k Zab. 69. 
16; 119. 
132, 








20 Kale oukiimenga ememe yange, 
Omponyenga : 


tlu. 2. 'Tong'anyanga kukwatibwa nso- 
" Zab, 16. nyi, “ kubanga nkwesiga 'gwe. 
1 21 Obutūkirivu namazima binkiune- 


nga, 
Kubanga 'nindirira 'gwe. 

A 130. | 22 » Nunula Isiraeri, ai Katonda, 
Mu bibonobonobye byona. 


9 6 (Zabuli) ya Daudi, 

1 a ONSALIRE omusāngo, ai Mukama, 
kubanga natambulanga mu bu- 
tukirivu bwaunge : 

Era > nesiganga Mukama obutabu- 
sabusa. 

29 c Onkebere, ai Mukama, onkeme ; 

Ongezeko ememe yange nomutima 
gwange. 

8 Kubanga ekisakyo kiri mu maso 
gange; 

Era natambuliranga mu mazimago. 

4 d Satulanga wamu nabanta abata- 
limu; 

'So siingirenga wamu nabakusa- 


usa. 
5 Ekibiua kyabo abakola obubi nki- 
kyāwa, 
'So sitūlenga wamu nababi. 
6 eNanabanga mu ngalo zānge mu 
butayonona ; 
Bwenetololinga bwentyo ekyoto- 
kyo, ai Mukama: 
7 Ndyoke mpulirizenga e'dobozi e- 
ryokwebaza, 
Njogerenga ku /bikolwabyo byona 
ebyekitalo. 
8 g Mukama, njagala ekisulo ekyo- 
munyumbayo, 
Nekifo ekitibwakyo kyekitulamu. 
9 Tonoga meme yange wamu naba- 
lina ebibi, 
Newakuba'de obulamu bwange wa- 
mu nabantu abomusai : 
10 Emikono gyabwe girimu e'tima, 
Nomukono gwabwe ogwadyo gu- 
'ju'de enguzi. 
11 Naye 'nze natambuliranga mu bu- 
tükirivu bwange: 
O'nunule, era onsasire. 
12 Ekigere kyange kiimiri'de mu kifo 
ekiterevu: 


i Mu bibina nebazanga Mukama. 


2 7 (Zabuli) ya Daudi. 


8 Zah. 7.8; 
A UA; d 


è Zab. 25.2. 


€ Zab.17.3; 
139. 23. 


d Zab.1.1 
Yer. 15.17. 


“ Kuv. 30 
19. 


Zab. aid; 
73. 13. 


S Zab. 9. 1. 


Zab. 244 


1 Zab, 22 
25. 


ZABULI. 


“Zab. 254 


1 Mukama gwe «musana gwange 
b nobulokozi bwange; gwenatya- 
uga yani? 

Mukama ge manyi agobulamu bwa- 
nge; anānkankanyānga yani? 


2 Abakola obubi bweba'numba okulya 


omubiri gwange, 
Be balabe bange era abankyawa, 
nebesitala ncbagwa. 


3 Newakuba'de cnge'gye lisisi'de o- 


ku'nwinyisa, 


28 


Omutima gwange tegutyenga : 
Newakuba'de ngentalo zimba'deko, 
Era ne mwezo nagumanga omwoyo. 
4 Ekigambo kimu nkisabye Mukama, 
kyenanonyanga; 

Okutulanga mu nyumba ya Muka- 
ma enaku zoua ezobulamu bwa- 
nge, 

Okutunuliranga obuliungi bwa Mu- 
kama, nokubuzanga mu yekaluye. 

5 Kubanga ku lunaku olwokunaku- 

wala alinkūma mu kyama mu 
nyumbaye : 

c Awakwekerwa mu wemaye wali- 
nkisa ; 

Alinyimusa ku lwäzi. 

6 Ne kakano omutwe gwange gunāi- 
musibwa ku balabe bange abane- 
tolo'de; 

Era nawayo mu wemaye sadaka 
ezokusanyuka ; 

Naimbanga, wewawo, naimbanga 
okuteuderoza Mukama. 


7 Wulira, ai Mukama, bwenkaba ne- 
'dobozi lyange: 

Era onsasire, onziremu. 

8 (Bwewagamba nti) / Munonye ama- 
so gāuge; omutima gwange gwa- 
kugamba nti 

Amasogo, Mukama, nagauonyanga. 

9 Tonkisa amasogo; 

Togoba mu'duwo mu busiingu: 

'Gwe waberinga omubezi wange; 

Tonsula, 'so tondeka, Yai Katonda 
owobulokozi bwange. 


10 Kubanga kitange ne ímänge ba- 


ndese, 
Naye Mukama ananjijanjabanga. 
11 k Onjigirizenga e'’hubolyo, ai Mu- 
- kama; i ia 
ra o'nung'amyënga mu luwen 
olulabika, 
Olwabalabe bange. 


12 Tompayo eri abalabe bange (oku- 


ukola) byebagala : 

Kubanga labawairiza bangoloko- 
ke'deko, nabo aba'sa omu'ka o- 
gwobukambwe. 


13 Nandiziri'se, singa sa'kiriza okula- 


ba obulungi bwa Mukama 
m Munsi eyabalamu. 


14 ” Lindirira Mukama: 





25. 20—28. 2. | 


d Zab. 90 
17. 


e Zab. 31. 
20. 


S Zad 346 


7 Zab. 244 


“Ja 9. 15. 


kZab.254 


'Damu amanyi, ogume omwoyo- | s 


gwo; 
Wewawo, lindirira Mukama. 


(Zabuli) ya Daudi. 


1 'Gwe, ai Mukama, nakukêowolanga ; 
a omal lwānge, ?togāna kumpu- 


e cokuba d ngabo aba'ka mu 
bunya, 
Ohanga ononsirikirira. 
2 Wualirn e'dobozi ervokwegairira 
kwange, bwenkukabirira, 
Bwenyiwusa emikono gyange eri 





“Zah. 192 
wa 3 


Zab 10 
< zab. sa 


7 ABULI. 


eekifo ekitukuvu ekyoyogerera- 
mu. 
8 Tompalnlira wamu nababi, 
Nabo abakola obutali butūkirivu ; 
Abogera ebyemirembe ne ba'nabwe, 
Naye e'tima nga liri mu mitima 
gyabwe. 
4 Obawe ngemirimu gyibwe bweriri 
erangobubiobwebikolwa byabw e: 
Obawe ngemikono gyābwe bwegi- 
. kola; 
Obasasnle byehasini'de. 
5 Kubanga tebalowoza mirimu gya 
Mukama, 
Newakuba'de emikonogye byegi- 


kola, 
Alibamenyamenya 's? talibazimba. 


6 Atenderezebwe Mukama, . 
Kubauga awuli'de e'dobozi eryo- 
kwegairira kwange. 
7 Mukama ge manyi gange era ye 
Jugabo yange; 
Omntima gwange gwamwesiganga 
vyo, nemberwa: 
Omutima gwange kyegnuva gusanyu- 
' ka enyo; 
.Era namutenderezinga noluimba 
lwānge. 
8 Mukama ge manyi gabwe, 
Era kye ki dukiro,ekyobulokozi ori 
Oyo gweyasiga amafuta. 
9 Lokola abantubo, owenga omukisa 
y abobusikihwo : 
Obalisenga, obawanirirenga emire- 


6.5, 
|| 
1 Zab. 3.3. 
, mbe gyona. 


| 


1 Musuwe Mukama, 'mwe abana ba- 
bazira, 
Mumuwe Mukama ekitibwa nama- 
nyi. 
2 Munuwe Mukama ekitibwa erinya- 
lye kyerisanira ;. 
Mumusinze Mukama mn “hbutikiri- 
vu obuwoma. i 


3 E'dobozi lya Mnkama liri ku ma zi: 
Katonda owekitibwa abwatuka, 
Ye Mukama, ku ma'zi amangi. 

4 E'dobozi lya Mnkama lya manyi; 
E'hobozi Ilya Mukama li'ju'’de ekiti- 





bwa. 
5 E'dobozi lya Mukama limenya emi- 
vule; 
Wewawo, Mukama amenyamenya 
emivule gya Lebanoni. 
6 Era è agizinyisa ngenyana; 
Lebanoni ne ¢ Sirioni ngenyana ye- 
mbovo. 
7 E'dohozi lya Mnkama Iya wula eni- 
mi ezomuliro. 
8 E'dobozi lya Mukama likankanya 
e'diingu; 
Mukama akankanya e'danga lya 
| Kadesi. 
| ; 9 E'dobozi Iya Mukama liziza empe- 
wō, 


- — 





Era likunkumnlira dala amabira, 
Era mu yekaluye buli kintu kyoge- 
ra nti Ekitibwa. 


10 Mnkama yatula (nga kabaka) ku 
Mataba; 
Wewawo, Mukama atiila nga kaba- 
ka emirembe gyona. 
11 Mukama aliwa amanyi abantuhe ; 
Mukama omnkisa gwaliwa abantu- 


be gye mirembe. 
30 “Zabnli; oluimba ? Enyumba bwe- 
yatukuzibwa; (Zabuli) ya Daudi. 
1 NAKUGULUMIZANGA, ai Mnkama; 
kubanga onyimusi za, 
Notobampanguza abalahe bange. 
2 Ai Mukama Katonda wange, 
Nakukowola, nawe nomponya. 
3 Ai Mukama, “walinyisa ememe ya- 
nge okuva mu “magombe; 
Omponye'za oknfa, 'neme oku'ka 
mn bunya. 
4 Mumuimbirenga Mnkama nga mu- 
mntendereza, "mwe abatukuvube, 
Nerinyalye etukuvu mulyebazenga. 
5 Kubanga obusūngubwe buita mā- 
nga; 
Mu anake mwehnli obnlamn: 
Amaziga wo'zi gainza okuberawo 
ekiro, 
Ne esanyn li'ja obu'de nga buke- 


e. 
6 'Nze bwenawebwa omnkisa, nenjo- 
gera nti 
Sirisagasagana emirembe gyona. 
7 'Gwe, Mnkama, mn kisakyo wali 
ony weze'za olnsozi wange: 
e Nokisa amasogo; nineralikirira. 
8 Nenknkowola 'gwe, ai Mukama ; 
Era Mukama nemwepairira ; 
9 Omnsai gwange guligasa gutya, 
bwendi'ka ma bunya ? 
J Enfufu enekntenderezinga? ene- 
baliranga amazimago ? 
10 Wnlira, ai Mukama, onsasire: 
Mukama, 'gwe bira omubezi wange. 

11 Onfuli'de okunakuwala kwange Io- 
knzina ; 

Onziyeko ebibnkutu byange. onya- 
mbazi'za esanyu : 

12 Ekitibwa kyange kiryoke kiknimbi- 
ringa okukutendereza, 'sō kire- 
menga okusirika. 

Ai Mukama Katonda wange, nā- 
kwebazanga emirembe gyona. 

3 Ya mukulu wabaimbi.  Zabull ya 

Daudi. 

1 Ar Mukama, 4 nkwesiga 'gwe; 'ne- 
me okuswazibwanga emirembe 
gyona : 

Ondokole mu butūkirivnbwo. 

2 Ontegere okutukwo; yānguya oku- 
ndokola : 

Oberenga gyendi olwazi olwama- 
nyi, ”enyumba enkomere oku- 


mponya. 


461 


a Zab. 44 
Ebisoka 
è Kubal. 
7. 10. 


“Zab, 28. 
13. 
d Zah. 16. 
10. 


e Zab, 104 
W. 


J Zab. 6 b. 


# Yer. 31. 
4, 13. 
hung. A 
15 


è Zab.18.2. 


ZABULI. 


3 Kubanga 'gwoli Iwazi Iwange era Namalala nokunyoma. 
ekigo kyange; 19 Obulungibwo nga bungi $ bwewa- 
Kale WA na onkulembere terekera abo abakutya, 
o'nung'am Bwewakolera abak wesiga, mu maso 
4 ¢ Onziye mu v  kyambika kyebante- gabana babantu ! 
ze enkiso; 20 Egyoli awakwekebwa wonobakisa- 
Kubanga 'gwoli bugwe wange. nga munkwe ezabantu : 
b “Mpayo omwoyo gwange mu mu- t Onobakūmirānga mu wema mu 
konogwo : kyama eri “enimi eziyomba. 
'Gwe wa'nunula, ai Mukama, 'gwe | 21 Atenderezebwenga Mukama: 
Katonda owamazima. Kubanga andaze ekisakye ekyeki- 
6 Nkyawa abo abalowoza ebigambo talo mu kibuga ekiriko ekigo. 
ebyobulimba ebitalimu : 23 w Nze nayogera nga nyanguiriza 
Naye nesiga Mukama. nti Nzikiri'de ymu masogo: 1 
7 Nasanyukanga, najaguzanga olwo.- Naye wawulira e'dobozi eryokwe- 
kusasirakwo : gairira kwange bwenakukowola. 
Kubanga walaba ebibonobono bya- | 28 Kale mumwagalenga Mukama, 
nge; ki yA Ta GA 
Wamanya ememe e mu kula- ukama awonya abesigwa, 
ba naka ai Era asasulira dala obungi akola 
8 "So tewanziiza /kukwatibwa muko- ebyamalala. 
no ogwomulabe ; 24 zMu'dëngamu aminyi, mugumênga 
Ebigere byange wabi'sa smu kifo omwoyo gwa'mwe, 14. 
ekigazi. 'Mwena 4 abasiibira mu Mukama. 
9 Onsêsire, ai Mukama, kubanga zi- 
nsänze : 3 9 
i Eriso lyange liwe'demu olwoku- (Zabuli) ya Daudi. Masukiri. 
egia ememe yange nomubi- | 1 4AwerE'DwA omukisa asonyi'dwa 
ekyononakye nekibikye kikwe- | 
10 Kabanga obalama bwānge bhuita ke'd 
nokutegana, nemyāka gyange | 2 Aweredwa omukisa Mukama bgwa- |> 
(giita) nokusinda. tabalira butali butūkirivu, 
Amanyi „gänge gampwe'deko olwo- Ne c mu mwoyogwe temuli bukiisa. 
kwonona kwange, k namagūmba | 3 Bwenasirikanga, Tamagumba ga- 
gange gako'ze nge gaka'diwanga, 
11 Kulwabalabe bange bona nfiise eki- SA hani kwange obu'de oku- 
vume, ziba 
Wewawo, eri labaliranwa bange | 4 Kubanga emisana nekiro “omuko- 
enyo, era (nfūse) entisa eri ™ emi- | | nogwo gwanzitowererānga : 
kwano gyānge : Ama 'zi gange negakaliranga ngo- 
n Abandaba mu 'kubo nebanziruka. lwomusana ogwekyeya. (Sera 
12 ° Nerabi dwa ngomufu atalowoze- | 5/Nenkwatulira ekibi kyange, nobu- 
bwa tali butikirivu bwange nesibu- 
Nfanana ngekibya ekyatise. kweka: 
13 Kubanga nawulira okuwairiza kwa- 9 Nayogera nti Mukama namwatu- 
bangi, lira ebydndno byänge ; 
Ensisi yanetõlöla : Nawe nonsonyiwa obutali butiki- 
Bwebali batesa ebigambo awamu rivu obwekibi kyange (Sera 
ku'nze, 6 Kulwekyo buli atya tonda aku- 
Nebasala amagezi okunziyako obu- sabenga mu biro byoinza okula- 
lamu bwange. `- bikiramu: 
14 Naye nakwesiga 'gwe, ai Mukama:| . Mazima mu ntaba ezama'zi amangi 
N Ten nti 'Gwe Katonda wä- tebalitūka gyali. 
7 Oli bwekweko bwānge; ononkii- 
?Yob.241. | 15 nEmko zange ziri mu mukono- manga mu kulaba enaku ; 
Ononetolozinga enyimba ezobulo- 
Ondokole mu mukono gwabalabe kozi. [Sera 
bange nabo abanjiganya. : -` | 8 Nakuvigirizanga nakulaganga ma 
16 r Amasogo gākire omu'duwo: 'kubo lyonoitangamu : 
Ondokole mu kisak yo. 4 Nakutesezanga ebigambo eriso lya- 
17 'Nemenga okukwatibwa ensonyi, ai nge nga liri ku'gwe. 
ma kubanga nkukowo'de | 9 Temuba nga mbalasi, nenyumbu, 
ezitalina magezi: 
i Abii” Laki kaga ensonyi, ba- iEzigwanira okusibibwa ekyiima 
sirikēnga mu magombe. nolukoba okuziziiza, 
18 ena egyobulimba gisiruwale- (Awatali ebyo,) teziri'ja gyoli. 
10 kAbabi banalabanga enaku nyi- 
Ee okera ku batukirivn nekye'jo, ngi: 












t Zab. 44.6. 


n Nge. 2L 
31. 


IA 
Zab. 3415. 
1 Pet. 3.13, 


82. 11—34. 16. 





Naye oyo eyesiga Mukama okusa- | 
“sirwa kunimwetololanga. 

11 Musanyukire Mukama, mujaguze, 
'mwe abatukirivu : 

Mwogerere wa'gulu olwesanyu, 
'mwena abalina omutima ogwa- 
mazima. 


33 MUSANYUKIRE “Mukama, 'mwe 
abatūkirivu : 
bOkutendereza kusanira abalina o- 
mwoyo ogwamazima. 
3 Mumwebaze Mukama nenanga: 
Muimbe okumutendereza nenanga 
eyengoye kumi. 
3 Mumuimbire < oluimba olugya ; 
mukuna enānga namagezi ne'do- 
'dene. 
4 Kubwa a ekigambo kya Mukama 
kigolokofu . 
Nani me ye gwana (agukola) mu 


5 dAyagala E obatakirirů nemisango : 
e Ensi e'ju'de ekisa kya Mukama. 


6/Mu kigambo kya Mukama e'gulu 
lyakolebwa ; 
Ne'gye lyamu na (yakolepwa) 
nomu'ka ogiak 


7 sAma'zi agomunyanja agakung'a- 
nya ngentumo : 
Atereka ama'dubi mu mawanika. 
8 Ensi zona zityenga Mukama 
Bona abali munsi zona bamukasika- 
nirenga. 
9 Kubanga ' yayogera nekikolebwa ; 
Yalagira nekinywera. 
10 Mukama a'gyawo okutesa kwama- 


wanga: 
Adibya ebirowozo byabantu. 
11 Okutesa kwa Mukama kunywera 


enaku zona 
Nebirowozo byomutimagwe oku- 
tūsa emirembe ona. 
13 E’ Katon eririna Mukama okuba 
atonda walyo liwere'dwa omu- 


Abanti P kbeyalonda okuba obusikä- 
6 ye. 
13 MIDA alengera ngaima mu 


At aulia abina babantu bona ; 
SENDA mu kifo ekyekisulokye 


Kwabo abali munsi bona ; 
15 Abūmba emitima gyabwe bona, 
Alowoza ebikolwa byābwe byona. 
16 ? Tewali kabaka alokoka olwe'gye 
okuba eringi : 
Omuzira tawonyezebwa manyi 


mangi. . 
17 m Embalasi kye kintu ekitalimu ku 
bulokozi: 
'S0 tewonyenga muntu olwamanyi 
gayo amangi, j 
18 La neriso lya Mukama liri 
kwabo abamutyi, 
Kwabo abasiibira mu kusisirakwe; 
19 Okuwonyanga ememe yabwe okufa, 


Z ABUL 



































N pama Rang ADAAN omu nja- ° Zab. 37. 
20 Ememe ya'fe erindiri'de Mukama: 


Oyo ye ? mubezi wa'fe, era ye nga- |? r Ma. 33. 


bo ya'fe. 
21 Kubanga qomutima gwa'fe gunasa- |? Zek.10.7. 
nyukiranga Oyo, Yok 16.22. 
Kabanga twesize erinyalye etu- 
uvu 


NG ia jet bw etosabba mu'gwe. 


22 META Na ai Mukama, kube- 
3 (Zabuli) ya Daudi; “bweyawanyisa 
empisaze mu maso ga è Abimoreki 
eyamugoba, “ någenda. 
1:NebazangAa Mukama “a mu biro 
byona : 
Bando. liri mu kamwa kange 
s3 bulijo. 
meme yange “enenyumiriza 
mu Mukama 4 DER [c 
Abawombefu baliwnlira, belisa, 


nyuka. 
3 Mumukuze Mukama wamu ninge, 
Tugulumize erinyalye 'fena. 
4 Nanonya Mukama, nanziramu, 
Nand ola mu kutya kwange kwo- 


5 Bamatunulira, nebalaba omusana : 
Era amaso gabwe tegakwatibwe- 
nga nsonyi emirembe gyona. 
6 Omunaku ono yakowola, Mukama 
nimuwulira, 
Nanulokola mu nakuze zona. 
7/Malaika wa Mukama #asisira 
okwetolola abo abamutya, 
Nabalokola. 
8 Mulege mutegere Mukama nga mu- 
lūngi : 
tAwere'dwa omukisa oyo amwesiga. 
9 Mutyënga Mukama, 'mwe abatu- 






















kuvube : 
Kubanga tebabulwa kintu abamu- 


tya, 
10 kObwana bwempologoma bubulwa 
nebulamwa enjala : 
Naye abanonya Mukama tebabu- 
lwenga kintu kirūngi kyona. 
11 Mu'j uje, 'mwe abana abato, mumpu. 


Nibaigirizinga okutya Mukama. 
19 1 Muntu ki ayagala obulamu, 
Era eyegomba enaku (enyingi), 2 
lyoke alabe obulūngi ? 
13 Ziizanga olulimirwo mu bubi, 
Nena geyo obutogeranga bukii- 


l4m Va mu bubi, okolēnga obulūngi ; 
NUTA emirembe, 7 ogigobere- 


15 dan ao ga Mukama galaba abatū- 
kirivu 
Namatuge gawulira okukaba kwa- | 18. 


16 PON isi bwa Mukama buba kwa- 


bo abakola obubi, 
rAmalemu oku'jukirwa kwābwe 
munsi. 17 















464 ZABULI. 34. 17—365. 2. 
GPE n anaa AA 
17 (Abatūkirivn) bāköwola, Mukama Nenteganya ememe yange noku-: | 
nawulira, siba; 
Nabalokola mu naku zabwe zona. Nokusaba kwange neku'da mu ki- | 
"Zab. 147. | 18 Mukama ali kumpi nabo #abalina fuba kyange. 
ka omutima ogumenyese. 14 Nemba nga bwenakuba'de singa 
Era awonya abalina omwoyo ogu- yali mukwano gwange oba mu- 
bonere de. ganda wange: | 
to Tim. 3. | 19! Ebibonobono ebyomutikirivu bye Nenkutama ne'nakuwala ngafiri- 
11, 12. bingi : "dwa nyina. 
Naye Mukamaamnlokola mabyona; 15 Naye bwenawenyera 'nze, nebasa- 
20 Akiima amagūmbage gona: nyuka, nebakung'ana: | 
“ Yok. 19. “ Li'nago erimu terimenyeka. Abagwagwa nebankung' anirako, ne- | 
= 21 Obubi buli ta omubi : simanya ; 
Nabo abakyawa omutiikirivu bali. Ncbanjuza, nebatalekayo: | 
singibwa omnsāngo. 16 Ngabo abatatya Katonda abadūla 
Zab. 71. | 22 Mukama Wanunula ememe yaba- “mua mbaga, | 
akh 'dube : Bwebilnma obnjigi bwebatyo, nga 
'S0 tewali mubo abamwesiga ali- bansunguwalira. | 
singibwa omusango. 17 Mukama, olitūsa wa okutunula obn- 
tunuzi ? 
3 b (Zabuli) ya Daudi. Wong TAN yange mu kuzikiriza 
41 Sam. J a Wakana, ai Mukama. nabo aba- Kaganzi kange mn Tapa goria: 
16. wakana nānge: 18 ™ Ndikwebaliza mn kihina ekinene : | = Zah 2 | 
Lwana nabo abalwana nange. Ndikutenderereza mu bantu aba- 
bZab.5.12. | 2 Kwata ? engabo nakagabo, ngi. | 
Oimirire oknmbera. 19 Abo abalabe bange baleme okunsa- 
3 Era sowola ne'famu, ozibire e'kubo nyukirako nobulimba: | 
abo abanji ganya: Era #nbankyawa awatali nsõnga |% Zah. œ 
Ogambe ememe yange nti 'Nze bu- baleme v okutemya ekikowe. 4 
lokozibwo. 20 Kubanga tebogera mirembe: Nge.613 
eZnh. 69 | 4“ Bakwatibwe ensonyi baswazibwe Naye batesa ebigambo ebyobulimba 
Ha abanji ganya ememe yange: kwabo abaterera munsi. 
l Ba'zibwe enyuma beralikirizibwe | 21 Era P banjasamirira dala akamwa | P Zab, 22 
abatesa okunkola obubi. kibwe; 33 
dZah.1.4. | 5 Babere ? ngebisusunku ebitwalibwa Nebogera nti 'Gwe, 'gwe, eriso lya- 
nempewo, 'fe Iyakiraha. 
Era t wa Mukama ngabe- | 22 'Gwe wakiraba, ai Mukama; tosi- 
rika : 
eYer. 2. | 6 E'kubo Iyabwe libēre ekizikiza ¢ no- Ai Mukama, " tombêra wala. "Zab. 2. 
14 buserezi. 23 Golokoka, ozukuke #oknnsalira o- | 1l peh. 
Era malaika wa Mukama ngabai- musāngo, ` KABIH 
'ganya. Era olwensonga yange, Katonda 
Zab 915. | 7 Kubanga awatali nsonga /bankisi- wange era Mukama winge. 
'za mu bunya ekyambika kyībwe, | 24 f Onsalire omnsango, ai Mukama | êZah 261. ' 
Awatali nsonga basimi'de ememe Katonda winge, ngobutikirivu- 
yange. bwo bwebali; 
#1Ban.53. | 8 7Okuzikirira kumn'jeko nga talabha ; "So tobaganya kunsanymkirako; . | 
i Zab.7.15. t Nekyambikakye kyeyakisa kimu- 25 Baleme okwogera mu mutima gwi- | 
kwate ye ye nyini: bwe nti Bwotyo! bwetwagala | 
Akigwemu nokuzikirira. bwetntyo: 
9 Nememe yange erisanyukira Mu- Baleme okwogera nti “Tumumize | = Kunga 
kama: bugobo. 
Pon 1. k Erijaguliza obnlokozibwe. 26 Bakwatibwe ensonyi baswazibwe 
; 10 Amagūmba gange gona galyogera bona abasanyukira 'nze okulaba 
nti Mukama, ani afannna nga! akabi: 
'gwe, Bambale ensonyi nokunyomebwa 
Awonya omwivu eri oyo amnsinga abanegulumirizako. 
amanyi, 27 Bogerere wa'gula olwesanyn, baja- 
Awonya omwavu nomunafu eri oyo guze, ababera ensonga yange e- 
amunyvaga ? yobntūkirivu : 
11 Aba'julirwa abatali batūkirivu ba- Era bogerenga bulijo nti Mukama 
golokose; amlumizibwe. 
Bambiza ebigambo byesimanyi. w Asanyukira omukisa ogwomu'dn- | e e Zabaan. 
>R |12? Binsaanla obubi kulwobulūngi, 


Okweralikiriza ememe yange. 
13 Naye 'nze, bwebalwala, nenyambala 
ebibukntu: 


28 v Nolulimi lwange lnnāyogerānga | Zah n. 


ku butiikirivnhwo. gi 
(Ne) ku tendolyo obu'de okuziha. | | 


wa. | 
| 


36. 1—37. 22. ZABULI. 
Ya mukulu wabaimbi. (Zabuli) ya Naye ja akuwanga omutimagwo bye- 
“ Zab. 18. 3 Daudi “omu du wa Mukama, Kusaba. 
Pbisoka. 5 Ohigendolwo oluniringisizēnga ku ' 
1 Eryöxöxo kyomubi kyogerera mu Mukama ; 
mutima gwange nti Era wesigenga oyo, naye anakitii- 
b Bal. 3.18. bTewali kutya Katonda mu masoge. kirizanga. 
2 gbi yenyumiririza mu masoge | 6 Era anayolesanga obutūkirivubwo 
ngomusana, 
NG, obmtali butiikirivubwe tebulira- Nomusangogwo ngetuntn. 
Pika nebukyayibwa. 7 Sirika eri Mukama, omulindirire- 
8 Ebigambo ebyakamwike bwe buta- nga nokugumikiriza : 
li butūkirivu nobulimba : dTew eralikiriranga Iwoyo alaba e- 
Yer. 42 c Alese okuba namagezi nokukola birūngi mu 'kubolye, 
obulūngi. Olwomuntu atukiriza enkwe ezo- 
4 Atesa obutali bntūkirivu ku kita- bubi. 
ndakye; 8 “Lekanga obusiingu, ovenga mu ki- 
ds. 65.2 Yeteka mu 4'kubo eritali 'Aungi; rui: 
Takyawa bubi. Teweralikiriranga ; kwagala bwa- 
; gazi oknleta obubi. 
ah s. | 5 TERI AKIO ai Mukama., kiri mul 9 Kina abakola obubi balizikiri- 
'gulu; zibwa: 
Obwesigebwo bubuna e'banga. Naye abalindirira Mukama abo be 
6 Obutūkirivubwo buli ngensozi za J balisikira ensi. 
Katonda ; 10 Kubanga ” waliba akasëra katono, 
J Bal. 11. JEmisangogyo bwe buziba obune- | | nomuhbi taliberawo. 
= ne: Wewawo, ickifokye olikitunulira 
# Nek. 9.6. Ai Mukama, #gwowonya abantu dala, naye taliberawo. 
nebisolo. 11 Naye 4 abawombefn balisikira ensi ; 
7 Ekisakyo, ai Katonda, nga kya mu- | Era banasanyukiranga emirembe 
wendo mungi ! emingi. 
i Lus 232. Era abana babantu ba'dukira wa- | 12 Omubi yekoba kn mutūkirivn, 
nsi wekisikirize ekyebiwawatiro- Era aluma bujigi ngamusungnwali- 
byo. 'de. 
8 Bana'kusibwanga dala obnge'vu | 13 ! Mukama alimnsekerera : 
t Zab. 7.4. k obwenyumbayo. Kubangaalaba "ngolunakulwelu'ja. 
1 Zah. 48.4. Era onobanywesānga ku Imu'ga |14 Ababi basõwo'de ekitala, baleze o- 
n Tah. 16. m ogwesanyulyo. mutego gwabwe; 
KA 9 Kubanga woli we wali #oln'zi olwo- Okusula omwavu nomunafu, 
bulamu : Oku'ta abo (abatambula) mu 'kubo 
Mu musanagwo na'fe mwetnnalabi. namazima. 
yanga Omusana. 15 Ekitala kyabwe kirifnmita omutima 
10 Kale yongera ekisakyo eri abo aha- gwabwe bo. 
kumanya; n Nemitego gryahwe girimenyeka. 
Nobutūkirivubwo eri abo abaliva o- | 16 0 Ebitono omutukirivu byalina 
mutima ogwamazima. Bisinga obuga ya obwahahi abangi. 
11 Toganya kigere kya malala oku- |17 Kubanga Pemikono gyababi giri- 
nji'jirako, menyeka : 
Newakuba'de omnkono gwomuhi 0: |” Naye Mnkama anywiza abatūki- 
kungoba. rivu. 
12 Eri pyebaga de abakola obntali bu- . 18 Mukama "amanyi enaku zabo aba- 
tūkirivu : tūkiri'de: 
Bame'ge'dwa wansi, 'so tebainze- Nobnsika bwabwe bhunaberanga 
nga kuimuka. bwa mirembe gyona. 
19 Tebakwatibwenga nsonyi mu biro 
37 ebyakabi : 
(Zabuli) ya Daudi. Ne “mu naku ezenjala bana'kuti- 
“Nge. 4. | 1a TEWERALIKIRIRÄNGA lwabo aba- nga. 
zA kola obubi, 90 Naye ababi halibnla, 
$ Zab.i3.3, 'S6 btokwatibwanga bu'gya kwabo Nabalabe ba Mukama haliba ngeki- 
abakola ehitali bya butūkirivu. singa amasavu mu birundibwa: 
Ka 9. | 2 Kubanga balisalwa mangu “nge- Balibula, 'balibulira dala mu mu'ka. 
| 


subi, 
Baliwotoka ngomn'do ogumera. 
3 Wesigënga Mukama, okolenga obu- 
hingi; 
Beringa munsi, ogobererenga obwe- 
sigwa. 
4 Era sanyukiranga Mukama: 








21 Omnubi ? yewola. natasasula nate: 
Naye omutiikirivu akola ebyekisa, 
agaba. 


22 w Knbanga abawebwa omukisagwe . 


v halisikira ensi ; - 


| bwa. 





d nyi. 1, 8. 


e Bef. 4.26. 


f Ab: 95, 


is 57. 13; 
21. 
? Yah, 4, 


a 
k Mat 5.5. 


l Zab. 2, 4. 
m Zab.137. 


Ob. 12 


” 1 Bam. 2. 
4 

” Nge. )5. 
14. 

P Yob. 38. 
15. 


7 Zab.31.7. 


t Yob.5.20. 


t? Aai 102. 


TAN 
12, H. 


w Nge 3R. 
y lu. 9 


#Mat.5. 42. 


ò Zab, 34. 
14. 


€ nyi. 3,29. 


d Zab, 21. 
10. 


e Zab. 38. 
2A. 


S Zab. 119. 
31, 


# Zab. 109. 
7431. 

i Zab. 27. 
14. 

k lu. 9. 

l Zab. 32 
5, 6. 


”"Yob5a, 
Zab.73,18- 
20. 


" Zah. 119. 
165. 


° Yob, 18. 
17. 


P Bik. 12 
11. 


a Zab. 70. 
Ebiaoka. 
b Zab. 6.1. 





23 Olugendo olwomuntu lunywezebwa 
Mukama ; 
Era asanyukira e'kubolye. 
24 z Newakuba'de ngagwa, talisūlirwa 
dala wansi : 
Kubanga Mukama amunyweza no- 
mukonogwe. 
25 Nali muto, kakano nka'diye; 
Naye sirabanga mutūkirivu ngale- 
ke'dwa, 
Newakuba'de eza'derye nga basaba 


e'mere, 
26 Obu'de okuziba Sakola ebyekisa, 
nāwola ; 
Neza'derye liwebwa omukisa. 
27 b Ovenga.mu bubi, okolenga obulii- 
ngi; 
c Oberengawo emirembe nemire- 
mbe. 

28 Kubanga Mukama ayagala ensonga, 
Era taleka batukuvube; 
Bakūmibwa emirembe gyona: 
Naye 4 eza'de eryomubi lirizikirizi- 


wa. 
29 Abatiikirivu balisikira ensi, 
Banagiberangamu emirembegyona. 
30 Akamwa komutūkirivu “ kogera e- 
byamagczi, 
Nolulimirwe lubūlira ensonga. 
31/Amateka ga Katondawe gabēra 
mu mutimagwe ; 
Mu lugendolwe lwona tasererenga. 


.32 Omauhbi atunulira omutukirivu, 


Ngayagala okumu ta. 
33 Mukama talimuleka mu mukono- 


gwe, , Juke 
'Sö 9 talimusinza bwalisalirwa omu- 


sāngo. 
34 í Lindirirānga Mukama, okwatenga 
e'kubolye, 
Naye alikugulumiza 4 okusikira e- 
nsi: 
l Ababi bwebalizikirizibwa oliraba. 
35 m Nalaba omubi ngalina obuinza o- 
= bungi, 
Era ngagulumi'de ngomuti ogume- 
ze ku 'taka lyagwo. 
36 Naye bwebaita, laba, taliwo : 
Era namunonya, naye teyalabika. 
37 Wekalirizenga oyo atukiri'de, ola 
benga owamazima: 
Kubanga enkomerero eyomuntu 
(oyo) " mirembe. 
38 Abononyi, bo balizikirizibwa bona: 
o Enkomerero dala eyomubi erizi- 
kirizibwa. 
39 Naye obulokozi obwabatūkirivu bu- 
va eri Mukama: 
Oyo kye kigo kyibwe mu biro ebyo- 
kulabiramu enaku. 
40 Era Mukama ababera, Pnabawonya : 
Abawonya eri ababi, nabalokola, 
Kubanga beyunye oyo. 


38 Zahuli ya Daudi, “eyoku'jukiza. 


1 Ar > Mukama, to'nenya mu busii- 
ngubwo: 


me aiaia mu kiruikyo ekibu- 
üka. 
2 Bunga c obusalebwo bunkwati'de 
ala, 
d Nomukonogwo gunyigiriza nyo. 
3 Temuli bulamu mu mubiri gwange 
olwokunyigakwo ; 
'So temuli kuwona mu “magiumba 
gange olwokwonona kwange. 
4 Kubanga obutali butikirivu bwange 
buise ku mutwe gwange. 
Ngomugugu omunene bunzitowere- 
'de bu 'nemye. 
5 /Ebiwundu byange biwunya era bi- 
vunze, 
Olwobusirusiru bwange. 
6 'Numi'dwa, nkutamizibwa nyo; 
Ntambula 9 nga nkaba obu'de oku- 


ziba. l 
7 Kubanga ekiwato kyānge ki'ju'de 
okwokya; 
'So temuli bulamu mu mubiri gwa- 


nge. 
8 Nyongobera, 'menyesemenyese : 
Mpulugunyo olwokweralikirira 
womutima gwange. 
9 Mukama, byenjagala byona biri mu 
masogo ; 

Nokusinda kwange tekukukisibwa. 
10 Omutima gwange guntundu'ga, 4- 
manyi gange gampwe'demu : 

iOmusana ogwamaso gange, era na- 
gwo gumbuze. 
11 kAbanjagala ne mikwano gyange 
bewala ekibonobono kyange; 
Ne baganda bange ! baimirira wala. 
12 Era nabo abanji'ganya obulamu 
nange m bantega ; 
Nabo abagala 'nze okulaba akabi 
opot ebye'tima, 
Era balowoza ebyobulimba obu'de 
okuziba. 
13 Naye 'nze ngomuzibe wamatu, si- 
Ya; 
Era ninga "omusiru atayasama 
kamwake. 
14 Mazima, ninga omuntu atawulira, 
Ne mu kamwake temuli kunenya. 
15 Kubanga eri 'gwe, ai M 
gyensubira: ji 
Oli'damu, ai Mukama Katonda wå. 


nge. 
16 Kubanga nayogera nti ° Baleme o- 
kunsanyukirako : 
Ekigere kyange bwekiserera, ba'ne- 
gulumirizako. 
17 Kubanga 'nze ndi kumpi nokuwe- 
nyera, 
Nenaku zange ziri mu maso gange 
bulijo. 
18 Kubanga Pnayatulanga obutali bu- 
tukirivu bwange; 


rNanakuwalinga  olwokwonona 
kwange. 
19 Naye abalabe binge balamu, balina 
amānyi: 
Nabo abankyawa “olwobulimba be- 
yonge'de. 


“ Yob. 6. 4 


d Zab. Ni 


“Zab. 62 


AI 


? Zab. 35. 
14. 


° Zab.13.4. 


P Zab 325 


"2Kol 7.9. 


# Zab. 35. 
19. 





38. 20—40. 14. ZABULI. 
t Zab. 33. | 20 Era nabo 'abasasula obubi olwobu- 4 Ya mukulu wabanulbi. Zabuli ya 
m langi Daudi. 


Be balabe bange, kubanga ngobe- 
rera ebigambo ebirungi. 
21 Tondeka, ai Mukama: 
Ai Katonda wange, tombera wala. 
22 Yanguwa okumbera, 
Ai Mukama, obulokozi bwange. 


“ Zab. 62 


3 9 Ya mukulu wabaimbi, ya “ Yedusuni. 
47. 
Ebisoka. 


Zabuli ya Duudi. 


1 NAYOGERA nti Nekiimanga ama- 
kubo gange, 
'Nemenga okwênênya olulimi Iwa- 


nge: 
Nisibanga akamwa kange nolu- 
ba, 


ko 
Omubi ngali mu maso gange. 
3 Nasiruwala obutayogera, nasirika, 
newakuba'de ebirungi (sabyoge- 


ra); 
Okunakuwala kwange nekweyo- 
ngera. 
3 > Omutima gwange negwaka munda 
yange; 
Bwenali ndowoza, omuliro negu- 
kolera: 
(Nendyoka) njogera nolulimi lwā- 


b Lok. 4. 
=. 


nge: 
4 Mukama, “ontegeze enkomerero 
yange, 
Nekigera ekyenaku zange bwekiri ; 
Ntegere bwendi omumenyefu. 
5 Laba, enaku zange wazikola ngenta; 
dNobulamu bwange buli nga si ki- 
ntu gyoli: 
Mazima, buli muntu, bwanywerera 
dala, mu'ka bu'ka. (Sera 
6 Mazima, buli muntu atambula mu 
kifananyi ekitalimu. 
e Mazima, beralikiririra bwerere : 
JAkima (obuga'ga), 'sõ tamanya 8- 
genda okubutwala. 
7 Ne kakano, Mukama, 'nindirira ki? 
~ Eri 'gwe gyensiibira. 
8 Onziye mu byondno byange byona ; 
g Tonfula kivume kya basirusira. 
9 Nasiruwala, sayasama kamwa ka- 


nge; 
iKubanga wakikola. 
10 Onziyeko omu'gogwo: 


k 'Mali'dwamu aminyi olwokukuba 
kwomukonogwo. 
11 Bwobiliriranga omuntu nokune- 
= nya olwobutali butūkirivu, 
Omumaliramu dala obuliingibwe, 
ngenyenje : 
Mazima, buli muntu mu'ka. [Sern 
12 Wulira okusaba kwange, ai Mu- 
kama, o'kirize okukāba kwange ; 
l Tosirikira maziga gānge : 
Kubanga 'nze ndi m mugenyi gyoli, 


€ Zab. 90. 
12. 


d Zab.90.4. 


ai 
J Zab. 88. 
10. 


? Zab. 44. 
13. 


12 Bam. 16. 
10. 


b Yob. 13. 
2. 


I Zab. 281. 
2 Lev. 5. 
2. 
a Lab. 47. 
a 


"Yob. 7.19. 
?#Yob.9.27. 
Yob, 10 
20, 


'bona bwebali. 


n . 
r Nga sinava muno ñesibërawo. 







Omutambuze, "nga bajaja bange 


13 0 Onsasire, ndyoke ? nziremu ama- 


1 NALINDIRIRA Mukama nokugumiki- 


riza ; 

Nantegera (okutu), nampulira oku- 
kaba kwange. 

2 Era nanziya mu bunya obwokuzi- 
kirira, mu bitositosi ; 

Nateka ebigere byange ku lwāzi, 
ninyweza okugenda kwange. 

3 Era 4 noluimba olugya alu'si za mu 
kamwa kange, kwe kutendereza 
Katonda wa'fe: 

Bangi abanalabanga, nebatya, 
Nebesiga Mukama. 

4 Awere'dwa omukisa omuntu eye- 

siga Mukama, EE 

Nataba'simu ekitibwa abamalala 
newakuba'de abakyamira mu bu- 
limba. 

5 Ebikolwa ebyekitalo byewakola, si 
Mukama Katonda wange, bingi, 

Nebirowozobyo ebiri gyetuli ; 
Tebiinzika kukulongokera ki'na 
kimu; 
Singa mba'de njagala okubibulira 
nokubyogerako, 
Tebibalika obungi. 
6 ery nebiwebwayo tobisanyu- 


9 
Amatu gānge ogawuli'za : 
Ebyokebwa nebiwebwayo olwebibi 
tewabyagala. 
7 Nendyoka njogera nti Laba, nzi'ze; 
Mu cmuzingo ogwekitabo 4 kya- 
mpandikirwamu : 
8 Nsanyuka okukola byoyagala, ai 
Katonda wange; . 
Wewawo, amatekago gali mu mu- 
tima gwange munda. ik 
9 Mbili'de obutiikirivu emu kibina 
ekinene; 
Laba, / sibunizenga mimwa gyange, 
Ai Mukama, 'gwomanyi. 
10 Sikwekinga butūkirivubwo mu 
mutima gwange munda ; 
ain obwesigebwo nobulokozi- 
wo: 
Ekisakyo namazimago sibikisanga 
ekibina ekinene. 
11 Nāwe, ai Mukama, tonyi'ma kusa- 
sirakwo okulūngi : 
s Ekisakyo namazimago binkiimé- 
nga enaku zona. 
obutabalika bu- 




















12 Kubanga obubi 
'netolo'de, 
kObutali butiikirivu bwange bunti- 
seko nokuinza nesiinza kutunula 
wa'gulu ; 
l Businga enviri ezokumutwe gwa- 
nge obungi, era omutima gwange 
“ gundese. : 
13 'Kiriza, ai Mukama, mokumponya : 
n Yänguwa okumbera, ai Mukama. 
14 0 Bakwatibwe ensonyi baswazibwe 
bona abanonya ememe yange o- 
kugizikiriza : ; 
Ba'zibwe enyuma banyomebwe 





40. 15—43. 1. 


ZABULI. 








p Zab. 35. Abo "mbagala obulokozibwo #boge- tali butukirivu k Ciki 
t renga bulijo nti Bwava mu nyumba, abubilira. 
? Zab.34.3. r Mukama agulumizibwe. 7 Bona abankyawa bangeyera wamn : 
"Zab.86.1. , 17 Naye #'nze ndi mwavu, netiga; Batesa ebigambo okunkola akabi. 
t Zab. 97.5 t Mukama andowoza: 8 (Bogera nti) Endwa'de embi emn- 
Gwoli mubezi wange era omnlokozi 4 ku 'te: | i R 
wange; akano bwagalami'de, tagenda ku- 
Tolwawo, ri Katonda wange. golokoka nate. i 
9 Era ne c mu'nange mukwano gwi- 
41 Ya mukulu wabaimbi. Zabuli ya nge 'nze, gwenesiga, 4 eyalyanga 
Daudi. ku 'mere yange, 
#Mat.5.1. | 1 GAWERE'DWA omukisa oyo a'jukira Ansituli'de ag d d 
omwävu: 10 Naye 'gwe, ai Mukama, onsasire, 
! > Bik. 12 Mukama K alimulokola ku lnnaku ongolokose, ; i 
ae olwakabi. Ndyoke mbawalanire e'gwanga. 

2 Mukama anämukümänga, anamu- | 11 Kyenvu de 'manya ngonsanynkira, 
wonyanga, era anawebwanga o- Kubanga omulabe wange tampa- 
mukisa munsi; ngula. 

"So aman anga. BA abalabebe | 12 Naye 'nze, “onyweza 'nze mu butii- 
(okumukola) byebagala. kirivu bwi ange, 

3 Mukama gang lak wania ngayo- Era onteka mu masogo enaku zona. 
ngobera ku kitanda : 

Go Pl ongases dala ekiririkye | 18 / Atenderezebwênga Mnkama, Ka- 
walwala. tonda wa Isiraeri, 

4 Nayogera nti Ai Mukama, onsasire: Okuva mu mirembe gyona okutusa 

Omponye ememe yange; knbanga emirembe nemirembe. 
nyononye 'gwe. 7 Amina, era Amina. 
EKITABO II. 
Wa 4 Ya mukulu wabaimbi : Masuktri ya NT ka 4 Kerumoni, ne ku ka- 
22 Byom. “hatabani ya Kola. g , 
8 33. P : ; 6 KAN 

1 NGemMPewobwewejawejaolwama zi, T " aE arefikula bwezarira; MIDA 

Bwetyo nememe yange bweweja- i Amayengogo gona namasingisirago 
weja kululwo, ai Katonda. k 

2 Ememe yange eramwa enjala ku.) py KA jasa anilasiringa eki 

lwa Katonda, kulwa Katonda kye ENANA agirang i 
REN mulan - k Nekiro olnimbalwe lunābērān 

> Zab.81.7. Nditika di bnendabika mu maso upapa i 62 
ga Katonda ? j : 

“Zahm.5. | 3 cAmazign gānge ye 'mere yange pn aaa adhe Katonda owobulamu 
emisana nekiro, 

4 Zab. 79. d Bwebang'amba obu'de okuziba nti | 9 Ndigamba Ban aka a āzi | wange 9 

10. Katondawo alirn'dawa ? M ki pe nn kik WA 

4 Bino mbi' jukira, nenfuka ememe aG WA in dak sak | agn n z 
yange munda yange, 

“Zab. 120- Bwenagenda nekibina, “ nembatwa. | 10 Bm A a Shang gange, a- 
Ebisoka. la mu nyumba ya Katonda, ; 
Ne'dobozi eryesanyu neryokutende. Nga bang'amba obntayosa nti Ka- 
a tondawo aliru'dawa ? 
reza, ekibina ekyegendereza olu- 11? Kiki ekikukutami'za. = 
naku. s x ikukntami'za, ememe ya- 
5 Kiki ekiknkntami' za, ememe yānge? | | aa? ae EN x 
Kikiekikweralikirizamundayange?| Kiki ckikweralikiriza mnnda ya. 
Subira eri Katonda: kubanga e'da Sabira eri Katonda: kubanga e'd 
ndimutendereza ni aa e paia SAR 
Olwobulamu obwamasoge. Bee balamu She mANG singe, era 
6 Ai Katonda wange, ememe yange Katonda wange. 
. ekutamye kaanan yange : 
/28am. 17. yenva nkujukirira /munsi ya a ONSALJRE omusango, ai Ka. 
Tae “Yoludani, 43 : 





Abo abasanyukira 'nze okulaba a- 
kabi. 
15 Balekebwe olwensonyi zabwe 
Abo abansoza. 
16 Bona AMA bakusanyukire 
bajag 


5 Abalabe bange banjogerako obabi 
nti 
Alifa di, erinyalye neribula ? 
6 Era nebwa'ja okundaba, ayogera 
ebitalimu ; 
Omutimagwe gwekung'anyiza obu- 


tonda, era ompolereze ensō- 
















b Zab. 449. 


“< Zab. t29. 








“Zab. 2.6. 
€ Zab.s4 L 










“Zah, 8 
Ebisoka. 


è Kov. 12 
28. 


“Yos. 3.10. 
d Kurv. 15. 
17. 


“ Yos. 4 
12. 


” Zab. 80. 
3, 10; 89. 
33-46. 








nga eri egwanga eritatya Ka- 
tonda : 
Ondokole eri omuntu owobulimba 
atali mutukirivu. 
2 Kubanga 'gwoli Katonda wa manyi 
Bango; kiki / ekikunsuzi'za ewa- 


c Lwaki 'nze okugenda nga nkaba 
olwokujoga kwomulabe ? 
3 Kale otume omusanagwo namazi- 
mago; ebyo bi'nung amye : 
Bindete ku 4 lusozirwo olutukuvu, 
Ne mu ¢ wemazo. 
4 Nendyoka ng'euda ku kyoto kya 
Katonda, 
Eri Katonda esanyu lyange erita- 


singika : 
Ne ku nanga ndikutendereza, ui 
Katonda, (atonda wange. 


5/Kiki ekikukutami'za, ememe yä- 
nge? 
Kiki Pekik weralikirizs munda yange? 
Subira eri Katonda: kubanga e'da 
ndimutendereza, 
Bwe bulamu obwamaso ginge, era 
Katonda wange. 


Ya mukulu wabaimbi ; (zabuli) .ya 
"batabani ba Kola. Masukiri 
1 TwAwULIRANGA namatu ga'fe, ai 
Katonda, 'bajaja ba'fe batubu- 
liranga 
Emirimu' gyewakolinga mu naku 
zabwe, mu naku eze'da. 
2 c Amawanga wagagobamu nomuko- 
nogwo, 4 nobasigamu bo; 
Wabonyabonya amawanga, noga- 
sasanyiza dala. 
3 Kubanga tebalya nsi e olwekitala 
kyābwe, 
Newakuba'de omukono gwābwe si 
gwe gwabālokola : 
Wabula omukonogwo ogwadyo ne- 
ngalozo, /nomusana ogwamaso- 


0, 
s Kaba balaba ekisa eri 'gwe. 
4 i'Gwoli kabaka wange, ai Katonda: 
ira obulokozi eri Yakobo. 
5 Ku upe SA ; tulisindika abalabe ba- 
'fe wan 
Hiyerinyal yo l tulirinyirira abo a- 
batugolokokerako 'fe. 
6 arana m siryesiga mutego gwa- 


5. PA kyange sikye kirindoko- 


7 A gwe watulokola eri abalabe 
e, 
Era wabaswaza abatukyawa. 
8 Mu Katonda mwetwenyumiririza 
obu'de okuziba, 
Era tunebazanga erinyalyo emire- 
mbe gyona. [Sern 


9 Naye kakano " otusu'de wala, otu- 
kwasi'za ensonyi ; 
'So totabala ne'gye lya'fe. 
10 Otu za nyuma eri abalabe : 


Nabo abatukyäwa benyagira. 
11 Watuwayo ngendiga okuba enya- 
ma ; 
o Watusasanya mu mawanga. 
12 > Abantubo obatūudira bwerere, 
'So nomuwendo gwabwe togwonge- 
ze'za (ku buga gabwo). 
13 Otufula ekivume eri abaliranwa 
ba fe, 
r Ekinyomebwa, ekisekererwa eri 
abo abatwetolo'de. 
14 Otufula 7 olugero mu mawanga, 
tOkunyenyezebwa kwomutwe mu 
bantu. 
16 Obu'de okuziba okunyomebwa kwa- 
nge kunjoleke'de, 
Peony ezamaso gange zinsani- 


16 Olwe' dibi lyoyo abogola, avama ; 
u la ag nulwoyo awalana e- 


'gw 
17 Ebyo broud bitutuseko; naye tetu- 
kwerabi'de, 
w'So tetukoze bya bulimba mu 
ndaganoyo. 
18 Omutima gwa'fe tegu'ze nyuma, 
'So ebigere bya fe Y tebikyamye ku- 
va mu 'kubolyo; 
19 Newewatumenyamenya enyo mu 
kifo z ekyebibe, 
Notusanikiza ?ekisikirize ekyokufa. 
20 Obanga twerabi'de erinya lya Ka- 
tonda wa'fe, 
Oba b tugolo'de emikono gya'fe eri 
c katonda omugya, 
21 Ekyo 4 Katonda talikikenenya ? 


abimanyi. 
22 Era “ tu'tibwa obu'de okuziba oku- 
langibwa 'gwe; 
Tuli ngendiga ezokusalibwa. 
23 nan ai ekikwebasa, ai Mu- 


ea ge A totusulanga wala emire- 
mbe gyona. 
24 Kiki ekikukwese'za amasogo, 
Nebibonobono bya'fe nokujögebwa 
nobyerabira ? 
25 Kubanga ememe yafe ekutamye 
mu nfüfu ; 
Olubuto lwa'fe Iwega'se ne'taka. 
26 Golokoka okutubera, 


AA Na AA WA AN AA AA a AA 


Ya mukulu wabaimbi; eyekisosa- 


Otununule olwekisakyo. 
nimu; (zabuli) ya batabani ba 
Kola. Masukiri. Oluimba olwu- 


4 
kwagala. 


1 Omutima gwange gu ju 'de musera 
ekigambo ekirungi 
Njogera ebigambo pasane bya 
kabaka : 
Olulimi lwange ye kalamu “eyo- 
muwandisi omwaAngu. 
2 'Gwosinga abana babantu obulūngi ; 
b kisa kifuki'dwa ku mimwagyo : 


Katonda kyeyava akuwa omukisa 


emirembe gyona. 





Kubauga ebyama ebyomumutima | 3 







r Zab.78.4. 





s Yer. 24.9. 


t 2 Basek. 
19. 21. 



















w Zab. 89. 
J. 






y dagis 23. 





18. 34. 13. 
a Yob. 3.5. 











> Yob. 11. 
13. 


€ Zab. 81.9. 
d Yob. 31. 


























Zab. 139.1. 
“ Bal. 8.36. 


a Ezer.7.6 


b Luk. 4. 
22. 


“ Zab.65.5. 
J Zab. 120. 
4. 


f Zab.93.2. 
Beb. 1. 8,9. 
i Zab.11.7. 
k Ia. 61. 1. 
l! Zab.21.6. 


m Yok. 19. 
Jy. 


ne 
Mat. 2.11. 


tlu. 1. 4. 
Kub. 19.7 
neb. 


“2 Ram. 
13. 18. 


“3 Pet.2.9, 
Kub. 1. 6. 


€ Zab. 48 
Ebisoka' 


ZABULI. 
3 e Wesibe ekitalakyo mu kiwatokyo, 


'gwe owamanyi. 
d (Kye) kitibwakyo nobukulubwo. 
4 Ne mu bukulubwo webagale owa- 
ngule, 
Olwamazima nobuwombefu nobu- 
tukirivu: 
Nomukonogwo ogwadyo gulikuigi- 
riza “ ebyentisa. 
57 Obusalebwo bwa bwagi; 
AA TOER gagwa wansi mu maso- 


(Bali) n mu mutima gwabalabe ba ka- 


6 9 Entebeyo, ai Katonda, ya luberera 
emirembe gyona: 
Omu' go ogwobutikirivu gwe mu- 
'go ogwobwakabakabwo. 
7 t Wayagala obutiikirivu, wakyawa 
obubi: 
k Katonda, Katondawo, kyavu'de a- 
kutekako 
Amafuta lagesanyu okusinga ba'no. 
8 Ebyambalobyo byona biwunya ka- 
lösa % moli ne akalosi ne kasiya ; 
Mu mayumba agamasanga enanga 
zikusanyusi'za. 
9 Mu bakyalabo mulimu abambeja : 
n Ku mukonogwo ogwadyo kadulu- 
bale aimirira ngayamba'de ° zabu 


ya Ofiri. 
10 Wulira, omuwala, olowoze, otege 0- 
kutukwo; 
Era ? werabire ekika kya'mwe, ne- 
nyumba ya kitawo; 
11 Bwatyo kabaka anayagalanga obu- 
langibwo : 
Kupa nza ye Mukamawo; era omu- 


12 Nomuwala wa Tulo (ali'ja) r neki- 
rabo; 
Era $nabaga'ga abomubantu bali- 
kwegairira ekisakyo. 
13 Omuwala wa kabaka munda (mu 
lubiri) wa kitibwa kyerere : 
Olugoyerwe lukole'dwamu ne zābu. 
14 tAnaletebwaeri kabaka u ngayamba- 
'de ebyamabala : 
Bawala ba'ne abamugoberera 
Banaletebwa gyoli. 
15 Banaletebwa nokusanyuka nokuja- 
guza: 
Banaingira mu nyumba ya kabaka. 
16 Awali bakitawo wanaberanga aba- 
nabo, 
w Bolifūla abalangira munsi zoną. 
17 Na'jukizanga erinyalyo emirembe 
gyona : 
Amawanga kyeganavanga gakwe- 
emirembe nemirembe. 
4. Ya mukulu wabaimbi ; (zabuli) “ ya 
batabani ba Kola; èeyekyalamosi. 
“Oluimba. 


1 KATonDA kye ki'dukiro namanyi 


ga'fe, 
Or aberi dala atabula mu kulaba 
enaku. 


2 Kyetunavanga tulema okutya, ensi 
newenekyukanga, 
Nensozi newezināsigukānga mu 
buziba obwenyanja ; 
8 Ama'zi gayo neweganairanga ne- 
weganekulumululanga, 
Nensozi newezinakankananga no- 
kwetabula kwayo. (Sera 


4 Waliwo domu'ga, emyala gyagwo 
gisanyusa “ekibuga kya Katonda, 
Ekifo ekitukuvu ekyewema zoyo 
ali wa'gulu enyo. 
5 Katonda J ali wakati wakyo; teki- 
sagasaganenga : 
Katonda anakiberanga, anakibera- 
nga enkya mu matulutulu. 
6 s Amawanga gayogana, obwakabaka 
nebwetabula.: 
Yaleta e 'dobozirye, ensi nesaniika. 
7 i Mukama we'gye ali wamu na'fe; 


46. 3—47. 8. 


4Zab.£59. 

Issa ! 
“Zab 4AI. 
le. Ww. 14. 


Ma 2314 
Is. 12. 6. 


S Zab. 21. 


i la 7.14; 


Katonda wa Yakobo kye ki'dukiro | è 410. 


kya'fe. [Sera 
8 Mu'je, mulabe ebikolwa bya Muka- 


ma, 
Okuzikiriza kweyaleta munsi. 
9 kA'gyawo entalo okutūsa ku nko- 
merero yensi; 
Amonya omutego, ne'fumu aliku- 


N amagili agokya omuliro. 
10 Musirike mumanye nga 'nze Kato- 


nda 
l Nazuhimizibwanga mu mawanga, 
nigulumizibwanga munsi. 
11 m Mukama we'gye ali wamu va'fe; 
Katonda wa Yakobo kye ki'dukiro 
kya'fe. [Sera 


47 Ya mukulu wabaimbi ; zabuli “ ya 
batabani ba Kola. 
1 MukaLe b mukube mu ngalo, 'mwe 
amawanga gona; 
Mwogerere wa'gulu eri Katonda 
ne'dobozi eryokuwangula. 


2 Kubanga Mukama ali wa'gulu enyo' 


cwa ntisa: 
Ye kabaka omukulu afuga ensi 
ZONA. 
3 #Alijemula abantu netubafuga, 
Namawanga (aliga'sa) wansi webi- 
gere bya'fe. 
4 Alitulondera “ obusika bwa'fe, 


JOkuwoma kwa Yakobo gweyaya- 
, gala. [Sera 
5 v Katonda alinye nokwogerera wa- 
u 
Mukama (alinye) ne'dobozi erya- 
kagom 


6 Muimbe okutendereza Katonda, 
muimbe okumutendereza : 
Muimbe okutendereza Kabaka wa- 
'fe, muimbe okumutendereza. 
7 Kubanga ' Katonda ye Kabaka we- 
nsi Zona : 
Muimbe okumutendereza namage- 


zi. 
8 Katonda kafuga amawanga: 


hit 


tis 231 
neb. 


= lu. 7. 


“4 Zah. 44. 
Ebisoka. 


52 Basek 
11. 12. 


“Ma 7.21 
d Zab. 18. 
di. 


“I Petil4 
Sie 60. 13. 


Aa ha 


i Zek. 149. 


4 Zab. 23 
A 





| 4'7. 9.—49. 19, 


Ebisoka. 


è Zab. 48.4. 
“ Zah. 2 6. 
EWA 

d Zab.50.2. 
“ Kung. 2. 
35. 


J Ta 14. 13. 
KA 


12 Basek. 
19. 35 neb. 


? Zab. 8. 


” Zab. 102 
18. 


16.21) 
neb. 


e Zah 46, 
Ebisoka, 
b Zab. 6. 
1. 


“Zab.629. 








Katonda atula ku ntebeye entuku- 


vu. 
9 AEA abamawanga bakung'a- 


(Okubera) abantu ba Katonda wa 
Ibulaunu: 

Babanga kengabo ezensi za Kato- 
nda; 

Agulumizibwa nyo. 


48 Oluimba ; zabuli “ya batabani ba 
Kola, 


1 Mukama mukulu, agwanira okute- 
nderezebwa enyo, 
Mu kibuga kya Katonda wa'fe, 
ku “ lusozirwe olutukuvu. 
2 Olusozi Sayuni dlulungi mu ku- 
gulumira kwalwo, 
Lye “sanyu eryensi yona, /ku njui 
ezobukika obwa kono, 
9 Ekibuga kya kabaka omukulu. 
8 Katonda yetegeze'za mu mayumba 
gakyo nga kye ki'dukiro. 
4 Kubanga, laba, #bakabaka bāku- 
ng'ana, 
Nebaitamu wamu. 
5 Nebakiraba, nebalyoka bewunya ; 
Nebatya, šnebānguwa okugenda. 
6 ! Ensisi nebakwatira omwo; 
Nokuliimwa, ngomukazi azala. 
7 Omuyaga oguva ebuvanjuba 
m Ogumenyesa amato Agetalusisi. 
8 Nga bwetwawuliranga, bwetwalaba 
wetutyo 
Mu nkibuga kya Mukama we'gye, 
mu kibuga kya Katonda wa fe: 
Katonda AE MAYA SANE emire- 
mbe gyon [Sera 
9 Twa' juria. ekisakyo, ai Katonda, 
Wakati mu yekaluyo. 
10 0 Ngerinyalyo bweriri, ai Katonda, 
Etendolyo bweriri bwerityo okutū- 
sa enkomerero yensi : 
yg meng ana we ogwadyo gu'ju'de o- 
butiikiri 
11 Olusozi Sayuni lusanyuke, 


A mkiwa an bajaguze, 

wemisa 

12 Matambule okwetolola Sayuni, mu- 
kibunye: 


Mubale ebigo byskyo l 
13 Mwekalirize enkomera zakyo, 


Mulowoze amayumba gakyo ; 
Mulyoke mubibülire ” emirembe e- 
gigenda oku'ja. 
14 Kubanga Katonda oyo ye Katonda 
wa'fe emirembe nemirembe: 
Yanaberanga omusale wa'fe #oku- 
tiisa ku kufa. 


Ya makali wabaimbi ; “ zabuli ya 
tabani ba Kola. 
1 Karo bmakiwaliro,” mwe amawinga 
Mtego. okatu, ’ mwe 'mwena abali 


2c e Abakopi era nabakulu, 
Abaga'ga nabavu awamu. 


ZABULI. 





8 Akamwa kange kanāyogera amage- 
zi; 
Nomutima gwange gunalowoza e- 
byokumanya. 
4 ka a kw ange nakutegera “ olu- 


Nabi" kula cekigambo kyange ekizi- 
bu nenanga. 
5 WA 'nze okutya mu naku eza- 
abi, 
Obutali butukirivu bwebunetolola 
ku bisinziro byange ? 
6 / Abesiga obuga ga bwabwe, 
NG enyumiriza olwebintu byabwe 
ebingi ; 
7 Mwabo siwali Yainza okununula 
mugandawe na katono, 
Newakuba'de #okuwa Katonda o- 
muwendogwe: 
8 [Kubanga ekinunulo ekyememe ya- 
bwe kizibu, 
Era ekigwanira okulekebwanga e- 
mirembe gyona :) 
9 Alyoke awangalenga enaku zona, 
k Alemenga okulaba okuvunda, 
10 Kubanga alaba Ingabamagezi bafa, | $ 
Atamanyi m nomusirusiru bazikiri- 
ra wamu, 
n Nobuga'ga bwābwe nebabulekera 
abalala. 


11 Balowoza munda ngenyumba za- 
bwe za naku zona, 

Ebifo byabwe bya mirembe gyona; 

o Batiima ensi zabwe amanya gā- 


bwe bo. 
12 Naye omuntu taberera mu kitibwa: 
Ali ngensolo ezizikirira. 


13 E'kubo lyabwe eryo bwe busirusiru 


bwabwe; 
Naye abantu ababa'dirira basima 
ebigambo byabwe; [Sera 


14 Batekerwawo magombe ngekisibo ; 

Okufa kunaberanga omusumba wa- 
bwe 

Abamazima P banabafuganga obu- 
'de bwebulikya ; 

Nobulūngi bwābwe buliba obwema- 
gombe, okubulya, buleme okube- 
ra nekifo ekyokutūlamu. 


15 Naye Katonda ”alinunula ememe 
yānge mu mānyi agemagoube : 
Kubanga $ yaliuzi' kiriza. [Sera 
16 Totyānga 'gwe omuntu bwaga'ga- 
wala, 
Ekitibwa ekyenyumbaye bwekye- 
yongera: 
17 Kibanga bwalifa talitwala kintu 
naye: 


Ekitibwakyo tekiri'ka kumugobere- 


18 Newakuba'de tng 


ita ememeye 
eyomukisa prera di 


ngakyali mu- 


amu, 
Era abantu bakutendereza bwewe- 
kolera we'ka obulūngi, 
19 Ali'ka mu mirembe gya bajajabe ; 
Tebaliraba # musana nate. 


471 


4 Zab.78.2. 


e Kubal. 
12. 8. 


J Ma'k. 10. 
H. 


k Zab. 80. 

Mub. 2 

16. 

i Zab. 92. 
n Zab, 39.6. 


?Lub, 417. 


A Mala. 4. 
Kub. 2 28. 


? Kos. 13. 
14. 


! Zab. 'i8, 
24. 


#Ma.2.19. 
Luk.12.19. 


“ Zab. 56. 
13. 

2 Byom. 
29. 30. 





472 


w Yob. 19, 
18. 


ZABULI. 


20 Omuntu alina ekitibwa natategera, 
Ali ngeusolo ezizikirira. 


5 O Zubuli “ya Asafu. 
1 Katonda, Katonda, Mukama, ayo- 


e'de, 

Naita ensi bokuva mu buvanjuba 

okutūka mu bugwanjuba. 

2 Okuva mu Sayuni, ¢obulūngi obu- 

tukiri'de, 
d Katonda amasamasi'za. 

3 Katonda wa fe ali'ja, 'so talisirika : 
e Omuliro gulirya mu masoge, 
Omuyaga omungi galimwetolola. 

4 J Alikowola e'gulu wa'gulu, 

Nensi, alyoke asalire abantube o- 
musango : 

5 v Mukung'anye abatukuvu bange a- 

wamu wendi; 
i Abalagana nange endagino nesa- 
ka 


daka. 
6 k Ne'gulu liribūlira obutūkirivubwe; 
l Kubanga Katonda ye mulamuzi 


e nyini. [Sera 
7 m Muwulire, abantu bange, nange 
nayogera ; 


'Gwe Isiraeri, nange nakutegêza ; 
n'Nze Katonda, Katondawo. 
80 Sikunenye lwa sadakazo ; 
Nebyokebwabyo biri mu maso 
gange bulijo. 
9 P Siri'gya sedume mu nyumbayo. 
Newakuba'de embuzi enume mu bi- 


sibobyo. 
10 Kubanga buli nsolo eyomukibira 
yange, 
Nente ezokunsozi lukumi. 
11 Enyonyi zona ezokunsozi nzima- 
wi: 


r Nensolo ezomunsiko zānge. 
12 ija a 'niimwa enjala, sandikubiili- 
"de: 


s Kubanga ensi yange, noku'jula 
l kwayo. 
13 'Nze nalyanga enyama eya sedume, 
Oba nanywanga omusai gwembuzi ? 
14 Onga Katonda sadaka eyokwe- 
aza; 
u Osasulenga obweyamobwo ali wa- 
'gulu enyo : 
15 Era vonkowolênga ku lunaku olwo- 
kulaba enaku; 
Ndikuwonya, nawe olingulumiza 
'nze, 


16 Naye omubi Katouda amugamba 


nti 
Ofayo ki okubiilira amateka gange, 
Noingiza endagano yange mu ka- 
mwako? 
17 Kubanga okyawa okuigirizibwa, 
Nebigambo byange obisula enyu- 
mawo. 
18 Bwewalaba omu'bi walagana naye, 
Era wa'sêkimu nabenzi. 
19 Owayo akamwiko eri obubi, 
Nolulimirwo lukola ebyobulimba. 
20 v Otūla ngovuma mugandawo ; 


Era owairiza omwina wa nyoko. 
21 Ebyo wabikola, yange nensirika ; 
Nolowoza nga nenkanankanira dala 
nawe : 
(Naye) ndikunenya, nembiteka mu 
masogo. 


22 Kale mulowoze kino, 'mwe #abe- 
rabira Katonda, 
'Neme okubatagulatagula, okubula- 
wo alibawonya: 
23 Buli ampa sadaka eyokwebaza a- 
ngulumiza ; 
Naye alongosa (obuliingi) e'kubolye 
Ndimulaga obulokozi bwa Kato. 


Ya mukulu wabaimbl Zabuli ya 
Daudi: “ Nasani na'bi kN deh sa gya- 
li, bweyali ngamaze okulngira eri 


1 PO NG Ama, ai Katonda, mu kisa- 
yo; 
Mu bungi obwokusasirakwo csi- 
ngula ebyonono byäuge byona. 
2 d O'nälize dala mu bubi bwange, 
O'nongose mu kwonona kwange. 
3 Kubanga “njatula ebyonduo bya- 


nge; 
Nekibi kyange kiri mu maso gange 
bulijo. 

4/'Gwe, 'gwe we'ka, 'gwenayonona, 
Nenkola ekibi mu masogo : l 
v Obere omutūkirivu bwoyogera, 
Osinge omusango bwosala. 

5 Laba, f 'nze natondebwa mu bubi ; 
a mu kwênona mange mweyanzi- 

ira. 

6 Laba, gwoyagala ebyomunda bya 

mazima; 
Era mu mwoyo ogutalabika ono- 
'manyisa amagezi. 
7 kOntukuze nezobu, nange naba 
mulungi : 
O'naze nange naba mutukuvu o- 
kusinga omuzira. 

8 Ompulize esanyu nokwesima ; 
Amagumba gewamenya gasanyake. 
Okise amasogo mu bibi byange, 
Osangule ebyonono byange byona. 

10 Ontondemu omutima omulongofu, 
ai Katouda ; 

m Onzi'zemu omwoyo omulūngi 
munda yange. 

11 Tongoba woli; 

'So tonziyako omwoyogwo omutu- 
kuvu. 

12 gmt esanyu eryobulokozi- 
bwo: 

O'nyweze nomwoyo ogwe'dembe. 

13 Nendyoka njigiriza amakubogo a- 
bononyi; 

Nabalina ebibi balikyūka gyoli. 

14 Omponye mu musango gwomusai, 
ai Katonda, gwe Katonda owo- 
bulokozi bwānge ; 

Olulimi Iwange luliimba nyo obu- 
tukirivubwo. 

15 Ai Mukama, yasamya emimwa gyi- 
nge; 


49. 20—51. 15. 


> Zab. 9.17. 


€29am.li. 
314; B. 1. 


ò Zab. 25.7. 
“la 83 385. 
Bik. 3. 19. 
4Kub. 1.5 


Zab 223. 
128am. 12 
13. 


# BaL 34 


‘Yob 144 


è Kuv. 12. 
22. 


iis 1. 18. 


= Kung.3. 
2. 


Wa Aa AA 


—_— E AAA AA AA AAA AAA 






° Zab. 147. 
2 


a Zab. 32 
Ebisoka. 
b1 Sam 
22 9 


a mabibi 
» Zab.50.5. 


a Zab. 88. 
Ehisoka, 
b Zab. 32 
Ehisoka. 


c Zah 14. 
1-7. 


d Bal 3. 
10-12, 


61. 16—55. 3. 


59 Ya 






Nakamwa kange kalyolesa etendo- 


Iyo. 
m Sam.15. | 16 Kabang ntosanyukira sadaka; na- 


kukuwa'de: 
Ebiwebwayo ebyokebwa tebikuwo- 


mera. 
17 Sadaka za Katonda ye meme eme- 
nyese: 
Omutima ogumenyese era ogubone- 
re'de, ai Katonda, togugayenga. 


18 Okole buliingi Sayuni, nga bwo- 


orema 

o Okolere Yerusalemi bugwe. 

19 Nolyoka osanyukira > sadaka ezo- 
butiikirivu, ebyokwokya ” nebyo- 
kwokya ebiramba: 

Nebalyoka bawayo ente ku kyoto- 
yo. 


mukulu wabaimbi. “ Masukiri 

Daudi: è Doegi Omwedomu 

weya’ja nabulira Saulo: namuga- 

mba nti Daudi a'ze mu nyumba ya 
Akimereki. ; 

1 LwaKki okwenyumiriza mu 'tima, 

'gwe omuzira? 
Okusasira kwa Katonda kwa lube- 


rera. 
2 Olnlimirwo lutesa ebyobubi obwe- 
rëre; 
d Ngakamwāno akobwogi, lukola 
nobulimba. 
3 Oyagala ebibi okusinga ebirūngi, 
Nokulimba okusinga okwatula ama- 


zima. [Sera 
4 Oyagala ebigambo byona ebiriima, 
'Gwe olulimi olwobulimba. 
5 Era ne Katonda bwatyo anakuzi- 
kirizanga emirembe gyona, 
Alikusitula, alikukwakula, “aliku- 
'gya mu wemayo, 
Alikusigula okuva / munsi eyabala- 


mu. (Sera 
6 Era nabatūkirivu 9 baliraba, balitya, 
i Balimusekerera, nga bogera nti 

7 Laba, ye wuyo atafula Katonda 
amanyige; 

Naye t neyesiga obuga'gabwe obu- 
ngi, 

Neyenyweza mu bubibwe. 

8 Naye 'nze nfanana ! ngomuzeituni 
oguloka enyo mu nyumba ya Ka- 
tonda: 

Nesiga okusasira kwa Katonda e- 
mirembe nemirembe. 

9 Nakwebazanga enaku zona, kuba- 
nga 'gwe wakola bwotyo : 

Era nilindiriranga erinyalyo "ku- 
banga 'dungi, mu maso ” gaba- 
tukuvubo. 


5 3 Ya mukulu wabaimbi ; “cyekima- 
kalasi. #Masukiri ya Daudi. 


1 cOmMusirRUSIRU ayoge'de mu muti- 
magwe nti Tewali Katonda. 
Bavinze, bakoze obubi obwomu- 


zizo; 
d Tewali akola buliingi. 


ZABULI, 





2 Katonda yatunula ku bana babantu 
ngaima mu 'gulu, 
Alabe nga waliwo abategera, 
Abanonya Katonda. 
3 Buli muntu mwabo < a'ze enyuma; 
bona bagwagwawa'de wamu; 
Tewali akola buliingi, tewaji nomu. 
4 Abakola obubi tebalina magezi ? 
Abalya abantu bange, nga bweba- 
lya e'mere, 
Nebatakabira Katonda. | 
5 JA watali kya kutya webatira enyo : 
Kubanga Katonda asasanyi za 9 a- 
magumba goyo akukolako olusi- 
sira; 
Obakwasi'za ensonyi, kubanga Ka- 
tonda yabagoba. 
6 Singa obulokovu bwa Isiraeri (bu- 
labise) nga buvu'de mu Sayuni! 
Katonda bwalikomyawo abantube 
abanyagibwa, 
Yakobo nalyoka asanyuka, Isiraeri 
alijaguza. 


5 Ya mukulu wabaimbi; eyebintu 
ebyengoye, “Masukiri ya udi: 
bAbazifu bweba'ja ncbazamba Saulo 

nti Daudi teyekweke’de cwa fe? 

1 NDoKOLA, ai Katonda, nerinyalyo, 

Onsalire omusingo mu mānyigo. 

2 Wulira okusaba kwange, ai Ka- 
tonda; 

Otege okutu eri ebigambo ebyaka- 
mwa kange. 

3 Kubanga “ba'na'gwanga bangolo- 
koke'deko, 

Nabekye'jo banonye'za ememe ya- 
nge: (Scra 
Tebatese Katonda mu maso gabwe. 
4 Laba, 4 Katonda ye mubezi wange: 
Mukama ali wamu nabo abanyweza 
ememe yange. 

5 Aliwalana obubi obwo ku balabe 

bange: f 
Obazikirize mu mazimago. 

6 Sadaka eyomwoyo ogwe'dembe 

gyendikuwa 'gwe: 
Nebazanga erinyalyo, ai Mukama, 
Jkubanga 'dungi. a. 

7 Kubanga anziye mu kweralikirira 
kwona; 

Neriso lyānge 9lirabye (ebyenja- 
gala nga bitūse) ku balabe bange. 


Ya mukulu wabaimbi ; eyebintu e- 
byengoye. “Masukiri ya Daudi, 


5 


1 Terca okutu eri okusaba kwange, 
ai Katonda; ji 
So tewekweka (obutawulira) kwe- 
gairira kwange. 
2 Mpulira, onziremu : 
Okwemulugunya kwange kuntega- 
nya, nensinda; 
3 Olwe'dobozi Iyomulabe, 
Olwokujoga kwababi ; 
c Kubanga bansūlako ebikolwa e- 
bibi, 


473 





e Zab. 35.4 


J Lev. 26. 
17 
7 Zah, 341. 


a Zab. 32, 
Ebisoka. 
t1 8am. 23. 
19; 26. 1. 


€ Zah. 86. 
14. 


> Zab. 118, 


e Kubal. 


15. 3. 
Zab. 51.12. 
Kos. 14. 4 


J Zab. 52.9. 


“2 Bam. 16. 
7, 6. 





174 ZABULI. 65. 4—66. 13. | 


Era banji'ganya mu busūngu. | o Naye byali bitala ebisowo' dwamu. °Nge 57.4 
4 A gu'nūma nyo munda ya- | 22 vGu'stnga oinugugugwo ku Muka- | ?Zab 773, 
| ma, naye anikuwaniriranga: | 

| 





mbe mu lutalo olwali lugenda ' 10 Mu Katonda nditendereza ekiga- 


d Zab. 116. d Nontisa eyokufa engu deko. Taganyenga abatukirivu oku'julu- 
ZA an, | 9“ Okutya nokukankana kuntūseko, kuka enaku zona. 
f Ea. 7. 18. /Nokwekanga ku'nūmbye. 23 Naye 'gwe, ai Katonda, oliba'sa mu | 
6 Nenjogera nti Singa mba'de uebi- bunya obwokuzikirira : 
wawātiro nge 'jiba! Abantu abagala omusai nabobuli- ; 
Nandibu'se, neng'enda, nempu'mu- mba tebalimala kitundu kya na- 
a. ku zabwe; | 
7 Laba, nandikyami'de wala, Naye 'nze nesiganga 'gwe. 
Nandisuze mu 'diingu. Sera 
8 Nandyanguye oku'duka mu ki du- 
kiro 5 Ya mukulu Wambi” eyekiyona- 
seremu - lekokimu. 
a mu muyaga nempewo enyi- Daudi: “ Mikutamu : + Abafirisuti e Zab. 16. 
bwebamukwatira mu Gasi. Ebisoka. 
9 Bazikirize, ai Mukama, oyawule e- ; Vi Bam. 
nimi zabwe: 1 Onsasirz, ai Katonda; kubanga a- , 10. 
Kubanga ndabye e'tima nokuyo- bantu bagala okumira 'nze: 
mba mu kibuga. Bazibya obu'de nga balwana nga 
10 Emisana nekiro batambulatambula banjoga. 
ku bugwe wakyo: 2 Abalabe bange bagala oku'mira o. 
Era obubi ne'tima biri wakati mu- bu'de okuziba: 
yo. Kubanga abalwana nange namalala 
11 Okwonodna kuli wakati mukyo: bangi. 
Okujoga nobukisa tebiva mu ngū-| 3 Buli ik enatyanga, 
do zakyo. Nesiganga 'gwe. 
12 Kubanga omulabe siye yanvuma; | 4 Mu Katonda -ndyebaza ekigambo- 
Nandiinzi za okugumikiriza : ai z kye: i 
'BSo si oyo eyankyawa cya'n u- atouda gwenesize, “ sirit 
mirizako ; Abomubiri bainza kuukola ki ? 
Nandyekwese mu masoge: 5 Bakyusa ebigambo byange okuzi- 
'| 13 Wabula 'gwe, muntu mu'nange, bya obu'de: 
I DL. 5. vEyatambula mange, mukwāno Ebirowozo byabwe byona bimbako 
gwange gwenamanyira enyo, olwobubi. 
14 Twatesanga ebigambo nesauyu | 6 Bekung'anya, 4 bekweka, <Zab.10.8. 
'fembi, - Bakebera ebisinde bya ange, 
Twatambulanga mu nyumba ya Nga t bwebatega ememe yange. e Zab. TL. 
Katonda nekibina. 7 Baliwona olwobutali butūkirivu? | 10. 
15 Okufa kubatūkeko nga tebalowoza, Mu busiingu sila amawauga, ai 
i Kubal. ` aaa mu bunya nga bakyali ba- Katonda. 
16. 30, 33. lam 8 Gwobala okutambulatambula kwa- 
Kubanga obubi buli mu nyumba nge: 
yabwe, mubo wakati. JOteke amaziga gange mu kasii- |/2 Basek. 
16 'Nze nakabiriranga Katonda ; mbiko; Jak m | 
j Era Mukama anāndokolānga. “Tegawandikibwa mu “kitahokyo? |» Mala 3 
pee- 6. |17} Akawungezi nenkya ne tmu tuntu | 9 Abalabe bange nebalyoka ba'da e- |14 
AG 10.9. nemulugunyanga nensindanga: nyuma ku lunaku lwendikābiri- 
Naye anawuliranga e'dobozi lya- ramu : 
nge. Kino kye'manyi, nga Katonda ali 
18 Yanunula ememe yānge mu mire- kulwange. 
okunginga : mbokye | 
“2 Basek. Kubanga abali balwana nange mba. Mu Makama nditendereza ekiga- | 
6. 16. ngi. mbokye. 
19 Katonda yaliwulira, aliba damu, 11 Katonda gwenesize, f siritya ; [ea 
Yoyo abërera e'da ne'da lyona, Abantu bainza okunkola ki? 
Sera | 12 Ebirairobyo biri ku'nze, ai Kato | 


(Aliba'damu) abo abatalaba bigya, nda: 
Abatatya Katonda. Ara sadaka ezokwebaza eri 
20 Yagolola emikonogye kwabo abah |. 
batabaganye naye: 13 Kubangă k wawonya ememe yange tab: 16. 
Yanyoma endaganoye. okufa: 
21 Akamwake kali kagonvu ngomu- Tewawonya bigere byange okwesi- 
zigo, | tala ? | 
Naye omutimagwe kulwana: Ndyoke utambule mu maso ga Ka- 
"NBe.5.3, n Ebigambobye byagonda okusinga tonda ! Yob. 33. 





amafuta, Mu ! musana ogwabantu sabalamu, | Zan 46.19, 


57. 1—60. 8. 


"Zab. b 57 
b. 


41 Sam. 
221 





Ya mukulu wabaimbi ; “eyekyaluta- 
sukesi. (Zabuli) ya Daudi: Miku- 
tamu: #bweya'duka Saulo, mu 
mpuku. 

1 Onsasire, ai Katonda, ongasire; 

Kubanga ememe yange yeyuna 
Wewawo, mu c kisikirize ckyebiwa- 
watirobyo mweneyunanga, 
Okutiisa ebibonobono ebyo lwebiri- 
"gwawo. 
2 Ndikowola Katonda ali wa'gulu 
enyo; 
Katonda ankolera (byona). 
3 Alituma vgaima mu 'gulu, niudo- 
kola, 
Oyo ayagala okumira 'nze bwavu- 
ma; [Sera 
Katonda alituma okusasirakwe na- 
mazimage. 

4 Ememe yange eri mu mpologoma ; 
Ngalami'de mwabo abaka nomuliro, 
Be bana babantu, amanyo gabwe 

e mafumu uobusile, 
d Nolulimi lwābwe kye kitala ekyo- 
bwogi. 

5 Bakugulumize, ai Katonda, okusi- 

nga e'gulu; 
Ekitibwakyo kibere kunsi zona. 


6 Bateke'deteke'de ° akatimba ebige- 
re byange; 
Ememe yange ekutamye: 
J Bansimi'de obunya mu 'kubo lyā- 
nge; 
Babugu'demu wakati bo be pjani, 
Sera 
79 Omutima gwānge gunywe'de, ai 
Katonda, omutima gwānge gu- 
nywe'de : 
Ndimba, wewawo, ndiimba ebyo- 
kutendereza. 
8 Zukuka, 'gwe tekitibwa kyange; 
zukuka, entongoli nenanga: 
Nze 'nze'ka nazukuka enkya mu 
matulutnlu. 
9 Ndikwebaliza 'gwe, ai Mukama, mu 


d Zab.322. 


"Zab. 9.15. 


"Zab. 119. 
55. 


7 Zab. 108. 
1 neb. 


i Zab. 30. 
2 


bantu: 
Ndiimba ebyokukutendereza 'gwe 
mu mawanga. 
10 KUTA ekisakyo kingi, kitiika mu 
gulu, 
Namazimago gatūka mu 'banga. 
11 Bakugulumize, ai Katouda, okusi- 


nga e'gulu; 
Ekitibwakyo kibčre kunsi zona. 


58 Ya mukulu wabaimbi; “cyekyaluta- 
sukesi. (Zabuli) ya Daudi: Miku- 
tamu. 


pa e a a a anang anaa aaa ngga agan aana aana 


° Zab. 16 
45. 
Ebisoka. 
1 Ok wogera mwogera ebyobutūkiri- 
vu nga musirika ? 
Musala omusingo ogwamazima, 
'mwe abana ba bantu? 
2 Naye mu mitima'gya'mwe) mukola 
ebyobubi ; 
E'tima eryemikono gya'mwe gwe 
musingo gwemusala munsi. 
3 Ababi bakyama okuva mu lubuto: 





5 


ZABULI. 





Bwebazalibwa, amangwago nebe- 
kolobya, nga bogera ebyobulimba. 
4 Obusa'gwa bwabwe buli ngobusa- 
'gwa obwomusota : 
Bali nga salimbwa eritawulira eri- 
zibikira amatu galyo; 
5 Eritawulira 'dobozi lya ? balozi, 
Newakuba'de nga baloga namagezi 
mangi gatya. 
6 Ai Katonda, “omenye amanyo gā- 
bwe mu bumwa bwābwe: 
Omenyere dala amasongezo gempo- 
logoma ento, ai Mukama. 
7 Basaniike ngamazi agakulukuta 
amangu: 
Bwateba nobusalebwe, babe nga- 
bazikirizibwa. 
8 (Babe) ngekovu erisānūka eri'gwa- 
wo: 
(Era) 4 ngomwana omukazi gwata- 
sa, atalabanga ku musana. 
9 “Entamu za'mwe.nga teziuabuguma 
nama'gwa, 
J Aliga'gyirawo dala nembuyaga, 
amabisi nago agaka gona. 


10 9 Omutūkirivu alisanyuka, bwalira- 


ba okuwalana okwo: 
AA ebigerebye mu musai gwa- 
i 


11 Abantu nebalyoka bogera nti Mazi- 


ma waliwo empera omutūkirivu 
gyaliwebwa: 

Mazima waliwo Katonda asala omu- 
sango munsi. 


Ya mukulu wabaimbi; “eyekynhuta- 
sukesi. (Zabuli) ya Daudi: Miku- 
tamu. Saulo bweyatuma, nebala- 
birira enyumba okumu ta. 

1 OndokoLe mu balabe bange, ai 

Katonda wange; 
Ongulumize eri abo abangolokoke- 
rako. 

2 Oudokole eri abo abakola obutali 

butukirivu, 
Omponye eri abo abagala omusai. 

3 Kubanga, laba, batega ememe ya- 

nge; 
Abamänyi bakung'ana oku'nūmba : 
Si lwa kyonono kyange, 'so si lwa 
kibi kyange, ai Mukama. 

4 Ba'dukana, betekateka nga sikoze 

bubi : ; 

c Ozukuke ombere, olabe. 

5 dGwe, ai Mukama Katonda owe'gye, 

Katonda wa Isiraeri, 

Ogolokoke obūlirire amawanga go- 
na: < 

Tosasiranga muntu yena omwono- 
nyi omubi. (Sera 

6 Bakomawo akawungezi, “bakaba 

ngembwa, 
Betolola ekibuga. 
7 Laba, beba jagala nakamwa kibwe; 
JEbitala biri mu mimwa gyabwe : 
Kubanga (bogera nti) Ani awulira ? 

8 Nave 'gwe, Mukama, Y olibasekere- 

ra; = >ù 


475 


è Mub. 10. 
n. 


€ Yob. 4. 
16. 


d Yob. 3. 


16. 
Muh. 6. 3. 
“Mub. 7.6. 


1 Yob. 7. 
21. 
y Zab. 32 
11. 


i Zab. 68. 
Zz. 


4 Zab. 16 
& 7 


c Lab. 35. 
23. 
d Zab.80.4. 


e Zab. 22. 
l6- 


J Zab. 57.4. 


7 Zab. 2 4. 


416 


ZABULI. 


69. 9—62. 2. 





i Zab. 83. 
18. 


a Zab. 45 & 
80. 
Eblsoka. 
b Zab. 16. 
Ebiroka, 
€ 2 Sam. 1. 


18. 
42 Bam. 8. 
3. 


e Is. 51. 17. 
J Is 6. 28. 


9 Ma. 33. 
12. 

Zab. 108.6. 
i Zab. 89. 
35. 


k Yon. 17.7. 
í Tub, 33. 


Olidulira amawänga gona. 
9 Ai i gange, nakulindiriranga 


Wil angi Katonda kye kigo kyange 
ekiwanvu. 
10 Katonda owoknsasirwa kwange a- 
nankulemberanga : 
Katonda anandabyanga ebyonjega- 
la (nga bituse) ku balabe bange. 
11 Toba'ta, abantu bange baleme o- 
kwerabira : 
Obasasanye namanyigo, obatowaze, 
Ai Mukama engabo ya'fe. 
12 Olwokwonona kwakamwa kabwe, 
olwebigambo byemimwa gyabwe, 
Bakwatibwe nga benyumiriza, 
Era nolwokukolima nobulimba bye- 
gera. 
13 Obazikirize mu busingu, obaziki- 
rize, balemenga okubawo nate: 
Era i bategerenga nga Katonda afu- 
gira mu Yakobo, 
Okutūka ku nkomerero zensi. [Sera 
14 Era akawungezi bakomewo, bakabe 
ngembwa, 
Betolole ekibuga. 
15 e WA nga banonya 


Balikesa 'obu'de bwebatali'kuta. 
16 Naye 'nze naimbanga ku mānyigo ; 
Wewawo, naimbiranga dala ku ku- 
sasirakwo enkya: 
Kubanga wali kigo kyange ekiwa- 


nvu, 

Neki'dukiro ku lunaku olwokute- 
gana kwange. 

17 'Gwe, ai amanyi gange, gwenaimbi- 

ranga okukutendereza : 

Kubanga Katonda kye kigo kyange 
ekiwanvu, Katonda wa kusasirwa 
kwange. 


60 


Ya mukulu wabaimbi; ° cyekisusa- 
ni-edusi: $Mikutamu ya Daudi, 
“eyokuigiriza: 4bweyawakana ne 
Alamu-nakalaimu ne Alamu-zoba, 
Yoabu nakomawo, na'ta ku Edomu 
kakumi mwenkumi biri mu Kiwo- 
nyu Ekyomunyo. 


1Ar Katonda, otusu'de, otumenye- 
menye ; 
Wasunguwala; otukomyewo, tu- 
kwegairi'de. 
Wakankanya ensi; wagyasa: 
A enjatika zayo; kubanga eyii- 


8 Abantabo obalaze ebigambo ebi- 
zibu: 
Otunywese'za tomwenge ogwoku- 


gata. 
4 Owa'de /ebendera abo abakutya, 
5 PO Sêbwe olwamazima, Sera 
59 D sanziwo alyoke awonyezebwe, 
ola nomukonogwo ogwadyo, o- 
Ee 'demu. 
6 Katonda yayogera ?mu butukuvu- 
bwe; nti Ndijaguza: 
k Ndisala mu Sekemu, era ndigaba- 
gaba !ekiwonvu ekya Su'kosi. 


7 m Gireadi wange, era Manase wā- |” zye 13. 
nge; 
Efulaimu naye yakima omutwe 
gwange; 


n Yuda gwe mu'go gwange ogwo- 
bwakabaka. 
8 o Moabu kye kinabirwamu kyange; 
P Edomu ndimukasukira engato ya- 
nge: 
Gwe Firisutiya, yogerera wa'gulu 
kulwange. 
9 Ani AlDyangiza mu kibuga ekyama- 


nyi? 
Ani eyandeta mu Edomu? 
10 Totusu'de, ai Katonda? 
'So totabala, ai Katonda, ne'gye 
Iya'fe. 
11 Otubere eri omulabe : 
Kubanga okubêra kwabantu teku- 


imu. 
12 Katonda yanātukozānga ebyobu- 


Zira : 
Kubanga oyo yanālinyirirānga ku 
balabe ba'fe. 


Ya mukulu wabaimbi; eyekintu e- 
6 “kyengoye, (Zabuli) ya Daudi. 
1 OwuLire okukaba kwange, ai Ka- 
tonda; 
Olowoze okusaba kwange. 
2 Nga nyima ku nkomerero zensi na- 
ukowolanga, Omutima gwange 
bwegunazirikanga: 
O'nung'amye eri e'jinja erinsinga 
obugulumivu. 
3 Kubanga wali ki'dukiro gyendi, 
a Ekigo ekyamanyi eri omulabe. 
4 Natulanga mu wemayo emirembe 
gyona: 
Neyunanga ekisikirize ekyebiwa- 
watirobyo. [Scra 
5 Kubanga 'gwe, ai Katonda, owuli'de 
obweyamo bwange : 
Ompa'de obusika bwabo abagala 
erinyalyo. 
6 Olyongera ku naku > ezobulamu 
wa kabaka: 
Pny akagyo giriba ngemirembe e- 


ingi. 
7 Aliberora mu maso ga Katonda 
enaku zona: 
Kale tekateka cekisa namazima, 
biryoke bimuwonye. 
8 Nendyoka nyimba okutendereza e- 
rinyalyo enaku zona; 
d Ntūkirize buli lunaku obweyamo 
bwange. 


Ya mukulu wabaimbi; ngengeri 
bweri cya “Yedusuni. Zabuli ya 


6 Daudi. 
1 gala isi. yange erindiririra Katonda 


Oyo obulokozi "bwange mwebuva. 
2 Ye ye'ka lye 'jinja lyange era bwe 
bulokozi bwange: 
Kye kigo kyange ekiwanvu ; > siri- 
sagasagana nyo. 


" Lab. 89. 
30. 


2Rem. & 
2. 


P 32 Sam. b. 
l4 


e Nge. 14. 
10. 


aae 63. 


“Zab. 48. 
11. 


d Zab. 50. 
u 


s Zab. 39 
Ebisoka. 


b Zab.10.6 


“ Ia. 30. 13. 


4Zab. 10.6. 


Zab. 84. 


J Zab. 390.5. 


# Bal 324 


wa 


À; Job. sa | 11 k Katondayayogera omulūndi 


1 Zab. 86 
15 

m Mat. 16. 
Zi. 

a 1 Sam. 


226 


è Is. 8.9. 
“Zab 22. 


4 Zab. 119. 
48. 





8 Mulitūsa wa okulūmba omuntu, 
Okumu'ta, 'mwe 'mwena, 
c Ngekisenge ekyewunzise, ngolu- 
komera oluyuguma? 

4 Kino kyo'ka kyebatesa okumujeza 

mu bukulubwe; 
Basanyukira ebyobulimba : 
Bogera ebyomukisa nakamwa ka- 
bwe, naye bakolima munda. (Sera 

3 Ememe yange, lindirjrānga Ka. 
tonda ye'ka; 

l BAA oyo okusibira kwange 
mwekuva. 

6 Ye ye'ka lye 'jinja lyange era bwe 
ulokozi bwange: 

Oyo kye kigo kyange ekiwanvu: 
d sirisagasagana. 

7 Awali Katonda we wali obulokozi 
MUA nekitibwa kyange: 
E'jinja eryamanyi gange neki'du. 
iro kyange biri mu Katonda. 

8 Mumwesige ye mu biro byona, 'mwe 
abantu; 

e Mufuke omutima gwa'mwe mu 


masoge : 
Katonda kye ki'dukiro gyetuli. [Sera 
9 /Mazima abantu abatali ba kitibwa 


gwe mu'ka, nabo abekitibwa eki- 
ngi bwe 9 bulimba : 

(Bwebalitekebwa) mu kigera, ba- 
liimuka ; 


Bõmbiriri omu'ka gubasinga okuzi- 
towa. 
10 Temwesiganga kujoga, 
Temugobereranga ebitalimu mu 


unyaga : 

#Obuga'ga bwebuneyongeranga, te- 
mubu 'sangako mwoyo. 

mu, 
Mpuli de bwentyo emiriindi ebiri ; 
Nga Katonda ye nanyini buinza : 

19 Era gwe, ai Mukama, olina ! oku- 

sasira; 


Kubanga ™osasula buli muntu ngo- 


mulimugwe (bweguli). 
63 Zabuli Ja an nS sawa mu 
ungu lya 


1 Ar Katonda, gwoli kian wange ; 
ò nakêranga okukunonya : 
cEmeme yange erimwa enyênta 
eri 'gwe, omubiri gwange gwe- 
gomba 'gwe, 
Munsi enkalu ekoyesa, omntali ma- 
'zi. 
2 Bwentyo bwenakutunuliranga mu 
watukuvu, 
Okulaba obuinzabwo nekitibwakyo. 
8 Kubanga ekisakyo kiwoma okusi- 
nga obulamu; 
Emimwa gyange ginikutendereza- 


nga. 
4 Bwentyo bwenikwebazanga nga 
nkyali mulamu: 
dNaimusanga emikono gyange mu 
linyalyo. 
5 memas yange ene'kusihwanga nga 
nobusomyo namasavu ; 


AA AAA aa Gang a aaa a aana aa a aaa ANNA WANGAN NGANG aa aaae 


Nakamwa kange kanakutendereza- 
nga nemimwa egisanyuka ; 
6 e Bwenaku'jukiriranga ku kitanda 
kyange, 
Bwenakulowolezanga mu bisisimu- 
ka ebyekiro. 
7 Kubanga wabera mubezi wange, 
Era mu kisikirize ekyebiwawatiro- 
byo mwenasanyukiringa. 
8 Ememe yange efuba okukugobere- 
ya: 
Omukonogwo ogwadyo gumpani- 


Zab. 4.8. 


ri 
9 Naye abo abanonya ememe yange 
okugizikiriza, > 
Baligenda /wansi we'taka. 
10 BA WEDHA eri amanyi agekita- 


Balibera mugabo gwa bibe. 
11 WA 9 kabaka alisanyukira Kato- 
nda: 
Buli famulaira ye alyenyumiriza ; 
Kubanga kakamwa kabo abogera 
ebyobulimba kalizibibwa. 


Zabuli ya 


J Zab. 88. 
13. 


7 Zab.61.6. 


i Ma. 6. 13. 
k Bal 3.19. 


6 Ya mukulu wabaimbi. 
Daudi. 

1 OwULIRÊNGA e'dobozi lyānge, ai Ka- 

wi mu kwemulugunya kwa- 


Oki mênga obulamu bwinge 'ne- 
mênga okutya omulabe. 
2 Onkweke eri abakozi bobubi abate- 
sa mu kyama; 
Neri okuyogana 'kwabo abakola ebi- 
tali bya butūkirivu : 
8 aAbawa' ga'de olulimi Iwabwe nge- 
b Abat bye obusale bwābwe bye bi- 
ambo ebyobukāmbwe : 
4 Balasize oyo eyatikirira mu bifo 
ebyekyima: 
Bamulasa nga talaba, aha nn 
5 B agana emyoyo mu kutesa 
obubi. ; 


Batesa okutega emitêgo mu kyi- 
ma; 

eBogera nti Anagiraba ani? 

6 Banonya ebitali bya butūkirivu; 
bogera nti) Tumaze okunonyeza 
ala nga tufuba: 

Nokulowoza okwomunda okwa buli 
muntu, nomutima gwabwe, biri 
ngobuziba. 

7 Naye Katonda alibalasa ; 

Balifumitibwa nakasāle nga teba. 
lowoza. 

8 Bwebatyo bwebanesitazibwanga, 
d olulimi Jwabwe be nyini nga £ Nge. 18. 
lubagwisa : 

Bona abanabalabanga bananyenya- 
nga emitwe gyabwe. 

9 Era abantu bona banatyanga : 

Nebatendera omulimu gwa Kato- 
nda, 

Nebalowoza namagezi byeyakola. 

10 Omutiikirivu anāsanynkirānga Mu- 
kama, era anamwesiganga ; 


aZab.57.4 


b Zab. 58.7. 


° Yob. 2. 
13. 











ZABULI. 


Era bona abalina emitima egyama- 
zima banenyumirizanga. 
6 Ya mukulu wabaimbi. Zabuli. 
“Olumiba iwa Daudi. 
1 Erendo likulindirira, ai Katonda, 
mu Sayuni: 
Era 'gwe gwebanat 
bweyamo. 

2 Ai 'gwe awulira okusaba, 

b Bona abalina omubiri bali'ja gyoli. 

3 Ebitali bya butūkirivu binsinze: 
Okwononakwa'fe colikunaliza dala. 

4 Alina omukisa oyo gwolonda, era 

gwosembeza gyoli. 
d Aberenga mu inpyazo: 
Tuna'kusibwanga obulungi obwe- 
' nyumbayo, 
Awatukuvu mn yekaluyo. | 
5 Nebigambo ebyentisa olitu'dam 
mu butūkirivu, ; 
Ai Katonda owobulokozi bwa'fe ; 
'Gwe enkomerero zona ezensi gwe- 
zesiga, i 
Nabo abali ewala ku nyanja : 

6 Oyo yanyweza ensozi namänyige : 
Nga yesiba obuinza: 

7 e Asirisa okuwuma kwenyanja, 
Okuwūma kwamayengo gayo, 
Nokuyogana kwamawanga. 

8 Era nabo abatula ku nkomerero 

zensi batya olwobubonerobwo: 
Gwosanyusa emiryango gyenkya 
negyakawungezi. 

9 Okyalira ensi, nogifukirira, 
Ogiga'gawaza nyo; 

JOmu'ga gwa Katonda gu'ju'de a- 
mazi; 
Obalabira eng'ano, ngomaze okulo- 
ngosa ensi bwotyo. 
10 Ofukirira ensalosalo zayo ama'zi 


amangi ; 
Olongosa ebibibi byayo : 
Opigonza noluwandagirize ; 
Okuwa omukisa okumera kwayo. 
11 Oteka engule ku mwaka, bwe bu- 
lungibwo; 
Namakubogo gatonyesa obugimu. 
12 aaoi mu malandiro agomu- 
'dungu: 
Nobusozi bwesiba esanya. 
13 Amalundiro gambala ebisibo ; 
Era nebiwonvu bibi'ki'dwa eng'a- 
no: 
Byogcrera wa'gulu olwesanyu, era 
biimba. 


66 Ya mukulu wabaimbi. “Oluimba, 
| Zabuli. 


6 Zab. 88.9. 


“Zab. 51.2 


Zab. 27.4. 


J Zab. 8.4. 


4 Zab. 48. 
Ebisoka. 


bZah.96.1. | 15Leta e'dobozi eryesanyu eri Ka- 
tonda, ensi yona : 


2 Imbira wa'gulu ekitibwa ekyerinya- 


lye: 
Galamizs etendolye libe nekitibwa. 
8 Gamba Katonda nti ¢ Emirimugyo 
nga gya ntisa! 
Olwobuinzabwo obungi abalabebo 
balikujêmukira. 
4 Ensi yona erikusinza, 


€ Zab. 47.2. 
Kub. 13.3, 


Erikuimbira “gwe; 
Baliimbira erinyalyo. [Sera 
5 4 Mu'je mulabe emirimu gya Ka- 
tonda ; 
Ye wentisa mu byakola eri abana 


babantu. 
6 ¢ Enyanja yagifūla olukalu : 
J Baita mu mu'ga nebigere : 
Awo wetwamusanyukirira. 
7 Afuga namanyige emirembe gyona ; 
Amasoge gatunulira amawanga : 
Abajemu balemenga okwegulumiza. 


(Sera 
8 Kale, 'mwe amawanga. mumweba- 
zenga Katonda wa'fe, 
Muwulize e'dobozi erimutendereza : 
9 Akwatirira ememe ya'fe obutafa, 
Era ataganya bigere bya'fe okusa- 


gasagana. 
10 Kubanga 'gwe, ai Katonda, 9 watu- 


geza : 

í Watukema nga bwebakema efeza. 
11 Watuingiza mu kitimba; 

Wateka omugugu omuzito kn bi- 


wato bya'fe. 
okulinya ku 


12 k Webagaza abantu 
mitwe gya'fe; 
Twaita mu muliro ne! mu mazi; 
Naye watu'gyamu notuingiza mu 
kifo ekyobuga'ga. 
13 m Naingira mu nyumbayo nebiwe- 
bwayo ebyokebwa, 
Nakusasula obweyamo bwange, 
14 Emimwa gyange bwegyayogera, 
Nakamwa kange bwekayatula,”bwe- 
nalaba enaku. 
15 Nakuwa ebyokwokya ebya sava, 
Nebyokwoteza ebyendiga eza sedu- 
me; 
Näwayo ente nembuzi. [Sera 
16 Mu'je muwulire, 'mwena abatya 
Katonda, 
Nange nimbiilira byeyakolera eme- 
me yange. 
17 Namukowola nakamwa kange, 
Era yatenderezebwa nolulimi Iwi- 


nge. 
18 Bwemba ndowoza obutali butiikiri- 
vu mu mutima gwange, 
o Mukama tawulire : 
19 Naye mazima Katonda awuli'de ; 
Alowoze'za e'dobozi eryokusaba 
kwange. 
20 Katonda yebazibwe, 
Atagobye kusaba kwange, 'so (ta- 
nyimye) kusasirakwe. 
67 Ya mukulu wabaimbi; eycbintu 
ebyengoye. “Zabuli, oluimba. 
1 KATonNDA > atusisirenga, atuwenga 
omukisa, 
c Atwakizenga amasoge; 
2 E'kubolyo limanyibwenga munsi, 
d Obulamubwo obulokola (bumanyi- 
bwenga) mu mawanga gona. 
3 “Abantu bakutenderezenga, ai Ka- 


tonda; 
Abantu bona bakutenderezēnga. 


e Kuv. 14 
n. 
SYos 3 


à Is. 51. 93. 


l Is. 83. 2. 


= Zab. 116. 
19. 








S Ler. 284. 
Zab. 35.12 
9 Zab. 22. 
Zi. 

“ Zab. 48. 


Ebisoka. 
$ Zah.96.1. 


“Zah. 37. 
2. 


d Kuv. 18, 
2; 17.6. 
Zab. 15 17. 
“ Zab. 10. 
14. 


4 Kale, amawanga gasanyukenga gai- 
mbenga olwesanyu: 
Kubanga olisalira abantu emisāngo 
egyensonga, 5 
Era olifugira amawanga aa 
Sera 
5 jirak bakutenderezenga, ai Ka. 
ton 
Abantu bona bakutenderezenga 
6J Ensi erese ekyengera kyayo: 
Katonda; ye Katonda wa fe, anatu- 
wanga omukisa. 
7 Katonda anatuwanga omukisa ; 
g Nenkomerero zona ezensi zināmu- 
tyanga. 
6 8 Ya mukulu wabaimbi. “Zabuli ya 
Daudi, oluimba. 


10 KATONDA agolokoke, abalabebe 


basasane; 
Era nabo abamukyawa ba'duke mu 
masoge. 

2 c Ngomu'ka bwegugobebwa, obago- 
be bwotyo: 

Ngenvambo bwesaniika kn muliro, 
Ababi bazikirire bwebatyo awali 
Katonda. 

8 Naye abatiikirivu basanyuke; baja- 

gulize mu maso ga Katonda: 
Wewawo, bajaguze nesanyu. 
4 Mumuimbire Katonda, muimbe oku- 
tendereza erinyalye : 
Mumukubire olugüdo oyo eyebega- 
“lira mu malingu; 
d YA lye linyalye; era mujagulize 
mu masoge. 

5 eKitibwe wabo abatalina bakiti- 
bwe, ari asalira ba'na'mwandu 
omusang 

Katonda mu akitoka ekitukuvu kya- 
tulamu. 

6 Katonda /awa Jabawulu enyumba: 

A'gya abasibe (mu komera) okulaba 
ebirūngi 
Naye abae í batūla munsi ekaze. 

7 Ai Katonda kbwewakulembera aba- 
ntubo, 

l Bwewatambula mu 'diingu; (Sera 

8 Ensi nekankana, 

S nerigwa mu maso ga Ka- 


(Olusozi) lali # Sinai nerakankanira 
mu maso ga Katonda, Katonda 


wa Isiraeri. 
9 'Gwe, ai Katonda, watonyesa enku- 
ba nyingi, 
Nana obusikibwo, bwebwali 
ga bukoye. 
omwo: 


10 Ekibinakyo jah PN 
— 'Gwe, ai Katonda, watekeratekera 
abavu kk pa aaa aba 
11 Mukama yawa ekigambo : 
ja nai ebigambo lye 


z Zab. 110. | 12 "Bakabaka 1 be'gye ba'duka, ba'du- 


#Balam.5. 
3 i 





oOmukazi asigala e'ka yagaba omu- 
nyago. 


ZABULI. 


18 Muligalamira mu bisibo byendiga, 
Ngebiwawatiro bye'jiba ebibi'ki. 
wako efeza, 
Nobyoya byalyo ebiriko ezābu e- 
? 


u 
14 Omuinza webintu byona bweyasa- 
san omwo bakabaka, 
(Kyali nga) Pomuzira bwegutonya 
mu Zalumoni. 
15 Olusozi Basani lwe lusozi Iwa Ka- 
tonda; 
Olusozi Basani lwe lusozi olawā- 


nyu. 
16 Kiki ekibaluzimuza, 'mwe ensozi 
empanvu, 
rOlusozi Katonda Iweyayagala oku- 
lutūlako ? 
Wewawo, Mukama analutulangako 
emirembe gyona. 
17 sAmagali ga Mukama bwe bukumi 
obubiri, ze nkumi nenkumi: 
Mukama ali mwago, nga ku Sinai, 
mu watukuvu. 
18 wa'gulu, osibye obusibe- 


wo 

u Owere'dwa ebirabo mu bantu, 

Era ne mu bajemu, Mukama Kato- 
nda alyoke atulenga wamu nabo. 


19 Mukama atenderezebwanga atusi- 
tulira omugugu gwa'fe buli lu- 


naku, 
Ye Katonda, bwe bulokozi bwa'fe. 


[Sera 
20 Katonda ye Katonda owokuwonya- 
nga gyet 
Era Yakuwa Mukama ye t'"nanyini 
kuwonya mu kufa. 
21 Naye Y Katonda alifumita omutwe 
balabe 


gwa be, 
Nobwezinge obuliko enviri obwa 
buli muntu anyikira oku'za omu- 


sango. 
22 Mukama yayogera nti Ndikomyawo 
okuva ? mu Basani, 
Ndibakomyawo a okuva mu buziba 


bwenyanja: 
23 > Olyoke onyike ekigerekyo mu mu- 


c Olalimi Iwembwazo Juberenga no- 
mugabo gwalwo eri abalabebo. 
24 Balabye bwotambula, ai Katonda, 
'Gwe Katonda wange, Kabaka wā- 
nge, bwotambula ngoingira mu 
watukuvu. 


25 d Abaimbi bakulembe'de, abakubi | 41 


benānga bagobere'de, 
Wakati mu bawala “abakuba ebi- 
tasa. 


26 Mwebalize Katonda mu bibina, ' 
Ye Mukama, 'mwe / abuln'zi lwa 
Isiraeri 
27 Hanro i Denyamini omuto aba- 


fug 

(Waliwo) abalangira ba Yuda na. 
batesa nabo, 

(Waliwo) abalangira ba Zebuluni, 
abalangira ba Nafutali. 


479 





PBalam.9. 
48. 


? Zab. 87. 
1,2. 


“2 Basek. 
6. 16. 
t Bik. 1.9. 


“ Bik.2.33. 


GorA 


y TE 
5. 26. 
Kab. 3. 13. 


8 Ea 
h < kuv. 13. 


è a 58. 
10. 


“1 Basek. 
21. 19. 


Byom, 
13.8; 16.16. 
“ Kuv. 15. 
20, 


JMa.33.%. 


9 1 Bam. 9. 
21. 





480 





i Zab. "6. 
31. 
Is. 18. 7. 


k Is. 19. 19, 
21. 


l Ma. 33. 
2. 


"Zab.47.2. 


a Zab. 45. 
Ebisoka. 
è Bal. 11.9. 


Ora, 
dYon.2. 8. 


“Yok. 15. 
2. 


A An. 35. 
Yer. 15. 10. 


9 Yer. 13. 
15. 


ZABULI. 


98 Katondawo alagi'de amanyigo : 
Onywezenga, ai Katonda, kyewa- 

tukolera. 

29 Olweyekaluyo eri mu Yerusalemi 
Bakabaka kyebanavanga ' bakule- 

tera ebirabo. 

30 Onenye ensolo eyomubitogo, 

Ente enyingi eza sedume, nenyana 
ezamawanga, - 
Ngolinyirira ebitiindu ebyefeza ne- 
igerebyo ; 
Asasanyiza amawanga agasanyu- 
kira entalo. 

31 Abalangira baliva kmu Misiri ; | 
Kusi eryanguwa okugolola emiko- 

nogye eri Katonda. 

32 Muimbire Katonda, 'mwe amatwa- 

le gensi; 
Kale muimbe okutendereza Muka- 
ma; (Sera 

33 Oyo Eye bagala ku 'gulu (eriri 

wa gi u) we'gulu, eryabawo e'da 
neda lyona; 
Laba, ayogera ne'dobozirye, lye 
'dobozi eryamanyi. 

34 Mumuwe Katonda amånyi : 
Obuliingibwe bufuga Isiraeri, 
Namanyige gali mu 'gula. 

35 m Ai Katonda, oli wa ntisa ngoima 

mu bifobyo ebitukuvu : , 
Katonda wa Isiraeri yawa amanyi 
nobuinza abantube. 
Katonda yebazibwe. 


Ya mukulu wabaimbi; ° eyekisosa- 
6 'nimu. (Zabuli) ya è? Daudi. 


1 NpoKOLA, ai Katonda ; 
Kubanga “amazi gaingi'de nega- 
tuka 4 ku meme yange. 
9 Nzibira mu bitosi ebiwanvu awa- 
tali kuimirira : 
Ntūse mu buziba ama'zi amangi 
wegampitirako. 
3 Okukaba kwange kunkoyese'za; 0- 
bulago bwange bukaze : 
Amaso gange ganzibye nga 'nindi- 
rira Katonda wange. 
4 e Abankyāyira obwerere basinga 
enviri ezokumutwe gwange obu- 


ngi: 
Abagala okunzikiriza, kubanga be 
balabe binge awatali nsonga, ba 

— manyi: 

JNendyoka nzi'za kyesaba'gyako. 

6 Ai Katonda, 'gwomanyi obusirusiru 
bwange: 

Nokwonona kwange tekukisibwa 
'gwe. 

6 Abakulindirira 'gwe balemēnga 
okukwatibwa ensonyi kulwange, 
ai Mukama Katonda owe'gye: 

Abakunonya 'gwe balemêénga oku- 
swazibwa kulwange, ai Katonda 
wa Isiraeri. 

7 Kubanga banvuma 9 oku'nanga 
'gwe; 

Ensonyi zibi'se amaso gange. 





8 i Nfūse mu'na'gwanga eri baganda 
bange, 
Era atali mumanyi eri abana ba 


mange. 
9 Kubanga kobu'gya obwenyumbayo 
bundi'de; 
l Nebivume byabo abikuruma 'gwe 
bingu'deko. 
10 Bwenakaba amaziga, ememe yange 
nesiba enjala, 
Ekyo kye kyanvumya. 
11 Bwenayambala ebibukuta, 
— Nembafiikira olugero. 
12 Abatiila mu mulyango banjogera- 


ko, 
Era ndi luimba lwa batamivu. 

13 Naye nge, okusaba kwange kuli 
eri 'gwe, ai Mukama, ™ mu kise- 
ra ekyoku'kiririzamu : 

Ai Katonda, mu kusisirakwo oku- 
ngi, 

Onziremu mu mazima agobuloko- 
zibwo. 

14 Ondokole mu bitosi, 'neme okubira: 

Ndokoke eri abo abankyawa ne mu 
ma'zi nge'duhbi. 

15 Ama'zi amangi galeme okumpan- 


8, 
Newakuba'de obuziba buleme oku- 


mira; 
Newakuba'de " obunya buleme oku- 
nzibira akamwa kabwo. 
16 Onziremu, ai Mukama; kubanga 
ekisakyo kiriingi : 
Ngokusasirakwo bwekuli okungi, 
onkyukire. ; 
17 'Sd tokisa amasogo omu'duwo ; 
Kubanga ndi mu naku; oyanguwe 
okunziramu. 
18 Osemberere ememe yange, oginu- 


nule: 
Ompe e'dembe olwabalabe bange. 
19 'Gwomanyi bwenvumibwa, bwe- 
nkwatibwa ° ensonyi, bwe'nyo- 
mebwa : 
Abalabe bange bona bali mu ma- 


” 


sogo. 
20 Okuvumibwa kumenye omutima 
gwānge ; era nji'ju'de enaku : 
'Nonye'za anānsāsira, naye tewaba- 
'de nomu: 
Era abaninsanyusa, naye nesiraba. 
21 Era bampa omusiisa okuba e'mere 
yange; 
Era bwenaliimibwa Penyonta neba- 
'nywesa omwenge omukātafn. 
22 r Emeza yabwe eri mu maso gābwe 
ebêrênga ekyambika gyebali ; 
Era bwebaba mu mirembe, (gifiiké- 
nga) omutego. 
23 3 Amaso gabwe gabenga mu kiziki- 
za, baleme okulaba ; 
Okankanyenga ebiwato byabwe e- 
naku zona. 
24 Obafukengako ekiruikyo, 
Nobusiingubwo obukambwe buba- 
tukengako. 
25 t Enyumba yabwe erekebwenga, 


amamangun eaaa anana AA AA AA AA —————m——— 


68. 28— 00. 25. 


Yok 1.11; 
7.5 


4 Zab. 119. 


339. 
Yok. 2.17. 
l Bal 15.3. 


makKola4 
3. 


"Zab 58 
2. 


“ Mat. Z. 
9. 


t Bik. 3.29. 





"60. 20—71. 19. 


“Kur. 32 
2. 


“Zab. BL 
18 
la 4. 3. 


us 


€ Zab 410. 


aa 141. 


a Zab. Ji. 
13. 





'So omuntu yena alemênga okubera 
mu wema zäbwe. 

26 Kubanga bai'ganya oyo gwokubye ; 

Era bogera ku naku zabo bofumise. 

27 Oyongerenga obubi ku bubi bwā- 


we: 
'So balemenga okningira mu butii- 
kirivubwo. 
28 Pasang ND enga oknva mu “4 kita- 
bo kyobulamu, 
'S0 balemênga okuwandikibwa a- 
wamu nabatikirivu. 
29 Naye 'nze ndi mwavu, munaku: 
Obulokozibwo, ai Katonda, bungu- 
lumize wa'gulu. 
30 Natenderezanga erinya lya Katonda 
noluimba, 
Namugulumizanga nokwebaza.. 
31 Era ebyo binasanyusanga Mukama 
okusinga ente, 
Ente erina amayembe nebinilo. 
33 Abawombefu bakirabye nebasanyu- 


ka: 
'Mwe abanonya Katonda, omatima 
gwa'mwe gube omulamu. 
33 Kubanga Mukama awulira abāvu, 
'S0 tanyoma basibebe. 
34 E'gulu nensi bimutenderezênga, 
SANTANA ne byona ebigitambalira- 


35 wo Kubanga Katonda alirokola Sa- 
tanpe era alizimba ebibuga bya 
u . 


Nabo balitala omwo, nebagirya. 
36 kk neza'delyaba'dube baligisikira ; 


bo abagala erinyalye balitūla o- 
een 


Ya mukulu wabainibi. Zabuli ya 
Daudi; ° eyoku’jukiza. 
1 (Oränouwe), bai Katonda, oku- 
ndokola ; 
Oyanguwe okumbera, ai Mukama. 
2 Bakwatibwe ensonyi baswale 
Abanonya ememe yange : 
Ba'zibwe enyuma bajezebwe 
Abasanyukira okufirwa kwange. 
3 gewe aii enyuma olwensonyi za- 


Abore nti Nyenya, nyenya. 
4 ae AAA bakusanyukire- 
jaguzenga ; 
Nabo abagala Gbalokozibwe boge- 
rênga bulijo nti 
Katonda agulumizibwenga. 
5 Naye 'nze ndi mwavu, sirina kintu; 
a oku'ja gyendi, ai Ka- 


"Gwoli mubezi wānge era omuloko- 
zi wange; 
Ai Mukama, tolwiwo. 
71 a'Gwg,ai Mukama, gwenesiga : 
'Nemenga okukwatibwa enso- 
nyi enaku zona. 


2 Ondokole mu butikirirubwo, ompo- 


e okutu, ondokole. 





ZA BULE. 


3 Oberenga gyendi olwazi è olwoku- 
aaa ia wenainzanga okey u- 
na bu 

Walagira. okundokola ; 
Kubanga gwoli Iwazi Iwange era e- 
kigo kyānge. 

4 Omponye, ai Katonda winge, mu 
mukono gwomubi, 

Mu mukono gwomuntu atali mutū- 
kirivu, omukambwe. 


5 Kubanga 'gwoli <'subi lyange, ai 
Mukama Katonda: 
'Gwe gwenesiga okuva mu buto 
bwange. 
6 4'Gwe wampanirira okuva ma lu- 
buto: 


pe Wanaya mu byenda bya ma- 
Gwe! gwenātenderezānga enaku zo- 


7 Ninga ekitalo eri abantu abangi ; 
Naye 'gwoli ki'dukiro kyange ekya- 
manyi. 
8 Akamwa kange kana'julinga ete- 
ndo 
Nekitibw akyo okuzibya obu'de. 
9 Tonsùla mu biro ebyobuka'de | 
ak ka kaka amanyi gange bwega- 


lim . 
10 unang abalabe bange banjoge- 
yako; 
Nabo Loo a ememe yinge batesa 


11 Nga ba hoeri nti Katonda amulese : 
Mugoberere mumukwate; kuba- 
nga tewali animuwonya. 
12 Ai Katonda, tombera wala: 
Ai Katonda wange, “ yanguwa oku- 


mbera 
187 Bakwatibwe ensonyi bazikirire a- 
yawa ememe yange; 
Baswazibwe banyomebwe abagala 
okunkola obubi. 
14 Naye nāsūbirānga enaku zona, 
Era nayongeranga okukutendere- 
zanga bulijo. 
15 9 Akamwa kange kanitenderinga 
obutiikirivubwo, 
Nobulokozibwo okuzibya obu'de ; 
KIBAYA omuwendo (gwabyo) sigu- 


anyi. 

16 Na'j janga nebikolwa ebyamanyi e- 

bya Mukama Katonda: 
Nayogeranga kn butūkirivubwo, kn 
bubwo bwo'ka. 

17 Ai Katonda, 'gwe wanjigirizanga 
okura mu buto bwange; 

Era okutiisa lero nabuliranga ebi. 
kolwabyo ebyekitalo. 

18 Wewawo, bwendiba nka'diye -era 
nga 'meze envi, ai Katonda, to- 
ndekanga; 

Okutiisa Iwendibilira amanyigo e- 
mirembe egi'ja okubawo, 
WA ye buli muntu agenda 


19 Era i inohutikirivabwo, ai Katonda, 
bugulumivu nyo: 


481 


b Zah.90.1. ! 


e Yer. 14.89; 
17. 23. 


d Zab.22.9. 
Bag. 1. 15. 


“ Zab. 40. 
13; 70. T 


Tai 109. 


f nyi. 8, 91. 


i Zab.38.5. 






































k 'Gweyakola ebikulu, 

Ai Katonda, 'afanana nga 'gwe ani? 
20 'Gweyatulaga ebibonobono ebingi 

ebizibu, 

m Olituzikiza nate, 

Era olitulinyisa nate okuva mu bya 

wansi byensi. 
21 Oyongerënga 'gwe obukulu bwange, 
kyakenga nate onsanyuse. 
|22 Era nikutenderezanga nendēre, 
Amazimago genatenderezanga, ai 
Katonda wan 
'Gwe gwenitenderezinga nga nyi- | 
mba mu nanga, 

Ai 'gwe ?# omutukuvu wa Isiraeri. 
23 Emimwa gyange ginasanyukanga 
nyo bwenaimbanga okukutende- 
reza; 


"Zab. 78. 
41; 80.13, 


e Zab. 34. o Nememe yange gyewanunula. 
AA ss |24 Era Pnolulimi lwange lunäyoge- 
98. ranga ku butūkirivņbwo okuzi- 


bya obu'de: 
Kubanga bakwati'dwa ensonyi,” ba- 
Anaia abagala okunkola obu- 
i. 


72 (Zabuli) ya Sulemani. 
1 Owëxaa kabaka emisāngogyo, ai 
Katonda 
Era owenga “obutiikirivubwo o- 
mwana wakabaka. 
2 Anasaliranga abantubo emisango 
egyobutūkirivu, 
Nabāvubo egyensõnga. 
8 Ensozi zināleterānga abantu emi- 
| rembe, 
Nobusozi, è mu butukirivu. 
4 Anasaliranga omusango abavu abo- 
mubantu, 
ARI DONA abana babo abatalina 
ntu, 
Era anamenyamenyanga omujozi. 
5 Banakutyanga “ngenjuba ekyaliwo, 
Era ngomwezi (gukyayaka), emi- 
rembe gyona. 
6 Ali'ka ngenkuba bwetonya ku 4 su- 
bi erisali' dwa : 
Ngompindagitz ezifukirira ensi. 
7 Mu nakuze ¢ abatiikirivu banalaba- 
nga omnkisa, 
Era (wanibangawo) emirembe emi- 
ngi, okutisa omwezi lweguli. 
'gwawo. 


r lu. 13. 


































b Is. 32.17. 


























' € Zab. 89. 
36. 
d Awm.’?, 1. 


“ Zab, 92. 
12. 


73 Zabuli ya “ Asafu. 
1 Mazima Katonda wa kisa eri Isi- 
raeri, 
Eri abo abalina emitima emiro- 


“ Zah. 50. 
Ebisoka. 


ngofu. 
2 Naye 'nze, ebigere byange byali 
kumpi nokugwa; 
Okutambula kwange kwabulako ka- 
tono knserera. 





ZABULI. 


8 Era / 
okutūka ku nyanja, 
Era okuva ku Mu'ga okutūka ku 
g nkomerero zensi. 
9i Paila mu 'diingu balimufukami- 


Nabalabebe balikomba enfafa. 
10 # Bakabaka 1 Betalusisi Nabokubi- 
inga baniletanga ebirabo : 
Bakabaka m Besyoba n Nabeseba 
banawangayo ebitone. 
11 Wewawo, Tabaka bona banāvū- 
namiranga mu 


masoge : 
TA gona ganimuwereza- 


12 Kabanga aniwonyanga omunafu 


bwanākābān 
Nomwavu a mubezi. 
13 Anisisiringa omwavu nomunafu, 
Nememe zabanafu anazirokolanga. 


14 Ananunulanga ememe zabwe mu 


kujogebwa ne'tima : 


o Nomusai gwabwe gunabanga gwa 


muwendo mungi mu masoge : 
15 Era banabinga balamu; naye ani- 
webwanga ku zabu Eyesyeba : 
Era abantu banamusabiranga buli- 


jo; 
Banimwebazinga okuzibya obu'de. 
16 Wanabingawo e'mere enkalu nyi- 
mbala br ku ntiko yensozi ; 
Ebi 


la Peyo binayiganga nga 


Banaran banimeririga ngomu- 
'do ogwokunsi. 
17 Erinyalye linibereringa emirembe 
gyona; 


ye wa aya adai ngenjuba : 
p Prinyalyo alabinga omnkisa 
muye; 


r Amawānga gona ganimnitinga 
wa mukisa. 


18 # Yebazibwenga Mukama Katonda, 
Katonda wa Isiraeri, 
Akola eb ero ye'ka: 
19 Nerinyalye p aa a aks aa 
bwenga emirembe 
Era ! ensi zona zi 'juzibwė nga ekiti- 
bwakye. 
“ Amina, era Amina, 


20 œ Okusaba kwa Daudi mutabani wa Yese 
kuwe'de. 


EKITABO IJI. 


8 je a abamalala bānkwasa o- 
Bwenalaba ababi “ bwebalina omu- 


kisa 
4 Kubanga bwebafa nebataliimwi- 
ngako: 
Naye amanyi gabwe ganywera 
5 Tebalaba naku ngabantu (abalala); 
Sial a ER ngabantu 
abal 


okuva ku nyanja 

















































“ Zab. 16. 
15. 


P Lub. 22 
18 


"Lok.L 
48. 






"Zab. 108. 
48. 


ft Kubal. 
14 321. 
"Zab. 41. 
14 


” a A s. 


Yoba n.7. 


Ami 






6 Amalala kyegava gabêra ngomu- 
kifu ogwetolola abulazo” bwa- 


bwe 
E' iima libabi'ka AAA 
7 Amaso gabwe anuse olwo- 


ge'vu 
Balina ebingi okukira omatima 
byeguinza okwagala. 
8 gw nebogera ebyokujõga mu 


d Boria ebikulu. 
9 Onna gwābwe baguta'de mu 


Nofulimi SL Ga lutambulatambu- 
10 Abantabe kyebava bakomawo wa- 


42 Pet 2 
38 


Nama'zi agomukikompe eki'ja'de 
nebagamalirawo dala. 
11 Era bogera nti ¢ Katonda amanya 
atya? 
Era okumanya kuli mwoyo ali wa. 
'gulu enyo? 
12 Laba, abo be babi; 
Era beyongera mu bnga'ga /nga 
balina emirembe enaku zona. 
13 9 Mazima 'nongosere'za bwerere o- 
mutima gwange, 
í Ne'nāba mu ngalo zange nobuta- 
yonona; 
14 Kubanga nabonyabonyezebwa oku- 
zibya obu'de, 
Nenkanga'vulwa buli nkya. 
15 Singa nayogera nti Kanjogere bwe- 


ntyo; 
Laba, iba, nandi' kiisi'za emirembe gya- 
16 Bwenalowsza bwenyinza okutege- 


“ Tob. 8 
13. 


/lu. 2. 
Zab. 17. 14. 
lu. L 


1 Zab. 26.6. 


yanteganya neki'nema ; 
17 ol utiisa lwenagenda mu 'k watuku. 
vu wa Katonda, 
Nendowöza ebibatukako ku ? nko- 


merero. 
18 Mazima obateka mu % bifo ebyo- 
buserezi : 
Obasiilira dala nebazikirira. 
19 Nga bafūse ekifulukwa mu kasēra 
akatono | 
Entisa zibamalirawo dala. 
20 me on bwekiri (alose) ngazu- 
88; 
Era bwotyo nāwe, ai Mukama, 
obwolizukuka, olinyoma ekifa- 
nanyi kyabwe. 
21 Kubanga omutima gwange gwa'nii- 
ma, 
Nememe yange yanfumita; 
23 Bwenali ngensolo bwentyo nesite- 
gera; 
Nali nsolo mu masogo. 
23 Naye ndi wamu nawe enaku zona: 
“te omukono gwange ogwadyo. 
24 P Ono'nang'amyanga namagezigo, 
Era oluvanyuma r olinzi'kiriza (o- 
kuingira) ma kitibwa. 
25 Ani gwenina mu 'gulu (wabula 
'gwe)? 


k Zab. 20.2. 
i Zab. 37. 
3” 


m Zab. 35. 
6. 


2 Yob. 20. 
8. 


“ Zab. 78. 
65. 


'$0 siwali munsi gwenjagala wa- 
bula 'gwe. 

26 Omubiri gwange nomutima dap 
bimpwako : 

(Naye) Katonda ge manyi gomu” 


tima gwange # nomugabo gwange | # Zab.16.6. 


emirembe gyona. 
27 Kubanga, laba, abakuli ewala ba- 
lizikirira : 
Wabafafaganya bona abagenda o- 
kwenda okukuleka. 
28 Neyo Mirungi 'nze nsemberere Ka- 
to . 


nda: 

Mukama Katonda 'mufu'de eki'du- 
kiro kyange, 

Ndyoke njogerenga ku bikolwabyo 
byona. 


74 Masukiri ya “ Asafu. . 
1 Ar Katonda, kiki òekyatnsūza e- 
naku zona ? 
Kiki cekinyosa obusungubwo eri 
d endiga eze'taleryo ? 
2 O okre ekibinakyo “kyewagula | 


Hi yor awana okuba ekika ekyo- 
busikabwo; 
Nolusozi Sayuni, Iwewatulangamu. 

3 Oimuse ebigerebyo (ogende) mu 

bifulukwa ebitavawo, 
Obubi bwona omulabe bweyakola 
mu watukuvu. 

4 Abalabebo bawulugumye wakati 

mu kibinakyo; 
Basimbye ebendera zabwe okuba 
obubonero. 

5 Bafananye ngabantu abaimusa 
Emba'zi okutema ekisa'ka ekyomu- 

kibira. 

6 Ne kakano bamenyamenya / emiri- 

mu gyawo gyona emyole 
Nemba'zi nenyondo. 

7 Boke'za omuliro awatukuvuwo; 
Banyomye enyumba eyerinyalyo 

nebagisila wansi. 

8 s Boge'de mu mitima gyābwe nti 
Tubazikiririze dala bona bona: 
Bokere'za dala amakung'aniro go- 

na aga Katonda munsi. 

9 Tetukyalaba bubonero bwa'fe; 

í Tewakyali na'bi nomu; 
'80 temuli nomu mu'fe ategera e- 
byo gyebiritusa okubawo. 
10 Ai Katonda, omulabe alitisa wa 
. okuvuma? 
Akukyawa alivõla erinyalyo emi- 
rembe gyona ? 
11 k Kiki ekiku'diriza omukono, omu- 
konogwo ogwadyo ? 
(Ogu'gye) mu kifubakyo obazikirize. 


19 Naye ! Katonda ye Kabaka wange 
e'da ne'da lyona, 
Aleta obnlokozi wakati munsi. 
13 m Wayāwula enyanja namanyigo : 
Wamenya emitwe gyensolo mu 
ma'zi. 


a S n N waa 
© a 





€ Zab. 50. 
Ebisoka. 
b Zab. 79. 
1,5 


€ Zab.18.8. 
aN: 9. 


SA $4. 31. 
e Eo: 18. 


J 1 Basek. 
6. 29, 


1 Zab.83.4. 


i Kung. 2 
Ex. 7. 28. 


k gang 2, 


I Zab. 4 


m Kur. 14. 
21. 








484 ZABULI. 74. 14—'77. 6. 
"Is 51.9. | 14 n Wamenyamenya emitwe gya ° lu- | 10 Ers inamayembe gona agababi nā- | Yer. a 
P kwata, gazikirizānga 
k Wamuwa okuba e'mere yabo aba- Naye amayembe gabatikirivu ga- | =Sam. 2 
tila mu 'dungu. nagulumizibwanga. 1. 
4 Kuv. 17. | 15 p Wasalamu ensulo nomu'ka : 
5 r Wakaza emi'ga eminene. Ya mukulu wahaimbl; eyebintu 
kaa 16 Emisana gigyo, era nekiro kikyo: 76 enyragoye: Zabuli ya Asafu, o- 
< Wakola omusana nenjuba. lumba 
' Ma. 32.8 | 17 #Watekawo ensalo zona ezensi : 1 a Mu Yuda Katonda amanyibwa: |° Zah 8 
Bik. 17.28. | Wakola ekyeya ne 'diimbi. Erinyalye 'kulu ma Isiraeri. La 
nyi.2,22 | 18 tO'jukire kino ngabalabe bavumye, 2 Era mu Salemi ewemaye mweri, 
ai Mukama. Nekifokye kyatülamu mu Sayuni. 
Era nge'gwanga esirusiru libogole- 3 gak b gyeyamenyera obusile obwo- | è Zab.489. 
'de erinyalyo. mutego, 
“Lu.214. | 19 Nkwegairi' de, towayo ememe * ye- Engabo, nekitala, nolutalo. [Sera 
'jibalyo eri ensolo : 4 Oli wa kitibwa, osinga, okuva ku 
Tew erabira bulamu obwabāvubo e- nsozi ezomunyago. 
naku zona. 5 Abemitima emizira banyagi'dwa 
” Lub. 17. | 20 O'jukire ' endagano: c bebase mu 'tulo twabwe; < Zab. 121 
ai Kubanga ebifo ebyenzikiza ebyensi 'Sō mu bantu abaminyi temali a- | > +4 
bi'ju'de enyumba eze'tima. balabye emikono gyabwe. 
7 Zab.9.9. | 21 y Ajogebwa alemenga oku'da n a- en za, 'gwe Katonda wa 
kwati'dwa ensonyi, nkwegairi'de Yako 
Abavu nabanafu batenderezenga e- d E'gāli era nembalisi nebyebasi- “Nak. 2 
rinyalyo. bwa o'tulo otwokufa. WAA 
22 Golokoka, ai Katonda, wewolereze | 7 'Gwe, 'gwogwanira okutibwa: 
ensõngayo : Era ani ainza “okuimirira mu ma- |“ Zab. 138. 
O'jukire omusirusira bwazibya o- sogo ngomase okusunguwala? | kwaa 
ba 'de okukuvuma. 8 Wawuliza omusingo nga guvu'de | 
23 Tewerabira 'dobozi Iya balabebo : mu 'gulu; 
Oluyogano lwabo abakugolokokera- Ensi netya, nesirika, 
ko lulinya bulijo. 9 KAA AKA TEDORA okusala o- 
7 5 Ya fa muku Na wabaimbi;. a ekyaluta- Okrnlokola abawêmbefu bona en 
rag > a aaa Laka 107 Mazima obusiingu brabanta bali. /Kur. 8. 
Ebisoka | 1 TUKWEBAZA, ai Katonda ; kutendereza : N ar 
Twebaza kubanga erinyalyo kumpi : Obusiingu obulisigalawoolibweziba. 
b Ma. 4.7. Abantu bogera ku ? bikolwabyo e- |11 M weyane 9 obweyamo, mnsasule |” Zab. 50. 
byekitalo. Mukama Katonda wa'mwe: Is 
2 Bwendiraba ebiro ebyatekebwawo, Bona abamwetolo'de baletere ebi- 
Ndisala emisango egyensonga. rabo oyo agwānira okutibwa. 
8 Ensi nabantu bona abagitilamu | 13 Alizikiriza omwoyo gwabalāngira : 
- biwe'dewo: Ye wentisa eri bakabaka bengi. 
A 18am.2. | . akan sapa A aaa zayo, [Sera ' 
4 Nagam A e'jo nti Temugi- Ya mukulu wabaimbi; n 
SAADES gA Kyejo ; id 7 bweri eya Yedusuni.  Zabuh ya ji 
Nababi nti Temuimusanga 'jembe : | “Asafu, awa 
6 Temuimusinga wa'gulu ‘jembe lya- | 1 NAKABIRANGA Katonda ne'dobozi | Ebisoka. 
'mwe lyange; 
“18am.2 Temwogeranga “ nensingo enka'ka- Eri Katonda ne'dobosi Iyange, na- 
3 nyavu. ye animpuliranga. 
6 jabang okngnlamizibwa tekuva | 25 Ku lunaku olwokunakuwala kwa- | > Zab.38.7. 
ebuvanjuba, nge nanonya Mukama ; 
Newakuba'de ebugwanjnba, newa- Omukono gwange negagololebwa 
kuba'de obukika obwa kono. ekiro neguta'dirira ; 
J Zab.50.6. | 7 Naye / Katonda ye mulamuzi : Ememe yange negāna okusanyusi- 
71 Bam. 2. (1 Atowaza oyo, noyo amngulumiza. bwa. 
I Gb. m. | 8 Kubanga imu mukono gwa Muka. | 8 Nji'jukira Katonda, nineralikirira : 
2. ma 4 ekikompe mwekiri, nomwe- Nemulugunya, comwoyo gwange | Zab 10. 
k Zab, 11.6. nge (gwamu) guliko e'jovu; neguziri'ka. 
Ki'ju'de ogutabu dwamu, nakifuka ; | 4 Okwata ku maso ginge nga gatu- 
Mazima e'bonda lyagwo ababi bona nula : 
abensi balirikotamira, baliriny wa. Ntegana bwenti nokuinza nesiinza |; za 148. 
9 Naye r nêbuliranga emirembe kwogera. 3. 
gyon 5 Ndowaze' za d enaku eze “da, Ma Wa 5 
Niimbanga okutendereza Katonda e Emyaka egyebiro ebye'da. arai 
wa Yakobo. 6 Nji'jukira oluimba Iwange / ekiro: Ji 


















Nentesa ebigambo nomutims gwa- 
nge 'nze'ka; 
Nomwoyo gwinge gwanonyeza da- 







7 Mukama anasuliringa dala emire- 
mbe gyona ? 
Era anaba uga takyalina kisa 
nate? 


8 Okusasirakwe kugende’de dala emi- 
rembe gyona ? 
9 Hyeyasiubiza nga kifu'de enire- 
. mbe nemirembe ! 
9 i Katonda yerabi'de okuba nekisa ? 
E ye sahana NG okuliingi mu 
usi 
10 Nange e aaa nti Obwo bwe 
bunafu bwinge; 
(Naye na'jukiranga) emyăka egyo- 
j ia ano gwoyo ali wa- 


11 Nayogeringa ku bikolwa bya Mu- 


Kubanga k a 'jukiranga ebyekitalo: 
byo ebye'da. 
12 Era analowazinga omulimugwo gwo- 


Era 1 nafumitirizivga ebikolwabyo. 
13 E'kubolyo, ai Katonda, liri mu iwa- 
tukuvu: 
Kstonda omukulu, ” ali nga Kato- 


nda, Nawa 
14 'Gwe Katonda akola ebyamagero : 
T amānyigo mu mawa- 


15 Wanunula abantubo :  nomukono- 


Abana ba Yakobo nen Yusufu. [Sera 
16 Ama’ zi gakulaba, ai Katonda; 


# Bal 96. 


“Is. 9.15 






b Zab. 143. 
5. 


t Zab. 73. 
li. 


"Ku. 18. 
1L 








Ama'zi gākulaba, negatya : 
Era nobuziba nebukankana. 
17 Ebire nebitonya aina'zi; 
° Zab. 44. "gulu 6 nerireta e'dobozi : 
NA 5 Era ”nobusãlebwo nebubuna. 





18 “ E'dobozi kubwêtukakwo ne- 








7 Zab. 104. riba mu kikung'unta; 
ABA WEI ting neknmulisa ebinta 
Eusi nekaukana neyigima. 
t Kab.3.15. | 19 t E'kubolyo lyali mu nyanja. 
: Nazapondazo (zali) ma ma’ zi a- 
„Nobigerebyó tebyamanyika. 
e Zab. 7a |20 pik an amyanga abantubo “nge- 
Ziso | “piiga, 
Mu mukono gwa Musa n ne Aloni. 
t 2 Zab. 74 76 ° Masukiri ya Asafu. 
6 aa Bi 1 b MuWULIRE, 'mwe abantu bānge, 
kwange: 
| | Mutege amatu ga mwe eri ebiga- 
bo ebyakamwa kinge. 
“Zab WA 20 Nayasama akamwa kange mu lu- 
“Nge. 1. 6 Ni yogora d ebigambo ebyekyama 
ebye 
8-Byetwawuliringa, byetwamanyé- 
nga, ` 





Era “bajaja ba'fe byebatubilira- 


nga. l 
4 /Tetubikisenga baua bābwe, 
Nga tubūlira g emirembe egi'ja a- 
matendo ga Mukama, 


Nana ke, nebyamagerobye bye- 
yakola. 


5 Kubanga i obujulirwa 
mu Yakobo, 
Era yalagira etêka mu Isiraeri, 
Lyeyakitira bajaja ba fe, 
Babitegezenga abana babwe : 
6 k Emirembe egi'ja gibimanye, be 
. bāna abali okuzalibwa; 
Abali bagenda okugolokoka noku- 
bibilira abana babwe : 
7 Balyoke basiibirenga Katonda, 
'So balemenga okwerabira emirimu 
gya Katonda, 
Naye bakwatenga amatekag 
8 'So0 balemênga okuba nga KANA 
babwe, 
| Emirembe emika' kanyavu, emi- 


jemu 
' Emirembe egitalongosa buliingi o- 
mutima gwagyo, : 
Monitoro gwagyo nga teguny wëra 
tonda. 
9 Abana ba Efalaimu, nga balina 
ebyokulwānyisa nemitego, 
Nebakyika enyuma ku lunaku o- 


lwolutalo. - 
10 Tebakwata ndagāno ya Katondá, 
mu matë- 


'anyweza 


Nebagana okutambuli 


- kage; 
11 Neberabira ebikolwabye, 
yamagerobye byeya 
12 Yakolera * ebyekitalo mu maso ga 
bajaja babwe, 
. Munsi enak, "mu nimiro ya 
Zoani. 






“Zab. 4.1. 





/ Ma. L9. 
é SHU 12, 

















| sa, 













m Kuv. 7- 
12 






" Kubal 
13. 22. 


130 Yayasa mu nyanja, nabaisa wa- Kur. i4 
p Nāimiriza amazi ntamo. P Kuv. 13. 
ulemberinga | 8 


14 Era ." emisana ya 
nekir 


6, 
mi kyona bomumiuli ogwomu- 
0 
15 s Yayasa amainja mu 'dangu; 
abanywesa ama 'zi amangi ngêga- |” 
va mu buziba. 
16: Era yavisa ensulo mu! 'jinja, 
Nakulukusa ama'zi ngemi'ga. 
17 Naye nebanyikira nate ekumwond- 
na, 
u Okujemera oyo ali wa'gulu enyo 
“, mu diingu. 
18 w Nebakema Katonda mu mutima 


“gwibwe 
Nga basaba e'mere olwokwegêmba 
- kwabwe. 

19 Era naye biyogera obubi ku Kato- 

nda; ; 
Bagamba nti y Katonda ainza oku- 

'” 4ekateka emeza mu 'dangn? 
20 ua z yakuba e'jinja ama'zi néga- 


ga negikulukuta ; ; 


r? Kuy. la. 
21. 
y a 17. 


t t Kubal. 


" Zab. 96. 
8. 


d anun 16. 
1 IKoLI9. 8. 


y Kur. 16. 
3. 


f Kuv. 17. 
6. t. 





t Kubal 
ILI. 


8 Kuv. 16. 
4 
b Zab. 108 


40. 
Yok. 6.31. 
ka 103. 


d í Kur. 16. 


“ Kubal. 


J Kubal. 
WW kls 
17. 


# Kubal. 
1L 29. 


i Kos. 5.15. 


k Ma. 32. 4. 


i Zab. 74.2. 


m Kurv. H. 
6. 
"Kubal 
14. 20. 


AN, 103. 
PLub. 6 3. 





ZABULI. 


Era ainza okuwa nomugāti ? 
Alirabira enyama abantube ? 
21 MA kyeyava awulira, nāsu- 


nguw 
z Omuliro negwāka ku Yakobo, 
Era A TOSET nebunyoka ku Isi- 


22 Kubanga teba'kiriza Katonda, 
'So tebesiga bulokozibwe. 
23 Naye nalagira e'gulu wa'gulu, 
Na'gulawo enzi'gi ezomu'gulu ; 
24 a Nabatonyesezanga manu okulya, 
- Nabawanga ! e'mere eyomu 'gulu. 
25 Apama nebalyanga < e'mere eyaba- 


Yabawerezanga ebyokulya “naba- 
'kusa. 


96 Nakuusa empewo eziva ebuvanjn- 
ba mu 'gulu: 
Era  nalungamya nobuinzabwe 
empewo eziva obukika obwadyo. 
27 Era Pangan, wa enyama nge: 
u 
Nenyonyi ezibiika ngomusenyu o- 
. gwenyanja : 
23 N raa Ma wakati mu dumm Iwa- 
we, . 
Okwetolola enyumba zābwe. 
29 Awo nebalya, neba kuta nyo; 
Nabawa kyebali ¢ begomba. 
30 Bali nga tebanayawukana nokwe- 
gomba kwabwe, 
E'mere yabwe yali ngekyali mu bu- 
mwa bwabwe, 
31 Nad bwa Katonda nebulinya 


Nebuba'tamu abasinga obunene, 
SONAUS abavubuka ba Isira- 


32 Bra naye ebyo byona bwebyababako 
J nebonona nate, 
Nebata'kiriza byamagerobye. 
33 Kyeyava amalawo “enaku zabwe 
(okuzifula) obutalimau, 
Nemyaka gyabwe mu kutya. 
34 Bweyaba'ta, bwebābūzabūza “oku- 
munonya : 
Nebakomawo nebakeranga okuno- 
nya Katonda. 
35 Neba'jukira ngak Katonda Iwe Iwa- 
zi zi TENA 
ra nga tonda ali wa'gulu enyo 
ye yabanunula. 
86 Aayo bamunyumiriza nakamwa kā- 


we, 
. Nebamulimba nolulimi Iwabwe. 
37 Kubanga omutima gwabwe tegwa- 
longoka gyali, 
'So tebali besigwa mn ndaganoye. 
38 Naye ye, kubanga » ya'jula okusa- 
sira, ” nasonyiwa obutali butuki- 
riva (bwabwe), natazikiriza : 
Wewawo, emirundi emingi yabai- 
sako obusungubwe, 
Natakubiriza busungubwe bwona. 
39 Naye °na'jukira nga bo Pmubiri 


ubiri ; 
Empewo eziita nesita'da nate. 





40 Emirindi nga mingi gyebakamujé 
mera mu 'dingu 
r Nebamunakuwalizi mu lukola ! 
41 Nebekynka nate nebakema Kato- 


Kekanyizā Omutukuvu wa Isiraeri. 
42 Teba'jukira mukonogwe, 
Newakuba'de olunaku lweyabanu- 
nuliramu eri omu 


43 $ Bweyateka obubonerobwe mu Mi- i 


siri, - 
Nebyamagerobye “mu nimiro ya 
Zoani; 
44 v Natiila emi'ga gyabwe omusai, 
Nenzi'zi zabwe nebatainza kunywa. 


45 Natuma mubo webitole byensowera, |: 


ezabalūma ; 
y Nebikere, ebyabazikiriza. 
46 Er nawa obuwüka ekyengera kyā- 
we, 
Nemirimu gyabwe eri 3 enzige. 
47 4 Na'ta emizabibu gyabwe nomuzi- 


5 ra, 
Nemisukomoli gyabwe nempeke e- 
nene ezomuzira. 

48 Yawayo nente zabwe eri omuzira, 
Nendiga zabwe eri enjota ezaka. 
49 Yabakasukako obusüngubwe obu- 

kambwe, 
Nokunyiga, nokunyikala, nokans- 
kuwala, 


a eg kya bamalaika abaleta o 


50 Yakubira obusingubwe e'kubo, 
Teyasāsira meme zibwe obutafa, 
Nayo nawayo obulamu bwabwe eri 

olumbe; 

51 a Nakuba ababeryeberye bona (abā- 

li) mu Misiri, 
Asinan amanyi mu ò wema za Ka. 


52 Naye ona’ gyamu abantube ye nge- 
Nibalung' amiza mu 'dingu ngeki- 


sibo. 
53 Nabakulembera mu mirembe bwati 
nokutya nebatatya : 
Naye enyanja nesilira dala aba- 
labe babwe. : 
54 Nabaleta ku nsalo deyawatuku- 


vuwe, 
Ku lusozi luno omukonogwe ogwa- 
dyo lwegwagula. 
55 Era aa amawanga mu maso 
ga 
e NGgaba wé okuba obusika / ngaba- 
gerera, 


Natuza ebika bya Isiraeri mu wema 


zago. 
56 Naye nebakema Katonda ali wa- 
'gulu enyo nebamujemera, 
Nebatakwata byeyategeza ; 
57 Naye nebakyika enyuma nebaki- 
sakusa nga bajaja babwe: 
mba s ngomutego ogwobuli- 


58 Kuban 
bifo 


ga bara 9 ne- 
yabwe Sa byokunsozi 





'78. 21-56. 


r Bef. 4 30. 


# Kurv. 10. 
12. 
a kur. 9. 
a. 


a aro 12 


sa 106. 


AU; 


4 kur. 15 
37. 


Ya. 
J Zab. 106. 
11. 


lear. 96. 
30. 





78. 59—80. 8. 


ZABULI. 487 


Nebamukwasanga obu'gya nebifa- y Obu'gyabwo bunābūbūkānga ngo- | f Zef. 1.18. 


p Sam. 4 
° Yob. 27. 
15. 

? Is. 8213. 


? 1 Sam. b. 
6. 


#Zab.81.2. 


t1 Bam. 16. 
1 


#2 Bam. 6. 
2 


“Kung. L 
10. 

è Zab. 742 
“Ter. 26, 
IR 


Mi 3.12 
4 Ma. 38 


B. 
Yer. 18. 3. 


nanyi byabwe ebyole. 
59 Katonda bweyawulira bwatyo, ni- 
sunguwala, 
Natamwa nyo Isiraeri : 
60 í Nāfuluka mu wema eyomu £Siro, 
Ewema gyeyali a atese mu bantu ; 
61 Nawayo ! amānyige mu busibe, 
Mek tibane mu mukono gwomu- 


62 Era nigabula abantube meri eki- 


a, 
Nasunguwalira obusikabwe. 
63 Omuliro negulya abavubuka ba- 


bwe; 
Nabawala bibwe nebataba na lu- 
imba lwa kufumbirwa. 
64 " Bakabona babwe nebafa ekitala ; 
0 Ne ba'na'mwandu bibwe nebata- 
kuba biwobe. 
65 Mukama nalyoka azukuka ngazu- 
kuka mu 'tulo, 
p Ngomuzira ayogerera wa'gulu 
ganywe'de omwenge. 
66 r Nakula abalabebe neba'dayo e- 


nyuma: 
Nabakwasa ensonyi ezita gwāwo. 
67 Era nagana ewema ya Yusufu, 
Natalonda kika kya Efulaimu ; 
68 Nah nalonda apan kya kia 
usozi Sayuni "|weyayag 
69 Nazimba awatukuvuwe okufanana 
ngensozi, 
Ngensi gyeyanyweza emirembe 


gyona. 
70 Era t nalonda Daudi omu'duwe, 
Namu'gya mu bisibo byend 
71 Mu kugoberera endiga eziyönsa 
mweyamu'gya, 
“ Okuliundanga Yakobo be bantube, 
ne Isiraeri bwe busikābwe. 
72 Awo nabalindanga mu butukiriyu 
obwomutimagwe ; 
Nabalung'amyanga namagezi ge- 
mikonogye. 


79 Zabuli ya Asafu. l 


1 Ar Katonda, 3 amawanga ga'ze mu 
d busikābwo ; 
Bononye e ekaluyo entukuvu; 
arak erusalemi entumo ne- 


24 Emirambo gyaba'dubo bagiwa'de- 
° yo okuba e'mere yenyonyi eza 
wa'gulu, 
Emibiri gyabatukuvubo eri ensolo 
zokunsi. 
3 Omusai gwabwe bagufuse ngama zi 
okwetolola Yerusalemi : 
e Newataba muntu wa kubazika. 
a J ekivume eri baliranwa ba- 


Okudilirwa nokusekererwa eri abo 
abatwetõlo'de. 
5 Ai Mukama, olitiisa wa osuanogi- 
wala emirembe gyona ? 


muliro ? 
6 í Fuka obusūngubwo ku mawinga 
k agatakumanyi, 
Ne ku bwaka obutakowola li- 
nyalyo. 
7 Kubanga bali'de Yakobo, 
Nebazisa ekifokye. 
8 l To'jukira gyetuli obutali butūkiri- 
vu bwa bajaja ba'fe: 
Okusasirakwo okulūngi kwanguwe 
okutukulemberanga: 
Kubanga tujezebwa nyo. 
9 Otubere, ai Katonda owobulokozi 
bwa'fe, olwekitibwa kyerinyalyo: 
Era otuwonye, onalize dala ebibi 
bya'fe, olwerinyalyo. 
10 Abamawanga ekiriba kibogeza kiki 
nti Katonda wabwe aliru'dawa? 
E'gwanga lyomusai gwaba'dubo 
oguyika 
Tamen) e mu bamawānga mu 


lim Okusinda kwomusibe ku'je mu 
masogo 
Ngobunzabwo bwebuli obungi owo- 
nye abo abatekerwawo okufa; 
12 Era owalane baliranwa ba'fe "emi- 
a musanvu ° mu kifuba kyä- |! 
we 
Ekivume eba kana 'gwe, ai 


Mukam 
13 NA naban iba era P endigs eze- 


eryo 

Tunakwebazanga enaku zona : 

Tunayolesanga etendolyo okutūsa 
emirembe gyona. 


8 Ya mukulu wabaimbi; “ eyekisosa- 
'nimu-cdusi. Zabuli ya Asafu. 


1 Ar Omusimba wa Isiraeri, wulira, 
'Gwalung'amya l Yusufu “ ngekisi- 


'Gwatūla d wakati wa bakerubi, yā- 
kira dala 


2 e Mu maso ga Efulaimu ne Benya- 
mini ne Manase, kubiriza ama- 


nyigo, 
O'je otulokole. 
87 Otukyiise nate, ai Katonda; 
. V Oyase amasogo, na'fe tulirokoka. 


4 Ai Mukama Katonda owe'gye, 
Olitüsa wa okusunguwalira okusa- 
ba kwabantubo ? 
. 6 Wabalisa fe'mere eyamaziga, 
Era wabawa amaziga amangi o- 
kunywa. 
6 a oluyêmbo eri £baliranwa 


ba' 
Nabalabe ba'fe baseka bo'ka na 


bo'ka. 
7 Otukyuse nate, ai Katonda owe- 
gye; 
Era oyase amasogo, na'fe tuliro- 
koka. 


8 Wa'gya 'omuzabibu mu Misiri: 


i Yer. 10. 
28. 
“15. 45.4,5. 


l Is. 61. 9. 


= DA 


n Lab. 4 


zA 65.6.7. 
Luk.6. 38. 


P Zab.741 


“ Zab. 80. 
Ebisoka. 


t Za b.81.B. 
"Zab. 71. 
2%. 

d Zab.90.1. 


“ Kubal 
2 18. 


Zah. 80.1. 
# Kubal 
6. 25. 


i Zab. 424. 


k Zab, 44 
13. 


l Ts. 5.1-7. 


M a ia 


° Zab. 89. 
40. 
15. 5. 5. 


a an BA 
Ebisoka. 


ò Zab. 95.1. 


€ Lev. 25.9. 
1 yum, 13. 


d re AN, 
A. 


“ Zab. 7. 
15. 


Kur: 31. 


” Zab. 114. 
Kur. 1. 


k A 2. 


i ur. 18. 


ZABULE 


Wagobamu amawānga, ™ nogusi- 
mba. 
9 Wasawa mu maso gagwo, 
Negusimba nyo emizi, negu 'jula 
ensi. ; 
10 Ensozi nezibi' Jihwa nekisikirize 
kyagwo, 
. Namatabi gagwo negaba ngemivule 
a Katonda. 
11 Gw aloka amatabi gagwo 3 okutūsa 
ku nyanja 
Nensibuka zag wo okutisa ku Mu ga. 
12 Kiki °ekyakumenyesa enkomera 
zagwo, 
R abaita mu 'kubo nebaguno- 
o? 
13 Embi'zi eva mu kibira egunyaga, 
Nensolo ezomunsiko zigulyako. 


t 


14 Okyūke nate, tukwegairi'de, ai 
Katonda owe'gye: 
Otunulire wausi (ngoima) mu- 


"gulu, olabe, ojire omuzabibu 
0gwo, 
16 Nekikolo omukonogwo ogwadyo 
kyegwasimba, 
P Ne'tabi Iyew ekolera eryamanyi. 
16 "Gwoke'dwa omuliro, guteme 'dwa 
dala: 
Bazikirira amasogo bwegabanenya. 
17 #Omukonogwo gube ku musaja 
' owomukonogwo ogwadyo, 
Ku mwina womuntu gwewekolera 
- owamanyi. 
18 Na'fe tetuli' da nyuma okukuleka : 
Otuzūkize 'gwe, na'fe tunakibira- 
nga crinyalyo. 
19 Otukyuse nate, ai Mukama Kato: 
nda owe'gye; 
Oyase amasogo, na'fe tulirokoka.-- 


8 Ya mukulu wabaimbi ; a Eyckigasi. 

' (Zabuli) ya 1 Asafu. 

1 MuimprrENGA wa'gulu eri Katonda 
amanyi ga'fe: 

t Muletenga e'dobozi eryesanyu eri 

Katonda wa Yakobo. 

2 Mwanukulenga oluimba, muletenga 
ekitisa, 

Enanga enungi era namadinda. 

3 Mufuwenga ¢ekondēre omwezi nga 
kyegu`je guboneke, 

‘d Omwezi nga gwa gabogabo, ku 
lunaku lwa'fe oọlutakavu olwe- 
mbaga. : 4 

4 Kubanga cryo lye teka eri Isiraeri, 

Ekiragiro kya Katonda wa Yakobo. 

b Yakiteka mu € Yusufu okuba obu- 
julirwa, 

WA Brera nābuna ensi Yemisiri: 

TGyenaw ulirira olulimi lwesama- 


nya. 
6 Na'gya ekibegabegakye ku i mu- 
gugu: 
Engaloze WE NA NA mu bi' bo. 


Tk Wakowola bwewali mu naku; nā- | 


nge, ninkuwonya ; 
INinku'diramu mu kifo ekyekyama 
ekyokubwatuka : 


gana. 
67 Nayogera nti Muli bakatonda, 


. m Nakukemera ku ma 'zi jama 
riba. 
8 Muwulire, mwe abantu pange. aa. 
nge näbategeza : 
'Gwe Isiraeri, singa okiriza oku- 
mpulira ! 
9 Temubenga " katonda mu'na'gwa- 
nga mu gwe; 
'Bo tosinzenga katonda mu'na'gwa- 
nga yena. 
10 ° 'Nze Mukama Katondawo, 
Eyaku'gya munsi Yemisiri : 
p Yasama nyo akamwako, nange 
'naka'juza. 
11 Naye abantu bange nebatawulira 
'dobozi lyange; 
'So Isiraeri nitaujagala na katono. 
12 Nange ” nimbaleka okugoberera o- 
buka'kanyavu bwomutima gwa- 
bwe, 
''Batambulirenga mu kutesa kwabwe 
bo. 


18 Singa abantu binge ba'kiriza oku- 
mpulira, 
Binga Isiraeri a'kiriza okutambu- 
lira mu makubo gange! 

14 NANI NANG 'de mangu abalabe ba- 
we, 
Nandikyiisi' za omukono gwinge 
kwabo abalwana nabo. 

15 Abakyiwa Mukama bandimujemu- 
lukuki’de: 
Naye ekiscra kyabwe kyandiba'de 
kya mirembe gyona. 

16 Era yandibalisi za nobugimu obwe- 
ng'ano: 

Era nandiku'kusi'za > nomubisi 
gwenjuki oguva mu 'jinja. 


82 Zabuli ya Asafu. 


1 KATOnDA 4 aimirira mu kibina kya 
.Katonda ; 
Asala emisango inu bakatonda. 
2 Mulitiisa wa okusalanga emisango 
egitali gya nsonga, 
b Nokusalirizanga “ababi ? | [sera 
3 Musalirenga emisāngo omwāvu 
noyo atalina kitawe : 
Muga tenga oyo ali mu naku ñata- 
lina bintu. 
4 Muwonyenga omwävu noyo eye- 
taga: 
, Mubalokolenga mu mukono gwo- 
mubi. 
5 Tebamanya 'sö tebategëra ; 
d Batambulatambula mu kizikiza: 


` eEmisingi gyona egyensi gisagasa- 


Era 'mwena muli bina boyo ali wa- 

'gula enyo. 
7 Era naye ⁄ munāfānga ngabantu. 
oi munagwanga ngomn ku bala. | 


ra. 
8 Golokoka, ai Katonda, osalire ensi 
Oomusango : 
Kubanga 'olisikira Pak ma Aa aa AA WA AA zA gona. 


80. 9—82. 8. 


= Kar. 17. 


” Zab. 4. 


3 Ma. 32 


"is 3. 13. 


b Ma 1.17. 
Nge. 145. 


iZab2 a 


83. 1—86. 9. 


e Is. 62.7. 
“Zab 281. 


<Nge.26.2 





83 Oluimba, zabuli ya Asafu. 
1 Ar Katonda, 4% tosirika nate : 
b Toleka kwogera, 'sō tobererawo, 
ai Katonda. 
2 Kubanga, lêba, abalabebo bayogā- 
na: 
Nabo abakukyawa baimusi'za o- 
mutwe, 
3 Basala enkwe ku bantubo, 
Batesa wamu (obubi) ku bantubo 
abakweke. 
4Bogede nti Mu'je “tubazikirize 
4 balemenga okuba e'gwanga; 
" Erinya lya lsiraeri liremenga oku- 
"jukirwa nate. ; 
5 Kubanga batêse'za wamu nomwoyo 
gumu; 
Balagana endagano ku'gwe: 
6 Ewema sa “ Edomu / Nezabaisima- 


eri; 
Moabu, 7 Nabakagale; 

7 tGebali, ne k Amoni, ne Amaleki ; 
Firisutiya awamu nabo abatila mu 

0: 

8 Era m Nebwasuli bwega'se nabo; 
Babe'de ? abana ba Luti. (Sera 

9 Obakole nga (bwewakola) ° Midiani > 
Nga ? Sisera, nga Yabini, ku ” mu- 


'ga Kisoni; 
10 Abazikiririra Endoli; 
Nebafuka ngobu'sa ku 'taka. 
11 Abakungu babwe obafananye nga 
s Olebu ne Zeebu; 
Wewawo, !abalangira bābwe bona 
nga Zeba ne Zalumu'na; 
12 Abayogera nti # Twetwalire 'fe'ka 
Enyumba za Katonda tuzirye. 
13 Ai Katonda wange, obafule © nge- 
nfufu eyakazimu ; 
v Ngebisasiro empewo byezitwala. 
14 Ngomuliro ogwokya ekibira, 
Era ngenimi zomuliro ezokya enso- 


21; 
15 Obai'ganye bwotyo ne kibuyagawo, 
Era obatise nempewozo. 
16 'Juza amaso gabwe okweralikirira ; 
Banonyenga erinyalyo, ai Mukama. 
17 Bakwatibwenga ensonyi, batyenga 
enaku zona; 
18 Wewawo, beralikirirenga bazikiri- 


renga: 

z Balyoke bategêrêenga nga 'gwe 
we ka ° erinyalyo YAKUWA, 

Oli wa'gulu nyo ngofuga ensi yona. 


8 4 Ya mukulu wahaimbi; “ Eyekigasi. 
Zabuli ya batabani ba Kola 
1 bEweMAZO nga dingi, 
Ai Mukama owe'gye. 
2 cEmeme yinge yegomba, era ezi- 
rise olwempya za Mukama ; 
Omutima gwange nomubiri gwange 
bikabira Katonda omulamu. 
3 Wewawo, d enkazalu'gya yerabi'de 


enyumba, 
Nakatai ekisu mwekanabi kiranga 
obwana bwako, 






ZABULI. 


Bye byotobyo, ai Mukama owe'gye, 
Kabaka wange, era Katonda wange. 
4 Balina omukisa abatūla mu nyu- 
mbayo: 
e Banakutenderezinga. [Sera 
5 Alina omukisa omuntu amanyige 
bwegaba mu'gwe; 
Engudo (ezigenda mu Sayuni) nga 
ziri mu mutimagwe. 
6 Nga baita mu kiwonvn ekyamaziga 
bakifula ekifo ekyensulo ; 
Wewawo, 'dumbi akibi'kako nomu. 
kisa. 
7 Bava mu manyi nebagukira mu 
` mānyi, 
Buli muntu mubo alabika mu maso 
ga Katonda mu Sayuni. 
8 Ai Mukama Katonda owe'gye, wu- 
lira okusaba kwange : 
. Otege okutu, ai Katonda wa Yakobo. 
(Sera 
9 Tunula, ai Katonda engabo ya fe, 
Olabe amaso /goyo gwewafukako 


amafuta. 
10 Kubanga olunaku lumu mu mpyazo 
lusinga olukumi. 
Naga okuba omu'gazi mu nyu- 
mba ya Katonda wange 
Okusingaokutūla mu wema ezobubi. 
11 Kubanga Mukama Katonda 7ye 
. njuba, ye ngabo : | 
. Mukama anigabinga ekisa neki- 
tibwa: 
Ta'menga kintu kiriingi kyona abo 
abegendereza. 
12 Ai Mukama owe'gye, 
Alina omukisa omuntu akwesiga 
'gwe. 


8 Ya mukuln wabaimbi. Zabuli ya 
hatabani ba Kola, 


1 MUKAMA, watunulira n nekisa ; 
Wa'za obusibe bwa Yakobo. 


2 a Wasonyiwa obutali butūkirivu 
obwabantubo, 
Wabi'ka ku kibi kyabwe KyOnA. 
ra 


| 
3 Wa'gyawo obnsūngubwo bwona: 
b Wakyuka noleka ekiruikyo ekika- 
mbwe. 
4 c Otukyūse, ai Katonda owobulo- 
kozi bwa'fe. 
Era Jokunyigakwo ku 'gwewoeri 'fe. 
5 Onotusunguwaliranga enaku zona? 
Onotusinga obusungubwo emire- 
mbe gyona? 
6 Tolituzukiza nate, 
Abantubo bakusanyukirênga ‘gwe? 
7 Otulage okusasirakwo, ai Mukama, 
Otuwe obulokozibwo. 
8 ¢ Kampulire Katonda Mukama bya- 
nayogera: 
Kubanga /anabulira abantube emi- 
rembe, 7 nabatukuvube: 
Naye baleme okukyama nate mu 
busirusiru. 
9 Mazima obulokozibwe buba kumpi 
abo abamntya ; 


QI 


489 


“ Zab. 42. 
5, 13. 


/ Zab.61.6. 


S Ts. 60. 19. 


* Zab.32.1. 


è Kur. 32. 
12. 


“ Zab.80.3. 


d Nek. 1. 
8-10. 


“Kab. 21. 


S Zek.9.10. 
# Zab.50.5. 





490 


“Zek. 25 


| KAA 


AE 
m sh, 2 


“ Yak. 1. 
17. 


“ Zab.67.6. 


a Zab. 72. 
20. 


è Zab. 40. 
17; 270.8 


€ Zab. 25.1. 


d Kuv. 34. 
6. 


e Zab. 53. 
12. 


Z/Zab.71.2. 


’ Kurv, 15. 
IA 


i Is. 65. 18. 


"Zab, 56. 
13; 116. 4. 





ZABULI. 





‘i Ekitibwa kiryoke kitilenga mansi 
ya'fe. l 
10k Okusasira namazima bira ye; 
lObutūkirivu ” nemirembe binywe- 
geraganye. 

11 Amazima galose mu 'taka; j 
Nobutūkirivu taa de kunsi nga 
` buima mu gu 

12 Wewawo, 4 kama anigabinga 

ebiringi; ; 
o Ta ya 'fe engretanga ekyengera 


kya 
13 Obutäkirivu bunāmukulemberä- 


Era n baikubiiiga ebigerebye e- 
'kubo. 


8 6 “ Okusaba kwa Daudi. 


1 Oreor okutukwo, ai Mukama, o- 
nziremu; 
Kubanga b'nze ndi mwava, sirina 
bintu. 
2 Okiiwe ememe yange; kubanga 
'nze ntya Katonda: 
Ai 'gwe Katonda wange, olokole o- 
mu'duwo akwesiga. 
3 Onsasire, ai Mukama; 
Kuban TA nkukõwola ’ 'gwe okuzibya 
obu' 
4 Osanyuse ememe yomu'duwo; 
Kubanga nyimusa ememe yange 
ceri 'gwe, ai Mukama. 
5 Kubanga 'gwe, Mukama, oli mulii- 
ngi, oyanguwa okusonyiwa, 
Era d o'jula ekisa eri abo bona aba- 
kukowola. 
6 ¢ Otege okutu, ai Mukama, eri oku- 
saba kwange 
Owulire e'dobozi eryokwegairira 
kwange 
7/Ku laaki olwokunakuwala kwa- 
nge ndikukowola ; 
Kubanga olinziramu. 
8 9 Tewali afanana nga 'gwe mu ba- 
katonda, ai Makama; 
'So tewali bikolwa ebiri ngebibyo. 
9 Amawanga gona gewakola i gali 'ja, 
galisinza mu masogo, ai Muka- 


ma; 
Era galigulumiza erinyalyo. 

10 Kubanga 'gwe mukulu, era okola 
ebyekitalo : 

k'Gwe Katonda we'ka. 

11 'Onjigirizenga e'kubolyo, ai Mnu- 
kama; “natambuliranga mu ma- 
zimago : 

Oga'te wamu omutima gwinge gu- 
tye eriuyalyo. 

12 Nakutenderezanga, si Mukama Ka- 
tonda wange, nomutima gwange 
gwona; 

Era nigulumizanga erinyalyo emi- 
rembe gyona. 

13 BUNDA okusasirakwo kungi gye- 
ndi; 

Era n wawonya ememe yinge mu 
bunya obuli wansi enyo. 





14 Ai Katonda, ° abamalala bangolo- 
koke'deko, 
Nekibina ekyabatemu banonye' za 
ememe y yange, 
'50 RRUA e'gwe mu maso gi- 


15 P Naye ' gwe, ai Mukama, oli Kato- 
nda a'jula okusäsira, owekisa, 
Alwawo okusunguwala, alina oku- 
sasira namazima amangi. 
16 r Onkyükire, onsasire; 
Owe somu'duwo aminyigo, 
Olokole omwana womuzānawo. 
17 Ondage akabonero olwobulūngi ; 
Abankyiyo bakalabe bakwatibwe 
ensony 
Kabanga ” 'gwe, ai Mukama, ombe- 
'de, era onsanyusi' za. 


Zabuli “ya batabani ba Kula; 
oluimba, 


8 


15 EmMiISINGIGYE giri ku “nsozi entu- 
kuvu. 
2 Mukama ayagala emiryingo gya 
Sayuni. 
Okusinga enyumba zona eza Yako- 


8 Eby ekitibwa bikwogerwako, 
'Gwe d ekibuga kya Katonda. 
4 Ndyogera ku < Lakabu ne Babuloni 
nga bali mwabo abamanyi 'nze : 
Laba Firisutiya, ne Tulo, Nebuwe- 
siyopya ; 
Oyo yazalirwa omwo. 

5 Wewaw o, kiryogerwa ku Sayuni 
nti Gundi ne gundi bazilirwa 
'OMWO; 

Noyo ali YA ‘gulu enyo alikivyweza 
ye ny 


6 Mukama libala Jbwaliwandika a- A 


mawanga, 
Nti Gundi yazilirwa omwo. 
7 Abaimba era nabo abazina (balyo- 
gera nti) 
Ensulo zange zona ziri mu'gwe. 
88 kimakalasu-Leanosl “Masukiri ya 
4 Kemani Omuzera. 
1 Ar Mukama, Katonda owobulokozi 


bwange, 
e Nakābirānga emisana nekiro mu 


Oluimba, zabuli “ya batabani ba 


masogo : 
2 Okusaba kwange kuingire woli ; 
Otege okutukwo eri okukaba kwa- 
nge: 
8 Kabanga ememe yange e'ju'de e- 
naku, 


JNobulamu bwinge busemberera rz 


emagombe. 
4 Bambalira 94 wamu nabo aba'ka mu 
bunya; 
Ninga omuntu atalina mubezi : 
5 Asulibwa mn bafu, 
Ali ngaba'tibwa abagalamira mu 
ntana. 
t Boto'jukira nate; 


Kola; ya mukulu wabaimbi ; ò eye- E 


85. 10—88. 5. | 





* Zab i3 


P Kuv. 4 
6. 


Zab. 2 
Evpoka. 


ua 
“ Lab. gil 


Zaba 
bisvka. 


è Zab. 33 
Ebisoka 



























lu. 5. 
Mub. 9. 3. 







? Yob 13. 
3 









" Zab. 38. 
IL 































Era bayawukana nomukonogwo. 
6 Onta'de mu bunya obuli wansi enyo, 
Mu bifo kebyenzikiza, mu ł bazi 
7 Obusingubwo bunyigiriza nyo, 
Era ombonyabonye'za namayongo 
go gona. [se 
8 Onjawukanyiri' za wala nabo be. 
"manyi; 
Onfu'de # 'ekitama eri abo: 
Nsibi'dwa, 'so siinza kuvamu. 
9 Eriso iyānge likulukuse olwokuna- 
kuwa 


Nkukabira buli lanaku, ai Mukama, 
Ntega engalo zānge eri 'gwe. 
10 Oliraga abafu ebyamagero ? 
ana baligolokoka balikutendere- 
(Sera 
11 Ekisakyo kiribilirirwa mu mago- 


aa EMA A mu kuzikirira ? 
13 Ebyamagerobyo birimanyirwa ma 
kizikiza ? 
Nobutiikirivubwo munsi °eyokwe- 
rabira ? 
13 keh gwe, ai Mukama, gwenkibi- 


Era "(bali) nkya okusaba kwange 
kunatiikanga mu masogo. 

Mukama, kiki ekikusuza ememe 
yange? 

Kiki vekikunkwesa amasogo ? 

15 Mbonyabonyezebwa, nfanana oku- 

fa okuva mu buto bwange: 

Enise Pea baRo, nineraliki- 


16 Ohugingubwo obukambwe buntii- 
seko; 
Entisazo zinzingizi'za. 
17 ai Ma ngama'zi okuzibya obu- 
, e: 


14 


Bantaiza erui nerui wamu. 
18 rAbanjagala nemikwāno (gyange) 
obawukanyi'za wala nange, 
Nabo be manyi mu kizikiza. 


89 “ Masukiri ya è Esani Omuzera. 


1 NAIMBANGA ku kusasira kwa Muka. 
ma enaku zona : 

Nakamwa kange nategezanga abe- 
mirembe gyona obwesigwabwo. 

2 Kubanga njoge'de nti Okusasira 
kunānywēzebwānga okutiisa emi- 
rembe nemirembe : 

Era ne mu 'gulu onosimbānga o- 
bwesigwabwo. 

3 peni endagano nabalonde bā- 


c Ndiiri'de Daudi omu'du wange; 
4 Ka A nalinywezanga enaku 


d Nentebeyo nagizimbiranga sana 
emirembe gyona. 
5 “Ne'gulu linatenderezinga ba. 
magerobyo, ai Mukama; 
Era nobwesigwabwo mu kung'ani- 
ro Jeryabatukuvu 


ZABULI. 





6 Kubanga ani mu'gulu gwebainza 
okugerageranya ne Mukama? 


An bana babakulu ali nga 

7 Ye Katonda atibwa enyo mu lukiko 
olwabatukuvu, 

Agwana okutibwa ekusinga bona 
abamwetolola ? 


8 Ai Mukama Katonda owe' gye, 
Ani owamanyi, “ afanana nga 'gwe, 
ai YA? 
Nobwesigwabwo bukwetolola. 
9 'Gwofuga amalala genyanja : 
Amayengo gayo bwegagolokoka 4 0- 
gatesa. 


10: Wamenyamenya Lakabu ngomu- 
ntu a'tibwa; 
Wasasanya abalabebo nomukono 
ogwamānyigo. 
11 E'gulu liryo, era nensi yiyo: 
Ebintu byona noku'jula kwabyo 
m wabitekawo. 
12 Obukika obwa kono nobwadyo wa- 
butonda : 
x Taboli ne ° Kerumoni zisanyukira 
erinyalyo. 
13 Olina omukono ogwamānyi: 
Engalozo za manyi, nomukonogwo 
ogwadyo gugulumizibwa. 
14 PObutiikirivu nomusingo bye bi- 
nyweza entebeyo: 
r oraa namazima bikalembera 


amasog 
15 Balina KA A abantu abamanyi 
s e'dobozi eryesanyu : 





7 Zab. 29.1. 


ANI 
IL 
Zab. 35.10. 


k Zab.65.7. 


sak 


s PADAN 


" Yos. 19. 
12. 
° Ma. 3.9. 


P Zab. 97.2. 


" Zab. 85. 
30. 


t Lev. 23, 


Ai Mukama, batambulira mu mu- | 24. 


sana gwamasogo. 
16 Saran wakina erinyalyo okuzibya 
obu'de; 
ae bagulumizibwa mu butikirivu- 
wo. 
17 Kubanga 'gwoli kitibwa kya manyi 
gabwe : 
Nolwekisakyo te'jembe lya'fe linā- 
umizibwanga. 
18 Kubanga Mukama ye nanyini nga- 
bo ya'fe; 


“Era #Omutukuvu wa Isiraeri ye 
nanyini kabaka wa'fe. 


19 © Mu biro biri wagambira abatuku- 
vubo mu kwolesebwa, 
Noyogera nti <Nta'dewo okubera 
ku muntu owamanyi; 
Ngulumizi'za omuntu eyalindebwa 
mu bantu. 
20 z Ndabye Daudi omu'du wange; 
'Mufuseko #amafuta gange ama- 
tukuvu: 
21 Engalo zange zinanywezebwanga 
gyali; 
Nomukono gwange gunamuwanga 
amanyi. 
22 Omulabe tamujogenga ; 
Newakuba'de ? omwana wobubi ta 
mubonyabonyenga. 
23 Nange nāsūlānga abanalwananga 
naye mu masoge, 


Aam 


“Zab. 71. 
22 


aa Sam 
17. 
Ka 


PREN 
17. 10. 


DEAR 


a AN 
16. 13. 


4 25am.". 
30. ` 


492 


e Zab.72.8. 


d 28am. ". 
14. 


“Zab. 2 7. 


S2 Bam. "7. 
14. 


s Lab.60.6. 


i Zab. 725. 


k Yob. 17. 
19. 


“Ma 31. 


> Ma. 33. 
Ti. 


“Lub.3.19. 






ZABULI. 


Era nakubanga abanamukyawanga. 
24 Naye obwesigwa bwange nokusa- 
sira kwange binabanga naye; 
Ne mu linya lyānge e'jemberye li- 
nagulumizibwanga. 
25 Era natekanga omukonogwe ku 
c nyanja, 
Nomukonogwe ogwadyo ku mi'ga. 
26 Anankabiranga nti 4 Gwe kitange, 
Katonda wange, era e'jinja eryo- 
bulokozi bwange. 
27 “Era ndimufula omuberyeberye 
(wan 
R aja a AA abensi. 
28 Namuterekeranga okusasira kwa- 
nge emirembe nemirembe, 
Nene ang yange enenyweranga 


sya 
29 Era nawangazanga eza'derye emi- 
rembe gyona, 
Nentebeye ngenaku eze'gulu. 
30 / Abānabe bwebanālekānga amate- 
ka pange, 
Nebatatambuliranga mu misango 


yange; 
31 Bwebananyomanga ebiragiro bya- 
nge, 
Nebatakwatīnga mateka gānge ; 
32 Nange na'jiranga okwonêna kwi- 
bwe nomu'go, 
Za butikirivu bwabwe noku- 


183 Naye simu'gyirengako dala kusi- 


sira kwange, 
'S0 siganyenga bwesigwa bwange 
okuwebuka. 
34 Simenyenga ndagino yange, 
Si'jululenga EN ekyava mu 
mimwa 
85 Omulindi êkas: SANA ? obutiikiri- 
vu bwange ; 
Simulimbenga Daudi. i 
36 Eza' derye linabereranga emirembe 


gyon 
Nentebeye ít ngenjuba mu maso 


gānge. 
37 Enenywezebwānga 


38 Naye ! wasila nogoba 
ae waha oyo gwewafukako 
amafuta. 
39 Wakyawa endagano eyomu'duwo. 
n Wanyomaenguleye (nogisula) wa- 
nsi. 
40 " Wamenyamenya eukomeraze Zo- 


na 
Wayabya ebigobye. 
41 0 Boua abaita mu 'kubo bamunya- 


ga: 
Afuse P? ekivume eri baliranwabe. 
43 Ogulumizi'za omukono ogwadyo | > 
ogwa 
Osanyusi'za akasa diy bona. 
43 Wewawo, okyami'za obwogi bwe- 
kitalakye, 
'Bo tomuimirizi'na mu lutalo. 
44 Omazewo okumasamasakwe, 
Nosilira dala entebeye wansi. 
45 Osaze ku "naku ezobuvubukabwe : 
Omubi'seko ensonyi. [Sera 
46 :Olitusa wa, ai Mukama, okwe- 
kwekanga enaku zona? 
Obusungubwo balitusa wa okubii- 
būkānga ngomuliro ? 
47 t O'jukire, nkwegairi'de, ekisčra 
kyange bwekiri ekitono : 
Abana babantu bona nga wabato- 
ndera ebitalimu ! 
48 Omuntu aluwa aliba omulamu ata- 
liraba kufa. 
Aye yona ai ememeye mu buinza 
wamagombe [Sera 
49 Mukama” ARA E okwe'da 
kuliruwiwa, i 
“Kwewalairira Daudi mu bwesi- 
wabwo? 
50 © 'Jukira, Mukama, aba'dubo bwe- 
bavumibwa ; 


Bwensitula yma kifuba kyinge f 


ekivume ekyamawanga gona a- 
gamanyi; 
51 Abalabebo kyebavuma, ai Mukama, 
Kyebavuma #ebigere byoyo gwe- 
wafukako amafuta. 


enaku zona l 
ngomwezi, 52 “ Mukama yebazibwenga emirembe 
Era t ngomujulirwa omwesigwa mu nemirembe. 
'gulu. [Sera | Amina, era Amina. 
EKITABO IV. 


90 “Okusaba kwa Musa omusaja wa 
Katonda. 


1 Mukama, b'gwe wali kifo kya'fe 
ekyokutūlamu 
Mu mirembe gyona. 
2 Ensozi nga tezinazālibwa, 
Era nga tonabumba nsi nebintu, 
Okuva mn mirembe gyona okutiisa 
mu mirembe gyona, 'gwe Kato- 


nda. 
8 c Osindika abantu mu kuzikirira ; 
Era oyogera nti Mu'deyo, 'mwe 
abina babantu. 





4 Kubanga demyaka olukumi mu 
masogo 
Giri ngolwajo olwaita, 
Era ngekisisimuka kyekiro. 
5 Obatwalira dala nga mukoka; “bali 
ngotulo : 
Enkya bali /ngomu'do ogumera. 
6 Enkya guloka, gumera ; 
Akawungezi nga gusali'dwa, era 
nga guwotose. 
7 Kubanga obusūugubwo butuma- 
lawo. : 
Era bwonyiga netweralikirira. 


89. 24 —90. 7. | 


l Zab. 44, 
9-22 


"Zabi 
“ Zab. 80. 
12 ; 


Zab. 88. 
124. 


AA 


r Zab. 102. 
2. 

“ Zab. 131 
kab 1.2. 


t Yob. 7.7; 
10. 9. 


“laz 
Zab. 74 
18. 


? Zab 7. 


: YA 17. 


a Zab a 
13. 


42 Pet s.a 


“Zab. 73. 
D. 


Jis. 0.6. 






90. 8—92. 9. 
8 vOta'de obutali butūkirivu bwa'fe 





# Yer. 16. 
17, 


mu masogo, 
í Ebibi bya'fe cbyekyama mu mu- 
sana gwamasogo. 
9 Kubanga enaku za'fe zona ziita mu 
busiingubwo; 
Buyaka gya'fe gi'gwawo ngekiro- 


í Yob. H 
a 


10 Enaku zemyaka gya'fe gye myaka 
nsanvu, 
Era naye aminyi gaweza emyaka 
ekinana ; 
Naye amalala gabwe kwe kutegana 
no uwala kwerëre ; 
Kubanga gaita mangu, na'fe netu. 
bula. 
11 Ani amanyi obuinza obwobusiingu- 


WO, 
Nokunyiga nga bwogwanira oku- 
tibwa ? 
12 * Obnigiris tubalënga bwetutyo e- 
naku za'fe, 
.Tulyoke tufune omutima omugezi- 


gezi. 
18 ¿Okomewo, ai Makama; olitisa 
wa? 
MA wa juse mu bigambo ebyaba- 


k Zab.30.4. 


'Zab. 6. 4. 
“Lab. 66. 


14 Otn'kuse enkya nokusasirakwo ; 
Ta AE tujaguzènga, enaku 
% , 8 ZO 
15 Otusanyuse ngenaku bweziri zewa- 
tubonyabonyezangamu, 
Era ngemyaka bwegiri gyetwalabi- 
rangamu obabi. 


"Kab.s.2. | 16 SU mu ange gulabikirenga aba- 


"Zab. 27.4. 


“Zab. 252 


d7ab. 89, 
2119.110. 


“Mat. 2). 
37. 


JZab. 35.2. 


Nekitibwakyo k kirabikenga ku bina 
17 Era °nobulūngi bwa Mukama Ka- 
Era otunywërezěnga emirimu gye- 
mikono gya 'fe : 
Wewawo, emirimu gyemikono gya- 
ATULA mu skifo ekyekyama e- 
kyoyo ali wa ‘gulu enyo 
d wansi wekisikirize 
2 Nāyogerānga ku Mukama nti Oyo 
kye ki' dukiro kyange, era ak 
kigo kyange: 
3 Kubanga oyo yanakulokolinga mu 
d mutego ogwomui'’'zi, 
Ne mu kawumpuli omubi. 
Era “ wansi webyoyabye wono'du- 
kirang ih 
Amazimage ye / ngabo, ge gakiima. 
12 kiro 
NTA RWA G9 akasale akagenda e- 
6 Olwoliimbe olutambulira mu kizi- 
Newakuba'de í olwokuzikiriza oku- 


tonda wa'fa buberenga ku'fe : 
'fe oginywezenga. 
E ia webintu byona. 
Katonda wange cgwenesiga. 
4 Anäkubi'kāngako ebi wa giikoh 6, 
5 Mola. vy Iwa ntisa ya 
fafaganya mu tuntu. 


iMa RH. 





ZABULI. 


7 Abanta olukumi baligwira ku lubi. 
rizirwo, 
aé akakumi ku mukonogwo ogwa- 
0; 
dok ulik usen bêrera? gwe. 
8 la A apana namasogo, 
ba empêra yababi. 
9 Kubanga 'gwe, ai Mukama, oli ki- 
'dukiro kyange! 
Omufu'de oyo ali wa'gulu enyo eki- 


mahari wotūla ; 
10 Tewali kabi akalikubako, 
86 tewali kibonobono ekirisembe- 
rera ewemayo. 
11 WA alikulagiririza m bamala- 


Bakukiime ma makubogo gona. 
19 Balikuwanirira mu mikono gyabwe, 
pe okwesitala ekigerekyo ku 


inja. 
18 Olirinya ku mpologoma ne ku sala- 
mbwa: 
Olisamba empologoma ento nomu- 
sota ? wangi webigerebyo. 





493 





k e LAB. 37. 


Mat. 4.6 
Luk, 4.10, ' 


m Zab. 4. 
74 73. 20. 


n Luk. 10, 


14 Kubanga anta'deko okwagalakwe, | 19. 


kyendiva 'muwonya: 
Ndimugulumiza wa'gulu, kubanga 
amanyi erinya lyange. 
15 Alinkabira, nange ndimuitaba ; 
Naberanga wamu naye bwanānaku- 
walanga: 
Ndimuwonya, ° ndimuwa ekitibwa. 
16 p Ndimuwangaza nyo, ndimu kusa 
obulamu 
Era ndimulaga obulokozi Bwanga 


92 Zabuli, oluimba olwokusabiti. 


1 a Kirusi okwebazanga Mukama, 
Nokuimba okutenderezanga erinya- 
lyo, gwali wa'gulu enyo: .. 
2 Okwolesanga ekisakyo enkya, 
Nobwesigwabwo buli kiro. : 
8 > Nekinta ekirina engoye ekumi, 
era hamadinda : 
Ne'dobozi eryokutya eryenanga. 
4 Kubanga ' gwe, Mukama, onsanyu- 
si'za nomnlimugwo : 
Nājagulizānga ' emirimu gyemiko- 
nogyo. 
5 cEmirimugyo nga mikulu, ai Mu- 
kama 


< Ebirowözobyo bya “buziba nyo. 
6 e Omuntu ali ngengolo tamanyikino, 
'Songa nomusirusiru takitegera : 
7 Ababi bwebaloka ngomu'do, 
|. Era abakozi bobubi bona bwebera; ; 
Kyebava (bëra) bazikirizibwe emi- 
rembe gyona : 
8 Naye 'gwe, ai Mukama, ogulumizi- 
bwanga emirembe nemirembe. 
9 arana laba, abalabebo, ai. Mu- 


Kubanga, laba, abalabebo baliziki. 


Abakozi babul bona balisasikyizi- 
bwa.. 


1 Bam. 2 
30. 

Yok.12.24. 
P Ma. 6. 2. 


1 Basek. 3. 
14. 


Sa 141. 


b Zab.33.2, 


"Zab. 40.5; 
139. 14, 17. 


d Bal. 11. 
33. 
e Zab.94.8, 






494 





f1 Bam. 2. 
1. 


? Zab. 23.5. 
i Zab. 54.7. 


k Zab. 32.8. 
i PARID 9. 


= Zab. 1.8, 


2 Bal.9.14. 


al Brom: 


€ Zab. 45.8. 


d Zab.65.7. 


“Ma. 32. 
35. 


b Lub. 18. 
25, 


“Zab. 74. 
10. 


d Yob. 22. 
13. 


e Kuv. 4. 
Ji. 


ngeryembogo: 
Nfuki'dwako v amafuta amagya. 
11 Era :eriso |yange lirabye (byenja- 
gala nga bituse) ku balabe bange, 
Amatu gange gawali'de (byenjaga- 
la nga bituse) kwabo abakola o- 
bubi abangolokokerako. 
12 k Omutiikirivu aliyera ngolukindu ; 
< Alikula ' ngomuvule mu Lebanoni. 
13 m Abasimbirwa mu nyumba ya Mu- 
kama. 
PAA mumpya za Katonda 


afe. 
14 Baliba nga bakyabala 'ebibala nga 
baka'diye; 
Bali'jula ama'zi, balige’ja +- 
15 Balage nga Mukama mutūkirivu ; 
Oyo lye 'jinja lyange, 'so n muye 
temuli butali butikiriva. 


9 JU a Muxama afuga; sb ayamba; de 


Mukama" ka de, Sasih ama- 


Era an enywe'de nokuinza netei- 
nza kusagasagana. 

2 “Entebeyo yauywèra e'da ne 'da 

Iyona: 
Obererawo oknva emirembe nemi- 
rembe. 

8 Amrn'zi gaimusi'za,' 'gwe Mukama, 
Ama'zi gaimusi za e'dobozi lyago; 
Ama'zi gaimusa amayengo gago. 

4 Okusinga amalobozi agama'zi ama- 

ngi, 
Amayengo amanene agokunysnja, 
d Mukama ali wa'gulu asinza aina- 


nyi. 
5 Byewategeza bya mazima dala: 
Obutukuvu busanira enyumbayo, 
Ai Mukama, emirembe nemirembe. 


9 A1 Mukama, 'gwe Katonda 4na- 
nyini ku walana, 
'Gwe Katonda nanyini kuwalana, 
omasizemasize dala. 
2 .Weyimuse, b'gwasalira ensi emisa- 
ngo 
Owe abamalala shibas wania. 
3 Mukama, cababi balitusa wa. 
© Ababi balitasa wa okuwangula? ` 
4 Bogera ebitalimu, nebyamalala : 
Abakozi bobubi bona benyumiriza : 
b panenyamenya sbantubo; ai Ma- 


. kama, 
Era babonyabon a. obasikibwo, 
6 Ba'ta 'na'mwandu ne muna 'gwā- 
nga, 


Era ba'ta atalina kitawe. 

7 d Nebogera nti Mukama talabe, 
'So Katonda wa Yakobo talowoze. 
8 Mulowoze, 'mwe abali ngensolo mu 

bantu: 
Gh P abasirmgiru, muligeziwala 
9 e Eyatekawo okutu, taliwulira ? 
Eyabumba eriso, taliraba ? 


ZABULI. 


'vula, 
Vv Aigiriza abantu amagezi? 
Mukama amanyi ebirowozo byaba- 
ntu, 
Nga mu'ka. 
19 Alina omukisa omuntu i gwobone- 
reza, ai Mukama, 
Era gwoigiriza ebiva mu matekago : 
13 Olyoke omuwu muze sleme okula- 
ba ebiro ebyepaku, 
Okutūsa “ obunya lwebulisimirwa 


' ababi. < 
14 ka wen l Mukama talisuta bantu- 


'So talireka busikabwe. 
16 Kubanga omusingu guli'da mu ba- 
tukirivu: 
Ne bona abalina emitima egyama- 
zima balibugoberera. 
16 Ani anangolokokera kwabo abakola 
obubi ? 
“ Ani ananyimiririra ku bakonzi bebi- 
tali bya butūkirivu ? 
17 Binga Mukama teyali mubezi wa- 
nge, 
Ememe yange yanditu'de mingn 
awali okusirika. 
18 Bwenayogera nti ?# ' Ekigere kyänge 


kiserera, . 
Okusasirakwo, 'gwe Mukama, ne- 
kuinpanirira. 
19 Mu birowozo byinge ebingi ebiri 
mu'n 
Okusanyusakwo kumpêmera eme- 


“ane yange. 
20 Abafuga ababi bali'sa ekimu nawe, 
Abalagira ebyetima "mu mateka? 
21 Bakung'ana okalamba. ememe yo- 
' mutuakirivu, 
o Nebasala omnsiingo okusinga o- 
musai ogutaliko kabi. i 
22 Naye Mukama yabanga kigo kyä- 
. nge ekiwanvn; : 
Era Katonda wange lye P `jinja lye- 
neyuna. 
28 Era abeleseko obutali butükiriva 
bwabwe bo, 
Era alibazikiriza mu bubi bwabwe; 
Makama Katonda wa'fe alibaziki- 


riza. 
9 5 aMU'E. ASH KWA Mnkama : 
bTuimbire ne'dobozi ervesa- 
“nyu ce'jinja eryobnlokozi bwa fe. 
2 Tu’ je mu masoge nokwebaza, 
Tumuimbire ne fonoz eryesanyu 
ne zabuli. 
8 Kubanga Mukama ye Katonda o- 
mukulu, 
Era Kabaka omukolu danga ha- 
katonda bona. 
4 Enkonko zensi riri ma 'mukono- 
gwe; 
Nentiko zensozi nazo jiwe: 
5 Enyanja yiye, era yagikola ; 
NG konde E gye gyabamba olu- 
alu, - 


92. 10—968. 6. 
10 Naye ogulumizi'za /e'jembe lyange 10/Abonereza amawanga, talikanga- 


' Bal 1. %; . 
2 l4 16. 


Tam 


11 Koli 
32. 


t Zah, 54 
Z: 


1) Bam. ?'2 
2. 


- Zab. W 
16. 


nZab.sA429 


“Kur. A 
7. 
Mat. 27.4 


?Zah 961. 


4 Teh 47. 
4 Lal. 100. 


Zani. 





' 95. 6- 98. 4. 





“Zah. 741. 


f Beb. 3. 7- 
MI, 15; 4.7. 
7 Kubal. 
Ma. 


i Kuv. 15. 
2-7. 


è Kubal. 
14 2. 


tBeh 43, 
5. ; 


m Ma. 129. 


b Zab. 78. 


“Zab. 22. 
T. 


d Zab. 45. 
12 
“Zab. 116, 
19. 


6 Mu'je, tusinze, tuviiname ; 
Tufukamire mu maso ga Mukama 
Omutonzi wa'fe : 
7 Kubanga ye Katonda wa fe, 
Na'fe tuli “bantu ba 'talerye, era 
endiga ezomumukonogwe. 
J Lero, eai v munawulira e'do- 
boziry 
8 Temuka AR mitima gya'mwe, 
nga Emeriba, 
t Nga ku lunaku Olwemasa mu 
"dungu 
9 Bajaja ba mwe k bwebankemê, >? 


Nebangeza, nebalaba omulima 
gwange. 
10 Emyaka amakumi ana nany ikalira 
abemirembe giri, 


Ninjogera nti Be bantu abakyima 
mu mutima gwabwe, 
'Sa tebamanya makubo gange: 
11 Kyenava ! ndaira mu busungu bwa- 


nge, < 
Nga tebaliingira mu 7 kiwu' mulo 


kyiuge. 
96 a MUNUINDIRE Mukama Sha 
mba olungya : 


a a Mukama, 'mwe gjisi 


2 Mamuimbire Mukama, mwebaze 
erinyalye: 
Mwolesenga obnlokozibwe bali la- 
naku bali lunaku. 
3 Mubilirenga ekitibwakye. mu ma- 
sa AGA, ,. 
as bana gg AAN mu bantu bona. 
4 Ku nga Mukama mukulu, era 
agwana okutenderezebwa enyo: 
Agwana okutibwanga okusinga ba- 
katotda bona. 
5 Kubanga bakatonda bona abama- 
wanga bye bifananyi ; 
Naye Mukama ye Mage e'guln. 
6 Ekitibwa nobakula biri mu ma- 


soge: 

b Amanyi hobalungi biri mu. wa- 
tukuvuwe. 

7 Mumuwe Mnkama, 'mwe Ctebika 
ebyamawanga, 

Mumuwe Mnkama. ekitibwa nami- 


nyi. 
8 Mumuwe Mukama. ekitibwa “eki- 
gwanira erinyalye: . 

, Muletedsadaka, mu je mu mpyaze. 
9 Kale mumusinze Mukama mu bu- 
hingi obwobntukuvu. | 

Mnukankane.mu masoge, 'mwe ensi 
zona. 
10 Mwogerere mu mawānga nti Mu- 
kama afuga: 
' Era nensi eny wēra nokuinza ne- 


teinza kusagasagana.: 
Alisalira amawanga  emisāngo e- 


l gyemns6nga. - . 
11 E'gulu lisanyaka, era nensi oa 


guze; 
Enyanja ewime, noku' jula kw ayo: 


ZABULI. 


na; 

Emiti gyona egyomukibira negirvo- 
ka giimba olwesanyn; 

13 Mu maso ga Mukama, kubanga 

a'ja; 

Kubanga aja okusalira ensi emi- 
sango: 

Alisalira ensi emisango er yensonga, 

(Aliramula) amawanga namazi- 


mage. 
97 Ebizinga bijaguze bwebyenkana 
obungi 

2 e Bbire nekizikiza bimwetolola: 
Obutukiriva nomusango bye bi- 

nyweza en e. 

3 Omuliro gumukulembera, 
Gwokya abalabebe erui nerui. 

4 0 Enjotaze zamulisa ensi : 
Ensi neraba nekankana. 

5 4 Engozi zasi naka ngenvimbo awali 

Mukama, 
Awali Mukama wensi zona. 

6 e E'gulu libulira obutūkirivubwe, 
Namawanga gona galabye ekiti- 

bwakye.. . 
7 Bakwatibwe ensonyi bona abasinza 
ebifananyi ebyole, 
Abenyumiriza olw ebifananyi i: 
/Mumnsinze ye, 'mwe bakatonda 
'mwena. 

8 Sayani yawnlira nisanyuka, ,. 
Nabawala ba Yuda nebajaguza ; 
Olwemisangogyo, pi Mukama. 

9 Knbanga 'gwe, Mukama, oli 9 wa- 

'galu nyo kunsi zona: 
'“Ogulumizibwa okusinga enyo baka- 
tonda bona. 
10 Kale” mwe abagala Mukama, imu- 
: kyawe obubi: 
Aki ma ememe Sika kik a 
k Ahawonya mu mnkono gwomnbi. 
11 (Omusana gwasigirwa omutukirivu, 
-Nesanya oyo alina omntima ogwa- 
mazima. 


a MUKAMA afnga; ensiesanyuke; 


r 


KE ka 


495 | 


12 / Enimiro ejaguze, nebigirimu byo- | 1a. 35. 1. 


81 Basek. 
8. 12. 
Zab. 18.11. 


“Zab, 77. 
18. 

d Balam, 
3.3. 

Nak. 1. 5. 
e Zab.50.6. 


/ Beb. 1. 6. 


12 Musanyukire Mukama, 'mwe abatū. | £ 


kirivu 


w Era mwebaze erinyalye etukuvn. | ™ Zab. 30 
98 Zali 
18 MuwmvuiMpIrRu Mukama oluimba o- | “Zab.33.3, 
lugya ; 
Kubavga akoze- -ebyamagero : 
b Engaloze ezadyo, nomukonogwe | t Kuv. 15. 
 Omutukuvn bimulete'de obulo- | $ k ya 
kozi. k 
2 Mukama amanyisi'za obulokozi- 
bwe: u 
cObutūkirivnbwe abwolekere'za da- k A 
la mn maso gamawanga, .>' ` 
3 dA'jnki'de okusasirakwe nobwesi- d Luk. 1. 


gwabwe eri enyumba ya Isiraeri: 
Enkomerero zona ezensi zirabye 
., obulokozi bwa Katonda wa fe.. 
4 Muimbe ne'dobozi eryesanyn' eri 
Mnkama, 'mwe ensi Zona: 


496 





“Luk. 1. 
49. 


k Zab. 2. 6. 


“# Zab.95.1. 





ZABULI. 


Mulete oluimba muimbe olwesanyu, 
wewawo, muimbe ebyokutendere- 


za, 
5 Muimbe okutendereza Mukama ne- 
nanga; 
Nenanga era ne'dobozi eriimba. 
6 “ Namakondere ne'dobozi /eryaka- 
gombe 
Mulete e'dobozi eryesanyu mu maso 
ga Kabaka, Mukama. 
7 9 Enyanjaewūme, noku'jula kwayo; 
Ensi zona, nabo abazitūlamu ; 
8 í Ama'zi gakube mu ngalo; ' 
Ensozi ziimbire wamu olwesanya ; 
9 Mu maso ga Mukama, k kubanga 
a'ja okusalira ensi omusango : 
Alisalira ensi emisango egyensõnga, 
(Aliramula) amawanga nobutiikiri- 


vu. 
99 a Mukama afuga; amawanga 
gakankane ; 


d Atula wakati wa bakerubi; ensi 


esagasagane. 
2 Mukama mukulu mu Sayuni; 
Era ali wa'gulu okusinga amawi- 
nga gona. 
3 Batendereze erinyalyo ekuln era e- 
ryentisa. 
c Ye mutukuva. 


4 Era aminyi ga kabaka gagala omu- 


sango ; 
'Gwonyweza obutūkirivu, 
Otiukiriza omusango nobutūkirivu 
mu Yakobo. 
5 Mamugulumizënga Mukama Kato- 
nda wa'fe, 
Era musinzizenga ku dntebe yebi- 
gerebye: 
Ye mutukuvu. 


6 e Musa ne Aloni mu bakahanahe.. 
Ne /Samuwiri mwabo ahakõwola 
' erinyalye; 
y Bakabira Mukama, nabaitaba. 
7 KA Gen nabo mu 'mpagi eye- 
ire; 


WA WA nekiragiro 
8 Wi dana, ai Mukama Katonda 


wa'fe: 
Wali Katonda abasonyiwa, 
Newakuba'de nga wabawalêné e. 
'gwanga olwebikolwa byabwe. 
9 Mumugulumizenga Mukama Kato- 
nda wa'fe, 
Musinzizenga ku + lusosirwe olutu- 


uvu; 
Kubanga Mukama Katonda wa'fe 
mutukuvu. 


1 00 Zabuli eyokwebaza. 


1 #MuLetere Mukama e'dobozi erye- 
sanyu, 'mwe ensi zona. 
2 Mumuwereze Mukama nesanyu : 
"Mu'je mu masoge nokuimba. 
3 Mumanye nga Mukama ye Katonda: 





Oyo ye d yatutonda, na'fe tuli babe; 
Tuli bantabe, era endiga ezomudi- 
ndirolye. 
4 Muingire mu miryängogye nokwe- 
baza 


Ne mu tmpyaze nokutendereza : 
Mumwebaze, mukuze erinyalye. 
5 Kubanga Mukama mulūngi ; okusa- 
sirakwe kwa lubërera ; 
Nobwesigwabwe bwa mirembe gyo- 
na. 


1 01 Zauli ya Daudi 
1 NAIMBANGA ku kusasira ne ku mu- 


sango: 
'Gwe, ai Mukama, gweniimbiringa 
okutendereza. 
2 Natambuliringa pemco n mu 'ku- 
bo etūkirivn : 
Wowe, olija gyendi di? 
_ 4 Nātambulirānga mu ama umba ya- 
nge b nomutima ogutã 


3 Sitekenga kintu kyona. ekitasina 78. 


mu maso gange : 
Nkyawa omulimu gwabo abakyama ; 
Tegwega/' tenga ninge. 


4c Omutima ogutawulira gulindekera 
; dala 20 


Birmanya kintu kyona kibi. 
5 Awaiririza mu'ne mu kyima, oyo 


d nazikirizanga : 


08. 5—102. 4. 


' k Zab.95.86 


“Zab 146, 
19. 


"O Banu 
aa 


d Zab 94. 


Alina amaso agegulumiza nomuti- | 2. 


ni ogwamalala simugumikirize- 


6 Anako gange ganatunulirênga abe- 
sigwa abomunsi, batiilenga wamu 

- nange 
Aiampalirà mu ‘kubo etükirivu ya- 


namperezinga. 
7 Akola ebyobulimba talitüle mu nyu- 
: mba yange: 
Ayogera ebitali bya mazima tali- 
nywera mu maso gange. 
8 Buli nkya názikirizānga ababi bona 
abomunsi ; 
"Malewo bona abakola ebita bya 
butiikirivu ba'gwewo mu °¢kibuga 
kya Mukama.. 


- 


1 O 2 E kwoyo aliko, ta, nafuka 
na hahe ipnei okumu'ta, nå 
ulugunyakwe maso 


1 Wana alara kwange, ai Muka- 


Okukiba kwange kutake gyoli. 
2 a Tonkisa masogo ku lanaku olwo- 
kunakuwala kwānge: ` 
© Otege okutukwo wendi ;. 
Ku lunaku lwenkõwolerako ompi- 
' tabe mangu. 
8 Kubanga benaku sange zi'gwawo 
ngomu'ka, 
c Namagimba gange gökebwa ngo- 
mumuli; 
4 Omntima gwange gwoke'dwa, gu- 
wotose ngomudo; 


e Zab. 48.68. 


“Zab 2.9. 


> Yak. 4. 
14. 


eiaa 39. 


102. 5- 5— 108. 17. 


41 Bam. 1. 
7. 


“Zab. 8.3. 
/Yob142 


1 Zab. 9.7. 


415. 60. 10. 


t [s. 38. 10. 


"Yob. 21. 
21. 

“Zab. 90. 
3 5 

y Zab. 90. 
1. 


wa Kubanga nerabira okulya e'mere | 25 $ Ta ne'da watandika ensi; 


yange. 

5 Olwe'dobozi eryokusinda kwange 
Amagumba gange gega'se nomu- 

biri gwange. 

6 Ninga kimbala owomu'diingu ; 
Nfüse ngekiw ügnlu ekyomunsiko. 

7 Ntunula, era nfu 
Ngenkasalogya etiila ku kiti'kiro 


8 Abalabo mbo bango bazibya obu'de oku- 


Abandaluki'de bandaira. 
9 Kubanga ndi'de e'vu ngomugāti, 
e Bra ntabu'de kyenywe'de nama. 


ziga. 
10 Olwokunyigakwo nobusingubwo : 
Kubanga wa'ndnda nonsüla. 
11 Enaku zinge ziri/ngekisikirize eki- 
; 'gwawo; 
Era mpotose ngomu' do. 
19 Naye g'gwe, ai Mukama, onobere- 
rānga enaku zona : 
Neki'jukizokyo okutiisa emirembe 


13 Oligolokoka, tolisasira Sayuni: 
Kubanga obu'de butiise okumusi- 
sira, wewawo, obu'de obwalagi- 
rwa butiise. 
14 Kubanga aba'dubo basanyukira s- 
mainjage, 
Era basisira enfiifuye. 
15 Bwegatyo LEWA EA gona k gali- 
tya erinya lya Mukama, 
Ne bakabaka bona abensi (balitya) 
ekitibwakvo : 
16 Kubanga Mukama azimbi'de dala 
Sayuni, 
1 Alabiki' de mu kitibwak ye; 
17 mAlowoze'za okusaba wabo aba- 
firi'dwa, 
'So tanyomye kusaba kwabwe.. 
18 Ekyo *” kiriwandikirwa emirembe 


Aiii eriritõndebwa lirite- 
ndereza Mukama. 
19 Kubanga Patunuli'de wansi ngaima 
ku watukuvuwe awagulumivu ; 
Mukama yalaba ensi ngaima mu 


gulu 
20 Ok walira r okusinda kwomusibe ; 
Ok ai naka abo abatekerwawo o- 


ku 
21 Abantu balyoke s batenderënga eri. 
nya lya Mukama mu Sayuni, 
Netendolye mu Yerusalemi ; 
22 Amawanga bwegalikung' ana A- 


wamu 
Namatwile, okuwereza Mukama. 


23 arsa ku manyi gange mu 
u 
Yasala ku naku zange. 

24 t Ninjogera nti Ai Katonda kak 
tontwalira dala 4 ngenaku zange 
tezina'gwawo:. 

. #Emyikagyo gibsrera y emirembe 
gyona. 


ZABULI 


Ne bang gwe mulimu gwemikono- 


264 Ebyo biri'gwawo, naye 'gwonobe- 
reran 


ga: 
TA xH byona birika'diwa | 55 
10, 


ekyam 
Olibiwanyisa ngekyambalo, nebyo 
biriwanyisibwa : 
27 Naye > gwoba bumu, 
Nemyakagyo tegirikoma. 
28 c Abana baba'dubo banaberangawo. 


Neza'de Iyabwe linanywezebwanga pi 


mu masogo. 


1 O 3 (Zabuli) ya Daudi, 


1 aWssaze Mukama, 'gwe ememe 
yange; 
Ne byona ebiri munda yange, (mwe- 
baze) nyae etukuvu. 
2 Webaze Mukama, 'gwe ememe ya- 


nge, 
"Bö tewerabira birūngibye byona 
Dra e ebikolwabyo byna e ebi. 
a butūkirivu ; 
dhata endwa'dezo zona; ~. ` 
4 Anunnla obulamubwo buleme oku- 


zikirira 
d Aku'sāko engule eyekisa nokusā- 
sira okulungi: . 
5 A'kusa aame YA ebiringi; 
Obnvubukabwo nebu'da obugya 
e ngempiungu. 
6 Mukama /akola ebyobutakirivu, 
Atukiriza emisāngo kulwabo bona 
abajogebwa. 
79 Yamanyisa Musa amakuboge, 
Nebikolwabye eri abana ba Isiraeri. 
8 i Mukama a'ju'de okusisira nekisa, 
Alwawo okusunguwala, alina ori 
` sonyiwa okungi. 
9 k Tanenyenga enaku zona; 
"Bo LA (na busingu) mirembe 


10 Tutakozo ngebibi bya'fe bwebiri, 
'Bo tatusasu'de ngebikolwa bya'fe 
ebitali bya butukirivu bwebiri. 
11 Kuba e'gulu nga bweriri wa 'gulu 
okusinga ensi, 
Nokusasirakwe bwekuli okungi 
bwekutyo eri ! abo abamutya. 
19 Ebuvanjuba nebugwanjuba bwe- 
biri ewala, 
Emane bwatuta'de ewala ebyondno 
bya'fe. 
13m Nga kitabwe bwasasira abanabe, 
Ne Mukama bwasasira bwatyo aba- 
. : “mutya. 
14 Kubanga amanyi omubiri gwa'fe ; 
nA'jukira nga 'fe tuli o nfūfu. 
15 Omuntu, enakuze ziri ? ngomu'do ; 


Ngekimuli ékyomunsiko, bwayera |) 


bwatyo. 
16 Kubanga empewo zikikiintako, ne- 
— kiba nga kigenze; 
Nekifo kyakyo tekirikimanya nate. 
17 Naye okusasira kwa Mukama kwa: 








b KAD; 130. 


e kar, 16. 


4ZAb.b.18. 


e Is. 40. 31. 

4 Zab. 144. 

1 Zab. 147. 
19. 


i Kuv. 34, 
b. 86.18. 


k Zab.90.5. 
Is. 57. 16. 


tLuk.1.50. 


m Mala. 8, 
17, 


498 













































r Kur. 20. 
6. 


' Zab. 11.4. 


t Zab. 148. 
2. 


"Zab. 104 
4. 

“Zab, 145. 
10. 


siu. 35, 


è Zah. 88.1, 
e Ts. 40. 2. 


dTs. 19. 1. 
“2 Sam. 
23. 11. 
Zab. 18.10. 
/ Beb. 1.7. 
4 Zab. 103. 
21. 


i Ts. 60. 2 


x Yob. 38. 
Yoh. 38. 
~ Lab. 9. 
n. 


va mu mirembe gyone era kuli- 
tuka mu mirembe gyona eri aba- 
mutya, 

e eai reri abana babi- 


18 Eri ab abakwata endaganoye, ' 
Neri abo aba'jukira ebiragirobye 
okubikola. 
19 ANA yanyweza #entebeye mu 


Nob wakabakabive bufuga byona: 
20 Mumwebaze Mukama, 'mwe ! ba. 
malaikabe.: 
'Mwe abazira abamanyi, abatūkiri- 
za ekigambokye, 
Nga akah e'dobozi eryekiga- 


21 magar AIDA Mukama, 'mwe 'mwe- 
na e'gyerye; 
; n Abawerezabe, abakola byayagala. 
22wMumwebaze Mukama, : "mwe 
'mwena emirimugye, `. ; 
Mu bifo byona byafngirama : 
Webaze ukama, ' gwen ememe yä- 


nge. - l 
1 04 '. EWER Mukama, 'gwe 
ememe yange. Ai Mukama 
Katonda wange, oli mukulu nyo; 
bOyamba'de ekitibwa nobukaln. 
2 Eyebi'ka nomusana ngekyambalo ; 
Atimba e'gulu ° nge'gigi : 


"3 Asimba empagi ezenjuze MU:MA'Zi; 


Afūla “ebire e'galirye; 
Atambulira e ku biwawatiro bye- 


:mpewo 
47 Afūla ababakaba empewo; i: 
9 Nabawerezabe omuliro ogwika K 
5 Eyasimba emisingi gyensi, 
Ereme okusagasagananga emire- 
0 mbe gyona. 
6 Wagibi'i kako enyanjangekyambalo; 
Ama 'zi- noganmirita WA 'gulu wenso- 
l! gi. 
-7 i 'Gwe baan enya AA "duka; 
E'dobozi eryokubwatukakwo bwe: 
Dz ryawulirwa neganguwa . oknge- 
nda; . 
8 Gilinya ku ngozi, 
mu biwonyu, 
ME BANI mu kifo kyewagatekera. 


gaserengetera 


9 k Wagalagira l ensalo gyegatamsa 
kusu kako; 
an Galeme oku'da nate oknbi' ka 
kunsi. 
10 Aleta cnzi'zi mn biwoanya; 
Zikulukuta mu nsozi: 4 
11 Zinywesa ensolo zona “z0mansiko, H 
: Entulege ziwona enyönta. - 
12 Enyonvi ezomu'gulu “kwezitala 
 kwezo, 
7, jimbira mu matabi. 


113 A ta ama'zi a A mu 


njuze 
Ensi ne "kuta ebibala ebyeniirimu- 


gyo. 
14 Amereza ente esubi, 








Nomu'do okuwereza abantu ; 
Balyoke ba'gyenga e'mere mu 'ta- 
ka . 


? 
15 n Nomwenge ° ogusanyusa omuti- 
ma gwabantu, 
Namafuta ganyirizênga amasoge, 
Ne'mere ewa omuntu amanyi omu- 


timagwe. . < 
16 Emiti gya Mukama gi'kuta; 
vEmivule gya Lebanoni? gyeyasi- 


mba; 
17 Enyonyi gyezikoleramu ebisu bya- 
zo: O 


Kasida, emiberosi ye nyumbaye. 
18 eng empānvu ziba za mbulabu- 


Amanja kye ki'dukiro kyobumyu. 
19 Yatekerawo $ omwesi ebiro : 
. Enjuba emanyi okugwa kwayo 
20 'Gwoleta ekizikiza, ekiro. nekha 0; 
Ensolo zena ezomukibira;mwezifu- 
lumira nga zisoba. 
21 tEmpologoma ento ziviimira gyezi- 
. nalya, 
' Era "zinonya e'mere $azo eri Ka- 
tonda. . 
22 Enjuba nevayo, nezigenda, 
Nezebaka mu mpuku zazo. 
23 Abantu nebagenda kn t mulimu 
gwābwe 
- Nokutegana kwabwe okutilsa ak3- 
wungezi. 
24 Ai Mukama, emirimugyo nga bya 
ngeri nyingi! 
v Wagikola gyona mu mageri : 
Ensi e'ju'de obuga'gabwo. 
25 Enyanja eri, enene engazi, 
Omnli ebyewalula ebitabalikika, 
Ebisolo ebitono era nebinene. 
26 Eri amato gyegaitako ; 
z Lukwata mwali, gwewakola okt: 
zanzira omwo. 
27 Ebyo yona bikulindirira 'gwe, 
a yaa ha emere yabyo mu ntiko 


28 Gyobiwa gyebikung'anya; 
Oyanjuluza engalo, nebi'kuta ebi- 
ringi. 
29 > Okisa amasogo, nebyeralikirira ; 
cObi'gyamu omu'ka gwabyo, ne- 


bifa, 
d Ncbi'da mu nfifu yabyo. 
80 Otuma omwoyogwo, nebitõndebwa ; 
Era ofūla obugya amaso ge'taka. 
31 Ekitibwa kya Mukama kibere kya 
` kuberera ; 
e Mukama asanyukire emirimugye : 
32 Atnnulira ensi, nekankana ; 
J Akwata ku nsozi, nezinyêka. 
83 Naimbiranga Mukama ? nga nkyali | ; 
r mulamu 
Niimbinga okutendereza Katonda 
wange ngankyaliwyo, 
34 Oknlowoza kwango. kuma wamere 
| nga: 
Nisanyukiranga Mukama. ' 
35 í Ababi bazikirire ba'gwawo kunsi, 
Abononye baleme okuberawo nate. 


103. 18—-104. 35. 


y Nge. 3, 
19. 


ra a. 


“ Zah, 136. 
23 


è Zab 30.7. 
“Yoh. H. 
14, 13. 


4Luh. 3 
19. 


AN 1. 


rah u 
Zab.63.4 


iZab. 37. 
W 





106. 1-45. 


klu. 1. 

! Zab. 105. 
45 

41) Byom. 


16. 38-22 
b Zab. 145. 
12 


Zah. 792. 
18. 


"Labda. 
14. 


k Webaze Mukama,' gwe ememe yä- 
nge. 
l Mumutendereze Mukama. 
a MUMWEBAZENGA Mukama, 


1 05 mukabirenga erinyalye; 
d Mumanyvisenga ebikolwabye mu 
mawanga. 
2 Mamuimbirenga, muimbenga dku- 
mutendereza; 
Mwogerenga ku byamagerobye byo- 
-DA 
3 Mwenyumirizenga olwerinyalye e- 
tukuva: 
Omautima gwabo abanonya Mukama 
gusanyukenga. 
4 Munonyenga Mnkama naminyige; 
Munonyenga amasoge enaku zona. 
5 Mu'jukirenga “ebyamagerobye bye- 
yakola; 
Ebyekitalobye, nemisingo egyaka- 
mwake; 
6 "Mwe eza de lya Ibulaimu omu'du- 


we, < 
"Mwe abana ba Yakobo, abalondebe. 

7 Oyo ye Mukama Katonda wafe:: 
Emisangogye gibuna ensi zona. 

R A'jukira endaganoye enaku zona, 
Ekigambo kyeyalagira emirembe o~ 


lukumi; 
9 SC sanga gyeyalagina ne. Ibu- 
aimu, 
Nekirairo kyeyalairira Taaka ; 
10 Nekyo nakinyweza eri Yakobo oku- 
ba eteka, 
Eri Isiraeri, okuba endagano eteri- 
'gwawo! ` 
11 Ngayogera nti 'Gwe ndiwa ensi ya 
Kanani, | 


Omugaho a Bh bwa'mwe: 
12 Bwebali abantu abatono omuwendo 
gwabwe: 
Wewawo, abatono enyo, era abo 
batambuze omwo;. . 
18 Nebatambulatambula mu mawinga 
agatali gamu, 
Nga bava mu bwakabaka nehagu.- 
kira mu bantu abalala. 

14 Teyaganya muntu kubonona ; 

- Wewawo, yanenya bakabaka ku- 
lwābwe; 

15 (Ngayogera nti) ¢ Temukwatānga 
“ kwabo benafukako amafuta, 
'Sotemukolanga bubi bana'bi bange. 

16 / Nāita enjala (okugwa) kungsi ; 

49 Namenya omu 'go(gwabwe) gwone, 
ye'mere(yabwe). - 

17 í Yabakulembeza omunta ; 
Yusufn t yatundibwaokubaomu'du: 

16 1 Ebigerebye.babirūmya enjegere $ 
Yagalamira ngasibi'dwa nebyūma : 

19 Okutüsa m ekigambokye lwekyatū- 


kirire 
Ekigambo Ka Mnkama kyamuke- 


207 Kabaka yatuma namusamulula; 
Ye Rea amawanga, 'namutera 


ZABULI. 


21 0 Namufula omnknlu wenyumbage, 
Namuteresa ebintubye byona: >) 
22 p Okusiba abalāngirabe bwayagala, 
Nokuigiriza amagezi abaka'debe. 
23 "Era ne Isiraeri naja mu Misiri; 
Yakobo natula * munsi ya Kamu. 
24 t Nīyongera nyo abantube, 
Nabawa aminyi okusinga abalabe 
babwe. 
25 uNakyusa omntima gwabwe oku- 
kyawa abantube, 
Okukusakusa aba'dnbe. 
96 w Natuma Musa omu'duwe, 
(Ne) Aloni gweyalonda, 
27 y Neba'sa mubo obubonerobwe, 
Nebyamagero munsi ya Kaina. 
283 Nileta ekizikiza, ekizikiza neki- 
kwata; 
Nebatajemera bigambobye. 
29 a Nafula ama zi gabwe omusai, 
Na ta ebyenyanja byabwe, 
30 Ensi yabwe ne`jula ebikere, 
Munju za bakabaka babwe. 
31 MES OEA ebitole ebyensowera ne- 
ija, 
d Nensekere mu nsalo zabwe zona. 
32 Nabawa omuzira mu kifo kyenku- 


c Nomuliro ogwaka munsi yahwe. 
33 Era nakuba nemizabibu nemitini 
gyabwe; 
Namenya emiti egyomunsalo zābwe. 
34 Nayogera, “ enzige nezi ja, 
Nobuwūka, era ebyo tebyabalikika | * 
omuwendo gwabyo, 
35 Nebirya buli mu'do ogwali Mune 
yabwe, ' 
Nebirya ebibala ebye' taka Iyahwe. 
36 Era ¢ nakuba nababeryeberye bona 
abali munsi yabwe, 
Abali basinga amanyi mu bazira 
babwe bona. 
37 Naba'gyamu nga balina / efera ne- 
zäbn : 
'So tewali muntu munafa omu mu 
bikabye.. 
38 9 Emisiri nesanyuka DEDE gen: 
: Kubanga tentisa yabwe yali ebagu- 
'deko. 
39 k Nāyānj uluza ekire okubabi'kānga- 
ko; 
Nomuliro gubakirenga ekiro.. 
40 Nebasaba, ' naleta obugubi, 
Naba'kusa ” e'mere eyomu'gulu. 
4) n Nayasa e' jinja, amazi negatirika ; 


Negakulukuta mu bifo ebikalu ngo- A 


mu ga. -. 
49 Kabanga o ya'jukira ekigambokye 
ekitukuvu, 
(Ne) Ibulaiwu omu 'duwe. 
43 Na'gyamun abantube nesanyu, 4 
Nabalondebe nokuimba. ; 
44 PNabawa ensi ezamawanga;. 
Nebatwala LISAA emirimu egya- 
mawang 
457 Baly oke kehaks atenga ebiragirobye, 
Bekiimenga amatökage. 
Mumutendereze Mukama. . 


409 
‘Lub. 41. 
40. 

? Lub. 41. 
44. 


a vub; 44. 
"Zab. 78. 
EKur. 3.7. 


“Kur. 1. 
8, 9. 


“Kur 
10; AA 


Y Zah. TR. 
43-51. 


? Kurv. 10. 
N-23. 


4 Zah. 78. 
4. 


Kuv. 8, 
16-18. 


“Kur. 4 
2B. 


4 Run 10. 


“ Zab. TR. 
5l. 

/ Kur. 12. 
25. 


4 ka 12 


? Yos. 13.7. 


"Ma 41. | 





500 ZABULI. 106. 1-42. 
a1 Byom. 1 06 a MUMUTENDEREZE Mukama, P kaaken ebikulu mu Misiri ; 
Zab. 18 à Kale mumwebaze Mukama ; ! 22 E NT munsi 2 ya Kamu, "Zab. 78 
kubanga mulungi : entisa ku Nyanja Emyafu. Si. 
Na Byom Kubanga bokusasirakwe (kuberera) | 23 AI ana ayogera ngalibazikiriza, | 4 Kuv. 9 
41. emirembe gyona. Singa Musa omulondewe teyaimi- 10. 
2 Ani ainza okwatula ebikolwa ebya- rira mu masoge mu kituli, 
manyi ebya Mukama, Oku'zayo obusungubwe, aleme o- 
Oba okwolesa etendolye lyona ? kubazikiriza. 
3 Balina omukisa abakwata omusi- | 24 Wewawo, 'binyoma ensi eyokwe- | è Kubal, 
ngo, sima, 14. 31. 
Noyo akola ebyobutikirivu mu biro c Teba'kiriza kigambokye ; “Ma 1.32 
yona. 25 Naye nebemulugunya mu wema Beb. 3. 18. 
€ Zab, 119. | 4 ¢ Onji'jukire, ai Mukama, nekisa zābwe, 
1; kyolina eri abantubo; Nebatawulira 'dobozi lya Mukama. 
paka agahan onji'jire nobulokozi- | 26 Kyeyava aimusa omukonogwe gye- 
WO; l, 
47ab, 108. | 5 Ndabe 4 abalondebo nga balaba o- Ngalibasūlira mu 'dingu : 
6. yu MUKE, 27 Era ngaligwisa eza'de lyibwe mu 
T kire esanyu erye'gwanga- mawa 
A Era n pban ba EKA mungsi. 
Nenyumirize wamu nobusikibwo. |28 Era 4 nebega'ta ne ° Baalu-Peoli, d Kubal. 
J Nebalya esadaka 9 ezabafu. g RE 
ai Basek. 6 “Twayonona 'fe /ne bajaja ba'fe, | 29 Bwebatyo bwebimusunguwasinga | > nbel 
U Twakola ebitali bya butikiriva, nebikolwa byābwe; /Kubal 
J Baer.9.7. twakola obubi. Kawumpuli nigwa mubo. j zA 
Nek.1.6. | 7 Bajaja ba'fe tebategêra bya mage- 30 1 Finekasi nälyoka aimirira nātūki- ERE 
robyo mu Misiri; , riza omusāngo : 23. 7,8 
Nebata'jukira kusasirakwo okungi ; Kawumpuli naziizibwa bwatyo. 
# Kur. 14. Naye dan kan ia ku nyanja, ku | 381 TERO 'nekimubalirwa okuba obu- | : Kubal 
1L Nyanja Paya irivu, 25. 11. 
iKuv.9. | 8 Era naye naba okola í olwerinyalye, Okutūsa emirembe gyona egitali- 
E ai kAmanyise obuinzabwe obungi. gwawo. 
k Zab. 77. | 9 B LANA Enyanja Emyufu, ne- | 32 Era! in gin ku ma'zi Age- I Kubal 
irira : 2 
Kuri. | Ayo m nābaisa mu buziba, ngamu j> m Nokulaba Musa nālaba obubi A 
™ 16.63.13. 'diingu. kulwabwe : 20. 32 
" Kuv. 14. | 10 #Nabalokola eri omukono gwoyo e. | 33 TES bāli bagala okujēmera o- 
b yawa, woyogwe, 
Nabanunula mu mukono gwomu- n Nayogera ebitali bya magezi ne- [#Kubal 
labe. mimwagye, 20.10. . 
“Kur. 14. | 11 0Ama'zi negabi'ka ku balabe bā- | 84 0Tebasikiriza mawānga, e Balam. 
a bwe: P Nga Mukama byeyabalagira ; 1.21,27-36. 
Newatasigalawo nomu. "| 86r Naye nebega'ta namawänga, An TE 
12 Nebalyoka ba'kiriza abigambobye: ; Nebaiga emirimu gyibwe : Fine 
' Nebaimba okumutendereza. 36? Nebawereza ebifananyi byabwe; |'Balam 
13 Berabira mangu emirimugye; Ebyabafukira ekyambika. kran 
Tebêlindirira kutesakwe: 37 Wewawo ! bawangayo batabani bā- | ¢ 1s. 5. s 
P? Kubal |14 ? Naye nebegombera nyo mulukõla, i ne bawala bibwe, eri base- 
LEN Nebakemera Katonda mu 'diingu. 
abah 16 r Nabawa byebisaba ; 38 Nebayiwa omusai ogutaliko kabi, 
ai Naye naleta obukova mu meme gwe musai gwa batabani babwe 
yabwe ne bawala babwe, 
sa aa. 116 Era ë bug nebubakwata eri Mu. Bebawangayo eri ebifananyi bya 
sa mu lusisira, Kanani; 
j - Ne Aloni omutukuva wa Mukama. u Ensi neyon6néka nomusai. “Kubal, 
16 aal 17 1 Ensi neyasama nemira Dasani, |39 Bwebatyo nebabako empitambi o- |% "$ 
A Nebi'ka ku kibina kya Abiramu. Iwemirimu gyabwe, 
a ubal | 18 s Nomuliro negwika mu kibina kyä- Nebagenda bayenda mu w bikolwa | » ta. 9. 
bwe; byabwe. 
Enimi wawa nezokya ababi. 40 y Obusiingu bwa Mukama kyebwa- 7 Balam. 
y Kuv. 32. | 19 w Nebakolera enyana ymu Kolebu, va bubäbüka eri abantube, 14. 
7 Ma. 9,8. Nebasinza ekifananyi ekisaniise. 'Natamwa obusikabwe. 
20 TENAS nebawanyisa ekitibwa | 41 a e mu mukono gwamawā- 
we 
ge ekifananyi kyente erya 0- Nabo A babakiy awa nêhabalaka. 
u'do. 42 Era = abałabe biibwe nebabajoga, |’ Balam. 
21 Neberabira Katonda omulokozi wa- 4. 


bwe, 


Nebajêmulwa wansi 'womukono 
gwabwe. 


106. 43— 107. 30. 


ZABULI. 





s Balam. 43 a Emirindi emingi yabawonya ; 


Naye nebagala okujema mu kutesa 


kwabwe, 


Nebajezebwa mu butali butiikirivu 


bwabwe. 
44 Era naye nitunulira enaku zābwe, 
KAA EE ki okukaba kwabwe: 

. 45 > Naba'jukirira endaganoye, 
Zab. 51.1. Neye'jusa Shao kw irah wa bwe- 
d Ezer.9.9. kuli okungi. 
ea 46 4 Era nababasisiza ; 
AT e Bona ababatwalanga mu busibe. 


47 / Otulokole, ai Mukama Katonda 
wa fe, 
9 Otukung'anye tuve mu mawanga, 
Okwebazanga erinyalyo etukuvu, 
Nokujagulizanga etendolyo. 


48 i Yebazibwenga Mukama, Katonda 
wa Isiraeri, 
Okuva emirembe gyonb okutiika 
mu mirembe gyona. 
Era abantu bona bogere nti Amina. 
Mumutendereze Mukama. 


EKITABO V. 


“1 Byom. 
16. 34. 
4Zab.106.1. 


1 O7 a MUMWEBAZE Mukama; ku- 
banga mulungi : 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) 
emirembe gyona. 
2 ò Abananule Mukama bogere 
(bwebatyo), 
“Hey anunDia mu mukono gwomu- 
abe; 


3 d Nabakung'anya munsi (nyingi), 
Mu buvanjuba ne mu bugwanjuba, 
Mu bukika obwa kono ne mu bwa- 

dyo. 

4" Bākyāmira mu 'diingu mu 'kubo 

omutali bantu ; 
Nebatalaba kibuga kya kutūlamu. 

5 Baliimibwa enjala nenyonta, 
Ememe yabwe neziri'ka mubo. 

6 Nebalyoka bakabira Mukama mu 

naku zabwe, 
Nabawonya mu kweralikirira kwa- 


we. 
7 Era nabalung'amiza mu 'kubo ego- 
lokofu, l 
Batūke mu kibuga ekyokutūlamu. 
8 Kale /singa abantu batendereza 
Mukama olwobulūngibwe, 
Nolwebyamagerobye eri abina ba- 
bantu! 
#Luk 151. | 9 9 Kubangaa'kusa ememe eyegomba, 
Nememe erimwa enyonta agi'juza 
ebirungi. 
10 iAbo abatula mu kizikiza ne mu 
kisikirize ekyokufa, 
Nga basibibwa nenaku nekyiima ; 
11 Kubanga bajemera ebigambo bya 
Katonda, 
Nebanyoma 


okutesa kwoyo ali wa- 
enyo: 
12 Kyeyava azitoya omutima gwabwe 
noku $ 
Nebagwa, 'songa siwali anababera. 
13 Nebalyoka bakābira Mukama mu 
naku zabwe, 
Nabalokola mu kweralikirira kwa- 
we. 
14 k Naba'gya ma kizikiza nekisikirize 
nia | i 
amenyamenya enjegere zabwe. 
15 Hale “singa abantu batendereza 
Mukama olwobulūngibwe, 


t Zab68.6 


l Zab. 2.3, 
"ju 


Nolwebyamagerobye eri abina ba- 
bantu ! 
16 Kubanga * yamenya enzi'gi ezebi. 


omo, 
Natemera dala ebisiba ebyebyiima. 
17 ° Abasirusiru olwokwonona kwa- 


we, 
Nolwobutali butikirivu bwabwe, 
babonyabonyezebwa. 
18 Ememe yabwe etamwa e'mere yona 
yona; 
NGA akama emiryango egyo- 


kufa. 
19 r Nebalyoka bakābira Mukama mu 
naku zabwe, 
NTA okola mu kweralikirira kwā. 
we. 

20 "Atuma ekigambokye, nabawonya, 
Naba'gya mu kuzikirira kwabwe. 
21 Kale "singa abantu batendereza 

M olwobulūngibwe, 
Nolwebyamagerobye eri abana ba- 
bantu ! 


22 Era t bawengayo esadaka ezokwe- 
baza, 
Era batenderênga ebikolwabye no- 


kuimba. 
23 x Abaserengetera ku nyanja mu 
mato, 
Abakola emirimu awali amazi 


amangi; 
24 Abo balaba ebikolwa bya Mukama, 
Nebyamagerobye mu buziba. 
25 Kubangaalagira, nakinsa omuyaga, 
Oguimusa amayengo gabwo. 
26 Balinya mu 'gulu, neba ka nate mu 
'dubi: 


Ememe yabwe esanuka olwenakn. 
27 Besunda erui nerui, era Vbataga'ta 
ngomutamivu, 
Namagezi gona nga gababuze. 
28 y Nebalyoka bakābira Mukama mu 
naku zabwe, 
Naba'gya mu kweralikirira kwabwe. 
29 Alaza omuyaga, 
Amayengo gagwo negateka. 
30 Nebalyoka basanyuka kubanga ba- 


wu mula; 
Nalyoka abaleta mu mwalo gweba- 
gala okutukamu. 


501 





/1 Byom. 
16. 35 neb. 


# Zab. 307. 
3. 


í Zab. 72. 
18. 


” Is. 4b. 2 


? nyi.6, 13, 
B. 


” Zab. 147. 
15. 


elua 


t Lev. 7.12. 


“Is. 42. 10. 


Ts. 24. 
20; 29. 9. 


# nyi. 6,13, 
19. 


; 502 





nyi. A, 15. 
21. 


Mukama olwobulūngibwe, 
Nolwebyamagerobye eri abāna ba- 
bantu! 
32 Era bamugulumizenga 4 mu kung- 
'aniro eryabantu, 
Era bamutenderezenga awali eki- 
tuti ekyabaka'de. 


33 Afula emi 'ga e'dūugu 
Nenzi'zi (azifula) e J etaka ekalu ; 

34 è Ensi Pi (agifula) olukola olwo- 

muny 

Olwobubi bwabo abatūla omwo. 

35 E'dungu alifula ekidiba ekyama'zi, 
Nensi enkalu ensulo ezama zi. 

36 Omwo inwatuza abalumwa enjala, 
BAOUR IENA ekibuga ekyokutula- 


b Lub, 13. 
10. 


37 Era bisikunga enimiro, basimbenga 
emizabibu, 
Befunirenga 'ebibala ebyekyengera. 
38 Era nabawa omukisa, nokweyonge- 
ra nebeyongeringa nyo; 
Nataganya nte zabwe okukendera. 
39 Nate, ne eba wahbuka nebajezebwa 
Olwokujagebwa. nokweralikirira, 
nokunaku 
; Kg 12. | 40 Cc Anyomesa nyo abalangira, 
ma PAR mu nsiko omutali 


4 1Sam. 2. 141 Era naye dagulumiza omwavu oku- 
va mu naku. 


Zah, 11 
A ss Namukolera ebika ngekisibo. 

49 saa balibiraba, balisanyu- 
€ Zab. 63. e Nobutali butiikirivu bwona bulizi- 
TWA ba akamwa kabwo. 


Na DA 43 / por alina amagezi anilowoazanga 
ebyo, 
Era banafumitirizinga okusasira 
kwa Mukama. 


1 08 Oluimba, Zabuli ya Daudi. 


laOyutrima gwange gunywe'de, si 
Katonda ; 

Naimba. wewawo, naimba okute- 

ndereza, naimba nekitibwa kyā- 


“ Zab. 57. 
7-11. 


nge. 
2 Muzukuke, 'mwe amadinda neni- 
nga: 
'Nze nakera nyo okuzukuka. 
3 Nākwebazānga 'gwe, ai Mukama, 
mu mawanga : 
Era naimbanga okukutendereza mu 
bantu. 
4 Kubanga okusasirakwo kungi, 2 ku- 
singa e'gulu, 
Namazimago (gatūka) mn 'gulu. 
5 Ogulumizibwe, ai Katonda, okusi- 
nga e'gulu: 
Nekitibwakyo okusinga ensi zona. 
6 c Muganziwo alyoke awone, 
Olokole nomukonogwo ogwadyo, 
otu'demu. 
7 Katonda vayogera mu butukuvu. 
bwe nti ina kaka, 


è Zab. 113. 
4. 
Xer. 51.9. 








31 Kale žsinga abantu batendereza 


ZABULI. 








Ndisala mu Sekemu, era ndigaba- 
guba ekiwonvu ekya Su' kosi. 
8 Gireadi wange; Manase wange; 
Efulaimu unaye ai omutwe 
gwange; 
Yuda gwe mu'go gwinge ogwobwa- 
kabaka. 


9 Moabu kye kinabirwamu kyange ; 
Edomu ndimukasukira engato ya- 


nge: 
Ndyogerera wa'gulu ku Firisu- 
tiya. 
10 Ani alinyingiza mu kibuga ekya- 
manyi ? 


Ani eyandeta mu Edomu ? 
11 Totusu'de, ai Katonda ? 
d'S totabala, ai Katonda, ne'gye 
Iya'fe. 
12 Otubere ari omulabe: 
Kabanga okubera kwabantu teku- 


lim 
13 Katonda yalitukoza ebyobuzira : 
Kabanga Oyo yalirinyirira ku balabe 


Ya mukulu wabaimbi Zabuli 


1 0 ya Daudi. 


1 4 TosIRIKA, ai Katonda gwentende- 
reza ; 
2 Kubanga akamwa kababi nakamwa 
kobulimba bakanjasami'de : 
Boge'de nange nolulimi olnlimba. 
3 Era banetolola nebigambo ebyoku- 
kyawa, 
Nehal wana nange awatali nsõnga. 
4 Olwokwagala kwange bafiise balabe 
bange: 
Naye 'nze nsaba. 
5 T PA obubi olwobuli- 


Nokuk yawa olwokwagala kwinge. 
6 c Omuku'seko omuntu omubi: 
d Omulabe aimirirenga ku mukono- 
gwe ogwadyo. 
7 e Bwasalirwa omusāngo, afulume 
nga gumusinze ; 
Era /okusabakwe kufūke ekibi. 
8 Enakuze zibe ntono ; 
u Omnlala alye obukulubwe. 
9 ga babe nga tebalina kitā- 
we 
Ne mukaziwe 'na'mwandu. 
10 k Abanabe babe watamparesémbuné, 
basabirizênga ; 
Banonyenga (e'mere) mu bifo bya- 
bwe ebyazika. 
11 Omunyazi atege byona byalina ; 
l Batamanyi banyagenyage emiri 


mugye. 
12 Anāmwongerako ekisa amubule ; 
Anasasira abanabe nga tebalina ki- 
tabwe naye abule. 
13 ™ Eza'derye lizikirizibwe : 


Mu miremhe egiri'ja amanya ga-; 


bwe gasangulibwe. 


107. 31—100. 14. 





"Zab 


b Zab. 36. 
12. 


A 
ikan 
"Zab. 1. b. 


JS Nge-ma 


? Bik1.3. 
4 ah 2 


b Zab. 3. 
16. 


i emiri- | : lIs 5 17. 


" Zab. 2. 
20. 


14 Obutali butiikirivu bwa bajajabe = Kar. 30. 
ukama : 


bu'jukirwe eri M 









“Zab. 09. 
16. 


: Zab. 71 
33, 


“ Zab, 2 
35. 


è Zab.16.8, 


109. 15—111. 10. 





"Si arak, kya nyina “kireme okusa. 


nguli 
15 Bibêrênga mu maso ga Mukama 
enaku zova, 
o Azikirize oka 'jukirwa kwabwe ku- 
nsi. 
16 Kubauga teya'jukira kusisira, 
Naye nii'ganya > omuutu omwavu 
eyetaga, 
N o7 im omutima ogumenyese, 
oku 
17 Wewawo, waku okukolima, ne- 
kutiika gyali ; 
'So teyasanyukira kusaba mukisa, 
negumuba wala. 
18 Era ryayambala okukolima uge- 
kyambalokye, 
Nekuingira mundaye ngama' 
Era ngamafuta ma magimbage. 
19 Rabia gyali ngekyambalo kyaya- 


Era kubënga ngolukoba lweyesiba 
a aenn zona. klana 
yo ye mpera eya nge eva 
eri Mukama, : 
Nabo abogera obubi ku meme yā- 


nge. 
21 Naye olongêse ebyange, ai Katonda 
Mukama, 


olwerinyalyo: 
s Kubanga okusasirakwo kulūngi, 
omponye, 
22 Kuba 'nze ndi mwavu, netaga, 


Nomutima kwange gufumiti'dwa 
munda yang 
23N 'ende'de dala ngekisikirize bwe- 
kang unta 
unta ngenzige. 
24 Amavivi gānge ganafuwa'de olwo- 


in ra gwange guwebuse ounta: 


ge 
25 Era nfüse “ekivume gyebali: 
wakike waz w bay enya omutwe 
abwe. 
26 y pani ai Mukama Katonda wi- 


Nkwegairi' de ondokole ngokusisi- 
rakwo bwekuli. 
27 Balyoke bategere ngogwo gwe mu- 


Bo bakolime, naye 'gwompe omu- 


Bwebaligolokoka, balikwatibwa e- 
nsonyi, naye omu'duwo alisanyu- 


29 Abalabe bange bambale okuswazi- 
ziwa 
Era 2 bebi’ke ensonyi zibwe ngeki- 
kinta. 


30 a Nebazānga nyo Mukama jga 
mwa kinge; 
Wewawo, nāmutenderezānga mu 
kibina. 
81 Kubanga aniimiriranga bku mu- 
kono ogwadyo ogwomwavu, 
Okumulokola eri abo abasalira o- 
musāngo ememeye. 


ZABULI. 








110 


Zabuli ya Daudi. 





1 a Mukana agamba mukama wange < Mat, 22. 
uti 

d Tala c > Beb. 1.13. 
en ku mukono gwange ogwa- ° Bel. 1m 

d Okutüsa Iwendifala abalabebo e- | neh 1 1. 
ntebe yebigerebyo. ASA 
2 Mukama alisindika “ omu'go ogwa- Lab 
mauyigo okuva /mu Sarani: Bef. 1. 22 
'Gwe fugira wakati mu balabebo. | Jb 28; 

3 Abantubo bewayo nomwoyo oguta- |° Is. 11.1 
walirizibwa ku lunaku olwobui- |/ Zau. 68. 

nzabwo : kai 
Mu buliingi obwobutukuvu, olina 


omusulo JE MDA ISON KA, 
Oguva mu lubuto lwenkya 
4 4 Mukama yalaira, 's0 talye'jusa, 
Nti 'Gwoli ikabona £emirembe 
gyona 
Ngengeri ya Merukiredeki bweri. 
5 Mukama l ku mukonogwo ogwadyo 
Alifumita bakabaka ™ mku lunaku o- 
Iwobusiingubwe. 
6 Alisala emisango mu mawinga, 
Ali'juza (eBifo) emirambo ; 
za papabe omutwe munsi en 
an aan ku nsulo eri ma 'ku 
va aimusa omutwe. 


ingi. 


1 1 1 MumuTENDEREZE Mukama. 
Nebazinga Mukama nomuti- 


ma gwange gwona, 
a Mu kibina ekyabatūkirivu abate- 
sa, ne mu kung'aniro. 
2 Emirimu gya Mukama mikulu, 
nan e ndi abo bona abagisa- 


3 Omulimugwe gwa kitibwa, gwa bu- 


b Nobntūkirivubwe buberera emire- 
mbe gyona. 

4 A'jukizi za emirimugye egyekitalo : 

Mukama “wa kisa, a'ju'de okusasi- 


ra. 
5 Awa e'mere abo abamutya: 
Ana'jukiranga endagānoye emire- 
mbe gyona. 
6 Alaze tube obuinza obwemiri- 
mugye, 
Ngabawa obusika obwamawanga. 
7 Emirimu egyemikonogye gə d ma. 
zima nomusango ; 
Ebiragirobye byona “binywera. 
87 SOTEN emirembe nemire- 


Bikolebwa mu mazima nobutikiri- 


vu. < 
9 0 Yawa abantube fokununulwa ; 
Yalacita endaganoye emirembe 


k in yal ye tukuvu, Jya kitibwa. 
10 Mu bahas sha Mukama ! amagezi mwe- 


Balina peda KEH okuliingi bona s- 
bakola bwebatyo ; 
Etendolye liberera emirembe gyona. 


” Zab, 68. 
a. 


“ Zab 9.1. 


b Zab. 112. 
3, 8. 


€ Zab. 88. 
15; 103.8. 


d SAN 15. 


e EEN 
S ls. 40. 8. 


# Zab. 107. 
20. 
i Luk.1.68. 


k Zab. 90.3 
iMa. 4.6 


504 

































€ Mat.6.33. 
Mak. 10. 
30. 


d Zab. 90. 
11. 

“ Zab. 111. 
4. 


S Mat.5.42. 
# Zab.16.6, 
i Nge.1.33. 


tZab.57.7. 


Zab. 54.7. 
Mat. 5. 42. 


“2 Kol. 9. 
9. 


Si banza, 


“ Nge. 10. 
28. 


x Zab. 135. 
ò Zab. 115. 
18. 


“Zab. 50.1. 


d Zab.99.2. 
4 Zab. 308. 
1 Zab. 80.6. 
? ls. 57. 15. 


11 Bam. 2. 
8. 


k 1 Bam. 2 
8. 


Is. 54. 1. 
l Zab. 100. 
43 


m 


ZABULI. 


MuMUTENDEREZE Mukamse. 
a Alina omukisa oyo atya Mu- 
kama, 
Asanyakira enyo amatekage. 
235 Eza'derye linabanga lya manyi 
kunsi: 
Eza'de lyabatūkirivu liyabanga no- 
mukisa. 
8 c Ebintu nobuga'ga biri mu nyu- 


mbaye: 
Nobutukirivubwe buberera emire- 
mbe gyona. 
44 Eri omutiikirivu omusana gu'ja 
awali ekizikiza : 
“Oyo wa kisa, a'ju'de okusasira, era 
ye mutūkiriva. 
5 Alaba ebiriingi oyo /akola ebyekisa, 
awola; 
Alinyweza ensongaye bwalisalirwa 
omusango. 
6 Kubanga ? tasagasaganenga emire- 
mbe gyona; 
Omutiikirivu sna'jukir wanga enaku 
zona ezitali'gwawo. 
7 i Tatyenga bigambo bya bubi: 
Omutimagwe gunywéra, nga gwesi- 
ga Mukama. 
8 k Omutimagwe guterêra, tat yenga, 
Okutūsa ! | waliraba (byayagala nga 
bitūse) ku balabebe. 
9 m Agabye, awa'de abāvu ; 
Obutiikirivubwe bubērera emirembe 
ona: 
n E'jemberye lirigulumizibwa neki- 


tibwa. 
10 Omubi alibiraba, aliriimwa omwo- 
yo; 
SIWA obujigi namanyoge, alinyo- 
wa: 
o Omubi byayagala birifa. 
11 3 MuUMUTENDERRZE Mukama. 
a Mutendereze, 'mwe aba'du 
ba Mukama, 
Mutendereze erinya lya Mukama. 


2 b Erinyalya Mukama |yebazibwenga 
Okuva lero okutiisa emirembe gyo- 


na. 
8 c Okuva mu buvanjuba okutūka mu 
bugwanjuba 
Erinya lya Mukama ligwāna okute- 
nderezebwānga. 
4 Mukama “ali wa'gulu okiisinga a- 
mawanga gona, 
e Nekitibwakye okusinga e bana 
5/Ani Sna nga Mukama Katonda 
wa'fe, 
Alina entebeye wa'gulu, 
6 0 Eyetowaza okutunulira 
(Ebiri) mu 'gulu ne munsi? 
7 t Aimusa omwavu mu nfiifu, 
Agolokosa omunafu mu lubingo ; 
8 Amutiize wamu nabalāngira, 
Wamu nabalangira ababantube. 
9 k Atüza munju omukazi omugumba, 
Namusanyusa ngamuzizi'za abāna. 
1 Mumutendereze Mukama. 


1145 


Enyumba ya Yakobo “mu bantu 
abolalimi olulala ; 
2 Yuda nabera c awatukuvuwe, 
Isiraeri 4 amatwalege. 
3 e Enyanja neraba ekyo, ne'duka ; 
/ Yoludani nagobebwa oku'da enyu- 


ma. 
4 7 Ensozi nezibiika ngendiga eza se- 
dume, 
Nobusozi obutono ngobuliga. 
5 ka otya, 'gwe enyanja, oku- 
t 9 


Nawe Yoludani, (oku'da) enyuma ? 
6 'Mwe ensozi, oku ngendiga eza 
sedume; 
'Mwe obusogi obutono, ngobaliga? 
7 Kankana, 'gwe ensi, awali Mukama, 
Awali Katonda wa Yakobo; 


8 Eyaliila t e'jinja ekidiba ekyama zi, 
Eryembalebile olu'zi olwama'zi. 
11 5 a Si'rz, ai Mukama, si'fe, 
Wabula erinyalyo lye ligwana 
d okuwebwa ekitibwa 
Olwokusisirakwo, nolwamazimago. 
3 Kiki ekinaba kibogeza abamawinga 


Nti cKatonda wibwe aliru'dawa 
kakano? 


ona. 

Sinani byabwe ye feza, ye 
za u, 

e Omulimu ogwemikono gyabanta. 
5 Birina obumwa, /naye yogera ; 

Birina amaso, naye tebi ; 
6 Birina amatu, naye tebiwulira ; 

Birina enyindo, naye tebiwunyi- 


riza; 

7 Birina engalo, naye tebizikwasa 

hita) 
Poan a aa 
'B60 te eza bulago bwabyo. 

8 9 Ababi ola balibi na; 
Wewawo, buli abyesiga. 


9 i 'Gwe Isiraeri, wesigenga Mukama; 


Ye mubezi wābwe, ye t£ ngabo yābwe. | 2 


10 ¿’Gwe enyumba ya Aloni, mwesige- 

nga Mukama : 

A mu enak ye ngabo yabwe. 

11 'Mwe abatya Mukama, mwesigenga 
Mukama: 


Ye mubezi wibwe, ye ngabo yibwe. 

13 maag atu'juki'de; alituwa omu- 

Aliwa omukisa menyumba ya Isi- 
raeri ; 


Aliwa omukisa enyumba ya Aloni. 
13 Aliwa omukisa aboabatya M 

Abato era nabakulu. . 
14 Mukama “ ayongerenga bulijo oku- 


'Mwe nabana ba ' mwe. 
15 'Mwe muwere'dwa Mukama omu- 


ako e'gulu nensi. 
16 ° E'gulu lye 'gulu Iya Mukama; 


112. 1—116. 16. 


a IsirRAKRI bweyava mu Mi- 





”"MaLiL 


° Zab. 148. 
4 





116. 15--118. 17! 


? Zab. 6.5. 
“ Zab. 113. 
2 
? Zab. 146. 
2. 


e Zaba L 


è Zab. 86 
19; 118 21. 


€ Zah. 88.1. 


dZab.8.4. 
“ Zat..18.6. 


J Zab. 86. 
33. 
1 Zab. 145. 
37. 


í Zab. 19.7. 
Nge 1. 4. 


k Zad. TOR. 
i Yer. 6.16. 
Mat.11.99. 


. Naye engi yagiwa abāna babanita. 
1729 u tebatendereza Mukama, 
Mewakuba de abo bona aba'ka mu 
kusirika ; 
18 r Naye 'fe tunebazinga Mukama 
EM lero okutiisa emirembe gyo 


l Pea VWAWA Makan. 
1 1 6 a'MwAGALA Mukama, kban 
b awuli'de 


MA lyānge nokwegairira kwä- 


2 Wubang c antege' de okutu, 
ena ouga 'mukowola nga nkyali 


34 Hmigwa egyokufa gyansiba. 
Nokulimwa kwemagêmbe kwa- 
nkwata; 
Nindaba enaku nokutegana. 
de Nindyoka nkowola erinya lya Mu- 


Nti Ai Mukama, nkwegairi' de, o- 


m ememe yange. 
an ama wa kisa, v era matūkiri- 


Wewawo, Katonda wa'fe alina oki. 


6 Makame akiima iabo abatalina 
nkwe : 
k Najezebwa, nandokola. 
7 ¿ Komawo mu kiwu'mulokyo, 'gwe 
enges ange; A ; ii 
ubanga Mukama akukole'de e 
kisa ekingi. 
8 Kubanga omponye 'zaememe yange 
okufa, 
Amaso gange obutakaba maziga, 
Nebigere byange obutagwa. ` 
9 Natambuliranga mu maso ga Mu. 
kama 
m Munsi yabalamu. 
10 » Nzi’ ng .kubanga ndyogora: 
Nabonyabonyezeb wa nyo: ' 
11 0 Ninjogera nga nyanguwa 
Nti Abantu bona bulimba. 
12 Kiki kyendisasula Mukama 
akehan, aa Ae byona eri 'mze? - 
13 Nditola r ampe akobulokozi, 
Era ndikibira erinya lya Mukama. 
l4r peee obweyamo bwange eri 


wan 'mu maso gabantabe 


bona. 
15 Okufa kwabatukuv ubo" 
“Kwa muwendo Sinig mu maso ga 
Mukama. 
16 Ai Mukama, mazima 'nze ndi mu- 
'duwo : 
"Nze, ndi .mu'duwo, era 'omwana 


18 Ndisasula obweyamo bwingo eri 
Mukama; 


10 A 


ZABULI. 


Ufana mu maso gabantube bo- 


19 Mumbya zenyumba ya Mukama, 
Wakati mu'gwe, tk Bad Yerusalemi. 


y Muniútendereze 
1 1 € MUMUTENDEREZE Mukama, 
'mwe amawanga gona ; 
Mumugulumize, ' mwe garan bona. 


2 Wa maa okusa eri 
b Nena ga Mukama gabêrera 
emirembe gyona. ( 4 
“< Mumutendereze Mukama. 


11 8 “MuMwEBaze Mukama; ku- 


ungi: 
Kubanga okusisirakwe (kuberera) 
bini 6rahe gyona. 
2 ò Isiraeri ayogere kakano 
Nti okusasirakwe (kuberera) emi- 
rembe gyona. 
3 Enyumba ya Aloni eyogere kakano 
Nti SERA yakwe (kuberera) emire- 


mbe gy 
4 apo vha Mukama bogers ká- 
ano 
Nti WAKI yA (kuberera) ami- 
rembe gy 
5 gi awang sina naka ninkabira Mu. 
Mukama DAL kaoa; (nduteka) mu 
kifo ekigaz 
6 # Mukama ni ali ku lui Iwange ; siri- 


Peas bainza kunkola ki? 


7 e Mukama ali ku lui wange mwabo | ‘i 
bēra : 


abam 
Kyendiva /ndaba (byenjagaja dgs 
bitiise) kwabo abank ky ia 
8 Kirungi okwesigānga ama 
Okusinga okusubira abantu. 
9:Kirüngi okwesiginga Mukama ' 
Okusinga okusubira 9 abalangira. 
gons ganetolo'de: 
Mu linya Iya “Mukama n i 
11 Ganet6lo'de; wewawo, ganetõlo'de: 
Mu = Inya lya Mukama ndigazikiri- 


12 Banetêlo'de 'do íngenjuki; baziki'de | 


k ngomuliro ya dahaga e gwa: 
Mulinya lya M ndibazikiriza. 
13 Wansoya nyo okungwisa : 
Naye Mukama nimbêra. 


141 Mukama ge minyi gānge, lwe lul- 


Omukono ogwadyo ogwa aka 
- la ebyobazira. 
16 = Omukonoogwadyo ogwa Mukama 
gugulumizibwa : 
Omukono ogwadyo ogwa Mukama 
gukola ebyobuzira. 
17 » Sirifa, naye naberanga mulamu, 
Era ?nabiiliranga emirimu gya'Mu- 
kama. 


i Zab. 100. 
yi ik 9. 
11. 


“1 Byom. 
16. 34, 41. 
Zab. 106.1. 


è Zab. 115. 
9-11. 


Je 


1 Zab. 16. 
3. 


i Ma. 1.4. 
k Zab.36.9. 


l or 15.2. 
la. 12. 2. 


“ kuh 1. 


”Kab. 1. 
12. 

“ Zab. 107. 

22. 













































506 


41 Yok. 3. 
Y; b. 18. 


è lu. 80, 





P2K ol 6.9. 





ZABULI. 





18 Mukama ? ambonereze'za nyo: 
Naye tangabulanga eri okufa. 
19 r Munzi'gulirewo enzi'gi ezobutūki- 
rivu: 
Naziingiramu, ninebaza Mukama. 
20 Olwo lwe lu'gi Iwa Mukama ; 
s Abatūkirivu be baliingiramti. 
21 Nakwebazanga, kubanga ole ze. 


mu 
Era ofiise obulokozi bwange. 
22 t E'jinja abazimbi lyebagana 
Lifūse ekulu eryokunsonda. 


23 Ekyo Mukama ye yakikola ; 


Kya kitalo mu maso ga'fe. 
24 lah iwe lunaku Mukama lweya- 


kola; 
Tunisan uka, tunajaguliza okwo.- 
25 kanan e kakano, tukwegairi'de, ai 


Ai “Mukama, tukwegairi'de,owereze 
mukisa kakano. 


ku 26 «Alina omukisa oyo a'ja mu linya 


lya Mukama : 
Tubasabi'de SHISHA nga tuima 
mu nyumba ya M 
27 Mukama ye Katonda, era w atuwa- 
'de omusana : 
Musibe sadaka nemigwa, musibe 
ku ymayembe gekyoto. 
28 'Gwoli Katonda wange, nange na- 
kwebazanga : 
'Gwoli Katonda wange, nakugulu- 
mizanga. 
29 Kale mumwebaze Mukama; kuba- 
nga mulungi 
Kubanga akusisiikwa anan 
emirembe gyona. 


11 9 N ALEFU 


Balina omukisa abo abatūkirira 
mu 'kubo, 
Abatambulira mu mateka ga Mu- 


kama. 
2 Balina omukisa abo abekūmabyeya- 
tegeza, 
Abamunonya nomutima gwona. 
8 Wewawo, 2 abo tebakola ebitali bya 
butukirivu ; 
Batambulira mu makuboge. 
4 Watukūtira ebiragirobyo, 
Tubikwatenga nyo. 
5 Singa amakubo gange ganywe'de 
Okukwata amatekago ! 
6 Bwentyo ° bwesikwatibwenga nso- 


nyi, PE 
Bwenalowosinga byewalagira byo- 


“na. 
7 Nakwebazanga nomutima ogutali- 
na bukusa, 
Bwendiba nga njize emisangogyo 
| egyesonga. 
8 Nākwatānga amatekago: 
- Nkwegairi'de, tondekera dala. 


3 BESI 


9 Omuvubuka analongosinga atya 
e'kubolye ? 


ND yegendereza ngekigambokyo 
ekiri. 


10 Nomutima gwange gwona nkuno- 
nye'za 
Nkwegairi'de, 'neme okukyama 0- 
kuleka byew 
11 Nterese ekigambokyo mu mutima 
gwange, 
'Neme okwonona mu masogo. 
12 Webazibwa, ai Mukama: 
c Onjigirizenga amatekago. 
13 Nemimwa gyange mbili'de 
Emisā > 


misango gyona egyakamwāko. 
14 4 Nsanyuki'de e'kubo lyebyo bye- 
wategeza, 
Nga (asanyukira) obuga'ga bwona. 
15 Nafumitimzanga ka bg 
Era nalowozanga amaku 
16 e Nasanyukiranga maisha. ; 
Serabirenga kigambokyo. 


3 GIMERI 
17 yOmkolere o omu'duwo ebyekisa eki- 
ngi, mbêrênga omulamu ; 
Bwentyo bw 
mbokyo. 
18 Onzibula amaso ginge udabe 
Ebyekitalo ebiva mu matêkago. 
19 'Nze ndi 9 mutambuze munsi : 
Tonkisa byewalagira. 
20 t Ememe yange ekutuse olwê6kuya- 
yana 
Kweyayānira emisāngogyo ebiro 
byona. 


21 Oneng e'za abamalala abakolimirwa, 
Abakyama okuleka Pyo WALIA 
22 Onziyeko okuvumibwa yo- 


mebwa; 
k nekiimye byewategeza. 
ila nebanjoge- 


(Naye) He 'duwo nafumitiriza a- 
mate 

24 Era byewategiza l byensanyukira, 

iri ebyo) be bantu bentesa na- 


1 DALESI 


25 m Ememe yange yega'se nenfiifu : 
WA ngekigambokyo bwe- 


26 Nayatula amakubo gênge, nawe 
nonziramu : 
Onjigirize amatekago. 
27 ° Ontegeze ntegere e'kubo eryebira- 
girobyo: 
Nendyoka nfnmitiriza emirimugyo 
egyekitalo. 
28 MAA yange esaniise olwokunyi- 
a: 
pe amanyi ngekigambakyo bwe- 


29 Gaara e'kubo eryobulimba : 
Era ompe amatekago nekisa. j 
30 Neroboze'za e'kuho eryobwesigwa : 
Er nee ngita'de (mu maso gā- 


ge). 
31 Nega” ta nebyo byewategeza: 


118. 18—119. 31. 


“nyi, 
€8, 105,134, 
138, 171. 


dlu 162. 


“nyi.34,7i, 
92, 143,174 


sab. 136 


# Lev. %. 
23. 


íi Zab. 8042 


119. 32-72. 


. | 38 ? Onyweze ekigambokyo eri 


Ai Mukama, tonkwasa nsonyi 
32 Na'dukiranga mu 'kubo rebro bye- 


walagira, 
Bwoligaziya omutima gwange. 


7 HE 

33 Onjigirize, ai Mukama, e'kubo e- 
aa naii aaoi 
Nange nalyekiimanga okutūsa e- 
nkomerero. 

34 Ompe nagen, nänge nekümänga 
ama 

Wewawo, An NA nomutima 

gwange gwona. 

35 Ompise mu 'kubo lyebyo byewala- 
gira ; 


Kananga mweryo Pmwensanyu-, 


36 Okyiise omutima gwānge eri ebyo 
byewategeza, 
Pk si bh r kwegomba. ii 
37. Owunjule amaso gange galemên 
Skalabo ebitalimu, =: 
Era onziikize mu age mbogo, 
omu- 
'duwo, 
Kye kyokukutyanga 'gwe. 
39 Ompunjulire ekivame kyentya ; 
Kubanga emisangogyo miringi 
40 Laba, ' negombanga Sbiragirobyo. 
Onzūkirize mu butūkirivabwo. 


1 VAU 
41 E  nokusäsirakwo ukutike gye- 


ai Mukama, 
Bwe o balokozibwo, ngekigambokyo 


bw 
42 Bwentyo bwendiba nekyoku'damu 
eri oyo anvuma ; 
Kubanga nesiga RA hya 
43 'So to'gyiramu dala kigambo kya 
mazima mu kamwa kange ; pu 
Kubanga nāsūbirānga emisāngo- 


gyo. 

44 Bwentyo bwenakwatinga amatè- 

o en zona 
Emirembe nemirembe. 

45 Era natambulinga nga neyabya ; 
Kubanga 'nonye'za e ieat obra. 
46 Era nāyogerānga kwebyo byewate- 

geza w mu maso ga bakabaka, 
Nesikwatibwa nsonyi. 
47 ua nāsanyukirānga ebyo byewa- 


agira, 
Byenayagalanga. 
48 Era y nāimusānga engalo zange eri 


myaka byewalagira, byenayagala- 
Era e z nāfumitirizānga amatëkago. 


1 ZAINI 


49 O'jukire ekigambo eri omu'duwo, 
Kubanga wansūbiza. 
50 Eryo lye 2 sanyu yange bwembo- 


ZABULI. 


51 Abamalala bansekere'de nyo: 
(Naye) nesekolobyanga okuva mu 
matekago. 
52 Nji'juki'de emisāngogyo egye'da, 
Ta ai Mukama, 


inesanyusa 

53 c Obusungu obubiibiika bunku'te, 
Olwababi abaleka amatekago. 

54 Amatekago genyimbirako 
ge yana d eyokutambula kwi- 


55 € Na aki erinyalyo ekiro, 
Era nakwatanga amatekago. 


56 Eki bo kino kyange, 
Okukumanga ebiragirobyo. . 


N KESI 
57 Mukama gwe / mugabo gwange : 
a ka nga nakwatanga ebiga- 


58 Nasaba ABO nomutima gwange 
gtvona; 
Onsasire s ngekigambokyo bwekiri. 
591 Nalowoza amakubo gange, . 
bigere byange eri ebyo 
byewategêra. 
60 Nayanguwa nesirwawo, 
Okukwata ebyo byewalagira. 
61 Emigwa egyababi gimbi'se ; 
(Naye) serabi'de matêkago. 


“EL. 9. 3. 


d Lub. 47. 
9. 


“ Zab.63.6. 


/ Zab.16.5. 


62 Mu E timbi nāgolokokānga oku- | 


P sieer 
wemisangogyo egyensonga. 
63 'Nze ndi mu'ne wabo bona abaku- 


Nabo’ abakwata ebiragirobyo. 
64 Ai Mukama, è ensi e'ju'de okusāsi- 
rakwo : 
Onjigirize amatêkago. 


© TESI 


65 Okole'de ebirūngi omu'duwo, 
WA ukama, " ngekigambokyo bwe- 


66 Onjigirizenga okusala emisāngo 
egyensonga nokutegëra ; 
Kubanga na'kirizanga ebyo byewa- 
lagira. i 
67” Nga sinabonyabonyezebwa, mna- 
kyama; 
Naye kakano nkwata ekigambokyo. 
68 0 Oli mulūngi, era okola ebirūugi ; 
Onjigirizenga amatekago, 
69 Abamalala banjiyiri' zako ekyobu- 
limba : 


Nomutima gwange gwona nekūmā- 
'nga ebiragirobyo. 
702 Das akiran gwabwe guge'ze nga- 
masayu; 
Naye 'nze 'nsanyukira amatekago. 
71 r Kwangasa okubon abonyezebwa ; 
Ndyoke njige amatekago. 
72 KIONE gakamwako gampomera 


Okusinga (ebitūndu) ebyezabu ne- 
feza enkumi nenkumi, ..” 


” nyi. 71, 
18. 

Yer.31. 18, 
19. 

ki AN 106. 


#Yob.18.7. 
Is, 6. 10. 


"nyi.71,75. 
Yer. 31. 18, 


: Zab. 19. 
10. 





91 Bikyaliwo lero gh ada E E : 
Kubanga ebintu byona ha’ dubo. 


|92 Singa amatekago sige gānsanyusa, 


Nanfizikiri'de bwenabonyabouye- 
zebwa.: 


506 ZABULI. 
> YODI _ 193 sabun biragirobyo enaku zo- 
t Yob. 10.8. 16 t Engalozo ze zankola, ze za'mi- 
"Zab. 100. ya ai Kubanga wanziikiza nebyo. 
“lu. 27. baan a njigênga ebyo | 94 'Nze ndi wuwo, ondokole ; 
e Kubanga nga naico YA Nga ebiragirobyo. 
” Zab. 34 | 74 wAlakatya be banindabinga nebasa- | 95 Ababi ba'nindiri'de okunzikiriza ; 
2 paja nze nalowozinga byewate- 
an kaga, nasibiranga ekigambo- 
kyo. 96 Ndabyo ebintu byona ebyatiikirira 
75 'Manyi,ai Mukama, ngemisangogyo gyebikoma ; 
gya nsõnga, (Naye) ekiragirokyo kigazi nyo. 
cpie kan wambonyabonya olwobwe- 
D MEMU 
76 Nkwegairi'e de, ekisakyo ekiringi ki- | 979 Amatêkago ng nha jaya 
AGO genduk eran KN 
Ngekigambokyo bwekiri eri omu- 98 Byewalagira bingeziwaza ʻoku- 
'duwo. singa abalabe bange ; 
77 YA SA okulingi ku'je gye Kubanga bali wamu nange enaku 
aaga paa omulamu : zona. 
a gansanyasa. | 99 Nina okutegêra okusinga abaigi- 
16 Abamalala awi we ensonyi ; i riza e bona; 
banga ba'me'ga awatali nsõ- Kuhanga Lro makogêha byendo- 
dii ni JE wg gi iNiogra okukira abak aa 
i >» Kubenga e 
16 Abakuya bankyūkire, a LAKANG WAYA 
ra itegêra yewategeza. 101 Nazii; ebigere e 
80 pinna ma ENEDES gutukirire mu tatambula) mu. "kuba chi ìlyona, 
Ndyoke nkw ekigambokyo. 
'Nemênga okukwatibwa ensonyi. 102 > kolobyanga ka misingogyo; 
Kubanga 'gwe wanjigirizinga.. 
3 KAFU 103 m aka ambobyo nga bimpomera 
s Zah, 73, 81 zEmeme yange eziri'se olwobulo- ibuno k yange! 
Sia kozibwo : l Bisinga amabisi gwenjuki mu ka- 
(Naye) nsūbira ekigambokyo. mwa kange! 
elu 18, |82 gana Kanang gakulukuse olwe- | 104 Bima ei rongo bye binfunya oku- 
igam teg 
Nga njogera nti Olinsanyusa di? Kyenvu'de Tayang buli 'kubo 
> Yob. 30. | 83 Kubanga b nfiise nge'diba (eriwani- eryobulimba 
kibwa) mu muka; : 
< nyi. Naye “ serabira matêkago. 3 NONI 
gadi, |84 d Enaku ezomu'duwo ziri meka ? 105 0 Ekigambokyo ye tabāza eri ebi. 
d Zab. 39.4. Olitūkiriza di omusapgo kw abo a- gere byange, 
banji'ganya ? i - Nomusana eri e'kubo Iya 
83 Abamalala bansimi'de obunya, 106 ? Nalaira, eri nkikakasi'za ii, 
Abatagoberera matekago. p DELTAR, emisangogyo e- 
86 Byewalagira byona bya bwesigwa : songa. 
Ban i ganya awatali nsonga : 'gwo- 107 Mon abonyezelwa nyo; 
r Onzűkize, ai Mukama, ngekiga- 
87 Babulako katono banzikirize kunsi; ; mbokyo bwekiri. 
Naye nesireka biragirobyo. 108 O'kirize, nkwegairi'de, 7” ebyo aka- 
88 Onzūkize ngekisakyo ekirūngi bwe- mwa kange AT ai Mu- 
“kin; . kama, nga te awalirizibwa, 
Bwentyo bwenakwatanga akamwa. Era onjigirizenga emisãugogyo. 
ko byekategeza. i 109 t Ememe yange eri mu mukono 
' gwange enaka zona; 
9 LAMEDI ` Naye serabira matekago. 
99 Emirembe gyona, ai Mukama, 110 Ababi bantege'de omutego; 
“Zah, 89. r FkigamboryS kinywēre'de mu) NA N kuleka biragi- 
IA 90/0bwesigwabwo (bubērera) emire- | 111 Byewategeza mbitu'te okuba 40. 
i mbe gyona: busika obutali'gwawo; 
Wanyweza ensi; nebêrerawo. ` - Kubanga ebyo bye #binsanyusa 


omutima gwange. 
112 Mpese omutima gwānge okutāki- 
riza amatekago, 
' Emirembe gyona, 4 okutiisa erko- 
merero. 


119. 73-112. 


7 nyi 113 
163, 163. 


iade 


£2 Tim 3 
15. 


i Yob. 22 
7-9. 


“Ju. 14, 





119. N3-152. 


ZABULI. 





1 Zab.22.7. 
€ Zah. 849. 
blun. 74 

“Zab, 6.8 


AI 5. 
Baf. 1. 20. 


“Zab, 148. 
5. 


J BL 2.18. 


1 Kab. 3. 
14 


i Zab. NA 
16 


tlu. 3. 


i Zab.19.7. 


Nge. 1. 4. 


D SAMEKI 
113 Nkya aye abo abalina emyoyo egyo- 
bulimba ; 
Na ye amatekago genjagala. 
114 'Gwoli kifo kyange 2 kyenekwe- 


keramu, 4 nengabo yange: 
b Nsubira ekigambokyo. 
115 c Mugende mumbere wala, 'mwe 
abakozi bobubi ; 
Ndyoke nekiimenga Katonda wā- 
nge byeyalagira. 
116 Ompauirire ngekigambokyo bwe- 
kiri, mberenga omulamu ; 
| "Neme 4 okukwatibwa anga ensonyi 
olwe'siibi lyänge. 
117 ¢ '’Gwompanirire, nange naberi- 
ngawo mirembe, 
Era negenderezinga amatekago 
enaku zona. 
118 Onyomye abo bona abakyama o- 
; kuleka amatekago; 
Kubanga obukūsakūsa 


bulimba. 
119 ji aana ababi bona abensi / nga- 
Kyenvu' ai de Di njagala ebyo byewate- 
geza. 
1209 Omubiri gwinge gukankana o- 


lwokukutya ; 
Era ntya emisingogyo. 


bwabwe 


Y AINI 
191 Nkoze ebyomusingo nebyobutūki- 
vu: 


Tondekera abo abanjoga | 
192 Nak omu'duwo E Iwobuli- 


Abasa tila baleme okunjo ögānga. 


123 Amaso gānge ganzibye olwobulo- 


'kozibwo, 
Nolwekigambokyo ekitūkirivu. 
124 Okole omu'’duwo ngokusāsirakwo 
bwekuli, 4 
Era onjigirizenga amatekago. 
125 i'Nze ndi mu'duwo, ompe okute- 
gera; 
Ndyoke' manye ebyo byewategeza. 
126 opa ae = de Sotie Mukama okukola 


(Kubanga) 'padibi' za amatekago. 
127 Kyenvu'de *njagala ebyo byewa- 


Okusinga ezibu, wewawo, okusi- 
nga ezabu eniingi. 
128 Kyenvu'de ndowoza ebiragirobyo 
byona ebyebigambo byona nga 
bya nsonga 


en nkyāye buli 'kubo ERS 


- -DPE 
129 Byewategêra bya kitalo: 
Ememe yange kaa ebyekuma. 
190 Ebigambobyo nga bi 'guli'dwaw 6 
bireta omusana; 
l Biwa okutegera abatalina magedi. 
181 Nayasama nyo akamwa kinge ni- 
mpevuma; 


kemas nayayanira ebyo byewa- 


agira. 
132 Onkyiikire, onsasire, 
Nga bwoisa okusasira abo abagala 
erinyalyo. 
133 m Olung'amizenga ebigere byange |” 
mu kigambokyo; 
'Sê obutali butūkirivu bwona bule- 
men okunfuganga. 
134 0' n 'neme okujogebwanga [1 
tu: 
Bweniyo bwenakwatanga ebiragi- 
robyo. 
135 ° Oyakize amasogo omu'duwo; 
Era onjigirizenga amatčkago. 
136 P Amaso gange zA kulakan. emi'ga 
gyama Zi, 
Kubanga tebakwata matekago. 


3 TIZADE 


137 r Oli mutfikirivu, ai Mukama, 
Nemisangogyo gya nsonga. 
138 # Walagira byewategeza mu buta. 
kirivu 
Ne mu bwesigwa dala dala. 
139 tObu'gya bwange bunzikirizi za, 
Kubanga abalabe binge berabi' de 
ebigambobyo. . 
140 Ekigambokyo kirongofa nyo; 
Omu'duwo kyava akyagala. 
141 'Nze ndi muto, 'nyomebwa; 
(Naye) serabira biragirobyo. 
142 Obutukirivubwo bwe butikirivu 
hai emirembe gyona, 
amatekago ge “ mazima. 
143 Saw nokuliniwa bindabye : 
“Nayo byewalagira bye binsanyu- 


144 Byeowatepeni bya butūkirivu emi- 
rembe gyona: 
w Ompe okutegera, nange aii 
nga mulamu. 


p KOFU 


145 Nkowo'de nomutima gwange gwo- 
na; ompitabe, ai Mukama : 
Nakumanga amatêkago. 
146 Nkukowo'de; ondokole, 
pi nakwatanga ebyo byewate- 


147 Nakera yemambya nga tenasala, 
ninkowola: | 
Nasubira ebigambobyo. 
148 Amaso gange gasoka 2 ebisisimu- 
ka byekiro, 
Nfumitirize ekigambokyo. 
149 Ownlire e'dobozi lyānge ngekisa- 
kyo bwekiri: 
a Onzūkize, ai Mukama, ngemisa- 
ngogyo bwegiri : 
150 Basembera abagoberera obubi ; 
Bali wala amatekago. 
151 5 'Gwoli kumpi, ai Mukama; 


t Yok.2.17. 


i 151, 


Zab. 39. 9. 
YAK 17. 
17. 


œ lu. 27. 


y Zab. 5.3. 


’ Zab.63.6. 


alu. 25. 


b Zab. 145. 


Ne byona byewalagira ge c mazi- | 18. 


ma. 
152 E'da ne'da namanyanga olwėbyo 
byewategeza, 


e lu. 142. 


510 
4 Zab. 104. 
5. 


i Kung. 5. 


S ìu. 83. 


8 1 Sam. %. 


15. 


i Yob. 5. 4. 


k lu. 149. 


"Ju. 2. 


° Is. 9. 3, 


P Nge. 3. 2. 
Is. 32 17. 


r” Lub. 8. 
18. 


' Nge.5.21. 


ZABULI. 






d Nga wabinyweza emirembe gyo- 
na. 
< RESI 
153 e Olowazenga okubonabona kwā- 
nge, omponye ; 
Kubanga / serabira matêkago. 
154 9 Ompolereze ensonga yange, o- 
'nunule: 
Onziikize ngekigambokyo bwekiri. 
155 i Obulokozi buba wala ababi ; 
Kubanga tebanonya matêkago. 
156 Okusasirakwo okuliingi kingi, ai 
Mukama : 
ni k ngemisāngogyo bwe- 


157 Abanji' ganya nabankyawa bangi: 
(Nayo) o kuleka bye- 


158 Nalaba” aba abakola ebyenkwe, 
l ninakuwala ; 

m Kuban tebakwata kigambokyo. 

159 Olowoze bwenjagala ehita roby: 

Onzūkize, aì Mukama, ngekisa- 
kyo bwekiri. 

160 Ekigambokyo kyona kyona ma- 
zima; 

Nemisingogyo egyensonga gyo- 
na gyona (giberera) emirembe 
gyona. 

W SINI 


161 nAbalangira banji'ganyi'za awatali 


nsonga; 
Naye omutima gwange gutya nyo 
ebigambobyo. 
163 Nsanyukira ekigambokyo, 
o Ngalaba omunyago omungi. 
163 Nkyaye obulimba, mbatamwa ; 
Naye) amatekago genjagala. 
164 Emirundi musanvu buli lunaku 
nkutendereza, 
Olwemisangogyo egyensõnga, 
165 PAbagala amatêkago balina emi- 
rembe mingi 
"So tebaliko Ek ibanikati, 
166 ” Nsubi'de obulokozibwo, ai Mu. 
kama, 
Era nkoze byewalagira. 
167 Ememe yange yakwatanga byewa- 
tegeza; 
Era bragal kitalo. 
168 Nakwatanga ebiragirobyo nebyo 
byewategeza; 
Kubanga ?#amakubo gênge gona 
gali mu masogo. 


Nn TAU 
169 Okukaba kwange kusemberenga 
mu masogo, ai Mukama: 
Ompe okutegeranga ngekigambo- 
kyo bwekiri. 
170 Okwegairira kwange ku'jenga mu 
masogo : 
Omponye ngekigambokyo bwekiri. 
171 Emimwa gyānge gyogere etendo ; 
Kubanga onjigiriza amatekago. 
172 Olulimi lwange luimbe ku kiga- 
mbokyo; 





Kubanga byewalagira byona bwe 
butūkirivu. 
173 Omukonogwo gube nga gwetese- 
tese okumbera;: 
Kubanga “neroboze'za ebiragiro- 


byo. 
174 Njayani'de obulokozibwo, si Mu- 


kama; 
Era amatekago ge gansanyusa. 
175 Ememe yange eberenga enamu, 
era enekutenderezanga ; 
Nemisangogyo gimberenga. 
176 “ Nakyama ngendiga ebuze; nonya 
omuduwo; 
Kubanga serabira byewalagira. 


1 2 0 “ Oluimba olwokumadala. 


1 Mu kunakuwala kwange nakowola 
Mukama, 
Nampitaba. 
2 Omponyeememeyinge, aiMukama, 
eri emimwa egyob 
Neri olulimi olwobukūsakūsa. 
8 Oliwebwa ki, olyongerwako ki nate, 
'Gwe olulimi olwobukusakisa ? 
4 Obusile obwobwogi obwabazira, 
Era namanda agentasêsa. 
5 Zinsanze, kubanga ntambulira mu 
b Meseki 
Kubanga ntiila mu wema za “Ke- 
dali! 


6 Ememe yange yakamaze enaku 
nyingi okutula 
Awamu noyo akyawa emirembe. 
7 'Nze njagala emirembe: 
Naye bwenjogera, bagala okulwana. 


1 2 1 “ Oluimba olwokumadila. 


1 NATMUSA amaso gānge eri > ensozi : 
Okuberwa kwange kuliva wa? 
2 SAKA Wa kwange (kuva) eri Mu- 


kam 
Eyakola e'gulu nensi. 
8 Taliganya d kigerekyo okusagasa- 


gana 
eAkukūma tabongotenga. 
4 aaa akuma Isiraeri wa 
abongotenga 'so teyebakenga. 
5 Mukama ye mukimiwo: 
Mukama kye / kisikirizekyo ku mu- 
konogwo yo. 
6 9 Enjuba te ökya emisana, 
Newakuba'de omwezi ekiro. 
7 Mukama anakukiiminga eri obubi 
bwona; 
za o i yanakiimanga ememeyo. 
ukama anaknkimanga £amage- 
ndago nama'da, 
Okuva lero nokuttika emirembe 
gyona. 


1 9 9 “Olumba olwokumadāla ; #olwa 
Daudi. 
1 NASANYUKA bwebang'amba 


Nti Tugende emu nyumba ya Mu- 
kama. 


119. 153—122. L 





“Issa 


a Zah. 121- 
134. 
Ebisoka. 
Zab 42. 4 
Ls 30. 33. 


s Zab. 130. 
Ebisoka. 
q Zab. 87. 


AARI 


S ZAD: OR 


“ Zab. 39. 
1. 


SZab. 9.3. 
? Zab 091. 
8. 
Is. 49, 10. 
Kub 7.16. 
a 97. 
wa 


122. 2—127. 2. 





42 Sam. 
8. 9. 
Ma 16. 
18. 
J Kuv. 16. 
pin 


I Ma. 17.8, 


i Zab. BI. 
18 


356 


I Nek.2.10. 





2 Ebigere bya'fe biimiri'de 
Munda mu miryangogyo, 'gwe Ye- 
rusalemi; 
3 'Gwe Yerusalemi, eyazimbibwa 
Okuba 4 ekibuga ekiga'ti'dwa awa- 


mu : 
4 e Ebika gyebirinya, bye bika bya 
Mukama, 
Okuba /obujulirwa eri Isiraeri, 
E erinya lya Mukama. 
5 Kubanga v bāteka omwo entebe 
ezokusalirako omusāngo, 
Entebe ezenyumba ya Daudi. 
6 “Moa barenga Yerusalemi emire- 


mbe : 

. Baliraba omukisa abakwagala. 

7 Emirembe gibere mu bisengebyo, 
Nomukisa mu mayugo. 

8 Kulwa baganda bange ne ba'nange 
Nayogera kakano nti k Emirem 

gibere mu'gwe. 
9 Olwenyumba ya Mukama Katonda 


wa'fe 
Nagezangako lokukukola obuliingi. 


“ Zab. 190. 1 23 “Oluimba olwokumadala. 


` Zah 121. 


Zab 24; 
iL 4 


4 Xek. 2. 
19. 


“Am. 6. 1. 


a “Oluimba olwokumadila; #olwa |. 
PUNANG 1 24 Daudi. 
b Zab. 122. 


Ebisoka. 
€ Zab. 94. 
37. 


5 AB 


“ Zah. 38. 
16; 14. 7. 


S Zab. 91. 


15 ERI 'gwe nyimusa amaso gānge, 
Ai c'gwatila mu 'gulu. 

2 Laba, amaso gaba'du nga (bwegatu- 
nulira) omukono gwa mukama 
wabwe, ; 

Amaso gomuzina nga (bwegatu- 
nulira) omukono gwa mugolewe, 
Namaso ga'fe bwegatyo (bwegatu- 
nulira) Mukama Katonda wa'fe, 
Okutiisa lwalitusāsira. 
3 Otusasire, ai Mukama, otusasire : 
Sanga tu'ju'de nyo okunyome- 
wa. 


4 Ememe ya'fe e'ju'de nyo 
d Okudillirwa “abo abalina emire- 


mbe, 
ak a a Biak abo abalina ama- 
a. 


l1eSmca Mukama siye yali- ku -lni 
lwa'fe, ; 
Isiraeri ayogere kakano; 
2 Singa Mukama siye yali ku lui 
lwa'fe, 
Abantu bwebatugolokokerako : 
8 d Banditumize, nga tukyali bala- 


mu, 
Obusiungu bwabwe lwebwatubūbū- 


kirako : 
4 e Ama 'zi ganditutwali'de dala, 
Mukoka yandiyise ku meme ya'fe : 
5 Ama 'zi gandiyise ku 
meme ya'fe. 
6 Mukama yebazibwe, 
Atatugabn'de  okuba 
amanyo gabwe. 
7 Ememe ya'fe ewonye ngenyonyi 
Smu mutego ogwabatezi : 
Omutego gukutuse, na'fe tuwonye. 


e'mere eri 


lya Mukama, 
Eyakola e'gulu nensi. 


1 2 5 “ Oluimba olwokumadala. 
1 Asesica Mukama 
Bali ng'anga olusozi Sayuni, oluta- 
'julukuka, naye lunywera emire- 
mbe gyona. 
2 Ensozi nga bwezetōlōla Yerusale- 


mi, 
Ne Mukama bwatyo bweyetolola 
abantube, 
Okuva lero nokutiisa emirembe 
gyona. 

8 Kubanga omu'go ogufuga ogwobubi 
tegulibererawoku bmugabo ogwa- 
batukirivu; 

Abatūkirivu balemenga okugolola 
emikono gyabwe okukola ebita- 


sana. 
4 Obakolenga ebirūngi, ai Mukama, 
abalingi, 
Nabo abalina emitima egitali gya 


bukiisa. 
5 Naye abo abekõlöbya mu emakubo 
gabwe agakyamye, 
Mukama alibafulumya wamu naba- 
kola ebitali bya butiikirivu. 
d Emirembe gibere ku Isiraeri. 


1 2 6 “ Olumba olwokumadala. 


1 MurAMA bweya'za nate obusibe bwa 
Sayuni, 
b Netufanana ngābo abalota. 
2 c Akamwa ka'fe nekalyoka ka'jula 
enseko, 
Nolulimi Iwa'fe okuimba: 
Nebalyoka bogerera mu mawanga 
Nti 2 Mukama abakole'de ebikulu. 
3 Mukama atukole'de ebikulu ; 
CA tusanyuka. 
4 O'ze nate obusibe bwa'fe, ai Muka- 


ma, 
Ngemi'ga mu bukika obwadyo. 
5 e Abasiga nga bakāba amaziga bali- 
kungula nga basanyuka. 
6 Newakuba'de nga yegendera nga- 
kaba, ngatwala ensigo; 
Ali'da nate nesanyu, ngaleta ebi- 
nywabye, 


1 27 “Oluimba olwokumadala ; è olwa 
Sulemani. 
1 MuKAMA bwatazimba nyumba, 
Abagizimba bakolera bwerere: 
c Mukama bwatakiima kibuga, 
Omukiimi atunulirira bwerere. 

2 Mukolera bwerere bwemukera oku- 
golokoka, era bwemulwawo enyo 
okwebaka, 

Era dbwemulya e'mere eyokute- 
gana: 
(Kubanga) bwabawa bwatyo otulo 


abagalwabe. 


8 7 Okuberwa kwa'fe kuli mu linya A 


611 


€ Zab. 120. 
Ebisoka. 


b Zab. 16. 
5. 


e Nge. 2, 
15. 


LAK 19, 
Bag. 6. 16 


4 Zab. 120. 
Ebisoka. 


4 Bik. 19. 
e, Yob. 8. 
21. 


d Luk. 1. 
49, 


“ Yer, 31. 
9. 


4 Zab. 190. 
Ebisoka. 
b Zab. 79, 
Ebisoka. 


“ Zab, 12. 
4. 


4 Lub. 3. 
17.198. :; 


512 


? Lab. 8. 
5. 


IML 21. 
19. 


“4 Zab. 120. 
Ebisoka. 
b Zab. 112. 


1. 
e Te. 3. 10. 


d EL 19. 
10. 


“ Zab. 144. 
12. 


J Zab. 134. 
3. 


s Nge. 17. 
6. 


í Zab. 125. 
5, 


128 





3 Laba, “ abāņa bwe busika bwa Mu- 


kama: 
Nebibala ebyolubuto ye mperaye. 
4 Ngobusale bwebuli mu mukono 
gwomuzira, ; 
Abina abomubuvubuka tbwebali 
bwebatyo. 

5 Alina omukisa omuntu omufuko- 
we bwegu'jula abo: 
Tebakwatibwenga nsonyi, 
Bwebanayogereranga nabala 

bwe mu / mulyango. 


be ba- 


s Oluimba olwokumadala, 


1 bArLINA omukisa buli atya Mukama, 

< Atambulira mu makuboge. . 

2 Kubanga “onolyanga emirimu e 
gyemikonogyo : 

Oliba wa mukisa, era oliraba ebi- 
ringi. 

3 Omukaziwo aliba dngomuzabibu 
ogubala munju ezomunda mu 
nyumbayo: . 

Abanabo “ngamatabi gomuzeituni 
nga betolola emezayo. 

4 Laba, bwatyo bwaliwebwa omukisa 
omuntu 

Atya Mukama. 

5/Mukama anikuwanga omukisa 
ngaima mu Sayuni: 

Nawe onolabanga ebirūngi nga bi- 
'ja ku Yerusalemi enaku zona 
ezobulamubwo. 

6 Wewawo, oliraba Y#abana babā- 


nabo. 
1 Emirembe gibere ku Isiraeri. 


8 Zab. 120. 1 29 | € Oluimba olwokumadala. 


Ebisoka. 


b2 KoL 4. 
8 nebh. 


d Zab. 2. 3. 


Jinn 24 


7 Zab. 118. 
26. 


1 EmirundIi mingi gyebakambonya- 
bonye'za okuva mu buto bwange, 
Isiraeri ayogere kakano; 
2 Emiriindi mingi gyebakambonya- 
bonye'za okuva mu buto bwange: 


b Naye Magi ai kwa 
3 c Abakabala bākabala omugongo 
gwānge ; 


Batema ensalosalo empanvu. 
4 Mukama mutiikirivu : - 
Asazesaze d emigwa egyababi. 
5 Bakwatibwe ensonyi, ba'zibwe e- 
nyuma, 
Bona abakyiwa Sayuni. 
6 Babe “ngomu'do oguli wa'gala ku 
nyumba, 
Oguwotoka nga tegunakula: 
7 Omukiinguzi nata'juza ogwo omu- 
konogwe, 
Newakuba'de asiba ebinywa ekifu- 


bakye. 
8 Newakuba'de abaita tebogera 
Nti /Omukisa gwa Mukama gube 
ku'mwe; 
o Tubawa'de omukisa mu linya lya 
Mukama. 


1 30 “ Oluimba olwokuma dala. 
15Mu buziba nkukibi'de 'gwe, ai 
Mukama. 
9 Mukama, owulire e'dobozi Iyange : 
Amatugo galowoze 
E'dobozi eryokwegairira kwänge. 
3 Mukama, “bwonobalanga ebitali 
bya butiikirivu, 
Ai Mukama, daliimirira aluwa ? 
4 Naye waliwo ¢ okusonyiwa woli, 
J Olyoke otibwenga. 
5 9 'Nindirira Mukama, ememe yange 
' erinda, 
Era ‘i ekigambokye kyensiibira. 


6 Ememe yange (eyayênira) Muka- l 


ma, 
Okusinga abakiimi (bwebayayani- 
ra) obu'de okukya; 
(Wewawo, okusinga) abakiimi 
bwebayayanira) obu'de okukya. 
7 k'Gwe Isiraeri, siibiranga Mukama; 





è Zab. 141. 


” Kubanga awali Mukawa we wali [= 


okusasira, 
Era awali ye we wali okununula 
okungi. 
8 Era ! oyo alinunula Isiraeri 
Mu butali butūkirivubwe bwona. 


131 “ Ohiimba sa ae aana bolwa 


1 MurkKAMA, comutima gwange si gwa 
malala, newakuba'de amaso ga- 
nge tegegulumiza;' 

pa i sitambulira mu bigambo ebi- 
u, 
 Newakuba'de mu bigambo ebyeki- 
talo ebi'nema. 

2 Mazima ng'6nze'za ememe yange, 
ngisirisi'za ; 

Ngomwana avu'de ku mabêre awali 
nyina, 

Nememe yange eri wendi bwetyo 
ngomwana avu'de ku mabêre. 

8 e'Gwe Isiraeri, sabiranga Mukama 

Okuva lero nokutūsa emirembe 
gyona. 


1 32 “ Oluimba olwokumadila. 


1 MurAMA, o'jukirire Daudi 
Okubonabonakwe kwona. 

2 Bweyalairira Mukama, 
Neyeyama Omuzira wa Yakobo: 

8 Mazima siriingira mu wema eye- 

nyumba yange, 

"So siririnya ku kiriri kyange; 

4 Siriwa amaso gange okwebaka, 
Newakuba'de enkowekowe zange 


otulo; 
5 BANA lwendimulabfra Mukama 
ekifo, 
Ewema Eyomuzira wa Yakobo. 
6 Laba, twagiwulirako mu Efnlasa: 
Twagiraba mu nimiro eyekibira. 
7 Tuliingira mu wemaze; 
Tulisinziza awali entebe 


yebigere- 
bye. 


1 Zab. 25. 
a 


. 
“ Zab. 198. 
Ebisoka. 
b Zab. 12. 
Ebiso 
e Zab 3134 
6. 


STRAE 
Bal 12.16 


S 338. 


“Zab 3192 
Ebisoka. 





182 s— 186. 19. 






$ 2 Byom. 
6. 61, 22. 


e lu. 17. 
1 Basek. 1. 


4 Luk. 1. 
I2 


“ Mat. D. 


Siu 10. 


mtima | 133 


P Zab 122 


€ Beb. 13.1. 


8 òGolokoka, ai Mukama, oingire mu 
kifokyo ekyokuwu' muliramu ; 
'Gwe, uesanduko kaarak 
9 Bakabonabo bambale obutakirivu ; 
Jama ku yubo bogerere wa 'gulu 0- 
lwesany 
10 Kulwomu. iws Daudi 
Togoba maso goyo “gwewafukako 
amafuta. 
11 pord yaläirira Daudi mu mazi- 


Talikyika kugaleka : 
d Ku bibala ebyomubirigwo nditeka 
ku ntebeyo. 
12 Abinabo bwebana'kirizinga okwe- 
kima end 0 yange 
Nobujulirwa bwange bwenabaigiri- 


zanga, 
Era nabana bibwe banatilanga ku 
ntebeyo emirembe gyona. 
13 Kubanga Mukama yeroboza Sayuni; 
Yakiyayanira okukitilamu. 
14 Kino kye kifo kyempu'muliramu e- 
naku zona: 
Wano ° wenătūkinga ; kubanga na- 
yayinirawo. 
15 Nakiwanga omukisa mungi ekye. 
ngera kyakyo: 
Na'kusanga abāvu bakyo e'mere. 
16 Era ne bakabona bakyo ndibamba- 
za obulokozi : 
Nabatnkuvu bakyo balyogerera wa- 
"gulu olwesanyu. 
17 Eyo gyeudyanyisiza e'jembe lya 
Daudi : 
Namutekerawo etabiza oyo J gwe- 
nafukako amafuta. 
18 Abalabebe ndibambaza ensonyi : 
Naye ku (mutwe) gwe enguleye eri- 
raba omukisa. 
“ Oluimba olwokumadăla ; 
Daudi. 
1 SA bwekuli okulūngi, bwekusa- 
nyusa, 
c Abolugauda okutiila awamu nga 
batabaganye ! ! 


> olwa 


£Kuy. aa. 2 Kuli ng'anga 4 amafuta agomuwe- 


€ Kur. 29. 
7. 


TAYA 134 





ndo omungi agali ° ku mutwe, 
Agakulukutira mu kirevu, 
Mau kirevu kya Aloni ; 
Agaserengetera ku lukugiro lwe- 
byambalobye ; 

3 Ngomusulo gwa J Kerumoni, 
Ogu'kira ku 9 nsozi za Sayuni: 
Kubanga eyo Mukama ' gyeyalagi- 

rira omukisa, 
a ani obwemirembe nemire- 


“ Oluimba olwokumadala. 


1 MULABE, mumwebaze Mukama, 
'mwe 'mwena aba'du ba Muka- 


ma, 
bAbaimiriringa < ekiro mu nyumba 
ya Mukama. 
2 d Muimuse engalo za'mwe eri awa- 
tukuvu, 





ZABULI. 


513 | 








Mumwebaze Mukama. 

3 Mukama “akuwe omukisa ngaima 
mu Sayuni; 

Oyo eyakola e'gulu nensi. 


13 


ama; 
Mumutendereze, 'mwe aba'du ba 
Mukama: 
2 'Mwe 4 abaimirira mu nyumba ya 
Mukama, 
mapya zenyumba ya Katonda 


MUMUTENDEREZE Mukama. 
Mutendereze erinya lya Mu- 


wa' 
3 Mara tendere Mukama; kubanga 
Mukama mulingi: 
Muimbe okutendereza erinyalye ; 
kubanga lya sanyu. 
4 Kubanga Mukama “yeroboza Yako. 
okuba owuwe, 
(Ne) Lipa okuba d owenvumaye 
ye'ka. 
5 Kubanga 'manyi nga ¢ Mukama mu- 
kulu, 
Era nga Mukama wa'fe asinga ba. 
katonda bona 
6 Buli ky syapa de Mukama akikoze, 
Mu 'gulu ne munsi, mu nyanja ne 
mu byobuziba byona. 
7 Anyosa omu'ka okuva ku nkomere- 
ro zensi; 
Aletera enjota enkuba; 
Afulumya empewo mu /mawanika- 


ge. 
8 Eyakuba ababeryeberye Abernisiri, 
Ababantu era nabensolo. 
9 Yawereza v obubonero Be? amage- 
ro wakati mu'gwe, isiri, 
Ku Falao, ne ku ba'du e Dona. 
10 i Eyakuba amawānga amangi, 
Na'ta bakabaka abamanyi; 
11 £ Sikoni kabaka Wabamoli, 
Ne l Ogi kabaka Webasani, 
m Namatwale gona aga Kanani: 
12 Nagaba ensi yabwe okuba obusika, 
” Obusika eri Isiraeri abantube. 
13 Erinyalyo, ai Mukama, (libêrera) 
enaku zona ; 
Neki'jukizokyo, ai Mukama, okutii- 
sa emirembe gyona. 
14 Kubanga Mukama alisalira omusa- 
ngo abantube, 
Era ”alyejusa mu bigambo ebya- 
ba'dube. 


15 o Ebifananyi ebyamawanga ye feza, 
ye zabu, 
Omulimu ogwemikono gyabantu. 
16 Birina obumwa, naye tebyogera; 
Birina amaso, naye tebiraba ; 
17 Birina amatu, naye tebiwulira ; f 
'So siwali mu'ka mu bumwa bwa- 


byo. 
18 Ababikola balibifanana ; 
Wewawo, buli abyesiga. 


19 'Mwe Penyumba ya Isiraeri, mu- 
mwebaze Mukama : 


R 





e ab 128. 


s aD 154. 


è Zab. 116. 
19. 


“Ma. 10. 
13. 
5 Kur. 19. 


“ Zab. 96. 
3. 


/ Yob. 38 
22. 


"Zab. 90. 
13. 


° Zab. 115. 
4-8. 


ZABULI. 185. 20—137. 8. 
'Mwe enyumba ya Aloni, mumwe- Kubanga okusasirakwe (kuberera) 






baze Mukama : emirembe gyona. 
20 "Mwe enyumba ya Levi, mumwe- | 17 Oyo ? eyakuba bakabaka abakulu : 
baze Mukama : L Kubanga okusasirakwe (kuberera) 
‘Mwe abatya Mukama, mumwebaze emirembe gyona: 
” Zab. 128. Mukama. 18 Na'ta bakabaka abatikirivu : 
5 21 Mukama yebazibwe ”okuva mu Kubanga okusäsirakwe (kuberera) 
1 Zab, 132. Sayuni, ka emirembe gyoua: 
AN s Atūla mu Yerusalemi. 19 Sikoni kabaka Wabamoli : 
45. | t Mumutendereze Mukama. Kubanga okusisirakwe (kuberera) 
emirembe gyona: 
20 Ne Ogi kabaka Webasani : 
“1 Byoni. 1 36 a MumwERBAZE Mukama ; ku- Kubanga okusisirakwe (kuberera) 
Zab, 118.1. banga mulūngi : emirembe gyona : 
Kubanga okusisirakwe (kuberera) | 21 Nagaba ensi yabwe okuba obusika : 
emirembe gyona. Kubanga okusasirakwe (kuberera) 
è Ma. 10. | 2 Mumwebaze "Katonda wa baka. emirembe gyona : 
5 tonda : 22 Okuba obusika eri Isiraeri P omu- 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) 'duwe: 
emirembe gyona. Kubanga okusasirakwe (kuberera) 
“Ma.10. | 3 Mumwebaze “ Mukama wabami: emirembe gyona. 
Na Kubanga okusasirakwe (kuberera) | 23 yata jukira bi siwa 
emirembe gyoua. Kubanga okusäsirakwe (kuberera) 
4 Oyo akola ebyamagero ebikulu ye- emirembe gyona : 
'ka : 24 Natuwonya eri abalabe ba fe: 
Kubanga okusisirakwe ikuberera) Kubanga okusasirakwe (kuberera) 
emirembe gyona. emirembe gyona. 
d Nge. 3. 5 Oyo “ eyakola e'gulu namagezi : 25r Awa ebyokulya ebirina em ibiri 
i Kubanga okusasirakwe (kuberera) byona: l 
emirembe gyona. Kubanga okusasirakwe (kuberera) 
Ws: | 60yo reyayalira ensi wa gulu ku emirembe gyona. 
` ma'zi : 26 Mumwebaze Katonda owomu'gulu : 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) Kubanga okusasirakwe (kuberera) 
emirembe gyona. emirembe gyona. 


1 Lub.1. | 7 Oyo eyakola / ebyaka ebikulu : 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) 1 37 OkumPpi nemi'ga Egyebabu. 


emirembe gyona: loni, 
8 Enjuba okufuga emisana : R Twatūlawo wangsi, wewawo, netu- 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) kaba amaziga: 
emirembe gyona : Bwetwa jukira Sayuni 
9 Omwezi nemunyenye okufuga e-| 2 Ku miti egyali wakati mukyo 
kiro: Netuwanikako enanga za fe. 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) | 3 Kubanga abatutwala mu busibe ba- 
emirembe gyona. tulagirira eyo okuimba, 
pet 78. | 10 Oyo s eyakubira Emisiri ababerye- Nabatunyaga (batulagira) oknseka, 
| berye babwe : Nti Mutuimbireko ku nyimba za 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) Sayuni. 
emirembe gyona : 4 a Tunäimbäānga tutya oluimba lwa 
Kus 20. |11 i Na'gyamu Isiraeri wakati mubo : Mukama 
17. Kubanga okusasirakwe (kuberera) Munsi eteri ya'fe? 
emirembe gyona: 5 Bwenakwerabiranga, 'gwe Yerusa- 
“Ma 43 |12 k Nengalo ezaminyi, nomukono o- lemi, ; 
mugolole : Omukono gwange ogwadyo gwera- 
Kubanga okusasirakwe (kuberera) birenga (amagezi gagwo). 
emirembe gyona. 6 > Olulimi Iwange Iwega tenga neki. 
4, Kur. 14. | 13 Oyo eyayawulamu wakati ! Enyanja buno kyange, 
' Emyufu: Bwesiku'jukirenga; 
Kubanga okusāsirakwe (kubérera) Bwesagalenga Yerusalemi 
emirembe gyona : Okusinga esanyu lyange ekulu. 
14 Naisa Isiraeri wakati muyo: 7 O'jukire. ai Mukama, ku “bina Be- 
Kubanga okusiisirakwe (kubérera) domu wa 
emirembe gyona: Olunaku Olweyerusalemi ; 
Tu. 14 [15 Naye mnasilira Falao ne'gyerye Abayogera nti Kisiile, kisale, | 
i mu Nyanja Emynfu : Era nemisingi gyakyo. i 
Kubanga okusasirakwe (kuberera), 8'’Gwe omawala Owebabuloni, da- n 
emirembe gyona. genda okuzikirizibwa ; 


“Kur. 15 | 16 Oyo * eyalung'amiza abantube mu Aliba nomukisa oyo alikuwalana 
en 'dungu; 'gwe, 








137. 9— 189. 24. 





1138 


“ Zab. 98. 
4, 5. 
4) Basek. 
K 9. 
Zab. 0. 2 


“Zab. 102. 
13. 


d Zab. 313. 
5,6. 


“ Luk. 1. 
48 neh. 
Yak 4. 6. 
J Zab. 284. 


í Yob. 14 
18. 
la 61. 8. 


Zab. 4. 
Ebisoka. 


aaa 4 
Yer. 12.3. 
“2 Basek. 
19. 27. 


4Beb4 13. 


“Yoh. 18.86. 
/Yob.9.33 
7 Bal 31. 
zx. 





Nga bwewatukola 'fe. 
9 Aliba nomukisa oyo alikwata abi- 
nabo abato, 
Alibakasuka ku 'jinja. 


(Zabuli) ya Daudi. 


1 NEBAZANGA nomutima gwänge gwo- 
na; 
“Mu maso ga bakatonda naimba- 
nga okukutendereza. 
2 Nasinzizanga veri yekaluyo entu- 
kuvu, 
Era nebazinga erinyalyo olwekisa- 
kyo nolwamazimago : 
Kubavga ogulumizi'za ekigambo- 
kyo okusinga erinyalyo lyona. 
3 Ku lunaku Iwenakabirirako wampi- 
taba, 
Nong'umya namanyi mu meme ya- 
nge. 
4 c Bakabaka bona abensi balikweba.- 
za, si Mukama, . 
Kubanga bawuli'de ebigambo ebya- 
kamwäko. 
5 Wewawo, baliimba ku makubo ga 
Mukama ; 
Kubanga ekitibwa kya Mukama 
kingi. 
6 d Kuba Mukama newakuba'de nga 
ye mukulu, naye nalowoza abeto- 


waza: 

Waya abamalala abamanya ngaima 
wala. 

7/Newakuba'de nga ntambulira wa- 

kati mu naku, olinzukiza; 

Oligolola omukonogwo ku busiingu 
bwabalabe bange, 

Ncmpouge we ogwadyo gulindoko- 


8 Mukama s alitūkiriza ebigambo ebi- 
nfako : 
Okusāsirakwo, ai Mukama, (kubē- 
rera) emirembe gyona ; 
Toleka “mirimu gya mikonogyo 


'gwe. 
“Ya mukulu wabaimbi. Zabuli 


1 39 ya Daudi. 


1 Ar Mukama, b wa'nonya 'nze, wa- 
'manya. 
2 Omanyi < bwentula, era bwengolo- 


OKA, 
Otegera okulowoza kwange (nga 
kukyali) wala. 
3 Sanya dala e'kubo lyānge no- 
kwebaka kwange, 
Era omanyi amagenda ginge gona. 
4 Kubanga simuli kigambo mu lulimi 
lwänge, 
Laba, ai Mukama, d'gwe kyotoma- 
nyira dala. 
5 e Onzingizi'za mu maso nenyuma, 
Era / onta'deko omukonogwo. 
6 9 Okumanya okuli ng'anga okwo 
kwa kitalo, ku'nema ; 





ZABULI. 


Kwa wa'gulu, siinza kukutūkako. 
7 í Nāgenda wa okuva eri omwoyo- 
wo? 
Oba £ na dukira wa amasogo ? 
t Bwenalinya mu ‘gulu, nga gyoli : 
8 m Bwenayala obuliri bwange mu 
magombe, laba, nga gyoli. 
9 Bwenatola ebiwawātiro ebyenkya, 
Nintula mu bifo ebyenyanja ebiri 
ewala enyo ; 
10 Newakuba'de eyo omukonogwo gu- 
na'nang'amya, 
Nomukonogwo ogwadyo gunankwa- 
ta 


11 Bwendyogera nti " Enzikiza tereme 
kumbi'kako, 
Nomusana ogu'netdolo'de gunaba 
ekiro; 
12 Newakuba'de enzikiza tekisa eri 
'gwe, 
Naye ekiro kyika ngomusana: 
Enzikiza nomusana bifanana (woli). 
13 Kubanga °gwolina omwoyo gwa- 
nge: 
Wambi'kako mu lubuto Iwa mange. 

14 Nakwebazanga ; kubanga okukole- 

bwa kwange kwa ntisa, kwa ki- 
talo: 

Emirimugyo gya kitalo; 

Nekyo ememe yange ekimanyi'de 
dala. 

15 Tewakisibwa mubiri gwange, 
Bwenakolerwa mu kyama, 
Bwenatondebwa namagezi amangi 

mu byawansi ebyensi. 

16 Amasogo galaba omubiri gwange 

nga tegunatikirira, 

Ne mu kitabokyo (ebitiindu byange; 
byona nebiwandikibwa. 

Ebyabiimbibwanga buli lunaku buli 
lunaku, 

Bwebyali nga tebinabawo nekimu. 

17 Era nebirowozobyo nga bya muwe- 

ndo mungi gyendi, ai Katonda! 
- Bwebiga tibwa awamu, nga bingi! 
18 Bwemba mbibaze, bisinga omuse- 
nyu omuwendo: 
Bwenzukuka, nga nkyali wamu 
nawe. 

19 Tolirema ? ku'ta babi, si Katonda : 
Kale muve gyendi, 'mwe abasaja 

abayayanira omusai. 

20 Kubanga r bakwogerako bubi, 
Nabalabebo balairira bwerere eri- 

nyalyo. 

21 s Sibakyawa abo, si Mukama, aba- 

kukyawa ‘gwe? 
t Sinyigira abo abakugolokokerako ? 

22 Mbakyawa okukyawa okutikiri'de 
Mbaita balabe bange. 

23 Onkebere, ai Katonda, omanye o- 

mutima gwange : 
u Onkeme, omanye ebirowozo bya- 


nge: 
24 Olabe nge'kubo lyona eryobubi liri 
mu'nze, 
Era o'nung'amyanga mu 'kubo v e- 
ritakoma. 


515 





i Yer. 3. 
24 


k Yon. 1. 3. 
l Am. 9.2- 
4 


m Yob. 28. 
6. 


* Yob. 34. 
22. - 


° Nge. 8. 
22. 


P Ta. 11. 4. 
7” Yud. 15. 


“2 Byom. 
19. 2. 


t Zab. 119. 
158. 


" Zab.26.2. 


“ Yer.6.16. 





| 



































516 


“Ya muna Li wabaimbi. Zabuli 
Ebisoka, 140 Daudi. 


b Zab. 56.6. 


“Zab. 58.4. 
4 Bal. 3,13. 


“Zah. 35.7. 
/ Zab. 142. 


3. 

4 Yob. 18. 
10. 

i Zab. 341. 
9. 


k Nge.18.7. 


l Zab. 9. 4. 


s Zab.70.5. 
#Luk.1.10. 
Kub. 5. 8. 


r 29. 
TATAN 


141 





1 Onponye, ai jianama. eri omubi ; 
Onkūme eri omutemu: | 
2 Ananya e'tima mu mutima gwa- 


b Bakung’ anānga bulijo okulwana. 
3 P 'de olulimi Iwabwe ngomu- 


c Ola iwi dhwesalambwa buli wa- 
nsi wemimwa gyabwe. [Sera 
4 Onkiime, ai Mukama, eri emikono 
gyababi ; ; 
Omponye eri omutemu : 
Abatese'za okukyamya ebigere bya- 
nge olwamanyi. 
5 Abamalala “bantege'de /omutego 
| Vnemigwa; . 
Bayali'de ekitimba ku 'kubo: 
Bantege'de i ebyambika. [Sera 


6 Nagamba Mukama nti 'Gwoli Kato- 
nda wange: 
Owulire e'dobozi eryokwegairira 
kwange, ai Mukama. 
7 Ai Katonda Mukama, amanyi ago- 
bulokozi bwange. 
Wambi'ka ku mutwe gwange ku 
lunaku olwolutalo. 
8 To' kiriza, ai Mukama, omubi bya- 


yagala ; 
Tobera lukwerwe olubi; (baleme) 
okwegulumizānga. [Sera 


9 Omutwe gwābwe aba'netolola, 
k E'tima eryemimwa gyābwe bo li- 
babi'kengako. 


10 Amanda agokya gabagweko: 


Basiilibwe mu muliro; 
Mu bunya obuwanvu, baleme oku- 
golokokanga nate. 


11 Ayogera obubi tanywerenga munsi: 


Obubi bunai'ganyanga omutemu o- 
kumusila. 


12 'Manyi nga Mukama laliwoza omu- 


sango gwabo ababonyabonyeze- 
bwa, 
Nensonga eyabanaku. 


13 Abatikirivu tebalirema kwebaza li- 


nyalyo: 
Abamazima balitiila woli. 


Zabuli ya Daudi. 


1 Mukama, nkukabi'de; 4 oyanguwe 
oku'ja gyendi: 
Owulire e'dobozi lyānge, bwenku- 
kābira. 
2 b Okusaba kwange kutekebwe mu 
masogo ngomugavu ; 
Okugololwa kwemikonogyange (ku- 
be) nga “ sadaka eyakawungezi. 
3 O'sengawo “okulabirira, ai Muka- 
ma, ku kamwa kange : 
Okimeêenga omulyango gwemimwa 
gyange. 
4 Tokyiisanga mutima gwānge eri e- 
kibi kyona. 





142 


Okugenderera ebikolwa ebyobubi 

Awamu nabo abakola ebitali bya 
butūkirivu : 

"So 'nemenga okulya ku 'mere ya- 
bwe empomerevu. 

5 an. ankubenga nga kwa 
isa; 

Era ambiilirirenga, ngamafuta ku 
mutwe ; 

Omutwe gwange gulemenga okuga- 
gana: 

Kuba newakuba'de mu bubi bwa- 
bwe okusaba kwange kunaberera- 


ngawo. 
6 Abalamuzi babwe basiilibwa ku 
ma'bali ge'jinja; 
Nabo baliwulira ebigambo byange; 
kubanga biwomerevu. 
7 NGA aka bwakabala ngatema 'e- 
taka 
e Namagimba ga'fe (bwegatyo) 
sasani'de ku kamwa kamagom 
8 Kubanga. J amaso gānge gatunulira 
'gwe, ai Katonda Mukama: 
Nkwesiga 'gwe; toleka meme yange 
nga teriko animbera. 
9 Onkūme eri omutego gwebante- 


ge'de, 
Neri 9 ebyimbika byabo abakola e- 
bitali bya butiikirivu. 


10 T i bagwe mu bitimba byabwe 


Naye 'nze nga mpona. 


“ Masukiri ya Daudi. ô’ bwoyali ali 
mu mpuku: okusaba. 


1 €NKkabira Mukama ne'dobozi lyä- 


nge; 
Ne'dobozi lyange negairirira Mu- 
kama. 

2 Nfuka mu masoge ebi'nemulugu- 
nyisi za; 

Ndaga mu masoge ebi'nakuwazi'za; 

3 Omwoyo gwange bwegwaziri ka 
munda yange, 'gwe wamanya e- 
'kubo lyange. 

Mu 'kubo lyentambuliramu 4ba.- 
nkweke'demu omutego. 

4 Mutunule ku mukono gwange 0- 
gwadyo, mulabe; kubanga tewali 
muntu amanyi 

Eki'dukiro an e tewali muntu 
ayagala ememe yange. 

5 Nabukow ola 'gwe, ai Mukama; 

Nayogera nti 'Gwoli ki'dukiro kya. 
nge, 
e Omugabo gwange munsi eyaba- 


lamu. 
6 Ownlire okukaba kwange; kubanga 
/njezebwa nyo: 
Omponye eri abo abanji'ganya ; 
kubanga bansinga amanyi. 
7 90'gyemn ememe yange mu kome- 
ya, nebazenga erinyalyo: 
Abatiikirivu balinetolola ; 
Kubanga olinkolera ebyekisa eki- 
ngi. 





140. 1— 142. 7. 


“Zah. 3 


S Zab. 25. 
15. 


1 Zab. 190. 
5. 


i Zab. 7.13. 


4 A. 148. 


“Zah. 16.5. 
Ani na 


1 Zad 348. 
31. 


. 
awajia ia AA AA nana aaa a AA. Aaa —————— 














ian 


“Zab. 31.1. 


è Yub. 14.3. 


SAA 
Bas. 2 16. 


d Zab. 38.6. 


"Zab. 77. 
IL 


S Yob. 11. 
33. 


I Zab. 42.2, 
i Zab. 631. 


k Zab. 84.2. 


il Zab. 5. 3. 


“Zab.25.4. 


"Nek.9.10. 
Zab. 13. 11 


"Zab 545. 


£ Zab. 116. 
16. 


“2 Bam. 
22 35. 


è Zab.91.2. 


Ae 


Zani 18.47. 
d Yob.7.17. 


143. 143. 1— 146. 5. 5. 








1 43 Zabuli ya Daudi, 


1 OwuULIRE okusaba kwange, ai Mu- 
kama; otege okutu eri okwegai- 
rira kwinge. aa Tj 

aMu bwesigwabwo pmpitabe; ne 
mu butikirivubwo. 

2 b '80 tosalanga musāngo gwa mu- 
'duwo; 

Kubanga cmu masogo tewali ma- 
ntu mulamu alisinga. 

3 Kubanga omulabe anji'ganyi'za e- 
meme yange; 

Akubye obulamu bwange nabusila 
wansi: 

Antuziza mu bifo debyengikiza 
ngabo abafa e'da. 

4 Omwoyo gwange kyeguvu'de guzi- 
rika munda yange; 

Omntima gwange munda yange te- 
guliko anambera. - 

5 ¢ Nji'jukira enaku eze'da ; ndowoza 
ebikolwabyo byona: 

Nfumitiriza omulimu ogwengalozo. 

6 /Nyanjuluza engalo zānge eri 'gwe : 

: YEmeme yange ekuliimirwa (enyo- 
nta), $ngensi ekoye. [5era 

7 Oyanguwe okumpitaba, ai Muka- 
ma; komwoyo gwange 'gu'gwa- 


Tonkisa masogo; 'nemè akuli 
0. ngabo aba'kira mu bunya.- 
8 Ompulizenga tenkya 'ekisakyo eki- 

“ rungi; kubanga nesiga 'gwe: 

m Ontegeze e'kubo eringwanira o- 
kutambuliramu ; kubanga . nyi- 
musa ememe yange eri 'gwe. 

9 Omponye, ai Mukama,. eri abalabe 
bange: 

Nziruka oku'ja wali weka 

10 Onjigirize okukolanga byoyagala ; 
kubanga 'gwoli Katonda wange: 

n Omwoyogwo mulūngi; 0'nung'a- 
mize ° munsi eyobutūkirivu. 

11 POnzukize, ai Mukama, r olweri. 
. nyalyo: 

Ma butiikirivubwo o'gyemu ememe 
yange mu naku. 

12 Era mn kisakyo ekirüngi onikirize 
abalabe bange, 

s Omalewo bona sbabonyabonya e- 
meme yange 

Kubanga ' ndi mu “Guwo. 


1 44 (Zabuli) ya Daudi. 


1 YesBaziswe Mukama e'jinja Iyange, 
a Aigiriza emikono gyange entalo, 
nengalo zinge okulwāna. ` 
2 Ekisa kyange ekirangi era ? ekigo 

. kyānge, 
Enyumba yange empinvu, era o- 
mulokozi wange; za 
Engabo yange, era oyo gwenesiga, 
v- #ajêmulula abantu bange be- 
ntwala. 
8 d Mukama, omunta kaki,” gwe oku- 
mumanya ? 





Oba omwana womuntu, 'gwe oku- 
mulowozako? 
4 Omuntu ali ng' anga omu'ka: 
Enakuze ziri ng'anga “ekisikirize 
eki'gwawo. 
PAPER mya e'gululyo, si Mukama, 


g Okwate ku ngozi, zinanyoka. 

6 Okasuke tenjota, obasasanye; 

Olase obusalebwo, obateganye. 

7 kOgolole omukonogwo ngoima wa- 
'gulu; 

.! Omponye, onziye mu mazi sma- 
ngi, mu mukono gwaba na gwa- 
nga; . 

8. Dan kabwe kogera Sbitalimii, 

Nomukono gwābwe ogwadyo gwe 
mukono ogwadyo ogwobulimba. 

gm Nakuimbiranga ' gwe oluimba o- 
lugya. ai Katonda : 

Nenanga erina engoye ekumi nai- 
mbanga okukntendereza. 

10 Ye wuyo awa bakabaka obulokozi : 

Awonya Daudi oma'duwe eri eki- 
tala ekiruma. 

11 Omponye, onziye mu mukono gwa- 
ba'na ' gwanga, 
. Akamwa kabwe kogera ebitalimu, 

Nomukono gwabwe ogwadyo gwe 
mukono ogwadyo ogwobulimba. 

12 Batabani ba'fe bwebaliba # ngemiti 
: egikuze nga bakyali bavubuka ; 

Wanna ba'fe #ngamainja. ago- 
'munsonda agaba'jibwa nga bwe- 
bagaba'jira mu lubiri; 

13 Amawanika ga'fe bwegali'jula, nga 
galina ebintu ebyengeri zona ; 

Nendiga zafe bwezirizāla enknini 
nobakumi ku 'tale lya'fe; - 

14 Ente za'fe bweziriba nemigugu 
eminene; , 

Nga tewali kuwa'gula, DEWASA UK. 

'de okufuluma, 
'Songa tewali kuyogina | mu ngiido 
za'fe; 
15 > Balina omukisa abantu ababera 
bwebatyo: . 
"Balina omukisa abantn abalina 
+ Katondá wabwe ye Mukama. 


1 45 "(Zabuli) eyokutendereza ; eya 


1 E Katonda “ wä- 
nge, ai Kabaka; 
Era nebazanga erinyalyo Siniieinba 
nemirembe. 
2 Buli lunaku nakwebazanga ; 
Era natenderezanga erinyalyo emi- 
rembe nemirembe. 
3 0 Mukama mukulu, era agwana o- 
'kutenderezebwa enyo ' ; 
- Nobukulubwe tebunonyezeka. : 
4 c Emirembe ginasitanga emirimu- 
gyo eri emirembe, 
Era ginatenderanga Shikolyabyo 
ebyainanyi. 
5 Ku bukulu obw iiki obw ete- 
ndolyo, 


“Yob.14.2. 
J Zab. 18.9. 
4 an 104. 


Tab: 18. 
13 neh. 


h Lab. 18. 
16. 


i Zab. 89. 
14. 


= Zab. 33. 
3. 


a 128. 


"Zek. 9.15. 


PM a. 33.29. 


" Zab. 33. 
12 


a Zab. 100. 
Ebisoka. 


b Zab. 147. 
5. 


e Is. 38. 19. 


d Kurv. 54. 
6. 


“ Zab. 100. 
b. 


1 Zab. 19.1. 


vy Zab. 50.5. 


i Zab. 105. 


k Zab. 10. 
16. 


° Zab. 116. 
b. 


P Ma 47. 


? Yok. 4 
23, 24. 


“Zab. 97. 
10. 


t Zab. 150. 
6 


i Zab. 103. 


6 Zah. 104. 
33. 


“Zab. 118 
y. 





Ne ku mirimugyo egyekitalo, Ewe. 


ZABULI. 





nalowozanga. 

6 Era abantu banayogeranga ku bi- 
kolwabyo ebyentisa nga bya mā- 
nyi; 

Nange natenderanga obukulubwo. 

7 Banayatulanga obuliingibwo obu- 
ngi bwebu'jukirwa, - | 

Era banāimbānga ku butukiriva- 
bwo. 

84 Mukama wa kisa; a judo oknsii- 
sira; 

Alwawo okusunguwala, era wa ku- 
sonyiwa kungi. 

9 e Mukama mulūngi eri bona; : 

Nokusisirakwe okałūngi kubuna 
emirimugye gyona. . 
10 /Emirimugyo gyona ginakwebazi. 
“nga, ai Mukama; 
y Nabatukuvubo banak weyanzinga. 
11 Banayogeranga ku kitibwa ekyo- 
bwakabakabwo, .. 
Baninyumyanga ku buinzabwo:' 
13:Okumanyisanga abina babantu 
ebikolwabyeebyamanyi, ` 
. Nekitibwa ekyobukula sbwobwa 
kabakabwe. . 
13 $.Obwakabakabwo' bwe bwakabaka 
obutali'g wawo, 
Nokufugakwo (kunabareranga) c 
mirembe gyona. 


n ! Mukama awanirira abagwa kala 


Era Mm aimiriza abakutama bona. 
15 Amaso gebinih byona gakoundis 
rira ; 
n Nawe obiwa e'mere yabyo mu 
ntiiko zabyo.. ; 
16 Oyanjuluza engalozo, 


No'kusa buli kia kirama. byekya- | 


17 o Mukama mutilizivu mu; maku- | 


boge gona, i 
Era wa kisa mu mirimugye gyona. 
18 r Mukama aba . kumpi. apo bona 
abamukabira, i 
“Bona abamukabira r namazima. 
19 Anatukirizanga abo kyebagala a- 
bamuty 8; 
Era. anaw uliranga okukiiba; kwā- 
bwe, anabalokolanga. 
20 Mukama #akima abo bora mba; 
mwagala; 
Naye ababi bona ilibakia f 
21 Akamwa kānge kanāy ogerānga e- 
tendo lya Mukama; .. 
Era ne ! byona ebirina emibiri bye- 
bazenga erinyalye. SA emi- 
rembe emake 


14 
ememe yange... bi 


2 b Nga nkyali mulamu, natendere- 
' zanga Mukama: 


MUMUTENDEREZE Makaa: 


Naimbanga okutendereza Katonda 


wange nga nkyaliwo. 
3 c Temwesigānga balangira, : 


a Tendereza Mukama, 'gwe 








146. 6— 147. 13. 


d Newakuba'de omwana womunty, <7ab ne. 
omutali kubera kwona. ' TEER 
4.¢ Omu' kagwe muya; na'da miu | < Zab. 104 
'takal > 
Ku lunaku olwo ebirowêzobye ne- 
: . bibula, 
5 / Alina ani oyo alina Katonda | LAN; 144. 
wa Yakobo okuba' omubeziwe, 

Asibira Mukama Katondawe: 

6 1 yakola e'gulu nensi, enyanja, | 7 Bik 14. 
nebibirimu byona; za 

Akwata amazima enaku zona: 

7 SA DAKA omusango abajoge- i Zab. 103. 
wa; 

Awa e'mere abalamwa sijala 
. :k Mukama asumulula abasibe ; kla 611. 
8 ka azibula (amaso) gaba- l Mat.9.38. 
sì ZI ha 

Mukama aimiriza' abakutama; 

Mukama ayagala abatūkirivu ;.. 

9 m Mukama akūma ba'na 'Bwanga ; ;, |" Eur 2 
“ Awanirira “atalina kitiwe ne 'na- | ZE io 
'mwandus -> Ja 

0 Naye c'hubo eryababi alivunikira Zab. 147 

“dala... 6 
10. P? Mukama anifuganga enaku inà, P Zab. 10 
Katondawo, 'gwe Sayuni, okutūsa | ' 
. » emirembe gyona. 
. -r Mumutendereze Mukama. 72 Zab. 105. 
14 47 : MUMUTENDEREZE Mukama ; 
Kubanga “ kulūngi okuimbao- | ‘Zab %1. 
:  kutenderezānga Katonda wa'fe; 
b Kubanga kwa sanyu, era cetendo b Zab, 135 
oo liwōma;:. TANDA 
34 Mukama! azimbira dala Yerusa- 4 Zah 102. 
lemi;;::; 16. 

ve Aknnganya wanu akasolishwa WA 
abomu Isiraeri. 

; Awonya. abalina emitima : egime- 
- nyege, - 

"Ers asiba hiyana byabwe. 

4 J Abala emunyenye omuwendo gwa- | /Lub. 1334 
20;. ie , 
:: SAzituma zona amanya. gazo. "al. 
5 Mukama wa'fe mukulu, era obu- 
: inzabwe bwa manyi; . 

Okutegë rakwe tekulowozekeka. 

6 i Mukama awanirira abawombefu: | í Zab. 146. 

Asindika wansi ababi. kaka 
7 Mumuimbire Mukama nokwebaza ; 

Muimbe nenanga oketendenaa Ka- 

tonda wa'fe; , 
8 Abi'ka ku 'gulu nehire, 

k Atekeratekera ensi enkubs, ` t Yob. Sa 

l Amereza omu'do ku nsozi. > : | 5-2. 

9 Awa ensolo,e'mereé yaso, . aa 
: ı Nembanamung'ona abato abakaba. | = Yob 38 


10 Tasanyukira. manyi ga mbalasi : 

“ Teyesimira amagulu gomuntu. 

11 Mukama yesimira abo abamutya, 

„ Abo abastibira okusäsirak we. 

12 Tendereza Mukama, sye Yerusa- 

. lemi; ; 
Tendereza Katondawo, 

yuni. 


gwe Sa- 


| 18 Kubanga ANY WËZE'ZA ebisiba bye- 


nzi gizo; ; 


b 












147. M— 160. 6. 





14 Aleta emirembe mu nsalozo ; 
n Aku'juza obugimu obweng ano. 
15 Awereza ekiragirokye kungsi; ; 
pe ki'duka embiro nyi- 


16 aa omuzira ngebyoya bye- 
ndiga; 
Amansira omusulo oguku'te empe- 
wo nge'vu. 
17 Awereza ama'zige agaku'te ngobu- 
~ kunkumuka: 
Ani ainza okuimirira awali empe- 
wose? 
18 Atuma ckigamliokye, nabisaniisa : 
. Akiinsa empewore, ama'zi negaku- 
lukuta. 
19 Alaga Yakobo ekigambokye, | 
Anutekage nemisangogye eri Isi- 
raeri. 
20 Takolanga bwatyo 'gwanga lyona : 
Nemisangogye tebagimanyanga. 
Mukams. 


Mumutendereze 
1 4 8 a MUMUTENDEREZE Mukama; 
Mumutendereze Mukama, 
(mwe abaima) mu 'gulu: 
Mumutendereze mp bifo ebya “wa- 


'gulu. 
2 Mumutendereze, 'mwe bamalaika- 
be bona: | 
Mumutendereze, 'mwe e'gyerye 
lyona, 
3 Mumutendereze, 'mwe enjuba no- 
. mwezi: 
Mumutendereze, 'mwe emanyenye 


“zona ezaka. 
4 Mumutendereze, 'mwe e'gulu lye- 


'gulu, 
Na'mwe ama’zi agali wa'gulu we- 


'guln. 
5 Bitendereze erinya lya Mukama: 
Kubanga yalagira, nebitondebwa. 
6 Era yabinyweza okutusa #mirgmbe 


nemirembe : 
Yateka eteka eritaliulibs. . 
7 Mumutendereze Mukama,, (mwe 
abali) munsi, 
'Mwe balukwala, nebifo byona e- 
byobuziba.:. 


8 Omuliro nomuzira, serugi omu. 


Omuyaga ogutiikiriza akikamibo- 
Io oa 
9 Engozi nobusozi bwona; a... 
Emiti egibala nemivale gyona: 
10 Ensolo nente zona ; 
Ebyewalula nenyonyi ezibiika : 
11 Bakabaka bensi namawanga gona ; 
Abalangira pabalamuzi bona abe- 


nsi: ya 
12 Abavubuka nabawala ; 
Abaka'de nabato : 
13 Batendereze erinya lya Mukama; 
Kubanga erinyalye ye'ka lye ligu- 
lumizibwa: 
Ekitibwakye kiri kungulu kunsi ne 
ku 'gula. 


149 


ZABULI. 
Awa'de omukisa abanabo mundayo. | 14 Era agulumizi za e enbo eryaba- 





ntube, 

Etendo a bane baka bona; 

Be bang Isiraeri, abantu aba- 
muli okumpi. 

Mumutendereze Mukama. 


a MUMUTENDEREZE Mukama. 
Mumuimbire Mukama olui- 


mba olugya, 
Netendolye > mu kung'aniro erya- 
batukuvu. 
2 Isiraeri ¢ asanyukire 4 oyo eyamu- 
kola: 
Abana ba Sayuni bajagulize €ka- 
baka wabwe. 
3 Batendereze erinyalye Inya ba- 
zina: 
Baimbe okumutendereza nekitasa 
| nenāuga. 
4 Kubanga Mukama asanyukira aba- 
ntube : 
#Aliwomya_ abawombefu mohulo. 
kozi. 


5 Abatukuvu bajagulize ekitibwa: 
Baimbirenga olwesanyn ' ku bita- 
nda byabwe. 
6 Etendo egulumivn Wa Katonda li- 
benga mu bulago bwabwe, 
` k Nekitala ekyobwogi obubiri mu 
ngalo zābwe; 
7 Okuwalana egwinga ka mawanga, 


Nokubonyabonya abantu; >- 
8 Okusiba bakabaka bābwe nenje- 
gere, 
Nabaküngu babwe nebisiba ebye- 
byima ; 


9 Okubatūkirizako omusingo logwa- 
wandikibwa : 
Abatukuvube bona balina slitihwa 
ekyo. 


m Mumutendereze Mukama, 
1 5 MUMUTENDEREZE Mukama. 
Mumutendereze Katonda a mu 
watukuvuwe : 
, Mumutendereze mu "banga @rya- 
manyige 
2 Mumutendereze olwebikolwabye e- 
byaminyi : 
Mumutendereze ngobukulubwe o 
bulingi bwebuli, 
3 Mumutendereze ve'dobozi eryeko- 


ndere : 

Mumutendereze namadinda ne- 
nanga. 

4 Mumutendereze D nekitasa noku- 
zina : Aa. 
Mumutendereze nebyo <ebirina 


engoye nendere. 

b Mumutendereze “nebitasa ebivuga 
enyo; 

Mumutendereze nebitasa ebye'do- 

bozi etono. 

6eBuli ekirina omu'ka kimutende- 
reze Mukama. 

 Mumutendereze Mukama. 


519 





s Zab, 148. 
1. 


b Zab. RA. 
5; NL 1. 


“Zah. 85.6. 
d Zab. 95.6. 


“1 Byom. 
16. 31. 


f Xuv. 15. 
20. 


9 Ts. 61. 3. 


í Zab. 63.6. 


2 Reh, 4.12. 
Kub. 1.16; 


212 


1 Ts. 65. 6. 


m Zab. 105. 
d5. 


s Zab.11.4. 


b Kuv. 15. 
20), 
e Ts. 38. 20. 


s ARAMA, 


e Zab. 345. 
21. 





è Zab. 116. 
i 


Nge. 7. 7. 
“Nge. 8.5, 
12. 


4 NONA 
111. 


e 9. 10. 
Muh: 12. 


t Zab. 124. 
s 


f Lab. 28.1. 


? Bal 3.15. 


ENGERO. 


Ma ENGERO za Sulemani mutabani 
wa Daudi, kabaka wa Isiraeri : 
2 Okumanyanga amagezi nokuigiri- 
` zibwanga; 
Okwawulanga ebigambo ebyokute- 
gera; 
3 Oku'kiriza okuigirizibwānga oku- 
kolinga ebyamagezi, 
Obutiikirivu uokusakinga emisango 
nokugobereranga ensonga ; 
4 Okuwanga ! abatalina magezi €o- 
bukabakaba, 
Omulenzi aberenga nokumanya no- 
kutesa: 
5 Owamagezi awulire yeyongerenga 
okuba nokuiga; 
Era omusaja alina okutegera afune 
okutesanga okutufa: 
6 Okntegeranga olugero nekifananyi ; 
Ebigambo ebyabagezigezi nebiko- 
'ko byabwe. 


7 Mu dkutya Mukama. okumanya 
mwekusokera : 
(Naye) abasirusiru banyoma ama- 
` gezi nokuigirizibwanga. 
8 Mwana. wange, wulira oknigiriza- 
nga kwa kitawo, 
So tova mu teka lya nyoko ; 
9 Kubanga binabanga ngule ya kisa 
ku mutwegwo, 
Nemikiilu egyetolo'de obulagobwo. 
10 Mwana wange, abalina ebibi bwe- 
bakusenda, ; 
To kirizanga. 
11 Bwebogera nti 'Jangu tugende 'fe- 
na, 
Tutege omusai, 
Tugwire mu kyima ataliko musi- 
ngo awatali nsonga : 
12 Tubamire nga bakyali balamu 
ngamagombe, 
Era nga bakyali balimba / ngabo 
aba'ka mu bun ya; 
13 Tuliraba ebintu honi ebyonmwe- 
ndo omungi, 
ka. KINA enyumba za'fe omunya- 


14 Ohekubira akalalu wamn na'fe; 
'Fena tunabanga nensawo emu: 
15 Mwana wange, totambuliranga mu 
'kubo wamu nabo; 
Ziizanga ekigerekyo obutaitinga 
mu lngendo Iwabwe : 
16 9 Kubanga ebigere byabwe bi'duka 
mbiro okugoberera obubi, 
Era byinguwa okuyiwa omusai. 
17 Kubanga bategera bwerére ekiti- 
mba, 
Enyonyi yona ngekiraba : 
18 Era abobategera omusai gwabwe bo, 





Bagwira mu kyama obulamu bwa- 
bwe 
19 Bwegatyo bwegabera amakubo aga 
buli muntu eyegomba amagoba ; 
Ga'gyawo obulamu bwa banyinigo. 


20 Amagezi gogerera wa'gulu mu lu. 
gudo; 

Galeta e'dobozi Iyago mu bifo ebi- 

gazi; 

21 Gera wa gulu mu kifo ekikulu 
ekyokukung'aniramu ; 

A waingirirwa mu miryango, 

Mu kibuga gyegaletera ebigambo 


byago 

22 Mwe abatalina magezi, mulitisa 
wa okwagalanga obutaba na ma- 
gezi ? 

Nabanyoma okusanyukiranga zi. 
nyoma, 

Nabasirusiru í okukyawanga oku- 
manya ? 

28 Mukyüke olwokunenya kwänge : 

Laba, # nafukanga omwoyo gwange 
gyemuh, 

Nabamanyisanga ebigambo bya. 
nge. 
24! Kubanga mpise, 'mwe nemugana ; ; 
Ngolo'de omukono gwinge, 's0 te- 
wali muntu a'si'zayo omwoyo; 
25 Naye mu'jula'de okutêsa kwange 
kwona, 

Bo temwaga'de kinena kwange 
na katono: 

26 Era nange ™ ndisekera ku (lunaku) 
kwemulirabira enaku ; 

Da a entisa ya'mwe bweritū- 

a; 

27 Entisa ya'mwe bweritūka ngomu- 
yaga. 

Nenaku zemuliraba bweziri'ja nge- 
mbuyaga ezakazimu ; 

Okweralikirira nobubalagaze bwe- 
biriba'jira. 

28 2? Kale Iwebalinkabira, naye siri'da- 
"mu; 

Bali nonya nyo, naye tebalihdaba : 

29 Kubanga bikyawanga okumanya, 

pn o A aa kan kutya Muka. 


30 Tebayagalinga kutesa kwinge na 
katono ; 

Banyomanga okunenya kwânge 
kwona : 


31 Kyebaliva balya ku > bibala ebye- 
'kubo lyābwe bo, ` 
. Neba'kuta enk we zabwe bo. 
32 Kubanga oku'da enyuma okwaba. 
— talina magezi kuliba'ta, 
Nokulaba omukisa okwabasirusiru 
kulibazikiriza. 


AAA a aaa atag E NANG 


iNge. 5192 


You 


Is 65 19; 
646.4 


mZab.2 4. 





m 


ma 





1. 33—3. 15. 





"Zab. 25. 
12, 13. 


b Mat. 13. 
44. 


“ Zah 819. 


di Sam 2 
Zab. 44. 9. 


am marakna nana naen e AAA AAA ——————- 
9 


“Yok 5, 
19, 39. 


S Nge. 10. 
a 


Yer. 11.15. 
9 Bali. 32 


i Nge. 5, 
DORS 


. Nge. 


I Nge. 1.27. 


#Nge.4.21. 


33 Naye ” bali andwuliranga 'nze anā- 
beranga mirembe, 
KA anakan tanga nga tewali kutya 
i: a 


Mwana wange, bwono'kirizanga 


ebigambo byange, 
a Noterekanga ebiragiro byange e- 
wawo; 
2 Nokutega noteganga Siutakwo eri 


amagezi 
No'singayo omutimagwo eri oku- 


tegera; 
3 Wewawo, bwonokabiranga okwa- 
— wula, 
Noliriranga okutegera. 
4 TAWON DG NGO ANG nga feza, 
Nogak oneuyanga ù ngebyobuga'ga 
yakwekebwa; 
b Kale lwolitegêra ukutya Mukama, 
Novumbula okumanya Katonda. 
6 Kubanga Mukama awa amagezi ; 
Mu kamwake mwe mufuluna oku- 
manya nokutegera : 
7 Aterekera abagolokofu amageai a- 
matüfn, 
(Aba) e ngabo eri abo abatambulira 
mu butayênona ; 
8 Alyoke lakime amakubo agomu- 
sango, 
Era ala sadi okutambula kwabatu; 


kuv 
9 Kale. Iwolitegera obutiikirivu no- 
musango, 
Nebyensênga, (wewawo,) bali 'kubo 


10 Kulenga amagezi ganiingiringa 
mu mutimagwo, 
Nokumanya kuniwomeranga eme- 


meyo; , 
11 Okatesa kunakulabiriranga. 
Okntegera kunikukiumanga : 


12 MAI a nouyauga mu 'kubo eryo- 


Eri abasaja abogera ebyekye'jo ; 
13 Abaleka amakubo agobugolokofu, 
ja ataga mu maknbo age- 
izi 
147 Abasanyuka okukola obubi, . 
y Nekye'jo ekyomubi kye kibawo- 


mera; A 
16 Amakubo gabwe makyamukyamu, 
Nokugenda kwabwe kwenyolanyo- 


16 Okukuwonyinga eri íf omukazi o- 
mugeuyi, 
Eri komugenyi anyumiriza nebiga- 
mbobye ; 
17 Aleka omukwano ogwomubutabwe, 
maada endagano ya Katonda- 


18 Kubanga l enyumbaye etwāla mu 


Namakuboge eri abafu : 
19 Tewali abagenda gyali aba'da nate, 
Bo tebatuka mu makubo agobula. 
mu: 


ENGERO. 
20 Olyoke otambulirenga mu 'kubo 


eryabasaja abalūngi, 
Nokwata empenda ezabatūkirivu. 
21 Kubanga abagolokofu " banibera. 
vga munsi, 
Nabo abatukirira balisigala omwo. 
a NAYA ai ababi ? balimalibwawo okuva 


Nabo al abasala enkwe balisimbuli- 
rwamu ; 


3 Mwasa wange, tewerabirānga te 
ka lyange; 
Naye domutimagwo gukwatenga 
ebiragiro byange; 
2 Kubanga venaku enyingi nemyaka 
egyokuwangala 
Nemirembe byebirikwongerako. 
3 Okusasira namazima tebikulekā- 


nga: 
< Bisibenga mu bulagobwo; 
BINO KADHA ku bipande ebyomu- 
inga, Mel 
4 Bwon abioga bwotyo okuganja 
nokutegera okulingi 
Mu maso ga Katonda nagabantu. 
b d Wesigenga Mukama nomutima- 
gwo gwona. 
'So < tewesigamanga ku kutegera. 
kwo 'gwe: 
6 Mwatulenga mu makubogo gona, 
eA J anālung amyänga olugendo- 


7 s Tobänga na magezi mu masogo 
'gwe; 
Tyanga Mukama ove mu bubi: 
8 Ekyo kye kinabanga obulamu eri 
ekundiryo, 
Nobusomyo eri amagūmbago. 
O'sangamu ekitibwa Mukama ne- 


bintubyo, 
i NGGE ku bibalabyo byo- 
10 Aran wanikago bwegana'julanga 


bwegatyo ekyengera, 
Namasogolerogo ganiyikanga o- 
mwenge omusu. 


11 k Mwana winge, tonyomanga ku- 
bulirira kwa Mukama; 
'So nokunenyakwe kulemenga oku 
kukoya: 
13 Kuhanga Mukama gwayagala gwa- 
nenya; 
. Era ' nga kitāwe omwanawe gwasa- 
nyukira. 
13 ga ae omukisa omuntu alaba 


Galing okutegera. 
14 K Noyo afu m obuguzi bwago businga 
obuguzi obwa feza, 
Namagoba gago (gakira) zābu enū- 
ngi. 
15 Ga muwendo mungi okusinga ama- 
inja amatwakavu: 
'So tewali kintu kyoinza okwego- 
mba ebyenkanyankanyizibwa na- 


go. 


=” ab 37. 


san 37. 


# Ma.8.1; 
30. 16, 20. 


4 Zab. 91. 
16. 


€ Kuv. 13. 


mwai 
e Yer. 93. 


# 


A, Yer. 10. 


(J 
En a a a a a a nn 
œ band GA X% pd s e 


# Bal. 12 
6. 


i Kuv. 22. 
Mala.3.10. 


k Beb. 12. 
6, 
Kub, 3 19. 


4 Kol. 11. 


m Yob. 28. 
5-17. 

Zab. 19. 10. 

Nei. 2. 4, 





R3 

















522 ENGERO. 3. 16—4 %. | 
16 Okuwangala kuli mu mukono gwa- 4. Bana bange, 4 muwulirenga okuni- | “Ngeli 
go ogwadyo ; giriza kwa kita'mwe, 
Mu mukono gwago ogwa kono mu- Mutegenga amatu okumanya oku- 
"Nge 8.18. limu # obuga'ga nekitibwa. tegera: ; 
° Mat. 1. | 17 ° Amakubo gago makubo ga kusa- 2 Kubanga mbawa okuiga okulūngi ; | 
29 neb. nyukiramu, Temuvanga mu teka lyange. 
Neng'endo zago zona mirembe. 8 Kubanga nali mwana eri kitinge, | 
”Lub.2 |18 Ago gwe Pmuti ogwobulamu eri > Omugõnvu era eyayagalibwanga |.) Bra. 
9; 3 22. abo abagakwata : 'nze'ka mu maso ga minge. | 
Era alina omukisa buli muntu abê- | 4 Era ° yanjigirizinga . nang'amba | ^2 Brom 
ra nago. nti = ; Bef.ea | 
"Zab. 104. | 19 rMukama ya'sawo emisingi gyensi Omutimagwo gunywezenga ebiga. 
ADe namagezi; - mbo byange; 
i # Yanyweza e'gulu nokutegera. d Kwatanga ebiragiro byange obe. | !Nge. 7.2 
5, 20 t Enyanja yayabika nokumanya- renga omulama : 
ih raa kwe, 5 “ Funa amagezi, funa okutegêra ; Nee. 2 2, 
PANG E'gulu neritonya omusulo. Togerabiranga 's6 tovanga mu bi- 
- gambo ebyomukamwa kange: | 
6 Togalekanga, nago ganikukima- 
21 Mwana wange, ebyo tebivanga ku nga; 
masogo ; Ogagalinga nago ganakulindanga. 
Kwatinga amagezi amatiifu noku- | 7 Amagezi kye kigambo ekisinga o- 
tesa; bukulu ; (kale) fana amagezi: 
22 Bwebinabanga bwebityo obulamu Wewawo, funa okutegera nebyo 
eri ememeyo, byona byewafunanga. 
“Nge. 1.9. Nobuyonjo eri * obulagobwo. 8 Gagulumizenga nago galikukuza : | 
229087 | 23 wAwo lwolitambulira mu 'kubolyo J Galikutūsa mu kitibwa, bwonoga-| '18am 2; 
Nge. 10. 9. mirembe, wêmbatiranga i | 
'Sö nekigerekyo tekiryesitala. 9 Galiwa omutwegwo engule eyobu- | 
24 Bwonogalamiranga totyenga : yonjo | 
Wewawo, onogalamiranga notulo Galikugabira venkufira eyobulūngi. | Nee s 
two tunakuwomeranga. z | 
vZab 915. | 25 v Totyanga ntisa gyotomanyiri'de, | 10 Ai mwana wange, wulira o'kirize- 
l Pet.3.14. | Newakuba'de okuzikiriza okwababi nga ebigambo byange ; 
bweku'janga: í Nemyaka egyobulamubwo 'giriba |: Nge. 52 
26 Kubanga Makama yanabanga obwe- mingi. 
sigebwo, 11 Nakuigiriza e'kubo eryamagezi ; 
Era yanakiimanga ekigerekyo ole- Nakulung'aniya mu makubo agobu. 
menga okuwambibwa. golokofu. 
'Bag.6.10. | 27 z To'manga birūngi abo abagwa- | 12 Bwonotambulanga * ebigerebyo te. |: Zab 1a 
nira, bifundikirwenga ; Gi 
Bwekiri mu buinza bwomukonogwo Era bwono'dukanga tewesitalanga. 
okubikola. 13 Nywerezanga dala okuigirizibwa ; 
“ Lev.39. | 28 “@Togambanga_ muliranwawo nti tokutanga.: 
13, Genda okomewo, enkya ndi- Kukwatenga; kubanga bwe bula- 
kuwa; mubwo. 
Bwekiri nāwe. 14! Toingiranga mu 'kubo eryababi, | tZab 1.1. | 
2) Tosaliranga mu'no bubi, 'So totambaliranga mu lugendo o- | Nge 1-16. 
Kubanga abera gyoli mirembe. lwabasaja ababi. 
b Bal. 12. | 30 è Toyombanga na muntu awatali | 15 Olwesambênga, toluitāngako ; 
18. nsonga, Okyükānga okuluvamu, weyonge- 
Obanga taliko bubi bwakukoze. renga mu maso. 
eZab.s7.1. | 31 “Tokwatirwanga bu'gya omusaja 16 Kubanga "tebebaka wabula nga | "Zab 38 
owamawa gali, bamaze oknkola akabi ; ML | 
"So tewerobozanga makuboge gona. Notulo tuba'gyibwako wabula nga 
82 Kubanga omukyamu wa muzizo eri baliko bebagwisi'za. | 
Mukama: 17 Kubanga balya e'mere eyobubi, 
dYob.29.4. Naye dekyamakye kiri nabagolo- neban yA omwenge ogwokugira e- 
ofu. ye'jo. 
°? Ler. 33 e Ekikolimo kya Mukama kiri mu 18 Naye #e'kubo eryabstiikirivu liri JAA 
TAE nyumba eyomubi : ng'anga omusana ogwakayakana, | Baf 21s ` 
Naye awa omukisa ekifo abatūki- Ogweyongerayongera okwaka oku- 
rivu mwebabera. tilsa obu'de Iwebuatiikirira. 
Ae 34 Mazima /anyoma abanyõmi, 19 0 E'kubo eryababi liri ng'anga eki- |°! 8am 2 
ai Naye awa abetêwaza ekisa. zikiza : AWA 
35 Abamagezi balisikira ekitibwa: Tebamanyi ekibesitaza. neb. 
Naye ensonyi ze ziriba okukuzibwa 90 Mwana kaka a Wana A omwoyo | n | 





okwabasirusiru. 


ii 


eri ebigam yange; 








426.7. 


Teganga okutu eri okwogera kwa- 
nge. 
21 Pp Tebivänga ku masogo; 
Bikumirenga wakati mu mutima- 


gwo. 
, 22 Kubanga ebyo bwe ”bulamu eri 
abo ababiraba, 
Era kwe kulama eri omubiri gwa- 
bwe gwona. 
23 Onyikiranga nyo nyini okukūmā- 
nga omutimagwo ; 
Kubanga omwo mwe muva ensulo 
ezobulamu. 
24 We'gyengako akamwa akabambavu, 
Nemimwa emikyamu ogyewalanga 
nyo. 
25 Amasogo galang'amirenga dala, 
Nebikowebyo bitunulirenga dala 
emberiyo. 
26 Terezanga e'kubo eryebigerebyo, 
Era amagendago gona ganywere- 


P Nge.3.21. 


AA 
35; 21. 21. 


nga. 
27 Tokyamiranga ku mukono ogwadyo 
newakuba de ku gwa kono : 
'G yawo ekigerekyo obutakola bubi. 


Mwana wange, 'sangayo omnwoyo 
eri amagezi gange; 
Teganga okutu eri okutegera kwa- 


5 


nge: f 
2 Olyoke okumenga okutesa, 
Nemimwagyo gikwatenga okuma- 
nya. 

3 Kubanga emimwa 4 gyomukazi o- 
mugenyi gitonya omubisi gwe- 
njuki, 

Nikamwake bkasinga amafuta obu- 
gönvu:; 

4 Naye enkomereroye eyoluvanyuma 
c AN ngomususa, 

PERTAIN ekyobwōgi obubiri. 

5 Emen re “bika mu kufa; 

Ebisindebye bikwata amagombe ; 

6 Nokulaba talaba 'kubo teresa eryo- 

- balamu : 


Amakuboge gasagasagana 'so taki- 


“Nge. 2 
16 


$ Zab. 55. 
2. 


“Mub. 7. 
B. 


d Nge. 7. 
D. 


manyi. 
7 Kale 'no, bana (bange), mumpuli- 
renga, 
'So temuvanga mu bigambo ebyo- 
mukamwa kange. 
8 'Gyawo e'kubolyo okumuberanga 
ewala, 
'S0 tosembereranga lu'gi lwa nyu- 
mbaye 
9 Olemênga okuwa abalala ekitibwa- 
yo, 
Nemyakagyo eri omukambwe : 
' 10 Abagenyi balemenga oku'kuta ama- 
nyigo; 
Nemirimugyo giremenga okubera 
mu nyumba yomu na gwanga; 
11 Nawe nonakuwala enkomereroyo 
eyoluvanyuma ngetiise, 
Enyamayo nomubirigwo bwebiri- 
malibwawo, 
12 Noyogera nti Nga “nakyawanga 
| okuigirizibwa, 


- = — 





fi 
1 


ENGERO. 


Omutima gwange /negunyowanga 


okunenyezebwa ; 
13 'So sagonderanga 'dobozi lya baigi- 
riza bānge, 
'So sateganga kutu kwange eri abo 
abanjigirizanga ! 
14 Nabulako katono okuba mu bahi 
bwona 
Wakati mu kung'aniro nekibina. 
15 Onyweranga amazi mu kidibakyo 


gwe, 
Nama zi agakulukuta mu lu'zirwo 


16 Ensulozo zandisasani de dala, 
Emiga egyamazi negiba mu 
ngudo? 

17 Gaberenga gago we'ka, 

'So si ga bagenyi wamu nawe. 
18 Ensuloyo eberenga nomukisa ; 
Era sanyukiranga omukazi owomu- 
buvubukabwo. 

19 Y Ngenangazi ekwagala nempewo 
ekusanyusa, 

Amaberege gakumalenga mu biro 
byona; 

Era osanyukirenga bulijo okwaga- 
lakwe. 

20 Kubanga lwaki 'gwe okusanyuki- 
yanga omukazi omugenyi, mwa- 
na wange, 

Nogwa mu kifuba kyatali wuwo? 

21 Kubanga amaknbo gabantu gali 
mu ` maso ga Mnkama, 

Era atereza eng'endoze zona. 

22 Obutali butūkirivubwe ye bulik wata 
omubi, 

Era alisibibwa nemigwa egyokwō- 
nonakwe. 

23 Alifa olwokubulwa okuigirizibwa ; 

Era olwobusirusirubwe obungi ali- 
waba. 


6 Mwana wange, obanga 4 weimirira 
muliranwawo, 
Nokubira omugenyi mu ngalo, 
2 Ebigambo ebyomukamwako biku- 
kwasi za, 
Ebigambo ebyomukamwako biku- 
teze. 
3 Kale 'no, mwana wange, kola kino 
werokole, 
`” Kubanga ogu'de mu mukono gwa 
muliranwawo; 
Genda wetowaze otairire mulira- 
nwawo. 
4 > Toganyinga masogo kwebaka, 
f Newakuba' de ebikowebyo okubo- 
ngota. 
5 Werokole ngempewo bweva Ju 
mukono (gwomui' Zi), 
Era “ngenyonyi bweva mu mukono 
gwomutezi. ' 


6 d Genda eri enkoloto, 'gwe omuga- | 4 


yavu; 
Lowoza empisa zayo oberenga na- 
magezi : 
7 Eyo terina mwami, 





7 Lu. 2.7; 
3.5. 


i Zab. 132. 


AI EEEE Ng 








































524 


€ Nge. 10. 
d: 13. 4; 
WA 


J Zab. 35. 
19. 


9 Yer. 19. 
11. 


í Zab. 31. 
18; 1%. 2. 


k Lub. 6. 5. 


l Zab. Zi, 
12 


"Ju. ld. 


9 Nge. 3.3. 


? Nge. 1.9. 


” Mat. b. 
28. 


“Nge. 1.9. 


ENGERO. 





Newakuba'de omulabirizi newaku- 
ba'de afuga. 

8 Naye neyeterekera ebyayo ebyoku- 
lya mu biro ebyokukingulira- 
mu, 

Nekung'anya e'mere yayo mu 
mwaka. 

9 Olitusa wa Ok waha Ka, 'gwe o- 
mugayavu ? 

Oligolokoka di mu tulotwo ?' 
10 Wakyaliwo okwebaka okutono no- 
kubongota okutono. 
Nokufunya emikono okutono okwe- 
baka: 
11 Bwekityo “ obwavubwo buli'ja ngo- 
munyazi, 
Nokwetagakwo ngomusaja aku'te 
ebyokulwanyisa. 


12 Omuntu ataliko kyagasa, omusaja 
owobutali butūkirivu ; 
Atambula ngalina akamwa akaba- 
mbavu; 
13/ arena amaso, ayogeza bigerebye, 
Abagula nengaloze; 
14 Obubambavu buli mu mutimagwe, 
asala obubi olutata ; 
Asiga okukyawagana. 
13 Enaku zaliraba kyeziriva zi'ja nga 
tamanyiri'de; 
7 Amangwago alimenyeka, awatali 
kuwonyezebwa. 
16 Waliwo ebigambo mukaga Mukama 
byakyawa ; 
Wewawo, musanvu bya muzizo 
gyali: 
17 Amaso agamalala, #olulimi olu- 
limba, 
Nengalo eziyiwa omusai ogutaliko 
musängo ; 
18 Sau RA oguyünja ebirowozo e 
ibi, 
Ebigere ebyanguwa okugoberera 
e'tima embiro; 
19 Omujulirwa wobulimba l ayogera 
ebyobulimba, 
Noyo ^ asiga okukyāwagana mu 
boluganda. 


20 n Mwana wange, okwatānga ekira- 
giro kya kitāwo, 
'So tolekanga teka lya nyoko: 
210 Bisibenga enaku zona ku muti- 
magwo, 
Binywezenga mu ? bulagobwo. 
22 Bwonotambulanga, linakukulembe- 
ranga ; 
Bw onebakinga, linakukumanga : 
Era bwonozukukanga, linayogera- 
nga nawe. 
23 Kubanga eteka tabāzā; 
musana ; 
Nokunenya kwoyo akuigiriza lye 
'kubo eryobulamu : 
24 Okukiimanga eri omukazi omuhbi, 
Eri okunyumiriza kwolulimi lwo- 
mugenyi. 
25 r Tewegombanga buliingihwe mu 
mutimagwo; 


ekiragiro 


kwasa. 
26 Kubanga #olwomukazi omwenzi 
(omuntu afika) 'mere bu'mere : 
Nomukazi omwenzi ai'ga obulamu 
obwomuwendo omungi. 
27 Omuntu ainza okuwambatira omu- 
liro inu kifabakye, 
Ebyambalobye nebita'gya ? 
28 Oba omantu ainza okutambulira ku 
manda agokya. 
Ebigerebye nebitasirira ? 
29 Bwatyo bwabera aingira eri omnu. 
kazi wa mu ne; 
Buli amukomako talirema kubone- 
rezebwa. 
30 jara a tebanyoms mu'bi obanga 
a 


Oku'kusa ememeye ngaliimi'dwa 


enjala: 
31 Naye !bwanalabikanga, anaga'ti- 
nga emirundi musanvu; 
Anawangayo ebintu byona ebyomu- 
nyumbaye. 
32 AA ku mukazi “talina kute- 


Ayegala okuzikiriza obulamubwe 
ye yakola bwatyo. 
33 Alifuna ebiwindu nokunyomebwa; 
Nekivumekye tekirisangulibwa. 
34 Kubanga obu'gya kye kirui kyomu- 


saja 
'So talisasira ku lunaku olwokuwa- 
lanirako e'gwanga. 
35 Tali'sayo mwoyo eri ekinunulo 
kyona; 
'So talinyigulukuka newakuba'de 
ngowa ebirabo bingi. 


a Mwana wange, okwatanga ebi- 
gambo byange, 
Oke Te kenga ebiragiro byange ewu- 


7 


2 Ok walaa ebiragiro byange obere- 
nga omulamo; 
a lyange “ngemunyi eyeriso- 


8ce Bisibanga ku mukonogwo; ; 
Biwandikenga ku bipande ebyomu- 

timagwo. 

4 Gambanga amagezi nti 4 'Gwe mwa- 

nyinaze; 
Oitenga okutegera owekika kya- 
'mwe: 
5 “Bikukiimenga eri omukazi omu- 
genyi, 
Eri omugenyi anyumiriza nebiga- 
mbobye. . 
6 Kubanga nalingiza mu kituli ekye- 
nyumba yänge 
Mu mulima omuluke ogwomuki- 
tuh; 

7 Nendaba mu batalna mageri, 
Nentegereza mu balenzi, 
Omnvubuka atalina kutegera, 

8 Ngaita mu lugūdo kumpi ku mugii- 

kirirogwe, 


6. 8—7. 8. 


'Sò Tebikowebye biremenga okaku- 


: Nge. 2 
pi 


t Kur. 2 
4 


a Nge. 7.7. 


Nge 21. 


dlan 48 


“Nge. 2 
16. 













7. 9-8. 20. 


ENGERO. 





J lav. 
neb. 


# Muh. 9. 
32. 


Nagenda mu 'kubo eri'da mu. nyu- 8 


mbaye 
9 Mu kizikiza, obu'de nga buwunge- 
"de, 
Mu kizikiza ekyekiro zigizigi. 
10 Bar. aba; newamasisinkana omu- 


Ngayamba'de ebyambalo ebyomwe- 
nzi, era owomutima omugereunge- 


tanya. 

11 Muyombi era muka' kanyavu; 
Ebigerebye tebibera mu nyumbaye: 

12 WA aba mu ngido, olusi mu bifo 


Era negeri ku buli mugukiriro. 
13 Awo namukwata namunywegera, 
Namugamba ngaka'kanyazi' sa a- 
masoge nti 
14 J Sadaka ezebiwebwayo olwemire- 
mbe ziri wange; 
Lero 'maze okusasula obweyamo 


bwange. 
15 Kyenvu'de nfulama okukusisinka- 
na, 
Okunyikira okunonya amasogo, era 


nkulabye. 
16 Njaze ekitanda kyange namagodoli, 
Nengeyo ezengūdo ezepamba Ye- 


17 Mpangisi za bulingi ekiriri kyange 
Nobubane nomugavu nebyakalosa. 
18 'Jangu tu' kute okwagala pakena 


gah ahh ngae a wala : 
20 Yagenda ngatwala naye ensawo 
eya feza; 
Alikomawo pmwezi nga gwa gabo- 


gabo. 
21 Amn'kirizisa nebigambohye ebirii- 
ngi bingi, 
Amuwaliriza okugenda nok wegōnza 
a ialah naga Agi 4 
mangwago agenda am rera, 
Ngente bwegenda okusalibwa, 3 
Oba nyamasamba bwegagenda oku- 
kanga'vula omusirusiru ; 
23 Okutiisa akasale lwekalifumita eki- 
bimbakye; 
9 Ngenyonyi bweyānguwa okugwa 
mu kyambika, 
ki tamanyi ngaliírwa obulamu- 
we. 
24 Kale 'no, bana (bange), mumpualire- 


nga, 
Era mu'sengayo omwo yo eri ehiga- 
mbo ebyomukamwa kange. 
25 Omutimagwa aaa mu 
makuboge, 
Towabiringa mu. mpendaze. 
26 Kubanga yasiila bangi nga bafumi- 
. ti'dwa ebiwindu : 


Wema Wa; ababe, aba'tibwa 'gye 'de- 


i Nge.218. | 27 i Enyamiayé lye 'kubo lye nini 


-eri'da mu magombe 
Nga li'ka mn bisenge ebyokulfa. 


a AMAGESZI tegogerera wa'gulu, 
pn a tekuleta 'dobozi lya- 


2 b Engudo wezisibuka mu 'kubo 
Mu masang' anzira wegaimirira ; 

3 Ku ma'bali gemiryango awaingiri- 

rwa mu kibuga, 
Abantu webaingirira awali enzi'gi 
gogerera wa'gulu: 

4 'Mwe abasaja, mbakow ola; 

Ne'dobozi lyange liri eri abana ba- 
bantu, 
5c'Mwe abatalina magezi, mutege- 
.rēnga obukabakaba ; 
Na'mwe, abasirusiru, muberenga 
nomutima ogutegera. 
6 Muwulire, kubanga nayogera ebi- 
gambo ebirüngi enyo; 
Nokwasama emimwa gyänge kuna- 
vamu ebyensênga. 
7 Kubanga akamwa kange kanayoge- 
“Ta ebyamazima ; 

Nobubi bwa muzizo eri emimwa 


gyange. 
8 Ebigambo byona ebyomukamwa kā- 
nge biri mu butūkirivu; 
Mubyo temuli kintu ekikyamakya- 
ma newakuba'de ekyenyo'de. 
9 Byona byängu eri oyo ategera, 
Era bya nanas eri abo abalaba 
okuman 
10 a kiiza aa KAN kwange 'sō si 


eza; 
Nokumanya okukira zabu enonde. 
11 4 Kubanga amagezi gasinga amai- 
nja amatwakavu; 


Nebintu byona ebiinzika okwego- q 


mbebwa tebyenkanyaukanyizi- 
bwa nago. 
12 'Nze amagezi nfu'de obukabakaba 
okuba enynmba yange, 
Era 'nonya okumanya nokutesa. 
13 eOkutya Mukama kwe kukyawa 
obubi ; 
Amalala nesuknti ne'kubo ebi 
Nakamwa akabambavu , byenkya- 


wa. . 
14 Okutesa kwange nokumanya oku- 
. tifu: 
'Nze ndi kutegera; nina amanyi. 
15 / Kubwange bakabaka bafu nga, 
Abalangia nebateka ebyobutūkiri- 
16. 


16 Kubwinge abalingira bafuga, 
a rane ag abalamuzi bona abo- 
kunsi, 
17 9 Njagala abo abanjagala ; ; 
WAA abanyikira oku'nonya bali- 
ndab 
18 Obuga'ga nekitibwa biri nange ; 
(Wewawo), obuga'ga sbwenkala ka. 
lira nobutūkirivu. 
19 Ebibala byange bisinga zabu obulii- 
ngi, wewawo, zābn enūngi ; 
Namagoba ginge gakira feza enō- 
nde. 
20 Ntamhplira mu 'kubo eryobutiki- 
rivu, 





526 ENGERO. | 


8. 21—10. 4. 


m Lub.1.2. 


" Zab.90.2. 


“ Lub. 1.9, 
10. 


P Yok. 1.1, 
3. 


” Zab. 119. 
1,2 
Luk.11.28. 


' Nge.3.13. 


t Nge. 21. 
21. 


" Nge. 15. 
220. 2 
¥ Nge. 21. 


. 
Ad 


š Mat. 16. 







2, 4. 
Luk. 14.16 
neb. 


“Nge.6G. 2. 





sango: 
21 Ndyoke mpe abo abanjagala Okusi- 
kira ebintu, 
Era nji'juze amawanika gabwe | 
22 k Mukama yali nange e'kubolye we- 
ryasokera, 
Okusoka emirimugye egye'da. 

23 Natekebwawo tokuva emirembe ne- 

mirembe, okuva ku luberyeberye, 
Ensi nga tenabāwo. 
24 Nga tewanabawo ™ buziba, nazali- 
bwa; 
Ensulo ezi'ju'de ama'zi nga tezi- 
nabawo. 

25 n Ensozi nga tezinaba ku'sibwawo, 
Nasoka obusozi okuzalibwa : 

26 Ye nga tanatonda nsi newakuba- 

'de enimiro, 
Newakuba'de enfūfu Eyensi eya- 
soka. 

27 Bweyanyweza e'gulu, ‘nze naliyo : 
Bweyakulūnga amaso gobuziba : 

28 Bweyanyweza e'gulu wa'gulu : 
Ensulo ezenyanja bwezafūka eza- 

manyi : 

29 o Bweyawa enyanja ensalo yayo, 
Ama'zi galemenga okusobya ekira- 

girokye: 
Bweyalamba emisingi gyensi : 

30 P Kale 'nze nga ndi awo gyali ngo- 

mukoza : 
Era bulijo yansanyukiranga, 
Nga njaguliza bulijo mu masoge ; 

31 Nga nsanyakira ensiye ebirekamu ; 
Nesanyu lyange lyali nabana ba- 

bantu. 

32 Kale 'no, bana (bange), mumpuli- 

renga : 
Kubanga "balina omukisa aba- 
kwata amakubo gānge. 

33 Muwulirenga okuigirizibwa mubē- 

nga namagezi, 
'So temugaganaunga. 

34 #Alina omukisa omunta ampulira, 
Ngatanulira bulijo ku nzi'gi zange, 
Ngalinda awali emifubeto egyenzi- 

i zange. 
35 Kubanga buli alaba 'nze ! alaba bu- 
lamn, 
Era alifuna okuganja eri Mukama. 
36 Naye oyo anyonona #asobya obu- 
lamnbwe ye: 
Bona abakyawa 'nze "e bagala okunfa. 


Q tAMAGEZI gazimbye enyumba yago, 
Gatemye empagi zago mmsānvu : 
2b Ga'se ensolo zago; gatabu'de o- 
mwenge gwago ; 
Era gategese emeza yago. 
3 Gasindise abawalabe, gogerera wa- 
'gulu 
'Ku bifo ebyomnkibuga ebisinga o- 
bugnlnumivn. 
4 Nti -Buli ntalma magezi akyamire 
muno : 
Oyo abulwa okutegera gamugamba 
nti 






Wakati mu gpi ezokusala emi- 








5 Mu'je mulye ku 'more yange, 
Era munywe ku mwenge gwenta- 
bu'de. 
6 Mulekenga, 'mwe abatalina magezi, 
muberenga abalamu ; 
Era mutambnlirėnga mu 'kubo 
eryokutegera. 


7 Anenya omukudazi yeswaza : 
Noyo abiilirira omubi yetonyezako 
e'bala. 
8 d TobilirirAnga Sinkudazi aleme o- 
kukukyawa : 
e Buliriranga owamagezi, anak wa- 
galanga 
9 Igirizanga owalnagezi, aneyonge- 
ranga okuba namagezi : 
Igirizanga omutūkirivu, /aneyo- 
ngeranga okuipa. 
10 Mu v kutya Mukama amagezi mwe- 
gasokera : 
íf Nokumanya oyo Omutukuvu kwe 
ku 
11 kKubanga kubwinge enakuzo zi- 
ryongerwa, 
Nemyaka egyobulamabwo girisu- 
'kirizibwa. 
12 ? Obanga olina amagezi, weberera 
namagezi we'ka : 
Era bwononyomanga, ™ kuliba ku- 
'gwe we'ka. 


13 n Omukazi omusirusiru alekäna ; 
Talina magezi, 'so taliko kyamanyi. 
14 Era atila ku mulyango gwenyu- 
mbaye, 
Ku ntebe mn bifo ebyomukibuga 
ebigulumivu, 
15 Okuita abo abaitawo. 
Abakwatira dala amakubo gābwe, 
16 Nti Tu mane magezi akyamire 


mu 
Noyo | abulwa okutegera amugamba 
nti 
17 Ama'zi ama'be ge gawêma, 
Ne'mere erirwa mu kyama yesa- 
' nyusa. ; 
18 Naye tamanyi  ngabafu bali eyo : 
Ngabagenyibe bali mu bnziba bwe- 
magombe. 


1 O a ENGERO za Sulemani. 


b Omwäna owamagezi asanyusa ki- 
tawe : 

Naye omwana omusirusiru anaku- 
waza nyina. 

2 Obuga'ga obwobnbi c tebuliko kye- 

bugasa : 

Naye obutikiriva buwonya mu 
kufa. 


3 d Mukama kilikaa meme ya mu- 
tūkirivu okufa enjala : 
Naye okwegomba kwababi akusi- 
ndika eri. 
4 Ayavuwala oyo akola nomukono 
oga'diri'de: 


4 Mat.7.6 


“ Zab, 141. 
5. 


! Mat. 13. 
12. 

#Nge.1. 7. 
tNge. 0.3. 


= 
An 


l Yoh 2 
2: 3.67. 


= Bag. 65. 


“ Nge. 7. 
TIN. 


#Nge.7.7.. 








/Zab. 9. 5, 


6; 112. 6 
#Mub. 8. 
19. 


i Zab. 35. 
19. 


b Nge. da 
N; 14. 27. 


“ Nge. 28. 
11. 


“Nge. 4. 
z. 


“Zab, 18 
3. 


P Yak. 3. 
19, 


"Lub, 28. 
12. 


leta obnga'ga. 
5 Akungulira mu kyeya mwana wa 
magezi : 

Naye oyo eyebakira mu biro ebyo- 
kukunguliramu ye mwana akwa- 
sa enson 

6 Emikisa ia ku mutwe gwomuti- 
kirivu : 

WA ekye'jo kibi'ka ku kamwa ka- 


7/Eki'jukizo kyomutikirivu kirina 
omukisa : 
Naye 9% erinya lyababi liriviinda. 
8 Alina omutima ogwamagezi ana'ki- 
rizanga ebiragiro : 
Naye omubuyabuya aligwa. 
9 Atambulira mu bugolokofu yata- 
mbula mirembe: 
Naye akyamya amakuboge alima- 
nyibwa. 
10 ií Atemya eriso aleta enaku: 
Naye omusirusirn omubuyabuya a 
ligwa. 
11 akamwa komutukirivu £ngulo ya 
bulamu: 
Neyo iye jo kibi'ka ku kamwa ka- 


12 Okukyawa kuleta enyombo: 
Naye è okwagala kubi'ka ku byono- 
no byona. 
13 Mu mimwa gyoyo alina okwawula 
mulabikamu amagezi: 
Naye omu'go gwa mabega goyo a- 
bulwa okntegera. 
14 Abamagezi batereka okumanya: 
Naye akamwa komusirusirua kwe 
kuzikirira okutavawo. 
15 m Ebintu ebyomuga'ga kye kibuga- 
kye ekyamänyi : 
Abāvu kazikwa kwabwe bwavu 
bwabwe. 
16 Omulimn ogwemutiikirivu (guleta) 
bulamu; 
Ekyengera ekyomubi (kireta) kwo.- 
nona. 
172% Oyo ali ma 'kubo eryobulama a- 
'sayo omwoyo eri okubilirirwa: 
Naye oyo aleka okunenyezebwa a- 
kyama. 
18 Oyo akisa okukyawa wa mimwa gya 
bulimba ; 
o Noyo awairiza musirnsirn. 
19 Mu jufulube Iwebigambo temubula 
kusobya: 
Naye Poyo sziiza emimwagye ako- 
la ebyamagezi. 
20 Olulimi Iwomutūkirivu feza nō- 
nde: 
Omntima gwababi tegugasa nyo. 
21 Emimwa gyomutūkiriva girisa ba- 


ngi: 
Naye abasirusiru bafa olwokubulwa 
okutegera. 
22 r Omukisa gwa Mukama gwe guga- 
'gawaza, 
'S0 taga'ta buinike ONA wamu 
nagwo. 


Naye e omukono gwabanyikiva gu- 


ENGERO. 


23 #Okukola obubi muzanyo gwa mu- 


sirusiru : 
Era bwegatyo amagezi bwegabera 
eri omuntu alina okutegera. 

24 t Omubi kyatya kirimu'jira : 

" Nekyo abatiikirivu kyebegomba 
balikiwebwa. 

25 Empewo ezakazimu bweziita, kale 
w omubi nga takyaliwo : 

Naye Yomutiikirivu musingi gwa 
lubērera. 

26 Ngomwenge omnkātnfu bwegugira 
amanyo, era ngomu'ka bwegugi- 
ra amaso, 

Nomugayivu bwagira bwatyo abo 
abamutuma. 

27 #Okutya Mukama kuwangaza: 

MA uemyaka gyababi girisalibwa- 


28 bE’ siibi eryabatikirivu liriba sa- 
nyu 
Naye knal kwababi kulizikiri- 


ra. 
29 ¢ E'kubo lya Mukama kigo eri omu- 
golokofu ; 
Naye kuzikirira eri abo abakola e. 
bitali bya butukirivu. 
304 e aaa ta'jululwenga enaku 


Naye. e sababi tebalibēra munsi. 
317 Akamwa komutukirivu kazala a- 
magezi 
Naye olulimi olubambavu lulimali- 
bwawo. 
32 Emimwa gyon yomutükirivu gimanyi e- 
bi'kirizi 
Naye omumwa gwababi gwogera 
bubambavu. 
1 1 4 Eminzani eyobulimba ya muzi- 
zo eri Mukama: 
Naye ekipima ekitufu kyasanyuki- 
ra. 
2 Amalala Iwega'ja, Iwewa'ja nenso- 
nyi: 
Naye amagezi gaba nabetowaza. 
3 Obutayonona obwabagolokofu buli- 
balung'amya : 
Naye obubāmbavu bwabo abasala 
enkwe bulibazikiriza. 
4 Obuga'ga tebuliko kyebugasa è ku 
lunaku olwobusūngu : 
Naye obutūkirivu bawonya mu ku- 
a. 
5 Obutūkiriva bwoyo eyatūkírira bu- 
nalung'amyanga e'knbolye : 
Nayeomubi aligwa olwobubibwe ye. 
6 Obutūkirivn obwabagolokofu buli- 
“ bawonya: 
Abo abasala enkwe cbalikwasibwa 
ne'tima Iyabwe bo. 
7 Omunta omubi bwafanga, okusiibi- 
rakwe kuzikiriranga : 
Ne'sūbi eryobutali butūkirivu libu- 
| 


a. 
84 Omutiikirivu awonyezebwa mu 
naku, 
Omnbi na'da mu kifokye. 


527 





ee 


14. 9; 
IH '21. 


t Yob. 15. 
21. 


t Nge.9.11. 


8 Yob., 13. 
32 neh, 

Zab, 55.23. 
Mub. 7.17. 
b Nge.11.7. 


“Zab. 1.6. 


d Zah. 37. 
22 neb. 


€ Sera: 
I Zab. 37. 


8 Lev. 19, 
35 neb. 
Ma. 25. 13- 


= 
A 


| Nge.16.11; 


20. 10, 22. 


b Er. 7. 19. 
Zef. 3. 18. 


€ Zah 8.15. 
Nge. 5. 22. 


d Nge. 21, 
I8. 








ENG ERO. 


11. 9—12. 13. 





“Nge. 10. 
21. 


/Nge.28.12 
neb. 


Y Nge.29.8. 
i Nge. 8. 3. 


k Nge. 20. 
19. 


l Nge. 15. 
BA 6. 


m Nge.6.1. 


n Mat. d.7. 


9? Koe. 10. 
12. 

Bag. R. R9. 
Yak. 3. 15. 


P Nge. 12. 
11; 13.21. 


? Nge.16.5. 


“Zah. 112. 
9. 


9 Atamanyi Katonda azikiriza mu'ne 
nakamwäke : 

Naye abatukirivu “ baliwonyezebwa 
olwokunmanya. 

10 /Abatukirivu bwebalaba ebirūngi, 
ekibuga kisanyuka : 

Era ababi bwebabula, wabawo oku- 
lekäna. < 

11 v Omukisaogwabagolokofu gwe igu- 
gulumiza ekibuga : 

Naye akamwa kababi ke kakisūla. 

12 Anyoma mu'ne abulwa amagezi: 

Naye omuntu alina okutegera asiri- 
ka. 

13 £ Atambulatambula ngalyolyoma a. 
bi'kula ebyama : 

Naye oyo alina omwoyo omwesigwa 
akisa ekigambo. 

l4 l Okulung'amya okwamagezi nga 
kubuze, abantu bagwa : 

Naye mu batesa ebigambo abangi 
mwe muli emirembe. 

15 m Eyeimirira oyo gwatamanyi ali- 
balagalwa : 

Naye akyawa obuima anabanga wa 
nkala'kalira. 

16 Omukazi owekisa aguguba nekiti- 
bwa : 

Nabasaja abamawa'gali baguguba 
nobuga'ga. < 

17 ” Asasira akola bulūngi ememeye ye: 

Naye omukambwe ateganya omu- 
birigwe ye. 

18 Omubi afuna empera emulimbali- 
mba : 

Naye "oyo asiga obutūkirivu aba 
nempera eyenkala kalira. 

19 Anywerera mu butukirivu (yalitu- 
ka) mu bulamu: 

P Noyo agoberera obubi ye'ta ye'ka. 

20 Abo abalina omutima omukyamu 
ba muzizo eri Mukama: 

Naye abo abalina e'kubo eryatūki- 
rira basanynkira. 

21 r Omukono (newakuba'de nga gwe- 
ga'ta) nomukono, omuunutu omabi 
taliwona kubonerezebwa : 

Naye eza'de eryabatūkirivu liriwo- 
nyezebwa. 

22 Ngekyobuyonjo ekya zabu ekiri mu 
nyindo yembi’zi, 

(Bwatyo) bwabera omukazi omulu- 
ngi atalina kutesa. 

23 Abatūkirivu kyebegomba birūngi 
bisa: 

(Naye) ababi kyebasubira busungu. 

24 Wabawo ?#asisanya neyeyongera 
nate okwala ; 

Era wabawo akodowala okusinga 
bwekigwana, naye (kireta) okwe- 
taga obwetazi. 

25 tEmeme egabagaba enege'janga : 

“Noyo afukirira ama'zi, naye ali- 
fukirirwa ye nyini. 

26 A'ma eng ano, abantu balimukoli- 
mira : 

Naye omukisa gunabanga ku mnu- 
twe gwoyo € agitūnda. . 


27 Anyikira okunonyanga ebiringi, a 
nonyänga nokugauja : 
Naye akenenya etima, linamu 'jiri. 
nga. 
28 v Eyesiga obuga'gabwe aligwa : 
Naye abatukirivu banayeranga nga- 
malagala amabisi. 
29 Ateganya enyumbaye ye 2 alisikira 
empewo : 
Nomusirusiru aliba mu'du woyo a- 
lina omutima ogwamagezi. 
30 Ebibala byomutukirivu muti gwa 
bulamu: 
aN aba alina amagezi afuna ememe 
` (zabantu). 
31 Laba, oinutukirivu aliwebwa e- 
mpera munsi : 
Omubi nomwōnōnyi tebalisinga 
nyo? i 


1 9 AYAGALA okubulirirwa ayagala 
okumanya: ' 
“Naye oyo akyiwa okunenyezebwa 
ali ng'anga ensolo. 
2 Omuntu omnlungi anawebwianga 
Mukama ekisa: 
Naye omuntu owenkwe embi ali- 
musalira omusango okumusinga. 
3 Omuntu tanywezebwenga lwa bubi : 
Naye ^ emizi gyabatūkirivu tegi'ju- 
lulwenga enaku zona. 
40 Omukazi eyegendereza ngule eri 
'bawe: 
Naye aswāza “kivindu mu magū- 


mbage. 
5 Ebirowozo ebyabatukirivu bya nso- 


nga: 
(Naye) ababi byebatesa bulimba. 
6 Ebigambo ebyababi bya 4 kutega 
musai: 
Naye akamwa kabagolokofu kaliba- 
wonya. 
7 e Ababi bame'gebwa nebabula : 
Naye enyumba eyabatūkirivu erii- 
mirira. 
8 Omuntu alisimibwa ngamagezige 
bwegali : 
Naye oyo alina omutima omukya- 
mu alinyomebwa. 
9 Oyo ataitibwamu ka buntu, era ali- 
na omu'du, 
Asinga oyo eye'samu ekitibwa era 
abulwa ebyokulya. 
10/ Omuntu omutikirivu alowoza o- 
bulamu bwensoloye; 
Naye okusasira kwababi kuka- 
mbwe. 
11 9 Alima ensiye nlibane'mere nyingi: 
Naye agoberera abataliko kyebaga- 
sa abuli' dwa okutegera. 
12 Omubi yegomba ekitimba kyabasa- 
ja abekye'jo : 
Naye ekikolo ekyabatūkirivu kibala 
(ebibala). 
13 Mu kusobya kwemimwa mulimn e- 
kyambika eri omuntu owekye'jo: 


>? Mak.10. 
24. 


# Muh 5. 
16. 


a Yak 5 
20. 

1 Kol 8. 
19-2. 

b Yer. B. 


29. 
1 Pet. £18. 


e Nge 1 
28. 


> Nge. 3). 
z. 


1 KoLIL?. 
“Nge. 4 
30. 


< Nge. LT1. 


? Zab. 71. 
M nch, 
Nge 11.21. 
Ma. 
neb. 


Mau 


Naye tomntukirivu aliva mu kula- en. | 


ba enaku. 


2 Pet. 2. 9 | 





12. 14—183. 21. 





k Nge. 13. 
2; 18. 20. 
INge.1.31; 
11 


"Nge. 29. 
n. 


’ Zab. 57.4. 


? lab. 32 
y 
ge. 19. 9. 


"Nge. 6.16, 
17. 


’ Nge. 13. 
16; 13. 2 


t Nge. 10.4. 


” Nge. 15. 
13. 


“Nge. 12. 
WA 


b Zab. 141. 
3. 





14 kOmuntu 'ali'kuta ebirungi ile. 
bibala ebyakamwáke : 
Nebikolwa ebyemikouo gyomuntu 
alibisasulibwa. 


;115 » E'kuboeryomusirusiru 'dungi mu 


masoge ye: 
Naye owamagezi awulira okuwere- 
rwa ebigambo. 
16 # Okweralikirira kwomusirusiru ku- 
manyibwa mangwago : 
Nayeomuntuomutegevuakisa enso- 
nyi. 
17 Ayatula ebyamazima ayolesa obutu- 
kirivu, 
Naye omujulirwa owobulimba ayo- 
lesa obukiisa. 
18 Wabawo ayogera ngayānguiriza 
o ngokufumita okwekitala : 
Naye olulimi Jwabamagezi kwe ku- 
lania. 
19 Omumwa ogwamazima gunanyweé- 
zebwanga emirembe gyona : 
Naye Polulimi olulimba lwa kasera 
busera. 
20 Okudyeka kuli mu mitina gyabo 
abatesa obubi : 
Naye abatesa emirembe baba nesa- 


nyu. 
21 Omutukirivu talibako kabi kali. 


raba: 
Naye abekye'jo bali'kuta obubi. 
22” Emimwa egirimba gya muzizo 
eri Mukana: 
Naye abo abakola ebyamazima bā- 
savyukira. 
23 #Omuntu omutegevu akisa okuma- 
nya : 
Naye omutima gwabasirusiru gu- 
lalika obusirusiru. 
24 t Omukono gwabanyikivu gulifnga: 
Naye omugayavu balimukoza omu- 
limu ogwobu'du. 
25 4 Enaku bweziba mu mutima gwo- 
muntu zigukutamya ; 
Naye ekigambo ekiringi kigusa- 
nyusa. 
26 Omutikirivu aba musale eri mn'ne: 
Naye e'kubo eryababi libawabya. 
27 Omuntu omugayavu tayokya ekyo 
kyaku'te ngai ga; 
Naye ebintu ebyomuwendo omungi 
ebyabantu (biba bya) munyikivu. 
28 Mu 'kubo eryobutukirivu mwe mu- 
li obnlamn ; 
Ne mu luwenda lwabwo temuli 
knfa. 


1 3 Omwana owamagezi (awulira) 
oknigiriza kwa kitawe: 
Naye omunyomi tawulira kunenye- 
zebwa. 
3aOmuntu analyanga ebiringi olwe- 
bibala ebyakamwake: 
Naye ememe eyabasala enkwe 
(eneryanga) kugirirwa kye'jo. 
3 > Akuma akamvake anyweza ohu- 
lamubwe : , 


EN GERO. 


aliba nokuzikirira. 

4 Ememe eyomugayavu yegoniba ne- 
teba na kintu: 

Naye ememe eyabanyikivu enege- 
"janga. 

5 Omuntu omutūkirivu akyawa obu- 

limba : 

Naye omuntu omubi mugwagwa, 
era akwatibwa ensonyi. 


529 


(Naye) ayasama enyo akamwake 


6 c Obutūkirivu bukuma oyo akwata |! c Nge. 11. 
3, 5, 6. 


e'kubo egolokofu : 
Naye ekye'jo kisula oyo alina ebibi. 


7 4 Wabawo eyega gawaza, naye nga |4 Nge. ni 


talina kintu : 
e Wabawo eyeyavuwaza, naye nga- 
lina obuga'ga bungi. 
8 Obuga gabwe bwe bununula obu. 
lamu bwomuntu ; 
Naye omwavu tawulira kukanga 
kwona. 
9/Omusana ogwabatūkirivu gusa- 
nyuka : 
Naye etabaza eyababi erizikizibwa. 
10 Amalala galeta okuwakana okwe- 
rêre : 
Naye amagezi gaba nabo abatësa 
obulūngi. 
11 v Obuga'ga obufunibwa olwebiga- 
mbo ebitalimu bulikendezebwa: 
Naye oyo akung'anya ngakola emi- 
rimu aliba nokwala. 
12 E'subi erirwawo lisindukiriza eme- 
me: 
Naye ekyegombebwa bweki'ja kiba 
muti gwa bulamu. 
13 Buli #anyoma ekigambo yeretako 
okuzikirira: 
Naye oyo atya ckiragiro aliwebwa 
empera. 
14 Eteka eryomugezigezi knsulo ya 
bulamu, 
Okuva mu byambika ebyokufa. 
15 Okutegera okulūngi kuleta okuga- 
nja: 
Naye e'kubo eryabasala enkwe bi. 
16 Buli muntu omutegevu akola emi- 
rimu nokumanya : 
Nave omusirusiru ayalira obusiru- 
siru. 
17 Omubaka owekye'jo agwa mu bubi : 
Naye omutume omwesigwa kwe ku- 
lama. 
18 l Obwāvu nensonyi (biriba) byoyo 
agāna okubulirirwa : 
Naye a'sīyo omwoyo eri okunenye- 
zebwa ali'sibwamu ekitibwa. 
19 Ekyegombebwa bwekitūkirira ki- 
womera ememe : 
Naye oknva mu bubi kwa muzizo 
eri abasirusiru. i 
20 Otambuliranga nabantu abamagezi, 
nawe oliba uamagezi : 
Naye mu'nabwe wabasirusiru ali- 
balagalwa. 
21 Obubi asiarra abalina ebibi : 
Naye abatūkirivu balisasulibwa e- 
birangi. 


2, 


“ Nge. 12 9. 
2 Kol6,10. 


J Yob. 18.5. 


# Nge.10.2 


i Nge. 19. 
14. 


k Nge. 10. 
Jl. 


I Nge. 15.5, 
31, 32. 








m Yob, Z;. 
16, 17. 
Nge. 28. 8. 
Mub. 2. 38. 


n” Nge. 19 
18; 22.13; 
2, 13,143; 
29. 15, 17. 


e Zah. 34. 
9, 10; 37. 3. 


a Yob. 12. 
4. 


è Nge. 8.9; 


15. 14; 17. 
24. 


“Nge. 10. 
2. 


d a Re: 16. 


ENGERO. 


aa aana am 


22 Omuntu omulüngi alekera obusika 
abāna babānabe : 
m Nobuga'ga bwoyo alina ebibi bu- 
terekerwa omutūkirivu. 
23 Mu nimiro ezabāvu (mulimu)e'mere 
nyingi : 
Naye wabawo azikirizibwa olwòbu- 
tagoberera nsonga. 
24? Atakwata mu'gogwe akyawa o- 
mwanawe: 
Naye oyo amwagala amukanga'vu- 
la ebiro nga bikyali. 
25 ° Omntūkirivu alya, cmemeye ne- 
'kuta : 
Naye olubuto lwababi luliramwa 
enjala. 





1 Burr mukazi owamagezi azi- 
“mba enyumbaye. 
Naye omusirusiru agyābya nemi- 
konogye ye. 
2 Atambulira mu bugolokofubwe atya 
Mukama: 
Naye “akyamakyama mu makubo- 
ge amunyoma. 
3 Mu kamwa komusirusira mulimu 
omu'go ogwamalala : 
Naye emimwa gyabamagezi gina- 
bakamanga. 
4 Eteri nte ekisibo kiba kirongofu : 
“Naye amanyi gente galeta okwala 
kungi. 
5 Omujulirwa omwesigwa talimba: 
Naye omujulirwa owobulimba ayo- 
gera ebyokuwiiriza. 
6 as anonya amagezi nātagala- 


Naye > okumanya kwangu eri oyo 
aliua okutegčra. 
7 Ingira mu maso gomusirusiru, 
Tolabe (kuye) mimwa gya kuma- 


nya. 
8 Okutegera e'kubolye ge magezi go- 
mutegevu: 
Naye abasirusiru obusirusiru bwa. 
bwe kulimba. 
9 cAbasirusiru bakudalira omusango: 
Naye mu bagolokofu mulimu ekisa. 
10 Omutima gumanya okuliimwa kwa- 
gwo; 
'So nomugenyi teyetabula mu sa- 
nyu lyagwo. 
11 Enyumba eyababi erisūlibwa : 
Naye ewema eyabagolokofu eneba- 
nga nomukisa. 
124 Waliwo e'kubo omuntu lyaita e- 
dungi, 
Naye “ enkomerero yalyo ge maku- 
bo agokufa. 

13 Neweguseka omutima gunakuwala ; 
J Nenkomerero yokuseka buinike. 
14 A'da enyuma mu mutimagwe 9 ali- 

'kuta amakuboge ye: 
MAA omulūngi {ali'knta) ye ye 


yini. 
15 Atalina magezi a'kiriza buli kiga- | 
34 0 


mbo kyona : 


amana aana ai aaa aana aana aaa 0... 





13. 22—14. 4. 


Naye omuntu omutegevu akebera | 


nyo amagendage. 
16 SAANA owamagezi siya nava mu 
ubi : 
Naye omusirusiru iba: netitimbuli, 
era yeyinula. 
17 Ayanguwa okusunguwala alikola 
ebyobusirusiru : 
Nomunta asala enkwe embi akyai- 
bwa. 
13 Abatalina magezi basikira obusiru- 
siru : 
Naye abategêvu ba'sibwako engule 
kwe kuinanya. 
19 Ababi bakutamira abalūngi ; 
Nabekye'jo awali emiryāngo egys- 
batūkirivu. 
20 i Omwävu ne mu'ne amukyêwa : 
Naye omuga'ga alina emikwano 
mingi. 
21 Anyoma mu'ne ayondna: 
Naye asasira abāvu talina omukisa. 
29 Abagnnja obubi tebawaba ? 
Naye okusāsirwa namazima (binā- 
banga) byabwe abagunja obulū- 


ngi. 
23 Omulimu gwona guliko kyegugasa : 
Naye okubuyabuya kwemimwa 
kwavuwaza bwavuwaza. 
24 Obuga'ga bwabwe ye ngule eyaba- 
magezi : 
(Naye) obusirusiru bwabasirusiru 
busirusiru (bwerere). 
25 Omujulirwa owamazima awonya 
ememe zabantu : 
Naye aleta eb aba lim ba akyamya. 
26 Mu kutya Mukama mulimu okugu- 
ma enyo oOmwoyo: 
Nabanabe baliba nobu'dukiro. 
27 Okutya Mukama !nsulo ya bula- 
mu, 
m Okuva mu byambika ebyokufa. 


wa 


í Nge. 19.7. 


k Zah 41. 
1; 02 8. 


l Nge. 10. 
11. 


"Nge. 13. | 


28 Mu lufulube lwabantu mwe muli | 4 


ekitibwa kya kabaka: 
Naye okubulwa abantu kwe kuzi- 
kirira kwomulangira. . 
29 n Alwawo okusunguwala alina okn- 
` tegera kungi : 
Naye alina omwoye ogwanguiriza 
agulumiza obusirusiru. 
30 Omutima omutūfu bwe bulamu o- 
bwomnbiri : 
Naye ° obu'gya kwe kuvūnda kwa- 
magūmba. 
31 Ajoga omwavu 2? avuma Omnutõnzi- 
we: 


a Nge. 15. 
I9; 25 15. 
Yak. 1. 19. 


"Zab, 112 
10. 


P Nge. 17. 
5. 
Mat. 23. 


Naye asasira oyo eyetāga amu'sa- | 4, 45. 


mu ekitibwa. 
32 Omubi asindikibwa wansi mu kwo. 
nonakwe: 

Naye "omutiikirivn alina e'siibi mu 

kufakwe: 
33 Amagezi gabera mu mutima gwoyo 
alina okutegera: 

Naye (ekiri) mu kitundu ekyaba- 
sirusiru ekyomunda kimanyisi- 
bwa. 
butūkirivu bugulumiza e'gwanga: 


Afa 19. 
Zab WI 
TKL 1.8 









Naye ekibi kivumisa e'gwanga 
Iyona. 
35 Omu'du akola ebyamagezi yaganja 
eri kabaka: 


Naye obusūngubwe bunabanga (eri) 
oyo akwasa ensonyi. 
1 5 a OKU'DAMU negonjebwa kukyü- 
sa ekirui: 
Naye ekigambo ekyekayu kisaniila 
obusiingu. 
2 Olulimi Iwabamagezi Iwogera oku- 
manya nga bwekisana : 
Naye akamwa kabasirusiru kayiwa 
obusirusiru. 
35 Amao ga Mukama gaba mu buli 
ifo, 
Nga galabirira ababi nabalūngi. 
4 Olulimi oluwonya ¢ muti gwa bula- 


b Beb. 4 
13. 


€ Nge.3. 18. 


mu: 
Naye bweruba nobukyāmu, omwo- 
yo gumenyeka. 
5 d Omusirusiru anyoma okubülirira 
kwa kitawe : 
Naye oyo a'siyo omwoyo eri oku- 
nenya afuna obutegëvn. 
6 Mu nyumba eyomutikirivu muba- 
mu obnga'ga bungi: 
Naye mu magoba agomubi mulimu 
okulaba enaku. 
7 Emimwa gyabamagezi gabunya o- 
kumanya: 
Naye omutima gwabasirusiru si 
bwegukola. 
8 Sadaka eyomubi ya muzizo eri 
Mukama : 
Naye okusaba kwabagolokofu kwa- 
sanyukira. 
9 E'kubo eryomubi lya muzizo eri 
Mukama: 
Naye ayagala “oyo agoberera obu- 
takirivu. 
10 Waliwo okubūlirirwa oknzibu eri 
oyo aleka e'kubo lye nyini : 
(Era) oyo /akyawa okunenyezebwa 
alifa. 
11 9? Amagombe nokuzikirira biri mu 
maso ga Mukama: 
Kale emitima gyabana babantu te- 
gisinga nyo? 
12 yg a Al itayagala kunenyeze- 
wa : 

Tayagala kugenda eri abamagezi. 
13 k Omutima ogujaguza gusanyusa 
amaso : 

Naye obuinike obwomutima bwe 
bumenya omwoyo. 
14 Omutima gwoyo alina okutegera 
 gunonya oknmanya: 
Naye akamwa kabasirusira e'mere 
yako busirusirn. 
15 Enaku zona ezabo ababonyabonye- 
zebwa mbi : 
Naye oyo alina omutima ogujagu- 
za (alya) embaga etevawo. 
16 ? Akatono akaliko okutya Mukama 
Kasinga obuga'ga bungi obuliko 
obuinike. 


d Nge.10.1. 


"Nge. 2. 
21. 
1Tim. 6. 
u. 


S Nge.121. 


1 Nge. 77. 
D, 


i Am. 5. 10. 


| + Nge. 17. 
22 


t Zab. 37. 
E 
| Nge. 16, A, 
| Muh, 44, | 





ENGERO. 


531 
17 m Amaluma awali okwagalana m Nge. 17. 
Gasinga ente eya sava awali noku- | 1- 
kyawagana. 
18 n Omuntu owobusungu asanila o- |" Nge. 16. 
luyombo : B. 
Naye alwāwo okusunguwala aka- 
'kanya empaka. 
19 E'kubo eryomngayāvu liri ngolu- 
komera olwama'gwa: 
Naye oluwenda olwabagolokofu lu- 
fuka olugūdo. 
20 Omwana owamagezi asanyusa kitā- | 
we: 
-= Naye omuntu omusirusiru anyoma 
nyina. 
21 Obusirusiru buba sanyu eri oyo 
atalina magezi: i 
Naye omuntn alina okutegera alu- 
ng'amya amagendage. 
99 ° Awatali magezi okutesa kufa: ° Nge. 11. 
Naye kunywerera mu lufulube lwa. | 14 
ho abatesa ebigambo. 
23 Omuntu asanyukira oku'damu 0- 
kwomukamwake: 
rNekigambo eki'jira mu ntiiko ya- | Nge. 25. 
kyo nga kiriingi ! i 
24 Eri owamagezi "e'kubo eryobulamu |” Bat. 3.20. 
(lyämbuka) wa'gulu, Bak. 3. 1,2. 
Alyoke ave mu magombe wansi. 
25 s Mukama alisimbula enyumba eya- | ? Nge. 12. 
bamalala : 7; 14. 4. 
Naye alinyweza ensalo ya ('na- !!Zab. 68. 
'mwindu. 5; 1446. 9. 
26 Okusala enkwe embi kwa muzizo 
eri Mukama: i 
Naye ebigambo ebisanyusa biba 
birongofu. 
27 Ayayanira amagoba ateganya e- 
nyumbaye ye: 
Naye akyiwa enguzi yanābānga 
omulamu. 
28 Omntima gwomntūkirivu " gufumi- | "3 Pet. 3. 
tiriza okwannkula : 15. 
Naye akamwa kababi kafuka ebita- 
sana. 
29 Mukama aba tt wala ababi: “Zab. 10. 
Naye yawulira okusaba kwabatūki- | 1; 24 16. 
rivu. ineb 
30 zOmusana ogwamaso gusanyusa | Yok. 9.31, 
omutima : eN: 38. 
Nebigambo ebirūngi bige'za ama- ; 
gumba. 
31 Okutu okuwulira okunenya okwo- 
bulamu 
' Kunaberinga mu bamagezi. 
32 Agana okubulirirwa anyoma eme- 
meye ye: 
Naye oyo awulira okunenya afuna 
okntegera. 
33 2 Okutya Mukama amagezi kwegai | “Nge.1.7. 
Eiriza ; | 
Era #okwetowaza knkulembera e- > nge. 18. 
kitibwa. l Ka 


“ OKUTEGEKA Omntima kugwiini- 
ra muntu: 
Naye ^ okwanukula kwolulimi kuva | s Mat, 10. 
eri Mukama. “19 neb. 


4 





532 


è Nge. 21. 

i malongolu mu masoge ye: 
Naye Mukama apima einyoyo. 

3 Emirimugyo giterese Mukama, 
Nebirowozobyo  binanywezebwa- 

nga. 
“Is. 44". 
Bal. 11. 36. 


4 Kuv. 9. 
16. 


. limu gwakyo: 
Wewawo, “era nababi yabakolera 
olunaku olwokulabirako enaku. 
5 Buli muntu alina omutima ogwa- 
malala wa muzizo eri Mukama : 
Omukono (newakuba'de nga gwega- 
'ta) nomukono, taliwona kubone- 
rezebwa. 
6 Okusasira namazima bye “biro. 
ngosa obutali butūkirivu : 
Era okutya Mukama kwe ku'gya 
abantu mu bubi. 
7 Amakubo agomuntu bwegasanyusa 
Mukama, 
Atabaganya naye era nabalabebe. 
8/7 Akatono akaliko obutūkirivu 
Kakira amagoba maugi wamu nebi- 
tali bya nsonga. 
97 Omutima gwomuntu gut:sa e'ku- 
bolye: 
Nayo Mukama yalung'amya ebige- 
rebye. 
10 Obulaguzi buba mu mimwa gya 
kabaka: 
Akamwake tekalisobya mu kusala 
omnsango. 
11 Ebigera neminzani cbitūfu biba 
bya Mukama : 
i Ebipima byona ebyomunsawo mo- 
limugwe. 
12 Okukola obubi kwa muzizo eri ba- 
kabaka : 
Kubanga obutūkirivu bwe bunywē- 
za entebe. 
13 Emimwa emitūkirivu £bakabaka 
gycbasanyukira ; 
Era bagala oyo ayogera ebyensonga. 
14 Obusüngu bwa kabaka babaka abo- 
kufa : , 
nDe omuntu owamagezi alibuka- 
'kanya. 
15 Mu f musana ogwamaso ga kabaka 
mwe muli obulamu; 
Nokuganzakwe kire kya mu ”to'go. 
16 Okufuna amagezi nga * kusinga 
nyo okufuna zäbu ! 
Wewawo, okufuna okutegčra kulo- 
ndebwa okukira feza. 
17 Olugūdo olwabagolokofu kuleka 
bubi: 
Akuma c'kubolye awonya ememe- 


“ Dan. 4. 
Luk.11.41. 


f Nge. 15. 
28. 


9 Nge. 19, 
21. 


i Lev. 19. 
36. 


k Nge. 14 
35. 


l Yob. %. 
24. 


a Yob. 29. 
23 


"Nge. 8. 
10 neh. 


, ye. . 
18 ° Amalala gakulembera oknzikirira, 
Nomwoyo ogwegulumiza gukule- 
mbera ekigwo. 
19 Aba Pnomwoyo ogwetōwaza wamu 
nabāvu. 
Akira agereka omunyago wamu na- 
bamalala. i 
20 A'sayo omwoyo eri ekigambo anā- 
labanga ebirūugi : 


° Nge. 
a GEN 


P Is. 57.15. 


ENGERO; 
2bAmakubo gona agomuntu gaba 


4 c Mukama yakolera buli kintu omu- | 22 Okutegera "lu'zi Iwa bulamu eri 


24 s Ebigambo 


95 u 


16. 2—17. 5. 





Era buli eyesiga Mukama alina 
omukisa. 


21 Alina omutiwa ogwamagezi bana- 


muitanga mutegevu: 
Nobuwomerevu bwemimwa bwo- 
ngera okuiga. 
” Nge. 30. 
nyinikwo: n. 
Naye abasirusiru obusirusiru (bwa- 
bwe) bwe bubabulirira. 


23 Omutima gwowamagezi guigiriza 


akamwake, 
Negwongera okuiga ku mimwagye. 


ebisanyusa '!bisenge |. Nge. 15 
28. 


bya njuki, 
Biwomerera ememe, era bwe bu. (12218 
amu eri amagumba. 
aliwo e'kubo omuutu lyaita e- 
'dungi, Sa 
Naye enkomerero yalyo makubo 
ga kufa. 
26 Omululu gwomukozi gumukolera 
emirimu. 
Kubanga akamwake kamwegairira. 
27 Omuntu ataliko kyagasa agunja 
e'tima: 
Era mu mimwagye mubamu tomu- 
liro ogusõnsomola. 
28 Omuntu omubambavu asiga empa- 


“Nge 34 
12. 


“Yak. 46 


a: 
Era yomulyolyomi zakyäisa abo- 
mukwano enyo. 
2) Omuutu owekye'jo asendasenda 
mu ne, 
Namutwala mu 'kubo eritali 'dungi. 
30 Aziba amaso, kwe kutesa ebigam 
ebyobubambavu: 
Aliima emimwa atukiriza obubi. 
31 4 Omutwe oguliko envi ngule ya ki- 
tibwa, 
Gunalabikanga mu 'kubo eryobu- 


tukirivu. 


Y Nge. 18 
8. 
“Nge. 17. 
9. 


a Nge. D 
B. 


32 b Alwāwo okusunguwala asinga &-| Nge 19. 
bamānyi; 31. 
Bai omwoyogwe akira amenya 
ekibuga. 
33 Akalulu kasulibwa mu lugoye olwo- 
mukifuba ; 
Naye okulagira kwako kwona kuva 
eri Mukama. 
1 7 a Aka mere akaluma awamu no- 
i butereyu < 
Kakira enyumba e'ju'de embaga 
omuli okuyomba. 
2 Omu'du akola ebyamagezi alifuga 
omwana akwasa ensonyi, 
Era aliba nomugabo ogwpbusika 
mu boluganda. 
3 > Entamu erongäsa eba ya feza, ne- 
kikomi kya zābn : | 
Naye Mukama yakema emitima. 
| 


a Nge. 15. 
17. 


4 Akola obubi a'sayo omwoyo eri 
emimwa emibi; 
Nomulimba awulira olulimi olwe- 
‘tima. 
5 Akudalira omwavu <avola Omuto- 


nziwe: 3i 
WA AA BA a NA KE L a aa, | 








17. 6—18. 14. ENGERO. 
4 Yob. 31 d Noyo asanyakira obuinike taliwo- 


A, 
Ub., 12. 


na kubonerezebwa. 


s Zab. 19. | 6 :Abana babana ngule ya baka'de ; 


i Nge. 20.3. 
ibaa eii: 


k#Yob 814. 


INge. 6.1. 


pan 


“Nge. 10. 
L 


° Nge. 13. 
13. 


P Nge. 12 
28. 


"Nge. 91. 


n. 
Mub. 7. 9. 


Nabana ekitibwa kyabwe bakitabwe. 
7 Okwogera ebikulu tekusanira mu- 
sirusiru : 
“Kale emimwa egirimba gisanira gi- 
tya omulangira ? 
8 Ekirabo 'jinja Iya mawendo mungi 
mu maso goyo alinakyo 
Gyekikyükira yona kira Cantik 
9 Abi'ka ku kusobya anonya okwagala: 
Naye ayeyereza ekigambo akyäisa 
abomukwāno enyo. 

10 Okunenya kuingira nyo mu nyini 
kutegera 

Okusinga emi'go kikumi bwegiingi- 
ra mu musirusiru. 

11 Omuntu omubi anonya bujêmu bwe- 

` yere; 
Omubaka omukambwe kyaliva atu- 
mibwa okumukwata. 

12/Edubu enyagi dwako abana bayo 
esisinkane nomuntu, 

Aleme okusisinkana nomusirusiru 
mu bnsirnsirubwe. 

13 9 Asasula obubi olwobulūngi, 

Obubi tebuliva ku nyumbaye. 

14 Okutanula okuyomba kuli ngomu- 
ntu bwa'gulira ama zi; 

Kale i olekanga okuwakana nga te- 
wanabawo kuyomba. 

15 Awa omubi obutikirivu noyo asali- 
ra omutiikirivu okumusinga, 

Bombi benkana okuba abomuzizo 
eri Mukama. 

16 Kiki ekibe'sawo omuwendo mu mu- 
kono gwomusirasiru okugula a- 
paa 

talina kutegera? 
17 k #Gwomuk wine ayagala mu biro 


yazälirwaobuinike. 
18 Omuntu abulwa okutegera lakuba 
mu 
Nafuka omuima mu maso ga mu'ne. 
19 Ayagala okuyomba ayagala okuso- 
bya: 
m Agulumiza enyo omulyangogwe 
anonya okuzikirira. 
20 Alina omutima omubämbavu taliko 
buliingi bwalaba : 
Noyo alina olulimi olukyamn agwa 
mu bubi. 
21 ? Azāla omusirusiru yeretako obui- 


nike: 
Era kitāwe womusirusiru talina sa- 
nyu. 
220 Omutima ogujaguza 'dagala 'du- 
ngi: 
Naye omno’ ogumenyese Pgukaza 


23 Omuntn omubi a'gya enguzi mu 
r kifnba, 
Okukyimya amakubo agokusala o- 
musango. 
94 Amagezi gaba mu maso goyo slina 
okutegera : 


Naye #amaso gomusirusiru gaba 
mu njui zensi ezikomererayo. 
25 Omwāna omusirusiru buinike bwa 
kitawe, 
Era S batga bwa mukazi eyamu- 


26 Era okubonereza omutikirivu si 
kuliingi, 

(Newakuba' de) okukaba abalūngi 

ngobalanga obugolokofu (bwa- 


bwe 
27 tAaliza ebigambobye alina okuma- 


nya: 
Noyo alina omwoyo ogwemizi mu- 
ntu mutegevu. 
28 Era nomusirusiru “bwasirika ba- 
muita wa magezi : 
Bwabuniza emimwagye (bamulo- 
woza nga) mutegevu. 


1 8 KE Tawa apan 
e'ka), 
n alalukira amagezi gona amatii- 
u. 
2 Omusirusiru tasanyukira kutegera, 
Nayesomutimagwe gwebi'kule bwe- 
bi'kuzi. 
8 Omubi bwa'ja, nokunyoma ku'ja, 
Era awamu nokuswazibwa (newa- 
'ja) nokuvumibwa. 
4 Ebigambo ebyomukamwa komuntu 
ma'zi ga buziba : 
g zi olwamageri mu'ga ogukulu- 
uta 


b Oku'kiriza amaso gomubi si kulii- 


ngi, 
Newakuba'de okugoba omutiikirivu 
bwawoza. 
6 Emimwagyomusirnsiru giingira mu 


nyombo, 
Akamwiike nekasaba emi'go. 
7 b Akamwa komusirusiru kwe kuzi- 
kirirakwe, 
Nemimwagye kye kyimbika ekye- 
memeye. 
8 Ebigambo ebyomugeyi biri ngebyo- 
kulira ebirungi, 
Er bi'ka mu bisenge ebyomulubu- 


9 AN noyo atenguwa ngakola emiri- 
mu < 


Ye ¢ muganda woyo azikiriza. 
10 Erinya lya Mukama d kigo kya mā- 


nyi: 
Omutikirivu a'dukira omwo naba 
mirem 
11 Omuga'ga e obuga’gabwe kye kibu- 
gakye ekyamanyi, 
Era waya muwanvu mu kulowo- 
zakw 
12/ Okuzikizira nga ENDANG 07 omu- 
tima gwomuntu 


Era Y okwetêwaza apaa ab e- 
kitibwa. 
13 A'damu nga tanawulira. 


Busirusiru nensonyi gyali. 
14 Omwoyo gwomuntu gunawanirira- 
nga obunafubwe ; 





t Nge. 10. 
19. 
Yak. 1. 19. 


" Yob. 13. 
b. 


Wa 13. 
Mubi 10. 


ò Nge. 10. 
14. 
Mub. 10. 
12. 





534 


í Nge. 15. 
13. 


k Lub. 32. 
20. 


' 19. 
Mat. 12 
37. 





| " Nge. 12. 
t 4; 


a Be: 28. 1 Q 


< Zab. 37. 
4 Nge. 14 


d Nge. 29. 
20. 
“Nge. 17. 
8. 


S Nge. 97. 
10. 


| m Nge. 10. 


ENGERO. 


Naye tomwoyo omumenyefu äni 
ainza okugugumikiriza ? 

15 Omutima gwomutegevu gufuna o- 
kumanya ; 

Nokutu kwabamagezi kunonya o- 
kumanya. 

16 k Ekirabo ekyomuntu kimusegu- 
liza, 

Era kimutūsa mu maso gabakulu. 

17 Asoka okuwoza (afanana nga) ye 
mutukirivu ; 

Naye mu'ne na'ja namnkebera. 

18 Akalulu kalekesayo enyombo, 

Era kalamula abamangyi. 

19 Owoluganda anyize (kizibu oku- 
mufuna) okusinga ekibuga ekya: 
manyi ; 

Era enyombo (eziri bwezityo) ziri 
ngebisiba ebyekigo. 

20 ? Olubuto Iwomuntu luli'kuta ebi- 
bala ebyakamwāke; 

Ekyengera ekyomumimwagye kya- 
linyiwa. 

21 m Okufa nobulamu biba mu buinza 
bwolulimi ; 

Nabo abalwagala balirya ebibala 
byalwo. 

22 n Alaba omukazi okumufumbirwa 
alaba ekirūngi, 

Era afuna okuganja eri Mukama. 

28 Omwavu yegairira : 

Naye ° omuga’'ga a'damu nebo'go. 

24 Akwana emikwano mingi yeretako 
okuzikirira : 

Naye waliwo owomukwano eye- 
ga'ta enyo okusinga owoluganda. 


a Omwavu atambulira mu buta- 
yononabwe 
Akira owemimwa emikyamu era 
omusirusiru. 
2 Era ememe obutaba na kumanya 
si kirangi ; 
Noyo ayanguiriza nebigerebye ayo- 
nona. 
3 Obusirusiru bwomuntu bwe buvu- 
nika e'kubolye; 
v Nomutimagwe gunyigira Mukama. 
4c Obuga'ga bwongera emikwano 
mingi : 
Naye omwavu akyäwagana nemu- 
kwanogwe. 
5 Omujulirwa owobulimba taliwona 
kubonerezebwa ; 
MA ayogera ebyokudyeka taliro- 
oka 


6 4 Bangi abalimusaba omugabaga- 
banyi obuganzi : 
Era “buli muntu aba mukwano 
gwoyo awa ebirabo. 
7/0mwavu bagandabe bona bamu- 
kyiwa: 
Mikwanogye tebasinga nyo ku- 
mwewala ! 
Abai'ganya nebigambo, (naye) nga 
bagenze. 
8 Afuna amagezi ayagala ememeye 
ye: 


Anyweza okutegera aliraba ebiri- 
ngi. 
9 Omujulirwa owobulimba taliwona 
kubonerezebwa ; 
Naye ayogera ebyobulimba alizi- 
kirira. 
10 Okwekanasa tekusanira musiru- 
siru ; 
(Kale) 9 omu'du okufuga abalangira 
kusana kutya ? 
11 i Okutėsa kwomuntu kwe kumu- 
lwisawo okusunguwala ; 
Era okusonyiwa ekyonono kye ki- 
tibwakye. 
12 Obusungu bwa kabaka buli ngoku 
wuluguma kwempologoma ; 
Naye obuganzibwe #musulo ku subi. 
13 Omwāna omusirusiru naku za ki- 
tawe : 
l Nokuyomba kwomukazi kwe ™ ku- 
tonya olutata. 
14 Enyumba nobuga'ga bwe busika 
obuva eri bakitabwe : 
Naye omukazi omutegevu ava "eri 
Mukama. 
150 Obugayavu buleta otulo tungi; 
Nomuntu atakola mulimu >aliru- 
mwa enjala. 
16 r Akuma ekiragiro akiima ememe- 


ye: 
(Naye) ata'siyo mwoyo eri amaku- 
boge alifa. 
17 s Asasira omwavu awola Mukama, 
Era alimusasula nate ekikolwakye 
ekirungi. 
18 t Kanga'vulanga omwānawo, ku- 
banga e'sibi weriri; 
'So tewegomba kuzikirirakwe. 
19 Omuntu owekirui ekingi aliriwa ; 
Kubanga bwolimuwonya kirigwa- 
nira okukola bwotyo nate omu- 
lindi ogwokubiri. 
20 Wuliranga okutesa, o'kirizenga o- 
kuigirizibwa, 
Obere namagezi enkomereroyo eyo- 
Invanyuma ngetiise. 
21 Mu mutima gwomuntu mulimu 
okufumitiriza kungi ; 


Naye okutesa kwa Mukama kwe; 


kunanyweranga. 
22 Omuntu ekimwagaza kisakye : 
Nomwavu akira omulimba. 
23 SLAA Mukama (kuleta) “bula- 


Noso (alinakwo) anabereranga awo 
nga kumumala ; 
Tali'jirwa bubi. 
24 y Omugayāvu anyika omukonogwe 
u kibya, 
"So tayagala na kugu'za nate ku 
kamwake. 
25 Kuba omunyomi, atalina magezi 
anaiga obutegevu: 
Era biulirira oyo alina okutegera, 
(era) anategêra okumanya. 
26 Anyaga kitawe nagoba nyina, 
Ye mwana akwasa ensonyi era 
aleta ekivume. 


18. 15—19. 26. 


9 Nge. 30. 
2. 

Mub. 10. 
& 7. 
"Nge. 4 
2. 


k Kos. 14. 
8. 


“Nge. 16. 
1,9; 20 


24. 
Is 14. 28 
neb. 


“Nge. 19. 
16; 11. 19. 


Nge 18 
19; 36 13. 


| 





anarka aaa E a a Ka Ng E IA aan ST, 


19. 27—21. 4. 


“ Yob. 13. 
16; 20. 12, 
ya 


ZI 

AI 
=p 

wg 





9 Zab. 112 
2. 





,27 Mwana wange, lekanga okuwulira 
okuigirizibwa, 
Nolyoka okyama (bukyami) okuva 
mu bigambo ebyokumanya. 
28 Omujulirwa ataliko kyagasa aku- 
dalira omusango : 
Nakamwa kababi zkamira obutali 
butukirivu. 
29 Emisango gyategekerwa abanyomi, 
Nemi'go (gyategekerwa) 4 amabega 
gabasirusiru. 


9 O a OMWENGE mukudazi, ekitami- 
za mulekāuyi ; 


Era buli akyama ulwebyo talina 
magezi. 
2 Entisa ya kabaka ? kuwuluguma 
kwa mpologoms : 
Amusunguwaza ayonona obulamu- 
bwe ye. 


3 Omuntu “eyewala enyombo yefu- 
nira ekitibwa: 

Naye buli musirusiru ayagala oku- 
yombanga. 

4 d Omugayavu taganya kulima olwa 
togo; . 

Kyanivanga asabiriza okukungula 
nga kutuse ° nataba na kintu. 

5 Okuwsa okwomumutima gwonu: 
ntu kuli /ngama'zi agomulu'zi o- 
luwanvu; 

Naye omuntu alina okutegera ali- 
kusena. 

6 Abantu bangi abalirāngira buli 
muntu ekisakye ye: 

Naye omuntu omwesigw£ ani ainza 
okumulaba ? 

7 Omuntu omutikirivu atambulira 
mu butayononabwe, 

sAbānabe aba'dawo balina omukisa. 

8 Kabaka atu'de ku ntebe esalirwako 

emisai ngo 
Asasanya obubi bwona namasoge. 
9 iAni ainza okwogera nti 'Nongose. 


'za Omutima gwange, 
Ndi mulongofu mu kwonona kwa- 
nge? 
10 Ebipima ebitenkana nebigera ebi- 
tenkana 


Byombi bya mizizo eri Mukama. 
11 Era nomwana omuto yemanyisa 0- 
lwebikolwabye, 
Omulimugwe obanga mulongofu, 
obanga muliingi. 
12 Okntu okuwulira, neriso eriraba, 
Mukama ye yakola byombi. 
13 Toyagalanga kwebaka oleme okutii- 
ka mu bwavu; 
Zibulanga amasogo, ono'kutanga 
e'mere. 
14 Tekiriko kyekigasa, tekiriko kyeki- 
gasa, bwayogera agula: 
Naye ngamaze okugenda nalyoka 
yenyumiriza. 
15 Waliwo zābu namainja smatwaka- 
vu mangi nyo: 
Naye emimwa egyokumanya kya 
buyonjo kya muwendo mungi. 


ENGERO. 


16 k Twalanga ekyambalo kyoyo eye- 
imirira gwatamanyi ; 
Era obowenga oyo (eyeimirira) ba- 
tamanyi. 
17 E'mere eyobulimba ewomera omu- 
ntu; 
Naye oluvanyuma akamwake kali- 
'Jula omusenyu. 
18 l Buli kigambo kyomalirira kinywe- 
zebwa na kutesa: 
Era mtabalanga nokukulemberwa 
okwamagezi. 
19 * Atambulatambula ngalyolyoma a- 
bi'kula ebyama : 
Kale tewetabulanga noyo ayasama 
enyo emimwagye. 
20 Akolimira kitawe oba nyina, 
Etabazaye 9erizikizibwa mu kizi- 
kiza ekiku'te zigizigi. 
21 P Obusika (buinzika) okufunibwa a- 
mangu oluberyeberye ; 
Naye renkomerero yabwo teriba 
na mukisa. 
22 1 Toyogerānga nti Ndisasula obubi : 
t Lindiriranga Mukama naye anā- 
kuwonyanga. 
93 4 Ebipima ebitenkana bya mizizo 
eri Mukama; 
Neminzani eyobulimba si nüngi. 
24 wAmagenda gomuntu gava eri Mu- 
kama ; 
Kale 'no omuntu ainza atya okute- 
gera e'kubolye? 
25 Kyambika eri omuntu, okwogera 
ngayanguiriza nti Kitukuvu, 
Awo ngamaze okweyama nalyoka 
abūza. 
26 Kabaka owamagezi awewa ababi, 
Era abaletako y namuziga (awula). 
27 Omwoyo gwomuntu ye tabäza ya 
Mukama, 
Ekebera ebitūndu byona ebyolubuto 
ebyomunda. 
28 Okusasira namazima biwonya ka- 
baka : 
Era okusāsira kwe kuwanirira e- 
ntebeye. 
29 Abalenzi ekitibwa kyabwe manyi 
gābwe: 
#Nabaka'de omutwe oguliko envi 
bwe bulūngi bwabwe. 
30 Emi'go egirama gimalawo obubi : 
Nenga (zitūka) mu bitūndu ebyolu- 
buto ebyomunda. 


21 OMUTIMA gwa kabaka guli mu 
mukono gwa Mukama ngemi- 
'ga : 
Agukyusa gyayagala yona. 
2 a Buli 'kubo eryomuntu 'diingi mu 
masoge ye: 
Naye b Mukama yapima emitima. 
3 c Oknkola ebyensonga nebyomusa- 
ngo 
Ku'kirizibwa Mukama okusinga sa- 
daka. 
4 Amaso agegulumiza nomutima o- 
gwamalala, 





l Nge. 11. 
14. 

m Luk. 14. 
31. 


” Nge. 11. 
33. 


“ Yob, 18. 
5. | 


| 
P Nge. 13. 
11. 


"Kab. 2 6. 


Y is. 28.27. 


! Nge. 16. 
31. 


s Nge. 16. 
2 


d Nge. 10. 
Zi 


“Nge. 13. 
3). 


f Nge. 19. 
13. 


#Nge. 19. 
23. 


i Mat. 18. 
30. 


k Nge. 17. 
8. 


1 Zab. 49. 
14. 


~ Nge. JI. 
8. 
n Is. 43. 3. 


A Nge. 18. 
Mat. 6. 6. 


4 Aa 341. 


Yak, 32 


ENGERO, 





(Ye) tabaza eyababi, kwe kwono- 
na. 
5 Ebirowozo ebyomunyikivu (bireta) 
bungi bwerere: 
Naye buli muntu ayanguiriza (aya- 
nguya) okwetiga obwetazi. 
6 4Okufuna obuga'ga nolulimi olu- 
limba 
eMu'ka ogutwālibwa erui nerui; 
(ababunonya) banonya okufa. 
7 r e'jo ekvababi kiribamalawo; 
ubanga bagana okukola ebyensd- 


nga. 
8 E'kubo lyoyo eyebinise omusängo 
likyamakyama nyo nyini: 
Naye omulongofu omulimugwe mu- 
lungi. 
9 J Beranga ku nyumba wa'gulu awa- 
funda 
Olemenga okubera nomukazi omu- 
yombi mu nyumba engazi. 
10 Ememe yomubi yegomba obubi : 
Mu'netaganja na kamu mu masoge. 

11 YOmunyomi bwabonerezebwa, ata- 
lina magezi agafuna : 

Era owamagezi bwaigirizibwa awe- 
bwa okumanya. 

12 Omuntu omutukirivu alowoza e- 
nyumba eyomubi; 

Ababi bwebasūlibwa nebabula. 
13 íf Aziba amatuge omwavu bwakaba, 
Era naye alikaba, naye taliwulirwa. 

14 k Ekiraboekyomukyäma kika'kanya 
obusungu, 

Nekitone ekyomukifuba (kika'ka- 
nya) ekirui ekingi. 

15 Okukolinga ebyensonga sanyu lya 
mutiakirivu. 

Naye kuzikirira eri abakola ebitali 
bya butukirivu. 

16 Omuntu awaba okuva mu 'kubo 
eryokutegera 

TAliwu'mulira mu kung'aniro erya- 
bafu. 

17 Ayagala esanyu anabanga mwavu: 

Ayagala omwenge namafuta tabe- 
nga muga ga. 

18 m Omubi aba * kinanulo kya mutū- 
kirivu; 

Noyo asala enkwe (a'da) mu kifo 
kyabagolokofu. 

19 o Beranga munsi eye'dungu 

Olemenga okubera nomukazi omu- 
yombi anyiganyiga. 

20 Mu nyumba eyomutikirivu mulimu 
obuga'ga obwomuwendo omungi 
namafuta ; 

Naye omusirusirn abumira. 
21 r Agoberera obutūkirivn nokusasira 
Alaba obulamu nobutūkirivu neki- 
tibwa. 

22 Omnntn owamagezi alinya mu ki- 

buga ekyabamānyi, 


Naka'kanya amanvi agobugumu 
bwakyo. 
23 r Buli akuma akamwake noluli- 


mirwe 
Akūma ememeye obutalaba naku. 





24 Omuntu Swamaisia WANG NE a 
erinyalye muuyonmi, 
Akolera emirimu mu titimbuli erya- 
mnalala. 
25 #Okwegomba okwomugayavu ku- 
muta; 
Kubanga emikonogye gigana oku- 
kola emirimu. 
26 Wabawo ayayana enyo okuzibya 
obu'de : 
Naye ! omutukirivu awa nata'ma. 
27 Sadaka eyababi ya muzizo: 
Bwagireta nemeine embi, tesinga 
nyo aa ya muzizo)? 
28 Omujulirwa owobulimba anabula- 
nga: 
Naye omunta awulira anayogeranga 
nga tewali amulimbulnla. 
29 Omuntu omubi aka'kanyaza ama- 
B0ge : 
Naye omugolokofu aliranya ama- 
kuboge. 
30 “'Tewali magezi newakuba'de oku- 
tegera 
Newakuba'de okutesa ku Mukama. 
31 Embalasi etegekerwa olunaku olwo- 
lutalo. 
Naye okuwangula kuva cri Mu- 


kama. 
2 2 a ERINYA (e'dungi) Iya kulonde- 
bwa okusinga obuga'ga obungi, 
Nokuganja nokwagalwa okusinga 
feza ne zabu. 
2 Omugê'ga nomwavu balabagana : 
b Mukama ye “ yabatonda bona. 
8 Omuutu omutegevu alaba akabi ne- 
yekweka: 
Naye abatalina magezi baita buisi 
nebafirwa. 
4 Obuga'ga nekitibwa nobulamu 
Ye mpera eyokwetowazanga noku. 
tyauga Mukama. 
5 Ama'gwa nebyambika biri mu 'kubo 
eryomubāmbavu : 
Akūma ememeye alibibera wala. 
6 4 Manyiza omwana omuto mu 'kubo 
erimugwanira okutambaliramu, 
Awo newakuba'de nga muka'de ta- 
lirivamu. 
7 Omuga'ga nfuga abavu, 
Neyewola aba mu'du wawola. 
8 Asiga obutali butukirivu alikūngula 
obuinike : 
Nomu'go ogwobusūngubwe guli- 
'gwawo. 
9 Alina eriso erigabagaba anabanga 
nomukisa ; 
Kubanga “awa omwävu ku 'mereye. 


10 Gobanga omunyomi, nokuyêmba n 


kunavangawo; 
Wewawo, okuwakana nokuswizi- 
bwa birikoma. 
11 / Ayagala omutima omulongofn. 
Olwekisa ekyomumimwagye kaba- 
ka kyanāvānga abera mukwāno- 
gwe. 








“ Mub. 7. 
L 


d Mub. 19 
l. 
Bet. 66 


ET 
s 2 





22. 12— 28. 21. 
| 12 Amaso ga Mukama gakūma (oyo | 2 Era wetekenga akambe ku bulago- 


1 Nge. 26. 
33. 


k Zek.7.30. 
l Yob. 5.4. 
Zab, 9 5. 
= Zab iz. 


| 
#Nge. 6.1. 
? Nge. 20. 
16. 

| "Ma. 19.4 


alina) okumanya, 
Naye asula ebigambo ebyomuntu 
asala enkwe. 
18.9 Omugayavu ayogera nti Empo- 
logoma eri bweru : 
Na'tirwa mu ngudo. 
14 Akamwa kabakazi abagenyi bunya 
buwanvu: 
Akyaibwa Mukama aligwa omwo. 
15 Obusirusiru busibibwa mu mutima 
gwomwana omuto; 
(Naye) omu'go ogukanga'vula gu- 
libugobera wala okuva gyāli. 
16 Ajoga omwavu okwougera (ku ma- 
gobage). 
Noyo agabira omuga' ga í (atika) 
mu kwetaga bwetazi. 


17 Tega okutukwo owulire ebigambo 
ebyabamagezi, 
Era 'siyo omutimagwo eri oku- 
manya kwānge. 
18 Kubanga kigambo kya sanyu bwo- 
bëra nabyo mundayo, 
si Aa wamu ku mimwa- 


19 Obyek wo bube eri Mukama, 
Kyenvu'de nkubimanyisa lero 'gwe. 
20 Sikuwandiki'de birungi nyo nyini 
Ebyokutësa nebyokumanya ; 
21 Okukutegeza ebigambo ebyamazi- 
ma bwebitabūsibwabūsibwa, 
Olyoke oba'dize ebigambo ebyama- 
zima abo abakutuma ? 


29 t Tonyagānga mwavu 

mwavu, 
l'Sö tojoganga abonyabonyezebwa 
m mu mulyango : 

23 Kubanga * Mukama yaliwoza ensod- 
nga yabwe, 

Era abo ababanyaga alibanyagako 
obulamu. 

24 Tokwa rananga na muntu owobusii- 
ugu: 

Togendānga na muntu owekirui : 

25 Olemenga okuiga amakuboge, 

Nofunira ememeyo ekyambika. 

26 Tobinga ku muwendo gwabo va. 
bakuba mu ngalo, 

Newakuba'de ogw abo abeimirira a- 
mabanja : 

27 Obanga ioina kya kusaula, 

P Yandi'gyewo ekitandakyo wansi- 
wo lIwaki ? 

28 r.To'jululanga kabonero ka nsalo 
ake'da, 

Bajajabo kebasimba. 

29 Olaba omuntn anyikira mu mu- 
limugwe ? Teua mu maso 
ga bakaba 

Taliimirira a maso gabakopi. 


kubanga 


BwotuLanga ku 'mere wamu 
nomuküngu, 
Olowolezanga dala oyo ali mu | 
masogo ; 


2 


ENGERO. 





WO, 
Obanga oli muntu muluvu. 
3 Tewegombanga nvaze enūngi; 
Kubenea bye byokulya ebyobuli. 
mba 
4a Tewekoyinga okuba omuga 'ga ; 
Vanga ku magezigo gwe. 
5 Onekalirizanga amaso kwekyo e- 
kitaliwo ? 
Kubanga mazima (obuga'ga) bwe- 
funira ebiwawatiro, 
Ngempungu ebuka mu 'gnlu. 
6 è Tolyānga 'mere yoyo aslina < eriso 
ebi, 
'So tewegombanga nvaze ningi: 
7 Kubanga nga bwalowoza mundo; 
bwali bwatyo: 
Lya, nywa, bwakugamba ; 
Naye omutimagwe teguli wamu 
nawe. 
8 Enoga gvoli'de onogisesema, 
Nofirwa ebigambobyo ebirūngi. 
9 Toyogeranga omusirusiru ngawu- 
lira; 
Kubanga aninyêoma amagezi age- 
bigambobyo. 
10 4 To'jululanga kabonero ka nbalo 
ake da; 
'So toingiranga mn nimiro ezaba- 
talina bakitabwe: 
11 Kubanga omununuzi wābwe wa 
manyi; 
e Anawozanga ensonga yabwe nawe. 
12 'Sangayo gm AG NO eri okuigi- | 
rizibwa, 
Namatugo eri ebigambo ebyoku- 
manya. 
13 Tolekinga kubūlirira /omwāna : / Aa 13. 


a Nge. 15. 


27; 25. 20. 


è Zab. 141. 
4. 
“Ma. 15.9. 


d S Nee. 22. 


e ia sn. 
aA 


( Kubanga) biwonomukupaliga no- 
mu go, talifa. 
14 Omukubanga nomw'go, 
“Nowonya ememeye mu magombe. 
15 Mwana wange, omutimagwo oba- 
nga gwa magezi, 
Omutima gwange gunasanyuka, o- 
gwänge: 
16 Wewawo, ememe yange enesanyu- 
ka, 
Emimwagyo bwegyogera ebyenso- 


A 1 Kol. 5. 


nga. 
17 Omutimagwo gulemenga okukwa- 
tirwa obu'gya abalina ebibi : 
Naye (oberanga) mu kutya Mukama 
okuzibya obud'e: 


18 Kubanga mazima iempêra weri; | inge 24. 
Ne'subiryo teririmalibwawo. 14. 
19 Mwana wange, wulira oherengs 
nama'gezi, 
Olang'amyenga omutimagwo mu 
'kubo. 
20 Tobanga ku muwendo gwabo ¥ abe- ! + Ts. 5. 1, 
kamirira omwenge ; GENG 
Mwabo abevūbika enyama : Luk 21.34. 


21 Kubanga omntamivu nomuluvu ba- 
litūka mu bwavu: 
Nokubongota kunayambazinga (o- | 
NENG TIN... enzina. 









538 
l Nge. 30. 
17. 


= Nge. 4 
5, 7. 


~N Nge. 17. 
“5, 


AD 37. 


b Nge.9.h 


“Nge. 90. 
18. 
4 Nge. 11. 
14 








22 l Owuliranga kitawo eyakuzala, 


ENGERO. 
7 ¢ Amagezi magulumivu nyo, galema 





'So tonyomanga nyoko ngaka'diye. 
23 mGulanga amazima, 's0 togatanda- 
Nga; 
(Wewawo), amagezi nokuigirizibwa 
nokutegera. 
24 Kitawe womntūkirivu anasanzuki- 
nga nyo: 
Noye azala omwana. owamagezi 
anabanga nesanyu. 
25 Kitawo ne nyoko basanyukenga, 
n Nomukazi eyakuzala ajaguzenga. 
26 Mwana wange, mpa omutimagwo, 
Namasogo. gasanyukirenga amaku- 
bo gange. 
27 Kubangas omukazi omwenrzi lukonko 
Juwanyu; 
Nomukazi omugenyi bunya bwa ka- 
nyigo. 
28 Wewawo, atega ngomunyazi, 
Era nyaza abasala enkwe mu bantu. 
29 Ani alaba obuinike? ani alaba ena- 
ku? ani alina enyombo ? 
Ani alina Okwe angana ? ani 
alina ebiwiindu ae werere ? 
“Ani amyusa amaso? . 
30 Abo abalwawo ku mwenge; 
Abo abagenda okunonya omwenge 
omutabule. 
31 Totunuliranga mwenge nga gu- 
myuse, 
Bwegwolesanga ebala Iyagwo mua 
'— kikompe, 
Bweguka empola : 
32 Enkomerero galiima ngomusota, 
Gusonsomola ngembalasasa. 
33 Amasogo galiraba ebyekitalo, 
Nomutimagwo gulyogera ebigambo 
ebyobubambavu. 
34 Wewawa, oliba ngoyo agalamira 
wakati mu nyanja, 
Oba ngoyo agalamira wa'gulu ku 
. mulongoti. 
35 Bankubye, (bwolyogera bwotyo,) 
nesirumwa ; 
Bankubye, nesiwulira : 
Ndyebaka di? naguvonya nate o- 
. mulundi ogwokubiri. 
9 4 a TOKWATIRWANGA bu'gya aba- 
ntn ababi, 


"Bo S ia okuba awamu 


2 Ruhanga omutima gwabwe gutêsa 
okujoga, 
Nemimwa gyabwe gyogera ku 'tima. 
3 b Amagezi ge gazimbya enyumba ; 
. Nokutegera kwe kuginyweza: 
4 Nokumanya kwe ku'juza ebisenge 
Obuga'ga bwona obwomuwendo o- 
mungieraobusanyusa. . 
5 Omuntu owamagezi aba wa mānyi ; 
Wewawo, omuntu alina okumanya 
ayongera obuinza. 
6 Kubanga c olirwana olutalolwo. no- 
kutësa okwamagezi : 
Era 4 mu batesa ebigambo abangi 
mwe muli emirembe. 





omusirusiru : 
Tayasama kamwake mu mulyango. 
8 Agunja okukola obubi, 
Abantu balimuita omuntu owe'tima. 
9 Okulowoza kwomusirusiru kwono- 
na: 
WI SIRA yoNi wa mnzizo eri aba- 


10 Bwaziri' ka ku lunaku olwoknlabi- 
rako obuinike, 
Amänyigo nga matono. 
11 Obawonyanga abo abatwalibwa o- 
ku'tibwa,. 
Nabo abagenda oku' tibwa tolema- 
nga kuziiza. 
12 Bwonoyo kg ken a nti Laba, tetwa- 
manya 
Oyo Japima emitima takirowoza? 
` Noyo akiima ememeyo takimanyi ? 
Era talisasula bnli muntu 9 ngomu- 
limugwe bweguli ? 
13 Mwana wange, olyinga omubisi 
gwenjuki, kubanga mulūngi ; 
Nebisenge byazo ebiwomera ama- 
'tamago: ; 
14 Onomavyanga ngamagezi gawome- 
ya bwegatyo ememeyo: 
Obanga ogalabye, awo walibawo 


Ncatibiryo teririmalibwawo. 
15 'Totegera nyumba ya mutiikirivu, 
'gwe omuntu omubi; 
Tonyaga kifo kyawu'muliramu : 

16 k Kubanga omuntu omutiikirivu a- 
gwa 'emirundi wusānvu njimu- 
ka nate: 

Naye ababi obuinike bubasula. 

17 m Tosanyukānga omulabewo bwa- 
gwänga, 

'So nomutimagwo gulemênga oku- 
sanyuka bwame'gebwanga: 

18 Mukama alemenga oknkiraba neki- 
munyiza, 

Nakyisa obusungubwe okumuvako. 

19 Teweralikiriranga olwabo abakola 
obubi ; ; 

"Bo tokwatirwanga a bu'gya ababi : 

20 Kubanga tewaliba mpera eri omu- 
ntu omubi; 

n Ktabaza eyababi erizikizibwa. 

21 Mwana wange, o otyinga Mukama |” 

ne kab 
(So) tewetabulinga nabo abagala 
oku'julula'julula: 

22 Kubanga obuinike bwabwe buliimu- 
ka nga tebamanyiri'de ; 

Era ani amauyi okuzikirira kwabwe 
bombi ? 

23 Era ha bind bigambo 'bya bagezi- 
gez 


Pp Okusosola mu bantu bwosala emi- 
sango si kirungi. 
24 r Agamba omubi nti 'Gwe mutiiki. 
rivu; 


28. 22—24. %. 


“ Zab 165. 
Nge. M 6. 
























INge.22 


? Zab. 82 
12. 


í Zab. 16, 
9, 10. 


aran W: 


Taa 


29. 
Zab.78. 12. 


a Zab 96 
25, 16. 















ka. 


“1Pek. 2 
17. 












Abantu hanimukolimiranga, ama. |” 


wanga ganainutamwanga:, 








24. 25— 25. 26. ENGERO. 


539 
25 Naye abo abamunenya be baliba 











"So tobi' kaliwa kyama kya be'ne: 


nesanyu, 

Nomukisa omulungi guúlibatokako 

26 A'damu ebyensonga 
Anywegera emimwa. 

27 #Tekatekanga omulimugwoebwëru, 
. Ogwetegekeranga mu nimiro; 
Oluvanyuma nolyoka ozimba nyu: 

mbayo. 

28 t Tolumirizanga mu'no awitali nso- 


nga: 
"Sa tolimbanga na mimwagyo. 
29 Toyogeranga nti Ndimukola nga 
e bwankoze 'nze ; 
Ndisasula omusaja oyo ngomulimu- 
1” gwe bweguba'de. 
30 4 Naita ku nimiro eyomugayavu, 
Nolusuku olwemizabibu Iwoyo ata- 
hina kutegera ; 
31 Kale, laba, ama gwa nga galubu- 
nye lwona, 
Omwenyango nga gubi' se kulwo 
kungulu, 
w Nolukomera lwalwo olwamainja 
nga lasuli dwa. 
32 Awo nentunula pendonan nyo: 
Nalaba nempebwa oknigirizibwa. 
33 y Wakyaliwo okwebaka kutono, o- 
kubongota kutono, 
Okufunya engalo kutono ok webaka: 
34 Bwekityo ohwavubwo bulitūka ngo- 
munya; 
Nokwetagakwo ngomusaja aki. te 


gena, 
l 25 ni, abasaja ba Kezekiya ka- 
baka wa uda zebiwan ika. 


2>Okukisa ekigambo kitibwa kya 


f | Naye okuk er ekigambo kye kiti- 
bwa kya bakabaka. , 

3 E'gulu nga bwerigenda enyo wa- 
'gulu, nensi nga bwegenda enyo 
wansi, 

Nomutima gwa bakabaka teguno- 
nyezeka. 

4 'Gyângamn € amasengere mu feza, 

Nemuvamu ekibya ek yomnlongosa ; 

5 'Gyangnwo 4 ababi mu maso ga ka- 
baka, 

“Nentebeye eriny wezebwa mu butii. 
kirivu. 

6 Tewekuza mu maso ga kabaka, 

'So € toimiriranga mu kifo ekyaba- 
kulu: 

7.Kubanga / wakiri bakugambe nti 
Yambuka wano; 

Noto'sibwa wansi mu maso gomu- 
langira, 
Amasogo gwegalabye. 
8 s Tofnlumänga mangu okuwakana, 
Olemenga okubulwa byoba okola 
enkomerero, 
Mu'no ngakuswazi'za. 

9 Wozanga ensongayo ne mu'no (ye 

nyini), 


Era na aio a ngero za Sulema- 





10 Akiwulira alemenga okukuvuma, 
Okuswalakwo nekutavangawo. 
11 í Ekigambo ekyogerwa nga bweki- 
sin ye 
Kiri ngamapera aga zabu mu bisero 
ebya feza. 
12 Ngempeta eyomukntu eya zabu ne- 
kyobuyonjo ekya zabu enungi, 
k Owamagezi anenya (bwabera bwa- 
tyo) eri okntu kwokugonda. 
13 Ngempewo eya serugi bwebera mu 
biro ebyokunguliramu, 
lOmubaka omwesigwa (bwabera 
bwatyo) eri abo abamutuma ; 
Kubanga awezaweza ememe ya ba- 
kamabe, 
14 m Ngebire nempewo awatali nku- 


"a, 
(Bwatyo bwabera) oyo eyenyumiri- 
za olwebirabobye ngalimba. 
15 Okugumikiriza okulwawo enyo kwe 
kusendasenda omukulu, 
Nolulimi olugonvu lumenya e'gu- 


mba. 
16 Olabye omubisi gwenjuki ? Iyanga. 
ko ogunikumala obumazi ; 
Olemenga okugu'kuta nogusesema. 
17 Ekigerekyo tekirinyanga mirundi 
mingi mu nyumba ya mu'no; 
Alemenga okukunyiwa nakukyawa. 
18 #Omuntu awairiza mu'ne , 


Nyondo nekitala ° nakasāle ako- | 2x 


bwōgi. , 

19 Okwesiga omuntu atali mwesigwa 
mu biro ebyokulabiramu enaku 

Linyo er ian yeka DONESU okuso- 
wose. 

20 Ngomuntu ayambnla ekyambalo 
mu biro ebyempewo, (cra) ngo- 
mwenge omukätufu, oguli ku lu- 
vu, 

Bwatyo bwabera oyo nimbira enyi- 
mba omutima oguliko obuinike. 

21 POmulabewo bwalumwanga enjala, 
omuwanga e'mere eyokulya; 

Era bw aliunw anga enyonta, omu- 
wanga ama'zi okunywa : 

22 Kubanga olikuma amanda agoma. 
liro ku mutwegwe, 

Era Mukama alikuwa empera. 

23 Embuyaga ezebukika obwa puu 
zireta enkuba: 

Nolulimi olulyolyoma hkeineta 
bwerutyo amaso agaliko obusi- 
ngu. 

24 r Beranga wa 'gulu ku nyumba awa- 
funda, 

Olemenga okubera nomukazi omu- 
yombi mu nyumba engazi. 

25 Ngama'zi amanyogovu bwegaba eri 
ememe erumwa enyonta, 

#Ebigambo ebirungi ebiva munsi 
eyewala bwebiba bwebityo. 

26 ! Ngolu'zi olutabanguse, nensnlo e- 
yononese, 

Omuntu omutūkiriva (bwabera 
bwatyo) bwasegulira omubi. 








"Ju. 16. 


“a Pet. 2, 
22 


AA 29. 
"Nge. 22 


f Nge. 19. 
24. 


ENGERO. 


27 “Si kirungi okulyanga omubisi 
gwenjuki omungi : 
Bwekityo (abantu) okunonya ekiti- 
bwa kyabwe bo isi) kitibwa. 
23 Ataziiza mwoyogwe 
Ali ngekibuga ekimenyese 'songa 
tekirina bugwe. 


NGOMUZIRA bwegutasina mu 
kyeya, era ngenkuba mu biro 
ebyokukunguliramu, 
Nekitibwa uwekityo tekisanira mu- 
Birusirn. 
2 Ngenkazalugya mu kuwaba kwayo, 
era ngakatai mu kubiika kwako, 
Bwekityo nekikolimo ekyobwerere 
tekigwa. 
3 Oluga gga AAN mbalisi, olukoba 
lusanira ndogoi, 
a Nomu'go gusanira mabega gaba- 
sirasiru. 
4 b To'dangamu musirusiru ngobusi- 
' “rusirabwe bwebuli, 
Era nawe olemênga okumufanana. 
5 O'dingamu omusirusiru ngobusi- 
rusirubwe bwebuli, 
' Alemênga okuba owamagezi mu 
kulowozakwe ye. 
6 Awereza ebigambo mu mukono 
gwomusirusiru 
. Yesalako ebigere, era anywa okufi- 
rwa. ‘> 
7 Amagulu gawenyera galebeta bule- 
besi: 


5 


! Olugero bwembera bwerutyo mu 
kamwa kabasirusiru. 

8 Ngensawo erimu amainja agomu- 
wendo omungi eri mu kifanya 
ekyamainja, 

Bwatyo bwabera oyo a'shamu ekiti- 
bwa omusirusiru. 

9 Ngerigwa erifumita omukono gwo- 
mutamivu, 

Olugero bwerubera bwerutyo mu 
kamwa kabasirusiru. 
10 Ngomulasi afumita bona, 
Bwabera bwatyo oyo agulirira omu- 

t © sirusiru, noyo agulirira abo abai- 
tawo. 

11 cNgembwa e'da ku  bisesemenye 

` < byayo, 
(Bwabera bwatyo) omusirusiru adi- 
ng'ana mu busirusirubwe. 
12 Olaba omuntu owamagezi mu ku- 
lowozakwe ye? 
` dOmusirusiru asūbirwa okukira ye. 
13 e Omugayāvu ayogera nti Waliwo 
empologoma nu 'kubo; 
Empologoma eri mu ngiido. , 
14 Ngolu'gi bwerukyükira ku ng'ango 
zalwo, 
Omugayavu bwakyūkira bwatyo ku 
kitandakye. 
15 /Omugayavu anyika omukonogwe 
mu kibya ; 
Okugu'za nate ku kamwake kumu- 
koyesa. 


16 Omugayavu alina amagezi mu ku- 

lowozakwe ye 
Okukira abantu omusanvu abainza 
okuleta ensonga. 

17 Aitawo neyeralikirira olwempaka 
ezitali zize 

Ali (ng'anga) akwata embwa ku 
matu. ' 

18 Ngomulalu akasuka animali, 

Nobusale, nokufa ; 

19 Bwatyo bwabera omuntu alimba 
mu'ne, : 

Nayogera nti Sizanya buzanya ? 

20 Enku nga zibuze onmliro kyeguva 
guzikira : 

Era awabuze omugeyi, okuyomba 
ku'gwawo. 

31 Ngamanda bwegakwata ebisiriza 
ebyokya nenku nga bwezikoleza 
omuliro, 

g Omuntu omuyombi bwakoleza 
bwatyo olnyombo. 

22 Ebigambo ebyomngeyi biri ngenva 
eniingi, 


Era bi'ka mu bisenge ebyomulu- 
buto. 
23 Emimwa eminyikivu nomutima 
omnbi 


Biri ngekintu ekyebūmba ekibi'ki- 
'dwako amasengere aga feza. 
24 Akyawa akiisakiisa nemimwagye, 
Naye atereka obulimba muye: 


25. 27—27. 6. 


# Nge. 15 
la 


25 iBwayogeranga ekyokwegonza, to- | ‘Zab 83 


mu 'kirizanga : 
Kubanga mu mutimagwe mulimu 
ebyemizizo musănvu : 
26 Okukyiwakwe newakuba'de nga 
kwebi'kako obukūsa, 
Obubibwe bulyolesebwa mu lwata 
mu maso gekibina. 
27 k Buli asima obunya, aligwa omwo: 
MA ayiringisa e'jinja, liri 'da ku- 


28 Olalimi olulimba lukyawa abo be- 
rwafumita ; 
Nakamwa akanyumiriza kaleta o- 
kuzikirira. 


27 


Kubanga tomanyi bwebinaba 
olunaku byeruinza okuzala. 


9 bOmundi akutenderezenga, 'ső si KI Koh 


kamwako 'gwe; 
Omngenyi, 's0 si mimwagyo 'gwe. 
8 Ejinja lizitowa, nomusenyu mu- 


zito; 
Naye okweralikirira kwomusirusiru 
kubisinga byombi obuzito. 
4 Obusiingu bukambwe, nekirui mu- 
koka; 
Naye ani ainza okuimirira awali 
obu'gya? i 
5 cOkunenya mti Iwatu 
Kusinga obuliingi okwagala okuki- 
sibwa. 
6 dEbiwūndu ebyomukwano byesi- 
gwa: 


k Nge A 
30. 


aTEWENYOMIRIZANOA bya nkya; | “Yak 4 


13, 14. 


“Nge A 
PAN 


7 Zab 14. 








27. 7—28. 13.. 


“Nge. 18. 
A 








è Nge. 19. 
3 


Wi 5 ai 


ELCT 
| 
| 
| 
| 


| 5 Nge. 90. 
| 35,136. 

” Mub. 1. 
"8 


: e Nge.17.3. 


P Nge. 3. 
345. 


| 





ENGERO. 





541 


Naye okunywegera kwomulabe ku- | 23 rObêranga munyikivu okumanya Zab 104. 


ba kungi nyo nyini. i 
7 Ememe e'kuse etamwa ebisenge 


| 24 Kubanga obuga'ga si bwa luhērera ; 


byenjuki : 
Naye ememe erimi'dwa enjala buli 
kintu ekikawa ekiita kiwomerevu. 


embuzizo bweziri, 
Okeberanga nyo entezo: 


Era engule eberera awo okutūsa 
emirembe gyona? 


8 Ngenyonyi ewaba okuva mu kisu | 25 Omu'do omukala gutwalibwa, ne- 


kyayo, 

Bwatyo bwaböra omuntu awaba o- 
kuva mu kifokye. 

9 Amafuta agomugavu nebyakalosa 
bisanyusa omutima : 

Obuwomerevu bwomukwano gwo- 
muntu bwebusanyusa bwelbuatyo 
(obuva) mu kutesa okwomumwo- 
yogwe. 

10 Mukwanogwo 'gwe ne mukwāno 
gwa kitāwo tobabuliranga ; 

'So togendanga mu nyumba ya mnu- 
gandawo ku lanaku kwolabira o- 
buinike : 

e Muliranwawo akali okumpi akira 
owoluganda ali ewala. 

11 Mwana wange, beranga namagezi 
osanyusenga Omutima gwange, 

Ndyokenga nziremn oyo anvuma. 

12/0muntu omutegevu alaba obubi 
neyekweka : 

(Naye) v abatalina magezi baitawo 
buisi nebafirwa. 

13 i Twalanga ekyambalo kyoyo eyei- 
mirira gwatamanyi ; 

Era mubowenga oyo (eyeimirira) 
omukazi omugenyi. 

14 Eyebaza mukwanogwe ne'dobozi 
edene, ngagolokoka enkya mu 
makya, 

Kinaitibwanga kikolimo gyali. 

15kOkutonya olutata, obu'de nga 
bwa nkuba nyingi, 

Nomukazi omnyombi bafanana: 

16 Ayagala okumuziiza aziiza empewo, 

Nomukonogwe ogwadyo gulwana 
namafuta. 

17 Ekyuma kiwa'gala kyuma; 

Bwatyo omuntu awa'gala amaso ga 
mukwanogwe. 

18 ! Buli alima omutini analyanga ku 
bibala byagwo ; 

Noyo awereza mukamawe ana'si- 
bwangamu ekitibwa. 

19 Ngamaso (bwegolekera) amaso mu 
ma'zi, 

Bwegutyo omutima gwomuntu bwe- 
gwolekera omuntu. 

20 Amagombe nokuzikirira ™ tebi'ku- 
tanga enaku zona; 

n Namaso gabantu tega'kutanga e- 
naku zona. 

21 0° Entamu erongosa ya feza, neki- 
komi kya zābn, 

Nomuntu (akemebwa) lwa kumu- 
tendereza. 

22 P Newosekula omnsirusiru mu kinu 
nomusekuzo mu kasoli omuse- 
kule, 

Era naye obusirusirubwe tebumu- 
vengako. 


subi egonvu lirabika, 
Nemi'do egyokunsozi bagiingiza. 
26 Abana bendiga baba ba kukwamba- 
za, 
Nembuzi gwe muwendo gwenimiro: 
27 Era (walibawo) amata agembuzi 
aganamalavga okukulisa noku- 
lisa abomunyumbayo, 
Nebyokulya ebyabawalabo. 


9 ABARI aba'dnka nga tewali 
muntu agoberera : 

Naye abatūkirivu baguma emyoyo 
ngempologoma, 

2 Olwokusobya kwensi bakabaka ba- 
mu baba bangi: 

Naye diwahanti abalina okutegera 
nokumanya okunywera (kwayo) 
kulyongerwako. 

8 Omuntu eyetaga ajoga abavu 

Nkuba ewementa etalekawo 'mere 

yona. 
4 Abo abaleka amateka b batendereza 
ababi: 

Naye abo abakwata amateka bayo- 
mba nabo. 

5 c Abantu ababi tebategera mnsiingo: 

Naye abo abanonya Mukama bate- 
gera byona. 

6 Omwavu atambulira mu butayono- 
nabwe 

Akira obulūngi owamakubo ama- 
kyamu, newakuba'de nga muga- 
,” a. 

7 Buli akwata amateka mwana wa 
mageri : 

Naye aba mukwano gwabantu aba- 
luvu akwasa kitawe ensonyi. 

8 Ayongera ku bintubye olwamagoba 
nebisalirwa 

Akung anyiza oyo asasira abavu. 

9 Akyusa okutukwe obutawulira ma- 
teka, 

d Nokusabakwe kwa muzizo. 

10 Buli akyamya abagolokofu mu 'ku- 
bo eln 

e Aligwa ye ye nyini mu bunyabwe 


ye: 
Naye abo abatiikirira /balisikira e- 
birūngi. 


: 11 Omuga'ga aha wa magezi mu kulo- 


wozakwe ye; 
Naye omwāvn alina okutegera a- 
mukebera. 
129 Abatūkirivu bwebawangula, wa- 
bawo ekitibwa ekinene : 
Naye tababi bwebagolokoka, aba- 
ntu bek weka. 
13 kAbi'ka ku kusobyakwe taliraba 
mukisa : 


a Lev. 26. 
17. 


b Bal. 1.32. 


€ Zab. 92. 
6. 


= Zab. 1%. 


“ Nge. 28. 
27. 


J Mat. 6. 
33. 


7 Nge. 11. 
10. 
i Nge.29.2. 


k 1 Yok. 1. 
10. 


mÁ 





542 


l Zab. 32.5. 





m Lub.9.6. 


n Nge. 12. 
ll. 


e Nge. 20. 
21; 2.4 


P Nge. 18. 
b. 


"Ez 13.19. 


“Nge. 13. 
10. 


t 1 Tim. 6. 
6. 


“ Nge. 19. 
17. 


” Yob. 4. 
4 


a Nge. 6. 
25. 


> Es. 3. 15. 





ENGERO. 
Naye l buli akwatula nakuleka ali- 





funa okusasirwa. 
14 Alina omukisa omuntu atya mu bi- 
ro byona. 
Naye oyo aka'kanyaza omutima- 
gwe aligwa mu kabi. 
15 Ngempologoma ewuluguma ne du- 
bu etambulatambula ; 
(Bwabera bwatyo) omukulu omubi 
afuga abantu abavu. 
16 Omulangira atalina kutegera aba 
mujozi nyo era: 
(Naye) oyo akyawa omululu aliwa- 
ngala enaku nyingi. 
17 m Omuntu eyebinise omusai ogwa 
buli muntu yena 
Ali'dukira mu bunya; tewabānga- 
` wo muntu amuziiza. 
18 Buli atambula nobugolokofu aliwo- 
nyezebwa : 
Naye owamakubo amakyamu aligwa 
mangwiägo. 
19 * Alima ensiye aliba ne'mere nyi- 
ngi: 
Naye agoberera (abantu) abataliko 
aba a aliba nobwavu obuli- 


20 Omuntu omwesigwa saliba nokwe- 
bazibwa kungi: 
Naye 0 ayanguwa okuga'gawala ta- 
liwona kubonerezebwa. 
21 P Okusosola mu bantu si kuliingi : 
Newakuba'de omuntu okusobya 
r olwaka'mere obu' mere. 
22 Alina eriso ebi ayanguwa okugobe- 
rera obuga' ga, 
'S0 tamanyi ngokwetaga kulimutu- 
kako. 
23 Anenya omuntu oluvanyuma alye- 
yongera okuganja. 
Okusinga oyo anyumiriza nolulimi. 
24 Buli anyaga kitawe oba nyina na- 
yogera nti Si musango ; 
Oyo ye mu'ne womuzikiriza. 
25 s Owomwoyo ogwomululu aleta o- 
luyombo: 
Naye eyesiga Mukama 'alige'ja. 
26 Eyesiga omutimagwe ye musirusi- 
ru: 
Naye atambula namagezi yaliwo- 
nyezebwa. 
27 14 Agabira omwavu teyetāgānga : 
Naye akisa amasoge anabanga ne- 
bikolimo bingi. 
28 Ababi bwebagolokoka, abantu '° be- 
kweka : 
Naye bwebazikirira, abatūkirivu 
beyongera. 


29 Omuntu aka'kanyaza ensingo- 
ye bwanenyezebwa emirūndi 
emingi 
Alimenyeka nga tamanyiri'de 4a- 
watali kuwonyezebwa. 
2 Abatiikirivu bwebeyongera, abantu 
basanyuka: 
Naye bomuntu omubi bwafuga, a- 
bantu basinda. 


3 Buli NA amagezi asanyusa ki- 


tawe: 
Naye oyo “abera nabakazi abenzi 
amalawo ebintubye. 
4 Kabaka anyweza eusi Iwa kusala 
misango : 
Naye asoloza enguzi agisūla. 
5 Omuntu anyumiriza mu'ne 
Ategera ebigerebye ekitimba. 
6 Mu kusobya kwomuntu omubi mu- 
limu ekyambika : 
Naye omutukirivu nimba nasanyu- 
ka. 
7 d Omutikirivu yetegereza ensonga 
eyabavu : 
Naye “omubi talina kutegera oku- 
gimanya. 
8 Abantu abanyoma basasamaza e- 
kibuga: 
Naye abautu abamagezi bakyūsa 
obusūngu nebuvawo. 
9 Omuntu owamagezi bwaba nempa- 
ka nomuntu omusirusiru, 
Obanga asunguwala obanga aseka, 
tewaliba kuwu'mula. 
10 Abayagala omusai bakyawa oyo e- 


yatūkirira : 
Nomugolokofu banonya obulamu- 
bwe. 
11 /Omusirusiru ayatula obusingu- 
bwe bwona : 


Naye omuntu owamagezi abuziiza 
nabuka'kanya 
19 Omukulu bwawulira ebyobulimba, 
Aba'dube bona baba babi 
13 Omwavu nomujuzi balabagana : 
g Mukama ayakira amaso gabwe 
bombi. 
14 i Kabaka asalira abavu emisāngo 
nobwesigwa, 
Entebeye enenywezebwanga emi- 
rembe gyona. 
15 kOmu'go nokunenya bireta ama- 
gezi: 


Naye omwana gwcbalekera awo la. 
kwasa nyina ensonyi. 
16 Ababi bwebeyongera, okusobya 
kweyongera : 


Naye ” abatūkirivu balitunulira o- 
kugwa kwabwe. 
17 Buliriranga omwanawo, anakuwa- 
uga okuwu'mula; 
Wewawo, anasanyusanga ememe- 


yo. 
18 2» Awatali kwolesebwa, abantu ba. 
sūla okuziizibwa : 
Naye oakwata amateka alina omu- 
isa. 
19 Omu'du taganya kubūlirirwa lwa 
bigambo : 
Kubanga newategēra tali 'sāyo mwo- 


yo. 
20 Olaba omuntu ayanguiriza ebiga- 
mbobye ? 
P Omusirusiru asūbirwa okukira ye. 
21 Alera omu'duwe nga yekauasa o- 
kuva mu butobwe 
Alimufūkira omwāna enkomerero. 








“Nge. 5.9, 
160, 6.3 


4Yob. A 
16. 


“Nge. I 
27. 


INge. 12 
315, 14. 8 


#Yob 8 
3. 


Mat 3. 43. 
i Zab. 72. 
4 


è Nge. 13. 
2. 


Nge. Ja L 


P Nge 8 
312 








29. 22—30. 29. 


la 12. 
' Ngo.8.36. 
t Lub. 12 


laha 
Ma 42 





22 wanta owobusungu aleta enyo- 
mbo, 
Nowekirui okusobyakwe kuba ku- 
ugi nyo nyini. 
23 r Amalala ngomuntu galimutowaza: 
Naye aliua omwoyo ogwetòwaza 
alifuna ekitibwa. 
24 Buli a'sekimu nomubi #akyawa o- 
bulamubwe ye: 
Awulira okulaizibwa natabako kya- 


yogera. 
25 tOkutya abantu kuleta ekyambika: 
Naye Duli * eyesiga Mukama anā- 
banga mirembe. 
26 Bangi abagala okuganja eri omu. 
kulu : 
Naye omusango ogwomuntu (guva) 
eri Mukama. 
27 Omuntu atali wa nsonga wa muzi- 
zo eri abatūkirivu : 
“Noyo akwata e'kubo egolokofu wa 
muzizo eri ababi. 


30 


Omusaja agamba Isieri, Isieri ne 
Ukali; 
2 Nti c Mazima ningensolo okusinga 
omuntu yena, 
'So sirina kutegera kwa muntu: 
8 'So siiganga magezi, 
'So sirina kumanya kwoyo Omutu- 
kuvu. 
4 d Ani eyali alinye mu 'gulu-na'ka? 
eAni eyali akung'anyiza empewo 
mu bikondebye? 
Ani eyali asibye ama'zi mu kyamba- 
lokye? 
Ani eyali anyweze'za enkomerero 
zona ezensi? 
Erinyalye yani, nomwanawe eri- 
nyalye yani, obanga omanyi? 


5 Buli kigambo kya Katonda kike- 
mebwa : 
Aba / ngabo eri abo abamwesiga. 
6 7 Toyongeranga ku bigambobye, 
Aleme okukunenyanga nawe nola- 
bika nga mulimba. 


7 Nkusabye ebigambo bibiri ; 
To'nyima nga sinafa: 
8 'Gyangawo ebigambo ebitalimu ne- 
byobulimba wala nange: 
Tompanga bwavu newakuba'de o- 
buga'ga; 
Ndisanga e'mere gyenetaga: 
9 i'Neme oku'kntanga nenkwegana 
nenjogera nti Mukama yani? 
Era 'nemenga okuba omwavu ne- 
nzi'ba, 
Nenjogera bubi erinya lya Katonda 
wange. 


a EnrIGAMBO bya Aguli mutaba- 
ni wa Yake; b ebyalagulwa. 


10 Towairizanga mu'du eri mukama. 


we, 
Alemenga okukukolimira nawe no- 
lowozebwa ngo'zi'za omusango. 


ENGERO. 








11 Walio abantu abakolimira kita- 
We, 
'So tebasabira nyabwe oniukisa. 
12 Waliwo abantu ababa 4 abalongofu 
mu maso gabwe bo, 
Era (naye) tebanazibwako empita- 
mbi yabwe. 
13 Waliwo abantu, Tamaso gibwe nga 
malalambavu! 
Nebikowe byabwe bigulumizibwa. 
14 Waliwoabantu mamanyogaibwebita- 
la, namasongezo gabwe bwāmbe, 
Okulya abavu okubamalawo kuusi, 
nabetaga mu bantu. 


15 Ekinoso kirina abawala bakyo ba- 
biri (abogerera wa'gulu nti) Mpa, 
mpa. 

Waliwo ebintu bisatu ebita'kuta 
enaku zona, 

(Wewawo), ebina ebitayogera nti 
Lekera awo: 

16 ? Amagombe; nolubuto olugumba ; 
Nensi cte'kuta mazi; 

Nomuliro ogutayogera nti Lekera 
awo. 

17 Eriso erikudalira kitawe, 
Nerinyoma okugondera nyina, 
Banamung'ona abomukiwouvu ba- 

liri gyamu, 
Nempungu ziririrya. 

18 Waliwo ebigambo bisatu ebyekitalo 
ebi 'nema, 

Wewawo, ebina byesimanyi : 

19 E'kubo eryempungu mu 'banga; 
E'kubo eryomusota ku Iwazi ; 
E'kubo eryeryato wakati mu nya- 

nja; 
Ne'kubo eryomusaja nomuwala. 

20 Bwerityo bweribera e'kubo eryomu- 
kazi omwenzi; 

Alya nasangula ku mimwagye, 
Nayogera nti Siriko bubi bwenkoze. 


21 Ensi ekankanira ebigambo bisatu, 
Era ebina byeteinza kugumikiriza: 
22 o Omu'du bwaba kabaka ; 
Nomusirusiru bwa'kuta e'mere ; 
23 Omukazi omugwagwa bwafumbi- 
rwa; 
Nomuzāna asikira mugolewe. 
24 Waliwo ebintu bina ebitono kunsi, 
Naye birina amagezi mangi nyo 


nyini : 
25 P Enkoloto lye 'gwanga eritalina 
manyi, 
Naye zeterekera e'mere yazo mu 
kyeya 


26 Obuniya buntu bunafn, 
Naye bwezimbira enyumba zabwo 
mu mainja; 
27 Enzige tezirina kabaka, 
Naye zitabāla zona bibina bibina; 
28 Omunya gukwata nengalo zagwo, 
Naye gubera mu mayumba ga ba- 
kabaka. 


29 Waliwo ebintu bisatu ebyesimba 
obulūngi mu kutambula kwabyo, | 





k Nge. 16. 
2. 


i Zab. 131. 


"Zab. 37. 
4. 


n Nge. 27. 
20. 


“ Mub. 10. 
7. 


P Nge. 6.6. 





544 


“lu. 4. 


Nge. 10. 1. 


b Nge. b. 9. 


e Ma. 17. 


“Zab. 104. 
15. 


J Nge. 12, 
4; 18. 22. 


Wewawo, ebina ebyesimba obulii- 
ngi mu kugenda : 
30 Empologoma esiuga ensolo zona 
amanyi, 
So tewali gyesegulira yona; 
31 BAYA empi'zi; era nembuzi enu- 





Ne | kabaka atagolokokerwako. 


32 Obanga okoze ebyobusirusiru nga 
wegulumiza, 
Obanga olowoze'za obubi, 
Tenang) omukonogwo ku kamwa- 
o 


33 Kubanga okusiinda amata kuleta 
omuzigo, 
Nokunyigiriza enyindo kuleta omu- 


sai: 
Noknnyigiriza k wobusūngu bweku- 
tyo kuleta oluyombo. 


31 EnpiGAMBO bya kabaka a Lemu- 

eri; ebyalagulwa nyina byeya- 

muigiriza. 

2 Kiki, mwana wange? era kiki, ai 
mwana wolubuto lwānge ? 

Era kiki, ai mwana wobweyamo 
bwange ? 

3 b Towanga bakazi amānyigo, 

Newakuba'de amakubogo eri ¢ ekyo 
ekizikiriza bakabaka. 

4 d Si kwa bakabaka, ai Lemueri, si 
kwa bakabaka okunywānga o- 
mwenge; 

'So si kwa balāngira (okwogeranga 
nti) Ekitamiza kiriru'dawa ? 

5 Balemenga okunywa neberabira a- 
mateka, 

Nebanyola omusängo gwomuntu 
yena abonyabonyezebwa. 

6 “Munuwenga ekitamiza oyo aya- 
gala okufa, 

Nomwenge oyo alina ememe eriko 
obuinike: 
7 Anywenga yerabirenga obwāvubwe, 
Alemenga oku'jukira nate enakuze. 
8 Yasamanga akamwako olwa kasiru, 
Okuwoza ensonga yabo bona abale- 
kebwa nga tebalina ba'nibwe. 

9 Yasamanga akamwako osalenga e- 
misango egyensonga, 

Osalirenga emisango omwavu neye- 
taga. 


10 /Omukazi omwegendereza aniainza 
okumulaba ? 
Kubanga omuwendogwe gusinga 
wala amainja amatwakāvu. 
11 Omutima gwa 'bawe gumwesiga, 
'So tabulwenga magoba. 


ENGERO. 





12 Amukola buliingi ’sō si bubi 
Enaku zona ezobulamubwe. 
13 Anonya ebyoya byendiga nepamba, 
Nakola emirimu nengaloze nesanyu. 
14 Ali ngamato agabasūbuzi ; 
E'mereye agi'gya wala. 
15 Era agolokoka nga bukyali bwa 
kiro, 
Nawa abomunyumbaye ebyokulya, 
Nagabira sbawalabe emirimu gya- 
bwe. 
16 Alowoza enimiro nagigula: 
Asimba olusuku olwemizabibu ne- 
bibala ebyemikonogye. 
17 Yesiba namanyi, 
Nanyweza emikonogye. 
18 Alaba ngobuguzibwe bulimu etunzi: 
Etabizaye tezikira kiro. 
19 Ateka engaloze ku mu'go ogubako 
pamba, 
Emikónogye negikwata akati aka- 
länga. 
20 Ayanjululiza omwavu omukono- 
gwe: 
Wewawo, agololera emikonogye oyo 
eyetaga. 
21 Omuzira tagutira abomunyumbaye; 
Kubanga abomunyumbaye bona 
bamba'de olugoye olumyafu. 
22 Yekolera amagodoli ; 
Ebyambalobye bafuta niingi nolu- 
goye olwefulingu. 
23 9 "Bawe amanyibwa mu miryango, 
Bwatula mu baka'de abensi. 
24 Atunga ebyambalo ebya bafuta nā- 
bitūnda ; 
Nawa omusūbuzi enkoba. 
25 Amänyi nokutibwa bye byambalo- 
bye; 
Era asekerera ebiro ebigenda o- 
ku'ja. 
26 Ayasama akamwake namagezi ; 
Neteka eryekisa liba kn lulimirwe. 
27 Alabirira nyo empisa ezabomunyu- 
mbaye. 
'S0 talya 'mere ya kugayala. 
28 Abanahe bagolokoka nebamuita wa 
mukisa ; 
(Ne) 'bawe, namutendereza (ngayo- 
gera nti) 
29 Abawala bangi abakola ebyokwege- 
ndereza. 
Naye 'gwobasinga bona. 
30 Okuganja kulimba nobuliingi tebu- 
liko kyebugasa: 
(Naye) omukazi atya Mukama ya- 
natenderezebwanga. 
31 Mumuwenga ku bibala ebyemiko- 
nogye; 
Nemirimngyegimutenderezengamu 
miryango. 


30. 30—31. 31. 





| 
: 1. 1—2. 15. 





6 


EnpraAMBO 4 Ebyomubilizi, mnta 
bani wa Daudi, kabaka mu Yeru- 
salemi. 

b Obutalimu obusinga obutalimu 
bwona, bwayogera Omubiilizi; o- 
butalimu obusinga obutalimu bwo- 
8 na, “byona #butalimu. ¢ Magoha ki 

omuntu ga'gya mu mulimugwegwo- 

4 na gwakola wansi wenjuba ? Emi- 
rembe emirala gigenda, nemirembe 
emirala gi'ja; ensi neberera awo 
b enaku zona. Era nenjuba evayo, 
enjuba negwa, neyanguwa okuge- 
6 nda mu kifo kyayo gyeva. Empewo 
egenda eri obukika obwadyo, neki- 
kira ebukika obwa kono; ekyika- 
kyaka bali kasera mu kutambula 
kwayo, empewo neda nate mu 
7 kwetolola kwayo. Emi'ga gyona 
gigenda mu nyanja, naye enyanja 
te'jula; mu kifo emi'ga gyegigenda 
8 eyo gyegigenda nate. Ebintu byona 
biju'de obukowu; omuntu tainza 
kubwogera: eriso teri kuta kulaba, 

'sō nokutu teku'kuta okuwulira. 

9 Ekyaliwo kye kinabangawo; nekyo 
ekyakolebwa kye kinakolebwanga : 

'so tewali kintu kigya wansi we- 
10 njuba. Waliwo ekintu abantu kye- 

bogerako nti Laba, kino kigya? 

kyamala okubawo mu mirembe e- 
11 gyatusoka. Tewali kwjukira (mi- 

rembe) egye'da; 's0 tewaliba ku- 

'jukira (mirembe) gya luvanyuma 

egigenda oku'ja mwabo abali'dawo. 
12 'Nze/Omubuilizi nali ⁄ kabaka wa 
13 Isiraeri mu Yerusalemi. Awo fne- 

nzi säyo omutima gwange okuno- 
nya nokukenenya olwamagezi byo- 
na ebikolebwa wansi we'gnlu : bwe 
bubalagaze obungi Katonda bweya- 
14 wa abana babantu okubaluma. Na- 
laba emirimu gyona egikolebwa 
wansi wenjuba; era, laba, + byona 
butalimn na kugoberera mpewo. 
15 l Ekikyamye tekiinzika kulung'ami- 
zibwa: nekyo ekitatūka tekibalika. 
16 Natesa nomutima gwango 'nze nga 
njogera nti Laba, ™ nefuni'de ama- 
gezi mangi okukira bona abansoka 
mu Yerusalemi: wewawo, Omutima 
gwange gwalaba nyo amagezi no- 
17 kumanya. #Nenzisayo omutima 
gwange okumanya amagezi nokn- 
a manya e'dalu nobusirusiru: nalaba 
nga nekyo kwe kugoberera empewo. 
18 Kubanga ? mu magezi mangi muli- 
mu obuinike bungi : noyo ayongera 
SANA ayongera (okulaba) ena- 


“nyi. 2,12. 
Muba; 


14. 8-10. 





sMub. 12. | 2 
8. 


wg 
A 

” 
P 
P 


“ Mub. 14. 
n, 


OMUBULIZI 











































9 NAYOGERA mu mutima gwange nti 
Kale 'no, nikukema nebinyumu; 
kale bera nesanyu: era, laba, nekyo 

2 nga bwe butalimu. Nayogera ku 
nseko nti Ziralnse: ne ku binyumu 

3 nti Bikola ki? Nanonva mu mutima 
gwange bwemba nsanyusa omubiri 
gwange nomwenge, omutima gwa- 
nge nga gukyanung'amya nama- 
gezi, era bwemba nyweza obusiru- 
siru, ndyoke ntegere ebisinira aba- 
na babantu okukola wansi we'guln 
enaku zona ezobulamu bwabwe. 

4 Nekolera emirimu eminene, 4 nezi- 
5 mbira enyumba; nesimbira ensuku 
ezemizabibu ; nekolera ensuku ne- 
nimiro, nensimba omwo emiti egye- 

6 bibala ebyengeri zona: nesimira 
ebidiba ebyama'zi, okugafukiriza 
7 ekibira emiti mwegyasimbwa: na- 
gula aba'du nabazana, nenzalirwa 
aba'du mu nyumba yange; era na- 
lina obuga'ga bungi obwente ne- 
mbuzi, okukira abo bona abansoka 

8 mu Yerusalemi: era ? nekung'anyi- 
za feza ne zabu, nobuga'ga obwomu 
buli nsi obwa bakabaka nobwomuma.- 
saza: nefunira abasaja abaimbi na- 
bakazi abaimbi, nebisanyusa abana 

9 babantu, abazana bangi nyo. Kale 
nemba mukulu, nineyongera okusi- 
nga bona abansoka mu Yerusalemi; 
era “amagezi gange negabera nā- 
10 nge. Na buli kintu amaso pange 
kyegegombanga sakiga'ma: saziiza 
mutima gwange obutalaba sanyu 
lyona, kubanga omutima gwange 
gwasanyuka olwemirimu gyange 
gyona ; era d guno gwe gwali omu- 
gabo gwange ogwava mu mirimu 
11 gyange gyona. Awo nendyoka ntu- 
nulira emirimu gyona emikono gya- 
nge gyegyali gikoze nokutegana 
kwenategana okukola: era, laba, 
byona butalimu na kngoberera 
mpewo, sõnga tewali kintu kigasa 
wansi wenjuba. 
12 Awo nenkyiika okulaba amagezi 
nedalu nobusirusiru: kubanga o- 
muntu (ainza) ki a'dirira kabaka ? 
(Ainza) ekyo ekyakolebwa e'da. 
18 Awo nendaba ngamagezi gasinga 
obusirusiru obulingi ngomusana 
14 bwegusinga ekizikiza. Omugezi- 
gezi amasoge gaba mu mutwegwe, 
nomusirusiru atambulira mu kizi- 
kiza: era naye nentegera nga < bo- 
na ekigambo kimu kibatukako. 
15 Awo neng'amba mn mutima gwa- 
nge nti Ekituka ku musirusiru era 





1 / Mub. 1. 
14. 


? Zab. 39. 
6. 


i Mub. 1. 
3. 


OMUBULIZI. 


kye kiritaka ku'nze nange; kale 

namusinga ki amagezi? Kale ne- 

njogera mu mutima gwange nga 
16 nekyo butalimu. 
gezigezi era nga nomusirusiru ta- 

'jukirwa mirembe gyona; kubanga 

mu biro ebigenda oku'ja byona nga 

byamala 'da okwerabirwa. Era o- 

mugezigezi ngafa okwenkana no- 
17 musirusiru! Awo nenkyawa obu. 
lamu; kubanga emirimu egikole- 
bwa wansi wenjuba gyantama: 
kubanga /byona butalimu na ku- 
goberera mpewo. 

Awo nenkyawa okutegana kwa- 
nge kwona kwenategana wangi we- 
njuba: kubanga kingwanira oku. 
19 kulekera omusaja alinziririra. Era 

s ani amanyi obanga aliba mugezi- 

gezi oba musirusiru? naye alifuga 

okutegana kwange kwona kwena- 
tegana, era kwenayolesezamu ama- 
gezi wansi wenjuba. Era nekyo 
20 butalimu. Kyenava nkyuka omu- 
tima gwange negu'gwamu e'sūbi 
eryokutegana kwona kwenategana 
21 wansi wenjuba. Kubanga wabawo 
omuntu okuteganakwe kulina a- 
magezi nokumanya nobukabakaba ; 
naye omuntu atategananga omwo 
walikulekera okuba omugabogwe. 
. Era nekyo butalimu na kabi ka- 
22 nene. Kubanga omuntu afuna ki 
$ olwokuteganakwe kwona nolwo- 
kufuba kwomutimagwe kwategana 
23 wansi wenjuba? Kubanga enaku- 
ze zona buinike (bwerere), nokafu- 
bakwe kunakuwala; wewawo, ne 
mu kiro omutimagwe tegubako 
bweguwu'mula. Era nekyo buta- 
limu. 

k Tewali kintu ekigasa omuntu 
okusinga okulya nokunywa noku- 
lisa ememeye ebirūngi mu kute- 
ganakwe. £Era nekyo nakiraba 
nga kiva eri omukono gwa Kato- 
25 nda. Kubanga ani ainza okulya, 

oba ani ainza okuba nesanyu oku- 
26 kira 'nze? Kubanga omuntu amu- 

sanyusa (Katonda) gwawa amagezi 
mokumanya nesanyu: naye alina 
ebibi amuwa okutegana, akung- 

'anye atume entiimo, awe oyo asa- 

nyusa Katonda. Era nekyo buta- 

limu na kugoberera mpewo. 


18 


24 


Burr kintu kiriko entūko -ya- 
kyo, na buli kigambo ckiri wansi 


3 


2 we'gulu kiriko ekisera kyakyo: e- 
kisera ekyokuzalirwamu, nekisera 


ekyokufiramu; ekisera ekyokusi- 
mbiramu, nekisëra ekyoknsimbuli- 
3 ramu ekyo ekyasimbibwa; ekisera 
ekyoku'tiramu, nekisera ekyoku- 
wonyezamu ; ekisera ekyokwabiza- 
mu, nekisera ekyokuzimbiramu; 
4 ekisera ekyokukabiramu amaziga, 
nekisera ekyokusekeramu; ekiscra 


Kubanga nomu- 


ekyokuwubaliramu, nekisêra ekyo- 
5 kuziniramu; ekisera ekyokusuli- 
ramu amainja, nekisera ekyokung- 
'anyizamu amainja ; ekisera ekyo- 
kugwiramu mu kifuba, nekisera 
ekyokulekeramu okugwa mu kifu- 
6 ba; ekisera ekyokunonyezamu, ne- 
kisera ekyokubulirwamu; ekisera 
ekyokukumiramu, nekisera ekyo- 
7 kusuliramu; 3 ekisera ekyokuyuli- 
zamu, nekisera ekyokutungiramu ; 
ekisera ekyokusirikiramu, nekisera 
8 ekyokwogereramu; ekisera ekyo- 
kwagaliramu, nekisėra ekyoku- 
kyairamu ; ekisera ekyokulwanira- 
mu, nekisera ekyokutabaganiramu. 
9 b Magoba ki gafuna oyo akola emi- 
10 rimu mwekyo mwateganira? cNa- 
laba okutegana d Katonda kweyawa 
11 abana babantu okubateganya. Ya- 
fila buli kintu okuba “ ekirungi mu 


kisera kyakyo: era yateka ensi mu | 31 


mutima gwabwe, naye (agitekamu) 
bwatyo omuntu nokuinza natainza 
kukebera mulimu Katonda gweya- 
kola okuva ku luberyeberye oku- 
19 tika ku nkomerero. 'Manyi nga 
tewali kintu kibagasa okusinga o- 
kusanyuka /nokukola obuliingi e- 
naku zona nga bakyali balamu. 
13 Era 9buli muntu oknlyanga noku- 
nywanga nokusanyukiranga ebi- 
rungi mu kuteganakwe kwona, 
14 f kye kirabo kya Katonda. 'Manyi 
nga buli Katonda kyakola kinā- 
banga kya laberera ; tewali kintu 
kiinzika okukyongerwako, newaku- 
ba'de okukisalibwako: era Kato- 
nda kyeyava akikola abantu ba- 
15 lyoke batye mu masoge. £Ekiriwo 
kyamala 'da okubawo; nekyo eki- 
genda okubawo kyabawo 'da: era 
l Katonda anonya nate ekyo ekyai- 


tawo. 

16 Era nate nalaba wansi wenjuba 
mu kifo ekyokusaliramu emisango 
ngobubi bwali eyo; ne mu kifo e- 
kyobutikirivu ngobubi bwali omwo. 

17 Nenjogera mu mutima gwange nti 
Katonda yalisala emisingo gyomu- 
tukirivu pomubi: kubanga eyo eri- 
yo ekisera ekyekigambo koni no- 

18 mulimu gwona. Nenjogera mu 
mutima gwange nti (Kiba bwekityo) 
olwabāna babantu Katonda alyoke 
abakeme, balabe nga ™ bo be nyini 

19 bali ngensolo onon Kubanga 
a ekyo ekitūka ku bana habantu kye 
kituka ku nsolo; ekigambo kimu 
kibatūkako: ngeyobwefa, noyo bwa- 
fa bwatyo; wewawo, bona balina 
omu'ka gumu; 'so abantu tebali- 
ko bwebasinga ensolo: kubanga 

20 byona butalimu. Bona bagenda 
mu kifo kimu; bona bäva mu nfi- |19 
fu, era bona ba'da mn nfūfu nate. 

21 Ani amanyi omwoyo gwabantu o- 
banga gulinya wa'gulu, nomwoyo 





2. 16—83. 21. 





?Mub. 2. 
ua 


$ Yob. 3. 
11, 22 


“Muab.L 
14. 


d Nge 6. 
10; 24. 33 
' Nge. 18. 
16. 





3. 22—65. 16. 





gwensolo obanga gn'ka wansi mu 
'taka? Kyenava ndaba nga P te- 
wali kintu kisinga kino obulūngi, o- 
muntu okusanyukiranga emirimu- 
gyo; kubanga ogwo gwe mugabo- 
gwe: kubanga ani alimukomyawo 
okulaba ” ebinabangawo oluvanyu- 


malwe ? 
4. Awo nenzirayo nendaba 4 okujo- 
ga kwona kwebajoga wansi we- 
njuba: era, laba, amaziga gabo a- 
bajogebwa, 'songa tebalina abasa- 
nyusa; nobuinza nga buli kn lui 
lwabajozi babwe, naye bo nga te- 
2 balina abasanyusa. Kyenava bnte- 
ndereza abafu abāmala okufa oku- 
3 singa abalamn abakyalaba; wewa- 
wo, (nendowoza) okusinga bombi 
oyo atanabawo, atalabanga mulimu 
mubi ogukolebwa wansi wenjuba. 
4 Awo nendyoka ndaba okutegana 
kwona na buli mnlimu ogwamage- 
si, ngolwekyo omuntu kyava amu- 
kwatirwa mu'ne obu'gya. Era € ne- 
kyo butalimu na kugoberera mpe- 
5 wo. Omusirusiru 4 afanya emiko- 
6 nogye, nalya omubirigwe ye. ¢ Olu- 
batu lumu wamu nokuterera lusi- 
nga embatu biri wamu nokutegana 
nokugoberera empewo. 
7 Awo nenzirayo nendaba obutali- 
8 mu wansi wenjuba. Wabawo ali 
omu, talina wa kubiri; wewa- 
wo, ina mwana newakuba'de 
owoluganda: naye okuteganakwe 
kwona tekuliko wekukoma, 'so na- 
masoge tega'kuta buga'ga. /Kale 
nteganira ani, (bwayogera,) nenyi- 
'ma ememe yange ebirūngi? Era 
nekyo butalimu, wewawo, kwerali- 
9 kirira kungi. Babiri basinga omu; 
kubanga baba nempera eniingiolwo- 
10 kutegana kwabwe. Kubanga bwe- 
bagwa omu aliimusa mu'ne: naye 
zimusanze oyo ali ye'ka bwagwa, 
'songa talina mu'ne amuimusa. 
11 Nate babiri bwebagalamirira awa- 
mu, Iwebabuguma : naye omn ainza 
atya okubuguma bwaba (ye'ka)? 
19 Era omuntu bwasinga oyo ali ye- 
'ka, ababiri be balimusobola; no- 
mugwa ogwemiyondo esatu tegu- 
tera kukutuka. 
13 Omulenzi omwavu omugezigezi 
asinga kabaka omuka'de omusiru- 
14 siru atakyamanyi kubūlirirwa. Ku- 
banga mu komera mweyava okuba 
kabaka; wewawo, ne mu bwaka- 
15 bakabwe yazalibwanga mwavu. Na- 
laba abalamu bona abatambulira 
wansi wenjuba, nga bali wamu no- 
mulenzi, owokubiri, eyaimirira mu 
16 kifckye. Abantu bona tebäliko 
gyebakoma, abo bona beyakulira : 
naye abo abaliba wo oluvanyumalwe 
tebalimusanyukira. Mazima era 


22 


OMUBULIZI. 








nekyo butalimn na kugoberera 
mpewo. 


a OKÜMANGA ekigerekyo bwogenda- 
nga mu nymnba ya Katonda; 
kubanga okusembera okuwulira 
ù kusinga okuwayo sadaka eyaba- 
sirusiru : kubanga tebamanyi nga 
3 bakola bubi. Akamwako tekangui- 
rizanga, 'B0 nomutimagwo guleme 
okwanguirizanga okwogera ekiga- 
mbo kyona mu maso ga Katonda; 
kubanga Katonda ali mu 'gulu, nā- 
we oli kansi; kale “ebigambobyo 

8 biberenga bitono. Kubanga ekird- 
to ki'jira wamu nolufulube Iwemi- 
rimu; ne'dobozi |yomusirnsiru (li- 
'jira) wamu nolufulube lwebiga- 

4 mbo. 4 Bwoneyamanga obweyamo 
eri Katonda, “tolwangawo okubn- 
sasula; kubanga tasanyukira basi- 
rusiru: osasulanga ekyo kyeweya- 

5ma. Wakiri oleme okweyama, o- 
kusinga okweyama nolema okusa- 

6 sula. Toganyanga kamwako okwō- 
nonyesa omubirigwo; 'so toyoge- 
rerānga mu maso ga / malaika nga 
kwali kusobya: Katonda kiki eki- 
naba kimusunguwaliza e'doboziryo, 
nazikiriza omulimu ogwemikono- 

7 gyo? Kubanga (bwekitukirira bwe- 
kityo) olwolufulube lwebirōto no- 
butalimu nebigambo ebingi: naye 
'gwe otyanga Katonda. 

8 7 Bwonolabanga fabavu nga baba- 
joga, era nga balya ensonga olwa- 
manyi nebanyola omusango mu 
'saza, tewewunyangakigamboekyo: 
kubanga * asinga abagulumivu obu- 
poama a'sayo omwoyo ; era wa- 

9 liwo abasinga bo obugulumivu. Na- 
te ekyengera ekye'taka kiba kya 
bona: kabaka (ye nyini) enimiro e- 
muwereza. 

10 Ayagala feza ta'kutenga feta; 'sō 
noyo ayagala obungi, l ekyengera 
tekimu'kusenga : era nekyo butali- 

11 mu. Ebintu bwebyeyongera, nabo 
ababirya nebeyongera : kale mago- 
ba ki nanyinibyo gafuna, wabula 

12 okubiraba obulabi namasoge ? O- 

tulo otwomukozi wemirimu tumu- 

womera, obanga alya bitono obanga 
bingi: naye omn'kuto ogwomuga- 

'ga tegumuganya kwebaka. 
Waliwo ekibi ekinene kyenalaba 

wansi we'gulu, (kye kino,) obuga- 

'ga nyinibwo bwakūma neyerūmya 

14 ye'ka: obuga'ga obwo nebuzikirira 
olwebigambo ebibi ebi'gwawo ; era 
bwabanga aza'de omwana, nga te- 

15 muli kintu mu mukonogwe. m Nga 
bweyava mu lubuto lwa nyina, 
ngali bwerere, bwatyo bwali'da, 
nga bweyaja, 'so talitwala kintu 
olwokuteganakwe, kyainza okutwa- 

16 la mu mukonogwe. Era nekyo kibi 
kinene, ngaligenda ngali bwatyo 


5 


13 





Kuv. 3. 
a: 30. 18- 
20. 


b 1 Sam. 
15. ZL 
Nge. 15. 8. 


“Mat. 6. 7. 


d Kubal. 
30. 2. 

“ Zab. 50. 
l4. 


$ Es. 18.18. 


3 Zab. 12. 
b. 


l Zab. Yi. 
16. 


m Yob. 1. 
21. 








mu bigambo byona era nga bwaya. 

'ja: era ? magoba ki galina noku- 
17 tegana nateganira mpewo? Era 
enakuze zona alira mu kizikiza, era 
yeralikirira nyo, era abako endwa- 
'de nobusungu. 

Laba, ekyo kyenalaba nga kye 
kiwoma kye kisana kye kino, omu- 
ntu okulyanga nokunywanga ° no- 
kusanyukiranga ebirūngi mu kute- 
ganakwe kwona kwategana wansi 
wenjuba enaku zona ezobulamubwe 
Katonda bweyamuwa: kubanga o- 
19 gwo gwe mugabogwe. Era buli 

muntu Katonda gwawa'de obuga'ga 

nebintu, era ngamuwa'de obuinza 
okulyangako noku'diranga omaga- 
bogwe nokusanyukiranga okutega- 
nakwe; » ekyo kye kirabo kya Ka- 
20 tonda. Kubanga tali'jukira nyo e- 
naku ezobulamubwe; kubanga Ka- 
tonda amu'damu olwokusanyuka 


kwomutimagwe. 
6 aWaLiwo ekibi kyenalaha wansi 
wenjuba, era kizitowerera abantu : 
2 omuntu è Katonda gwawa obnga'ga 
nebintu nekitibwa, nokubulwa nāta- 
bulwa kintu olwememeye kwebyo 
byona byeyegomba, naye Katonda 
natamuwa buinza kubiryako, naye 
. omugenyi yabirya ; ekyo butalimu, 
8era ye ndwa'de embi.  Omuntu 
bwazala abana kikumi, nawangala 
emyaka mingi, enaku ezemyakagye 
neziba nyingi, naye ememeye nete- 
'kuta birungi, era nate nataba na 
kuzikibwa; njogera ngomwana o- 
4 musowole amusinga oyo: kubanga 
a'jira mu butalimu nagendera mu 
kizikiza, nerinyalye libi kibwako e- 
5 kizikiza ; nate talabanga njuba 'so 
tagimanyanga ; ; ono yaba nokuwu- 
6 'mula okusinga oyo: wewawo, ne- 
'wakuba'de ngawangila emyaka lu- 
kumi emirundi ebiri, naye natasa- 
nyukira biringi: bona teba'da mu 
7 kifo kimu? Okutegana kwona o- 
kwomuntu kuba kwa kamwake, era 
8 naye okwegomba tekn'kuta. Kuba- 
nga omugezigezi asinga atya omu- 
girusiru ? (oba) omwavu alina ki 
amanyi okutambulira mu maso ga- 
9 balamu? Okulaba namaso kwe ku- 
singa okutambulatambula nomwoyo 
ogwegomba: era nekyo batalimu 
na kugoberera mpewo. 

10 Buli ekyabawo, erinya lyakyo 
lyatūmibwa 'da, era kimanyibwa 
nga muntu: €'so tainza kuwaka- 

11 nyaoyo amusinga amanyi. Kubanga 
waliwo ebintu bingi ebyongera ku 
butalimu, omuntu yeyongera ki 

12 okngasa? Kubanga ani amanyi 
ekisinira omuntu mu bulamubwe, 
enaku zona ezobulamubwe obuta- 
limu bwamalawo 4 ngekisikirize? 

kubanga ani ainza okubūlira omu- 


nMub. 1.3. 


18 


° Mub.21. 


P Mob. 3. 
13. 


#Mub. 8. 
13. 


b Mub. 6. 
19. 


e Yob. 9. 
22. 


Ts. 45. 9. 
Yer. 49. 19. 


4 Yob. 14. 
2 





OMUBULIZI. 








ntu ebinabanga oluvanyumalwe 
wansi wenjuba? 


Fi a ERINYA (edūngi) lisinga ama- 
futa agomugavu agomuwendo o- 
mungi; nolunaku olwokufiramn (lun- 
singa) olunaku olwokuzālirwamu. 

2 Okugenda mu nyumba eyokuwubi- 
liramu kusinga okugenda mu nyu- 
mba eyokuliramu embaga: kubanga 
eyo ye nkomerero yabantu bona ; 
nomulamu alikiteka ku mutimagwe. 

8 Enaku zisinga enseko: kubanga 
b obuinike bwamaso bwe busanyusa 

4 omutima. Omutima gwabagezigezi 
guba mu nyumba eyokuwubalira- 
mu; naye omutima gwabasirusiru 

5 guba mu nyumba eyebinyumn. cO- 
kuwulira okunenya kwomugezige- 

zi kusinga okuwulira oluimba oliwa- 

6 basirusiru. Kubanga #ama'gwa nga 

. bwegatulikira wansi wentamn, € e- 
nseko zomusirnsiru bweziba bwe. 
7 zityo: era nezo butalimu. Mazima 
Jobukamuzi bufūla omugezigezi 
okuba omusirusirn; era enguzi e- 
8 malamu okutegera. Enkomerero 
ah mizi esinga obulangi okusoka 
wakyo: alina omwoyo ogugumi- 
kiriza asinga alina omwoyo ogwa- 
9 malala. Toyānguirizānga mu mwo- 
yogwo okusunguwala: kubanga 
obusiingu bubera mu kifuba krai 

10 sirnsiru. Toyogeranga nti Nsonga 
ki enaku eze'da kyezavanga zisinga 
zimo? kubanga tobuza kino lwa 

11 magezi. Amagezi genkana obulū- 
ngi obnsika: wewawo, gasinga o- 
kuwoma eri abo abalaba enjuba. 

13 Kubanga amagezi kigo, nga feza 
bweri ekigo: naye okumanya kye- 
kuva kusinga obulangi, kubanga a- 
magezi igakūma obulamu bwa nyi- 

18 nigo. Lowōza omulimu gwa Ka- 
tonda : kubanga ani ainza koknhu- 

14 ng'amya ekyo ye kyeyanyola ? Osa- 
nyukiranga ku lunaku olwokulabi- 
ramu omukisa, era olowolezanga 
ku lunaku olwoknlabiramu enakn: 
Katonda yaliranya olwo ku ma'bali 
golwo, omuntn lslemênga okulaba 
ekintu kyona (ekiriba) oluvanyu- 
inalwe, 

15 Ebyo byona nabirabira mu naku 
ezobutalimu bwange: ™ waliwo o- 
muntu omutikirivu azikirira mu 
butukirivubwe, era waliwo omuntn 
omubi awangalira mu kukola obu- 

16 bibwe. Tosu'kirirānga kuba multi. 
kirivu; so tewefulanga asu kiriza 
amagezi: Iwaki 'gwe okwezikiriza ? 

17 Tosu'kirirānga kuba mubi, 'so to- 
banga musirusiru : Iwaki 'gwe okufa 

18 ekiserakyo nga tekinatuka? Kirū- 

ngi okwatenga ekyo; wewawo, DA 

kiri toki'gyako mukonogwo: kuba- 
nga atya Katonda anavanga mu 
byona. 





6. 17—7. 18. 


d Zah 88 
9; 11x 12 
Muh 22 


Z Muh. 43. 


I Nge. 14. 
29. 


i Nge 3.14 


kt Mub L 
15 


tuh. 3 
18. 


n Manb. 4 
14. 








“Bal 11. 
3. 


P Yob. 28. 
12, 20. 


"hu. 9. 
Mub. 212 


"Mub. LI. 


“Mub. 3.1. 





19 #Amagezi manyi eri omugezigezi 
okusinga abafuga kumi abali mu 
20 kibuga. Mazima tewali muntu mu- 
tukirivu kunsi akola ebirungi nata- 
21 yonona. Era tosayo mwoyo eri 
ebigambo byona ebyogerwa; ole. 
menga okuwulira omu'duwo ngaku- 
22 kolimira : kubanga emirindi mingi 
omutimagwo 'gwe nagwo gumanyi 
nga nawe bwotyo wakolimira aba- 
a 


23 Ebyo byona nabikema iwa ma- 
gezi: nayogera nti Ndiba mugezi- 
24 gezi; naye negambera wala. Eki- 
riwo kiri wala era ° kigenda wansi 
25 nyo; Pani ainza okukikebera? Na- 
kyuka, omutima gwange (nenguka- 
kasa) okumanyanga, nokukenenya- 
nga, nokunonyanga amagezi ” ne- 
nsonga (zebigambo),nokumau yanga 
ngobubi busirusiru, era ngobusiru- 
26 siru dalu: era ndaba ekigambo eki- 
singa okufa okubalagala, ye muka- 
zi, omutimagwe byambika nebiti- 
mba, nemikonogye giri ngenjegere: 
buli asanyusa Katonda alimuwona ; 
naye alina ebibi alikwatibwa ye. 
27 Laba, kino kyenalaba, = bwayogera 
Omubilizi, (nga nteka) ekigambo 
ekirala ku kirala okunonya enso0- 
28 nga: ememe yange kyekyanonya, 
naye sinakiraba : : omusaja omu mu 
lukumi gwenalaba; naye omukazi 
29 mwabo bona gwesirabānga. Laba, 
kino kyo'ka kyenalaba nga * Ka- 
tonda yakola abantu nga bagoloko- 
fu; naye “bo nebanonya bingi bye- 
bagunja. 


8 Ani ali ngomugezigezi ? era ani a- 
manyi ekigambo bwekitegezebwa ? 
Amagezi gomuntu gavyiriza ama- 
soge, nobuka 'kanyavu bwamasoge 
2 nebuwanyisibwa. (Nkuwerera ebi- 
gambo,) nti Okwatanga ekiragiro 
kya kabaka, era kyova okola bwo- 
3 tyo 40lwekirairo kya Katonda. To. 
yanguirizanga okuva wali; toleme- 
ranga mu kigambo ekibi : kubanga 
4akola buli kyay Kubanga 
ekigambo kya ka (kirina) obui- 
nza; era bani sinza okumugamba 
5 nti Okola ki? Buli akwata ekira- 
giro talibako kigambo kibi kyalima- 
nya; nomutima gwomuntu omuge- 
zigezi gwawula ekisera nokutesa: 
6 kubanga “buli kigambo kyoyagala 
okukola kibako ekisera kyakyo no- 
kutesa kwakyo; kubanga obuinike 
bwomuntu bumuzitowerera nyo: 
7 kubanga d tamanyi ekiribawo: ku- 
- banga ani ainza okumubilira bwe- 
8 kiriba? Tewali muntu alina obn- 
inza ku mwoyo “ okuziiza omwoyo; 
'so talina buinza ku lunaku olwo- 
kuflramn; 'so mu ntalo (ezo) temuli 
kusindikibwa: 'so nobubi tebulhuu- 


OMUBULIZI. 


9 wonya oyo abugoberera. Ebyo byo- 
na nabiraba, nenzi'sãyo omutima 
gwange eri buli mulimu ogukolebwa 
wansi wenjuba: (wabawo) ekisera 
omuntu omu bwabera nobuinza ku 
mulala olwokumukola obubi. 

10 Era nate nalaba ababi nga baba- 
zika, ueba'ja (eri entana;; nabo 
abakolanga ebyensonga nebagenda 
nga bava mu kifo ekitukuvu, nebe- 
rabirwa mu kibuga: era nekyo bu- 

11 talimu. /Kubanga omusango ogu- 
salirwa ekikolwa ekibi tebagutūki- 
riza mangu, omutima gwabana ba- 
bantu kyeguva gukakasibwa dala 

12 mubo okukola obubi. Alina ebibi 
newakuba'de ngakola obubi emirii- 
ndi kikumi nawangala nyo, era ua- 
ye mazina ‘manyi ngabo abatya 

atonda Y banabanga bulungi, aba- 

13 tya mu masoge: naye omubi tabe- 
nga buliingi, 's0 taliwangäla naku 
nyingi (eziri) í ngekisikirize; kuba- 
nga tatya mu maso ga Katonda. 

14 Waliwo obutalimu obukolebwa ku- 
nsi ; nga waliwo abantu abatūkirivu 
k abagwibwako ebiri ng'anga umu- 
limu ogwababi ; nate waliwo abantu 
ababi abagwibwako ebiri ng'anga 
omulimu ogwabatūkirivu: nenjo- 

16 gera nga nekyo butalimu. Awo 
nensima ebinyumu, kubanga omu- 
ntu talina kintu kyona ekisinga 
obulūngi wansi wenjuba wabula 
okulyanga nokunywanga nokusa- 
nyukanga: kubanga ebyo binabe- 
yanga naye mu kuteganakwe enaku 
(zona) ezobulamubwe Katonda bwa- 
muwa'de wansi wenjuba. 

16 Bwena'siyo omutima gwange o- 
kumanya amagezi, nokulaba emi- 
rimu egikolebwa kuusi: [kubanga 
waliwo era atafuna tulo namasoge 

17 emisana nekiro:) awo nendaba 
omulimu gwona ogwa Katonda, 
lomuntu nga tainza kukebera mu- 
limu ogukolebwa wansi wenjuba : 
kubanga omuntu newategana atya 
okugukebera, naye taligulaba ; we- 
wawo, nate omugezigezi newalo- 
woza okugumanya, nate taliinza 

kugulaba. Kubanga ebyo byona 

nabiteka ku mutima gwange, oku- 
ke'ta ebyo byona ; 4“ ngabatūkirivu 
nabagezivezi nemirimu gyābwe ba- 
li mu mukono gwa Katonda: oba- 
nga kwagala obanga kukyawa omu- 
ntu takumanyi; byona biri mu 

2 mberi yabwe. b Byona byenkana 
oku'jira bona: waliwo ¢ekigambo 

- ekimu eri omutikirivu nomubi; 
eri omulungi neri omulongofu ne- 
ri atali mulongofu; eri oyo asala 
sadaka neri oyo atasala sadaka: 
ngomulūngi bwali, alina ebibi bwali 
bwatyo; noyo alaira ali ngoyo atya 

3 ekirairo. Ekyo kibi mu byona ebi- 
kolebwa wansi wenjuba, ngekiga- 









549 



















í Yob. 14. 
2 









k Mub. 9. 
1-3. 








































t Mub. 3. 
11. 


e Mub. 8. 
14. 


b Yob. 9. 
22; 21. 7- 


18. 

Zab. 73. 3, 
32, 13. 
Mala.3.14, 
15 

€ Mub. 2. 
14 


d Yob. 14. 
21. 


° Mub. 7. 
19. 

P Mak 6. 
2 3. 


OMUBULIZI. 


mbo ekimu kiba'jira bona: wewa- 
wo, cra omutima gwabana babantu 
gu'ju'de obubi, era edalu liri mu 
mutima gwabwe nga bakyali bala- 
mu, awo oluvanyuma lwekyo (ne- 

4 ba'da) mu bafu. Kubanga eri oyo 
aga'tibwa nabalamu bona waliwo 
e'subi: kubanga embwa enamu e- 
kira empologoma enfu obulungi. 

5 Kubanga abalamu bamanyi nga 
balifa : naye d abafu tebaliko kye- 
bamanyi, 'songa tebakyalina mpe- 
ra; kubanga ¢eki'jukizo kyabwe 

6 kyerabirwa. Okwagala kwabwe 
kwenkana nokukyāwa nobu’ gya 
bwābwe okuzikirira kakano: 's0- 
uga tebakyalina mugabo enaku zo- 
na mu byona ebikolebwa wansi 
wenjuba. 

7 Wegenderenga, Jolyênga e'me- 
reyo ngosanyuka, onywënga omwe- 
ngegwo nomutima ogujaguza; ku- 
banga Katonda amaze oku' kiriza 

8 emirimugyo. Ebyambalobyo bitu- 
kulenga enaku zona; 'so nomutwe- 

9 gwo tegubulwanga mafuta. Buera- 
nga nomukazi gwoyagala nesanyu 
enaku zona ezobulamubwo obuta- 
limu bwakuwa'de wansi wenjuba, 
enakuzo zona ezitalimu: kubanga 
Yyogwo gwe mugabogwo mu bula- 
mu, ne mu kuteganakwo kwote- 

10 gana wansi wenjuba. Buli kintu 
omukonogwo kyegulaba okukola, 
okikolanga namānyigo; kubanga 
tewali mulimu newakuba'de oku- 
tesa newakuba'de okumanya newa- 
abaan de amagezi mu magombe gyo- 
genda. 

11 Awo #nenzirayo nendaba wansi 
wenjuba £ ngabembiro sibe basinga 
empaka ezembiro, !'s0 nabamanyi 
sibe basinga okulwana, ’ 80 nabage- 
zigezi sibe bafuna e'mere, 'so na- 
bantu abategevu sibe bafuna obu- 
ga 8, 'so nabakabakaba sibe baga- 

wi ; naye bona bibagwira bugwizi 

12 ebisera nebigambo. Kubanga ”no- 
muntu tamanyi kiserakye : ngebye- 
nyanja ebikwatibwa mu mugonjo 
omubi, era ngenyonyi ezikwatibwa 
mu kakunizo, era bwebatyo abina 
babantu #bategebwa mu kisera e- 
mi bwekibag wira nga tebamanyi- 
ri de. 

13 Era nalaba amagezi wansi we- 
njuba bwentyo, negafanana mangi 

14 gyendi: waliwo ekibuga ekitono 
nabasaja abali omwo si bangi; ka- 
baka omukulu nakitabala, nakizi- 
ngiza, nakizimbako amakomera a- 

15 manene: awo newalabika omwo 
omusaja Omwavu omugezigezi, oyo 
nawonya ekibuga olwamagezige ; 
era naye newataba muntu a'jukira 

16 omusaja oyo omwavu. Kale ne- 
njogera nti °Amagezi gasinga ama- 
nyi obulüngi: era naye r amagezi 


gonwe ganyomebwa, ebigambo- 

ye nebatabiwulira. 

17 Ebigambo ebyabagezigezi (ebyo- 
gerwa) akasirise babiwulira okusi- 
nga okulekana kwoyo afugira mu 

18 basirusiru. Amagezi gasinga ebyo- 
kulwanyisa: naye "omu alina ebi- 

1 bi azikiriza ebirungi bingi. En- 

sowera enfu ziwunyisa ekivūndu 
amafuta agomugavu agomufumbi 
wa kalifuwa «(bwekityo: obusiru- 


siru obutono bumalawo amagezi |3- 


2 nekitibwa. Omutima gwomugezi- 
gezi guba ku mukonogwe ogwadyo; 
naye omutima gwomusirusiru guba 

3 ku mukonogwe ogwa kono. Era, 
wewawo, omusirusiru bwabinga a- 
tambulira mu ‘kubo, okutegerakwe 
nekumu'gwako, è nagamba buli mu- 

4 ntu nga musirusiru. Omwoyo gwo- |” 
mukulu bw ki kkugojokokera ko, cto- 
vanga mu ki 
menya “kuka kanya okuuyiga oku- 

b ngi. Waliwo ekibi kyenalaba wa- 
nsi wenjuba, ekiri ngokusobya oku- 

6 va eri omukulu; obusirusiru nga 
butuzibwa awali ekitibwa ekinene, 
abaga'ga nebatula mu kifo ekya 

7 wansi. “Nalaba aba'du beba- 


gade embalisi, nabalangira nga |!0 


8 batambula ngaba'du ku 'taka. JA- 
sima obunya alibugwamu; era sa- 
wagula olukomera, omusota guli- 

9 muluma. Buli asimula amainja 

galimuluma; noyo “ayãsa enku zi- 

10 Kulelea akabi. Ekyuma bweki- 
kong'ontera, nolema okuwa'gala o- 
mumwa gwakyo, kale kikugwanira 
okweyongera oku'sako amānyi : na- 

ye amagezi gagasa okulung' aha 
11 Oni bwegulima nga teguna 
logebwa, kale omulogo taliko kya- 

12 gasa. 'Ebigambo ebyakamwa 
mugezigezi bya kisa ; naye emimwa 
gyomusirusiru ye ye nyini. 

18 Okusoka kwebigambo ebyomuka- 

mwake busirusiru: nenkomerero 
okwogerakwe dalu erireta akabi. 
ra k omusirusiru ayongerayongera 

ebigambo : (naye) omuntu tamanyi |> 

ebiribawo; #nebiribawo oluvanyu- 

15 malwe ani ainza okumubulira? O- 
kutegana kwabasirusiru kubakoye- 
sa bona ki'nomu, kubanga tamanyi 
waba aita okugenda mu kibuga. 

16 Zikusanze, 'gwe ensi, ™ kabakawo 
bwaba nga ye mwana muto, aba- 

17 kulubo # nebalya enkya! Olina o- 
mukisa, 'gwe ensi, kabakawo bwa- 
ba nga ye mwana wabakingu, aba- 
kulubo v nebalira mu ntuko olwo- 
kufuna amanyi 'so si Iwa kutamira ! | t 

18 Olwobugayavu akasolya kabotoka ; 
era olwokugayala kwemikono enyu- 

19 mba etonya. Embaga bagifumbira 
kususa, nomwenge gusanyusa obu- 
lamu: ne feza eyanukulira byona. 

20 Tokolimiranga kabaka, nuwakuba- 


14 





9. 4—10. 20. 


okyo; kubanga okwe- | > 


11. 1—1. 4. 


a? Tim. 6. 
13, 19. 


b Yok. 3. 8. 
| € Zab, 139. 
13-16. 


x Mub. 12. 


“ Yob 31. 
1. 


4 Mub. 9. 
7 Mob, 32. 
li 


NG. “2. 
> Mob IL 
A. 

€25am. 19. 


“1 Basek. 


4 92. 


'de mu kulowozakwo; 'so tokoli- 
miranga muga'ga munjuyo mwo- 
sula: kubanga enyonyi eyomu'bä- 
nga eritwala e'dobozi, nekirina ebi- 
wawatiro kiribulira ekigambo ekyo. 


1 SULANGA @'mereyo ku mazi: 
kubanga oligiraba enaku nyingi 

2 nga ziisewo. “Ovwenga musanvu 
omugabo, wewawo, munana; ku- 
banga tomanyi ekibi bwekiriba ku- 

3 nsi. Ebire bwebi'jula enkuba, ne- 
biyika kunsi: nomuti bwegugwa 
okwolekera obukika obwadyo vba 
obwa kono, mu kifo omuti mwega- 

4 gwa wegulibera. Alabirira embu- 
yaga talisiga; naye atunulira ebire 

5 talikungula. Nga bwotomanyie ku- 
bo ver yempewo bweriri, (newakuba 
'de) €c amagumba (bwegakulira) mu 
lubuto lwoyo ali olubuto; era bwo- 
tyo bwotomanyi mulimu gwa Kato- 

6 nda akola byona. Enkya osigīnga 
ensigozo, nakawungezi to'dirizanga 
mukonogwo: kubanga tomanyi 
bweziri kuzo eziriraba omukisa, oba 
zino obe ezo, oba zona ziryenkana 

7 okuba enūngi. Mazima omusana 
guwoma, era kigambo kya sanyu 

8 amaso okulaba enjuba. Wewawo, 
omuntu bwawangala emyaka emi- 
ngi, agisanyukirevga gyona; naye 
a'jukirenga #enaku ezekizikiza, ku- 
bauga ziriba nyingi. Byona ebi' ja 
butalimu. 

9 Sanyukiringa obuvubukabwo, 
'gwe omulenzi; omutimagwo gu- 
kusanyusenga mu naku ezobuvubu- 
kabwo, ¢ otambulirenga mu makubo 
agomutimagwo ne mu kulaba kwa. 
masogo : naye /tegëra nga Y Kato- 
nda alikusalira omusango gwebyo 

10 byona. Kale 'gyangawo obuinike 
ku mutimagwo, o'gyengawo obubi 
ku mubirigwo: kubanga obnto no- 

1 9 buvubuka butalimu. Era o'juki- 

riranga Omutonziwo 4mu biro 
ebyobuvubukabwo, benaku embi 

: nga tezina'ja nemyäka nga tegina- 

sembera “bwolyogera nti Sigisa- 

2 nyukira na kamu; enjuba nomusa- 

na nomwezi nemunyenye nga tebi- 

nazikizibwa, ebire nebikomawo e- 


WA AVI ea an aa 


OLUIMBA. 


3 nkuba ngemaze okutonya: ku lu- 
naku abakūmi benyumba kwebali- 
kaukanira, abasaja abamanyi neba- 
kutama, uabo abasa nebalekayo 
kubanga batono, nabo abalingiza 
mu bituli nebazikizibwa, enzi'gi 

4 nezi'galwawo mu lugudo; e'dobo- 
zi eryokusa nga lika'kanye, ne- 
wabawo aimuka olwokukiba kwe- 
nyonyi, nabawala bona abokuimba 

5 bwebalika kanyizibwa; wewawo, 

- balitya ekyo ekigulumizibwa, ebi- 
tisa nebiba mu ‘kubo; nomulozi 
gulimulisa, nejanzi lirizitowa, ne 
piripiri aligwawo: kubanga omu- 
ntu agenda mu 4 nyumbaye eyolu- 
berera, ¢ abakungubazi nebatambu- 

6 latambula mu ugūdo: omugwa o- 
gwa feza nga tegunasumulukuka, 
nekibya ekya zabu ngu tekiname- 
nyeka, nensuwa nga tenayatika ku 
lu'zi,nenamuziga nga tauayatika ku 

7 kidiba ; /enfiifu ne'da mu 'taka nga 
bweyali, s omwoyo negu'da eri Ka- 

8 tonda f eyaguwa. kObutalimu obu- 
singa obatalimu bwona, bwayogera 
lt Omubulizi ; byona butalimu. 


9 Era nate kubanga Omubilizi ya- | 2 


lina amagezi, neyeyongera okwgi- 


riza abantu okumanya; wewawo, |2 


yafumitirizanga nanonya nālirānya 

10 engero nyingi. Omubūlizi yano- 
nya okulaba cbigambo ebi'kirizi- 
bwa, nebyo ebyawandikibwa nobu- 
golokofu, (bye) bigambo ebyamazi- 
ma. 

11 Ebigambo ebyabagezigezi biri 
ngemiwinda, era (ebigambo) ebye- 
bifunvu byamakung'aniro biri nge- 
ninga ezikomererwa obulingi, ebi- 
webwa okuva eri omusūmba omu. 

12 Era nate, mwana wange, labuka : 
:okukolanga ebitabo ebingi tekuliko 
gyekukoma ; " nokuiga enyo kuko- 
ya omubiri. 

13 Ekigambo ekyo wekikoma wano; 
byona biwuli'dwa: # otyānga Kato- 
nda, okwatanga ebiragirobye; ku- 
banga ekyo bye byona ebigwanira 

14 omuntu. Kubanga ° Katonda ali- 
sala vromusangb gwa buli mulimu, 
wamu na buli kigambo ekyakwe- 


kebwa, obanga kiringi obanga kibi. | 5 





OLUIMBA OLUSINGA ENYIMBA. 


GOLUIMBA olusinga enyimba, lwe 
lwa Sulemani. 
2 A'nywegere nokunywegera kwaka- 
mwake: 
Kubanga okwagalakwo kusinga o- 
mweuge obulungi. 


3 Amafutago gawunya akalosa ; 
bErinyalvo liri nganga amafuta 
agafukibwa ; 
Abawala abatamanyi musaja kye- 
bava bak wagala. 
4 Mpalula : tunakugoberera mbiro : 





“= Mub. 1. 
18. 


” Mub. 5 
7 


#Mub. 3. 
15, 17; 11. 
9 


P Mub, 8. 
Us 


b Mub. 7.1. 








































8. n, 12 


< Zab. 120. 
6. 


' Er. 16. 
11-13. 


IN 4 13, 
Ma' k.14.8. 


a 1s, 38, 1. 9 


c Kabaka aunyingiziza mu bisenge- 
bye: 
Tunakusanyukira netujaguza, 


Okwagalakwo tunākwogerako oku- | 


singa omu enge : 
Bakwagala lwa songa. 


5 Ndi mudugavu, naye mulingi, 
'Mwe abawala ba Yerusalemi, 
d Ngewema Ezekedali. 
Ngamagigi ga Sulemani. 


6 Temuutunulira kubanga udi mudu- 
l gavu, 
Kubanga omusana gunjokeza. 
Abāna ba mānge bānsunguwalira, 


Bap uie omukümi wensuku ezemi- 

nib Gak lwänge 'nze salu- 
kima. 

7 Mbulira, 'gwe ememe yange gwe- 


yagala, 

Gyalisiza (ekisibokyo), gyokigala- 
miriza mu tuntu; 

Kubanga nandibere' de ki ngaya- 
mba 'de ekibi'ka ku maso. 

Awali ebisibo bya ba'no? 


8 Obanga tomanyi, 'gwasinga aba- 
kazi bona obuliingi, 
Fuluma okwate e'kubo ogoberere 
ebigere byendigazo, 
Olisize abana bembuzizo awali ewe- 
ma ezabasimba. 


9. Nkufananyi za, ai anzi wange, 
Embaläsi eri ku magali ga Falao. 
10 ¢ Amatamago malingi nemivämbo 

emirange, 
Ensingoyo (nūugi) nembu ezebyo- 
buyonjo 
11 Tanakukolera emivimbo egya zabu 
Namapesa aga feza. 


12 bweyali ngatu'de ku me- 


Ämatuta gan eJ agomu gavu nega- 
wunya akalosa kago. 
13 Muganzi wānge ali gyendi ngomu- 
vümbo gwa moli, 
S Pa wakati wamabere ga- 


14 Muganzi wange ali gyendi ngekisa- 
ganda kyebimuli ebya kofera 
Mu nsuku ezemizabibu Ezengedi. 


15 Laba, oli muliingi, gwenjagala ; la- 
ba, oli mulūngi ; 
Amasogo mayiba. 
16 Laba, oli muliingi, muganzi wange, 
wewawo, wa kusanyusa: 
Era e anan kya'fe kya malagala 


17 Emikik ikiro gyenyumba ya'fe mivule, 
Nenzoba za'fe nkanaga. 
'Nze ndi akimyiila kya Saloni, 
E'danga eryomubiwonvu. 


2 Nge'danga mu ma'gwa, 
GO ngala bwali bwatyo mu ba- 
wala. 


OLUIMBA. 


-m aaa 





3 Ngomucungwa mu miti egyomuki- 
ira, 
Muganzi wange bwali bwatyo mu 
balenzi. 
“.Natiila wansi wekisikirizekye ne- 


sanyu lingi, 
Ebibalabye nebiwomera amatama 
gange. 
4 ing munju eyokuliramu 


Nana e eyali ku'nze kwagala. 
b Muni watitiro nezabibu u, 


munsanyuse namacingwa ; 
Kubanga okwagala kundwäzi'za. 
6 Omukonogwe ogwa kono guli wausi 
womutwe gwange, 
Nomukonogwe ogwadyo gunku'te. 


7 Mbalaiza, 'mwebt abawala ba Yeru- 
salemi, 
Olwempewo nenjaza ezomu'tale, 
Muleme okugolokosa newakuba'de 
okuzukusa okwagala, 
Okutiisa wekunayagalira. 


8E' dobozi lya muganzi wange ! laba, 


Ngabikirabakira ku nsozi, ngazi- 

nira ku busosi. 
9 Mugauzi wange ali ¢ ngempewo oba 

enangizi ento: 

Laba, aimirira yuma wolukome- 
ra lwa'fe,. 

Alingiza mu bituli, 

Yeraga ngalabikira mu mulimu o- 
gulikibwa ogwomukituli. 


10 Kucha wange yayogere nang a- 


Nti Golokoka, gwenjagala, omuli- 
ngi gyendi, tugende turewo. 
11 Kubanga, laba, to'go awe'deko, 
Enkuba eise egenze; 
19 Ebimuli birabise ku 'taka; 
Boya bitūse (euyonyi) mweziimbi- 


Ne dobozi lya 4 kamukukulu hwa- 
lirwa munsi ya'fe; 
18 Omutini gwengeza etini zagwo e- 
mbisi, 
e Nemizabibu gimulisiza, 
Giwunya akalosa kagyo. 
Golokoka, gwenj , omulūüngi 
njatika 


gyendi, tugende tuvewo. 

14 Ai e'jiba lyānge, abera mu 
ezomu'jinja, mu Bwekwekaro o- 

bwe'banga, 


gr amasogo, mpujre e'dobo- 


Kabanga e 'doboziryo 'dungi, na- 
masogo ga kusanyusa. 
15 Mutukwatire shibe. ebibe ebito, 
ebyondona ensuku ezemizabibu ; 
Kubanga ensuku za'fe ezemizabibu 
zZimulisi' za. 
16/ ogani wange wange, nange 


9 Alisi’ za (ekisibokye) mu malanga. 


1. 5—2. 16. 








blu L3 | 


Jin 63; 
7. 36. 

A 
6. 3. 





















2. 17—A. 13. 


17 i Okutūsa obu'de nga buke'de, ebi- 
sikirize nebi'dukira dala, 
Kyuka, muganzi wange, 4 obe nge- 
mpewo oba enangazi ento 
Ku usozi eza Beseri. 








3 Exıro ku kitanda kyange nanonya 
MASAA ememe yange gweyaga- 
Namunonya, naye nesimulaba. 
2 (Neujogera nti) Nagolokoka kakano 
nentambulatambula mu kibuga, 
Mu ngudo ne mu bifo ebigazi, 
Nanonya omusaja ememe yange 
gweyagala: 
Namunonya, naye nesimulaba. 
3 a Abakūmi abatambulatambula mu 
kibuga nebandaba : 
(Nembagamba nti) Mulabye oyo 
ememe yange gweyagala ? 
4 Nali mbaiseko katono, 
Nendaba oyo ememe yange gwe- 
yagala : 
Ne'munyweza nesi'kiriza kumuta, 
Okutiisa Iwenamuleta mu nyumba 
ya mange, 
Ne munju gwoyo anzala. 
5 Mbaliiza, €'mwe abawala be Ye- 
rusalemi, 
Olwempewo nenjaza ezomu tale, 
Muleme okugolokosa uewakuba'de 
okuzukusa okwagala, 
Okutiisa wekunayugalira. 


6 “Ani ono a'ja ngalinya ngava mu 
'dungu afanana empagi ezemi- 


“lu, 8. 7. 
Yer. 6. 17. 


> La. 1. 5. 


‘luas 


'ka, 
Asigibwa ebyakalosa ebya moli no- 
mugavu, 
Ne'dagala lyona eryomusūbuzi. 
7 Laba, ke kadyeri ka Sulemani; 
Abasaja abamanyi nkaya baketo- 
lo'de, 
Ku basaja abamanyi aba Isiraeri. 
8 Bona bakwata ekitala, ba magezi 
okulwana: 
Buli muntu yesiba ekitalakye mu 
kiwato, 
Olwentisa ekiro. 
9 Kabaka Sulemani yekolera e'gali 
Eyemiti egyoku Lebanoni. 
10 Empagi zayo yazikola za feza, 
Wansi wayo zahu, entebe yayo (lu- 
goye lwa) fuliingu, 
Wakati wayo nga walire nokwa- 


Okuva eri dabawala ba Yerusa- 
lemi. 

nA 16, | 11 Mufulume, 'mwe abawala ba ° Sa- 
S yuni, mutunulire kabaka Sule- 
mani, 

Ngalina engule nyina gyamutiki- 
ride /ku lunaku kwafumbiri- 
'dwa, 

Era ku lunaku omutimagwe kwe- 


gusanyukira. 


LABA, oli mulingi, gwenjagala ; 
laba, oli mulūngi ; 


dlas, 


S ls 62. 5. 


OLUIMBA. 


Amasogo mayiba enyuwa wolugoye 
Iwogabi'seko: 

a Envirizo ziri nge'gana lyembuzi, 

Ezigalami'de ku wmbirizi X zolusozi 
Gireadi. 

2 c Amanyogo gali nge'gana (lyendi- 

ga; ezaka ja zisalibweko ebyoya, 
Ezirinye okuva mu kunāzibwa; 
Buli emu kuzo ngeza'de abana 
abalongo, 
'So tekuli kuzo efiri'dwa nemu. 

3 Emimwagyo giri ngewuzi eyolugo- 
ye olutwakivu, 

Nakarmwako kalimngi : 

4 Ekyenyikyo kiri ngekitindu kye- 
komamawānga 

Enyuma wolugoye lwobi'se ku ma- 
80. 

4 Ensingoyo eri ngekigo kya Daudi 
ekyazimbibwa okuterekamu ebyo- 
kulwanyisa, 

e Omuwanikibwa engabo olukumi, 
Engabo zona ezabasaja abaminyi. 
5/Amaberego gombi gali ngabalongo 

ababiri abana bempewo, 
Abalira mu malinga. 

6 g Okutūsa obu'de nga bnke'de, ebi- 

sikirize nebi'dukira dala, 
Negendera eri olusozi olna it moli. 
Neri akasozi akomugavu. 

7 Oli mulungi wena, gwenjagala ; 

k'So ku 'gwe tekuli 'bala. 


8 'Jangu tugende 'fembi okuva ku 
l Lebanoni, mugole (wange), 

'Fembi okuva ku Lebanoni: 

Lengera ngoima ku ntiko ya Ama- 
na, 

Ku ntiko ya ™ Seniri ne Kerumoni, 

Ngoima awali empuku eyempulo- 
goma, 

Ku nsozi ? ezengo. 

9 Osanyusi'zaomutimagwango, mwa- 
nyinaze, mugole (wange); 

Osanyusi'za omutima gwange, neri- 
solyo erimu, 

NAA yu ogumu ogwomubulago- 

wo. 
10 Okwagalakwo nga kulūngi, ° mwa- 
nyinaze, mugole (wange)! 

POkwagalakwo nga kusiuga nyo o- 
mwenge; 

Namafutago agomugavu nga gasi- 
nga nyo ebyakalosa ebyengeri 
zona okuwunya obulūngi ! 

11 Emimwagyo, ai mugole (wange), 
gitonya ngebisenge byenjuki : 

Omubisi gwenjuki namata biri wa- 
nsi wolulimirwo; 

Nokuwunya kwebyambalobyo kuli 
ngokuwunya kwa Lebanoni. 

12 Mwanyinaze, mugole (wange), lwe 
lusuku olwasibibwa ; 

Lwe lu'zi olwasibibwa, ye nsulo 
eyatekebwako akabonero. 

13 Ebimerabyo lusuku lwa "mikoma- 
mawānga, olulina ebibala ebyo- 
muweudo omungi ; 





~ 


53 





“ Lu. 6. d. 
è Mi. 7.14 


“ Lu. 6. 6. 


d Lu 6.7. 


Ev 7.10 
neh, 


J Lu. 7.3. 


# Lu.2. 17. 


i Lu. 3. 6. 


4 Bef.3.27. 


1 Zab. 73. 
26. 


a Ma. 3.9. 


"Ls.11. 6. 


° Lu. B.1,2. 


P Lu. 1.2,4. 


flu. 3. 











554 OLUIMBA. 
8 Lu. 1.12. Kofera nemiti ?egyomugavu: salemi, bwemunilaba muganzi 
t Kuv.æ. | 14 Omu'gavu ne !kalikomu, wange, 
%3: Kalamo ne kinamomo, nemiti gyona Mumubilirenga ”“ ngokwagala ku- 
“Lu. 5.1. Ya egyomugavu ; | genda kuuzi'ta. 
oli ne akalosi, wamu nebyakalosa . ; 
byona ebisinga obuliingi. 9 WA Gal gi omn 
15 'Gwe nsulo ya mu nimiro, n'Gwakira abakazi bona obuliingi ? 
” Yer. 2, wOlu'zi olwama'zi amalamu, Muganziwo kye ki ok d 
13. En ani 'ga egikulukuta egiva ku geuzi ( omalala), usinga omu- 
anoni. 
Nokulaiza notulāiza bwotyo ? 
16 Muzukuke, 'mwe embuyaga eziva 
cbukika obwa kono; AE 10 per wānge mutukuvu era mu- 
'je, ezebukika obwadyo : : 
“ Mukūntire ku nimiro yange, ebya- 11 mbia kat gig ozib PN 
banah ebyamu bikulukute. Gayo nyami Nga ZAUN CRUNEI 
1 Lu. 6.1. y Muganzi wange a'je mu nimiroye; | Kiniviimbo 
? gyenvirize gya masa'de 
ai e Ae hi ebyomuwendo o era midugavu nga namung'ona. 
12 PAMARE gali ngama u ma- 
“Lu. 4. 16. a Nzr'ze mu nimiro yange, mwa- i gobu'ga obwama'zi ; 
5 nyinaze mugole (wange) : i TA E era agateke- 
, b akalō 
Lu 411 pe moli yange nebyakalosa 13 Ametamago gali ”ngomusiri ogwe- 
Lu 4.11. eNdi de ebisenge byange ebyenjuki AA DA; NGE E 
nomubisi gwinge; minierako euva eziwunya obulii- 
S Je omwenge gwange namata Enine agye giri ngamalinga, nga 
| Malye, mwe abomukwauo; 14 Einikonogye giri ngempeta eza sã- 
paga KU Ia 
ubirigwe guli ngomulimu ogwa- 
2 Nali nebase, naye omutima gwange ja Pagas aa ogubi'ki'dwako ' safiro. 
nga gulaba : Amaguluge gali ngempagi ezamai- 
Lye 'dobozi lya muganzi wange, uja amanyirivu ezisimbibwa ku 
4 4 Kub. 3. “akona (ngayogera nti) binya ebya zabu enūpgi : 
2 ya À Nzi'gulira, mwanyinaze, “ gwenja- Enfananaye eri nga * Lebanoni, e- 
; AKA is = gala, Je'jiba lyange, Yowange woma nyo nyini ngemivule. . 
Lu. G g ntaliko 'bala: 16 Akamwāke kalūngi nyo nyini: we- 
Kubanga omutwe gwange gutobye wawo, yena wa kwagalwa. 
omusulo, Muganzi wange bwali bwatyo, era 
Emivūmbo gyenviri zānge (gitobye) bwali bwatyo mukwano gwange, 
amatondo agekiro. 'Mwe abawala ba Yerusalemi. 
3 Nyambu'de ekizibawo kyange; nā- 
ambala ntya? 6 Mucanziwo agenze wa, 
'Nabye ebigere; nabyonêna ntya ? a'Gwakira abakazi bona obali- 
4 Muganzi wange naingiza omukouo- ngi? 
gwe awali ekituli (ekyomulu'gi), Muganziwo yekyiki' de wa, 
5 Naah Klana D, kululwe. Tumunonyeze wamu nawe? 
ka : oku'gulirawo muganzi 2 Muganzi wange aserengete'de mu 
KANG gyange negitonya moli, Kana AA mu “misiri egyemi'do 
Na (nga zitonya) moli Okulira mu nimiro, nokunoga ama- 
Ku mikonda egyekisiba. 4 länga. ote 
6 Noi gulirawo muganzi wange; 3 alaber wange KENG WANENE 
aye muganzi wange yali e- ; a3 auge. 
koade de, igava AAA Alisa (ekisibokye) mu malinga. 
Omwoyo gwānge guba'de guntye- | 4 Oli mulūngi, ai gwenjagala, nga 
muse bwayoge'de: — Tiruza, 
i La. 3. 1. t ae manga; a, naye nesiinza kumu- aa nga Yerusalemi, 4 
aba; a ntisa nge'gye eririna ebendera. 
Ne'muita, naye nätanziramu. b Nziyako amasogo0, 
à Ia 3.3. | 7kAbakūmi abatambulatambula mu Kubanga gampängu 'de. 
kibuga nebandaba, e Envirizo ziri nge'gana lyembuzi, 
Nebankuba nebanfumita ; Ezigalamira ku mbirigi zolusozi 
Abakimi ba bigwa nebanziyako Gireadi. 
omunagiro gwange 6 /Amanvogo gali nge'gana lyendi 
lIm.1.6. | 8 Mbalaiza, 'mwe la awala ba Yeru- i aaa $ ý diia 





- Lai 


“Lu 14. 


P Lu 113. 


"lama 632 
sa 
t Kur. H. 
10. 

“Inas 
“La 18 
bla 416 


4Lu 9.16 | 


AA e AAA———————————— 





Ezirinye okuva mu an AA i 
Buli emu kuzo ngeza'de abana aba- 
longo, 
"S0 tekuli kuzo efiri'dwa nemu. 
7 Ekyenyikyo kiri 9 ngekitundu kye- 
komamawanga. 
Enyuma wolugoye lwobi'se ku ma- 


80. 
8 Waliwo fbakabaka bakazi nkiga, 


10.43 








tlu. 3.7. 
| nabazana kinana, 
Nabawala abatamanyi musaja aba- 
tabalika. 
tlu.6.2 | 9 E'jiba Iyange, towinge ataliko 'ba- 
| la, ali omu ye'ka; 
Mwana wa nyina omu ye'ka; 
Mulonde womukazi amuzala. 
1 Lub, 30. l Abawala bāmulaba nebamuita eya- 
13. webwa omukisa ; 
Bakabaka bakazi nabazāna (bamu- 
laba) nebamutendereza. 
10 Ani oyo atunula ngemämbya, 
Omulingi ngomwezi, 
Atingalija ngenjuba, 
Owentisa nge'gye eririna ebendera? 
11 Naserengetera mu nimiro eye'mere 
erimu emiramwa, 
Okulaba ebisimbe ebibisi ebyomu- 
kiwonvu, 
. Lu.7.12 m Okulaba omuzabibu obanga gu- 
mulisi za, 
Nemikomamawanga obanga ganyi- 
'za. 
12 Nga sinamanya ememe yange ne- 
nteka 
Mu magali gabantu bange abekiki- 
ngu. 
"1 Bask. | 13 Komawo, komawo, 'gwe “ Omusu- 
Ea lamu; 
Komawo, komawo, tukutunulire. 
Kiki ekibagaza okutunulira Omu- 
sulamu, 
Ngamazina ga Makanaimu ? 
7 EBIGEREBYO nga birūngi mu nga- 
“ Zab. 4. to, 'gwe 4 omwana womulängira ! 
15. Enyingo zebisambibyo ziri ngebyo- 
buyonjo, 
Omulimu ogwemikono gyomukozi 
omukabakaba. 
2 Ekundiryo kikompe kyekulungi- 
rivu. 
Omutabuze mwenge gwona oguta- 
bulwa: 
Olubutolwo ntūmo ya ng'ano 
Eyonjebwa namalanga. 
bLa.45 | 35 Amaberego gombi gali ngabalongo 
ababiri 
Abana bempewo. 
“La. 44. | 4“ Ensingoyo eri ngekigo ekyama- 
sanga; 
Amasogo (gali nga) ebidiba ebiri mu 
1 Kubal. d Kesuboni, awali omulyango O- 


gwebasula'bimu ; 
Sryindoyo eri ngekigo ekyoku Le- 





oni 
Ekyolekera Damasiko. 


——. 
|| 





OLUI M BA. 











5 Omutwegwo guli ku' gwe nga Kalu- 
meri, 
Nenviri ezokumutwegwo ngolu- 
goye olwefulūngu; 
Saos emivumbo (gyazo) gimu- 
siba 
6 Ngoli mulungi, ngowbmerera, 
Al gwenjagala, olwokusanyusa ! 
7 Obuwanvubwo buno buli ngoluki- 
ndu, 
Na bejego ngebirimba (byezabi- 


bu). 
8 Nayogera nti Nalinya mu lukindu 
OIWO, 
Nakwata amatabi galwo: 
Amaberego gabe ngebirimba ebyo- 
kumuzabibu, 
Nakawêwo komu' kagwo ngamaci- 
ngwa 
9 Nakamwake ngomwenge ogusinga 
obulüngi, 
Ogumirwa obuliingioyogwenjagala, 
nga guseyeya, 
Nga guita mu mimwa gyabo abe- 
ase. 


10 €Nze ndi wa muganzi wange, 
/Nokwegombakwe kuli eri 'nze. 





“ Lu. 216; 
6. 4. 
/ Zab. 45. 


11 'Jangu, muganzi wange, tufulume | 11. 


mu nsiko; 
Tusule mu byalo. 
12 Tugende mu nsuku zemizabibu mu 


mu. 
nga 


makya ; 

Tulabe omuzabibu 9 obanga 
lisi'za, 'nekimuli kyagwo o 
kyeyanjulu'za, 

Nemikomamawanga obanga gya- 
nyi za: 

Nakuwera eyo okwagala kwange. 

13 kAmadudaimu gawunya kalosa, 


Ne ku nzi'gi za'fe waliwo ebibala 


ebyomuwendo omungi ebyengeri 
zona, ebigya nebika'de, 
Bo Rre eS ai muganzi wā- 


SINGA oba'de nga muganda wange, 
Eyayonka amabere ga mange! 
Bwenandikulabye ebweru, nandi- 
kunywege' de; 
Wewawo, 's0 tewandiba'dewo eya- 
ndi'nyomye. 
2 Nandikulese nenkuingiza mu nyu- 
mba ya mange, 
Eyandinjigiri za ; 
Nandikunywese'za 4 omwenge ogu- 
tabu dwamu ebyakalosa, 
Ku ma zi "gekomamawanga lyange. 
3 c Omukonogwe ogwa kono (gw andi- 
ba'de) wansi womutwe gwange, 
Nomukonogwe ogwadyo gwandi- 
mpambati'de. 
4 Mbalaiza, ¢ 'mwe abawala ba Yeru- 
salemi, 
Muleme okugolokosa newakuba'de 
okuzukusa okwagala, 
Okutusa wekunayagalira. 
5 e Muka7i ki ono a'ja ngalinya okuva 
mu 'dungu, 


8 









9 Lu. 6.11. 
í Lu. 2. 13. 


k Lub. 30. 
14. 


eena 


4 Lu. 4.3. 
e Lu. 2. 6. 


4 Lu. l. b. 





S Is. 49.16. 
Yer. 22.34. 
? Bal.8.33. 


1 Nge.6.33, 
35. 


“Is. 21. 


k Is. 9. 33. 
Yer. 2 30. 


Nga yesigama ku mugauziwe ? 


Nakuzukusa wansi womucūngwa : 

Eyo nyoko gyeyalūmirwa okuku- 
zala, 

Eyo gyeyalumirwa oyo eyakuzala. 


6 Nteka ku mutimagwo ngakabonero, 
Jku mukonogwo ngakabonero: 
Kubanga vokwagala kwenkana oku- 
fa amānyi; 
iObu'gya bweukana amagombe 
obukambwe: 
Okumyansa kwabwo kumyansa 
kwa inuliro, 
Okwokya kwe nyini okwa Muka- 
ma. 
7 Ama'zi mangi tegainza kuzikiza 
kwagala, 
'So nebitaba tebiinza kuku'ta: 
Omuutu bwa'kiriza okuwayo ebintu 
byona ebyomunyumbaye olwo- 
kwagala, 
Yandinyomere'dwa dala. 


8 Tulina mwanyina'fe omuto, 

Era tanaba na mabĉre : 

Tulimukola tutya mwanyina'fe 

Ku lunaku Iwebalimwogererezako? 
9 Obanga bugwe, 


EKITA BO 
KYA 


NABI ISAYA. 


1 a (KWOLESEBWA kwa Isaya omwa- 

na wa Amozi, kweyalabinga ku 
Yuda ne Yerusalemi, mu mirembe 
gya ” U'ziya, “ Yosamn, 4 Akazi, ne 
< Kezekiya, basekabaka ba Yuda. 

2 /Wulira, 'gwe E'gulu, era tega 
okutu, 'gwe Ensi, kubanga Muka- 
ma ayoge'de: nayonsa nendera 

3 abana nebanjemera. 7 Ente ema- 
nya nyiniyo, nendogoi (emanya) 
ekisibo kya mukama wayo: oa e) 
Isiraeri #tamanyi, abantu bange 

4 tebalowoza. Wowe e'gwānga eri- 
rina ebibi, abantu abazitowere'dwa 
nobutali butūkirivu, eza'de erya- 
bakola obubi, abana abonona : ba- 
lese Mukama, banyomye Omutu- 
kuvu wa Isiraeri. basenguse ba'ze 

5 enyuma. kEkibāgaza ki okukubi- 
bwa nate, nokweyongera nemwe- 
yongera okujema? omutwe gwona 
kulwa'de, nomutima gwona gnzi- 

6 ri'se. Okuva munda wekigere oku- 
taka ku mutwe temulimu bulamu ; 
(wabula) ebiwūndu. noknzimba, 
namabwa amavundu; tebibunizi- 






Palikiuzimbako ekigo kya feza, 
Era obanga lu'gi, 
Tulimubi'kako embawo ezemivule. 


10 Ndi bugwe, namabere gange gali 
k ngebigo (byako): 
Nendyoka mbera inu masoge ngo- 
muntu alabye emirembe. 
11 Sulemani yalina ! olusuku lwemiza- 
bibu Ebaalukamoni ; 
m Yasigira olusuku abalimi ; 
Olwebibala byamu buli muntu ya- 
salirwa (ebitundu) ebya feza lu- 


#Mub.24 


"Mai 21 
pah 


kumi. 
12 Olusuku lwange olwemizabibu, 
olwānge, luli mu waso yange ; 
'Gwe, Sulemani, onobanga noluku- 
mi olwo. 
Nabo abakuma ebibala byamu bi- 
kumi bibiri. 


13 'Gwabera mu nimiro, 
Ba'no bawuliriza e'doboziryo : 
n Limpulize. n Lu. 2.14 
14 Yanguwa, muganzi wange, 
vObere ngempewo oba enangazi 
ento 
Ku nsozi ezebyakalosa. 


e Lu. 29, 
17. 


bwanga 'so tebisibibwānga 'so tebi- 


7 tekebwangamu mafuta. !Ensi ya- |: Ma 251 
'mwe ezise ; ebibuga bya'mwe byo- | neb. 
ke'dwa omuliro; ensi ya'mwe, 8 
mawanga bagirira mu maso ga- 

'mwe, era ezise, kubanga abama- 

8 wanga bagisu'de. Era omuwala 
wa Sayuni nsiga'de ngeusisira eri 
mu lusuku lwemizabibu, ngekikū- 
mirwamu ekiri mu nimiro yemyu- 
ngu, mngekibuga ekizingizibwa. 

9 m Mukama owe'gye singa teyatule- | = pal 9. 
kerawo ” kitundu ekyafi kawo eki- | 22 
tono enyo, twandiba'de nga ° So- |”? Basek. 
domu. twandifananye nga Gomola. |. 1513. 19. 

10 Muwulire ekigambo kya Muka- 
ma, 'mwe abafuga r Sodomu ; mu- [pus 44, 
tege okutu eri amatêka ga Katonda A RA 
wafe, 'mwe abantu Abegomola. | “777 
11 Zigasa ki "sadaka za'mwe enkumu | "1 3ami$ 
zemunsalira, bwayogera Mukama: | 75] 4. 8 


nzi kuse endiga enume enjokye e- 
ziw ebwayo namasavu gensolo ensi- 
be; 'so sisauyukira musai gwa nte, 
newakuba'de ogwabāna Ya ndiga, 
newakuba'de ogwembuzi emandwa. 


1. 12—2. 15. 


12 Bwemu'ja okulabika mu maso ga- 


' Zab. 116 
19. 

t1 Byom. 
Z SL. 
"Zab. 101. 
5 


“Te. 39.2. 


7 Is. 59. 3. 
? Yer.414 


“la 40. 5. 


S Yer2m. 
Kub. 17. 1. 


7Koe9.15. 


í Koe.418. 
Mi. 3. 1). 


k Zek.7 10, 


l Zek. 8.3. 


nge, ani evabasalira kino, okuli- 
18 nyirira #empya zange? Temule- 

tanga nate bitone ebitalimu; obu- 

bane bwa muzizo gyendi; t emyezi 
egibonese ne sabiti, oknita amakn- 
ng'aniro,—“ sisobola butali butū- 
kiriva na kukung'ana kwa dini. 

14 Emyezi gya' mwe egibonese ne- 
mbaga za mwe eziragi dwa obula- 
mu bwänge bubikyawa: kwe kute- 
gana gyendi; nkoye oknabigumiki- 

15 rizanga. Era bwemunayanjalanga 
engalo za'mwe, w nābakwekānga 
amaso gange: wewawo, bwemunä- 
sabānga ebigambo ebingi, siwuli- 
renga: Yemikono gya'mwe gi'ju'de 

16 omusai.  #Munabe, mwerongose ; 
mu'gyengawo obubi bwebikolwa 
bya'mwe bive mu maso gange; 

17 mulekenga okukola obubi; muige 
okukolanga obulungi, € mngobere- 
renga ebyensonga; mu’dukirirênga 
ajogebwa, musalenga omnsāngo 
gwatalina kitawe, muwolerezenga 

'ma'mwandu. 

18 Mu'je 'no, <“tutege 'fembi, bwa- 
yogera Mukama: ebibi bya'mwe ne- 
webiba ngolngoye olumyufu, 4bi- 
naba byeru ngomuzira; newebi- 
twakala ngebendera, binaba ngebyo- 

19 ya byendiga. Bwemunagondanga 
nemuwulira, munalyanga ebirungi 

20 ebyensi: naye bwemunagananga 

nemujemanga, munalibwanga ne- 

kitala: “kubanga akamwa ka Mu- 
kama ke kakyoge'de. 

Ekibuga ekyesigwa nga /kifūse 
omwenzi! oyo eya'julanga emisa- 
ngo egyensonga | obutiukirivu bwa- 
tulanga muye, naye kakano ba si. 
22 Efezayo efuse masengere, omwe- 

ngegwo gutabudwamu amazi. 

23 v Abalangirabo bajemu, mikwāno 
gya ba'bi; buli muntu yegomba 
enguzi, era 'agoberera empera: 
ktebasala musango gwatalina kita- 
we, 80 nensonga ya 'namwandu 
tetuka gyebali. 

24 Kyava ayogera Mukama, Muka- 
ma owe'gye, Owamanyi owa Isi- 
raeri, nti A, ndye'gyako abalabe 
bange, era ndiwalana e'gwīnga 

25 kwabo abankyawa: era ndikute- 
kako omukono gwange, ne'nongo- 
seza dala amasengerego gona, ne- 

26 nziyawo esasiryo lyona: era ndi- 
komyawo abalamuzibo ngoluberye- 
berye, nabatesa ebigambobyo nga 
mu kusoka: oluvanyuma oliitibwa 
nti Ekibuga ekyobutikirivn, ?eki- 

27 buga ekyesigwa. Sayuni alinunu- 
lihwa nomusängo, nabakyūfube no- 

28 butūkirivu. Naye okunzikirira kwa- 
bononyi nabalina ebibi kulibera 
wamu, nabo abaleka Mnkama ba. 

29 limalibwawo. Kubanga ensonyi 
ziribakwata olwemivule gyemwe- 


21 


ISAYA. 


557 





gomba, era mnliswazibwa ™ olwe- 


30 nsuku zemweroboza. Kubanga 
muliha ngomuvule oguwotóka a- 
malagala, era ngolusuku omutali 

31 mazi. Era owamanyi aliba nge- 
nfuzi, nomulimugwe ngolusasi o- 
lwomuliro ; era #byormbi biri 'gyira 
wamu, 'so tewaliba abizikiza. 


FrIGAMRO «Isaya omwana wa 
Amozi kyeyalaba ku Yuda ne 
Yerusalemi. 

2 Awo volulitūka mu nakn ezolu- 
vanyuma, olusozi olwenyumba ya 
Mukama lulinywezebwa ku ntiko 
yensozi, era luligulumizibwa oku- 
kira ensozi; era “amawanga gona 

8 galikulukutira kulwo. Era ama- 
wanga mangi agalyambuka nego- 
gera nti ¢ Mu'je, twambuke eri olu- 
sozi Iwa Mnkama, eri enyumba ya 
Katonda wa Yakobo; era anātuiyi- 
rizanga kn makuboge, na'fe tuna- 
tambuliranga mu mpendaze: ku- 
banga mu Sayuni mwe mulifuluma 
amateka, nekigambo kya Mukama 

4mu Yernsalemi. Era aliramula 
mu mawanga, era alinenya abantu 
bangi: era /baliwesa ebitala bya- 
bwe okubifūla enkumbi, namafamn 
gabwe okugafula ebiwabyo: e'gwa- 
nga teririimusa kitala eri egwa- 
nga li'nalyo, 9'so tebaliiga kulwana 
nate. 

5 'Mweenynmba ya Yakobo, mu'je 
tutambulire mu musana gwa Mnu- 

6 kama. Kubanga waleka abantubo 
enyumba ya Yakobo, kubanga ba. 
'ju'de (empisa) ezava ebuvanjuba, 
era i balaguzi k nga Abafirisuti, era 
bakubagana mu ngalo nabana baba. 

7 mawanga. Era ensi yabwe e'ju'de 
efeza nezābu, 'so nobuga'ga bwa- 
bwe tebuliko gyebukoma ; era ensi 
yabwe !e'ju'de embalasi, 'so nama- 
gali gabwe tegaliko gyegakoma. 

8 Era ensi yabwe #e'ju'de ebifana- 
nyi; basinza omulimu gwemikono 
gyabwe bo, engalo zabwe bo gweza- 

9 kola. Omukopi naviinama, nomu- 
kulu yetowaza: kyova olema oku- 

10 basonyiwa. »* Ingira mu lwāzi, we- 
kweke mu nfūfu, mu maso #gentisa 

a Mukama, ne mu maso gekiti- 

11 WA kyobuknlubwe. ? Okulalamba- 
la kwabantu kuliwanulibwa, nama- 
lala gabantu galikutamizibwa, era 
r Mukama yeka yaligulumizibwa 

12 ¿ku lunaku olwo. Kubanga wali- 
bawo olunaku lwa Mukama owe- 
'gye eri ebyo byona ebyekuza ehi- 
rina amalala, neri byona ebigulu- 

13 mizibwa; era biriwanulibwa : neri 
enfugo zona eza Lebanoni, empānvu 
ezigulumizibwa, neri emivule gyona 

14 egya Basani; ¿neri engozi zona 
empanvu, neri obusozi bwona obu- 

15 gulumizibwa; neri buli kigo ekiwa- 


"Is 85.3; 
66. 17. 


” Is. 9. 18. 
e Ts. 1.1. 


> Mi.4.1-3. 
f Lul». 49. 


4 Tr. 27.13. 
Luk.24.47. 


€ Yer 41. 6. 
Zek. t. 21 
neb. 


S Yo. 3.10. 


I Zab. 46.9. 
Kos. 2.18. 
Zek. 9. 10. 


i Ma.18.14. 
k 2 Basek. 
1.2. 


I Ma.17.16. 


"Yer. 2 
28. 


P lu. 37, 
Is. 13. 11. 


ro Kol. )0. 
5. 






nwvu, neri buli bugwe aliko ekomera ; 
* 1 Basek 
WE neri ebifananyi byona ebyokwesi- 
17 ma. 
ntu kunlikutamizibwa, namalala ga- 
bantu galiwanulibwa; era Mukama 
yeka yaligulumizibwa ku lunaku 
18 olwo. Nebifananyi biri gwerawo 
19 dala. Era abantu e baligenda mu 
mpuku ezamainja, ne mu bunya 
obwe'taka, okuva mu maso gentisa 
a Mukama, ne mu maso gekitibwa 
yobukulubwe, bwagolokokanga o- 
20 kukankanya ensi namanyi. Ku lu- 
naku olwo omuntu alisulira dala 
ebifananyibye ebyefeza nebifana- 
nyibye ebyezābu, byebāmukolera 
okusinzanga, eri emese neri ebinyi- 
21 ra; bagende mu mpuku ezamainja, 
ne mu nkonko ezamainja amatifu, 
okuva mu maso #4gentisa ya Mu- 
kama, ne mu maso gekitibwa kyo- 
bukulnbwe, bwagolokokanga oku- 
: "Zab. 144 | 22 kankanya ensi namanyi. z Mnleke 
i " Yob. e abantu, “omuka gwabwe guli mu 
nyindo zibwe: kubanga ekinaba 
kibalowozesa kiki ? 


"lu. 10. 


# lu. 10. 


KunANGA, laba, Mukama. Mukama 
owe'gye, a'gya ku Yerusalemi ne 
ku Yuda ekyesigibwa nekiimibwa- 
ko, #ekyesigibwa kyona ekye'mere, 

2 nekyesigibwa kyona ekyama'zi; o- 
musaja ownmānyi, nomusaja omu- 
zira; omulamuzi, ne na'bi, nomula- 

8 guzi, nomuka'de; omukulu owa- 
makumi atăno nowekitibwa natesa 
ebigambo ne fundi owamagezi no- 
4 mu fumuowobukabakaba. Erandi- 
reta abana okuba abalangira babwe, 
bera abana abawere balibafuga. Era 
abantu balijogebwa, buli muntu 
mu ne, na buli muntu muliranwa- 
we: omuto aligirira ekye'jo omu- 
ka'de, nomukopi aligirira ekye jo 
6 owekitibwa. <Omantu bwalik wata 
mugandawe mu nyumba ya kitawe, 
(ngayogera) nti 'Gwolina ebyokwa- 
mbala, bera mufuzi wafe 'ywe, 
nokubula kuno kubere wansi wo- 
7 mukonogwo: ka lunaku olwo alii- 
musa e'dobozirye, (ugayogera) nti 
Si'ja kuba muwonya ; kubanga mu 
nyumba yange temuli 'mere newa- 
kuba'de ebyokwambala: temu'ja 
d kunfula mufuzi wa bantu. Kuba- 
nga Yerusalemi kizikiri'de, ne Yuda 
agu'de: 
nebikolwa byabwe biwakanya Mn- 

; kama, okusunguwaza amaso ageki- 
| 9 tibwakye. Ekifananyi kyobwenyi 
bwabwe kitegeza nga gubasinze; 
era babilira ekibi kyābwe 4 nga 
Sodomu, tebakikisa. Zisanze obu- 
lamu bwabwe! kubanga besasuli de 
e Mut. 8. |10 bo'ka obubi. Mwogere ku mntūki- 
T wa rivn nti “fanibanga) balungi: ku- 
2 banga /banalyanga ehibala byebi- 


wa R 
Yer. 37.91. 


1 Mub. 10. 
16. 


“Is 41. 


| < 4 Lnb. 13. 
La 10. 


ISAYA. 





16 neri "ebyombo byona Ebyetalusisi, i 


Era okugulumizibwa kwaba- ; 


kubanga olulimi lwahwe |: 





WA 16—44 


: 11 kolwa byabwe. Zisānze omnbi! 
y (anabanga) bubi: kubanga anawe- 
12 bwanga empera yengaloze. Abantu 
bange abana abato be ba joga, era 
abakazi be babafuga. Wowe abantu 
bange, ababakulembera babakya- 
mya, era bazikiriza e kubo ya mwe 
13 eritambulirwamu. Mukama aimiri- 
ra 'okuwoza, era gimirira okusala 
14 omusango gwamawanga. Mukama 
kalisala omusangogwabaka'de baba- 
ntube nabalangira babwe: “Mwe 
mwalira dala olusuku Iwemizabibu; 
omunyago gwomwavu guli mu nyu- 
15 mba za mwe: muba'de ki !okube- 


t 


| #Zab)l4 
Mub. 5.13 


tentanga abantu bange, nokusanga 
ainaso gabavu? bwayogera Muka- 
ma. Mukama owe'gye. 

16 Era nate Mukama yayogera nti 
m Kubanga abawala ba Sayuni ba- 
lina amalala, era batambula nga 
balalambaza ensingo era nga bali- 
na amaso agobukaba, nga bata- 
mbula era nga bakumba bwebage- 
nda, era nga bavuza ebigere bya- 

17 bwe: Mukama kyaliva alwaza e- 
bikakampa obwezinge bwomutwe 
gwabawala ba Sayuni, Mukama 

18 nabi'kula ku nsonyi zabwe. #Ku 
lunaku olwo Mukama aliba'gyako 
obuyonjo bwamasamba gābwe, ne- 
nkundulu zabwe, ° nebifanana nge- 

19 myezi; nemijugo, nemisa'ga, ne- 

20 ngoye ezokumaso; ebiremba, no- 
budangadi, nenebagyo, nobucupa 

21 obwakalosa, nensiriba; empeta 

22 nempeta ezomunyindo; engoye e- 
zamabala, neminagiro, nesūka, ne- 

23 nsawo; endabirwamu, ne bafuta, ne- 

24 biremba, nezibi'ka ku mitwe. Awo 
olulituka awali ebyakalosa waliba- 
wo ekivundu; nawali olwebagyo 
mugwa; nawali enviri ensunsnle 
obulungi kiwalata ; nawali ekiziba- 
wo Pkwesiba kibukutu: awali obu- 

95 yonjo kwokebwa. Abasajabo eki- 
tala kiriba'ta, nabazirabo (balifira) 

26 mu ntalo. "Nenzi'gize zirikāba | ryer1492 , 
ziriwubala; era ye aliba munaku, | 

4. s alitūla ku taka. Era abakazi ma ° Kung. 2 

musanvu balyekwata ku musaja '!“ 
omu “kn lunaku luli, nga bogera 
nti Tunalyanga e'mere ya'fe 'fe, 
era tunayambalanga elbyambalo | 
bya'fe 'fe: kyo'ka tutumibwe eri- 
nyalyo; otu'gyeko ekivume kya'fe. 

2 “Ka lunaku luli ve'tabi lya Muka- 
ma liriba 'diingi era Iya kitibwa, ne- 
bibala byensi biribawomera nyo 
abo abawonye ku Isiraeri, biriba 

8 birūngi. Awo olnlituka, oyo asi- 
ga'de mu Sayuni noyo abera mu 
Yerusalemi, “taliitibhwa mutnkuvn, 
ye buli muntu dawandikibwa mu 

4 balamu mn Yernsalemi : “ Mukama 

bwaliba nganali'za dala Bk pan 23 

yabawala ba Saynni, era ngamaze- 

mu omusai gwa Yerusalemi wakati 





mamng 
neb. 


8. 21 peh, 


1 
| 
"w7. 
? Balam. 
| 


P Ia. )6. 3 


eia? JI. 








tYyer zns. 


mm a aan an 


4. 5—5. 21. 3 


J kur. 13. 
Nn. 
1 Zek.2. 5, 


iia S4 


"Zad 80.8. 


t Mat. 1. 
B 


“Mat 2. 
19. 


419314 


"Mi 228. 


Siras n. 





mukyo, olwomwoyo ogwomusango, 

5 era olwomwoyo og wokwokya. kra 
Mukama alitondera ku buli nyu- 
mba eyolusozi Sayuni /ekire no- 
muka emisana, #nokumasamasa 
kwomuliro ogwāka ekiro: kuba- 
nga wa'gulu ku kitibwa kyona ku- 

6 libako ekiritimbibwako. Era wa- 
libawo ewema okuba ekisikirize 
emisana eri olubugumu, nokuba 
i eki'dukiro era omwekwekebwa 
eri kibuyaga nenkuba. 


NYIMBIRB muganzi wange olui- 
mba olwomwagalwa wange ebiga- 
mbo 4 byolusukulwe olwemizabibu. 
Muganzi wange yalina olusuku o- 
lwemizabibu ku lusozi olugimu e- 
2 nyo:bnalusimira olusalosalo, nalusi- 
gulamu amainja gamu, nalusimba- 
mu omuzabibu omulingi enyo nyi- 
ni, näluzimbamu wakati ekigo, era 
nalnsimamu eso'golero: “ nasubira 
lubale zabibu, nerubala zabibu ezo- 
3 munsiko. Kale 'no, mwe abatula 
mu Yerusalemi na'mwe abasaja ba 
Yuda, mutusalire omusango, mbe- 
iri'de, 'nze nolusukn lwänge o- 

4 iwemizabibu. Nandiinzi'za kuko- 
la ki nate olusuku lwange olwemi- 
zabibu kyenalema oknlukola ? Bwe- 
nasübira lubale zabibu, ekyalubaza 
6 zabibu ezomunsiko kiki? Kale 'no 
kakano kambategeze kyenākola o- 
lusuku lwānge olwemizabibu: ną- 
'gyako olukomera lwalwo, era luli- 
rirwa dala; namenyera dala ekisa- 
kate kyalwo, era lulirinyiririrwa 
6 dala: era naluzisa; tebalusalire. 
nga 'so tebalulimenga; naye muli- 


5 


meramu emyeramanyo nama gwa : , 


era ndiragira ebire obutalutonye- 

7sangako ukuba. Kubanga 4olu- 
suku olwemizabibu olwa Muka- 
ma owe'gye ye nyumba ya Isi- 
raeri, nabasaja ba Yuda kye ki- 
simbekye ekimusanyusa: nasubi- 
ra omusango, naye, laba, kujoga; 
obutūkirivu, naye, laba, kukaba. 

8 Zibasinze abo abaga'ta “enyu- 
mba nenyumba gi nayo, abongera 
enimiro ku nimiro gi'nayo, okutusa 
e'banga lweri'gwāwo, na'mwe no- 
kutūla nemutula 'mwe'ka wakati 

9 munsi! Mn matu gange (ayogera) 
Mukama owe'gye nti Mazima enyu- 
mba nyingi ziriba bifulukwa, enene 
era enungi, nga tewali azitulamu. 

10 Kubanga ensuku ezemizabibu kumi 

zinavangamu /eki'bo kimu, nogu- 

sera ogwensigo gunavangamu eki- 

'bo kimu kyo'ka.. 

Zibasanze abo abakera enkya mu 
makya okugolokoka, bagoberere e- 
kitamiza ; abalwāwo ekiro okutūsa 
| etūmbi omwenge negubalalusa ! 
: 12 Era enanga nentongoli, ebitāsa ne- 
|] ndere, nomwenge biri mu mbaga 


11 





ISAYA. 


zahwe: naye tebalowoza mulimu 

gwa Mukama, v'so tebana'sa ku 
13 mwoyo t okukola kwengaloze, Aba- 

ntu bange kyebavu de bagenda mu 
bunyage, olwokubulwa okumanya : 
nabasaja babwe abekitibwa balūni. 
'dwa enjala, nckibina kyabueenyo- 
14 nta eba'se. Amagombe kyegavu'de 
gagaziya okwegomba kwago, era 
gasami za akamwa kago ekitayasa- 
mizika: nekitibwa kyabwe nobungi 
bwabwe noluyogano lwābwe noyo 
15 asanyuka mubo bi'ka(omwo). Era 
komukopi akutamizibwa, nomu- 
kulu atowazibwa, namaso gabama- 
16 lala gatowazibwa: naye ! Mukama 
owe'gye agulumizibwa olwomusa- 
ngo, era Katonda Omutukuva atu- 
17 kuzibwa olwobutūkirivu. Abāņna 
bendiga neziryoka ziryanga mu 
'dundiro lyazo, era ebifo ebyazika e- 
byabage'vu™ abatambuze balibirya. 
18 Zibasānze abo abawalula obutali 
butūkirivunakagwa akobulimba, (a- 
hawalula) ekibi nga nomugwa ogwe- 
19 'gali : n abogera nti Ayānguyeko, a- 
sanibyeko omulimugwe tugulabe : 
nokutesa Kwomutukuvu wa Isira- 
eri kusembere kutūke tukumanye' 
20 Zibasanze abo abaita ekibi ekirū- 
ngi, nekirungi ekibi ; abateka ekizi- 
kiza mu kifo kyomusana, nomusana 
mukifokyekizikiza; abateka okuka- 
wa mu kifo kyokuwomerera, noku. 
womerera mu kifo kyokukawa! 

Zibasanze abo abalina ° amagezi 
mu maso gabwe bo, era abakabaka- 
ba mu kulaba kwabwe bo! 

22 > Zibasanze abo abalina aminyi o- 

kunywa omwenge, era abazira oku- 
23 tabula ekitamiza: r abateka obutū- 

kirivu ku babi #olwenguzi, era a- 

ba'gya ku mutūkirivu obntūkirivu- 
241 bwe! Kale ngolulimi lwomuliro 
bwerwokya ensambn, era ngesubi 
ekalu bweri'ka mu muliro, bwekityo 
ekikolo kyabwe kiriba ngekivundu, 
nekimuli kyabwe kirifūmūka nge- 
vfufu: kubanga biginanga amate- 
ka ga Mukama owe'gye, era tbha- 
nyomänga ekigambo # Ekyomutu- 
kuvu wa Isiraeri. 

w Obusiingu bwa Mukama kyebu- 
vu'de bububuka ku bantube, era a- 
golo'de omukonogwe okubalūmba, 
era aba'se, ensozi nezikankana, ne- 
mirambo gyabwe negiba ngebisasiro 
wakati mu ngudo. Ebyo byona bi- 
maze okubawo naye obusūngubwe 
tebunaba ku'gyibwawo, naye omu- 
26 konogwe gukyagolo'dwa. vy Era a- 

liimusiza amawanga ebendera ngai- 
ma wala, z alibakôwola ngaima ku 
nkomerero yensi: era, laha, balya- 
27 nguwa mangun oku'ja : tewaliba mn- 
bo alikowa newakuha'de alyesitala ; 
tewaliba alibongota newaknba'de 
alyebaka; 's0 nolukoba lwebesiba 


21 


25 




















































k Ia. 8 9. 


Is. 21. 


” Zab.100. 
11. 


” 2 Pet. 3. 
4. 


° Bal. 12, 
16, 


Plun. 


“Nge. 17. 
18. 
“kur. 3. 
8. 


t Is. 1.4 
" Ta. 12. 6. 


wa Rasek. 
22. 33 neb, 






” Is. 11.19. 






e Ts. 7.18. 
"Ma. 9. 
49. 











terulisumulukuka, 'so nolnkoha 
28 Iwengato zabwe ternlikutuka : obu- 
sale bwabwe bwa bwogi, nemitego 
gyabwe gyona mircge; ebinūlo bye- 
mbalasi zabwe biribalibwa ngama- 
inja agembalebale, ne banamuziga 
29 babwe nga kibuyaga; okulira kwa- 
bwe kuliba ngempologoma, balirira 
ngempologoma ento: wewawo, ba- 
lirira, balikwata omui'go gwabwe, 
nebagitwalira dala mirembe, 's0 te- 
30 walibawo aliwonya. Era?baliwūma 
kubo ku lunaku luli ngenyanja bwe- 
wūma: era <omuntu bwatunulira 
olukala, laba, ekizikiza nenaku, no- 
musana guzikizibwa mu bire byalwo. 


6 a Mu mwaka kabaka > U'ziya mwe- 
afira “nalaba Mukama ngatu- 
'de ku ntebe, empinvu eyagulumi- 
zibwa, nekirengekye nga ki'jula ye. 
2 kalu. Baserafi bali banniri'de wa- 
'guluwe: buli omn yalina “ebiwa- 
watiro mukaga; “ebibiri yabibi ka 
ku masoge, nebihiri yabibi'ka ku 
3 bigerebye, nebibiri yabibūsa. Omu 
nayogerera wa'gulu eri mu'ne nayo- 
gera nti /Mnutukuvn mutukuvu, 
mutukuvu, Mukama owe'gye : ensi 
4 yona e'ju'de ekitibwakye. Nemisi- 
ngi gyemiryango neginyenyezebwa 
olwe'dobozi lyoyo eyayogerera wa- 
'gulu, Yenyumba ne'jula omu'ka. 
5? Nendyoka njogera nti Zinsanze! 
kubanga nfu'de; kubanga ndi mu- 
ntu wa mimwa egitali mirongofu, 
era ntila wakati mu bantu abemi. 
mwa egitali mirongofu : kubanga 
amaso gange galabve Kabaka, Mu- 
6 kama owe'gye. Omu ku baserafi 
nälyoka abiika na'ja gyendi, ngali- 
na eryinda eryaka mu ngnloze, lye- 
yali a'gye ku kyoto ne namaeralo: 
7 nalikomya ku kamwa kange, nayo- 
gera nti Laba, lino likomye kn mi. 
mwagyo; era obutali butiikirivubwo 
bugsi'dwawo, nekibikyo kirongose- 
8 bwa. Nempulira c'dobozi lya Mu- 
kama, nga lyogera nti Nātuma āni, 
era anatugendera ani? Nendyoka 
njogera nti 'Nze 'nzuno: ntuma 
9 'nze. Navogera nti Genda obiilire 
abantu bano nti Okuwulira mnwa- 
lire, naye temntegëra; noknlaha 
10 mulabe, nave temwetegčreza. Sa- 
vuwaza omntima gwabantu bano, 
era 'gala amatu gabwe. era ziba a- 
maso rabwe; baleme okulaha nama- 
so gibwe, noknwulira namatu ga- 
bwe, nokutegera nomutima #wabwe, 
11 noknkyūka, okuwonyezebwa Ne- 
ndyoka njogera nti Mnkama wange, 
biritūsa wa (okubāwo)? Na'damu 
nti Okutūsa ebibuga lwebirizika nga 
tewali abitūlamn, ne mn nyumba 
nga temnli muntu, ensi nezikira 
12 dala, era Mukama ngajuln'de aba- 
nta ngabatu'te wala, nebifnlukwa | 


a 2 Rasek. 
15. 7. 

è Is. 3.3. 

“ Yok. 12. 
4l. 







d Kub.4.8. 
“< Erz 1. 11. 








f Kub.4.8. 






# Kuv. 19. 
18. 


Kub. 15.8. 
iKuv.3 6. 





ISAYA. - 





6. 28—7. 15. | 





13 nga bingi wakati munsi. Era cki- | 
tūndu ekyekumi bwekiriba nga ki- 
kyasiga'de omwo, kiririrwa dala na- 
te: ngomumyuliru era ngomuvule 
ekikolo kyagyo nga kisiga'de, bwe- | 
gitemebwawo; bwekityo kensigo | rEzer9: 
entukuvu kye kikolo kyayo. 


Awo olwatiika ku mirembe gya A- 
kazi omwana wa Yosamn, omwana 
wa U'ziya, kabaka wa Yuda, 4 Lezi- 
ni kabaka Webusuli, ne Peka omwa. 
na wa Lemaliya, kabaka wa Isirae- 
ri, nebayambuka Eyerusalemi okn- 
kirwanyisa; naye nebakiremwa. 
2 Nebabūlira enynmba ya Daudi nga 
bogera nti Obusuli butabaganye ne 
Efulaimu. Omutimagwe negunye- 
nyezebwa, nomutima gwabantube, 
ngemiti egyomukibira bweginye- 
nyezebwa nempewo. 

8 Mukama nalyoka agamba Isaya 
nti Fuluma kakano osisinkane Aka- 
zi, 'gwe ne Senluyasubu omwana. 
wo, “olusalosalo olwekidiba ekye- 
ngulu wernkoma, mn lugūdo olwe- 

4 nimiro yomwozi wengoye; omuga- 
mbe nti Wekume oberewo buhe- 
zi; totya, 'so nomutimagwo tegu- 
ziri'kanga olwemimnli gino gy ombi 
eginyoka egi gwere'de, olwobusu- 
ngu obukambwe obwa Lezini Nobu- 
suli, cnobwomwăna wa Lemaliya. 

5 Kubanga Obusuli butêse'za obubi 
ku'gwe, ne Efulaimn, nomwana wa 

6 Lemaliya, nga bogera nti Twambu- 
ke tulumbe Yerusalemi, tukitega- 
nye, twewa'gulire omwo ekituli, tu- 
'sewo kabaka wakati mukyo, omwa.- 

7 na wa Tabeeri: bwatyo bwayogera 
Mukama Katonda nti Tekirinywera 

8 '86 tekiritikirira. Kubanga domu- 
twe Gwobusuli ye ¢Damasiko, no- 
mutwe Gwedamasiko ye Lezini: e- 
ra /emyaka enkäga netano nga te- 
gina'gwawo Efulaimn alimenyeka- 

9 menyeka ohntaba 'gwanga: nomu- 
twe gwa Efnlaimu ye 0 Samsliya, 
nomutwe Gwesamaliya ye mwana 
wa Lemaliya. Bwemuligina okn- 
'kiriza. mazima temnlinywezebwa. 

10 Awo Mukama nägamha nate Aka- 
zi nti Wesabire Mukama Katonda- 
11 wo i akabonero ; kasabe oba mu bu- 
12 ziba oba mn 'hanga wa'gnln. Na- 
ye Akazi nāyogera nti ¥ Sisabe ’sā 
13 sikeme Mukama. Nayogera nti 
Muwaulire kakano, l 'mwe enyumba 
ya Dandi; kigambo kitono gvemnli 
'mwe okukoya abantu nokwagala 
nemwagala oknkoya ne Katonda 
14 wange era? Mukama ye nyini kya- 
liva abawa akabonero; ™ laha, * o- 
muwala atamanyi musaja aliba In- 
buto, alizila omwana wa balenzi, 
era alituma erinyalye Ol-nanneri. 
15 r Omuzigo nomubisi gwenjnki ali- 
birya, r bwamanya okugana ebibi, 


7 


a 9 Batek 
15. 5.7. 


42 Rasek. 
18 17. 


“la. 8. 4 


d? Sam 8 
6 
eia. 


12 Rasek. 
17. 4. 


71 Pasek. 
16. 24 


12 Rasek. 
19. BW 


19 Basoek. 
16 7. 

! Luk. 1.97, 
w. 


“ [sR AIA 
P lu. 22 
“Luk. 2 
40, SL 


7. 16—9. 1. 


'l6.84 |16 nokweroboza ebiringi. ?Kubanga 


7 2 Basek. 
lb. 4. 


Is. 77, 10. 
“1486. 6. 


Ts 7. 16. 


b la 7. 8. 
“Ta, 7.9, 


4Nek. 3. 
LES 


“I4.7.1,4 


omwana nga tanamanya kugana bi- 

bi nokweroboza ebirūngi, ensi gyo- 

kyawamn ’bakabaka bayo bombi e- 
17 rirekebwa. Mukama aliknletako 
ne ku bantubo. ne ku nyumba ya 
kitāwo, enaku ezitajinga, okuva 
ka lmnaku # Efulaimn |weyaviramu 
mu Yuda; kabaka Webwasuli. 

A wo olulitūka ku lnnakn luli Mu- 
kama alikowola w ensowera eri mu 
bifo ebyewala ebyemi ga Egyemisi- 
ri, nenjuki eri munsi Yebwasuli. 
19 Era biri'ja, era biriwu mulira byona 

mn biwonvu ebyazika, ne mu bunya 

obwomninainja, ne kn ma gwa go- 
na, ne ku malūndiro gonan. 

20 Ku lunaku luli Mukama alimwe- 
saakamwāno akagule Y (akali mu bi- 
fo ebyemitala Womu'ga, ye kabaka 
Webwasuli, omutwe nobwoya obwo- 
kubigere: era kalimalawo nekire- 
vu. 

Awo olulitaka ku lunakn Inli o- 
musaja alirisa ente eyonsa ento ne- 

22 ndiga biri; awo olulituka olwama- 
ta amangi gezirigabiza anilyanga 
omuzigo: kubanga buli muntu anā- 
Iyanga omnzigo nomubisi gwenjuki 
aliba asiga'de wakati munsi. 

23 Awo olulitūka ku lunaku luli, bu- 
li kifo awabanga emizabibu oluku- 
mi, buli gamu gwa sekeri lukumi, 
kiriba kya myeramanyo nama'gwa. 

24 Bali'jayo nga balina obusale nomu- 
tego ; kubanga ensi yona eriba mye- 

25 ramānyo nama'gwa. Nengozi zona 
zebalimanga nenknmbi, tolitiikayo 
olwokutya emyeraminyo nama- 
'gwa, naye ? waliba wa kusindikayo 
nte, 4 nokulinyirirwa endiga. 


18 


21 


8 MUKAMA nang'amba nti Wetwali- 
re ekipande ekinene, okiwandike- 
ko nekalamu eyomuntn nti Kya 
2 Makeru -salatn -kasu - bazi; nange 
ndyetwalira dbajulirwa abesigwa o- 
kuwandika, Uliya kabona, ne Zeka- 
3 liya omwana wa Yeberekiya. Ne- 
ng'enda eri na'bi omukazi; naba 
mbuto, nazala omwana wa bnlenzi. 
Mukama nalyoka ang amba nti Mn- 
tume erinya Makern-salaln-kasu- 
4 bazi. a Kubanga omwana nga ta- 
namanya kukaba nti Kitange, era 
nti Mange, obnga'ga b Obwedama- 
siko nomnnyago c Ogwesamaliya bi- 
rinyagibwa mu maso ga kabaka 
Webwasnli. 
5 Mukama näyopera nīnge nate o- 
6 mnlundi omulala nti Kuhanga aba- 
ntu bano baganyi amazi ga 4 Siroa 
agatambula empola, nebasanynkira 
e Lezini nomwana wa Lemaliva; 
7 kale 'no, laba, Mnkaina ayimbusa 
kubo amazi Agomn'ga, agamanyi 
era amangi, kabaka Webwasuli ne- 
kitibwakye kyona: era alyambnka 


ISAYA. 


oknsu'kirira ensalosaloze zona, era 

8 alivika kn 'talerye lyona : era alye- 

yongera nakulukuta okntūka mu 
uda; alyanjala aliitamu; alikoma 
ne mu bulago; nokugololwa kwe- 
biwawātirobye kulijjuza ensiyo, 
'gwe / Imanueri, nga bweyenkana 
obugazi. 

9  Muyogane, 'mwe amawanga. mu- 
limenyekamenyeka ; era mutege a- 
matu, 'mwe 'mwena abomunsi eze- 
wala: mwesibe, mulimenyekame- 
nyeka; mwesibe, mulimenyeka- 

10 menyeka. Mutese ebigambo wa- 
mu, birizikirizibwa; mwogere e- 
kigambo, tekiriimirira: kubanga 

11 vy Katonda ali wamn na'fe. Knba- 
nga Mnkama yayogera nange bwa- 
tyo nomukono ogwamanyi, nanjigi- 
riza 'neme okutambulira mu 'kubo 

12 lyabantu bano, ngayogera nti Te- 
mwogera nti Okwekoba, mu byona 
e gwānga lino byeriryogerako nti 
Okwekoba ; 'so temntya kutya kwa- 

13 bwe, 's0 temntekemuka. t Mukama 
owe'gye oyo gwemuba mnutukuza ; 
era oyo kaberenga entisa ya mwe, 
era oyo aberenga ekitibwa kya mwe. 

14 Fra l aliba ngawatukuvu; naye ali- 
ba mi nge'jinja eryokwesitalwako era 
olwazi olugwisa eri enyumba zombi 
eza Isiraeri, okuba #omutego era 
ekyambika eri abo abatūla mu Ye- 

15 rusalemi. Era bangi abaliryesita- 
lako, nebagwa, nebamenyeka, neba- 
tegebwa, nebakwasibwa. 

16 Sibira dala okutegeza, 0'sê aka- 
bonero ku mateka mu haigirizwa 

17 bange. Era vndirindirira Mukama, 
r akweka aninsoge enyumba ya Ya- 

18 kobo, nemunonya. "laha, 'nze 
snahāna Mukana bampa de bya 
kuba ! bubonero era bya kuba bye- 
wunyo mu Jsiraeri ebiva eri Muka- 
ma owe'gye, atūla kn lngozi Saynni. 

19 Era bwebabagambanga nti Mu- 
būze “abo abaliko emizimu naba- 
'fumn, abalira (ngenyonyi) era aba- 
joho'ja: tepgwanga tekirigwanira 
knbūza Katonda wābwe? biga- 
mbo byabalamu (bandibizi'za) Y a- 

20 hafn? 'Im'de eri zamatēka nobuju- 
lirwa | a obanga tebogera ngekiga- 
mbo ekyo bwekiri, % mazima ohu de 

21 tebngenda kubakerera. Era ba- 
liita (munsi), nga beralikirira nyo 
nga balumwa enjala: awo olu- 

“natiakanga bwebanatumwanga e- 
njala. banānyigānga “nebakolima 
nga balaira kabaka wabwe ne Ka- 
tonda wibwe, nebatunuza amaso 

22 gabwe wa'gulu: era 4 banatunuli- 

yanga ensi. era, laba, naku nekizi- 

kiza, ekizikiza ekyoknbonyabonye- 
zebwa; era baligoberwa mu kiziki- 
za ekiku'te. Naye tewaliba kizi- 
kiza eri ovo eyali abonyabonyeze- 
bwa. «E'da yanyomya vensi ya 


9 


561 





J Is. 7. 14. 


s Is. 7.14 


i Kubal. 
20. 12, 


k Luk. 32. 
5. 


l Ez. 31.34. 
”" Bal. 9. 
33. 


” Zab. 60. 
22 


“ Kab.23. 
P Is. 54. 8. 
“ Reh.?2.13. 
#14, 7.3. 

t Ts. 7. 14. 


"2 Rasek, 
23. 2. 


Te. 44. 25. 


y 1 Ram. 
YR. N neh., 
Zab. 106. 
28. 

: Luk. 16, 
9. 

“1 Yok. 4. 
6. 

6 Mi. 3. 6. 


“Kuab, 16. 
9 neb. 





e Bef. 5.8, 
14. 

d Luk. 1. 
79. 


e Is. 28.13. 


S 18.10. 77. 


4 Luk. 2 

11. 

k 8. 7.14 
l Mat. 23. 
18. 


m Balam. 
13. 18. 


" Bef.2.14. 
° Zab.89.4. 


P Yer. 3.5. 























b Ta. 18. 17. 






ISAYA. 


Zebuluni nensi ya Nafutali, naye 
mu kisera ekyoluvanyuma agifu'de 
ya kitibwa, awali e'kubo eryenya- 
nja, emitala wa Yoludani, Galiraya 

2 eyamawānga. < Abantu “abata- 
mbuliranga mu kizikiza balabye o- 
musana mungi: abo abatulanga 
munsi yekisikirize kyokufa, omu- 

3 sana gubiaki'de bo. “<Oyazi'za e- 
'gwanga, oyonge'de ku sanyu lyä- 
bwe: basanyukira mu masogo nge- 
sanyu bweriri eryomumakungula, 
abasaja nga bwebasanyuka nga ba- 

4 gereka omunyago. Kubanga /eki- 
koligo ekyamuzitowerera, nomu'go 
ogwokukibegabegakye, lwe luga o- 
lwomujöōziwe, obimenye nga ku 

5 sinnaku lwa Midiani. Kubanga 
ebyokulwanyisa byona ebyoyo ali- 
na ebyokulwanyisa mu luyogano, 
nebyambalo ebikulunyizibwa mu 
musai, biriba bya kwokebwa bwo- 

6 kebwa, okuba enku ezomuliro. Ku- 
banga tomwana atuzali'dwa 'fe, 
komwana owobulenzi awere'dwa 
'fe; l nokufuga kunabanga ku kibe- 
gabegakye: nerinyalye liriitibwa 
nti “Wa kitalo, Atesa ebigambo, 
Katonda owamanyi, Kita'fe ata- 

7 'gwawo, “Omukulu wemirembe. O- 
kufugak we nemirembe ° tebirikoma 
kweyongeranga, ku ntebe ya Daudi, 
ne ku bwakabakabwe, okubunywe- 
za, nokubuwanirira Pnomusāngo 
nobutūkirivu okuva lero nemire- 
mbe nemirembe. ”Obunyikivn bwa 
Mukama owe'gye bulitūkiriza ekyo. 

8 Mukama yawereza Yakobo ekiga- 
9 mbo, nekigwa ku Isiraeri. Era aba- 
ntu bona balimanya, * Efulaimu na- 
batula mu ' Samaliya, abogera na- 
malala nobuka’'kanyavn bwomuti- 
10 ma nti Amatofali gagu'de, naye tu- 
lizimbya amainja amateme : enko- 
ma ziteme'dwawo, naye tulizifūla 
11 ensambya. Mukama kyaliva agu- 
lumiza abalabe ba * Lezini okumu- 
lumba, era alisakiriza abalabebe ; 
12 w Abasuli mu maso, # Nabafirisuti 
emabega; era balirya Isiraeri na- 
kamwa akayasamye. 3Ebyo byona 
bimaze okubawo naye obusungu- 
bwe tebunakyusibwa okubavako, 
naye omukonogwe gukyagolo'dwa. 
13 Naye “abantn tebikvukiranga 
oyo eyabakuba, 'so tebanonyanga 
14 Mukama wa 'gye. Mukama kyali. 
va asalako ku Isiraeri omutwe no- 
mukira, olnkindo nekitõgo, vku 
15 lanakn lumu. Omnusaja omnka'de 
era owekitibwa gwe mutwe; nena- 
'bi aigiriza ebyobulimba gwe muki- 

16 ra. Kubanga abakulembers abantu 
bano babakyamya; nabo bebakule- 
17 mbera bazikirizibwa. Mukama kya- 
liva alema okusanyukira abavubuka 
babwe, 'so talisisira (bana) bābwe 
abafiridwa bakitibwe ne ba'na- 


'mwandu babwe: kubanga buli mu- 
ntu avola era akola ebibi, na buli 
kamwa kogera ebyobusiru. € Ebyo 
byona bimaze okubawo naye obusi- 
ngubwe tebunakyūsibwa okubava- 
ko, naye omukonogwe gukyagolo- 
'dwa. 

18 Kubanga obubi d bwokya nggmu- 
liro; gumalawo emyeramanyo na- 
magwa: wewawo, gukolera mu bi- 
sa'ka ebyomukibira, ebire ebyomu- 
'ka ebiku'te nebinyoka nebirinya 

19 wa'gulu. Olwobusūngu bwa Mu- 
kama owe'gye ensi eyiride dala: 
era nabantu bali ngenku ezomuliro; 

20 “ tewali asonyiwa mugandawe. Era 
omu alisika ku mukono ogwadyo, 
nalumwa enjala; era /alirya ku 
mukono ogwa kono, 'so tebali'kuta : 
vbalirya buli muntu enyama eyomu- 

21 konogwe ye: i Manase Efulaimu ; 
ne Efulaimu Manase: era £ bombi 
wamu balikyawa Yuda. (Ebyo 
byona bimaze okubawo naye obu- 
sungubwe tebuuakyusibwa okuba- 
vako, vaye omukonogwe gukyago- 
lo'dwa. 


1 ZIBASANZE abo abatēka ama. 
teka agatali ga butukirivu, na- 
bawandisi abawandika obukyamu: 
2 okugoba abanaku baleme okutali- 
rwa omusango, . nokubanyagako 
ebyabwe dabavu abomubautu bä- 
nge, ba na'mwandu babere munya- 
go gwabwe, era abafiri'dwa bakita- 
3 bwe babafule omui'go gwabwe! Era 
mulikola mutya ku dlunaku olwo- 
ku'jirwa, ne mu kuzikirizibwa oku- 
liva ewala? muli'dukira eri ani 
okuberwa? era mulireka wa ekiti- 
4 bwa kya'mwe? Balikutama buku- 
tami wansi wabasibe, era baligwa 
wansi waba'ti dwa. cEbyo byona 
bimaze okubawo naye obusungubwe 
tebunakyŭsibwa okubavako, naye 
omukonogwe gukyagolo'dwa. 


5 'Gwe Omwasuli, oluga olwobusu- 
ngu bwange, omu'go oguli mn nga- 
6 lozo kye kirui kyange! Ndimutu- 
ma oknlumba e'gwanga erivola, era 
“ ndimulagira ku bantu abaliko o- 
busiungu bwange, okunyaga omu- 
nyago, nokunyaga omni'go, nokuba- 
linyirira wansi ngebitomi ebyomu- 
7 ngūdo. Naye tagenderera kukola 
bwatyo, 's0 nomutimagwe tegulo- 
woza bwegutyo; naye kiri mu mu- 
timagwe okuzikiriza, nokumala wo 
8 amawanga si matono. “kubanga 
ayogera nti Abakulu bange bona 
9si bakabaka? Kalino tekifanana 
/ Kalukemisi? 9 Kamasi tekifanana 
f Alupadi? Samaliya tekifanana 
10 Damasiko? £Ngomnkono gwange 
bwegwatiika kunsi za ba 





kabaka 
ezesanamu, ezalina ebifananyi ebi- | ja 332 


9. 2—10. 10. 


“la. 13. 








a Ts li L. | 





d Kœ 9.7. 
Luk 19.44. | 


eTe. 9. 12. 


Yer. 34 
22 


49 Rasek. 





10. 11—11. 7. 


————-< .-- 


6 
SE 
a 


Ple 


r Ts 4.2, 


ba'je ebyasinga ebyo ebiri mu Ye- 

11 rusalemi ne mu Samaliya; nga 

bwenakola Samaliya nesanamu za- 

kyo, sirikola bwentyo Yerusalemi 

l nesanamu zakyo? 

Kyekiriva kituka,” Mukama bwa- 
liba ngamali'de dala omulimugwe 
gwona ku lusozi Sayuni ne ku Ye- 
rusalemi, nendyoka * mbonereza 
ebibala byomutima omuka kanyavu 
vgwa kabaka Webwasuli, namalala 
13 gamasoge amagulumivu. v Kuba- 

nga yayogera nti Olwamanyi gomu- 

konogwangenakikola, nolwamagezi 
gange; kubanga ndi mukabakaba : 
era na'julula ensalo ezamawanga, 
ne'nyaga obuga' ga bwabwe, nento- 
waza ngomuzira abo abatula (ku 

14 ntebe): era omukono gwange guvu- 
mbude obugaga obwamawānga 
ngekisu; era nyomuntu bwaku- 
ng anya amagi agazizibwa, bwentyo 
bwenakung'anya ensi zona: '80 
tewali eyayanjuluza ekiwawatiro, 
newakuba'de eyayasamya akamwa, 

15 newakuba' de eyakāba. Emba'zi 
eryenyumiriza eri oyo agitemya? 
omusomeno gulyekuza eri oyo agu- 
nyenya? kwenkana oluga nga lu- 
nyenye'za abo abalulonda, oba o- 
mu'go nga gusitu'de atali muti. 

16 Mukama, Mukama owe'gye, kya- 
liva awereza obuko'vu mu basajabe 

e'vu; era wansi wekitibwakye 
walikolera okwokya ngokwokya 

17 kwomuliro. Nomusana gwa Isira- 
eri guliba mu kifo kyomuliro, No- 
mutukuvuwe aliba mn kifo kyokwa- 
ka: kale gulyokya gulimalawo ama- 
'gwage nemyeramänyogye Pku lu- 

18 naku lamu. Era alimalawo ekiti- 
bwa kyekibirakye, nekyenimiroye 
engimu, obulamu era nomubiri: 
kale kiriba ngomukwasi webendera 

19 bwaziri'ka. Nemiti egyomukibira- 
kye egirisigalawo giriba mitono, 
omwana omuto nokuinza nainza 
okugiwandika. 

20 Awo olulituka ku lunaku luli, 
rabaliba nga bafi' sewo ku Isiraeri, 
nabo abaliba nga bawonye ku nyu- 
mba ya Yakobo, nga #tebakyesiga- 
ma nate kwoyo eyabakuba: naye 
balyesigama ku Mukama, Omutu- 
kuvu wa Isiraeri, mu mazima. 

21 ' Ekitūndu ekirifikawo kirikoma- 
wo, ekirifikawo ku Yakobo, eri 

22 Katonda owamanyi. ¥Kubanga a- 
bantubo Isiraeri newakuba de nga 
baliba ngomusenyu ogwenyanja, e- 
kitundu (obutūndu) ekirifi' kawo ku- 
bo kirikomawo: okutiikiriza kwa- 
tesebwa, okusu'kirira nomusango 

23 ogwensonga. Kubanga okukome- 
'kereza, era okwatesebwa, Muka- 
ma, Mukama owe'gye kwalikola 
wakati munsi yona. 

24 Kyava ayogera Mukama, Muka- 


19 


ISAYA. 


ma owe'gye nti 'Mwe abantu bange 
abatula mu Sayuni, temutyanga 
Asuli: newakuba de ngakukuba no- 
luga, nakugalulira omu'gogwe, nge- 

25 mpisa Yemisiri bweri. ““ Kubanga 
akasera kakyali katono nyo, oku- 
nyiga kulyoke kutūkirizibwe nobu- 
sungu bwānge mu kuzikirira kwa- 

26 bwe. Awo Mukama owe'gve ali- 
muletako ekoba, nga bwebyali #Mi- 
diani bweya tirwa awali olwazi lwa 
Olebu: znolugalwelunliba ku nyanja, 
era alirugalula ngempisa Yemisiri 

27 bweri. Awo olulituka ku lunaku 
luli, omugugugwe guliva ku kibe- 
gabegakyo, nekikoligokye mu bula- 
gobwo, nekikoligo kirizikirizibwa 
“olwokufukibwako anmafuta. 

28 Atuse Eyayasi, aise mu tMigulo.- 
ni; ¢ Emikumasi gyaterekera emi- 

29 gugugye: bavunuse 4awavūnuki- 
rwa; basuze Egeba: Lama aka- 
nkana; Gibea wa Saulo a' duse. 

30 Yogerera wa'gulu ne'doboziryo, 
'gwe muwala wa “Ga'limu | wulira, 

31 'gwe Laisa! 'Gwe Anasosi asasi- 
rwa! Madumena mu duse ; abatula 
mu Gebimu bekung 'anya oku' duka. 

32 Ku lunaku luno olwa lero anasula 
JEnobu: omukonogwe agugalnlira 
olnsozi Iwa muwala wa Sayuni, olu- 
gozi lwa Yerusalemi. 

33 Laba, Mukama. Mukama owe- 
'gye, alitema amatabi nentisa: na- 
bawanvu abawagufu balitemerwa 
dala, nabagulumivu balikakanyizi- 

34 bwa. Era alimalawo nekyuma ebi. 
sa ka ebyomukibira, ne y Lebanoni 
aligwa olwowamanyi. 

1 1 Era mu kikolo kya 3 Yese mnli- 

va è ensibuka, ne'tabi eririva mu 

2 mizigye liribala ebibala : ¢ nomwo- 
yo gwa Mukama gulibera kuye, 
d omwoyo ogwamagezi nokutegera, 
omwoyo ogwokutesa namanyi, o- 
mwoyo ogwokumanya nokutya Mu- 

3 kama; nokutya Mukama kwalisa- 
nyukira: <'so tasalenga misango 
ngokulaba kwamasoge bwekunaba- 
nga, so tanenyenga ngokuwnlira 
4 kwamatuge bwekunabanga: naye 
Janisaliranga omwavu emisango 
gya nsonga, era ananenyanga no- 
butūkirivu olwabawombefu abali 
kunsi: era #alikuba ensi nomu'go 
ogwomukamwake, era ali ta omubi 
5 nomu'ka ogwomumimwagye. No- 
butūkirivu buliba êlukoba lwa mu 
kiwatokye, nobwesigwa (buliba) lu- 
6 koba Iwa mn mugongogwe. £No- 
musege gunasulanga wamu nomwa- 
na gwendiga, nengo enegalamira- 
nga wamu nomwana gwembuzi; 
nenyana nomwana gwempologoma 
nekya sa'va wamu; nomwana omu- 

7 to aliziitiriza. Nente ne'dubu ziri- 
rira wamu; abāna bazo baligalami- 


563 





w Ta. 54.7. 


2 16. 29.17. 


a Ju. 10. 
Beb. 7. 14. 
b Zab. 110. 
2. 

“Mat. 3. 
16. 

Yok. 3.34. 
d Ma. 34.9. 


e Yok. 7. 
24. 


J Zab. 4. 
2. d. 


# Zab. 2.9. 
Mala, 4. 6. 


í Bef. 6.14. 


k Ta, 65. 25. 
Koe. 2. 18. 





a Is. 27. 13. 
Yer. 49, 36. 


e Is, 9.21. 
Yer. 3. 13. 
Ez. 37. 16 
neb. 


è Zek. 10. 
l. 


e Ts. 7. 20. 


d Ia. 9. D. 


“ Kuv. 14. 
2. 
le. 63. 12, 
13. 


€ Ts, 98. 4. 


b Kuv. 15. 


Zab. 118. 
14. 


€ Zah, 145. 


4 neb. 
d Zab, 98. 
1. 


ISAYA. 


YA wamu: nempologoma erirya o- 
8 mu'do ngente. Nomwana ayonka 
alizanyira kn kinya ekvenswera, 
nomwana eyakava ku mabere alite- 
ka omnkonogwe ku mpampagama 
9 yesalimbwa. Tebalirūma newaku- 
'de okuzikiriza ku ! lusozi lwānge 
olutukuvu |wona: kubanga ™ ensi 
eri'jula okumanya Mukama, nga- 
ma'zi bwegasanikira enyanja. 
10 Awoolnlitūka ku lunaku luli neki- 
kolo kya Yese, ekiimirira okuba e- 
bendera eyamawanga, eri oyo ama- 
wanga gyebananonyanga ; ° nekifo- 
kye ekyokuwu'muliramu kiriba ki- 
tibwa. 

Awo olalitiika ku lunaku lali Mu- 
kama ali'sawo nate omukonogwe 
omulūndi ogwokubiri okukomyawo 
abalifi'kawo ku bantube abalisiga- 
lawo, okuba'gya mu Bwasuli ne mu 
Misiri ne mu ? Pasulo ne mu ” Kusi 
ne mu Eramu ne mn '!Sinali ne 
mu “ Kamasi ne mu ¥bizinga ebyo- 
12 munyanja. Era Yaliwanikira ama- 

wanga ebendera, era alikung'anya 

zabigobebwa mu Isiraeri, naleta 
wamu abisasanyizibwa ku Yuda 
okuba'gya mu nsonda enya ezensi. 
13 Era 4“ obu'gya bwa Efulaimu buli- 
'gwawo, nabo abateganya Yuda ba- 
lizikirizibwa. Efulaimn talikwati- 
rwa Yuda bu'gya, ne Yuda talitega- 
14 nya Pfulaimu. Era balibūka neba- 
gwa ku kibegabega Kyomnfirisuti 
ebugwanjuba; balyetaba okunyaga 

abana bebuvanjuba: baligolola o- 

mukono gwabwe ku Edomu ne Mo- 

abu; nabina ba Amoni balibago- 


11 


dala olulimi Iwenyanja Eyemisiri; 
era alikunkumulira omnkonogwe 
ku “Muga nempewoye ekaza, na- 
gukuba nāgufūla emi'ga musānvu, 
nasomosa abantu nga tebatobye bi- 

16 gere. Era 4 waliba olngūdo eri abo 
abalifi'kawo kn bantnbe, abalisiga- 
lawo, okuva mu Bwasuli; “nga 
bwerwaliwo eri Isiraeri ku lunaku 
Iweyalinyirako okuva munsi Yemi- 
siri. 


1 Era ku lunaku luli olyogera 
nti Nakwebaza, ai Mukama; 
kubanga newakuba'de nga wansu- 
nguwalira, obusinguhwo bukyase, 
2 era onsanyusa. Laba, Katonda bwe 
bulokozi bwānge; nesiganga nesi. 
tya: kubanga a Mukama Yaknwa 
ge bmīnyi gānge noluimba; era 
3 yafūse obulokozi bwange. Kyemu- 
navanga musenanga nesanyn ama- 

4 'zi mu nzi'zi ezobulokozi. Era ku 
lumaku luli mnlyogera nti Mwebaze 
Mukama, muite erinyalye,é mubñli- 
re ebikolwabye mu mawinga, mwo- 

6 gereerinyalve ligulumizibwe. 4 Mu- 
muimbire Mukama; knbanga akoze 


ebyekitibwa : 
6 munsi yona. 


13 aOmucucu gwa Babuloni èI- 
saya mutabani wa Amozi gwe- 
yalaba. 

2 eMuwanike ebendera “ku lusozi 
olwobwern, mubaimusize e'dobozi, 
muwenye nomukono, baingire mu 

8 miryango egyabakiingu. Ndagi'de 
e abawonge bange, wewawo, mpise 
abasaja bange J abamanyi olwobu- 
sungu bwange, abange abenyumiri- 

4 zanamalala. Oluyogino Iwekibina 
ku nsozi, ngolwe'gwanga edene! 
oluyogano olwokulekana kwobwa- 
kabaka obwamawanga nga gaku- 
ng'anye! Mukama owe'gye aku- 

5 nganyiza egye olutalo. Bava 
munsi yewala, ku nkomerero ye'gu- 
In, Mukama nebyokniwanyisa ebyo- 
kunyigakwe, okuzikiriza ensi yona. 

6 Mnwowogane; kubanga 9 olunaku 
lwa Mukama luli kumpi; luli ja 
ngokuzikirira okuva eri Omuinza 

7 webintu byona. Emikono gyona 
kyegiriva gi'dirira, na buli mutima 

8 gwomuntn gulisānūka : era balike- 
ng'êntererwa ; okusongomolwa no- 
kubalagalwa kulibakwata ; t balirū- 
mwa ngomukazi aliimwa oknzäla : 
baliwunikirira ho'ka na bo'ka; a- 
maso gabwe galiba maso ga muliro. 

9 Laba, kolunaku lwa Mukama Ina. 
olnkambwe, nga lnlina obusūngu 
nekirni ; okuzisa ensi, nokuzikiriza 
abalina ebibi abayo okubamalamn. 

10 Kubanga emunyenye ezomu'gulu 
nebibina byazo febiryaka kwaka 
kwabyo : tenjuba erizikizibwa nge- 


11. 8—13. 16. 


ekyo kimanyibwe 
Yogerera wa'gulu 
olekane, 'gwatiila mu Sayuni: ku- 
banga “Omutukuvu owa Isiraeri 
ali wakati mu'gwe mukulu. 


Zab. 50.5. 
S Yo. 3.11. 


7 Ya 1.15 
1. 
Kub. 617. 


i Mat. 94 


vayo, nomwezi tegulyaka musana | 2 


11 gwagwo. Nange ™ ndibonereza e- 
nsi olwobnbi bwabwe, nababi olwo- 
butali butukirivu bwābwe ; era ndi- 
malawo ekye'jo ekyabalina amalala, 
era "ndika'’kanya okwenynmiriza 

12 kwabo abatisa. > Ndifūla omusaja 
oknba owomuwendo okusinga eza hu 
enūugi, omusaja okusinga P ezabu 

13 enūngi eya Ofiri. Kyendiva ” nka- 
nkanya e'guln, nensi erinyenyeze- 
bwa okuva mu kifo kyayo, mu 
busungu bwa Mukama owe'gye, ne 

14 ku lunaku olwekirnikye. Awo olu- 
litūka ngempewo egobebwa era 
ngendiga ezitaliko musūmba, 5 bali- 
kyiika buli muntu oku'da mu bantu 
bewābwe ye, era bali duka buli mn- 

15 ntu munsi yābwe ye. Bnli anala- 
bikanga anafumitibwanga; na bnli 
anawambibwanga anagwanga neki- 

16 tala. !Nabana hähwe abawere ba- 
limenyerwamenyerwa mu maso gi- 
bwe; “enyumba zabwe zirinyagi- 
bwa, nabakazi bibwe balikwatibwa 


"LAN. 


“ULN 
17. 
BAe 
P Yoh 8. 
1A 
"Kats. 2. 
6. 


Yer. 2. 
16. 


tNak 310. 


Zkia 
3 





wan. 2, 
Yer. 51. 20. 
Pan. b. 24 
neb, 


#ls. 432. 
Ta. 33. 13. 
s Yer. 50. 
AN 


b Yer. 30. 
3; 31. 2), 
43, 02 


“la. 34.11 
neb. 


< Yer. 91. 
3 


"Zab. 102. 
13 


le. 60). 10. 
vZek. 1.17. 
CIs o. A 
b neb, 


41. 9.8; 
60. 9. 


“ 1.60. 14. 


Jis a n. 





f Kub. 8 
10. 


13. 17—14. 29. 


17 iwa manyi. Laba, ndibaletako 
10 Abamedi, abatali'sayo mwoyo eri 
efeza, nezibn tebaligisanyukira. 

18 Nemitego gyābwe girimenyamenya 
abavubuka; 'so tebalisasira za'de 
lya Jubuto; eriso lyabwe teririsonyi- 

19 wa bana bato. Ne Babuloni, Yeki- 
tibwa ekyobwakabaka, obulungi o- 
bwamalala z Agabakaludaya, kiriba 
nga 4 Katonda bweyasūla Sodomu 

20 ne Gomola.  Tekisulibwengamu 
enaku zona, 'so tekiberwengamu 
emirembe nemirembe: 'so Nomu- 
walabu tasimbengayowema; 'sona- 
basumba tebagalamizengayo mbuzi 

21 zabwe. Naye “ensolo enkāmbwe 
ezomu' dungu ze zināgalamirānga- 
yo; nenyumba zabwe ziri'jula ebi- 
ntu ebisinda; ne bamaya banabera- 


bigo byabwe, nebibe mu mayumba 
gabwe agebinyumu : “dnekisera kya- 
kyokiri kumpi nokutika, 'so nenaku 

1 4 zakyo teziryongerwako. Kuba- 

nga Mukama 4 alisasira Yakobo, 
era, bwalimala, è nalonda Isiraeri, 
nibateka munsi yabwe bo: “nomu- 
genyi alyega'ta nabo, era balyetaba 

2 nenyumbaya Yakobo. Namawanga 
balibatwala, d nebabaleta mu kifo 
kyabwe: nenyumba ya Isiraeri bali- 
ba nabo munsi ya Mukama okuba 
aba'du nabazana: era baliwamba 
abo ababawambanga ; era ébalifnga 
abo ababajoganga. 

3 Awoolalitukaku lunaku Mukama 
lwalikuwerako okuwu mula mu na- 
kuzo ne mu kuteganakwo ne mu 
kuwereza okuzibu kwewawalirizi- 

4 bwa okuwereza, awooligera olugero 
luno ku kabaka Webabuloni noyo- 

era nti Omujozi ngawe'dewo! eki- 
uga ekya zabu nga kiwe'dewo! 

5 Mukama amenye omu'go ogwababi, 
omu'go ogwobwakabaka ogwabo 

6 abafuga; ogwakubanga amawanga 
nobusiingu olutata, ogwafuganga 
amawanga nekirui, negni'ganyanga 

7 negutaziizibwa muntu yena. Ensi 

ona ewu'mu'de, era etere'de : /ba- 

8 baguka okuimba. Wewawo, enfugo 
zikusanyukira, nemivule egyoku 
Lebanoni, (nga gyogera nti) Kaso- 
ke'de ogalamizibwa, tekulinyanga 

9 ku'fe atutema. Amagombe wansi 
gagugumuka kululwo okukusisi- 
nkana ngo'ja: gagolokosa abafn 
kululwo, abakulu bona abensi ; gai- 
musi'za bakabaka bona abamawa- 

10 nga okuva ku ntebe zabwe. Abo 
bona bali'damu nebakugamba nti 
Era nawe ofiise munafu nga'fe? 

11 ofananyizibwa ngafe? Ekitibwa- 
kyo ki'sibwa emagombe, ne'dohozi 
lyenāngazo: envunyu zaliri dwa 
wansiwo, era envunyu zikubi'seko. 

12 v Ngogu'de okuva mu 'gulu, 'gwe 







emunyenye eyenkya, omwana we- 
ukya! ngotemedwa okutuka ku 
'taka, gweyame'gauga amawanga ! 
13 Noyogera mu mutimagwo nti 'Ndi- 
rinya mu 'gulu, #ndigulumiza ente- 
be yange okusinga emunyenye za 
Katonda ; lera nditula ku !lusozi 
olwekibina, ku ™ njui ezenkomerero 





i Mat. 1). 
PAN 


14 ezobukika obwa kono: ndirinya o- | 2 


kusinga ebire webikoma; ndifanana 
15 oyo ali wa'gulu enyo. Naye »”oli- 
'sibwa emagombe, ku njui ezenko- 
16 merero ezobunya. Abo abanakula- 
banga banākukeberānga, banakulo- 
wozanga, (nga bogera nti) Ye wuno 
eyakankanyanga ensi, eyanyenya- 
17 nga obwakabaka ; eyazisanga ensi 
yona, nasula ebibuga byamu; ata- 
tanga basibebe oku'da ewabwe? 
18 Bakabaka bona abamawanga, bona 
bwebenkana, bebakira mu kitibwa, 
19 buli muntu mu nyumbaye ye. Naye 
'gwosulibwa okuku'gya mu malalo- 
go ae erikyaibwa, ngoyamba- 
'de aba'tibwa, abafumitibwa nekita- 
la, aba'ka mu mainja agobunya ; 
ngomulambo ogulinyirirwa nebige- 
20 re. Toliga'tibwa nabo mu kuziki- 
bwa, kubanga wazikiriza eusiyo, 
no'ta abantubo, ° eza'de lyabo aha- 
kola obubi teriryogerwako enaku 
21 zona. Mutegekere abanabe oku'ti- 
bwa Polwobutali butūkirivu bwa 
bakitabwe; rbaleme okugolokoka, 
nebalya ensi, neba'juza ensi yona 
22 ebibuga. Nange ndibagolokokera- 
ko, bwayogera Mukama owe'gye, 
nempementa mu Babuloni erinya 
snabalifi kawo, nomwana nomu’zu- 
23 kulu, bwayogera Mukama. Era 
ndikifula obatala bwa namunūngu, 
nebidiba ebyama'zi: era ndikyera 
nolweyo olwokuzikiriza, bwayogera 
Mukama owe'gye. 


24 Mukama owe'gye alii'de, ngayo- 
gera nti Mazima nga bwenalowoza, 
bwekiritiika bwekityo; era nga bwe- 
natesa, bwekirinywera bwekityo: 

25 t ndimenyera Omwasuli munsi ya- 
nge, era ndimulinyira nebigere ku 
nsozi zange: kale ekikoligokye 
kiribavako, *nomugugugwe li- 

26 va kn kibegabega kyābwe. Okwo 
kwe kutesa okwatesebwa kunsi 
yona: era ogwo gwe mukono 
ogwagololwa ku mawanga gona. 

27 Kubanga Mukama owc'gye ye ya- 
tesa, era ani aliki'julnla? nomuko- 
nogwe 'gwe gugolo'dwa, era ani 
aligu'zayo ? 


28 Mu mwika wkabaka Akazi 
mweyafira newabawo X omugugu 

no. 

29 Tosanyuka, gwe Bnfirisuti, 'gwe 
wena, kubanga omu' go gumenyese 
ogwakukiba: kubanga mu kikolo 

kyomusota muliya esalambwa, ne- 


“Oh. 
Mat. 11.23. 


Zab. 21. 
10, 


; Kur. 20. 
P Zab. 140. 
10. 


? Yer. Bl. 
62. 


36. 20. 
yY Is. 13.1. 
















































# Zab. 87. 
1,5 
a Js. 30. 2. 
Zek. 11. 7 
neh. 


e Je. 13. 1. 
41 Sam. 14. 
47. 

e Yer. 48. 
1 neb. 

Ex. 25. 8 
neh. 

d Kubal. 
21. 30. 


€ Kubal. 
323. 


7 Yer. 48. 
s7. 


415, 16. 9. 
k Yer. 48. 
3 


t Kural. 
21. 16 neb. 


4 Kubal 
21.13 neh. 


| 30 liro ogubiika. 


15 


J 1 Byon. 
19. d | 


| 566 ISAYA. 


e fala ekisikirizekyo okuba ngekiro 


za'de lyalyo liriba musota gwa mu- 

Naba sa NG a 
babavu balirya, nabatalina bintu 
baligalamira mirembe: era ndi'ta 
ekikolokyo nenjala, nababo abaliti- 


31 'kawobali'tibwa. Wowogana, 'gwe 


wankaki; kaba, 'gwe ekibuga; o- 
sanise, 'gwe Bufirisuti, 'gwe we- 
na; kubanga mu bukika obwa kono 
muvamu omu'ka, 's6 tewali eyewa- 


32 la mu ntūkoze ezalagirwa. Kale 


balyanukulwa batya ababaka abe- 
'gwanga? Nti 3 Mukama yatekawo 
emisingi gya Sayuni, ne muye 
a ababonyabonyezebwa ku bantu 
mwebali'dukira. 


a OmucuGU gwa b Moabu. 
Kubanga 9mu kiro kimu Ali 
ekya Moabu bakizisa, bakimalawo; 
kubanga mu kiro kimu Kiri ekya 
2 Moabu bakizisa, bakimalawo. A- 
yambuse Ebayisi ne 4 Diboni, ku 
' bifo ebigulumivu, okukaba amazi- 
ga: Moabu awowoganira ¢ Nebo ne 
/J Medeba : ku mitwe gyabwe gyona 
kuliko ebiwalata, s bnli kirevu ki- 
8 mwere'dwa. Besibira ebibukutu 
mu ngido zabwe: wa'gulu ku nyu- 
mba zabwe ne mu mbuga zabwe 
buli muntu awowogana, ngakaba 
4.nyo amaziga. Ne Kesuboni alira, 
ne! Ereale; e'dobozi lyābwe liwuli- 
'rwa okutūka £ Eyakazi: baserikale 
ba Moabu kyebava bogerera wa- 
'gulu; obulamubwe bukankana mu- 
5 ndaye. Omutima gwānge gukābi- 
ra Moabu; abakūngube ba'dukira 
Ezoali, Eyegulasuserisiya: kuba- 
nga awayambukirwa Erukisi gye- 
balinyira nga bakāba amaziga; ku. 
banga bakabira mu 'kubo Eryeko. 
lonaimu okukaba okwokuzikirira. 
6 Kubanga ama'zi Agenimulimu ga- 
lirekebwawo: kubanga omu'do gu- 
wotoke'de dala, omu'do omugonvu 
gu'gwawo, tewali kintu kimera. 
7 Ebintu ebingi byebafunye nebyo 
byebaterese kelali babit wila 
8 eri omu'ga ogwenzingu. Kubanga 
okukaba kwetolo'de ensalo za Mo- 
abu; okuwowogana kwakwo (ku- 
tuse) Eyegulaimu, nokuwowogana 
9 kwakwo (kutuse)! Ebeererimu. Ku- 
banga amazi Agedimoni ga'ju'de 
omusai: kubanga ndyeyongera o- 
kuleta ebirala nate ku Dimoni, 
empologoma kwoyo awona ku Mo- 
abu, ne kwabo abalifi' kawo kunsi. 


WA Basek. 1 6 MUWEREZE tabina bendiga boyo 


afuga ensiokuva Esera ekyoleke- 

ra e'dūngu okutiika kulusozi Iwa mu- 

2 wala wa Sayuni. Kubanga olulitūka 
ngenyonyi ezabula ugekisu ekyasa- 
sana bwebatyo bwebaliba bawala ba 


- Moabu ku misomoko gya ? Alunoni. 


3 Tesa ebigambo, mala omusango; 





12 bira Kirukeresi. 


17 


obutaba kibuga, era kiriba kifūnvu | X 


wakati mu tuntu: kweka abago- 
be'dwa; tolyāmu lukwe adagana. 

4 Abange abagobe'dwa batūle nawe; 
Moabu, bêra ki'dukiro gyali mu 
maso gomunyazi: kubanga omuka- 
nga azikiri'de, okunyaga kuwe'de, 

5 abajozi bakomye munsi. 4 Nentebe 
eyobwakabaka enenywezebwanga 
mu kusasira, era walibawo aligitu- 
lako mu mazima, mu wema ya 
Daudi; “ngasala emisango, era 
ngagoberera ebyensonga, era 0- 
mwangu okukolanga ebyobutūki- 
rivu. . 

6 /Tuwuli'de amalala ga Moabu, 
nga wa malala mangi nyo; ekye- 
'jokye namalalage nobusūngubwe ; 

7 okwenyumirizakwe tekulimu. Mo- 
abu kyaliva s awowoganira Moabu, 
buli muntu aliwowogana : mulina- 
kuwalira emigāti egya zabibu iE- 
gyekirukalesesi, nga mukubi'dwa 

8 dala. Kubanga ¥enimiro Ezekesu- 
boni ziwotoka, nomuzabibu Ogwe- 
sibuma; abakingu abamawanga 
bamenye'de dala emiti gyagwo e- 
gyasinga obuliingi; gyabuna oku- 
tuka! Eyazeri, gyatüka mu 'dungu ; 


amntabi gagwo galinda, gasomoka | 21. 32 


9 enyanja. Kyenava nkabira ainaziga 
awamu nokukiba kwa Yazeri olwo- 
muzabibu Ogwesibuma: nakufuki- 
rira ama'zi namaziga gange, 'gwe 
Kesuboni ne Ereale: kubanga ku 
"hibalabyo ebyekyengera ne ku bi- 
kungulwabyo kukubi'dwako olube. 


10 n Nesanyu ligyi'dwawo, nemizira 


giwe'de mu nimiro eng imu; ne mu 
nsuku zemizabibu temuliba kuimba, 
newakuba'de e'dobozi eryokusanyu- 
ka: tewaliba muso'gozi aliso'golera 
omwenge mu maso golero; nkome- 


11 'za emizira (gyabaso'gozi). " Ebye- 


nda byange kyebiva bikabira Moabu 
ngenanga, ne munda winge muka- 
Awo olulitūka, 
Moabu bwalyeyanjula, bwalyekoya 
ku kifo ekigulumivu, na'ja mu wa- 
tukukuvuwe okusaba, talisobola. 


13 Ekyo kye kigambo Mukama kye- 


yayogera kn Moabu °mu biro ebye- 


14 'da. Naye kakano Mukama ayoge- 


'de nti Emyāka esatu nga tegina- 
'gwako, Pngemyaka egyomusenze 
akolera empera bwegibera, ekitibwa 
kya Moabu kirinyomebwa awamu 
nekibinakye kyona ekinene; nabo 
abalifi'kawo baliba batono nyo 'so 
tebaliba kintu, 


a ((MUGUGU gwa >? Damasiko. 
Laba, Damasiko, ki'gyi'dawawo 


2 ekyebyagwa. Ebibuga bya Aloeri 
bireke'dwawo: biriba bya mbuzi, 
ezinagalamiranga ’sō tewabenga a- 

3 nazikanga. kra ekigo kirikoma mu 


14. 30—17. 3. 








| 
| 


d Luk 1. 
=. 


“ Zab.723 





SXer. R 
D. 


I Yer. A 
%9 neb. 


12 Rasek 
3, 3. 


kls 164 | 





Yi. 
Am.1. 3-3. 
Zek. 9 1. 





17. 4—19. 10. 


c Te. 10. 14, 
d Yer. Bl. 
KN 


| 


“la, 6. 13. 


7 Nge. 14 
kus. & 14. 


7 Zab, 

19, 32. 
‘Matin. 
Zab. 31.2; 
tu. 





Efulaimu, nobwakabaka mn Dama- 
siko, nabalifi'kawo ku Busuli; ba- 
hiba ngekitibwa kyabana ba I siraeri, 
bwayogera Mukama owe'gye. 

4 Awo olulituka ku lanaku luli e- 
kitibwa kya Yakobo kirikendēze- 
bwa, “nobuge'vu bwomubirigwe 

5 buliko'ga. Era kiriba dngomukii- 
nguzi bwakung'anya eng'ano emera 
nomukonogwe negukiingula ebiri- 
mba; wewawo, kiriba ngomuntu 
bwalonda ebirimba mu kiwênvu 

6 Ebyabalefa. “Naye mulisigalamu 
ebirondebwa, ngokukubibwa kwo- 
muzeituni bwekubera, ebibala ebi- 
biri oba bisatu wa'gulu ku buso- 
ngezo obukomererayo, ebina oba 
bitano ku busongezo bwomuti omu- 
gimu, bwayogera Mukama, Katonda 

7 wa Isiraeri. Ku lunaku luli omuntu 
alitunulira/Omutonziwe, namasoge 
galikyūkira Oinutukuvn owa Isira- 

8 eri. 'So talitunulira byoto, omulimu 
gwemikonogye, 's6 talikyukira ekyo 
engaloze kyezakola, oba Basera o 

9 ebifananyi byenjuba. Ku lunaku 
luli ebibugabye ebyamanri biriba 
ngebifulukwa mu kibira ne ku ntiko 
yolusozi, ebyavibwamu mu maso 
gabana ba Isiraeri: era biriba nsi. 

10 ko. Kubanga werabi'de 7 Katondao- 
wobulokozibwo, 's6 to'juki'de ilwa- 
zi lwa manyigo; kyova osimbamu 
ebisimbe ebyokusanyusa, nosigamu 

11 ebimera ebigenyi : ku lunaku lwo- 
simbirako o'sako olukomera, era 
eukya omerusa ensigozo: naye ebi- 
kūngnlwa bi'dukira ku lunaku o- 
Iwokunakuwaliramu era olwokuku- 
ngubagiramu. 

12 Wowe, olunyogano Iwamawanga a- 
mangi, agawuluguma ngokuwula- 
guma kwenyanja; nokuwulukuka 
kwamawianga agawulukuka ngoku- 

18 walukuka kwama'zi agamanyi! A- 
mawanga galiwulukuka ngokuwu- 
lukuka kwama'zi amangi: naye ali- 
banenya, nabo bali'dukira wala, era 
baligobebwa ngebisnsiinku ebyoku- 
ngozi mu maso gempewo, era nge- 
nfifu eyakazimu mu mberi ya ki- 

14 buyaga. Akawungezi, laba, ntisa ; 
era obu'de nga tebunakya tebali- 
wo. £Guno gwe mugabo gwabo 
abatunyaga, era ye mpera yabo 


abatukwakwabira. 
1 8 aWowe, ensi eyokukwakwaya 
kwebiwawatiro, eri cmitala we- 

2 mi'ga gya Kusi: etuma ababaka 
ku nyanja mu bibaya ku mazi, 
ngeyogera nti Mugende, 'mwe aba- 
baka abāngu, eri e'gwanga egwa- 
nvu era ebwewevu, eri abantu aba- 
banga abentisa kasoke'de babera- 
wo na guno gu'jwa; e'gwanga eri- 
gera era eririnyiririra dala, ensi 
B yabwe emi'ga gigisazemu! 'Mwe 





ISAYA. 


'mwena abatūla munsi, na'mwe a- 


babra ku 'taka lyensi, Pebendera 
bwewanikibwanga ku ngozi, mula- 
banga; era ekoudere bwerifaibwa- 
4 nga, inuwuliranga. Kubanga bwa- 
tyo Mukama bwang'ambye nti Ndi- 
sirika, era ndiraba nga nyima mu 
kifo kyange weutu'de; ngolubugu- 
mu olutemagana mu musana, nge- 
kire kyomusulo mu lubngumu 
olwomubiro ebyoknkūnguliramu. 
5 Kubanga okukūngula nga tekuna- 
bawo, okumulisa nga kuwe'de, ne- 
kimuli nga kifūka zabibu eyengera, 
aliwawagula obutabi nebiwabyo, 
namatabi agalanda aliga 'gyawo nä- 
6 gatema. Galirekerwa wamu enyo- 
nyi ezama'du ezokunsozi nensolo 
ezensi: era enyonyi ezama'du ziri- 
gatulako mu kyeya, nensolo zona 
7 ezensi zirigaberako mu to'go. Mu 
biro ebyo ekirabo kirireterwa Mu- 
kama owe'gye ekyabantu abawa- 
nvu era abawewevu, uokuva eri 
abantu ababanga abentisa kasoke- 
'de baberawo na guno gu'jwa; e- 
'gwanga erigera era eririnyiririra 
dala, ensi yabwe emi'ga gigisaze- 
mu, eri ekifo ekyerinva lya Muka- 


ma owe'gye, olusozi Sayuni. 

1 9 aOmucugu gwa d Misiri. 
Laba, “Mukama yebaga'de ku 
kire ckiita amangu na'ja mu Misi- 


ri: &nebifananyi Ebyemisiri biri- |: 


nyenyezebwa mu masoge, nomuti- 
ma gwa Misiri gulisantika muyo 
2 wakati. Era ndirwanya Abamisiri 
Nabamisiri: era balirwana buli 
muntu ne mugandawe, na buli mu- 
ntu ne muliranwawe; ekibnga ne- 
kibuga obwakabaka nobwakabaka. 
3 Nomwoyo gwa Misiri guligwamu 
wakati muyo; nange ndi'ta okutesa 
kwayo: era baliragulwa eri ebifa- 
nanyi, neri abasawo, neri “abo aba- 
4 liko emizimn, ueri abalogo. Era 
ndigabula Abamisiri mu mukono 
Jgwomwami omukambwe; era ka. 
baka omukanga alibafuga, bwayo- 
gera Mukama, Mukama owe'gye. 
5 Nama'zi galikendera mu nyanja, 
nomu'ga 7guliwebuka negukala. 
6 Nemi'ga giriwunya; obu'ga Obwe- 
misiri bulikewa nebukala: ebitogo 
7 nesälu biriwotoka. Amalūndiro a- 
gali ku Kiira, ku lubalama Iwa Ki- 
ira kwe nyini, ne byona ebisigibwa 
ku Kiira, birikala, birigobebwawo, 
8 'so tebirihawo nate. Era 'nabavu- 
bi balikāba, nabo bona abasūla a- 
malobo mu Kiira balinakuwala, na- 
bo abasula ebiragala mu ma zi ba- 
9 li'gwamu amanyi. Era nate abo 
abakola omulimu Zogwobugogwa 


obusunsule, nabo abaluka engoye | £; 
: 10 enjeru, balikwatibwa ensonyi. Ne- 


135. 


Yer. 43. 12. 


e Is. 8. 19. 


J Yer. 46. 
26. 
Er. 20. 19. 


? Yer. 51. 
36. 
Ex 30. 12. 





n Yer. 2. 
16; 44.1 


“la 211 

neb. 

P Yer. 50. 

37; 51. 30. 
Nak. 3.13. 
? Is, 10.32 


e lu. 19, 
d ls. 11.16. 





mpagi zayo zirimenyekamenkeka, 

abo bona abakolera empera balina- 
11 kuwala mu myoyo. Abakulu ! Abe- 

zoani basiruwali'de dala; okutesa 
kwabatesa ba Falao abakiza ama- 
gezi kufūse ngokwensolo: muga- 
mba mutya Falao nti Ndi mwana 
wa bagezi, omwana wa basekabaka 
12 abe'da? Kale 'no abasajabo aba. 
magezi ™ baliru'dawa? era baku- 
bulire kakano; era bategcre Muka- 
ma owe'gye kyatese'za ku Misiri. 
13 Abakulu Abezoani basiruwa'de, a- 
bakulu #Abenofu balimbi' dwa ; eji- 
nja eryokunsonda eryebi'ka byayo, 
14 abo be bakyāıni'za Misiri. Muka- 
ma ata'de omwoyo ogwobubamba- 

vu wakati muyo: era bakyami'za Mi- 

siri mu buli mulimu gwayo, ngomu- 
15 tamivu ataga 'ta ngasesema. 'So te- 
waliba mulimu gwona gwa Misiri 
oguinzika okukolebwa omutwe oba 
mukira, olusānsa oba kitogo. 

o Ku lunaku luli Misiri » erifana- 
na ngabakazi: era erikankana eri- 
tya "olwokukunkumula kwomuko- 
no gwa Mukama owe'gye, gwaku- 
17 nkumulira kuyo. Nensi ya Yuda 

erifuka ntisa eri Misiri, buli muntu 

anagibulirwangako anatyanga, o- 

lwokutesa kwa Mukama owe'gye, 

kwatesa kuyo. 
18” #Ku lunaku luli waliba ebibuga 
bitano munsi Yemisiri “ebyogera 
olulimi lwa Kanani, nebirairira 
Mukama owe'gye; ekimu kiriitibwa 
nti Kibuga kya kuzikirira. 

v Ku lunaku luli waliba Wekyoto 
eri Mukama # wakati munsi Yemi- 
siri, nempagi (eriba) ku nsalo yayo 
20 eri Mukama. Era eriba kabonero 

era “omujulirwa eri Mukama owe- 

'gye munsi Yemisiri : kubanga ba- 

likäbira Mukama olwabajozi, naye 

alibawereza omulokozi, era omu- 
21 kumi, naye alibalokola. Era Mu- 
kama alimanyibwa Misiri, a Naba- 
misiri balimanya Mukama ku lu- 
naku luli; wewawo, balisinza ne 

b sadaka nekitone, era balyeyama 

obweyamo eri Mukama, cra bali- 
22 butūkiriza. Era Mukama alikuba 
Misiri, ngakuba era ngawonya ; 
nabo bali'da eri Mukama, naye a- 
lyegairirwa bo, era alibawonya. 

c Ku lunaku luli ¢ waliba olugūdo 
oluva mu Misiri olugenda mu Bwa- 
suli, Nomwasuli alija mu Misiri, 
Nomumisiri mu Bwasuli; Nabami- 
siri balisinziza wamu Nabāsuli. 

e Ku lunaku luli Isiraeri aliba wa 
kusatu wamu ne Misiri Nobwasuli, 
25 omukisa wakati munsi: kubanga 

Mukama owe'gye abawa'de omuki- 

sa, ngayogera nti Bawebwe omukisa 

Misiri /abantu bange, Nobwasuli 

Tomulimu gwemikono gyange, ne 

Isiracri fobusika bwange. 


16 


19 


23 


24 


ISAYA. 




















Mu mwaka a Talutani mweya- 
'jira b Eyasudodi, Salugoni ka- 


20 


baka Webwasuli bweyamugaba, na- 
2 lwaua ne Asudodi nakunenya; mu 
biro ebyo Mukaina nayogerera mu 
c Isaya mutabani wa Amozi, nti 
Genda osumulule dekibukutu mu 
kiwatokyo era onanule engatoyo 


mu kigerekyo. Nakola bwatyo 
ngatambula “bwerere nga talina na 
3 ugato. Mukama nayogera nti Ngo- 
mu'du wange Isaya bweyatambu- 
lira emyaka esatu obwerere nga 
talina na ngato okuba /akabonero 
nekyewunyo ku Misiri ne ku 9 Ku- 
4 si; bwatyo ikabaka Webwasuli 
bwalitwalira dala abasibe Abemi- 
siri, nabo abagobebwa *Abekusi, 
abato nabakulu, nga bali bwerere 
nga tebalina na ngato, tnamatako 
gabwe nga tegabi'kidwako, oku- 
5 kwasa Misiri ensonyi. Era bali- 
keng'entererwa balikwatibwa engo- 
nyi, olwa Kusi e'subi lyäbwe, no- 
lwa » Misiri ekitibwa kyabwe. 
6 Noyo atūla ku 'tale lino eryeuya- 
nja alyogerera ku lungku luli nti 
Laba, Donda sha bwerityo e'sūbi 
lya'fe, gyetwa'dukira okuberwa o- 
kulokoka eri kabaka Webwasuli : 
na fe tuliwona tutya 'fe? 
nyanja. 


Nga “kibuyaga owomubukika o- 
bwadyo bwaita amangu, bwewatyo 
bwewava mu 'dūugu, munsi eye- 

2 ntisa. Okwolesebwa okuzibu ku- 
mbuli'dwa; omulyazamanyi alya- 
zamanya, nomunyazi anyaga. Ya- 
mbuka, 4 'gwe u; Zingiza, 
“uwe Obumedi; okusa ebikowe 

3 kwayo kwona nkukome'za. Eki- 
wato kyange kyekivu'de ki'ju'de 
okubalagalwa; obulūmi bunku'te 
ngobulimi bwomukazi aliimwa o- 
kuzala: 'nyole'dwa nokuinza nesi- 
inza kuwulira; nkeng'entere'dwa 

4 nokuinza nesiinza kulaba. Omu- 
tima gwange guwejaweja, okwesi- 
siwala kuukanze /ekiro kyenali 
negomba kifuse gyendi kukaukana. 

a Bategeka insa, ba kawa abakumi, 
balya, bauywa : mugolokoke, 'mwe 
abakulu, musige amafuta ku ngabo. 

6 Kubanga bwatyo Mukama bwa- 
ng'ambye nti Genda o'sewo omu- 

7 kūmi; ategeze kyanālaba: era 
bwalabanga ekitongole, abebagala 
embalisi babiri nga bali wamu, 
ekibina kyendogoi, ekibina kye. 
ng amira, awuliranga uyo nga ye- 

8 tegcreza bulūugi. Nakaba nge- 
mpologoma nti Ai Mukama, 9 nyi- 
mirira lutata ku kigo ekikūmirwako 
emisana, era nkesa obu'de nga nte- 

9 kebwa mu kukūma kwange: era, 

laba, wa'ja ekitongole kyabevtu, 


a OmuGuGU ogwe'dungu >? erye- 


19. 11— 21. 9. 





e 1e 41 
b Yer. SL 
35 nek 

Yer. 511. 
Zek. 9.14 


dis 1111. 
“la. 1217. 










#Kab 21. 


| 31. 10—22. 25. ISAYA. 569 | 


tlas I&i 


"14. 60. 7. 


“16. 13,1. 292 


pons 
Fg' 3 


LHN. 


d Yer. 0. 
35. 


< 2 Basek. 
14. 9. 








wamu. Nadamu nāyogera uti 
i Babuloni kigu'de, kigu'de; k nebi- 
fananyi byoua ebyole ebya baka- 
tonda bakyo bimenyese okutūka 
10 ku 'taka. Wowe, 'gwe !kuwula 
kwange era eng'ano meyonuguliro 
lyange: ebyo Lyempulh de ebivu'de 
eri Mukama owe'gye, Katouda wa 
Isiraeri, mbibabuli'de. 

nOmugugu gwa ° Duma. 

Waliwo ampita ngaima ku #Seiri 
nti Omukimi, ebyekiro bitya? O- 
12 mukūmi, ebyekiro bitya? Omu- 

kumi nayogera nti Enkva e'ja, era 

nekiro : bwemwagala okubūza, mu- 
būze: mukyuke, mu'je. 
13 Omugugu oguli ku r Buwalabu. 
Ma kibira mu Buwalabu mwe- 
mulisula, 'mwe ebibina * Ebyaba- 
14 dedani ebitambula. Oyo eyalumwa 
enyonta bamuletera amazi; aba- 
tula munsi Eyetema bisisinkana 
15 aba'duse ne'mere yibwe. Kuba- 
nga ba'duka ebitala, ekitala ekiso- 
wole, nomutego omunanule, nobubi 
16 bwentalo. Kubanga bwatyo Mu- 
kama bwang'ambye nti Omwāka 

nga teguna'gwako, !ngemyāka e- 

gyomusenze akolera empera bwe- 

ibera, ekitibwa kyona ekya *"Ke- 
17 Gali kiri'gwāwo: nabalifi' kawo ku 
muwendo gwabalasi, abasaja aba- 
minyi abokubana ba Kedali, baliba 
batono: kubanga Mukama, Kato. 
nda wa Isiraeri, akyoge'de. 


11 


aOmuguGU ogwekiwönvu ekyo- 
kulaba. 
Oba'de otya kakano, nokulinya 
nolinyira dala wa'gulu ku nyumba? 
2 'Gwa'ju'de okulekina, ekibuga e- 
kyoluyogano, ekibuga ekyesanyu ; 
ababo aba'tibwa teba tibwa wa ki- 
3 tala, 'sd tebafiri'de mu ntalo. bA- 
bakufuga bona ba'dukira wamu, ba- 
sibibwa abalasi : bona abasangibwa 
ku babo basibirwa wamu, ba dukira 
4 wala. Kyenava njogera nti Mu- 
kyūse amaso ga'mwe obutandaba, 
nakaba nyo amaziga; temutegana 
kunsanyusa olwokunyagibwa kwo. 
5 muwala wabantu bange. Kubanga 
lwe clunaku olwokukeng'entere- 
rwaho era olwokulinyirirwako, era 
olwokubusizabusizako, oluva eri 
Mukama, Mukama owe'gye, mu 
kiwonyu ekyokulaba; okumenya- 
menya bugwe, nokukiba eri ensozi. 
6 4 Eramu nayambalira omufuko, wa- 
mu namagali agabasaja nabebagala 
embalasi: “Kira nasabukulula e- 
7 ngabo. Awo olwatuka ebiwonvu- 
byo ebisinga obulungi nebi'jula a- 
magali, nabebagala embalasi neba- 
8 talira mn mulyango. Na'gyawo 
ekibi'ka ku Yuda; notunulira ku 
lanaku luli ebyokulwanyisa cbyali 


abebagala embalisi babiri nga bali | 








9 mu /nyumba eyomukibira. 9 Ne- 


mulaba ebituli ebyawagulwa mnu |7. 2 


kibuga kya Daudi, uga bingi: ine- 
mukung'anya aina'zi 4 agekidiba e- 
10 kyawansi. Nemubala enyumba e- 
zonu Yerusalemi, nemumenyame- 
nya enyumba okuuyweza bugwe. 
11 Era lnemusimira ekidiba amazi 
agekidiba ekye'da wakati wa babu- 
gwe bombi: naye nenmtatunulira 
oyo eyagira kino, 'so temwalowo- 
12 za oyo evaliikola e'da enyo. Era ku 
luuaku luli Mukama, Mukama owe- 
'gye, uaita (abantu) >: okukāba a- 
maziga uokuwubala nokumwa ebi- 
13 walata nokwesiba ebibukutu: era, 
laba, sanyu na kujaguza, ku' ta ute 
na kuta ndiga, kulya nyama na 
kunywa mwenge: 1 tulye tunywe 
14 kubanga enkya tunafa. Mukama 
owe'gye neyebi'kulira mu matu 
gange nti Mazima obutali butukiri- 
vu buuo tebulirongosebwa okuba- 
vako okutūsa Iwemulifa, bwayogera 
Mukama, Mukama owe'gye. 
Bwatyo bwayogera Mukama, Mu- 
kama owe'gye, uti Wegendere eri 
omuwanika oyo, ye ?Sebuna, ye 
mukulu wenyumba, (oyogere nti) 
16 Okola ki wano? era ani gwolina 
wano nokweba'jira neweba'jira wa- 
Do entina? ngomuba'jira entāna 
wa'gulu, nga yetemera enyuniba 
17 mu lwazi ! Laba, Mukama alikuka- 
suka lwa manyi ngomusaja (owa- 
manyi); wewawo, alikusabikira da- 
18 la. Talirema kukyuka yakukasuka 
ngomupira munsi enpazi; eyo gyo- 
lifira, era eyo amagali agekitibwa- 
kyo gyegalibera, 'gwe ensonyi ze- 
19 nyumba ya mukamawo. Nange 
ndiku'gya mu bwamibwo, era ali- 
20 ku'sa okuva mu bukulubwo. Awo 
olulituka ku lunaku luli ndiita o- 
mudu wange Eriakimu mutabani 
21 wa Kirukiya: era ndimwambaza 
ekyambalokyo, ne'n:iunyweza nolu- 
kobalwo, era ndimuteresa okufuga- 
kwo mu mukonogwe: era aliba 
kitabwe eri abo abatula mu Yeru- 
' 22 ralemi neri enyumba ya Yuda. Ne- 
kisumuluzo ekyenyumba ya Daudi 
ndikiteka 7? ku kibegabegakye; era 
rali gulawo 'so tewaliba a'galawo; 
era ali galawo 'so tewaliba a'gula- 
23 wo. Era ndimukomerera * ngeni- 
nga mu kifo ekinywevu; era aliba 
tntebe ya kitibwa eri enyumba ya 
24 kitawe. Era balimuwanikako ekiti- 
bwa kyona ekyenyumba ya kitāwe, 
abenda neza'de, buli kintu ekitono, 
okuva ku bukompe okutuka ku bi'ta 
25 byona. Ku lunaku luli, bwayogera 
Mukama owe'gye, “eninga eyako- 
mererwa mu kifo ekinywevu erisi- 
mbuka; era eritemebwawo negwa, 
wnomugugnogwalikuyogulisalibwa- 
ko; Y kubanga Mukama akyoge'de. 


15 





”1 Kol. id. 
32. 


° 2 Rasck. 
JM. Ja, 37. 
15. 36. 3. 


w Ts. 13.1. 
Y lIs. 1. 20. 


570 


a 16. 13. 1. 
b Yer. 25. 
2: Xi. 3, 
47. 


€ 1 Byom. 
13. 9. 
d Ez. 27.3. 


t Zab. 72. 
-97A LA 


S Yer. 25. 
9-11; 27. 
3-6. 


f Zek. 14. 
20. 





ISAYA. 


9 3 a OmuGuUGU gwa > Tulo. 
Muwowogane, 'mwe ebyombo 
Ebyetalusisi ; kubanga kizise, obu- 
tabamu nyumba newakuba'de okui- 
ngiramu; bakibi'kulidwa okuva 

2 munsi ya Ki'timu. Musirike, 'mwe 
abatula ku kizinga; 'gwe abasūbu- 
zi Abezidoni abawunguka enyanja 

3 gwebajuza. Era ku mazi amangi 
ensigo za “ Sikoli, ebikungulwa bya 
Kiira, bye byali amagobage; era 
doyo ye yali akatale kamawanga. 

4 Kwatibwa ensonyi, 'gwe Zidoni; 
kubanga enyanja eyoge'de, ekigo 
ekyenyanja, nti Sinalumwa kuzala, 
'80 sinazala, 's0 sinayonsa balenzi, 

5's0 sinalera bawala. Ebigambo 
bwebiritūka Emisiri, balinakuwa- 

6 lira nyo ebigambo Ebyetulo. Mu- 
wunguke mugende Etalusisi; mu- 
wowogane, 'mwe abatula ku kizi- 

7 uga Kino kye (kibuga) kya'mwe 
ekyesanyu, obuka'de bwakyo bwa 
naku za 'da, ebigere byakyo bya- 

8 kitwalanga waja okutūla ? Ani ate- 
se'za kino ku Tulo, (ekibuga) ekiti- 
kira engule, 9 abasūbuzi bamu ba- 
lāngira, abatūnzi bamu be bekiti- 

9 bwa munsi? Mukama owe'gye ya- 
kitese'za, okuvumisa amalala age- 
kitibwa kyona, okunyomesa abeki- 

10 tibwa bona abomunsi. Ita munsi- 
'yo nga Kiira, 'gwe muwala wa Ta- 
lusisi; tewakyali lukoba (olukusi- 

11 ba). Agolo'de omukonogwe ku nya- 
nja, anyenye’za obwakabaka: Mu- 
kama alagi'de Ebyekanani, okuzi- 

12 kiriza ebigo byamu. Näyogera nti 
Tokyeyongera kusanyuka, 'gwe mu- 
wala wa Zidoni ajogebwa: goloko- 
ka, owunguke ogende Eki'timu; era 

13 neyo toliba na kuwu'mula. Laba, 
eusi Eyabakaladaya ; e'gwanga lino 
terikyaliwo; Omwasuli agifu'de ʻe- 
yensolo ezomu'dungu: bazimba ebi- 
go byabwe, basula amayumba ga- 

l4 mu; yagizikiriza. Muwowogane, 
'mwe ebyombo Ebyetalusisi: ku- 

15 banga ekigo kya'mwe kizise. Awo 
olulituka ku lunaku luli Tulo kirye- 
rabirirwa /emyaka nsanvu, ngena- 
ku za kabaka omu bweziriba: emya- 
ka nsānvu nga giwe'deko ebiriba 
ku Tulo biriba ngebiri mu luimba 

16 olwomwenzi. 'Dira enanga ota- 
mbuletambule mu kibuga, 'gwe o- 
mwenzi eyerabirwa; kuba bulingi 
enanga, oimbe enyimba nyingi, o- 

17 lyoke o'jukirwe. Awo olulituka 
emyaka nsanvu nga giwe'deko Mu- 
kama ali'jira Tulo, naye ali'dira 
emperaye, era alyenda nobwakaba- 
ka bwona obwensi obubuna e'taka 

18 lyona. Nebibye ebyobuguzi ne- 
mperayo biriba 4 butukuvu eri Mu- 
kama: tebiriterekebwa 'so tebiri- 
wanikibwa; kubanga ebibye ebyo- 

buguzi biriba byabo abatula mu 





niaso ga Mukama, okulyanga oku- 
'kuta, uokuba ebyambalo ebigumu. 


9 Lasa, Mukama ensi agimalamu 
byona, era agizisa, era agivuni- 
ka, era asasanyisa dala abagitūla- 

2 mu. Era olulituka 4 ngabantu bwe- 
baliba, bwatyo kabona bwaliba ; ngo- 
mu 'du bwaliba, bwatyo mukamawe 
bwaliba ; ngomuzāna bwaliba, bwa- 
tyo mugolewe bwaliba ; ngomuguzi 
bwaliba, bwatyo omutūnzi bwaliba; 
ngawola bwaliba, bwatyo eyewola 
bwaliba; ngawebwa amagoba bwa- 
liba, bwatyo amuwa amagoba bwa- 

3 liba. Eusi erimalirwamu dala byo- 
na, era erinyagirwa dala; kubanga 
Mukama ayoge'de ekigambo ekyo. 

4 Ensi ewubala era esānūka, etaka 
li'gwāmu amanyi era lisanuka, aba- 
ntu abagulumivu abensi ba'gwāmu 

5 amānyi. Era vensi esigidwako 
empitambi wansi wabagitūlamu ; 
kubanga basobe'za amateka, nebe- 
wanyisa ekiragiro, “nebamenya e- 

6 ndagano eterigwāwo. Ekikolimo 
kyekyava kirya ensi, nabo abagitū- 
lamu balabise nga gubasinze: aba- 
tila munsi kyebava bokebwa, aba- 

7 ntu nebasigala batono. “Omwenge 
omusu guwubala, omuzabibu guyo- 
ngobera, bona abalina emilima egi- 

8 sanyuka ba'sa ebikowe. “Ekinyu- 
mu ekyebitasa kikoma, oluyogano 
lwabo abasanyuka lu'gwawo, esa- 

9 nyu eryenäuga likoma. Tebali. 
nywa mwenge nga baimba; ekita- 
miza kirikairira abo abakinywa. 
10 Ekibuga / ekyok wetabula kimenye- 
semenyese : buli nyumba e'ga'dwa- 
wo, omuntu yena aleme okuingira- 
11l mu. Waliwo okukaba mu ngudo 
olwomwenge; esanyu lyona liziki- 
zibwa, ekinyumu ekyensi kigenze. 
12 Mu kibuga musiga'de okuzika, ne 
wankaki akubi dwa nokuzikirira. 
13 Kubanga bwekiti bwekiribera wa- 
kati munsi mu mawanga, 7nga 
bwebakuba omuzeituni, inga bwe- 
balonda ezabibu okunoga nga ku- 


14 we'de. Bano baliimusa e'dobozi 
lyābwe £balyogerera wa'gulu; o- 
lwobukulu bwa Mukama ekana 


15 nga baima ku nyanja. Kale mugu- 
lumize Mukama ebuvanjuba, 'eri- 
nya lya Mukama, Katonda wa Isi- 
raeri,™ mu bizinga ebyomunyanja. 

16 Tuwuli'de enyimba nga ziva ku 
nkomerero yensi, ekitibwa eri aba- 
tukirivu. Naye nenjogera nti Nko- 
zimba, nkozimba, zinsanze! % aba- 
lyazamänyi balyazamanyi'za; we- 
wawo, abalyazamānyi balyazamā- 

17 nyi'za nyo. © Entisa nobunya no- 
mutego biri ku'gwe, 'gwatula munsi. 

18 Awo olulituka oyo a'duka e'dobozi 

eryentisa aligwa mu buuya; noyo 

alinya okuva mu bunya wakati o- 


28. 1—24. 18. 


@Kos.4 3. 


4 Kutal. 
35. 34. 


“la 348 


4 15. 16. 4, 
9. 


Yo. 1.16 
neb, 


Yer. 1.54. 


Jiss u 


9 is. 11. 6. 
iis LA 


èla 35.16. 


l Mala. 1. 
ll. 


“Is 1111. 


uji Kuua 


Yer. d. 
E ueb. 








mutego gulimukwata: kubanga » e- 
bituli ebyawa'gulu bi'gu'dwawo, 

19 r nemisingi gyensi ginyeuya. Kusi 
emenyeke'de dala, eusi esanuki'de 

20 dala, ensi e'julukuse nyo. Ensi 
seritaga ta ugomutamivu, era eri- 
yugumizibwa ' ngensisira ; nokuso- 
bya kwayo kuligizitowerera, era 
erigwa netegolokoka nate. 

21 Awoolulituka #kulunakululi Mu- 
kama alibonereza e'gye eryabagu- 
lumivu wa'gulu, ne #bakabaka abe- 

22 nsi kunsi. Era balikung'anyizi- 
bwa wamu ngabasibe bwebakung'a- 
nyizibwa mu bunya, era balisibirwa 
mu komera, era enaku nyingi nga 

23 ziisewo bali'jirwa. YKale omwezi 
gulikwatibwa ensonyi, nenjuba eri- 
swala; kubanga Mukama owe'gye 
alifugira ku « lusozi Sayuni ne mu 
Yerusalemi, ne mu maso gabaka- 
'debe nekitibwa. 


9 5 Al1 Mukama, 'gwe Katonda wā- 
nge; nākugulumizānga, nāte- 
nderezinga erinyalyo; kubanga, 
a okoze ebyekitalo, byewatesa e da, 
2 mu bwesiywa namazima. Kuba- 
nga Vekibuga okifu'de ekifūnvu; 
TERS ckyaliko enkomera (okifu- 
'de) ebyagwa: eryumba eryabage- 
nyi (olifu'de) obutaba kibuga; te- 
3 kirizimbibwa enaku zona. Abantu 
abamanyi kyebaliva baku'samu e- 
kitibwa, ¢ ekibuga ekyamawanga a- 
4 gentisa kirikutya. Kubanga waba- 
nga 4 kigo eri abavu, ekigo eri ata- 
lina kintu ngalabye enaku, ceki- 
'dukiro eri kibuyaga, ekisikirize eri 
olubuguma, okuwuma kwabentisa 
bwekuba nga kibuyaga akunta ku 
5 kisenge. Ngolubugumu oluli mu 
kifo ekikalu bwolika' kanya bwotyo 
oluyogano olwabagenyi; ngolubu- 
umu bweruka'kanyizibwa nekisi- 
kiiza kyekire, oluimba olwabentisa 
6 lulika'kauyizibwa. Era ku /lusozi 
luno Mukama owe'gye alifumbira 
amawanga gons 9 embaga eyebya- 
sava, Wa eyomwenge omuka, e- 
yebyasava ebi'ju'de obusomyo, eyo- 
mwengeomuka ogusengejebwa obu- 
7 langi. Era alimirira dala ku lusozi 
luno tekibi'ka kyona ekyāliri'dwa 
ku bantu bona, ne'gigi erisaniki'de 
8 ku mawānga gona. <*Yamirira dala 
okufa okutusa enaku zona; era 
l Mukama Katonda alisangula ama- 
ziga mu maso gona; nekivume e- 
kyabantube aliki'gya kuusi yona: 
kubanga Mukama akyoge'de. 
9 Kale kiryogererwa "ku lunaku 
luli nti Laba. ono ye Katonda wa fe; 
s twamulindirirānga, era alituloko- 
la: ono ye Mukama; twamulindi- 
riranga, “tulisanyuka tulijaguliza 
10 obulokozibwe. Kubanga ku lusozi 
luno omukono gwa Mukama kwe- 


ISAYA, 


guliwu'mulira, era P Moabu aliri- 
nyiririrwa mu kifokye, ngebisasiro 
bwebirinyiririrwa mu ma zi agolu- 
11 bungo. Era alyanjuluza engaloze 
wakati mukyo, ngawuga bwayanju- 
luza (engaloze) okuwuga: era alika- 
'kanya amalalage wamu nenkwe 
12 ezeugaloze. 7 Nekigo ekyolukonic- 
ra oluwanvu olwa bugwewo akika- 
'kanyi'za, aki si'za wausi, nakitusa 
ku 'taka okutuka ne mu nfufu. 
9 6 a Ku lunaku luli oluimba luno 
luliimbirwa munsi ya Yuda: 
nti Tulina ekibuga ekyamānyi ; ® o- 
bulokozi bwali'sawo okuba bugwe 
2 nenkomera. “Mu'gulewo enzi'gi, 
e'gwanga etūkirivu erikwata ama- 
3 zima liingire. Onomukumanga mi- 
rembe inirembe, eyesigamya oinwo- 
yogwe ku'gwe: kubanga akwesiga 
4 'gwe. Mwesigenga Mukama 4e- 
naku zona: kubanga mu Mukana 
Yakuwa mwe muli olwazi olutali- 
5 GENG. Kubanga “aka'kanyi'za 
abo abatūla wa'gulu, ekibuga eki- 
gulumivu: aki'sa wansi, aki sa wa- 
nsi okutūka ne ku'taka; akika'ka- 
6 nya okutūka ne mu nfūfu. Ekigere 
kirikirinyirira; ebigere byomwavu, 
7 nebisinde byoyo atalina kintu. E- 
'kubo eryomutikirivu bugolokofu : 
'gwe omugolokofu /olung'amya o- 
8 lugendo olwomutūkirivu. ewa- 
wo, Y mu 'kubo eryemisangogyo ai 
Mukama, mwetwakulindiririranga ; 
ieri erinyalyo meri eki'jukizukyo 
yeri okwoya kwobulamu bwa'fe. 
9 Nakwoyanga nobulamu bwanye 4 e- 
kiro; wewawo, uakeranga mu mą- 
kya okukunonya nomwoyo gwange 
munda yange: kubanga emisango- 
gyo bwegibera munsi, abatula ku 'ta- 
10 ka lwebaiga obutūkirivu. 'Omubi 
newebamulaga ekisa, era taliiga bu. 
tūkirivu: m munsi eyobugolokofu 
mwanākolerānga ebitali bya nsonga, 
'so taliraba bukulu bwa Mukama. 
11 Mukama, omukonogwo guimusi- 
bwa, naye tebalaba : naye baliraba 
obunyikivubwo olwabantu neba- 
kwatibwa ensonyi; wewawo, omu- 
12 liro gulyokya abalabebo. Mukana, 
oliragira emirembe gyetuli : kuba- 
nga "nokukola watukolera emirimu 
13 gya'fe gyona. Ai Mukama Kato- 
nda wa'fe, °abāmi abalala awali 
'gwe batufuganga ; naye > 'gwe tu- 
14 nayatulanga erinyalyo weka. Ba- 
fu'de, tebaliba balamu ; bazikiri'de, 
tebalizukira : kyewava oba'jira no- 
basangulawo 7 nobuza oku'jukirwa 
15 kwabwe kwona. #Wayiaza e'gwa- 
nga. ai Mukama, wayaza e gwanga; 
ogulumizibwa ; ovgazii' za eusalo Zo- 
na ezensi. 
16 Mukama, lwebalabye ! enaku lwe- 
baku'ji'de, bafuka okusaba okuka- 


571 





P js. 15.1. 


r? ls. 26. 5. 


“ Is. 211. 
b Is. 60. 18. 


e Zab. 118 
19 neb. 


d Is. 48. 17. 


“ Is. 238. 12. 


J Zab. 58.2. 
# Is. 64 5. 


i Nek. 1. 
n. 


“Zab.77.2. 
Lu. 3. 1. 


it Mub. 8. 
12. 


"Zab. 143. 
10. 


ni KoL 
15. 10. 


° 2 Byom. 
12. 8. 

P 3 Basek. 
18. 4-6. 


r Mub. 9. 
b. 
115. 9. 3. 


t kos. 5. 
18. 


572 ISAYA. 26. 17—28. 13. | 


“ig 13448. 


"Zab. 17. 
14. 

y Dan. 12. 
2. 

Bef. 5. 14. 


1 Mat. 6.6. 


a Mi. 1. 3. 
Yu. i4. 


anyi.2, 19, 27 


Is. 2 11. 


“Zab. 80.8. 
Is. 1. 22. 
d Is. b. 1; 
28.1 


, Zab. 121. 
45 


SI. 


9 Is. 37.31. 
Kos. 14. 5. 








17 nga'vulakwobwekwali kubo. * Ngo- 
mukazi ali olubuto, ebiro ebyokuzā- 
lakwe nga binatera okutūka, bwa- 
lumwa nakaba ngabalagalwa ; bwe- 
tutyo bwetwabanga mu masogo, ai 

18 Mukama. Twali lubuto, twalu- 
mwa, twazala ngempewo ; tetwale- 
ta kulokola kwona munsi; 'so “na. 

19 batūla munsi tebagu'de. y Abafu- 

bo baliba balamu ; emirambo gya- 

nge girizūkira. Muzukuke mui- 
mbe, "mwe ababera mu nfūfu: ku- 
banga omusulogwo guli ngomusulo 
ogwokumi'do, ne'taka liriwāndula 
abafu. | 
'Jangu, e'gwanga lyange, 2 oingi- 
re mu bisengebyo, we galire enzi'gi- 
zo: wekweke akasera katono, oku- 

21 tusa okunyiga Iwekuli'gwawo. Ku- 
banga, alaba, Mukama a'ja ngafulu- 
ma mu kifokye okubonereza abatūla 
munsi olwobutali butūkirivu bwa- 
bwe: ne'taka nalyo liribi kula ku 
musai gwalyo, 'so teriryeyongera 
kubi'ka ku balyo aba'tibwa. ; 


20 


a Ku lunaku luli Mukama alibo- 
nereza èlnkwāta omusota ogu- 
wulukuka nekitalakye ekyobwogi 
ekinene_ekyamanyi, ne lukwāta 
ogwegolong'onya; era alita ogu- 
. Bota oguli mu nyanja. 
2 Ku lunaku luli nti c Olusuku 
olwemizabibu olwomwenge, “mului- 
8 mbire. €'Nze Mukama ndukima; 
nalufukiriranga ama'’zi buli kasêra : 
ekintu kyona kireme okulwononi- 
nga, nalukimanga emisana nekiro. 
4 Ekirui tekiri mu'nze: singa kata- 
'zamiti nama'gwa ganūmbye mu lu- 
talo! nandigataba'de, nandigokere- 
5 'za wamu. Oba akwate ku / manyi 
gange, atabagane nange; ( wewawo), 
6 atahagane nange. Mu biro ebiri- 
bawo Yakobo valisimba emizi ; Isi- 
raeri alyanya alimulisa: era bali- 
'juza ensi yona ebibala. 
7 Amukubye nga ye bweyakuba 
abo abimukuba? oba a'ti dwa nga- 
8 bo bweba'tibwa beya'ta? Bwomu- 
sindika okugenda, owakana naye 
mu kigero; amu'julu'de nokuwii- 
makwe okwamanyi ku Innaku olwe- 
9 mbuyaga eziva ebuvanjuba. Obu- 
tali butūkirivu obwa Yakobo kyebu- 
liva bulongosebwa nekyo, era ekyo 
“kye kibala kyona ekyoku'gyako eki- 
bikye; bwafūla amainja gona age- 
kyoto angebisibosibo ebisekulwase- 
kulwa, iBasera nebifananyi bye- 
njuba nokuimuka nebitaimuka nate. 


10 Kubanga ekibuga ekyabangako c- 


nkomera kifulukwa, matongo agale- 
ke'dwawo, nge'diingu : awo kenya. 
na weririra, era awo werigalamira 
11 nerya amatabi gamu. Amatahi gi- 
mu bwegaliwotika, galiwogolwa ; 
abakazi bali'ja nebagōkya: kuba- 








nga be !bantu abatalina magezi; 
m eyabakola kyaliva alema okuba- 
ng era eyababimba talibalaga 
cisa. 

12 Awo olulituka ku lanaku lali Mu- 
kama alikung'unta okuva ku ntaba 
x Ezomu’ga okutūsa eku mu'ga 
Ogwemisiri, era mulikungulwa ki- 
'nomu ki'nomu, 'mwe abana ba 
Isiraeri. 

13 Awo olulitaka ku lunaku luli 
? ekondere e'dene lirifaibwa; nabo 
bali'ja abali betesetese okuzikirira 
munsi Yebwasuli nabo r abali bago- 
be'dwa munsi Yemisiri; era s bali- 
sinziza Mukama ku lusozi olutu- 


kuvu Eyerusalemi. 
3 8 Zisanze engule eyamalala aga- 
batamivu abomu Efulaimu, ne- 
kimuli ekiwotoka ekyobulungibwe 
obwekitibwa, ekiri ku mutwe gwe- 
kiwonvu ekigimu ekyabo abame'ge- 
2 bwa omwenge! Laba, Mukama 
alina owamanyi era omuzira; nga 
kibuyaga alimu omuzira, embuyaga 
ezizikiriza, ngama'zi amangi aga- 
manyi agayanjala enyo, bwatyo 
bwalisula wansi ku 'taka nomuko- 
8 no. Engule eyamalala agabatami- 
vu abomu Efulaimu eririnyirirwa 
4 nebigere: nekimuli ekiwotoka ekyo- 
bulūngibwe obwekitibwa, ekiri ku 
mutwe gwekiwonvu ekigimu, kiriba 
ngetini erisoka okwengera ekyeya 
nga tekinatuka; oyo alitunulira 
bwaliraba nga likyali mu mukono. 
b gwe alirira dala. aKu lunaku luli 
Mukama owe'gye aliba ngule ya 
kitibwa, era aliba nkufira ya buyo- 
6 njo, eri abantube abalifi'kawo: era 
aliba mwoyo gwa kusala misango 
eri oyo atūla ngasala emisango, era 
aliba manyi eri abo aba'zayo oluta- 
7l0 mu mulyango. Naye era nabo 
bbakvamye olwomwenge, era € eki- 
tamiza kibawabi'za; 4kabona ne na- 
'bi bakyamye olwomwenge, omwe- 
nge gubasanyi'zawo, bawabye olwe- 
kitamiza; bakyama mu kwolese- 
bwa, besitala mu kusala emisango. 
8 Kubanga emeza zona zi'ju'de ebi- 
sesemye nempitambi, obntabawo 
9 kifo (kirongofu). “Ani gwaliigiriza 
okumanya? era ani gwalitegeza 
ebibiilirwa? abo abaleseyo okuyo- 
10 nka era abavu'de ku mabere? Ku- 
banga kiba kiragiro ku kiragiro, 
ekiragiro ku kiragiro; olanyiriri 
ku iInnyiriri, olunyiriri ku lunyiriri; 
11 wano katono, awo katono. Ne'da, 
naye alyogera nabantu bano / nemi- 
mwa emigenyi era nolulimi olulala : 
19 beyagamba nti Kuno kwe kuwu- 
'mnla, mumuwe okuwu'mula oyo 
akoye; era kuno kwe kuwéra : naye 
13 nebataganya kuwualira. Pkigam 
kya Mukama kyekiriva kibera gye- 


PIs 11.18 | 
“2 Byom. | 
7.8 


1:21. 


-nm ae i af 


Tai 
Kos. 411. 
e Is 19.14. 


d Is. 00 | 
neb, 


Yer. 610. 


JI Ka 4 
2L 


22. 14—29. 13. 
bali ekiragiro ku kiragiro, ekiragiro 


ku kiragiro; olunyiriri ku lunşiriri, 
olunyiriri ku lunyiriri; wano ka- 
tono, awo katono; bagende bagwe 
bugazi bamenyeke bategebwe ba- 
kwatibwe. 


ISAYA. 





'gali; naye entinamuti ziwülibwa 
28 na inu go, ne kumino na luga. (E- 
ng'uno) eyomugati bagisa busa ; ku- 
banga talimala naku zona ngagiwu- 
la: era namuziga we galirye ne- 
mbalasize newebigisasanya, era ta- 


14 Kale, muwnlire ekigambo kya |29 gisa. Era nekyo kivu'de eri Muka- 


Mukama, 'mwe abanyoma. abafuga 
abantu bano abali mu Yerusalemi : 
15 nti Kubanga mwoge'de nti Tulaga- 
nye endagino nokufa, era tutaba- 
ganye namagombe; ekibonyobonyo 
ekyanjala bwekiriitamn, tekiritutu- 
kako; kubanga tufu'de ebyobuli- 
mba eki dukiro kya'fe, era twekwese 

16 wansi wobukūsa: Mukama Kato- 
nda kyava ayogera nti / Laba, nte- 
ka mu Sayuni !e'jinja okuba omu- 
singi, ke'jinja eryakemebwa, (e'ji- 
nja) eryokunsõnda eryomuwendo 
omungi 'erinywezebwa enyo wansi: 

17 ma'kiriza talyangniriza. Era ndi- 
ila omusingo okuba Romugwa 
ogugera, nobutūkirivu okuba omu- 
gwa ogutereza: nomuzira gulyerera 
Kala eki'dukiro ekyobulimba, na- 
ma'zi galyanjala ku kifo ekyokwe- 
18 kwekamu. Nendagano gyemwala- 


gana nokufa eri'julukuka, so no- |. 
- 6 kiriba “ kya kasera mangwago. A- 


kutabagana kwa'mwe kwemwata- 
bagana namagombe tekulinywera; 
ekibonyobonyo ekiryanjala bweki- 
riitamu, nekiryoka kiribalinyirira 
19 wansi. Buli lwekinaitangamau, ki- 
nabakwatanga; kubanga buli Jukya 
kinaitangamu emisana nekiro: era 
okutegera ebibūlirwa kuliba ntisa 
20 nsa. Kubanga ekitanda kimpi o- 
muntu nokuinza natainza kukye- 
gololerako ; nekyokwebi'kako kya- 
ko kifunda nokuinza natainza ku- 
21 kyebi'ka. Kubanga Mukama aligo- 
lokoka nga bweyagolokokera 9 ku 
lusozi Perazimu, alisunguwala nga 
bweyasunguwalira Pmu kiwonvu 
Ekyegibeoni; akole omulimugwe, 
omulimugwe ogwekitalo, era atū- 
kirize ekikolwakye, ekikolwakye 
22 ekyekitalo. Kale 'mo temuba ba- 
nyomi, enjegere za'mwe zireme 
okunywezebwa: kubanga okukome- 
'kereza era okwatesebwa kwempu- 
lide okuva eri Mukama, Mukama 
owe'gye, kunsi yona. 
23 Mutege amatu muwulire e'dobozi 
lyānge ; mutegereze muwnlire ebi- 
24 gambo byānge. Omulimi alima lu- 
tata okusiga? akabala (lutata) nā- 
25 kuba amavunike age'takalye? Bwa- 
malanga okulitanya lyona, tayiwa 
ntinamuti, nasisanya kumino, na- 
siga eng'ano enyiriri ne sayiri mu 
kifo ekiragi' dwa nobulo ku lubibiro 
26 iwako? Kubanga Katondawe amu- 
27 tegeza buliingi, amuigiriza. Kuba- 
nga entinamuti teziwilibwa na ki- 
ntu kya bwogi, 's0 ne kumino teba- 
ginyoleranyolerako namuziga we- 


ma owe'gye, ” owekitalo okutesa e- 
bigambo, asinga bona amagezi. 


0 OwaANGE, Alieri, Alieri, ekibu- 
ga 4 Daudi kyevasisirako | mu- 
ga te omwaka ku mwaka; embaga 

2 zitukire mu ntuko zazo : nendyoka 
nakuwaza Alieri, era walibawo oku- 
kaba nokuwubila: era aliba gyendi 

3 nga Alieri. Era ndikusisirako e- 
njui zona, era ndikuzingiza nekigo, 
era ndikuzimbako eukomers ezoku- 

4 zimbirira. Era olika kanyizibwa, 
era olyogera ngoiina mu 'taka, ne- 
bigambobyo biriba wansi nga biima 
mu nfufu; ne doboziryo liriba t nge- 
ryoyo aliko omuzimu, nga liima mu 
'taka, nebigambobyo biryogerwa 
5 kyama nga biima mu nfufu. Naye 
ekibina < ekyabalabebo kiriba nge- 
'fufu'ge, nekibina ekyabentisa (ki- 
riba) ngenfufu efūmūka : wewawo, 


li'jirwa Mukama owe'gye nokubwa- 
tuka, nekikankano kyensi, ne'dobo- 
zi edene, nomuzimu ne kibuyaga, 

7 nolulimi olwomuliro ogwokya. “Ne- 
kibina ekyamawanga gona agalwa- 
na ne Alieri, guna agalwana naye 
nekigokye, nabamuteganya, /kiri Da 
ngekiroto, okwolesebwa okwekiro. 

8 Awo kiriba ngomuyala Vv bwalota, e- 
ra, laba, ngalya; naye nazukuka, 
nobulamubwe nga tebu'kuse: oba 
ngowenyonta bwalota, era, laba, 
nganywa; paye nāzukuka, era, la- 
ba, ngaziri'ka, nobulamubwe nga 
bwoya: bwekityo bwekiriba ekibi- 
na ekyamawānga gona agalwäna 
nolusozi Sayuni. 

9 Mnlindirire mwewunye; mwesi- 
mire dala muzibe amaso: batami- 
'de, naye isi na mwenge; bataga- 

10 'ta, naye si na kitamiza. Kubanga 
k Mukama afuse ku'mwe omwoyo 
ogwotulo otungi, era ! azibye amaso 
ga'mwe, bana bi; nemitwe gya- 

11 'mwe, abalaguzi, agibi'seko. m No- 
kwolesebwa kwona kufūse gyemuli 
ngebigambo ebyomukitabo " ekisi- 
bwako akabonero, abantu kyebawa 
omuntu eyaigirizibwa nga bogera 
nti Soma kino, nkwegairi'de: na- 
YAWA nti Siinza, kubanga kisibwa- 

12 ko akabonero: nebamuwa ekitabo 
oyo ataigirizibwa nga bogera nti 
Soma kino, nkwegairi de : nayogera 
nti Siigirizibwanga. 

13 Mukama nāyogera nti ° Kubanga 
abantu bano bansemberera neba- 
nzi'samu ekitibwa kya mu kamwa 


573 





















































"Zah. 92.5. 
Yer. 32. 19. 


Sam. 


zi 


a 
5. 


b Is. 8. 19. 


€ Tr, 25. 5. 


4 Ts. 30. 33. 


Ts. 37. 38. 


S Yob. 20. 
a 


7 Zab. T3. 
20. 


$ Is. 5). 21. 


è Bal. 11.8. 
l Is. 6. 30. 


mo Kol. 3. 
14, 15. 


n Ts, 8. 16. 
Dan. 12. 4 


° Ez 33.31. 
Ta 18. 8, 





P Bak. 2. 
22. 


? Ter.49.7. 
0b. 8 
1 Kol.1.19. 


e Tn. 20.1. 


t Is. 45. 9. 


“ Te, 10. 34. 


°? Ta. 32.15. 


Y Te. 2. 31. 
116, 35. 5. 
Mat. 11. 8. 


e Is. 61. 1. 
Mat. 5. 5. 
b Mat. 5.3. 


e Am.3.12 


d Ts. 19. 25; 
60. 21. 

“ Mat. 6.9. 
2 Kol. 5.5. 
/ Kur. 24. 
10. 

Is. 41. 17; 
45. 3; 48.1. 


Luk. 1. 68. 
Bag. 6. 18. 


22.7: 
Yer 21. 2. 


SIR MRB. 
an 37. 5, 


kabwe era kya ku mimwa gyabwe, 
naye omutima gwabwe bagunta'de 
wala, nokuntya kwabwe » kiragiro 

14 kya bantu kyebaigirizibwa: kale, 
laba, ng'enda okukola omulimu o- 
gwekitalo mu bantu bano, omnlimu 
ogwekitalo era ekyamagero: Tna- 
magezi gabagezigezi bābwe - 
lizikirira, nokutegera kwabakaba- 
kaba babwe kulikwekebwa. 

15 Zibasanze # abo aba'ka enyo wa- 
nsiokukweka Mukamaokutesa kwa- 
bwe, nemirimu gyabwe giri mu ki- 
zikiza, nebogera nti Ani atulaba ? 

16 era ani atumanyi? Muvunikira da- 
la ebintu Omubūmbi balimwenka. 
nya ebūmba; tekintu ekikolebwa 
nokwogera nekyogera kwoyo eya- 
kikola nti Teyankola; oba ekintu 
ekibiimbibwa nekyogera kwoyo ega 

17 kibūmba nti Talina magezi? Te- 
kyasiga'deyo kisera kitono nyo * Le- 
banoni alifisibwa enimiro eng'imu, 
wnenimiro eng'imu baligiita kibi. 

18 ra? Era ykn lunaku luli ¢ omuga- 
'vu wamatu aliwulira ebigambo byo- 
mukitabo, namaso gomuzibe galira- 
ba okuva mu butalaba ne mu kizi- 

19 kiza. Era 4 abawombefu balyeyo- 
ngera okusanyukira Mukama, b na- 
bavu mu bantu balisanyukira Omu- 

20 tukuvu owa Isiraeri. Kubanga o- 
wentisa bamudibi'za nomunyomi 8- 
koma, nabo bona abalabirira obuta- 

21 li butikirivu bazikiri'de: sabafūla 
omuntu omusobya mu musingo, ne- 
bamutegera omutego anenya mu 
mulyango, “nebakyamya omutiki- 

22 rivu nekitalimu. Mukama eyanu- 
nula Ibulaimu va ayogera ku 
nyom a ya Yakobo nti Yakobo ta- 
Jikwatibwa nsonyi kakano, 'sō na- 
masoge tegalikyakg ‘bala lyago. 

23 Naye bwaliraba abānabe, 4 omuli- 
mu ogwengalo zange, wakati muye, 
ebalitukuza erinya lyänge; wewa- 
wo, balituknza Omntakuvu owa Ya- 
kobo, era halitekemnkira / Katonda 

24 wa Isiraeri. Era nabo ahakvyäma 
mu mwoyo, halifaka abategevu, na- 
bo abemulugunya baliiga okuigiri- 
zibwa. 


ZIRASĀNZE abana abajêmu, 
bwayogera Mukama, 4 abatesa 
ebigambo, naye si nange; era va- 
babi'ka nekibi ka, naye si kya mwo- 
yo gwange, €halyoke bongere ekibi 
2 ka kibi: abatambula 4 oknserenge- 
ta okugenda Emisiri, 'songa “te- 
babiuzi za mu kamwa kange; okwe- 
nyweza mu manyi ga Falao, no- 
3 kwesiga ekisikirize Ekyemisiri! A- 
manyi ga Falao kyegaliva gabera 
ensonyi za'mwe, /nokwesiga eki- 
sikirize Ekyemisiri (kuliba) knswā- 
4la kwamwe. Kubanga abakulu- 


3 


ISAYA. 


be bali Zoani, nababakabe batiise 
5 Ekanesi. 9 Bona balikwatibwa e- 
nsonyi abantu abatainza kubagasa, 
abatabera newakuba' de okugasa, 
wabuala ensonyi era ekivame. 
6 iOmngugu kogwensolo ezomu- 
bukika obwadyo. 

Baita munsi eyokulaba enaku 
nokubalagalwa, ' omuva empologo- 
ma enkazi nensaja, embalasasa no- 
musota ogwomuliro ogubūka, nga 
batika obuga'ga bwabwe ku mabe- 
ga gendogoi ento, nebintu byabwe 
ku mabango geng'amira, nga ba- 
genda eri abantu abatagenda ku- 

7 kagasa. Kubanga ™ Misiri aberera 
bwerere era busa: kyenvu'de 'mu- 
Sita Lakabu atula obutiuzi. Kale 
genda *okiwandikire ku kipande 
mu maso gabwe, okiteke ne mu 
kitabo, kibere kya biro ebigenda 
9 oku'ja emirembe nemirembe. Ku- 
banga °be bantu abajemu, abina 
abobulimba, abina abataganya ku- 
10 wulira mateka ga Mukama: aba- 
gamba abalabi nti Temulabinga; 
P nabalaguzi nti ” Temutulagulira- 
nga bya mazima, #mutubiilire ebi. 
wewevu, mulagule ebyobulimba : 
11 muve mu lngūdo, mukyame okuva 
mu 'kubo, Omutukuvu owa Isiraeri 
19 mumumalewo mu maso ga'fe. Kya- 
va ayogera Omutukuvu owa Isira- 
eri nti Kubanga munyomye ekiga- 
mbo kino nemwesiga okujoga no- 
bubimbavu nemwesigama okwo; 
13 obutali butiikirivu buno kyebuliva 
bubëra gyemuli t ngekituli ekiwagu- 
le ekyagala okugwa, ekizimba enku- 
ndi mu kisenge ekiwanvu, okume- 
nyeka kwakyo ku'ja mangu obu- 
14 tamanyirira. Era #alikimenya nge- 
kintu ekyomubumbi bwekimenye- 
ka, ngakimenyamenya awatali ku- 
sasira; nokulabika newatalabika 
lugyo mu bitindu byakyo olwoku- 
sena omuliro mu kyoto, oba olwo- 
15 kusena ama'zi mu kidiba. Kuba- 
nga bwatyo bwayogera Mukama 
Katonda, Omutukuvu owa Isiraeri 
nti Mu kn'da ne mu kuwa mula 
mwemulirokokera; ymu kuterera 
ne mu kwesiga mwe muliba ama- 
nyi ga'mwe: 'mwe nemutayagala. 
16 Naye nemngamba nti Ne'da, ku- 
banga ztuli'dukira ku mbalasi; 
kyemuliva mu'duka: era nti Tn- 
lyebagala ku zembiro; abalibago- 
berera kyebaliva babera abembiro. 
17 a Olukumi bali'duka olwokubogola 


kwomu; olwokubogola kwabatāno | % 


muli'dnka: okutiisa Iwemulisigala 
ngomulongoti oguli ku ntiko yo- 
Insozi, era ngebendera eri ku ka- 
18 sozi. Era > Mukama kyaliva ali- 
nda, abakwatirwe ekisa, era kya- 
liva c ngnlumizibwa abasasire: ku. 
banga Mukama Katonda wa mu- 


29. 14—30. 18. 





Yera, 


Ts 141. 
á ls 31.9 
Ku 9.3 


Ma 85 





30. 19—382. 2. 
sango; dbalina omukisa bona aba- | 32 Na buli Iwebanamukubanga nomu- 





e Ts. 65. 9, 
19. 


11 Basek. 
22. 27. 

Zab 177.2, 
4 Zab.74.9. 


4Kos 148. 


kls, 2.14, 
33. 


ITa. 00. 19 
neb. 


aR Ta 11.4. 
2 Bas. 2.8. 


? Ia 37. 36. 
? Ta 10. 
94 5, 


mulindirira. 
Kubanga “abantu balitula ku 
Sayuni Eyerusalemi: tolikaba nate 


19 


'go ogwalagirwa, Mukama gwali- 
mutekako, wanābāngawo ebitasa 
nenanga: era alirwana nabo mu 


a; talirema kukukwatirwa | 33 ntalo ezokunyenya. Kubanga #To- 


mazig 
kisa olwe'dobozi eryokukābakwo ; 
20 bwaliwulira alikwanukula. Era 
Mukama newakuba'de ngakuwa 
Je'mere eyokulaba enaku nama 'zi 
agokubonyabonyezebwa, naye 9a- 
baigirizabo nga tebakyakwekebwa 
nate, naye amasogo galiraba abai- 
21 girizabo: namatugo ganawuliranga 
ekigambo ekikuvako enyuma nga 
kyogera nti Lino lye 'kubo, mu- 
litambuliremu ; bwemunakyamira- 
nga ku mukono ogwadyo, era bwe- 
munakyamiranga ku gwa kono. 
22 Era mulyondna ebibi'ka ku bifa- 
nanyibyo ebyole ebya feza, nebi- 
sanikira ku bifananyibyo ebifumbe 
ebya zabu: olibisulira dala ngeki- 
nta ekitali kirongõfu ; #olikigamba 
28 nti Vawo. Era alitonyesa enkuba 
eyensigozo, zolisiga mu 'taka; era 
(aligaba) e'mere eyekyengera ekye- 
"taka, era eriba ng'imu era nyingi: 
ku lunaku Juli ebisibobyo biririra 
24 mu maliindiro amagazi. Era ente 
nendogoi ento ezirima e'taka zi- 
nalyanga ebyokulya ebirimu omnu- 
nyo, ebyawewebwa nolugali neki- 
25 wu'jo. Era kku buli lusozi olugu- 
aa m ku - kasozi akawā- 
nyu kuliba ensulo nemi'ga 
'zi, ku lunaku olwoku'ta Shauri. 
26 ebigo wna NG Era !omusana 
gwomwezi guliba ngomusana gwe- 
njuba, nomusana gwenjuba gulye- 
yongera emirūndi musanvu, ngo- 
musana gwenaku omusanvu, ku 
lunaku Mukama lwalisibirako e- 
kinubule abantube nawonya e- 
kiwindu okufumitibwa kwa- 


we. 

27 Laba, erinya lya Mukama liva 
wala, nga lyaka nobusungubwe, era 
nga linyoka omu'ka omuziivu: emi- 
mwagye gi'ju'de okunyiga, noluli- 
mirwe luli ngomuliro ogwokya: 
28 m nomu’kagwe guli ngomu'ga ogwa- 
njäla, ogutūka ne ma bulago, oku- 
kung'unta amawanga nolugali o- 
lwobutalimu : #nolukoba oluwabya 
29 luliba mumba zamawanga. Maliba 
noluimba ngekiro bwebakwata e- 
mbaga entukuvu; nesanyu eryo- 
mumutima, ngomuntu bwagenda 
onendere oku'ja ku Plusozi lwa 
Mukama, eri " Olwazi lwa Isiraeri. 
30 Era Mukama aliwuliza e'dobozirye 
eryekitibwa, cra aliraga oku'ka 
kwomnkonogwe, nokunyiga kwobu- 
siingubwe, nolnlimi lwomuliro o- 
gwokya nokubwatnka ne kibuyaga 

31 nomuzira. Kubanga #olwe'dobozi 
lya Mukama Omwasuli alimenye- 
kamenyeka, !eyakubānga noluga. 


fesi kyategekebwa okuva e'da; we- 
wawo, kyatekerwatekerwa kabaka; 
akifn'de kiwānvu era kinene: eki- 
komi kyakyo muliro na nku nyingi; 
omu'ka gwa Mukama, ngomu'ga 
ogwekiberiti, gukyasa. 
31 ZIBASANZE abo 4abaserengeta 
Emisiri okubčrwa, era b abesiga 
< embalāsi; era abesiga amagili ku- 
banga mangi, nabebagala embalisi 
kubanga ba manyi mangi; naye 
tebatunnlira Mutukuvu wa Isiraeri 
2 "80 tebanonya Mukama! Naye era 
naye wa magezi, era alireta obubi, 
's0 € talikomyawo bigambobye: na- 
ye aligolokekera ku nyumba yabo 
abakola obubi ne ku kubera kwabo 
abakola ebitali bya butiikirivu. 
8 Kale 'no Abamisiri bantu bantu 
'so si Katonda; nembalisi zābwe 
mubiri bubiri 'so si mwoyo: era 
Mukama bwaligolola omukonogwe, 
oyo abera alyesitala era noyo abe- 
rwa aligwa, kale bona bali'gwerawo 
4 wamu. Kubanga bwatyo Mukama 
bwang'amba nti 4 Ngempologoma 
bwewulugumira ku mui'go gwayo 
nempologoma ento, bweita abasii- 
mba abangi okugiramba, teritisi- 
bwa na 'dobozi lyābwe, 's6 teryeto- 
waza lwa kuyogana kwabwe: ¢ bwa- 
tyo Mukama owe'gye bwali'ka oku- 
lwanira ku lusozi Sayuni ne kn 
5 kasozi kako. /Ngenyonyi ezibuka, 


bwatyo Mukama owe'gye bwanākū- |! 


manga Yerusalemi; anākikūmänga 
nakiwonya, aliitako nakirokola. 
6 Mukyukire oyo gwemwajemerera 
7 dala, 'mwe abana ba Isiraeri. Ku- 
banga ku lunaku luli balisūlira dala 
buli muntu ebifananyibye ebya 
feza, nebifananyibye ebya zābu, 
engalo za'mwe 'mwe byezabakolera 
8 okuba ekibi. Awo ¿Omwasuli ali- 
gwa nekitala ekitali kya bantu; 
nekitala ekitali kya bantu kirimu- 
lya: era ali'duka ekitala, nabavu- 
9 bukabe balifuka musolo. Nolwā- 
zirwe lulivawo olwokwesisiwala, 
nabakulube balikeng'entererwa ko- 
lwebendera, bwayogera Mukama, 
l omulirogwe guli ku Sayuni neki- 


komikye mu Yerusalemi. 
3 9 LABA, “kabaka alifuga nobutū- 
kirivu,nabakulu balifuga nomu- 
2 singo. Era omuntu aliba ngekifo 
ekyokwekwekamu eri empewo, ène- 
ki'dukiro eri kibuyaga; ngemi'ga 
gyama’zi cmu kifo ekikalu, ngeki- 
sikirize kyolwāzi olunene munsi 


676 





* 2 Rasek. 
2. 19. 
Is. 28. 14. 


a Is. 30. 2. 


b Zab. 20. 
7: 33. 17. 
Is. 0. 16; 
36. 9. 


€ Kubal. 
23. 19. 


d Kos. 11. 
Am. 1. 2 


“ Ts. 42.13. 


S Ma. 32 


í Is 37. 86. 


k Is. 31.10. 


l Ts. 24. 15. 


s an P 
15 1,2,4, 
Yer. 2. 5. 


b Is. 4. 6. 


€ Ta. 25, 5. 


576 


d is. 35. 5. 


€ Ts. 3. 16- 
24. 
Am. 6.1. 


7 Is. 77. 10. 


í Yo, 2. 2. 
k Is. 35. 1, 
2 


l Is. 29. 17. 


m Yak. 3. 
18. 

" Zab. 119. 
165. 


° 18.30, 24. 


ISAYA. 


3 ekoyesa. “Namaso gabo abalaba 
tegalibako kifu, namatu gabo aba- 
4 wulira galiwuliriza. Nomutima 
gwoyo eyeyinula gulitegera oku- 
manya, nolulimi Iwabananagize lu- 
5 lyetekateka okwogera obulūngi. O- 
mugwagwa nga tebakyamuita mu- 
gabi, 'so nomuko'do nga tebamuita 
6 wa kisa. Kubanga omugwagwa a- 
lyogera ebyobugwagwa, nomutima- 
gwe gulikola ebitali bya butukirivu, 
okukola ebyokuvuma Katonda, no- 
kwogera ebikyamu ku Mukama, 
okuluinya enjala obulamu bwomu- 
yala, nokuinalawo owenyonta kye- 
7 yandinywe'de. Era nebintu ebyo- 
muko'do bibi: asala enkwe embi 
okuzikiriza omuwombefu nebiga- 
mbo ebyobulimba atalina kintu ne- 
8 wayogera ebyensonga. Naye omu- 
gabi alowoza bya kugaba; era mu 
byokugaba mwalinywerera. 


9 Mugolokoke, 'mwe abakazi ° aba- 
langa'ja, muwulire e'dobozi lyange ; 
'mwe abawala abataliko kyemulo- 
waza, mutegere amatu ebigambo 

10 byange. Mulinakuwalira enaku e- 
zirisu'sa omwaka, 'mwe abakazi 
abataliko kyemulowoza: kubanga 
ebikiingulwa ebyemizabibu birifa, 

11 okukungula tekulituka. Mukanka- 
ne, 'mwe abakazi abalanga'ja ; mu- 
nakuwale, 'mwe abataliko kyemu- 
lowoza: mwambule mubere bwere- 
re, mwesibe (ebibukutu) mu biwa- 

12 to bya'mwe. Balikuba mu kifuba 
olwenimiro ezokusanyuka, olwomu- 

18 zabibu omugimu. /Kunsi yabantu 
bange kulimera ama'gwa ne kata- 
'zamiti; wewawo, ku nyumba zona 
ezesanyu mu kibnga ekyesanyu: 

14 7knbanga olabiri lulirekebwawo ; 
ekibnga ekyabantu abangi kiriba 
kifulukwa; olusozi nekigo ekire- 
ngererwako biriba mpuku enaku 
zona, sanyu ka ntulege, 'diindiro 

15 lya magana; okutūsa îi omwoyo Iwe- 
gulitufukibwako okuva wa'gulu, te. 
'dangu nerifūka enimiro eng'imu, 
lenimiro eng'imu nebagiita kibira. 

16 Kale omusingo gulitula mu 'dungu, 
nobutiikirivu bulibera mu nimiro 

17 eng'imu. mNomulimu gwobutūki- 
rivu guliba ? mirembe ; era obutii- 
kirivu bnlireta okuterera nokwe- 

18 sigīāūnga enaku zona. Nabantu 
bange balitūla mu kifo ekyemire- 
mbe ne mu nyumba ezenkala'ka- 
lira, ne mu biwn'mulo ebiterëvn. 

19 Naye omuzira gulitonya, ekibira 
bwekirigwa; nckibuga kirisulirwa 

20 dala wansi. Mulina omukisa 'mwe 
abasiga ku ma'bali gamazi gona, 
abasindika ebigere ° byente nendo- 
goi. 

3 ZIKUSANZE 'gwanyaga '86 to- 

nyagibwanga; era alyazama- 


nya, 'sō tebakulyazamanyanga ! 

u Bwolireka okunyaga, nolyoka o- 

nyagibwa; era bwolimalira dala 

okulyazamanya, nebalyoka baku- 
21 anya. Ai Mukama, tukwa- 
tirwe ekisa ; b twakulindirira : bera 
mukono gwabwe bali nkya, era 
obulokozi bwa'fe mu biro ebyoku- 
3 labirama enaku. Olwe'dobozi e- 
ryokuyogana amawanga pga'duse: 
c olwokweyimusa 'gwe amawanga 
4 gasāsānye. Nomunyago gwa mwe 
gulikung'anyizibwa ngakawuka 
bwekakung'anya: ngenzige bwezi- 
gwa bwebaligugwako bwebatyo. 
5 4 Mukama agulumizibwa kubanga 
atula wa'gulu: a'juzi za Sayuni o- 
6 musango nobutūkirivu. Era wali- 
bawo enkala'kalira mu birobyo, 0- 
bulokozi obusn kirira, ezi no- 
kumanya: okutya Mukama bwe bu- 
ga'gabwe. 
7 Laba, abazira bibwe bakābira 
bweru: “ababaka abemirembe ba- 
8 kaba nyo amaziga. /Engūdo zizi- 
se, omutambuze a'gwawo: 7ame- 
nye endagano, anyomye ebibuga, 
9 ta'sayo mwoyo eri abantu. ‘Ensi 

ewubala eyongobera: Lebanoni a- 

kwati'dwa ensonyi awotoka: £Sa- 

loni ali nge'dungu; ne ! Basani ne 
10 Kalumeri bawatula. m Kakano nā- 

golokcka, bwayogera Mukama; ka- 

kano neyimusa ; kakano nagulumi- 
11 zibwa. Muliba mbuto za bisusii- 

nka, mulizala subi: omu'ka gwa- 
12 'mwe muliro ogulibokya. Nama- 
wanga galiba ngokwokya kwensi- 
mbi: #ngama'gwa agatemebwa a- 
gokerwa mu muliro. 

Muwulire, 'mwe abali ewala, bye- 
nkoze; na'mwe abali okumpi, mu- 
14 'kirize amanyi gange. Abalina ebi- 

bi abali mu Sayuni bati'de; oku- 


13 


kankana kugu'deko abo abatatya 


Katonda. Ani ku'fe alitula awamu 
nomuliro ogwokya? ani ku'fe ali- 
tula awamu nokwokya okutali'gwa- 


15 wo? Oyo atambula nobntūkirivu,: 


era ayogera ebyamazima; oyo a- 
nyoma amagoba agava mu.kujoga, 
akunkumula engaloze obutakwata 
nguzi, aziba amatuge obutawulira 
musai, era aziba amasoge obutatu- 
nulira bubi ; ° oyo yalitiila wa'gulu: 
16 ekifokye ekyokwekuma kiriba nko- 
mera za mainja: e'mereye anagi- 
webwanga; Pama'zige galiba ga 
17 nkala'kalira. Amasogo galiraba 
r kabaka mn buliingibwe : galiraba 
18 ensi eziimirira ewala. Omutima- 
gwo gulifumitiriza entisa: #aliru- 
'dawa oyo eyabala, aliru'dawa oyo 
eyagera (omusolo) ? alira'dawa oyo 
19 eyabala ebigo? Toliraba 'gwanga 


'kakali, 'e'gwanga eririna enjogera 


enzibu gyotoinza kumanya ; eririna 
olulimi oluna'gwanga Iwotoinza ku- 


82. 3—33. 19. 


“ Kub. n 
10. 


“Te. 259; 
pa BU 


“Zab WAL 


"Ia 4918. 


“Ia 13. 4 


P 2 Rom 
32. 30. 
riada 


t1 Kd L 
30. 


t Ma. 94 
40. 
Yer.5 1 


33. 20—35. 8. 


“Zab. 4. 
$;123.1,2 


€ Is 37.33. 


7 Zab. 89. 
lá 


s Zab. 103. 
3. 


Is. 38. 1-8. 
8 Yer. 30. 
D. 


"Zab. 49. 
L 


b Xa. 72]. 
Is. ). 2 


€ Yo. 2 9. 


d Zab. 102. 
2. 


Mat. 24.99. 
“ Kub. 4 
14. 


S Is. 14. 12. 


20 tegers. Tunulira Sayuni, ekibuga 
ekyembaga za'fe: #amasogo gali- 
“raba Yerusalemi nga kifo kya ku- 
talamu kiterevu, ewema eteri julu- 
lwa, enkondo zayo tezirisimbulwa 
enaka zona, 9's0 tewaliba ku mi- 
21 gwa gyayo egirikutulwa. Naye eyo 
Mukama alibera na'fe mu bukulu, 
ekifo ekyemi'ga emigazi nensulo; 
omutaliita lyāto BAN ia 'so ne 
kyombo ekinene tekirigendamu. 
22 Kubanga Mukama ye mulamuzi 
wa'fe, Mukama ye mntesi wamate- 
ka gyetuli, y Mukama ye kabaka 
23 wa'fe; ynlitnlokola. kmigwagyo 
egisiba gisuniulukuse; tebainza ku- 
nyweza kikolo kya mulongoti gwa- 
bwe, tebainza kuwanika 'tanga: 
awo nebagereka ebintn ebyomu- 
nyago omunene; abawenyera bä- 
24 twala omunyago. Noyo #atulamu 
talyogera nti Ndi mulwa de: “ aba- 
ntu abatūla omwo balisonyibwa o- 
butali butiikirivu bwabwe. 


3 4. @MUSEMBERE,'mwe nmawaAnga, 
okuwulira; era muwulirize, 
‘mwe abantu: bengi ewulire noku- 
'jula kwayo; e'taka nebintu byona 

2 ebirivamu. Kubanga Mukama a- 
lina okunyiga ku mawanga gona, 
nekirui ku'gve Iyabwe Iyona: aba- 
zikiriri za dala, abagabu' de oku ti- 

3 bwa. Era ababwe aba tibwa bali- 
sulibwa ebweru, ¢ nekivūndu ekye- 
mirambo gyābwe kiririnya, nenso- 
zi zirisanuka olwomusai gwābwe. 

4 «d Ne'gye lyona eryomu gulu lirya- 
bulukuka, “ne'gulu lirizingibwa 
ngomuzingo gwempapula: / ne- 
'gye lyalyo |yona liriyongobera 
ngakalagala bwekayongobera ne- 
kava ku muzabibu, era ngakala- 
gala akayongobera bwekava ku 

5 mutini. Kubanga Vekitala kyange 
kinywe'de oku'kuta mu 'gulu: la. 
ba, 'kirigwa kn Edomu, ne ku bantu 
abekikolimo kyange, olwomusango. 

6 Ekitala kya Mukama ki ju'de omu- 
sai, kisavuwa'de namasavu, nomu- 
sai gwabana bendiga nembuzi, na- 
masavu agensigo zendiga enume : 
kubanga * Mukama alina sadaka 
Ebozula, noku'ta abangi munsi ya 

7 Edomu. Nembogo ziriserengeta 
wamu nazo, nente wamu ne zise- 
dume; neusi yabwe eritamira omu- 
sai, nenfūfu yabwe erisavuwala na- 

8 masavu. ubanga lwe llunaku 
olwokuwalana e'gwānga lya Mu- 
kama, omwaka ogwokusasula e- 

9 mpera mu mpaka za Sayuni. m Ne- 
mi'ga gyayo girifūka bulimbo, ne- 
nfūfu yayo kiberiti, nensi erifūka 

10 bulimbo obwaka. Terizikizibwa 
misana newakuhba de ekiro; #omu- 
'ka gwayo gunanyokanga enaku 
zona: emirembe nemirembe ene- 


ISAYA. 





bereranga awo ngeziso; tewabenga 
anagiitangamu emirembe nemire- 
li mbe. Naye kimbala ne namanū- 
ngu be banabanga banyiniyo; ne- 
kiwugulu ne namung'ona be bana- 
tulanga omwo: era valigiregako 
omugwa ogwokwetabula, namainja 
19 agatereza agobutalimu. Baliita a- 
bakūngu bayo oku'ja mu bwaka. 
baka, naye tewaliba alibayo; naba- 
langira bayo bona baliba si kintu. 
13 P Nama'gwa galimera mu mayu- 
mba gayo, emyenyango namatovu 
mn bigo byayo: era enebanga nyu- 
mba za bibe, lu'gva lwa bumäya. 
14 Nensolo enkambwe ezomu dungu 
zirisisinkana nemisege, neya zi- 
geye eriitiriza gi nayo; wewawo, 
enyonyi eyekiro erigwa eyo, neyera. 
15 bira ekiwu'mulo. Eyo ekufufu gye- 
ririzimbira ekisu kyalyo, neribika, 
nerimamira, nerikung'anya wansi 
wekisikirize kyalyo: wewawo, eyo 
bakamunyi gyebaliknng'anira, buli 
16 omu wamu ne mu'ne. Mnnonye 
mu kitabo kya Mukama musome : 
r tekulibula kwebyo na kimu, te- 
waliba ekiribulwa ki'nakyo: kuba- 
nga akamwa kange ke kalagi de. 
nomwoyogwe gwe gubikung anyiza. 
17 Era abikubi de obululu, nomuko- 
nogwe gubigabi'de nomugwa: bi. 
nagiryanga enaku zona, emirembe 
nemirembe binatilanga omwo. 
35 “OLUKOLA namatongo birija- 
guza; ne'dingu lirisanyuka, li- 
2 risansula ngekiirikiti. Lirisu ki- 
riza okusansula, lirisanyuka nesa- 
nyu nokuimba; ekitibwa kya Le- 
banoni kiririwebwa, obulungi o- 
bungi obwa Kalnmeri ne Saloni: 
baliraba ekitibwa kya Mukama, 
obulungi obungi obwa Katonda 
wa fe. 
3 bMunywëze emikono eminafn, 
mukakase namavivi agajugumira. 
4 Mugambe abo abalina omutima o- 
muti nti Mubere namanyi, temu- 
tya: laba Katonda wa'mwe ali'ja 
nokuwalana egwanga, nempera ya 
5 Katonda; alija nīāībalokola. Awo 
camaso gomuzibe wamaso nega- 
Iyoka gazibuka. 4 namatu gomuga- 
6 'vu wamatu galiguka. Awo °awe- 
nyera nalyoka abuka ngenangāzi, 
Jnolulimi Iwa kasiru luliimba: ku- 
banga 9ama'zi galitirikira mu lu- 
7 kola, nemi'ga mu 'dungu. Nomu- 
senyu ogumasamasa gulifūka eki- 
diba, ne'taka ekalangufu nzi'zi za 
wazi: mu kifo ekyebibe mwebya- 
galamiranga. muliba omu'do nesālu 
8 nebitogo. Era eribayo olugūdo, 
ne'kubo, era liriitibwa nti ‘Kubo 
lya butukuvu; 'abatali balongofn 
tebaliriitamu; naye liriba lya bali: 
abatambuze, wewawo abasirusiru, 





577 


P Is. 32 13. 


r Is. 40. 26. 


“18. 55. 12. 


b Beb. 12. 
12. 


e Zab. 146. 


I Is, 41.18; 
43. 19, 210. 
Yok. 7. J, 
39. 

ila. 52). 
Yo. 3. 17. 






Ts. 51. 11, 


b? Basek. 
38. 17-19, 
37. 


“Ig. 22 15. 


d Is. 30. 3; 
31. 1. 


“Zah. 27 


ISAYA: 





9 tebaliriwabiramu. £Teribayo mpo- 
logoma, 'sō tekulirinyako nsolo 
yona eyama'du, tezirirabikayo; na- 
ye abanunulibwa be baliritambuli- 

10 ramu: naba Mukama 'abagulibwa 

balikomawo, neba'ja Esayuni nga 

baimba; nesanyu eritali'gwāwo li- 

ribera ku mitwe gyābwe: bālifuna 

esanyu nokujaguza, '% nokunaku- 
wala nokusinda kuli'dukira dala. 


Awo olwatiika amu mwāka o- 
gwekumi nena ogwa kabaka 
Kezekiya, Se'nakeribu kabaka We- 
bwasuli nayambuka okulumba ebi- 
buga byona ebya Yuda ebyaliko 
2 enkomera, nābimenya. Awo bka- 
baka Webwasuli nagaba Labusake 
okuva Erakisi okugenda Eyerusa- 
lemi eri kabaka Kezekiya ngalina 
e'gye e'dene. Naimirira ku ma- 
'bali golusalosalo olwekidiba ekye- 
ngulu mu lugiido olwenimiro eyo- 

3 mwōzi. Awo nebafuluma neba'ja 
gyali Eriakimu mutabaui wa Kiru- 
kiya, eyali comukulu wenyumba, 
ne Sebuna omuwandisi, ne Yoa 
mutabani wa Asafu omu'jukiza. 

4 Labusake nibagamba nti Mugambe 
kakano Kezekiya nti Bwatyo bwa- 
yogera kabaka omukulu, kabaka 
Webwasuli, nti Bwesige ki buno 

5 bwewesiga? 'Nze ng'amba nti o- 
kutesakwo namanyi olwentalo bi- 
gambo bugambo ebitalimu : ani 'no 
gwewesiga nokujema nonjemera 
6 'nze? Laba, wesigama ku mu'go 
ogwolunuli luno olubêtentefu, ye 
Misiri; omuntu bweyesigama okwo, 
guingira mu ngaloze neguzifumi- 
ta: “bwatyo bwabera Falao kabaka 
Wemisiri eri abo bona abamwesiga. 

7 Naye bwonong'amba nti Twesiga 
Mukama Katonda wa'fe: siye wu- 
yo Kezekiya gweya'gyako ebifobye 
ebigulumivu mabyotobye. nagamba 
Yuda ne Yerusalemi nti Munasi- 
uzizanga mu maso gekyoto kino? 

8 Kale 'no kakano, nkwegairi'de, mu- 
we emisingo mukama wange kabaka 
Webwasuli, nange nakuwa emba. 
lasi enkumi biri, 'gwe kububwo 
bwonoinza okuzebagazako abantu. 

9 Kale oinza otya okukyusa amaso 
gomwami omu kwabo abasinga o- 
buto ku ba'du ba mukama wange, 

e newesiga Misiri olwamagali no- 
10 Iwabebagala embalāsi? kra ka- 
kano nyāmbuse okutabāla ensi eno 
okugizikiriza awatali Mukama? 
Mukama yang'amba nti Yambuka 
11 otabale ensi eno ogizikirize. Awo 
Eriakimu ne Sebuna ne Yoa ne- 
bagamba Labusake nti Nkwegai- 
ride, yogera naba'dubo mu Julimi 
Olusnli ; kubanga tulumanyi: 'sō 
toyogera na'fe mu lulimi Olwaba- 
yudaya ma matu gabanta abali ku 


3 








12 bngwe. Naye Labusake nāyogera 
nti Mukama wange antumye eri 
mukamawo neri 'gwe okwogera 
ebigambo bino? tantumye eri a- 
banta abatula ku bugwe, okulya 
amazi gibwe bo, wokunywa enkali 

13 yabwe bo awamu na'mwe? Awo 
Labusake nāimirira nayogerera 
wa'gulu ne'dobozi edene mu lulimi 
Olwabayndaya nayogera nti Mu- 
walire ebigambo bya kabaka omu- 

14 kulu, kabaka Webwasuli. Bwatyo 
bwayogera kabaka nti Kezekiya 
tabalimbānga ; kubanga taliinza 

15 kubawonya : 'so Kezekiya tabasi- 
gulanga eri Mukama ngayogera nti 
Mukama talirewa kutuwonya; eki- 
buga kino tekirigabulwa mu mu. 

16 kono gwa kabaka Webwasuli. Te- 
muwulirānga Kezekiya: kubanga 
bwatyo bwayogera kabaka Webwa- 
suli nti Mutabagane nange, mufu- 
lume mu'je gyendi; mulyénga buli 
munta ku muzabibugwe na buli 
muntu ku mutinigwe, era muny wê- 
nga buli muntu ku mazi ago- 

17 mukidibakye ye: Jokutusa Iwendi- 
'ja nembatwalira dala munsi efa- 
nana ensi ya'mwe, ensi eyeng'ano 
nomwenge, ensi eyemigati nensuku 

18 zemizabibu. Mwekime Kezekiya 
aleme okubasendasenda nga ra 
nti Mukama alituwonya. iwo 
katonda yena owamawanga eyali 
awonye'za ensiye mu mukono gwa 

19 kabaka Webwasuli? Baliru'dawa 
bakatonda Abekamasi Neyalupadi ? 
baliru'dawa bakatonda Abeselarai- 
mu? era biwonya 9 Samaliya mu 

20 mukono gwange? Bani ku baka- 
tonda bona abensi ezo abiwonya 
ensi yabwe mu mukono gwānge, 
Mukama okuwonya Yerusalemi mu 

21 mukono gwange? Naye nebasirika 
nebatamwanukula kigambo: kuba- 
nga ekiragiro kya kabaka kyali 
bwekiti nti Temumwanukulanga. 

22 Awo Eriakimu mntabani wa Kiru- 
kiya eyali omukulu wenyamba ne 
Sebuna omuwandisi ne Yoa muta- 
bani wa Asafu omu'jukiza neba'ja 
eri Kezekiya nga bayuzi'za engoye 
zabwe, nebamubilira ebigambo bya 
Labusake. 


3 Awo olwātūka kabaka Kezeki- 
ya bweyakiwulira nayuza engo- 
yeze nayambala ebibukutu naingira 

2 mn nyumba ya Mukama. Natuma 
Eriakimu eyali omukulu wenyumba 
ne Sebuna omuwandisi nabaka'de 
abokubakabona, nga bamba'de ebi- 
bukutu, eri Isaya na'bi mntabani 
8 wa Amozi. Nebamugamba nti Bwa- 
tyo bwayogera Kezekiya nti Olana- 
ku luno lnnaku lwa kulabiramu 
naku era Iwa kunenyezebwamu era 


35. 9—37. 3. 





# Is. 7.8. 


lwa kuvumirwamu: kubanga daba- [ela 148 








37. 4-35. 


blu 32. 


“ Yer. 51. 
44. 
Ob. 1. 


dla 30. 5. 


“Yer. 9. 
3 


/Bik. 4 29. 


sinise 


na batise okuzilwa, ’sõō tewali mā- 

4 nyi ga kuzala. Mpo'zi Mukama 
Katondawo anāwulira ebiganıbo 
bya Labusake, kabaka Webwasuli 
mukamawe atumye okuvuma 
Katonda omulamu, nanenya ebiga- 
mbo Mukama Katondawo byawuli- 
'de: kale imusiza okusabakwo >? e- 

5 kitundu ekifi'sewo. Awoaba'du ba 
kabaka Kezekiya neba'ja eri Isaya. 

6 Isaya nibagamba nti Bwemutyo 
bwemunägamba mukama wa mwe 
nti Bwatyo bwayogera Mukama nti 
Totya bigambo byowuli'de, aba'du 
ba kabaka Webwasuli byebanvu- 

7 mye. Laba, ndimutekako omuzimu, 
naye “aliwulira olugambo na'dayo 
munsiye ye; era ndimusula nekita- 
la muusiye ye. 

8 Awo Labusake na'dayo nasanga 
kabaka Webwasuli ngalwana ne 
Libuna : kubanga yali awuli de nga 

9 yasitula Erakisi. 4 Nāwulira nga 
Pokeri ebya Tiraka kabaka Wekusi, 
nti Ataba de okulwana nawe. Awo 
bweyakiwulira natuma ababaka eri 

10 Kezekiya ngayogera nti Bwemutyo 
Dwenuligamba Kezekiya kabaka wa 
Yuda nga mwogera nti Katondawo 
gwewesigatakulimbinga ngayogera 
nti Yerusalemi tekirigabulwa inu 
mukono gwa kabaka Webwasuli. 

11 Laba,owuli'de bakabaka Bebwasuli 
byebakolanga eusi zona, nga bazi- 
zikiririza dala: nawe oliwonyeze- 

12 bwa? Bakatonda abamawanga ba- 
gawonya, bakitange gebazikiriza, 
Gozani ne Kalani ne Lezefu nabana 
ba Edeni ababanga mu Terasali ? 

13 Aliru'dawa kabaka < Wekamasi ne 
kabaka Weyalupadi ne kabaka we- 
kibuga Sefavaimu Owekena ne Iva? 

14 Kezekiya natola ebaluwa mu mu- 
kono gwababaka nagisoma : Keze- 
kiya nayambuka mu nyumba ya 
Mukama nagyanjulnliza mu maso 

15 ga Mukama. Kezekiya neyegairira 

16 Mukama ngayogera nti Ai Mukama 
owe'gye, Katonda wa Isiraeri, atula 
ku bakerubi, 'gwe Katonda, 'gwe 
we'ka, wa bwakabaka bwona obwo- 
munsi; 'gwe wakola e'gulu nensi. 

17 / Tega okutukwo, ai Mukama, owu- 
lire; zibula amasogo, ai Mukama, 
olabe: owulire ebigambo byona 
ebya Se'nakeribu, byatuinye oku- 

18 vuma Katonda omulamu. Mazima, 
Mukama, bakabaka Bebwasuli bazi- 
sa amawauga gona nensi yabwe, 

19 nebasiila bakatonda babwe mu mu- 
liro : kubanga tebali bakatonda, na- 
ye mulimu gwa ngalo za bantu, miti 
na mainja ; kyebava babazikiriza. 

20 Kale 'no kakano, ai Mukama Ka- 
tonda wa'fe, tulokole mu mukouo- 
gwe, Y obwakabaka bwona obwomu- 
nsi butegere nga 'gwe Mukaina, 
'gwe we'ka. 


21 


Awo Isaya mutabani wa Amozi 
natumira Kezekiya ngayogera nti 
Bwatyo bwayogera Mukama, Kato- 
nda wa Isiraeri, nti Kubanga o'ne- 
gairide ebya Se'nakeribu kabaka 
22 Webwasuli, kino kye kigambo Mu- 


kama kyayoge'de kuye: i Omuwala 
wa Saynni ataman i musaja aku- 
nyomye era agugadi'za; omuwala 
wa Yerusalemi akunyenyere' za O- 
23 mutwe. Ani gwovumye gwovo'de? 
eraanigwoimusiri zako e doboziryo 
nolalama amasogo wa'gulu? ku 
24 Mntukuvu wa Isiraeri. Oimye mu 
ba'dubo okuvuma Mukama noyoge- 
ra unti Namagali gange amangi nya- 
mbuse ku ntiko yolusozi, ntiise mu 
njui ezomunda eza Lebanoni; era 
nditemera dala emivule gyako emi- 
wanya, nenfugo zako ezisinga obu- 
lungi: era ndituka ku lusozi Iwako 
olukomererayo. ekibira ekyenimiro- 
25 ye engimu. Nsimye era nywe'de 
ama'zi, era ndikaliza emi'ga gyona 
26 Egyemisiri nebigere byange. To- 
wuliranga bwenakikola e'da enyo 
nenkibumba okuva ebiro ebye'da ? 
kakano nkitūkiri'za 'gwe okubera 
omuzikiriza webibuga ebiriko enko- 
mera obifule ebifunvu ebyebyagwa. 
27 Ababitulangamu kyebava bera 
abamānyi amatono, bātekemuka 
nebakeng'entererwa; nebaba nge- 
subi eryomunimiro era ngomu do 
omubisi, ngomu' do oguli wa'gulu 
ku nyumba, era ngomusiri (gwe- 
28 ng'ano) nga tenakula. Naye 'manyi 
bwotula era bwofuluma era bwoi- 
ngira era bwonesalirako akajegere. 
29 Kubanga onesalirako akajegere era 
kubanga etitimbuliryo lirinye mu 
matu gange, kyendiva nteka edobo 
lyange mu nyindoyo nolukoba lwā- 
nge mu mimwagyo, era ndiku'zayo 
30 mu 'knbo lyewa jiramu. Era kano 
ke kaliba akabonero gyoli : mulirya 
mu mwaka guno ekyo ekimera kyo- 
'ka, ne å mu mwaka ogwokubiri ekyo 
kyegumera; ne mu mwaka ogwo- 
kusatu musiganga mukiingulanga 
musimbanga ensuku zemizabibu 
31 mulyanga ebibala byamu. Nekitu- 
ndu ekifi'sewo ekiwonye ku nyumba 
ya Yuda balisimba emizi wansi 
32 nebabala ebibala wa’ gulu. Kubanga 
mu Yerusalemi muliva lekitundu 
ekifi'sewo, ne ku lusozi Sayuni abo 
abaliwona : obu'gya bwa Mukama 
33 owe'gye bulitakiriza ekyo. Muka- 
ma kyava ayogera ku kabaka We- 
bwasuli nti ” Talitūka ku kibuga 
kino, 'sō talirasayo kasale, 'so tali- 
kyolekera nengabo, 'so #talikitii- 
34 mako kifunvu. Mu 'kubo mweya- 
'jira omwo mwali dirayo, 'so talitu- 
ka ku kibuga kino, bwayogera Mu- 
35 kama. Kukanga “ndirwanirira eki- 
buga kino okukirokola kubwange 


579 





k Is. 20.3 


ilu. 4. 


"Is. 33. 20, 


"Luk. 19. 
43. 


Is. 38. 4. 








580 





P 2 Basek. | 36 


19. 35. 


” Is. 31. 9. 


s 2 Basek. 
ii 1-6, 9- 


6 Is. 37. 35. 


“2 Basek. 
20. 9, 10. 


d Zab. 27. 
13. 


“2 Kol. 5. 
1. 


/ Yob. 7. 6. 


38 


'nze era ne kubwomu'du wange 
Daudi. 

PAwo malaika wa Mukama nafu- 
luma na'ta mu lusisira Olwabasuli 
kasirivu mwobukuini mupana mwe- 
nkumi tano: abantu bwebagolokoka 
enkya mu makya, laba, bona bali 


37 mirambo gya bafu. Awo Se'nake. 


ribu kabaka Webwasuli ”nāvayo 
nagenda na'dayo, nabera Enineve. 


38 Awo olwatuka bweyali ngasinziza 


mu kigwa kya Nisuloki katondawe, 
Adula'mereki ne Salezeri batabani- 
be nebamu ta nekitala : neba'dukira 
munsi ya Alalati. Esaludoni mu- 
tabaniwe nafuga mu kifokye. 


ua Mubiroebyo Kezekiya nalwala 
kumpi nokufa. Isaya na'bi mu- 
tabani wa Amozi na'ja gyali namu- 
gamba nti Tekateka enyumbayo ; 
kubanga ogenda kufa 'so togenda 
2 kulama. Awo Kezekiya nakyiisiza 
amasoge ku kisenge neyegairira 
3 Mukama nayogera nti 'Jukira ka. 
kano, ai Mukama, nkwegairi'de, 
bwenatambuliranga mu masogo 
namazima nomutima ogwatikirira, 
nenkola ebiri mu masogo ebirungi. 
4 Kezekiya nakaba nyo amaziga. Awo 
ekigambo kya Mukama neki'jira 
5 Isaya nti Genda ogambe Kezekiya 
nti Bwatyo bwayogera Mukan in, 
Katonda wa Daudi kitawo, nti 
Mpuli'de okusabakwo, ndabye a- 
mazigago: laba, ndyongera ku na- 
6 kuzo emyaka kumi netano. Era 
ndikuwonya 'gwe nekibuga kiuo 
mu mukono gwa kabaka Webwa. 
suli: era bndirwanirira ekibuga 
7 kino, Era kano ke kanaba akaho- 
nero gyoli okuva eri Mukama nga 
Mukama alikola ekigambo kino kya- 
8 yoge'de: claba, na'zayo enyuma 
ekisikirize ekiri ku madala, eki'ki- 


16 


17 


18 


19 


'de ku madala ga Akazi awamu ne. | 21 


njuba, e'banga eryamadala ekumi. 








Okuva enkya okutūsa ekiro oli- 
'malirawo dala. 

Nesirisa okutūsa enkya; ngempo- 
logoma, bwamenya bwatyo a- 
magūmba gänge gona : 

Okuva enkya okutūsa ekiro oli- 
'malirawo dala. ; 

Ngakatai oba sekanyolya, bwena- 
vulungutana bwentyo; i 
Nawubala nga kamukukulu: 7a- 
maso gānge gafuirira olwoku- 

lalama; . 

Ai Mukama, njogebwa; 'gwe bë- 
ra muima wange. 

Nayogera ntya ? yayoge'de nange 
era ye ye nyini yakikoze: 

i Natambulinga mpola emyaka 
gyange gyona olwokubalaga- 
lwa kwobulamn bwange. 

Ai Mukama, olwebyo abantu ba- 
ba balamu, 


Era mwebyo mwo'ka mwe muli | 


obulamu bwomwoyo gwange : 

Kale mponya o'namye. 

Laba, olwemirembe gyange kye- 
nava mbalagalwa enyo : 

Naye ‘gwe olwokwagala obulamu 
bwänge obuwonye'za mu bu- 
nya obuvindirwamu ; 

Kubanga osu'de ebibi byange 
byona enyuma wamabegago. 

Kubanga kamagombe tegainza 
kukutendereza, okufa tekuinza 
kukusuta: 

l Abo aba'ka mu bunya tebainza 
kusūbira mazimago. 

Omulamu, omulamu yalikutende- 
reza nga 'nze bwenkola lero: 

mkitabwe alitegeza abana ama. 
zimago. 

Mukama yetesetese okundokola : 

Kyetunavanga tuimbira enyimba 
zange mu nanga 

Enaku zona ezobulamu bwa'fe 
mu nyumba ya Mukama. 

Era »” Isaya yali ayoge'de nti Ba- 

'dire ekitole kyetini bakisige ku 'ju- 


Awo enjnba ne'dayo e'banga erya- | 22 te, era aliwona. Ne> Kezekiya ya- 


madala ekumi ku madala geyali 
e'ki'deko. 
9 Okuwandika kwa Kezekiya kaba- 


ka wa Yuda, bweyamala okulwala 


era ngawonye endwa'deye. 
10 Nayogera nti Mu tuntu lyenakn 


zange mwendigendera mu ni-' 


ryāngo gyemagombe : 

Nziyi'dwako emyaka gyange egi- 
siga'deyo. 

Nayogera nti Siriraba Mukama, 
Mukama “ munsi yabalamu : 
Siriraba bantu nate wamu naba- 

tula mansi. 

Ebiro byange bivu'dewo. era bi- 
nziyi'dwako “ngewema eyomu- 
sumba: 

Nzinze obulamu bwange/ ngomau- 
lusi wengoye; alinsala ku mu- 
ti ogulukirwako: 


11 


12 


| 


39 


2 wanye. 


li ayoge'de nti Kaluwa akabonero 
nga ndyambuka mu nyumba ya 
Mukama? 


a Mu biro ebyo Merodakubala- 
dani mutabani wa Baladani, ka- 
baka Webabuloni, nawereza Keze- 
kiya ebaluwa nekirabo: kubanga 
yawulira nga yali alwa'de era nga- 
Kezekiya nabasanyukira, 
nabalaga enyumba eyebintubye e- 
byomuwendo omungi, ’ efeza neza- 
bu nebyakalosa namafuta agomu- 
wendo omungi, nenyumba yona 
eyebyokulwanyisabye, ne byona e- 
byalabika mu buga'gabwe: tewali ki- 
nta mu nyumbaye newakuba de mn 
matwalege gona Kezekiya kyataba- 


3 laga. Awo Isaya na'bi na'ja eri ka- 


baka Kezekiya namugamba nti Aba. 


37. 36—39..3. 


# Zah DI 





pZ 
i 


t Zah, A S. 
Mub.9. 19. 


tZab. 381. , 














Semana a TE AAA e e e ae e e ee 









saja bano boge'de ki? era biva wa 
oku'ja gyoli? Kezekiya nayogera 
nti Bava munsi ya wala oku'ja gye- 
4 ndi, bava Ebabuloni. Awo nayo- 
gera nti Balabye ki mu nyambayo ? 
Kezekiya na'damu nti Byona ebiri 
mu nyumba yange babirabye: te- 
wali kintu mu buga'ga bwange kye- 
5 sibalaze. Awo Isaya nāgamba Ke- 
zekiya nti Wulira ekigambo kya 
6 Mukama owe'gye. Laba, enaku zi- 
'ja byona ebiri mu nyumbayo nebyo 
bakitiwo byebaterekinga okutusa 
lero |webiritwalibwa Ebabuloni: te- 
waliba kintu ekirisigalawo, bwayo- 
7 gera Mukama. Ne ku batabanibo 
abaliva mu'gwe bolizala balibatwa- 
lako; era “baliba balawe mu liyu. 
8 mba iya kabaka Webabuloni. Awo 
Kezekiya nagamba Isaya nti Eki- 
gambo kya Mukama kyoyoge'de ki- 
rungi. Era navogera nti Kavuna 
wanibanga emirembe namazima 


mu mirembe gyange. 
4 MUSANYURE, musanyuse aba- 
ntu bange, bwayogera Katonda 
2 wa'mwe. Mwogereebyokusanyusa 
Yerusalemi, mumukowolere nge- 
ntaloze zitikiri'de, ngobutali bu- 
tukirivubwe busonyidwa; ngawe- 
redwa mu mukono gwa Mukama 
emirundi ebiri olwebibibye byona. 
















"Dan. 1.2 
neb. 


| “19. s8.1. | 3 ak'dobosi lyayogerera wa'gulu 
MA nti t Mulongose mu lukola e'kubo 
Luk. 34 lya Mukama, mupgololere mn 'dii- 
ta a 4 ngu Katonda wa'fe olugūdo. “Buli 

€ Luk. 38 kiwonvu kirigulumizibwa, na buli 
lusozi nakasozi zirika'kanyizibwa : 

nobukyamu buligololwa, nebifo ebi- 

5 tali bisende biriterezebwa: nekiti- 

bwa kya Mukama kiribi'kulibwa, 

d Luk.3 6. ne 4 bona abalina omubiri balikira- 
bira wamu: kubanga akamwa ka 

6 Mukama ke kakyoge'de. E'dobozi 

Ivayogera nti Yogerera wa'gulu. 

Newabawo eyayogera nti Nayoge- 

€i Pet). rera ki wa'gulu? ¢Omnbiri gwona 


a mu'do, nobulungi bwagwo bwona 
buli ng'anga ekimuli ekyomunimi- 
7ro: omu'do guwotoka, ekimnli ki- 
yongobera; kubanga omu'ka gwa 
Mukama gngufūwako: mazima a- 

8 bantu mu'do. Omu'do guwotoka, 
ekimuli kiyongobera: / naye ekiga- 
mbo kya Katonda wa'fe kinanywe- 
yanga enaku zona. 

9 'Gwabilirs Sayani ebigambo ebi- 
ringi, werinyire ku lnsozi olnwa- 
nyu ; 'gwabūlira Yerusalemi ebiga- 
mbo ebirungi, imusa e'doboziryo na- 
manyi; liimuse, totya ; gamba ebi- 
buga bya Yuda nti Laba, Katonda 

10 wa'mwe! Laba, Mukama Katonda 
alija vgowamanyi, nomukonogwe 
gulimufugira: laba emperaye eri 
naye, nokusasulakwe kuli mu ma- 

11 soge. 9 Alirisa ekisibokye ngomu- 


J1 Pet 1. 
35 


Br 4.3. 
Zek. 13.7. 
Yok. 10.13. 





sumba, alikung'anya abana bendi- 

ga mu mukonogwe, nabasitula mu 

kifubakye, uliitiriza inpola ezo ezi- 
yonsa. 

12 Ani eyali ageze ama'zi mu kiba- 
tukye, napina e'gulu noluta, naga- 
'ta eufūfu eyokunsi mu kigera, nā- 
pima ensozi mu minzani nobusozi 

13 mu kipima? #Ani eyali alung'ami- 
'za omwoyo gwa Mukania, oba eya- 
muwerera ebigambo nāmuigiriza ? 

14 Ani gweyali ateseza naye ebiga- 
mbo, ers ani eyali kamuigiri'za, 
namutegeza mu 'kubo eryomusa. 
ngo, namunyonyola okumanya, na. 

15 mulaga e kubo eryokutegera? La- 
ba, amawanga gali ngetondo eriri 
mu nsuwa, era babalibwa ngefufu- 
ge eriri mu minzāni: laba, asitula 
ebizinga ngekintu ekitono enyo. 

16 Ne Lebanoni tamala kuba nku, 'so 
nensolo zako tezimala kuba ekiwe- 

17 bwayo ekyòkebwa. Amawanga go- 
na gali nga si kintu mu masoge ; 
gabalibwa gyali nga !si kintu dala 

18 era nga kirerya. Kale ani gwemu. 
lifananya Katonda ? oba kifananyi 

19 ki kyemulimugererako? m Ekifa. 
nanyi ekyole omukozi akifumba, 
nomuwesi wa zabu akibi'kako za- 
bu, nakifumbira emikufu egya feza. 

20 Ainze obwavu nokuinza natainza 
kirabo ekyenkana awo yeroboza 
omuti ogutaliviinda; yenonyeza o- 
mukozi omngezigezi okusimba eki- 
fananyi ekyole, * ekitali'julukuka. 

21 o Tenmnamanya ? temunawulira ? 
temubilirwanga okuva ku luberye- 
berye? tenmtegrānga okuva ku 

22 kutondebwa kwensi? Ye wayo a- 
tula kunsi enekulungirivu, nabagi- 
tūlamu bali ngamayānzi; Patimba 

“e'gulu ? nge'gigi, era alibamba nge- 


23 wema eyokutūlamu : 2 afūla abala- 


ngira obutaba kintu; afūla abala- 

24 muzi bensi okuba ebirerya. We- 
wawo, tebasimbibwanga; wewawo, 
tebasigibwānga; wewawo, ekikolo 
kyabwe tekisimbānga mizi mu 'ta- 
ka; era abafūwako nebawotoka, 
nembuyaga ezakazimu nezibatwa- 

25 lira dala ngebisasūnku. Kale "zi. 
ni gwemulinfananya 'nze okumwe- 
nkana? bwayogera Omutukuvu. 

26 Muimuse amaso ga'mwe wa'gulu 
mulabe eyatonda ebyo bwali, afulu- 
mya e'pye lyabyo ngomuwendo 
gwabyo bweguli: #byona abitūma 
amanya; olwobukulu bwobuinza- 
bwe, era kubanga wa manyi mu ku- 
inza, tewali na kimu ekibulako. 

27 Ekikwogeza ki, 'gwe Yakobo, no- 
gamba, 'gwe Isiraeri, nti E'kubo 
lyānge likweke'dwa Mukama, “no- 
musango gwange guise ku Kato- 

28 nda wange? Tonamanya? tonawu- 
lira? Katonda atali'gwāwo, Mnu- 
kama, Omutonzi wenkomerero ze- 





581 


i Bal 11. 
34. 
l Kol? 16. 


t Yob. 21. 
22 


! Zab. 824. 
Dan. 4. 35. 


= Ts, 41.7; 
42. 12, 13; 


46. 6. 
TE 10. 3, 


"Ta. 41. 7. 

Yer. 10. 4. 
° Zab. 19.1. 
Bik. 14. 17. 
Bal. 1. 19 

neb. 


r Yab. 9.8. 


















f Ma. 4.18, 
16. 


" Zab. 147. 
4. 


w Is, 49, 4. 

































































nsi, taziri'ka so takowa; Yamage- 
29 zige teganonyezeka. Awa amanyi 
abaziri' ka; noyo stalina buinza 8- 
30 mwongerako amanyi. Abavubuka 
nabo baliziri'ka balikowa, nabale- 
31 nzi baligwira dala: naye abo abali- 
ndirira Mukama #bali'damu obugya 
amanyi gabwe; balitūmbira nebi- 
wawatiro ngempungu; bali'duka 
mbiro nebatakowa; balitambula ne- 


bataziri'ka. ; 
41 a MusIRIKE mu maso gange, 
'mwe ebizinga; amawanga ga- 
'demu obugya amanyi gabwe: ba- 
sembere; balyoke bogere: tuse- 
2 mbere wamu eri omusango. Ani 
simusi'za omuntu ava ebuvanjuba, 
gwaita mu butikirivu oku'ja ku 
- kigerekye? agaba amawanga mu 
masoge, era Vamufuza bakabaka ; 
abawa ekitalakye ngenfūfu, ngebi- 
sasiro ebikung'unsibwa eri omute- 
3 gogwe. Abagoba naitawo mire- 
mbe; (aita) mu 'kubo lyataitanga- 
4 mu nebigerebye. Ani eyakireta 
eyakikola, ngaita emirembe okuva 
ku luberyeberye? 'Nze Mukama 





? Zab. 103. 
5. 


8 Zek.2.13. 


ò Ie. 45. 1. 


anr í c owoluberyeberye era owenkome- 
13; 4.6 5 rero. 'nze wuyo. Ebizinga byalaba 


nebitya; enkomerero zensi zaka- 

6 nkana: basembera neba'ja. Babera 
buli muntu muliranwawe; (buli 
muntu) nagamba mugandawe nti 

7 Guma omwoyo. Awo omuba'zi nā- 
gumya omwoyo omuwêsi wa zabu, 
noyo asenyenta nenyondo (nagu- 
mya) oyo akuba ku luija, ngayo- 
gera ku kyuma ekigata nti Kirii- 
ngi: nakikomerera neninga 4 kire- 
me okusagasagana. 

8 Naye 'gwe, Isiraeri, omu'da wä- 
nge, Yakobo “gwenalonda, eza'de 
lya /Ibulaimu mukwano gwange; 

9 gwenakwatako okuva ku nkome- 
rero zensi nenkuita okuku'gya mu 
nsonda zayo, nenkugamba nti 'Gwe 
mu'du wange, nakulonda 'so siku- 

10 sūlänga ; 7 totya, kubanga 'nze ndi 
wamu niwe; tokeng'cntererwa, 
ikubanga 'nze Katondawo: naku- 
wanga amanyi; wewawo, nakube- 
ranga; wewawo, nākuwanirirānga 
nomukono ogwadyo ogwobutiikiri- 

11 vu bwänge. Laba. abo bona aba- 

. kusunguwali'de balikwatibwa enso- 
nyi baliswazibwa: abo abawakana 
nawe baliba nga si kintu. era bali- 

12 bula. Olibanonya 's5 tolibalaba 
abo abakuziiza: abo abalwana na- 
we baliba nga si kintu era ngekire- 

13 rya. Kubanga 'nze Mukama Ka- 
tondawo nakwatinga ku mukono- 
gwo ogwadyo nga nkugamba nti 

14 Totya; 'nze nakuberanga. Totya, 
'gwe olnsiring'anyi Yakobo, na'mwe 
abasaja ba Isiraeri; 'nze nakube- 

ranga, bwayogera Mukama, era 


43. 12 
Kub. 1.31. 












k Omutukuvu wa Isiraeri ye tmu- 
15 nunuziwo. Laba, ndikufula ekintu 
ekiwula ekigya ekyobwogi ekirina 
amauyo: 'gwoliwula ensozi, nozi- 
sera dala, nofula obusozi okuba 
16 ngebisusūnku. Oliziwu'ja,. empe- 
wo nezifumula, embuyaga ezakazi- 
mu nezizisasanya: nawe olisanyu- 
kira Mukama, olyenyumiririza O- 
17 mutukuvu wa Isiraeri. Abavu 
nabatalina kintu banonya ama'zi 
'songa tewali, olulimi Jwabwe ne- 
rula'kasira; 'nze Mukama ndiba- 
'damu, 'nze M Katonda wa Isiraeri | 2128 
18 siribaleka. “Ndizibi'kula emi'ga |=- ia wa 
ku ngozi ezobwern nensulo wakati |7. 
mu biwonvu: Oondifiila olukola eki- | > Zab. 107. 
diba kyama'zi, ne'taka ekalu okn- | 3. 
19 ba enzi'zi zama'ri. Ndisimba mu 
' lukōla omuvule nomusita nomu- 
mwenyi nomuzeituni ; nditeka mu 
'diingu enfugo nomuyovu ne namu- 

20 kago wamu: balebe, bamanye, ba- 
lowōze, bategere wamu ngomukono 
gwa Mukama gwe gukoze kino, era 
nga Omutukuvu wa Isiraeri yaki- 

. tonze. 

21 Mulete ensênga ya'mwe, bwayo- 
gera Mukama; mwolese ensonga 
za'mwe ezamanyi, bwayogera Ka- 

22 baka wa Yakobo. Pr Basirete, batu. 
biilire ebigenda okubawo : mubiilire 
ebyasoka okubawo bwebiri, tubiro- 
woze tutegere enkomerero yabyo 
eyoluvanyuma; oba mutulage ebi- 

23 genda oku'ja. r Mubulire ebigambo 
ebi'ja okubawo oluvanyuma, tulyo- 
'ke tutegere nga muli bakatonda: 
wewawo, mukole obuliingi oba mu- 
kole obubi tukeng'êntererwe tuki- 

24 rabire wamu. Laba, temuliko gye- 
muva, sa nomulimu gwa'mwe te- 
guliko gyeguva: oyo abalonda wa 
muzizo. ; 

25 Nyimusi'za omuntu ava #ebukika 
obwa kono, era atise; okuva ebu- 
vanjuba omuntu aita erinya lyange: 
era ali'ja ku bafuga nga ku 'taka, 
era ngomubiimbi bwasamba ebū. 

26 mba. “Ani eyakibulira okuva ku 
luberyeberye tulyoke tumanye ? 
era mu biro ebye'da tulyoke two- 
gere nti Mutukirivu? wewawo, te- 
wali abūlira, wewawo. tewali alaga. 
wewawo, tewali awulira ebigambo 

27 bya'mwe. Ndisoka okugamba Ba- 
yuni nti Balabe, balabe; era ndiwa 
Yerusalemi omuntu aleta ebigambo 

28 ebiriingi. Era #bwentunnia, te- 
wali muntu; mubo be nyini temuli 
atesa ebigambo, ainza okwanukula 

29 ekigambo bwembabūza. Laha, bo 
bona emirimu gyābwe birerya (so) 
si kintu: ebifananyi byibwe ebyole 
mpewo na kwetabula. 


42 


tlu 36. 
la. 12. 4 
Ja 646, 
8. 











PIs €5. 21. 


"Isa 447. 


Yer. 90.3 


tls. as. 


“la & s3 


“Mat 12 
18-00. 


b Js. 43 19; 
213: 55 

' )1. 
“LARA bomuwerera wange gwe. r 38 
mpanirira; comulönde wange j: ia 49. 5. 





—— 


42 2—43. 10. 


4 Mat 3. 
13. 

“Ja. 33. 2; 
61. 1. 

Yok. 3. 34 


STs. 60. 4. 
Mat 12 21. 


Zab 9. 


4. 
Is. 1. 9; 
WA l;a 
16. 


œ Is. 43.8, 
Yok. 9. 41. 


15 mu, 


ya: “nta'de omwoyo gwange kuye: 
alyolesa omusingo eri abamawa- 
2 nga. Talirekana 's6o taliimusa 'so 
taliwuliza 'dobozirye mu lugudo. 
3 Olumuli olubetentefu talirumenya 
's0 nenfuzi ezinyoka talizizikiza : 
alyolesa omusango mu mazima. 
4 Taliziri'ka 'so talikeng'entererwa 
okutiisa Iwalisimba omusango mu- 
nsi; /nebizinga biririndirira ama- 
5 tekage. Bwatyo bwayogera Kato- 
. nda Mukama, eyatênda e'guln nä- 
libamba; eyayanjuluza ensi #ebyo 
ebigiramu; awa omuka abantu 
abagiriko nomwoyo abo  abagita- 
6 mbulako: 'nze Mukama nakuita 
mu butükirivn, era nakwatanga ku 
mukonogwo cra nakukumanga,Yne- 
nkuwa okubanga endagāno yaba- 
ntu, okubinga $omusana eri aba- 
7 mawanga; kokuzibula amaso gaba- 
. zibe bamaso, loku'gya abasibe mu 
bunya, # nabo abatūla mu kizikiza 
8 mu nyumba eyekomera. *'’'Nze 
Mukama; eryo lye linya lyänge: 
nekitibwa kyange sirikiwa mulala, 
newakuba'de etendo lyange eri ebi- 
9 fananyi cbyole. Laba, ebynsoka 
oknbawo bitūse, nebigya mbibūlira: 
nga tebinaba kulabika mbibabulira. 


10 oMumuimbire Mukama oluimba 


olugya, netendolye okuva ku nko- 
merero yensi; /'mwe ahaserenge- 
tera ku nyanja ne byona ebipirimu, 


11 tebizinga nababitūlako. £F dungu 


. nebibuga byamu biimuse (e'dobozi 
lyabyo), ebyalo t Kedali mwatūla ; 
abatila mu Sera baimbe, bogerere 
wa'gulunga baima ku ntiko zensozi. 


12 Bainuwe Mukama ekitibwa, era ba- 


13 bulire etendolye mu bizinga. Mu- 
kama alifuluma ngowamanyi; ali- 
bakwasa obu'gya ngomutabazi: ali- 
rekana, wewawo, alyogerera wa gu- 
lu; alikola abalabebe ebyamanyi. 


14 Nalu'de okusirika; naberera awo 


nenzibikiriza: kakano nayogerera 
wa'gulu ngomukazi alimwa okuza- 
la; nalakira nempejerawejera wa- 
Ndizikiriza engozi nobusozi, 
nempotosa emi'do gyako gyona; 
era ndifula emi'ga ebizinga nenka- 


16 liza ebidiba. Era ndireta abazibe 


bamaso mu 'kubo lyebatamanyi; 
mu mpitiro zebatamanyi mwendi- 
baisa: ndifila ekizikiza okuba o- 
musana mu maso gabwe, nebifo 


17 ebikyamu ndibigolola. Ebyo ndi- 


bikola 'so siribaleka. Balikyisi- 
bwaoku'da enyuma, “balikwasibwa 
ensonyi nyingi, abesiga ebifananyi 
ebyole, abagamba ebifananyi ebisa. 
niise nti Mwe mali bakatonda ba fe. 
18 Muwnlire, 'mwe abaga'vu bama- 
ta; mutunule, 'mwe abazibe bama- 
19 so, mulyoke mulabe. wAni omuzi- 
be wamaso wabula omuwereza wä- 





22 tibwa. 


43 


ISAYA. 
d obulamu bwange gwebnsanyuki- 


nge? oba nuga vu wamatu wabula 


omubaka wange gwentuma? ani 
omuzibe wamaso ngoyo eyatabaga- 
na nange era omuzibe wamaso 


20 y ngomuwereza wa Mukama? Ola- 


ba bingi naye “tewetegrreza; ania- 


21 tuge gagu'se naye tawulira. Ma- 


kama yasima, olwobutūkirivubwe, 
okukuza amateka nokuga samu eki- 
Naye bano be bantu aba- 
nyagibwa abakambulibwa: bo bona 
bategebwa mu bunya, era bak weke. 
'dwa mu nyumba ezamakomera : 
ba kunyagibwa 'so tewali awonya; 
ba kukambulibwa 'sō tewali ayoge- 


23 ra nti 'Zayo. Ani ku'mwe anate- 


gera ekyo okutu? anateyereza nā- 
walira olwebiro ebigenda oku'ja? 


24 Ani eyawayo Yakobo okukambuli- 


bwa ne Isirneri eri abanyazi? si 
Mukama? oyo gwetwayonona, 'so 
| tebaganya kutambulira mu makn- 
boge, 'so0 tebagondera matekage. 


25 > Kyeyava amufukako ekirui ekvo- 


busungubwe namanyi agentelo; 
c nekimwokya enjui zona era teya- 
manya; era kyamusonsomola, era 
teyaki'suko mwoyo. 


Naye kakano bwatyo bwayoge- 
ra Mukama eyakutonda, 'gwe 
Yakobo, era oyakul aniba, 'gwe Isi- 
raeri, nti Totya, “kubanga naku- 
nunula; nakuita nerinyalyo, oli 
9 wange. “Bwonoitanga mu mazi, 
naberanga nawe; ne mu mi ga, te- 
girikusanyawo: bwonotambulanga 
okuita mu mnliro, tosirirenga ; 'S0 
3 nomuliro tegulyakira ku'gwe. Ku- 
“banga 'nze ndi Mnkama Katonda- 
wo, Omutukuvu wa Isiraeri, “omu- 
lokoziwo; nawayo “Misiri oknba 
ekinunulokyo, Kusi ne Seba kulu- 
4ìwa Kubanga wali wa muwendo 
mungi mu maso gānge, (erna: wa 
kitibwa, nange nakwagala; kyendi- 
va mpayo abasaja kululwo nama- 
5 wanga kulwobulamubwo. JTotya; 
kubanga 'nze ndi wamu nawe: ndi- 
reta eza'deryo okuligya #ebuva- 
njuba nenkukung'anya okuva ebu- 
6 gwanjuba; ndigamba obukika obwa 
kono nti Wayo; nobukika obwadyo 
nti Togana nabo; leta batabani 
bange okuba'gya ewala ne bawala 
bange okuva ku nkonerero yensi; 
7 buli muntu '#eyatinuibwa erinya 
lyange era # gwenatondera ekitibwa 
kyange; 'nze namubumba; wewa- 
8 wo, namukola. !Fulumya abazibe 
bamaso abalina amaso nabaga'vu 
9 bamatu abalina amatu. Amawanga 
gona gakung'anyizibwe wamu na- 
bantu betabe: "aui kubo ainza 


. okubiulira ekyo natulaga ebyasoka 


okubawo ? balete abajulirwa babwe 
bawebwe obutūkirivu: oba bawu- 


10 lire bogere nti Bya mazima. *'Mwe 


583 


y Is. 41.8. 
‘Dal 2.91. 


s Mat. 19. 
14. 


b Ma. 29. 
Ng, 


e> Basek. 
25. V. 


a (A 44 22 
neb. 

ò Ts. 45. 3, 
4. 


c Zab. 66. 
12. 


d Tr. 49. 26; 
60. 16. 


“ Zab. 68. 
31. 


S Wu. 1. 

Is. 41. 10, 
13, 14. 

2 Zab. 107. 
3. 


i Te. 63. 19; 
65. 1. 

k Bef. 210. 
l Ts. 42. 19. 


m Is. 41.2%. 


a Is. 44. 8. 








584 


“Is. 47.6. 
Kung. 22. 


P Is. 4. 4. 
r Is. 45. 21. 
Kos. 13. 4. 


"Ma. 32. 
16. 


t Zab. 90.2 


“Ts, 44.6, 
24; 48. 17: 
B3. 16. 


Mi 6 3. 


Muala.1.13. 


d AM. 5 
23. 


Is. 3. 34, 


Lis N. 
Ez. 36. 22. 


7 Ts. 47, 6. 
Kung. 23. 


a is. 4]. 8. 


ISAYA. 


muli bajulirwa bange, bwayogera 
Mukama, ?nomuwereza wange gwe- 
nalonda: mulyoke mumanye miu- 
nzi kirize mutegere nga 'nze 'nzu- 
yo; tewali Katonda eyabiimbibwa 
vokusoka 'nze, 'sō tewaliba alinzi- 
11 ririra. '"'Nze, 'nze mwene, 'nze 
Mukama; 'so tewali mulokozi wa- 
12 bula 'nze. 'Nze nabilira era nalo- 
kola era nalaga, 'so tewabanga mu- 
'mwe “(katonda) mulala: kyemu- 
bere'de abajulirwa bange, bwayo- 
gera Mukama, nange ndi Katonda. 
13 Wewawo, 'omusana kasoke'de gu- 
bawo era 'nze 'nzuyo; 'so tewali 
ainza okuwonya mu mukono gwa- 
nge: ndikola omulimu, era ani ali- 
guziiza ? 4 
14 Bwatyo bwayogera Mukama, !o- 
mununuzi wa'mwe, Omutukuvu wa 
Isiraeri, nti Kulwa'mwe natuma 
Ebabuloni, era ndibaserengesa bo- 
na ngaba'duse, be Bakaludaya, mu 
byombo ebyokusanyuka kwabwe. 
15 'Nze ndi Mukama, Omutukuvu wa. 
'mwe, Omutonzi wa Isiraeri, Kaba- 
16ka wa'mwe. Bwatyo bwayogera 
Mukama, “akuba olugiido mu nya- 
nja ne'kubo mu mazi agamānyi; 
17 yafulninya e'gali nembalasi, e'gye 
nobuinza ; bagalamira wamu, teba. 
ligolokoka; bazikiri'de, baziki'de 
18 ngenfuzi: nti 2 Temu'jukira ebya- 
soka okubawo, 'so temulowoza bi- 
19 gambo bya 'da. Laba, ndikola eki- 
gambo ekigya; kakano kirirabika ; 
temulikimanya? ndikuba olugudo 
ne mu lukola, nendeta 4 emi'ga mu 
20 'dungu. Ensolo ezomunsiko ziri- 
nzi samu ekitibwa, ebibe ne bama- 
ya: kubanga è ngaba ama'zi mu lu- 
kola nemi ga mu 'dangu, okunywe- 
sa abantu bange, abalonde bange: 
21 abantu benebūmbira 'nze'ka bole- 
22 senga etendo lyange. Naye tonka- 
biranga, 'gwe Yakobo; naye ¢ wa- 
23 ntamwa, 'gwe Isiraeri. d Tondete- 
yanga nsolo ntono eyebibyo ebiwe- 
bwayo ebyōkebwa ; 'sō tonzi'samu 
kitibwa na sadakazo. Sikuwereze- 
sanga nebiwebwayo, 'sō sikukove- 
21 sanga na mugavu. Tonguliranga 
'muli mpomerevu na feza, 's6 to- 
nzi'kusanga ua masavu ga sadaka- 
20: naye 'gwe wamperezesa nehi- 
bibyo, “wankoyesa nobutali butū- 
25 kirivubwo. 'Nze, 'nze mwene, 'nze 
'nzuyo asangula ebyênonobyo /ku.- 
Iwange 'nze; 'so siri'jukira bibihyo. 
26 Nji'jukiza; tuwoze 'fembi: leta e- 
nsongayo olyoke owebwe obutūki- 
27 rivu. Kitawo eyasoka yayonona 
28 nabategezabo bansobya. Kyendiva 
y nvumisa abakulu abomuwatuku.- 
vu, era ndifula Yakobo ekikolimo 
44 ne Isiraeri ekivume. Naye ka- 
kano wulira, 'gwe 4 Yakobo o- 
2 muwereza wange; ne Isiraeri gwe- 


nalonda: bwatyo bwayogera Muka- 
ma eyakukola t nākubūmba okuva 
mu lubuto, anakuberanga, nti ¢ To- 
tya, 'gwe Yakobo omuwereza wå- 
nge; nawe 4 Yesuluni gwenalonda. 

3 Kubanga ndifuka ama 'zi kwoyo a- 
lumi'dwa enyonta nemi'ga ku taka 
ekalu : “ndifuka omwoyo gwange 
ku za'deryo nomukisa gwange ku 

4 ndayo: era baliroka mu mu'do nge- 

5 nzingu ku ma'bali gemi'ga. Wali- 
:bawo aligamba uti 'Nze wa Muka- 
ma; nomulala alyetuma erinya lya 
Yakobo; nomulala aliwandika no- 
mukonogwe nga wa Mukama, /ne- 
yetuma erinya lya Isiraeri. 

6 Bwatyo bwayogera Mukama, Ka. 
baka wa Isiraeri, era omununuziwe 
Mukama owe'gye: 'nze ndi s wa lu- 
beryeberye era 'nze ndi wa nkome- 
rero; #'so tewali Katonda wabula 

7 ‘nze. Era äni, nga 'nze, aliita nå- 
kibūlira nakintekeratekera, kasoke- 
'de ngi'sawo egwanga erye'da? 
knebyo ebi'ja oku'ja nebyo ebiriba- 

8 wo babibūlire. Temutya 'so temu- 
tekemuka: lobwe'da sakubiilira ne- 
nkiraga ? na'mwe ^% muli bajalirwa 
bange. Waliwo Katonda wabula 
'nze? wewawo, tewali Lwazi; 'nze 

9 siriko Iwe'manyi. “#Abo abakola 
ekifananyi ekyole bona birerya; 
nebinta byabwe ebyokwesima tebi- 
riko kvebirigasa : nabajulirwa ba- 
bwe bo otebalaba '5a tebamanyi; 

10 balyoke bakwatibwe ensonyi. Ani 
eyakola katonda oba eyasanusa eki- 
fananyi ekyole >? ekitaliko kvekiga- 

11 sa? Laba, ba'ne bona balikwatibwa 
ensonyi; nabakozi ba mu bantu: 
bona bakung'anyizibwe wamu, ba- 
imirire; balitya balikwatirwa wa- 

12 mu ensonyi. rOmnunwëgi ngawesa 
em'bazi nīisa mu manda nāgisenyč- 
nta nenyondo nagisiza nomukono- 
gwé ogwaminyi: wewawo, ngala- 
mwa enjala amanyige nega'gwawo ; 
nga tanywa ku ma 'zi niyongobera. 

13 Omuba'zi ngalêga omugwa ; ngaki- 
ramba nekalamu; ngakisanya ne- 
randa nakiramba kyona nekyūina 
ekigera, nakifananya ekifananyi 
kyonimtu, ngobuliingi bwomuntu 
bwebuli, okutilanga mu nyumba. 

14 Nga yetemera emivule nătwāla e. 
nzo nomuyovu, era yenywere zako 
ogumu ku miti egyomnkibira : nga- 
simba enkanaga enkuba negimeza. 

15 Awo eriba ya nku eri omuntu ; na. 
gitwalako nayota; wewawo, ngagi- 
koleza nayokya omugāti: wewawo, 
ngakola katonda nākisinza ; ngako- 
la ekifananyi ekyole $ năkivūnami- 

16 ra. Ekitūndu kyakyo ngakyokya 
mu muliro; ku kitundu kyakyo 
kwa'gya okulva enyama; ngayokya 
njokye na'kuta: wewawo, ngayota 
nayogera nti Owa, mbugumye, nda- 


43. 11—44. 16. 


Jis 4 


bias 631, 
4. 
bagai 


15. 


PI 
Yoe 2 2> 


7 Ja 81.4 


ílu. 8. 
Zab 96 10. 


blh an 


t Ts a.e 
mis a30, 
2 


"Ta 41. 34, 
29 


° Zab. 113 
8. 


P Kah 2 
15. 


nyir, 
19. 
Is 446. 


Kang 
| 








44. 17—46. 17. 


t Es. 45. 20. 


"Koa 4 
12 
Hal 1. 21. 


MEM 
Bal. 1. 28. 


Yayi 1, 2 
' ia 8.25. 


e Ts. 43.1; 
48. 20. 
b ls. 40. 13. 


140 


17 bye omuliro: nekitundu kyakyo 
ekifi'seko ngakifula katonda, ekifa- 
nanyikye ekyole: ngakiviunamira 
t näsinza nakyegairira nayogera nti 
Mponya; kubanga 'gwe katonda 

18 winge. Tebamanyi 'sō tebalowo- 
tza: kubanga azibye amaso gibwe 
nokuinza nebatainza kulaba; ne- 
mitima gyabwe nokuinza nebatai- 

19 nza kutegera. 'Sd tewali a'jukira, 
'sō tewali kumanya newakuba'de 
okutegera nokwogera nayogera nti 
Ekitundu kyakyo nkyoke'za ma 
muliro, wewawo, era nsise omugāti 

“ku manda gakyo; njoke'za enyama 
nengirya: ate ekitundu kyakyo e- 
kifi'seko nakifula ekyomuzizo ? nā- 

20 vunamira ekisiki kyomuti? Alya 
e'vu: #omutima ogwalimbibwa gu- 
"mukyami'za nokuinza natainza ku- 
wonya bulamnbwe newakuba'de œ 
kwogera. nti wEkyobulimba tekiri 
mu mukona gwange ogwadyo? 

21 Ebyo bi'jukire, 'gwe Yakobo; nä- 
we Isiraeri, kubanga 4 'gwe muwe- 
reza wange: 'nze nakubumba; 'gwe 
muwereza wange: 'gwe Isiraeri, 

22 sirikwerabira. 3Nsangu'de ebyo- 
nönobyo ngekire ekiziivu, nebibi- 
byo ngekire : komawo gyendi; ku- 

“4 nakununula. b Imba, gwe 
. e'gulu, kubanga Mukama yakikoze ; 
mwogerere wa'gu!u, 'mwe enjni e- 
zawansi ezensi; mubaguke okni- 
mba, 'mwe ensozi, 'gwe ekibira na 
bali muti ogulimu : kubanga Muka- 
ma yanunula Yakobo era alyegulu- 
miriza mu Isiraeri. 

24 Bwatyo bwayogera Mukama, o- 
munnunuziwo, era eyakubūmba oku- 
va mu lubuto, nti 'Nze Mukama a- 
kola byona; abamba e'gulu 'nze'ka; 
ayanjuluza ensi; Ani ali awamu nā- 

25 nge? a'ta obubonero obwabalimba 
era c alalusa abalo'go; akyusa aba- 
gezigezi oku'da enyuma 4 neusiru- 


' | 26 waza amagezi gabwe: anyweza e- 


kigambo f ekyomuwerezawe nentii- 
kiriza okutesa kwababakabe; ayo- 
gera ku Yerusalemi nti Kiritulwa- 
mu; ne ku bibnga bya Yuda nti Bi- 
rizimbibwa, nange ndigolokosa ebi- 

27 fo byamu ebyazika : /agamba obu- 
ziba nti Kalira, nange ndikaliza e- 

28 mi'ga: ayogera ku y Kulo nti Mu- 
sumba wange era alitūkiriza bye- 
njagala byona: nokwogera nenjo- 
gera ku? Yerusalemi nti Kirizimbi- 
bwa; era agamba yekalu nti Omu- 
singigwo gulitekebwawo. 


Bwatyo Mukama bwagamba o- 
yo 4 gweyafukako amafuta, Ku- 
lo, gwenkn'te ku mukonogwe ogwa- 
dyo, b okujemula amawanga mu ma- 
soge, era ndisnmulula ebiwato bya 
bakabska; oku'gulawo enzi gi mu 
masoge ne ziwankaki teziri galwa- 


ISAYA. 


2 wo; ndikukulembera e nentereza e- 
bifo ebitali bisende : 4 ndimenyame- 
nya enzi'gi ezebikomo nentemate- 

3 ma ebisiba ebyebyūma : era ndiku- 
wa “obnga'ga obwomukizikiza ne- 
biutu ebyakwekebwa ebiri mu bifo 
ebyekyama, olyoke omanye nga ndi 
Mukama akuita / nerinyalyo, 7 Ka. 

4 tonda wa Isiraeri. Kulwa! Yakobo 
omuwereza wange ne Isiraeri omu- 
londe wange kyenvu'de nkuita ne- 
rinyalyo; k nkutumye erinya newa- 

5 kuba'de nga to'manyanga. | 'Nze 
Mukama 'so tewali mulala; tewali 
Katonda wabula 'nze: ndikusiba o- 
lukoba, newakuba'de nga to'manya- 

6 nga: balyoke bamanye #: okuva e- 
buvanjuba nokuva ebugwanjuba 
nga tewali wabula 'nze: 'nze Mu- 

7 kama 'sō tewali mulala. 'Nze 'mū- 
mba omusana era ntonda ekizikiza ; 

“ ndeta emirembe era * ntònda obu. 
bi ; 'nze Mukama akola ebyo byona. 

8 'Gwe e'gulu, tonyesa okuva wa- 
'gulu, ne'banga li tulnkuse obutiki- 
rivu: ensi eyasame, ba'gyemu obu- 
lokozi, emeze obutūkirivu vamu ; 
'nze Mukama nagitonda. 

9 Zisanze oyo awakana Nomukozi- 
we! olugyo mn ngyo ezensi! œE- 
būmba lirigamba oyo alibumba nti 
Okola ki? oba omulimugwo (guliga- 

10 mba) nti Talina ngalo ? Zimusānze 
e agamba kitawe nti Ozāla ki? 
, oba omukazi nti Olimwa kuzāla 
ll ki? Bwatyo bwayogera Mukama, 
Omutukuva wa Isiraeri era Omu- 
koziwe, nti Mumbūze ebigambo e- 
bigenda oku'ja ; ebya ? batabani ba- 
nge,” nebyomulimu gwengalo zange 
12 mundagire. Nakola ensi ’ nento- 
ndersa abantu muyo: 'nze, engalo 
zange, nabāmba e'gulu, f ne'gye lya- 
13 lyo lyona 'nze naliragira. “'Mugo- 
lokose'za mu butūkirivu, era ndigo- 
lola amakuboge gona: Walizimba 
ekibugé kyange, era alitera dala a- 
bange abagobebwa, ysi Iwa muwe 
ndo 'so si lwa mpera, bwayogera 
Mukama owe'gye. 
14 Bwatyo bwayogera Mukama nti 
` ZOmulimu Gwemisiri nobuguzi 


Bwekusi Nabasabea, abasaja aba- | 


wanvu, balikusenga nebaba babo; 
balikugoberera; nga bali amu ma- 
samba balisenga : era balikuvūna- 
mira balikwegairira (nga bogera) 
nti b Mazima Katonda ali mu'gwe; 
'so tewali mulala, tewali Katonda. 
15 Mazima 'gwe Katonda “eyekweka, 
'gwe Katonda wa Isiraeri, Omulo. 
16 kozi. Balikwatibwa ensonyi, we- 
wawo, baliswäla, bona: baligendera 
wamu mu kuswäla abakola ebifa- 
17 nanyi. (Naye) Isiraeri alirokolebwa 
Mukama nobulokozi obutali'gwa- 
wo: temukwatibwenga nsonyi te- 
muswalenga emirembe nemirembe. 


T3 


DES | 


“Ta 40. 1. 
d Zab. 107. 
14. 


€ Yer. 50. 
37; 51. 13. 


JS Kur. 33. 
12, 17. 

# Is. 9. 23, 
Is. 4.1. 


k Ts. 44. 5. 
nyi. 8,114, 
13, 21, 22. 


a Am. 3.6. 


b lu. 5. 
1 KoL 14. 
23. 


“Ta. 57.17. 
Bal. 11. 33. 


“14. 48. 16. 


f Zab. 119. 
13M. 

y Zab. 17. 
2. 

i Is. 66. 19, 
k 1s. 4.18, 
19; 48, 3, 
7, 8. 

Bal. 1. 22, 
z. 

t lg. 44.127. 


m lu. 5. 
"Je. 43. 11. 


“ Zah. 22. 
n~ 


ali. 
Is. 92 10. 
P Lub. 22. 


16. 
Bal. 14. 11. 


” Baf. 2.30. 


"Ma. 6.13. 


e Ts. 21 9. 


Yer. 90. 2; 
51. 4. 


ò Is. 6. 13. 


“Zab. 22. 
10; 71.6. 


d Is. 40.19. 


"Is 44.15. 


f la. 45 20. 
Yer. 10. 3. 


9 Zab. 115. 
b 





18 Kubanga  dbhbwatyo naka aa 
Mukama eyatonda e'gulu; ye ka. 
tonda; eyabumba ensi nāgikola ; 
ye yaginyweza, yagitonda obutaba 
nsiko, yagibumba okutulwamu; nti 
'Nze Mukama; 'so tewali mulala. 

19 e Sogereranga mu kyama, mu kifo 
ekyomunsi eyekizikiza; sigamba- 
nga za'de lya Yakobo nti Mu'nonye- 
ze bwerere : /'nze Mukama njogera 
butukirivu, mbulira 9 ebigambo bya 

20 nsonga. Mwekunganye muje; 
musembere wamu, i mwe abawonye 
ku mawanga: £tebalina magezi a- 
basitula omuti ogwekifananyi kya- 
bwe ekyole ! nebegairira katonda a- 

21 tainza kulokola. Mubulire mwole- 
se; wewawo, batese wamu; ani e- 
yalanga ekyo okuva inn biro ebye- 
'da? ani eyakibulira okuva e'da ? si 
'nze Mukama! m'so tewali Kato- 
nda mulala wabula 'nze; Katonda 
omutukirivu era “# omulokozi; te- 

22 wali mulala wabula 'nze. Mutu- 
nulire 'nze, 0 mulokoke, 'mwe enko- 
merero zona ezensi : kubanga 'nze 

23 Katonda 'so siwali mulala. P Nerai- 
'de mwene, ekigambo kivu'de mu 
kamwa kange mu butukirivu 'söō 
tekirikomawo, nga 'nze '"buli vivi 
lirinfukamirira, ? buli lulimi lulira- 

24 ira 'nze. Walibawo aling amba nti 
Mu Mukama mwo'ka mwe muli o- 
butiikirivu namanyi: eri oyo aba- 
ntu gyebali'ja, nabo bona abamusu- 
nguwalira balikwatibwa ensonyi. 

25 Mu Mukama eza'de lyona erya Isi. 
raeri mweririwerwa obatūkirivu e- 


ra mweriryenyumiriza. 
46 a Beri avūnama, Nebo akuta- 
ma; ebifananyi biri ku nsolo 
ne ku bisibo: ebintn byemwata- 
mbuzatambuzanga bifuseomugugu, 

2 omutwilo eri (ensolo) ekoye. Ba- 
kutama bavunama wamu; tebainza 
kuwonya mugugu, naye bo be nyi- 
ni bagenze mu kusibibwa. 

3 Mumpulire, 'gwe enyumba ya 
Yakobo, v nekitūndu kyona ekifi- 
'sewo ku nyumba ya Isiraeri, be- 
nawekānga 'nze ° okuva mu lubu- 
to, benasitulanga okuva maunda: 
nokutisa ku buka'de 'nze 'nzuyo : 

4 nokutūsakunvi nabasitulanga: 'nze 
nakola era 'nze nawekanga; wewa- 
wo, nasitulinga era nāwonyānga. 

5 Ani gwemulinfananya era gwemu- 
lineukanya era gwemnlingererako 

6 tufanane? d Aba'g ya ezabu nyingi 
mu nsawo nebapima efeza mu mi- 
nzani, bagulirira omuwesi wa zabu 
nagifula katonda; “bavinamira, 

7 wewawo, basinza. /Bamukongo ja 
ku kibegabega, bamusitula nebamu- | 





pa a angga NE Ř kaanan 


kwannkula newakuba'de okumuwo- 
nya mu nakuze. 
8. Mu'jukire ekyo, mwerage obusa- 
ja: muki'jukire nate, 'mwe abono- 
9 nyi. “Mu'jukire ebigambo ebyaso- 
ka ebye'da : £kubanga 'nze Kato- 
nda 'sō tewali mulala ; ('nze) Kato- 
10 nda 'sō tewali anfanana; !alānga 
enkomerero okuva ku luberyeberye, 
- nebigambo ebitanakolebwa okuva 
ku biro ebve'da; ayogera nti > O- 
kutesa kwange kulinywera era ndi- 
11 kola * byenjagala byona : aita enyo- 
nyi eyama'du okuva ebnvanjuba, 
omusaja owokutesa kwange okuva 
munsi eyewala; wewawo, navoge- 
ya, nokutukiriza ndikitūkiriza; Ona- 
12 tesa, nokukola ndikikola. Mumpu- 
lirize, 'mwe abalina emitima emi- 
“ ka'kanyava, abali ewala nobutaki- 
13 rivu : P nsembeza obatiikirivu bwa- 
nge, tebuliba wala, nobulokozi bwa- 
nger tebulirwawo; era nditeka ?0- 
bulokozi mu Sayuni kulwa Isiraeri 


ekitibwa kyange, 
4 SERENGETA Otüle mu nfüfu, gwe 
a omuwala wa Babuloni, atama- 
nyi musaja; tula ku 'taka awatali 
ntebe ya bwakabaka, 'gwe è? omuwa- 
la Wabakaludaya: kubanga teba- 
kyakuitanga nyanyali era mweka- 

2 nasi. €'Dira emengo osè obu'ta: 
bi'kula ku naso, 'gyako ekirenge, 
bi'kula ku kugula, oite mu mi'ga. 

8 Obwererebwo bulibi'knuka, wewawo, 
ensonyizo zirirabika : d ndiwalana e- 
'gwanga 'so siri'kiriza munta yena. 

4 e Omununuzi wa'fe, Mukama owe- 
'gye ìye linyalye, Omutukuvu wa 

5 Isiraeri. Tūla ngosirise, wegende- 
re mu kizikiza, 'gwe omuwala Wa- 
bakaludaya: kubanga tebakyakui- 
tanga Mukyala wa mu bwakabaka. 

-6 / Nasunguwalira abantn bange, sna- 
vumisa obusika bwange, nembawa- 
yo mu mukonogwo: tewabasisira 
na kamu; ku baka'de obata'deko 

7 ke ank kizito nyo. Noyogera 
nti Nabanga mukyala enaku zona : 
ebyo notobi'sa ku mwoyo 'sō tewa- 
'jukira í nkomerero yabyo ya luva- 
nyuma. 

8 Kale 'no kakano wulira kino, 
'gwawere'dwa e'jaliri okwesima, 
atula ngosita, ayogera mu mutima- 
gwo nti £ Wendi, 'so tewali mulala 
wabnla 'nze; tsiritula nga 'na mwa- 
ndu, 'so sirimanya kufirwa baina: 

9 naye bino byombiriri biriku'jira mā- 
ngu ku lunaku lumu, oknfirwa aba- 
na nobu'na'mwandu: biriku'jako 
mu kigera kyabyo ekitiikiri' de, ”? o- 


“Ma 327 
kja 45. 5. 


ts. 41. 26. 


a Nge. 19. 
2L 


"Is. 44 2 


° Kutal. 
=. 19. 


P Zab 86 


la. 31. 5. 
"Kab 23 
ls. 6231. 


“ Zab 327. 
8. 


b ls. 2.13 


a AA e e a a a 
ISAYA. l 


E A — — UA ———— 





“kur, 1). ' 


5. 
Balam 16 
2L 


d Bal. 12 
19. 


“Ia 04 
Ter. H 


IZek 115. 
1l on 


' bulo'gobwo newakuba'de nga bungi | 4 


butva, nobusawobwo newakuba de 


simba mu kifokye nãimirira; mu 10 nga bnsv’kiri'de obungi. Kubanga 


kifokye talisegukawo: wewawo, wa- 
libawo alimukabirira, Y naye tainza 


wesiga obubibwo; wayogeranti Siri- 
ko andaba ; amagezigo nokumanya- 


| 





SE, 





47. 11—49. 5. ISAYA. 587 


kwo bye bikukyami'za: noyogera 
mn mutimagwo nti Wendi, 'so tewa- 
11 li mulala wabula 'nze. Obubikyebu- 
liva buku 'jako; tolimanya mambya 
yabwo : nakatali kaliku'gwako; to- 
liinza kuka'gyawo: nokuzika kuli- 
ku'jako mangwago kwotomanviri- 
= Is. 19.3. | 12 'de. #lmirira no nobusawobwo 
-nobulo'gobwo obwainga obungi, o- 
bwakutenge'zinga okuva mu buto- 
bwo; obanga mpo'zi oliinza okuga- 
sa, obanga mpo'zi oliinza okusobo- 
13 la. Abatesa nawe abāinga obungi 
bakukoye'za: oabalaguza e'gulu, 
abalengera emunyenye, abalanga e- 
byemyezi baimirire 'no bakulokole 
14 mwebyo ebiriku'jako. Laba, bali- 
ba ? ngebisnsūnku; omuliro guli- 
bokya; tebalyewonya mu buinza 
bwomuliro: teguliba lyanda lya 
kwota, newakuba'de ekyoto ekyo- 
15 kutulako. Bwebityo bwebiriba 'gyo- 
li ebyo ebyakutenge'zanga: ” aba- 
gulananga nawe okuva mu butobwo 
balibulubūta buli muntu ku lairwe 
ye; tewaliba wa kukulokola. 






























































11 mi kwe kubonyabonyezebwa. Ku- 
Iwange 'nze, kulwange 'nze kyendi- 
va nkikola ; kubanga (merinya lyä- | ™ Ez 20.9. 
nge) bandirivumye batya ? n neki- |” Zab. 115. 
tibwa kyänge sirikiwa mulala. Li 
12 Mpuliriza, 'gwe Yakobo, ne Isi- 
raeri gwenaita: 9'nze 'nznyo; P`nze |’ ana: 32. 
woluberyeberye, era 'uze wenko- A 4l. 4. 
13 merero. Wewawo, omukono gwa- 
nge gwe gwatekawo omusingi gwe- 
nsi, "nomukono gwānge ogwadyo |” Zab. 102. 
gwe gwabaimuba e'gulu: bwembiita ir 51. 19, 
14 nebiimirira wamu.  Mwekung a- 
nye, 'mwe 'mwena, muwulire ; sani : Ta. 41. 26. 
kubo eyali abuli'de ebyo? t Muka- | 125.1. 
ma yamwagala: *alikola Babuloni | “Is 4. %. 
byayagala, nomukonogwe (guliba 
15 ku) w Bakalndaya. ‘Nze, 'nze mwg | “Is. 13. 
ne, njoge'de; wewawo, V'muise; |31% 4.1- 
'mulêse, era olugendolwe alirula- 
16 bisa omukisa. Munsemberere, mu- 
wulire kino; #okuva ku luberye. | Is 48. 19. 
berye sopereranga mu kyama; ka- 
soke'de kibawo, nga wendi: era ka- 
kano a Mukama Katonda antumye | “Is 61.2. 
7 nomwoyogwe. Bvwatyo bwayogera 
Mukama, Pomununnziwo, Omntu- | è & 4314 
kuvu wa Isiracri, nti 'Nze Mukama 
Katondawo, akuigiriza okugasa. a- 
kukulembera mn 'kubo lyoba oita- 
18 mu. Singa wawulira amateka ga- 
nge! kale cemirembegyo gyandi- | ° Ts. 68. 12. 
ba'de ngomu'ga, nobutūkirivubwo 
19 ngamayengo genyanja: era neza- 
'deryo lyandiba'de < ngomusenyu, | 4 Tub. 22 
nabendayo ngempeke zagwo: eri- | is. 10. 22 
nyalye teryandisanguli'dwa 'so te- 
ryandizikiri' de mu maso gange. 
20 “Mufulume mu Babuloni, mu'du- | ver. 30.5; 
ke Abakaludaya; mubulire mwo- | 51. 6, 45. 
gere kino mukirange nokutiisa e- i 
nkonierero yensi ne dobozi eryo- 
kuimba: mwogere nti / Mukama 1 Kur. 19. 
anunu'de omuwerezawe Yakobo. | Tu, 
21 'So Ytebalimwa nyonta bweyabai- | 4. 
sa mu maliingn : “yabakulukusiza a- |” Is. 35. 6. 
ma'zi mu Iwazi : era yayasa nolwa- | * 1% 8.19. 
29 zi, ama'zi negatirika. kTewali mire- | * 18 87.21. 
mbe eri ababi, bwayogera Mukama. 





e Ts. 44.2. 
Dan < 2. 


P Nak. 1. 
10. 
Mala. 4 1. 


” Kub 18. 
3. 


4 MUWULIRE kino, 'mwe enyu. 
mba ya Yakobo, abatūmibwa 
erinya lva Isiraeri era abavu'de mu 
mazi ga Yuda; <abalaira erinya 
lya Mukama, era abogera kn Ka- 
tonda wa Isiraeri, nRye si mu ma- 

2 zima 'sō si mu butikirivu. Kuba- 
nga beita ba mu kibnga kitukuvu, 
era òbesigama ku Katonda wa Isi- 
raeri; Mukama owe'gye ìye linya- 

3 lye. < Nabūlira ebigambo ebyasoka 
okuva e'da; wewawo, byava mu 
kamwa kange nembiranga: nabi- 

4 kola mangu nebitūkirira. Kuba- 
nga namanya ngoli muka'kanyavu, 
d nensingoyo kinywa kya kyiima, 
nekyënyikyo kikomo; kyenava nki- 
5 kubulira okuva e'da; nga tekinatu- 
kirira nakiranga gyoli: “olemenga 
okwogera nti Ekifananyi kyange 
kye kibikoze, nekifananyi kyange 
ekyole nekifananyi kyange ekisani- 

6 se bye bibiragi'de. Wakiwnlira ; 
laba bino byona; na'mwe temuli. 
kibūlira ? Nkulaze ebigambo ebigya 
okuva mu biro bino, ebigambo e- 

7 byakwekebwa, byotomanyānga. Bi- 
tonde'dwa kakano 'so si kuva 'da; 
era okusoka oliwa lero tobiwnlirā- 
nga; olemenga okwogera nti Laba, 

8 nali mbimanyi. Wewawo, towuli- 
ranga; wewawo, tomanyanga; we- 
wawo, obwe'da bwona okutukwo 


49 MUNMPULIRI!ZE, 4 mwe ehizinga; | “Is. 41.1. 
era mutegereze, 'mwe amawa 
nga, nga muima wala: b Mukama Puni 1. 
yampita okuva na lubuto; okuva 
“munda ya mange yayatula erinya 
2 lyānge: era akamwa kange akafa- 
nanyi'za “ ngekitala ekyobwogi, mu | | Beb-4 12. 
kisikirize kyomukonogwe mwa- ka 
nkwese; era anfu'de akasale aka- 
zigule, mu mufukogwe mwanki- 


J Ta. 49. 1. tekugukānga: kubanga namanya | 3mi'de dala: era yang'amba nti 

7 la 12. nga walyazamanya nyo, era / waiti- d'Gwe muwereza wange; Isiraeri | “184.8 
kur. 20.9, € . BA 

14 22, 44. bwa musobya okuva mu Jlabunto. | 4 gwendiwerwamu ekitibwa. Naye 

i Zab. 73. | 9901lwerinya lyange indyosawo obn. nenjogera nti “ Nateganira bwere- | “Is. 65. 23. 
Tan 68. sungu bwange, nolwetendo Ivange re, amanyi gange gafa busa, gafa 

19 ndizibikiriza gyoli 'neme okuknzi- bwerere: naye mazima /omusango | / Is. 40. 77. 
WAA 4 | 10 kiriza. Laba, knkulongose'za naye gwange guli ne Mukama, nempera 


20, 22 si nga feza; nkulonde'de! mu kik6- | 5 yange (eri) ne Katonda wange. Era 















































Y Is. 42 6. 
Yok. 11.82. 
Bik. 13. 47; 
28. 17, 18. 

i Is. 48.17. 


k2 Kol 6. 
a SRo 


l Ta. 42 8. 
Bef. 2. 14 
neb. 


“ Kub. 7. 
16. 


"Zab. 121. 
6. 


° Is. 35. 7. 
P ls. 40. 4. 


"Is. 43. 5, 
6. 


? Zab. 107. 
3. 
t Is. 44. 23. 


“Is. 40. 77. 


ISAYA. 


kakano ayogera Mukama eya'mii- 

mba okuva mu lubuto okuba omu- 

werezawe, okumukomezawo nate 

Yakobo era Isiraeri akung'anyizi- 

bwe gyali: [kubanga ndi wa kiti- 

bwa mu maso ga Mukama, era Ka- 
tonda wange afūse aminyi gange:| 
6 wewawo, ayogera nti Ekigambo 
kyainga obwangu 'gwe okuba omu- 
wereza wange okugolokosa ebika 
bya Yakobo nokulokola abawonye 
ku Isiraeri: era Yndikuwayo oku 
omusana eri abamawanga, obere- 
nga obulokozi bwange okutiisa ku 
7 nkomerero yensi. 'Bwatyo bwa- 
'ogera Mukama, omununuzi wa 
siraeri, (era) Omutukuvuwe, nga- 
gamba oyo abantu gwebanyoma, 
oyo e'gwanga gwerikyawa, . omu- 
wereza wabafuga, nti Bakabaka 
baliraba nebagolokoka; abalangira 

(baligolokoka) nebasinza; kulwa 

Mukama omwesigwa, Omutukuvu 

8 wa Isiraeri eyakulonda. Bwatyo 
bwayogera Mukama nti Nkwanu- 
kuli'de kmu biro ebyoku'kirizibwa- 
mu, era nkube'de ku lunaku olwo- 
kulokokeramu: era ndikuwonya 

l nenkuwayo okuba endagāno eri 

abantu, okugolokosa ensi, okuba- 

9 sisa obusika obwazika: ngobūlira 
abo abasibibwa nti Mufulume; abo 
abali mu kizikiza nti Mwerage. 

Banaliranga mu makubo, ne ku 

nsozi zona czobwëru kwe kunaba- 
10 nga amalūndiro gābwe. m Teba. 

lumwenga njala newakuba'de enyo- 
nta; “#'so nolubugumu terubakwa- 
tenga newakuba'de omusana: ku- 
banga oyo abasasira, anabakule- 
mberanga era awali ° enzi'zi zama- 
11 'zi gyanabatwalanga. Era? ndifula 
ensozi zange zona okuba e'kubo, 
nengido zange zirigulumizibwa. 
12 Laba, ” bano baliva wala: era, laba, 
bano (baliva) #ebukika obwa kono 
nebugwanjuba; era bano munsi Ye- 
13 sinimu. “Imba, gwe e'gulu; era 
sanyuka, 'gwe ensi; era mubaguke 
okuimba, 'mwe ensozi: kubanga 
Mukama asanyusi za abantube, era 
maea ababe ababonyabonyeze. 
wa. 

“Naye Sayuni nayogera nti Mu- 
kama andese, era Mukama a'nera- 
15 bi'de. Omukazi ainza okwerabira 

omwanawe ayonka, obutasasira 
mwana wa ndaye? wewawo, abo 
bainza okwerabira, era Y sik wera- 

16 birenga 'gwe. Laba, #nkuyoze ku 
bibatu byemikono gyange; ebise- 

Ngene biri mu maso gänge bulijo. 
17 Abanabo banguwa; abakuzikiriza 
18 nabakuzisa balikuvamu. 2Imusa 

amasogo enjui zona olabe : abo bo- 
na bekung'anya wamu neba'ja gyo- 
li. 2 Nga bwendi omulamu, bwayo- 
gera Mukama, è tolirema kubamba- 


14 





la bona ngel yobayonja, nobesiba 

19 ngomugole. Kubanga ebifobyo e- 
byazika ebyalekebwawo nensiyo e- 

azikirizibwa, < mazima kakano oli- 
ingirira obufunda abatulamu, na. 

20 bo abakulyanga baliba wala. Aba- 
na abokufirwakwo balyogerera mu 
matugo nti Ekifo kinyingiri'de obu- 

21 funda: dmpa c'hanga ntule. No- 
lvoka oyogerera mu mutimagwo 
nti “Ani eyanzalira bano, kubanga 
nafirwa abana bange, era ndi omu, 
eyagobebwa, era abulubūta erui ne- 

. rui? era äni eyalera bano? Laba, 
“nasipala omu; bano, bali baliru. 
'dawa? 

22 Bwatyo bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Laba, ndigololera ama- 
wanga omukono gwānge, / nensi- 
mbira abantu ebendera yange: awo 
balireta batabanibo mu kifuba kya- 
bwe, ne bawalabo balikongo'jerwa 

23 ku bibegabega byabwe. Era 9 ba- 
kabaka baliba bakitiwo abalera, ne 
bakadulabale biibwe (baliba) banyo- 
ko abayonsa: “baliknviunamira na- 


maso gābwe wansi, Fnebakomba | X 


enfafu Cyomnbigerbyo kale oli- 
manya nga ndi Mukama, l nabo a- 
ba'nindirira tebalikwatibwa nsonyi. 
24 Omunyago guli'gyibwa ku bamanyi, 
oba abawambibwa olwensõnga ba- 
25 litebwa? Naye bwatyo bwayogera 
Mukama nti Nabo abamanyi beba- 
wamba bali 'gyibwawo, nomunya- 
go gwabentisa gulitēbwa : kubanga 
ndiyomba ™mnoyo ayomba nawe, 
26 era ndirokola nbanabo. Era #abo 
abakujoga ndibalisa enyama ya- 
bwe bo; era ° balitamira nomusai 
gwabwe bo, nga nomwenge omnwo- 
. merevu: nabalina omubiri bona 
P balimanya nga 'nze Mukama ndi 
mulokoziwo, era ”omununuziwo, 

8 Owamanyi owa Yakobo. 
5 O Bwatyo bwavogera Mukama 
nti 4 Ebaluwa eyokugoba nya- 
'mwe eriru'dawa gyenamugobya ? 
oba aluwa kwabo aba'manja b gwe- 
nabapura? Laba, olwobutah butū- 
kirivu bwa'mwe kyemwaya “ mutū- 
ndibwa, era okusobya kwa'mwe 
2 kwe kwagobya nya'mwe. Bwena- 
'ja, kyewava walema okubawo omu- 
ntu kiki? 4 bwenaita, newatabawo 
eyandiitabye? e Omukono gwange 
guimpawa'de na katono nokuinga 
negutainza kununula? oba sirina 
manyi na kastono ga kuwonya? La- 
ba olwokunenya kwange / nkaliza 
.enyanja, emi'ga ngifula e'dungu: 
Y ebyenyanja byamu nebiwunya, o- 
butabawo ma'zi, nebifa enyonta. 


3 i Nyambaza e'gulu obudugavu, era 5 


k ndibi'kako ebibukutu. 





S Is. 62 10. 


4 Mukama Katonda ampa'de ola. | 12 


limi lwabo !abaigirizibwa, ndyoke 












60. 5—51. 21. 





'manye okuguınya nebigambo oyo 
akoye: azukusa buli lukya, azuku- 
sa okutu kwange okuwulira ngabo 
5 abaigirizibwa. Mukama Katonda 
a'gude okutu kwange, ™ nesiba 
mujêmu nesikyüka kuda nyuma. 
6 » Nawayo amabega gange eri aba- 
kuba, #namatama gange eri abo 
abikunyula enviri: sakweka maso 
gange usonyi na kunwanda malusn. 
7 Kubanga Mukama Katonda alimbe- 
ra; kyenava nema okuswala: kye- 
nvu'de Pnteka amaso gange nge- 
'jinja eryembalebale, era ? manyi 
8 nga sirikwatibwa nsonyi. #Ali ku- 
mpi ampesa obutukiriva; tani ali- 
yomba nange? tuimirire 'fembi: 
omulabe wange yani? ansembere- 
9re. Laba, Mukama Katonda ya- 
Jimbera; ani oyo alinsalira omusa- 
ngo? laba, * bona balika'diwa nge- 
kyambalo; w enyenje eribalira dala. 
10 Ani ku mwe atya Mukama, ago- 
ndera e'dobozi lyomuwerezawe ? 
y atambulira mu kizikiza, nga ta- 
lina musana, yesige erinya lya Mu- 
kama, era 2 yesigame ku Katonda- 
11 we. 
omuliro, abesiba emimuli enjui zo- 
na: mutambulire mu nimi zomu- 
liro gwa'mwe, ne mu mimnli gye- 
mnkoleze'za. "a£kyo kyemuliwe 
bwa mu mukono gwange; muli- 
galamira è nga muvakuwa de. 


5 . MUMPULIRIZE, 4'mwa abagobe- 
rera obutikirivua, 'mwe abano- 
nya Mukama: mutnnulire olwazi 
Iwemwatemebwako, nobunya bwo- 

2 buya bwemwasimibwamu. Tunulira 
b Ibulaimu jaja wa mwe ne. Sala e- 
yabazila: kubanga bweyali 4 ali o- 
mu ye'ka ne'muita ne'muwaomuki- 

3 sa nemwaza. Kubanga Makama/a- 
sanyusi za Sayuni: asanyusiza e- 
bifobye byona Yebyazika nafula 
olukolalwe okuba nga Adeni ne- 
'diingulye okuba #ngolnsuku lwa 
Mukama; esanyu nokujaguza biri- 
rabika omwo, okwebaza, ne'dobozi 
eryokuimba. 

4 Mumpulirize, 'mwe abantu bä- 
nge; era muntegere okutu, "mwe 
e'gwanga lyange: kubanga keteka 
lirifuluma gyendi, era ndibe'sawo 
omusango gwange okuba ! omusana 

5 eri amawanga. ?Obutiikirivu bwa- 
nge buli kumpi, obulokozi bwange 
bufulumye, #nemikono gyange gi- 
risalira. amawanga emisango; °e- 
bizinga biri'nindirira, ? nomukono 

6 gwange gwehiryesiga. P Muimuse 
amaso ga'mwe eri e'gulu, era mu- 
tunulire ensi wansi: kubanga ”e- 
'gulu lirivawo ngomu'ka, nensi 
erika'diwa ngekyambalo, nabo a- 
bagitūlamu balifa bwebatyo: naye 
obulokozi bwange bunabereranga 


8 kuyomba kwabwe. 


Laba, 'mwe 'mwena abakuma |. 


16 nya, 's60 ne'mereye teribula. 


16 Iye linyalye. 


18 nokikutankira. 


21 nenya kwa Katondawo. 


ISAYA. 





enaku zona, 'so nobutukirivu bwa- 
nge tebu'julukukenga. 
Munpnlirize, 'mwe abamanyi o- 
butūkirivu, e'gwanga eririna ama- 
teka gange mu mutima gwa'mwe, 
ttemutyanga kuvuma kwa bantu, 
'80 temukeng'entererwanga lwa 
Kubanga te. 
nyenje eribalira dala ngekyambalo. 
nenkunye' ge eribalya ngebyoya bye- 
ndiga: nayeobutikirivu bwange bn- 
nabereranga enakn zona, nobuloko- 
zi bwange okutūsa emirembe gyona. 
w Zukuka, zukuka, yambala a- 
manyi, "gwe Yomukono gwa Mu- 
kama; zukuka nga mu paku eze- 
'da, mu mirembe egyebiro ebye'da. 
Si 'gwe wuyo eyatematema Laka. 





10 bu, eyafumita 4 ogusota? Si 'gwe 


wuyo beyakaliza enyanja, ama'zi a- 
gobuziba obuwanvu; eyafula obu- 
ziba bwenyanja okuba e'kubo ca- 


11 banunulibwa okusomokeramu ? Na- 


bo Mukama 4 beyagula balikomawo 
neba'ja Esayuni nokuimba; nesa- 
nyu eritali'gwāwo liriba ku mitwe 
gyabwe; balifuna esanyu nokujagu- 
za,enakn nokusinda biri'dukira dala. 

'Nze, 'nze mwene, 'nze 'nzuyo 
e abasanyusa : 'gwani / nokutya no- 


tya omuntu alifa, nomwana wo. [2 
13 muntu alifuka 9 ngomu'do; newe- 


rabira Mukama Omukoziwo, feya- 
bamba e'gulu, natekawo emisingi 
gyensi; nozibyanga obu'de bulijo 
ngotya vlwobukali bwomujozi, bwe- 
yetekateka okuzikiriza? era buli- 


'14 ru'dawa obukāli bwomujozi? E- 


yawambibwa eyagobebwa alitebwa 
mangu; 4'g0 talifa (na'ka) mu bu- 
Ku- 
banga 'nze ndi Mukama Katonda- 
wo asikūsa enyanja amayengo gayo 
negawnluguma :? Mukama owe'gye 
Era "nta'de ebiga- 
mbo byange mu kamwako, era 
#nkubi'seko mu kisikirize kyomu- 
kono gwange,ndyoke nsimbe e'gulu 
nentekawo emisingi gyensi neng'a- 
mba Sayuni nti 9 'G we bantu bange. 

r Zukuka, zukuka, imirira, 'gwe 
Yerusalemi, eyanywera mu mu- 
kono gwa Mukama ku ”kikompe 
ekyobukalibwe; #wanywa ku ki- 
bya ekyekikompe ekyokutaga'ta 
Ku bana bona 
heyazala tekuli wa kumukule- 
mbera; 'so tekuli amukwata ku 
mukono ku bana bona beyalera. 


19 Bino byombi bikugu'deko ; ani ali- 


kukabirako? okuzika nokuzikiri- 
ra, nenjala nekitala ; ! nākusanyu- 


20 sa ntya? ¥ Batabanibo baziri'se, 


bagalamira mu ngūdo zona wezi- 
sibuka, ngengabi mu kitimba; ba- 
'ju'de obukali bwa Mukama, oku- 
Kale 'no 
kakano wulira kino, 'gwabonyabo- 





589 





t Mat. 10. 
W. 


“Ja. 50.9. 


” Ts. 52.1. 


Y Is. 53. 1. 
Luk. 1. 61 


' Zab. HI. 
Is. 3.7 


8 Zab. 74. 
13. 

la. 27. 1. 
Ez. 9.13. 
è Kuv. 14. 
21. 


e 16. 35. 9. 
d 14. 35. 10. 


e 2 Kol 1. 
J Zab. 118. 
6. 

# Is. 40. 6. 
í Yob. 9.38. 


t Zek. 9. 
n. 


t Yer. 31. 
35. 

m Ta. 59.21. 
" Is 49. 2. 


t Am. 7.2, 


“Kung. 2 
11 neb. 

















nyezebwa, era Watami'de naye si 


“ Kung.3 
ya 22ma mwenge: bwatyo bwayogera 
Mukamawo Mukama era Katouda- 
y Yer. 50 wo Vawoza ensonga eyabautube, 
i nti Laba, nziye mu mukonogwo 
ekikompe ekyokutaga'ta, kye ki- 
bya ekyekikompe ekyobukali bwa- 
an nge; tokyakinywangako lwa kubi- 
! Yer. 25. | 23 ri: era #ndikiteka mu mukono 
Teba gwabo abākubonyabonya ; “ abaga- 
“ Zab. 66 mba obulamubwo nti Kutama tui- 
11 neb. teko: nawe notekawo amabegago 
nge'taka era ugolugūdo eri abo 
abaitako. 
#15. 51.9. 5 2 a ZUKUKA, zukuka, yambala a- 
manyigo, 'gwe Sayuni; yamba- 
la chyambalobyo ebyobuyonjo, 'gwe 
8 Nek. 11. Yerusalemi, vekibuga ekitukuvu: 
k 'kubanga okuva lero temukyaingi- 
ranga mu'gwe nate atali mukomole 
eIs.3.8. | 2cnatali mulongofu. Wekunkumule 
Bab enfūfu; golokoka otūle wansi, 'gwe 
l Yerusalemi: wesumulule enjegere 
ezomubulagobwo, 'gwe omuwala wa 
Sayuni eyanyagibwa. 
8 Kubanga bwatyo bwayogera Mu- 
d Is. 50.1 kama nti 4 Mwatūndirwa “bwerere; 
AR era Jmulinunulibwa awatali feza. 
' 1s. 45.13. | 4 Kubanga bwatyo bwayogera Muka- 
f Lub. 46. | | ma Katonda nti 7 Oluberyeberye a- 
bantu bange bāserengeta Emisiri 
okutūlayo: Omwasuli  nabajoga 
9 ngabalinga bwerere. Kale 'no ka- 
kano nkola ki wano, bwayogera 
Mukama, kubanga abantu bange 
batwalirwa bwerčre? abo ababafuga 
bawowogana, bwayogera Mukama, 
i Bal. 2.24. i nerinya lyange bazibya obu'de 
i 6 bulijo okulivuma. Abantu bange 
kyebaliva bamanya erinya lyange: 
k Is, 2 11. kyebaliva (bamanya) ku #lunaku 
luli nga 'nze 'nzuyo ayogera; la- 
ba, 'nze 'nzund. 
INak 1.15. | 7 (Nga birūngi ku ngozi ™ ebigere 
ma byoyo kaleta ebigambo ebiriingi, 
16. alanga emirembe, aleta ebigambo 
” Is. 40.9. ebirungi ebyobulūngi, alanga obu- 
“1 Byom. lokozi; agamba Sayuni nti ° Kato- 
16. 31. 8 ndawo afuga! E'dobozi Iyabasajabo 
abakuma! baimusa e'dobozi, bai- 
mbira wamu; kubanga baliraba e- 
riso neriso, Mukama bwalikomawo 
9 Esayuni. Mubaguke okusanynka, 
muimbire wamu, 'mwe ebifo Ebye- 
PIs. 51.3 yerusalemi ebyazika: P kubanga Mu- 
"15. 48 20 kama asanyusi'za abantube, ” anu- 
30 nu'de Yerusalemi. Mukama afungi- 
: Zab. 98. zi za ?#omukonogwe omutuknvu mu 
Cako maso gamawanga gona; “nenko- 
t Zah 9R 3. merero zona ezensi zirirába obu- 
Mat A. 14, | 11 lokozi bwa Katonda wafe. « Mu- 
E gende, mugende, muve omwo, te- 
mukomanga ku kintu kyona ekitali 
kirongofu; muve wakati muye; 
a 1. muberenga balongifu, € mwe aba- 
y kur 19, | 12 situla ebintn bya Mukama. Kuba- 
33 neh, nga Vtemulivamu nga mwanguiriza 








14 bwa, era aligulumira nyo. 


53 


'so temuligenda nga mu'duka: ku- 
banga Mukama alibakulembera; e- 
Ta Katonda wa Isiraeri yalibase- 
mba. ; 


13 Laba, “omuwereza wange alikola 


namagezi, ’aliimusibwa alisituli- 
Ngaba- 
ngi bwebakwewunya, “(amasoge 
gayononeka bwegatyo okusinga o- 
muntu yena, nembalaye okusinga 


15 abana babantu, | bwatyo 4bwalima- 


nsira amawanga amangi; “baka- 

. baka balibuniza obamwa bwabwe 
gyali: kubanga/ kyebatabulirwanga 
balikiraba; nekyebatawuliranga ba- 
likitegera. 


a Ani a'kiri za ebigambo bya fe? 
era ani abi' kuli dwa è omukono 
2gwa Mukama? Kubanga yakulira 
mu masoge ngekisimbe ekigonvu 
era € ngekikolo ekiva mu 'taka eka- 
lu: dtalina mbala newakuba'de o- 
buliingi ; era bwetumulaba, nga te- 
wali na kalungi akatumwegombesa. 

8 e Yanyõmebwa nāgānibwa abantu; 
Jomuntu owenaku era eyamanyira 
obuinike: era ngomuntu abantu 
gwebakweka amaso gabwe bweya- 
nyomebwa bwatyo 9 netutamuitamu 
ka buntu. 

4 Mazima iyetika obuinike bwa'fe 
näsitula enaku za'fe: naye twamu- 
lowoza nga yakubibwa yafumitibwa 

5 Katonda nabonyabonyezebwa. Na- 
ye kyafumitibwa olwokusobya kwa- 
'fe, yabetentebwa olwobutali butu- 
kirivu bwa'fe: okubonerezebwa ! o- 
kwemirembe gya'fe kwali kuye; era 

6 memi'gogye gye gituwonya. “'Fe 
'fena twawaba ngendiga; twakya- 
mira buli muntu mn 'kubolye ye; 
era ° Mukama ata'de kuye obutali 
butūkirivn bwa'fe 'fena. 

7 Yajogebwa, naye neyetowaza 
Pnatayasama kamwake; "ngomwa- 
na gwendiga ogutwalibwa oku'ti- 
bwa, era ngendiga esirika mn maso 
gabo abagisalako ebyoya; wewawo, 

8 teyaygsama kamwake. Ya'gyibwa- 
wo olwokujogebwa nomusango ; 
#nebyeza'derye, ani (kubo) eyalo- 
woza nga yazikirizibwa munsi eya- 
balamu? yakubibwa olwokusobya 

9 kwabantu bange. Nebamuzikira 
wamu nababi, era “nabaga'ga mu 
kufakwe; newakuba'de nga " tagi- 





l 
RŠ 


t Kuv. 14 
19. 


sja 421. 
b Ja. 53 12 


P Mat. K 


6: 
Pet 224 
"Bik 522 


ranga kye'jo, 'songa temuli bukusa 2 


mu kamwake. 


10 Naye Mukama yasima okumnbe- 


tenta; amunakuwazi za: bwofula- 
nga obulamubwe okuba ekiwebwa- 
yo olwekibi, “aliraba eza'de, Yalyo- 
ngera ku nakuze, nebyo Mukama 
byayagala biriraba omukisa mu 


11 mukonogwe. Aliraba kwebyo ebiva 


mu kulimwa kwobulamubwe, (era) 
birimumala: #olwokumumanya 40- 





. 
amb — —————— —— — 


. 
Nga Na — am — — MM 


590 ISAYA. 


61. 22—68. 11. 





68. 12—66. 11. 





TEA 


Bala 
14, 19. 
<Zab. 28. 


“ Bak. 2 
16. 


/ Mak 13. 
N. 


s Bal. 8 4. 
Beb. 7. 8; 
4, 24. 


“ Bag. 4. 
77. 


e Yer. 2.14. 


Kuh. 19.7. 


J Luk. 1. 
32 
9 la 43.14. 








muwereza wange bomutikirivu ca- 
liwesa bangi obutūkirivu: era alye- 
tika obutali butūkirivu bwābwe. 


12 4 Kyendiva 'mugabira omugabo wa- 


mu , nabakulu, era €aligerekera 
omunyago wamu nabamanyi; ku- 
banga yafuka obulamubwe okutisa 
ku kufa, /nabalirwa wamu naba- 
sobya: naye yetika ekibi kyabangi, 
era V yawolereza abasobya. 
5 4 a IMBA, gwe omugunmba, atază- 
langa; baguka okuimba oyoge- 
rere wa gulu, atalumwanga kuzila: 
kubanga abana boyo atalina 'ba 
bangi okusinga abana > bomukazi 
eyafumbirwa, bwayogera Mukama. 
2 “Gaziya ekifo ekyewemayo, era ba- 
' bambe amagigi genyumbazo; to- 
kwata mpola: wānvuya emigwa- 
3 gyo, onyweze enkondozo. Kuba- 
nga olyanjala ku mukono ogwadyo 
ne ku gwa kono; 4 neza'deryo liri- 
rya amawanga, era liritūza abantu 
4 mu bibuga ebyalekebwayo. Totya: 
kubanga tolikwatibwa nsonyi: '80 
toswala; kubanga ensonyi teziriku- 
kwata: kubanga olyerabira ensonyi 
; ezomubutobwo, ” nekivume kyobu- 
'na'mwandibwo toliki'jukira nate. 
6 Kubanga Omutonziwo ye ¢'balo; 
JMukanma owegye lye linyalye : 
' era Omutukuvu wa Isiraeri ye 
v mununuziwo; aliitibwa Katonda 
6 wa nsi zona. Kubanga Mukama 
aknise ngomukazi eyalekebwayo 
nomwoyogwe nga guliko obuinike, 
tomukazi owomubuvubuka, bwa- 
gobebwa, bwayogera Katondawo. 
7 kAkasera akatono ukulesewo; naye 
ndikukung'anya  nokusasira kungi. 
8 Obusungu obwaujala nga bunku te 
nakukisa amaso gange akasera ; 
naye !ndikusasira nekisa ekitali- 
'gwawo, bwayogera Mukama omu- 
9 nunuziwo. Kubanga ekyo kiri nga- 
ma'zi ga Nuwa gyendi: kuba "nga 
bwenalaira ngama zi ga Nuwa tega- 
kyayanjala kunsi, bwentyo bwena- 
laira nga sirikusunguwalira ’sō si- 
10 rikunenya.. Kubanga ensozi ziri- 
vawo nobusozi ?buli gyibwawo; 
naye ekisa kyange tekiriknvako 'so 
o nendagano yãuge eyemirembe te- 
ri'gyibwawo, bwayogera Mukama 
akusasira. .- 
'Gwabonyebonyezebwa, asiikii- 
ndibwanomuyaga so tosanyusibwa, 
laba, nditeka amainjago mu mabala 
amaliingi, P nensimba emisingigyo 
12 ne safiro. Nebiti'kirobyo ndibikola 
namainja amatwakava, nenzi gizo 
ne kabunkulo, nensaloyo yona na- 
13 mainja agasanyusa. “7 Nabanabo 
bona baliigirizibwa Mukama; ne- 
mirembe gyabanabo giriba mingi. 
14 Mu butūkirivu mwoliima okunywc- 
zebwa: onobanga wala nokujoge- 


11 





ISAYA. 


bwa, kubanga tolitya; (onobānga) 
wala nentisa, ku banga terikusembe- 
15 rera. Laba, mpozi balikung ana 
naye sinze ndibakung anya: buli 
alikukung anirako aligwa kululwo. 
16 Laba, natonda omuwesi afukuta 
omuliro gwamanda, na 'gyamu eki- 
ntu ekikola omulimugwe; era na- 
tonda nomuzikiriza okufafiganya é 
17 Tewabenga kya kulwanyisa E 
liwesa okulwana nawe ekirirabn 
omukisa; era #buli lulimi oluliku- 
golokokerako okuwoza nawe oliru- 
singa. Obwo bwe busika obwrba- 
'du ba Mukama, “nobutukirivu bwi- 
bwe obuva gyendi, bwayogera Mu- 


kama. 
5 5 Muxare, 4buli muntu alūmi- 
'dwa enyonts, mu'je eri amazi, 
' noyo atalina bigula; mu'je mugule 
mulye; wewawo, mu'je, mugule 
omwenge namata bawatali bignla |, 
2 awatali muwendo. “Lwaki oku- 
wayo ebigula olwebyo ebitali bya | 27 
kulya? Iwaki okuteganira ebyo ebi- 
ta'kutibwa? mumpulirire dala 'nze, 
mulye ebirūngi, obulamu bwa'mwe 
8 busanyukire amasavu. Mntege a- 
matu ga'mwe, dmu'je gyendi; mu- 
wulire, nobulamu bwa mwe bunaba 
bulamu: nange “nalagana na mwe 
endagano eteri gwawo, kwe /kusa- 
sira kwa Daudi okwenkala'kalira. 
4 Laba, muwa'deyo okuba Yomujuli- 
| Ywa eri amawanga, omukulu era 
5 omugabe eri amawanga. Laba, 
f oliita egwanga lyewali tomanyi, 
era e'gwanga eryali terikumanyi 
liridukira gyoli, kulwa Mukawa 
Katondawo ne Kulwomutukuvu wa 
Isiraeri; #kubanga yakugulumizi- 
'za. 
lMunonye Mukama nga bwakyai- 
nzika okulabika, mumukabirire nga 
7 bwakyali okumpi: omubi aleke e- 
'kubolye, nomuntu atali mutūkirivu 
.(aleke) ebirowozobye: era akome- 
wo eri Mukama, naye anämusiïsira ; 
a'de eri Katenda wafe, kubanga 
8 anasonyira dala nyo. Kubanga e- 
birowozo byange si birowozo bya- 
'mwe, 's6 namakubo ga'mwe si ma- 
kubo gange, bwayogera Mukama. 
9 Kuba me'gulu nga bwerisinga ensi 
obugulumivu, amakubo gange bwe- 
gasinga bwegatyo amakubo ga mwe, 
nebirowozo byange ebirowozo bya- 
10 'mwe. .Kuba 2 enkuba nga bwe'ka 
“nomuzira okuva mu 'gulu, nebita- 
'dayo, naye nebifukirira e'taka, ne- 
birimeza nebiribaza, ? nebiwa omnsi- 
11 zi ensigo nomuli ebyokulya; r bwe- 
kityo bwekinabanga ekigambo kyä- 
nge ekiva mu kamwa kange : teki- 
ri'da gyendi nga kyerere, naye kiri- 
kola ekyo kyenjagala, era kiriraba 


6 


omukisa mwekyo kyenakitumirira. 


591 


je 


s Bik. 4.10. 


t Te. 45. 24 
neb. 


a Yok. 7. 
37. 


b Mat. 10. 
e ° Yok, 6. 


d Mat. 11. 
2. 


e Is. 61. 8. 
Yer. 22. 40. 
S Zab. 89, 
1, 28, 49. 
Bik. 13 34. 
4 Sia 18. 
Kuh. 1. 8. 


i Ja 52.15. 
Bef. 2 11 
neb. 


k Is. 60. 9. 


I Mat. 5. 

25. 

Luk. 13.25. 
Yok. 7. 34 


2 Kol. 6. 2. 
Beb, 3. 13. 


“ Zab.103. 
11. 


"Ma. 322 


e 2 Kol. 9. 
10. 
P Is. 54. 9. 


NE 


—— 


592 


? Js. 35. 10. 


! Zab. 98. 
8. 


t Is. 41.19. 


» Yer. 13. 
11. 


2 Is. 48. 15. 


b Ma. 23.3. 
Is. 60. 10. 

Bik. 10. 1, 
2. 


ci Tim. 4, 
33. 

d Yok. 1. 
12. 

Bal. 8. 18. 


“Is. 22. 

J Beb. 13. 
15. 

# Mat. 21. 
13. 

i Mala. 1. 
IL 


k Ts. 11.22. 
t Yok. 10. 


18. 
Bef. 1. 10. 


m Is. A26. 
” Raf. 3. 2 
"Es. 342, 
3. 


P Ts. 57.17. 
Yer 6. 1. 








ISAYA. 


r mulifuluma nesanyu, 
mulitwalibwa nemirembe okuvayo: 
eusozi nobusozi ziribaguka okuimba 
mu maso ga'mwe, #nemiti gyona 
egyoku'tale girikuba mu ngalo. 

13 t Mu kifo kyomweramanyo muline- 
ra olusambya, ne mu kifo kyomu- 
tovu mulimera omumwänyi: era 
kiriba eri Mukama #erinya, aka- 
bonero akatali gwawo akstali'gyi- 


bwawo. i 
55 Bwaryo bwayogera Mukama 
nti Mukwatenga ebyensonga, 
mnkolenga ebyobntūkirivu: kuba- 
nga 4 obulokozi bwānge bunatera 
oku'ja, nobutiikirivu bwange buna- 
2 tera okubi'kulibwa. Alina omukisa 
omuntu akola ekyo, nomwana wo- 
muntu akinyweza; akwata sabiti 
obutagyonona, nakuma omukono- 
8 gwe obutakola bubi-bwona. 4'S0 
nomu'na gwanga eyega'ta ne Mu- 
kama tayogeranga nti Mukama ta- 
lirema kunjawula nabantube: 'so 
nomulawe tayogeranga nti Laba, 
4 ndi muti mukalu. Kubanga bwa- 
tyo bwayogera Mukama wabaliwe 
abakwata sabiti zinge, neberoboza 
ebyo byensanyukira, nebanyweza 
5 endagano yange, nti Abo bendiwa 
eki'jukizo nerinya erisinga erya- 
bina abobulenzi nabobuwala' mu 
€ nyumba ne muuda webisenge bya- 
nge; ndibawa “erinya eritaligwa- 
6 wo eritali'gyibwawo. Era neba'na- 
'gwanga abega'ta ne Mukama, oku. 
muwerezanga, nokwagalanga eri- 
nya lya Mukama, okuba aba'dube, 
buli muntu akwata sabiti obutagyo- 
nona, nanyweza endagano yange; 
7 cabo ndibatusa ku lusozi Iwange 
olutukuvu, nembasanyusa mu nyu- 
mba yange eyokusabirangamu; /e- 
byabwe ebiwebwayo ebyokebwa ne- 
sadaka zabwe biri kirizibwa ku kyo- 
to kyange: kubanga 9? enyumba yä- 
nge eneitibwinga nyumba ya ku- 
sabirangamu ieri amawanga gona. 
8 Mukama Katonda akung'anya aba 
Isiraeri kabagobebwa ayogera nti 
Oliba oli awo !ne'mukung'anyiza 
(nabalala), obuta' sako babe abaku- 

ng'anyizibwa. 

9 ”Mwe mwena ensolo ezomunsiko, 
muje okulya, mwe mwena ensolo 
10 ezomukibira. "Abakumibe bazibe 
ba maso, bona tebalina kumanya ; 
bona * mbwa nsirusiru, tebainza 
kubo'gola; nga balota, nga bagala- 
11 mira, nga bagala okubongota. We- 
wawo, embwa za mululu, teziinza 
ku'kuta enaku zona; ne bano ° ba- 
sumba abatainza kutegera: bona 
bakyamide mu ‘kubo lyabwe bo, 
P buli muntu eri amagobage, okuva 
12 mn njui zona. (Bogera nti) Mu'je, 
nakima omwenge, netwekamirira 


12 Kubanga 





ekitamiza ; rnolwenkya luliba ngo- 


lwa lero, olukulu olutenkanikika. 


5 OMUTUKIRIWU azikirira, 'sō te- 
wali aki'siko omwoyo; nabantu 
abekisa ba'gyibwawo, nga tewali 
alowoza ngomutukirivu a'gyibwa 

2 mu bubi (obugenda oku'ja). Ai- 
ngira mu mirembe; bawu'malira 
ku 4bitinda byabwe, buli muntu 
atambulira mu bugolokofubwe. 

3 Naye musembere wano, 'mwe 
batabani bomukazi omalo'go; eza- 
'de lyomwenzi nomukazi omuta- 

4 mbuzi. Muzanyira kwini? ani 
gwemukongōla nemaumusomoza ? 
temuli bana ba kusobya, b za'de 

5 lya bulimba, 'mwe aberetera okwe. 
gomba mu mivple, € wansi wa bali 
muti ogumera; daba'tira abäua 
mu biwonvu wansi wenjatika ze- 

6 njazi? Mu (mainja) amawewevu 
ngomukiwonvu we wali omugabo- 
gwo; ago, ago kye kitūndukyo: 
ago gewafūkira ekiwebwayo ek yo- 

“kunywa, gewawa ekirabo. Ndika- 
'kanyizibwa ebyo nga bida'dewo? 

7eKu lusosi olawanvu olugulumivu 
kwewasimba /ekitandakyo: era e- 
ye gyewalinyanga okuwayo esada- 

8ka. Era wasimba eki'jukizokyo 
nyuma wenzi'gi nemifabčto: kuba- 
nga: 7 webi'kuli'de omulala atali 
'nze, era olinye; ogazii'za ekita- 

'ndakyo neweragānira endagāno 
nabo; i wayagala ekitānda kyabwe 

9 gyewakirabira. Nogenda eri ka- 
baka ngolina amafuta agomugavu, 
noyongera kalifuwawo, notnma wa- 
la ababakabo, newetowaza okutiisa 

10 ne mu magombe. Olngeudolwo 

- lwainga obunene nerukukoya; na- 

' ye NGANG. nti Tewah 'siibi : 
wataba ekyaku'zamu amanyi ; kye- 

11 wava olema okuziri ka. Era 'ani 
gwewatya notekemuka nokulimba 
m noina notonji'jukira ‘nze, 'so 

' toki'sanya ku mwoyo? Sobwe'da 


sasirika busirisi, nawe notontya ? 21 


12 Ndibdilira obutūkirivubwo, nebiko- 

13 Iwabyo nabyo tebirikugasa. Bwo- 
kaba, abo itani ae h bakulo- 
kole; naye empewo eribatwala, o- 
mu'ka guliba'gyirawo dala bona: 
naye oyo #mesiga 'nze Pyalirya 
ensi, cra yalisikira "olusozi olu- 

14 tuknvu. Era alyogera nti # Mugu- 

-~ Jumize, mugulumize, mulongòse e- 
'kubo, mu'gye enkonge mu ‘kubo 
jyabanta bānge. ` 

15 Kubanga bwatyo bwayogera oyo 
ali wa'gulu omugulamivu atila mu 
butali 'gwāwo, “erinyalye Mutuku- 
vu, nti Ntūla mu kifo ekigulumiva 
ekitukuvu, era * wamu noyo alina 
omwoyo ogubonere'de omuka'ka- 
mu, €okulamya omwoyo gwabaka- 
'kamn, nokulamya omulima gwabo 


65. 12—67. 15. 
” Nge. 2. 
35 


$ 3 Byom. 
16. 14. 


Eze a 
neb.; 23- 
30. 


“Is. 1428 
P Zab. 37 
9. 
e Ta 33.9; 
6S. 11. 25 
Is, @2 10. 


t Lak. 1. 
4. 


“Zad 4. 
18; Im. 6. 


” Zab. 61. 
1. 





— e 1 anan 


gagan, —— m —— 




















: Yer. 3, 
p- 

“Ia. 0.3 
2. 


> Beb. 13. 
35. 


< Bef. 2.37. 
d Bik.2.39. 


“ Yu. 13. 


“Mat 67. 


67. 16—69. 8. 
? Zab. 103. | 16 ababonere'de. y Kubanga siriwa- 





maa 58 


kana enaku zona, 's0 sirisanguwala 
emirembe gyona: kubanga omwo- 
yo gwandigwere'dewo mu maso ga- 

17 nge, nememe zenakola. Olwomu- 
lulugwe ogutali gwa butukirivu 
kyenava nsunguwala ne'muknba, 
makweka (amaso gange) nensungu- 
wala: neyeyongera okugenda mu 
maso nga bambala mu 'kubo lyo- 
18 mutimagwe. Ndabye amakuboge, 
: era # ndimuwonya : nokulung'amya 
ndimalung anya, ne'mu'diza ebisa- 
nyusa ye nabo d4abamukubirako. 
19 'Nze ntonda >? ebibala ebyemimwa : 
c Emirembe, emirembe eri oyo d ali 
ewala neri oyo ali okumpi, bwayo- 

- gera Mukama; nange ndimuwonya. 
20 Naye “ababi bali ng'anga enyanja 
esikika; knbanga teinza kuteka, 
nama'zi gayo pasikuka ebitosi nebi- 


STIs. 48. 2. | A sasiro. JTewali mirembe, bwayo- 


gera Katonda wange, eri ababi. 


8 YOGERERA wa'gulu, tota, imu- 
sa e'doboziryo ngekondere, obi- 
lire abantu bange okusobya kwa- 
bwe, nenyumba ya Yakobo ebibi 
2 byäbwe. Naye ba'nonya bulijo, 
‘era basanyuka okumanya amakubo 
gānge: nge'gwanga eryakolänga e- 
byobutūkirivu, nebataleka kiragiro 
kya Katonda wabwe, bansaba ebira- 
, ja fa ebyobutiikirivu, ? basanyuka 
3 okusemberera Katonda. “Lwaki 
'fe okusiba, (bwebogera,) nawe no- 
tolaba? (lwaki) 'fe dokubonyabo.- 
nya obulamu bwa'fe, nawe notoki- 
'sako mwoyo? Laba, ku lunaku o- 
lwokusiba kwa'mwe kwemulabira 
esanyu (lya'mwe 'mwe), nemirimu 
. gya mwe gyona nga mutu 'te nama- 
dnyi. Laba, musibira enyombo no- 
kuwakana, nokukuba nekikonde e- 
kyekye'jo: temusiba lero bwemu- 
tyo “nokuwuliza nemuwuliza e'do- 
b bozi lya'mwe mu 'gulu. Okusiba 
kwenalonda bwekufanana bweku- 
tyo? olunaku omuntp Iwabonyeza- 
bonyezako obulamubwe? Kwe ku- 
kutamya omutwe ngolulago, nok wā- 


lira ebibukutu ne'vu wansiwe? e- |. 


kyo kyonoita okusiba, era olunaku 
6 Mukama lwasima ? Kuno sikwe ku- 
siba kwenalonda?. /okusumulula 
ebisiba ebyekye'jo, okufundukulula 
emigwa egyekikoligo, 9 nokutera da- 
la abajogebwa, era mumenye buli 
7 kikoligo? Si #kugahbira bayala e- 
'mereyo, noleta abavu abagobebwa 
mu nyumbayo? bwolabiinga ali o- 
bwerere nomwambaza; notekisa 
8 mubirigwo 'gwe? Kale omusana- 
gwo nepulyoka gusala ngemambya, 
k nokuwonakwo nekwānguwa oku- 
'ja: nobutūkirivubwo bulikukule- 
mbera ; ekitibwa kya Mukama kye 
9 kirikusêmba. Nolyoka oita Muka- 





11 tuntu: 


14 bigam 


59 


ISAYA. 


ma näitaba; olikaba naye alyogera 


nti 'Nze 'nzuno. Bwono gya wa- 
katiwo ekikoligo, lokulaga olunwe, 


10 m nokwogera obubi; nomu'gyirawo 
omuyala obulamubwo, no'kusa obu- | > 


Jamu uvbubonyabonyezebwa; kale 
omusanagwo negulyoka guvirayo 
mu kizikiza, nekifūkyo kiriba nge- 

era Mukama pinaka La 
myänga enaku zona, na'kusa obu- 
lamubwo mu bifo ebikalu nanywe- 
za amagumbago; nawe onobanga 
#ngolnsuku olufukirirwa ama 'zi era 
ngolu'zi Iwama'zi oluta'gwamu ma- 


12 'zi. Nabo abalikuvamu ° balizimba 


ebifo ebye'da ebyazika : oli za emi- 
singi egyemirembe emingi; era oli- 
itibwa nti Muzibi wa kituli, Mu'za 


13 wa makubo ga kutulamu. 2 Bwo- 


nokyiisanga ekigerekyo okuva ku 
sabiti obutakolanga byoyagala 'gwe 
ku linaku Iwange olutukuvu; sa. 
biti nogiita esanyu, (olupaku) Iwa 
Mukama olutukuvu olwekitibwa; 
nogi'sangamu ekitibwa, nga tokwa- 
ta makubogo 'gwe, 'songa tononya 
byoyagala 'gwe, 'songa toyogera 
byo ('gwe): kale nolyoka 
osanyukira Mukama; ninge " ndi- 
kwebagaza ku bifo ebigulumivu e- 
byensi; era ndikulisa obusika bwa 
Yakobo kitawo: kubanga #akamwa 
ka Mukama ke kakyoge'de. 


LABA, a omukono gwa Mukama 
teguinıpawa de nokuinza negu- 
tainza kulokola; 'so nokutukwe 
tekumu ga'de nokuinza nekutainza 
2 kuwulira: naye vobutali butūkiri- 
vu bwa'mwe bwe bwawu'de 'mwe 
ne Katonda wa'mwe, nebibi bya- 
. 'mwe bye bimukwese'za amaso, nā- 
3 tayagala kuwulira. Kubanga “e- 
“mikono gya mwe gyononese nomu- 
sai nengalo zamwe nobutali butū- 
kirivu; emimwa gya'mwe gyoge'de 
ebyobulimba, olulimi Iwa'mwe lu- 
4 vulungutana ebyekye'jo. Tewali 
awawaba ebyensonga 'so tewali a- 
woza ebyamazima ; besiga obutali- 
mu nebogera ebyobulimba; 4 baba 
mbuto za bubi nebazala obutali bu- 
5 tukirivu. Balula amagi agesala- 
mbwa nebaluka engoye eza nabubi : 
; alya ku magi gabwe afa, nekyo eki- 
betentebwa nekiwamatnkamu e- 
6 mbalasasa. Engoye zābwe teziri- 
fuka byambalo, 'sō tebalyebika mi- 
rimu gyābwe: emirimu gyābwe 
mirimu gya butali butūkirivu, ne- 
kikolwa ekyekye'jo kiri mu ngalo 
7 zabwe. “Ebigere byabwe bi'duka 
mbiro okugoberera obubi, era ba- 
nguya okuyiwa omusai ogutaliko 
musango: ebirowozo byabwe biro- 
wozo bya butali butūkirivu; oku- 
zika nokuzikirizibwa kuba mu ma- 
8 kubo gabwe. E'kubo eryemirembe 


P Nek. 10. 
31; 13. 15- 


2. 
Js. 38. 2,4, 
6. 


















e Ia 1. 15. 


“ Bal. 3. 15 
neb. 








394 


Edan 125. 
Nge. 2. 13. 


8 Ycr.8.13. 


i Ma. 38. 
2. 
Yob. B. 14. 


k Is. 38. 14. 


l Mat. 12. 
H ueb, 


m Ts. 63.5. 
Ez. 22. 30. 
"Is. 63. 5. 


> Ts. 61. 10. 
Bef. 6. 14. 


P Is. 61.2 


"Is. 63. 7. 


? Ts. 44. 1. 
t Lab, 113. 
3. 


“ Kub. 12. 
15. 


” Bal. 11. 
26, Zi. 


y Yer. 31. 
4 


SAA 








tebalimanyi ; 'so mu magenda E 
bwe temuli musango: /bekubi' de 
amakubo amakyamu ; buli atambu. 
9 lira omwo tamanyi mirembe. O- 
musango kyeguva gutubera ewa- 
la, 'so nobutikiriyu tebatutikako : 
a tusūbira omusana, naye netulaba 
kizikiza; (tusubira) okumasamasa, 
10 naye netutambulira mu kifu. 'Tu- 
' wamanta ekisenge ngabazibe ba- 
maso, wewawo, tuwamanta ngabo 
abatalina inaso: twesitala mu tu- 
ntu ngekiro; mwabo abalina ama- 
11 nyi tuli ng 'anga abafu. 'Fena tu- 
wuluguma nge dubu, £netuwubala 
nyo nga bukamukukulu: tusūbira 
omusango naye nga tewali; tusu- 
bira obulokozi, naye butuli wala. 
12 Kubanga okusobya kwa'fe kweyo- 
nge'de ma masogo, nebibi bya'fe be 
bajulirwa gyetuli: kubanga okuso- 
“bya kwa'fe kuli na'fe, nobutali bu- 
. tūkirivn bwa'fe nabwo tubumanyi: 
18 nga tusobya era nga twegāna Mu- 
kama, era nga tnkyūka obutagobe- 
rera Katonda wa'fe, nga twogera 
ebyokujoga nebyokujema, nga tu- 
giinja “ebigambo ebyobnlimba era 
nga tubyogera okuva ma mutima. 
14: Nomusāngo gukyiisibwa oku'da e- 
nyima, nobutukirivu buimirira wa- 
la: kubanga amazima gagwiri'de 
mu lugūdo, 's0 nobugolokofu tebui- 
15 nza kuingira. Wewawo, amazima 
gabuze; noyo ava mu bnbi yefula 
munyago: Mukama nakiraba na- 
16 nyiga obutabawo musango. m Nā- 
laba nga tewali muntu, #neyewu- 
nya obutabawo muwolereza : omu- 
konogwe ye kyegwava gumuletera 
obulokozi; nobutikirivubwe bwe 
17 bwamuwanirira. o Nāyambala obu- 
' tūkiriva ngekyomnkifuba, nenku- 
fira eyobulokozi ku mutwegwe; nā- 
yambala engoye pezokuwalana e- 
'gwanga okuba ebyambalo, naya- 
mbazibwa obnnyikivn ngomunagi- 
18 ro. r Ngebikolwa byabwe bwebiri- 
` ba, bwatyo bwalisasula, (aliba sula) 
abamukya awa ekirni, (alisasula) a 
balabebe empera; $ alisasula ebizi. 
19 nga empera. t Kale balitya erinya 
lya Mnkama okuva ebngwanjuba, 
nekitibwakye okuva ebuvanjuba: 
kubanga ali'ja “ngomu'ga oguku- 
mkuta namanyi, ogutwalibwa no- 
20 mu'ka gwa Mukama. Era w omu- 
uunuzi ali'ja Esaynni neri abo aba. 
kyiika okuva mu kusobya mn Ya- 
21 kobo, bwayogera Mukama. Nange 
yeno ye ndagano yange (gyenda- 
gana) nabo. bwayogera Mukama: 
omwoyo gwange oguli kn gwe žne- 
bigambo byange byenta'de ma ka- 
mwako tebiyenga mn kamwako ne- 
wakuba'de mu kamwa keza deryo 
newakuba'de mu kamwa keza'de 


Iyeza'deryo, bwayogera Mukama, | 15 vu owa Isiraeri. 


ii AA a NE AA AA WA Bane ana ap a 


okusoka kakano nemirembe nemi- 
rembe. 


6 GoLOKOKA, yaka; kubanga o- 
musanagwo gutūse, 4 nekiti- 
bwa kya Mukama kikuviri'deyo. 

2 Kabanga. laba, 'ekizikiza kiribi'ka 
kunsi nekizikiza ekiku'te (kiribi- 
'ka) ku mawanga: naye Mukama 
alikuvirayo nekitibwakye kirirabi- 

8 kira ku'gwe. > Namawanga gali- 
'jira omusanagwo, ne “bakabaka 
(bali'jira) okumasamasakwo ngo- 

4 vayo. Imusa amasogo oniagemage 
olabe: bona beknng'anyiza wamu, 
“ba'ja gyoli : batabanibo bali'ja nga 
bava wala, ne bawalabo baliweke- 

5 rwa ku mbirizi. Awo nolyoka ola- 
ba noyakirwa, nomutimagwo guli- 
kaukana negugaziizibwa; kubanga 
tobusu 'kirivn obuli mu nyanja buli- 
kyüsibwa gyoli, obuga'ga obwama- 

6 wanga buliku'jira.. Olufulube iwe- 
ng'amira lulikubi'kako, eng'amira 
Ezemidiani ne /Efa; bona bali ja 
nga bava Esyeba : balireta 9 eribu 
nomugavu nebakingira amatendo 

7 ga Mukama. Kadiga zona za :Ke- 
dali zirikung anyizibwa gyoli, e- 
ndiga enume eza kNebayosi ziri- 
kuwereza : (zinalinyanga, ku kyoto 
kyange nezi'kirizibwa, era ndi sà- 
mu ekitibwa enyumba eyekitibwa 

8 kyanye. Bano be bani ababūka 
ngekiro era nga bukamukukulu eri 

9 ebituli byābwo? Mazima mebizi- 

“nga biri'nindirira, nebyombo E- 
b etalusisi bye birisoka, #okuleta 

tabanibo okuba'gya ewala, re- 
ia yabwe nezibu yabwe wama 
nabo, 7 olwerinya lya Mukama Ka. 
tondawo #Nolwomatukuwu owa Isi- 
raeri, bnkanga yaku’ si'zamn 'e- 

10 kitibwa. Era! ba na'gwanga bali- 
zimba enkomerazo ne ! bakabaka 
““babwe baliknwereza : kubanga “na- 
“kukuba nga nkwati'dwa busūngn, 
“naye # nkusasi de nga nkwati'dwa 

11 kisa. Era #nenzi'gizo zinābānga 
si nzi 'gale bulijo; tezi'galwengawo 
nisana na kiro; abantu hakulete- 
renga obnga'ga 'obwamawinga ne 
a bakabaka babwe nga bawambe. 

12 Kuhanga $#e'gwanga eryo nobwa- 
kabaka abatali'kiriza kuknwereza 

'Bali'gwawo; wewawo, amawiinga 

18 ago galizikiririzibwa dala. c Ekiti- 
bwa kya Lebanoni kiriku'jira, enfu- 
go nomnyovu ne namukago wami; 
oknwênmya ekifo ekyawatuknvu wa- 
nge, era ndifilla dekifo ekyebigere 

14 byange okuba ekyekitibwa. Nabana 
'babo abakujoganga bali'ja nga ba- 
kukntamira ; nabo bona abikunyo.- 
Manga < baliviinama wansi awali 
ebigerebyo; nebakuita /kibuga kya 
Mukama, 7 Sayuni Ekyomutuku- 

Kubanga ! wale- 


69. 9—60. 15. 9— 090. 15. 


= 





“ Mala 4 


#nyi.S. 11. 

Ia. 414 

“nyi 16, 

11, JA 

z. 0. 5 
ub. 21. 

24. 





Bal 11,2 





60. 16—62. 7. 


b Zab. 47.4. 


tis 0.2, 
81.6; 66. 
3, 12 


us... 


“ Zab 122. 
2 


“Is. 11.9. 


P Ts. 26. 1, || 


"Ta. 61. 11. 
“kuh. 21. 
B: 22.5. 


t Zab 77.1. 


“Am. 8.9. 


"Kub. 21. 
4 


Jam), 
2 Pet. 3.13. 


“Ja 61. 3. 
Mat. 15.13. 
Yok. 15. 2. 
e Te 64 8. 
Bef. 2. 10. 
b Mat. 13. 
31 neb. 


"Laki 18 
neb. 


b Zah. 45.7. 
“Mak. 1. 
38. 





kebwa nokyāibwa newataba inuntu 


aita mu'gwe, ndikufala okuba +o- 
bulūngi obnngi obutah'gwawo, e- 
16 sanyu eryemirembe emingi. 'No- 
kuyonka oliyonka amata agama- 
wanga, era oliyonka amabere ga 
bakabaka: era olimnuya nga ##'nze 
Mukama ndi mulokoziwo era mu- 
nunuziwo,  Owamānyi owa Ya- 
17 kobo. Mn kifo kyekikomo ndireta 
zaba ne mu kifo kyekyūma ndireta 
feza, ne mu kifo kyomuti kikomo, 
ne mu kifo kyamainja kyuma: era 
ndifula abamibo okuba emirembe 
nabakusoloza okuba obutūkirivu. 
180 Ekye'jo tekiriwulirwa nate mu. 
nsiye, (newakuba de) oknzika ne- 
wakuba'de okuzikirira mu nsalozo; 
naye oliita Penkomerazo Bulokozi 
19 nenzi gizo " Kutendereza. 3Enju- 
ba siyenebinga nate omusanagwo 
emisana ; 'S0 nomwezi sigwe gu- 
nakwakiranga olwokumasamasa : 
naye Mukama yaniberanga gyoli 
t omusana ogutali'g wawo, era Ka- 
tondawo yanabanga ekitibwakyo 
20 “#Enjnbayo terigwa nate lwa ku. 
biri 'so nomwezigwo tegulyegende- 
ra: kubanga Mukama yanabanga 
omusanagwo Oogutali gwawo, € ne- 
naku ezokukungubagakwo ziriba 
21 nga ziwe'dewo. Era ¥nabantubo 
lanabanga batakirivu bona, bali. 
sikira ensi okutisa emirembe gyo- 
na; ze'tabi 'nze lyenasimba, 4 omu- 
limu gwengalo zinge ndyoke mpe: 
22 bwe ekitibwa. v Omnto alifika ir 
kumi nomutono alifika 'gwanga 
lya månyi: 'nze Mukama ndikya- 
nguya ebiro byakyo nga bitūse. 
61 aOmwoyo gwa Mukama Katonda 
guli ku'nze; kubanga Mukama 
b anfnseko amafuta c okubūlira da- 
bawombefu ebigambo ebirūngi; a- 
ntumye “okusiba abalina emitima 
egimenyese, /oknlingira abawambe 
e'dembe.. nabasibe oku'gulirwawo 
2 (ekomera); Yokulangira omwaka 
gwa Mukama ogwoku'kiririzibwa- 
mn, #nolunaku lwa Katonda wa'fe 
olwokuwalanirwamu e'gwanga; ko- 
kusanyusa bona abanakuwa'de; 
8 okubatekerawo abanakuwali'de mu 
Sayuni, lokubawa engule mu kifo 
kye'vu, Mamafuta agokusanyuka 
mu kifo kyokunakuwala, ekyamba- 
lo ekyokutendereza mu kifo kyo- 
“ mwoyo ogwokukungubaga; balyoke 
baitibwe miti gya butakirivu, #Mu- 
kama gyeyasimba, alyoke awebwe 
4 ekitibwa ye. Kale °balizimba ebya- 
zika ebye'da, baliimusa amatongo 
ngasoka okubawo, era balidabiriza 
ebibuga ebyazika, amatongo agemi- 
5 rembe emingi. Era Pba'na'gwanga 
baliimirira nebalisa endiga za mwe, 
nabagenyi be banibalimiranga be 





ISAYA. 











banabalongoserezanga emizabibu. 
6 Naye ” 'mwe muliitibwa bakabona 
ba Mukama: abanta balibaita ba- 
wereza ba Katonda wa'fe: #mulirya | 
obuga'ga obwamawanga, ne mm: 
kitibwa kyabwe mwemulyenyumi- 
7 ririza. Mu kifo kyensonyi za'mwe 
timuliwebwa) emirūndi ebiri; ne 
mu kifo kyokuswala balisanyukira 
omugabo gwabwe: kyebaliva babe- 
ra nemirundi ebiri munsi yabwe: 
8 baliba nesanya eritali'gwāwo. Ku- 
banga 'nze Mukama njagala omu- 
sango (ogwenganga), #nkyawa o- 
kunyaga wamu nobutali butikirivn; 
era ndibawa empera yabwe ngama- 
zima bwegali, era ndiragana nabo 
9 endagano etali gwawo. 1” Neza'de 
lyābwe lirimanyibwa mu mawanga, 
nenda yabwe mu bantu: bona aba. 
nabalabanga baliba'kiriza ngabo lye 
za'de Mukama Iyawa de omukisa. 
10 Nasanyukiranga nyo Mukama, e- 
meme yange enesanyukiranga Ka- 
tonda wange; kubanga Yanyamba- 
ziza ebyambalo ebyobulokozi, a- 
mbi'seko omunagiro ogwobutūkiri- 
vu, ngawasa omugole bweyeyonja 
nengule, era ?ngomngole bweyewô- 
mya nehyobnyênjobwe. Kuba nge- 
taka bwerisansuza ekimuli kyalyo, 
era ngolusuku bwerumeza ebyo e- 
bisigibwa mulwo; bwatyo Mukama 
Katonda bwalimeza obutūkirivu 
nokutendereza mu maso gamawa. 


nga gona. . 
6 9 KuLwa Sayuni kyendiva 'nema 
okusirika ne kutwa Yerusalemi 
kyendiva 'nema okuwu mula. oku- 
tūsa 4 obntiikirivubwe lwebnlifuln- 
ma ngokumasamasa, nobulokozihwe 

2 ngetabaza eyaka. Kale Yamawanga 
galiraba obutūkirivubwo, ne tba- 
kabaka bona ekitibwakyo: awo oli- 
tumibwa derinya erigya akamwa 

8 ka Mukama lyekalitūma. Era oliba 
engule ya buhingi mu mukono gwa 
Mukama, nenkufira eyobwakabaka 

4 mu mukono gwa Katondawo. JTo- 

' Jhiitibwa nate lwa kuabiri nti YAle- 
ke'Awa; 'so nensiyo teriitibwa nate 
nti i Eyazika: naye oliitibwa nti 
Gwensanyukira, nensiyo eriitibwa 
nti Evafumbirwa: kubanga Muka- 
ma akusanyukira, nensiyo erifu- 

5 mbirwa. Kuba omulenzi nga bwa- 
wasa omuwala, bwebatyo batabani- 
bo bwebalikuwasa: era ngawasa 
omugole bwasanyukira omugole, 
bwatyo ° Katondawo bwalikusanyu- 
kira. 

6 Nta'de labakiimi ku bugwewo, 
'gwe Yernsalemi; tebalisirika na 
katono emisana nekiro : 'mwe aha- 
'jukiza ba Mukama, temuwu'mula- 

7 nga, 'so temumuganyanga kuwn- 
'mula, okntūsa Iwalinyweza nafula 


1 


basi 








“ses | 


? Kuv. 19. 
6. 

Is 46. 21. 
i Pet. 2.9. 
“18.60. 5.6, 
31, 16. 


t Ta. 40. 2. 
Zek. 9. 12. 


“Is. 1. H, 
13 
Mala.1.13. 


” Ts. 54.3. 


Y Zab. 132. 
9 neb. 


? Ts. 49. 18. 
Kub 21.2. 


“ Nge. 4. 
18, 


ô Zab. 88.2 
€ Ta. 60. 3. 


d Ts. 85.15. 
Kub. 217; 
3 12. 

? Zek 9.36. 
/ Xos.1.10. 
1 Pet. 2.10. 
9 Is. 49.14; 
54. 6,7 ; 60. 
15. 


i Is. 54 1. 


k Ts. 65. 19. 


l! Er. 3. 17. 


596 


ar = — -m 


“m Is.61.11. 
Zef. 3. 20. 


"Ma. B. 
39 neb. 
Yer. 5. 17. 


“ Ma. 12. 
1) neb.; 
14. 23, 26 
P Is. 40. 3. 


r Is. 57.14. 


' Is. 49. 2. 


t Zek 9.9. 


“18.46. 13. 
æ 1a.40.10. 


Y Is. 83. 18. 
2 Is. 35. 9. 
€ lu. 4. 


4174. 34. 6. 


è Kab. 19. 
13. 


“ Kung. 1. 
35. 


Kub. 14 
20; 19. 15. 


d la 4.8. 


€ Ts. 02. 12. 
AA 


Yor. 16. 22. 
f is. 00. 16. 


14. 
Bik. 7. 38. 








Yerusalemi ckuba m etendo munsi. 

8 Mukama alai deomukonogwe ogwa- 
dyo uomukono ogwamanyige nti 
Mazima " siriwayo nate eng'anoyo 
okuba e'mere yabalabebo; 'so ne 
ba'na'gwanga tebalinywa mwenge- 

9 gwo gwewakolera emirimu: naye 
abāgikūngula be baligirya nebate- 
ndereza Mukama ; nabo abagunoga 
be baligunywera ° mumpya ezomu- 
watukuvu wange. 

10 Muite, muite mu nzi'gi; Pmulo- 
ngose e'kubo eryabantu ; " mugulu- 
mize mugulumize engūdo; mulo- 
ndemu amaiuja ; s muimusize ama- 

11 wanga ebendera, Laba, Mukama 
alāngi'de enkomerero yensi nti 
t Mugambe omuwala wa Sayuni nti 

. Laba, *obulokozibwo bu'ja; © laba, 
emperaye eri naye nokusasulakwe 

12 kuli mu masoge. Era balibaita nti 
y Bantu batukuvu, 7 Banunule ba 
Mukama: nāwe oliitibwa nti Eya- 
nonyezebwa, 4 Kibuga ekitaleke- 
bwa. 


ANI ono ava mu Edomu, nga- 
lina <ebyambalo ebikakātike 
ngava Ebezula? ono alina engoye 
ezekitibwa, ngatambuza amanyige 
amangi ? 'Nzayogeza obutikirivu, 
2 owamanyi okulokola. Obere'de ki 
bomumyufu mu byambalohyo, e- 
ngoyezo nezifanana oyo asambira 

3 mu so'golero? cNsāmbye eso'go- 
lero omu 'nze'ka; 'so ku mawanga 
tekwali nomu eyali awamu nānge : 
wewawo, nabasamba mu busêngu 
bwänge nembalinyirira mu kirui 
kyange ; nomusai ogwobulamu bwa- 
bwe gumansi'dwa ku byambalo bya- 
nge era nyinyiseengoye zange zona. 

4 Kubanga 4d olunaku olwokuwalani- 
rwako c'gwanga lwali mu mutima 
gwange, nomwaka “ogwabanunule 

5 bange gutūse. Ne'magamaga / ne- 
wataba wa kubera; ninewunya obu- 
tabawo wa kuwanirira; v omukono 
gwänge 'uze kyegwava gundetera 
obulokozi; nekirui kyānge kye 

6 kyampanirira. Ne'ninyirirıra ama- 
wanga wansi mu busingu bwange, 
nembatamiza mu kirui kyange, ne- 
nfuka ku 'taka omusai ogwobulamu 
bwabwe. 

7 Nayogera ku (bikolwa) bya Mu- 
kama ebyekisa ekiugi namatendo 
ga Mukama, nga byona bwebiri bya- 
tuwa'de Mukama ; nobulingi obu- 
ngi obuli eri enyumba ya Isiraeri, 
bwabawa'de ngokusasirakwe bwe- 
kuli era ngolufulube bweruli olwe- 

8 bikolwabye ebyekisa ekingi. Ku- 
banga yayogera nti Mazima be bea- 
ntu bange, abana abatalikūsakūsa : 

9 kale naba mulokozi wābwe. 'iYa- 

bonyabonyezebwa mu kubonyabo- 

nyezebwa kwābwe kwona, ne k ma- 


6 


ISAYA. 





mu kwagalak we ne mu kusāsirak we 
tyabannnula ; "m nabasitulanga nā- 
betikirānga enaku zona eze'ds. 
10 Naye nnebajema nebanakuwaza 
omwoyogwe omutukuvu: kyeyava 
akyuka okuba omulabe wabwe, na- 
11 Iwana nabo ye ye nyini. Awo nā- 


Iyoka ° a'jukira enaku eze'da, Musa 
54. 


nabantube, (ngayogera nti) Aliru- 
'dawa oyo P eyabalinyisa ngaba'gya 
mu nyanja wamu nabasumba be- 
ndigaze? aliru'dawa oyo eyateka 
omwoyogwe omutukuvu wakati mu- 
13 bo? eyatambuzānga omukonogwe 
ogwekitibwa awali omukono ogwa- 
dyo ogwa Musa? reyayawulamu 
ama'zi mu maso gabwe okwekolera 
13 erinya eritali gwawo? eyabaisa n 
buziba, ngembalasi mu 'dūngu, o 
14 tesitala? Ngente bweziba ezi yapi 
mu kiwonvu, omwoyo gwa Mukama 
gwabawu'muzanga bwegutyo : bwe- 
watwala bwotyo abantubo okweko- 
15 lera erinya eryekitibwa. Tunula 
ngoima mu 'gulu, olabe ngoima ?mu 
nyumba eyobutukuvubwo nekiti- 
bwakyo: buliru'dawa obunyikivu- 
bwo nebikolwabyo ebyamānyi ? 
okwagala ku ememeyo nokusasira- 
16 kwo kuziizibwa gyendi. Kubanga 
i'gwe Kitafe, newakuba'de nga 
Ibulaimu tatumanyi ' s6 ne Isiraeri 
. bga tatu'kiriza : 'gwe, si Mukama, 
. 'gwe Kita'fe; omununuzi wafe o- 
kuva emirembe nemirembe lye li- 
17 nyalyo. Ai Mukama, lwaki 'gwe 
“ okutukyāmya mu makubogo Y no. 
ka kanyaza omutima gwa'fe obuta- 
kutya? vKomawo kulwaba'dubo, 
18 ebika ebyobusikabwo. 2 Abantubo 
abatukuvu babulira akasēra obuse- 
ra: abalabe ba'fe balinyiri de awa- 
19 tukuvuwo. Tufūse ngabo botofu- 
ganga; ngabo abatatimibwanga 
6 4 linyalyo. Singa doyuziza e- 
'gulu, singa 0'se ensozi neziku- 
2 lukuta olwoku'jakwo; ngomuliro 
bwegukwata ' ebisa'ka, ngomuliro 
bwegweseza amazi: okutegeza aba- 
labebo erinyalyo, amawanga gaka- 
3 nkanire oku'jakwo! > Bwewakola 
ebyentisa byetutasiibiranga, wa'ka, 
ensozi nezikulukuta olwoku'jakwo. 
4 Kubanga obwe'da “abantu tebawu- 


B2. 8-64. 6. 
laika ali mu masoge yabalokolanga : 


? Kav.) 
2. 


" Zab. 33. 


“Zab 119. 
16. 


“ise 
Yok 1240. 
? Kubel 
10. X. 
Zab 90.13 
t Ma 7. 6. 
Is. & 12. 


"Zab 18.9. 


liranga 'sa nokutn tekubategêza- |? 


nga ‘sõ neriso terirabanga Katonda 
wabula 'gwe akolera omulimu oyo 
5 amulindirira. Osisinkana noyo asa- 
nyuka nakola ebyobutiikirivu, abo 
abaku'jukira mu makubogo: laba, 
wasunguwala na'fe netwònōna: o- 
obwe'da (twaberanga) mwebyo, no- 
6 kulokoka tulirokoka? Kubanga 
'fena tufuse 4 ngatali mulongolu, 

¢ nebikolwa bya' fe byona ebyobuti- 
kirivu biri ng'anga ekyambalo eki- 
konge'de : era / 'fenatuwotoka ngo- 























64. 7—66. 24. 





S Is. 54. 8. 


i Is. 63.16. 
k Is. 45. 9. 
l Zab. 138. 


8. 
Is. 00. 21. 


“ Zab. 7. 
13. 


"9 Basek. 
25. 9. 

ls. 63. 18. 
is 4214. 


lulagala ; nobutali butūkirivu bwa- 
'fe bututwalira dala ngempewo. |11 Naye 'mwe abaleka Mukama, abe- 


7 'So tewali asaba linyalyo, eyekaka- 
biriza okukukwatako: kubanga 
y otukisi'za amasogo notumalawo 
8 olwobutali butūkirivu bwa'fe. Na- 
yekakano, ai Mukama, i'gwe kita fe; 
'fe tali bümba. $ nawe mubiimbi wa- 
'fe; tna'fe 'fena tuli mulimu gwa 
9 mukonogwo. Tosunguwala nyo 
nyini, ai Mukama, 's6 to'jukira bu- 
- tali butakirivu enaku zona: laba, 
tunula, tukwegairi'de, »t'fe 'fena 
10 tuli bantubo. Ebibugabyo ebituku- 
vu bifise 'dungu, Sayuni kifuse 
11 'dungu, Yerusalemi matongo. E- 
nyumba ya'fe entukuvu eningi, ba- 
jaja ba'fe mwebakutendererezanga, 
n eyoke'dwa omaliro ; nebintu bya- 
'febyona ebyokwesima bifafaganye. 
12 o Olizibikiriza ebyo nga bimaze o- 
kubawo. ai Mukama ? olisirika no. 
tubonyabonya nyo nyini ? 
6 5 a Msuzibwako abo abatambu- 
zangako; ndabidwa abo aba- 
ta nonyanga: nagamba nti Ndaba, 
ndaba, eri e'gwanga ®eritatūmi- 
2 bwänga linya lyange. € Ngolole'de 
emikono gyānge okuzibya obu'de 
abantu abajemu abatambulira mu 
'kubo eritali 'dūngi, okugoberera 
3 ebirowōzo byabwe bo; abantau a- 
bansunguwaza mu maso gānge olu- 
tata, nga basalira sadaka 4 mu nsu- 
ku, era nga botereza obubane €ku 
4 matofali ; / abatila mu malalo, aba- 
sula mu bifo ebyekyama ; v“ abalya 
enyama yembi'zi nama'zi agemizi- 
5 zo gali mu bibya byabwe; 1 aboge- 
ra nti Imirira we'ka, tonsemberera 
'nze kubanga 'nze nkusinga obutu- 
kuvu: abo gwe mu'ka mu nyindo 
yange, omuliro ogwaka okuzibya 
6 obu'de. Laba, $ kiwandiki'dwa mu 
maso gange : sirisirika, naye ! ndi- 
7 sasula, wewawo, ndisasula ™ mu ki- 
fuba kyabwe obutali butukirivu 
.. bwa'mwe 'mwe * nobutali butiiki- 
rivu bwa bajaja ba'mwe wamu, 
bwayogera Mukama, ° abayoterezi- 
nga obubine ku nsozi ? nebanzi- 
vòõlers kn busozi : kyendiva. nsoka 
okugera omulimu gwabwe mu kifu- 
ba kyabwe. 
8 Bwati bwayogera Mukama nti 
Ngomwenge omusu bwegulabikira 
- ma kirimba, newabawo ayogera nti 
Tokizikiriza kubanga mulimu omu- 
kisa: bwentyo bwendikola kulwa- 
ba'da bange 'neme  okubezikiriza 
9 bona. Era ndi'gya eza'de mu. Ya- 


kobo ne mu Yuda (ndi'gyaniu) ali- 


sikira ensozi zange! ” nabalonde 
bange baligisikira naba'du . bange 


p. | 10 balitulaomwo. Awo #Saloni kiriba 


'kisibo kya ndiga, t nekiwonvu kya 
Akoli (kiriba) kifo ente wezigalami- 


ISAYA. 


ra, olwabantu bange aba'nonye'za. 


rabira “olusozi Iwange olutukuvu, 
abategekera Mukisa e emeza, aba- 
a Kutekawo omwenge omnuta- 

12 bule ; 'nze ndibatekerawo ekitala, 
na mwe 'mwena mulikutama oku- 
'tibwa: Vkubanga bwenaita temwa- 
itaba ; bwenayogera temwawnlira ; 
naye nemukola ekyali ekibi mu ma- 
so gange nemulonda ekyo kyesasa.- 
nyukira. 

13 Kyava ayogera bwati Mukama 
Katonda nti Laba, aba'du bange 
balirya, naye 'mwe muliramwa nja 
la: laba, aba'du bange balinywa, 

14 naye 'mwe mulirumwa nyonta: la- 
ba, aba'du bange balisanyuka, na- 
1e ane muliswala : laba, aba'du 

ange baliimba omutima gwabwe 
nga gusanyuse, naye 'mwe mulika- 


ba omutima gwa'mwe nga guna- | 


“knwa'de 3 nemuwowogana omwoyo 
15 gwa'mwe.nga gulūmi'dwa. Era 
mulirekera. abalonde bange erinya 
lya'mwe okuba 4“ekikolimo, era 


Mukama Katonda aliku'ta; natuma 37 


16 aba'dube erinya edala: eyesabira 
omukisa munsi kyanavanga yesa- 
bira omukisa eri Katonda owamazi- 
ma; noyo alaira munsi analairanga 
Katonda owamazima; kubanga o- 
buinike obwasoka bwerabi Id wa, era 
kubanga bukweke'dwa amaso gā- 

17 nge. Kubanga. laba, b ntonda e'gu- 
la erigya nensi empya: ’sō ebintu 
ebyasoka tebiri'jukirwa ’sō tebirii- 

18 ngira ma mwoyo. Naye musanyu- 
.ke mujagulize enaku zona ekyo 
kyentonda: kubanga, laba, “nto- 
nda Yerusalemi okuba okusanyu- 
ka, nabantu bamu okuba esanyu. 

19 Era 4 ndisanyukira Yerusalemi ne- 

pern abantu bange: 'so ¢ ne'do- 
1 eryokukaba nga terikyawuli- 

- rwa omwo nate newakuba'de e'do- 

20 bozi eryokulira. Temukyavanga- 
mu mwana wa naku bunaku, newa- 
kuba'de omuka'de atanatūsa vaka- 

. ze: kubanga /Jomwanaalifa nga ya- 
kamaze emyaka kikumi, 9 nalina e- 
bibi nga yakamaze emyaka kikumi 

21 alikolimirwa. Era balizimba enyu- 
mba nebasulamu; era balisimba 
ensuku ezemizabibu nebalya ebi- 

22 bala byamu. Tebalizimba omulala 
nasulamu; tebalisimba omulala nā- 
lya: ikubanga ngenaku ezomuti 
bweziba, bwezityo bweziriba enaku 
ezabantu bange, nabalonde bange 
balirwawo nga balya omalimu o- 

23 gwengalozabwe. Tebalikolera bwe- 
rëre mirimu 'so $ tebalizāla ba kula- 


ba naku; kubaunga lye za'de lyabo ! 


abawebwa Mukama omukisa, ne- 
24 nda yabwe wamu nabo. Awo olu- 


litūka ™ nga tebanaba kuita ndiita- | 5 


ba; era “nga bakyayogera ndiwu- 


597 


"Ts. bi. 13. 
Er. 23. 


4l. 
1 Kol. 10. 
21. 


y is. 08. 4. 


t Mat. 8. 
12. 


“Ma. 28, 


Yer. 29.22 
Zek. 8. 13 


f Yer. 31. 
17, 
# Mub. 8. 
12. 


i Zab. 92. 
12, 13. 


k Ma. 28. 


Kos. 9. 12. 
l Ts. 61. 9. 
m Zab. 32 


” Dan. 9. 
21. 


598 


° Is. 31.6. 


P Lub. 3. 
14. 


"Is. 11. 9. 
' lu. JI. 


«2 Brom. | GG 


Bik. F 49, 


b Zab. 34. 
18. 


e Is. 57.15; 
6l.1 


1.14, 
d Is. 1.11; 
61. 8. 


“ 18.65. 12. 


4; Luk. 6. 
j 7 Yok. 16. 


‘2 Bas. 1.9, 
Tit. 2 13. 


k Is. 65. 19. 


115. 60. 16. 


25 lira. 


ll 'mwena abamukibirira : 


ISAYA. 


o Omusege nomwana gwendi- 
ga binaliranga wamu, nempologo- 
ma eneryanga omu'do ngente: Pne- 
nfafu yenebanga e'mere eyomusota. 
r Tebirirūma '86 tebirizikiririza ku 
#lusozi Iwange lwona olutukuvu, 


bwayogera Mukamu. . 


BwaATI bwayogera Mukama nti 
“ E'gulu ye ntebe yange, nensi 
e ntebe yebigere byange: nyumba 
ki gyemulinzimbira ? era kifo ki 
2 ekiriba ekiwu'mulo kyange? Ku- 
banga bino byona omukono gwange 
gwe gwabikola, era ebyo byona ne- 
bibawo bwebityo, bwayogera Muka- 
ma: naye omwavu era Valina o- 
mwoyo ogubonere'de era akanka- 
nira ekigambo kyange, “ye wuyo 
3 gwenditunulira. dAsala ente ali 
ng'anga ata omuntu; awavo oO- 
mwana gwendiga (ali) ng'anga a- 
menyako embwa obulago; aleta 
ekiwebwayo (ali ng'anga aleta) o- 
musai gwembi'zi; nyoteza omugavu 
ngoyo asabira ekifananyi omukisa: 
wewawo, balonze. amakubo gabwe 
bo, nememe yabwe esanyukira emi- 

4 zizo gyabwe; era nange ndironda 
ebibalimbalimba, nembaletako ebyo 
byebatya ; e kubanga bwenaita ne- 
wataba muntu eyaitaba; bwenayo- 
gera tebāwnlira: naye nebakola 
ekyali ekibi mu maso gānge, neba- 
Jonda ekyo kyesasanyukira. 

5 Muwulire ekigambo kya Mukama, 
'mwe abakankanira ekigambokye : 
nti Baganda ba'mwe ababakyawa, 
Jababagoba okubalanga erinya lyä- 
nge, boge'de nti 7 Mukama awebwe 
ekitibwa tulyoke tulabe iesanyu 
Jya mwe; naye balikwatibwa enso- 

6nyi. E' dobozi eryokuyogana eriva 
“mu kibuga, e'dobozi eriva mu ye- 
kalu, e 'dobozi lya Mukama asasula 

7 abalabebe empera. Yali nga tana- 
limwa niziala; obubalagazebwe 
bwali nga tebunatika nazala omwa- 

8na wa bulenzi. Ani evali awali'de 
ekigambo ekifanana bwekityo? ani 

' eyali alabye ebigambo ebifanana 
bwebityo? Ensi erizālwa ku hina- 
ku lumu? e'gwanga liriva nm lu- 
buto mulūndi gumu ? kubanga Sa- 
yuni yali nga kva'je-alamwe nazala 

9 abinabe. Nditūsa okuzilwa nesi- 
zaza? bwayogera Mukama: 'nze 
aziza ndi'gala (olubuto)? bwayo- 
gera Katondawo. 


10 £#Musauyukire wamu ne Yerusa- 


lemi, mujaguze kululwe, ‘mwe 
'mwena abamwagala : musanyuki- 
re wamu naye olwesanyu, 'mwe 
mulyoke 
l inuyönke mu'kute amaberege aga- 
sanyusa; mulamule mumalemu mu- 
sany ukire ekitibwakye ekisu’kirivu. 


12 Kubanga bwati bwayogera Mukama 


65. 25—66. 24. 


nti Laba, ndibunya #temirembe 
gyali ngomu'ga, nekitibwa kyama- 
wanga ngomuga ogwanjala, na- 
'mwe muliyonkako; nmuliwekerwa 
ku mbirizi,era mulibiisibwabiisibwa 
18 ku mavivi. Ngomuntu nyina gva- 
sanyusa, bwentyo bwendisan me bane 
'mwe; nemusanyusibwa mu Yeru- 
14 salemi. Era mulikiraba nomutima 
. gwa'mwe gulijaguza ° namagumba 
. ga'mwe galyera ngomu'do omugo- 
nvu: nomukono gwa Mukama guli- 
. manyibwa eri aba'dube, era alisu- 
15 nguwalira abalabebe. Kubanga, la- 


ad LE va GH 
b. 


"la 40. 2 


- ba, P Mukama ali'ja nomuliro, "na- |? Ta. 9.5; 
magalige galiba ngempewo eyaka- [Sit], 
zimu; okusasula obusungubwe ne- | ° Zab. 64. 


kirui, nokunenyakwe nenimi ezo- | 17. 
16 muliro. Kubanga Mukama aliwoza 
na muliro era * na kitalakye eri bo- 
. na abalina omubiri: era Mukama 
17 f bāli 'ta baliba bangi. Abo abetu- 
kuza neberongosa (okugenda) # mu 
nsuku, enyuma womu ali wakati, 
. wunga balya enyama yembi'zi nekyo- 
. muzizo ekyo Ynomusonso; bali- 
'gwerawo wamu, bwayogera Muka- 
18 ma. Kubanga 'nze (manyi) emiri- 
.mu gyäbwe nebirowozo byabwe : 
(ebiro) bi'ja Iwendikung'anya ama. 
wanga gona nenimi; kale 4 bali'ja 
19 nebalaba ekitibwa. kyange. ilia 
nditeka “akabonero mubo, nabo 
abawona kubo ndibatuma mu ma- 
wanga, eri Talusisi, Puli ne Ludi, 
: abalega omutego, eri Tubali ne 
. Yavani, mu bizinga ebiri ewala, 
abatawuliranga tutumo lyinge, 'so 
tebalabanga kitibwa kyange; kale 
ù balibūlira amawanga ekiti wa kyä- 
20 nge. Awo balireta baganda ba'mwe 
bona nga baba'gya mu mawinga 
gona okuba cekiwebwayo eri Mu- 
kama, ku mbalāsi ne mu magali ne 
ku nyinyo ne ku nyumbu ne ku 
ngolo ezembiro. awali olusozi Iwa- 
nge olutukuvn Yerusalemi, bwayo- 
gera Mukama, ngabana ba Isiraeri 
bwebaleta ekyo kyebawayo mu ki- 
ntn ekirongofn mu nyumba ya Mu- 
21 kama. Era nditwäla ne kubo okuba 
d bakabona Nabalevi, bwayogera 
22 Mukama. Kubanga te'gulu erigya 
nensi empya byendikola bwebirisi 
gala mu maso gange, bwayogera 
Mukama, bwebityo J bwebirisigala | / 16. 53. 10 
eza'de lya'mwe nerinya lya'mwe. 
23 Awo olnlitūka, okuva ku mwezi 
okutusa ku mwezi, nokuva ku sabi- 
ti okutusa ku sabiti, y bona abalina |” Zab. 65 
omubiri bana'janga okusinziza mu | 2 
maso gange, bwayogera Mukama. 
24 Kale balifuluma nebatunulira emi- 
rambo gyabasaja abansobe'zako : 
kubanga tenvunyu yabwe terifa, | i Max. 9. 


's6 nomuliro gwabwe tegnlizikizi. | 4: * +°- 
bwa; era baliba kyenyinyalwa eri 
bona abalina omubiri. 


t Yer. 25 
33. 
“Ia. 65. 3. 


lis 654 
” Ley. 11. 
29. 


1 Zab. 56.9 


“ Luk. 2 


a 1 


“ Bal 15. 
6. 


4195. 61. 6. 
eis 66.15 





.EZI)I.3. 1 


am mMM 





Yer. 9. 
X. 

c2 Basek. 
22 1 neb. 


d Yer. 28. 
3; 3. 2 


“9 Basek. 
=. 36. 
J2 Basek. 
KM. 18. 


? Yer. 32 
12, 13. 


i Bag. 1.13. 


4 Lok. 1. 
33. 


1 Yer. 28. 
13-29; em 
46-51. 


1. 1—2. 7. ; 


EKITABO 
KYA 


NA'BI YEREMIYA. 


EBiGAMbo bya Yeremiya mutaba- 
ni wa Kirukiya 4 owokubakabona 
 abali nm? Anasosi munsi ya Benya- 
2 mini; eya'jirwa ekigambo kya Mu- 
kama mu mirembe gya “Yosiya mu- 
.. tabani wa Amonui, kabaka wa Yuda, 
dmu mwaka ogwekumi nesatu o- 
3 gwokufugakwe. Era kya'jira. ne 
my mirembe gya “ Yekoyakimu anu- 
tabani wa Yosiya kabaka wa Yuda, 
okutūsa ku nkọmerero yomwaka o- 
gwekumi nagamn ogwa / Zedekiya 
mu i wa Yosiya kabaka wa 
Yuda: 9 okutūüsa Abeyerusalemi 
lwebatwalibwa nga basibe mu mwe- 
zi ogwokutano. 
4 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
5 kinji'jira nti Bwenali nga isinaku- 
būmba mu lubuto nakuinanya, era 
k nga tovava mu lubuto nakutuku- 
— za; nkuta'dewo okuba na'bi leria- 
6 mawanga. Awo 'nze neudyoka njo- 
gera nti Wowe, Mukama Katonda! 
laba, siinza kwogera: kubanga ndi 
Tmwana muto Naye Mukama nā- 
ng'amba nti Toyogera nti Ndi mwa- 
na muto: kubanga eri bona gye- 
nākutumānga. gyonogendanga, era 
mkyona kyenakulagiranga kyono- 
8 yogeranga. Tobatyanga: kubanga 
'nze ndi wamu nawe okukuwonya, 
9 bwayogera Mukama. Awo » Mu- 
kama nagolola omukonogwe Ona. 
koma ku kamwa kange; Mukama 
nang'amba nti Laba, nta'de ebiga- 
10 mbo byange mu kamwako: laba, 
lero kake dewo okuba omukulu 
wamawanga era owamatwale ga 
. bakabaka, okusimbula nokumenya 
nokuzikiriza nokusula; okuzimba 
nokusimba. 
Era nate ekigambo kya Mukama 
nekinji'jira nga kyogera nti Yere- 
, miya, olaba ki? Nenjogera nti 
12 Ndaba omu'go ogwomulozi Awo 
. Mukama nang'amba nti Olabye bu- 
lūngi: kubanga ndabirira ekigambo 
13 kyange okukitūkiriza. Awo eki- 
gambo kya Mukama nekinji'jira o- 
mulundi ogwokubiri nga kyogera 
, nti Olaba ki? Nenjogera nti Nda- 
ba entamu eyesera; namaso gayo 
14 gaima ebukika obwa kono. Awo 
Mukama näng'amba nti Okuima e- 
bukika obwa kono obubi bulifubu- 
15 tukira ku bona abali munsi. . Ku- 
banga, laba, ndiita ebika byona e- 
byamatwale ga bakabaka bebukika 


1l 


obwa kono, bwayogera Mukama ; 
era bali'ja P nebasimba buli muntu 
entebeye awaingirirwa mu miryango 
gya Yerusalemi nokwolekera bugwe 
wayo yena enjui zona nokwolekera 
16 ebibuga byona ebya Yuda. Era 
r ndyatula emisango gyange eri bo 
. olwobubi bwabwe bwana; kubanga 
“ bandese neboteza obubane eri ba- 
katonda abalala, nebasinza emiri- 
17 mu egyengalo zābwe bo. Kale 'no 
'wesibe ekimyu o0imuke obagambe 
byona byenkulagira : ë tokeng'ente- 
yerwanga eri bo, 'neme okukuke- 
18 ng'onterera mu maso gabwe. Ku- 
. banga, laba, nkufu'de lero ekibuga 
ekiriko enkomera, era empagi eye- 
kyuma, era bugwe owekikomo eri 
~ „ensi yona, eri bakabaka ba ! Yuda, 
eri abakulu bayo, eri bakabona ba- 
19 yo. neri abantu abomunsi. Era 
— balirwana pawe; naye tebalikuwa- 
ngula: kubanga 'nze ndi wama na- 
we, bwayogera Mukama, okukuwo- 
nya. 


oyogerere wa'gulu mu matu ga 
Yerusalemi uti Bwatyo bwayogera 
Mukama nti Nku'jukirira ku kisa 
ekyomubntobwo, 4 okwagala okwo- 
kwogerezebwakwo; bwewangobe- 
rera mu b'dūngu munsi etasigi- 

.8 bwa. “Isiraeri (yali) butukuvu eri 

“ Mukama, debibala ebiberyeberye 
ebyokukyengerakye: bona abamu- 
Jya baliitibwa aba'zi'za omusango: 
obuabi bulibatūkako, bwayogera Mu- 
kama. 

4 Muwulire ekigambo kya Muka- 
ma, 'mwe enyumba ya Yakobo, 
nebika byona ebyenyumba ya Isi- 

5 raeri ; bwatyo bwayogera Mukama 
nti e Butali butakirivu ki bajaja 
ba'mwe bwebalaba mu'nze nokn- 
genda bagenze wala okunvako, ne- 
batambula okugoberera obutalimu 

6 nebafuka abatalimu? 'Sō tebayo- 

. gera nti Mukama aliru'dawa eyatu. 

gya munsi Yemisiri; eyatuisa mu 

. Jukola, munsi eyamalungu nobu- 
nya, munsi eyenyonta neyekisiki- 
rize ekyokufa, munsi omuntu yena 
gyataitamu, so nomuntu yena mwa- 

7 tabera? Nembaleta munsi eyekye- 
ngera, okulyanga ebibala byamu 
nobulungi bwamu; naye bwemwai- 


599 


? Yer. 4.12. 


Ju. 8. 
Ez. 3. 9. 


6 Ez. 16. 8, 
22, 43, 60. 


b Ma. 8. 2, 
3. 

€ Kuv. 28. 
36. 

d Er. 2. 9; 
8. 3. 





k Yer. 33. 
13. 


= a 18. 
: Yaa 10. 
4. 

“Is. 00. 7. 


P Mi. 4. 3. 


r Ts. 37.19. 
Yer. 16. 20. 


° a 17. 
: Yo. 4. 


“Ta. 90. 1, 
2:31. 1; 
38. 6. 


” Yer. 17. 
2. 


7 Yer. 3. 6. 
EL & 13. 


£ Te. 8. 2. 


YEREMIYA. 


mbiro ngeitaita mu makubo gayo; 
24 entulege eyamanyira amalingu e- 
konga empewo nga yegomba; mu 
kisera kyayo ani ainza okugikyū- 
sa?! zona eziginonya teziryekoya; 


ngira /nemwonona ensi yange, ne- 


mufula obusika bwange okuba o- 

8 muzizo. Bakabona tebayogera nti 
Mukama alirudawa? yvnabo aba- 
togatoga amateka teba'manya: era 
fnabakingu nebansobya, “bana bi 
nebalagula kulwa B Zali uebata- 
mbula uga bagoberera ebitaliko 

9 nia ag Kyenava !neyongera 
okuwoza na'mwe, bwayogera Mu- 
kama, era ndiwoza nabina babāna 
10 bamwe. Kubanga » muwunguke 
mugende ku bizinga bya ? Ki'timu 
mulabe: mutume ° Ekedali, mwe- 
tegereze nyo; mulabe obanga wali 
waba'dewo ekigambo ekyenkana a- 
ll wo. Waliwo ve'gwanga eryawa- 
nyisa bakatonda (babwe), ” abatali 
bakatonda naye? naye abantu bä- 
nge bawanyisa ekitibwa kyabwe 
12 olwekyo ekitaliko kyekigasa. Sa- 
maliririra ekyo, 'gwe e'gulu, otye 
ekitatika, owubale nyo, bwayogera 
13 Mukama. Kubanga abantu bange 
' bakoze ebibi bibiri; #bandese 'nze 
olu'zi 'olwamazi amalamu, nebe- 
simira ebidiba, ebidiba ebitonya, e- 
14 bitainga kubamu mazi. Isiraeri 
mudu? (mu'du) eyazalibwa mu 
nyumba? kiki ekimufu'de omui'go? 

15 Empologoma ento zimuwulugumi- 
'deko neziviima: nezizisa ensiye ; 
ebibugabye byokere'dwa dala awa- 
16 tali abitulamu. Era abina ba Nofu 
ne Tapanesi bamenye obwezinge- 
17 bwo. Tewereseko ekyo kubanga 
olese Mukama Katondawo, bweya- 
18 kulung'amiza mu 'kubo? Kale 'no 
“ ofayo ki mu ‘kubo erigenda Emi- 
siri okunywa ama'zi ga Sikoli? 
oba ofayo ki mu 'kubo erigenda 
Ebwasuli, okunywa amari Ago- 
19 mu'ga? Obubibwo 'gwe buliku- 
bulirira, noku'dakwo enyuma ku- 
likunenya: kale manya olabe nga 
kigambo kibi era kya bubalagaze; 
kubanga olese Mukama Katonda- 
wo, era ngentisa yange teri mu- 
'gwe, bwayogera Mukama, Muka- 
20 ma owe'gye. Kubanga obwe'da 
namenya ekikoligokyo, nenkutnla 
ebisibabyo; noyogera nti Si'ja ku- 

. Ţvereza; kubanga utama “ku 
buli lusozi olauwánvu ne wansi wa 
bali muti omubisi nga 7 wefula o- 
21 mwenzi. Era naye nali nkusimbye 
e muzabibu muliingi, ensigo eyama- 
sima amerere: kale ofūse otya gye- 

: ndi omuti ogwayononeka ogwomu- 
99 zabibu ogwomukibira ? Kubanga ne- 
wakuba'de ngoniba nolu'vu newe- 

: walira sabuni mungi, naye obu- 
tali butakirivubwo bulambi'dwa mu 
maso gange, bwayogera Mukama 
23 Katonda. Oinza otya okwogera nti 
Sononese, sigobereranga Babaali ? 
laba e'kubolyo amn kiwonyu. ote- 
Rere byewakola : (oli) ng'amira ya 


zinagirabira mu mwezi wayo. 
25 Ziiza ekigerekyo oleme okoba ata 
lina ngato, nomumirogwo oleme o- 
kulakasira enyonta; naye noyogera 
nti Tewali 'subi: ne'da; kubanga 
njaga'de ba'na'gwanga, era bendi- 
g Seakan Omu'bi nga bwakwati- 
wa ensonyi bwalabika, nenyumba 
ya Isiraeri bwekwatibwa bweti e- 
nsonyi; bo ne bakabaka babwe na- 
. bakulu babwe ne bakabona bibwe 
27 ne bana'bi babwe: abagamba eki- 
konge nti 'Gwe kitange; ne'jinja 
nti 'Gwonzala: kubanga bankubye 
amabega 'sō si maso gabwe: naye 
bmu biro mwebalirabira enaku 
balyogera nti Golokoka otulokole. 
98 Naye “<bakatondabo bewekole'de 
baliru'dawa ? bo olokoke oba. 
nga bainza okukulokola mu biro 
mwolabira enaku : d kubanga ebi- 
bugabyo nga bwebyenkana, ne ba- 
katondabo bwebenkana bwebatyo, 
'gwe Yuda. 
29 Kiki ekibagaza okuwoza nange? 
'mwena munsobe'za, bwayogera 
30 Mukama. “Abana ba'mwe mba- 
kubi'de bwerere; tebaganyi'za ku- 
'biilirirwa: /ekitala kya mwe 'mwe 
“kimazewo bana'bi ba'mwe ngempo- 
31 logoma ezikiriza. ' 'Mwe abomumi- 
rembe gino, mulabe ekigambo kya 
Mukama. Nabanga 'dinga eri Isi- 
yaeri? oba nsi ya kizikiza ekiku'te? 
abantu binge ekibogeza ki nti Tu- 
32 taluse; tetukya'ja gyoli nate? O- 
muwala ainza okwerabira ebibye 
ebyobuyênjo, oba ommgole eya 
mbalobye? naye abantu bange 
nerabi'de enaku (nyingi) ezitabali- 
33 ka. Ngolongosa e'kubolyo okumo- 
'nya okwagalibwa! kyova'de oigi- 
riza nabakazi ababi amakubogo. 
34 Era ku birengebyo kulabise 9 omu- 
sai gwememe zabava abataliko mu. 
sango: sigulabye mu kituli ekisi- 
35 mibwa wabula ku bino byona. Era 
naye noyogera nti Siriko musango; 
. mazima obusungubwe bukyūse o- 
kunvako. Laba, ndiwoza nawe p 
36 kama da oyogera nti Saa ai 
liratambulira ki enyo wotyo 
okuwanyisa e'kubolyo? era olikwa- 
tibwa ensonyi ne kulwa Misiri. 
nga bwewakwatihwa ensonyi kulwa 
37 Bwasuli. Era ne gyali olivayo 
' inga wetise emikono: knbanga Mu- 
kama aganyi ebyo byewesiga, '66 
toliraba mukisa mubyo. 


BoGERA nti a Omnsaja bwagoba 
mukaziwe, naye namuvako niba 
owomusaja omulala, omusaja oyo 


3 








2. 8—3. 1. | 








8. 2—4. 3: 


b Yer. 2.7. 
“Yer. 220. 


"Yer. 4. 
11; 7. 29. 


| “Luh, 38. 
14. 
EL 16. 25. 
!1 Yer. 14. 
D 


? Yob. 29. 
3. 


i Yer. 31.8. 


à Yer. 290. 


a Yer. 1.13. 








alimu'dira nate? bensi eyo teryo- 
nõneka nyo? Naye 'gwe “ wefula 
omwenzi eri baganzibo bangi; era 
naye nzirira nate, bwayogera Mu- 

3 kama. Imusa amasogo eri densgozi 
ezobweru olabe ; webatasulira nawe 
wa? c Wabatualirira ku ma'bali ge- 
'kubo, Ngomuwalabu mu 'dungu; 

. era wayōnāna ensi nobwenzibwo 

3 nobubibwo. /Fmpandagirize kye- 
zivu'de ziziizibwa, 'sô tewaba'dewo 
a to'go; era naye noba nekyenyi 

- ekyomwenzi, wagäna okukwatibwa 

4 ensonyi. Tonkabirenga okuva lero 
nti Kitange, 'gwe musale wo buto 

5 bwange? 1 Aliguguba (nobusungu- 
bwe) emirembe gyona? aliremera 
mubwo okutūsa enkomerero? La- 
ba, wayogera nokola ebigambo ehi- 
bi, nokwata e'kubolyo 'gwe. 

6 Era nate Mukama nang ambira 
mu mirembe gya Yosiya kabaka nti 
Olabye ekyo Isiraeri eya'da enyuma 
kyakoze? kalinye ku buli lusozi olu- 
wanvu ne wansi wa buli muti omu- 

7 bisi, neyefūlira eyo omwenzi. Ne- 
njogera bwevainala okukola ebyo 
byona nti Alinzirira ; naye nata'da : 
ne i mwanyina owenkwe Yuda na- 

8 kiraba. Nendaba, bwenamala oku- 
goba Isiraeri eya'da enyuma ne'mu- 
wa » ehaluwa eyokumugoba olwe- 
nsênga eno kubanga ayenze, era 
naye Yuda owenkwe mwanyina na- 
tatya; naye era naye nagenda ne- 

9 ên ula omwenzi. Awo olwatika ku- 

nga mwangu okwenda ensi neyo- 
mêneka, nayenda ku mainja nebiko- 
10 nge. Era naye ebyo byona newa- 
kuba'de nga bimaze okuba wo., mwa- 
nyina owenkwe Yuda tanziri'de no- 

' mutimagwe gwona, naye ngakusa- 

11 kiisa, bwayogera Mukama. Awo 
Mukama nang'ambe nti Isiraeri e- 
ya'da enyuma yeraze okuba omutü- 

12 kirivn oknkira Yuda owenkwe. Ge- 
nda olangire ebigambo bino ngotu- 
nulira ” obukika obwa kono, oyoge- 
re nti Komawo, 'gwe Isiraeri eya. 
'da enyuma, bwayogera Mukama; 
sibatumulire nobusūngu: kubanga 
nina okusasira, bwayogera Mukama, 
sirigaguba na (bustingu) emirembe 

13 gyona. ° Kyo'ka 'kiriza obutali bu- 
tūkirivnbwo, nga wasobya Mukama 
Katondawo, nosasanyiza amakubo- 
go abagenyi P wansi wa buli mnti 
omubisi, "so temwagondera 'dobozi 

14 lyänge, bwayogera Mnkama. Ko- 
mawo, 'mwe abana aba'da enyuma, 
bwayogera Mukama; kubanga?” 'nze 
'bamwe: era ndibatwala nga nziya 
s omu ku kibuga nababiri ku kika, 

15 nembaleta Esayuni: era ndibawa 
abasimba ngomutima gwange bwe- 
guli abalibalisa nokumanya nokute- 

16 gêra. Awo olunlitaka bwemuliba 

nga mwaze era nga mweyonge'de 





YEREMIYA. 


munsi, kale mu biro ebyo, bwayo- 
gera Mukama, nga tebakyayogera 
nti Esanduko eyendagano ya Mu- 
kama; 'so teriingira mu mwoyo 
gwabwe; 's6 tebaligi'jukira; 's0 
tebalipikyalira ; 'so tebalikola nate 
17 (bwebatyo). Mn biro ebyo baliita 
Yerusalemi entebe ya Mukama; 
t namawānga gona galikung'anyizi- 
bwa eyo, eri erinya lya Mukama 
Eyerusalemi: 'so tebalitambula na- 
te ngobuka'kanyavu bwomutima 
18 gwabwe omubi bwebuli. Mu biro 
ebyo #enyumba ya Yuda eritambu. 
“lira wamu nenyumba ya Isiraeri, 
era balivira wamu munsi t eyobu- 
kika obwa kono nebaingira #munsi 
gyenawa bajaja ba'mwe okuba obu- 
19 sika. Naye nenjogera nti Ndikute- 
kantya mu bana, nenkuwa ensi 
eyesanyu, obusika obulingi mu- 
'gye lyamawanga? nenjogera nti 
#Mulimpita nti Kitānge; so temu- 
20 likyuka obutangoberera. Mazima 
omukazi nga bwava ku 'bawe nga- 
sala olukwe, bwemutyo na'mwe 
bwemnnsali'de enkwe, 'mwe enyu- 
mba ya Isiraeri, bwayogera Muka. 
21 ma. F'dobozi liwali'dwa “ku nso- 
zi ezobweru, okukaba nok wepairira 
kwabana ba Isiraeri; kubanga ba- 
nyo'de e'kubo lyabwe, berabi'de 
22 Mukama Katonda wābwe. tMuko- 
mewo, 'mwe abana aba'da enyuma, 
nawonya oku'da kwa 'mwe enyuma. 
Laba, tu'ze gyoli; kubanga 'gwe 
23 Mukama Katonda wa'fe. Mazima 
(okuberwa okusubirwa) “okuva ku 
nsozi kwa bwerere, olnyogano oluli 
ku nsozi: mazima mu Mukama Ka. 
tonda wa'fe mwe muli obulokozi 
24 bwa Isiraeri. Naye ekyo ekikwasa 
d ensonyi kye kimazewo emirimu 
gya bajaja ha'fe okuva mn buto 
bwa'fe; embuzi zabwe nente zābwe, 
batabani babwe nabawala babwe. 
25 Tugalamire ensonyi nga zituku'te, 
okuswala kwa'fe kutubi'keko: ku- 
banga twononye Mukama Katonda 
wa'fe, 'fe ne bajaja ba'fe okuva mu 
buto bwa'fe ne lero: ’sō tetngonde- 
Tops 'dobozi lya Mukama Katonda 
wa fe. 


Bwono'ktiriza 4 okukomawo, 'gwe 
Isiraeri, bwayogera Mukama, eri 
'nze gyoli'da: era bwono'gyawo e- 
mizizogyo mu maso gānge, kale 
2 dtoli'julukuka ; awo olirāirānga nti 
Mukama nga bwali omulamu mu 
mazima ne mu musango ne mu 
butūkirivu; “namawanga ganesa- 
biranga omukisa muye, era muye 
mwebanenyumiririzanga. 

3 Kubanga bwatyo Mukama hwa- 
gamba abasaja ba Yuda ne Yerusa- 
lemi nti 4 Mukabale e'taka Iya'mwe 

“ eritali dime, 'so ¢ temusigānga mu 





t Is. 22,3. 


“Te. 31. 13. 
Yer. 50. 4. 


» Yer. 31. 
8. 
Y Am. 9.18. 


s Ja. 63. 16, 


a Is, 16. 2. 


b nyi. 1, 14 


d Yer. I. 
14. 


a Yer. 3.1. 
b1 Basek. 
14. 15. 


€ Zab, 72. 
17. 
Is. 65. 16. 


d Kos. 10. 
12 

“ Mat. 13. 
7, 22. 





YEREMIYA. 





n Yer. 8. 
16. 


P Ta 16.11. 
Kab. 3 16. 


4 ma'gwa. Mwekomole eri Mukama, 
mu'gyewo ebikuta ebyemitima gya- 
'mwe, 'mwe abasaja ba Yuda na- 
bali mu Yerusalemi: ekirui kya- 
nge kireme okufuluma ngomuliro 
nekyokya newataba ainza okukizi- 
kiza olwobubi obwebikolwa bya. 

5 'mwe. Mulangire mu Yuda, mu- 
lalike mu Yerusalemi; mwogere 
nti Mufuwe ekondere munsi; mwo- 
gerere wa'gulu mwogere nti /Mu- 
kung'ane, tuingire mu 9 bibuga e- 

6 biriko enkomera. Musimbe ebe. 
ndera okwolekera Sayuni: mu- 
'duke muwone, temulwawo: kuba. 
nga ndireta obubi obuliva i ebukika 
obwa kono nokuzikiriza okuuene. 

1 k Empologoma erinye okuva mu 
kisa'ka kyayo, era omuzikiriza wa- 
mawanga; aku'te e'kubo, avu'de 
mu kifokye; okuzisa ensiyo, ebi- 
bugabyo babizise ! obutabamu abi- 

8 beramu. Olwekyo mwambale ebi- 
bukutu, mukungubage muwowoga- 
ne: kubanga ekirui kya Mukaina 

9 tekikyuse okutuvako. Awo olali- 
tuka ku lunaku olwo, bwayogera 
Mukama, omutima gwa kabaka gu- 
lizikirira, nomutima gwabakulu ; 
ne bakabona balisamalirira ne ba- 

10 na'bi balyewunya. Awo nendyoka 
njogera nti Wowe, Mukama Ka- 
tonda! mazima olimbye nyo e'gwa- 
nga lino ne Yerusalemi ngoyogera 
nti Muliba nemirembe; naye eki- 

11 tala kitika ku meme. Mu biro 
ebyo baligamba e'gwanga lino ne 
Yerusalemi nti Embuyaga ezolu- 
bugumu eziva ku nsozi ezobwéru 
mu 'dangu ezolekera omuwala wa. 
bantu bange, si za kuwu'ja 'sd si 

12 za kulongosa; embuyaga nyingi 
eziva kwezo ziri'ja kulwānge: ka- 
kano nānge nayogera emisingo ku- 

13bo. Laba, alirinya ngebire, nama- 
galige (galiba) ngempewo ezakazi- 
mu: embalasize za mbiro okukira 
empingu. Zitusanze! kubanga tu- 

14 nyagidwa. Ai Yerusalemi, naza 
aaa haa gu'gwemu obubi, o- 
lyoke olokoke. Ebirowozobyo ebi- 
bi biritūsa wa okubera mundayo ? 

15 Kubanga me'dobozi lirāngira nga 
liima Edani, era liralika obubi nga 
liima ku nsozi za Efulaimu: mn- 

16 būlire amawanga; laba, mulālike 
eri Yerusalemi ngabakumi bava 
munsi eyewala nebalangira ebibu- 
ga bya Yuda ne'dobozi lyābwe. 


. | 17 Bakyetolo'de enjui zona ? ngaba- 


kuma enimiro; kubanga kyanje- 
18 mera, bwayogera Mukama. E'ku- 
woo nebikolwabyo bye obikufu- 
ni'de ebyo; buno bwe bubibwo; 
kubanga bwa bubalagaze, kubanga 
butūka ne ku mutimagwo. 
19 PEmeme yinge, ememe yange! 


mwe nyini; omutima gwange gwe- 
ralikiri'de mu'nze ; siinza kusirika ; 
kubanga owuli de, ai ememe yange, 
20 e'dobozi lyekondēre, nga liraye. O- 
kuzikirizibwa nokuzikirizibwa ku. 
langirwa; kubanga ensi yona e- 
nyagidwa: ewema zange zinyagi- 
"iwa nga simanyiri'de, 7” namagigi 
21 gange mu kasera kamu. Nditūsa 
wa okulaba ebendera nempulira 
22 e'dobozi lyekondere? Kubanga a- 
bantu bange basirusiru, teba'ma- 
nyi; biwowongole byabana, 'sō te- 
balina kutegera: sba magezi mu 
kukola obubi, naye mu kukola obu- 
lungi tebalina kumanya. 
23 Nalaba ensi, era, Jaba, t nga nje- 
rere nga yetabu'detabu'de; ne'gu- 
24 la "nga temuli musana. Nalaba 
w ensozi, era, laba, nga zikankana, 
obusozi bwona nebuyuguma erui 
25 nerui. Natnuula, era, laba, nga 
y tewali muntu, nenyonyi zona ezo- 
26 mu'banga nga ziduse. Natunula, 
era, laba, enimiro eng 'imu nga 'dū- 
ngu, nebibuga byamu byona nga 
bimenyesemenyese olwoku'ja kwa 
Mukama (ne) mu maso gekiruikye. 
27 Kubanga bwatyo bwayogera Mu- 
kama nti Ensi yona eriba nsiko; 
28 naye #sirikome'kerereza dala. ak- 
nsi kyeriva ewubala, ne'gulu eriri 
wa'gulu liridugala: kubanga 'nze 
nkyoge'de, nkimaliri'de, 's0 > seju- 
si'za, 'sō siri da nyuma okukireka. 
29 Ekibuga kyona ki'duka olwokuyo- 
gana kwabo abebaga'de embalasi 
nabemitego; baingira mu bisa'ka, 
nebalinya ku mainja: buli ki 
kireke'dwa, 'sõ tewali muntu atii 
30 omwo. Nawe bwolinyagibwa oli- 
kola otya? Newakuba'de ngoya- 
mbala olugoye olutwakavu, newa- 
kuba'de cnga weyonja nebintu e- 
bya zibu, newakuba'de ngogaziya 
amasogo nga wesigako edagsla, 
wefulira bwerere omulungi; 4 ba- 
nzibo bakunyoma, banonya obu- 
amubwo. Kubanga mpuli'de e'do- 
bozi ngeryomukazi alimwa oku- 
zala, obubalagaze obuli ngobwoyo 
azila omwanawe omuberyeberye, 
e'dobozi lyomuwala wa Sayuni a- 
lakira, ayanjala engaloze (ngayo- 
gera nti) Zinsanze kakano! kubanga 
ememe yänge eziri'ka mu maso ga- 
'si. 


31 


MU'DUKARE erui nerui mu 
Ezeyerusalemi, mulabe 'no, mu- 
manye, munonyeze mu bifo byamu 
ebigazi 4 obanga munainza okulaba 
omuntu, ”obanga waliwo nomu ako- 
la ebyensonga, anonya amazima ; 
2 kale nakisonyiwa. Era “newebogera 
nti “Nga Mukama bwali omulamu; 
8 mazima “balaira byabulimba. Ai 





"Yer. 8.16, 
19; 30. LI. 


le a.i 


aga 


J2 Bym. ' 


omutima gwange gu'nima munda Mukama, /amasogo tegatunulira | 16 2 


1 Ker. 8. 7. 


è Yer. 4.4. 
Kab 1.8. 
Zef. 3. 3. 

“Kos, 13. 


7. 
Ma. LN. 


"3 Byom. 
13. 9, 
“Ma 3215 


? Yer. 9 9; 
44. 22. 


"Yer. 39.3. 
Yer. 427. 


t Yer. 14 
13. 


nakuwala; obamazewo, naye ba- 
ganyi okubilirirwa: 9 baka 'kanya- 
zi za amaso gabwe okukira olwazi; 
4 baganyi okuda. Awo nenjogera 
nti Mazima bano bavu : basirusi- 
ru; kubanga 'tebamanyi 'kubo lya 

Mukama newakuba'de omusango 
5 gwa Katonda wabwe: negendera 

eri abakulu nenjogera nabo; ku- 

banga bo bamanyi e'kubo Iya Mu- 
kama, Bomusängo gwa Katonda 
wabwe. Naye abo bamenye eki- 
koligo nomwoyo gumu nebakutula 
6 ebisiba. £Empologoma eva mu 
kibira kyeriva eba'ta, lomusege o- 
gwekiro gulibanyaga, Mengo eri- 
tegera mu bibuga byabwe, buli 
muntu ava omwo anatigulwatagu- 
lwangs: kubanga okusobya kwabwe 
kuvginoku'da kwabweenyuma kwe- 
7 yonge'de. Nyinza ntya okukuso- 
nyiwa? abanabo bauvu'deko, ne- 
balaira abo " abatali bakatonda : 

o bwenabalisa oku'kuta nebayenda, 

nebakung'anira ku nyumba zaba- 
8kazi abenzi ebibina. Bali nge- 

mbalasi ezalisibwa enkya: buli mu- 

ntu ngabebera mukazi wa mu'ne. 
9 P Siribonereza olwebyo? bwayoge- 
ra Mukama : era ememe yange te- 
riwalana 'gwanga ku 'gwanga eri- 
fanana bwerityo ? 

r Mulinye ku bugwe wakyo, mu- 
zikirize ; naye? temukome'kerereza 
dala: mu'gyewo amatabi gakyo: 
11 kubanga si ga Mukama. Kubanga 

enyumba ya Isiraeri nenyumba ya 

Yuda bankusi zakisiza nyo nyi- 
12 ni, bwayogera Mukama. Begānyi 

Mukama nebogera nti Siye; '80 

obubi tebulitu'jira ; ('so tetuliraba 
13 kitala newakuba'de enjala : ne ba- 

na'bi balifūka mpewo, 'so nekiga- 
mbo tekiri mubo: bwebalikolebwa 
14 bwebatyo. Mukama Katonda owe- 

'gye kyava ayogera nti Kubanga 

ai aja ekigambo ekyo, laba, 

“ndifula ebigambo byange mu ka- 

mwako okuba omuliro nabantu ba- 
“no okuba enku, era gulibokya. 
15 Laba, ndireta ku'mwe “egwanga 

— eririva ewala, 'mwe enyumba ya 
Isiraeri, bwayogera Mukama: 'gwa- 
nga lya manyi, 'gwanga lya 'da, 
e'gwangs lyotomanyiko olulimi 
lwalyo ’sō totegera byebogera. 
16 Omufuko gwabwe ntana eyasa- 
miri'de, bona basaja ba manyi. 
17 Era vbalirya ebikūngulwabyo ne- 
'mereyo, batabanibo ne bawalabo 
byebandiri'de; balirya embuzizo 
nentezo: balirya emizabibugyo ne- 
mitinigyo: balimenyamenya neki- 
tala ebibngabyo ebiriko enkomera 
18 byewesiga. Era naye ne mu biro 
ebyo, bwayogera Mukama, siriko- 
19 me'kerereza dala gyemuli. Awo 


10 


aana aaa aaa a agaman AAA AA AAA AAA AAA aa AA e a e 


YEREMIYA. 


mazima? obakubye, naye nebata- 


olulituka bwemulyogera nti Mu- 
kama Katonda wa'fe 2#kiki ekimu- 
koze za 'fe ebyo byona? kale nolyo- 
ka obagamba nti a Nga 'mwe bwe- 
munvu deko nemuwerereza bakato- 
nda ba'na'gwanga munsi ya' mwe, 
bwemutyo >? bwemuniwererezanga 
ba'na'gwanga munsi eteri ya'mwe. 
20 Mnbülirire kino mu nyumba ya 
Yakobo, mukirangirire mu Yuda, 
21 nti Muwalire 'no kino, 'mwe abantu 
abasirusiru era abatalina kutegera; 
cabalina amaso nemutalaba; aba- 

. lina amatu nemutawulira: temu. 
22 ntya? bwayogera Mukama: temu- 
kankanire ku'ja kwange, eyateka 
omusenyu okuba ensalo yenyanja 
olwekiragiro ekitali'gwawo, nokui- 
nza neteinza kugusu'kako? era 

` amayengo gayo newegesukūnda, 
naye tegainza kuwangula; newega- 
wuma, baye tegainza kugusu kako. 

23 Naye abantu bano balina omutima 
omu yavu era omujemu; ba- 
24 jemye enze. 'S6 tebogera mu 
mutima gwabwe nti Tutye 'no Mu- 
kama Katonda wa'fe dawa enkuba, 
“'dumbi ne /to'go, mu ntūko zayo; 

7 atuterekera sabiti ezebikūngulwa 
25 ezatekebwawo. Obutali butūkirivu 


bwa'mwe bwe busindise ebyo, ne- || 


bibi bya'mwe bye bibaziiriza febi- 
26 ringi. 
mulabika abasaja ababi: balabi- 


Kubanga mu bantu bange 4, 





603 





£ Ma. 9, 
24, 25. 


“Yer. 1.14. 


e Mat. 33. 
14. 


rira ngabatezi benyonyi bwebate- | 22. 


ga; batega omutego, bakwasa a- 
27 bantu. Ngekiguli bweki'jula enyo- 
nyi, enyumba zibwe bwezi'jula 
bwezityo obulimba: kyebavu'de ba- 
28 fuka abakulu nebaga gawala. Ba- 
ge'ze, banyiride: wewawo, basu- 
'kiriza ebikolwa ebyobubi: k teba- 
woza nsonga. ensonga yatalina ki- 
tawe, 'balyoke balabe omukisa; 's0 
tebasalira bavu musango gwabwe. 
29 Siribonereza olwebyo? bwayogera 
Mukama: ememe yange teriwalana 
'gwanga ku 'gwanga erifanana bwe- 
rityo ? 
30 Ekigambo ekyekitalo era ekyeki- 
31 ve kitūkiri’de munsi; ” bana'bi ba. 


lagula bya bulimba, ne bakabona |13 


bafuga kulwabo; nabantu bange 
bagala kibere bwekityo: era muli- 
kola ki ku nkomerero yebyo? 


MU'DUKE olwokuwona, 'mwe a- 
bana ba Benyamini. muve wakati 
mu Yerusalemi, mufuire ekondere 
Etekoa, musimbe akabonero ku 
a Besuka'keremu: kubanga obubi 
butunula nga buima Vebukika o- 
bwa kono nokuzikirira okunene. 
2 Oyo omulingi omwekanasi, omu- 
wala wa Sayuni, ndimuzikiriza 
3 Abasumba bali'ja gyali nga balina 
ebisibo byabwe; balisimba ewema 
zabwe okumwolekera enjui zona; 


k Ts. 1. 33. 
Yer. 7. 6. 


l Yer. 12 1. 


Mm Yer. 14. 
Ez. 13. 26. 


a Nek. 3. 
34. 
è Yer. 1.13. 








€ Is. 57. 20. 


d Er. 7.11, 
23. 


? Bik. 7. 
51, 


$ Yer. 20.8. 


kh Ma 28. 
30 


i Yer. 8. 
10-12. 


mla 56.11, 
“M Yer. 14. 
18; 23. 11. 


° Am. 4.11. 
Zek. 3. 2. 


? Yer.4.10; 


14. 13; 23. 
17. 


balirira buli muntu mu kifokye ye. 
4 Mwetegeke okulwana naye; mni- 
muke tulinye mu tuutu. Zitusa- 
nze! kubanga obu'de bu'ka, kuba- 
nga ebisikirize ebyakawungezi bye- 
5 'nu'de.. Muimuke twambuke kiro, 
6 tuzikirize amayumbage. Kubanga 
Mukama we'gye ayoge'de bwati nti 
Muteme emiti mutüme entūmo ku 
Yerusalemi : ekibuga ekyo kye ki- 
genda okubonerezebwa; kyona ku- 
7 joga kwerere wakati mukyo. ¢ Ngo- 
lu'zi bwerukulukuta ama'zi galwo, 
bwekityo bwekikulukuta obubi bwa- 
kyo: dekye'jo nokunyaga biwulirwa 
mukyo; endwa'de nebiwundu biba 

8 mu maso gange bulijo. Iga, 'gwe 

Yerusalemi, ememe yange ereme 
okwawukana nawe; 'neme okuku- 
fula amatongo, ensi omutali muntu. 

9 Bwatyo bwayogera Mukama we- 
'gye nti “ Baliyerera dala J abalisi- 

gala ku Isiraeri ngomuzabibu: 'za 
nate omukonogwo ngomunozi we- 

10 zabibu mu bi'bo. Ani gwemba njo- 
gera naye nemba omujulirwa, ba- 
lyoke bawulire ? laba, vokutu kwa- 
bwe si kukomole, so tebainza ku- 
wuliriza : laba, iekigambo kya Mu- 
kama kifuse gyebali ekivume ; te- 

11 bakisanyukira na kamu. Kyenvu- 
'de nji'jula ekirni kya Mukama; 
nkoye okuzibikiriza : kiyiwe ku ba- 
na abato mu lugūdo ne ku kung'a- 
niro lyabavubuka wamu: kubauga 
ne ba wamu nomukazi alikwatibwa, 
omuka'de wamu noyo aweze'za e- 

12 naku (enyingi). £Nenyumba zā- 
bwe zirifuka za balala, lenimiro 
zābwe nabakazi babwe wamu: ku- 
banga ndigolola omukono gwange 
kwabo abali munsi, bwayogera Mu- 

13 kama. Kubanga okuva ku muto 
mubo okutuka ku mukulu mubo 
m buli muntu wa mululu; era * o- 
kuva kn na'bi okutūka ku kabona 

14 buli muntu alyazamānya. Era ba- 
wonye'za > ekiwūndu kyabantu ba- 
nge kungulu kwo'ka, Pnga bogera 
nti Mirembe, mirembe; 'so emi- 

l5 rembe nga tewali. Bākwatibwa 
ensonyi bwebāmala okukola ebye- 
mizizo? ne'da, tebakwatibwa nso- 

mya na katono, 'sō tebiinza kumyu- 
sa amaso: kyebaliva bagwira mwa- 
bo abagwa: mu kisera mwendiba- 
'jirira mwebalisulirwa, bwayogera 
Mukama. 

16 Bwatyo bwayogera Mukama nti 
Muimirire mu makubo mulabe, mu- 
buze "amakubo age'da, olungiido o- 
lulangi gyeruli, mutambulire omwo, 
kale # mulirabira ememe za'mwe e- 
kiwu'mulo: naye nebogera nti Te- 

17 tutambulire (omwo). Nembateka- 
ko 'abakūmi (nebogera nti) Muwu- 
lirize e'dobozi lyekondēre; naye 

13 nebogera nti Tetuwulirize. Kale 


YEREMIYA. 


muwulire, 'mwe amawanga, mn- 
manye, 'mwe abekung'aniro, ebiri 

19 mubo. u Wulira, 'gwe ensi: laba, 
ndireta akabi ku bantu bano, bye 
wbibala byebirowozo byabwe, kuba- 
nga tebawuli'de bigambo byange ; 

20 namateka gange bagagānyi. YO- 
mugavu oguva # Esyeba gu'jira ki 
gyendi, nemuli ezakalosa eziva mu- 
nsi eyewala? a Byemuwayo ebyo- 
kebwa tebi'kirizika gyendi, so ne 

21 sadaka za'mwe tebinsanyusa. Mu- 
kama kyava ayogera bwati nti è La- 
ba, nditeka enkonge mu maso ga- 
bantu bano: ne bakitabwe ne bata. 
bani bābwe wamu balizesitalako ; 
muliranwawe ne mukwanogwe ba- 
lizikirira. 

22 Bwatyo bwayogera Mukama nti 
c Laba, waliwo e'gwanga eriva d mu- 
nsi eyebukika obwa kono, era e- 
'gwanga ekulu “liriimuka okuva ku 

23 nkomerero zensi. Bakwata omu- 
tego ne'fumu ; bakambwe 's6 teba- 
lina kusasira; e'dobozi lyabwe li- 
wama ngenyanja, era bebagala e- 
mbalasi; buli muntu ngatala, ngo- 
musaja bwatalira olutalo, okulwana 

24 nawe, ai omuwala wa Sayuni. Tu- 
wuli'de etutumo lyalyo; emikono 
gya'fe neginafuwala: obubalagaze 
butuku'te nokuliimwa ngomukazi 

25 alumwa okuzala. Temufulumanga 
mu 'tale, 'sō temutambuliranga mu 
'kubo; kubanga (eriyo) ekitala e- 

26 kyomulabe nentisa enjui zona. Ai 
omuwala wabantu bange, wesibe e- 
bibukutu, /wekulukunye mu'vu: 
kungubaga ngakungubagira muta- 
baniwe omu ye'ka, nga wesisabaga 
nyo nyini; kubanga omunyazi ali- 

27 tu'jira nga tetumanyiri'de. Nku- 
fu'de 9 kigo era lukomera mu bantu 
bange; olyoke omanye $okeme e- 
'kubo lyābwe. Bona bajemu aba- 
talabwa, nga batambula nga bawa- 
iriza; #bikomo era byima: bona 

239 bakola ebyobukyamu. Emivubo 
gifuwa namanyi; omuliro gumala- 
wo lisasi: beyongerera bwerere o- 
kulongosa; kubanga !ababi tebasi- 

30 mbulibwawo. Masengere ga feza, 
abantu bwebalibaita bwebatyo, ku- 
banga Mukama abasu'de. 


Ekigambo ekya'jira Yeremiya e- 
kvava eri Mukama nga kyogera nti 

2 a Imirira mu mulyango gwenyumba 
ya Mukama, olingirire eyo ekiga- 
mbo kino, oyogere nti Muwulire 
ekigambo kya Mukama, mwe 'mwe- 
na aba Yuda, abaingira mu mirya- 

3 ngo gino okusinza Mukama. Bwati 
bwayogera Mukama we'gye, Kato- 
nda wa Isiraeri, nti Mulongose a- 
makubo ga'mwe nebikolwa bya- 
'mwe, nange ndibatiiza mu kifo ki- 


6. 4—7. 4. 


Ter. 9. 
12 


Nge. 1. 
31. 


” Zab. 44. 
G. 

Is. 60.6. 
e Yer. 5. 


21. 


oki 


Ye. 2 
2 


Yer. 2 


4 no. vTemwesiganga bigambo bya Ni. 5.11. 





| 


a i- Moe o o 
bet 


Yer. 22.3. 


d Ma. 24. 
14. 


“ka. 9. 


SMa. 4. 4. 


? Yer. 25, 
Yer. 5.31. 


s Yer. )2 
4 


Yer. 13.10; 
25. 6 


bulimba nti Bino ye yekalu ya 
Mukama, ye yekalu ya Mukama, 
bye yekalu ya Mukama. Kuba- 
nga bwemunalongosezanga dala 
amakubo ga'mwe nebikolwa bya- 
'mwe; “bwemunatiikiririzanga da- 
la emisango eri omuntu ne mu ne; 
6 d bwemutajogenga mugenyi nata- 
lina kitawe ne 'na'mwaudu, 'sô 
temuyiwenga musai ogutaliko mu- 
sango mu kifo kino t'so temuta- 
mbulenga okugobereranga bakato- 
nda abalala, okwerumyanga "mwe 
7 be nyini: /kale ndibatuza mu kifo 
kino munsi gyenawa bajaja ba mwe 
obwe'da bwona Y okutiisa emirembe 
8 gyona. Laba, mwesiga i ebigambo 
9 ebyobulimba ebitainza kugasa. Mu- 
na'banga, nemu'ta, nemuyenda, ne- 
mulaira ebyobulimba, nemwoteza 
obubane eri Baali, nemutambula 
okugoberera bakatonda abalala be- 
10 mutamanyanga, nemu'ja nemuimi- 
rira mu maso gange mu nyumba 
eno eritimibwako erinya lyange, 
nemwogera nti Tuwonyezebwa; 
mulyoke mukole emizizo egyo gyo- 
lil na? kEnyumba eno etimibwako 
erinya lyange efiise lempuku ya 
banyazi mu maso ga'mwe? Lala, 
'nze, 'nze mwene, nkirabye, bwa- 
12 yogera Mukama. Naye mugende 
'no mu mkifo kyange ekyali mu 
a Siro, gyenatuza erinya lyange 
oluberyeberye, mnlabe / kvenakiko- 
la olwobubi bwabantu bange Isi- 
13 raeri. Era kakano knbanga mu- 
koze ebikolwa ebyo byona, bwayo- 
gera Mukama, nenjogera na'mwe, 
nga ngolokoka mu makya nenjoge- 
14 ra, naye nemutawnlira; nembaita 
naye nemnutaitaha : kyendiva nkola 
enyumba etūmibwako erinya lyā- 
nge, gyemwesiga, nekifo kyenawa 
'mwe ne bajaja ba'mwe, nga bwe- 
15 nakola Siro. Era ndibasūla okuva 
mu maso gange, nga 7” bwenasūla 
baganda ba'mwe bona, eza'de lyona 
erya ” Efulaimu. 

Kale ttosabiränga bantu bano, 
'so tobaimusizanga kukaba newa- 
kuba'de okusaba, 's0 tonegairiranga 
okuwolereza, kubanga sikuwulire. 
17 Tolabye byebakola mu bibuga bya 

Yuda ne mu ngido Ezeyerusalemi? 
18 Abana batyñba enku, bakitabwe 

nebakuma omuliro, abakazi neha- 

goya obu'ta, okufumbira kabaka 
we'gulu omukazi emigati, nokufu- 
kira bakatonda abalala ebiwebwayo 
ebyokunywa balyoke bansunguwa- 
19 ze. Basunguwaza 'nze? bwayoge- 
ra Mukama; tebesungnwaza bo he 
nyini, okuswaza amaso gābwe bo? 
20 Mukama Katonda kyava ayogera 
bwati nti Laba, obusūngu bwange 
nekirui kyange birifukihwa ku kifo 
kino, ku bantu # ne ku nsolo ne ku 


16 


miti egyomu'tale ne ku bibala ebye- 

'taka; era bulibibuka 'so tebulizi- 

kizibwa. 

Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye, Katonda wa Isiraeri nti “Mwo- 
ngere byemuw ayo ebyokebwa ku 
sadaka zamwe, mulye enyama. 
22 y Kubanga sayogera ne bajaja ba- 

'mwe'so sabalagira kn lunaku kwe- 
naba 'gyira munsi Eyemisiri ebyebi- 
webwayo ebyokebwa newakuba de 

23 sadaka: naye ekigambo kino kye- 
nabalagira nti z Muwulirenga e'do- 
bozi lyange, nange nabanga Kato- 
nda wa mwe, na mwe munabanga 
bantn bange: era mutambulirenga 
mu ‘kubo lyembalagira, “ mulyoke 

24 mube bulingi. Naye nebatawulira 
'so tebatega kutu kwabwe, naye ne- 
batambulira mn kutesa (kwabwe bo 
ne) mu bukakanyavu bwomutima 
gwabwe omubi, neba'da enyuma 'sō 

25 tebeyongera mu maso. Okuva ku 
lunaku bajaja ba'mwe kwebavira 
munsi Eyemisiri nelero,? nabatumi- 
ya aba'du bange bona bana'bi, buli 
lunaku nga ngolokoka mu makya 

26 nembatuma: era naye nebatampu- 

lira 's6 tebatega kutu kwabwe, naye 

nebaka'kanyaza ensingo yabwe: 
cbakola obubi okukira bajaja bābwe. 

Era obagambänga ebigambo bino 
byona ; naye tcbakuwulirenga; era 
obakowolanga, naye tebakuitabe- 
28 nga. Era obagambanga nti Lino 

lye 'gwanga eritawuli'de 'dobozi lya 
Mukama Katonda wahwe, 'sa teba- 
kiri'za kuigirizibwa: damazima ga- 
fu'de, gazikiri'de okuva mu kamwa 
kābwe. 

29 Sala envirizo ('gwe Yerusalemi), 
ozisūle wala, otanule okukunguba- 
gira ku nsozi ezobweru; kubanga 
Mukama asu'de abantu abomuni- 
rembe egyobusūngubwe, abaleseyo. 

30 Kubanga abana ba Yuda bakoze ebi- 
ri mu maso gange ebibi, bwayogera 
Mnkama: €bata'de emizizo gyabwe 
mu nyumba /etumibwako erinya 

31 lyange, okugyonona. Era bazimbye 
ebifo ebigulumivu y Ebyetofesi eki- 
ri mu ft kiwonvu ekya mutabani wa 
Kinomu. kokwokya batabani bābwe 
ne bawala bābwe mu muliro; kye- 
siragiranga 'so tekyaingira mn mu- 

32 tima gwange. Kale, laba, enaku 
zija, bwayogera Mukama, lwekita- 
liitibwa nate nti Tofesi newakuba- 
'de nti Kiwonvu kya mntabani wa 
Kinonu, wabula nti Kiwonvu kya 
tambiro: kubanga lbalizika mu 
Tofesi okutūsa lwewatalibawo 'ba- 

33 nga (lya kuzikamu). Nemirāmbo 
gyabantu bano giriba 'inere ya nyo- 
nyi ezomu'banga nensoloezomnusi; 

34 'so tewaliba alizisa'gula. Awo ne- 
ndyoka ™ nkomya mu bibuga bya 
Yuda ne mu ngūdo Ezeyerusalemi 


21 


27 


aeaa e a EE a 
7. 5-34 YEREMIYA. 


605 


æ Ts 1.11. 
Yer. 6. 20. 


. Kos. 8. 13. 


Am. 5.21. 
Y Yer. Ib, 
4,7. 


' Kurv. 13. 
w. 
Ma. 6. 3. 


“Ma. 4.40. 


#2 Byom. 
36. 15. 


e Yer. 16. 
12. 


d Yer. 9. 3. 


l Yer. 19. 
1l. 


m Yer. 16. 
9; 25. 10. 


606 YEREMIYA. 8. 1—9. 5. | 





e'dobozi eryebinyumu ne'dobozi e- 
ryesanyu, @'dobozi lyawasa omugo- 
le ne'dobozi lyomugole: kubanga 


AGRA u ensi erifuka nsiko. 
8 Mu biro ebyo, bwayogera Muka- 
ma, bali'gya amagumba ga base- 
kabaka ba Yuda namagūmba gaba- | 
kūngube namagumba ga bakabona 
nainagumba ga bana'bi namagumba 
gabo abali mu Yerusalemi mu ma- 
2 lilo gabwe. Kale baligalira mu 
a Ma. 4. 19. maso 4 genjuba nomwezi ne'gyo 
lyons eryomu'gulu, byebayagala- 
nga, era byebawerezanga, era bye- 
bagobereranga mu kutambula kwa- 
92 Basek. bwe, era byebanonyanga, era ! bye- 
21.3; 2.5 bäsinzānga : ctegalikung anjyizi- 
na KOK bwa 's0 #tegalizikibwa; galiba bu- 
dyer. 2. | 3'sa ku maso ge'taka. Era “okufa 
YA n kulyagalibwa okusinga obulamu eri 


bona abafi'sewo abasigalawo ku 
kika kino ekibi, abasigalawo mu 
bifo byona gyenabagobera, bwayo- 
gera Mukama we'gye. 

4 Era nate obagambānga nti Bwa- 
tyo bwayogera Mukama nti Aba- 
ntu baligwa nebataimuka nate? 

5 omuntu alikyama nata'da? Kale 
abantu bano abomu Yerusalemi ki- 
ki /ekiba'ziza enyuma nga ba'da 
enyuma obutayosingawo ? banywé- 
ze'za obulimba, baganyi oku' da. 

6 9 Nawuliriza nempulira, naye teba- 
yogera bya nsonga: tewali muntu 
eyenenya obubibwe ngayogera nti 
Nkoze ki? buli muntu akyūkira 
mu lugendolwe ngembalasi efubutu- 

7 kira mu lutalo. Wewawo, kasida 
owomu'gulu amanyi ebisčrabye e- 
byalagirwa; ne kamukukulu naka- 
tai ne í sekanyolya zirabirira ekisc- 
ra mwezi'jira ; naye kabantu bange 
tebamanyi kiragiro kya Mukama. 

8 Mwogera mutya nti Tulina amage- 
zi, i namateka ga Mukama gali na- 
'fe? Naye, laba, ekalamu eyohuli- 
mba eyabawandisi ewandise ebitali 

9 bya mazima. Abagezigezi bakwa- 
ti'dwa ensonyi, bakeng'entererwa, 
bawambi'dwa: laba, bagānyi eki- 
gambo kya Mukama; era magezi 

10 ki agali mubo? ”# Kyendiva mbawa 
abalala bakazi bibwe nenimi- 
ro zabwe eri abo abalizirya: ku- 
banga buli muntu, omuto era no- 
mukulu, wa mululu, na'bi era ne 
kabona, buli muntu alvazamanya. 

11 Era bawonve' za ekiwundu ekyo- 
muwala wabantu bange kungulu 
kwo'ka nga bogera nti Mirembe, 
mirembe; 'songa emirembe tewali. 

12 Bakwatibwa ensonyi bwebamala 
okukola ekyomuzizo? ne'da, #te- 
bakwatibwa nsonyi na katono, 'so 
tebainza kumyusa amaso: kyeba- 
liva bagwa mwabo abagwa: mu 

biro mwebali'jirwa mwebalime'ge- 


Yer.. 24. 


#2 Pet. 3. 
9. 


t Is. 1. 3. 
k Yer. 5. 4 
8. 


l Bal. 2. 17, 
18. 


m Yer. 6. 
123-15. 


“ Yer. 3. 3. 








13 rwa, bwayogera Mukama. Ndiba- 
malirawo dala, bwayogera Muka- 
ma: oku muzabibu tekuliba zabibu, 

“newakuba ' de etini ku mutini, na- 
. malagala galiwotoka; ( nebintu)bye- 

14 nabawa biribavako. Kiki ekitutiiza 
obutiiza ! P mukung'ane, tuingire mu 
bibuga ebiriko enkomera, tusirikire 
cyo: kubanga Mukama Katonda 
wa'fe atusirisi za, era ”atunywese- 
'za amazi agomusisa, kubanga 

15 twayonona Mukama. ~» Twasibira 
emirembe, naye newataba biriingi 
ebya'ja; (twasūbira) ebiro ebyoku- 
wonyezebwamu, era, laba, oku- 

16 keng'entererwa! Okufugula kwe- 
mbalasize kuwuli'dwa ngoima 'E- 
dani: olwe'dobozi eryokukaba (kwe- 
nsoloze) ezamanyi ensi yona eka- 
nkana; kubanga zize, era ziri'de 
ensi ne byona ebigirima; ekibuga 

17 nabo abakitūlamu. Kubanga, laba. 
ndisindika emisota, amasalambwa, 
agatalogeka; era galibaliwa, bwa- 
yogera Mukama. 

18 Wowe, singa nyinza okwesanyu- 
sa mu buinike! omutima gwange 
guwe'demu amanyi munda yange. 

19 Laba, e'dobozi eryokwogerera wa- 
'gulu okwomuwala wabantu binge 
eriva “munsi eri ewala enyo nti 
Mukama tali mu Sayuni? Kabaka 
wakyo tali mukyo? Lwaki bo oku- 
nsunguwazanga nebifananyi bya. 

20 bwe ebyole nebirerya ebigya? Ebi- 
kūüngulwa biwe'de, ekyeya kiise, 

21 na'fe tetulokose. Kubanga ® omu- 
wala wabautu bange afumiti' dwa 
ekiwundu, nange nfumiti'dwa eki- 
wundu : Ynziruga'de ; okusamalirira 

22 kunku'te. Teri #'dagala mu Gire- 


adi? teri musawo eyo? kale kiki | 25: 


ekirobe'de omuwala wabantu ba- 
nge okuwona ? 


9 a OMUTWE gwange singa guba'de 
ma'zi, namaso gānge singa lu zi 
lwa maziga, nkabirenga emisana 
nekiro abo aba'ti'dwa ° abomuwala 
2 wabantu bānge! Singa mba'de ne- 
kisulo ekyabatambuze mu dungu; 
ndeke abantu binge mbaveko! ku- 
banga “bona benzi, ekibina ekya- 
3 basaja abenkwe. 


olwokulimba ; era bafūse ba manyi 
munsi, naye “si Iwa mazina: ku- 
banga bava mu bubi okweyongera 
mu bubi, 'so tebamanyi 'nze, bwa- 
4 yogera Mukama. /Mwekumenga 
buli muntu mu'ne, so temwesigā. 
nga wa luganda yena: kubanga 
buli owoluganda alirira dala (mu- 
gandawe), na buli mu ' ne alitambu- 
5 latambula ngawairiza. Era baliri- 
mba buli muntu mu'ne, 'so tebalyo- 
gera y mazima: baigiri'za olnli- 
mi Iwabwe ukwogera ebyobulimba ; 








Era dbananula | è 
olulimi Iwabwe ngomutego gwābwe | 3 



















































1ls12. 


è Yer. 5.9, 
2 


iYer. 4 25. 


“15. 8.2. 


"Zab. 107. 
8 
Kos. 14. 9. 


9. 6—10. 9. 
bekoya nga bakola ebitali bya butü- 





6 kirivu. Ekifo kyoberamu kiri wa- 
kati mu bulimba; olwobulimba 
kyebava bagana oku'manya, bwa- 
yogera Mukama. 

7 Mukama we'gye kyava ayogera 
bwati nti Laba, 9 ndibasanusa ne- 
mbakema; kubanga nandikoze ntya 

8 olwomuwala wabantu bange? Olu- 
limi Iwabwe kasale aka'ta; Iwogera 
ebyobulimba: wabawo inyogera ne 
mu'ne ebyemirembe nakamwake, 

9 naye amutega mu mutiwagwe. £Si- 
ribabonereza olwebyo? bwayogera 
Mukama: ememe yange teriwalana 
'gwanga ku 'gwanga erifanana bwe- 
rityo? 

10 Nditanula okukaba amaziga no- 
kukungubaga olwensozi, nokwesa- 
sabaga olwamalundiro agomu'dii- 
ngu, kubanga goke'dwa, newataba 
aitamu; 'so nabantu teba:nza ku- 
walira kulira kwa nsolo; tenyonyi 
ezomu'banga era nensolo zi'duse, 

11 zigenze. Era ndifula Yerusalemi 
okuba m ebifūnvu, ekisulo ekyebihe; 
era ndifula ebibuga bya Yuda okuba 

12 amatongo awatali abitūlamu. » O- 
mugezigezi yani ainza okutegera 
kino? era (ani) oyo akamwa ka 
Mukama gwekoge'de naye, akinyo- 
nyole? ensi ebuli'de ki ne'gya nge- 
'dungu, newataba aitamu ? 

13 Era Mukama ayogera nti Kuba- 
nga balese amateka ginge genateka 
mu maso gabwe 'sō tebagonde'de 
'dobozi lyange 'so tebatambuli de 

14 omwo; naye nebatambula ngobu- 
ka'kanyavu bwebuli obwomutima 
gwabwe bo nokugoberera Babaali 

15 0 bajaja babwe bebābaigiriza: Mu- 
kama we'gye, Katonda wa Isiraeri, 
kyava ayogera bwati nti Laba, 
P ndibalisa abantu bano ” abusinso 
nembanywesa 3ama'zi nagomusiisa. 

16 Era ! ndibasasanyiza mu mawanga 

ebatamanyanga bo newakuba'de 

jaja babwe: era ndisindika eki- 

tala okubagoberera okutusa Iwendi- 
mala okubazikiriza. 

17 Bwatyo bwayogera Mukama we- 
'gye nti Mulowoze, muite X abakazi 
abakungubazi, ba'je; era mutumye 

18 abakazi abakabakaba, ba'je: era 
banguwe batanule okutukubira e- 
biwobe, amaso ga'fe gakulukute 
amaziga, nebikowe bya'fe bitirike 

19 amazi. Kubanga e'dobozi eryebi- 
wobe liwulirwa nga liva mu Sayuni 
nti % Nga tunyagi'dwa! tuswa de 

nyo, kubanga twaleka ensi, kuba- 

20 nga basu'de enyumba za'fe. Naye 
muwulire ekigambo kya Mukama, 
'mwe abakazi, nokutu kwa mwe 
ku'kirize ekigambo ekyomukamwa- 
ke, muigirize abawala ba mwe oku- 
kuba ebiwobe, na buli muntu (aigi- 

21 rize) mu'ne okukungubaga. Kn- 








YEREMIYA. 





banga okufa kulinye mu bituli bya- 

'fe, kuingi'de ma mayu ga'fe; oku- 
malawo Yabana ebweru, nabalenzi 

22 mu ngudo. Mwogere nti Bwati 
bwayogera Mukama nti Einirambo 
gyabasaja girigwa #ngobu'sa ku 
'tale ebweru, era 4ngekinywa ekiri 
enyuma womukūnguzi, v 'so tewali. 
ba aligironda. 

283 Bwati bwayogera Mukama nti 
cOmugezigezi teyenyumirizanga o- 
lwamagezige, 'so nowamänyi teye- 
nyumirizanga olwamänyige, 'so no- 
muga'ga teyenyumirizanga ulwo- 

24 buga'gabwe: naye eyenyumiriza 
yenyumirizenga olwa kino, ngate- 
gera era ngamanyi 'nze nga ndi 
Mukama akola ebyekisa nebyenso- 
nga nebyobutūkiriva munsi: kuba. 
nga debyo byensanyukira, bwayo- 

25 gera Mukama. Laba, enaku zi'ja, 
bwayogera Mukama, Iwendibone- 
reza abo bona abakomolwa inn bu- 

26 takomolwa (bwabwe). Misiri ne 
Yuda ne Edoma nabiina ba Amoni 
ne Moabu ne bona abamwa olnge, 
ababcra mu dungu: kubanga ama- 
wanga gona si makomole, nenyu- 
mba yona eya Isiraeri “si bakomole 
mu mutima (gwabwe). 

1 O MuwuLIRe ekigambo Mukama 

kyabagamba, 'mwe enyumba ya 

2 Isiraeri: bwati bwayogera Mukama 
nti Temuiganga 'kubo lya mawanga, 

's0 temweralikiriranga bubonero 
bwa mu 'gulu; kubanga amawanga 

8 gabweralikirira. Kubanga empisa 
ezamawanga teziriko kyezigasa: 
kubanga 4wabawo omu atema o- 
muti mu kibira, omulimu ogwemi- 

4 kono gyomukozi nemba'zi. Bagu- 
yonja ne feza ne zabu; bagukome- 
rera neninga nenyondo gulemenga 

5 okusagasagana. Bifanana olukoma 
oluliko enjola >'so tebyogera: cte- 
birema kusitnlibwa kubanga tebii- 
nza kutambula. 'Temninbityanga; 
kubanga tebiinza kukola bubi d'gō 
nokukola obulūngi tekuli mubyo. 

6 Tewali afanana 'gwe, ai Mukama; 
'gwe mukulu, nerinyalyo kulu mu 

7 buinza. € Ani atandikuti'de, ai Ka- 
baka wamawānga ? kubanga kuku- 
gwanira 'gwe: kubanga mu bage- 
zigezi bona abamawanga ne /mu 
kitibwa kyabwe kyona ekya baka- 

8 baka temuli akufanana 'gwe. Naye 
bo (bona) wamu bali ngensolo, Y ba- 
sirusiru : ? okuigiriza kwebifananyi 

9 kisiki busiki. Waliwo feza eyawé- 
sebwa okuba eyempewere eya'gyi- 
bwa Etalusisi, ne zabu eyava Eyu- 
fazi, omulimu ogwa fundi, nogwe- 
mikono gyomuwesi wa zābu; kani- 

ki nolugoye olwefulūngu okuba e- 

byambalo byabyo; k byona mulimu 





607 


Y Yer.6.11. 


d Mi. 6. 8; 
7. 18. 


“ Lev. 38. 


41. 
Ma. 10. 16. 
Ral. 22, 
29. 


a Te. 40. 19 
neb; 4. 9- 
11; 45. 20. 


6 Zab. 115. 
5; 135. 16. 
yeaS 113. 


d Is. 41. 33. 


“ Kub. 15. 
4. 


S Zab. 89.6. 


"Zab. 118. 
Bal. 1. 21, 
22 


i Ia 41. 29. 
Kab. 2. 18. 


k Zab. 115 
4. 








Lab. 42.2. 


"Zah, 98. 
b. 

n Ta 238. 
Zek. 13. 2. 


e Yer, 51. 
18 neb. 


P Zab. 135. 
7. 


“Ma. 329. 


* Is. 47. 4. 
Yer. 31. 36. 


Y Ver, 6. 1. 
Ez 12. 3. 


8 Yer. 4.19. 


e Mi. 7. 9. 
b Yer. 420. 


“ Yer.1.13. 
a Nge. 20. 

24. 

“Zab. 61. 
1 Zab. 79. 


6,7. 


7 Zab. 14. 
4. 

Ver. 8. 16; 
30. 18. 





YEREMIYA. 





10 gwa basaja abakabakaba. “Naye 
Mukama ye Katonda ye nyini owa- 
mazima; oyo ye “Katonda omula- 
yau, era Kabaka ata'gwawo: ensi 
ekankana olwobusãhgubwe, 's0 na- 

“mawanga tegainza kugumikiriza 

kunyigakwe. 

11 Bwemuti bwemuba : mubagamba 

nti n Bakatonda abatakola 'gulu na 

nsi, abo * balibula munsi nokuva 
wansi we'gulu. 

o Yakola ensi olwobuinzabwe, ya- 
nyweza ebintu byona olwamagezi- 
ge, era yabamba e'gulu olwokute- 
13 Saka bwaleta e 'dobozirye, ne- 

waba oluyogano olwama zi mu 'gu- 

lu, era Palinyisa emika okuva ku 
nkomerero zensi; akolera enkuba 
enjota, era a'gya embuyaga mu ma- 

14 wanikage. Buli muntu afiise nge- 
nsolo, 's6 talina kumanya ; buli mu- 
wêsi wa zābu ensonyi zimuk wata 
olwekifananyikye ekyole: kubanga 
ekifananyikye ekisaniise " bulimba, 

15 8'so temuli mu'ka mubyo. Tebiri- 
ko kyebigasa, mulimu gwa buli- 
mba: biribulira mu biro mwebiri- 

16 'jirirwa. tOmugabo gwa Yakobo 

tegufanana ebyo; kubanga oyo ye 

mubimbi wa byona ; era  Isiraeri 
kye kika ekyobusikabwe : c Muka- 
ma we'gye lye linyalye. 

Y Kung’ anya ebyobugnzibwo obi- 
'gye munsi, 'gwatula mu kibuga e- 
18 kizingizibwa. Kubanga bwati bwa- 

yogera Mukana nti Laba, ndivū- 

müla abatūla munsi okuba'gyamu 
mu biro bino, era ndibasasanya, ba- 

19 lumibwe. 7Zinsānze olwekiwňūnđu 

- kyānge! ekiwtindu kyange ki'nima 

nyo: naye nenjogera nti Mazima 
buno bwe buinike (bwange), era 

20 ? kingwanira okubngumikiriza. èE- 
wema yange enyagi'dwa, nemigwa 
gyange gyona gikutuse: abana ba- 
nge banvu’demn, 's5 tebaliwo: te- 
wakyali wa kubimba wema yange, 
newakuba'de owokusimba amagigi 

21 gange. Kubanga abasiimba bafūse 
ngensolo, 'so tebabiziza Mukama: 
kyebavu'de balema okulaha omuki- 
sa, nembuzi zabwe zona zisāsānye. 

22 E'dobozi eryekigambo kyebabūlira, 
laba, li'ja, nokusasamala okunene 
okuva “munsi eyebnkika obwa ko- 
no, okufula ebibuga bya Yuda ama- 

23 tongo, ekisnlo ekyebibe. Ai Muka- 
ma, manyi “nge'knbo eryomuntu 
teriri muye ye nvini: tekin mu mu- 
ntu atambula okulung'amyānga e- 

24 bigerebye. Ai Mukama, “ombuliri- 
re, naye mpola ; si Iwa busungubwo 

25 oleme oknnzikiriza. /Fukira dala 
ekiruikyo ku bamawānga abataku- 
manyi, ne ku bika ebitaita linyalyo : 
kubanga “ bali'de Yakobo, wewawo, 
bamnuli'de, bamumazewo, bazisi za 
ekifokye mwabera. 












12 


17 


ekyava eri Mukama nti Ma- 
.wulire ebigambo ebyendagano eno, 
era mugambe abasaja ba Yuda 

3 nabo abali mu' Yerusalemi; oba- 
gambe nti Bwati bwayogera Mu- 
kama, Katonda wa Jsiraeri, nti 

ra Omusaja akolimirwe atawulira bi- 

4 gambo bya ndagāno eno, gyenala- 
girira bajaja ba'mwe ku lunaku 
kwenaba'gyira munsi. Yemisiri, 
vmu kikomi ekyekyüma, enga njo- 
gon nti Mugonderenga e dobozi 

yange mubikolenga nga byona 
bwebiri byembalagira: 
bwemunibanga abantu bange, na- 
nge nabanga Katonda wa'mwe: 

5 ndyoke skak ng dekirairo kye- 

' nalairira bajaja ba'mwe, okubawa 
censi ekulukuta namata nomubisi 
gwenjuki nga lero. Awo nendyoka 
nziramu nenjogera nti / Amina, ai 
Mukama. 

6 Awo Mukama nang'amba nti Lā- 
ngira ebigambo bino byona mu bi 
buga bya Yuda ne mu ngiido Eze- 
yerusalemi ngoyogera nti Muwulire 
ebiganıbo ebyendagano eno Y mubi- 

7 kole. Kubanga nategereza dala ba- 
jaja ba'mwe ku lunaku kwenaba- 
'gyira munsi Yemisiri ne lero, inga 
ngolokoka mu makya era nga nte- 
geza, nga njogera nti Mugondere 

8 e'dobozi lyange. Naye nebatago- 
nda 'so tebatega kutu kwābwe, na- 

e nebatambulira buli muntu mu 

uka'kanyavu bwomutima gwabwe 
omubi: kyenava mbaletako ebiga- 
mbo byona ebyendagano eno, gye- 
nabalagira okukolanga, naye neba- 
tabikola. 

9 Awo Mukama nang'amba nti 
k Okwekobana kulabise mu basaja 
ba Yuda ne mwabo abali mu Yeru- 

10 salemi. Bakyūse oku'da mu tbu- 
tali bntūkirivu bwa bajaja babwe 
abagana okuwulira ebigambo bya- 
nge; era bagobere'de bakatonda a- 
balala okubawerezanga : enyumba 
ya Isiraeri nenyumba ya Yuda ba- 
menye endagano yange gyenalaga- 

11 na ne bajaja bābwe Mukama kya- 
va ayogera bwati nti Laba, ndiba- 
letako obubi bwebataliinza kuwo- 
na: era balinkābirira, naye siriba- 

12 wuliriza. Awo chibuga bya Yuda na- 
bo abali mu Yerusalemi baligenda 
nebakābirira bakatonda bebotereza 
obubane: naye tebalibalokolera na 
kamu mu biro mwebalabira ena- 

13 ku. mKubanga ebibuga bya mwe 
bwebyenkana obungi, ne bakato- 
ndabo bwebenkana bwebatyo, ai 
Yuda; era ngengūdo Ezeyerusale- 
mi bwezenkana obungi, bwemusi- 
mbi de bwemutyo ebyoto ekintn e- 
kikwasa ensonyi, ebyoto ebyokwa- | 
terezangako obubāne eri Baali. 






































10. 10— 11. 13. 


ErKtGAMBO ekya'jira: Yeremiya 





bwemutyo | = 





R RZ. 


17ab. 794 | 
Yer.17. 2 


= Yer.2 
A. 








11. 14—13. 1. 








no, ’sō tobaimusizanga kukaba ne- 
wakuba'de okusaba: kubanga siri- 
bawulirira mu biro mwebalinkābi- 
rira olwenaku zebalabye. 

15 Muginzi wange afayo ki mu nyu- 
mba yange, kubanga akoze ebyo- 
bukaba nabangi, nomubiri omutu- 
kavu gukuvu'deko? bwokola obu- 

16 bi lwosanyuka, Mukama yakutu- 
ma erinya nti 0 Omuzeituni ogwe- 
ra, omulingi nga guliko ebibala e- 
birungi: ne dobozi eryoluyogano o- 
lunene agukumyeko omuliro, na- 

17 matabi gagwo gamenyese. Kuba- 
nga Mukama we'gye eyakusimba 
akwoge deko obubi, olwobubi obwe- 
nyumba ya Isiraeri nobwenyumba 
ya Yuda bwebekolera nga 7 bansu- 
nguwaza olwokwotereza Baali obu- 
bane. 

18 Awo Mukama nakimanyisa ne- 
nkimanya: kale nolyoka ondaga 


° Zab. 52. 
8. 


P Yer. 7. 
18. 


r Is. 53. 7. | 19 ebikolwa byabwe. Naye nali ” ngo- 
mwana gwendiga omuwombefu o- 
gutwalibwa oku'tibwa; 'so sama- 

? Yer. 38 nya nga “bansalide enkwe, (nga 

Kuoga bogera nti) Tuzikirize omuti wamu 

60, 61. nebibala byagwo, tumuzikirize ?mu- 

AEN nsi eyabalamu, Yerinyalye baleme 

= Zab. 83. | 20 okuli'jukira nate. Naye, ai Muka- 
ma we'gye, asala emisango egye- 

” Zab. 7.0. nsönga, 1 akema ememe ¥nomuti- 

: en ma, ndabe e'gwinga lyoliwalana 

16. 1. kubo: kubanga 'gwe ntegeze'za e- 


21 nsonga yange. Mukama kynva a- 
yogera bwati ebyabasaja Abanasosi 


° Yer.19. 6. #abanonya obulamubwo nga boge- 
€ js. 30. 10. ra nti 4 Tolaguliranga mu linya lya 
b Ma. 13. Mukama, oleme okufa nomukono 
os 22 gwa'fe: Mukama we'gye kyava a- 
yogera bwati nti Laba, ndibabone- 

reza: abavubuka balifa nekitala ; 

batabani bābwe ne bawala babwe 

23 balifa nenjala ; 'so tebaliha naba- 

e Yer. B. lif kawo: kubanga “ndireta obubi 
4 Tak w ku basaja Abanasosi, gwe dmwāka 


mwebali'jirirwa. 

< Zab. Bi. 12 a OLI mutiikirivu, ai Mnkama, 
bwempoza nāwe: era naye na- 

ndinyonyo'demu niwe ensonga: 


è Yoh. 12 be'kubo eryababi lirabira ki omuki- 
ga sa? batererera ki abo bona abali- 
7. 35,3%; | 2 mbalimba enyo? Wabasimba, we- 
WA | wawo, basimbye emizi; bamera, 
Kab. 1.4, wewawo, babala ebibala : oli ku- 
Malikai mpi mu kamwa kabwe, oli wala ne- 
8 meme yabwe. Naye 'gwe, si Mu- 

kama, 0'manyi ; ondaba nokema o- 

mutima gwānge (bwegufanana)gyo- 

li: basike ngendiga ezokusalibwaé, 

e Yak. 5.8. obategekere c olunaku olwoka'tira- 


4ko. Ensi eritiisa wa okuwubila, 
nemi'do egyo munsi yona negiwo- 
toka? olwobubi bwabo abagirimu 
ensolo kyeziva zimalibwawo nenyo- 





YEREMIYA. 


“Yer.7.16 | 14 n Kale 'gwe tosabiringa bantu ba- 5 nkomerero ya'fe ya luvanyuma. O- 


nyi; kubanga bayogera nti Taliraba | 


609 








banga o'duki'de wamu nabatambu- 
la nebigere nebakukoyesa, kale o- 
inza otya okuwakana nembalasi ? 
era newakubade nga wegolo'de 
munsi eyemirembe, naye olikola 


otya mu dmalala ga Yoludani? | dwWos.n15. 
6 Kubanga era ne bagandabo ne- Yer. 49.10; 
nyumba ya kitawo, era nabo baku. |” ** 
limbyelimbyo ; era nabo balāngiri- 
'za enyumawo: toba'kirizanga ne- 
webakugamba ebigambo ebirūngi. 
7 Ndese enyumba yange, nsu'de 
eobusika bwange; mpadeyo Oyo | els 19.25 


ememe yange gweyagala enyo nyi- 

8 ni mu mukono gwabalabebe. Obu- 
sika bwange bufūse gyendi nge- 
mpologoma mu kibira: aimusi za 
e'dobozirye ku'nze; kyenvu'de 'mu- 

9 kyawa. Obusika bwange buli gye- ' 
ndi vgenyonyi ei'ga eyamabala? ' 
enyonyi ezii ga zimulumbye enjui | 
zona? mugende mukung anye enso- | 
lo zona ezomunsiko, muzirete zirye. 

10 /Abasūmba bangi bononye v olusu- | s Yer. 6.3. 
ku lwänge olwemizabibu, ʻ balinyi- |’ Is 5. 1,5. 
ride omugabo gwānge nebigere, | ' 18-63. 18. 
omugabo gwange ogusanyusa ba- 
gufu'de 'dungu omutali muntu. 

11 Bagufu'de matongo; guwubala gye- 
ndi nga guleke'dwayo; ensi yona 
efūse inatongo, kubanga tewali mu- 

12 ntu agi'sako mwoyo. Abanyazi ba. 
tuse ku ngozi zona ezobwera mu 
'dungu: kubanga ekitala kya Mu- 
kama kirya okuva ku nkomerero 
yensi okutiika ku nkomerero yensi: 
tewali kintu ekirina omubiri ekirina 

13 emirembe. k Basiga eng'ano, ba- 
kiingu'de amagwa; berūinya bo be | M, 
nyini, 'so tebaliko kyebagasi'za : 
era mulikwatibwa ensonyi olwebi- 
bala bya'mwe olwekirui kya Mu- 
kama. ' 

14 Bwati bwayogera Mukama eri 
l baliranwa bange bona ababi m aba- 
koma ku busika bwenasisa abantu | 12 
bānge Isiraeri nti Laba, ndibasi- 
mbula munsi yabwe, era ndisimbu- 
la enyumba ya Yuda wakati mubo. 

15 Awo olulituka bwendiba nga 'maze 
okubasimbula, ? ndikomawonemba- 
kwatirwa ekisa; era ° ndibakomya- 
wo buli muntu mu busikabwe na | 

16 buli muntu munsi yewabwe. Awo 
olulitiika bwebalinyikira okuiga a- 
makubo gabantu bange, ? okulaira 
erinyalyange nti Nga Mukama bwa- 
li omulamu; era nga bwebaigiriza- 
nga abantu bange okulaira Baali; 
kale ” balizimbibwa wakati mn ba- 

17 ntu bange. Naye #bwebatali kiri- 
za kuwulira, awo ndisimbula e'gwa- 
nga eryo, nga nsimbula era nga ndi- 
zikiriza, bwayogera Mukama. hi 


P Yer. 4.2, 


r” 1 Pet.2.5. 
$ Ts. 60. 12. 


Bwati Mukama bweyang'amba 
nti Genda wegulire olukoba o-! 


13 





U 








è Kuv. 19. 
b. 


t Yer. 17. 
19,20; 19.3. 


d Am. 5.83; 
8. 9. 


“ Yer. 2.6. 
f Is. 60. 2. 





YEREMIYA. 


Iwediba, wesibe mu kiwatokyo, ’sō 
2 tolunyika mu mazi. Awo 4“ nine- 
lira olukoba, ngekigambo bwe- 
yah ekya Mukama, nendwesiba 
3 mu kiwato kyange. Awo ekigambo 
kya Mukama nekinji'jira omuliindi 
4 ogwokubiri nga kyogera nti 'Dira 
olukoba Iwewagula oluli mu kiwa- 
tokyo, ogolokoke ogende ku Fulati, 
olukisize eyo mu bunya obwomu- 
5 lwāzi. Awo neng'enda nendukwe- 
kera ku Fulati, nga Mukama bwe- 
6 yandagira. Awo olwātūka enaku 
nyingi nga ziisewo Mukama nang'a- 
mba nti Golokoka ogende ku Fu- 
lati o'gyeyo olukoba Iwenakulagira 
7 okulukisiza eyo. Awo neng'enda 
ku Fulati nensima nenziya olukoba 
mu kifo mwenali ndukisi'za: kale, 
laba, olukoba nga Iwononese, nga 
8 teruliko kyerugasa. Awo ekigambo 
kya Mukama nekinji'jira nga kyo- 
9 gera nti Bwati bwayogera Mukama 
nti Bwentyo bwendyonodna amalala 
ga Yuda namalala amangi aga Ye- 
10 rusalemi. Abantu bano ababi aba- 
gana okuwulira ebigambo byānge, 
abatambulira mu buka'kanyavu 
bwomutima gwabwe, era bagobere- 
'de bakatonda abalala okubawere- 
zanga nokubasinzanga, balibērera 
dala ngolukoba luno olutaliko kye- 
11 rugasa. Kuba olukoba nga bwe- 
rwega'ta nekiwato kyomuntu, bwe- 
ntyo bwenega'sa nange enyumba 
yona eya Isiraeri nenyumba yona 
eya Yuda, bwayogera Mukama; b ba- 
lyoke baberenga gyendi e'gwanga 
era onore era etendo era ekitibwa : 
12 naye nebatayagala kuwulira. Kyo- 
liva obagamba ekigambo kino nti 
Bwati bwayogera Mukama, Kato- 
nda wa Isiraeri, nti Buli ki'ta kiri- 
'jula omwenge: nabo balikugamba 
nti Tetumanyi nga buli ki'ta kiri- 
13 'jula omwenge? Awo nolyoka oba- 
gamba nti Bwati bwayogera Muka- 
ma nti Laba, ndi'juza obutamivu 
hona abali munsi eno, “bakabaka 
abatila ku ntebe ya Daudi, ne ba- 
kabona, ne bana'bi, ne bona abali 
14 mu Yerusalemi. Era ndibatānda- 
gira omuntu ne mu'ne, bakitabwe 
ne batabani bābwe wamu, bwayo- 
gera Mukama: sirisasira 'so siri- 
sonyiwa 's6 sirikwatibwa kisa, 'ne- 
me okubazikiriza. 
15 Muwulire, mutege amatu ; temu- 
ba na malala : kubanga Mukama a- 
16 yoge'de. Mumuwe Mukama Kato- 
nda wa'mwe ekitibwa, nga d tana- 
leta kizikiza era ngebigere bya mwe 
tebinaba kwesitalira ku nsozi eze- 
kizikiza; era nga bwemusūbira o- 
musana, nagufula “ekisikirize ekyo- 
kufa nāgudugaza okuba /ekizikiza 
17 ekiku'te. Naye bwemutali'kiriza 
kuwulira, ememe yange erikaba 





amaziga kyama olwamalala (ga- 
'mwe); namaso gange galikaba nyo 
amaziga, negakulukuta amaziga, 
kubanga ekisibo kya Mukama ki- 
18 kwati'dwa. Gamba? kabaka ne na- 
masole nti Mwetowaze mutūle wa- 
nsi: kubanga ebiremba bya'mwe 
bikakanye, engule eyekitibwa kya- 
19 'mwe. Ebibuga ebyebukika obwa- 
dyo bi'ga'dwawao, 's0 tewali wa ku- 
bi'gulawo: Yuda atwali'dwa yena 
nga musibe; yena atwali'dwa dala 
nga musibe. 
20 Muimuse amaso ga mwe mulabe 
i abo abava ebukika obwa kono: e- 
- kisibo kyewawebwa kiriru'dawa, e- 
21 kisibokyo ekirūngi ? Olyogera otya, 
bwalikutekako mikwanogyo okuba 
omutwe, kubanga 'gwe ke nyini 
'gwe wabaigiriza okukukola obubi ? 
k obuinike tebulikukwata ngomuka- 
22 zi alūmwa okuzāla ? Era bwonoyo- 
gerera mu mutimagwo nti ! Ebiga- 
mbo bino binji'jiri'de Iwaki ? olwo- 
butali butikirivyabwo kubanga bu- 
ngi, ”“ ebirengebyo kyebivu'de bibi- 
'kulwako, nebisinzirobyo bigirirwa 
28 ekye'jo. Omuwesiyopya ainza oku- 
wanyisa omubirigwe, oba ngo ama- 
bala gayo? kale # na'mwe muinza 
okukola obulungi abimanyira oku- 
24 kola obubi. Kyendiva mbasasanya 
0 ngebisasiro ebivawo olwembuyaga 
25 ezomu'dingu. Kano ke kaluluko, 
SANAA gwenakugerera, bwayoge- 
ra Mukama; kubanga wanerabira 
28 newesiga obulimba. Nange kyendi- 
va mbi'kula ku birengebyo ku ma- 
27 sogo, ? nensonyizo zirirabika. Na. 
laba emizizogyo, obwenzibwo noku- 
beberakwo, obukaba obwokwenda- 
kwo, r ku nsozi ezomu'tale. Liku- 
. Banze, ai Yerusalemi! #toyagala 
kulongosebwa; ebyo biritisa wa 
okubawo nate? 


1 Ekigambo kya Mukama ekya- 
'jira Yeremiya ekyanda bwekiri. 
2 Yuda awubala, nenzi'gi zayo ziyč- 
ngobera, batūla ku 'taka nga ba- 
inba'de ebidugala; nokukaba kwa 
3 Yerusalemi kulinye. Nabakiingu 
babwe batuma abana bibwe abato 
emu’ga: batūka ku binya, nebata- 
sāngamu mazi; ba'dayo ensuwa 
zābwe nga njerere: ensonyi riba: 
kwata, baswala, 4 babi'ka kn mitwe 
4 pyābwe. Olwc'taka eryatise, ku- 
banga denkuba tetonyanga munsi, 
abalimi kyebava bakwatibwa enso- 
“nyi, babi'ka ku mitwe gyābwe. 
b Wewawo, nempewo eri ku ‘tals e- 
zila, nereka omwana (gwayo) olwo- 
6 butabawo mu'do. < Nentulege zii- 
mirira ku nsozi ezobweru, ziwejera- 
wejera empewo ngebibe; amaso ga- 
zo gaziba olwobutabawo ebimera. 
7 Obutali butūkirivu bwa'fe newa- 


13. 2—14. 7. 


iYer.62 


mIs l7; 
6.1. 

Kungla 
Nak. 3.3. 


” Mat 39. 
3. | 
| 


“Zab 8 
33. 


P Nak 35 


"Yer290 | 
E:N 


e 2? Sam. 
13. 30. 


> Yer.11 


.- am — 
.- -mea am Ngendi ab amban 


“Yer 29. 


14. 8—16. 10. 


d Zab. 35. 
31. 


“Year. 17. 
3 


J Is. 80.1. 
# Kuv. 9. 
44. 


i Zab. 119. 
321. 


è Yer.7.16 


l Is. 86. 3. 


” Yer. 6. 
90;7.21,22. 


#Yer. 9.16. 


#Yer. 4.10. 


= Yer. 8. 
2. 


» Ex 7. 14. 


? Yer.5.3.. 





kuba'de nga butulumiriza, kola o- 
mulimu dolwerinyalyo, ai Muka- 
ma: kubanga oku'da kwa'fe enyu- 

8 ma kungi; twakwonona. “Ai'gwe 
e'subi lya Isiraeri, amulokolera mu 
biro ebyokulabiramu enaku, wandi- 
bere'de ki ngomuise munsi, era 
ngomutambuze akyama okukesa o- 

9 bu'de? Wandibere'de ki ngomu- 
ntu asamaliri'de, ngomusaja owa- 
manyi /atainza kulokola? era na- 
ye /'gwe, ai Mukama, oli wakati 
mu'fe, na'fe tutumi'dwa erinyalyo; 
i totuleka. 

10 Bwati Mukama bwagamba aba- 
ntu bano nti Bwebatyo bwebāya- 
galanga okuwaba ; tebaziizānga bi- 
gere byabwe: Mukama kyava ale 
ma okuba'kiriza; kakano ana'ju- 
kira obutali butiukirivu bwabwe, 

11 era anabonereza ebibi byābwe. A- 
wo Mukama nang'amba nti k Tosa- 
bira bantu bano bawebwe ebiringi. 

12 1 Bwebanasibanga, siwulirenga ku- 
kaba kwabwe; era m bwebanāwā- 
ngayo ebiwebwayo ebyokebwa ne- 
bitone, siba'kirizenga: naye " ndi- 
bazikiriza nekitala nenjala ne ka- 

18 wumpuli. Awo ° nendyoka njoge- 
ra nti Wowe, Mukama Katonda ! 
laba, bana'bi babagamba nti Temu- 
liraba kitala 'so temuliba na njala; 
naye ndibawa emirembe egyenka- 

14 la'kalira mu kifo kino. Awo Mu- 
kama nālyoka ang'amba nti Bana- 
'bi ?Pbalagulira ebyobulimba mu 
linya lyange: sabatuma 'so sabala- 
gira 's0 sayogera nabo: babalagula 
okwolesebwa okwobulimba nobula- 
guzi nekigambo ekitalimu nobukū- 
sa obwomumutima gwabwe bo. 

15 Mukama kyava ayogera bwati ebya 
bana'bi abalagulira mu linya lyā- 
nge 'so sabatuma, ” naye nebogera 
nti Ekitala nenjala tebiriba munsi 
eno: nti ? Ekitala nenjala bye biri- 

16 zikiriza bana'bi abo. Nabantu be- 
balagula balisiilibwa mu ngūdo E- 
zeyerusalemi olwenjala nekitala ; 
t'so tebaliba nabalibazika, bo ne 
bakazi babwe newakuba'de bataba- 
ni babwe newakuba'de bawala bi- 
bwe: kubanga ndifuka kubo obubi 

17 bwibwe. Era olibagamba -ekiga- 
mbo kino nti Amaso gange gakulu- 
kute amaziga emisana nekiro ’sō 
galeme 'okulekayo; kubanga *omu- 
wala wabantu bange atamanyi mu- 
saja awagu'dwamu ekitnli kinene, 

18 ekiwiunda kibi nyo nyini. Bwenā- 
fulama mu #'tale, kale, laba, aba- 
'tidwa nekitala! era bweniingira 
mu kibuga, kalo, laba, abo abalwa- 
'de olwenjala ! kubanga #na'bi era 
ne kabona batambalira munsi 's0 
tebalina kumanya. 

19 Ogini'de dala Yuda? ememe- 
yo etami'dwa Sayuni? otufumiti- 


21 #kubanga twakwonona. 


22 ndagano gyewalagana na'fe. 


15 


'5 lera mu Yerusalemi. 


YEREMIYA. 


'de ki, 'so tewali 'dagala iya kutu- 
wonya? Twasuhiranga emirembe, 
naye newataba birūngi ebya'janga ; 
uebiroebyokuwonyezebwamu, kale, 


20 laba, okukeng'êntererwal Ai Mu- 


kama, tikiriza obubi bwa'fe nobu- 
tali butukirivu bwa bajaja ba'fe: 
Totuta- 
mwa olwerinyalyo; tovumisa ntebe 
ya kitibwakyo: @’jakira, tomenya 
Mu 
b birerya byabamawanga ¢ mulimu 
ebiinza okutonyesa enkuba? oba 
e'gulu liinza okuleta empandagiri- 
ze? “si 'gwe wuyo, ai Mukama Ka- 
tonda wa'fe? kyetunāvānga tuku- 
lindirira "gwe; .kubanga 'gwe wa- 
bikola ebyo byona. 


Awo Mukama nžlyoka ang'amba 
nti a Musa ne Samuwiri newa. 
kuba'de nga baimiri'de mu maso 
gange, era ememe yange teyandi- 
inzi'za kutunulira bantu bano : ba- 
2 gobe mu maso gānge,bavewo. Awo 
olulitiika bwebalikugamba nti Tu- 
na'da wa nga tuvu'dewo? kale no- 
ba nti Bwatyo bwayogera 
Mukama nti b Aboku'tibwa (bage- 
nde) eri oku'tibwa; nabekitala 
“eri ekitala; nabenjala eri enjala ; 
8 nabokusibibwa eri okusibibwa. E- 
ra ndibatekerawo engeri nya, bwa. 
yogera Mukama: ekitala oku'ta, 


< nembwa okutagula, nenyonyi ezo- 


mu 'banga, nensolo ezomunsi, oku- 
4 lya nokuzikiriza. lira ndibawayo 
okuyügūümizibwa erui nerui mu 
bwakabaka bwona obwensi, olwa 
e Manase mutabani wa Kezekiya 
kabaka wa Yuda olwekyo kyeyako- 
Kubanga ani 
alikusasira, 'gwe Yerusalemi? oba 
ani alikukungubagira ? oba ani a- 
6 likyama okubiiza ebifa gyoli? O- 
ng'anyi, bwayogera Mukama, o'ze 
enyuma; kyenvu'de nkugololerako 
omukono gwaige nenkuzikiriza ; 
7 dnköye okwe'jusa. Era nabawu- 
'jira nekiwu'jo mu miryango egye- 
nsi: mba'gyeko abana, nzikiri za 
abantu bange; teba'danga okuva 
8 mu makubo gabwe. Ba'na'mwa- 
ndu bibwe beyonge'de gyendi oku- 
singa omusenyu ogwenyanja : nde- 
se kubo ku nyina wabalenzi omu- 
nyazi mu tuntu:. mugwisi'zako o- 
bubalagaze nebitisa nga tamanyiri- 
9'de. Eyazala omusanvu ayongo- 
bera; ata'de obulamu; enjubaye 
egu'de nga bukyali bwa misana ; 
akwati dwa ensonyi, aswa'de: na- 
balifi' kawo kubo ndibagabula eri e- 
kitala mu maso gabalabe bibwe, 
bwayogera Mukama. 


10 “Zinsanze, nyabo, kubanga wa- 


nzala nga ndi musaja wa nymbo 
era owempaka eri ensi zona ! siwo- 


611 


" Zab. 106. 
6. 
4 Zab. 106. 
45. 


b Ma. 32. 
21. 

“ Zek.10.1, 
2. 


d Ts. 30. 23. 
Yer. 10. 13. 


8 Zab. 106. 
23. 

Yer. 7. 16; 
14. 11. 

Ez. 14. 14, 


16, 18, 20. 


b Yor. 48. 
11 


Ez 5. 19. 
Zek. 11. 9. 


“3 Basek. 
21. 11, 16, 
17 ; 23. 26; 


24. 3,4 
Yer. 16.12, 


d Kos. 13. 
l4 


€ Yer. 90. 
14. 


612 


langa Iwa magoba, 'so nabanta te- 
bampolanga iwa magoba; (naye) 
11 buli muntu kubo ankolimira. Mu- 
kama yayogera nti Mazima ndiku- 
wa amanyi olwobulungi; mazima 
ndikwegairiza omulabe mu biro e- 
byokulabiramu enaku ne mu biro 
ebyokubonyabonyezebwamu. 
12 Omuntu ainza okumenya ekyi- 
ma, ekyima ekiva ebukika obwa 
13 kono, nekikomo? Ebintubyo nobu- 
ga'gabwo ndibiwayo okuba omu- 
nyago awatali muwendo, olwebibi- 
14 byo byona, mu nsalozo zona. Era 
ndibiisa wamu nabalabebo okuge- 
nda / munsi gyotomanyi: kubanga 
omuliro guku'te olwobusūngu bwa- 
nge ogulibakirako. 

Ai Mukama, 'gwomanyi: nji'ju- 
kira onji'jire, ompalanire e@gwanga 
kwabo abanji'ganya ; tonzi'gyirawo 
dala olwokugumikirizakwo: manya 

nvumi'dwa Yoku'nanga 'gwe. 

16 Ebigambobyo byalabika 'nembi- 
rya; nebigambobyo byali gyendi 
sanyu nokusanyuka kwomutima 
gwange: kubanga ntumi'dwa eri- 
nyalyo, ai Mukama Katonda owe- 
17 'gye. 4Satula mu kung'aniro lya- 


J Yer. 16. 
33; 17. 14. 


bo abebinyumu, 'so sasanyuka: na- 
tila 'nze'ka olwomukonogwo; ku- 
18 banga onji'juzi'za okunyiga. Obu- 


lami bwange bubērera ki obwolube- 
rera, nekiwundu kyange kiberera 
ki ekitawonyezeka, ekigana okulo- 
gebwa? kazi oliba gyendi (nga- 
ka'ga) akalimba, ngama’zi aga- 
'gwawo? 

19 Mukama kyava ayogera bwati nti 
1 Bwolikomawo, kale ndiku'za olyo- 
ke oimirire mu maso gange; era 
bwolyawuala ebyomuwendo omungi 
okubi'gya mwebyo ebitagasa, oliba 
ngakamwa kange: bali'da gyoli na- 

20 ye 'gwe to'danga gyebali. Era 
m ndikufūla eri abantu bano bugwe 
owekikomo aliko enkomera; era 
balirwana nawe, naye *tebaliku- 
wangula: kubanga 'nze ndi wamu 
nawe okukulokola nokukuwonya, 

21 bwayogera Mukama. Era ndiku- 
wonya mu mukono gwababi, era 
ndikununula okuku'gya mu muko- 
no gwabentisa. 


1 6 Era ekigambo kya Mukama 
neki'ja gyendi nga kyogera nti 
2 Towasanga mukazi, sê tozalira bana 
ba bulenzi newakuba'de abobuwala 
8 mu kifo kino. Kubanga Mukama 
bwayogera bwati ebyabina abobu- 
lenzi nabobuwala abaralirwa mu 
kifo kino nebya banyabwe ababa- 
zala nebya bakitabwe ababazalira 
4 munsi muno, nti Balifa bubi; 4teba- 
likungubagirwa 'so tebalizikibwa ; 
è baliba ngobu'sa ku maso ge'taka: 


era c balimalibwawo nekitala nenja- 


YEREMIYA. 





la ; dnemirambo gyabwe giriba 'me- 
re ya nyonyi ezomu'banga era ya 
5 nsolo ezomunsi. 
bwayogera Mukama nti “ Toingira 
mu nyumba mwebakungubagira, 'sō 
togenda kukuba biwobe, 'so toba. 
kibira: kubanga nziye emirembe 
gyange ku bantu bano, bwayogera 
Mukama, (mba'gyeko) ekisa noku- 
6 sasira okulūngi. Abakula era na- 
bato balifira munsi eno: tebalizi- 
kibwa 'so nabantu tebalibaknngu- 
bagira, 's6 J tebalyesala, 'so 9 teba- 
7 libamwera : 'so abantu tebalibahe- 
gera ('mere) nga babakabira, oku- 
bakubagiza olwabafu; 'so abantu 
tebalibawa kikompe kya kusanynsa 
okunywa olwa kitabwe oba olwa 
8 nyibwe. 'Bo toliingira mu nyumba 
mwebalira embaga, okutula nabo, 
9 okulya nokunywa. Kubauga bwati 
bwayogera Mukama we'gye, Kato- 
nda wa Isiraeri, nti Laba, ndiko- 
mya mu kifo kino mu maso ga'mwe 
na'mwe nga mukyali balamu, e'do- 
bozi eryebinyumu ne'dobozi eryo- 
kusanyuka,e'dobozi eryawasa omu- 
10 gole ne'dobozi lyomugole. Awo 
olulitūka bwolitegeza abantu bano 
ebigambo bino byona, bo nebaku- 
gamba nti t Kiki ekyogeze'za Mu- 
kama obubi buno bwona obunene 
eri 'fe? oba atulanga ki? oba kyo- 
nono ki kyetwononye Mukama Ka- 
11 tonda wa'fe? kale nolyoka obagamba 
nti Kubanga bajaja ba'mwe banva- 
ko,bwayogera Mukama, nebatambu- 
la okugoberera bakatonda abalala 
nebabawereza nebabasinza nebava 
ku'nze, 's0 tebikwatamateka pange; 
12 na mwemwakola bubi kok ani saha 
jaja ba mwe; kubanga, laba, muta- 
mbula buli muntu ngobnka'kanya- 
vu bwomutimagwe omubi bwebuli 
13 nokuwulira nemutampulira: ikye- 
ndiva mbagoba TMmunrgi eno oku- 
genda munsi gyemutamanyanga, 
'mwe newakuba'de bajaja ba mwe; 
era munawererezanga eyo bakato- 
nda abalala emisana nekiro; ku- 
banga siribalaga kisa na katono. 
14 Kale, ” laba, enaku zi'ja, bwayo- 
Nga ° Mukama bwali om u eya- 
'gya sbana ba Ieiraeri munsi Yemi- 
16 siri; naye nti Nga Mukama bwali 
omulamu eya'gya abåna ba Isiraeri 
P munsi eyebukika obwa kono ne 
mu matwale gona gyeyali a 
'de: era f ndibakomyawo munsi ye- 
16 wabwe gyenawa bajaja bibwe. La- 
ba, nditumya ? abavubi bangi, bwa- 
yogera Mukama, era balibavuba ; 
oluvanyumanditumya abai'zi bangi, 
era balibai'ga okuba'gya ku buli 
lusozi ne ku buli kasozi, ne mu 


gera Mukama, abangan kan gogora nii . 





16. 11—16. 17. 





“Ma 3 
Yer. 34 


Kubanga bwati | =. 


Er 23416, 
17, Z Z. 


JMa 141. 
3 Yob 1. 
29 


ls. 3. 24 


wA 
8 
B 


P Yersin ' 


"Yer Mb: 
30. 3; N. 


“Am. 42 ' 
L14 


| 


17 t bunya obwomumainja. Kubanga | ' Yer.124 
amaso gange gatunulira amakubo 


YEREMIYA. 








Aa SW ai 
AA AAA AAA AA AA ——————————— A e NE E jah "i 
yo 


16. 18—17. 25. 
gābwe gona: tegakisibwa bwenyi 11 lwabye. Ngenkwale bwekung'anya 


“Is. 68. 6. 


” Ts. 40. 2. 
Yer. 17. 18. 
!? Yer. 2.7. 


*Zab.31.4; 
44. 2. 


“Is 44 10. 
> Yer.2 11. 


€ Kuv.63; 
15 3. 


Yer. 33. 2. 
d Zab. 83. 


# ia 31. 3. 
iYer. 48.6. 
è Ma. 29. 
2. 


I Zab.2.12; 
26. 2. 
= Zab.13. 


“ Nge. 11. 
g e 


ange, 
bwabwe tebukwekebwa maso gange. 
18 Era okusoka “#ndisasula obutali 
butūkirivu bwābwe nekibi kyabwe 
wemirindi ebiri; kubanga Y bayo- 
nona ensi yange nemirambo egye- 
bintu byabwe ebyebi've, era ba'ju- 
zi'za obusika bwange emizizo gya- 
19 bwe. Ai Mukama, amanyi gange 
era ? ekigo kyange, era obu'dukiro 
bwange ku lunaku olwokulabiramu 
enaku, eri 'gwe amawanga gyegali- 
'ja nga bava ku nkoinerero zensi, 
era balyogera nti Bajaja ba fe basi- 
kira bulimba bwerere, birerya nebi- 
20 gambo #ebitaliko kyebigasa. Omu- 
ntu alyekolera bakatonda, era èa- 
21 batali tonda? Kale, laba, ndi- 
bamanyisa, omulindi guno gwo'ka 
ndibamanyisa omukono gwange 
namavyi gange; era balimanya 
c ngerinya lyange d Yakuwa. 


1 7 ErIBI kya Yuda kyawandikibwa 
a nekalamu eyekyima ne'jinja 
erya alimasi esongovu: kyayolebwa 
ku kipānde ekyomutima gwābwe, 
ne ku marembo gebyoto bya'mwe; 

2 abāna bibwe nga bweba'jukira 
ebyoto byabwe ne €Basera bābwe 
awali emiti egimera ku nsozi e- 

8 mpānvu. Ai ¢olusozi lwange oluli 
mu nimiro, ndigabula ebintubyo 
nobuga'gabwo bwona okuba omu- 
nyago, nebifobyo ebigulumivu olwo- 

4 kwonodna, mu nsalozo zona. Niwe 
olivamu kububwo we'ka mu busi- 
kābwo bwenakuwa ; era /ndikuwe- 
rezesa abalabebo munsi gyotoma- 
nyi: kubanga mukumye omuliro 
mu busüngu bwange obunibiibika- 
nga emirembe gyona. 

5 Bwati bwayogera Mukama nti 
Akolimi'dwa omusaja oyo eyesiga 
abantu, 7 nāfūla omubiri okuba 
omukonogwe, momutimagwe guva 

6 ku Mukama. Kubanga alifanana 
i omwolola oguli mu 'dungu, 'so ta- 
tiraba ebirangi bwebiri'ja; naye 
alibera mu biwalakate mu 'diingu, 
k ensi eyomunyo 'sd eterimu bantu. 

7 LAlinaomukisa omusajn oyo eyesiga 
Mukama, era Mukama lye 'subirye. 

8 Kubanga ™ aliba ngomuti ogwasi- 
mbibwa awali amazi, negulanda 

: emizi gyagwo awali omu'ga, '83 
tegulitya musana bwegwaka enyo, 
naye #amalagala gagwo galiyera ; 
'so tegulyeralikiririra mu mwaka 

ekyeya, 's0 tegulirekayo kubala 

9 bibala. Omntima mulimba okusi- 

nga ebintu byona, era gulwa'de e- 
ndwa'de etewonyezeka: ani ainza 

10 okugumanya? 'Nze Mukama onke- 

bera omutima, nkema ememe, Poku- 
wa buli muntu ngamakuboge bwe- 


gali, ngebibala bwebiri ebyebiko- ' 


'so nobutali butūkirivu !- 


e oa a a a a e a a e ee pama myama mamaa 





(obwāna) bwetezalanga, bwatyo 
bwabera oyo afuna obuga'ga 'so ri 
lwa mazima; renakuze nga zikyali 
za kitundu #bulimuvako, ne ku 
nkomererove aliba t musirusiru. 

12 Ekifo ekvawatukuvu wafe ye 
ntebe eyekitibwa eyagulumizibwa 

18 okuva ku luberyeberşe. Ai Mu- 
kama, e'subi lya Isiraeri, “ bonn 
abakuvako balikwatibwa ensonyi ; 
abansenguka wW baliwandikibwa ku 
'taka, kubanga bayu de ku Mukama, 

14 Yolu'zi olwama'zi amalainu. Mpo- 

“nya, si Mukama, kale Iwenawona ; 
udokola, kale lwenālokoka : kuba- 

15 nga 'gwoli tendo lyange. Laba, 
#bang'amba nti Ekigambo kya Mu- 

16 kama kiriru' dawa ki je 'no. 'Nze 
kubwange seyuna obutaba musi- 
mba enyumaro; 'so segombinga 
olunaku olwokulabiramu enaku; 
'gwomanyzi: ekyava mu mimwa 

17 gyange kyabanga mu masogo. To- 
bera ntisa gyendi : gro bu'dukiro 
bwange ku lunaku olwokulabiramu 

18 obubi. Bakwatibwe ensonyi abo 
abanji'ganya, naye 'nze 'neme oku- 
kwatibwa ensonyi; bo bakeng'e- 
ntererwe, naye 'nze 'neme okuke- 
ng'entererwa: baleteko olunaku 
olwokulabiramu obubi, obazikirize 
aokuzikirira okwemirundi ebiri. 

19 Bwati Mukama bweyang'amba 
nti Genda oimirire mu mulyango 
ogwabina babantu, > bakabaka ba 
Yuda mwebaingirira era mwebafu- 
lumira ne mu miryango gyona Egye- 

20 yerusalemi; obagambe nti Muwu- 
lire ekigambo kya Mukama, 'mwe 

. bakabaka ba Yuda, ne Yuda yena 
ne bona abali mu Yerusalemi, abai- 

21 ngirira mu miryango gino: bwati 
bwayogera Mukama nti Mwekūme 
c muleme okusituliranga ku lunaku 
lwa sabiti omugugu gwona, '80 te- 
muguingirizanga mu miryāngo E- 

22 gyeyerusalemi; 's0 temu'gyanga 
mugugu mu nyumba za'mwe ku lu- 
naku olwa sabiti, 'so temukolānga 
mulimu gwona: naye mutukuzunga 
olunaku olwa sabiti “nga bwenala- 

23 gira bajaja ba'mwe; naye nebata- 
wulira 'so tebatega kutu kwabwe, 
naye nebaka'kanyaza ensingo ya- 
bwe baleme okuwulira era baleme 

24 oku'kiriza okuigirizibwa. Awo olu- 
litūka, bwemunanyikiranga oku. 
mpulira, bwayogera Mukama, obu- 
taletanga mugugu gwona okuguisa 
mu miryāngo gyekibuga kino ku 
lunaku olwa sabiti, naye bwemuna- 
tukuzānga olunaku olwa sabiti obu- 
talukolerangamu mulimu gwona; 


” Zab. 55. 
2 


1 Zab. 59.6. 
t Luk. 12. 
a. 


“ Zab. 73. 
Pri 


Is. 1. 28. 
w Luk. 10. 
20. 


Y Yer.2.13. 


z Ts. 5. 19. 
2 Pet. 3. 4. 


8 Yer, 16. 
18. 


b Yer. 13. 
13. 


d Kuv. 20, 
8, 9. 


25 “kale mu miryango gyekibuga kino | ° Yer. 224. 


munaingirangamu bakabaka naba- 
langira abatu'de ku ntebe ya Daudi, 
- nga bali ku magali era nga bebaga- 








614 





'de embalasi, bo nabakiingu babwe, 


YEREMIYA. 


17. 26—19. 3. 
13 Mukama kyava ayogera bwati 








| 


abasaja ba Yuda nabaliba mu Ye- nti / Mubūze 'no mu mawanga eyali | /Yer. 210. 
rusalemi: nekibuga kino kinabanga | awuli'de ebigambo ebyenkana awo; | 1KoLA1 
26 kya luberera. Era bali'ja nga ba- omuwala wa Isiraeri akoze ekiga- 
E T vu'de mu /bibuga bya Yuda ne mu | 14 mbo ekyeki've enyo. Omuzira o- 
a bifo ebyetolo'de Yerusalemi ne mu- guli ku Lebanoni guli'gwerawo ku 
# Yos. 13. nsi ya Benyamini ne 4 munsi eye- lwazi olwoku'tale? ama'zi amanyo- 
AE Wa nsenyi ne ku nsozi ne í mu bukika govu agakulukuta agava ewala ga- 
ya obwadyo, nga baleta ebiwebwayo | 15 likalira? Kubanga #abantu bange |” Yer. 2 
ebyokebwa nesadaka nebitone no- banerabi'de, bokere'za obubaneebi- | 32 
mugavu, era nga baleta (sadaka): talimu; era babesitaziza mu ma- 
ezokwebaza mu nyumba ya Muka-; kubo gābwe, mu ‘í makubo age'da, Tiyer.616 
27 ma. Naye bwemntanmpulirenga o- okutambulira mu mpenda, mu 'ku- 
kutukuza olunaku olwa sabiti, obu- , 16 bo eritali sende; okufūla ensi ya- 
tatwalanga mugugu newakuba'de bwe kekyewunyo nokusozebwanga | Yer. 19 
okuingiriranga mu miryango Gye- enaku zona; buli muntu anāitānga- | 2: 41: 
erusalemi ku lunaku olwa sabiti; wo anewunyanga nanyenya omu- 
k Yer. 2) ale kndikumira omuliro mu mi- 17 twegwe. !Ndibasisanya nga ne- :Yer. 1 
aa ryango gyakyo, era gulyokya ama- | 
u. yambo Ageyerusalemi, 'so tegulizi- "Yer. 2 
izibwa. | ga gabwe 'so si maso gabwe ku lu- |” 
naku mwebalirabira obuinike. 
FrIGAMBO ekya'jira Yeremiya 18 Awo nebalyoka bogera nti Mu'je 
2 okuva eri Mukama nti Golo. u tumusalire Yeremiya amagezi; |" Yer. 1. 
2 Yer. 19. koka oserengete eri 1 enyumba eyo- o kubanga amateka tegalibula awali | 57108 
6 13,31;6 


‘ mubumbi, era eyo gyenakuwuliriza 

3 ebigambo byānge. Awo nensere- 
ngeta eri enyumba eyomubūmbi, 
kale, laba, ngakolera omulimugwe 
4 ku banamuziga. Awo ekintu kye- 
aa akola nebumba bwekyayonone- 
tera mu mukono gwomubumbi, na- 
kibiunba nate okuba ekintu ekirala 
ngomubiimbi bweyasima okukibū- 

mba. 

5 Awo ekigambo kya Mukama ne- 


> 
ag 
m 

rs 


2o 


mba ya Isiraeri, è 'nze siinza kuba- 
kola ngomubiimbi ono? bwayogera 
Mukama. Laba, ebimba nga bwe- 
riri mu mukono gwomubumbi, na- 
'mwe bwemuli bwemutyo mu mu- 
kono gwange, ai enyumba ya Isi- 

7 raeri. Bwendiba nga njoge'de cku 
'gwanga ne ku bwakabaka, okusi- 
mbula nokumenya nokuzikiriza ; 
8 e'gwanga eryo lyenjoge'deko bwe- 
ririkyūka okuleka obubi bwābwe, 

d ndye'jusa obubi bwenali ndowoza 

9 okubakola. Bwendiba nga njoge- 
'de ku 'gwanga ne ku bwakabaka, 
10 okulizimba nokulisimba; bweriri- 
kola obubi inu maso gange, obuta- 
wulira 'dobozi lyange, kale ndye- 
'jusa obulungi bwenayogera oku- 
11 kola okubagasa. Kale 'no gamba 
abasaja ba Yuda nabali mu Yeru- 
salemi nti Bwati bwayogera Muka- 
ma nti Laba, mbatese'zako obubi 
era mbasalira amagezi: mukome- 
wo 'no buli muntu ngava mu 'ku- 
bolye ebi, mulongose amakubo ga- 
12 'mwe nebikolwa bya'mwe. Naye 
nebogera nti “ Tewali 'sibi: kuba- 
nga tunatambulanga okugoberera 
ebyo byetwagūnja 'fe, era tunāko- 
langa buli muntu ngobuka'kanyavu 
bwoinutimagwe omubi bwebuli. 


E 


Yer. 110. 


d Yer. 3. 
3, 13, 19. 


| Yer. 2.25. 








kabona, newakuba'de okutesa a- 
wali owamagezi, newakuba'de eki- 
gambo awali na'bi. Mnu'je tumu- 
kube nolulimi, tuleme oku'sayo o- 
mwoyo eri ebigambobye nekimu. 
19 'Sayo omwoyo eri 'nze, ai Mu- 
kama, owulire e'dobozi lyabo aba. 
20 mpakanya. Obubi bulisasulwa o- 
lwobulūngi? kubanga basimi'de 
ememe yange Pobunya. 'Jukira 
bwenaimirira mu masogo okubo- 
gerera bo ebirungi okukyusa eki- 
21 ruikyo kibaveko. Kale r wayo a- 
bana babwe eri enjala, obagabule 
eri obuinza obwekitala; bakazi ba- 
bwe bafirwe abana babwe era babe 
ba'na'mwandu; nabasaja bābwe 
ba tibwe, nabalenzi babwe bafumi- 
22 tibwe nekitala mu lutalo. Oku- 
kaba kuwulirwe okuva mu nyumba 
zibwe, bwolibaletako ekibina nga 
tebamanyiri'de: kubanga basimye 
obunya okunkwata, era bakweke'de 
23 ebigere byange ebyambika. Era 
naye, Mukama, 'gwomanyi hyona 
byebatesa okunzi'ta; #tosonyiwa 
bubi bwabwe, 'so tosangula kwo- 
nona kwabwe mu masogo: naye 
basūlibwe mu masogo; obabone- 
reze mu kisera ekyobusungubwo. 


? Yeae.26 


? Zab. 10. 
9, 10. 


1 Q Bwartı bwayogera Mukama nti 
Genda ogule 4 ensimbi eyebii- 
mba eyomubūmbi, otwāle ku ba- 
ka'de babantu ne ku baka'de ba 
2 bakabona; ofulume okugenda mu 
b kiwonvu kya mutabani wa Kino- Yos 14 
mu ekiri awaingirirwa mu mulya- | li 445 
ngo Kalusisi, olangirire eyo ebi- 
3 gambo byenakugamba: oyogere nti | 
Muwulire ekigambo kya Mukama, 
€'mwe basekabaka ba Yuda na mwe 
abali mu Yerusalemi; bwatyo bwa- 


sYa. 18 


mbuyaga eziva ebuvanjuba mu ma- | 24 
so gomulabe; nditunulira “# amabe- = 
| 2 
| 


“Ya. 13 
13. 















19. 4—20. 11. 





wa Isiraeri nti Laba, ndireta obubi 


4 ga buli muntu alibuwulira. 
d Yer. 1.16. 


abalala obubaue, bebatamanyanga, 
ba Yuda; era ba'juza ekifo kino 
"Yer. 7.31; 
32 385. 

S Ler. 18. 
2) 


Yer. 32 38. 
? Ma. 17.3. 


mu muliro okuba ebiwebwayo e- 
byokebwa eri Baali; g kyesiragi- 


6 ra mu mwoyo gwange: kale, laba, 
enaku zija, bwayogera Mukama, 
ekifo kino lwekitakyaitibwa nti 


LA Daek, í Tofesi newakuba'de nti k Kiwō- 
Teen nvu kya mutabani wa Kinomu, 
16 naye nti Kiwonvu ekyoku' tirwamu. 


7 Era ndi'ta okutesa kwa Yuda ne 
Yerusalemi mu kifo kino; era ndi- 
bagwisa nekitala mu maso gabalabe 
babwe, era nomukono gwabo aba- 
nonya obulamu bwābwe: !nemi- 
yambo gyabwe ndigigabula okuba 
ebyokulya eri enyonyi ezomu'ba- 

8nga neri ensolo ezomunsi. Era 
m ndifūla ekibuga kino ekyewunyo 
era okusozebwanga; buli aliitawo 
alyewunya nasoza olwebibonobono 

9 byakyo byona. Era »* ndibalisa o- 
mubiri gwa batabani babwe nomu- 


lYer. 7. 23. 


a. < 

me biri gwa bawala babwe, era balirya 
| Kungs buli muntu omubiri gwa mukwa- 
nogwe mu kuzingizibwa ne mu ku- 
| nyigirizibwa abalabe bābwe, nabo 
abanonya obulamu bwabwe kwe- 
| “Yer.si. | 10 balibanyigiriza. Awo nolyoka ° o- 
| iii menya ensumbi eyo, abasaja aba- 
11 genda nawe nga balaba, nobaga- 
mba nti Bwati bwayogera Mukama 
we'gye nti Era bwentyo bwendi- 
menya abantu bano nekibuga kino 
ngomuntu bwamenya ekintu ekyo- 
mubumbi ekitainzika kuyungibwa 
? Yer.7.32 nate: era Pbalizikira mu Tofesi 
okutiisa Iwewatalibawo 'banga lya 
12 kuzikainu. Bwentyo bwendikola 
ekifo kino, bwayogera Mukama, 
nabakitulamu, nga nfula ekibuga 
13 kino okuba nga Tofesi: nenyumba 
Ezeyerusalemi nenyumba za base- 
kabaka ba Yuda ezononese ziriba 
72 Basek. ngekifo Tofesi, “enyumba zona 
AAA zebayotererezingako wa'gulu obu- 
Zef. 1.5. bane e'gye lyona erye'gulu, $ neba- 
’ Yer. 118 fukira bakatonda abalala ebiwe- 

bwayo ebyokunywa. 
; 14 Awo Yeremiya na'ja ngava Eto- 
fesi Mukama gyeyali amutumye 
| aan okulagula; fnaimirira mu lu'gya 


olwenyumba ya Mukama, nagamba 
15 abantu bona nti Bwati bwayogera 
Mukama we'gye, Katonda wa Isi- 
raeri nti Laba, ndireta ku kibuga 
kiuo ue ku mbuga zakyo zona 





YEREMIYA. 


yogera Mukama we'gye, Katonda 































ku kilo kino, obulyamiriza amatu 
Kuba- 
nga 4 bāndekawo nebakafiza ekifo 
kino, nebotereza omwo bakatonda 


bo ne bajaja babwe ne basekabaka 
5 omusai ogutaliko musango; era 


< bāzimba ebifo ebigulumivu ebya 
Baali Jokwokya batabani babwe 


yanga 'so sakyogera '80 tekyaingi- 





615 


obubi bwona bwenakyogerako; ku- 
banga baka'kanyazi za ensingo ya- 
bwe baleme okuwulira ebigambo 
byange. 


9 Awo 4 Pasukuli mutabani wa 
b | meri kaboua, eyali comwa- 

mi omukulu owomunyumba ya 
Mukama, nawulira Yeremiya nga- 
2 lagula ebyo. Awo Pasukuli nā- 
kuba Yeremiya na'bi namusiba mu 
nvuba eyali mu “mulyango ogwe- 
ngulu ogwa Benyamini ogwali mu 
3 nyumba ya Mukama. Awo olwa- 
tuka enkya Pasukuli na'gya Yere- 
miya mu nvuba. Awo Yeremiya 
nimugamba nti Mukama takutū- 
mye linyalyo Pasukuli wabula 
4 e Magolumi'sabibu. Kubanga bwati 
bwayogera Mukama nti Laba, ndi- 
kufula ekyentisa eri 'gwe ke nyini 
neri mikwanogyo bona: era bali- 
gwa nekitala ekyabalabe babwe, 
namasogo galikiraba: era ndiwa 
Yuda yena mu mukono gwa kabaka 
Webabuloni, naye alibatwala Eba- 
buloni nga basibe, era aliba'ta ne- 
kitala. Era nate ndiwa obuga'ga 
bwona obwomukibuga kino nama- 
BA gamu gona nebiutu byamu 
yona ebyomuwendo omungi, we- 
wawo, ebintu byona ebya baseka- 
baka ba Yuda ndibiwa mu mukono 
gwabalabe bābwe, abalibanyaga 
nebabakwata /nebabatwala Eba- 
6 buloni. Nawe, Pasukuli, nabo bo- 
pa abali mu nyumbayo baligenda 
mu busibe: era olituka Ebabuloni, 
era olilira eyo, era olizikirwa eyo, 
'gwe nemikwanogyo bona bewala- 
gula ebyobulimba. 


8 Yer. 21. 
1: 38. 1. 
b1 Byom. 
U. 14. 
Yer. D. 
2. 


d Yer. 9. 
13. 


“ Yoh. 3 
16, 11. 


5 


/2 Basok. 
24. 12-18; 
25. 13-17. 


7 Ai Mukama, wa'nimba 'nze ne- 
'nimbibwa: onsinga 'nze amanyi 
era owangu'de: 9nfiise ekisekere- |? Kung.3 
rwa okuzibya obu'de, buli muntu ?É 

8 ankudalira. Kubanga buli Iwenjo- 
gera, njogerera wa'gulu; njogerera 
wa'gulu nti iEkye'jo nokunyaga: 
kubanga ekigambo kya Mukama 
bakifula ekivume gyendi nekyoku- 

9 sekerera okuzibya obude. Era 
bwenjogera nti “'Simwogereko '80 
sikyayogerera mu aha kale i 
mu mutima gwānge muba #ngomu- | 4 Zab.39.3. 
liro ogubūbūka ogusibibwa mu ma- 
gūmba gānge, era nga nkoye oku- 
zibikiriza 'so siiuza (kuberera awo). 

' 10 ? Kubanga mpuli'de okulyolyoma 
kwabangi, entisa enjui zona. Mu- 
lope, na'fe tunamulopa (bwebo- 
gera) mikwano gyange enyo bona, 
bo abalabirira okuwenyera kwange; 
mpo zi anasendebwasendebwa, na- 
'fe tunamuwaingula, era tulimuwa- 

11 lanako e'gwanga. Naye Mukama 
ali nange ngowamanyi owentisa: 
abanji ganya kyebaliva besitala 'sō 
tebaliwangula: baliswāla nyo, ku- 


i Yer. 6. 7. 


1 Zab. 31. 
13. 





AAA AAA aaa aana aana aaa aana e aa aana 
AA AAA AA AAA AAA AA o o 













616 





"Yer. 2. 
40. 


"Yer. JI. 
29. 


a Yob. 3.3. 
Yer. 15. 10. 


4 sauh 19. 


iz 13. 19. 
r Yer. 18. 
22. 


’ Yob. 3. 
10, 31, 


t Yob. 3.20. 


s Yer. 38.1. 


b 2 Basek. 
25. 18. 


€ Yer.37.7. 
42 Basek. 
25. 1. 


t Yer. 32.5. 


J Ma. 4. H. 


9 Yer, 37. 
17. 


Pa 28. 
2 ig KA 
34. 17. 





YEREMIYA. 





banga tebakoze bya magezi, bali- 
kwatibwa Wensonyi ezitali'g wawo 
12 eziterabirwenga enaku zona. Naye, 
ai Mukama we'gye, “akema omu- 
tūkirivu, alaba ememe eyomunda, 
udabe e'gwangalyo lyoliwalana ku- 
bo; kubanga nkubi kuli'de ensčnga 
13 yange. Muimbire Mukama, mute- 
ndereze Mukama: kubanga awo- 
nyeza ememe yoyo eyetaga mu 
mukono gwabo abakola obubi. 
vOlunaku kwenazalirwa lukoli- 
mirwe: olunaku mange kweyanza: 
lira laleme okuwebwa omukisa. 
15 Akolimirwe oyo eyamuletera kita- 
nge ebigambo nti Ozali'dwa mwana 
wa bulenzi; ngamusanyusa nyo. 
16 Era omusaja oyo abere Pngebibuga 
Mukama byeyasila natenenya: “a 
wulire okukai 
17 wa'gulu mu tuntu; #kubanga teya- 
nzi ta bwenava mu lubuto; bwatyo 
mange yandiba'de entana yange, 
nolubutolwe Iwandiba'de lukulu e- 
18 naku zona. 'Navira ki mu lubuto 
okulaba okutegana nobuinike, ena- 
ku zinge zimalibwewo olwensonyi? 
21 EKiGAMBO ekya'ja eri Yeremiya 
okuva eri Mukama kabaka Ze- 
dekiya bweyamutumira € Pasukuli 
` mutabani wa Malukiya ne b Zefa- 
niya mutabani wa Maaseya kabona 
2 ngayogera nti Nkwegairi'de, ¢ tuba- 
lize eri Mukama; kubanga 4 Ne- 
bukadune'za kabaka Webabuloni 
atutabala: mpozi Mukama ana- 
tukola ngebikolwabye byona ebye. 
kitalo bwebiri, atuveko. 
3 Awo Yeremiya nabagamba nti 
4 Bwemuti bwemuba mugamba Ze- 
dekiya nti Bwati bwayogera Muka- 
ma, Katonda wa Isiraeri nti Laba, 
€ndi'za enynma ebyokulwanyisa e- 
biri mu mikono gya'mwe byemu- 
' lwänyisa ne kabaka Webabuloni 
Nabakaludaya ababazingiza, (abali) 
ebwerun wa bugwe, era ndibakung'a- 
5 nyiza wakati mu kibuga kino. Nā- 
nge mwene ndirwana na mwe / ne- 
ngalo ezigolo'dwa nomukono ogwa- 
manyi, nga ndiko obusūngu nekirui 
6 nobukāmbwe obungi. Era ndita 
abali mu kibuga kino, abantu era 
nensolo: balifa kawumpuli mungi. 
7 Awo oluvanyuma, bway ogera Mu- 
kama, sndigabula Zedekiya kabaka 
wa Yuda naba'dube nabantn, abo 
kawumpuli nekitala nenjala bebya- 
f'sawo mu kibuga muno, mu muko- 
no gwa Nebukadune'za kabaka We- 
babuloni ne mu mukono gwabalabe 
bābwe ne mu mukono gwabo aba- 
nonya obulamu bwabwe: era ali- 
ba'ta nobwogi bwekitala; ftaliba- 
sonyiwa ’sō talibakwatirwa kisa 
8 'so talisasira. Era ogambinga a- 
bantu bano nti Bwati bwayogera 


14 





)n enkya, nokwogerera |: 





Mukama nti Laba, knteka mu ma- 
s0 ga'mwe e'kubo eryobulamu ne- 


9 'kubo eryokufa. ' Abera mu kibuga 


muno alifa nekitala nenjala ne ka- 
Wumpuli: naye oyo avamu nasenga 
Abakaludaya ababazingiza yaliba 
omulamu, '“nobulamubwe buliba 
10 munyago gyali. Kubanga nta'de 
amaso yange ku kibuga kino oku- 
'kiretako obubi 'so si bulūugi, bwa- 
yogera Mukama: #kirigabulwa mu 
mukono gwa kabaka Webabuloni, 
naye valikyokya omuliro. 
Nebyenyumba ya kabaka wa Yu- 
da, muwulire ekigambo kya Muka- 
12 ma: 'Mwe enyumba ya Daudi, 
bwati bwayogera Makama nti Mu. 
tukirizenga emisango enkva, era 
mu'gyenga omunyago mu mukono 
gwomujozi, ekirui kyange kireme 
okutambula ngomuliro nekyokya 
newataba ainza okukizikiza, olwo- 
13 bubi obwebikolwa bya mwe. Laba, 
ndi mulabewo, ai 'gwabera mu ki- 
wonvu, nawali olwazi olwomuluse- 
nyi, bwayogera Mukama; 'mwe 
abogera nti Ani aliserengeta oku- 
tutabala? uba äni aliingira mu 
14 nyumba za'fe? era ndibabonereza 
ngebibala bwebiri ebyebikolwa bya- 
'mwe, bwayogera Mukama: era 
ndikumira omuliro mu kibira kya- 
kyo, era gulyokya byona ebikye- 


tolo'de. 

2 9 Bwartyo bwayogera Mukama nti 
Serengeta eri enyumba ya ka- 
baka wa Yuda, oyogerere eyo eki- 
2 gambo kino ogambe nti a Wulira 
eki ambo kya Mukama, ai kabaka 
ya Wuda atula ku ntebe ya Daudi, 
ke naba'dubo nabantubo abaingi- 
S rira mu miryango gino. Bwati 
bwayogera Mukama nti b Matukiri- 
zenga emisango nebyensõuga, mu- 
gyenga omunyago mu mukono gwo- 
mujozi: 's0 temulyazamanyanga, 
temugiriranga kye'jo € mugenyi ne- 
wakuba'de atalina kitawe newaku. 
ba'de 'na'mwandu,'so kaag AA a 

musai ogutaliko musango mu 
4 kino. Kubanga bwemulikolera dala 
ekigambo ekyo, 4 kale muliingirira 
mu miryango egyenyumba eno ba- 
sekabaka abalitūla ku ntebe ya 
Daudi, nga batambulira mu magali 
era nga agal embalasi, ye na- 
5 ba'dube nabantube. Naye bwemu- 
tali'kiriza kuwulira bigambo bino, 
e nerāira 'nze'ka, bwayogera Mnu- 
kama, ngenyumba eno erifūka ma- 
6 tongo. Kubanga bwati bwayogera 
Mukama ebyenyamba ya kabaka 
wa Yuda: nti 'Gwe Gireadi gyendi 
(era) mutwe gwa Lebanoni: (era 
naye) sirirema kukufula diingu ne- 
7 bibuga omutali bantu. Era ndiku- 
tegekera abazikiriza, buli muntu 


11 


20. 12—22. 7. 








15, 19 


aa 





m Yer. 4. 
18; ag 


> 


| 














AAA AAA aaa a AAA a AAA AA AA e aaa 





22. 8—23. 8. 


SILIH 


8 Yer.5.19. 


iMa 2.25, 
A. 


t Yer. 986. 
2. 


siu IL 


” Yer. 16, 
4, 6. 


7 2 Basek. 
uUa 

2 Byom. 
Wg. 6 
Yer. 34.20. 


? Yer. 23.1. 





balitema /emivulegyo egisinga obu- 
8 lungi, nebagisula mu muliro. Kale 

amawanga wangi galiita awali eki- 

buga kino, era baligambagana buli 

muntu mu'ne nti y Mukama kiki 

ekyamukoza bwatyo ekibuga kino 
9 ekikulu? #Awo neba'damu uti Ku- 
banga baleka endagino ya Mukama 
Katonda wabwe, nebasinza baka- 
tonda abalala nebabawereza. 

k Temukabira maziga oyo eyafa, 
"80 temumukungubagira: naye mu- 
mukabire nyo nyini amaziga ' oyo 
agenda; kubanga takya'da nate 'so 
11 taliraba nsi yewabwe. Kubanga 

bwati bwayogera Mukama ebya 

m Sa'lumu mutabani wa Yosiya ka- 

baka wa Yuda eyasikira Yosiya 

kitawe okufuga, eyagenda okuva 

mu kifo kino, nti Takyakomangawo 
12 nate; naye “mu kifo gyebamutwala 
nga musibe, omwo mwalifira, '80 
takyalaba nsi eno nate. 

o Zimusānze oyo azimba enyu- 
mbaye olwobutali butukirivu, ne- 
bisengebye olwokulya ensõnga; ra- 
lya emirimu gya mu'ne 7 awatali 
14 mpera, 's0 tamuwa bintubye; ayo- 

gera nti Nezimbira enyumba engazi 

nebisenge ebinene, neyesaliramu 
ebituli; era ebikibwako emivule, 
15 era esigibwako gerenge. Olifuga 
kubanga oyagala okukiza (bano) 
emivule? kitāwo teyalyānga nā- 
nywanga, “nakolanga ebyensonga 
nebyobutukirivu? kale naba bu- 
16 lungi. Yasalanga omusango gwo- 
mwavu neyetāga; kale naba buli- 
ngi. Sikwe kwali okn' manya? bwa- 
17 yogera Mukama. ' Naye amasogo 
nomuti o bigoberera okwego- 
mbakwo okwerere, nokuyiwa omu- 
sai ogutaliko musāngo, nokujõga, 
18 nekye'jo okukigiranga. Mukama 
kyava ayogera bwati ebya “ Yeko- 
yakimu mutabani wa Yosiya kabaka 
wa Yuda nti v Tebalimukungubagi- 


10 


18 


ra (nga bogera nti) Wowe, muganda 
wange! oba nti Wowe, mwanyi- 
naze! tebalimukungubagira (nga 


bogera nti) Wowe, mukama wange! 

19 oba nti Wowe, ekitibwakye! Alizi- 
kibwa ngendogoi bwezikibwa, ¥ e- 
walnlwa esulibwa ebweru wemirya- 
ngo gya Yerusalemi. 

20 Linya ku Lebanoni okabe: oimu- 
se e'doboziryo mu Basani: okabe 
ngoima ku Abalimu; kubanga ba- 

21 ganzibo bona bazikiri do. Nayogera 
nawe bwewali ngolaba omukisa; 
naye noyogera nti Siwulire. Eyo 
ye yabanga empisayo okuva mu 
butobwo, obutagonderanga 'dobozi 

22 lyānge. Embuyaga ze ziririsa “aba- 
sumbabo bona, ne baganzibo bali- 
twalibwa okusibibwa : kale tolirema 
kukwalibwa nsonyi noswala olwo- 


YEREMIYA. 
ngalina ebintubye (ebizikiriza): era | 23 bubibwo bwona. Ai 'gwabera ku 


Lebanoni, akola ekisukyo ku mivu- 
le, ngoliba wa kusasirwa nyo, obu- 
lumi bwebulikukwata, obubalagaze 
ngobwomukazi alimwa okuzāla ! 
24 4 Nga bwendi omulamu, bwayogera 
Mukama, :Kouiya mutabani wa 
Yekoyakimu kabaka wa Yuda ne- 
wakuba'de nga ye “mpeta eyaka- 
bonero ku mukonogwo ogwadyo, 
25 era nandikukwaku'deyo; era 4 ndi- 


kugabula mu mukono gwabo aba- | 20 


nonya obulamubwo ne mu mukono 
gwabo botya, mu mukono gwa Ne- 
bukadule'za kabaka Webabuloni, 
ue mu mukono Gwabakaludaya. 
26 Era ndikugobera, 'gwe ne nyoko 
akuzāla, munsi endala gyemutāzā- 
27 lirwa; era mulifira eyo. Naye ma- 
nsi ememe yabwe gyeyegomba oku- 
28 da eyo, gyebatali'da. Omusaja ono 
Koniya lugyo Iwatifu olunyome- 
- bwa? ono <kibya omutali kusa- 
nyusa ? bagoberwa ki ye neza'de- 
rye, nebagoberwa munsi karak. 
29 manyi? /Ai ensi, ensi, ensi, wulira 
30 ekigambo kya Mukama. Bwati 
bwayogera Mukama nti Muwandi- 
ke omusaja ono Y obutaba na bana, 
omusaja ataliraba mukisa mu biro- 
bye; kubanga tewaliba muntu wa 
ku za'derye aliraba omukisa inga- 
tu'de ku ntebe ya Daudi, oba nga 
yeyongera nate okufuga mu Yuda. 


2 ZISANZE %abasūmba abazikiri- 
za abasāsāuya endiga ezomu- 
diindiro lyänge ! bwayogera Muka. 

2 TER Mukama Katonda wa Isiraeri 
a WA ayogera bwati eri abasumba 

isa abantu bange nti Musasa- 
nyi 'za ekisibo kyange nemubagoba, 
'so temwabalambula ; laba, ndireta 
ku'mwe obubi obwebikolwa bya- 

3 'mwe, bwayogera Mukama. Era 
b ndikung'anya abafi'sewo ku kisibo 
kyange okuba'gya munsi zona gye- 
nabagobera, nembakomyawo mu bi- 
sibo byabwe; era balyala balyeyo- 

4 ngera. Era ndi'sawo “ abasumba 
kubo abalibalisa : kale nga teba- 
kyatya nate 'so tebalikeng'entere- 
rwa, 'so tewaliba abalibula, bwayo- 
gera Mukama. 

5 Laba. enaku zi' ja, bwayogera Mu- 
kama. Iwendirosa eri Daudi d E'ta- 
bi etukirivu, era “alifnga nga ye 
kabaka, era alikola ebyamagezi, era 
alitukiriza /emisāngo nebyensonga ' 

6 muusi. Mu mirembegye Yuda ali- | 
rokoka ne vIsiraeri alibera mire- 


mbe: era lino lye linyalye lyalitū- | 5 


wibwa nti Mukama bwe t butūkiri- 
7 vu bwa'fe. 
zi ja, bwayogera Mukama. Iwebata- 
kyayogera nate uti Nga Mukama 
bwali omulamu eya gya abina ba 
8 Isiraeri muusi Yemisiri; naye nti 


U3 








Laba, kenaku kyeziva | 30 


617 





e Is. 49. 18. 


e Is, 36. 11. 
Yer. 6. 3; 
30, 21; 22. 
2L 


Ez. 4.2 
neb. 


Ver. 30. 9. 
Zek. 9. 9. 
! Mat. 2 2. 









P Yer. 11. 
33. 


” Is. 9. 16. 


8 Yer. 9. 
B. 
t Ez 13. 22. 


= Is. 1.9, 
10. 


a Kubal. 


ua 6. 


? Mi. 3. 11. 
AA; 


> 


a 30. 


[E | ha'brabo,uaye neba'dukana mbiro: Pa 14, 


YEREMIYA. 





Nga Mukama bwali omulamu eya- 
'uya eza'de eryenyumba ya Isiraeri 
munsi eyebukika obwa kono ne 
munsi zona gyenabagobera nabali- 
nyisa nabatwala ; era balibera mu- 
nsi yabwe bo. 

9 Ebya bana bi. Omutima gwange 
munda yange gumenyese, amagu- 
mba gange gona gakankana; ninga 
omutamivu, era ngomuntu awangu- 
'dwa omwenge; kulwa Mukama no- 
lwebigambobye ebitukuvu. Kuba- 

10 nga lensi e'ju'de abenzi; kubanga 
mengi ekungubaga olwokuläira ; a- 
malundiro agomu'dūugu gakaze ; 
namagenda gābwe mabi, namanyi 

11 gābwe si malūngi. Ton n na- 
'bi era ne kabona bonone we- 
wawo, 9mu nyumba yange mwe- 
nalabira obubi bwabwe, bwayogera 

12 Mukama. Amakubo gabwe kyega- 
liva gabera gyebali ngobuserezi mu 
kizikiza: balisindikibwa nebagwa 
omwo: Pkubanga ndibaletako obu- 
bi, gwe mwaka mwebalibonereze- 

13 bwa,bwayogera Mukama. Eranda- 
bye obusirusiru ku bana'bi Abesa- 
maliya ; ” balagula kulwa Baali neba. 

14 kyamya abautu bange Isiraeri. Era 
ndabye ekigambo ekyeki've ne ku 
bana'bi Abeyerusalemi; s benda era 
batambulira mu byobulimba, tne- 
banyweza emikono gyabo abakola 
obubi, newataba akyuka okuleka 
obubibwe: bona bafuse gyendi “ nga 
Sodomu, nabali omwo nga Goinola. 

15 Mukana we'gye kyava ayogera 
bwati ebya bana'bi nti Laba, ndiba- 
lisa abusinso, era ndibanywesa a- 
ma'zi agomusūsa : kubanga mu ba. 
nabi Abeyerusalemi obwonênefu 
mwebuvu'de okubuna ensi yona. 

16 Bwati bwayogera Mukama we'gye 
nti Temuwuliranga bigambo bya 
bana'bi ababalagula; babaigiriza 
ebitaliko kyebigasa : w bogera okwo- 
lesebwa okuvu' de mu mutima gwa- 
bwe bo, 'so okutavu'de mu kamwa 

17 ka Mukama. Bagamba olutata abo 
aba'nyoma nti Mukama ayoge'de 
nti vMuliba nemirembe; na buli 
muntu atambulira mu buka' kanya- 
vu bwomutimagwe ye bainugamba 
nti “Tewaliba bubi obuliba'jira. 

18 Kubanga “ani eyali aimiri'de Mu- 
kama watiseza ebigambo, ategere 
awulire ekigambokye? ani eyali 
yetegere'za ckigambo kyange nā- 

19 kiwulira ? Laba, kibuyaga wa Mu- 
kama, kye kiruikye, afulumye, we- 
wawo, kibuyaga wakazimu: aligwa 

i 2 ku mntwe gwababi. bObusingu 

l! bwa Mukama tebuli'da okntūsa lwa- 

| limala okutiikiriza, okutiisa lwali- 





kome'kereza omutimagwe byegu- 
maliri'de : mu naku ezoluvanyuma 
mulikitegêrera dala. c fatuma ba- 


| 21 
na'bi abo, naye neba'dukana mbiro: 


sayogera nabo, naye nebalagula. 
22 Naye singa baimirira mu kutesa 
kwange, kale bandiwuli za abantu 
binge ebigambo byange, era 4 ba- 
ndibakyusi za okuleka e'kubo lya- 
bwe ebi nobubi obwebikolwa bya- 


Yer. 3 
8. 


23 bwe. 'Nze ndi Katonda ali oku- 
mpi, bwayogera Mukama, “so siri 
24 Katonda ali ewala ? / Waliwo ainza 
okwekweka mu bifo ebyekyama ne. 
simulaba? bwayogera ukama. 
o Si'jula 'gulu nensi? bwayogera 
25 Mukama. . Mpuli'de bana'bi bye- 
boge'de iabaima mu linya lyange 
okulagula ebyobulimba, nga bogera 
26 nti Ndose, ndose. Ebyo biritusa wa 
okuba mu mutima gwa baua bi aba- 
lagula ebyobulimba; bana'bi abobu- 
kyimuobwomumutima gwabwe bo? 
27 Abalowoza okwerabiza abantu ba- 
nge erinya lyange olwebiroto bya- 
bwe byebabuliragana buli muntu 
mu'ne, nga bajaja bibwe bwebe- 
rabira erinya lyange olwa Baali. 
28 Na'bi alota ekiroto abūlirčuga eki- 
roto, noyo alina ekigambo kyange 
ayogerenga ekigambo kyange no- 
bwesigwa. Ebisusunku kiki okwe- 
nkana neng'ano? bwayogera Muka- 
29 ma. Ekigambo kyange tekifanana 
muliro? bwayogera Mukama; erate- 
kifanana nyondo eyasayasa olwazi? 
30 Kale, laba, Indi mulabe wa bana- 
'bi, bwayogera Mukama, aba'ba e- 
bigambo byange buli muntu ku 
81 mu'ne. Laba, ndi mulabe wa ba- 
na' bi, bwayogera Mukama, aba dira 
enimi zabwe nebogera nti Ayogera. 
82 Laba, ndi mulabe wabo abalagula 
ebiroto ebyobulimba, bwayogera 
Mukama, nebabibilira, ™ nebakya- 
mya abantu bange olwobulimba 
bwabwe nolwokwenyumiriza kwa- 
bwe okutalimu : naye sabatuma 'so 
sabalagira; 'so tebaligasa bantu 
bano na katono, bwayogera Muka- 
88 ma. Awo abantu bano oba na'bi 
bwe balikubuza nga bopera nti 
» Omugugu gwa Mukama kye ki? 
kale nobagamba nti Mugugu ki! 
Ndibagoba, bwayogera Mukama. 
34 Ne na'bi ne kabona nabantu aba- 
lyogera nti Omugngu gwa Muka- 
ma, ndibonereza omunto oyo nenyu- 
35 mbaye. Bwemuti bwemuligamba 
buli muntu mu'ne na buli muntu 
mugandawe nti Mukama a'zemu 
ki? era nti Mukama ayoge'de ki? 
86 Nomugugu gwa Mukama temuk ya- 
gwatula nate: kubanga buli muntu ' 
ekigambokye ye kye kiriba omugu- | | 





l Ma 18 | 
Ya. 1k14 | 
| 


alu 18. 


E ` p“. ae 
xp a Ng E 
pE aF 


gugwe ; kubanga mwanyola ebiga- 

mbo bya ° Katonda omulamu, ebya | * Zab. e 

Mukama we'gye Katonda wa'te. j2 | 
37 Bwoti bwoba ogamba na'bi nti Mu- 

kama aku'zemu ki? era nti Mu-. 
88 kama ayoge'de ki? Naye bwemu. | 

lyogera nti Omugngu gwa Mukama; | 








1 Ma. 28. 
77. 


| Yer. 28. 1. | mwaka ogwokuna ogwa Yekoyaki- | 


23. 39—25. 14. 


10 byona gyendibagobera. 


Mukama kyava ayogera bwati nti 
Kubanga mwogera ekigambo ekyo, 
nti Omugugu gwa Mukama, nange 
mbatumi'de nga njogera nti Te- 


mwogeranga nti Omugugu gwa Mu- 


PKos 446. | 39 kama; kale, laba, P ndiberabirira 


dala, era ndibasūla nekibuga kye- 
nabawa 'mwe ne bajaja ba ' mwe o- 


40 kuvira dala wendi: era ndibaletako 


ekivume ekitali'gwawo nensonyi e- 
zitalivawo ezitalyerabirwa. 


9 4 aMuzAMA yanjolesa, era, laba, 


ebi'bo bibiri ebyetini ebiteke- 
'dwa mu maso geyekalu ya Muka- 
ma; > Nebukadule'za kabaka We- 
babuloni ngamaze okutwala nga 
musibe c Yekoniya mutabani wa 
Yekoyakimu kabaka wa Yuda 4 na- 
bakungu ba Yuda wamu nebafundi 
nabawesi okuba'gya mu Yerusale- 
2 mi, era ngabatu'te Ebabuloni. E- 
kibo ekimu kyalimu etini ningi 
nyo, ngetini ezisoka okwengera: 
neki'bo ekyokubiri kyalimu etini 
mbi nyo ezitalika, kubanga zainga 
3 obubi. Awo Mukama nang amba 
nti Olaba ki, Yeremiya? Nenjoge- 
ya nti Tini; etini enūngi nungi 
nyo; nembi mbi nyo ezitalika, ku- 
4 banga ziinga obubi. Awo ekigambo 
kya Mukama nekinji'jira nga kyo- 
5 gera nti Bwati bwayogera Mukaina 
Katonda wa lIsirneri nti Ngetini 
zino enūngi, bwentyo bwendirowo- 
za abasibe ba Yuda, benasindikiriza 
okuva mu kifo kino okugenda mu- 
nsi Eyabakaludaya, olwobulingi. 
6 Kubanga nditeka amaso gange ku- 
bo olwobuliingi, era ¢ ndibakomya- 
wo nate munsi eno: era ndibazi- 
mba 'sō siribabva ; era ndibasimba 
7 's0 siribasimbula. Era /ndibawa 
omutima oku manya nga ndi Mu- 
kama: ers 7 banabanga bantu ba- 
nge, nange nibanga Katonda wā- 
bwe: kubanga balikomawo gyendi 
8 nomutima gwabwe gwona. Era 
ngetini embi ezitalika, kubanga zi- 
inga obubi; mazima bwati bwayo- 
gera Mukama nti Bwentyo bwendi- 
gabula íi Zedekiya kabaka wa Yuda 
nabakungube nabafi'kawo ku Yeru- 
salemi abasigala munsi eno £ nabo 
9 abali munsi Yemisiri: ndibagabu- 
la okuyūgūmizibwa erui nerui mu 
nsi zona eza bakabaka bwezenkana 
olwobubi ; okuba ! ekivume noluge- 
ro nekikino nekikoliwo mu bifo 
Era ndi- 
wereza ekitala nenjala ne kawu- 
mpuli mubo okutūsa lwebalimali- 
. bwawookuva kunsi gyenawa bo ne 
bajaja bābwe. 


ekyabantn bona aba Yuda 4 mu 


12 nsanyu. 


ErirGAMBO ekya'jira Yeremiya | 14 na. 


YEREMIYA. 





mu mutabani wa Yosiya kabaka 
wa Yuda; ogwo gwe gwali omwaka 
ogwoluberyeberye ogwa Nebukadu- 
2 le'za kabaka Webabuloni; Yeremi- 
ya na'bi kyeyabūlira abantu bona 
aba Yuda ne bona abali mu Yeru- 
3 salemi, ngayogera nti ? Okuva ku 
mwaka ogwekumi nesatu ogwa Yo- 
siya mutabani wa Amoni kabaka 
wa Yuda ne lero, emyāka egyo a- 
makumi abiri mwesatu, ekigambo 
kya Mukama kyanji'jirānga nenjo- 
gera na'inwe, nga ngolokoka mu 
makya nenjogera; naye 'mwe te- 
4 muwulirizanga. Era Mukama ya- 
batumiranga aba'dube bona bana- 
'bi, ngagolokoka mu makya ngaba- 
tuma; naye 'mwe temuwuliriza- 
nga 'so temuteganga kutu kwa- 
5 "mwe okuwulira; ngayogera nti 
c Mukomewo 'no buli muntu ugale- 
ka e'kubolye ebi uobubi obwebiko- 
lwa bya'mwe, 4 mubëre munsi Mu- 
kama gyeyabawa 'mwe ne bajaja 
ba'mwe, okuva e'da nokutūsa emi- 
6 rembe gyona: 'sa temugobereri- 
nga bakatonda abalala okubawere- 
zānga nokubasinzanga, 'so temu- 
nsunguwazanga “nomulimu ogwe- 
mikono gya'mwe; nange siribakola 
7 bubi. Era naye temumpuliranga, 
bwayogera Mukama; muusungu- 
waze nomulimu ogwemikono gya- 
8 'mwe olwokweriimya 'mwe'ka. Mu- 
kama we'gye kyava ayogera bwati 
nti Kubanga temuwuli'de bigambo 
9 byange, laba, ndituma nenzirira 
Jebika byona ebyebukika obwa ko- 
no, bwayogera Mukama, era (ndi- 
tumira) Nebukadule’za kabaka We- 
babuloni #omu'du wange, nemba- 
leta okutabala ensi eno nabo abali 
omwo namawanga gano gona age- 
tolo'de; era ndibazikiririza dala 
nembafila ekyewunyo nokusoze- 
bwanga namatongo agolubirera. 


10 Eranate ndiba'gyako e'dobozi eryo- 


kusanyuka ne'dobozi eryokujaguza, 
e'dobozi lyawasa omngole ne'dobo- 
zi lyomugole, tokuvuga kwolube- 


11 ngo nokwaka kwetabaza. Nensi 


eno yona eriba matongo nekyewu- 
nyo; knamawanga gano galiwere- 
reza kabaka Webabuloni lemyaka 


mbonereza kabaka Webabuloni ne- 
'gwanga eryo, bwayogera Mukama, 
olwobutali butukirivu bwabwe, ne- 
nsi Eyabakalndaya, era ndigifula 


13 amatongo enaku zona. Era ndire- 


ta kunsi eyo ebigambo byange byo- 
na byenagyogerako, byona ebyawa- 
ndikibwa m mu kitabo kino Yeremi- 
ya kyeyalagula eri amawanga go- 
Kubanga * amawanga mangi 
ne t.kabaka abakulu abalibafūla 


aba'uu, abo bebalifūla aba'du : cra | 


619 





è Yer. 1.2. 


e Yer. 18. 
ll. 


d Yer.7.7. 


“ Yer.1.1¢ 




























SYer. 1.15. 


7 Is. 44. 29; 
45.1. 

Yer. 27.6; 
43. 10. 

Ez. 29. 18- 
20. 


i Mub. 12. 
4 


4 Yer. 77. 
38; W. 14. 
l Is. 23.15. 


= Yer. 46- 
51. 


R Yer. 50 
9, 41; 51. 
Yi, 28. 





620 






° Zab. 75. 


8. 
Ts 51. 17. 
pung: 4 


Kuv. 14. 


P Is. 51. 23. 


g Yer. 51. 
41. 


/ Yo. 3. 16. 
Am. 1. 2. 


# Zab. 68. 
3. 





YEREMIYA. 25.15 26.8. 


ndibasasula ngebikolwa byabwe 
bwebiri era ngomulimu ogwemiko- 
no gyabwe bweguli. 
15 Kubanga bwati Mukama Katonda 
wa Isiraeri bwang'amba nti Tola 
o ekikompe ekyomwenge ogwekirui 
kino mu mukono gwange, oginy we- 
seko amawanga gona gyenkutuma. 
16 Kale balinywa nebataga' ta nebalalu- 
ka olwekitala kyendiwereza mubo. 
17 Awo nentola ekikompe mu mukono 
gwa Mukama, x ne'nywesa amawa- 
nga gona Mukama and 
18 Yerusalemi nebibuga bya Yuda ne 
bakabaka bamu nabakungu bamu, 
okubafula amatongo nekyewunyo 
nokusozebwanga uekikolimo; nga 
19 bwekiri lero; ” Falao kabaka We- 
misiri naba dube nabakungube na- 
20 bantube bona; s nabantu bona aba- 
tabulwa, ne bakabaka bona 'abo- 
munsi ya Uzi, ne bakabaka bona a- 
bomunsi “ Eyabafirisuti, ne Asuku- 
loni ne Gaza ne Ekuloni nabafi'se- 
21 wo ku Asudodi; '? Edomu ne Y Mo- 
22 abu nabana ba z Amoni; ne baka- 
baka bona 4 Abetulo ne bakabaka 
bona b Abesidoni ne bakabaka beki- 
23 zinga ekiri emitala ¢ wenyanja ; De- 
dani ne Tema ne Buzi ne bona aba- 
24 mwa oluge; ne bakabaka bona A- 
bebuwalabu ne bakabaka bona abe- 
bantu abatabulwa ababera mu 'di- 
25 ngu; ne bakabaka bona Abezimuli, 
ne bakabaka bona aba Eramu, ne 
26 bakabaka bona Ababamedi ; ne ba- 
kabaka bona 4 abebukika obwa ko- 
no abewala nabokumpi, buli muntu 
ne mu'ne; nensi zona eza bakaba- 
ka bwebenkana eziri ku maso ge'ta- 
ka; ne kabaka t Wesesaki aliba'di- 
27 rira okunywa. Era olibagamba nti 
Bwati mayoga era Mukama we'gye, 
Katonda wa Isiraeri, nti Munywe 
mutamire museseme mugwe 's0 te- 
muimuka nate olwekitala kyendi- 
28 wereza mu'mwe. Awo olulitūka 
bwebaligana okutola ekikompe mu 
mukonogwo, okunywa, kale oliba- 
gamba nti Bwati bwayogera Muka- 
ma we'gye nti Temuleme kunywa. 
29 Kubanga, laba, nsokera ku kibuga 
eritumi'dwako erinya lyānge oku- 
leta obubi, na mwe mwandiwone- 
'de dala okuhonerezebwa ? Temu- 
liwona kubonerezebwa: kubanga 
ndiita ekitala oku'ja kwabo bona 
abatila gga bwayogera Mukama 
30 we'gye. Kale olagulanga kubo ebi- 
BADO ebyo byona, obagambe nti 
Mukama aliwuluguma ngaima wa- 
'gulu, alireta e'dobozirye ngaima 
mu ?kifokye ekitukuvu mwabera; 
aliwulugumira namanyi ku kisibo- 
kye; era alyogerera wa gulu ngābo 
abasamba (ezabibu) eri abo bona 
31 ahatula kunsi. E'dobozi liri'ja li- 
ritūka ne ku nkomerero yensi ; ku- 





banga i Mukama alina empaka na- 
mawanga, “aliwoza ne bona abali- 
na omubiri; ababi alibawayo eri y 
ekitala, bwayogera Mukama. 

32 Bwati jin b ade Mukama we- 


'gye nti Laba, obubi bulifuluma o- 
kuva mu 'gwanga okugenda mu 
'gwanga li'nalyo. ne kibuyaga mu- 
ngi alikünsibwa aliva ku njui zensi 

33 ezenkomerero. Nabo Mukama be- 
li'ta baliva ku nkomerero yensi ba- 
litūka ku nkomerero yayo: ! teba- 
likungubagirwa ’sō tebalikung a- 
nyizibwa 's6 tebalizikibwa; baliba 

34 bu'sa ku maso ge'taka. Muwowo- 
gane. m’mwe abasūmba, mukabe; 
mwekulukūnye (mu'vu), 'mwe a- 
bakulu abomukisibo: kubanga e- 
naku ezoku'tibwa kwa'mwe zitū- 
ki'de dala, nange ndibamenyame- 
nya, na'mwe muligwa ngekibya e- 

35 kisanyusa. Nabasūmba tebaliba 
na 'kubo lya ku'dukiramn, newaku- 
ba'de abakulu abomukisibo eryo- 

86 kuwoneramu. E'dobozi eryokwo- 
gerera wa'gulu okwabasūmba no- 
kuwowogana kwabakulu abomuki- 
sibo! kubanga Mukama azisa e'di- 

87 ndiro lyabwe. »” Nebisibo ebyabi- 
ngamu emirembe bisirisibwa olwe- 

38 kirui kya Mukama. Avu' de mu 
bwekwekero ngempologoma: ku- 
banga ensi yābwe e isa kye ewunyo 
olwobukambwe (bwekitala) ekijoga 
nolwekiruikye. 


YeEKOYAKIMU mutabani wa Yo- 
siya kabaka wa Yuda %4 nga 





Ye. 16 
4, 6. 


“Ye. 9. 
1. 


| 


"Iezas 
Kung 22 ' 


e Yer. 2. 


kya'je alye obwakabaka ekigambo | ?- 


kino neki'ja okuva eri Mukama nga 
2 kyogera nti Bwatyo bwayogera Mu- 
kama nti b Imirira mu lu'gya olwe- 
nyumba ya Mukama, ogambe ebi- 
buga byona ebya Yuda, aba'ja oku- 
sinziza mu nyumba ya Mukama, 
ebigambo byona byenkulagira oku- 
8 bagamba; “tolekayo na kimu. Mpo- 
zi baliwulira ne a buli muntu 
okuleka e'kubolye ebi; ndyoke 4 ne- 
'juse obubi bwentesa 'okubakola o- 
4 Iwobubi obwebikolwa byabwe. Era 
obagambanga nti Bwati bwayogera 
Mukama nti ¢ Bwemutampulirize 
okutambuliranga mu mateka gānge 
6 genta'de mu maso ga'mwe, Joku- 


> Yer. 19 
14 


wulirizanga ebigambo byaba'du ba. | 3 4 


nge bana bi bembatumira, okugolo- 
koka nga ngolokoka mu makya ne- 
mbatuma, naye 'mwe nemutawuli- 
6 riza; kale ndifula enyumba eno 
okuba nga Siro, era ndifūla eki- 
buga kino í ekikolimo keri amawa- 
7 nga gona agomunsi. 
bona ne bana'bi nabantu bona ne- 


bawulira Yeremiya ngayogerera e- | 8 


bigambo ebyo mu nyumba ya Mu- 
kama. Awo olwatuka Yeremiya 
bweyamalira dala okwogera byona 


Awo l baka- 9. 


26. 9—27. 9. 






“Yer, 4.1. 


"Yer. 988. 
10. 


° Yer. 38. 
4 


P? Yer. 1.3. 


"Mi, 11. 


' Mi 2. 19. 


zia 


Mukama byeyali amulagi'de oku- 

gamba abantu bona, bakabona ne 

kaa bi nabantu bona nebamukwa- 
nga bogera nti Toleme kufa. 

9 Kiki ekikulaguzi'za mu linya lya 
Mukama ngoyogera nti Enyumba 
eno eriba nga Siro, nekibuga kino 
kiriba matêngo 7 nga tewali muntu 
akiberamu? Abantu bona nebaku- 
ng'anira awali Yeremiya mu nyu- 
mba ya Mukama. . 

10 Awo abakūngu ba Yuda bweba- 
wulira ebyo, nebambuka nga bava 
mu nyumba ya kabaka, neba'ja mu 
nyumba ya Mukama; nebatūla a- 
waingirirwa mu n mulyango omu- 
gya (ogwenyumba) ya Mukama. 

11 Awo bakabona ne bana'bi neba- 

ba abakiingu nabantu bona nti 
musaja ono asani'de okufa ; ° ku- 
banga alagu'de ku kibuga kino 
nga bwemuwuli'de namatu ga'mwe 

12 'mwe. Awo Yeremiya nāgamba 
abakiingu bona nabantu bona nti 
Mukama ye yantuma okulagula ku 
nyumba eno ne ku kibuga kino 
ebigambo byona byemuwuli'de. 

13 Kale 'no P mulongose amakubo ga- 
'mwe nebikolwa bya'mwe, mugo- 
ndere e'dobozi lya Mukama Kato- 
nda wa'mwe; kale Mukama.alye- 

14 'jusa obubi bwaboge'deko. Naye 
'nze, laba, ndimu mukonogwa mwe: 
munkole nga bwemusima era bwe- 
kiri ekyensonga mu maso ga mwe. 

15 Kyo' ka mutegerere dala bwemuna- 
nzi'ta muneretako omusai ogutaliko 
musingo ne ku kibuga kino ne 
kwabo abakiberamu: kubanga ma- 
zima Mukama yantumye gyemuli 
okwogera ebigambo bino byona mu 

16 matu ga'mwe. Awo abaküngu na- 
bantu bona nebagamba bakabona 
ne bana'bi nti Omusaja ono tasa- 
ni'de kufa; kubanga ayogere'de 
na'fe mu linya lya Mukama Kato- 

17 nda wa'fe. Awo newagolokoka aba- 
mu ku baka'de bensi ne ba 

18 ekibina kyona ekyabantu nti ” Mi- 
kaya Omumolasi yalagulira mu mi- 
rembe gya Kezekiya kabaka wa 
Yuda; nägamba abanta bona aba 
Yuda ngayogera nti Bwati bwayo- 
gera Mukama we'gye nti $ Sayuni 
lulikabalwa ngenimiro ne Yerusa- 
lemi kirifūka bifūnvu, nolusozi o- 
lwenyumba (luliba) ngebifo ebigu- 

19 lumivu ebyomnukibira. Kezekiya 
kabaka wa Yuda ne Yuda yena 
bamu'ta na katono? 'teyatya Mu- 
kama, neyegairira ekisa kya Muka- 
ma, Mukama neye'jusa obubi bwe- 
yali aboge'deko? Bwetutyo twa- 
ndyononye nyo ememe za'fe 'fe. 

20 Era waliwo omusaja eyalagulira 

mu linya Wa Mukama, Uliya mu- 

tabani wa Semaya Owekiriasuyea- 
limu; noyo yalagula ku kibuga kino 


YEREMIYA. 


ne kunsi eno ngebigambo byona | 
21l ebya Yeremiya bwebiba'de: nwo 
n Yekoyakimu kabaka nabasajabe 
bona abamānyi nabakūngu bona 
bwebāwulira ebigambobye, kabaka 
nayagala okumu ta; naye Uliya 
bweyakiwulira, natya na'duka na- 
22 genda mu Misiri: Yekoyakimu ka- 
baka natuma abantu Emisiri, v E- 
runasani mutabani wa Akuboli, na- 
basaja abamu wama naye Emisiri: 
23 nebakimayo Uliya mu Misiri, neba- 
muleta eri Yekoyakimu kabaka; 
yamu'ta nekitala, nasula omula- 
24 mbogwe mu malalo gabakopi. Naye 
omukono gwa 4 Akikamu mutabani 
wa ? Safani neguba wamu ne Yere- 
miya baleme okumuwayo mu mu- 
kono gwabantu okumu'ta. 





9 YEKOYARIMU mutabani wa Yo- 
siya kabaka wa Yuda 4nga kya. 
"je atanule okufuga, ekigambo kino 
nekija eri Yeremiya okuva eri 
3 Mukama nga kyogera nti Bwati 
Mukama bwang'amba nti Wekolere 
ebisiba è nemiti egyekikoligo obite- 
8 ke mu bulagobwo; obiwereze kaba- 
ka wa “Edomu ne kabaka wa Moa- 
bu ne kabaka wabana ba Amoni ne 
kabaka Wetulo ne kabaka Wesido- 
ni mu. mukono gwababaka aba'jn 
Eyerusalemi eri Zedekiya kabaka 
4 wa Yuda; obalagire ebigambo ebyo- 
kutwalira bakama babwe nti Bwati 
bwayogera Mukama we'gye Kato- 
nda wa Isiraeri nti Bwemuti bwe- 
muligamba bakama ba'mwe nti 
5 4 "Nze nakola ensi, omuntu nensolo 
ebiri ku maso gensi, nobuinza bwa- 
nge obungi nomukono gwange ogu- 
golo'dwa; era “'nze ngiwa gwensi- 
6 ma. Era kakano mpa'de ensi zino 





Y 2 Baeck. 


e Yer. 28. 
Zi, 2 


d Is. 48. 12. 


“ Zab. 118. 
18. 
Dan. 4. 17, 


zona mu mukono gwa Nebukadune- | 25, 52, 


'za kabaka Webabuloni /omu'dun 
wange; era 'muwa'de nensolo ezo- 
7 munsiko okumuwerezānga. Nama- 
wanga gona galimuwereza ye ne 
g mutabaniwe ?! nomwana wa muta- 
baniwe kokutisa ebiro ebyensiye |3 
ye lwebiritūka: kale amawanga 
mangi ne bakabaka abakulu neba- 
8 iyoka bamufūla omu'du. Awo olu- 
lituka e'gwanga nobwakabaka aba- 
tali'kiriza kuwerezanga Nebukadu- 
ne'za oyo kabaka Webabuloni, era 
abatali’kiriza kuteka nsingo yabwe 
wansi wekikoligo kya kabaka We- 
babnloni, e'gwanga eryo ndiribone- 
reza, bwayogera Mukama, nekitala 
nenjala ne kawumpnli okutūsa lwe- 
ndimala okubazikiriza nomukono- 
9 gwe. Naye 'mwe temuwuliranga 
bana'bi ba' mwe newakuba'de aba- 
fumu ba'mwe newakuba de ebirõto 
bya'mwe newakuba'de abalogo ba- 
'mwe newakuba'de abasawo hba- 
'mwe ababagamba nti Temuliwere- 


i 25. 


Ki 62, 
KAB 
aer 23. 


f 









622 


l Yer. 5. 
31; 14. 14. 


Yer. 28. 


" Ez. 18,31. 


° Yer. 14. 
14. 


“Dan. 1.8. 





YEREMIYA. 


10 za kabaka Webabuloni : 
babalagula kyabulimba okubatwala 
ewala nensi ya'mwe; era ndyoke 

11 mbagobemu nemuzikirira. Naye 
e'gwanga eririteka ensingo yābwe 
wansi wekikoligo kya kabaka We- 
babuloni nerimuwereza, (e'gwanga) 
eryo ndirireka libere munsi yabwe 
bo, bwayogera Mukama; era bali- 
girima nebatula omwo. 

12 Awo neng'amba '# Zedekiya ka- 
baka wa Yuda ngebigambo ebyo 
byona bwebyali nga njogera nti 

uteke ensingo za'mwe wansi we- 
kikoligo kya kabaka Webabuloni, 
mumuwereze ye nabantube mubere 

13 abalamu. #Mwagalira ki okufa, 
'gwe nabantubo, nekitala nenjala 
ne kawumpnli, nga Mukama bwa- 

oge'de ebye'gwanga eritali'kiriza 

14 kuweza kabaka Webabuloni? 'So 
temuwnliranga bigambo bya bana- 
'bi abogera na'mwe nti Temnliwe- 
reza kabaka Webabuloni: kubanga 

15 babalagula kyabulimba. ° Kubanga 
sibatumanga, bwayogera Mukama, 
naye balagulira mu linya lyānge 
obulimba ; ndyoke mbagobemu ne- 
muzikirira, 'mwe ne bana'bi ababa- 

16 lagula. Era neng'amba ne baka- 
bona nabantu bano bona nti Bwati 
bwayogera Mukama nti Temuwuli- 
ränga bigambo bya bana'bi ba'mwe 
ababalagula nga bogera nti Laba, 
P ebintu ebyoinunyumba ya Muka- 
ma binātera okukomezebwawo nate 
okuva mu Babuloni: kubanga ba- 

17 balagula kyabulimba. Temubawu- 
liranga ; muwereze kabaka Weba- 
buloni, mubere abalamu: ekibuga 
kino kiki ekinaba kikifūsa amato- 

18ngo? Naye obanga bana'bi, neki- 
gambo kya Mukama obanga kiri 
nabo, begairire 'no Mukama we'gye 
rebintu ebisiga'de mu nyumba ya 
Mukama ne mu nyumba ya kabaka 
wa Yuda ne mu Yerusalemi bireme 

19 okugenda Ebabuloni. Kubanga 
bwati bwayogera Mukama we'gye 
sebyempagi nebyenyanja nebyente- 
be nebyebinta ebifi'sewo ebisiga'de 

20 mu kibuga kino, Nebukadune'za 
kabaka Webabuloni byatātwāla 
t bweyatwāla nga musibe Yekoniya 
mutabani wa Yekoyakimu kabaka 
wa Yuda nimu'gya Eyerusalemi 
namutwala Ebabuloni nabakangu 

21 bona aba Yuda ne Yerusalemi; we- 
wawo, bwati bwayogera Mukama 
we'gye, Katonda wa Isiraeri, ebye- 
bintu ebisiga'de mu nyumba ya 
Mukama ne mu nynmba ya kabaka 
wa Yuda ne mu Yerusalemi: nti 

22 u Biritwālibwa Ebabnloni, era biri- 
bera eyo okutiisa ku lnnaku lwendi- 
ba'jira, bwayogera Mukama; kale 

nendyoka * mba'’gyayo nembiko- 

myawo mu kifo kino. 





8 wo olwatika mu mwaka ogwo 
Zedekiya kabaka wa Yuda nga 
kya'je atanule okufuga mu mwaka 
ogwokuna uu mwezi ogwokutāno 
Kananiya mutabani wa A'zuli na'bi 
Owegibeoni nayogera nange mu 
nyumba ya Mukama, bakabona na- 
2 bantu bona nga webali, nti Bwati 
bwayogera Mukama we'gye Kato- 
nda wa Isiraeri nti 'Menye ekikoli- 
3 go kya kabaka Webabuloni. Emya- 
ka ebiri emirambirira nga tegina- 
'gwako ndireta nate mu kifo kino 
ebintu byona ebyomunyumba ya 
Mukama Nebukadune'za kabaka 
Webabuloni byeya'gya mu kifo kino 
4 nabitwala Ebabuloni: era ndiko- 
myawo mu kifo kino Yekoniya mu- 
tabani wa Yekoyakimu kabaka wa 
Yuda wamu nabasibe bona aba Yu- 
da abagenda Ebabuloni, bwayogera 
Mukama: kubanga ndimenya eki- 
koligo kya kabaka Webabuloni. 
5 Awo na'bi Yeremiya nagamba na bi 
Kananiya, bakabona nga webali na- 
“bantu bona abaimiri'de mu nyumba 
6 ya Mukama nga webali, na'bi Ye- 
yemiya nayogera nti Amina: Mu- 
kama akole bwatyo: Mukama atu- 
kirize ebigambobyo byolagu'de oku- 
komyawo ebintu ebyomunyumba ya 
. Mukama nabo bona abobusibe oku- 
ba'gya Ebabuloni okubaleta mu ki- 
7fo kino. Era naye wulira 'no eki- 
gambo kino kyenjogera mu matugo 
8 ne mu matu gabanto bona, nti Ba- 
na'bi abansoka 'nze era abikusoka 
'gwe e'da balagulanga eri ensi nyi- 
ngi, namatwale ga baka ama- 
kulu, nga balagula obulwa nobubi 
9 ne kawumpuli. b Na'bi alagula c e- 
mirembe, ekigambo kya na bi bwe- 


kiritūkirira, kale na'bi alimanyibwa | j4 


nga Mukama yamutuma mazima. 
10 Awo Kananiya na'bi na'gya domuti 
ku nsingo ya na'bi Yeremiya nagu- 
11 menya. Awo Kananiya nayogera 
abantu bona nga webali nti Bwati 
bwayogera Mukama nti Era bwe- 
ntyo bwendimenya “ nekikoligo kya 
Nebukadune'za kabaka Webabulo- 
ni emyaka ebiri emirambirira nga 
tegina'gwako okuva kn nsingo ya- 


27. 10—28. 14. 
e PANA PA KA NE Ng EA a a ai A nadi 
5 l kubanga 2 A 


ma 
# 


b Ma. 18 
2. 
“Year. 6. 


d Yer. 8. 
2 


“ 
t 


mawinga gona. Awo nabi Yere- | 


12 miya neenon Awo ekigambo 
kya Mukama nekiryoka ki'jira Ye- 
remiya, Kananiya na'bi n 
okumenya omnti ku nsingo ya na' bi 

18 Yeremiya nga kyogera nti Genda 
obūlire Kananiya nti Bwati bwayo- 
gera Mukama nti Omenye ekikoligo 
ekyemiti, naye olikola ekikoligo 
ekyebyüma oku'da mu kifo kyakyo. 

14 Kubanga bwati bwayogera Mukama 
we'gye Katonda wa Isiraeri nti 


J Nta'de ekikoligo ekyebyūma ku |: 


nsingo yamawanga gano gona f pga- 
wereze Nebukadune'za kabaka We- 






| 
| 


t 


| 








| 28. 15—29, 35. 


babuloni; era balimuwereza: era 


Yer. A, i'muwadde nensolo ezomunsiko. 
6. 15 Awo na'bi Yeremiya nalyoka aga- 

mba Kananiya na bi nti Wulira ‘no, 
X Yer. 29. Kananiya; “Mukama takutumā- 


nga; naye wesiza abantu bano 

IYe. 0.6. | 16 ¿l ekyobulimba. Mukama kyava a- 
yogera nti Laba, ndikusindika oku- 
va ku maso ge'taka: mu mwaka 
guno mwolifira kubanga oyoge'de 

17 ebyobujemu eri Mukama.. Awo 
Kananiya na'bi nafira mu mwaka 
ogwo mu mwezi ogwomusanvu. 


29 Era bino bye bigambo ebyo- 
mubaluwa Yeremiya na'bi gye- 
yawereza ngaima Eyerusalemi eri 
abaka'de abafi'sewo abomubusibe 
aneri bakabona neri bana’bi ncri 
abantu bona Nebukadune’za beyali 
atu'te nga basibe okuba'gya Eyeru- 
salemi okubatwāla Ebabuloni: 
25/|Yekoniya kabaka ne namasole 
nabalawe “ nabakungu ba Yuda ne 
“Yerusalemi nebafundi nabawesi nga 
bamaze okuva mu Yerusalemi;j 
3 mu mukono gwa Erasa mutabani 
wa d Safani ne Gemaliya mutabani 
wa “Kirukiya, [Zedekiya kabaka 
wa Yuda beyatuma Ebabuloni eri 
Nebukadnne'za. kabaka Webabulo- 

4 ni, ) ngayogera nti Bwati Mukama 
we'gye Katonda wa Isiraeri bwaga- 
mba abobusibe bona benatwaza 
Ebabuloni nga basibe okuba'gya 
5 Eyerasalemi, nti / Muzimbenga e- 
nyumba mutilenga omwo; musi- 
mbenga ensuku, mulyenga e'mere 

. yamu; muwasenga abakazi, muza- 
enga abāna abobulenzi nabobuwa- 

6 la; era muwasizenga batabani ba- 
. 'mwe abakazi, era mugabenga aba- 
wala ba'mwe okufumbirwa, bazale- 
nga abina abobulenzi nabobuwala ; 
mwalirenga eyo 'so temukendera. 
7 Mwagalizenga ekibuga emirembe 
gyenabatwaza okuba abasibe, era 
y mnkisabirenga eri Mukama: ku- 
banga olwemirembe gyakyo 'mwe 
8 muliba nemirembe. Kubanga bwati 
bwayogera Mukama we'gye Kato- 
nda wa Isiraeri nti Bana bi ba'mwe 
abali wakati mu'mwe nabafumu 
ba'mwe balemenga okubalimba, 'so 
temuwulirizanga biroto bya'mwe 
9 byemulêsa. Kubanga babalagulira 
mu linya lyange ebyobulimba: si- 
batumanga, bwayogera Mukama. 
10 Kubanga bwati bwayogera Mukama 
nti “Emyaka nsanvu bwegiritūki- 
ririra Babuloni, £ndiba'jira l nenti- 
kiriza gyemuli ekigambo kyange 
ekiringi nga mbakomyawo mu kifo 
ll kino. Kubanga 'manyi ebirowozo 
byendowoza gyemuli, bwayogera 
ebirowozo ebyemirembe 

'8d si bya bubi, okubawa okusūbira 


Yer. 23. 
33. 


Sh B. 
Ez 11. 3. 


7 Enr. 6. 
14. 


i Yer. 5, 
12. 
b Yer. 77. 
22 


Yer. R 
14 


enkomerero ya'mwe eyoluvanyuma. | 


YEREMIYA. 


12 Era mulinkabira, era muligenda 
nemunsaba, nange ndibawulira. 
13 Era muli'nonya nemundaba, bwe- 
mulinkenenya nomutima gwa mwe 
14 gwona. Nange mulindaba, bwa- 


yogera Mukama, era *ndikyūsa nate |? 


obusibe bwa'mwe, 9 nembakung'a- 
nya okuba gya mu mawanga gona 


ne mu bifo byona gyenabagobera, |3 


bwayogera Mukama; era ndibako- 
myawo mu kifo gyenaba'gya oku- 
15 batwaza okuba abasibe. Kubanga 
mwoge de nti Mukama atnimusiri- 
16 'zabana'bi mu Babuloni. Kubanga 
bwati bwayogera Mukama ebya ka- 
baka ratula ku ntebe ya Daudi, 

- nebyabantu bona abali mu kibuga 
muno, baganda ba'mwe abatafulu- 
manga okugenda mu bnsibe wamu 
17 na'mwe; bwati bwayogera Mukama 
we'gye nti Laba, ” ndisindika kubo 


ekitala nenjala ne kawumpuli, era |! 


ndibafula s ngetini ezitaliko kyezi- 
gasa ezitalika kubanga ziinze obubi. 

18 Era ndibai'ganya nekitala nenjala 
ne kawumpuli, era 'ndibawayo 
okuyugumizibwa munsi zoną eza 
bakabaka eziri ku 'taka, okuba eki- 
kolimo nekyewunyo nokusozebwa- 
nga nekivume 4 mu mawanga gona 

19 gyenabagobera: kubanga tebawu- 
liriza bigambo byange, bwayogera 
Mukama, byenatuma naba'du bange 

. . bana'bi, nga ngolokoka mu makya 
nembatuma; naye nemuta'kiriza 

20 kuwulira, bwayogera Mukama. Ka- 

. lemuwulireekigambo kya Mukaira, 
'mwe 'mwena abomubusibe, w be- 
nasindika Ebabuloni okuva Eyeru- 
salemi. 

21 Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye Katonda wa Isiraeri ebya A- 
kabu mutabani wa Kolaya nebya 
Zedekiya mutabani wa Maaseya 
vy ababalagulira mu linya lyānge e- 
kyobulimba, nti Laba, ndibagabula 
mu mukono gwa Nebukadule'za 
kabaka Webabuloni; era aliba'ta 

22 'mwe nga mulaba ; era kubo kwe- 
bali'gya 4ekikolimo abasibe bona 

aba Yuda abali mu Babuloni nga 
bogera nti Mukama akufūle nga 
Zedekiya era nga Akabu kabaka 
Webabuloni l beyayokya omuliro : 

23 kubanga bakoze ebyobusirusiru mu 
Isiraeri, era benze ku bakazi ba 
ba'nabwe, era bogere'de mu linya 
lyānge ebigambo ebyobulimba bye- 
sibalagiranga; era 'nze 'nzuno &- 
manyi, era 'nze cndi mujulirwa, 
bwayogera Mukama. 

24 Nebya Semaya Omunekeramu o- 

25 noyogera nti Bwati bwagamba Mu- 
kama we'gye Katonda wa Isiraeri 
nti Kubanga owere'za ebaluwa ngo- 
ima mu linyalyo gwe eri abantu 

bona abali mn Yerusalemi neri 
d Zefaniya mutabani wa “ Maaseya 


P Yer.222. 


” Yer. 24. 
0. 


? Yer. HA. 


t Ma. 28. 
25. 
Yer. 24 9, 


“ Yer.26.6. 


” Yer. 24 
5. 


Vv lu. 9. 


£ Ts. 65. 33. 
a Yer.24.9. 


> Dan. 3.6. 


“ Mala. 3. 
5. 


42 Basek. 
25. JA, 
: Yer. 35.4 


. . 
. .. 
AAA AA AAA a aa aaa 





J Yer. 1.3. 


# lu. 5. 


i Yer. 98. 
33. 


k Yer.17.6. 


“4 Yer.36.2. 


è Ezer.2.1. 
Yer. 9. 14; 
31. 23; 32 


“Ko. 1.11. 
4 Yer. 16. 
18. 


Yo. 211. 


1 Yer. 2.20. 
Nak. 1. 13. 


s Zab. 89.8. 
Is. 85. 3, 4. 
Er 4.2. 
i le. 41. 8. 


YEREMIYA. 






kabona neri bakabona bona ngoyo- 
26 gera nti Mukama akufu'de kabona 
mu kifo kya Yekoyada kabona mu- 
bere abāmi mu nyumba ya Muka- 
ma, olwa buli muntu aliko edalu 
neyefula na'bi, omuteke mu nvuba 
27 ne mu masamba. Kale 'no ekiku- | 
lobe'de ki okunenya / Yeremiya | 
Oweyanasosi eyefula na'bi gyemu- 
23 li, kubanga yatutumira Ebabuloni 
ngayogera nti (Obusibe) bwa ku- 
lwawo: 7 muzimbenga enyumba, 
mutiilenga omwo ; era musimbenga 
ensuku, mulyenga e'mere yamu ? 
29 Awo Zefaniya kabona nisomera e- 
baluwa eno mu matu ga Yeremiya 
30 na'bi. Awo ekigambo kya Muka- 
ma neki'ja eri Yeremiya nga kyo- 
31 gera nti Tumira abo bona abali mu 
busibe ngoyogera nti Bwati bwayo- 
gera Mukama ebya Semaya Omu- 
nekeramu nti Kubanga Semaya a- 
balagu'de, /'s8 'nze simutumänga, 
32 era abesi'za ekyobulimba; Muka- 
ma kyava ayogera bwati nti Laba, 
ndibonereza Semaya Omunekera- 
mu neza'derye; taliba na musaja 
wa kutula mu bantu bano, *'sō ta- 
liraba birūngi byendikola abantu 
bange, bwayogera Mukama: kuba- 
nga ayoge'de ebyobujêmu eri Mu- 
ama. 


30 FriIGAMBO ekya'ja eri Yeremi- 
ya okuva eri Makama nga kyo- 
2 gera nti Bwati bwayogera Mukama 
Katonda wa Isiraen nti « Wewandi- 
kire mu kitabo ebigambo byona bye- 
3 nakakubilira. Kubanga enaku zi- 
'ja, bwayogera Mukama, / Iwendi- 
kyiisa nate obusibe bwabantu bange 
c Isirneri ne Yuda, bwayogera Mu- 
kama: era “ ndibakomyawo munsi 
gyenawa bajaja bābwe, era baligi- 


rya. 
Era bino bye bigambo Mukama 
Ten ebya Isiraeri nebya 
uda. Kubanga bwati bwayogera 
Mukama nti Tuwuli'de e'dobozi e- 
ryokukankana, eryokutya 's6 si lya 
6 mirembe. Mubuze 'no mulabe o- 
banga omusaja aliimwa okuzala: 
kiki ekindabya buli musaja emiko- 
nogye nga giku'te mu mbinabina 
ngomukazi aliimwa okuzala, nama- 
7 so gona gafūse ebala lyago? Wowe! 
kubanga “olunaku olwo lukulu 'so | 
tewali lulwenkana : kye kisera Ya- 
kobo mwalabira enaku; naye ali- 
8 rokoka muzo. Awo olulitūka ku 
lunaku olwo, bwayogera Mu 
we'gye / ndimenya ekikoligokye ku 
nsingoyo, era ndikutula ebisibabyo; 
'so ba'na'gwanga nga tebakyamu- 
9 fula mu'du nate: naye baliba ba'du 
ba Mukama Katonda wābwe ne 
9 Daudi kabaka wābwe gwendibai- 
10 mnsiza. Kale totya, ai í Yakobo 


4 
6 











omu'du winge, bwayogera Muka- 
ma; '’sõ tokeng'entererwa, ai Isi- 
raeri: kubanga, laba, ndikulokola 
nga nyima wala, neza'deryo nga 
nyima munsi eyobusibe bwābwe ; 
awo Yakobo alikomawo, era alite- 
rëra, alye'sa, 'sō tewaliba alimuti- 
11 sa. Kubanga 'nze ndi wamu niwe, 
bwayogera Mukama, okukulokola : 
kubanga?ndimalirawo dala amawa- 
nga gona gyenakusasanyiza, i naye 
'gwe sirikumalira dala: naye ndi- 


kubilirira ”" mpola, so sirikuleka 2 


na katona nga tobonerezebwa. 

13 Kubanga bwati bwayogera Mnu- 
kama nti E'bwalyo ? teriwonyeze- 

13 ka, nekiwundukyo kya kitalo. Te- 
wali wa kukuwolereza, onyigibwe : 

14 tolina 'dagala eriwonya. ° Baga- 
nzibo bona bakwerabi'de; tebaku- 
nonya: saora nkufumise ekiwi- 
ndu Pekyomulabe, okukanga'vula 





okwomukambwe; kubenga obutali | + 


butūkirivubwo bungi, kubanga ebi- 


15 bibyo byali byeyonge'de. Okabira 
ki olwe kiwiindukyo ? obulumibwo 
tebuwonyezeka: ku obutali 
butūkirivabwo bungi, kubanga ebi- 


bibyo byali byeyonge'de, kyenvu'de 
16 nkukola ebyo. Abo bona abakul 
kyebaliva r balibwa; nabalabe 


bona buli omu kubo baligenda mu | Z 


kusibibwa; s nabo abakunyaga bea- 
liba munyago, nabo bona abakui'ga 

17 ndibagabula okuba omui'go. Ku- 
banga ' ndikukomezawo obulama, 
era ndikuwonya êbiwindubyo, bwa- 
yogera Mukama; kubanga bakuise 
oyngobebwa, (nga bogera nti) Ye 
yuni omuntu yena gwatanonya. 

18 Bwati bwayogera Mêkama nti Ta 
ba, “#ndikyisa nate obusibe bwe- 
wema za Yakobo, era “ ndisasira 
enyumbaze; nekibnga kirizimbi- 
bwa ku kifūnvu kyakyo, nolubiri 
lnlisigalawo ngengeri yalwo bweri. 


19 Awo mubyo muliva Yokwebaza Aa 


ne'dobozi lyabo abasanyuka: era 
z ndibaza, 's0 tebaliba batono; era 
ndibawa ekitibwa, 's6 tebaliba bato. 
20 Era nabiina babwe baliba nga bwe- 
bali oluberyeberye, nekibina kya- 
bwe kirinywezebwa mu maso gange, 
era ndibonereza bona abalibajoga. 
21 0 Nomulangira wabwe aliba mu'na- 


bwe bo, noyo alibafnga aliva mubo | 16. 


wakati; era ndimusembeza, era 
ali'ja wendi: kubanga ani eyali 
ayang'anze oku'ja wendi? bwayo- 

22 gera Mukama. > Na'mwe munaba- 
nga bantu bange, nange nabanga 
Katonda wa mwe. 

23 Laba, kibuyaga wa Mukama, kye 
kiruikye, afulumye, kibuyaga aye- 
ra: aligwa ku mutwe gwababi. 

24 c Obusungu bwa Mukama omuka- 

mbwe tebuli'da okutusa Iwalimala 

okutukiriza, okutiisa Iwalikome'ke- 







31. 1-27. 


d Er. 33.16. 
Kos. 3. 5. 


8 Yer. 30. 
= 


kà Yer.3.18. 
l Is. 35.5,6. 


a Yer. 30. 
4. 


“Is. 38.7; 
48. 10. 


° Ts. 45. 11. 
Bal 8. 18. 
? lu. 18. 
"Kur. 4 
2 


Is 43.1; 
AB; 8. 


20. 
t Er. 17.23; 
20. 40. 


” Kos. 3.6. 


» Is 0.1). 
7 Is. 35. 10. 


reza omutimagwe byegumaliri’de : 
d mu naku ezoluvanyuma mwemu- 


likitegērera. 
31 Mu biro ebyo, bwayogera Mu- 
kama, 3ndiba Katonda wenda 
zona eza Isirseri, nabo baliba ba- 
2 ntu bānge. Bwati bwayogera Mu- 
kama nti Abantu abafi'kawo ku 
kitala balaba ekisa mu 'dūngu; 
Isiraeri, b bwenagenda okumuwu- 
8 'muza. ukama yandabikira'da 
(ngayogera nti) Wewawo, “nkwa- 
ga'de d nokwagala okutali'gwawo: 
4 kyenvu'de“nkuwalulanekisa. / Ndi- 
kuzimba nate, nawe olizimbibwa, 
'gwe omuwala wa Isiraeri: oliyo- 
njebwa nate nebitasabyo, era oli- 
fuluma mu kuzina kwabo abasa- 
6 nyuka. v Olisimba nate ensuku e. 
zemizabibu ku nsozi Ezesamaliya: 
abasimbi balisimba nebalya (ebibala 
6 byamu). Kubanga olunaku lulitū- 
ka abo abakimira ku nsozi za Efu- 
laimu lwebalikāba nti íi Mugolokoke, 
twambuke Esayuni eri Mukama 
7 Katonda wa'fe. Kubanga bwati 
bwayogera Mukama nti Muimbe 
olwa Yakobo nesanyu, mwogerere 
wa'gulu olwomukulu wamawanga : 
mulangire, mutendereze, mwogere 
nti Ai Mukama, lokola abantubo 
8 abafi'sewo ku Isiraeri. Laba, ndi- 
ba'gya £ munsi eyobukika obwa ko- 
no, nembakung'anya okuva mu njui 
zensi ezikomererayo, (era) wamu 
nabo lomuzibe wamaso nawenye- 
ra, omukazi ali olubuto noyo ali- 
mwa okuzala wamu: balikomawo 
9 wano ekibina kinene. Bali'ja ” nga 
bakaba amaziga, era ndibaleta nga 
begairira : ndibatambuza #ku ma- 
'bali gemi'ga egirimu ama'zi, mu 
'kubo egolokofu mwebatalyesitala : 
kubanga “ndi kitawe eri Isiraeri, 
ne P Efulaimu ye ” muberyeberye 
wange. 

10 Muwulire ekigambo kya Muka. 
ma, 'mwe amawanga, mukibulirire 
ku bizinga ebiri ewala; mwogere 
nti Oyo eyasasanya Isiraeri yali- 
mukung'anya, era anamukimanga 
ngomusamba bwakiima ekisibok ye. 

11 Kubanga Mukama anunu'de Yako- 
bo, era samuguze okumu'gya mu 
mukono gwoyo eyamusinga ama- 

12 nyi. Kale bali'ja nebaimbira ku 
ntiko ya Sayuni, era balikulukuti- 
ra wamu awali £ obulūngi bwa Mu- 
kama, awali eng'ano nawali omwe- 
nge nawali amafuta nawali abana 
bembuzi nabente: nememe yabwe 
w eriba ngolusuku olufukirirwa a- 
ma'zi, '80 Y tebalibako buinike nate 

13 na katono. Awo omuwala lwalisa- 
nyukira amazina, nabalenzi naba- 
ka'de wamu: kubanga okukungu- 
baga kwabwe ndikufula esanyu, era 


YEREMIYA. 


ndibakubagiza nembasanyusa oku- 
14 va mu buinike bwabwe. Era ndi- 
nyiya amasavu ememe ya baka- 
bona, nabantu bange balinyiwa o- 
pa ningi bwange, bwayogera Mu- 


a. 

15 Bwati bwayogera Mukama nti 
s E'dobozi liwuli'dwa mu 4 Lama, 
nikanang, Jaan nokukaba amaziga 
mangi, Lakeri ngakabira abanabe ; 


agāna okukubagizibwa olwabānabe, | 7 


16 kubanga tewakyali. Bwati bwa- 
. yogera Mukama nti Zibikiriza e- 
'doboziryo lireme okukiba, nama- 
sogo galeme okuleta amaziga : ku- 
. banga omulimugwo guliwebwa e- 
mpera, bwayogera Mukama; era 
ò bali'da nate okuva munsi yomu- 

17 labe. Era waliwo e'subi eryenko- 
aa yo eyoluvanyuma, bwayo- 
gera Mukama; “nabanabo bali'ja 

18 nate mn nsalo yibwe bo. Mazima 
mpuli'de Efulaimu nga yekabirako 
(bwati) nti Onkanga'vu'de nenka. 
nga'vulwa ngenyana etemanyi'de 
(kikoligo): dnkyiisa 'gwe nange 
nakyusibwa; kubanga 'gwe Mu- 

19 kama Katonda wange. Mazima 
e bwenamala okukyusibwa ninene- 
nya; era bwenamala okuigirizibwa 
nenkuba ku kisambi kyange: na- 
kwatibwa ensonyi, wewawo, na- 
swala kubanga nasitula ekivume 

20 ekyomubuto bwange. Efulaimu 
mwana wange omwagalwa? mwa- 
na ansanyusa? kubanga buli lwe- 
'mwogerako obubi nkyamu'jukira 
nyo nyini: /omwoyo gwange kye- 
guvu'de gu'numa kululwe; sirire- 
ma kumukwatirwa kisa, bwayogera 
Mukama. 

21 Wesimbire obubonero ku 'kubo, 
wekolere empagi ezitegeza: 9 teka 
omutimagwo awali olugudo, lye 
'kubo lyewafulumamu : komawo, 
ai omuwala wa Isiraeri, komawo 

22 mu bibugabyo bino. Olitūsa wa 
i okutambulatambula erui nerui, ai 
'gwe omuwala a'da enyuma? kn- 
banga Mukama atōnze ekigambo 
ekigya munsi, omukazi alyetolola 
musaja. 

23 Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye Katonda wa Isiraeri nti Oliba 
oli awo nebogera nate ekigambo 
kino munsi ya Yuda ne mu bibuga 
byayo, bwendikomyawo obusibe 
bwabwe, nti £ Mukama akuwe omu- 
kisa, 'gwe ekifo omubera obutiiki- 
rivu, 'gwe !olusozi olwobutukuvu. 

24 Awo Yuda ™nebibuga byayo byona 
balitūla omwo wamu; abalimi na- 
bo abatambula nga balina ebisibo. 

25 Kubanga nzi'kusi za ememe ekoye, 
na buli meme eriko obuinike ngi- 

26 'juziza. Awo nendyoka nzukuka 
nendaba; otulo twange netumpo- 

27 mera. Laba, enaku zi'ja, bwayo- 


2 Mat. 2, 
18. 


a Lub. 35. 
39, 20 ; 48. 


1 Sam. 10. 
2 


b Ezer.1.5. 
Kos. 1. 1). 


€ Is, 65. 20. 


4 Kung. 5. 
2L 


“ Ma. 30.2. 


J Is. 68. 15. 


#1s. 57.14; 
62, 10, 


i Yer. 218, 
23, 38. 


k Zab. 122. 
6-8. 


l Zek. 8. 3. 


"m Yer. 33. 
12, 13. 










“ Bob. 8. 8- 
12. 


Ma. 1. 31. 


“Yer.3.14. 


w Yer. 32 
40. 

Beb. 10.16. 
Y Ez.11.19; 
36. 26, Zi. 
2 KoL 3.3. 
Yer. 44.7. 
Kub. 21.7. 


a Is 54. 13. 
> Yer.6. 13. 


e Yer. 33. 
R; 36. 3. 
Beb. 10.17. 


d Imb. 1. 
16. 

Zab. 72. 5, 
17 


“ Yer. 33. 
25. 


1 Ir. 5L 15. 
9 Yer. 10. 
16 

i Zab. 148. 


6. 

Tr. 54. 9,10. 
Yer. 33.20, 
21, 25. 


k Yer. 33. 
22, 28. 


INek 3.1; 
12. 39. 





YEREMIYA. 


gera Mukama, #|wendisiga enyu- 
mba ya Isiraeri nenyumba ya Yuda 
o nensigo eyabantn nensigo eye- 
28 ngolo. Awo olulitūka nga ? bwe- 
nabalabiriranga okusimbula noku- 
menyamenya nokusūla nokuziki- 
riza nokubonyabonya; bwentyo 
bwendibalabirira oknzimba noku- 
29 simba, bwayogera Mukama. "Mu 
naku ezo nga tebakyayogera natenti 
Bakitābwe bali'de ezabibu ezinyii- 
nyuntula, namanyo gabana ganye- 
80 nyëra. Naye buli muntu alifa o- 
Iwobutali butiikirivubwe ye: buli 
muntu alya ezabibibu ezinyūnyu- 
ntula, amanyoge, ge galinyenyera. 
#Laba, enaku zi'ja, bwayogera 
Mukama, lwendiragāna endagano 
empya nenyumba ya Isiraeri ne- 
32 nyumba ya Yuda: si ngendagano 
bweyali gyenalagana ne bajaja ba- 
bwe ku lunaku '|wenabakwata ku 
mukono okuba'gya munsi Yemi- 
siri; endagano yange eyo nebagi- 
menya newakubade nga “nali 
mbawasi'za, bwayogera Mukama. 
33 t Naye eno ye ndagano gyendira- 
gana nenyumba ya Isiraeri oluva- 
nyuma lwenaku ezo, bwayogera 
Makama; YVnditeka amateka gā- 
nge mu bitiindu byabwe ebyomu- 
“nda, era mu mutima gwabwe mwe- 
ndigawandikira; nange 2 nabanga 
Katonda wibwe, nabo banabanga 
34 bantu bange: 'songa tebakyaigiriza 
nate buli muntu mu'ne na buli 
muntu mugandawe nga bogera nti 
Manya Mukama: kubanga 4 bona 
bali manya, è oknva ku muto kubo 

' okutiika ku mukulu kubo, bwayo- 
gera Mukama: kubanga ° ndiso- 
nyiwa obutali butikirivu bwabwe, 
nekibi kyabwe siriki'jukira nate. 
35 Bwatyo bwayogera Mukama dawa 
enjuba okwakanga emisana “nokn. 
lagira okwomwezi nemunyenye o- 
kwākānga ekiro, /afukula enyanja 
amayengo gayo negawiima; V Mu- 
36 kama we'gye lye linyalye, nti tEbi- 
yagiro bino bwebiriva mu maso 
gange, bwayogera Mukama, kale 
neza'de lya Isiraeri lirireka okuba 
e'gwanga mu maso gange enaku 
87 zona. Bwati bwayogera Mukamanti 
k E'galu eriri wa'gunln obanga liinzi- 
ka okugerebwa, nemisingi gyensi (0- 
hanga giinzika) okukeberwa wansi, 
kale nange ndisūla eza'de lyona 
erya Isiraeri olwa byona byeba- 
38 kola, bwayogera Mukama. Laba, 
enaku zi'ja, bwayogera Mukama, 
ekibnga lwekirizimbirwa Mukama 
okuva ku ¿kigo kya Kananeri oku- 
taka ku ™ mulyängo ogwokunso- 
39 nda. Oliba oli awo nomugwa ogu- 
gera negufuluma nga gn'tulukuse 
okutiika ku lusozi Galebn, era gu- 
40 likyūka negutüka ku Goa. ONe- 


31 


kiwonyu kyona ekyemirambo ne- 
kye'vu nenimiro zona okutuka kn 
ka'ga Kiduloni, okutūka ku 7? nso- 
nda eyomulyango ogwembalasi 0- 
kwolekera Sbavanaba, r kiriba ki- 
tukuvu eri Mukama: 'so tekirisi- 
mbulwa 'so tekirisulibwa nate emi- 


rembe gyona. 
3 9 EKIGAMBO ekya'jira Yeremiya 
okuva eri Mukama 4 mu mwaka 
ogwekumi ogwa Zedekiya kabaka 
wa Yuda, bgwe gwali omwika o- 
gwekumi nomunana ogwa Nebuka- 

2 dune'za. 
lya kabaka Webabuloni lyali lizi- 
ngizi'za Yerusalemi: ne Yeremi- 
ya na'bi yali asibi'dwa “mu lu'gya 
olwabambowa, olwali mu nyumba 

3 ya kabaka wa Yuda. . Kubanga Ze- 
dekiya kabaka wa Yuda yali amu- 

- sibye ngayogera nti Kiki ekikula- 
guza noyogera nti Bwati bwayo- 


gera Mukama nti 4 Laba, ndiwayo ay 


ekibuga kino mu mukono gwa ka- 
baka Webabuloni, “naye alikime- 


4 nya; ne/ Zedekiya kabaka wa Yu- | 2 


da taliwona mu mukono Gwabaka- 
ludaya, naye 9 talirema kuwebwa- 
o mu mukono gwa kabaka Weba- 


Awo mu biro ebyo e'gye | 25. 


P 2 Byom. 
23 15 


? Ya 3 17. 


uloni, era alyogera naye akamwa | ıı 


nakamwa, namasoge galiraba ama. 
5 so goyo; era alitwala Zedekiya E- 
babuloni, era alibera eyo okuti- 
sa lwendimu'jira, bwayogera Mu- 
kama: newakuba' de nga mulwa- 
i Nabakaludaya, temuliraba mu- 
6 Awo Yeremiya niyogera nti E- 
kigambo kya Mukama kya'ja gye- 
7 ndi nga kyogera nti Laba, Kaname- 
ri mutabani wa Sa'lumu kojiwo a- 
li'ja gyoli ngayogera nti Wegulire 
enimiro yange eri mu Anasosi: ikn- 

8 banga okuginunula kukwo. Awo 
Kanameri omwana wa koja wange 
na'ja gyendi mu In'gva olwabambo- 
wa, ngekigambo bwekyali ekya Mu- 
kama, nang'amba nti Nkwegairi'de, 
gula enimiro yange eri mu Anasosi 
ekiri munsi ya Benyamini: kuba- 
nga obusika bubwo. nokuginunula 
ied ; wegulire we'ka. Kale ne- 
ndyoka ntegera ngekyo kye kiga- 
9 mbo kya Mnkama. Nengnla enimi- 
Yo eyali mu Anasosi eri Kanameri 
omwāna wa koja wange, £ ne'mupi- 
mira efeza, sekeri eza feza kumi na 
10 musanvu. Nempandika erinya lya- 
nge ku kiwandike ' nenki'sako aka- 
bonero, nempita abajulirwa ne'mu- 
11 pimira efeza mu minzāni. Awo ne- 
ntola ekiwandike ekyokugula, ekyo 
ekiteke'dwako akabonero, ngetêka 
nempisa bwebiri, era nekyo ekyali 
12 si kisibe: nempayo ekiwandike e- 
kyokngula eri % 


"5 


ny 


er. 
: 4. 


81. 28— 82. 12. 





3. 


3 


. 


uki mutabani [esi ' 


32. 13-41. 


“ Lub. 18 
14 

“Kur, 20. 
6 


P Is. 9.6. 
” Yer. 10. 
16. 


° Is. 28. 29, 


| pomacee, 





; ki'jira Yeremiya nga kyogera nti 
E | on Laba 


wa Meraya mutabani wa Maseya, 
Kanameri (omwana) wa koja wange 
nga wali nabajulirwa nga webali a- 
bawandika amanya gabwe ku ki- 
wandike ekyokugula mu maso Ga- 
bayudaya bona abatulanga mu lu- 


| 13 sya olwabambowa. Nenkūtira Ba- 


i mu maso gabwe nga njogera 

14 nti Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye Katonda wa Isiraeri nti 'Dira 
ebiwandike bino, ekiwandike kino 
ekyokugula, ekyo ekiteke'dwako a- 
kabonero era nekiwandike kino eki- 
tali kisibe. obitereke mu kintu ekve- 

15 būmba ; bimale enaku nyingi. Ku- 
banga bwati bwayogera Mukanıa 
we'gye Katonda wa Isiraeri nti O- 
liba oli awo enyumba nenimiro ne- 
nsuku ezemizabibu nebigulirwa na- 
te munsi eno. 

16 Awọ nga 'maze okawayo ekiwa- 
ndike ekyokugula eri Baluki muta- 
bani wa Neriya, nensaba Mukama 
nga njogera nti Ai Mukama Kato- 

17 nda! laba, watonda e'gulu nensi 
nobuinzabwo obungi nomukonogwo 
ogwagololwa ; » tewali kigambo ki- 

18 kulema: vakola enkumi nenkumi 
ebyekisa, nosasula obutali butūki- 
rivu bwa bakitābwe mu kifuba kya- 
bana babwe aba'dawo: > Katonda 
omukulu owamanyi, ” Mukama we- 

19 'gye lye linyalye: #omukulu mu 
kutesa era owamanyi mu kukola e- 
mirimu: amasogo gatunualira ama- 
kubo gona ngabana babantu; oku- 
wa buli muntu ngamakuboge bwe- 
gali era ngebibala byebikolwabye 

20 bwebiri: eya'sawo obubonero ne- 
byamagero munsi Yemisiri ne lero, 
mu Isiraeri era ne mu bantu (aba- 
lala); newefunira erinya nga lero; 

21 no'gya abantubo Isiraeri munsi Ye- 
misiri nobubonero nebyamagero 
nengalo ezamänyi nomukono ogwa- 

22 gololwa 'nentisa nyingi; nobawa 
ensi eno “gyewalairira bajaja ba- 
bwe okubawa, v ensi ekulukuta na- 

28 mata nomubisi gwenjuki ; nebaingi- 
ra nebagirya; naye Y nebatagonde- 
ra 'doboziryo, 'so tebitambulira mu 
matekago; tebakolanga kigambo 
kyona kwebyo byona byewabalagi- 
ra okakola: kyewava obaletako o- 

24 bubi buno bwona: laba entumo, zi- 
tuse mu kibuga okukimenya; eki- 
buga nekiwebwayo mu mukono 

e Gwabakaludaya abalwana nakyo o- 
lwekitala nenjala ne kawumpuli: 
era ebyo byewayogera bitūkiri'de ; 

25 era, laba, obitunuli'de. Era ong'a- 
mbye, ai Mukama Katonda, nti We- 
gulire enimiro nebintu oite abajuli- 
rwa; era naye ekibuga kiwere'dwa- 
yo mu mukono Gwabakaludaya. 

28 Awo ekigambo kya Mukama ne- 


, nze ndi Mukama 2 Katonda 





YEREMIYA. 


wabo bona abalina omnbiri: wali- 
wo ekigambo kyona eki'nema? 

28 Mukama kyava ayogera bwati nti 
Laba, ndiwayo ekibuga kino mu 
mukono Gwabakaludaya ne mu mu- 
kono gwa Nebukadule'za kabaka 

29 Webabuloni, era alikimenya: Na- 
bakaludaya abalwanyisa ekibuga 
kino bali'ja balikoleza ekibuga 
kino nebakyokya, «nenyumba ze- 

. bayotererezangako wa'gulu obu- 
bane Baali, nebafukira bakatonda 
abalala ebiwebwayo ebyokunywa 

30 okunsunguwaza. Kubanga abana 
ba Isiraeri nabana ba Yuda bakako- 
la ebyali ebibi mu maso gange ebye- 
rere okuva mu buto bwabwe: kuba- 
nga abanaba Isiraeri bansunguwaza 
busunguwaza è nomulimu ogwenga- 

31 lo zabwe, bwayogera Mukama. Ku- 
banga ekibuga kino kyaletanga obu- 
sungu bwange nekirni kyange oku- 
va ku lunakn lwebākizimba ne le- 
ro; nki'julule okuki'gya mu maso 

32 gange: olwobubi bwona obwabana 

Isiraeri nobwabina ba Yuda 
bwebakola okunsunguwaza, “bo ne 
bakabaka babwe, abakūngu babwe, 
bakabona bubwe ne bana'bi bābwe 
nabasaja ba Yuda nabali mu Yeru- 

33 salemi. Era dhankubye enkona 
's0 si maso: era newakuba'de nga 
nabaigiriza, “nga ngolokoka mu 
makya nembaigiriza, naye tebawu- 

34 lirizanga oku'kiriza okuiga. Naye 


Jnebateka emizizo gyabwe mu nyu- | / 


mba etumibwako erinya lyange o- 

35 kugyonona. Era ybazimba ebifo 
ebigulumivu ebya Baali ebiri mu 
kiwonvu kya mutabani wa Kinomu, 
tokuisa batabani babwe nabawala 
babwe (mu muliro)eri Moleki; kye- 
sibalagiranga ’sō teki'janga mu 
mwoyo gwange, bakole omuzizo o- 
gwo; kokwênèonyesa Yuda. 

36 Kale 'no bwati bwayogera Muka- 
ma Katonda wa Isiraeri ebyekibuga 
kino kyemwogerako nti Kiwere- 
'dwayo mu mukono gwa kabaka 
Webabuloni, olwekitala nenjala ne 

37 kawnmpuli, nti Laba, lndibaku- 


ng'anya okuba gya munsi zona gye- | vy 


nabagobera mu busiingu bwange ne 
mu kirai kyange ne mu bukambwe 
obungi: era ndibakomyawo mu ki- 
fo kino, era ndibatuza mirembe: 
38 era ™ banabanga bantu bange, na- 
39 nge nabanga Katonda wabwe: era 
X ndibawa omutima gumu ne'kubo 
limu ° bantyënga enaku zona; ba- 
lyoke babenga bulūngi bo nabāna 
40 bābwe abali'dawo: “era 7? ndiragāna 
nabo endagano eteri gwawo, obuta- 
kyuka okubaleka okubakola obulii- 
ngi; era ”nditeka entisa yange mu 
mitima gyabwe baleme okunvako. 
41 Wewawo, ndibasanyukira okubako- 
langa obulingi, era sirirema “kuba- 


627 


“ Yer. 19. 
14. 


b Yer. 925. 
6, 7. 


“Yer.2 26; 
8.1. 
Dan. 9. 8. 


d Yer. 2 
27,7. 24. 


e 9 Ryom. 
36. 15. 


m Ter, 94. 
b. 


”Ez.11.19, 
20. 
° Ma. 6. 54. 


P Yer.50 5. 
Ez. 16. 60. 


? Yer. 31. 
33. 


? Yer. 24.6. 









t Yer. 31. 
W. 


“ Yer. 33. 
10. 


“ lu. 10. 






































aYer.92.2. 


e Yer. 30. 
17. 


4 Is. 60. 5. 


l Yer.1.34. 





6 Ma. 31. 
17. ; 


YEREMIYA. 


simba munsi eno nomutima gwänge 
42 gwona nememe yange yona. Kuba- 
nga bwati bwayogera Mukama nti 
Nga bwendēse obubi buno bwona o- 
bunene ku bantu bano, “bwentyo 
bwendibaletako obulūngi bwona 
43 bwenabasibi'za. Kale enimiro ziri- 
gulirwa munsi eno “ gyemwogerako 
nti Ezise, temuli muntu newakuba- 
'de ensolo ; ewere'dwayo mu muko- 
44 no Gwabakaludaya. Abantu bali- 
gula enimiro nebintu, Y nebawandi- 
ka amanya gābwe ku biwandike ne- 
babitekako obubonero nebaita aba- 
julirwa munsi ya Benyamini ne mu 
bifo ebirirānye Yerusalemi ne mu 
bibuga bya Yuda ne mu bibuga 
ebyomunsi eyensozi ne mu bibuga 
ebyomunsenyi ne mu bibuga ebye- 
bukika obwadyo: kubanga ndiko- 
myawo obusibe bwabwe, bwayogera 


Mukama. 

33 ERA nate ekigambo kya Muka- 
ma neki'jira Yeremiya omuli- 

ndi ogwokubiri, bweyali 3 ngakyasi- 
bibwa mu lu'gya olwabambowa, nga 

2 kyogera nti Bwati bwayogera Muka- 
ma akikola, M akama akibimba oku- 

8 kinyweza: Mukama lye linyalye; nti 
Mpita, nange nākuitaba nenkwolesa 
4 ehikalu nebiziba byotomanyi. Ku. 
banga bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda wa Isiraeri ebyenyumba ezo- 
mukibuga kino nebyenyumba za ba- 
sekabaka ba Yuda ezabizibwa oku- 
b Iwana nenkomera nekitala, nti Ba'ja 
okglwana Nabakaludaya, naye kuzi- 
'juza bu'juza mirambo gya bantu 
benzi'se nobusiingu bwange neki- 
rui kyange, obubi bwabwe bwona 
bwe? bunkisizi'za amaso gange eki- 

6 buga kino. Laba, c ndikiretera obu- 
lamu nokuwonyezebwa, nānge ndi- 
bawonya; era ndibabi'kulira emire- 

7 mbe namazima bingi nyo nyini. E- 
ra ndikomyawo obusibe bwa Yuda 
nobusibe bwa Isiraeri, era 4 ndibazi- 

8 mba “ngoluberyeberye. Era /ndi- 
banazako obutali butūkirivu bwa- 
bwe bwona bwebanyondna; era ndi- 
sonyiwa obutali butūkirivu bwābwe 
bwona bwebanyonona era bweba- 
9 nsobya. (Nekibuga kino) #kiriba gye- 
ndi erinya eryesanyu, netendo neki- 
tibwa, mu maso gamawanga gona a- 
poran si ngaliwulira obulungi bwona 
'wembakola, t nebatya nebakanka- 
na olwobulūngi bwona nolwemire- 
10 mbe gyona byenkifunira. Bwati 
bwayogera Mukama nti Oliba oli 
awo nemuwiflirwa mu kifo kino 
kyemwogerako nti 4 Kizise, temuli 
muntu newakuba'de ensolo, mu bi- 
buga bya Yuda ne mu ngudo Eze- 
yerusalemi ezizise nga temuli mu- 
ntu newakuba'de aziberamu, era 
11 nga temuli nsolo, 'e'dobozi eryoku- 


sanyuka ne'dobozi eryokujaguza, 
e'dobozi lyawasa aan oie ne'dobo- 
zi Iyomugole, e'dobozi Il yabo aboge- 
ra nti ”: Mumwebaze Mukama we- 
'gye kubanga Mukama mulingi, ku- 
banga okusasirakwe kwa luberera : 
(neryabo) abaleta (sadaka) ezo- 
kwe mu nyumba ya Mukama. 
Kubanga ndikomyawo obusibe 0- 
bwensi ngoluberyeberye, bwayoge- 
12 ra Mukama we'gye. Bwati bwayo- 
gera Mukama we'gye nti Oliba oli 
awo nemubera mu kifo kino ekizise, 
nga temuli muntu era nga temuli 
nsolo, ne mu bibuga byakyo ona, 

o olusisira olwabasūmba a 
18 za ebisibo byabwe. PEbisibo biri. 
ita nate wansi wemikono gyoyo 


abibala mu ”bibuga ebyomunsi eye- | 2 
nsozi ne mu bibuga ebyomunsi eye- | < 


nsenyi ne mu bibuga ebyebukika 
obwadyo ne munsi ya Benyamini 
ne mu bifo ebiriranye Yerusalemi 
ne mu bibuga bya Yuda, bwayogera 
Mukama. 

#Laba, enakuzi'ja, bwayogera Mu- 
kama, lwenditūkiriza ekigambo e- 
kyo ekirūngi kyenayogera ku nyu- 
mba ya Isiraeri ne ku nyumba ya 
15 Yuda. Mu naku ezo ne mu biro 

ebyo ndimereza Daudi E'tabi eryo- 
butūkiriva; era oyo alitūkiriza e- 
|, byobutiikirivu nebyensonga munsi. 
u naku ezo Yuda alirokoka ne 
Yerusalemi kiritūla mirembe: na 
lino lye (linya) lyekiritūmibwa, nti 
Mukama bwe butūkirivu bwa'fe. 
17 Kubanga bwati bwayogera Muka- 
ma nti ' Daudi tabulwenga musaja 
wa kutūla ku ntebe eyenyumba ya 
18 Isiraeri emirembe gyona; 'so ne 
bakabona, Abalevi, tebabulwenga 
musaja mu maso gange “ owoku- 
WANGAN ebiwebwayo ebyokebwa 
nokwo 
19 daka olutata. 
Mukama.  neki'jira Yeremiya nga 
kyogera nti Bwati bwayogera Mu- 
20 kama nti wObanga muinza okume- 
nya endagāno yange eyemisana ne- 
ndagano yange eyekiro, waleme o- 
kubawo emisana nekiro mu ntiiko 
21 zabyo; kale nendagano einzika 
okumenyeka eri Daudi omu'du wå- 
nge, aleme okuba nomwana okufu- 
gira ku ntebeye; neri Abalevi, ba- 
22 kabona, abawereza bange. # Nge- 
'gye eryomu gulu bweritainzika 
kubalibwa, 'sô nomusenyu ogwe- 
nyanja okugerebwa; bwentyo bwe- 
ndyaza eza'de lya Daudi omn'du 
23 wānge Nabalevi abampereza. Awo 
ekigambo kya Mukama neki'jira 
24 Yeremiya nga kyogera nti Tolo- 
woza abantu bano byeboge'de nti 
Enda zombi Mukama zevalonda 
azisude? bwebatyo bwebanyoma 


14 


abantu bange 7? baleme okuba nate | s 


32. 42—38. 24. 


BPE FRI 
Ey RE 
cP NA 





Yer. 8 
5,6 


ya ebitone nokusalanga sa- | 14 
Awo ekigambo kya |; 


Ye. 91. 
n. 


t Yer. 3 








83. 25— 34. 22. 


YEREMIYA. 





a Yer. 31. 
35. 


s ? Basoek. 
25.1. 

Yer. 39.1; | 
524 

b Yer.1.15. 


Yer.34 







25 e'gwanga mu maso gabwe. Bwati 
bwayogera Mukama nti 4 Endagano 
yange eyemisana nekiro obanga te- 
nywera, obanga sasawo biragiro 

26 bye 'gulu nensi; kale ndisūla neza- 
'de lya Yakobo nerya Daudi omu'du 
wange, 'neme okutwala ku za derye 
okufuganga eza'de lya Ibulaimu ne 
Isaka ne Yakobo: kubanga ndiko- 
myawo obusibe bwabwe, era ndi- 


basasira. 
3 4 ErIGAMBO ekya'jira Yeremiya 
okuva eri Mukama, 4 Nebuka- 
dune'za kabaka Webabuloni ne- 
'gyerye lyona b nensi zona eza ba- 
kabaka ezoku taka zatwala nama- 
wanga gona bwebalwana ne Yeru- 
salemi uebibuga byakyo byona, 

2 nga kyogera nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda wa Isiraeri nti 
Genda ogambe Zedekiya kabaka 
wa Yuda omubilire nti Bwati bwa- 

ogera Mukama nti Laba, ndigabu- 
a ekibuga kino mu mukono gwa 
kabaka Webabuloni, era alikyokya 

3 omuliro: 'sõ nawe “toliwona mu 
mukonogwe, naye tolirema kuwa- 
mbibwa nowebwayo mu mukono- 
gwe; namasogo galiraba amaso ga 
kabaka Webabuloni, era alyogera 
nawe akamwa nakamwa, era olige- 

4 nda Ebabuloni. Era naye wulira 
ekigambo kya Mukama, ai Zedekiya 
kabaka wa Yuda: bwati bwayogera 
Mukama ku'gwe nti Tolifa na kita- 

5 la; olifa mirembe; era 4 ngokwokya 
bwekwabanga okwa bajajabo base- 
kabaka abe'da abakusoka, bwebatyo 
bwebalikukolera okwokya ; era “ba- 
likukungubagira (nga hope nti) 
Wowe Mukama wa'fe! kubanga 
njoge'de ekigambo ekyo, bwayo- 

6 gera Mukama. Awo Yeremiya na- 
'bi nagamba Zedekiya kabaka wa 

Yuda ebigambo ebyo byona mu 

7 Yerusalemi, e'gye lya kabaka We- 
babuloni bweryali nga lirwana ne 
Yerusalemi nebibuga byona ebya 
Yuda ebyali bisiga'dewo, Lakisi ne 
Azeka; kubanga ebyo (byo'ka) bye 
byasigalawo ku /bibuga bya Yuda 
nga biriko enkomera. 

8 Ekigambo ekya'jira Yeremiya o- 
kuva eri Mukama, kabaka Zedekiya 
bweyali ngainaze okulagana enda- 
gano nabantu bona abali mu Ye- 
rusalemi, 7 okubalangira e'dembe ; 

9 ibuli muntu ate omu'duwe na buli 
muntu ate omuzanawe, obanga Mu- 
webulaniya. musaja oba mukazi, 
okuba owe'dembe; kwaleme oku- 
bawo abafula aba du, Omuyudaya 

10 mugandawe: awo abakūngu bona 
nabantu bona nebagonda, abali ba- 
lagānye endagāno buli muntu oku- 
ta omu'duwe na buli muntu okuta 


omuzanawe okuba owe'dembe, wa- 
leme okubawo abafula aba du nate; 
11 nebagonda nebabata: naye oluva- 
nyuma nebakyuka, nebakomyawo 
aba'du vabazana bebali bata de, ne- 
babafuga okuba aba'du nabazina: 
19 ekigambo kya Mukaina kyekyava 
ki'jira Yeremiya okuva eri Muka- 
13 ma nga kyogera nti Bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda wa Isiraeri 
nti Nalagana endagano ne bajaja 
ba mwe ku lunaku | kwenaba'gyira 
munsi Yemisiri mu nyumba eyo- 
14 bu'du, nga njogera nti " Emyaka 
musanvu bwegi'gwangako, muta- 
nga buli muntu mugandawe Omu- 
webulaniya #gwebakuguza era eya- 
kuwerereza emyaka mukaga, omu- 
tanga okuba owe'dembe okuva wo- 
li: naye bajaja ba'mwe nebata- 
mpulira, 's0 tabatega kutu kwabwe. 
15 Na'mwe kakano mwali mukyuse 
era nga mukoze ekiri mu maso 
gange ekirūngi, nga mulāngira e- 
'dembe buli muntu mu'ne; era 
mwali ° mulagani'de endagano mn 
maso gange mu nyumba etumi'dwa- 
16 ko erinya lyānge: naye nemukyika 
Demnvumisa erinya lyānge, nemu- 
komyawo buli muntu omu'duwe na 
buli muntu omuzānawe, bemwali 
muta'de okuba abe'dembe nga bwe- 
bagala ; nemubafuga okuba gyemu- 
17 li aba'du nabazāna. Mukama kya- 
va ayogera bu ati nti Temumpuli'de 
okulangira e'dembe buli muntu eri 
mugandawe na buli muntu eri mu- 
'ne: laba, ?'nze mbalangira 'mwe 
e'dembe, bwayogera Mukama, eri 
ekitala neri kawumpuli neri enjala; 
era ndibawayo okuyūgūmizibwa e- 
rui nerui munsi zona eza bakabaka 
18 ezoku'taka. Era ndiwayo abasaja 
abāsobya endagāno yānge abatako- 
ze bigambo bya ndagano gyebala- 
ganira mu maso gānge, ” bwebasala 
mu nyana ebitundu ebibiri nebaita 
19 wakati webitundu byayo; abakii- 
ngu ba Yuda nabaküngu ba Yeru- 
salemi, abalāwe ne bakabona naba- 
ntu bona abomunsi abaita wakati 
20 webitūndu byenyana; okuwayo 
ndibawayo mu mukono gwabala 
bābwe ne mu mukono gwabo aba- 
nonya obulamu bwabwe: #nemira- 
mbo gyābwe giriba 'mere eri enyo- 
nyi ezomu'gulu neri ensolo ezomu- 
21 nsi. Era Zedekiya kabaka wa Yu- 
da nabakungube ndibawayo mu 
mukono gwabalabe babwe, ne mu 
mukono gwabo abanonya obulamu 
bwabwe, ne mu mukono gwe'gye 
lya kabaka Webabuloni, !ababa. 
22 vu'dekoabambuse. Laba, ndiragira, 
bwayogera Mukama, 'nembako- 
myawo ku kibuga kino; era bali- 
rwana nakyo nebakimenya neba- 
kyokya omuliro: era ndifula ebi- 


? Lub. 18. 
10. 


#Yer.7.88; 
16. d. 


t Yer.37.5, 
11. 


" Yer.37.8. 






630 





buga bya Yuda amatongo nga te- 
muli abiberamu. 


YEREMIYA. 9861 





35. 1—36. 6. 


nge, nge, byatikirizibwa, 'sō tebanywa- 80 tebanywa- 
ko na guno gujwa. kubanga bago- 
ndera ekiragiro kya jaja wābwe: 


35 EriGAMBO ekya'jira Yeremiya naye 'nze nayogera na'mwe, nga 
a Yer.25.1. ekyava eri Mukama 4 mu mire- ngolokoka mu makya nenjogera; '80 
mbe gya Yekoyakimu mutabani wa | 15 temumpulirizinga. Nokutuma mba- 
Yosiya kabaka wa Yuda nga kyo- tumi'de aba du bange bona bana bi, 
b1 Byom. | 2 gera nti Genda eri ekika ò Ekyaba- nga ngolokoka mu makya nemba- 
lekabu oyogere nabo obaingize mu tuma, uga njogera nti !Mu'de 'no | 12 Bask. 
€1 Byom nyumba ya Mukama, ¢ mu kisenge buli muntu okuleka e'kubolye ebi, | 7- 2> 
2 Bon, ekimu, obawe omwenge okunywa. mulongose ebikolwa bya'mwe, 'so 
31. 11. 8 Kale nentwala Yaazaniya mutabani teinugobereranga bakatonda abalala 
Yer.3.10 | wa Yeremiya mutabani wa Kaba-| okubawerezanga, kale mulitūla mu- 
` 'Ziniya ne bagandabe ne batabanibe nsi gyenawa 'mwe ne bajaja ba- 
bona nekika kyona Ekyabalekabu ; 'mwe; naye m temutegānga kutu!” Yer. 4 
4 nembaingiza mu nyumba ya Muka- kwa'mwe 's6 temumpulirizānga. | 1* 
ma, mu kisenge kya batabani ba |16 Kubanga batabani ba Yonadabu 
Kanani mutabani wa Igudaliya o- mutabani wa Lekabu batūkiri’ kab e- 
musaja wa Katonda, ekyalirana cki- kiragiro kya jaja wabwe kye 
senge ekyabakiingu, ekyali wa'gulu lagira, naye A ara bano te kan 
d Yer. JL wekisenge kya d Maaseya mntabani | 17 liri'za ; Mukama, Katonda owe'gye, 
2.2 | 5wa Salumu tomu'gazi : nenteka Katonda wa Isiraeri, kyava ayogera 
12 9; 25, ebi'ta ebi'ju'de omwenge nebiko- bwati nti Laba, ndireta ku Yuda 
aa mpe mu maso gabana bekika Ekva- ne kwabo bona abali mu Yerusale 
' balekabu, nembagamba nti Mu- mi obubi bwona bwenakabogerako : 
6 nywe omwenge. Naye bo neboge- kubanga nayogera nabo, naye ne- 
ra nti Tetunywe ku mwenge: ku- batawulira ; era mbaise, naye ne- 
f 2 Basek. bauga / Yonadabu mutabani wa Le- | 18 bataitaba. Awo Yeremiya nāga- 
10. 15, 23. kabu jaja'fe yatulagira ngayogera mba ekika Ekyabalekabu nti Bwati 
nti Temunywānga ku mwenge, bwayogera Mukama we'gye, Kato- 
'mwe newakuba de batabani ba- nda wa Isiraeri, nti Kubanga muyo- 
7 "mwe, emirembe gyona: 'so temu- nde'de ekiragiro kya Yonadabu jaja 
zimbanga nyumba 'so temnsiganga wa'niwe nemukwata byona byeya- 
nsigo 'so temusimbanga lusuku Iwa kutira nemukola nga byona bwebya- 
mizabibu 'so temubanga nazo: na- | 19 li byeyabalagira ; Mukama we'gye, 
ye munamalanga enaku za'mwe Katonda wa Isiraeri, kyava ayogera 
1 Kura zona mu wema: Ymuwangale ena- bwati nti Yonadabu mutabani wa 
Eet. 6.23. | 8 ku nyingi munsi gyemutulamu. Era Lekabu tabulwenga musaja wa nku- | » Yer. 15. 
twagondera e'dobozi lya Yonadabu Imirira mu maso gānge enaku zona. 
mutabani wa Lekabu jaja'fe mu 
byona byeyatukiitira, obutanywā- 3 Awo olwātūka “mua mwaka o0- | «Yer. 25. 
nga ku mwenge enaku za'fe zona, gwokunaogwaYekoyakimumu- |1; % L 
'fe ne bakazi ba'fe ne batabani ba- tabani wa Yosiya kabaka wa Yuda 
9 'fe ne bawala ba'fe; newakuba'de ekigambo kino neki'jira Yeremiya 
okwezimbira enyumba okutilamu: ekyava eri Mukama nga kyogera nti 
'so tetulina lusuku lwa mizabibu | 2 'Dira > omnzingo gwekitabo, c owa- | > Eser.62 
newakuba'de enimiro newakuba'de ndike omwo ebigambo byona bye- pe $ 
10 ensigo: naye twabānga mu wema nakubulirangaeri Isiraeri neri Yuda | «yer sas 
netugõnda netukola nga byona d neri amawanga gona, “okuva ku |4 Yer. 25. 
bwebyali Yonadabu jaja'fe byeya- lunaku Iwenayogera nawe, okuva ku | agra 46. 
zo Panek: 11 tulagira. Naye olwātūka #Nebu. | 3 mirembe gya Yosiya, ne lero. Mpo- je TE 
Yer. 46. 2 kadule'za kabaka Webabuloni bwe- 'zi enyumba ya Yuda baliwulira o- | 2s 3. 
yatabāla ensi, netwogera nti Mu'jo bubi bwona bwentêsa okubakola ; 
tugende Eyerusalemi olwokntya e- era /ba'de buli mnntu okuleka e'ku- |/ Yer 184 
a hasi 'Rye kEryabakalndaya nolwoknu- bolye ebi; “ndyoke nsonyiwe obu- !? Yer. 9. 


tya e'gye Eryabasuli; kyetuva tu- 
bêra Eyerusalemi. 

12 Awo ekigamho kya Mukama ne- 
kiryoka ki'jira Yeremiya nga kyo- 

18 gera nti Bwati bwayogera Mukama 
we'gye, Katonda wa Isiraeri, nti 
Genda obagambe abasaja ba Yuda 
nabali mu Yerusalemi nti Temu- 
'kirize kuigirizibwa okuwuliriza e- 
bigambo byange? bwayogera Mu- 

14 kama. #Ebigambo bya Yonadabu 
mutabani wa Lekabu byeyalagira 


ngo'gya mu kamwa kange ebigambo 
| batubanibe, obutanywanga ku mwe- bya Mukawa, mu matu gabantu mu 


tali butiikirivu bwibwe nekibi kya- | s 
4 bwe. Awo Yeremiya naita “ Balu- 
ki mntabani wa Neriya; * Baluki 
nāwandika ku muzingo gwekitabo 
nga'gya mu kamwa ka Yeremiya e- 
bigambo hyona ebya Mukama bye- 
5 yali amubūli'de. Awo Yeremiya $ 
nilagira Baluki ngayogera nti! Nsi-  ! Yer. 
bi'dwa; siinza kuingira mu nyu. 1:2 
6 mba ya Mukama: kale genda jk 
osome mu mu o gwowandise | 


== 


















36. 7-32. 


nyumba ya Mukama ku lunaku o- | 


lwokusibirako: era obisomanga ne | 

mu matu gaba Yuda bona abava mu | 
7 bibuga byābwe. Mpo'zi balireta o- 

kwegairira kwābwe mu maso ga 

Mukama, neba'da buli muntu oku- 

leka e'kubolye ebi: kubanga obu- 

sungu nekirui Mukama byayoge'de 
8 eri abantu bano binene. Awo Ba- 
luki mutabani wa Neriya nākola 
nga byona bwebyali Yeremiya na'bi 
byeyamulagira, ngasoina mu kita. 
bo ebigambo bya Mukama mu uyu- 
mba ya Mukama. 

Awo olwatuka mu mwaka ogwo- 
kutāno ogwa Yekoyakimu mutaba- 
ni wa Yosiya kabaka wa Yuda, mu 
mwezi ogwomwenda, abantu bona 
abali mu Yerusalemi nabantu bona 
abiva mu bibuga bya Yuda neba'ja 
Eyerusaleni ' nebalangira okusiba 
10 mu maso ga Mukama. Awo Balu- 

ki nasoma mu kitabo ebigambo bya 

Yeremiya mu nyumba ya Mukama, 


9 


"2 Byom. 
20. 3. 


"Yer.35.2 mu kisenge kya Gemaliya mutabani | 
"Yer. 24 wa ° Safani omuwandisi, mu lu'gya , 
ra s olwengulu awaingirirwa ? mu mu- | 


10. lyango omugya ogwenyumba ya 
M , mu matu gabantu bona. 

11 Awo Mikaya mutabani wa Gemali- 

ya mutabani wa Safani bweyawuli- 

ra mu kitabo ebigambo byona ebya 

12 Mukama, niserengeta mu nyumba 

ya kabaka mu kisenge ekyomuwa- 

ndisi: kale, laba, abakungu bona 


"Ja. 2. nga batu'de omwo, ” Erisama omu- 
area wandisi ne Deraya mutabani wa 
1 Yer. 38. Semaya ne ? Erunasani mutabani 
2 


wa Akuboli ne Gemaliya mutabani 
wa afani ne Zedekiya mutabani 
13 wa Kananiya nabakungu bona. A4- 
wo Mikaya nālyoka ababūlira ebi- 
gambo byona byeyali awuli'de, Ba- 
luki bwasomye ekitabo mu matu 
14 gabantu. Abakūngu bona kyebāva 
batuma Yekudi mutabani wa Nesa- 
niya mutabani wa Seremiya muta- 
bani wa Kusi eri Baluki nga bogera 
nti' Dira omuzingo gwekitabo mwo- 
somye mu matu gabantu mu muko- 
nogwo, 0'je. Awo Baluki mutaba- 
ni wa Neriya na'dira omuzingo mu 
15 mukonogwe na'ja gyebāli. Neba- 
mugamba nti Tūla 'no obisome mu 


= -mÁ Gi 


matu ga'fe. Kale Baluki nābisoma ' 
16 mu matu gābwe. Awo olwātūka 
bwebamala okuwulira ebigambo 


| byona, nebatunulaganako nga ba- 
| tya, nebagamba Baluki nti Tetule- 
| me kubilira kabaka ebigambo ebyo 
' 17 byona. Nebabiza Baluki nga bo- 
\ gera nti Tubūlire 'no, wawandika 
, otya ebigambo ebyo byona ngo'gya 
18 mu kamwake? Awo Baluki naba- 
'damu nti Ye yambülira ebigambo 
|” @byo byona makamwake nange ne- 
mbiwandika nebuino ma kitabo ki- 
| 19 no. Awo abakingu nebagamba . 









YEREMIYA. 





Baluki nti Genda wekweke, 'gwe 
ne Yeremiya; 'so omuntu yena a- 
20 leme okumanya gyemuli. Awo ne- 
baingira eri kabaka mu lu'gya ; na- 

ye nga bamaze okutereka omuzingo 
mu kisenge kya Erisama omuwa- 
udisi; nebabūlira ebigambo byona 
21 mu matu ga kabaka. Awo kabaka 
natuma Yekudi okukima omuzingo: 
nagu'gya mu kisenge kya Erisama 
omuwandisi. Awo Yekudi naguso- 
ma mu matu ga kabaka ne mu matu 
gabakungu bona abaimirira okuli- 
22 rana kabaka. Awo kabaka yali a- 
tu'de mu fnyumba eya to go mu 
mwezi ogwomwenda: era (omuliro 
nga guli mu) lubambiro nga gwaka 
23 mu masoge. Awo olwatika Yeku- 
di bweyamala okusoma empapula 
satu oba nya, (kabaka) nagusala na- 
kambe akomuwandisi nagusula mu 

“ anuliro ogwali mu lubimbiro, omu- 
zingo negu'gya mu muliro ogwali 
24 mu lubumbiro. 'So tebatya 4'80 


tebiyuza byambalo byābwe, kabaka | 


newakuba'de aba'dube nomu aba- 

25 wulira ebigambo ebyo byona. Era 
nate Erunasani ne Deraya ne Ge- 
maliya bali bamwegairi'de kabaka 
obutayokya muzingo: naye nata- 

26 'kiriza kubawulira. Awo kabaka 
nalagira Yerameeri mwana wa ka- 
baka ne Seraya mutabani wa Azu- 
lieri ne Seremiya mutabani wa A- 
budeeri w okukwata Baluki omuwa- 
ndisi ne Yeremiya na'bi: naye Mu- 
kama nabakweka. 

27 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
ki'jira Yeremiya, kabaka ngamaze 
okwokya omuzingo nebigambo Ba- 
luki byeyawandika nga'gya mu 
kamwa ka Yeremiya, nga kyogera 

28 nti "Dira nate omuzingo omulala, 
owandike omwo ebigambo byona 
ebyasoka ebyali mu muzingo ogwo- 
luberyeberye Yekoyakimn kabaka 

29 wa Yuda gwayoke'za. Era ebya 
Yekoyakimu kabaka wa Yuda olyo- 
gera nti Bwati bwayogera Mukama 
nti Oyoke'za omuzingo guno ngo- 
yogera nti Kiki ekikuwandisi'za o- 
mwo ngoyogera uti y Kabaka Weba- 
buloni talirema ku'ja näzikiriza ensi 
eno, era alimalawo omwo omuntu 

30 nensolo? Mukama kyava ayogera 
bwati ebya Yekoyakimu kabaka wa 
Yuda nti 7 Taliba na wa kutūla ku 
ntebe ya Daudi nomu: nomulä- 
mbogwe 4 gulisūlibwa eri olubugu- 
mu emisana neri empewo ekiro. 

31 Era ndimubonereza neza'derye na- 
ba'dube olwobutali butūkirivu bwa- 
bwe; era ndibaletako ne kwabo 
abali mu Yerusalemi ne ku basaja 
ba Yuda obubi bwona bwenakabo- 

32 gerako, naye nebatawulira. Awo 

Yeremiya na'dira omuzingo ogwo- 

kubiri, nagumuwa Baluki omuwa- 


631 


t Am. 3, 
15. 


Yer. 46. 
3. 


Y Yer. 23. 
9 neb, 





s Yer. 2. 
30. 


a Yer. 2 
19. 








“4 Basek. 


EL 17.13. 


d 3 Byom. 
36. 12, 14. 


= Yer. 21. 
2. 


” Yer. 34. 
22. 


° Yer. LI. 


YEREMIYA. 


ndisi mutabani wa Neriya; ye na- 
waudika omwo nga'gya mu kamwa 
ka Yeremiya ebigambo byona ebyo- 
mukitabo Yekoyakimu kabaka wa 
Yuda kyeyayokya mu muliro: era 
nebyongerwako ebigambo bingi e- 


bibifanana. 

37 Awo 4 Zedekiya mutabani wa 
Yosiya nafuga nga ye kabaka 
mu kifo kya ? Koniya mutabani wa 

Yekoyakimu c Nebukadule'za kaba- 

ka Webabuloni gweyafula kabaka 

2 munsi ya Yuda. Naye teyawulira- 
nga bigambo bya Mukama byeya- 
yogerera mu na'bi Yeremiya, “ye 
newakuba'de aba'dube newakuba'de 
abantu abomunsi. 

3 Awo Zedekiya kabaka natuma 
< Yekukali mutabani wa Seremiya 
ne/ Zefaniya mutabani wa Maaseya 
kabona eri na'bi Yeremiya, ngayo- 
gera nti Tusabire 'no eri Mukama 

4 Katonda wa'fe. Era Yeremiya 
y yaingiranga nafulumanga mu ba. 
ntu : t kubanga bali tebanamuteka 

5 mu komera. Era ke'gye lya Falao 
lyali livu'de mu Misiri: awo Aba- 
kaludaya abali bazingiza Yerusale- 
mi bwebawulira ebigambo byabwe, 
l nebasasana okuva ku Yerusalemi. 

6 Awo ekigambo kya Mukama neki- 
'jira na'bi Yeremiya nga kyogera 

7 nti Bwati bwayogera Mukama, Ka- 
tonda wa lIsiraeri, nti Bwemuti 
bwemuba mugamba kabaka wa Yu- 
da m eyabatuma gyendi okumbūza ; 
nti Laba, e'gye lya Falao eritaba'de 
okubabera liri'da mu Misiri munsi 

8 yewabwe. Era ? Abakaludaya bali- 
komawo nebalwanyisa ekibuga ki- 
no; era balikimenya nebakyokya 

9 omuliro. Bwati bwayogera Muka- 
ma nti Temwerimba nga mwogera 
nti Abakaludaya tebalirema kutu- 

10 vako: kubanga tebalibavako. Kuba 
newakuba'de nga mugobye e'gye 
lyona Eryabakaludaya abalwana 
na'mwe nemusigala mubo abebiwu- 
ndu berre, era naye bandigolokose 
buli muntu mu wemaye nebokya 
ekibuga kino omuliro. 

Awo olwatika e'gye Eryabakalu- 
daya bweryamala okusasana okuva 
ku Yerusalemi olwokutya e'gye lya 
12 Falao, kale Yeremiya nafuluma mu 

Yerusalemi okugenda “munsi ya 
Benyamini okuwebwa omugabogwe 
13 eyo wakati mu bantu. Awo bwe- 
yali mu mulyango gwa Benyamini, 
omukulu wabambowa yali ali eyo, 
erinyalye Iriya mutabani wa Sere- 
miya mutabaui wa Kauaniya; nā- 
kwata Yeremiya na'bi ngayogera 
l4 uti POsenga Abakaludaya. Awo 
Yeremiya nayogera uti Olimba; 
sisenga Bakaludaya ; naye natamu- 
wulira: kale Iriya nakwata Yere- 


14 


11 













miya nebamukuba uebamuteka mu 
komera mu nyumba ya Yonasani 
omuwandisi ; kubanga gyebali ba- 
16 fu'de ekomera. Awo Yeremiya 
bweyatūka mu nyumba eyobunya 
ne mu buyu, era Yeremiya bweyali 
117 ngamaze enaku nyingi omwo; awo 
Zedekiya kabaka nātuma nāmuki- 
ma: kabaka namubiiza kyama mu 
nyumbaye nayogera nti Waliwo 

. ekigembo kyona ekivu'de eri Mu- 
kama? Awo Yeremiya nayogera 
nti Wekiri. Era nayogera uti Oli- 
webwayo mu mukono gwa kabaka 

18 Webabuloni. Era nate Yeremiya 
nagamba kabaka Zedekiya nti Nali 
nkwononye muki oba aba'dubo oba 
abantu bano, nokuteka nemunteka 

19 mu komera? Bana'bi ba'mwe 'no 
baliru'dawa ababalagulanga nga 
bogera nti Kabaka Webabuloni ta- 
libatabala, newakuba de ensi eno? 
20 Kale 'no wulira, nkwegairi'de, ai 
mukama wange kabaka: okwegai- 
rira kwange ku'kirizibwe mu maso- 
go, nkwegairi'de; oleme:?okunzi'za 
mu nyumba ya Yonasani omuwa- 
21 ndisi 'neme okufira omwo. Kale 
Zedekiya kabaka nalagira nebateka 


Yeremiya “mu lu'gya olwabambo- à 


wa, nebamuwa buli lunaku omugati 
okuva mu lugudo olwabafumbi be- 
migati, “okutusa emigati gyona e- 
Byomukibuga LA i 
eremiya nabera bwatyo mu lu’ 
olwabambowa. 4 si 


3 8 Awo Sefatiya mutabani wa Ma- 
'tani ne Gedaliya mutabani wa 
Pasukuli ne 4 Yukali mutabani wa 
Seremiya ne >? Pasukuli mutabani 
wa sng aa ba 
Yeremiya byeyabulira abantu bona 
2 ngayogera nti Bwati bwayogera 
Mukama nti cAsigala mu kibuga 
muno alifa nekitala nenjala ne ka- 
wumpuli : naye oyo afuluma nage- 
nda eri Abakaludaya aliba mulamu, 
nobulamubwe buliba munyago gya- 
3 li, era aliba mulamu. Bwati bwa- 
yogera Mukama nti 4 Ekibuga kino 
tekirirema kuwebwayo mu mukono 
gwe'gye lya kabaka Webabuloni, 
4 naye alikimenya. Awo abakingu 
nebagamba kabaka nti Tukwegairi- 
'de, “omusaja ono a'tibwe; kubanga 
anafuya emikono gy 
wenyi pajagan, ban N konga mba 
nemikono gyabantu bona. nga 
mba ebigambo ebifanana bwebityo: 
kubanga omusaja ono tayagaliza 
mirembe bantu bano wabula obubi. 
5 Awo Zedekiya kabaka nayogera nti 
ba, ali mu mukono gwa mwe: 
kubanga kabaka siyainza okukola 
6 ekigambo kyona okubaziiza. Awo 


nebawulira ebigambo |, 


ja aba- |! 


| 


37. 1—38. 6. 





15 miya nāmuleta eri r abakūngu. Awo |” Yer. 32 
abakūngu nebasunguwalira Yere- |2- 


“Year. 0 
po S 


a gwāwo. Awo |9; 82 








/ Ye. 90. 
16 


8 Yer. 37. 
2L 


nebatwāla Yeremiya nebamnsūla 
mu nyumba eyobunya eya Malu- 
kiya omwäna wa kabaka eyali mu 
lu'gya olwabambowa: neba 'sa Ye- 
remiya nemigwa. 'So mu bunya 
nga temuli ma’zi wabula ebitosi: 


7 Yeremiya natubira mu bitosi. Awo : 
J Ebedumereki Omuwesiyopya omu- : 


lawe eyali mu nyumba ya kabaka 
bweyawulira nga bata'de Yeremiya 


mu bunya; kabaka ngatu de mu | 


8 mulyango gwa Benyamini; awo 
Ebedumereki nāva mu nyumba ya 
9 kabaka nagamba kabaka nti Muka- 
ma wānge kabaka, abasaja bano 
bakoze bubi mu byona byebakoze 
Yeremiya na'bi gwebasu'de mu bu- 
nya; era ayagala kufira mu kifo 
mwali olwenjala: kubanga 4 tewa- 

10 kyali 'mere mu kibuga. Awo ka- 
baka nalyoka alagira Ebedumereki 
Omuwesiyopya ngayogera nti 'Gya 
wano abasaja amakumi asatu oba- 
twale ogende nabo, olinyise Yeremi- 
ya na'bi ngomu'gya mu bunya nga 

11 tanafa. Awo Ebedumereki natwala 
abasaja abo nigenda nabo, ndingira 
mu nyumba ya kabaka wansi we- 
'gwanika, na'gyayo ebiwero ebika- 
'de ebyasulibwa nenzina envindu 
nazisiza ku migwa mu bunya eri 

12 Yeremiya. Awo Ebedumereki 0- 

' muwesiyopya nägamba Yeremiya 
nti Teka 'no ebiwero bino ebika'de 
ebyasūlibwa nenzina enviindu mu 
nkwawazo wansi wemigwa. Awo 

13 Yeremiya nakola bwatyo. Awo 

“neba'gya Yeremiya ma bunya nga 
bamuwalula nemigwa egyo: awo 
Yeremiya nibera mu lu'gya olwa- 
bambowa. 

14 Awo Zedekiya kabaka natuma 
naleta Yeremiya na'bi gyali mu 
mulyango ogwokusatu oguli mu 
nyumba ya Mukama: awo kabaka 
nagamba Yeremiya nti Nakubuza 
ekigambo; tonkisa kigambo kyona. 

15 Awo Yeremiya nagamba Zedekiya 
nti Bwenakukibilira, onolema oku- 
nzi'ta? era bwenākuwērera amage- 

16 zi, tompulirize. Awo Zedekiya ka- 
baka nalairira kyama Yeremiya 
ngayogera nti Nga Mukama bwali 
omulamu eyatukolera ememe eno, 
siriku'ta, 'so sirikuwayo mu muko- 
no gwabantu bano abanonya obula- 

17 mubwo. Awo Yeremiya nalyoka 

:“ agamba Zedekiya nti Bwati bwayo- 
gera Mukama, Katonda owe'gye, 

- -Katonda wa Isiraeri, nti Bwonofu- 
luma nogenda eri abakūngu ba 
kabaka Webabuloni, kale ememe- 
yo eriba namu nekibuga kino teki- 
ryokebwa muliro; nawe oliba mu- 

18 lamu nenyumbayo: naye bwoto- 


'kirize kufuluma nogenda eri aba- |: 


kungu ba kabaka Webabuloni, kale 
ekibuga kino kiriwebwayo mu mu- 


kono Gwabakaludaya, era balikyo- 
kya omuliro, 'sa “nawe toliwona 
10 mu 'mukono gwābwe. Awo Zede- 
kiya kabaka nagamba Yeremiya 
nti Nti'de Abayudaya abasenze A- 
bakaludaya baleme okumpayo mu 
20 mukono gwabwe, nebandūlira. Na- 
ye Yeremiya nayogera nti Tebali- 
kuwayo. Nkwegairi'de, gondera 
e'dobozi lya Mukama mwekyo kye- 
ukugamba: kale Iwoliba obulūngi, 
21 nememeyo erila namu. Naye bwo- 
nogana okufuluma, kino kye kiga- 
22 mbo Mukama kyandaze: Laba, a- 
bakazi bona abasiga'de mu nyu- 
mba va kabaka wa Yuda balifulu- 
mizibwa eri abakūngu ba kabaka 
Webabuloni, era abakazi abo ba- 
)yogera nti Mikwanogyo enyo be 
bakuwana, nokusobola bakusobo- 
'de: ebigerebyo nga bimaze oku- 
tūbirąaą mu bitosi, ba'ze enyuma. 
98 Era balifulumya bakazibo bona 
knabānabo eri Abakaludaya: 'so 


toliwona mu mukono gwabwe, naye | 6 


oliwambibwa nomukono gwa kaba- 
ka Webabuloni: era olyokesa omu- 
A liro ekibuga kino. Awo Zedekiya 
nalyoka agamba Yeremiya nti O- 
muntu yena aleme okumanya ebi- 
25 gambo ebyo, kale tolifa. Naye a- 
bakiingu bwebaliwulira nga njoge- 
'de nawe neba'ja nebakngamba nti 
Tubiilire 'no Bena Ame kabaka; 
totukikisa, na'fe tetukn'te; era ne- 
26 byo kabaka byeyakubūlira; kale 
nolyoka obagamba nti l Naleta o- 
kwegairira kwange mu maso ga 
kabaka maleme okunzizayo mu 
nyumba ya Yonasani okufira omwo. 
27 Awo abakiingu bona nebajja eri 
Yeremiya uebamubi za: nababulira 
ngebigambo ebyo byona bwebyali 
kabaka byeyali alagi'de. Awo ne- 
balekayo okwogera naye; kubanga 
28 ekigambo ekyo tekyategerebwa. A- 
wo R Yeremiya nabera 9 mu lu'gya 
olwabambowa okutisa ku lunaku 
Yerusalemi Iwekyamenyebwa. 


Awo olwatuka Yerusalemi bwe- 
kyamenyebwa, (mu mwaka 
ogwomwenda ogwa Zedekiya ka- 
baka wa Yuda mu mwezi ogweku- 
mi Nebukadule'za kabaka Webabu- 
loni mweya'jira ne'gyerye lyona 
okutabala Yerusalemi nakizingiza ; 
2 mu mwaka ogwekumi nagumu o- 
gwa Zedekiya mu mwezi ogwoku- 
na ku lunaku olwomwezi olwomwe- 
nda mwebawagulira ekituli mu ki- 
3 buga:| abakiingu bona aba kabaka 
Webabuloni nebaiugira nebatiila 
mu mulyāngo ogwa wakati, Neru- 
galusalezeri, Samugalunebo, Salu- 
sekimu, ” Labusalisi, Nerugalusale- 
zeri, Labumagi, wamu nabakiingu 


3 


tYer, 32.4 


l Yer. 36. 
7. 


m Yer. 37. | 
20. 


b 2 Basek. 
18. 17. 








" Yer. 21. 
9. 





YEREMIYA. 


bona abalala aba kabaka Webabu- 

4 loni. Awo tolwatiika Zedekiya ka- 
baka wa Yuda nabasaja bona aba- 
lwanyi bwebabalaba, kale neba'du- 
ka nebava mu kibuga kiro mu 
'kubo eryolusuku iwa kabaka, mu 
mulyango oguli wakati wa babu- 
gwe ababiri: nafuluma mu 'kubo 

b erya Alaba. Naye e'gye Eryabaka- 
ludaya neribagoberera nebatūkako 
Zedekiya mu nsenyi Ezeyeriko : 
awo bwebamala okumuwamba, ne- 
bamuleta eri Nebukadule'za kaba- 
ka Webabuloni 4 Eribula munsi E- 
yekamasi, namusalira omusängo. 

6 Awo kabaka Webabuloni na'tira 
< batabani ba Zedekiya Eribula ye 
ngalaba: era kabaka Webabuloni 
na'ta nabakūngu bona aba Yuda. 

7 Era /na'gyamu Zedekiya amaso, 
namusiba namasamba okumutwa- 

8 la Ebabuloni. Abakaludaya nebo- 
kya enyumba ya kabaka nenyumba 
ezabantu omuliro, nebamenyame- 

9 nya bugwe Weyerusalemi. Awo 
Nebuzaladani 9 omukulu wabambo- 
wa natwala Ebabuloni nga basibe 
abantu abafi'sewo abali basiga'de 

, mu kibuga, era nabasenze abamu- 
senga, nabantu abafi'sewo abali ba- 

10 siga'dewo. Naye Nebuzaladani o. 
mukulu wabambowa nāleka ku ba. 
vu abomubantu abali tebalina ki- 
ntu munsi ya Yuda, nabawa ensu- 
ku ezemizabibu nenimiro mu biro 

11 ebyo. Awo Nebukadule'za kabaka 
Webabuloni nālagira Nebuzaladani 
omukulu wabambowa ebya Yere- 

12 miya ngayogera nti Mutwale omu- 
kūme nyo, 'sõ tomukola kabi; naye 
omukolanga era nga ye bwanāku- 

13 gambānga. Awo Nebuzaladani o- 
mukulu wabambowa natuma, ne 
Nebusazubani, Labusalisi, ne Ne- 
rugalusalezeri, Labumagi, nabami 
bona abakulu aba kabaka Webabu- 

14 loni; nebatuma ineba'gya Yere- 
miya mu lu'gya olwabambowa, ne- 
bamukwasa £Gedaliya mutabani 
wa Akikamu mutabani wa Safani 
amutwale e'ka: awo nabera mu 
bantu. 

15 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
ki'jira Yeremiya bweyali ngasibi- 
'dwa mu lu'gya olwabambowa, nga 

16 kyogera nti Genda ogambe ?? Ebe- 
dumereki Omuwesiyopya nti Bwati 
bwayogera Mukama we'gye, Kato- 
nda wa Isiraeri nti Laba, ndireta 
ebigambo byange ku kibuga kino 
olwobubi 'sō si lwa bulūngi; era 

17 naku luli. Naye ndikuwonyeza ku 
lunaku luli, bwayogera Mukama : 
'sõ toliwebwayo mu mukono gwa- 

18 basaja botya. Kubanga sirirema 
kukulokola, 'sō toligwa nekitala, 





naye n obulamubwo buliba munya- | 


39. 4—40. 10. 





gyoli: kubanga wesize 'nze, 


o 
brayan Mukama. 
40 EriGAMBO ekya'jira Yeremiya 
ekyava eri Mukama, 4 Nebuza- 

ladani omukulu wabambowa bwe- 
yamala okumutera mu Lama, bwe- 
yamutwala ngasibi'dwa mu masa- 
mba mu basibe bona Abeyerusale- 
mi ne Yuda abatwalibwa Ebabu. 

2 loni nga basibe. Omukulu wabe- 
mbowa natwala Yeremiya ? namu- 
gamba nti Mukama Katondawo ya- 
yogera obubi buno ku kifo kino: 

3 nokuleta Mukama abulese, era a- 
koze nga bweyayogera; kubanga 
mwayonona Mukama, 's6 temugo- 
nde'de 'dobozirye, ekigambo kino 

4 kyekivu'de kibatukako. Kale 'no, 
laba, nkusumulula lero mu masā- 
mba agali ku mukonogwo. Oba- 
nga osima oku'ja nange okugenda 
Ebabuloni, 'jangu, nange nākukū- 
mänga bulungi ; naye obanga okiita 
kibi oku'ja nange okugenda Eba- 
buloni, lekayo : laba, ensi yona eri 
mu masogo; gyosima okugenda e- 
ra gyosinga okwagala, gyoba oge- 

5 nda eyo. Awo bweyali nga tana- 
'dayo, (nayogera nti) 'Dayo 'no eri 
c Gedaliya mutabanı wa Akikamu 
mutabani wa Safani, d kabaka We- 
babuloni gwawa'de okufuga ebibu- 

. ga bya Yuda, obere ewuwe mu ba- 
ntu: oba genda yona gyosima oku- 
genda. Awo omukulu wabambowa 
namuwa ebyokulya nekirabo nā- 

6 muta. Awo Yeremiya nāgenda eri 
Gedaliya mutabani wa Akikamu 
e Emizupa, nabera ewuwe mu bantu 
abali basiga'de munsi. 

7 Awo/ abami bona abebitongole 
abali mu byalo, bo nabasaja babwe, 
bwebawulira nga kabaka Webabu- 
loni awa'de Gedaliya mutabani wa 
Akikamu okufuga ensi, era ngamu- 
kwasi'za abasaja nabakazi nabana 
abato ne kwabo abasinga obwavu 
munsi, kwabo abatatwalibwa Eba- 

8 buloni nga basibe; awo neba'ja eri 
Gedaliya Emizupa, 7 Isimaeri mu- 
tabani wa Nesaniya ne $ Yokanani 
ne Yonasani batabani ba Kalea ne 
Seraya mutabani wa Tanumesi ne 
batabani ba Efai Omunetofi, ne Ye- 
zaniya omwaua Womumaakasi, bo 

9 nabasaja babwe. Awo Gedaliya 
mutabani wa Akikamu mutabani 
wa Safani nabalairira bo nabasaja 

. babwe ngayogera nti Temutya ku- 
wereza Abakaludaya: mubere mu- 
nsi, muwerezenga kabaka Webabu- 

10 loni, era munabanga buliingi. 'Nze, 
laba, naberanga Emizupa okuimi- 
riranga mu maso Gabakaludaya 
abali'ja gyetuli: naye 'mwe muku- 
ng'avye omwenge nebibala ebyo- 
mukyeya namafuta, nemubiteka 













40. 11—41. 18. 


mu bintu bya'mwe, muberenga mu 

11 bibuga bya'mwe byemulide. Era 
bwebatyo Nabayudaya bona abali 
mu Moabu ne mu bana ba Amoni 
ne mu Edomu nabo abali mungi 
zona bwebawulira nga kabaka We- 
babuloni afi'si zawo ku Yuda era 
ugakuzi'za kubo Gedaliya mutaba- 
ni wa Akikamu mutabani wa Sa- 

12 fani; kale $ Abayudaya bona neba- 
komawo uga bava mu bifo byona 
gyebali babagobe'de neba'ja munsi 
ya Yuda eri Gedaliya Emizupa, ne- 

akung'anya omwenge nebibala e- 
byomukyeya bingi nyo nyini. 

13 Era nate Yokanani mutabani wa 
Kalea nabawi bona abebitongole 
abili mu byalo neba'ja eri Geda- 

14 liya Emizupa nebamugamba nti 
Omanyi nga ' Baalisi kabaka wa- 
bina ba Amoni atumye 7 Isimaeri 
mutabani wa Nesaniya okuku'ta? 
Naye Gedaliya mutabani wa Aki- 

15 kamu nataba'kiriza. Awo Yoka- 
naui mutabani wa Kalea niyogera 
ne Gedaliya Emizupa kyaina nga- 
gamba nti Kang'ende, nkwegairi- 
'de, nenzi ta Isimaeri mutabani wa 
Nesaniya, 'sd tewaliba muntu ali- 
kimanya: yandiku'ti'de ki, Abayu- 
daya bona abakung'anye gyoli no- 
kusisana nebasasana, nekitūndu 
kya Yuda ekifi sewo nekizikirira ? 

16 Naye Gedaliya mutabani wa Aki- 
kamu nagamba Yokanani mutabani 
wa Kalea nti Tokola kigambo ekyo: 
kubanga omuwairiza Isimaeri. 

41 Awo olwatika mu mwezi ogwo- 

musänvu <“Isimaeri mutabani 

wa Nesaniya, mutabani wa Erisa- 
ma, owokuza'de lya kabaka, era 
(omu ku) bāmi abakulu aba kaba- 
ka. nabasaja kumi wamu naye, 
neba'ja eri Gedaliya mutabani wa 
Akikamu Emizupa: awo nebalira 
2 eyo e'mere wamu Emizupa. Awo 
Isimaeri mutabani wa Nesaniya 
nāimuka nabasaja ekumi abali na- 
ye nebafumita Gedaliya mutabani 
wa Akikamu mutabani wa Safani 
nekitala vebamu'ta, t kabaka We- 
babuloni gweyali awa'de okufuga 

3 ensi. Era Isimaeri na'ta Naba- 

yudaya bona abali naye, abali ne 
Gedaliya Emizupa, Nabakaludaya 
abalabika eyo, abasaja abalwānyi. 

4 Awo olwātūka ku lunaku olwoku- 

biri ngamaze oku'ta Gedaliya, 'sd- 

5 nga tewali muntu akimanyi, aba- 

mu neba'ja abiva Esekemu ne 
Siro ne Samaliya, abasaja kinana, 
cnga bamwere'dwa ebirevu bya- 
bwe nebyambalo byabwe nga ba- 
biyuzi'za, era nga besaze, nga ba- 
lina ebitone nomugavu mu mukono 





6 Mukama. Awo Isimaeri inutabani 


wabwe okubireta “mu nyumba ya 


YEREMIYA. 





wa Nesaniya nava mu Mizupa oku- 
basisinkana, ngagenda ngakaba a- 
maziga: awo olwatuka bweyasisi- 
nkana nabo, nabagamba nti Mu'je 
eri Gedaliya mutabani wa Akikamu. 

7 Awo olwatuka bwebatuka wakati 
mu kibuga, Isimaeri mutabani wa 
Nesaniya naba ta (nābasūla) wakati 
mu bunya, ye nabasaja abali naye. 

8 Naye nemulabika mubo abasaja 
kumi abagamba Isimaeri nti Totu- 
'ta: kubanga tulina ebintu ebya- 
terekebwa ebyakisibwa mu nimiro, 
evg'ano ne sayiri, namafuta, nomu- 
bisi gwenjuki. Awo nalekayo na- 

9 tabata mu baganda babwe. Era 
obunya Isimaeri mweyasula emi- 
rambo gyona egyabasaja yeya La; 
okulirana Gedaliya, (bwe buli Asa 
kabaka bweyasimaolwokutya Baasa 
kabaka wa Isiraeri,) Isimaeri mu- 
tabani wa Nesaniya nabu'juza abo 

10 aba'tibwa. Awo Isimaeri natwala 
nga basibe abo boua abafi'kawo ku 
bantu abali mu Mizupa, abawala 
ba kabaka nabantu bona abali ba- 
siga'de mu Mizupa, “ Nebuzaladani 
omukulu wabambowabeyali ateresa 
Gedaliya mutabani wa Akikamu: 
Isimaeri mutabani wa Nesaniya na- 
batwala nga basibe, neyegendera 
okusomoka okugenda eri Jabana 
ba Amoni. 

11 Naye ? Yokanani mutabani wa 
Kalea nabāmi bona abebitongole a- | 
bali naye bwebäwulira obubi bwona 
Isimaeri mutabani wa Nesaniya 

12 bweyali akoze, kale nebatwala aba- 
saja bona nebagenda okulwana ne 
Isimaeri mutabani wa Nesaniya ne- 
bamusanga awali iama'zi amangi 

13 agali mu Gibeoni. Awọ olwatuka 
abantu bona abäli ne Isimaeri bwe- 
balaba Yokanani mutabani wa Ka- 
lea uabami bona abebitongole abali 

14 naye, dananira Bene Awo abantu 
bona Isimaeri beyali atu'te nga ba- 
sibe okuba'gya Emizupa, nebakyii- 
ka neba'dayo, nebagenda eri Yoka- 

15 nani mutabani wa Kalea. Naye 
Isimaeri mutabani wa Nesaniya na- 
wona Yokanani ngalina abasaja 
munana, nagenda eri abana ba A- 

16 moni. Awo Yokanani mutabani wa 
Kalea nabāmi bona abebitongole 

| abali naye nebatwala ekitūndu kyo- 
na ekifi'sewo ku bantu beyali ako- 

| me'zawo okuba'gya ku Isimaeri 
mutabani wa Nesaniya, Emizupa, 
bweyamala oku'ta Gedaliya muta- 
bani wa Akikamu, abasaja abalwa- 
nyi nabakazi nabana abato nabala- 
we beyakomyawo okuva Fgibeoni : 

17 awo nebegendera nebabera mu #Ge- 
rusukimamu ekiriranye Besireke- 
mu, okugenda okuingira mu Misiri, 

18 Olwabakaludaya: kubanga bali ba- 
bati'de, kubanga Isimaeri mutaba- 





€ Yer.40.8. 


b Lub. 9. 
dO 


€ Kub. L 
5; 3. l4. 


d Yer. 4. 
6. 


“ Lub. 6.6. 
Ma. $2. 36 


YEREMIYA. 


ni wa Nesaniya ya'ta Gedaliya mu- 
- tabani wa Akikamu kabaka Weba- 
buloni gweyawa okufuga ensi. 
42 Awo abami bona abebitongole 
ne 4 Yokanani mutabani wa 
Kalea ne Yezaniya mutabani wa 
Kosaya nabantu bona okuva ku 
muto okutuka ku mukulu. nebase- 
2 mbera nebagamba Yeremiya na'bi 
nti Tukwegairi'de, okusaba kwa'fe 
ku'kirizibwe gyoli, otusabire eri 
Mukama Katondawo, ngosabira e- 
kitundu kino kyona ekifi' sewo ; ku- 
banga tusiga'dewo batono 'fe'ka a- 
bibanga abangi ngamasogo bwega- 
3 tulaba: Mukaina Katondawo atu- 
lage e'kubo eritugwanira okutambu- 
liramu nekigambo ekitugwanira o- 
4 kukola. Awo Yeremiya na'bi na- 
bagamba nti Mbawuli'de; laba, 
nasaba Mukama Katonda wa'mwe 
ngebigambo bya'mwe bwebiri ; ka- 
le olulitūka kyona Mukama kyali- 
ba'damu ndikibabūlira; siribakisa 
5 kigambo kyona. Awo nebagamba 
Yeremiya nti V Mukama abe omu- 
julirwa “owamazima omwesigwa 
mu'fe, bwetutalikola ngekigambo 
kyona bwekiriba Mukama Katonda- 
wo kyalikutuma nakyo gyetuli. 
6 Obanga kiriingi obanga kibi, tuli- 
gondera e'dobozi lya Mukama Ka- 
tonda wa'fe gyetukutuma ; tulyoke 
tubenga bulungi bwetugondera e- 
'dobozi lya Mukama Katonda wa'fe. 
7 Awo olwatuka enaku kumi bwe- 
zaitawo, ekigambo kya Mukama 
8 neki'jira Yeremiya. Awo niita 
Yokanani mutabani wa Kalea na- 
bami bona abebitongole abali naye, 
nabantu bona okuva ku muto oku- 
9 tika ku mukulu, nabagamba nti 
Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda wa Isiraeri ywemwantuma o- 
kwanjula okusaba kwa'mwe mu 
10 masoge, nti Bwemuli'kiriza okube- 
ya munsi eno, kale ndibazimba, 'so 
siribibya, era 4 ndibasimba, 's6 si- 
ribasimbula: kubanga € nejusi'za 
11 obubi bwenabakola. Temutya ka- 
baka Webabuloni gwemutya; te- 
mumutya, bwayogera Mukama: 
kubanga 'nze ndi wamu na'mwe 
okubalokala nokubawonya mu mu- 
12 konogwe. Era ndibawa okusāsi- 
rwa Jabasasire, era aba'zeyo mu- 
13 nsi ya'mwe. Naye bwemunäga- 
mba nti Tetngenda kutūla munsi 
eno; nemutagondera 'dobozi lya 
14 Mukama Katonda wa'mwe; nga 
mwogera nti Ne'da; naye stuli- 
genda munsi Yemisiri gyetutalira- 
bira ntalo, ’sō tetuliwulira 'dobozi 
lya kondere, sõ tetulirūmwa njala 
15 olwe'mere; neyo gyetulitūla : kale 
'no muwulire ekigambo kya Mu- 





Katonda wa Isiraeri nti Bwemuli- 
kakasa amaso ga'mwe dala okui- 
ngira mu Misiri, nemugenda okn- 
16 bera omwo; kale olulituka ekitala 
kyemntya kiribakwatira eyo munsi 
Yeinisiri, nenjala gyemuti'de eri- 
bacocera eyo mu Misiri; era ya 
17 gyemulifira. Bwekityo bwekiri 
eri abasaja bona abakakasa amaso 
gabwe okugenda Emisiri okubera 
eyo; balifa nekitala nenjala ne ka- 
wumpuli : 'so tewaliba kubo abali- 
fi kawo newakuba'de okuwona obu- 
18 bi bwendibaletako. Kubanga bwa- 
ti bwayogera Mukama we'gye, Ka- 
tonda wa Isiraeri, nti Obusingu 
bwange nekirui kyange nga bwe- 
byafukibwa kwabo abali mu Yeru- 
salemi, ekirui kyānge bwekirifuki- 
bwa ku'mwe bwekityo bwemuliingi- 
ra mu Misiri: era muliba kikolimo 
nekyewunyo nokukolima nekivu- 
me; 'sō temuliraba nate kifo kino. 
19 Mukama ayoge'de ku'mwe, ai eki- 
tundu ekifi'sewo ku Yuda, nti Te- 
mugenda mu Misiri: mutegerere 
dala nga lero 'nze mba'de mujuli- 
20 rwa gyeinuli. Kubanga mukoze e- 
meme za'mwe 'mwe ebyobukusa; 
kubanga mwantuma eri Mukama 
Katonda wa'mwe nga mwogera nti 
Tusabire eri Mukama Katonda wa- 
'fe; era nga byona bwebiriba Mu- 
kama Katonda wa'fe byalyogera, tu- 
21 būlire bwotyo, na'fe tulibikola : era 
lerombibabiili'de ; naye temugonde- 
'de 'dobozi lya Mukama Katonda 
wa'mwe mu kyona kyantumi'de 
22 gyemuli. Kale 'no mutegerere da- 
la nga mulifa nekitala nenjala ne 
kawumpuli, mu kifo gyemwagala 
okugenda okubera eyo. 


4 3 Awo olwatiika Yeremiya bwe- 
amalira dala okwogcra naba- 
ntu bona ebigambo byona ebya Mu- 
kama Katonda wibwe, Mukama Ka- 
tonda wabwe byeyali amutumye na- 
byo gyebali, bye bigambo ebyo byo- 

2 na, awo Azaliya mutabani wa 3 Ko- 
saya ne > Yokanani mutabani wa 
Kalea nabasaja bona abamalala ne- 
bogera nga bagamba Yeremiya nti 
Olimba: Mukama Katonda wa'fe ta- 
kutumye okwogera nti ° Temuingi- 
8 ranga mu Misiri okubera omwo: na- 
yed Baluki mutabani wa Neriya Ya 
kutuwere'de okutugabula mu muko- 
no Gwabakaludaya balyoke batu'te 
nebatutwala Ebabuloni nga basibe. 
4 Awo Yokanani mutabani wa Kalea 
nabami bona abebitêngole nabantu 
bona nebatagondera 'dobozi lya 
Mukama okubera munsi ya Yuda. 
5 Naye Yokanani mutabani wa Kalea 
nabimi bona abebitongole nebatwa- 


bwati bwayogera Mukama we'gye, 


“Yer. a 
L 
b Yer. A 
8. 


Ye. a 
19. 





Yen 
12. 


| “ kama, 'mwe abafi' sewo ku Yuda: la ekitundu kyona ekya Yuda aba- 





48. 6—44. 17. 





fi'kawo abali bakomyewo okuva mu 
mawinga gona gyebali babagobe'de 
6 okubera munsi ya Yuda; abasaja 


ba kabaka na buli muntu e Nebuza- 
ladani omukulu wabambowa gwe- 
yalekera Gedaliya mutabani wa A- 
kikamu mutabani wa Safani, ne 
Yeremiya na'bi ne Balnki mutaba- 
7ni wa Neriya; nebaingira munsi 
Yemisiri; kubanga tebagondera 
'dobozi lya Mukama: nebatuka ne 
8/Tapanesi. Awo ekigambo kya Mu- 
kama neki'jira Yeremiya Etapanesi 
9nga kyogera nti 'Dira amainja 
amanene mu mukonogwo ogakwe- 
ke mu 'taka eryomumatofali a- 
mia awaingirirwa mu nyumba ya 
ao Etapanesi, abasaja ba Yuda 

10 nga balaba; obagambe nti Bwati 
bwayogera Mukama we'gye, Kato- 
nda wa Isiraeri, nti Laba, ndituma 
nenzirira Nebukadule'za kabaka 
Webabuloni 9 omu’du wange, ne- 
nteka entebeye ku mainja gano ge- 
nkwese ; era alitimba ewemaye eya 
11 kabaka kugo. Era ali'ja takuk 
ensi Yemisiri; aboku'tibwa (bali- 
webwayo) eri oku'tibwa, nabobusi- 
be eri obusibe, nabekitala eri ekita- 
12 la, Era ndikuma omuliro mu nyu- 


S Yer. 2. 
16. 


? Yæ. $. 
2 


Ea 


i Yer. 48. mba za “bakatonda Bemisiri; era 
PTa alibokya 4 näbatwāla nga basibe : 
1 era alyambala ensi Yemisiri ngo- 


masumba bwayambala ekyambalo- 
13 kye; era alivayo mirembe. Era a- 
limenya empagi Ezebesusemesi e- 
kiri munsi Yemisiri; nenyumba za 
T PORSA Bemisiri 'alizõkya omu- 


44 


ErIGAMBO ekya'jira Yeremiya 
ku Bayudaya bona ababera mu- 


Yer. 44. nsi Yemisiri, ababera a Emigudoli 
a 2 ne d Tapanesi ne eNofu ne munsi 
16. 2 Eyepasulosi, nga kyogera nti Bwa- 
“Ia 19.13 ti bwayogera Mukama we'gye, Ka- 
tonda wa Isiraeri, nti Mulabye obu- 

bi bwona bwenaleta ku Yerusalemi 

' ne ke bibuga byona ebya Yuda; 
era, laba, lero matongo, 'so tewali 

3 muntu abëra omwo ; olwobubi bwã- 

bwe bwebakoze okunsunguwaza, 

kubanga bagenda okwoteza obubi- 

ne nokuwereza bakatonda abalala 
bebatamanyanga bo newakuba'de 

'mwe newakuba'de bajaja ba'mwe. 

a Byom. 4 Era naye “nabatumira aba'du bä- 


nge bona bana'bi, nga ngolokoka 
mu makya nembatuma, nga njogera 
: nti Aba'fe! temukola kigambo kino 
6 ekyomuzizo kyenkyawa. Naye ne- 


batawuliriza 'so tebatega kutu oku- 
kyüka okuleka obubi bwabwe, obu- 
tayoterezanga bakatonda abalala o- 
6 bubane. Ekirui kyange nobusungu 
. bwange kyebwava bufukibwa nebu- 
biibika mu bibuga bya Yuda ne mu 


YEREMIYA. 


nabakazi nabana abato nabawala 





ngudo Ezeyerusalemi; era bizise 
bireke'dwawo, nga bwekiri lero. 
7 Kale 'no Mukama, Katonda owe- 
'gye, Katonda wa Isiraeri, kyava 
ayogera bwati nti Kiki ekibakoza 
ekibi ekyenkana awo okwonodna e- 
meme za'mwe mwe, Okwemalirawo 
omusaja nomukazi, omwana nayo- 
nka, wakati mu Ynda, obutabaleke 
Bra abasigalawo; kubanga munsu- 
nguwaza nemirimu egyemikono 
gya'mwe, nga mwotereza bakato- 
nda abalala obubane munsi Yemisi- 
ri gyemwagenda okubera ; mulyoke 
mumalibwewo, era mubere ekikoli- 
mo nekivume mu mawanga gona a- 
9 gomunsi? Mwerabi'de obubi bwa 
bajaja ba mwe nobubi bwa base- 
kabaka ba Yuda nobubi ¢ bwabaka- 
zi babwe nobubi bwa'mwe 'mwe 
nobubi bwabakazi ba'mwe bweba. | 2 Base 
kolera munsi ya Yuda ne mu ngu- 
10 do Ezeyerusalemi? Tebanaba ku- 
malwamu amalala ne lero, '80 
tebanatya, 'so tebatambuli de mu 
mateka gange newakuba'de mu 
biragiro byange byenateka mu 
maso ga'mwe ne mu maso ga ba- 
11 jaja bamwe. Mukama we'gye, 
Katonda wa Isiraeri, kyava ayo- 
gera bwati nti Laba, ndikakasa 
anaso gange okubolekera olwobubi, 
12 okuzikiriza Yuda yena. Era ndi- 
An ekitiindu kya Yuda ekifi'sewo 
Jabakakasi'za amaso gibwe oku- 
ingira munsi Yemisiri okutula o- 
mwo, era bona balimalibwawo: 
munsi Yemisiri mwebaligwira ; ba- 

. limalibwawo nekitala nenjala; ba- 
lifa, okuva ku manto okutūka ku | 
mukulu, nekitala nenjala: era s hba- ! 
liba kikolimo nekyewunyo noku- | 18: 46.19. | 
18 kolima nekivume. 'Kubanga ndi- | i Yer. 9... 
bonereza abo abatūla munsi Yemi- | | 


S Yer. 44. 
JA 


P Yer. 2. 


siri nga bwenabonereza Yerusalenii, 
nekitala nenjala ne kawumpuli: 

14 ne ku kitūndu kya Yuda ekifi'sewo 
abambuse okugenda munsi Yemi- 
siri okubera omwo nekutabako ali- ' 
wona newakuba'de alisigalawo, hba- ' i 
lyoke bakomewo munsi ya Yuda | 
gyebaga'de oku'da okubera eyo: ` 
kubanga tewaliba abalikomawo wa- 
bula abo abaliwona obuwonyi. 

15 Awoabasaja bona abamanya nga- | 
bakazi babwe botereza bakatonda ; 
abalala obubane nabakazi bona a-! 
bali baimiri'de awo, ekibina ekine- | 
ne, abantu bona abali batula munsi 
Yemisiri £Epasulosi, neba’ u | lu. 

16 Yeremiya nga bogera nti Ekigambo 
kyotubuliri'de mu linya lya Muka- 

17 ma tetukuwulire. Naye tetulirema 
kutūkiriza buli kigambo ekyakava | 
mu kamwa ka'fe, okwotereza kaba- 
ka we'gulu omnkazi obubane noku- 
mufukira ebiwebwayo ebyokunywa 
nga bwetwakolanga, 'fe ne bajaja 














| 8 








YEREMIYA. 


ba'fe, basekabaka ba'fc nabakiingu 
ba'fe, mu bibuga bya Yuda ne mu 
ngudo Fzeyerusalemi: kubanga 
lwetwabānga nebyokulya ebingi, 
netuba bulūngi netutalaba bubi. 

18 Naye kasoke'de tulekayo okwotere- 
za kabaka we'gulu omukazi obuba- 
ne nokumufukira ebiwebwayo ebyo- 
kunywa, nga tubulwa byona, netu- 

19 malibwawo nekitala nenjala. Era 
bwetwayoterezanga kabaka we'gulu 
omukazi obubane netumufukira e- 
biwebwayo ebyokunywa, twamufu- 
mbira emigati okumusinza netumu- 
fukira ebiwebwayo ebyokunywa a- 
20 watali baba'fe? Awo Yeremiya 
nagamba abantu bona, abasaja na- 
bakazi, abantu bona abali bamu'ze- 
21 mu bwebatyo, ngayogera nti Obu- 
bine bwemwayotereza mu bibuga 
bya Yuda ne mu ngiido Ezeyerusa- 
lemi, 'mwe ne bajaja ba'mwe, base- 
kabaka ba'mwe nabakiingu ba mwe, 
nabantu abomunsi, Mukama teya- 
ba'jukira, 'so tekya'ja mu mwoyo- 
e? nokuinza Mukama natainza 
uzibikiriza nate olwobubi obwebi- 
kolwa bya'mwe nolwemizizo gye- 
mwakola; ensi yamwe kyevu'de 
efiika amatongo nekyewunyo neki- 
kolimo, nga tewali agitiilamu, nga 
28 bwekiri lero. Kubanga mwayoteza 
obubane, era kubanga mwayondna 
Mukama, so temugonde'de 'dobozi 
lya Mukama 'so temutambuli'de 
mu matekage newakuba'de mu bi- 
ragirobye newakuba'de mwebyo 
byeyategeza; lobubi buno kyebu- 
vu'de bubatikako, nga bwekiri lero. 

24 Era nate Yeremiya nagamba a- 
bantu bona nabakazi bona nti Mu- 
wulire ekigambo kya Mukama, 
'mwe m'mwena aba Yuda abali 
25 munsi Yemisiri: bwati bwayogera 
Mukama we'gye, Katonda wa Isi- 
raeri, nti 'Mwe ne bakazi ba'mwe 
mwoge'de nobumwa bwa'mwe era 
mukitiikiri'za nemikono gya'mwe, 
nga mwogera nti Tetulirema kutii- 
kiriza bweyamo bwa'fe bwetweya- 
ma okwoterezanga kabaka we'gulu 
omukazi obubāne nokumufukira- 
nga ebiwebwayo ebyokunywa: kale 
munyweze obweyamo bwa'mwe era 
mutûkirize obweyamo bwa'mwe. 
96 Kale muwulire ekigambo kya Mu- 
kama, 'mwe 'mwena aba Yuda aba- 
bèra munsi Yemisiri : Laba, ? nda- 
i'de erinya lyange ekulu, bwayoge- 
ra Mukama, ° ngerinya lyinge teri- 
riitibwa nate mu kamwa komuntu 
yena owa Yuda munsi yona Eye- 
misiri, ngayogera nti Nga Mukama 
27 Katonda bwali omulamu. Laba, 
p mbalabirira olwobubi 'sã si Iwa 
buliingi: nabasaja bona aba Yuda 
abali munsi Yemisiri balimalibwawo 
nekitala nenjala, okutiisa Iwebali- 





28 'gwiwo. Nabo ”abaliwona ekitala 
balikomawo okuva muusi Yemisiri 
neba'ja munsi ya Yuda, omuwendo 
gwābwe nga mutono; nekitūndu 
kyona ekya Yuda abagenze munsi 
Yemisiri okubera omwo balimanya 
oyo bwali ekigambokye kye kiriimi- 

29 rira, ekyange obea ekyabwe. Era 
kano ke kanaba akabonero gyemu- 
li, bwayogera Mukama, nga ndiba- 
bonereza mu kifo kino, mulyoke 
mumanye ngebigambo byange te- 
birirema kuimirira gyemuli olwo- 

30 bubi: bwati bwayogera Mukama 
nti Laba, #ndiwayo Falao Kofera 
kabaka Wemisiri mu mukono gwa- 
balabebe ne “mu mukono gwabo 

' abanonya obulamubwe; nga bwe- 


nawayo “ Zedekiya kabaka wa Yu- | æ% 


da mu mukono gwa Nebukadule'za 


44. 18—46. 5. 


laznu 


kabaka Webabuloni omulabewe era | > 


eyanonya obulamubwe. 
4 5 ErIGAMBO Yeremiya na'bi kye- 
yagamba 2 Baluki mutabani wa 
Neriya b bweyawandika ebigambo 
bino mu kitabo nga'gya mu kamwa 
ka Yeremiya emu mwaka ogwoku- 
na ogwa Yekoyakimu mutabani wa 
Yosiya kabaka wa Yuda ngayogera 
2 nti Bwati bwayogera Mukama, Ka- 
tonda wa Isiraeri, eri 'gwe, ai Ba- 
3 laki, nti Wayogera nti Zinsānze 
kakano! kubanga Mukama ayonge- 
'de obuinike ku kulimwa kwinge; 
okusinda kwange kunkoye'za, 'so 
4 siraba kuwu'mula kwona. Bwoti 
bwoba omugamba nti Bwati bwayo- 
gera Mukama nti Labe, 4 ekyo kye- 
nazimba ndikyabya, nekyo kyena- 
simba ndikisimbala; era (ndikola) 
6 bwentyo munsi yona. Era weno- 
nyeza ebikulu? tobinonya: kuba- 
nga, laba, ndireta obubi ku bona a- 
balina omubiri, bwayogera Muka- 
ma: naye “obulamubwo ndibuku- 
wa okuba omunyago mu bifo byona 

gyonogendanga. 


46 EriGAMBO kya Mukama ekya- 


'jira Yeremiya na'bi #ku ma- 

3 Ka Misiri: ebye'gye lya > Falao- 
u g e gye iya 

neko kabaka Wemisiri eryali ku 

lubalama |woma'ga Fulati e Ekalu- 


ogwa Yekoyakimu muta- 

ni wa ana ka kibaka wa Wuda 

8 4 Muteketeke akagabo, ne 

4 musembere 
matandiko ku mbalasi, malinye, 
‘mwe abebagala embaläsi, muimiri- 
re mu maso nga mulina enkufra 
za'mwe ezebyuma; muzigule ama- 
fumu, mwambale ebizibawo ebye- 

5 byŭma. Nkirabi'de ki? bakeng'e- 

ntere'dwa, ba'ze nyuma; nabasaja 


Mateke a. |. 


“Ta. an 
s. 


É 


F 


i 


dY. BL 









48. 6—47. 5. 








babwe abamanyi basūli'dwa wansi, 
era ba'duse mbiro, 's6 tebatunula 
nyuma: entisa eri ku njui zona, 
6 bwayogera Mukama. Abembiro ba- 
leme oku'duka 'so nomusaja owa- 
manyi aleme okuwona; ebukika o- 
bwa kono ku lubalama Iwomu'ga 
7 Fulati besita'de bagu'de. Ani ono 
< agolokose nga Kiira, ama'zige ge- 
8 sukunda ngemi'ga? Misiri yagolo- 
koka nga Kiira, nama' zige ge gesi- 
kiinda ngemi'ga: nayogera nti Na- 
golokoka, nabika kunsi zona; ndizi- 
kiriza ekibuga nabo abakitūlamu. 
9 Mwambuke, 'mwe embalasi ; mula- 
luke, 'mwe amagali ; nabasaja aba- 
manyi bafulume: Kusi ne Puti a- 
bakwata engabo; Nabaludi abakwa- 


/ Yo. Lis. | 10 ta abananula omutego. /Kubanga 


olunaku olwo(lunaku)lwa Mukama, 
Mukama we'gye, olunaku olwoku- 
walanirako c'gwanga awalane e- 
'gwanga ku balabebe: nekitala ki- 
rirya neki'kute, era kirinywa ku 


musai ābwe neki'kuta: kuba- 
nga M a, Mukama we'gye, 9a- 
lina sadaka gyasalira í munsi eye- 


gy 
bukika obwa kono ku lubalama lwo- 

11 mu'ga Fulati.  Yambuka Egirea- 
di, ko'dire e'dagala, ''gwe omuwa- 
la wa Misiri atamanyi musaja: 0- 
nywera bwerere e'dagala eryenge- 
ri enyingi ; tewali kuwona eri 'gwe. 

12 Amawanga gawuli'de okuwemuka- 
kwo, nensi e'ju'de okukabakwo: 
kubanga omusaja owamanyi yesita- 
"de ku wamanyi, bagwiri'de wamu 
bombi. 

13 Ekigambo Mukama kye ba 
Yeremiya na'bi Nebukadule'za ka- 
baka Webabuloni bwagenda oku'ja 
nakuba ensi Yemisiri. 

14 - Mubilire mu Misiri, mulangire 
mu ” Migudoli, era mulangire mu 
" Nofu ne ° Tapanesi: mwogere nti 
Fuluma oimirire, weteketeke; ku- 
banga ekitala kiri'de okukwetolola 

15 enjui zona. Ababo abamanyi kiki 
ekibatwaza olwa manyi? tebaimi- 
rira, kubanga Mukama ye yabago- 

16 ba. Yabesitaza bangi, wewawo, 

'anako: nebogera nti Go- 
lokoka tu'deyo eri abantu abewa'fe 
ne munsi gyetwazālirwamu okuva 

17 eri ekitala ekijoga. Bayogerera e- 
yo nti Falao kabaka Wemisiri luyo- 

ano buyogano; r asobe'za entuko 

i6 erala gir wa. Nga bwendi omulamu, 
r bwayogera Kabaka, erinyalye Mu- 
a we'gye, mazima nga “ Taboli 

mu nsozi era nga Kalumeri ku lu- 
balama iwenyanja, bwali'ja bwatyo. 

19 Ai f omuwala abera mu Misiri, we- 
sibirire okugenda mu busibe: kuba- 
nga Nofu kirifūka matõngo, era ki- 

20 ryokebwa obutabamu abrama. Mi- 
siri nte ndusi nungi nyo; (naye) o- 
kuzikirira okuvu'de # mu bukika o- 


YEREMIYA. 


21 bwa kono kutūse, kutūse. Nabasa- 
jabe bagulirira abali wakatiwe bali 
ugeryana ezomukisibo; kubanga 
nabo ba'ze enyuma, ba’ duki'de wa- 
mu, tebaimirira : kubanga olunaku 
olwokulabiramu obuinike bwabwe 
lubatūseko, ebiroebyoku'jirwa kwa- 

22 bwe. E'dobozi lyakwo liritambula 
ngomusota; kubanga balitambula 
nga balina e' gye, nebamutabala nga 
balina emba'zi, ngabatema emiti. 

23 Balitema ekibirakye, bwayogera 

Mukama, newakuba'de nga tekino- 

nyezeka; kubanga basinga enzige 
obungi, 's6 tebabalika. Omuwala 

wa Misiri alikwatibwa ensonyi; a- 

liwebwayo mu mukono gwabantu 

25 wabobukika obwa kono. Mukama 
we'gye, Katonda wa Isiraeri, ayo- 
gera nti Laba, ndibonereza Amoni 
y Oweno, ne Falao, ne Misiri ne ba- 

26 katondabe ne bakabakabe; Falao 
nabo abamwesiga : era ndibagabul a 
mu mukono gwabo abanonya obula 
mu bwabwe, ne mu mukono 
bukadule'za kabaka Webabuloni, ne 

“mu mukono gwaba'dube : 


240 





a Ne- | 





w lu. 20. 


Car 


kale 2o- ' Ts. 19. 


luvanyuma eritilwamu nga mu na- | 2-25. 


27 kueze'da, bwayogera Mukama. Na- 
ye a totya 'gwe, Yakobo omu'du wä- 
nge, 'so tokeng'entererwa, 'gwe Isi- 
raeri : kubanga, laba, ndikulokola 
nga nyima wala, neza'deryo nganyi- 
ma munsi eyobusibe bwabwe; kale 
Yakobo alikomaw O, era aliterera era 

28 alye' sa, 'so tewaliba alimutisa To-' 
tya 'gwe, ai Yakobo omu'du wange, : 
bwayogera Mukama; kubanga 'nze 
ndi wamu nawe: kubanga ndimali. ' 
rawo dala amawanga gona gyenaku. 
gobera, naye 'gwe sirikumalirawo 
dala; naye ndikukanga vula mpola. 
'so sirikuleka nakatono nga tobone- ; 


rezebwa. 

47! anggan kya Mukama ekya- 

'jira Yeremiya na bi a Ekyaba- 
firisuti, Falao nga tanakuba Gaza. 


a Yer. 28. 
20, 
Ez. 25. 15, 


2 Bwati bwayogera Mukama nti |. 


Laba, bama'ri gatumbira agava 
cebukika obwa kono, era galifūka 
mu'ga ogwanjāla, era galyanjāla 
kunsi ne byona ebigirimu, ekibuga 
nabo abakitulamu; nabantu bali- 
kaba, nabo bona ababera munsi 
3 baliwowogana. Olwemisinde gyo- 
kusamba kwebinūlo (byensoloze) 
ezamanyi, olwokuwulukuka kwa- 
magalige, olwokuvuma okwa bana- 
muzigabe, bakitābwe kyebava bale- 
ma okutunula enyuma eri abana 
bibwe, emikono gyabwe olwokuba 
4 eminafu; olwolunaku olu'ja oku- 
nyaga Abafirisuti, okumalawo ku 
Tulo ne Sidoni buli mubezi asiga- 
'dewo: kubanga Mukama alinyaga 
Abafirisuti, ekitundu ekifi' sewo e- 
b kyekizinga d Kafutoli. (Gaza aliko , 


Zef. 2, 4, 5. 
b Yer.46.7. 
“ Yer.1.14. 


Lan 








e Ez 14.17. 


ò Is. 16. b. 



















J Xos.10.6. 
#1 Basek. 
3. D. 


YEREMIYA, 


ekiwalita; Asukuloni agadizibwa, 
ekitiindu ekifi'sewo ku kiwonvu 
6 kyäbwe: olitūsa wa okwesala? Ai 
'gwe ekitala kya Mukama, olitisa 
wa obutaterera? weteke mu kira- 
7 tokyo; wu'mula osirike. (inza 
otya okuterēra, kubanga ¢ Mukama 
aliko kyakukuti'de ? akiragi'de oku- 
lwana ne Asukuloni ne'tale lyenya- 


nja. 
48 a EsyA Moabu. Bwati bwayo- 
gera Mukama we'gye, Katonda 
wa Isiraeri, nti Zisanze Nebo! ku- 
banga bakizisi za; Kiriasaimu ki- 
kwasibwa ensonyi, kimenye'dwa: 
Misugabu kikwasibwa ensonyi, ki- 
2 suli'dwa. Etendo lya Moabu teri- 
kyaliwo; bakitesere'za obubi mu 
,Kesuboni, nti Muje tukimalewo 
obutaba 'gwanga. Era nawe, ai 
Madumeni, olisirisibwa ; ekitala ki- 
3 rikucoca. E'dobozi eryokulekāna 
eriva è Ekolonaimu, okunyaga no- 
4 kuzikiriza okunene! Moabu aziki- 
ride; abana bamu abato bawulizi- 
5 'za okukaba. Kubanga balyāmbu- 
kira awalinyirwa Erukisi nga ba- 
kaba amaziga agatata ; awaserenge- 
terwa Ekolonaimu bawuli'de obui- 
“nike obwokukāba olwokuzikirira. 
6 Mu'duke muwonye obulamu bwa- 
'mwe, mufanane omwolola oguli 
7 mu 'dungu. Kubanga olwokwesiga 
emirimugyo nebyobuga'gabwo, era 
nawe olikwatibwa: ne “ Kemosi a- 
livayo aligenda mu busibe, bakabo- 
8 nabe nabakungube wamu. Nomu- 
nyazi alitūka ku buli kibuga, 80 te- 
waliba kibuga ekiriwona ; era neki- 
wonya 'kiribula, nolusenyi luliziki- 
rizibwa; nga Mukama bweyayoge- 
9ra. Mumuwe Moabu ebiwawatiro 
alyoke abūke yegendere: nebibu- 
gabye birifūka matongo nga tewali 
10 wa kutilamu. dAkolimidwa oyo 
- akola omulimu Mukama ngate- 
nguwa, era akolimi'dwa oyo aziiza 
11 ekitalakye mu musai. Moabu ye- 
'si'za okuva mu butobwe, era teye- 
senge'ze ¢e'bondalye, ta'tululirwa- 
nga mu bi'ta 's6 tagendanga mu 
busibe: ensaye kyeva ebera mu- 
ye, nakawowoke teka 'julukukanga. 
12 Kale, laba, enaku zi'ja, bwayogera 
Mukama, |wendimutumira abo aba- 
'tulala, kale balimu'tulula ; era ba- 
limalamu ebintubye, nebamenya- 
13 menya ensuwa zabwe. Kale Moa- 
ba alikwatirwa Kemosi ensonyi, 
Jngenyumba ya Isiraeri bwebakwa- 
tirwa ensonyi “Beseri, obwesige 
14 bwabwe. Mwogera mutya nti Tuli 


16 nyalye Mukama we'gye. Obuinike 
bwa Moabu bunatera okutiika, ne- 
17 nakuze zanguwa mangu. 'Mwe 
'mwena abamwetolo'de mumuku- 
ngubagire, na mwe 'mwena abama- 
nyi erinyalye; mwogere nti | Omu. 
'go ogwamanyi nga gumenyese, 0- 
18 luga olulūngi! Ai 'gwe omuwala, 
atula mu £Diboni, serengeta ove 
ku kitibwakyo, otule ngolumi'dwa 
enyonta; kubanga omunyazi wa 
Moabu akutaba de, azikiri' za ebigo- 

19 byo. Ai 'gwatula mu ! Aloeri, imi- 
rira ku ma'bali ge'kubo oke'te: bu- 

za omusaja a'duka, nomukazi awo- 

20 na; oyogere nti Ebifayo? Moabu 
akwasibwa ensonyi; kubanga kime- 
nyesemenyese: wowogana okahe ; 
mukibilire mu ™ Alunoni nga Moa- 
21 bu bakizisi' za. Nomusango gutūse 
kunsi eyensenyi; ku Koloni ne ku 
23 Yaza ne ku Mefaasi; ne ku Diboni 
ne ku Nebo ne ku Besudibulasaimu ; 

23 ne ku Kiriasaimu ne ku Besugamuli 
24 ne ku Besumeoni; ne ku ? Keriosi 
- ne ku ° Bozula ne ku bibuga byona 
ebyomunsi ya Moabu ebiri ewala 
25 nebiri okumpi.. ? E'jembe lya Moa- 


47. 6—48. 3. 


bu lisali'dwako, nomukonogwe gu- | 18 


menyese, bwayogera Mukama. 


26 rMumutamize; kubanga yegulumi- 5 


zanga eri Mukama: ne Moabu alye- 
. kulukinya mu hisesemyebye, era 
27 naye alisekererwa. Kubanga < Isi- 


raeri teyali wa kusekererwa gyoli! |: 


t yalabika mu ba'bi? kubanga buli 
lwomwogerako onyenya omutwe- 
28 gwo. Ai 'mwe abatula mu Moabu, 
muleke ebibuga #mutule mu mai- 
nja; mufanane kamukukulu aka- 
kola ekisukye mu mbirizi zakamwa 
29 kobunya. w Tuwuli'de ebyamalala 
ga Moabu (nga) wa malala mangi 
nyo; okwegulumizakwe namalala- 
ge nekitigikye nesukuti eryomuti- 
30 magwe. 'Manyi obusiingubwe, bwa- 
yogera Mukama, nga si kintu; o- 
wenyumirizakwe tekuliko kyeku- 

31 koze. Kyenava mpowoganira Moa- 
bu; wewawo, nalekanira Moabu 
aa vy abasaja + Abekirukeresi be- 
82 balinakuwalira. Nakukabira gwe 
amaziga, ai omuzabibu Ogwesibu- 
ma, nga nkira okukaba kwa Yazeri: 
amatabigo gaita ku nyanja, gätūka 
nekun anja ya Yazeri: omunyazi 
agu'de ibalabyo ebyomukyeya 
88 ne ku bikiingulwabyo. €Nesanyu 
nokujaguza bi'gyidwa ku nimiro 
eng'imu ne kunsi ya Moabu; era 
"mazemu omwenge mu maso gole. 
ro: tewaliba alisamba ngalekana; 
okulekana kuliba nga si kulekana. 


basaja ba manyi era basaja bazira | 34 b Okuva ku kulekana kwa Kesuboni 


15okulwana? Moabu bamuzisi'za, 
era bataba'de ebibuga byayo, naba- 


lenzi bayo abalōnde baserengese | 
oku'tibwa, bwayogera Kabaka, eri- | 





okutuka ku Ereale, nokutūka ku 
Yakazi, balese e'dobozi Iyabwe, o0- 
kuva ku Zoali okutūka ku Kolonai- 
mu, okutüka kn Egulasuserisiya : 





48. 35—49. 18. 


kubanga ama'zi Agenimnlimu nago 
35 galirekebwawo. Era nate ndiko- 
mya mu Moabu, bwayogera Muka- 
ma, oyo awerayo ku “kifo ekigulu- 
miva noyo ayotereza bakatondabe 
36 obubane. Omutima gwange kye- 
guva guvugira Moabu ngenirere, 
nomutima gwange guvugira ngemi- 
rere abasaja Abekirukeresi: 4 ebi- 
ntu ebingi byeyafuna kyebivu' de 
37 bizikirira. Kubanga “buli mutwe 
guliko /ekiwalata, na buli kirevu 
kisalidwa: ku mikono gyona kuli- 
ko ebisale, ne mu biwato mulimu 
38 ebibukutu. Ku nyumba zona eza 
Moabu wa'gulu ne mu ngudo zayo 
wona wona waliwo okukungubaga : 
kubanga 'menye Moabu ngekibya 
ekitasanyusa, bwayogera Mukama. 
39 Nga kisuli'dwal (nga) bawowoga- 
na! Moabu ngakyusi'za enkona 
nensonyi! kale Moabu alifuka wa 
kusekererwa era wa kukeng'êntere- 
ra eri abo bona abamwetolo'de. 
40 Kubanga bwati bwayogera Mnka- 
ma nti Laba, salibüka ngempiingu, 
era alyanjuluza ebiwawitirobye eri 
41 Moabu. Keriosi kimenye'dwa, ne- 
bigo babisonokere'za, nomutima 
gwabasaja abamanyi aba Moabu 
ku haka luli guliba ngomutima 
omukazi bwalimwa okuzila. 
42 Era Moabu alizikirizibwa obutaba 
'gwanga, kubanga yegulumizi'za 
43 eri Mukama. 'Entisa nobnnya ne- 
kyambika biri ku'gwe, ai 'gwatiila 
mu Moabu, bwayogera Mukama. 
44 A'dnka entisa ahgwa mn bunya; 
noyo ava mu bunya alikwatibwa 
mu kyambika: kubanga ndireta ku- 
ye, ku Moabu, komwāka ogwoku- 
'jirwa kwabwe, bwayogera Mukama. 
ba'duka baimirira nga tebalina 
manyi wansi wekisikirize kya Ke- 
suboni: kubanga ! omuliro guvu'de 
mu Kesuboni, nenimi zomuliro zi- 
vu'de wakati mu Sikoni, era gwo- 
ke'za m ensõnda ya Moabu, nobwé- 
46 zinge bwabo abayogava. Zikusa- 
nze 'gwe, Moabu! abantu ba Ke- 
mosi babuze: kubanga batabanibo 
batwalibwa nga basibe ne bawalabo 

47 batwalibwa mu busibe. 8 Naye 
o ndikomyawo obusibe bwa Moabu 
mu naku ezoluvanyuma, bwayogera 
Mukama. Omusango gwa Moabu 


wegukoma wano. 
4 EnYABANA ba Amoni. Bwati 
bwayogera Mukama nti Isiraeri 
talina bana ba bulenzi ? talina mu- 
sika ? kale Malukamu kiki ekimuli- 
siza Gadi, nabantube batūla mu 
2 bibuga byayo? Kale, laba, enaku 
zi'ja, bwayogera Mukama, lwendi- 
wuliza eng'oma nga baziraiza 4 La- 
'ba ekyabāna ba Amoni; era kiri- 
laka kifunvu ekyalekebwawo, ne 



















dIe 15. 7. 


“ Is 13.23. 
/ Yer. 47.3. 


45 


YEREMIYA. 





bawala bamu balyokebwa omuliro : 
kale Isiraeri lwalirya abo abāmu- 
8 lyanga, bwayogera Mukama. Wo- 
wogana, 'gwe Kesuboni, kubanga 
Ai kinyagi dwa; mukahe, 'mwe a- 
bawala ba laha, mwesibe ebibu- 
kutu, mukungubage, mu'duke erni 
nerui mu bisakate; kubanga Ma. 
lukamu aligenda mu busibe, baka- 
4 bonabe nabakungube wamu. Lwaki 
'gwe okwenyumiririza ebiwonvu, 
ekiwõnvukyo ckikulukuta, ai omn. 
wala ada enyuma? eyesiganga 
ebyobuga gabwe (ugayogera nti 
5 Ani ali ja gyendi? Laba, udikule- 
tako entisa, bwayogera Mukama, 
Mukama we'gye, okuva eri abo bo- 
na abakwetolo'de; era muligobe- 
bwamu buli muntu okuviramu dala, 
'so tewaliba wa kulung'amya oyo a- 
6 waba. Naye boluvanyuma ndiko- 
myawo obusibe bwabana ba Amoni, 
bwayogera Mukama. 


7 “Ebya Edomu. Bwati bwayo- 
gera 


buze abakabakaba? amagezi ga- 
8 bwe gagendere'de? Mu'duke, mu- 
kyuke oku'da enyuma, mwekise 
wansi, 'mwe abatūla mu “Dedani; 
kubanga ndimuletako obninike bwa 
9 Esau, ebiro lwendimu'jira. JAba- 
nozi bezabibn singa ba'ze gyoli, te- 
bandirese zabibu ezimu ezokwēre- 
bwa? aba'bi (singa ba'ze) kiro, te- 
bandizikiriza okutūsąa lwebandi- 
10 'kuse? Naye 9'nze 'mwambu'de 
Esau, mbi'ku'de ku bifobye ehye- 
kyama, 'so taliinza kwekweka: eza. 
'derye linyagi'dwa ne bagandabe 
11 ne balirānwabe, ’sō ye taliwo. Le- 
ka abānabo abatalina kitābwe, 'nze 
ndihakūma okuba abalamu; ne ba- 
12 'na'mwandubo banesige 'nze. Ku- 
banga bwati bwayogera Mukama 
nti Laba, abo abali tebagwani'de 
ikunywa ku kikompe tebalirema 
kunywa; nawe 'gwe wnyo aliwo- 
nera dala obutabonerezebwa ? toli. 
wona obutabonerezebwa, naye to- 
13 lirema kunywa. Kubanga A nera- 
ide 'nze'ka, bwavogera Mukama, 
nga ! Bozula kirifuka kyewunyo ne 
kivume namatongo nckikolimo; ne- 
bibuga byayo byona binabanga ma- 
14 tongo agatali gwawo. m Mpuli'de 
ebigambo ebivu’de eri Mukama, 
nomubaka atumi'dwa mu mawa. 
nga, (ngayogera nti) Mwekung'anyoe 
mukitabale, mugolokoke mulwane. 
15 Kubanga, laba, nkufu'de mutono 
mu mawanga, era anyomebwa mu 
16 bantu. Ebyokutisakwo, amalala a- 
gomumntimagwo gaknlimbye, ai 
'gwatūla mu njatika ezomulwāzi, 
eyekwata entiko yolnsozi : ? newo- 
nozimba ekisukyo awagulumivu o- 


E X 


ukama we'gye nti dAmagezi | 2! 
tegakyali mu Temani ? okutēsa ku- |21 


“ Yer. SB. 
23. 


J Ob. 6. 


1 Ob. 6. 


í Ob. 16. 


k Yer.22.5. 


l Yer. 48. 
24. 


m Ob. 1-4 


n Yer. 49. 





642 


“ Am.9.2 





P Is. 13. 19. 


? Yer.125. 


? Yer. 50. 
46. 
Br. 26. 15. 


t Yer. 48. 
40. 


” Ts. 17. 1. 
Am. 1. 3, 
Lek. 91,2. 


w Yer. 33. 
$. 


#Am.1. 4. 
31 Basek. 
1. 18; 20. 
2 Basek.6. 
24. 

e Is. 21.13. 


s Zab. 120. 






YEREMIYA. 


kwenkana nempūngu, era ° ndi- 

kuka'kanya nga nku'gyayo, bwa- 
17 yogera Mukama. Kale Edomu 

alifuka kyewunyo: buli anaita- 
ngawo anewunyanga era anasoza- 
nga ebibonobono byona ebyayo. 
18 >? Nga Sodomu ne Gomola bwebya- 
silibwa ncbibuga ebyalirānawo, 
bwayogera Mukama, tewali muntu 
alibera eyo, 'so tewaliba mwana 
19 wa muntu alitūla omwo. Laba, a- 
lyāmbuka ngempologoma eva mu 
7 malala ga Yoludani okuliimba e- 
kifo ekyokuberamu ekyaminyi: na- 
e ndimuki'dusa mangwago; era 
mli alirondebwa oyo gwendikuza 
kukyo: kubanga ani afanana 'nze? 
era Ani anantekerawo ekisera ? era 
omusimba aliwa anaimirira mu 
20 maso gange? Kale muwaulire oku- 
tesa kwa Mukama kwatčseza eri 

Edomu; nebyo byamaliri'de eri 

abo abatūla mu Temani: mazima 

balibakulula, era nabana abato abo- 

mnukisibo: mazima alizisa ekifo kye- 
21 baberamu wamu nabo. sEnsi eka- 

nkana olwe'dobozi eryokugwa kwa. 

bwe; waliwo okulekana, e'dobozi 

lyakwo neriwulirwa mu Nyanja 
22 Emynfu. Laba, talirinya nabūka 
ngempūngu nayanjuluza ebiwawa- 
tirobye okulwanyisa Bozula: no- 
mutima gwabasaja abamanyi aba 
Edomu ku lunaku nli guliba ngo- 
mutima gwomukazi aliumwa oku- 
zala. 

u Ebyedamasiko, Kamasi akwa- 
ti'dwa ensonyi ne Alupadi; kuba- 
nga bawuli'de ebigambo ebibi, ba- 
sānüse: ku nyanja kuliko obuini- 
24 ke; teinza kutika, Damasiko ayo- 

ngobe'de, akyiika oku'duka, noku- 

kankana kumuku'te: obubalagaze 
nobuinike bimunyweze za ngomu- 
25 kazi aliimwa okuzala. 1 Ekibuga 

ekyokutendereza kiki ekirobe'de o- 

kukirekayo, ckibuga ekyesanyu lya- 
26 nge? Abalenzi bakyo kyebaliva 

bagwira mu ngudo zakyo, nabasaja 
bona abalwanyi balisirisibwa ku 
lunaku olwo, bwayogera Mukama 
27 we'gye. Era ndikuma omuliro mu 
bugwe Wedamasiko, era V gulyokya 
amayumba ga “ Benukadadi. 


aEbya Kedali nebyobwakabaka 
bwa Kazoli Nebukadnle'za kabaka 
Webabuloni bweyakuba. 

Bwati bwayogera Mukama nti 
Mugolokoke mwambuke #Ekedali, 
29 munyage abana abebuvanjuba. VE- 

wema zabwe nembuzi zābwe balizi- 

twala; balvetwalira bo be nyini 
amagigi gabwe nebintu byahwe byo- 
ya neng'amira zabwe: era baliba- 
langira nti Entisa (eri) ku njuni 
30 zona. Mu'duke mutambuletambule 
wala mwekweke wansi, mwe aba- 


28 


28 








49. 17—650. 4. 


bêra Ekazoli, bwayogera Mukama ; | 


kubanga Nebukadule'za kabaka 
Webabuloni abatêsere'za ebigambo, 
81 era abasali'de amagezi. Mugoloko- 
ke mwambuke eri e'gwanga erye- 
golola, eriberera awo nga lisita, 
bwayogera Mukama; abatalina nzi- 
'gi newakuba'de ebisiba, cabatūla 
32 bo'ka. Neng'amira zabwe ziriba 
munyago, nolufulube lwensolo gä- 
bwe luliba iwa kugercka: era dndi- 
sasanyiza awali empewo zona abo 
abamwa oluge ; era ndireta obuini- 
ke bwabwe okubafuluma enjui zona, 
83 bwayogera Mukama. Era Kazoli 
kinabanga kifo kya bibe ekyokube- 


rangamu, matongo agoluberera: | 


tewabenga muntu alibera eyo, 'so 
tewabenga mwana wa muntu ali- 
tula omwo. 


34 Ekigambo kya Mukama ekya'jira 
Yeremiya na'bi ckya “Eramu, Zede- 
kiya kabaka wa Yuda nga kya'je 
alye obwakabaka, nga kyogera nti 

35 Bwati bwayogera Mukama we'gye 
nti Laba, udimenya /omutego gwa 
Eramu, bwe bwesige obwamanyi 

36gabwe. Era ndireta ku Eramu 
cmpewo enya okuva mu njui zona 
eze'gulu, era ndibasasanyiza eri 
empewo ezo zoną; 'sō tewaliba 
'gwanga abagobebwa aba Eramu 

87 gyebatalituka. Era nditisa Eramu 
mu waso gabalabe bābwe ne mu 
maso gabo abanonya obulamu bwa- 
bwe: era ndibaletako obubi, ekirui 
kyange, bwayogera Mukama; era 
ndisindika ekitala okubagoberera 

38 okutusa lwendibamalawo : era ndi- 
teka entebe yānge mu Eramn, ne- 
'malamu omwo kabaka nabakungu, 

39 bwayogera Mukama. Naye oluli- 
tūka “mn naku ezoluvanyumna ndi- 
komyawo nate obusibe bwa Edomu, 


bwayogera Mukama. 

50 FriGAMBO Mukama kyeyayo- 

gerera ^ ckya Babuloni, ekye- 

nsi Eyabakaludaya, mu Yeremiya 
na'bi. 

2 Mubilire mu mawinga, mnli- 
ngire, musimbe ebendera; mula- 
like, 'so temukisa: mwogere nti 
Babuloni kimenye'dwa, d Beri a- 
kwati'dwa ensonyi, Merodaki nke- 
ng'entere'dwa; ebifananyi byakyo 
bikwati'Awa ensonyi, esanamu za- 

3 kyo zikeng'entere'Awa. Kubavga 
emn bukika obwa kono muva e- 
'gwanga okukitabīla, erizisa ensi 
akyo, 'so tewaliba alibera omwo: 
a duse, basenze, abantu era ne- 

4 nsolo. Mu naku ezo ne mu hiro 
ebyo, bwayogera Mukama, abana 
ba Isiraeri bali' ja, dho nabana ba 
Yuda wamn; balikwata e'kubo lyä- 
bwe ¢ nga bakiba amaziga, era /ba- 


Ter. 44 
s. 
ag 14 1- 


dYyer. 114 
Erz X 
[Abi Ih 


6 
Yer. n.a 


33 
Zek. 1216. 
SKa 3s 









1 Yer. 2. 
40. 


i'Yer.2290; 
3. 8, 23. 


t Yer. 23. 
Zek. 11. 5. 
l Yer. 31. 
B, 


a Yer. 25. 
36. 


a Yer. 40. 
37. 


? Yer.51.6. 


TAn. 337. 
Yer. 51.56. 


linonya Mukama Katonda wabwe. 

5 Balibuza ebya Sayuni, amaso ga- 
bwe nga gatunnlayo, (nga bogera 
nti) Mu'je mwega'te ne Mukama 
nga mulaganye Yendagano eteri- 
'gwawo eteryerabirwa. 

6 Abantu bange babanga ndiga eza- 
bula: abasumba babwe babawabya, 
babakyamiza iku nsozi: bavanga 
ku losozi nebagendanga ku kasozi, 
berabi'de ekifo kyabwe ekyokuwu- 

7 'muliramu. Bona ababalaba baba- 
li'de: nabalabe babwe nebogera nti 
kTetwonona kubanga bo basobe'za 
Mukama, tomubera obntūkirivu, 
Mukama e'subi lya bajaja bābwe. 

8 Mu'duke muve wakati mu Babulo- 
ni, muve munsi Eyabakaludaya, 
mubere ngembuzi emandwa mu 

9 maso gebisibo. Kubanga, laba, ndi- 
golokosa ™ ekibina kyamawanga a- 
makulu nembatabaza Babuloni o- 
kuva munsi eyobukika obwa kono: 
era balisimba enyiriri okulwana na- 
kyo; kiri'gyibwa eyo: obusale bwa- 
bwe buliba ngobwomusaja owama- 
nyi omukabakaba; tewaliba ali'da 

10 obusa. Kale Obukaludaya buliba 
munyago: bona ababunyaga bali- 

11 kuta, bwayogera Mukama. Kuba- 
nga mnsanyuse, kubanga mujagu- 
za, 'mwe abanyaga obusika bwa- 
nge, kubanga muligita ngente e- 
ndusi ewnla, nemufugula ngemba- 

12 lasi ezaminyi; nya'mwe alikwati- 
bwa ensonyi nyingi nyo; eyabazala 
aliswala : laba, aliba wa nkomerero 
mu mawanga, olukola, ensi enkalu, 

13 ne'dingu. Olwobusiangu bwa Mu. 

kama kyeriva erema okntilwamu, 
naye erirekerwawo dala: #buli aita 
ku Babuloni alisamalirira nasoza 

14 ebibonobono byakyo byona. Musi- 
mbe enyiriri okulwana ne Babuloni 
enjui zona, 'mwe 'mwena abana- 
nula omutego; mukirase, temusa- 
sira busale: kubanga kyayonona 

15 Mukama. Mukirekanircko enjui 
zona; kijemnlukuse; amakomera 
gakyo gagu'de, babugwe bakyo ba- 
sili'dwa: °kubanga lye 'gwanga 
Mukama lyawalana; mukiwalaneko 
e'gwīnga; Pnga bwekyakolanga 

16 mukikole bwemutyo. Mumalewo 
asiga mu Babuloni, noyo akwata 
ekiwabyo mu biro ebyokukunguli- 
ramu: olwokutya ekitala ekijoga 
balikyūkira buli muntu eri abantu 
bewābwe, era bali'dukira buli mu- 
nta munsi yewābwe. 

17 Isiraeri ndiga ewabye; empolo- 
goma zimugobye: "kabaka We- 
bwasuli ye yasoka okumulya; ? ne 
Nebukadule'za ono kabaka Weba- 
buloni ye wenkomerero, amenye 

18 amagūmbage. Mukama we'gye, 

Katonda wa Isiraeri, kyava ayo- 

gera bwati nti Laba, ndibonereza 





kabaka Webabuloni nensiye nga 
bwenabonereza kabaka Webwasuli. 
19 Era undikomyawo Isiraeri nate 
mu 'dundirolye, era alirira ku Ka. 
lumeri ne Basani, nememeye eri- 

'kutira ku nsozi za Efulaimu, ne 
20 mu Gireadi. Mu naku ezo ne mu 
biro ebyo, bwayogera Mukama, wo- 
butali butūkirivu bwa Isiraeri bali- 
bunonya, 'songa tewali; nebibi bya 
Yuda, 'so tebirirabika: kubanga 
ndisonyiwa abo y bendireka okuba 
ekitundn ekifi'sewo. 

Tahala ensi Yemerasaimu, gyoba 
otabala, nabo abali mu Pekodi: o'te 
ozikiririze dala enyuma wabwe, 
bwayogera Mukama, okole nga 
22 Fina bwebiri byenakulagira. E- 

'dobozi eryentalo liri munsi neryo- 
23 kuzikirira okunene. 2 Enyondo e- 

yensi zona ngeteme'dwa ngeme- 

nyese! Babuloni nga kifūse ama- 
24 tongo mu mawanga! Nakutêgera 
omutego, nokukwatibwa okwati. 
'Awa, ai Babaloni, 'so tewamanyi- 
rira: olabise nokukwatibwa okwa- 
ti'dwa, kubanga wawakana ne Mu- 
25 kama. Mukama asumulu'de etere- 
kero lyebyokulwānyisabye, era a- 
'gyemn ebyokulwānyisa ebyoku- 
nyigakwe: kubanga Mukama, Mu- 
kama we'gye, alina omulimu (gwa- 

'genda okukola) munsi Eyabakalu- 
26 daya. Mn'je mukirumbe nga muva 
ku nsalo ekomererayo, musumulule 
amawanika gakyo: mukitūme nga 





21 





"Is. 14. 4. 
Yer. 51.20. 





leme okubawo ekintu ekisigala ku- 
27 kyo. Mu'te ente zakyo zona; zi- 
serengete mu ku'tibwa : zizisānze ! 
kubanga olunaku lwazo lutūse, & o- 
28 lunaku kweziri'jirwa. E'dobozi 
lyabo aba'duka nebawona munsi 
Yebabuloni, è okubūlira mu Sayuni 
e'gwanga Mukama Katonda wa'fe 
lyaliwalana, lyaliwalana olweyeka- 
29 luye. Muite abalasi bakung'ane 
baliimbe Babuloni, abo bona aba- 
nanula omutego, musisire okukyo- 
lekera enjui zona; waleme okuba 
aliwona kukyo: “musasule ngo- 
mulimu gwakyo bwegwali; nga 
byona bwebiri byekyakolanga, bwe- 
mutyo mukikolanga : dkubanga ya- 
binga wa malala eri Mukama, eri 
30 Omutukuvu owa Isiraeri. Abalenzi 
bakyo kyebaliva bagwira mu ngudo 
zakyo, nabasaja bakyo bona aba- 
Jwanyi balisirisibwa ku lunaku o- 
31 lwo, bwavogera Mukama. Laba, 
ndi mulabewo, ai 'gwalina amalala, 
bwayogera Mukama, Mukama we- 
'gye: kubanga olunakulwo lntūse, 
82 ekisera mwenakujjirira. Alina a- 
malala alyesitala nāgwa, sa tewa- 
liba alimnimusa; era ndikuma o- 
muliro mu bibugabye, era gulyokya 
bona abamwetolo'de. 


b Zab.6i1.9. 







€ Yer. 25. 
14. 
Kub. 18.6. 






d Ts. 47. 10. 








YEREMIYA. 


60. 33—51. 14. 





“Is. 43. 4. 
f Yer. 10. 
164. 


S Is. 53.22. 
Yer. 51.36. 


' Is. 4. 28. 


33 Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye nti Abana ba Isiracri nabana 
ba Yuda babajogera wamu: nabo 
bona abibatwala okuba abasibe ba- 

34 banyweze'za; baganyi okubata. “O- 
mununuzi wabwe wa manyi; /Mu- 
kama we'gye lye linyalye: v aliwo- 
leza dala ensonga yabwe, alyoke 
awu'muze ensi, era yeralikirize n- 

85 bo abali mu Babuloni. Ekitala kiri 
ku Bakaludaya, bwayogera Muka- 
ma, ne kwabo abali mu Babuloni 
ne ku bakungu bamu ne ku bage- 

36 zigezi bamu. Ekitala kiri kwabo 
abenyumiriza, era balisiruwala: c- 
kitala kiri ku basaja bimu abama- 

37 nyi, era balikeng'entererwa. Eki- 
tala kiri ku mbalasi zabwe ne ku 
magali gabwe ne ku bantu bona 
abatabulwa abali wakati mukyo, 
era 'balifuka ngabakazi: ekitala 
kiri ku bintu byamu ebyobnga'ga, 


. | 38 era birinyagibwa. kEkyānda kiri 


ku ma'zi gāmu, era galikalira : ku- 
banga nsi ya ! bifananyi byole, era 
39 balaluki'de esanamn. Ensolo ezo- 
munsiko ezomu'dungu kyezinava- 
nga zibera eyo, ne bamiya banabe- 
yanga omwo: 's0 7 tekiberwengamu 
nate enaku zona ; '80 tekitūlwenga- 
40 mu emirembe nemirembe. # Nga 
- Katonda bweyasula Sodomu ne Go- 
mola nebibuga ebyalirānawo, bwa- 
yogera Mukama; bwekityo tewa- 
nga muntu anatulanga eyo, 's0 
tewabenga mwang wa muntu ana- 
41 beranga omwo. °Laba, e'gwanga 
liva Pebukika obwa kono; era reki- 
ka ekikulu, era bakabaka bangi a- 
baliimusibwa okuva ku njui zensi 
42 ezikomererayo. Bakwata omutego 
ne'fumu; bakimbwe 'so tebalina 
kusasira; e'dobozi lyābwe liwiima 
ngenyanja, era bebagala embalāsi ; 
buli muntu ngatala ngomuntu bwa- 
talira olutalo, okulwana nawe, ai 
43 omuwala wa Babuloni. Kabaka 
Webabuloni awuli'de etutumo |ya- 
bwe, emikonogye negi'dirira: obu- 
balagaze bumuku'te nobulümi ngo- 
44 mukazi alumwa okuzāla. Laba, 
alirinya ngempologoma eva ku ma- 
lala ga Yoludani, okulumba ekifo 
ekyamanyr ekyokuberamu: naye 
ndibaki'dusa mangwago; era buli 
alirondebwa, oyo gwendikuza ku- 
kyo: kubanga ani afanana 'nze? 
era ani alintekerawo ekisera? era 
ani somusümba aliimirira mu maso 

45 gange? Kale muwulire okutesa 
kwa Mukama kwatesereza eri Ba- 
buloni; nebyo byamaliri'de eri e- 
nsi Eyabakaludaya: Tebalirema 
kubawalula oknba'gyayo, abāna 
abato abomukisibo; talirema knu- 
lekesayo ekifo kyabwe ekyokube- 
46 ramu wamu nabo. Olwe dobozi c- 
ryokumenya Babuloni e'taka lika- 


nkana, nokukaba kuwuli'dwa mu 


mawanga. 
51 BwaATI bwayogera Mukama nti 
Laba, ndireta ku Babuloni ne 
kwabo abali mu Lebukamai embu- 
2 yaga ezizikiriza. Era nditumira 
Babuloni ba'na'gwanga 4 abaliki- 
wu'ja; nensi yakyo baligimalamn 
(byona): kubanga balikirumbira e- 
njui zona ku lunaku olwokulabira- 
3 mu enaku. Omulasi aleme okuna- 
nula omutegogwe, 's0 aleme okwei- 
musa ngayamba'de ekizibawokye 
ekyebyuma; 'so temusonyiwa bale- 
nzi bamu; muzikiririze dala 'e'gye 
4 lyāmu lyona. Era baligwira munsi 
Eyabakaludaya nga ba'ti'dwa, era 
nga bafumiti dwa mu ngūdo zakyo. 
56 Kubanga 2 Isiraeri taleke'dwayo 
Katondawe, Mukama we'gye, ne- 
wakuba'de Yuda; ensi yabwe ne- 
wakuba'denge'ju'deomusangogwe- 
ba'za eri Omutukuvu owa Isiraeri. 
6 cMu'duke muve mu Babuloni wa- 
kati, muwonye buli muntu obula- 
mubwe; temuzikirizibwa mu butali 
butūkirivu bwakyo: kubanga 4 bye 
biro Mukama mwawalanira e'gwa- 
7 nga; alikisasula empera. Babuloni 
kyabanga “kikompe kya zabu mu 
mukono gwa Mukama, ekyatamiza 
ensi zona : Jamawanga ganywe'de 
ku mwenge gwakyo; amawanga 
8 kyegavu'de galaluka. Babuloni ki. 
gu'de mangwago, era kizikiri'de: 
y mukiwowoganire; $mu'dire e'da- 
gala olwobulumi bwakyo, obanga 
mpo'zi kinainzika okuwonyezebwa. 
9 Twandiwonye'za Babuloni, naye te- 
kiwonye: mukireke, tu'de buli mu- 
ntu munsi yewabwe ye; kubanga 
omusango gwakyo £ gutuse mu 'gu- 
lu, era gugulumizibwa okutūka ne 
10 mu 'banga. Mukama /!anyolese'za 
obutūkirivu bwa'fe: mu'je ™ tubū- 
lire mu Sayuni omulimn gwa Mu- 
ll kama Katonda wa'fe. Muzigule 
obusale, munyweze engabo: % Mu- 
kama akubiri'za omwoyo gwa ba- 
kabaka ° Babamedi ; kubanga oku- 
tesakwe kuli eri Babuloni okukizi- 
kiriza: kubanga lye 'gwinga Mu- 
kama lyawalana, lyawalana olwe- 
12 kaa ika Musimbe ebendera o- 
wolekera hugwe Webabuloni, mu- 
nyweze abakūmi, mutekewo abakii- 
ma, mutegeke abatezi: kubanga 
Mukama atese'za noknkola akoze 
ebyo byeyayogera kwabo abali mn 
13 Babuloni. Ai 'gwatula ku ma'zi 
amangi, alina ebyobuga'ga bingi 
nyo nyini, enkomereroyo etiise, e- 
14 kigera kyomululugwo. Mukama 
we'Rye yeraide ye'ka (ngayogera 
nti) Mazima ndiku'juza abasaja 
nga kalusejera; era balikukubira 
olwayo. 


AAA AA AAA AAA AAA AA AA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA e aaa a. 
| P 


€ Mat.3 
12 


ba 
6 


Yer. 0.4 


l 
dYer. 84. 
15 


“Kuh 15. 
4 


/ kuah. 14. 
A 


Jilg 
kul. 14 


AA warangan, eÁ ARENE Naam aana -mu > 











P” Yer. 10. 
12-16, 















” Yer. 50. 
pah 


















? Kub. 8.8. 







t Zab. 118. 
22 
Is. A 16, 








“ Yer. 50. 
41. 





” Nak. 3. 
17. 









7 Yer. 50. 
45, 






#Yer. 50.3. 





51. 15-46. 


15 PYakola ensi nobuinzabwe, ya- 
nyweza ebintu byona namagezige, 
era yabambaepgulu nokutegerakwe: 

16 bwaleta e'dobozirye, wabawo oluyo- 
gano olwama'zi mu 'gulu, era ali- 
nyisa emi'ka okuva ku nkomerero 
zensi; akolera enkuba enjota, era 
a'gya embuyaga mu mawanikage. 

17 Buli muntu afuse ngensolo, 'so ta- 
lina kumanya; buli muwesi wa za- 
bu ekifanaiyikye ekyole kimukwa- 
ea engonyi: kubanga ekifananyikye 
ekisanuse bulimba, 'so mubyo te- 

18 muli mu'ka. Birerya, mulimn gwa 
bulimba: mu biro mwebiri'jirirwa 

19 birizikirira. Omugabo gwa Yakobo 

tegufanana ebyo: kubanga oyo ye 

mubiimbi wa byona; era (Isiraeri) 
kye kika ekyobusikibwe: Mukama 
we'gye lye linyalye. 

r’Gwe mba'zi yange erwana, era 
ebyokulwanyisa byange: era 'gwe 

ndimenyesamenyesa amawanga; e- 

ra 'gwe ndizikirizisa obwakabaka ; 

2lera 'gwe ndimenyesamenyesa e- 

22 mbalasi noyo agyebaga'de; era 
"gwe ndimenyesamenyesa e'gali no- 
yo atambula omwo; era 'gwe ndi- 
Menyesamenyesa omusaja nomu- 

i; era 'gwe ndimenyesamenyesa 
omuka'de nomulenzi; era 'gwe ndi- 
menyesamenyesa omulenzi nomu- 

23 wala; era 'gwe ndimenyesamenyesa 
omusumba nekisibokye; era 'gwe 
ndimenyesamenyesa omulimi no- 
mugogogwe (ogwente); era 'gwe 
ndimenyesamenyesa abafuga naba- 

24 sigire. Era ndisasula Babuloni na- 
bo bona abali mu Bukaludaya obubi 
bwābwe bwona bwebakakola mu 
Sayuni 'mwe nga mulaba, bwayo- 
gera Mukama. 

25 Laba, ndi mulabewo, ai $ olusozi 
oluzikiriza, bwayogera Mukama, o- 
luzikiriza ensi zona: era ndikugo- 
lolerako omukono gwange, nenkui- 
ringisa okuva ku mainja, era ndiku- 

26 fula olusozi olwa'gya. 'So tebaliku- 
'gyako ''jinja okuba ensonda, newa- 
kuba'de e'jinja eryemisingi; naye 
onobānga matongoemirembe gyona, 

27 bwayogera Mukama. Musimbe e- 
ben munsi, mufuwe ekondere 
mu wawanga, mutegeke amawanga 
okulwana nakyo, muite #obwaka- 
baka obwa Alalati ne Mini ne Asu- 
kenazi, okukikung'anirako; muki- 
gabire w omugabe; mulinyise emba- 
lāsi ngobuwūka obuliko obwoya. 

28 Mutegeke amawanga okulwāna na- 
kyo, bakabaka Babamedi, abama- 
saza bamu, nabasipire bona abamu, 

29 nensi yona gyatwala. Era ensi e- 
kankana, erūmwa : kubanga Vebyo 
Mukama byeyamalirira eri Babulo- 

“mi binywera, okufula ensi Yebabu- 
loni #amatongo, nga tewali abera- 

30 mu. Abasaja abaminyi Abebabulo- 


20 


YEREMIYA. 


ni baleseyo okulwana, basiga'de mu 

bifo byabwe ebyamanyi; aminyi 

gābwe gawe'dewo; bafūse ngaba- 
kazi: enyumba zakyo zoke'dwa; 

31 ebisiba byakyo bimenyese. 40mu- 
talisi omu ali'dukana okusisinkana 
ne mu'ne, nomubaka omu okusisi- 
nkana ne mu'ne, okunyonyola ka- 
baka Webabuloni ngekibugakye ki- 

32 menye'dwa enjui zona : era è basõ- 
nokere'za amawungukiro, nendago 
bazoke'za omuliro, nabasaja aba- 
lwanyi bati de. 

33 Kubanga bwati bwayogera Muka- 
ma we'gye, Katonda wa Isiraeri, nti 
Omuwala wa Babuloni ali ng'anga 
e'guliro mu biro Iwebalisambiramu ; 
ekyasiga'deyo ekisera kitono “ebiro 
ebyokukiunguliramu  birikitiikira. 

34 Nebukadule'za kabaka Webabuloni 
andi'de, ambetense, anfu'de eki- 
bya ekyerere, a'mize ngogusota, 
ajuziza olubutolwe ebyokulira 

35 byange ebirungi; dansu'de. Ekye- 
'jo ekvagirirwa 'nze nomubiri gwa- 
nge kibere ku Babuloni, ali mu 

. Sayuni bwalyogera; era Omusai 
gwange gubere kwabo abali mu 

Bukaludaya, Yerusalemi bwalyo- 
36gera. Mukama kyava ayogera 

bwati nti Laba, “ndiwoza ensō- 

ngayo, nenkuwalanira e'gwanga; 
era ndikaliza enyanja yakyo, era 

37 ndimalawo ensulo yakyo. Kale 
Babuloni kirifūka bifūnvu, ekifo 
ekyebibe ekyokuberamu, ekyewu- 
nyo, nokusozebwa, nga tewali aki- 

38 beramu. Baliwulugumira wamu 
ngempologoma ento; balivūmira 
wamu mngabana bempologoma. 

39 Bwebalibugumirira, lwendifumba 
embaga yabwe, era ndibatamiza, 
basanyuke, era bebake otulo otu- 
tali gwawao, ’s baleme okuzukuka, 

40 bwayogera Mukama. Ndibasere- 
ngesa ngabana bendiga oku'tibwa, 
ngendiga enume wamu nembuzi 

41 emandwa. /Sesaki nga kimenye- 
dwa! netendo eryensi zona nga 
balisonokere'za | Babuloni nga ki- 

42 fuse amatongo mu mawanga! E- 
nyanja erinye ku Babuloni: olufu. 
lube Iwamayengo gayo lukibi'seko. 

43 Ebibuga byakyo bifuse matongo, 
ensi enkalu ne dungu, ensi omutali 
muntu 'so tewali mwana wa muntu 

44 nitawo. Era ndireta omusango ku 

yg Beri mu Babuloni, era ndi'gya 

mu kamwāke iekyo kyeyamira; 

'so namawanga nga tegakyakulu- 

kutira wamu gyali nate: wewawo, 

bugwe Webabuloni aligwa. 

'Mwe abantu bange, muve wa- 
kati mukyo, mwerokole buli muntu 
46 ekirui kya Mukama. 'S0 nomu- 

tima gwa mwe guleme okuziri'ka, 

'so temutyanga olwekigambo ekiri- 

wulirwa munsi; kubanga ekigambo 


45 





“4 Brom. 
30. 6. 


bls. 4. Y. 


c Ts. 17. 5. 
Kub. 14. 
15. 


d Kub. 3. 
16. 


€ Yer, 50. 
di, 


J Yer. 9. 
2%. 4 i 


7 Yer.50.2. 
í Ezer.1.7. 








k Yer. 30.2. 


lIs. HB. 
Kub. 18. 
20 


kas Yer. 50. 
3. 


"K 1. 
10. Ya 


° Is. 14. 13. 


P Zah. 9i. 
1; 137. 8. 


kiri'jira mu mwāka gumu, era olu- 
vanyuma mu mwaka omulala eki- 
gambo (kiri'ja) nekye'jo munsi, o- 
47 wesaza ngalwana nowesaza. Kale, 
laba, enaku zi'ja ¥lweudireta omu- 
sango ku bifananyi ebyole ebya 
Babuloni, nensi yayo yona erikwa- 
tibwa ensonyi; nabāyo bona aba- 
'ti'dwa baligwira wakati mukyo. 
48 Kale !e'gulu nensi ne byona ebi- 
birimu biriimba nesanyu olwa Ba- 
buloni ; kubanga abanyazi 7” bali'ja 
gyekiri okuva ebukika obwa kono, 
49 bwayogera Mukama. Nga Babu- 
loni bwekyagwisa aba Isiraeri aba- 
'tibwa, bwobatyo Ebabuloni abe- 
nsi yona aba'ti'dwa gyebaligwira. 
50 'Mwe abawonye ekitala, mugende, 
temuimirira buimirizi; mu jukire 
Mukama nga muima wala, era Ye- 
rusalemi kiingire mu mwoyo gwa- 
51 'mwe. Tukwati'dwa ensonyi, ku- 
banga tuwuli'de ebivume; amaso 
ga'fe gaswa'de: kubanga * ba’'na- 
'gwanga baingi'de mu bifo ebitu- 
kuvu ebyomunyumba ya Mukama. 
52 Kale, laba, evaku zi'ja, bwayogera 
Mukama, lwendireta omusango ku 
bifananyi byakyo ebyole; ne munsi 
yakyo yona abaliko ebiwūndu ba- 
53 lisīinda. Babuloni newakuba'de 
nga Okirinye okutisa mu 'gulu, 
era newakuba'de nga kinywezoe'za 
entiko eyamanyi gakyo, era naye 
abanyazi bali'ja gyekiri okuva we- 
54 ndi, bwayogera Mukama. E’do- 
bozi eryokukaba erivu' de mu Ba- 
buloni neryokuzikirira okunene e- 
55 rivu'de muusi Eyabakaludaya! ku- 
banga Mukama anyaga Babuloni, 
era azikiriza oluyogano olunene 
okuva mukyo; namayengo gabwe 
gawuma ngama Zi amangi, era ba- 
. leta okuyogana kwe dobozi Iyabwe: 
56 kubanga omunyazi akitiiseko, ku 
Babuloni, nabasaja. bamu abama- 
nyi bawambi'dwa, cmitego gyābwe 
Rimenyesemenycse: kubanga ? Mu- 
kama ye Katonda asasula, talirema 
57 kuwa mpera. Era nditamiza aba- 
kūngu bamu nabagezigezi bamu, 
abainasaza biwu nubasigire bāmu 
nabasaja bamu abamanyi; era ba- 
lyebaka otulo otutali g wawo 'so te- 
balizukuka, bwayogera Kabaka, e- 
53 rinyalye Mukama we'gye. Bwati 
bwayogera Mukama we pye nti Ba- 
bugwe abagazi Abebabuloni bali- 
sulirwa dala, nemiryāugo gyakyo 
emiwanvu giryokebwa muliro; na- 
mawanga galiteganira obutalimu, 
nebika ibiritegauira;) omuliro; era 
balikowa. 


59 Ekigambo Yeremiya na'bi kyeya- 
lagira Seraya mutabani wa Neriya 
mutabani wa Maaseya, bweyagenda 
Ebabuloni wamu ne Zedekiya ka- 


YEREMIYA. 


baka wa Yuda mu mwika ogwo- 
kufugakwe vgwokuna. Era Seraya 
60 yali sabakaki omukulu. Awo Ye- 
remiya nawandika mu kitabo obubi 
bwona obwali bugenda oku'ja ku 
Babuloni, bye r bigambo ebyo byo- 
na ebiwandiki'dwa ku Babuloni. 
61 Awo Yeremiya nagamba Serava 
nti Bwolituka mu Babuloni, kale 
tolemanga kusoma ebigambo bino 
62 byona, oyogere nti' Ai Mukama, 
wayogera ebyekifo kino okukiziki- 
rizą omuntu yena aleme okutula 
omwo,omuntu newakuba'de ensolo, 
naye kirekebwewo enaku zona. 
63 Awo olulituka bwolimala okusoma 
ekitabo kino, nolyoka okisibako 
c'jinja nokisula mu Fulati wakati : 
64 era olyogcra nti Babuloni bweki- 
rika bwekityo, 's0 tekiribulukuka 
nate, olwobubi bwendikiretako: era 
balikowa. 
Ebigambo bya Yeremiya webi- 


koma wano. 
5 9 a ZEDEKIYA yali yakamaze e- 
myaka amakumi abiri mu gu- 

mu bweyalya obwakabaka; nafu- 
gira emyaka kumi nagumu mu Ye- 
rusalemi; ne nyina erinyalye yali 
Kamutali muwala wa Yeremiya 
2 Oweribuna. Nakolanga ebyo e- 
byali mu maso ga Mukama ebibi, 
vga byona bwebyali Yekoyakimu 
3 bveyali akoze. Kubanga kyatūki- 
rira olwobusūngu bwa Mukama mu 
Yerusalemi ne Yuda okutisa lwe- 
yamala okubasula okuva mu ma- 
soge: era Zedekiya nājēmera ka- 
4 baka Webabuloni. Awo olwatuka 
mua mwaka ogwomwenda ogwo- 
kufugakwe mu mwezi ogwekumi 
ku lunaku olwomwezi olwekumi 
Nebukadule'za kabaka Webabuloni 
naja, ye ne'gyerye lyona, okuta- 
bala Yerusalemi nasisira okukyo- 
lekera; nebakizimbako ebigo enjui 
5 zona. Awo ekibuga nekizingizi- 
bwa okutūka ku mwāka ogwekumi 
nogumu ogwa kabaka Zedekiya. 
6 Mu mwezi ogwokuna ku lunaku 
olwomwenda olwomwezi enjala ne- 
ba nyingi inu kibuga, newatabawo 
7 'mere eri abantu abomunsi. Awo 
nebawa gula ekituli mu kibuga, 
cabasaja bona abalwanyi neba du- 
ka nebafuluma mu kibuga ekiro 
mu 'kubo eryomulyango wakati 
mu babugwe ababiri, ogwalirana 
olusuku lwa kabaka; [era Abaka- 
ludaya bali bazingizi za ekibuga 
enjui zona:) nebaita mu 'kubo 
8 erya Alaba. Naye e'gye Eryaba- 
anaha nebagoberera kabaka, ne- 
batukako Zedekiya mu nsenyi E- 
zeyeriko; e'gyerye lyona neri- 
9 sasana okumuvako. Awo nebawi- 


mba kabaka, nebamwambusa eri 


51. 47—52. 9, 


” Yer. 4. 
1-91. & 


“49 Bawk 
A tA. 
2L 


b Yer. 39 
1,242 


t Yer. 38. 
4-10. 


bamme me = 


62. 10-34. 





4 Yer. 77. 
19. 


kabaka Webabuloni Eribula munsi 

Eyekamasi; nimusalira omusingo. 

10 Awo kabaka Webabuloni na'ta ba- 
tabani ba Zedekiya ye ngalaba: era 
na'tira nabakingu bona aba Yuda 

11 Eribula. Na'gyamu amaso Zede- 
kiya; kabaka Webabuloni nāmu- 
siba mu masimba namutwila Eba- 
buloni, nimuteka mu komera oku- 
tusa ku lunaku kweyafira. 

12 Awo mu mwezi ogwokutāno ku 
luvaku olwekumi olwomwezi, gwe 
mwaka ogwekumi nomwenda ogwa 
kabaka Nebukadulo'za kabaka We- 
babuloni, Nebuzaladani omukulu 
wabambowa, eyaimirirānga mu ma- 
so ga kabaka Webabuloni, na'ja 

13 mu Yerusalemi: niyukya enyumba 
ya Mukama neuyumba ya kabaka; 
nenyumba zona ezomu Yerusalemi, 
bulinyumba enene yagyokya omuli- 

l4 ro. Ne'gye lyona Eryabakaludaya 
abili awamu nomukulu wabambowa 
ncbamenya bugwe yena Oweyeru- 

15 salemi enjui zona. Awọ Nebuza- 

| ladani omukulu wabambowa nā- 
twala nga basibe kwabo abasinga 
obwavu ku bantu nekitundu ekifi- 
'sewo ku bantu ekyali kisiga'de 
mu kibuga nabo abali basenguse, 
abisenga kabaka Webabuloni, ne- 
kitundu ekyali kisiga'dewo ekya- 

16 bakopi. Naye Nebuzaladani omu- 
kulu wabambowa naleka kwabo 
abasinga obwāvu munsi okulo- 
ngosanga emizabibu nokulimanga. 

17 4 Nempagi ezebikomo ezali mu nyu- 
mba ya Mukama nentebe nenyanja 
eyekikomo ebyali mu nyumba ya 
Mukama Abakaludaya nebabime- 
nyamenya, nebatwala Ebabuloni e- 

18 bikomo byabyo byona. Era ne- 
ntamu nebisena nebisalakoebisiriza 
nebibya nebijiko nebintu byona e- 
byebikomo byebiwerezanga nabyo 

19 nebabitwala. Nebikompe nemū- 

. mbiro nebibya nentamu nebikondo 
nebijiko nobubya ; ebyali ebya zi- 
bu, mu zābu, nebyo ebyali ebya 
feza, mu feza, omukulu waba- 

20 mbowa bweyabitwala bwatyo. E- 
mpagi zombi, enyauja emu, nente 
enume ezebikomo ekumi nebiri eza- 
li wausi wentebe, kabaka Sulemani 
byeyakolera enyumba ya Mukama: 
ebikomo ebyebintu ebyo byona te- 

21 byapimika. Nempagi, obuwānvu 
bwempagi emu emikono kumi na- 
munäns; nomugwa ogwemikono 
kumi nebiri gwagyetolola; nobu- 
gazi bwayo bwali engalo nya: ya- 

22 limu omuwulukwa, Era yaliko 

omutwe ogwekikomo; nomutwe 

gumu obuwanvu bwagwo emikono 








YEREMIYA. 


etano, omutwe nga guliko ehiti- 
mba namakomamawānga enjui zo- 
na, byona bya bikomo: nempagi 
eyokubiri nayo yaliko ebifanaua 
23 ebyo namakomamawanga. Era ku 
mbirizi kwaliko € amakomamawi- 
nga kyenda mu mukiga; amako. 
mamawanga gong gali kikumi ku 
24 bitimba enjui zona. Awo omukulu 
wabambowa natwala Seraya ka- 
bona asinga obukulu ne Scfaniya 
kabona owokubiri naba'gazi aba- 
25 satu: na'gya mu kibuga omwami 
eyatwalanga abasaja abalwānyi; 
J nabasaja musānvu kwabo abala- 
bānga amaso ga kabaka, abālabika 
mu kibuga; nomuwandisi owomu- 
kulu we'gye eyayolesinga abantu 
abomunsi; nabasaja nkiga aboku- 
bantu abomunsi abālabika mu ki- 
26 buga wakati. Awo Nebuzaladani 
omukulu wabambowa nabatwala 
nabaleta eri kabaka Webabuloni 
27 Eribula. Kabaka Webabuloni nā- 
bafumita niba tira Eribula munsi 

Eyekamasi. Awo Yuda natwali- 

bwa nga musibe okuva munsiye. 
28 Bano be bantu Nebukadule'za be- 

yatwala nga basibe ? ymu mwaka o- 

gwomusanvu Abayudaya enkumisa- 
29 tu mwamakumiabiri mu basatu: mu 

mwaka gwa Nebukadule'za ogwe- 

kumi namunana natwala nga basibe 

okuba gya Eyerusalemi abantu lu. 

nana ımwamakumi asatu mu babiri: 
30 mu mwaka gwa Nebukadule'za o- 
gwamakumi abiri mwesatu Nebu- 
zaladani omukulu wabambowa na- 
twala nga basibe ku Bayudaya a- 
bantu lusanvu mwamakumi ana 
mu batano: abantu bona bali enku: 
mi nya mu lukiga. 

Awo ?olwatuka mu mwaka ogwa- 
makumi asatu mu musanvu ogwo- 
kusibibwa kwa £ Yekoyakini kaba- 
ka wa Yuda, mu mwezi ogwekumi 
nebiri ku lunaku olwamakumi abiri 
“mu tano Evirumerodaki kabaka 

Webabuloni mu mwaka (ogwolu- 

beryeberye) ogwokufugakwe nā- 





31 


imusa omutwe gwa Yekoyakini ka- | 


baka wa Yuda, nāmu'gya mu kome- 
32ra; nāyogera naye ebyekisa, nagu- 
lumiza entebeye okusinga entebe 
za tbakabaka abāli awamu naye 
33 mu Babuloni. Nawanyisa ebya- 
mbalobye ebyomukomera, nalira. 
nga e'mere bulijo mu masoge ena- 
34 ku zona ezobulamubwe. Era oku- 
mulisinga kabaka Webabuloni nā- 
“ musalira ebyenkala kalira, omuga- 
bo ogwoku buli lunaku okutusa ku 
lunaku kweyafira, enaku zona ezo- 
bulamubwe. 


647 





“1 Basek. 
7. 20. 


J2 Rasek. 
25. 19. 


í 2 Basek. 
25. 27-30. 


k Yer. 22. 
241-3; 37. 
1. 


t Yer. 27.3. 





€ Is. 47. 9. 
Yer. 13. 8. 


b Yer. 22, 
22; 30. 14. 


e Yer. 52. 
21. 


d Yer. 90. 
14, 13. 


“ Ez.16.77. 
Kos. 2 10. 


EKIBUGA nga kitu'de kyo'ka ekya- 
'julanga abantu | 
a (Nga) kiluse okuba nga 'na'mwä- 
ndu! 
Ekyabanga omukulu mu inawanga, 
omumbeja mu masaza, 
Nga) kifuse kya musolo | 
2 Akaba nyo nyini kiro namazigage 
gali ku matamage; 
Mu !baganzibe boua talina nomu 
wa kumusanyusa : 
Emikwānogye gyona bamukusakii- 


si za, 
Bafūse abalabebe. 

8 c Yuda agenze mu busibe olwoku- 
bonyabouyezebwa nolwobu'da o- 
buzito; 

Abra mu ba'na'gwanga, talaba ki- 
wu'mulo : ° 
nga abamui'ganya bamukwatira 


4 Amakubo ga Sayuni gakāba, kuba- 
nga tewali a'ja eri okukung'ana 
okutukuvu; 

Emiryangogye gyona gireke'dwa- 
wo, abonabe basinda : 

Abawalabe baliko obuinike, naye 
ye nyini abalagalwa. 

5 Abalabebe bafūse omutwe, abamu- 
kyawa balabye omukisa ; 

sa do Mukama amubonyabonye- 
d olwolufulube lwebyōnōno- 


bye 
Abênabe abato bagenze mu kusibi- 
bwa mu maso gomulabe. 
6 Era omuwala wa Sayuni afiri'dwa 
obukulubwe bwona : 
Abakungube bafuse ngenangazi ezi- 
talaba mu 'do, 
Era bagenze nga tebalina manyi 
mu maso goyo ai ganya. 
7 Yerusalemi a'jukirira mu naku ezo- 
kulabiramu enaku nobuinike 
Ebintubye byona ebisanyusa ebya- 
bangawo okuva mu naku eze'da: 
Abantube bwebagwa mu mukono 
gwomulabe, 'songa tewali amu- 


bêra, 

Abalabe bamulaba nebakudalira o- 
kuzikakwe. 

8 Yerusalemi yayondna nyo nyini. 
kyavu'de afuka ngekintu ekitali 
kirongofu: 

Bona abamu'sangamu ekitibwa ba- 
munyomye, kubauga “balabye 
ensonyize : 

Wewawo, a'sa ekikowe nakyuka 
enyuma. 


OKUKUNGUBAGA KWA 
YEREMIYA. 


9 Empitambiye yali mu birengebye ; 
J teya'jukira ukomereroye ya lu- 
vanyuma ; 

Kyavu'de akakanywa kitalo; tali- 
na amusanyusa : 

Ai Mukama, tunulira okubonyabo- 
nyezebwa kwange; kubanga o- 
mulabe yegulumizi'za. 

10 Oinulabe agolo'de omukonogwe ku 
bintubye byona ebisanyusa : 

Kubanga alabye nga 7 ba'na'gwā- 
nga baingi'de mn kifokye ekitu- 
kuvu. 

Bewalagirako íf baleme okuingira- 
nga mu kibinakyo. 

11 Abantube bona ba'sa ebikowe, ba- 
nonyae'mere; : 

Bawa'deyo ebintu byabwe ebisa- 
nyusa okugule e'mere okuweza- 
Weza ememe (yabwe) : 

Tunula, ai Mukama, olabe; kuba- 
nga nfůse ataliko kyagasa. 

12 JAMANG, 'mwe 'mwena abaita- 


Jini nnjile mulabe obanga waliwo 
obuinike bwona obwenkana obui- 
nike bwange obukole'dwa 'nze, 

Mukama bwambonyabonyezeza ku 
Junaku Siwekiruikye 

13 Yawereza omuliro mu magimba 
gange ngaima wa'gulu, neguga- 
wangula: 

k Atege'de ebigere byaunge ekitimbe, 
anzizi za enyama ; 

Andeseko okuwubala nokuziri'ka 
nokuyongobera okuzibya obu'de. 


14 ł Ekikoligo kyebyondno byange o- Fa 


mukonogwe gwe gukisibye ; 
Byezinzezinze, birinye ku nsingo 

yange; amazewo amånyi gānge : 
Mukama angabu'de mu mikono 

gyabo besiinza kuimirira mu ma- 


80 gabwe. 
15 Mukama anyomye "abasaja bange |” 
bona abamanyi wakati mu'nze ; 
Ankung'anyiri'zako okukung'ana o- 
kutukuvu okubeteuta abalenzi 
bange : 
Sana asimbye omuwala wa Yu- 
al sang musaja nga mu so- 
olero 
16 Olwebyo kyenvu'de nkiba amazi- 
; eriso yange, eriso lyānge li- 
ulukutaama'zi; . 
Kubanga omukubagiza evandisa- 
nyusi'za ememe yange andi wala: 
Abana bange baleke'dwawo kube- 
nga omulabe awangu de. 





1. 17—2. 14. 


"Yer. 30. 
14. 


“ Kung. 2. 
31, 


P Ma. 32. 
=. 
Ez 7. 15. 


? Yer. 12. 
34; 25. 23. 


“ Zah, 109. 
15. 


; Kang. 1. 


> Is 14 13. 
c? Sam. 1. 


f 18. &3. 10. 
Yer. 30. 14. 


17 Sayuni avainjuluza emikonogye; 


tewali wa kumukubagiza; 

Mukama alagi'de ebva Yakobo abo 
abamwetolo de babore ahbalabebe: 

Yerusalemi ali mubo ngekintu eki- 
tali kirongofu. 

18 Mukama mutūkirivu; kubanga nje- 
me de ekiragirokyc : 

Muwulire, mbegairi'de, "mwe ama- 
wanga gona, mulabe obuiuike 
bwānge: 

Abawala bānge nabalenzi bānge ba- 
genze mu busibe. 

19 Naita "baganzi bange, (naye) ne- 
ba 'nimba;: 

Bakabona bange nabaka' de binge 
biwerayo obulamu bwabwe mu 
kibuga, 

Nga bwebenonyeza e'mere okuwe- 
zaweza ememe zābwe. 

20 Tunula, ai Mukama; kutanga ndi 
mu naku: ° ememe yange yerali- 
kiri de; 

| Omntima gwange gukyise munda 
yange; kubauga njemye nyo nyi- 


P Ebweru ekitala ki uyaga, munju 
mulimu ugokufa. 
21 Bawuli'de nga uzi'sa ebikowe; te- 
wali wa kunkubagiza ; 
r Abalabe linge bona bawuli'de e- 
naku zendabyo; basanyuse ku- 
banga okirčse : 
Olireta olunaku lwewalāngira, na- 
bo balifanana 'nze. 
22 s Obubi bwabwe bwona butiike mu 
masogo ; 
Era obakole bo nga bwonkoze 'nze 
olwokusobya kwānge kwona : 
Kubanga ebikowe byenzi'sa bingi, 
nomutima gwange guyongobe'de. 


a MUKANA ngabi seko ekire ku mu- 
wala wa Sayuni ngaliko obusii- 
ngu! 

b Asu'de kunsi okuva mu 'gulu € o- 
bulūngi bwa Isiraeri, 
'So ta'juki'de 4 ntebe ya bigerebye 
ku lunaku olwobusungubwe. 
2 Mukama amize enyumba zona eza 
Yakobo. 'so takwati'dwa kisa ; 
Asu'de ebifo ebyamanvi ebyomuwa- 
la wa Yuda olwobusūngubwe ; 
Abika'kanyi'za okutūka ku 'taka: 
“Ayononye obwakabaka nabakungu 
imu. 
3 Amazewo e'jembe lyona erya Isi- 
raeri ngaliko ekirni; 
JAzizayo omukonogwe ogwadyo 
mu maso gomulabe: 
Era ayoke'za Yakobo ngomuliro o- 
gwaka enyo, ogwokya enjui zona. 
4 Ananu'de omutegogwe 7 ngomulabe, 
aimiri'de omukonogwe ogwadyo 
nga gwe mulabe, 
.Era a'se bona n ai ama- 
80: 


2 


OKUKUNGUBAGA. 


649 





Mu wema eyomuwala wa Sayuni 
ay afuki de obusungubwe ngomu- 
iro. 
5: Mukama afūse ngomulabe, amize 
Isiraeri: 

Amize amayumba gamu gona, azi- 

kiri za eiùfobye ebyamānyi : 
. Era ayonge de okuwubala nokuku- 
ngubaga mu muwala wa Yuda. 
6 Era «a gyewo ewemayo lwa māvyi, 
ngeyomulusuku ; 

Azikiri za ekifokye ekyokukung'a- 
nirāngamu: 

Mukama t yerabi'za mu Sayuni o- 
kukung ana okutukuvu ne sabiti, 

Era anyomye kabaka ne kabona 
olwokunyiga kwobusungubwe. 

7 Mukama asu'de ekyotokye, atami- 
'dwa awatukuvyuwe, 

Awa'deyo mu mukono gwomulabe 
ebisenge byamayumba gamu: 

m Bayogāni'de mu nyumba ya Mu- 
kama, uga ku lunaku olwokuku- 
ng'ana okutukuvu. 

8 Mukama atese'za okuzikiriza bu- 
gwe owomuwala wa Sayuni; 
nAleze omugwa, omukonogwe ta- 

guzi'zayo okuleka okuzikiriza : 

: Naye akungubazi'za olukomera ne 
bugwe; bi'gwerawo wamu. 

9 Emiryāngogye gibuli de mu 'taka ; 
azikiriza amenye ebisibabye: 

o Kabakawe nabakūngube bali mu 
mawanga Veteri mateka; 

Wewano, "bana' Vibe tebalaba kwo- 

lesebwa okuvu'de eri Mukama. 
10 Abaka'de abomuwala wa Sayuni |? 
a batu'de ku 'taka, basirise; 

t Bata'de enfūfu ku mitwe gyabwe; 
besibye ebibukutu: 

Abawala ba Yerusalemi bakoteka 
emitwe wansi. 

11 Amaso gange gaziba olwamaziga, 
ememe yange yeralikiri de, 

Ekibūmba kyange kifuki dwa kn 
'taka olwokuzikirira kwomuwala 
wabantu bange; 

Kubanga abana abato nabayõvka 
baziri kira mu ngudo ezomukibu- 


gu. 

12 Bagamba banyibwe nti Eng'ano 
nomwenge biriru dawa ? 

Bwebaziri' kira ngabaliko ebiwundu 
mu ngudo ezomukibuga, 

Ememe yabwe bwefukibwa mu ki- 
fnba kya banyābwe. 

13 Kiki kyenakutegeza nga ndi mujuli- 
rwa gyoli? “kiki kyenafananya 
nawe, ai Omuwala wa Yerusale- 
mi? 

Kiki kyenenkanya nawe, nkusanyn- 
se. ni omuwala wa Sayuni atama- 
nyi musaja ? 

Kubanga t'ekitulikyo kinene nge- 
nyanja: 

14 Y Bana'bibo bakulabi'de okwolese- 
bwa okutalimu okwobnusgirusirn : 

250 tebakunyonyo'de obutali bu- 





ani ainza Ookukuwonya! 


é Ts. 64. 10. 
Yer. 30.14. 


"Zab. 74. 
4. 


"2 Basek. 
21.13. 


SA 
z z Pry 
r Zab. H. 


s Is. 3. M. 
t Yus. 7. 6. 


“ Is. 46. 3. 


œ Ez. 2. 3. 


Y Yer.?2. 8; 
23. 16. 


3 Is. 58.1. 


t Yer. 19.9. 
Kung. 4. 
10. 


a 2 Brom. 
A. 17. 
Yer. 6.11. 


"Kung. 3. 
43. 


a Yer. 290. 
18. 

b Zab. 2, 
19. 


Ts. 8. 30. 


OKUKUNGUBAGA. 


tikirivubwo, dokukomyawo o- 
busibebwo : 

Naye bakulabi'de > emigugu egita- 

. limu nensonga ezokugobebwa. 

15 Bona abaitawo bakukubira mu nga- 
lo; ` 

Basoza nebanyenyereza omutwe 
gwabwe omuwala wa Yerusalemi 
(nga bogera nti) 

Kino kye kibuga abantu kyebaita- 
nga nti Obuliingi obwatukirira, 
c Esanyu eryensi zona? 

16 d Abalabebo bona bakwasami'de 
nyo akamwa kibwe; 

Basoza nebaluma obujigi; bogera 
nti Tumumize; 

Mazima luno lwe lunaku Iwetwasi- 
bira; tulusanze, “ tululabye. 

17 /Mukama akoze ekyo kyeyatesa ; 

Atukiri'za ekigambokye kyeyalagira 
mu yaku eze'da; 

Asu'de 'so tasasi'de: 

Era awade omulabe okukusanyu- 
kirako, 

Agulumizi'za e'jembe lyabo abaku- 

yawa. 

18 Omutima gwabwe gwakabira Mu- 
kama : 

Y Ai bugwe owomuwala wa Sayuni, 
amaziga gakulukute ngomu'ga e- 
misana nekiro ; 

. Tewewu'muza nakatono; femunyi 
lyerisolyo terekangayo. 

19 Golokoka, okabe ekiro ebisisimuka 
webisokera ; 

Fuka omutimagwo £ngamazi mu 
maso ga Mukama: 

Imusa emikonogyo gyali olwobula- 
mu bwabanabo abato, 

` Abagala okufa enjala buli lugudo 
werusibuka. 

20 Tunula, ai Mukama, olabe bwali 
gwokoze bwotyo! 

l Abakazi balirya ebibala byābwe, 
abana ababūsihwaąbūsibwa mu 
mikono (gyābwe) ? 

m Kabona ne na'bi bali'tirwa mu 
kifo ekitukuvu ekya Mukama? 

21 Omulenzi nomuka'de bagalami'de 
ku 'taka mu ngūdo; 

Abawala bange nabalenzi bange 
bagu'de nekitala: 

nOba'ti'de ku lunaku olwobusū- 
ngubwo ; 0'se 'so tosasi'de. 

22 Oise entisa zange okukung'ana o- 
kuva enjui zona nga ku lunaku 
olwokukung'ana okutukuvu, 

So tewali eyawona newakuba'de 
eynsigalawo ku lunaku olwobu- 
sungu bwa Mukama: 

Abo benabiisabiisa nendera omula- 
be wange abamazewo. 


'Nze ndi muntu oyo 4eyalaba 

aka dolwomu'go ogwobusingu- 
we. 

2 Yantwala “nantambuliza mu kizi- 

kiza 's6 si mu musana. 


3 


3 Mazima tata kundetako mukono- 
gwe okuzibya obu'de. 


4 Omubiri gwange ne'diba lyange 
abika'dii'za; amenye amagum 
gange. 

b Anzimbi'deko nanetoloza omusüsa 
nokuliimwa. 

6 dAntiuzi'za mu bifo ebyekizikiza 
ngabo aba'fa e'da. 


7 Ankome'de nokuinza € nesiinza ku- 
fuluma; azitoye'za olujegere 
lwānge. . 

8 Wewawo, /bwenkiba nenkuba e- 
ndulu okuberwa, a'galira okusa- 
ba kwange. 

9 Akome'de amakubo gange namai- 
nja amateme, akyami'za empitiro 
zAnge. 


10 Ali gyendi nge'dubu etêga, ngempo- 
logoma eri mu bifo ebyekyama. 

11 Akyami'za olugendo lwange, na. 
ntagulatagula ; ansamaliri za. 

12 Ananu'de omutegogwe, Jnanteka- 
wo okuba sabawa wakasale. 


13 iAingiziza mu meme yange ebiri 
mu mufukogwe. 

14 Nfūse wa Baya a d eri abantu 
bange a; knoluimba Iwabwe 
okuzibya obn'de. 

15 Anzi'kusi'za obubalagaze, la'nyii- 
'za abusinso, 


16 Era amenye amanyo gānge nolui- 
njainja, ambi'seko e'vu. 

17 Era wayawula ememe yange okuba 
ewala nemirembe; nerabira omu- 
kisa bwegufanana. 

18 Nenjogera nti Amanyi gabuze, no- 
aenak kwange okuva eri Mu- 

ama. 


19 'Jukira enaku zinvge nobuinike 
bwange, abusinso nomusūsa. 

20 Ememe yange ekyabi'jukira, era 
ekutamye munda yange. 

21 Nki'jukira ekyo, kyenvu'de mbera 
nokusibira. ; 


22 (Kwe) kusasira kwa Mukama 'fe 


7 Yob. 16 
12 


i Yob.6 4 


obutamalwawo, '» kubanga ekisa- za 


kye teki'gwawo. 
28 Kiba kigya "buli nkya; °obwesi- 
gwabwo bungi. 


24 Mukama gwe Pmugabo gwānge, |; 


ememe yange bweyogera; kye- 
nava 'musibira. 

25 Mukama aba mulingi eri abo ra- 
bamulindirira, eri ememe emu- 
nonya. 

26 Kirungi omuntu  #okusibirauga 
nokulindiriranga obulokozi bwa 
Mukama ngatere'de. 

27 t Kirūngi omuntu *okusitula eki- 
koligo mu butobwe. 


28 Atūle ye'ka asirike, kubanga aki- = 


muta'deko. 





OKUKUNGUBAGA. 















8. 29—4. 8. 


29 0 Ateke akamwake mu nfūfu oba- 
uga mpo'zi wanābawo okusūbira. 

30 Y Awe e'tamalye eri oyo amukuba ; 
a'kute okuvumibwa. 


? Beb. 12. 
14. 


"Zab 33 
9 


b Zah. B. 
17 119. 48. 


“Kung. 2 
21. 


d lu. 8. 
“1 KoL 4. 
13. 


{1 Kung. 2. 
16, 17; 4. 
16, 17. 


# Zab, 119. 
136. 


31 Kubanga Mukama talisūla enaku 
zona. 

32 Kuba newakuba'de ngaleta obuini- 
ke. naye alikwatibwa ekisa ngo- 

” lufulubelwokusasirakwe bweruli. 

33 Kubauga 2 tagenderera kubonyabo- 
nya newakuba'de okuliima abana 
"babantu. 


34 Okulinyirira nekigere abasibe bona 
abomunsi, 

35 Okukyamya ensonga yomuntu mu 
maso goyo ali wa'gulu enyo, 

36 Nokulya ensonga, ebyo Mukama 
tabisima. 

37 a Ani oyo ayogera nekitūkirira, Mu- 
kama nga takiragi'de ? 

38 Mu kamwa koyo ali wa'gulu enyo 
temuvamu ebibi nebirūngi ? 

39 Onmutu omulamu yemulugunyiza 
ki, omuntu olwokubonerezebwa 
olwebibibye ? 


40 Tukebere tukemo emitima gya'fe, 
tukyukire nate eri Mukama. 

41 ò Tuimuse emitima gya'fe wamu 
nengalo za'fe eri Katouda mu 
'gulu. 

42 Tusobe'za era tujemye; tosonyiye. 


43 Otubi'seko obusūngu, notui ganya ; 
c o'se '80 tosīsi'de. 

44 Webi'scko ckire, “% okusaba (kwa- 
'fe) kuleme okuguka (okutūka- 


yo). ; zaa 
45 Otufu'de ¢ ngempitambi nebisasiro 
wakati mu mawinga. 


46 /Abalabe ba'fe bona batwasami'de 
nyo akamwa kabwe. 

47 Entisa nobunya bitutiiseko, oku- 
nyagibwa nokuzikirira. 

48 7 Eriso lyānge likulukuta emi'ga 
egyama'zi olwokuzikirira kwo- 
muwala wabantu bange. 


49 Eriso lyānge litonya, terirekayo, 
terita nakatono, 

50 Okutiisa Mukama Iwanatunula wa- 
nsi nalaba ngaima mu ‘gulu. 

51 Eriso lyānge linakuwaza ememe 
yānge olwabawala bona abekibu- 
ga kyange. 

52 Bancoce'de dala nyo #ngenyonyi, 
ababa abalabe bange *awatali 
nsonga. 

53 Bamazewo obulamu bwange !mu. 
nju eyobunya, era bansu'deko 

. e'jinja. 

54 mAma'zi gikulukuta ku mutwe 
gwange; nenjogera nti ” Mali- 
'dwawo. 


55 Nakabira erinyalyo, ai Mukama. 
nga nyima munju eyobunya eya 
wansi enyo. 


56 Nowulira e'dobozi lyange; tokisa 
kutukwo kusa mu'ka kwange, 
okukaba kwanpge. 

57 0 Wasembera ku lunaku kwenaku- 
kabirira : noyogera nti Totya. 


58 Ai Mukama, wawoza ensonga eze- 
meme yange; wanunula obula- 
mu bwange. 

59 Ai Mukama, olabye okujogebwa 
kwange; Pnsalira omusango. 

60 Olabye e'gwanga lyona lyebawa.- 
lana, nenkwe zona zebansalira. 


61 Ownli'de okuvuma kwabwe, ai Mu- 
kama, nenkwe zona zebansa- 

lira; 

62 Emimwa gyabo abangolokokerako 
nebyo byebandowolezako okuzi- 
bya obu'de. 

63 Tunulira okutūla kwābwe nokui- 
muka kwabwe; 'nze ndi luimba 
Jwabwe. 


64 r Olibasasula empêra, ai Mukama, 
ngomulimu bweguli ogwemikono 
gyabwe. 

65 s Olibawa omutima oguka'kauya- 
'de. ekikolimokyo eri bo. 

66 Olibai'ganya nobusūngu, nobaziki- 
riza 'okuva wansi we'gulu lya 
Mukama. 


4 ZABU ngeyononese ! zibu eningi 
enyo nyini (nga) efuse! 
Amainja agomukifo ekitukuvu gna- 

fukibwa buli lugūdo werusibuka. 

2 Batabani ba Sayuni abomuwendo 
omungi, abenkana zābu entingi, 

Nga baiti'dwa 4 nsuwa za bumba, 

. omulimu gwemikono gyomubū- 
mbi ! 

3 Era nemisege gi'gyayo amabere, 
giyonsa abana bagyo: 

Omuwala wabantu bange afūse mu- 
kambwe nga b bamaya mu 'du- 
ngu. 

4 Olulimi Iwomwana ayonka lwega- 
'se nekibunokye olwenyonta : 

. c Abāna abato aba e'mere, 's0 
tewali abagibegera. 

5 Abalyanga nga benanya bawubā- 
lira mu ngudo: 

Abakulira mu ngoye entwakavu ba- 
wambatira mungo. 

6 Kubanga obutali butikirivu bwo- 
muwala wabantu bange businga 
obnnene ekibi kya Sodoma, 

d Ekvasulibwa nga mu kasĉra, 'so 
tewali eyaki'sako omukono. 

7 Abakungu bali balongofu okusinga 
omuzira, bali beru okusinga a- 
mata, 

Emibiri gyahwe yvyasinga amainja 
amatwakavu okumyuka, bāli ba- 
nyirivu nga safiro: 

8 Amaso gabwe gasinga ekisiriza o- 
kudugala; tebamanyibwa mu 

ngudo : 


"Yak. 4 8. 


P Zab. 9. 4. 


r Zab. 28.4. 


`» 
' Wa U. 


t Ma. 25. 
Yer. 30.11. 


s Yer, 19. 
11. 


è Yoh, 38 
13- 17. 


Kung. 2 
11, 12. 


4 Lub. 19. 
25 


> Pet. 2.6. 
Yud. 7., 








P Ez 12 


13; 19. 4,8. 


” Yer. 8. 
20. 


l 





Yer. 25. 
5. 





E'diba lyabwe lyega se namagumba 

gabwe; likaze, lifūse ngomu go. 

9 Aba ti dwa nekitala basiuga abo 
aba'ti'dwa nenjala; 

Kubanga abo bayongobera nga ba- 
fumiti dwa olwokubulwa ebibala 
ebyomunimiro. 

10 ° Abakazi abokusasira okungi bafu- 
mbye abana babwe bo J nemiko- 
no gyābwe bo; 

Babanga ba kulya gyebali mu kuzi- 
kirirakwomuwala wabantu bange. 

11 Mukama atiikiri'za ekiruikye, era 


afuki'de dala obusungubwe obu- 


kambwe; 

Era akumye omuliro mu Sayuni 
ogwoke'za emisingi gyakyo. 

12 Bakabaka bensi teba kiriza, newa- 
kuba'de bona abatila munsi 
ZONA, 4 

Ngomnlabe noyo abakyawa agenda 
okuingira mu miryango Egyeye- 
rusalerni. 

13 9 Lwa bibi bya bana'bi bamu nobu- 
tali butikiriyu bwa bakabona 
bamu, 

t Abayiwa omusai 
wakati mukyo. 

14 Bawaba ngabazibe bamaso mu ngū- 

` do, bononese nomusai, 

Nokuinza abantu nebatainza kuko- 

ma ku byambalo byabwe. 

15 Muvewo, bwebabalangira, nti # Eki- 
tali kirongofu! muvewo, muve- 
wo, temukomako : 

Bweba'duka nebawaba, abantu ne- 
bogera mu mawinga nti Teba- 
kyabera (wano) nate. 

16 Obusungu bwa Mukama bubasisa- 
nyi za; takya'sayo mwoyo eri bo: 

Tebatya maso ga bakabona, teba- 
ganza baka'de. 

17 Amaso ga'fe gakyaziba (nga tutu- 
nulira) 'okuberwa kwafe okuta- 
liko kyekugasa: 

Bwetwalindirira twalindirira »”e- 
gwanga eritainza kulokola. 

18 > Bacoca ebisinde bya'fe, nokuinza 
netutainza kutambulira mu ngi- 
do za'fe: Mr 

Enkomerero ya'fe enetera kutūka, 
enaku za'fe zitukiri'de ; kubauga 
enkomerero ya'fe etiise. 

19 Abatui'ganya ° basinga embiro e- 
mpungu ezomu'banga : 

Bātucocera ku nsozi, bitutegera mu 
'diingu. 

20 Omu'ka ogwomunyindo za'fe, oyo 
Mukama gweyafukako amafuta, 
r yakwatibwa mu bunya bwabwe; 

- Gwetwayogerako nti Tulitūla mu 
mawanga wansi wekisikirize kyo- 


gwabatukirivu 


© yo. 
21 Sanyuka ojaguze,:ai omuwala wa 
Edomu abra munsi ya r Uzi: 
:Ekikompe kiriguka kiritūka ne 
ku'gwe; olitamira. newebi' kula. 
29 Okuvonereza obutali butiikiriyubwo 





kutūkiri'de, ai omuwala wa Sa- 
yuni; 
Tuakyakutwala nate mu busibe : 
Alibonereza obutali butukirivubwo, 
ai omuwala wa Edomu; 


Alikunyonyola ebibibyo. 
5 a” JuKIRA, ai Mukama, ebitu'ji'de : 
Tunula olabe okuvumibwa kwa'fe. 
2 v Obusika bwa'fe bukyuse okuba 
obwaba'na gwanga, 
Enyumba za'fe okuba ezabatali ba'fe. 
3 Tuli bamulekwa, 'so tetulina baki- 
ta'fe, 
Banya'fe bali nga ba'na'mwandu. 
4 Tunywe'de amazi ga'fe lwa bintu; 
Enku za'fe bazituguza. 
b Abatucoca batūse ku nsingo za'fe: 
Tukoye 'sö tetulina kiwu'mulo. 
6 Tubagolole'de Abamisiri emikono, 
Nabisuli olwoku'kuta e' mere. 
7 Bakita'fe bayonona 's6 tebaliwo; 
Na'fe twetise obutali butukiriva 
bwabwe. 
8 “Aba'du batufuga: 
Tewali wa kutulokola mu mukono 
gwabwe. 
9 Tufuna e'mere ya'fe lwa kusingawo 
bulamu bwa'fe 
Olwekitala ekyomu'dingu. 
10 # E'diba lya'fe liduga'de ngakabiga. 
Olwolubugumu olwenjala olwokya. 
11 eBakwatira abakazi mu Sayuni, 
Abawala abatamanyi musaja mu 
bibuga bya Yuda. 
12 Abakiingu bawanikibwa nomukono 
gwabwe : ; 
nanang gabaka'de tebaga'samu kiti- 
wa. 
13 Abalenzi basitula / olubengo, 
Nabaua abato besitala nga betika 
enku. 
14 Abaka'de bawe'dewo mu mulyango, 
Abalenzi baleseyookuimba kwabwe: 
15 Esanyn eryomumutima gwa'fe liko- 
mye; 
Okuzina kwa'fe kufiise okuwubala. 
16 Engule egu'de evu'de ku mutwe 
gwa'fe: 
Zitusauze! kubanga twononye. 
17 Omutima gwa'fe kyeguvu'de guyo- 
ngobera; 
arak amaso ga'fe kyegavu'de 


gaimbāla ; 
18 Olwolusozi lwa Sayuni, oluleke- 
'dwawo; 
Ebibe bitambulira okwo. 
19 9 'Gwe, ai Mukama, oberera enaku 
ZONA ; 
í Entebeyo ebawo okuva ku mire- 
mbe okutūka ku mirembe (gyona). 
20 k Lwaki okutwerabira enaku zona, 
Notuleka ebiro ebyenkani'de wano? 


21! Tukyñse gyoli, si Mukama, na'fe- 


tunakyusibwa ; 
Enaku za'fe ozi'ze bugya nge'da. 
29 Naye otusuli'de dala, 
Otusunguwali'de nyo. 


OKUKUNGUBAGA. 4. 9—5. >, | 





“ Zab. 89. 
W. 


AUO 


c Nek. 2 
10, 19. 


— = eaaa 


4 Zab. 119. 
X 





e Ia 13 14. 
Zek. 14 2 


/ Palam. 


16. 3L 












JYer. 1.13 


| I Kub 4 
6 neb. 


i Ex 10. 8, 


k Is. n2 


ilu. 20, 


Awo olwatiika mu mwaka ogwa- 
makumi asatn mu (mwezi) ogwo- 
kuna ku (lunaku) olwomwezi olwo- 
kutano, bwenali ndi mu basibe kn 
ma'bali pomu'ga Kebali, ¢e'gnlu 
neribi kulibwa, è nendaba okwole- 
9 sebwa kwa Katonda. Ku (lmnaku) 
olwokutano olwomwezi, gwe gwali 
omwaka ogwokutano ¢ogwokusibi- 
3 bwa kwa kabaka Yekovakini, eki- 
la Ezekieri dkabona mutabani wa 
Buzi munsi Eyabakaludaya kn ma- 
'bali gomu'ga Kebali; tomukono 
gwa Mukama negubera kuye eyo. 
4 Awo nentunula, era, laba, embuya- 
ga ezikunta olwamanyi nezifuluma 
Jebukika obwa kono, ekire ekinene 
nomuliro ogwezingazinga nokuma- 
samasa okukyetòlo'de, era mugwo 
wakati nemuva ngebala eryazibu 
etabu'dwamau efeza, eriva mu mu- 
bliro wakati. Era mugwo wakati 
nemuva ekifananyi Yekyebiramu 
bina. Nembala yabyo yali bweti; 
6 byalina ekifananyi ekyomuntu. E- 
ra buli kimu kyalina obwenyi bu- 
na, era buli kimu kubyo kyalina 
7 ebiwawatiro bina. Nebigere bya- 
byo byali bigere bigolokofu; ne 
munda webigere byabyo nga mnfa- 
nana munda wekigere kyenyana : 
era nga bitangalija ngebala eryeki- 
8 komo ekizigule. Era ibyalina e- 
mikono gyomuntu wansi webiwa- 
watiro byabyo ku mbirīzi zabyo 
enya: era ebyo ebina byalina o- 
bwenyi bwabyo nebiwawãtiro bya- 
9 byo (bwebiti); ebiwawatiro byabyo 
byaga tibwa buli kiwawatiro ne ki- 
'nakyo; tebyakyūka bwebyatambn- 
la; byagenda buli kimu nga byesi- 
10 mbye. Ekifananyi kyobwenyi bwa- 
byo, byalina obwenyi bwomuntu; 
era ebyo ebina byalina obwenyi 
bwempologoma kn lubirizi olwa- 
dyo; era ebyo ebina byalina obwe- 
nyi bwente ku lubirizi olwa kono; 
ebyo byona byalina nobwenyi bwe- 
11 mpiingu. . Nohwenyi hwabyo nebi- 
wawatiro byabyo byali nga bya- 
wnse wa'gnlu; (ebiwawatiro) bibi- 
ri ebya bnli kimu byaga tibwa wa- 
mu, knebibiri byasanikira emihiri 
12 pyahyo. Era bali kimu bvagenda 
nga byesimbye: l omwoyo gvegwa- 


EKITA BO 
KYA 


NABI EZEKIERI. 










13 byakyiuka bwebyagenda. Ekifana- 
nyi kyebiramn ebyo, embala yabyo 
yali ngebisiriza ebyomuliro ebyaka, 
ngembala #eyenimuli; yayambu- 
kanga ne'kira wakati mu biramn 
ebyo: ern omuliro nga gumasama- 
sa ne mu mnuliro nemuva enjota. 

14 Bbiramu nebidukana mbiro nebi- 
komawo ngekifanauyi »*ekyoku- 

15 myansa kwe'gulu. Awo ° bwenali 
nga ntunnlira ebiramu ebyo, laha, 
namnziga ku taka ku ma bali gehi- 
ramu, buli bwenyi ku bwenyi bwn- 

16 byo obuna (namuziga) omu. EF- 
mbala eya banamuziga nomulimn 
gwabwe bafanana ebnla erya heru- 
lo: era abo abana balina ekifana- 
nyi kimu: nembala yabwe nomnli- 
mu gwabwe byali rnga namnzira 

17 ali wakati wa namuziga. Bwe- 
bitambulinga batambuliranga ku 
mbirizi zābwe enya: tebakyuka 

18 bwebatambula. Obwekulungiriva 
bwabwe bwali buwanyn, bwa ntisa; 
era abo abana halina ohbwekulungi.- 
rivu bwabwe nga bu ju de amaso 

19 evjui zona. Era ebiramu bwebya- 
tambulanga, banamuziga bātambu- 
liranga ku ma'bali gabyo: era ebi- 
ramu bwebyasitulibwanga okuve 
ku 'taka, banamuziga basitulibwa- 

20 nga. rOmwoyo buli gyegwabanga 
gugeuda, gyebigendanga; cyo o- 
mwoyo gyegwabanga gugenda : ne 
banamuziga basitulibwanga ku ma- 
'bali gabyo; kubanga omwoyo o- 
gwekiramu gwali mu banamuziga. 

21 Ebyo bwebyatambulanga, ne hano 
bitambulanga; era ebyo bwebyai- 
mirirānga, ne bano baimiriringa ; 
era ebyo bwebyasitulibwānga oku- 
va ku 'taka, banamuziga basituli- 
bwa ku mabali gabyo: kubanga 
omwoyo ogwekiramn gwali mu ba- 

22 namnziga. Era wa gulu womutwe 
ogwekiramu waliwo ckifananyi e- 
kye'banga, ngebala erya “ kulusita- 
“lo owentisa, nga kitimbibwa ku mi- 

23 twe gyabyo wa gnlu. Era wansi 
wahanga ebiwawatiro byabyo byali 
bigolokofu, ekimn nga kyolekerr. 

“ki makyo: buli kimu kyalina bibir; 
ebyasanikira erui, na bhuli kimi 
kyalina bibiri ebvasānikira erni ku 

' 24 mibiri gyabyo. Era hwebyatambn 
langa, nempulira oknwūma kwebi 


° 
P Er 10.10. 


rmn. 19. 
Fa. 10. 17. 


"Kuh 4R 


| bānga gugenda, gyebyagenda; te- wawatiro byabyo ngokuwūma kwa 





“ Kuv. 24. 
10. 


Y Kuh. 4. 
3; 101, 
# Lub.9.13. 










































Ez. 3. 2. 
Dan. 8.17. 
«Bik. 9. 4. 
Kub. 1.17. 


“ Dan. 8. 
17. 


b Er. 3. 24. 


Er 33. 33. 


d Yer. 1. 8, 


e Yer. 1.7. 


f Kub. 10. 
9. 


EZEKIERI. 


ma'zi amangi, 'nge'dobozi #Lyo- 


mumza webintu byona, okuwūma 
okwoluyogano ngokuwima kwe- 
'gye: bwebyaimirirānga, nebi'sa 
25 ebiwawatiro byabyo. Era waliwo 
e'dobozi wa'gulu we'bauga eryali 
wa'gulu wemitwe gyabyo;; bwe- 
byaimiriranga, nebi'sa chiwawatiro 
26 byabyo. Era wa'gulu we'banga e- 
ryali wa'gulu wemitwe gyabyo 
kwaliko ekifananyi ekyentebe, nge- 
mbala “eye'jinja eya safiro: ne ku 
kifananyi ekyentebe kwaliko ekifa- 
nanyi ngembala eyomuntu kuyo 
27 wa'gnulu. Nendaba ngebala erye- 
zabu etabu'dwaniu efeza, ngembala 
eyomuliro munda muyo enjui zo- 
“na, okuva ku mbala yekiwatokye 
nokwambuka; era okuva kn mbala 
yekiwatokye noku'ka, nalaba nge- 
mbala eyomuliro, era waliwo oku- 
28 masamasa okumwetolo'de. YNge- 
mbala eya musoke aba zku kire 
ku lunakn olwenkuba, bwetyo bwe- 
yali embala eyokumasainasa enjui 
zona. Eno ye yali embala eyekifa- 
nanyi 4 ekyekitibwa kya Mukama. 
Awo > bwenakiraba, nenvūnama a- 
maso gānge, nempulira e'dobozi 
lyoyo eyayogera. 


NANG'AMBA nti aOmwäna womu- 
nta, imirira nehigerehyo, ninge 

2 nayogera niwe. ale bomwoyo 
neguingira mu'nze bweyayogera 
nange, negunyimiriza nebigere bya- 
nge; nempulira oyo eyayogera na- 
8 nge. Nang'amba nti Omwana wo. 


muntu, nkutumira abana ba Isira- | 


eri, eri amawanga amajemu, aba- 
njeme'de: bo ne bajaja babwe ba- 
nsobyanga okutūkira dala ku luna- 
4 ku olwa lero. Nabāna ba kye'jo, 
era ba mitima mika'kanyavu; nkn- 
' tumira abo: era olibagamba nti 
Bwati bwayogera Mukama Kato- 
5 nda. Nabo, ohanga banāwnlira, 
obanga banilekayo, (kubanga nyu- 
mba njemu,) era naye cbalimanya 
6 nga mubo muba'demu na'bi. Nawe, 
omwana womuntu, 4 tobatyanga, 'so 
` totyanga bigambo byabwe, newaku- 


ba'de emyeramanyo nama'gwa nga 


biri nawe, era ngobera mu njaba 
ezobusagwa: totyanga bigambo 
byabwe, 'sō tokeng'entererwanga 
olwamaso gibwe, newakuba de nga 
7 nyumba njemu. Era “olibagamba 
ebigambo byange, obanga banawu- 
lira, obanga banālekayo: kubanga 
8bajemu nyo nyini. Naye 'gwe, 
omwana womuntu, wulira kyenku. 
gamba; tobanga 'gwe mujemu nge- 
nyumba eyo enjčmn: yasama aka- 
9 mwako olye ekyo kyenkuwa. Awo 
hwenatunula, laba, omukono negu- 
golulwa eri 'nze; era, laba, omu- 


zingo gwekitabo nga guli omwo; 


10 nagwanjululiza mu maso gange; 
era gwawandikibwa #muuda ne 
kungulu: era 'mwawandikibwamu 
okuwubäla nokukungubaga nobui- 
nike. 


3 Awo nang'amba nti Omwana wo- 
muntu, iya ekyo kyosanga; lya 
Omuzingo guno, ogende ogam 
2 enyumba ya Isiraeri. Awo nenja- 

gama akamwa kange nandisa omu- 

8 ziugo. Nang'amba nti Omwana 
womuntu, lisa olubutolwo, o'juze 
ebyendabyo omuzingo guno gwe- 
ukuwa. «Kale nengulya, neguba 
mu kamwa kange è ngomubisi gwe- 
njuki okuwomerera. 

4 Awo nāng'amba nti Omwana wo- 
muntu, genda otūke eri enyumba 
ya Isiraeri, oyogere nabo ebigambo 

5 byange. Kubanga totumi'dwa eri 
c'gwanga eryenjogera gyotomanyi 
era abolulimi oluzibu, wabula eri 

6 enyumba ya Isiraeri; si eri ama- 
wanga amangi abenjogera gyoto- 
manyi era abolulimi oluzibu, botoi- 
nza kutegera bigambo byabwe. Ma. 
zima “singa nkubatami'de bo, ba- 

7 ndikuwuli'de. 
Isiraeri tehalikuwulira; kubanga 
tebalimpulira 'nze: kubanga enyu- 
mba yona eya Isiraeri ba kyenyi 
kikalubo era ba mutima muka'ka- 

8 nyavu. Laba, nkalubi'za amasogo 
awali amnso gabwe, nekyenyikyo 
nkikalubi za awali ekyenyi kyabwe. 

9 Nfn'de ekyenyikyo ngnalimasi oku- 
kaluba okusinga e'jinja eryembale- 
bale: tobatyanga, '80 tokeng'ente- 
rerwanga olwamaso gabwe, newa- 

10 kuba'de nga nyumba njemu. Era 
nate nang'amba uti Omwana wo- 
muntu, ebigambo byinge byona 
byendikubilira, bi'kirize mu muti- 

11 magwo, owulire namatngo. Era 
genda otūke eri aho abobusibe, eri 
dahana ababantubo, oyogere nabo 
obabūlire nti Bwati bwayogera Mu- 
kama Katonda, obanga banawnlira, 
obanga banalekayo. 

Awo tomwoyo negunsitula, ne- 
mpulira enyuma winge e'dobozi 
eryokuwaakuka okuncene (nga lyo- 
gera nti) Ekitibwa kya Mukama 
13 kyebazibweoknva mn kifokye. Awo 

(nempulira) okuwima kwebiwawa- 

tiro/byebiramu nga bikomaganako, 

nokuwuma kwa banamuziga ku ma- 

'bali gabyo, okuwama kwokuwaulu. 
14 kuka okunene. Awo omwoyo negu- 

nsitnla neguntwala: neng'enda nga 

ndiko obuinike nomwoyo gwange 
nga gubugumye, omukono gwa Mnu- 
kama neguba gwa manyi ku'nze. 

15 Awo nendyoka nji'ja eri abobusibe 

Eterabibu, abābcra 2kn mu'ga Ke- 

bali, ne mu kifo mwebabêra; ne- 


19 


Naye enyumba ya |: 


1. 25—8. 15. 


?# Kub 51. 
i Kub A 
20. 


8 Kub. 16 
9, 10. 


b Zab. 138. 
10; 129. 
103 


dhiyz 


pe 





8. 16—4. 17. EZEKIERI. 








nbula awo mubo nga nsamiliri'de okuba bugwe owekyuma wakatiwo 
ne'mala enaku musänvu. nekibuga: oki'seko amasogo, kale 
16 Awo olwātūką enaku musānvu kirizingizihwa, nawe olikizingiza. 













tumireko ekifunvu; era tekawo e- 
nsisira okukirumba, okisimbeko e- 


banalyanga omugati nga bagupima 
era nga beralikirira ; era bananywa- 
nga ama'zi nga bagagera era nga 











bwezaitawo, ekigambo kya Mukama b Ako kaliha kaboncro eri enyumba | è Ez. 12.6, 
17 nekinji'jira nga kyogera nti Omwa- ya Isiraeri. 11; 24.54, 
JAN na womuntu, nkufu'de “omukimi | 4 Era uate galamiririra ku lubiri- |" 
Yor 6.17. eri enyumba ya Isiraeri : kale wu- zirwo olwa kono, ¢ olntekeko obuta- | ° Ez. 44 
Er 3 2,6. lira ekigambo ckyomukamwa kā- li butukirivu bwenyumba ya Isira- | 16, 12 
nge, obawe okulabula okuva gyo- eri: ngomuwendo gwenaku bwegu- 
18 ndi. Bweng'amba omubi nti Toli- liba zoligalamiririra kulwo, bwolye- 
rema kufa; nawe notomulabula 'so tika obutali butūkirivnņn bwābwe. 
toyogera okulabula omubi okuva | 5 Kubanga nta'dewo emyaka egyobn- 
mu 'kubolye cbi okuwonya obula- tali butukirivu bwabwe okuba gyo- 
| en mubwe: omubi oyo k alifira mu bu- li omnwendo gwenaku, enaku cebi- 
aooo tali butūkirivubwe; naye ! omnsai- kumi bisatu mu kyenda: bwotyo 
l Ex. 18.13; gwe ndiguvunana rhu mukonogwo. bwolyetika obutali butūkirivu o- 
Zis. |19 Era naye bwolabula omubi, nata- | 6 bwenyumba ya Isiraeri. Era nate 
kyiika okuleka obubibwe newaku- bwoliba ngomaze ezo, oligalamiri- 
ba'de okuva mu 'kubolye ebi, alifi- rira ku Jubirizirwo olwadyo, olyeti- 
ra mu butali butūkirivubwe; naye ka obutali butukirivu obwenyumba 
20 'gwe ngowonye'za ememeyo. Na- ya Yuda: enaku amakumi ana, bu- 
= Fz 18. te momuntu omntikirivu bwakyu- li lunaku mwaka, bwenabutekera- 
A ka okuleka obutūkirivubwe, nakola | 7 wo gyoli. Era 0'st amasogo eri o- 
“Yer. 4 obutali butūkirivu, nange * nenteka kuzingizibwa Kweyerusalemi, omu- 
ETE enkonge mu masoge, alifa: kuba- konogwo nga gubiku’dwako; era 
nga tomulabu de. alifira mu kibikye, | 8 olikiragulirako. Era, laba, nkute. 
nebikolwabye ebitūkirivn byeyako- kako enjegere, 'so tokyūkānga (0. 
la tebiri'jukirwa; naye omusaigwe | ” kugalamiririra) ku lubirizi olulala. 
21 ndiguvunana ma mukonogwo. Era okutiisa lwolimala enakn ezokuzi- 
naye bwolabula oniuntu omutukiri- | 9 ngizakwo. Era wetwalire eng ano 
vu, Omutukirivu aleme okukola e- ne sayiri nebijanjalo ne kawo no- 
kibi natakola kibi, mazima aliba mu- muwemba nobulo, obiteke mu kintu 
lamu, kubanga alabuse; nawe ngo- ekimu, wegoyere omugati nabyo; 
wonye'Za emcmeyo. ngomuwendo gwenaku zoligalami- 
“Er1.8 23 Awo?omukono gwa Mukama ne- ririra ku lubirizirwo, enaku ebiku- 
guba ku'nze eyo; nang'amba nti mi bisatu mu kyenda, bwonolira- 
Golokoka ofulume ogende mu Inse- | 10 ngako bwotyo. Ne'mereyo gyono- 
nyi, nange ndyogerera nawe eyo. lyanga enepimibwanga, sekeri ama- 
23 Awo nengolokoka nenfuluma ne- kumi abiri buli lunaku : onogirira- 
P Er 37.) ng'enda P mu lusenyi: kale, laba,” e- | 11 nga mu ntuko zayo. Era ononywa- 
Ezr R kitibwa kya Mukama nga kiimiri'de nga amazi agagerebwa, ekitundu 
eyo, ngekitibwa bwekyali kyenalaha ekya 4 ini ekyomnkiga: ononywe- | 4 Ex 44. 
ku lubalama Iwomu'ga Kebali: ne- | 12 ranga mu ntūko zago. Era onogi- | 24. 
"Ez22 |24 nvūünama amaso gange. Awo o0- riranga nga migăti gya sayiri, era 
mwoyo negningira mu'nze negu- onogigyokeranga namazi agava mu 
nyimiriza nebigere byange, nayoge- | 13 bantu, bo nga balaba. Awo Muka- 
ra nange nang ' amba nti Genda we- ma nayogera nti Era bwebatyo cna- | ¢ Dan.1 8. 
25 'galire mu nyumbayo. Naye 'gwe, bana ba Isiraeri banalyanga e'mere | Kos. 9. 3. 
omwana womuntu, laba, baliku'sa- yabwe nga si nongofu mn mawa- 
ko enjegere, nebakusiba nazo, 'so | 14 nga gyendibagobera. Awo nenjo- 
26 tolifuluma mubo: eras ndyega'sa gera nti Wowe, Mukama Katonda! 
olulimirwo nekibunokyo, obcre ka- laba ememe yange teyononebwa- 
siru era oleme okubera gyebali ane- nga: kubanga Jokuva ku buto bwa- | 7 Bik. 10. 
27 nya: kubanga nyumba njemu. Na- nge na buli kati siryanga kwekyo | 14- 
ye bwenjogera nawe, ndyasamya a- yekifa kyo'ka newakuba'de tekita- | #Les.5.24. 
kamwako, nawe olibagamba nti gu'dwa ensolo; 's0 £ nenyama eyo- Dhar 2. 
Bwati bwayogera Mukama Katonda muzizo teingiranga mu kamwa kä- |; iev. 7 
nti Awulira awulire; noyo alekayo | 15 nge. Awo nalyoka ang'amba nti La- ` 
alekeyo; kubanga nyumba njemu. ba. nkuwa'de obu'sa bwente mu kifo 
kyamazi agabantu, era onolongose- 
ERa, omwana womunta, we'dirire | 16 rezinga okwo omugātigwo. Era 
e'tofali oliteke mu masogo, oliwa- nate nang'amba nti Omwana wo- 
2 ndikeko ekibuga, Yerusalemi: oki- muntu, laba, I ndimenya omu'go O- | t Lev 28. 
oa Basek. zingize, % okizimbireko ebigo, oki- gwomugiti mu Yerusalemi: kale | 28 






8 bitomera enjui zona. Era we'diri- 
re ekikalango ekyekyuma okitekewo 





17 basamalirira: babulwe omugati na- 






656 






a Lcv.21.5. 
Ez. 1.3; 
44. 20. 


b Ex 4.8,9. 


t Yer. 918. 


CeT Z 
11. 

Er 16. 47. 
Bal. 2. 14, 
15, 27. 


e Kung. 1. 
12 


Dan. 9. 12. 
Am. 3. 2. 


/ Ma. 23. 
53, 
Yer. 19. 9. 


EZEKIERI. 


ma'zi, era basamaliriragane, neba- 
ongoberera mu butali butikirivu 
wabwe. 


























Nawe, omwina womuntn, 'dira 
ekitala ekyobwagi,okye'dirire nga- 
kamwano akomumwi, 4 okiise ku 
mutwegwo ne kn kirevnkyo: kale 
notwala eminzāni okupima, oyawu- 
9 le mu nviri. Ekitūndu ekyokusatu 
okyokeringa mu muliro wakati mu 
kibuga, ? enaku ezokuzingiza nga 
zitukiri'de; nekitūndu ekyokusatu 
oki'diranga, notema nekitala oku- 
kyetolola; nekitiindu ekyokusatu 
okisasanyizinga eri empewo, nange 
e ndisowola ekitala ckiribagoberera. 
3 Era otwalangako omuwendo gwazo 
si nyingi nozisiba mu kirengekyo. 
4 Era ne kwezo otwalangako, ozisule 
mu muliro wakati, ozokere mu mu- 
liro; mnzo omuliro mweguliva ogu- 
libuna enyumba yona cya Isiraeri. 
56 Bwati bwayorera Mukama Kato: 
nda nti Kino kye Yerusalemi: nki- 
: ta'de wakati mu mawanga, nensi 
6 zikyetolo'de. Era kyajemera emi- 
singo gyange nga kikola obubi oku- 
singa amawanga, era (kijeme'de) 
amateka gange okusinga ensi ezi- 
kyetolo'de: kubanga bagānyi emi- 
sango gyange, namateka gānge te- 
7-bagatambuli'demu. Mukama Ka- 
tonda kyava ayogera bwati nti Ku- 
banga muli ba mawale okukira a- 
“mawanga agabetolo'de, 'so temuta- 
mbuli'de mu mateka gange, 's0 te- 
mnuku'te misango gyinge, d's te- 
mukoze ngebiragiro bwebiri ebya- 
8 mawanga agabetolo'de; Mukama 
Katonda kyava ayogera bwati nti 
Laba, 'nze, 'nze mwene, ndi mula- 
bewo; cra nditikiriza emisango 
wakati mu'gwe amawanga nga ga- 
9 laba. Era ndikolera mu'gwe “ekyo 
kyesikolinga, era kyesigenda ku- 
kola nate ekiri bwekityo, olwemizi- 
10 zogyo gyona. /Bakitabwe kyeba- 
liva balira abana wakati mu'gwe, 
nabana balirya bakitabwe: era ndi- 
tukiririza emisango mu'gwe, neki- 
tindukyo kyona ekifi'sewo ndikisa- 
11 sanyiza eri empewo zona, Kale, 
nga bwendi omulamu, bwayogera 
Iukama Katonda, kubanga Ywayo- 
nona awatukuvu wange nebibyo 
byona ebyebi've nebibyo byona e- 
byemizizo, nange kyendiva nknke- 
ndeza; 'so namaso gīnge tegaliso- 
nyiwa 'so nange sirikwatibwa kisa. 
19 Ekitindukyo ekyoknsatu kirifa ika- 
wumpuli, era balimalibwawo nenja- 
la wakati mu'gwe; nekitūndu ekyo- 
kusatu kirigwa nekitala okukweto- 
Jola: nekitundn ekyokusatn ndiki- 
sasanyiza eri empewo zona, nenso- 
13 wola ekitala ekirihagoberera. Obu- 
süngu bwange bwebnlitūkirira bwe- ' 
































14 kyange. 












6. 


butyo, era ndi'kusa ekirui kyange 
kubo, kale 4 ndisanyusibwa: kale 
balimanya nga 'nze Mukama njo- 
ge'de olwobunyikivu bwange, bwe- 
ndimala okutukiririza kubo ekirui 
Era nate ndikufula ama- 
tongo! nekivume mu mawanga gona 
agakwetolo'de, 'P abo bona abaitawo 
15 nga balaba. Awo kiriba kivnme 
nekikino, ekiigirwako era ekisarmna- 
lirirwa eri amawanga agakwetolo- 
'de, bwenditukiririza emisāngo mu- 
'gwe nga ndiko obusiingu nekirui. 
era nga nenya nekirui: 'nze Mn- 
16 kama nkyogc'de: bwendibawereza- 
ko # obusale obubi obwenjala obwo- 
kuzikiriza, bwendiwereza oknbazi- 
kiriza: era ndyongera ku'mwe e- 
njala, era 9 ndimenya omu'go gwa- 
17 'mwe ogwomugati; era ndibawere- 
zako enjala 7 nensolo embi, era zi- 
“rikufirisa ; era kawumpuli nomusai 
biriita mu'gwe; era ndikuletako 
ekitala ; 'nze Mukama nkyoge de. 


6 Era ekigambo kya Mukama neki- 
2 nji'jira nga kyogera nti Omwana 
womuntu, 0 sc amasogo eri 4 engozi 
za Isiraeri, oziragale, oyogere nti 

8 'Mwe ensozi za Isiracri, muwulire 
ekigambo kya Mnkama Katonda: 
bwati Mukama Katonda bwagamba 
ensozi na > busozi, cemi'ga d nebi- 
wonya, nti Laba, 'nze, 'nze mwene, 
ndibaletako ekitala, era ¢ ndizikiri- 
4 za ohifo hya'mwe ebigulumivu. Ne- 
byoto bya'mwe birirekeb wawo, ne- 
bifananyi bya mwe ebyenjuba biri- 
menyeka : era /ndisūla abasaja ba- 
'mwe aba 'tibwa mu maso gebifana- 

5 nyi byamwe. Era ndigalaniza e- 
mirāmbo gyabana ba lsiraeri mu 
maero gebifananyi byabwe, era ni- 
sisinya amagimba ga'mwe okwe- 
6 tolola ebyoto bya'mwe. Mn bifo 
byona mwemuberan ebibaga birizisi- 
bwa, nebifo ebigulumiva birireke- 
bwawo: ebyoto bya'mwe bizisibwe 
era birekebwewo, nebifananyi bya- 
'mwe bimenyeke bi'gwëwo, nehifa- 
nanyi bya'mwe ebyenjuba bitene- 
rwe dala, nemirimu gya'mwe gi gvi- 

7 bwewo. Kale aba'tibwa balipwa 
wakati mu'mwe, era 7 mulimanya 
8 nga 'nze ndi Mukama. Era inaye 
ndireka ekitundu ekifi'sewo, kuba. 
nga muliba £nabamu abaliwona 


ekitala mu mawanga, bwemulisisa- | z 


9 nyizibwa munsi (nyingi). Kale abo 
abaliwona ku'mwe balinji jukira 
nga baima mu mawanga gyelali- 
twalibwa nga basibe, Dwenamenye- 
ka olwomutima gwabwe omwenzi, 
oguvu'de ku'nze, tnolwamaso gi- 
bwe agagenda ™ nga gayenda oku- 
goberera ebifananyi byabwe: kale 
balyetamwa mu maso gabwe bo 








| 

L 

| 
"Wa X. | 
2, A 
“Ler. 2 
248. 


F Ma 32 
24. 


f 
Fz 199; 
EN 


olwobubi bwebakola mu mizizo gya- | | 





10 bwe gyona. 


Era balimanya nga 
nze Mukama: sayogerera bwerere 
ngandibakola obubi buno. 

Bwati bwayogera Mnkama Ka- 
tonda nti Kuba nomnkonogwo, era 
samba nekiperekvo, oyogere nti 
Wowe! olwemizizo gyona emibi e- 
gyenynmba ya Isiraeri: kubanga 
baligwa nekitala nenjala ne kawu- 
12 mpuli. Ali ewala alifa kawumpu- 

h; noyo ali okumpi aligwa nekita- 

la; noyo asigalawo nazingizibwa 

alifa enjala: bwentyo bwenditūki- 
' 18 riza ekirui kyange kubo. Na'mwe 
mulimanya nga 'nze ndi Mukama, 

R abasaja bībwe aba'ti dwa bweba- 
— hba mu bifananyi byābwe okweto- 
lala ebyoto byäbwe, ° ku buli lusozi 
olnwanva,”ku ntiko zona ezensozi 
ne wansi wa bnli muti ogwera ne 
wansi wa buli mwera omuziivn, e. 
kifo mwelhawerangayo evūmbe e- 
'dungi eri ebifananyi byabwe byo- 
na. Ninge ndibagololerako omu- 
kono gwange nendekesawo ensi ne- 
ngizisa, okuva ku 'diingu r Edibnla, 
okubuna enyumba zabwe zona: 
kale balimanya nga 'nze ndi Muka- 
ma. 


11 


"nyi 4,6. 


“ Yer.2.20. 


P Kos. 4. 
13. 


14 


” mabak 
KD AN | 


ERA nate ekipambo kya Mnkama 
nekinji'jira nga kyogera nti Niwe, 
2 mwana womuntu, bwati Mukama 
Katonda bwagamba ensi ya Isiraeri 
nti Enkomerero: enkomerero ye 
nyini etūse ku nsñnda enya ezensi. 
3 Kakano enkomercro ekntūseko, nä- 
nge ndiknwereza ku bnusūnm bwa- 
nge, era ndiknsalira omusango nga- 
makubogo bwegali; era ndikuteta- 
4 ko emizizogvo pyansa. ASO neriso 
lyānge teririkusonyiwa '89 sirikwa- 
tibwa kisa: naye ndikuletako ama- 
kubogo, nemizizogyo giriba mu'gwe 
wakati: “kale mulimanya nga nze 
Mukama. 
5 Bwati bwayogera Mnkama Kato- 
“nda nti Akabi. akabi kamun: laha, 
6 ka'ja. Enkomerero etūse, enko- 
merero ye nyini etuse. ezuknka eri 
7 'gwe; laba, e'ja. Omusangogwo 
gutiise gyoli, ai 'gwatilla mnusi: 
ekisera kituse, olunaku luli kumpi ; ; 
(olunaku) olwokusasamaliramu so 
si Iwa kwogerereramn wa'gulu ne- 
8 sanyu, ku ngozi. Kakano natera 
okufukira dnla ekirui kyange, ku- 
'gwe, nentiikiriza obusūngn bwānge 
eri 'gwe, nenkusalira omusango 
ngamakubogo bwegali: era ndiku- 
9 letako emizizogyo gvona. 'So ne- 
riso lyānge teririsonyiwa '’sō siri- 
kwatibwa kisa: ndiknletako nga- 
makubogo bwegali, nemizizoryo pgi- 
riba mu'gwe wakati; kale mulima- 
10 nya nga 'uze Mukama “nkuba. La- 
ba, olunaku, laha, huja: omnsiango- 
gwo gufnlumye: omn'go gwanyi'za, 


a Ez 5.31. 


< Is, 9. 12. 


E ui a AA 


ks O maan raa kana ke eman AA AAA a an 
= II aaa 


11 amalala gamulisiza. Ekye’jo ki- 
golokose okuba omu go ogwobubi; 
tewaliba kubo (abalisigalawo), dne- 
wakuba'de olufulube Iwabwe newa- 
kuba de obuga'ga bwabwe: 'so te- 

| 12 waliba bakula mnbo. Ekisêra ki- 
tuse, olunaku Insembe'de kumpi: 
ngula aleme oknsanyuka, 's6 nati- 
nda aleme okunaknwala: kubanga 
obusungu buli ku lufulube lwābwe 

13 Iwona. Kubangaatunda tali da eri 
ekyo ekitūndibwa, newakuba'de nga 
bakyali balamu: kubanga okwole- 
sebwa kwa lufulube Jwabwe Iwona, 
tewaliba ali'da; 'so tewaliha alye- 
nyweza mu butali butūkirivu obwo- 

14 bmlamubwe. Bafūye ekondere, ba- 
tegese byona; nave tewali agenda 
mnu lutalo: kubanga obusùngu bwa- 
nge buli kn lafulube Iwabwe Iwona. 

15 eEkitala kiri bwéru, ne kawumpuli 
< nenjala (biri) munda: ali mu ni- 
miro alifa nekitala; noyo ali mu 
kibuga enjala ne kawwmpuli biri- 

16 mulya. Naye Jabo abaliwonawo 
kubo baliwona, ern baliba ku nsozi 
nga bukamukuknin obwomubiwo- 
nvn, bona nga bawabala, buli mu- 

17 ntn mu bntali butūkirivnubwe. y E- 
mikono gyona giriyongobera, na- 
mavivi gona galiba manafn ngama- 

18 'zi. Era tbalyesiba ebibukutu, ne- 
ngisi eribabi kako; nengonyi ziribē- 
ra ku maso pona, k nemitwe gyabwe 

19 gyona giribako ebiwalata. Balisūla 
efeza yabwe mn ngudo. ne zabu 
yabwe eriba ngekintu ekitali kiro- 
ngofu; efeza yabwe nezabu yabwe 
tebiriinza kubawonyeza ku lunakn 
olwobnsūnom bwa Mukama; teba- 
Ive'kusa meme zabwe, 'so tebalye- 
'juza mbuto zabwe: kubanga ebyo 
bve byabanga enkonge evobutali 

20 butūkirivu bwabwe. Obulūngi o- 
bwobuyonjobwe vabnsimba mu bu- 
kulu: naye tnebakola ebifananyi 
ebyemizizo gyābwe nebintu byā- 
bwe ebyebive omwo: kyenvn de 
mbufula gyebali ngekiutu ekitali 

21 kirongofu. Era ndibuwayomu mi- 
kono gyaba'na'gwānga okuba omau- 
nyago, neri ababi abomunsi oknba 
ekyokngereka; era m balihwonona. 

22 Era ndikyiisa namaso gange oknba 
‘gyako, era bo balyonona(ekifo kya- 
nge ekyekyama: era abanyazi bali- 

23 kiiugiramu ncebakyonona. Kola o- 
lujegere: kubanga ” ensi @ju'de e- 
misango egyomusai, ern ekibuga 

24 ki'ju'de ekyc'jo. Kvendiva ndeta 
ba'na'gwanga abasinga obnbi. ne- 
balva enyumba zahwe: era ndiko- 
mya amalala agabamānyi; nebifo 
byahwe ebitukuvu biryoronebwa. 

25 Oknzikirira kuja: era balinonya 

26 emirembe. kale nga tewali. Wali- 
jn akahi kn kabi. era waliwulirwa 
ebigambo ku bigambo ; era balino- 


ae o m m a gg a e ga ga e e AA A NA AA A AA ANA ANAA AA AA NANA ANA AA A KANAN A AN anan 
pad “4 


d Yer. 1364 
4-0. 


f Ez 21.7. 


i Kung. 2 
0. 


k Ja, 3. 34. 


10 Pasek. 
21. 4. 
EL. 8, 5-16. 


m Ez 28.7. 


”o Dasek. 


21. 16. 
Ez. 11. 6. 








nya okwolesebwa eri na'bi; naye 
v amateka galibula awali kabona, 

27 nokutesa awali abaka'de. Kabaka 
aliwubala, nomukungu alyambala 
obninike, nemikono gyabantu abo- 
munsi giryeralikirira : ndibakola 
nge'kubo lyābwe bweriri, era nga 
- bwebasani'de bwendibasalira omu- 
singo; kale balimanya nga 'nze 
Mukama. 











4 Mala. 2. 
4. 


Awo olwatiika mu mwaka ogwo- 
mukaga mu (mwezi) ogwomukaga 
ku (lunaku) olwokutano olwomwoe. 
zi, bwenali nga ntu'de mu nyumba 
yange nabaka'de ba Yuba nga ba- 
tu'de mu maso gange, 4omukono 
gwa Mukama Katonda negugwira 
2 eyo ku'nze. Awo nentunula, era, 
laba, bekifananyi (ekyali) ngembala 
eyomuliro; okuva ku mbala eyeki- 
watokye ne wansi, muliro: nokuva 
“ku kiwatokye nokwāmbuka, nge- 
mbala eyokumasamasa, ngebala lya 

3 yabu etabudwamu efeza. Awo 
cnagolola ekyali ngomukono nā- 
nkwata ku muvumbo gwenviri ezo- 
kumutwe gwange; domwoyo ne- 
gunsitula “wakati wensi ne'gulu 
neguntwala Eyerusalemi mu kwo- 
lesebwa kwa Katonda, eri olu'gi 
olwomulyängo (ogwolu'gya) olwo- 
munda, ogutunulira ebukika obwa 
kono; / awali entebe s eyekifananyi 

4 eky obn’ gya tekireta obu'gya. Awo, 
laba, *ekitibwa kya Katonda wa 
Isiraeri kyali eyo ngembala bwe- 

5 yali gyenalabira ¿mu lusenyi. Awo 
nang'amba nti Omwana womuntu, 
imusa amasogo kakano eri e'kubo 
erigenda ebukika obwa kono. Awo 
nenyimusa amaso gange eri e'kubo 
erigenda ebukika obwa kono, kale, 
laba, m ekifananyi kino ek obu' gya 
nga kiri mn mulyango kn lui ui olwe- 
“bukika obwa kono olwomulyango 
6 ogwekyōto. Awo nang'amba nti 
Omwāna womuntu, olaba kyeba- 
kola? (olaba) emizizo emikuln c- 
nyumba ya Isiraeri gyebakolera 
wano, ndyoke nesambe wala awa- 
tukuvu wange? naye onolaba nate 

7 nemizizo emirala emikulu. Awo 
nandeta ku lu'gi olwolu'gya; awo 
bwenatuanula, laba, ekituli (nga ki- 

8 ri) mu kisenge. Awo nang'amba 
nti Omwana womuntu, sima 'no 
mu kisenge: awo bwenamala oku- 

9 sima mu kisenge, laba, olu'gi. Na- 
ng'amba nti Ingira olabe emizizo 
10 egyobubi gyebakolera wano. Awo 
nenyingira nendaba ; era, laba, buli 
ngeri eyebyewalula nengolo ezemi- 
zizo nebifananyi byona ebyenyu- 
mba ya Isiraeri nga bitone'dwa ku 
11 kisenge enjui zona. Era nga wai- 
miride mu maso gabyo ~” abasaja 
nsanvu ku baka'de abomunyumba 


8 


€ Dan. 5. 5. 





d Ez. 3. 12. 
“2 Kol 12. 
1-4. 






J Ez 5.11. 
2 Mn. 4. 16. 
íi Ma. 32. 
16, 21. 

k Ex. 1. 28. 
t Ez. 3. 22. 








EZEKIERI. 


ya Isiraeri, ne wakati mubo. nga 
muimiride Yaazaniya mutabani 
wa ° Safani, buli muntu ngaku'te 
ekyoterezokye mu mukonogwe ; a- 
kalasa akekire ekyobubane neka- 
12 nyoka. Awo nang'amba nti Omwa- 
na womuntu, olabye abaka’'de abo- 
munyumba ya Isiraeri kyebakolera 
mu kizikiza, buli muntu mu bise- 
ngebye ebirimu ebifananyi? kuba- 
nga bogera nti Mukama tatulaba ; 
13 Mukama yaleka ensi. Era nang'a- 
mba nti Era onolaba nate nemizizo 
14 emirala emikulu gyebakola. Awo 
nandeta eri olu'gi olwomnlyango 
ogwenyumba ya Mukama ogwayo- 
lekera ebukika obwa kono; awo, 
laba, abakazi nga batu'de eyo nga 
15 bakabira Ta'muzi. Awo nang a- 
mba nti Olabye, omwana womuntu? 
era onolaba nate emizizo egisinga 
16 gino obukulu. Awọ nandeta mu 
Plu'gya olwomunda olwenyumba 
ya Mukama, kale, Jaba, ku lu'gi 
olweyekalu ya Mukama wakati 
r wekisasi #nekyoto nga wāliwo 
abasaja ngamakumi abiri mu ba. 
tano, abakubye enkona eyekalu ya 
Mukama namaso gabwe nga gatu- 
nulira ebuvanjuba; era nga ' basi- 
nza v enjuba nga batunulira ebnva- 











17 njuba. Awo nang'amba nti Olabye, | 28. 


'omwāna womuntu ? abang kya- 
ngu eri enyumba ya Yuda nga Da. 
kola emizizo gye olera wano? 
kubanga ba'jnzi'za ensi ekye'jo, 
era yiise nate okunsunguwaza: 
era, laba, basembeza e'tabi ku nyi- 

18 ndo yabwe. Era nange kyendiva 
nkola mekirni : eriso lyange teri- 
risonyiwa '80 sirikwatibwa kisa: era 
newakuba'de “nga bakaba ne'do- 
bozi 'dene mu matu gange, siriba- 
wulira. 


Awo niyogerera wa'gulu ne'dobo- 
zi 'dene mu matu gange ngayo- 
gera nti Sembeza abo abakufira 
ekibuga, buli muntu ngaku'te ekyo- 
kulwanyisakye ekizikiriza mu mu- 
2 konogwe. Kale, laba, abasaja mu- 
kaga neba'ja nga bafuluma mu 
'kubo 2eryomulyängo ogwengulu 
ogwolekera ebukika obwa kono, 
buli muntu ngaku'te ekyokulwa- 
nyisakye ekita mu mnkonogwe; 
bomusaja omu wakati mubo aya- 
mba'de bafuta ngalina ekikompe 
kya bwino ekyomuwandisi mu ki- 
wato. Nebaingira nebaimirira ku 
3 ma'bali b gekyoto ekyekikomo. Awo 


9 


ekitibwa kya Katonda wa Isiraeri | 2 


kyali kirinye okuva ku kerubi kwe- 
kyali okutuka ku emulyango ogwe- 


aL 


nyumba: niita omusaja ayamba'de | 18 


bafuta eyalina ekikompe kya bwino 
4 ekyomuwandisi mu kiwato. Awo 
Mukama nāmugāmba nti Genda 





'9. 5—10. 19. 


oite wakati mu kibnga, wakati mu ' 
Yerusalemi, oteke ukabonero ku; 
byenyi byabantu aba sa ebikowe 
era abakābira emizizo gyona epi- 
5 kolerwa wakati mukyo. Nabalala 
yabagamba 'nze nga mpulira nti 
'Mwe muite mu kibuga nga munmu- 
vako enyuma mufumite: eriso lya- 
'mwe lireme okusonyiwa 'ko temu- 
6 banga na kisa: mu'tire dala omu- 
ka'de nomulenzi nomuwala nabina 
abato nabakazi: naye temusembe- 
reranga muntu yena aliko akabo- 
nero ; era 4 musokere ku watukuvu 
wange. Awo nebasokera ku baka- 
7 'de abali mu maso genyumba. Nā- 
bagamba nti “Enyumba mugyo-, 
none, mu'juze empya aba'tibwa: 
mufnlume. Awo nebafuluma ne- 
8 bafumitira mu kibuga. Awo olwa- 
tuka bwebali nga bafumita nange 
nga nsiga'dewo, nenviunama amaso 
gange nenkaba nenjogera nti Wo- 
we, Mukama Katouda! onozikiriza 
Isiraeri yena afi'sewo, ngofukira 
dala ekiruikyo ku Yerusalemi ? 
9 Awo nang'amba nti Obutali butū- 
kirivu bwenyumba ya Isiraeri ne 
Yuda bungi nyo nyini, nensi e'ju- 
'de omusai, nekibuga ki'ju'de oku- 
lya enusonga: kubanga bogera nti 
Mukama yaleka ensi, 'so Mukama 
10 talaba. Era nange criso lyānge 
teririsonyiwa '80 sirisāsira, naye 
Jndireta e'kubo Iyabwe ku mutwe 
11 gwabwe. Kale, laba, omusaja aya- 
mbade bafuta eyalina ekikōmpe 
ekya bwino mu kiwato naza cebi- 
gambo ngayogera nti Nkoze nga 
bwondagi'de. 








Awo nentnnula, era, laba, mu 

'bānga eryali wa'gulu womu- 
twe gwa bakerubi newalabika wa- 
'gulu wābwe a nge'jinja erya safiro 
ngembala eyekifananyi ekyentebe. 
2 Nagamba b omusaja avamba'de ba- 
futa nayogera nti Ingira wakati wa 
(banamuziga) abetolola abawulu- 
kuka, wansi wa kerubi, o'jaze ebi- 
batubyo byombi ebisiriza ebyomu- 


1 


1 Ez. 8. 


t Ez 9.2 


“Kuhb, 88. liro ebiva wakati wa bakerubi, c o- 
é bimansire ku kibuga. Awo nai- 
3 ngira 'nze nga ndaba. Era bake- 


mbi bali baimiri'de ku lui olwe- 
nyumba olwadyo omusaja bweyai- 
ngira; ekire neki'juza olu'gya o- 
4 lwomunda. “Ekitibwa kya Muka- 
ma nekirinya okuva ku kerubi, (ne- 
kiimirira) wa'gulu ku mulyango 
ogwenyumba; enyumba ne'jula e- 
kire, olu'gya neru'jula okumasa- 
masa okwekitibwa kya Mukama. 
5 Nokuwūma kwebiwawatiro bya ke- 
rubi nekuwulirwa okutūka ne mu 
lu'gya olwebweru, nge'dobozi lya 
Katonda Omuinza webintu byona 
6 bwayogera. Awo olwātūka bwe- 


4 nyi. 18, 
J9. 
Ezi. B. 





pa 


EZEKIERI. 





659 | 





yalagira omusaja ayamba' de bafuta 
ngayogera nti Gya omuliro wakati 
wa (banamuziga’ abetolola abawu- 
lukuka wakati wa bakerubi, naingira 
naimirira ku ma'bali ga namuziga. 
7 Awo kerubi nagolola omukonogwe 
ngaima wakati wa bakerubi eri 
omuliro ogwali wakati wa bakernbi 
natwalako, naguteka mu mikono 
gyoyo ayamba de bafuta, oyo na- 
8 gutola năfunlnma. Awo newalabi- 
ka mu bakerubi embala eyomukono 
gwomuntu wansi webiwawatiro 
9 byābwe. Awo nentunula, era, la- 
ba, banamuziga bana nga bali kn 
ma'bali ga bakerubi, namuziga omu 
ngali ku ma'bali ga kerubi omu, ne 
namuziga omulala ngali ku ma- 
'bali ga kerubi omulala : “nembala 
eya banamuziga yali ngebala erye- 
10 'jinja erya berulo. Nembala ya. 
bwe, abo abana balina ekifananyi 
kimu, kwenkana namuziga ngali 
11 munda wa namuziga. /Bwebāta- 
mbulanga, nebatambulira 9 ku mbi- 
rizi zābwe enya: tebākyūka bwe- 
batambula, naye mu kifo omutwe 
gyegwatunulanga, nebagugoberera ; 
19 tebakyuka bwebātambula. Nomu- 
biri gwabwe gwona namabega ga- 
bwe nemikono gyabwe nebiwawa- 
tiro byabwe ne banamuziga byali 
ibi'ju'de amaso enjui zona, bana- 
13 muziga abọ abana bebalina. Ba- 
namuziga, babaita 'nze nga mpu- 
lira (banamuziga) abetolola abawu- 
14 lukuka. Era #buli omu yalina o- 
bwenyi buna: obwenyi obwolube- 
ryeberye bwali bwenyi bwa kerubi, 
l nobwenyi obwokubiri bwali bwe- 
nyi bwa muntu, nobwenyi obwo- 
kusatu bwenyi bwa mpologoma, 
nobwokuna bwenyi bwa mpūngu. 
15 Era bakernbi bālinya wa'guln : 
ekyo kye kiramu kyenalabira "ku 
16 ma'hali gomn'ga Kebali. Era ba- 
kerubi bwebatambulanga, banamu- 
ziga nebatambulira ku mabali ga- 
bwe: era bakerubi bwebaimusanga 
ebiwawatiro byabwe okulinya oku- 
ya ku 'taka, 'so nebananuziga te- 
bikyukanga okuva ku ma'bali gi- 
17 bwe. Abo ^ bwebaimiriranga, ne 
bano nebaimirira ; era bo bwebali- 
nyanga wa'guln, ne bano nebali- 
nyira wamu nabo: kubanga omwo- 
18 yo gwekiramu gwali nmubo. Awo 
ekitibwa kya Mukama nekifuluma 
okuva wa'gulu ku mulyango gwe- 
nyumba nekiimirira wa'gulu wa 
19 bakerubi. Era ° bakerubi baimusa 
ebiwawatiro byabwe nebalinya o- 
kuva ku 'taka 'nze nga ndaba bwe- 
bifuluma, ne banamuziga ku ma- 
'bali gabwe: era baimirira ku lu- 
'gi olwomulyango ogwebuvanjuba 
ogwenyumba ya Mukama; era eki- 
tibwa kya Katonda wa Isiraeri 


' Ez 1. 16. 


J Ez. 1. 17. 
7 Erl. 


ft Ezr 1.18 


k Ez. 1.6. 


l Ez. 1. 10. 


= Ez. 


"Erl 2. 


° Ez)1. 22. 


660 


20 kyali kubo wa'gulu. Ekyo kye ki- 
ramu kyenalaba ? wansi wa Kato- 
nda wa Isiraeri ku mabali gomu- 
'ga Kebali; ne'manya nga be ba- 

21 kerubi. Buli omu yalina obwenyi 
buna ki'nomu, era buli omu ebi- 
wawatiro bina; nekifananyi ekye- 
mikono gyomnntu kyali wansi we- 

22 biwawatiro byābwe. Era ”ekifa- 
nanyi ekyobwenyi bwābwe, bwe 
bwali obwenyi bwenalabira ku ma- 
'bali gomu'ga Kebali, embala za- 
bwe nabo be nyini; *bona bata- 
mbulanga nga besimba. 


? Er 1.2, 


? Ez. 1. 10. 


ERA nate 4 omwoyo negnnsitula 
negnntwala eri t omulyängo o- 
gwebuvanjuba ogwenyumba ya Mu- 
kama ogutunulira ebuvanjuba : ka- 
le, laba. ku lu'gi olwomumulyango 
nga kuliko cabasaja amakumi abiri 
mu batīno; nendaba wakati mubo 
Yaazaniya mutabani wa Azuli ne 
Perntiya mutabani wa Benaya, a- 
2 bakūngn abomubantu. Nang amba 
nti Omwana womuntu, bano be ba- 
saja abagūnja obntali butūkirivu, 
era abawa okutesa okubi mu kibu- 

3 ga kino: abogera nti (Ekisera) te- 
kiri kumpi oknzimba enyumba: 
(Cekibnga) kino ye ntamn, na'fe nya- 

4 mr. Kale obalagulireko, lagula, ai 

5 Omwana womuntu. Awo omwoyo 
gwa Mukama negungwako, nang'a- 
mba nti Yogera nti Bwati bwayo- 
gera Mukama nti Bwemutyo hwe- 
mwoge'de, ai enyumba ya Isiraeri; 
kubanga manyi ebigambo ebiingira 

6 mu mwoyo gwa'mwe. “Mwazi'za 
aba'mwe aha'tibwa mu kibuga kino, 

era muw'junzi za engūdo zakyo abo n- 

7 ba'tibwa. Mukama Katonda kyava 
ayogera bwati nti /Aba'mwe aba- 
'tibwa bemnuta'de wakati mukyo, 
"abo ye nyama, (nekibuga) ye nta 
mn: naye mwe mnli'gyibwa wa- 

8 kati mukyo. Muti'de ekitaln; nä- 
nge ndibaletako ekitaln, bwayogera 

9 Mnkama Katonda. Era ndiba pya 
wakati mnkyo, nembawayo mu mi- 
kono gvaba'na'gwanga, era nditū- 

10 kiriza mu'mwe emisango. i Muli- 
gwa nekitala; ndibasalira omusa- 
ngo mu nsalo va Isiraeri; kale 
kmulimanya nga 'nze Mukama. 

11 (Ekibuga) kino sikye kiriba entamn 
ya mwe, 's60 na'mwe si mwe muliba 
enyama wakati mukyo; ndibasalira 
omusango mu nsalo ya Isiraeri; 

12 kale mulimanya nga 'nze Mnkama: 
kubanga temutambuli'de mu matê- 

ka gange, 's9 temultiikiri'za misingo 
gyange, naye l mukoze ngebiragiro 
bwebiri ebyamawanga aga betolo'de. 

13 Awo olwatiika bwenalagula, Pera- 
tiya mntabani wa Benaya nāfa. 
Awo mnenvūnama amaso gānge 

| wansi, nenkāba ne'dobozi 'dene ne- 


1 


d Yer.1.13, 
Ez. 24 3,6. 


e Ez 7. B. 


1 


LEL G 


f Mi. 3. 3. 


12 Pasek. 
25, 19-21. 
Ver. 39, 6; 
m2 lu. 

k ln. 12 
Ez. & 7. 


l Lev.18. 3. 


an Ez A. 8. 


EZEKIERI. 


njogera nti Wowe, Mukama Kato- 
nda! onomalirawo dala ekitūndu 
kya Isiraeri ekifi'sewo ! 
l4 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
15 kinji'jira uga kyogera nti Omwana 
womuntu, bagandabo, wewawo, ba- 
gandabo, abasaja abekika kya'mwe, 
nenyumba yona eya Isiraeri, bona. 
be (babo) abagambi'dwa abo abali 
mn Yerusalemi nti Mwesambe wa- 
la Mukama : 'fe ensi eno etuwere- 
16 'dwa okuba obutaka: kale yogera 
nti Bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Kubanga naba'julnla ne- 
mbatwala wala mu mawanga, era 
kubanga mbasasanyi'za muusi (nyi- 
ngi), era naye * ndiba gyebali ekifo 
ekitukuvu ekisčra ekitono munsi 
17 gyebatiise. Kale yogera nti Bwati 
bwavogera Mukama .Katonda nti 
o Ndibakung'anya okuba'gya mu 
mawanga, nembayola okuba'gya 
munsi mwemwasasanyizibwa, era 
18 ndibawa ensi ya Isiraeri. Kale ba- 
li'jayo, P neba'gyawo ebinta bayo 
 byona ebyebi've nemizizo gyayo 
19 gyona nebagimalayo. Era "ndi- 


bawa omntima gumu, era nditeka | sa. 


8 omwoyo omugya mu'mwe; era 
ndi'gya omutima ogwe'jinja mn mu- 
tima gwabwe, nembawa omutima 
20 ogwenyama : balyoke batambulire- 
nga mu mateka gange nebakwata 
ebyo byena'siwo nebabikola: era 
thanabanga bantu bange, nange 
21 nabanga Katonda wabwe. Naye 
aho, omutima gwābwe gutambula 
okugoberera omutima ogwebintn 
byahwe ebyebi've nemizizo gyabwe, 
“ndireta e'kubo lyabwe ku mitwe 
gyabwe bo, bwayogera Mukama 
22 Katonda. Awo wbakerubi neba- 
© Nyoka baimusa ebiwawatiro byā- 
bwe, ne banamnziga nga bali ku 
—ma'hbali gabwe; ¥nekitibwa kyn 
' Katonda wa Isiraeri kyali ku 
23 wa'gulu. Nekitibwa kya Mukama 
nekirinya okuya wakati mn kibu- 
ga, nekiimirira ku tJusozi oluli ku 
24 lui Iwekibuga olwebuvanjuba. O- 
mwoyo negunsitula neguntwalira 
mu kwolesebwa olwomwoyo gwa 
Katonda 4 Ebukaludaya eri abobu- 
sibe. Awo okwolesebwa . kwenali 
25 ndabye nekulinya okunyako. Awo 
nenjogera nabobusibe ebigambo 


byona Mukama byeyali andaze. 
192 Erni ekigambo kya Mnkama 
| kyanjijira nga kyogera nti 
2 Omwana womuntu, obera wakati 
mu nyumba evo enjemn 4abalina 
amaso agoknlaba 'so tebalaba, aha- 
lina amatu agoknwulira 'sa teba- 
wnlira; knhanga nyumba njemn. 
3 Kale, ‘gwe omwāna womuntn, we- 


> tegckere ebintu ebyobuwang'angu- 
| se, ositule olkmsenguka misana bo 


10. 20—12. 3. 





“Ezr 81 


e e aue 


laL) 
















12. 4—18. 7. 


EZEKIERI. 





t Ex. 17.12; 
4 19; 37. 
18. 


414. 14,1. 


Er U W. 


= Wage NG 
F F Tagga 


pi 
4 
Lal 
go 


nga balaba; era olisenguka mu 
kifokyo no'da mu kifo ekirala bo 
nga balaba: mpozi balirowoza, 
newakuba'de nga nyumba njemu. 
4 Era oli'ryamu ebintu misana bo 
nga balaba, ngebintu ebyobuwa- 
ng auguse: era olivamu we'ka aka- 
wuangezi bo nga balaba, ngabantu 
bwebavamu abagobebwa ewābwe. 
b Sima ekisenge bo nga balaba, oise- 
6 mu (ebintu). Bisitulire ku kibega- 
begakyo bo nga balaba, nobifulu- 
mya ekizikiza nga kiku'te; olibi ka 
ku masogo oleme okulaba e'taka : 
kubanga b nkuta'dewo okuba akabo- 
7 nero eri enyumba ya Isiraeri. Awo 
nenkola bwentyo nga bwenalagi- 
rwa: na'gyamu ebintu byānge e- 
misana ugebintu ebyobuwang'a- 
nguse, akawuuvgezi nensima ekise- 
nge nomukono gwange; nembi- 
gym ekizikiza nga kiku'te, ne- 
itulira ku kibegabega kyange 
8 bo nga balaba. Awo enkya ekiga- 
mbo kya Mukama nekinji jira nga 
9 kyogera nti Omwana womuntu, 
enyumba ya Isiraeri, enyumba 
enjemu, tebakugambye nti c Okola 
10 ki? Bagambe nti Bwati bwayoge- 
ya Mukama Katonda nti 4 Omugu- 
gu guno gwa mulangira wa mu 
Yerusalemi nenyumba yona eya 
11 Isiraeri bebalimu. Yogera nti 'Nze 
ndi kabonero ka'mwe: “nga bwe- 
nkoze, bwebatyo bwebalikolwa : 
igobebwa ewabwe okugenda mu 
12 busibe. Nomulāngira ali mubo 
alisitulira ku kibegabegakye ekizi- 
kiza nga kiku'te nāfuluma ; balisi- 
ma mu kisenge okuisamu (ebintu) 
okubifulumya : alibi' ka ku masoge, 
ku taliraba taka namasoge. 
13 Era ndimusulako ekitimba kyange, 
era alitegebwa mu kyambika kya- 
nge: era /ndimutwala Ebabuloni 
muusi Eyabakaludaya : era V naye 
talikiraba, jnewakubi de ngalifira 
14 eyo. Era £ndisasanyiza eri empe- 
wo zona abo bona abamwetolo'de 
. okumubēra nebibinabye byona ; 
era ndisowola ekitala ekiribagobe- 
15 rera. Kale 'balimanya nga 'nze 
Mukama, bwendibasasanyiza mu 
mawanga nembatata' ganyiza munsi 
16 (nyingi). m Naye ndirekawo kubo 
abasaja batono abaliwona ekitala 
nenjala ue kawumpuli; balyoke 
babiilirenga emizizo gyābwe gyona 
mu mawanga gyebalitūka ; kale 
balimanya nga 'nze Mukama. 
17 Era nate ekigambo kya Mukama 
18 nekinji’ jiranga kyogeranti Omwana 
womuntn, lya e'mereyo ngokanka- 
na, onywe ama'zi ngojugumira era 
nga weralikirira; ogambe abantu 
19 abomunsi, nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda kwabo abali mu 
Yerusalemi - nensi ya Isiraeri nti 


Balirya e'mere yabwe nga berali- 
kirira, era balinywa ama'zi gabwe 
nga malirira, eusi yakyo ere- 
kebwewo byona cbirimu * olwekye- 
20 'jo kyabo bona abatulamu. Nebi- 
buga ebiberwamu birizisibwa. ne- 
nsi eriba matongo; kale mulima- 
nya nga 'nze Mukama. 
21 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
22 kinji jira nga kyogera nti Omwana 
womuntu, lugero ki luno Iwemulina 
munsi ya Isiraeri, nga mwogera 
nti ° Enaku ziitirira, era buli kwo- 
23 lesebwa kubula? Kale bagambe 
. mti Bwati bwayogera Mukama Ea- 
tonda nti Ndikomya olugero olwo, 
’sō tebalirugera nate mu Isiraeri 
-okuba olugero; naye bagambe nti 
Enaku zinatera okutūka, nokutuki- 
24 riza buli kwolescbwa. Kubanga 
tewalibawo nate kwolesebwa okwo- 
bwerere newakuba'de obulaguzi 
obunyumiriza mu nyumba ya Isi- 
25 raeri. Kubanga 'nze Mukama; 
ndyogera P nekigambo kyendyogera 
kiritukirizibwa; tekirirabirirwa na- 
. te; kubanga mu naku za'mwe, ai 
enyumba enjemu, mwendyogerera 
. ekigambo era ndikitūkiriza, bwayo- 
gera Mukama Katonda. 
26 Nate ekigambo kya Mukama ne- 
27 kinji'jira nga kyogera nti Omwana 
womuntu, laba, abomunyumba ya 
Isiraeri bogera nti ” Ok oten bas 
kwalaba kwa mu naku nyingi ezita- 
na'ja, era alagula ebyebiro ebikyali 
28 ewala. Kale bagambe nti Bwati 
bwayogera Mukama Katonda nti 
Tewaliba ku bigambo byange ebiri- 
yabirirwa nate, naye ekigambo kye- 
ndyogera ki Gal A bwa; bwayo- 


13 Awo ekigambo kya Mukama 
aan, jira nga kyogera nti 
Omwana womuntu, lagulira ku ba- 
Aa ba Isiraeri abalagula, noba- 
'gamba abo abalagula ebiva mu mu- 
tima gwabwe bo, nti Muwulire eki- 
8 gambo kya Mukama; bwati bwa- 
yogera Mukama Katonda nti Ziba- 
sanze bana'bi abasirusiru abagobe- 
rera omwoyo gwabwe bo, 'songa 
4 tebaliko kyebalabye! Ai "Isiraeri, 
bana'bibo bābānga ngebibe mu bifo 
5 ebyalekebwa wo. Temwāmbukānga 
mu bituli ebyawagulwa, 'so temu- 
dabiririzanga nyumba ya Isiraeri 
: olukomera, luimirire mu lutalo ku 
6 lunaku lwa Mukama. eh 
ebitalimn nobulaguzi obwobulim 
abo abogera nti Mukama ayogera; 
'songa Mukama tabatumye: era 
basibizi za abantu ngekigambo ki- 
7 genda okunywezebwa. Temulabye 
kwolesebwa okutalimu, era temwo- 
ge'de bulaguzi bwa bulimba, kuba- 





“Zab. 107. 
34. 


Es. 11.3. 


P Is. 35.11 


? Am. 6.3. 


a Ez 1294; 
22. 28. 





662 


ð Yer. 2. 
21. 





I Nge. 28. 
2l. 


EZEKIERI. 
gwana kuba bulamu, nga malimba | 


gera: era naye sogeranga ? 

8 Mukama Katonda kyava ayogera 
nti Kubanga mwoge'de ebitalimu, 
era mulabye ebyobulimba, kale, la- 
ba, ndi mulabe wa'mwe, bwayogera 

9 Mukama Katonda. Era omukono 
gwange guliba mulabe wa bana'bi 
abalaba ebitalimu nebalagula ebyo- 
bulimba: tebaliba mwabo abatesa 
abomubantu bange, 's6 €tebaliwa- 
ndikibwa mu kiwandike ekyenyu- 
mba ya Isiraeri, 's0 tebaliingira mu- 
nsi ya Isiraeri; kale mulimanya 

10 nga 'nze Mukama Katonda. Kuba- 
nga, wewawo, kubanga basenzese- 
nze abantu bange, 4 nga bogera nti 
Mirembe; 'songa tewali mirembe; 
era omuntu bwazimba ekisenge, la- 
ba, “bakisigako (e'biimba) eritase- 

11 ku'dwa buliingi: bagambe abo a- 
bakisigako (e'bumba) eritaseku'dwa 
bulungi nga. kirigwa: walibawo e- 
nkuba ekulukuta enyo; na'mwe, a- 
mainja agomuzira amanene, muli- 
gwa; na kibuyaga mungi alikime- 

12 nya. Laba, ekisenge bwekiriba 
nga kigu'de, temuligambibwa nti 
Okusigako kwemwakisigako kuliru- 

13 dawa? Kale bwati bwayogera Mu- 
kama Katonda nti Ndikimenyera 
dala ne kibuyaga mungi nga ndiko 
ekirui; era walibawo enkuba eku- 
lukuta enyo nga ndiko obusūngu, 
namainja agomuzira amanene oku- 

14 kimalawo. Bwentyo bwendyabiza 
dala ekisenge kyemwasigako (e- 
'biimba) eritaseku'dwa buliingi, ne- 
nki'sa wansi, omusingi gwakyo no- 
kweruka negweruka : era kirigwa, 
na'mwe mulimalibwawo wakati mu- 
kyo: kale mulimanya nga 'nze Mu- 

15 kama. Bwentyo bwenditūkiriza e- 
kirni kyange ku kisenge ne kwabo 
abakisigako (e'bumba) eritaseku- 
'dwa bulūngi; era ndibagamba nti 
Ekisenge tekikyaliwo newakuba'de 

16 abo abakisigako; (be) bana'bi ba 
Isiraeri abalagula ebya Yerusalemi 
era abakirabira okwolesebwa okwe- 
mirembe, 'songa tewali mirembe, 
bwavogera Mukama Katonda. 

17 Nawe, omwana womuntu, kakasa 
amasogo okwolekera abawala baba- 
ntubo, abalagula ebiva mu mutima 
gwabwe bo; era balagulireko oyo- 

18 gere nti Bwati bwayogera Mukama 
Katonda nti Zibasinze abakazi a- 
batungira ebigugu ku nkokola zona, 
era abakolera ebiwero emitwe (gya- 
bantu aba) buli kigera okui'ga obu- 
lamu! Mulii'ga obulamu bwaba- 
ntu bange, nemwewonyeza 'mwe- 

19 'ka obulamu okufa ? Era mwanyvu- 

misa mu bantu bange olwembatu 

eza sayiri /nolwebitole ebyemigati 
oku'ta obulamu obutagwana kufa, 
nokuwonya obulamu okufa obuta- 


nga > mwogera nti Mukama ayo- 


abantu bange abawulira ebyobuli- 
20 mba. Mukama Katonda kyava a- 
yogera bwati nti Laba, ndi malabe 
wa bigugu bya'mwe byemui'za obu- 
lamu eyo okububūsa, era ndibisika 
okubi'gya ku mikono gya'mwe; era 
ndi'ta bulan, baa obwo bwe- 
21 mui'ga okububusa. Era nebiwero 
bya'mwe ndibiyuza, nemponya a- 
bantu bange mu mukono gwa'mwe, 
'songa tebakyabera mu mukono 
gwa'mwe okui'gibwa; kale muli- 
22 manya nga 'nze Mukama. Kuba- 
nga 7 muwubazi'za nebyobulimba 
omutima gwomutukirivu 'nze gwe- 
siwubazanga; nemunyweza emi- 
kono gyomubi, aleme oku'da okuva 
mu 'kubolye ebi nawona nga mu- 
23 lamu: kyemuliva i mulema okula- 
ba nate ebitalimu newakuba'de o- 
.kulagula obulaguzi: nange ndiwo- 
nya abantu bange mu mukono gwa- 
'mwe; kale mulimanya nga 'nze 
Mukama. 


1 Awo abamu ku baka'de ba Isi- 
yaeri neba'ja gyendi nebatula 
82 mu maso gānge. Awo ekigambo 
kya Mukama nekinji'jira nga kyo- 
3 gera nti Umwana womuntu, abasaja 
bano batu'te ebifananyi byabwe mu 
mutima gwãbwe, era bata'de enko- 
nge eyobutali butiikirivu mu maso 
gabwe: 4 nyinza ntya abo okumbi- 
4 za na kamu ko'ka? Kale yogera 
nabo obagambe nti Bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti Buli 
muntu owomunyumba ya Isiraeri 
atwala ebifananyibye mu mutima. 
gwe, nateka enkonge eyobutali bu- 
tukirivubwe mu masoge, na'ja eri 
na'bi; 'nze Mukama ndimu'damu 
mwebyo ngolufulube Iwebifananyi- 

6 bye bweruli: #ndyoke nkwase e- 
nyumba ya Isiraeri omutima gwa- 
bwe bo, kubanga bona baneyawu- 
6 lako olwebifananyi byabwe. Kale 
bagambe enyumba ya Isiraeri nti 
Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Mu'de mukyuke okuleka 
ebifananyi bva'mwe; era mukyuse 
amaso ga'mwe okuleka emizizo 
7 gya'mwe gvona. Kubanga buli 
muntu owomunyumba ya Isiraeri 
oba owokuba'na'gwanga ababera 
: mu Isiraeri eyeyawula ninge nā- 
twalaebifananyibye mu mutimagwe 
nateka enkonge eyobutali butikiri- 
vubwe mu masoge na'ja eri na'bi o- 
kunebuzako ; 'nze Mukama ndimu- 
8 'damu 'nze mwene: era “ndikakasa 
amaso gange okwolekera omuntu o- 
yo, era ndimufula ekyewunyo, oku- 
ba d nkabonero nolugero, era ndi- 
muzikiriza wakati mu bantu bange; 
kale mulimanya nga 'nze Mukama. 
9 Era obanga na'bi alirimbibwa nā- 


13. 8—14. 9, 


7? Yer. 3. 
15. 


(EL I?.A4 | 
Mi 326 


“2 Basek 


Lev. N. 
10, 


d Kubal. 
96. 16. 


14. 10—16. 7. 
yogera ekigambo, “'nze Mukama 





J lay. 38. 
12. 


l Lev. 2 
5. 


m Ex 5.17; 
33. 27. 
Kub. 68 


n Ez & 8; 
12. 16. 


nga 'nimbye na'bi oyo, era ndimu- 
gololerako omukono gwānge, ne- 
'muzikiriza wakati mu bantu bange 
10 Isiraeri. Era balyetika obutali bu- 
takirivu bwābwe: obutah butūki- 
rivu bwa na'bi bulyenkanira dala 
obutali butukirivu bwoyo amwebi- 
11 zako; enyumba ya lsiraeri ereme 
okuwaba nate okunvako newaku- 
ba'de okweyonêna nate nokusobya 
kwabwe kwona; naye /baberenga 
abantu bange, nange mberenga Ka- 
tonda wabwe, bwayogera Mukama 
Katonda. 
12 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
13 kinji'jira nga kyogera nti Omwana 
womuntu, eusi bwenyonona ngeso- 
be'za, nange nengigololerako omu- 
kono gwange Ynemenya omu'go 
ogwemigati gyamu, nengiwerezako 
enjala, nengimalamu abantu era 
14 nensolo; abo bonsatule, ? Nuwa ne 
k Danieri ne Yobu, newakuba'de 
nga bali omwo, bandiwonye'za e- 
meme zabwe bo zo'ka olwobutūki- 
rivu bwabwe, bwayogera Mukama 
15 Katonda. Bwendiisa ensolo embi 
munsi nokugyonona nezigyondna 
nokuzika nezika, omuntu yena na- 
16 tainza kuitamu olwensolo ezo; a- 
basaja abo bonsatule newakuba'de 
nga bili omwo, nga bwendi omula- 
mu, bwayogera Mukama, tehandi- 
wonye'za batabani babwe newaku- 
ba'de bawala bahwe: bo bo'ka ba. 
ndiwonyezebwa, naye ensi enzika. 
17 Oba 'bwendireta ekitala kunsi ne- 
njogera nti Ekitala, ita munsi; no- 
kumalamu nengimalamu sbantu 
18 nensolo; abo bonsatule newakuba- 
'de nga bali omwo, nga bwendi 
omulamu, bwayogera Mukama Ka- 
tonda, tebaliwonya batabani babwe 
newakuba'de bawala babwe, naye 
bo be nyini baliwonyezebwa bo'ka. 
19 Oba bwendiwereza kawumpuli mu- 
nsi eno, nengifukako ekirui kyange 
mu musai, okugimalamu abantu ne- 
20 nsolo: Nuwa ne Danieri ne Yobu 
newakuba'de nga bali omwo, nga 
bwendi omulamu, bwayogera Mu- 
kama Katonda, tebaliwonya muta- 
bani wabwe newakuba'de muwala 
wabwe; baliwonya ememe zābwe 
bo zo'ka olwobutūkirivn bwabwe. 
21 Kubanga bwati bwayogera Muka- 
ma Katonda nti Kale tebirisinga 
nyo okuba bwebityo, bwendiwereza 
emisango gyange ena emizibu ku 
Yerusalemi, ™ ekitala nenjala ne- 
ngolo embi ne kawumpuli, okuki- 
22 malamu abantu nensolo? Era naye 
a mulisigalamu ekitūndu ekiti'sewo 
ekiri'gyibwamu nekitwālibwa, abā- 
.na abobulensi nabobuwala: laba, 
balifuluma bali'ja gyemuli, na'm we 


muliraba e kubo lyabwe nebikolwa | 


EZEKIERI. 


byābwe: kale mulisanyusibwa mu 
bubi bwendčse ku Yerusalemi, olwa 
23 byona byenkireseko. Era balibasa- 
nyusa bwemuliraba e'kubo lyabwe 
nebikolwa byabwe: kale mulima- 
nya nga sabalanga bwerere okukola 
byona byenakolera mukyo, bwayo- 


gera Mukama Katonda. 
1 5 Awo ekigambo a Mukama 
nekinji'jira nga kyogera nti 
2 Omwana womuntu, omuzabibu gu- 
singa gutya omuti gwona, e'tabi 
eryomuzabibu oguli mu miti egyo- 
3 mukibira ? Bana'gyangako emiti 
okukola omulimu gwona? oba aba- 
ntu bana'gyangako ekikondo oku- 
4 wanikako ekintu kyona? Laba, ba- 
gusula mu muliro okuba enku: 
omuliro gugwoke'za erni nerni ne 
wakati wagwo wai'de; guliko kye- 
5 gugasa olwomulimu gwona? Laba, 
bwegwali nga gukyali mulamba, 
tegwasanira mulimu gwona: kale 
omuliro nga gugwoke'za era nga 
gui'de gukyasanira gutya omulimu 
6gwona? Kale Mukama Katonda 
kyava ayogera bwati nti 4 Ngomu- 
zabibu mu miti egyomukibira, gwe- 
mpa'deyo eri omuliro okuba enku, 
bwentyo bwendiwayo abo abali inu 
7 Yerusalemi. Era ndikakasa amaso 
gange okubolekera; balifuluma mu 
muliro, naye omuliro gulibokya; 
kale tmulimanya nga 'nze Mukama, 
bwendikakasa amaso gange oknbo- 
8 lekera. Era ndizisa ensi kubanga 
basobe'za, bwayogera Mukama Ka- 


tonda. 
1 6 NATE ekigambo kya Mukama 
nekinji'jira nga kyogera nti 
2 Omwana womuntu, manyisa Yeru- 
3 salemi emizizo gyakyo, oyogere nti 
Bwati Mukama Katonda bwagamba 
Yerusalemi nti Oknzalibwakwo ne- 
kikakyo bya munsi Eyomukanamni ; 
“Omwamoli ye yali kitawo, ne nyo- 
4 ko yali" Mukiti. Eraebyokuzalibwa. 
kwo ku lunaku kwewazalirwa te- 
wasalibwa kalira, 'so tewanazibwa 
na mazi okukutukuza; tewateke- 
bwamu munyo na katono, 'Bo tewa- 
5 bi'kibwako na katono. Tewali liso 
eryakusasira okukukola kwebyo 
byona, okukukwatirwa ekisa; naye 
nosilibwa mu 'tale ebwera, ku- 
banga wakyaibwa 'gwe ku lunaku 
6 kwewazalirwa. Awo bwenakuitako 
nenkulaba nga wekulukunya mu 
musaigwo, nenkugamba nti (Newa- 
kuba'de ngoli) mu musaigwo, ba 
mulamu: wewawo, nenkugamba 
nti (Newakuba'de ngoli) mu musai- 
7 gwo, ba mulamu. Nenkwaza nge 
kimuli ekyomunimiro, neweyongera 
nofuka mukulu, notūka ku huvonjo 
obulungi enyo; amaberego neganie- 





“ Zab. 80. 
R 


Ez. 17. 6; 
19. 10-14. | 


b Er 6.7. 


“ Lub. 15. 
38. 


d Balam. 
1, %. 






“ kur. 19. 
b. 


f Kuv. 3. 
36. 


I Lub. 4. 
22; 30. 47. 
1 Lub. 4l. 
42. 

k Ez 23. 
42. 


PYer.7. 31. 
Ez m. 38, 
a; 2 g7. 


| "lu.6. 


ugoli bwerere nga tobi'ki'dwako. 
8 Awo bwenakuitako nenkutunulira, 
laba, ekiscrakyo nga kye kisera 
ekyokwagalirwamu; nenkwalirako 
ekirenge kyange nembi'ka ku bwe- 

. Yérebwo: wewawo, nenkulairira, 

nendagana nawe endagano, bwayo- 

gera Mukama Katonda, “nofuka 
9 wange. Awo nenkunaza nama'zi; 
wewawo, nenkunalizako dala omu- 
10 saigwo, nenkusigako amafuta. No- 
kwambaza nenk wambaza/omulimu 

ogwedalizi, nenkunanika engato e- 

zamaliba geng'onge nenkusiba o- 

lwebagyo olwa bafuta enūngi, ne- 
11 mkubi'kako aliri. Era nenkunanika 

ebyobuyonjo, nenteka Yebikomo ku 
mikonogyo t nomukūfu mu bulago- 
12 bwo. Nenteka empeta ku nyindo- 
yo, nebyomumatu mu matugo * ne- 
13 ngule enungi ku mutwegwo. Bwe- 
wayonjebwa bwotyo nezabu nefeza; 
nebyambalobyo byali bya bafuta 
ningi ne aliri nomulimu ogweda- 
lizi; walyanga obu'ta obulungi no- 
mubisi gwenjuki namafuta : i noba 
mulungi nyo nyini, nolaba omukisa 
okutiisa mu bukulu obwobwakaba- 
14 ka. "# Etutumolyo neryatikirira mu 
mawanga olwobulungibwo; kuba- 
nga bwali butūkiri'de olwobukulu 
bwange bwenali nkuta'deko, bwa- 
yogera Mukama Katonda. 

Naye 'gwe newesiga obulūngi- 
bwo, #newefula omwenzi olwetu- 
tumolyo, nofuka obukababwo ku 
buli muntu eyaitangawo; bwaba- 
16 nga bubwe. Era watola ku bya- 

mbalohyo, newekolera ebifo ebigu- 

lumivu ebyayonjebwa namabala a- 

gatali gamu, noyendera kubyo: 

(ebifanana bwebityo) tebiri'ja 'so 
17 tebiriba bwebitya. Noku'dira no- 

'dira ebyobuyonjobwo ebirūngi e. 

bya zabu yange nebya feza yange 

byenali nkuwa'de, newekolera ebi- 
fananyi byabantu, noyenda kubyo: 
18 no'dira ebyambalobyo ehyedalizi, 
nobibi'kako noteka amafuta ginge 
nobubane bwange mu maso gabyo. 
19 Era one'mere yange gyenakuwa, 
obu'ta obnlungi namafuta nomu- 
bisi gwenjuki, byenakulisanga, no- 
kuteka nobiteka mu maso gabyo 
okuba e'viimbe edungi, nebiba (bwe- 
bityo), bwayogera Mukama Kato- 
20 nda. Era nate wadira abanabo 
abobulenzi nabobuwala, bewanza- 
lira, rabo nobawayo okuba sadaka 
eri byo okulibwa. Obwenzibwo 
21 kyali kigambo kitono, noku'ta no- 

'ta abana bange, nobawayo ngo- 
22 baisa mu (muliro) eri byo? Era 
mu mizizogyo gyona ne mu bwe- 
nzibwo to'jukiranga naku za but- 
bwo, bwewali obwerere nga tobi- 
'ki'dwako, era nga 7” wekulukunya 


15 





EZEKIERI. 


ra, envirizo vezikula; era naye |23 mu musaigwo. Awo olutūse obu- 


bibwo bwona nga bumaze okubawo, 
[zikusānze, zikusanze ! bwavogera 
24 Mukama Katonda,) wezimbi'de e- 
kifo ekikulumbala #newekolera e- 
kifo ekigulumivu mu buli lugiido. 
25 Ozimbye ekifokyo ekigulumivu ’ bu- 
li lugudo werusibuka, era ofu'de 
obulingibwo okuba ekyomuzizo, 
era obi'kuli'de ku bigere buli muise 
26 noyongera ku bwenzibwo. Era o- 
yenze ku “ Bamisiri, balirānwabo. 
abomubiri omunene; noyongera ku 

27 bwenzibwo okunsunguwaza. Kale, 
laba, nkugolole'deko omukono gwa- 
nge, era nkendeze' za (e'mereyo) 
eya bulijo, nenkuwayo eri okwagala 
kwabo abakukyawa, abawala Baba- 
firisuti abakwati'dwa ensonyi e'ku- 
28 bolyo oryobukaba. Era noyenda 
wku Bāsuli, kubanga tewainza ku- 
'kuta; wewawo, oyenze kubo, era 
29 naye tewanyiwa. Era nate wayo- 
ngera ku bwenzibwo munsi ya Ka- 
nani okutusa V Ebukaludaya; era 
30 naye nobwo take e an Omu- 
timagwo nga munafu! bwayogera 
Mukama tonda, kubanga okola 
bino byona, omulimu ogwomukazi 
31 owamawagali omwenzi; kubanga 
ozimba ebifobyo ebikulumbala buli 
lugiido werusibuka, 2 nokola ekifo- 
kyo ekigulumivu mu buli lugūdo ; 
'sō tobanga nga mukazi mwenzi 
32 kubanga onyoma empera. Omuka- 
zi alina 'ba ayenda 'so! a'kiriza 


abagenyi mu kifo kya 'bawe 'so!| 


33 Abakazi bona abenzi babawa ebira- 
bo: naye agwe owa ebirabobyo 
baganzibo bona, nobagulirira ba'je 
yoli okuva mu njui zona olwo- 
wenzibwo. Era osobe'za ensobe- 
za biri abakazi (abalala) mu bwe- 
nzibwo, kubanga tewali akugobere- 
ra 'gwe okwenda: era knbanga o- 
gulirira 'so towebwa mpera kyova 
osobe'za ensobeza ehiri. 
35 Kale, ai omwenzi, wulira ekiga- 
36 mbo kva Mukama: bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti Kuba. 


34 


nya empitambiyo yafukirwa dala, | 


nobwererebwo nebubi'kulwako o- 
Iwobwenzibwo bwewayenda ku ba 
ganzibo; era olwebifananyi byona 
ebyemizizogyo nolwomusai gwabā- 
37 nabo gwewabawa; kale. laba, ndi- 
kung'anya baganzibo bona bewasa- 
nyuka nabo, nabo bona bewayaga- 
la, wamu nabo bona bewakyawa; 
okuknng'anya ndibakung'anya o- 
kulwāna nawe enjui zona, era ndi- 
babi kulira obwererebwo, bona bala- 
38 be obwererebwo. Era ndikusalira 
omusingo > ngabakazi aba'ta obu- 
fumbo nebayiwa omusai bwebasa- 
lirwa omusango; era ndikuletako 
39 omusai ogwekirui nobu'gya. Era 
ndikuwayo mu mukono gwibwe, 


tlu. 4. 






AAA A a NG an GG GA GG an KG GG aa Nana waana a NAN NAN NAN AN GN GN 








‘Ez? 4 


Z1a 1 10. 


33; 18, 20; 
19. 5. 

k Lab. 10. 
3. 


t Bal. 2 3. 


16. 40—17. 7. 


kale balisūla ekifokyo ekikulumba- 
la nebamenyamenya ebifobyo ebi- 
gulumivu ; era balikwambula ebya- 
mbalobyo, nebanyaga ebyobuyo- 
njobwo ebirūngi: kale balikuleka 

40 ngoli bwerere ngobi'ku'dwako. Era 
balikulinyisako ekibina, c nebaku- 
kuba amainja, nebaknfumitira dala 

41 nebitala byabwe. Era #balyokya 
enyumbazo omuliro nebatūkiriza 
emisango ku'gwe abakazi baugi 
nga balaba; era ndikulekesayo o- 
bwenzi, ’sō toliwayo mpera nate 

42 lwa kubiri. Bwentyo bwendi'kusa 
ckirui kyange ku'gwe, nobu'gya 
bwange bulikuvako, nenterera ne- 

48 sibako busungu nate. Kubanga 
to'jukiranga naku za butobwo, na- 
ye no'nyiza mu bino byona ; kale, 
laba “nange ndireta e'kubolyo ku 
mutwegwo, bwayogera Mukama 
Katonda: ’sō tolyongera bukaba 

. (obwo) ku mizizogyo gyona. 

44 Laba, buli muntu agera engero 
anākugererānga olugero (luno) nga- 
Tomer nti Nga nyina ne muwalawe 

45 bwatyo. Oli muwala wa nyoko ata- 
mwa 'ba nabānabe; era oli wa 
laganda ne bagandabo abatamwa 
ba'bābwe nabāna bābwe: nya'mwe 
yali Mukiti, ne kita'mwe yali Mwa- 

46 moli. Ne mukuluwo ye Samaliya 
abera ku mukonogwo ogwa kono, 
ye ne bawalabe: ne mwana wanyo 
atula ku mukonogwo ogwadyo ye 

47 J Sodomu ne bawalabe. Era naye 
totambuliranga mu makubo ga- 
bwe, ’sō tokolanga ngemizizo gya- 
bwe bwegiri; naye (ekyo ngokiita 

igambo) kitono nyo, nosinga bo o- 
“kuba omukyamu mu makubogo gona. 

48 Nga bwendi omulamu, bwayogera 

Mukama Katonda, mugandawo/ Ko- 
“ domutakolanga, ye newakuba'de ba- 
walabe, nga 'gwe bwokoze, 'gwe ne 

49 bawalabo. Laba, buno bwe bwali 
obutali butiikirivu bwa muganda- 
wo Sodomu;. amalala noku'kuta- 
nga e'mere nokwesima nga yego- 
lola byali muye ne mu bawalabe; 
'sõ teyanywëza mukono mwa- 

50 vu neyetaga. Era balina ekitigi, 
i nebakola ebyemizizo mu maso ga- 
nge: kyenava kmba'gyawo nga 

51 bwenasima. 'So ne Samaliya ta- 
kolinga kitiindu kya ku bibibyo; 
naye 'gwe wayongera ku mizizogyo 
okukira bo, nowesa obutukirivu 
bagandabo olwemizizogyo gyona 

52 gyewakols. Era Inawe berako e- 
nsonyizo 'gwe, kubanga osaze omu- 
sango bagandabo okusinga; olwe- 

; bibibyo byewakola ebyemizizo oku- 
kira bo kyebavu'de bakusinga obu- 
takiriva : wewawo, era swala obe- 
reko ensonyizo kubanga oweseza 

53 obutakirivu bagandabo. Era ndi- 

komyawo obusibe bwabwe, obusibe 


EZEKIERI. 


bwa Sodomu ne bawalabe, nobasi- 
be bwa Samaliya ne bawalabe, no- 
busibe bwabasibebo abali wakati 
54 mubo: olyoke obereko ensonyizo 
'gwe, era okwatibwe ensonyi olwe- 
byo byona byewakola, kubanga o- 
65 basanyusa. Era bagandabo, Sodo- 
mu ne bawalabe, bali da mu buku- 
lu bwābwe obwo'da, ne Bamaliya 
ne bawalabe balida mu bukulu 
bwābwe obwe'da, nāwe ne bawala- 
bo muli'da mu bukulu bwa mwe 
56 obwe'da. Kubanga mugandawo 
Sodomu akamwako tekamwatula- 
57 nga ku lunaku olwamalalago ; obu- 
bibwo nga tebunabi'kulwa, nga mu 
biro abawala Abebusuli ìwebavu- 
ma nabo bona abamwetolo'de, aba- 
wala Ababafirisuti abakugirira e- 
58 kye'jo enjui zona. Wabako obu- 
kababwo nemizizogyo, bwayogera 
59 Mukama. Kubanga bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti Ndiku- 
kolera dala nga bwokoze, 'gweya- 
nyoma mekirairo nomenya enda- 
60 gano. Era naye 'nze ^ ndi'jukira 
endagāno gyenalagāna nāwe mu 
naku ezobutobwo, era ndinyweza 
eri 'gwe endagano eteri'gwāwo. 
61 Kale nolyoka o'jukira amakubogo, 
nokwatibwa ensonyi, bwoliwebwa 
bagandabo, (bagandabo) abakulu 
ne (bagandabo) abato: eri ndiku- 
bawa okuba abawala, naye si lwa 
62 ndaganoyo. Era ndinyweza enda- 
gano yange nawe; kale olimanya 
63 nga 'nze Mukama: olyoke o'jukire 
noswala ?nolema okwasama nate 
akamwāko olwensonyizo; bwendi- 
mala okukusonyiwa byona byewa- 
kola, bwayogera Mukama Katonda. 


1 Awo ekigambo kya Mukama 
jiji yogera nti 

2 Omwana womuntu, leta ekiko'ko 
ogerere enyumba ya Isiraeri oluge- 
8 ro; oyogere nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti “ Empungu 
enene erina ebiwawatiro ebinene 
nebiwawa ebiwanvu, eriko ebyoya 
bingi, eyamabala agatali gamu. ya- 
ja ku Lebanoni, netwala obuso- 
4 ngezo bwomuvule: yanogako ama- 
sānso gagwo amato agakomerera- 
yo, nagu'gyayo nagutwala munsi 
eyobusubuzi; yagusimba mu kibu- 
5 ga ekyabasiibuzi. Era yatwala ne 
ku nsigo eyomunsi, nagisiga Vmu 
'taka gimu; yaguteka awali ama- 

- °zi amangi; nagusimba ngomusa- 
6 fusafu. Negumera neguba muza- 
bibu ogulanda omumpimpi, amata- 
bi gagwo negagikyiikira nemizi 
gyagwo gyali wansi wayo: kale 
neguba muzabibu negusiila amata- 
7 bi, negumera amasanso. Era wa- 
liwo nempiingu enene endala, eya- 
lina ebiwawatiro ebinene nebyoya 





m Ma. 29. 
12, 14. 

s ler. 28. 
42. 


“Bal. 3.19 


4 Yer. 43. 
444 


6 Ma. 8.7- 
9. 


666 


“lu. 15. 


d Yor.4.11. 
Ez. 19. 12. 
Kos. 13.15. 


“2 Basek. 
24. 11, 12. 


#2 Basek. 
24. 17 


k 2 Basck. | 15 
24. 2% 


2 Byom. 
36. 13. 
Yor. 32 3. 
t Ler 37. 


AM 


m 2 Basek. 
DD Te 


” Yer. 44, 
30. 


° Ez. 20. 35, 
38. 


EZEKIERI. 





bingi: kale, laba, ¢omuzabibu o- 
gwo negugiwetera emizi gyagwo, 
negumera amatabi gagwo okugenda 
gycri, okuva mu bibibi mwegwasi- 
8 mbibwa, egufukirire ama'zi. Gwa- 
simbibwa mu 'taka edūugi awali 
ama'zi amangi, gnsile amatabi era 
gubale ebibala, guberenga omuza- 
9 bibu omulungi. Yogera nti Bwati 
bwayogera Mukama Katonda nti 
Guliraba omukisa ? talisimbula mi- 
zi gyagwo, nisalako ebibala bya- 
gwo, guwotoke; amalagala gagwo 
gona amabisi agamera gawotoke; 
newakuba'de nga tewali buinza bu- 
ngi newakuba'de abantu bangi o- 
10 kugusimbula nemizi gyagwo? We- 
wawo, laba, bwegusimbibwa guli- 
raba omukisa? “teguliwotokera 
dala, embuyaga ezebuvanjuba bwe- 
zigukomako? guliwotokera mu bi- 
bibi mwegwakulira. 
11 Era nate ekigambo kya Mukama 
12 nekinji'jira nga kyogera nti Ga- 
mba 'no enyumba enjemu nti Te- 
mumanyi bigambo bino amakulu 
gabyo bwegali? babūlire nti Laba, 
< kabaka Webabuloni ya'ja Eyeru- 
salemi nawamba kabaka wayo na- 
bakungu bayo nabaleta gyali Eba- 
13 buloni; era /natwala ku za'de lya 
kabaka, nalagana naye endagano; 
era 7 namulaiza ekirairo, na 'gyayo 
14 iabamanyi abomunsi: obwakabaka 
buka'kane, buleme ogwegulumiza, 
naye bunywere olwokuk wata enda- 
ganoye. Naye 4namujemera nga- 
tuma ababakabe ! mu Misiri, bamu- 
we embalāsi nabantu bangi. Ali- 
raba omukisa? aliwona oyo akola 
ebifanana bwebityo? alimenya e- 
16 ndagäno, era naye niwona? Nga 
. bwendi omulamu, bwayogera Mu- 
kama Katonda, mazima mu kifo 
kabaka mwabera eyamufula kaba- 
ka, gweyanyomako ekirairokye nī- 
menya endagānoye, oyo gyali "i wa- 
17 kati mu Babuloni gyalifira. 'So 
ne *Falao ne'gycrye eryamānyi 
nekibina ekinene talibako kyamu- 
gasa mu ntalo, bwebalitūma ebifū- 
nvu nebazimba cbigo, okuzikiriza 
16 abantu bangi. Kubanga anyomye 
ekirairo ngamenya endagano; era, 
laba, yali awa'de omukonogwe, era 
naye akoze ebyo byona; taliwona. 
19 Mukama Katonda kyava ayogera 
bwati nti Nga bwendi omulamu, 
mazima ekirairo kyange kyanyo- 
mye nendayano yange gyamenye 
ndibitiisa nokubitusa ku mutwegwe 
20 ye. Era ndimusulako ekitimba 
kyange, era alikwasibwa mu kya- 
mbika kyānge, era ndimutwāla E- 
babuloni, era ondiwoleza naye eyo 
olwekyonconokye  kyeyanyonona. 


P? Ez1214 | 21 Era aba'dusebe bona mu 7 bibina- 


bye byona baligwa nekitala, nabo 


17. 8—18. 11. 





abalisigalawo balisasanyizibwa eri 


empewo zona; kale mulimanya nga 
'nze Mukama njoge'de. 

22 Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Era nditwala ku busongezo 
obwa wa'gulu obwomuvule nembu- 
simba; ndinogako ku masanso ga- 
gwo amato agakomererayo (esanso) 
rerimu egonvu, era ndirisimba #ku 

23 lusozi oluwanvu olukulumbala: (ku 
lusozi olwentiko ya Isiraeri kwe- 
ndirisimba: kale lirisula amatabi 
neribala ebibala, neguba omuvule 
omuliingi: era # wansi wagwo wa- 
naberanga enyonyi zona ezebiwa- 
watiro byona; mu kisikirize ekya- 

24 matabi gagwo wezinatulanga. Ne- 
miti gyoua eg yomu tale girimanya 
nya v'nze Mukama nka'kanyi za 
omuti omuwanvu, era nga ngulu- 
miziza omuti omumpi, era nga 
nkazi'za omuti ogwamera, era nga 
njeze'za omuti omukalu: 'nze Mu- 
kama njoge'de era nkikoze. 


1 8 EKIGAMBO kya Mukama kya- 
nji'jira nate nga kyogera nti 

2 Muba'de mutya nokugera nemuge- 
rera olugero luno ensi ya Isiraeri 
nga mwogera uti 4 Bakitabwe bali- 
'de ezabibu ezinyunyuntula, nama- 

3 nyo gabana ganyenyera? Nga bwe- 
ndi omulamu, bwayogera Mukama 
Katonda, temuliba na (nsonga) na- 
te okugera olugero olwo mu Isirae- 

4 ri. Laba, ememe zona zange; nge- 
meme ya kitiwe, nememe yomwi 
na bwetyo yange: bememe ekola 
5 ekibi yerifa. 
omutukirivu nakola ebyalagirwa 
ebyensonga, 'songa “taliride ku 
6 nsozi, 'songa 4taimusi za masoge 
eri ebifananyi ebyenyumba ya Isi- 
raeri, 'songa tayononye mukazi wa 
mu'ne 'songa tasembere'de makazi 
7 mu biro ebyokweyiwulakwe; 's6- 
nga “talyazamanyi'za muntu yena, 
naye Jeya'dizanga omwewoze omu- 
singogwe, 'songa tanyaze muntu 
yena lwa manyi, era eyawānga o- 
muyala e'inereye nabi'kanga oyo 
8 ali obwerere nekyambalo; Y atawo- 
langa lwa i magoba, 'songa ta'kiri- 
zänga £ ebisu'kirira byona, eya'gya- 
ko omukonogwe ku butali butukiri- 


vu, leyatiukirizanga omusango o- |% 


gwamazima eri omuntu ne mu'ne, 

9 eyatambuliranga mu mateka gange, 

. era eyakwatinga emisango gyange, 
okukolinga ebyamazima; oyo ye 
mutukirivu, ” talirema kuba mula- 
mu, bwayogera Mukama Katouda. 
10 Bwalizila omwäāna, omunyazi, a- 
yiwa omusai, era akola kwebyo 
11 byona, ’sō atakola kwebyo byona 
(ebimugwani'de), naye okulya eya- 
lira ku nsozi, nayonona mukazi wa 


.- mu'ne, “eyalyazamanya omwavu | s. 


Naye omuntu bwaba |” 


Ma 1.15 
Zek 316 


«Eza 
11. 
Am. 44 


Er 2 


18. 12—19. 10. 


12 neyetaga, eyanyaga olwamānyi, '80 
ata'za musingo, era eyaimusa ama- 
soge eri ebifananyi, eyakola ebye- 

13 mizizo, eyawolinga olwamagoba, 
era eya'kiriza ebisu'kirira: kale 
aliba mulamu oyo? taliba mulamu: 
akoze ebyemizizo bino byona: ta- 
lirema kufa; omusaigwe guliba ku- 

14 yo. Laba, bwalizila omwana, ala- 

ebibi byona ebya kitawe byeya- 
kol4, natya mnatakola ebifanana 

15 bwebityo, ataliranga ku nsozi, 56 
ataimusanga masoge eri ebifananyi 
ebyeuyumba ya Isiraeri, atayono- 

16 nanga mukazi wa mu'ne, 'so ata- 
lyazamanyanga muntu yena, atasi- 
ngirwanga kintu, 'so atanyaganga 
lwa manyi, naye eyawanga omuya- 
la e'mereye, eyabi'kanga oyo ali 

17 obwerere nekyambalo, veya'gvako 
omukonogwe eri omwävu, ata kiri- 
zanga magoba newakuba de ebisu- 
'kirira, eyatūkirizānga emisāngo 
gyange, eyatambuliringa mu ma- 
teka gange; oyo talifa lwa butali 
butükirivu bwa kitawe, talirema 

18 kuba mulamu. Kitawe, kubanga 
yajoga nobukambwe, nānyaga mu- 
gandawe olwamanyi, nakola ebyo 
ebitali birūngi mu bantube, laba, 
valifira mu butali butūkirivubwe. 

19 Era naye mwogera nti ” Omwana 
kiki ekimulobera okubako obutali 
butiikirivu bwa kitawe? Omwana 
bwabanga akoze ebyalngir wa ebye- 
nsonga, era ngaku'te awateka ga- 
nge gona, era ngagakoze, talireina 

20 kuba mulamu. sEmeme eyonona 
yerifa: t omwana talibako butali bu- 
tūkirivu bwa kitāwe, so ne kitawe 
talibako butali butūkirivu bwa mwā- 
nawe; #obutukirivu obwomutūkiri- 
vu buliba kuye, nobubi obwomubi 

21 buliba kuye. Naye womubi bwa- 
kyūkānga okuleka ebibibye byona 
byeyakola nakwata amatčka gange 
gona, nakola ebyalagirwa ebyenso- 
nga, talirema kuba mulamu, talifa. 

22 Tewaliba ku Vbyononobye byeya- 
yonona ebiri'jukirwa kuye: alibera 
omulamu mu butiikirivubwe bwe- 


. | 23 yakola. Nina esanyu lyensanyu- 


kira okufa kwomubi, bwayogera 
Mukama Katonda: naye sagala 
bwagazi akomewo okuva mu ’ku- 


Ez. 3.20; | 24 bolye abēre omulamu? Naye 4omu- 


tūkirivu bwakyūkānga okuleka obu- 
tukirivubwe nakola ebitali bya bu- 
tukirivu, nakola ngemizizo gyona 
bwegiri omuntu omubi gyakola, 
aliba mulamu? Tewaliba ku #biko- 
lwabye ebyobutukirivu byeyakola 
ebiri'jukirwa: mu kyononokye kya- 
yononye ne mu kibikye kyakoze, 


Ez 3. |25 mwebyo mwalifira. Era “naye 


. mwogera nti E'kubo lya Mukama 
teryeukanankana. 
ai enyumba ya lsiraeri: ekubo 


Muwulire 'no, | 


EZEKIERI. 


An — an 


lyange sirye lyenkanankana? ama- 
kubu ga'mwao sige gatenkanankana ? 
26 Omuntu omutiikirivu bwakyukanga 
okuleka obutūkirivubwe nākola ebi. 
tali bya butūkirivu, nāfira omwo ; 
mu butali butūkirivubwe bwakoze 
27 mwalifira. Nate omuntu omubi 
bwakyukanga okuleka obubibwe 
bwakoze nakola ebyo ebyalagirwa 
ebyensonga, aliwonya ememeye o- 
28 kufa. Kubanga alowoza näkyüka 
okuleka ebyononobye byona bya- 
koze, talirema kuba mulamu, talifa. 
29 Era naye enyumba ya Isiraeri bo- 
gera nti E'kubo lya Mukama terye- 
nkanankana. Ai enyumba ya Isi- 
raeri, amakubo gānge sige genka- 
nankana? amakubo ga mwe sige 
30 gatenkanankana? 4 Kyendiva mba- 


salira omusango, ai enyumba ya |3 


Isiraeri, buli muntu ngamakuboge 
bwegali, bwayogera Mukama Kato- 
nda. “Mukomewo, mukyuke oku- 
leka ebyonono byamwe byona; 
kale obutali butūkirivu nebutaba- 
31 zikiriza. Musule wala na'mwe e- 
byonono bya'mwe byona byemwo- 
nonye; mwekolere / omutima omu- 
gya nomwoyo omugya: kubauga 
kiki ekibagaza okufa, ai enyumba 
32 ya Isiraeri ? Kubanga sirina sanyu 
lyensauyukira okufa kwoyo afa, 
bwayogera Mukama Katonda: kale 
mwekyuse mube abalamu. i 


1 9 Era nate 4 tanula okukunguba. 
gira abakūngu ba Isiraeri. oyo- 12 
2 gere nti Nyoko kyali kiki? Mpolo- 


goma nkazi: yagalamiranga mu 
mpologoma, wakati mu mpologoma 
ento mweyayonseza abāna bayo. 
3 Nakuza emu ku bana bayo; ?neba 


mpologoma euto: nciga okukwata |: 


4 vinui go, nerya abautu, Era na- 
mawanga negagiwulira; yakwati- 
bwa mu bunya bwabwe; c nebagi- 
reta namalobo munsi 


Yemisiri. |: 


6 Awo (enkazi) bweyalaba ngerindi- | 34, 4 


ride ne'subirye nga libuze, neryo- 
ka e'dira Y omwana gwayo omulala, 
6 nagifila empologoma ento. Neta- 
mbulatambula mu mpologoma, ° ya- 
fūka empologoma ento: era yaiga 
okukwata omui'go, yalya bantu. 
7 Era yamanya amayumba gibwe, 
nezisa ebibuga byabwe; ensi nere- 
kebwawo ne byona ebyalimu olwe- 
'dobozi eryokuwuluguma kwayo. 
8/Awo amawanga nebagirūmba e- 
njui zona nga gaima mu masaza: 
- nebagisūlako ekitimba kyabwe; ne- 
9 kwatibwa mu bunya bwabwe. 9 Ne- 
bagisiba mu jiririzo namalobo, ne- 
bagitwala eri kabaka Webabaloni; 
bagitwala mu bigo, e'dobozi lyayo 
lireme okuwulirirwa nate ku ngozi 
za Isiraeri. ; 
10 . Nyoko yali ngomuzabibu mu mu- 


72 Ryom. 
38.4 


Yer. 22 18. 





t Ex 17. 10. 


k 2 Basek. 
21. 12-16. 


a Er l4 3. 
6 EL 16. 2 


“ Kur. 6.7. 
Ma. 7.6. 


d Kur. 3. 
8; 434. 


“Bur. 20. 
3. 


k Ez 7.8. 
l Te. 48. 11. 
Ez. 36. 21, 
22. 


m Nek. 9. 
19 


Zah. 108.8. 
Is. 63. 14. 


EZEKIERI. 


saigwo, ogwasimbibwa awali ama- 
'zi: yali mugimu, ya'jula amatabi 
11 olwama'zi amangi. Era yalina e- 
mi'go eminywevu okuba emi'go 
egyobwakabaka egyabo abafuga- 
nga, nobukulu bwabwe bwagulu- 
mizibwa wakati mu matabi ama- 
ziivu nebalengerwa olwobuwanvu 
bwabwe nga balina olufulube lwa- 
12 matabi gabwe. Naye yasimbuli- 
bwa olwekirui, yasulibwa wansi, 
i embuyaga ezebuvanjuba nezikaza 
ebibalabye: emi'gogye eminywevu 
negiwogokako negiwotoka; omuli- 
13ro negugokya. Awo kakano asi- 
mbi'dwa kmu 'dungu, munsi enka- 
14 lu eyenyonta. Era omuliro guvu- 
'de mu migo egyamatabige, gwo- 
ke'za ebibalabye, nekutaba kuye 
omu'go munywevu okuba omu'go 
ogwobwakabaka ogwokufuga. ŒE- 
byo bya kukungubaga, era biriba 
bya kukungubaga. 


Awo olwātūka mu mwaka o- 
gwomusānvu mu (mwezi) 0- 
gwokutano ku (lunaku) olwomwezi 
olwekumi, abamu, ku baka'de ba 
Isiraeri neba'ja okubūza Mukama 
2 nebatiila mu maso gānge. Awo 
ekigambo kya Mukama nekinji'jira 
3 nga kyogera nti Omwāna womu- 
ntu, yogera nabaka'de ba Isiraeri 
obagambe nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti Mu'ze oku- 
mbuza? Nga bwendi omulamu, 
bwayogera Mukama Katonda, 4 si- 
4 būzibwe 'mwe. Onobasalira, o- 
mwana womuntu, onobasalira o- 
musango? b Bamanyise emizizo 
9 gya bajaja babwe; obagambe nti 
wati bwayogera Mukama Katonda 

nti Ku lunaku ¢lweneroboza Isi- 
raeri nenyimusa omukono gwange 
eri eza'de eryenyumba ya Yabobo, 
d ninemanyisa eri bo munsi Yemi- 
siri, bwenaimusa omukono gwange 
eri bo, nga njogera nti e'’Nze Mu- 
6 kama Katonda wa'mwe; ku lunaku 
olwo naimusa omukono gwānge 
eri bo okuba'gya munsi Yemisiri, 
okubaingiza munsi gyenali mbake- 
'te'de, ekulukuta namata nomuhbisi 
gwenjuki, kye /kitibwa kyensi zo- 
7 na: nembagamba nti 9 Musüle buli 
muntu emizizo egyamasoge, '80 te- 
mw eyononyesanga í nebifananyi 
Ebyemisiri ; 'nze Mukama Kato- 
8 uda wa'mwe. Naye nebanjemera 
- nebatayagala. kumpulira ; tebasiila 
buli mnntu emizizo egyamaso ga- 
bwe, 'so tebaleka bifananyi bya 
Misiri: kale k#nenjogera okubafu- 
kako ekirui kyange, okutukiriza 
obusiingu bwange kubo wakati mu- 
9 nsi Yemisiri. ¿Naye nakola ™ o- 
lwerinya lyānge lireme okuvumisi. 
bwa mu maso gamawānga, mwe- 


2 


bāli, benetegereza mu maso gābwe 
gyebali, nga mba'gya munsi Yemi- 
10 siri. Awo "nembatambuza okuva 
mungsi Yemisiri, nembaleta mu 'da- 
1l ngu. Awo °nembawa amateka 
gange nembalaga emisango gyange, 
omuntu bwakola egyo aliba mula- 
12 mu mugyo. Era nate nembawa 
P sabiti zānge, okuba akabonero 
wakati wange nabo, balyoke bama- 
nye nga ” nze Mukama abatukuza. 
13 Naye enyumba ya Isiraeri neba- 
njemera mu 'dungu: tebātambn- 
lirānga mu mateka gānge, nebaga- 
na emisango gyange, omuntu bwa- 
kola egyo aliba mulamu mugyo; 
ne sabiti zange nebazonona nyo: 
skale nenjogera okubafukirako e- 
kirui kyange “mu 'dungu okuba- 
14 malawo. * Naye nenkola olweri- 
nya lyange lireme okuvumisibwa 
mu maso gamawanga benaba'gyira 
15 mu maso gābwe. Era nate “ne- 
mbaimusiza omukono gwange mu 
'Aungu nga sigenda kubaleta munsi 
gyeuali mbawa'de, ekulukuta na. 
mata nomubisi gwenjuki, kye kiti- 
16 bwa kyensi zona; kubanga bagana 
emisingo gyange nebatatambulira- 
nga mu mateka gange nebonona- 
nga esabiti zinge: kubanga Yomu- 
kima gwabwe gwagobereranga ebi- 
17 fananyi byabwe. Era naye #eriso 
lyānge neribasonyiwa obutabaziki- 
riza, 'so sabamalirawo dala mu 
18 dungu. Awo neng'ambira abana 
babwe mu 'dingu nti Temutambu- 
liranga mu € mateka ga bajaja ba- 


'mwe 'sō temwekūmānga misango | \$ 


gyābwe 's0 temweyononyesa nebi- 
19 fananyi byabwe: 'nze Mukama 
Katonda wa'mwe; òmutambulirē- 
nga mu matêka pange, mukwate- 
nga emisango gyange mugikolênga : 
20 era “mutukuzenga esabiti zānge ; 


19. 11—20. 2%. 


"Kuv. 4 
18, 230. 


“Ma 446 


P Kur. 2 
g8, 9. 


"LAN 
z3. 


“Kur, 16 
2, B. 

t Kuħal 
14. 9; A 
65. 


= iu. 8. 


® Kulal 
Ma. 


era “zinabanga kabonero wakati | 2 


wange na'mwe, mumanye nga 'nze 
21 Mukama Katonda wa'mwe. Naye 
cabina nebanjêmera; tebatambu- 
liranga mu mateka gange 'sō teba. 
kwatanga misingo gyange okugi- 
kolanga, omuntu bwakola egyo ali- 
ba mulamu mugyo; biyononanga 
esabiti zange : kale nenjogera oku- 
bafukirako ekirui kyange okutiki- 
riza obusūngu bwange eri bo mu 
22 'dinga. Era naye nenzi'za omu- 
kono gwange nenkola olwerinya 
.lyānge lireme okuvumisibwa mu 
maso gamawanga benaba'gyira mu 
23 maso gābwe. Era nate nembai- 
musiza omukono gwange mu 'di- 
ngu nga / ndibasasanyiza mu ma- 
wanga nembatata'ganyiza mnnsi 
24 (nyingi); kubanga bali tebatukiri- 
'za misango gyange, naye nga ba- 
ganyi amateka gange, era nga bo- 
nonye esabiti zange, namaso ga- 


1 Ma 2. 
64. 


kahanan kanan niandheg a daana aa SA ka nana aaa aaa aana a makana a aaa an kaa aaa a ama naa kan a a AAA AAA e- PN a- = 





20. 25—21. 2. 





> EzZ17.20, 
Ma 54 


? Kubal 
14. 21-23, 
25, D. 


? Lev. 27. 


32 

Yer. 33.13. 
s Ez. 34. 17, 
20, 22 

t Ex 13. 9. 


bwe gali nga gagoberera ebifana- 

25 nyi bya bajaja bābwe. Era nate 
nembawa amateka agatali malūngi, 
nemisãngo gyebatagenda kubere- 

26 ramu balamu; nembagwagwawaza 
olwebirabo byābwe bo, kubanga 
g baisanga mu (muliro) bona aba- 
'gulanda, ndyoke mbamaleko byo- 
na, era 'bamanye nga 'nze Muka- 
ma. 

27 Kale, omwana womuntu, yogera 
nenyumba ya Isiraeri obagambe 
nti Bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Era ne mu kino bajaja 
ba'mwe mwebanvumi'de, kubanga 

28 bansobyako ekyondno. Kubanga 
bwenali mbaingizi za munsi gye- 
naimusiza omukono gwange oku- 
bawa, kale nebalaba #buli lusozi 
oluwanvu na buli muti omnziivn, 
nebawerangeyo sadaka zibwe, era 
eyo gyebaleteranga ekiwebwayo 
kyabwe eki'nyiza, era eyo gyeba- 
nyokerezanga akalosa kabwe, neba- 
fukānga ebiwebwayo byābwe ebyo- 

99 kunywa. Awo nembagamba nti 
Ekifo ekigulumivu gyemugenda a- 
makulu gakyo ki? Awo erinya 
lyakyo nekitumibwa Bama ne lero. 

30 Kale gamba enyumba ya Isiraeri 
nti Bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Mweyononyesa ngengeri 
bweyali eya bajaja bamwe? era 
mwenda okugoberera emizizo gyā- 

31 bwe? era bwemuwayo ebirabo bya- 
'mwe, bwemuisa batabani ba mwe 
mu muliro, mweyononyesa nebifa- 
nanyi bya'mwe byona ne lero? kale 
nabiizibwa 'mwe, ai enyumba ya 
Isiraeri? Nga bwendi omulamu, 
bwayogera Mukama Katonda, si- 

32 būzibwe 'mwe: nekyo ekiingira 
mu m wore gwa'mwe tekiribawo na 
katono; kubanga mwogera nti ! Tu- 
naba ngamawanga, ngebika ebyo- 
munsi, okuwereza Mm emiti nama- 

33 inja. Nga bwendi omulama, bwa- 
yogera Mukama Katonda, mazima 
ndiba kabaka wa'mwe nengalo eza- 
manyi nomukono ogwagololwa ne- 

84 kirui ekifuki'dwa: era ndiba'gya 
mu mawanga nembakung'anya o- 
kuba'gya munsi mwemwasisanyi- 
zibwa, nengalo ezamanyi nomu- 
kono ogugolo dwa nekirui ekifuki- 

35 'dwa: era ndibaleta mn 'dungu 
eryamawanga, era " ndiwoleza eyo 
na mwenga tutunulagana °namaso. 

86 P Nga bwenawoleza ne bajaja ba- 
'mwe mu 'dūngu eryensi Yemisiri, 
bwentyo bwendiwoza na'mwe, bwa- 

37 yogera Mukama Katonda. Era 
rndibaisa wansi womu'go, era ndi- 
baingiza mu busibe bwendagano; 

38 era #ndibamaliramu dala abajemu, 
nabo abansobya; ndiba'gya munsi 
mwebatūla, f naye tebaliingira mu- 
nsi ya Isiraeri: kale mulimanya 


EZEKIERI. 





39 nga 'nze Mukama. Na'mwe, ai e- 
nyumba ya Isiraeri, bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti # Muge 
nde muwereze huli muntu ebifana- 
nyibye, era noluvanyuma, bwemu- 
tali'kiriza kumpulira: naye veri- 
nya lyange etukuvu temuliryonona 
nate nebirabo bya'mwe nebifana- 

40 nyi bya'mwe. Kubanga vkn lu- 
sozi Jwange olutukuvu, ku lusozi 
olwentiko ya Isiraeri, bwayogera 
Mukama Katonda, okwo enyumba 
NOTA eya Isiraeri, bo bona, kwe- 

alimperereza munsi; žeyo gye- 
ndiba'kiririza, era eyo gyendibasa- 
lirira 4 ebiwebwayo bya'mwe nehi- 
bala ebiberyeberye, ebyebitone bya- 
'mwe wami nebintu bya'mwe byo- 

4l na ebituknvu. Ndiba'kiriza nga- 
kalosa, bwendiba'gya mu mawinga 
nembakung'anya okuba'gya munsi 
mwemwasasanyizibwa; kale bndi- 


42 mawanga. 
'nze Mukama, bwendibaingiza mu- 
nsi ya Isiraeri, munsi gyenaimu- 
siza omukono gwange okugiwa ba- 

48 jaja bamwe. Awo “muli'jukirira 
eyo amakubo ga'mwe nebikolwa 
byamwe byona byemwegwagwa- 
waza nabyo; era 4 mulyetamwa 
mu maso ga'mwe 'mwe olwebibi 

44 bya'mwe byona byemwakola. Kale 
mulimanya nga 'nze Mukama, bwe- 
ndimala okukola gyemuli olweri- 
nya lyange, si ngamakubo ga'mwe 
amabi bwegali, 'so si ngebikolwa 
bya'mwe ebikyamu bwebiri, ai 'mwe 
enyumba ya Isiraeri, bwayogera 
Mukama Katonda. 

45 Awo ekigambo kya Mukama ne- 

46 kinji'jira nga kyogera nti Omwana 
womuntu simba amasogo ebukika 
obwadyo, otonyese (ekigambokyo) 
okwolekera obukika obwadyo, ola- 
gulire ku kibira ekyenimiro eyebu- 

47 kika obwadyo; ogambe ekibira e- 
kyebukika obwadyo nti Wulira eki- 
gambo kya Mukama; bwati bwa- 
yogera Mukama Katonda nti Laba, 
ndikuma omuliro mu'gwe negwo- 
kya buli muti ogwera oguli mu- 
'gwe na buli mati mukalu : enimi 


> è sq è > 


namaso gona okuva obukika obwa- 
dyo okutika obukika obwa kono 
48 gali'gya nagwo. Kale bona aba- 
lina omnbiri baliraba nga 'nze Mu- 
kama ngukimye: tegulizikizibwa. 
49 Awo nenjogera nti Wowe, Mukama 
Katonda! banjogerako nti Si mu- 


gezi wa ngero ? 
91 Awo ekirambo kya Mukama ne- 
2 kinji'jira nga kyogera nti O- 
mwana womuntu, simba amasogo 
okwolekera Eyerusalemi, otonyese 


tukuzibwa mu'mwe mu maso ga- |: 
Awo mulimanya nga | 25. 





€ Ez.16. 61. 


d EL 6. 9. 





' 670 


e Er 7.17. 


è Ma. 32. 
41. 


EZEKIERI. 


(ekigambokyo) okwolekera ebifo e- 
bitukuvu, olagulire kunsi ya Isira- 
Seri; ogambe ensi ya Isiraeri nti 
Bwati bwayogera Mukama nti 
Laba, ndi mulabewo, era ndisowola 
ekitala kyange nenki'gya mu kira- 
to kyakyo, nenkumaliramu dala o- 
4 mutukirivu nomubi. Kale kubanga 
ndikumaliramu dala omutūkirivu 
nomubi, ekitala kyange kyekiriva 
kifuluma mu kirato kyakyo okuta- 
bala bona abalina omubiri, okuva 
obukika obwadyo okutiika obukika 
5 obwa kono: kale bona abalina o- 
mubiri balimanya nga 'nze Muka- 
ma nsowo'de ekitala kyange nenki- 
'gya mu kirato kyakyo; tekiri'da 
6 nate Iwa kubiri. Kale 'sa ebikowe, 
'gwe omwana womuntu; amabega- 
go nga gakusonjose era ngoliko o- 
buinike bwoli'sa ebikowe bwotyo 
7bo nga balaba. Kale olunatiika 
bwebanakugamba nti Lwaki 'gwe 
oku'sa ebikowe? noyogera nti O- 
lwebigambo ebiwuli'dwa, kubanga 
bi'ja: na buli mutima gulisānūka, 
a nemikono gyona giriyongobera, 
na buli mwoyo guliziri ka, nama- 
vivi gona galiba manafu ngama'’zi : 
laba, bi'ja, era birikolebwa, bwayo- 
gera Mukama Katonda. 
8 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
9 kinji'jira nga kyogera nti Omwana 
womuntu, lagula oyogere nti Bwati 
bwayogera Mukama nti Yogera nti 
bd Ekitala, ekitala kiwa'ga'dwa era 
10 kizigu'dwa: kiwa'ga'dwa ki'te eki- 
wendo; kizigu'dwa kibe ngenjota : 
kale tunasanyuka? omu'go ogwo- 
11 mwanawe gunyoma buli muti. Era 
kiwere'dwayo okuzigulwa, kiryoke 
kikwatibwe: ekitala kiwa'ga'dwa. 
wewawo, kizigu'dwa, okukiwayo 
12 mu mukono gwomau'si. Kaba era 
wowogana, omwana womuntu: ku- 
banga kiri ku bantu bange, kiri kn 


bakungu bona aba Isiraeri: bawe- | 


re'dwayo eri ekitala wamu nabantu 
bange: kale kuba ku kisambikyo. 
13 Kubanga waliwo okusala omusi- 
ngo; era kiriba kitya omu'go na- 
gwo ogugaya bweguliba nga tegu- 
kyaliwo? bwayogera Mukama Ka- 
14 tonda. Kale 'gwe, omwana womu- 
ntu, lagnla okube mu ngalo; eki- 
tala kyongerwe omuliindi ogwoku- 
satu, ekitala ebyabafumiti'dwa o- 
kufa: kye kitala kyomukulu, afu. 
miti'dwa okufa, ekiingira inn bise- 
15 nge byabwe. Nta'de omumwa gwe- 
kitala ku miryango gyabwe gyona, 
omutima gwabwe gnsānūke nokwe- 
sitala kwabwe kwongerwe nyo: ee! 
kifūse ngenjota, kisongo'dwa olwo- 
16 ku'ta. Wekung'anye, tambulira ku 
gwadyo; tala, tambulira ku gwa 
kono; yona yona amasogo gyego- 
17 lekera. Era ndiknba mu ngalo, 


enengi'kusa ekirni kyange: 
Mukama nkyoge'de. 

18 Ekigambo kya Mukama nekinji- 

19 jira nate nga kyogera nti Era, o- 
mwava womuntu, wetekerewo a- 
makubo abiri ekitala kya kabaka 
Webabuloni mwekinafnluma; ago 
gombi galiva mansi emu: olambe 
ekifo, okirambire e'kubo eri'da mu 

20 kibuga werisibuka. Otekewo e'ku- 
bo ekitala mwekinafuluma okutuka 
4 Era'ba ekyabana ba Amoni noku- 
tika eri Yuda mu Yerusalemi eki- 

21riko enkomera. Kubanga kabaka 
Webabuloni yaimirira mu masa- 
ng'anzira, amakubo gombi wegasi- 
buka, okulagulwa: yazunzazunza 
obusile, neyebiiza ku baterafi, na- 

22 kebera ekibumba. Mu mukonogwe 
ogwadyo nga mulimu obulaguzi O- 
bweyerusalemi, okusimba ebitome- 
ra, okwasamira akamwa oku'ta, o- 
kuimusa e'dobozi nokwogerera wa- 
'gulu okusimba ebitomera ku mi- 
ryango, okutima ebifūnvu, okuzi- 

23 mba ebigo. Era bnliba gyebali 
ngobulaguzi obutalimu mu maso 
gabwe ababalairi'de ebirairo : naye 
a'jukiza obutali butikirivu, balyo- 
ke bakwatibwe. 

24 Mukama Katonda kyava ayogera 
bwati nti Kubanga mu 'jukizi'za o- 
batali butukirivu bwa'mwe, kuba- 
nga okusobya kwa'mwe kubi'ku- 
'Awako, ebibi bya'mwe nokulabika 
nebirabika mu bikolwa bya'mwe 
byona; kubanga mu'juki' dwa, mu- 

25 likwatibwa nomukono. Nawe, ai 
"gwe € omubi afumiti'dwa oknfa, o- 
mukulu wa Isiraeri, a'jiridwa olu- 
nakulwo, mu biro ebyobutali butu- 

26 kirivu obwenkomerero ; bwati bwa- 
yogera Mukama Katonda nti 'Gya- 
wo enkufira otikuleko engule: e- 
kyo tekiriba nate bwekityo: gulu- 
miza ebika'kanye, oka'kanye ebigu- 

27 lumizibwa. Ndikivunika, ndikivu- 
nika, ndikiwunika : 'so nekyo teki- 


riba nate, /okutūsa nyinikyo lwa- |. 


li'ja; era ndikimuwa. 

28 Nawe, omwana womuntu, 
oyogere nti Bwati bwayogera Mu- 
kama Katonda Vv ebyabana ba A- 
moni nebyokuvuma kwabwe; oyo- 
gere nti Ekitala, ekitala kisowo- 
'dwa, kiziguli dwa ekiwendo, oku- 

29 kirisa, kibere ngenjota: nga bwe- 
bakulabira ebyayānga, nga bwebi- 
kulagula ebyobulimba, okukuteka 
ku nsingo zababi abafumiti'dwa 
okufa aba'ji'dwa olunaku Iwabwe, 
mu biro ebyobutali butūkirivu o- 

30 bwenkomerero. Ki'ze mu kirato 
kyakyo. iMu kifo mwewatonde- 
rwa, munsi mwewazalirwa, mwe- 

31 ndikusalirira omusango. Bra ndi- 
kufukirako dala okunyiga kwānge ; 
ndikufuwako omuliro ogwobusungu 


21. 3-31. 


'nze 


Hsu 


it Lab. 15 
14 


21. 32—22. 910. 


“42 Basek. 
21. 16. 


è Ma. 77. 
16. 

Kuv. 2 
2). 

4 Kurv. 2, 
2 


' Ex 18. 6. 


S Lev. 18. 
7, 8. 


9 Lev. 18. 
18. 


1t Ex 38.8. 


b Ma. i Z. 


. bwānge: era ndikuwayo mu mnu- 
kono gwabantu abali ngensolo aba- 
32 magezi okuzikiriza. Oliba nku za 
muliro; omusaigwo guliba wakati 
munsi; toli'jukirwa nate: kubanga 
'nze Mukama nkyoge'de. 
9 ERA nate ekigambo kya Muka- 
ma nekinjijira nga kyogera 
2 nti Nawe, omwana womuntu, ono- 
sala omusango, onosala omnsängo 
ogwekibuga ekyomusai? kale ki- 
manyise emizizo gyakyo gyona. 
8 Era yogera nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti a Ekibuga 
ekiyiwa omusai wakati mukyo 'so, 
ekisera kyakyo kitūke, ekikola ebi- 
fananyi okweyondna okwegwagwa- 
4 waza! Ozi'za omusango ogwomu- 
saigwo gwoyiye, era ogwagwawa- 
zibwa nebifananyibyo byewakola ; 
era osembeze'za enakuzo, era otūse 
ne mu myakagyo : kyenyu de nku- 
fūla ekivume eri amawanga, nekyo- 
5 kukudalira eri ensi zona. Abo 
abakuli okumpi, nabo abakuli ewala 
balikukudalira, 'gwe alina erinya 
eryobugwagwa era a'ju'de okusasa- 
6 mala. Laba. abakungu ba Isiraeri, 
buli muntu ngobuinzabwe bwehuli, 
babanga mu'gwe okuyiwa omusai. 
7 Mu'gwe è? mwebanyomeranga kitā- 
bwe ne nyibwe; wakati mu'gwe 
c mwebakoleranga omugenyi ebyo- 
kujoga: mu'gwe d mwebalyazama- 
nyanga stalina kitawe ne 'na'mwa- 
8 ndu. Wanyomanga ebintu byānge 
ebitukuvu, noyononanga esabiti 
9 zānge. Abasaja abawairiza baba- 
nga mu'gwe Okuyiwa o musai: ne 
mu'gwe “mwebaliranga ku nsozi: 
wakati mu'gwe mwebakoleringa 
10 ebyobukaba. Mu'gwe /mwebabi- 
'kuli'de ku bwerere bwa kitābwe : 
mu'gwe mwebakwatira namangyi 
g omukazi eyali nga si malonei 
11 olwokweyawulakwe. Era waliwo 
akoze ekyomuzizo ne mukazi wa 
mu'ne; era waliwo nomulala ayo- 
nonye nobukaba mukamwanawe; 
era waliwo nomulala mu'gwe eya- 
kwata mwanyina muwala wa kita- 
12 we. Mu'gwe mwebaliri'de enguzi 
okuyiwa omusai; | wasoloza ama- 
goba nebisu'kirira, era baliranwabo 
wabavisamu amagoba ngokwati- 
'dwa omululu ngojoga, era onera- 
bi'de 'nze, bwayogera Mukama Ka- 
13 tonda. Laba 'no, amagobago aga- 
tali ga mazima gewagoba kyenava 
ngakubira mu ngalo nomusaigwo 
14 ogwabānga wakati mu'gwe. Ommu- 
timagwo guliinza okugumikiriza, 
oba emikonogyo giriinza oknba 
namanyi, mu naku mwenditeseza 
ebibyo? 'nze Mukama nkyope de 
15 nokukola ndikikola. Era £ndikn- 
sasanyiza mu mawanga, nenkutata- 


EZEKIERI. 


'ganyiza munsi (nyingi); era !ndi- 

16 kumalamu empitambiyo. Awooli- 
gwagwawazibwa kububwo we'ka 
mu maso gamawanga; kale » oli- 
manya nga nze Mnkama. 

17 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
womuntu, enyumba ya Isiraeri efū- 
se n amasengere gyendi: bona bi- 
komo na masasi na byuma na bati 
wakati mu kikomi; bo masengere 

19 ga-feza. Mukama Katonda kyava 
ayogera bwati nti Kubanga 'mwena 
mufuse masengere, laba, kyendiva 
mbakung'anya mu Yerusalemi wa- 

20 kati. Nga bwebakung'anya efeza 
nebikomo nebyūma namabāti na- 
masasi mu kyoto wakati okubifu- 
kutako omuliro okubisanusa; bwe- 
ntyo bwendikung'anya 'mwe nga 
ndiko obusūngu nekirui, era ndiba- 

21 tekawo nembasānūsa. Wewawo, 
ndibakung'anya nembafukutako o- 
muliro ogwobusingu bwange, na- 
'mwe mnlisanuka wakati mukyo. 

22 Ngefeza bwesaniikira wakati mu 
kyoto, na'mwe bwemnlisinikira 
bwemntyo wakati mnkyo; kale mn- 
limanya nga 'nze Mukama mbalu- 
seko ekirui kyange. 

23 Awo ekigambo kya Mukama ne- 

24 kinji'jira nga kyogera nti Omwana 
womuntu, kigambe nti 'Gwoli nsi 
eterongösebwa, 9'80 tetonyebwako 
nkuba ku lunaku olwoknnyigirako. 

25 Waliwo okwekobana kwa bana'bi 
bakyo wakati mukyo ngempologo. 
ma ewnluguma etagulatagula omu- 
igo: bali'de ememe (zabantu); ba- 
nyaga ebyobuga' ga nebyomu wendo 
omungi; bafude ba'na mwandu 
bakyo okuba abangi wakati mukyo. 

26 P Bakabona bakyo bagiri de ekye'jo 
amateka gange, era bagwagwawa- 
ziza chintu byange ebituknvu: 
tebawu' demu bitukuva nebitali bi- 
tukuvu, 'so tebaigiriza bantu o- 
kwawulamu ebitali birongofu nebi- 
rongofu, era r bakwese amaso ga- 
bwe esabiti zange. nange nvumisi- 

27 bwa mubo. #Abakungu bakyo wa- 
kati mukyo bali ngemisege egitagu- 
latagula omui' go; okuviwa omusai 
nokuzikiriza ememe balyoke bafune 

23 amagoba agatali ga mazima. Era 
tbana'bi bakyo babasigi'deko (@'bu- 
mba) eritaseku'dwa bulūngi, nga 
balaba ebyayanga era nga babala- 
gula ebyobulimba, nga bogera nti 
Bwati bwayogera Mukama Kato- 

29 nda, Mukama nga tayoge'de. Aba- 
ntu abomunsi bajãze, nebacoberera 
okunyaga; wewawo, beralikiri za 
OoOmwavu neyetaga, era bajoze mu- 
'na'g wanga ngabamnlanga bwerere. 

30 u Ne'nonya omusaja mubo eyandi- 
dabiri za #olukomeraA nāimirira mu 
kituli ekiwagu'dwa mu maso gange 





671 : 
lEz. 24.11, 


m Er 6. 7. 


” Zab. 119. 


“ Zah.68.9. 
Ez. 34. 28. 


t Ex 13. 10. 


“ Yer. 5.1. 
” Fz. 13.5. 


672 


Y Ez 7.4 


a Yer. 3.7, 
` 10. 

"Z. 16. 45, 
46. 
è Ez. 16.15. 
e Ez. 20.7. 


d Ez. 16.8. 


e 
15.19; 17.3. 
Kos, 8. 9. 


EZEKIERI. 


kulwensi, 'neme okngizikiriza : na- 
31ye nesiraba nomn. Kyenvu'de 
mbafukako okunyiga kwange; mba- 
mazewo nomuliro ogwobusūngu 
bwange: ndese ku mutwe gwabwe 
ye'kubo lyabwe bo, bwayogera Mu- 


kama Katonda. 
9 3 Ekigambo kya Mukama neki- 
njijira nate nga kyogera nti 

2 Omwana womuntu, waliwo 3aba- 
3 kazi babiri, nyabwe omu: > neba- 
endera “mu Misiri; bayenda mu 
uto bwabwe: eyo amabere gabwe 
gyeganyigirizibwa, era eyo gyeba- 
betenta enywanto ezobutanaba ku- 

4 manya musaja. Namanya gabwe 
Okola, omukulu, ne Okoliba, muga- 
ndawe: dnebaba bange nebazala 
abana abobulenzi nabobuwala. Na- 
manya gabwe, Samaliya ye Okola, 
5 ne Yerusalemi ye Okoliba. Okola 
nayenda bweyali owange; nasusuta 
6 baganzibe, “Abasuli baliranwabe, 
abayambalanga kaniki, abakulu na- 
bamasaza, bona balenzi abegombe- 
bwa, abasaja abembalasi abebaga'de 

7 embalasi. Nabagabiraobwenzibwe, 
bona basaja Abebwasuli abalonde: 
era buli gweyasusuta, neyeyono- 
nyesa nebifananyi byabwe byona. 
8 'So talekangayo bwenzibwe okuva 
“mu (naku) Ezemisiri; kubanga mu 
butobwe basula naye, nebabetenta 


enywanto ezobutanaba kumanya 


musaja: nebamufukako obwenzi 
9 bwabwe. Kyenava 'muwayo mu 
mukono gwa baganzibe, mu muko- 
10 no Gwabasuli beyasusuta. Abo bä- 
bi'kula ku bwererebwe: nebatwala 
abanabe abobulenzi nabobuwala, 
naye nebamu'ta nekitala: nafika 
ekigambo ekyobuwemu mu bakazi; 
kubanga bamukome'kerezako emi- 
11 sango. Ne mugandawe Okoliba na- 
laba ekyo, naye namusinga okukya- 
ma mu kususutakwe ne mu bwe- 
nzibwe obwabanga obungi okusinga 

12 obwenzi bwa mugandawe. Yasu- 
suta Abasuli, abamasaza nabakuln, 
baliran wabe, abayambalanga engo- 
ye ezinekaneka enyo, abembalasi 
abebaga'de embalisi, bona balenzi 
18 abegombebwa. Nendaba ngagwa- 
gwawazibwa; bombi bakwata e'ku- 

14 bo limu. Ye nayongera ku bwenzi- 
bwe; kubanga yalaba abasaja aba- 
tonebwa kn kisenge, ebifananyi 
Ebyabakaludaya ebyatonebwa ne 
15 gerenge, nga besibye enkoba mu 
biwato, nga bagazii'za ebiremba 
ebyamabala ku mitwe gyäbwe, bona 
balängira okutunulirwa. ngekifana- 
nyi bwekiri Ekyabababuloni mu Bu- 

16 kaludaya, ensi mwebazalirwa. Awo 
mangwago nga kya'je abalabe nã- 
basusuta nibatumira ababaka mn 
17 Bukaludaya. Abababnloni neba'ja 





gyali mu kitanda ekyokwagala, ne- 
bamwondna nobwenzi bwabwe, ye 
nagwagwawazibwa nabo, omwoyo- 

18 gwe negubatamwa. Kale bwatyo 
nabi'kula ku bwenzibwe nabi'knla 
ku bwererebwe: kale omwoyo gwa- 
nge negumutamwa,ngomwoyo gwa- 

' nge bwegwatamwa mugandawe. 
19 Era naye /niyongera ku bwenzi- 
“ bwe, nga'jukira enaku ezobatêbwe, 
mweyayendera munsi Eyemisiri. 

20 Awo nasusuta baganzi babwe, omu- 
biri gwabwe ngenyama yendogoi, 
nebibavamu biri ngebiva mu mba- 

21 lasi. Bwotyo no'jukira obukaba 
obwomubutobwo, enywantozo bwe- 
zabetentebwa Abamisiri olwamabe- 
re agomubuwalabwo. 

22 Kale, 'gwe Okoliba, bwati bwa- 
yogera Mukama Katonda nti Laba, 
ndigolokosa ku'gwe baganzibo o- 
mwoyogwo begutami'dwa, #nemba- 

23 leta okukulūmba enjui zona: Aba- 
babuloni Nabakaludaya bona, ʻ Pe- 
kodi ne Soa ne Koa, Nabasuli bona 
wamu nabo: abalenzi abegombe- 
bwa, bona ba masaza na bakulu, 
abalangira nabasaja abātikirira, bo- 

24 na nga bebaga'de embalasi. Era 
balikutabäla nga baku'te ebyoku- 
Iwinyisa, amagali ne banamuziga, 
era nga balina ekibina ekyamawa- 
nga; balyesimba okulwana näwe, 
nga balina obugabo nengabo nenku- 
fira enjui zona: era ndibatikira o- 
kusala emisāngo, k nebakusalira o- 
masang ngensAnge gyabwe bwe- 

25 giri. ndikusimbako obu'gya 
bwange, nabo balikubonereza neki- 
rui; baliku'gyako enyindoyo nama- 
tugo; nekitiundukyo ekirifi'kawo ki- 
rigwa nekitala : balitwala abanabo 
abobulenzi nabobuwala; nekitū- 
ndukyo ekirifi'kawo kiryokebwa o. 

26 muliro. Era balikwambuza ebya- 
mbalobyo, nebaku'gyako gina A 

27 njobyo ebirungi. Bwentyo bwendi- 
mazawo gyoli obukababwo nobwe- 
nzibwo (obwava) munsi Yemisiri : 
nokuimusa notobaimusiza nate a- 
masogo newakuba'de oku'jukira 

28 Misiri nate. Kubanga bwati bwa. 
yogera Mukama Katonda nti Laba, 
ndiknwayo mu mukono gwabo ! bo- 
kyawa, mu mnkono gwabo omwo- 

29 yogwo tami'dwa: nabo baliku- 
kola olwobukyawe, baliku'gyako o- 
mulimugwo gwona, nebakuleka ngo- 
li bwerere nga tobi'ki'dwako: obwe- 
rēre obwobwenzibwo nebubi'kuli- 
bwa, obukababwo era nobwenzibwo. 

30 Ebyo birikukolebwa, kubanga ™ wa- 
yenda okugoberera abamawānga 
era kubanga ogwagwawazibwa ne- 

81 bifananyi byabwe. Watambulira 
mu 'kubo lya mugandawo; kyendi- 
va mpa *”ekikõmpekyo mu muko- 

32 nogwo. Bwati bwayogera Mukama |! 





22. 31—23. 2. 





28. 33— 24. 16. 


kya mugandawo, ekiwānvu era eki- 
nene: olisekererwa dala nodillirwa : 

33 kirimu bingi. Oli'jula obutamivu 
nobuinike, ekikompe ekyokusama- 
lirwa nokulekebwawo, ekikompe 

34 kya mugandawo Samaliya. Oliki- 
nywa nokutankira, nome'keta ° e- 
ngyo zakyo, noyuza amaberego: 
kubanga 'nze nkyoge'de, bwayogera 

35 Mukama Katonda. Mukama Ka- 
tonda kyava ayogera bwati nti Ku- 
banga onerabi'de, nonsula enyuma 
wamabegago, kale nawe berako o- 
bukababwo nobwenzibwo. 

36 Era Mukama nang'amba nti O- 
mwana womuntu Ponosala omusa- 
ngo gwa Okola ne Okoliba? kale 

37 babulire emizizo gyabwe. Kubanga 
bayenda, nomusai guli mu mikono 
gyabwe, era bayenda ku bifananyi 
byabwe; era ne batabani babwe 
bebanzalira ” babaisiza mu (muliro) 

38 eri byo okulibwa. Era nate banko- 
ze kino: #bononye ekifo kyange 
ekitukuvu. ku lupaku olumu, era 

39 t bononye esabiti zange. Kubanga 
vu bwebarmala oku tira abana babwe 
ebifananyi byabwe, kale neba'ja ku 
lunaku olwo “mu kifo kyange eki- 
tukuvu okukyonona; era, laba, 
ybwebatyo bwebakoze wakati mu 

40 nyumba yange. Era nate mwatu- 
mya abantu abava ewala: abatu- 
mirwa omubaka, kale, laba, neba- 
'ja; nonabira abo noziga amasogo 

41 newenyo ka nebyobuyonjo; notula 
“ku kitanda ekyekitibwa, emeza nge- 
tegeke'dwa mu maso gakyo, ? kwe- 

. wateka obubine bwange namafuta 

42 gange. Ne'dobozi eryekibina ekye- 
'golota | yali naye: abatamivu neba- 
letebwa okuva mu 'dingu wamu 
nabasaja abakopi; nebateka ebi- 
komo ku mikono gyabo (bombi), 
nengule enüugi ku mitwe gyabwe. 

43 Awo nenjogera kwoyo eyali aka- 
'diye mu bwenzi nti Kakano bana- 

44 yenda kuye, naye (nabo). Nebai- 
ngira gyali, nga bwebaingira eri 
omukazi omwenzi: bwebatyo bwe- 
baingira eri Okola neri Okoliba, 

45 abakasi. abakaba. Nabatūkirivn, 
abo be 4 balibasalira omusāngo nga- 
bakazi abenzi bwebasalirwa omusa- 
ngo era ngabakazi abayiwa omusai 
bwebasalirwa omusāngo; kubanga 
benzi, nomusai guli mu mikono 

46 gyabwe. Kubanga bwati bwayoge- 
ra Mukama Katonda nti Ndibali- 
nyisiza ekibina nembawayo okuyii- 
gumizibwa erui nerui nokunyagi- 

47 bwa. Kale ekibina kiribakuba amai- 
nja, nebabafumita nebitala byabwe; 
bali'ta abana babwe abobulenzi na- 
bobuwala nebokya enyumba zabwe 

48 omuliro. Bwentyo Lwendikomiya 
obukaba munsi, abakazi bona bai- 


EZEKIERI. 
Katonda. nti Olinywa ku kikompe 


girizibwe obutakola ngobukaba bwa- 
49 'mwe bwebuli. Era balibasasula 
obukaba bwa'mwe, na'mwe muli- 
bako ebibi ebyebifananyi bya mwe: 
kale muliinanya nga 'nze Mukama 


Katouda. 
9 4 NATE amu mwika ogwomwe- 
nda mu mwezi ogwekumi ku 
(lunaku) olwomwezi olwekumi eki- 
gambo kya Mukama nekinji'jira 

2 nga kyogera nti Omwana womuntu, 
wewandikire erinya eryolunaku, e- 
ryolunaku olwa lero: kabaka We- 
babuloni yasemberera Yerusalemi 

3 ku lunaku luno. Era ogerere enyu- 
mba enjemu olugero obagambe nti 
Bwati bwayogera Mukama Katonda 
nti > Tekako esufuliya, gitekeko, era 

4 ogifukemu aina'zi: okung'anye ebifi 
byamu obitekemu, buli kifi ekirū- 
ngi, ekisambi nomukono; gi'juze 

5 amagūmba agasinga obulūngi. 'Di- 
ya ku mbuzi esinga obulungi, otiime 
amagumba wansi wayo: gyeseze 
bulingi ; wewawo, amagūmba gayo 
gafumbibwe wakati muyo. 

6 Mukama Katonda kyava ayogera 
bwati nti Zisanze ekibuga ekyomu- 
sai, esufuliya omnli obutala'ge bwa- 
yo, 's0 nobutala'ge bwayo tebugi- 
vu'demu! gi'gyemu kitundu kitu- 

7 ndu; te'gwiri'dwako kalulu. Ku- 
banga omusai gwakyo guli wakati 
mukyo; kyaguteka ku Iwazi olwe- 
rêre; “tekyagufuka ku 'taka oku- 

8 gubi'kako enfufu; gulinyise ekirni 
okuwalana e'gwanga, kyenvu'de 
nteka omusai gwakyo ku Iwazi o- 

9 Iwerere, gulemeokubi'kibwako. Mu. 
kama Katonda kyava ayogera bwati 
nti Zisanze ekibuga ekyomusai! era 
nange nditekera enkomi okuba e- 

10 nene. Tindikira enku nyingi, oyase 
omuliro, ofumbire dala enyama, o- 
kwase ama'zi genyama, amagumba 

11 gasirire. Olyoke ogiteke ku manda 
gayo nga terimu kintu, ebugume, 
nekikomo kyayo ki'gye, 4 nempita- 
mbi yayo esanuke muyo, obutala ge 

12 bwayo bumalibwewo. Kyekoye'za 
nokutegana: era naye obutala'ge 
bwakyo obungi tebukivamu; obu- 
tala'ge bwakyo (tebuvamu) na mu- 

13 liro. Mu mpitambiyo mulimu obu- 
kaba: kubanga nakulongosa' sõ te- 
walongosebwa, kyoliva olema oku- 
longosebwa empitambiyo nate na 
katono okutūsa “lwendi'kusa eki- 

14 rui kyange ku'gwe. 'Nze Mukama 
nkyoge'de: kirituka nange ndiki- 
kola. siri'da nyuma 'so sirisonyiwa 
'86 siryejusa; ngamakubogo bwe- 
gali era ngebikolwabyo bwebiri, 

- bwebalikusalira omusango, bwayo- 
gera Mukama Katonda. 

15 Era ekigambo kya Mukama ne- 

16 kinji'jira nga kyogera nti Omwana 


b Yer. 1.13. 
EL 11.3,7, 
ll. 





674 


i Erz, 12. 6. 
k Ez. 1211. 


l Ez. 6.7. 


m Ez. 33. 
21, 22. 


“ Ez2.21.28. 


EZEKIERI. 





womuntu, laba, oba oli awo nenku- 
'gyako ekyo amasogo kyegegomba : 
era naye towubalinga 'so tokaba- 
nga maziga 'sō namazigago- gale- 

17 mênga okukulukuta. ''Sa ebikowe 
naye kasirise; towubalira afu'de, 
Jwesibe ekirembakyo, 9 onanike e- 
ngatozo mu bigere, 'so tobi'ka ku 
mimwagyo, 's0 tolyanga ku 'mere 

18 eyabantu. Awo nenjogera naba- 
ntu enkya; akawungezi mukazi 
wange nifa: nenkola enkya nga 

19 bwenalagi'dwa. Abantu nebang'a- 
mba nti Totubilire ebigambo bino 
bwebiri ku'fe, kyova okola bwotyo ? 

20 Awo nembagamba nti Ekigambo 
kya Mukama kyanji'jiri'de nga kyo- 

21 gera nti Gamba enyumba ya Ísi- 
raeri nti Bwati bwayogera Muka- 
ma Katonda nti Laba, ndyonona 
ekifo kyange ekitukuvu, amalala 
ngobuinza bwamwe, amaso ga- 
'mwe kyegegomba, nekyo ememe 
ya'mwe kyesasira ; kale abāna ba- 
'mwe abobulenzi nabobuwala be- 
mwaleka enyuma baligwa nekitala. 

22 Namwe mulikola nga 'nze bwe- 
nkoze: temulibi'ka ku mimwa gya. 
'mwe 's0 temulirya 'mere ya ba- 

23 ntu. Nebiremba bya'mwe biriba 
ku mitwe gya'mwe, nengato za- 
"mwe mu bigere bya'mwe: temu. 
liwubala ’sō temulikaba; naye mu- 

- liyöngoberera mu butali butukirivu 
bwa'mwe, nemusinda buli muntu 

24 ne mu'ne. Bwekityo Ezekieri ali- 
ba gyemuli f akabonero; ¥ nga byo- 
na bwebiri byakoze bwemutyo bwe- 
mulikola: ekyo bwekiri'ja, kale 
l nemulyoka mutegera nga ’nze 
Mukama Katonda. 

25 Nawe, omwana womuntu, kn lu- 
naku lwendiba'gyako amānyi gā- 
bwe, esanyu eryekitibwa kyābwe, 
amaso gābwe kyegegomba, nekyo 
kyebatekako omutima gwābwe, a- 
bana bābwe abobulenzi nabobu- 

26 wala, kale ku lunaku olwo tekiriba 
'bwekityo ngoyo %aliwona ali'ja 
gyoli okukikuwuliza namatugo ! 

27 Ku lunaku olwo akamwāko kalya- 
samira oyo aliba ngawonye, noyo- 
gera 'so toliba kasiru nate: bwe- 
kityo oliba kabonero gyebali ; kale 
balimanya nga 'nze Mukama. 


25 Awo ekigambo kya Mukama 
nekinji'jira nga kyogera nti 
2 Omwana womuntu, simba amasogo 
okwolekera 4 abana ba Amoni, oba- 
3 lagulireko: ogambe abāna ba Amo- 
ni nti Muwulire ekigambo kya 
Mukama Katonda; bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti Kubanga 
wayogera nti Nyenya, eri awatuku- 
vu wange, bwewayononeka; neri 
ensi ya Isiraeri bweyazisibwa ; ne- 
ri enyumba ya Yuda bwebagenda 


4 mu busibe: laba, kyendiva nkuwa- 
yo eri abāna abebuvanjuba okuba 
obutaka, kale balisisira ensisira za- 
bwe mu'gwe, nebatula mu'gwe; 
balirya ebibalabyo, era balinywa 

5 amatago. Era ndifula La'ba oku- 
banga ekisibo yeng an, nabi- 
na ba Amoni okubanga ekifo embu- 
zi wezigalamira: kale mulimanya 

6 nga 'nze Mukama. Kubanga bwa- 
ti bwayogera Mukama Katonda nti 
Kubanga okubye mu ngalo, nosa- 
mba nebigere, nosanyukira kunsi 
ya Isiraeri nekye'jo kyona ekyo- 

7 mumemeyo; laba, kyenvu'de nku- 
gololerako omukono gwange, era 
ndikuwayo okuba bomunyago eri 
amawāngá; era ndikuzikiriza mu 
mawanga, nenkumalamu munsi 
ezo: ndikufafaganya; kale olima- 
nya nga 'nze Mukama. 

8 Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Kubanga ¢ Moabu ne 4 Be- 
iri bogera nti Laba, enyumba ya 
Yuda efanana amawanga gona; 

9 laba, kyendiva mba'gulira abana 
bebuvanjuba olui Iwa Moabu okava 
mu bibuga, okuva mu bibugabye 
ebiri ku nsaloye, ekitibwa ekyensi, 
e Besuyesimosi, /Baalumeoni, ne 


v Kiriyasaimu, okutabala abana ba |, 


10 Amoni, era ndibawa okuba obuta- 
ka, abina Amoni balemenga 
11 oku'jukirirwa mu mawanga: era 
nditukiriza emisingo ku Moabu; 
kale balimanya nga 'nze Mukama. 
12 Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti ê Kubanga Edomu akoze 


bubi enyumba ya Yuda ngawalana |7 


@'gwanga, era ayononye nyo era ye- 
13 walani'de e'gwanga kubo ; M 
Katonda kyava ayogera bwati nti 
Ndigololera ku omu omukono 
. gwange, nemumalamu abantu ne- 
nsolo : era ndigizisa okuva £ Etema- 
. ni: okutūka ! Ededani baligwa ne- 
14 kitala. Era’ nditeka e'gwanga lyi- 
nge ku Edomu nomukono gwaba- 
ntu bange Isiraeri; era balikolera 
mu Edomu ngobusiingu bwange 
bwebuli era ngekirui kyange bwe- 
kiri: kale balimanya okuwalana kwa- 
nge, bwayogera Mukama Katonda. 
15 Bwati bwayogera Mukama Kato. 
nda nti Kubanga ? Abafirisuti bako- 
ze nga bawalana e'gwanga, era ba- 
“ walanye e'gwanga ememe (yābwe) 
ngeriko ekye'jo, okugirikiriza no- 
16 bulabe obunta'gwawo; Mukama Ka- 
tonda kyaya ayogera bwati nti La 
ba, ndigololera ku Bafirisuti omu- 
kono gwange, era ndimalawo Aba- 
keresi, nenzikiriza ekitūndu ekifi- 
17 'sewo ekyoku'tale lyenyanja. Era 
ndiwalana kubo e'gwan ekulu 
nga mbanenya nekirui : e bali- 
rrika nga 'nze Mukama, bwendi- 
batekako e'gwanga lyānge. 


24. 17—25. 15. | 





è Er? 2. 


“Ja 1351. 
din? 


manara ain aana ana aan aana e 
Aa gg a A a 


26. 1—27. 10. 


——— 


b Yer.34.1. 


/ Yer. LI. 


9 6 Awoolwatiika mu mwika ogwe- 
kumi nesatu ku (lunaku) olwo- 
luberyeberye olwomwezi ekigambo 
kya Mukama nekinji'jira nga kyo- 
2 gera nti Omwana womuntu, 4 ku- 
banga Tulo ayoge'de ku Yerusalemi 
nti Nyenya! oyo amenyese (eyaba- 
nga) omulyango ogwamawanga; a- 
kyuki'de gyendi: kakano ye nga- 
maze okuzisibwa 'nze ndiga'gawa- 
3 la: Mukama Katonda kyava ayoge- 
ra bwati nti Laba, ndi mulabewo, 
'gwe Taulo, era ò ndikutabaza ama- 
wanga mangi, ngenyanja bwetaba- 
4 za amayengo gayo. Kale baliziki- 
riza babugwe ba Tulo, nebamenye- 
ra dala ebigobye: era ndimukolo- 
kotako eufūfuye, ne'mufila olwazi 
5 olwerere. Anābānga kifo kya ku- 
togerangako migonjo “wakati mu 
nyanja: kubanga 'nze nkyoge'de, 
bwayogera Mukama Katonda: era 
kinābānga munyago gwa mawā- 
6 nga. Ne bawalabe abali mu 'tale 
bali'tibwa nekitala : kale balimanya 

7 nga 'nze Mukama. Kubanga Mu- 
kama Katonda bwayogera bwati nti 

d Laba, ndireta ku Mulo Nebukadu- 


le'za kabaka Webabuloni, “kabaka 
wa bakabaka,/okuva ebukika obwa 
kono, ngalina embalasi namagali 
mabebaga'de embalasi nekibina na- 
8 RADI bangi. Ali'ta nekitala bawa- 


abali mu 'tale: era alikuzi- 
mbako ebigo, nakutumakoekifinyu, 

9 nakuimusizako engabo. Era alisi- 
mba ebintubye ebitomera ku babu- 
ebo, era alimenyera dala ebigo- 

10 kyo nemba'zize. Embalāsize kuba- 
nga ziinze obungi, enfūfu yazo eri- 
kubi'kako : babugwebo balikankana 
olwoluyogano lwabo abebagala e- 

. mbalasi ne banamuziga namagali, 
bwaliingira mu miryangogyo, nen- 
bantu bwebaingira mu kibuga eki- 

11 wagu'dwamu ekituli. Alirinyirira 
engudozo zona nebinūlo byembala- 
size: ali'ta abantubo nekitala, ne- 
mpagi ezamanyigo ziri'ka wansi. 

12 Era balinyaga obuga'gabwo, nebyo- 
buguzibwo balibifūla omui’go: era 
balimenyera dala babugwebo, neba- 
zikiriza enyumbazo ezokwesima : 
era baligalamiza amainjago nemiti- 
gyo nenfūfuyo wakati mu ma 'zi. 

18 Era ndikomya e'dobozi eryenyi- 
mbezo: nokuvuga kwenangazo te- 

14 kuliwulirwa nate. Era ndikufila 
olwazi olwerēre: era onobanga ki- 
fo kya kutegerangako migonjo: to- 
lizimbibwa nate : kubanga 'nze Mu- 
kama nkyoge'de, bwayogera Muka- 
ma Katonda. 

15 Bwati Mukama Katonda bwaga- 
mba Tulo nti Ebizinga tebirikanka- 
na olwokubwatuka olwokugwakwo, 
abaliko ebiwūndu bwebalisinda, 
ngaba'tira ekiwendo wakati mu- 


16 'gwe? Awo 2 abalingira bona abe- 
nyanja baliva ku ntebe zābwe, ne- 
bambula ebyambalo byābwe, ne- 
be'gyako engoye zābwe ezedalizi : 
balyambala okukankana; balitila 

ku taka nga bakankana buli kasera 

17 nebakusamaliririra. Era balitanu- 
la oknkukungubagira nebakngamba 
nti Ngozikiri'de, gweyatūlwāngamu 
abalunyanja, ekibuga ekyayatikiri- 
ra, fekyalina amanyi ku nyanja, kyo 
nabo abakitiilamu, abagwisako enti- 
sa yabwe kwabo bona abagitambuli- 

18 rangamu | Kakano ebizinga birika- 

.mkana ku lunaku olwokugwakwo : 
wewawo, ebizinga ebiri mu nyanja 
birikeng'entererwa olwokugenda- 

19 kwo. ubanga bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti Bwendikufi.- 
la ekibuga ekyalekebwawo, ngebi- 
buga ebitatūlwamu; * bwendikuli. 
nyisako enyanja, ama'zi amangi ne- 

20 gakubi'kako; kale ! ndikuka kanya 

. wamn nabo aba'ka mu bunya, eri 
abantu abomubiro ebye'da, era ndi- 
kutiza mu njui zensi eza wansi, 

“mu bifo ebyalekebwawo obwe'da, 
wamu nabo aba ka mu bunya, ole- 
mênga okutiilwamu; era nditeka e- 
kitibwa munsi eyabalamu: 7" ndi- 
kufula entisa, 'so tolibawo nate: 
newakuba'de nga bakunonya, naye 
tebakulabenga nate enaku zona, 
bwayogera Mukama Katonda. 


91 


2 ExicamsBo kya Mukama neki- 
nji'jira nate nga kyogera nti 

2 Nawe, omwana womuntn, tanula o- 
3 kukungubagira Tulo: ogambe Tulo 
nti Ai gwatila awaingirirwa mu 
nyanja, omusibuzi owamawanga e- 
ri ebizinga bingi, bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti 'Gwe, ai Tu- 
lo, oyoge'de nti 'Nze natūkirira mu 

4 bulūngi. Ensalozo ziri mu muti- 
ma gwenyanja, abazimbibo batiiki- 

5 ri'za obuliingibwo. Embawozo zo- 
na bizi'gya mu miberosi egiva ku 
a Seniri: ba'gye emivule ku Lebs- 
6 noni okukukolera omulongoti. E- 
nkasizo bazikoze mu myera egya 
Basani : emangazo bazikoze'za ma- 
sanga agawairwa munzo ezava ku 
7 è bizinga bya Ki'timu. Ftangalyo 
lyali lya bafuta eriko omulimu o- 
goda ogwava Emisiri, libere 
gyoli ebendera : engoye eza kaniki 
nezefalūngu ezava ku “bizinga bya 

8 Erisa ze zali ecandaluwayo. Aba- 
tula mu Sidoni ne Aluvadi be bali 
abavuzibo : abagezigezibo bāli mu- 
'gwe, si Tulo, be bali abagobabo. 

9 Abaka'de ba d Gebali nabagezigezi 
bayo bali mu'gwe, nga be bakonzi- 
bo: ebyombo byona ebyokunyanja 
nabalunyanja babyo babanga mu- 
'gwe okuwamba ebyobuguzibwo. 
10 Obuperusi ne “Ludi ne Puti bali 


k Kr.27.34. 


l E2r.31.14; 
32. 18. 


b Lub. 10. 
4,3. 


€ Lub.10.4 


“Is. 68. 11, 
Yer. 44. 9. 
E7. 3. 5. 





EZEKIERI. 


mu 'gyeryo, abasajabo abalwanyi: 
bawanikanga mu'gwe engabo ne- 
11 nkufira: batenda obulūngibwo. A- 
basaja Abeyaluvadi wamu ne'gye- 
ryo babanga ku babugwebo okweto- 
12 lola, Nabaga'mada babanga mu bi- 
gobyo : bawanikanga engabo zabwe 
ku babugwebo okwetolola : bātūkiri- 
za obulingibwo. / Talusisi ye yabi- 
nga omusubuziwo olwobuga'ga o- 
bwengeri zona: bawangayo olwo- 
buguzibwo efeza nebyuma nama- 
13 bati namasasi. 7 Yavani, Tubali, 
ne Meseki, be bali abasubuziba : 
bawanga emibiri gyabantu nebi- 
. ntu ebyebikomo olwobuguzibwo. 
14 Abomunyumba ya iTogaluma ba- 
wangayo embalāsi .nembalāsi e- 
zentalo nenyumbu olwebintubyo. 
15 Abasaja $ Abededani be bali abasii- 
buzibo : ebizinga bingi ebyali aka- 
tale akomumukonogwo: bakulete- 
ranga okuwanyisa amasanga nemi- 
16 togo. Obusuli yabinga musubuzi- 
wo olwolufulube lwemirimugyo : 
bawangayo olwebintubyo amainja 
aga nawandagala nolugoye olwefu- 
lungu nomulimu ogw izi ne ba- 
futa enūngi ne kolali namainja a- 
17 matwakavu. Yuda nensi ya Isira- 
eri bibanga basūhuzibo: bawanga- 
“yo olwobuguzibwo eng'ano ! Eye- 
mi'nisi nebyakalosa nomubisi gwe- 
18 njuki namafuta nenvūmbo. Dama. 
siko yabānga musūbuziwo olwolu- 
fulube olwemirimugyo, olwolufnlu- 
be Iwobuga'ga obwengeri zona : no- 
mwenge Ogwekeruboni nebyoya 
19 byendiga ebyeru. Vedani ne Ya- 
vani bawangayo olwebintubyo obu- 
gögwa: ekyuma ekimasamasa ne 
m kasiya ne kalamo byabanga mu 
20 buguzibwo. Dedani yabanga mu- 
sūbuziwo olwengoye ezomuwendo 
21 omungi ezokwebagalirako. Obu- 
walabu nabalangira bona Abeke- 
dali abo bābānga basūbuzi ba mu 
mukonogwo: babanga basūbuzibo 
olwabana bendiga nendiga enume 
22 nembuzi. Abasubuzi Abeseba ne 
Laama bibanga basubuzibo: bawa- 
. ngayo olwebintubyo ebyakalosa e- 
bisinga byona namainja gona ago- 
23 muwendo omungi nezābu. Kalani, 
< ne Ka'ne ne Edeni nabasiibuzi Abe- 
seba ne Asuli, ne Kirumadi bābā- 
24 nga basūbuzibo. Abo be bābānga 
abasūbuzibo olwebintu ebirōnde, 
olwemitūmba gya kaniki nemirimu 
egyedalizi, nesanduko ezebyambalo 
ezinekaneka, ezisibibwa nemigwa 
ezikolebwa emivule, mu byobugu- 
25 zibwo. r”Ebyombo Ebyetalusisi 
bye byakutambuliranga olwobugu- 
zibwo: era waga'gawala noba wa 
kitibwa kinene mu mutima gwenya- 
26 nja. Abavuzibo bakutiisiza awali 
ama 'zi amangi: omuyaga ogwebu- 


vanjuba gukumenye mu mutima 
27 gwenyanja. Obuga'gabwo nebintn- 
byo, obuguzibwo, abalunyanjabo, 
nabagobabo, abakonzibo nabawā- 
mba obuguzibwo, nabasajabo bona 
abalwanyi abali mu'gwe, wamu ne- 
kibinakyo kyona ekiri mu'gwe wa- 
kati, baligwa mu mutima gwenya- 
28 nja ku lunaku olwokugwakwo. O- 
Jwe'dobozi eryokulekana kwabago- 
babo, ebyalo ebiriranyewo birika- 
29 nkana. Nabo bona abakwata enka- 
si, abalunyanja nabagoba bona abo- 
kunyanja baliva mu byombo bya- 
30 bwe, baliimirira ku lukalun, era ba- 
liwuliza e'dobozi lyabwe, nga ba- 
kukabira, era balirira nga baliko o- 
buinike, nebasūla enfūfu ku mitwe 
gyäbwe, era balyekulukunya mu- 
31 'vu: era balikumwera nebesiba e- 
bibukutu, era balikukabira amaziga 
ememe zabwe nga ziriko obuinike, 
32 nga bawubila nyo nyini. Awo nga 
bakuba ebiwobe balitanula okuku- 
kungubagira nebakukungubagira 
(nga bogera nti) Ani afanana Tulo, 
afanana oyo asirisibwa wakati mu 
33 nyanja? 0 Ebintubyo bwebyavā. 
nga ku nyanja, wa'juzanga amawa- 
nga mangi: waga'gawaza bakabaka 
bensi nolufulube lwobuga'gabwo 
34 nolwobuguzibwo. Mu biro enyanja 
bweyakumenya mu buziba obwa- 
mazi, obuguzibwo nekibinakyo 
kyona nebigwa wakati mu'gwe. 
35 P Abo bona abali ku bizinga baku- 
samaliriride, ne bakabaka bäbwe 
bati'de nyo nyini, amaso gābwe ge- 
36 ralikiri'de. Abasūbuzi abomuma- 
wanga bakusaza; ofūse entisa, 'sō 
tobengawo nate enaku rona. 
28 EriGAMBO kya Mukama neki- 
nji'jira nate nga kyogera nti 
2 Omwans womuntu, gamba omu- 
' längira Wetulo nti Bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti Kubanga 
omutimagwo gugulumizibwa noyo- 
gera nti 'Nze katonda, ntu'de ku 
ntebe ya Katonda 4 wakati mu nya- 
“nja: era naye boli muntu buntu 
'so si Katonda, newakuba'de nga 
. wasimba omutimagwo ngomutima 
8 gwa Katonda : laba, colina amagezi 
okusinga Danieri; tewali kyama 
4 kyebainza okukukweka: wefunira 
obuga'ga olwamagezigo nokutege- 
rakwo, nofuna ezabu nefeza mu 
5 byobuga'gabyo: oyonge'de obuga- 
'gabwo olwamagezigo amangi no- 
Iwokusūbulak wo, nomutimagwo gu- 
6 gulumizibwa olwobuga'gabwo : Mu- 
kama Katonda kyava ayogera bwati 
nti Kubanga osimbye omutimagwo 
7 ngomutima gwa tonda; laba, 
kyendiva nkuletako ba'na'gwanga, 
abentisa abomumawinga: kale ba- 
lisêwola ebitala byibwe okulwinyi- 








— 


28. 8—29. 8. 


d Er. 31. 

18; R 19, 
21, 24-30, 
32. 


' Ez. 31.8, 
9. 


S Kuv. B. 
20. 


7 Er 20. 
40. 


i E1216. 


t Ex 30. 8, 
14, 16. 
Kub, 18. 8. 


tlas B. 4 
12. 


Yer 25.22; 


27.3. 
Ez 32. 30. 


sa obuliingi obwamagezigo, era ba- 

8 Ilyonona okumasamasakwo. Bali- 
ku'sa mu bunya; era olifa ngabo 
bwebafa aha'tirwas mu mutima gwe- 

9 nyanja. Olyeyongera nate okuga- 
mbira mu maso goyo aku'ta nti 
'Nze Katonda? naye oli muntu 
buntu 's6 si Katonda mu mukono 

10 gwoyo akufumita. Olifa ngābo 
bwebafa 4 abatali bakomole nomu- 
kono gwa ba'na'gwanga: kubanga 
'nze nkyoge'de, bwayogera Mukama 
Katonda. 

11 Era nate ekigambo kya Mukama 
na womunta, tanula okukunguba- 
gira kabaka Wetulo omugambe nti 
Bwati bwayogerą Mukama Kato- 
nda nti O'sa akabonero ku muwe- 
ndo, ngo'ju'de amagezi, ngotūkiri- 

13'de obulingi. Wali mu “Adeni 
olnsuku Iwa Katonda; buli'jinja 
“eryomuwendeé omungi lyabinga lya 
kukubi'kako, sadio, topazi, ne ali- 
masi, berulo, sokamu, ne yasepi, 
safiro, e'jinja erya nawandagala, 
ne kabunkulo, nezibu: emirimu 
egyebitasabyo negyenderezo gyali 
mu'gwe; gyategekebwa ku lunaku 

14 kwewatonderwa. Wali /kembi e- 
'yafukibwako amafnta abi'kako : era 
"nzê nakusimba (nokubera) nobera 
ku #lusozi Iwa Katonda olutukuvu; 
watambula erui nerui wakati mu 

15 mainja agomuliro. Wah ngotūki- 
ride mu makubogo oknva ku lu- 
naku kwewatonderwa okntūsa obu- 
tali butūkirivu lwebwalabika mu- 

16 'gwe. Baku'juza wakati ekye'jo 
olwolufalube olwokusiibulakwo, no- 
yondna: kyenvu'de nknsüla nga 
nku'gya kn lnsozi Iwa Katonda nga 
nkulanga obwönõnefu; era nkuzi- 
kiri'za, si kerubi abi'kako, okuva 

17 wakati mu mainja agomnliro, : O- 
mutimagwo gwagulumizibwa olwo- 
buliingibwo, wakyamya amagezigo 
olwokumasamasakwo: nkusu'de 
wansi, nkuta'de mu maso ga baka- 

18 baka, bakutunnlire. #Wavyênona 
ebifobyo ebitukuvu olwolufulube 
olwobutali butiikirivubwo mu ku- 
suhulakwo okutali kwa mazima; 
£ kyenvu'de nziya omnliro wakati 
mu'gwe, gukwoke'za, era nkufa'de 
e'vu ku 'taka mu maso gabo bona 

19 abakutunulira. Abo bona abaku- 
manyi mu mawinga balikwewunya : 
ofūse entisa 'so tobengawo nate 
enaku zona. 

20 Awo ekigambo kya Mukama ne- 

21 kinji'jira nga kyogera nti Omwāna 
womuntu, simba amasogo !okwole- 

22 kera Sidoni okiragule, oyogere nti 
Bwati bwayogera Mukama Katonda 
nti Laba, 'nze ndi mulabewo, ai Si- 
doni; era ndigulumizibwa wakati 
mu'gwe : kale balimanya nga 'nze 


EZEKIERI. 





Mukama, bwendimala okutūkiririza 


23 mukyo. 


24 manya nga 'nze Mukama. 


25 Bwati bwayogera Mukama Kato- 


“ kung'anya enyumba ya Isiraeri o- 


26 wange Yakobo. Era 'balitūla o- 


29 


2 gera nti Omwana womuntu, simba 


8 Misiri yona: 


“< ogngalamira wakati mu mi'ga gya- 
` gwo, ogwoge'de nti Omu'ga gwange 


4 Era “nditeka amalobo mumbazo, 


' bikwataganya namagambago; 


6 namagambago. Era ndikuleka (ugo- 


6-nga. 


7 eri enyumba ya Isiraeri. 


`- ka, noimiriza ebiwato byabwe byo- 
8 na. 


677 
































































mukyo emisango, 7 nentukuzibwa 
Kubanga ndiwereza mu- 
kyo » kawumpuli nomusai mu npii- 
do zakyo; nabaliko ebiwindu bali- 
gwa wakati mukyo, ekitala nga 
kikirimba enjui zona; kale bali- 
Kale 
otewalibawo nate P omweramanyo 
ogufumita eri enyumba ya Isiraeri 
newakuba'de eri'gwa erinakuwaza 
kwabo bona ababetolo'de, ababagi- 
riranga “ekye'jo; kale balimanya 
nga 'nze Mukama Katonda. 


mEz 20 
41. 


n Ez. 38.22. 


kd SA DA 


Tora 23.13. 
P Lev. 13. 
51, 


nda nti r Bwendiba nga 'maze oku- |” £1290.27. 
kuba'gya mu mawinga, mwebasa- 
sanyizibwa, nentukuzibwa mubo 
mu maso gamawanga, kale * bali- 
tula munsi yabwe gyenawa omu'du 


mwo mirembe; wewawo, balizi- 
mba enyumba nebasimba ensuku 
ezemizabibu, mnebatiila mirembe 
nga tebaliko kyebatya; bwendiba 
nga 'maze okutukiriza emisīugo 
kwabo bona ababagirira ekye'jo 
ababetolo' de; kale balimanya nga 
'nze Mukama Katonda wabwe. 


Mu mwikaogwekumi mu (mwe- 
zi) oaa kaai ku (lunaku) olwo- 
mwezi olwekumi nebiri ekigambo 
kya Mukama nekinji'jira nga kyo- 


amasogo okwolekera Falao kabaka 
Wemisiri omulagulireko ne “ku 
yogera ogambe nti 
Bwati bwayogera Mukama Katonda 
nti Laba, ndi mulabewo, Falao ka- 
baka Wemisiri, bogusota ogunene 


a Ts, 19.1€. 
Yer. 25.19. 


gwange, era ngwekole'de 'nze'ka. 


nebyenyanja ebyomumi'gagyo ndi- 
era 
ndikulinyisa okuku'gya wakati mu 
mi'gagyo, wamu nebyenyanja byo- 
na ebyomumi'gagyo ebikwatagana 


süli 'dwa) mu 'dangu, gwe nebye- 
nyanja byona ebyomumi'gagyo: o- 
ligwa ku 'tale ebweru; d tolikung- 
'anyizibwa 'so toliyolebwa: nku- 
wa'deyo okuba e'mere eri ensolo 
' ezokunsi neri enyonyi ezomu hii. 
Kale bona abali mu Misiri 
balimanya nga 'nze Mukama, ku- 
banga babanga €mu'go gwa lumuli 
Bweba- 
kukwata ku mukono, nomenyeka 
noyasa ebibegabega byabwe byona: 
era bwebesigaina ku'gwe, nomenye- 


Mukama Katonda kyava ayo- 


gera bwati nti Laba, ndikuletako 





678 


J Ez.30.12. 


1 Ez 30.7. 


i Yer. 44. 
19. 
Er. 30. 23, 
26. 


k Is. 29. 23. 


l Ez. 30.14 


"EL 28. 7, 
8. 
e Yer.25.9. 


? Ez.30.10, 
12, 24, 25. 


” Zab. 132. 
17. 








EZEKIERL  ěć 


ekitala, nenkumalamu abantu ne- 
9 nsolo. Nensi Yemisiri eriba inato- 

ngo era nsiko; kale balimanya nga 

'nze Mukama: kubanga ayoge'de 

nti Omu'ga gwange, era 'nze nagu- 

10 kola. Kale, laba, 'nze ndi mulabe- 
wo, era ndi mulabe wemi'gagyo, era 
Sndifūla ensi Yemisiri ensiko nje- 
rere namatongo, okuva ku kigo 
Ekyesevene okutiika ne ku nsalo 

11 Eyebuwesiyopya. 'Tewaliba kigere 
kya muntu ekiriitamu 's0 tewaliba 
kigere kya nsolo ekiriitamu, 'so te- 
ritūlwamu emyaka amakumi ana. 

12 Era ndifila ensi Yemisiri 0 amatõ- 
ngo wakati munsi ezalekebwawo, 
nebibuga byayo mu bibuga ebizisi- 
bwa biriba matongo emyaka ama- 
kumi ana: era í ndisasanyiza Aba- 
misiri mu mawanga nembatatanyi- 

18 za munsi (nyingi). Kubanga bwati 
bwayogera Mukama Katonda nti 
Einyaka amakumi ana nga giisewo 

. k ndikung’anya Abamisiri okuba- 

'gya mu mawanga mwebasasanyi- 
14 zibwa: era ndikomyawo obusibe 

Obwemisiri, nemba'za munsi l Eye- 

pante, munsi mwebazalirwa ; era 

iba eyo obwakabaka obwajeze- 

15 bwa. Bulisinga obwakabaka bwona 
okujezebwa; 's0 tebulyegulumiza 
nate ku mawanga: era ndibake- 
ndeza, 'sō tebalifuga nate mawanga. 

16 'Ső tebuliba nate ™ bwesige bwa 
nyumba ya Isiraeri, nga bu'jukiza 

obutali. butukirivu, kwebakebuka 
okubatunulira; kale balimanya nga 
'nze Mukama Katonda. 

17 Awo olwatika mu mwika ogwa- 
makumi abiri mu musänvu: mu 
(mwezi) ogwoluberyeberye ku (lu- 
naku) olwomwezi olwoluberyeberye 
ekigambo kya Mukama nekinji'jira 

18 nga kyogera nti Omwana womuntu, 

n Nebukadule'za kabaka Webabulo- 

ni Oyatabaza e'gyerye olutabālo 

olunene okulwanyisa Tulo: buli 
mutwe negubako ekiwalata, na 
buli kibegabega nekibambuka : era 
naye teyalina mpera, newakuba'de 
e'gyerye okuva Etulo, olwolutabalo 

19 Iweyakitabala : Mukama Katonda 
kyava ayogera bwati nti Laba, 
Pndiwa Nebukadule'za kabaka We- 
babuloni ensi Yemisiri; era alitwa- 

“lira dala olufalube iwabantu bayo, 
nanyaga omunyago gwamu, nanya- 

ga omui 'go gwāmu; era yeriba e- 
20 mpera eye'gyerye. 'Muwa'de ensi 
Yemisiri okuba emperaye gyeyata- 
balira, kubanga bakola omulimu 
gwange, bwayogera Mukama Ka- 
tonda. 

Ku lunaku olwo r ndimereza e- 
'jembe e aa kiba ya Isiraeri, era 
ndikuwa okwasama akamwa wakati 
mubo; kale balimanya nga 'nze 
Mukama, 


21 








30 Eresune nji'jira nate nga kyogera nti 
2 Omwâna womuntn, la oyogere 
nti Bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Muwowogane nti Zisanze 

3 olunaku! Kubanga “olunaku luli 
kumpi, olunaku lwa Mukama lwe 
luli okumpi, olunakn olwebire; ki- 

4 riba kisera kya ba'na'gwanga. Era 
ekitala kiririnya ku Misiri, nobuba- 
Jagaze buliba Buwesiyopya, abo a- 

. ba'tidwa bwebaligwa mu Misiri; 
era bali'gyawo olufulube lwabantu 
bamu, nemisingi gyayo girimenye- 

6 kera dala. Obuwesiyopya, ne Puti, 
ne Ludi, nabantu bona abatabulwa, 
ne Kubu, nabana bona abensi era. 
gīnye, baligwa wamu nabo neki- 

a 


6 Bwati bwayogera Mukama nti 
Era nabo abak walirira Misiri bali- 
gwa, namalala agobuinza bwayo 
galikakans : okuva ku kigo Ekye- 

. Bevene baligwa omwo nekitala, 

7 bwayogera Makama. Era baliba 
nga baleke'dwawo wakati munsi 
ezalekebwawo, nebibuga byayo bi- 
riba wakati mu bibuga ebyazisi- 

8 bwa. Kale balimanya nga 'nze 
Mukama, bwendimala okukuma o- 

. muliro mu Misiri, nababēzi bayo 

9 bona nga bazikiri de. Ku lunaku 
. olwo ababaka balitambula nga bava 
"mu maso gange nga bagendera mu 
byömbo okutisa Abaesiyopya abe- 
golola; kale obubalagaze buliba 
kubo, nga kn lunaku lwa Misiri; 
kubanga, laba, lu'ja. 

10 Bwati bwayogera Mukama Kato. 
nda nti 
Jwabautu .ba Misiri nomukono gwa 
Nebukadule'za kabaka Webabuloni. 

11 Ye nabantnbe awamu naye, abenti- 
sa abomumawānga, baliingizibwa 
- okuzikiriza ensi; era balisõwola e- 
bitala byabwe okulwānyisa Misiri, 

12 neba'juza ensi aboaba'ti'dwa. Era 
ndikaza emi'ga, nentunda ensi mu 
mukono gwabantu ababi; era ndi- 
rekesawo ensi ne byona ebirimu 
nomukono gwaba'na'gwangs: 'nze 
Mukama nkyoge'de. 

13 Bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Era “ndizikiriza nebifa- 

' | nanyi, era ndimalamu esanamu 
mu 4 Nofu; 's6 tewaliba nate mula- 
ngira ava munsi Yemisiri: era ndi- 

14 teka entisa munsi Yemisiri. Era 
ndirekesawo ° Pasulo, nenkuma o- 
muliro mu Zoani, nentiikiriza emi- 

15 sangomu/No. Era ndifuka ekirui 
kyange ku Sini, ekigo kya Misiri ; |” 

. era ndimalawo olufulube olwaba- 

16 ntu ba No. Era ndikuma omuliro 
mu Misiri; Sini kiriba nobubalaga- 
ze bungi, ne No kirimenyeka : ne 

17 Nofu kiriba nabalabe emisana, A- 
balenzi ba Aveni naba Pibesesi ba- 





29. 9—30. 1. 


Exioanso kya Mukama neki- 


EA 
32 
Yo. 1. 16; 
2.1. 
Zet. 1.7. 


Era >ndikomya olufulube | ?E1219 


“Year. a. 
12 


d Is 19.13 


Ea 


Adai 4 


| 


30. 18—31. 16. 


ligwa nekitala : (nebibuga) bino bi- 


#Yer.216. | 18 rigenda mu busibe. Era 9 Eteka- 


funekesi nomusana gulye'gyawo, 
bwendimenyera eyo ebikoligo bya 
Misiri, namalala agobuinza bwayo 
< gali'gwāwo omwo: nakyo ekire ki. 
rikibi'kako, ne bawala bakyo bali- 
19 genda mu busibe. Bwentyo bwe- 
nditukiriza emisango mu Misiri: 
kale balimanya nga 'nze Mukama. 
2 Awo olwatuka mu mwaka ogwe- 
kumi nogumu mu (mwezi) ogwolu- 
beryeberye ku (lunaku) olwomwezi 
olwomusanvu ekigambo kya Muka. 
21 ma nekinji'jira nga kyogera nti O- 
mwana womuntu, i 'menye omuko- 
no gwa Falao kabaka Wemisiri; 
. era, laba, tegusibi'dwa okusigako e- 
- dagula, oku'sako ekiwero okugusi- 
ba, gubere namanyi okukwata eki- 
22 tala. Mukama Katonda kyava ayo- 
gera bwati nti Laba, ndi mulabe wa 
Falao kabaka Wemisiri, era ndime- 
nya emikonogye, ogwamanyi nog wo 
ogwamenyeka ; era ndigwisa ekita- 
23 la okuva mu mukonogwe. Era 
k ndisāsānyiza Abamisiri mu ma- 
wanga, era ndibatatāganyiza munsi 
24 (nyingi). Era a sa Aeae emiko- 
no gya kabaka Webabuloni, nente- 
ka ekitala kyange mu mukonogwe : 
Dave ndimenya emikono gya Falao, 
kale alisindira mu masoge ngomu- 
ntu afumiti'dwa okufa bwasinda. 
25 Era ndisitula emikono gya kabaka 
WwW ni, nemikono gya Falao 
giri'ka; kale balimanya- 'nze 
Mukama, bwenditeka ekitala kya- 
nge mu mukono gwa kabaka Weba. 
buloni, paye alikigololera kunsi 
26 Yemisiri. Era ndisasanyiza Aba- 
misiri mu mawanga nembatataga- 
nyiza munsi (nyingi); kale balima- 


nya nga 'nze M 
31 -Awo olwatiika mu mwaka ogwe- 
kumi uoguinu mu (mwezi) ogwo- 
kusatu ku (lunaku) olwomwezi. o- 
lwoluberyeberye ekigambo kya Mu- 
kama nekinji'jira nga kyogera nti 
2 kyogera nti Omwana womuntu, ga- 
. mba Falao kabaka, Wemisiri nolu- 
fulube lwabantabe nti Ofanana ini 

3 mu bakulubwo? Laba, Omwasuli 
| yali muyule ku Lebanoni ogwama- 
tabi amalūngi, era ogwekisānikira 
ekyekisikirize, eramuwānvu; obu- 

- Bongesobwe bwali mu matabi amazi- 
4iva. Ama'zi gamulisanga, enyanja 
yamukuza: emi'gagye gyakulukuta 
okwetolola olusukulwe; era yatiisa 
ensalosaloze eri emiti gyona egyo- 

5 mu'tale. 4 Obuwianvubwe kyebwa. 
va bugulumizibwa okusinga emiti 
gyona egyomu'tale; . namatabige 
negila, ensibukaze nezala, amata- 
bige negawānvuwa olwama'zi ama- 


EZEKIERI. 


6 ngi, bweyagasala. èEnyonyi zona 
ezomu'binga nezizimba ebisu bya- 
zo mu matabige, nensolo zona ezo- 
munsiko pezizalira abana bazo wa- 
nsi w ige, namawanga gona 
amakulu negabera wansi wekisiki- 

7 rizekye. Bwatyo naba mnliungi mu 
bukulubwe, olwokuwauvuwa kwa- 
matabige : kubanga emizigye gyali 

8 awali ama'zi amangi. Emivule e- 
gyomulusuku lwa Katonda tegya- 
inza kumukweka: emiberosi nga 
tegyenkana matabige, nemyalamo- 
ni nga tegifanana nsibukaze: '5o- 
nga tewali muti <mu lusuku Iwa 
Katonda ogumwenkana obulingi- 

9 bwe. Namufūla mulungi olwolufu- 
lube ìwamatabige : emiti gyona e- 
gyomu 4 Adeni egyali mu Jusuku 
lwa Katonda nokukwatibwa negi- 
mukwatirwa obu'gya. 

10 Mukama Katonda kyeyava ayo- 
gera bwati nti Kubanga ogulumizi- 
bwa obuwānvu, era ata'de obuso- 
ngezobwe mu matabi amasziivu, 
d nomutimagwe gusituli'dwa olwo- 

11 bugulumivubwe; okuwa ndimuwa- 
yo 'mu mukono gwowaminyi kn 
mawanga; talirema. kumubonere- 

12 za: 'mugobye olwswpbibwe. Era 
ba'na'gwanga, abehg'pê abomuma- 
wanga, umazowa, bamulese- 

wo: amatabige gagu'de ku nso- 
zi ne mu biwonvu byona, nensibu- 
kaze zimenyeke'de ku nsalosalo 
zona ezamunsi; namawanga ago- 

. munsi ga'se okuva mu kisikirize- 

18 kye, era bamulesewo. Enyong z0- 

, na ezomu'banga siritūla “ku bibye 
ebyagwa, nensolo zona ezomuusiko 

14 ziribera ku matabige: waleme oku: 
bawo. ku miti gyona egiri ku ma- 
'bali gama'zi nogumu ogulyegulu- 
miza olwobuwanvu bwagyo, era gi- 
reine okuteka obusongezo bwagyo 
mu matabi amaziivu, negyagyo e- 
gyamanyi gireme okuimirira mu 
bugulumivu bwagyo, gyoua egi- 
nywa ama'zi: kubanga gyona gi- 

. were'dwayo eri okufa, eri /enjui e- 

zensi eza wausi, wakati mu bana 

babantu, wamu nabo aba'ka mu 
bunya.. 

Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Ku lunaku lweya'ka mu 
magombe, naleta ekiwubālo: na- 
mubi'kira ku nyanja, nenziiza emi- 
'ga gyayo, nama zi amangi negai- 

. mirizibwa: nempubaza Lebanoni 

kululwe, emiti gyona egyomu'tale 

16 negiyongobera kululwe. v Nakanka- 
nya amawanga alwe'dobozi eryoku- 
gwakwe, bwenamusula mu mago- 
mbe wamu nabo aba'ka mu bunya : 
i emiti gyona egyomu Adeni, emi- 
ronde egya Lebanoni egisinga obu- 
lūngi, gyona eginywa amazi, $ ne- 
gisanyusibwa mu njui ezensi eza 


15 


7 Ez.26.15. 


iia 14 8. 
k 1s. 14. 9- 


12. 
Erz. 32. 31. 








l Er 28.10. 


SA 


è Ez.31.13. 


“Mat. 4. 
29. 


d Ez 27.35. 





17 wansi. Era nagyo negi'ka mu ma- 
gombe wamu naye eri abo aba'ti- 
bwa nekitala ; wewawo, abo ababa- 
nga omukonogwe, abātūlānga wa- 
nsi wekisikirizekye wakati mu ma- 
wanga. 

18 Ofanana ani bwotyo ekitibwa no- 

“bukulu mu. miti egyomu Adeni? era 
naye oli'sibwa wamu nemiti egyo- 
mu Adeni mu njui ezensi eza wa- 
nsi: oligalamira wakati mu ! batali 
bakomole, wama nabo aba tibwa 
nekitala. Oyo ye Falao nolufulu- 
be lwabantube bona, bwayogera 
Mukama Katonda. 


Awo olwātūka mu mwāka o- 
gwekumi nebiri, mu mwezi o- 
gwekumi nebiri ku (lunaku) olwo- 
mwezi olwoluberyeberye ekigambo 
kya Mukama nekinji'jira nga kyo- 
2 gera nti Omwana womunta, tanula 
okukungubagira Falao kabaka We- 
misiri omugambe nti Wafananyizi- 
bwa 4 empologoma ento eyomuma- 
wanga: era naye oli ngogusota o- 
guli mu nyanja; nowaguiza wamu 
nemi'gagyo,;/ notabangu'a amazi 
'nebigerebyo; noyondna emi'ga gya- 

3 go. Bwati.ihpayogera Mukama Ka- 
tonda ntig . dikusūlako omngonjo 
gwānge nezibina ekyamawanga a- 
mangi; ert balikuvuba nomugênjo 

4 gwange. Era ndikuleka ku lukalu 
nenkusula ku 'tale ebwèru, ène- 
nkugwisako enyonyi zona ezomu- 
'biuga, nawe ndiku' kusa ensolo ezo- 

b munsi zona bwezenkana Era ndi. 
teka omubirigwo ku nsozi nenji'ju- 

6 za ebiwonva obugulumivubwo. E. 
ya ndifukirira ensi gyowugamu no- 
musaigwo, okntuka we ku nsozi; 

7 nensalosalo ziriku'jula. Awo bwe. 
ndikumalawo, “ndibi'ka ku 'gulu 
nenfula emunyenye zamu okubako 
ekizikiza; era ndibika ekire ku 

' njuba, 'so nomwezi tegulireta kwa- 
8 ka kwagwo. Etabāza zona ezomu- 
"gulu ezakayakana ndiziretako eki- 
zikiza wa'guluwo, nenteka ekiziki- 
za kunsiyo, bwayogera Mukana 

9 Katonda. Era ndyeralikiriza emi- 
tima gyamawanga amangi, bwendi- 
tusa okuzikirirakwo mn mawanga, 
10 munsi zotomanyanga. Wewawo, 
“ndikusamiliririza amawanga ma- 
ngi, ne bakabaka babwe balitya nyo 
nyini kululwo, bwendigalula ekita. 

la kyange mn maso gābwe: era 
ebalikankana buli kasera, buli mu- 
ntu ngakankanira obulamubwe ye, 
11 ku lnnaku olwokugwakwo. Kuba. 
` nga bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti / Ekitala kya kabaka We- 


3 


;112 babuloni kiritūka ka'gwe.  Ndigwi- 


“sa olufuluberwo nebitala ebyaba- 
manyi ; bona ba ntisa ba mu ma- 
wanga: era balinyaga amalala ga 


EZEKIERI. 








`- Misiri, nolufulube lwayo ìwona lu- 
18 lizikirizibwa. Ndizikiriza ensolo 
zayo zona okuva awali ama'zi ama- 
“ngi; 's6 nekigere kyabantu tekiri- 
gatabangula nate, 'so .nebinulo e- 
14 byensolo tebirigatabangula. Kale 
pendyoka. ntangaliza amazi gā- 
bwe, nenkulukusa emi'ga gyabwe 
ngamafuta, .bwayogera Mukama 
15 Katonda. Bwendirekesawo ensi 
Yemisiri nengizisa, ensi eterimu e- 

. byo byeya'julanga, bwendifumita 
wê bona abalimu, kale 9 nebalyoka 
16 bamanya nga 'nze Mukama. Kuno 
kwe kukungubaga kwebalikungu- 

- baga; 'abawala abamawanga bali- 
kungubaga bwebatyo: balikungu- 
bagira Misiri nolufulube Iwamu 
iwona bwebatyo, bwayogera Maka- 

ma Katonda. i 

Era olwatika. mu mwaka ogwe- 
kumi nebiri ku (lunaku) olwomwezi 
olwekumi netano ekigambo kya 
. Mukama nekinji'jira kyogera 
18 nti Omwana womuntu, kubira ebi- 
wobe olafulabe Iwa Misiri, obasule 
wansi, ye nabawala abamawanga 
agayatikirira, mu njui ezensi eza 
wansi, wamu nabo aba'ka mau. bu- 
19 nya. kOsinga ani obulüngi? sere- 
- : ngeta otekebwe wamu ! nabatali ba- 
20 komole. Baligwa wakati mwabo 
aba'tibwa nekitala: awere'dwayo 

. eri ekitala: mu'gyewo nolufulube- 
21 rwe lwona. Abamānyi abobuinza 
m balyogera naye nga baima wakati 
“mu magombe wamu nabo abamu- 
bëra: baserengese, bagalami'de, ba- 
girise, abatali bakomole aba'tibwa 
22 nekitala. Asuli ali eyo nekibina- 
kye kyona; amaliloge gamwetòlo- 
'de: bona ba'ti'dwa, bagu'de neki- 

28 tala: amalalo gabwe gatekebwa mu 
njui ezobumya ezikomererayo, ne- 
kibinakye kyetolo'de amalaloge: 
bona ba'ti'dwa, bagu'de nekitala, 
abaletanga entisa munsi eyabalamu. 
24 Eriyo # Eramu nolufuluberwe lwo- 
nan 
ba'ti'dwa, bagu'de nekitala, aba'se 
nga si bakomole mu njui ezensi eza 
wansi, abailetanga entisa yibwe mu- 
nsi eyabalama,. nebabako ensonyi 
zibwe wamu nabo aba'lia mu bu- 
25 nya. Bamusimbi'de ekitinda wa- 
kati mwabo aba'ti' dwa wamu nolu- 

` fuluberwe lwona: amaláloge ga- 
mwetolo'de: bona batali bakomole, 
aba'ti'dwa nekitala : kubanga enti- 

sa yābwe yaletebwanga munsi eya- 
alamu, nebabako ensonyi zibwe 

> wamu nabo aba'ka mu bunya: ate- 
- ke'dwa wakati mwabo aba' ti dwa. 
26 Eriyo ° Meseki, Tubali, nolufalabe- 
rwe lwona; amalaloge gamwetêlo- 
“de: bona batali bakomole, aba 'ti- 
- "dwa nekitala; kubanga biletanga 


“entisa yabwe munsi eyabalamu. 


17 





81. 17—32. 28. 


"Yer a 


betolo'de amaläloge: bona | Ma 


"Rr nn 


32. 21-88. 21. 





P Ia. 14.18, 
19. 


f E125.12 | 29 aba ti'dwa nekitala. 





27 'S0 Ptebaligalamira wamu naba- 
manyi abagu'de ku batali bakomo- 
le, aba'se mu magombe nga balina 
ebyokulwinyisa byabwe nebitala 
byabwe nga biteke'dwa ku mitwe 
gyabwe, nobutali butūkiriva bwa- 
bwe buli ku magūmba gibwe; ku- 
banga (babanga) ntisa eri abama- 
28 nyi munsi eyabalamu. Naye oli- 

menyekera wakati mu batali bako- 

mole, era oligalamira wamu nabo 
Eriyo f Edo- 
mu, bakabakabe nabakungube, sba. 
tekebwa mn manyi gibwe awamu 
nabo aba'ti'dwa nekitala : baligala- 
mira nabatali bakomole nabo aba'ka 


' Ez 38. 0, 30 ma bunya. Eriyo abalangira ? abe- 


15; 39. 
t Ez %.21. 


6 
"Ex 31.16. 


“ La 511. 


4 Ba. 8. 18. 


“ Yer.1.16. 


bukika obwa kono, bona,  Nabasi- 
doni bona, aba'se nabo aba'ti'dwa ; 
newakuba'de nga baleta entisa o- 
lwamanyi gābwe, bakwati'dwa e- 
nsonyi; era bagalami'de nga si ba- 
komole wamu nabo aba'ti dwa ne- 
kitala, nebabako ensonyi zibwe wa- 
81 mu nabo aba'ka mu bunya. Falao 
alibalaba, * nasanyusibwa olwolu- 
fulaberwe iwona: Falao ne'gyerye 
lyona aba'ti'dwa nekitala, bwayo- 
32 gera Mukama Katonda. Kubanga 
nta'de entisaye munsi eyabalamu : 
era alitekebwa wakati mu batali 
bakomole wamu nabo aba'tidwa 
nekitala, ye Falao nolufuluberwe 
Taena, bwayogera Mukama Kato- 


33 


tanga ekitala kunai, abantu abomu- 
.nsi bweba'gyanga omusaja wakati 
mubo nebamutekawo okuba omu- 
8 kumi wabwe: bwalaba ekitala nga 
ki'ja kunsi, obanga afuwa ekondere 
4 nalabala abautu; kale buli awulira 
bokuv kwekondere natalabuka, 
ekitala bweki'ja nekimu'gyawo, ka- 
le comusaigwe gunabanga ku mu- 
5 twegwe ye. Awuli'de okuvuga kwe- 
kondere nitalabuka; omusaigwe 
abanga kuye: naye singa ala- 

6 yandiwonye'za ememeye. Na- 
ye omukumi bwalabanga ekitala 
nga ki'ja, natafuwa kondere, abantu 
nebatalabulwa, ekitala neki'ja, ne- 
ki'gya muboomuntu yena; kale nga- 
idwawo mu butali butūkirivu- 

we, naye 4 omusaigwe ndiguviina- 

7 na mu mukono gwomukūmi. Nā- 
we bwotyo, omwana womuntu, 

e nkuta'dewo okuba omukūmi eri 
enyumba ya Isiraeri; kale, owuli- 
rānga ekigambo eri akamwa kange, 
obawenga okulabula okuva gyendi. 

8 Bweng'ambanga omubi nti Ai omu- 


Awo ekigambo T Mukama 
nekinji'jira nga 


bi, tolirema kufa, notoyogera kula- 


bula omubi okuva mu 'kubolye; 


EZEKIERI. 


butūkirivubwe, naye omusaigwe 
9 ndiguviinana mu mukonogwo. Era 
J naye bwolabulanga omubi e'kubo- 
lye okukyuka okulivamu, natakyii- 
ka okuva mu 'kubolye; alifra mu 
butali butūkirivubwe, naye 'gwe 
ngowonye'za ememeyo. 

Nawe, omwana womuntu, gamba 
enyumba ya Isiraeri nti Mwogera 
bwemuti nti Okusobya kwa'fe no- 
kwonona kwa'fe kuli ku'fe, era tu- 

ba ajib mukwo; kale twandi- 
11 bade tutya abalamu? Bagambe 

nti Nga bwendi omulamu, bwayo- 
gera Mukama Katonda, Y sirina sa- 
nyu lyensanyukira okufa kwomubi: 
wabula omubi akyūke ave mu 'ku- 
bolye abere omulamu: mukyuke, 
mukyuke okuva mu makubo ga- 

'mwe amabi; kubanga ' mwagalira 

ki okufa, ai enyumba ya Isiraeri ? 
12 Nawe, omwāna womuntu, gamba 

abana babantubo nti k Obutūkirivu 
obwomutūkirivu tebulimuwonyeza 
ku lunaku olwokusobyakwe; nobu- 
bi obwomubi tebulimugwisa ku lu- 
naku iwakyuka okuleka obubibwe : 

'so noyo alina obutikirivu taliinza 

kuba mulamu olwobwo ku lunaku 
13 lwayonona. Bweng'amba omutū- 

kirivu nga talirema kuba mulamu ; 
bwanesiganga obutūkirivubwe, nā- 
kola obutali butūkirivu, tewaliba 
ku bikolwabye ebyobutūkirivu ebi- 
ri'jukirwa; naye mu butali butūki- 
rivubwe bwakoze omwo mwalifira. 
14 Nate ! bweng'amba omubi nti Toli- 
rema kufa; ”bwanakyukanga oku- 
leka okwononakwe nakola ebyo 
15 ebyalagirwa ebyeusonga; omubi 
xs bwa'zāngayo omusingo, Onako- 
myawo ekyo kyeyanyaga, natambu- 
lira mu ? mateka agobulamu, nga 
taliko butali butūkirivu bwakola ; 
16 talirema kuba mulamu, talifa. Te- 
waliba “ku bibibye byeyakola ebiri- 

'jukirwa eri ye: akoze ebyo ebyala- 

girwa ebyensonga; talirema kuba 
17 mulamu. Era #naye abana baba- 

ntubo bogera nti E'kubo lya Muka- 

ma teryenkanankana: naye bo e- 

'kubo lyābwe lye liteukanaukana. 
18 !Omutakirivu bwakyūkānga okule- 

ka obutūkirivubwe nakola obutali 

butukirivu, nokufa alifira omwo. 
19 Era * omubi bwakyukanga okuleka 

obubibwe nākola ebyo ebyalagirwa 

ebyensonga, aliba mulamu olwebyo. 
20 Era naye mwogera nti E'kubo lya 
Mukama teryenkanankana. Ai e- 
nyumba ya Isiraeri, t ndibasalira 
omusingo buli muntu ngawakubo- 
ge bwegali. 

Awo olwatika mu mwaka ogwe- 
kuminebiri Yogwokusibibwa kwa'fe, 
mu (mwezi) ogwekumi ku (lunaku) 
olwomwezi olwokutano omu eyali 


Y3 


10 


21 








omuntu oyo omubi alifira mu butali 


681 





J EL 3.29. 


#2 Sam. 
14, 14. 
Es. 18. 33. 


í Er.38.31. 


k Er.18.24. 


l Ez. 3. 18. 
m Er 18. 
Zi. 


"Ezis. 7. 
Kuv. 22. 
1,4, 7. 
Lev. 6. 2, 
4, 9. 
Kubal. 5. 
6, 7. 

P Lev. 18.5. 
r Ez.18 22. 


# EL 18.28, 
2. 


t Ez. 18.26. 


* Er18.77. 


” Ez. 18. 
30. 


v Er 1.2. 





b Ez.2421. 


€ Lub. 9.4. 
Lev. 3. 17. 
Er. 44. 7. 





EZEKIERI. 83. 22—34 16. 


awonye mu Yerusalemi na'ja gye- 
ndi ngayogera nti £ Ekibuga kiku- 


, |22 bi'dwa. Awo somukono gwa Mn- 


kama gwali nga guba'de ku'nze 
akawungezi, ye awonye nga tana- 
'ja; era b yali ayasami'za akamwa 
kange okutūsa Iweya'ja gyendi e- 
nkya; akamwa kange nekayasama, 
23 nesiba kasiru nate. Awo ekiga- 
mbo kya Mukama nekinji'jira nga 
24'kyogera nti Omwana womuntu, 
abo abali mu bifo ebyo ebyazika 

“ ebyomunsi ya Isiraeri bogera nti 
Ibulaimu yali omu, naye nasikira 
ensi: naye 'fe tuli bangi; ensi 
25 etuwere'dwa okuba obusika. Kale 
obagambe nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti ¢ Mulya eki- 
rimu omusai, nemuimusa amaso 
ga'mwe eri ebifananyi bya'mwe ne- 
muyiwa omusai, era mulirya ensi ? 


| 26 Muima ku kitala kya'mwe, mukola 


ebyemizizo, nemwênêna buli mu- 
ntu mukazi wa mu'ne: era mu- 
27 lirya ensi? Bwoti bwoba obaga- 
mba nti Bwati bwayogera Mukama 
Katonda nti Nga bwendi omulamu, 
mazima abo abali mu bifo ebyazika 
baligwa nekitala, noyo ali mu 'tale 
ebweru ndimuwayo eri ensolo oku- 
libwa, nabo abali mu bigo ne mu 
28 mpuku balifa kawumpuli. Era 
ndifūla ensi okuba amatongo ne- 
kyewunyo, namalala  agobuinza 
bwayo galikoma; nensozi za Tsi- 
raeri zirirekebwawo, omuntu yena 
29 aleme oknitamu. Kale nebalyoka 
bamanya nga 'nze Mukama, bwe- 
ndiba nga nfu'de ensi okuba ama- 
tongo nekyewunyo olwemizizo gya- 


.J30 bwe gyona gyebakoze. Nawe, o- 


mwana womuntu, abana babantubo 
bakwogerako awali ebisakite ne 
mu miryango egyenyumba, nebaga- 
mbagana, buli muntu ngagamba 
mugandawe nti Mu'je, mbegairi'de, 
muwulire ekigambo ekivu'de eri 

31 Mukama. Neba'ja gyoli ngabantu 
bweba'ja, nebatūla mu masogo 
ngabantu bange, nebawulira ebiga- 
mbo byinge naye pebatabik la: 
kubanga bolesa okwagala kungi na 
kamwa kabwe, naye omutima gwa- 
bwe mEn amagoba gābwe. 

32 Era, laba, oli gyebali ngoluimba 
olfmliingi enyo olwomuntu alina e- 
'dobozi erisanyusa enyo, era ama- 
nyi okukuba obuliingi eninga: ku- 
banga bawalira ebigambobyo, naye 

33 nebatabikola. Awo ebyo bwebiri- 
tukirira [laba, bi'ja], kale neba- 
lyoka bamanya nga na'bi aba'de 
mubo. 


3 Awoekigambokya Mukama neki- 
2 nji'jira nga apogea nti Omwa- 

na womuntu, balagulireko abasi- 
mba ba Isiraeri, olagule obagambe, 


ogambe abasumba nti Bwati an ki 
gera Mukama Katonda nti Ziba- 
'sanze abasimba ba Isiraeri aberisa 
bo'ka! abasimba tebandirisi za 

3ndiga? Mulya masavu, nemwa- 
mbala ebyoya, nemu' ta ebya sava; 

4 naye nemutalisa ndiga. Eteinza 

< temugi'sangamu manyi, 'so temu- 
wonyanga erwa de, '80 temusiba- 
nga emenyese, 'so temukomyanga- 
wo egobe'dwa, 'so temunonyanga 
ebuze; naye mwazifugänga na- 

b manyi namawa'gali. Nezisasana 
olwobutabawo musiamba : neziba 
kya kulya eri ensolo zona ezomu- 

6 nsiko nezisasana. Endiga zange 
zabulubutira ku nsozi zona ne ku 
buli kasozi akawanvu: wewawo, 
endiga zange zasasanira ku maso 
ge'taka Iyona; 's6 tewali eyazino. 
nya newakuba'de okuzibiliriza. 

7 Kale, 'mwe abasiimba, muwulire 

8 ekigambo kya Mukama: Nga bwe- 
ndi omulamu, bwayogera Mukama e 
Katonda, mazima kubanga endiga 
zange zafuka mui'go, era endiga 
zange zafuka kya kulya eri ensolo 
zona ezomuusiko olwobutabawo 
muasimba, 'sõ nabasimba bange 
tebanonya ndiga zange, naye aba- 
simba neberisa bo'ka nebatalisa 

9 ndiga zange; kale, 'mwe abasū- 
mba, muwulire ekigambo kya Mu- 

' 10 kama ; bwati bwayogera Muka- 
ma Katonda nti Laba, ndi mulabe | 
wa basiimba; era <ndivimana e- us 
ndiga zānge mu mukono gwabwe, | Beb 1317. | 
nembalekesayo okulisa endiga; 'so | 
nabasimba tebalyerisa bo'ka nate; 
era ndiwonya endiga zānge mu 
kamwa kabwe zireme okuba ekyo- 

11 kulya eri bo. Kubanga Mukama 
Katonda bwayogera bwati nti La. 
ba, 'nze mwene, 'nze ndinonya e- 

12 ndiga zange, nenzibūliriza. Ngo- 
musumba bwabiliriza ekisibokye 
ku lunaku lwabéra mu ndigaze 
ezisasanye, bwentyo bwendibiliri- 
za endiga zange; era ndiziwonya 
mu bifo byona gyezasisinirs ku 
òdlunaku olwebire olwekizikiza. 

13 Era ndizi'gya mu mawanga, ne- 
nzikung'anya okuzi'gya munsi 
(nyingi), nenzireta munsi yazo zo; 
era ndizirisiza ku nsozi za Isira- 
eri ku lubalama lwensalosalo za- 
mazi ne mu bifo byona ebibe- 

14 rwamu ebyensi. Ndizirisa omv- 

'do omulüngi, era ku nsozi ezenti- 
ko ya Isiraeri kwe kuliba ekisibo 
Si we: c eyo gyezirigalamira mu 
kisibo ekirūngi, nezirira omu'do o- 

15 mugimu ku ngozi za Isiraeri. 'Nze 
mwene ndirisa endiga zānge ne- 
nzigalamiza, bwayogera Mukama 

16 Katonda. dNdinonya ekyo ekibuze '4Mi «€ 

nenkomyawo ekyo ekigobe'dwa ne- 

nsiba ekimenyese nenzi'simu ami- 









34. 17— 36. 2. 


EZEKIERI. 





“ is. 10. 16. 


JS Yer. 10. 
24. 


s Yer. 3. 


$ 5 
nr 37. 24. 
Yok. 10.31. 


Is 00.91: 
82. 3. 


t Ex 36. 6. 


nyi mwekyo ekirwa'de: ° nebya 
sava nebyamanyi ndibizikiriza ; 

17 ndibirisa /nomusāngo. Na'mwe, 
ekisibo kyānge, bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti Laba, nsala 
omusingo ogwensolo nensolo, o- 
gwendiga enume era nembuzi enu- 

18 me. Mukiita kigambo kitono nga 
mwalya omu'do omulingi, naye 
nekibagwanira nokulinyirira nebi- 
gere bya'mwe omu'do gwa'mwe o- 
gwafi'kawo? era nga mwanywa 
amazi amatefu, naye nekibagwa- 
nira nokutabangula nebigere bya- 

19 'mwe agafi'sewo? Nendiga zānge 
zirya ebyo byemulinyiri'de nehi. 
gere bya'mwe, neziny wa ago gemu- 
tabangu'de nebigere bya mwe. 

20 .Mukama Katonda kyava abaga- 
mba bwati nti Laba, 'nze, 'nze mwe- 
ne, ndisala omusingo ogwensolo eza 

21 sava nogwensolo enkovu. Kuba- 
nga musindisa embirizi nebibega- 
bega, nenutomeza ezirwa'de zona 
amayembe ga mwe okutiisa Iwemu- 

22 azisisanyiza dala; kyendiva mpo- 
nya ekisibo kyange, 'Rō teziriba 
nate mui'go; nange ndisala omu- 

23 sango ogwensolo nensolo. Era 
ndi'sawo kuzo Jomusimba omu, 
naye alizirūnda, fomu'du wange 
Daudi; yalizirūnda,. era yaliba o- 


- |24 musiimba wazo. kNānge Mukama 


ndiba Katonda wabwe, nomu'du 
wange Daudi (aliba) ! mulangira 
mubo; 'nze Mukama nkyoge'de. 


; |256 Era ndiragana nabo M endagāno 


eyemirembe, era #ndikomya mu- 
nsi ensolo embi : kale ° balitūla mu 
'diingu nga tebaliko kyebatya, ne- 


` 126 bebakira mu bibira. Era ndibafū- 


la Pomukisa nebifo ebyetolo'de olu- 
sozi Iwange; era nditonyesa olu- 
wandagirize mu ntūko zalwo; wa- 
libawo Tempandagirize ezomukisa. 
27 Nomuti ogwomu'tale gnlibala ebi- 
. bala byagwo, ne'taka lirireta ekye- 
ngera kyalyo, nabo baliba munsi 
abwe nga tebaliko kyebatya ; kale 
imanya nga 'nze Mukama, bwe- 
ndiba nga 'maze okumenya ebisiba 
ebyekikoligo kyabwe, era nga mba- 
wonye'za mu mukono gwībo aba- 
28 bafūla aba'du. 'Sa tebaliba mui- 
'go nate eri abamawinga, '80 nenso- 

lo eyomunsi teribalya; naye bali- 
tila nga tebaliko kyebatya '80 te- 
29 waliba alibatisa. Era ndihaimusi- 
za solusuku olwokwatikirira, 'so 
tebalimalibwawo nate nenjala mu- 
nsi, so tebalibako “nsonyi za ba- 
30 mawanga nate. Kale balimanya 
nga 'nze Mukama Katonda wabwe 
ndi wamu nabo, era nga bo, enyu- 
mba ya Isiraeri, be bantu bange, 
31 bwayogera Mukama Katonda. Na- 
'mwe, endiga zānge, endiga ezomu- 
'dundiro lyange, muli bantu, nange 


ndi Katonda wa'mwe, bwayogera 
Mukama Katonda. 


arpoo 


8 sogo okwolekera 4 olusozi Seiri, vo- 
lulagulireko, olugambe nti Bwati 
bwayogera Mukama Katonda nti 
Laba, ndi mulabewo, ai olusozi 
Seiri, era ndikugololerako omuko- 
no gwānge, era ndikufūla oknba a- 

4 matongo nekyewunyo. Ndizisa ebi- 
bugabyo, nawe oliba ngoleke'dwa- 
wo; kale olimanya nga 'nze Muka- 

5 ma. “Kubanga wabanga nobulabe 
obuta'gwawo, nowayo abana ba Isi- 
yaeri eri chuinza obwekitala mu 
biro mwebalabira enaku, mu biro 
ebyobutali butūkirivu obwenkome- 

6 rero: kale, nga bwendi omnlamu, 
bwayogera Mukama Katonda, kye- 

- ndiva nkutekeratekera omurai, no- 
mussi gulikucoca: kubanga tewa- 
kyāwa musai, omusai kyeguliva 

7 gukucoca. Bwentyo ndifūla oluso- 
zi Seiri okuba ekyewunyo namat- 

. ngo; era ndimalawo okwo oyo ai. 

8 tamu noyo akomawo. Era ndi'ju- 
za ensozi zayo abayo aba'tibwa : 
aba'tibwa nekitala baligwa ku nso- 
zizo ne mu biwonynbyo ne mu nsa. 

9 loralozo zona. Ndikufūla amato. 
ngo agatali'gwāwo, 'so nebibugabyo 
tebiritiwamu: kale mulimanya 

10 nga 'nze Mnkama. Kubanga wa- 
yogera nti Amawanga gano gombi 
nensi zino zombi biriba byange, 
na'fe tuligirya; naye Mukama yali 

11 eyo: kale, nga bwendi omulamu, 
bwayogera Mukama Katonda, ndi- 
kola ngobusūngubwo bwebuli era 
ngobu'gyabwo bwebuli bwewalaga 
okuva mu kukyawa kwewabakya- 
wa; era ndyemanyisa mubo. bwe- 

12 ndikusalira omusāngo. Kale oli- 
manya nga 'nze Mukama mpuli'de 
oknvõlakwo kwona kwewavola eri 
ensozi za Isiraeri, ngoyogera nti 
Zireke'Awawo, ziwere'dwa 'fe oku- 

13 zirya. Era mwanegulumirizako 
nakamwa ka'mwe, era munyonge- 
'deko ebigambo bya'mwe: 'nze 

14 mpuli'de. Bwati bwayogera Mu- 
kama Katonda nti E'taka lyona 
bweririsanyuka, 'gwe ndirekesawo. 

15 Nga bwewasanyukira obusika o- 
bwenyumba ya Isiraeri kubanga 
bwalekebwawo, bwentyo bwendiku- 
kola 'gwe: oliba ngoleke'dwawo, ai 
olusozi Seiri ne Edomu yona, yona 
bweyenkana: kale balimanya ngu 
'nze Mukama. 


3 Nawe, omwana womuntn, lagu- 
la aensozi za Isiraeri oyogere 
nti 'Mwe ensozi za Isiraeri, muwu- 

2 lire ekigambo kya Mukama. Bwa- 


Lub. 92. 
3:36. N, 9. 
Ma. 2. 1,4, 
5 

ls. 21. )). 
Er. 2 N. 
t Ez 25.12. 
Yo. 3. 19. 
Am. 1. ||. 
Ob. 1-21. 


Zab. 137. 


EL 36. 2. 
Oh, 26, 11. 


a ©z. 6.2. 





ti bwayogera Mukama Katonda nti 
Kubanga omulabe aboge'deko nti 
Nyenya! era nti ? Ebifo ebigulumi- 
3 vu ebye'da bya'fe, tubiri'de: kale 
lagula oyogere nti Bwati bwayoge- 
ra Mukama Katonda nti Kubanga, 
kubanga babalekese'zawo, era ba- 
bali'de enjui zona, amawanga a- 
gafi'sewo gabalye, era “musituli- 
'dwa mu mimwa gyabogezi ne mu 
4 bigambo ebibi ebyabantu: kale, 
'mwe ensozi za Isiraeri, muwulire 
ekigambo 'kya Mukama Katonda; 
bwati Mukama Katonda bwaga- 
mba ensozi nobusozi, ensalosalo 
nebiwonvu, amatongo agazika ne- 





bibnga ebyalekebwawo, ebifūse o- ! 


mui'go 4 nekyokusekererwa eri a- 
mawanga agafisewo agetolo'de: 
5 Mukama Katonda kyava ayogera 
bwati nti Mazima njogere'de € mu 
muliro ogwobu'gya bwange eri a- 
mawanga agafi'sewo neri Edomu 
yona abeteke'dewo ensi yange oku- 
girya, omutima gwabwe gwona nga 
gusanyuse, ememe yabwe ngeriko 
ekye'jo, okugisūla okuba omui'go: 
6 kale lagula ebyensi ya Isiraeri oga- 
mbe ensozi nobusozi, ensalosalo 
nebiwonvu, nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti Laba, njoge- 
ze'za obu'gya bwange nekirui kya- 
nge, kubanga /mwabangako enso- 
7 nyi ezabamawanga: Mukama Ka- 
tonda kyava ayogera bwati nti Nyi 
musi'za omukono gwange (nga njo- 
gera nti) Mazima abamawanga aga- 
betolo'de abo be balibako ensonyi 
8 zābwe. Naye 'mwe, ai ensozi za 
Isiraeri, mulisūla Yamatabi ga'mwe, 
nemubalira abantu bange Isiraeri 
ebibala bya'mwe; kubanga banate- 
9 ra oku'ja. Kubanga, laba, 'nze ndi 
kulwa'mwe, era ndikyūkira gyemu- 
li, namwe mulirimibwa, mulisigi- 
10 bwa: era ndyaliza abantu ku'mwe, 
enyumba yona eya Isiraeri, yona 
bweyenkana: it nebibuga biritūlwa- 
11 mut namatongo galizimbibwa : era 
wg ku'mwe abantu nensolo; e- 
ra balyeyongera, balizala : era ndi- 
bawa okutilwako, nga mumaze 0- 
kuba bwemutyo, era ndibakola bu- 
langi okusinga (b la) i 
soka kwa'mwe: ik 


S Ex. 32. 24. 


7 Er.17. 23. 


í Ez. 38. 12. 
Am. 9. 14. 
k Is. 61. 4. 


EZEKIERI. 

















nga, 'so tolibako nate kuvumibwa 
kwa bantu, 'so tolyesitaza nate 'gwa- 
ngalyo, bwayogera Mukama Kato. 
nda 


16 Era nate ekigambo kya Mukama 
17 nekinji'jira nga kyogera nti Omwa- 
na womuntu, enyumba ya Isiraeri 
bwebātūlānga munsi yabwe, !ba- 


bikolwa byabwe: e'kubo lyābwe mu 
maso gange lyabanga ngobutali bu- 
longofu bwa mukazi mu kweyawu- 
18 lakwe. Kyenava mbafukako ekirui 
kyange,  olwomusai bo pres ba- 
fuse kunsi, era kubanga bali bagyo- 
19 nonye nebifananyi byabwe: nemba- 
sasanyiza mu mawanga nebatata- 

| 0 ganira munsi (nyingi): nabasalira 
omusango nge'kubo lyābwe bwe- 
ryali era ngebikolwa byābwe bwe- 
20 byali. Awo bwebātūka mu mawa- 
nga gyebagenda, ? pnebavumisa eri- 
nya lyānge etukuvu; kubanga aba- 
ntu babogerāngako nti Bano bantu 
ba Mukama, era bavu'de munsiye. 

21 Naye nensasira ° erinya lyinge etu- 
kuvu enyumba ya Isiraeri |yebili 
bavumisi'za mu mawanga gyebige- 

22 nda. Kale gamba enyumba ya Isi- 
raeri nti Bwati bwayogera Mukama 
Katonda nti P Sikola (kino) kulwa- 
'mwe, ai enyumba ya Isiraeri,” na- 

ye kulwerinya lyānge etukuvu lye- 
muvumisi za mu mawanga gyemwa- 

23 genda. Era nditukuza erinya lyi- 
nge ekulu eryavumisibwa mu ma- 
wanga, 'mwe lyemuvumisi'za wa- 
kati mugo; kale amawanga galima- 
nya nga 'nze Mukama, bwayogera 
Mukama Katonda, $ bwenditukuzi- 
24 bwa mu'mwe mu maso gibwe. Ku- 
banga ' ndiba'gya mu mawanga, ne- 
mbakung'anya. okuba'gya munsi 
zona, nembaingiza munsi: ya'mwe 
25 'mwe. Era “ndibamansirako ama- 
'zi amalingi, era muliba balongêfu: 
ndibalongosa mu mpitambi ya'mwe 
yona ne mu bifananyi bya'mwe byo- 

26 na. Era ndibawa w nomutima o- 


mugya, nenteka wama omugya |? 


munda ya'mwe: era Y i'gya omu- 
tima ogwe jinja mu, mubiri : gwa- 


wA P f ak. Ya 





gyonona olwe'kubo lyābwe nolwe- | 3 


36. 3-31. | 


! Lev. 18. 


"ins 






36. 32—37. 22, 








amakubo ga'mwe amabi nebikolwa 
bya'mwe ebitali birūngi ; kale ¢ mu- 
lyetamwa mu maso ga'mwe 'mwe 
olwobntali butūkirivu bwa'mwe no- 
32 lWwemizizo gya'mwe. “i Bikola (ki- 
no) kulwa'mwe bwayogera, Muka- 
ma Katonda, mukimanye: mukwa- 
tirwe ensonyi amaknboga'mwe, mu- 
33 swale, ai enyumba ya Isirseri. Bwa- 
ti bwayogera Mukama Katonda nti 
Ku lunaku Iwendibanalizako obutali 
batakirivu bwa'mwe bwona, nditii- 
za abantu mu bibuga, namatongo 
34 galizimbibwa. Nensi eyalekebwa- 
ngawo eririmibwa, naye yabanga 
nsiko mu maso gabo bona abaitawo. 
35 Kale balyogera nti Ensi eno eyale- 
kebwangawo efiise “ngolusuku Ade- 
ni; nebibugaebyazika ebyalekebwa- 
wo ebyagwa bikole'dwako enkome- 
36 ra, abantu nebabitūlamu. Kale /a- 
mawanga agasiga deokubetolonla ne- 
galyoka gamanya nga 'nze Mukama 
nzimbye ebifo ebyagwa nensimba 
ekyo ekyalekebwawo: 'nze Muka- 
ma nkyoge'de, nange ndikikola. 
Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Era 9 njagala enyumba ha 
Isiraeri okumbuzinga ekyo okaki- 
bakolera; mndibongerako abantu 
38 ngekisibo. Ngekisibo ekya sadaka, 
ngekisibo ekya Yerusalemi mu 
mbaga zakyo ezalagirwa; ebibuga 
ebyazika bwebiri'jula bwebityo e- 
bisibo ebyabantu: kale balimanya 


nga 'nze Mukama. 
37 a OMUKONO gwa Mukama gwali 
ku'nze, nantwala nanfulumiza 
bmu mwoyo gwa Mukama, nanzi- 
'sa wakati mu kiwonvu; kale nga 
2 cki'ju'de umba; nagampisako 
okugetolola : kale, laba, nga mangi 
nyo mu kiwonvu mu 'banga; era, 
3 laba, makalu nyo. Nang'a nti 0- 
mwana womuntu, amagumba gano 
gainza okuba amalamu? Nenzira- 
mu nti Ai Mukama Katonda, 4 'gwo- 
4 manyi. Nang'amba nate nti Lagu- 
Jira magumba gano ogagambe 
nti Ai 'mwe amagumba amakalu, 
muwulire ekigambo kya Mukama. 
5 Bwati Mukama Katonda bwagamba 
amagūmba o nti Laba, endi- 
ingiza /omu'ka mu'mwe, kale muli- 
6 ba balamu. Era ndibatekako ebi- 
nywa, era ndireta enyama ku'mwe, 
"mbabi'kako e'diba, nembateka- 
u omu'ka, kale muliba balamu; 
ale ISIS AYA nga 'nze Mukama. 


37 


wo nendagula nga hwenalagirwa : 
vo bwenali nga ndagula, newaba- 
o e'dobozi, era, laba, ekikankano 
ensi, amagumba negega'ta buli 
imba ne'gumba li'nalyo. Awo 
ntonula, era, laba, nga kuliko 
mywa, omubiri negu'ja, e'diba 
gabi'kako wa'gulu; naye nga 


EZEKIERI. 


9 temuli mu'ka mugo. Awo nang'a- 
mba nti Lagula empewo, lagula, 
omwana womuntu, ogambe empe- 
wo nti Bwati bwayogera Mukama 
Katonda nti 'Jangu okuva eri ve- 
mpewo enya, ai omu'ka, ofūwe ku 
bano aba'tibwa, babêre abalamu. 

10 Awo nendagula nga bweyandagira, 
omu'ka negubaingira, nebabera ba- 
lamu, #nebaimirira pek Ya 

11 bwe, e'gye lingi nyo. Awo nānf a- 
mba >g Omwana kn inga ama- 

ümba gano ye nyumba yona eya 
siraeri : laba, bogera nti 2 
mba ga'fe gakaze, !ne'siibi lya'fe 

19 libuze; tumali'dwawo dala. Kale 
lagula obagambe nti Bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti Laba. 
m ndyasamya amalalo ga'mwe, ne- 
mbalinyisa okuva mu malalo ga- 
'mwe, ai abantu bange; era “ndi- 

13 baingiza munsi ya Isiraeri. Kale 
mulimanya nga 'nze Mukama, bwe- 
ndiba nga njasami'za amalalo ga- 
'mwe, nembalinyisa okuva mu ma- 

14 lalo ga'mwe, ai abantu bange. Era 
o nditeka omwoyo gwange mu'mwe, 
era muliba balamu, era ndibateka 
munsi ya'mwe 'mwe: kale mulima- 
nya nga 'nze Mukama nkyoge'de, 
era nokutikiriza nenkitūkiriza, 
bwayogera Mukama. 

15 Ekigambo kya Mukama nekinji- 

16 'jira nate nga kyogera nti Nawe, 
omwana womuntu, 'dira omu'go 
gumu, noguwandikako nti Gwa 
P Yuda, era gwa "bana ba Isiraeri 
ba'ne: nolyoka o'dira omu'go omu- 
lala noguwandikako nti Gwa ? Yu- 
sufu, omu'go gwa t Efalaimu, era 
(gwa) nyumba yona eya Isiraeri 

17 ba'ne: e “ogyega'tire gyombi 
okuba omu'go ogumu gibere ogumu 

18 mu mukonogwo. Awo abana ba- 
bantubo bwebalyogera nawe nga 
bagamba nti Totunyonyole makulu 

19 bwegali goleta pa gino? nobaga- 
mba nti Bwati bwayogera Mukama 
Katonda nti Laba, ndi'dira omu'go 

a Yusufu, oguli mu mukono gwa 
Pfulaima, nebika bya Isiraeri ba- 
'ne; era ndibateka wamu nagwo, 
wamu nomu'go gwa Yuda, nemba- 
fūla omu'go gumu, kale nebaba gu- 

20 mu mu mukono gwange. Nemi'go 
gyowandikako giriba mu mukono- 

21 gwo mu maso gabwe. Nobagamba 
nti Bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Laba, Y ndi'gya abana ba 
Isiraeri wakati mu mawanga, gye- 
bagenda, nembakung'anyiza enjui 

. zona, nembaleta munsi yabwe bo: 

22 kale Yndibafula e'gwanga erimn 
munsi ku nsozi za Isiraeri; era 
z kabaka omu yaliba kabaka wabwe 
bona: 'so tebaliba nalte mawanga 
abiri, 'so tebalyawulibwa nate o- 
kuba obwakabaka bubiri na katono: 


Amagu- “< 








“Bs. 38. 71. 


P Zek. 10.6. 
r 2 Byom. 
12. 33, 16; 
16. 9; 

30. 11, 18. 
' 1 Byom. 
5. 1. 

t Lub. 44. 
13, 14, 19. 
Kos. 5. 3, 


B. 
“Is. 11. 13. 


Y lu. 25. 
Er. 36. AL 


Y Yer. 50.4. 


"Bs. 4. 94. 








688 


a Ez. 36. 
25. 


è Ez 36. 
29. 


“ Ts, 60. 21. 
Yo. 3. 20. 


J Yek. 12. 
34. 


7 Ez. 34. 
23. 


k Ez. 26. 23. 
l Ez. 20.12, 


Ez X.I. 
b 1 Byom. 
5.1. 


€ Ez. 27. 13. 


d Er. 29.4. 


€ Ez. 27.10. 


J Lub. 10. 
2, 8. 
| ? Ez. 27.14. 


$ Fe. 34. 22. 


k Ez. H. 
13. 


EZEKIERI. 


23 4'g0 tebalyeyonona nate nebifana- 
nyi byabwe newakuba'de nebintu 
byibwe ebyemizizo newakuba'de 
nokusobya kwabwe kwona: naye 
bndibalokola okuva mu nyumba 
zabwe zona, mwebakoleringa ebi- 
bi, nembalongosa: kale bwebatyo 
banabanga bantu binge, nange na- 

24 banga Katonda wabwe. c Nomu- 
'du wange Daudi yaliba kabaka 

abwe; era bona baliba nomusi- 
mba omu: era nokutambula balita. 
mbulira mu misango gyange neba- 
kwata amateka gange nebagakola. 

25 Era 4 balibera munsi gyenawa Ya- 
kobo omu'du wange, bajaja ba'mwe 

“ mwebabera ; kale balibêra omwo, 
bo nabāna: babwe nabana babana 
babwe, “ emirembe gyona: era Dau- 
di omu'du wange yanābānga omu- 
langira wabwe /emirembe gyona. 

26 Era nate ndiragana nabo v endaga- 
no eyemirembe, enebinga ndagano 
eteri'gwawo gyebali: era ndibate- 
kawo nembaza, era inditeka awa- 
tukuvu wange wakati mubo emire- 

27 mbe gyona. Era newema yange 
enebinga nabo: nange nābānga 
Katonda wabwe, nabo banābānga 

28 bantu bange. Kale kamawanga 
galimanya nga !'nze Mukama atu- 

, kuza Isiraeri, awatukuvu wange 
bwewanaberanga wakati mubo e- 


mirembe gyona. 
38 Awo ekigambo kya Mukama 
nekinji'jira nga kyogera nti 
ZaOmwana womuntu, simba ama- 
sogo okwolekera b Gogi owomunsi 
ya Magogi, omulāngira wa Losi, 
c Meseki, ne Tubali, omulagulireko, 

3 oyogere nti Bwati bwayogera Mu- 
kama Katonda nti Laba, ndi mula- 
bewo, ai Gogi, omulāngira wa Losi, 

4 Meseki, né Tubali: era ndiku'za- 
yo, “d nenteka amalobo mumbazo, 
era ndikufulumya ne'gyeryo lyona, 
embalisi nabasaja abebagn'de e- 
mbalasi, bona nga bamba'de ebyo- 
kulwanyisa ebyatūkirira, ekibina 
ekinene, nga balina obugabo ne- 
ngabo, bona nga baku'te ebitala: 
5 e Obuperusi, Kusi, ne Puti nga bali 
wamu nabo; bora nga balina e- 
6 ngabo nenkufira: / Gomeri ne'gye- 
rye lyona; enyumba ya 7 Togalu- 
“ma, mu njui ezensi ezikomererayo, 
ne'gyerye lyona: amawianga mangi 

7 nga gali nawe. Bēra nga wetese- 
tese, wewawo, wetegeke, 'gwe ne- 
bibinabyo byona abaknng'ani’de 
8 gyoli, obêre omngabe gyebali. iE- 
naka nyingi nga ziisewo oli'jirwa : 
mn myaka egyenkomerero olirete- 
'bwa munsi ekomezebwawo okugi- 
'gya mn kitala, £ ekung'anyizibwa 
okuva mu mawanga amangi, ku 


y! 


nsozi za Isiraeri, ezabanga ensiko 
etevawo: naye e'gyibwa mu ma- 
wanga, era (balitula nga tebaliko 

9 kyebatya, bona. Kale olyambuka 
oli'ja mnga kibuyaga, oliba ? nge- 
kire okubi'ka kunsi, 'gwe ne'gyeryo 
lyona namawanga mangi nga gali 

10 nawe. Bwati bwayogera Mukama 

Katonda nti Olulitaka ku lunaku 

olwo ebi bo biri'ja mu mwoyo- 
0, era olisala olukwe olubi: ka- 

e olyogera nti Ndyimbuka munsi 

eyebyilo ebitaliko nkomera; ndi- 

genda eri abo abegolo'de, abatūla 
nga tebaliko kyebatya, bona nga ba- 
berera awo awatali babugwe songa 
tebalina bisiba newakuba de enzi- 

12 'gi: okunyaga omunyago nokunya- 

“ ga omui'go; okukyiisiza omukono- 
gwo ka bifo ebyensiko ebitalwamu 
(kakano), nabantu abakung'anyizi- 
bwa okuva mu mawanga, abafunye 
ebisibo nebintu, ababêra wakati 

13 wensi zona. (Seba ne P Dedani 
r habasiibuzi Abetalusisi, wamu 
a nempologoma ento zayo zona, ba- 

“ likugamba nti O'ze kunyaga mu- 
nyago? okung'anyi'za ekibinakyo 
kunyaga mui'go? okutwālira dala 
efeza nezibu, okutwalira dala enso- 
lo nebintu, okunyaga omunyago 
mungi?  : 

14 Kale, omwana' womantu, lagula 
ogambe Gogi nti Bwati bwayogera 
Mukama Katonda nti Ku lunaku 
olwo abantu bange Isiraeri Iweba- 
litūla nga tebaliko kyebatya, toliki- 

15 manya? Kale toli'ja ngova mu 
kifokyo mn njui ezebukika obwa 
kono ezikomererayo, 'gwe nama- 
wanga mangi wamu nawe, bona 
nga bebaga'de embalasi, ekibina 

16 kinene, era e'gye 'dene: era olita- 
bala abantu bange Isiraeri, ngekire 
okubi'ka kunsi; olnlitiika * mu na- 
ku ezoluvanyuma ndikutabäza ensi 
yange, amawanga gakumanye, 
w bwendituknzibwa mn'gwe, ai Go- 

17 gi, mu maso gābwe. Bwati bwayo- 
gera Mukama Katonda nti 'Gwe 
wayo enayogererako e'da mu 
ba'du bange bana'bi ba Isiraeri, 
abailaguliranga emyika (emingi) 
mu naku ezo nga ndikusindika 

18 okubatabala bo? Awo olhulituka 
ku lunaku olwo Gogi bwalitabala 
engi ya Isiraeri, bwayogera Muka- 
ma 'Katonda, ekirui kyange kiriri- 

19 nya mu nyindo zange. Kubanga 
njogeze'za obu'gya bwange nomu- 
liro ogwobnsiingu bwange nti Mazi- 
ma kn lunaku olwo munsi ya Isira- 
eri mulibamu Y okukankana oknne- 

20 ne; ebyenyanja ebiri mu nyanja, 
nenyonyi ezomu'banga, nensolo e- 
zomunsiko, nebintu byona ebyewa- 

` lula ebyewalula ku 'taka. nabantu 
bona abali ku maso ge taka noku- 


11 


’ Kag. 2 
6, 1. 


877. 23— 88. 


l Ye. 8. 

31. 

Ez MH; 
HN. 2 A. 

maan 
" Yer.4 

13 


“Es, 
PEs. 512 
TELZ )2 
EL 22, 


tkz R2 


"Yer. 20. 
N. 


Ex %. 
41. 








38. 21— 939. 26. EZEKIERE. 687 


kaukana balikankanira oku'ja kwa- 

nge, nensozi zirisulibwa, namaba- 

nga galigwa, va buli bugwe ali- 

21 gwa wansi. Awo ensozi zange zo- 

na ndiziitira ekitala okumulwanyi- 

sa, bwayogera Mukama Katonda: 

ekitala kya buli muntu kirirwana 

‘Ta 64.16. | 22 ne mugandawe. Era #ndiwoza 

A naye ne kawumpuli nomusai ; era 

ndimutonyesako ne ku 'gyerye ne 

ku mawanga amangi agali naye 

oluwaudagirize olwanjäla namainja 

amanene agomuzira nomuliro neki- 

‘E, %8.. | 23 beriti. Era ndyeguluniza a nine- 

b E2. 37. ntukuza, era t ndyemanyisa mu 

B: W. 7. maso gamawanga amangi; kale 
balimanya nga ‘uze Mukama. 






























































balizika eyo Gogi nolufuluberwe 
lwona : kale balikiita nti Kiwōnvu 

12 pink aa Era enyumba ya 
Isiraeri balimala emyezi musantvu 
nga babazika, 9balongose ensi. 

13 Wewawo, abantu bona abomunsi 
balibazika; era kiriba kya kati gye- 
bali ku lunaka |wendigulumizibwa, 

14 bwayogera Mukama Katonda. Era 
balyawulamu abesaja okuba nomu- 
limu ogwolutata, abanaitinga munsi 
okuzika abo abaliitamu, abalisigala 

“ku maso gensi, okugirougosa: e- 
myezi musānvu nga giwe'deko ba. 

15 linonya. Nabo abaita mungsi balii- 
tamu; awo omuntu yena bwanala- 
banga e'gumba lyomuntu, kale anā- 
simbangako akabonero, okutūsa 

 abazisi Iwebalirizika mu kiwonvu 

16 Kamonugogi. Era walibawo eki- 
buga ekiriitibwa Kamona. Bwe- 
batyo bwebalirongosa ensi. 

17.. Nawe, omwana womuntu, bwati 
bwayogera Mukama Katonda uti 
Yogera nenyonyi ezengeri zona na 
buli nsolo eyomunsiko nti Muku- 
ngane muje; mukungane enjui 
zona eri i sadaka yange gyembawe- 
rayo, sadaka enene ku nsozi za isi- 
raeri, mulye enyama, munywe o- 

13 musai. Mulirya enyama eyabama- 
nyi, nemunywa omusai gwabala- 
ngira abensi, ogwendiga enume no- 
gwabana bendiga nogwembazi, no- 
gwente enume, ZONA ZA SAVA eza 

19 Basani. Era mulirya amasavu ne- 
mu'kuta, nemunywa omusai nemu- 
tamira, ku sadaka yange gyemba- 

20 weredeyo. Era muli'kutira mu 
'diro lyange embalasi namagali, a- 
basaja abamanyi nabasaja bona a- 
balwanyi, bwayogera Mukama Ka- 

21 tonda, Era nditeka ekitibwa kya- 
nge mu mawanga, namawanga go- 
na galiraba omusango gwange gwe- 
ntikiri' za nomukono gwange gwe- 

22 mbata'deko. Kale enyumba ya Isi- 
raeri balimanya nga 'nze Mukama 
Katonda wabwe okuva ku lunaku 

23 -olwo' nokweyongerayo. Nanawi- 
nga galimanya ngenyumba ya Isi- 
raeri bāgenda mu busibe olwobu- 

- tali butūkirivu bwabwe; kubanga 
bansobya # nembakisa amaso gange : 
kale l nembawayo mu mukono gwa- 


# Ma. 21. 
2. 


s A n. 3 Nawe, aomwäna womuntu, 
mujagulireko Gogi oyogere nti 

Bwati bwayogera Mukama Katonda 
nti Laba, ndi mulabewo, si Gogi, 
omulangira wa Losi, Meseki, ne 
>E23313.| 2 Tubali: era bndiku'zayo, nenku- 
twala mu maso nenkulinyisa okuva 

mu njui ezebukika obwa kono ezi- 
komererayo-; nenkutiisa ku ngozi 

3 za Isiraeri: era ndikuba omutego- 

gwo nengu gya mu mukonogwo o- 

gwa kono, nengwisa obusalebwo 

4 mu mukonogwo ogwadyo. Oligwa 

ku ngozi za isiraeri, 'gwe ne'gyeryo 

Iyona namawanga ngali nawe: ndi- 

'kuwayo eri enyonyi ezama'du eze- 

ngeri zona neri ensolo ezomunsiko 

5 okolibwa. Oligwa ku 'tale mu 

'banga: kubanga 'nze nkyoge'de, 

6 bwayogera Mukama Katonda. Era 
ndiwereza omuliro ku Magogi, ne 

€ Ez. 77.3, kwabo abatūla ku cbizinga nga 
6,7,15. tebaliko kyebatya: kale balimanya 
7 nga 'nze Mukama. Era ndimanyi- 

sa erinya lyānge etukuyu wakati 

mn bantu bange Isiraeri ; 'sō siri- 

ganya erinya lyange etukuvu oku- 

dE 38.2. livuma nate :. kale 4 amawānga ga- 
limanya nga 'nze Mukama, Omu- 
8 tukuvu: mu Isiraeri. Laba, ki'ja, 
era kirikolebwa, bwayogera Muka- 
ma Katonda ; luno lwe lunaku lwe- 

9 wayogerako. Nabo abatūla mu bi- 
buga bya Isiraeri balifuluma, neba- 
bi'sāko omuliro ebyokulwānyisa, 
engabo era nobugabo, emitego no- 
busale, nemi'go egyomumukono na- 


í Zef. 1.7. 


1 p 
mafumu, balibi'sizuko omuliro e- balabe bābwe, nebagwa bona neki- ae 
10 myaka musānvu: nokutyaba ne- |24 tala. m Ngobutali bulongōfu bwā- | = Ez. 56. 
batatyaba nku mu tale 'so tebatema | . bwe bwebwali era ngokusobya kwi. | 19. 
mku zona mu kibira; kubanga ba- bwe bwekwali, bwentyo bwenaba- 
libi'sako omuliro ebyokulwanyisa : | - kola; nembakisa amaso gānge. 
"Ts 14 2; era “balinyaga abo ababauyazinga 25 Mukama Katonda kyava ayogera 
1e MIEI. era baliba'gyako abo ababa gyānga- bwati nti Kakano ”nākomyawo o- | " Ez. 16. 
ko, bwayogera Mukama Katonda. busibe bwa Yakobo, nensäsira 9 e- wa MYA 
/1s. 2.1. |1}. Awo olalitaka /ku lunaku olwo| nyumba: yona eya Isiraeri; era | pr 50, 30, 
< ndiwa Gogi ekifo ekyoknzikamu mu P ndikwatirwa erinya lyange etuku- |? Ez. 5. 13. 
Isiraeri, ekiwonvu kyabo abaitamu | 26 vu obu'gya. Era rbalibako enso- | Ez 32 23. 


nyi zābwe nokusobya kwābwe kwo- 


ku lui olwenyanja olwebuvanjuba : 
na kwebansobya, bwebalitūla mu- 


era kiriziiza abo abaitamu: era 





e Is. 54. 8. 
t Yo. 2. 28. 


Er 33. 
21. 


è Es. 28.1, 
Z 
e Er. 1. 3. 


d Ez. 1.1; 
8. 3. 


“ Ez. 1.7. 
J Er. 41. 3. 


P Er. 42 
16-19. 


í Ez 42. 20. 


t Kuh. 21. 
16. 


40 


EZEKIERI. 


nsi yabwe nga tebaliko kyebatya, 


27 'songa tewali alibatisa; bwendiba 


nga mbakome'zawo okuba'gya mu 
mawanga, era nga Mak ang anyi: 
'za okuva munsi ezabalabe bābwe, 
era nga ntukuzibwa mubo mu ma- 


28 so gamawanga wangi. Kale bali- 


manya nga 'nze Mukama Katonda 
wābwe, kubanga nabasindika mu 
busibe mu mawanga, era nga mba- 
kung'anyi'za munsi yabwe bo; 'so 
sirireka nate 'kubo okubera eyo; 
$'80 siribakisa nate maso gange: 


29 kubanga ’nfuse omwoyo gwange 


ku nyumba ya Isiraeri, bwayogera 
Mukama Katonda. 


Mu mwaka ogwamakumi abiri 

mwetano 4 ogwokusibibwa kwa- 
'fe omwaka nga kyegu'je gutanule 
ku (lunaku) olwekumi olwomwezi 
bmu mwaka ogwekumi nena eki- 
buga nga kimaze okumenyebwa, ku 
lunaku olwo comukono gwa Muka- 
ma neguba ku'nge, nantwalayo. 

2 Nantwala munsi ya Ieiraeri 4 mu 
kwolesebwa kwa Katonda, ninzi'sa 
ku lusozi oluwānvu enyo, okwali 
ngembala eyekibuga ku bukika o- 

3 bwadyo. Nantwalayo, kale, laba, 
nga waliwo omusaja, “ enfananaye 
ngenfanana eyekikomo, /ngalina 

` omugwa ogwobugogwa mu muko- 
nogwe 9 nolumuli olugera ; nāimi- 

4 rira mu mulyāngo. Omusaja oyo 
nang'amba nti Omwana womuntu, 
tunula namasogo, owulire namatu- 
go, oteke omutimagwo ku byona 
byenakulaga; kubanga kyovu'de o- 
letebwa wano ndyoke nkubirage: 
byona byonolaba obibaliranga enyu- 
mba ya Isiraeri. 

5 Awo, laba, í ekisenge ebweru we- 
nyumba okwetolola, ne mu mukono 
gwomusaja (nga mulimu) olumuli 
olugera, kobuwanvu bwalwo emi- 
kono mukaga, bułi mukono mukono 
koluta: awo nagera obugazi bwe- 
nyumba, olumuli lumu : nobugalu- 

6 mivu olumuli lumu. Awo na'’ja eri 
omulyango ogutunulira ebuvanju- 
ba, nalinya ku madala gagwo; na- 
gera awaingirirwa owomulyango, 
obngazi bwawo olumuli lumu: na- 
waingirirwa awalala, obugazi bwa- 

Two olumuli lamu. Na !buli nja o- 
buwinvu bwayo olumuli lumu no- 

organi bwayo olumuli lumu; ne 

wakati wamayu emikono etāno; na- 
waingirirwa owomulyango awali e- 
kisasi ekyokumulyango okwolekera 

8 enyumba wali olamuli mhimu. Era 
nagera nekisasi ekyokumnlyaingo 
okwolekera enyumba, olumuli lu- 

9 mu. Awo nagera ekisasi ekyoku- 
mulyango, emikono munana; ne. 


lO ra enyumba. Namayu agokumu- 
lyango ebuvanjuba gali asatu erui 
nasatu erni; ago gonsatule ga ki- 
gera kimu nemifubeto gyalina eki- 
11 gera kimu erui nerui. Era nagera 
awaingirirwa mu mulyango obuga- 
zi bwawo, emikono kumi; nobawa- 
nvu bwomulyango emikono kumi 
12 nesatu ; ne'banga i mu maso 
gamayu, omukono guma (erui), ne- 
'bānga omukono gumu erui; nama- 
yu emikono mukaga erui nemikono 
18 mukiga erui. Nägera omulyango 
okuva kunju wa'gulu okutūka ku- 
nju gi'nayo wa'gulu, obugazi emi- 
kono amakumi abiri mwetano; olu- 
14 gi nga lwolekera olu'gi. Era nā- 
kola nemifubeto, emikono enkaga; 
 nolu'gya (iwatiuka) ku mufubeto, o- 
15 mulyango nga gwetolêla. (Nokuva 
kn) bwenyi bwomulyingo awaingi- 
rirwa okutiika ku bwenyi obweki- 
sasi ekyomunda ekyokumulyango 
16 gyali emikono atino. Era ama 
galiko ebituh kiasan lak ne n u- 
beto gyago egyali munda womulya- 
ngo oul sand, era nebirizi bwebi- 
. tyo (byaliko ebituli): era munda 
mwalimu ebituli okwetolola: ne 


a (buli) mufubeto kwaliko ™» enki- -Er 4 

ndu. 

17 Awo nantwila mu *% lu’gya olwe- | “lu. 98. 
'bweru, era, Jaba, nga waliwo ebi- | Et 444, 
senge namainja amalire, ebyakole- | ° Ez 41.16: 
rwa olu'gya okwetolola: ebisenge ci 44 
amakumi abiri byali ku mainja ago | 

18 amalire. Namainja amalire gali 


ku ma'bali gemiryango, okwenka- 
nankana nobuwanvu obwemirya- 
ngo, ge mainja amalire aga wansi. 

19 Awo nagera bagai okuva ku bwe- 
nyi obwomulyängo ogwa wansi o- 
kutūka ku bwenyr obwolu'gya olwo- 
munda ebweru, emikono kikumi, 
ebuvanjuba nebukika obwa kono. 
20 Nomulyango ogwolu' olwebwe- 
“ra ogutunulira obukika obwa ko- 
21 no nagera obuwanvu bwagwo no- 
bugazi bwagwo. Namayu gako 
gali asatu erui nasatu erui; ne- 
mifubeto gyako nebizizi byako bya- 

li ngekigera ekyomulyango ogwo- 

. luberyeberye: obuwānvu bwagwo 
emikono 1 atāno, nobu- 
gazi emikono amakumi abiri mwe- 
22 tāno. Nebituli byagwo nebizizi 
kin Ad nashinda zagwo, byali 
ngekigera ekyomulya tunu- 
lira obuvanjube ; Sea kachori 
agamn ku D musanvu ; nebi- 

- zizi wo byali mu maso ; 
28 Era olu'gya olwomunda waliko. 
mulyango ogwolekera omulyango 
(omulala), ebukika obwa kono era 
nebuvanjuba; Pnagera okuva ku 
mulyango okutika ku malyango 


mifubeto gyamu, emikono ebiri; ne- | 24 emikono kikumi. Awo nāntwāla 


kisasi ekyokumulyango kyayoleke. | 


ebukika obwadyo, kale, laba, omu- 


39. 27— 40. 4. 





Rha: 


46 


lyango ebukika obwadyo: nagera 


emifubeto gyagwo nebizizi byagwo 
25 ngebigera ebyo bwebiri. Era kwa- 
liko ebituli kugwo ne ku bizizi bya- 
gwo enjui zona ebifanana ebituli 
ebyo: obuwänvu emikono amaku- 
mi atano, nobugazi emikono ama- 
26 kumi abiri mwetano. Era waliwo 
amadala musanvu 7 kwebalinyira- 
nga, nebizizi byagwo byali mu ma- 
so gago: era gwaliko enkindu, olu- 
mu erui nolumu erui ku mifubeto 


127 0. Era olu'gya olwomunda 
Iwalina 


omulyango ogwolekera o- 
obukika obwadyo: nāgera okuva 
ku mulyango okutūka ku mulyango 
okwolekera obukika obwadyo eni- 
kono kikumi. 

28 Awo nantwala mu 2lu'gya olwo- 
munda oluliranye omulyango ogwo- 
bukika obwadyo: nāgera omulya- 
ngo ogwobukika obwadyo ngebigera 

29 ebyo bwebyali; namayu gako ne- 
mifubeto gagwo nebizizi byagwo 
ngebigera ebyo bwehyali : era gwa- 
liko ebituli era nebizizi byagwo e- 
njui zona (byaliko ebituli): obu- 
wanvu bwagwo emikono amaknmi 
atāno nobugazi bwagwo emikono 

30 amakumi abiri mwetāno. Era wā- 
liwo ebizizi enjui zona obuwanvu 
bwabyo emikono amakumi abiri 
mwetano nobugazi bwabyo emikono 

31 etāno. Nebizizi byagwo byayoleke- 
ra olu'gya olwebweru; nemifubeto 
gyagwo gyaliko enkindu; nawali- 
nyirwa waliwo amadala munana. 

39 Nantwala mu lu'gya olwomunda o- 
kwolekera obuvanjuba: nagera o- 
omulyango ngebigera ebyo bwebya- 

83 li; namayu gako nemifubeto gya- 
| ad nebizizi byagwo ngebigera e- 

yo bwebyali: era gwaliko ebituli, 
nebizizi byagwo enjui zona (byaliko 
ebituli): obuwanvu bwagwo emi- 
kono amakumi atano nobugazi bwa- 
gwo emikono amakumi abiri mwe- 

34 tano. Nebizizi byagwo byayoleke- 
ra olu'gya olwebweru; nemifube- 
to gyagwo gyaliko enkindu, erni 
nerui: pawalinyirwa waliwo ama- 

35 dala munana. Nantwala ku mu- 
lyango ogwobukika obwa kono: na- 
gugera ngebigera ebyo bwebyali; 

36 amayu gako nemifubeto gyagwo ne- 
bizizi byagwo; era gwaliko ebituli 
enjui zona; obuwanvu bwagwo e- 
mikono amakumi atano nobugazi 
bwagwo emikono amakumi abiri 

37 mwetano. Nemifubeto gyagwogya- 
yolekera olu'gya olwebweru; era 
emifubeto gyagwo gyaliko enkindu 
erui nerui: nawalinyirwa waliwo 
amadala munāną. 

38 Era nenju nolu'gi lwayo yali eri- 
rānye ku mifnbeto ku miryango; 
eyo ' gyebanalizanga " ckiwebwayo 


“E 4 2 | 39 ekyokebwa. Ne mu kisasi ekyo- 


kumalvango mwalimu emeza biri 
erui nemeza biri erui oku tirangako 

w ekiwebwayo ekyokebwa Y nekiwo- 
bwayo olwekibi #nekiwebwayo o- 
40 Iwomusango. Era ku lui ebweru 
ngolinya awaingirirwa mu mulya- 
ngo okwolekera obukika obwa kono 
aliyo emeza biri: ne ku lui o- 

. Iwokubiri, lwe lwekisasi ekyoku- 
41 mnlyango, yaliyo emeza biri. Wā- 
liwo emeza nya erui nemeza nya 
erui okulirana omulyāngo; emeza 
munava kweba'tiranga (sadaka). 
42 Era waliwo emeza nya ezekiwebwa- 
yo ekyokebwa, ezamainja amateme, 
obuwanvu bwazo omukono kekiti- 
ndu, nobugazi bwazo omukono ke- 
kitundu, nobugulumivu bwazo o- 
mukono gumu: kwebatekanga ebi- 
ntu byeba'sanga ekiwebwayo ekyo- 
48 kebwa ne sadaka. Nebikwaso, o- 
buwanvu bwabyo luta, byasibibwa 
munda enjui zona; ne ku meza 
44 kwaliko enyama eyekitone. Era 
ebweru wolu'gya olwomunda wali- 
wo enju 4ezabaimbi mu lu'gya 0- 
Jwomunda alwali ku ma'bali gomu- 
lyango ogwobukika obwa kono: 
era zatunulira obukika obwadyo: 
nga waliwo emu ku ma'bali gomu- 
lyango ogwobuvanjuba etunulira 
45 obukika obwa kono. Awo nāng- 
'amba nti Enju eno etunulira obu- 
kika obwadyo ya bakabona ò abakii- 
46 mi benyumba gyebalagirwa. Ne- 
nju etunulira obukika obwa kono 
ya bakabona cabakūmi hekyoto 
kyebalagirwa: d abo be “batabani 
ba Zadoki, be bokubatabani ba Le- 

vi Jabasembera Mukama okumu- 
47 wereza. Nagera olu'gya,, obuwä- 
nvu bwalwo emikono kikumi nobu- 


gd sadaka, 


J 


3 


J 


TR 


gazi bwalwo emikono kikumi, okwe- | 4. 


nkapankana ; nekyoto kyali 
maso genyumba. 

48 Awo nantwala ku kisasi ekyenyu- 
mba, nāgera buli mnfubeto ogweki- 
sasi emikono etano erui nemikono 
etano erni: nobugazi obwomulya- 
ngo bwali emikono esatn erui ne- 

49 mikono esatu erui. 9 Obuwanva 
bwekisasi bwali emikono amakumi 
abiri nobugazi emikono kumi na 
gumu: ngogera awali amadala ge- 
balinyirangako omwo: era wāliwo 
í empagi eziriranye emifubeto, emu 


erui nemu erui. 
41 NANTWALA ku yekalu nagera 
emifubeto, obugazi bwagyo e- 
mikono mukaga erui nemikono mu- 
kaga erui, bwe bwali obugazi bwe- 
2 wema. Nawaingirirwa obugazi bwa- 
wo emikono kumi; nawaingirirwa 
embirizi zawo zali emikono etano 
erui nemikono etano erui: nagera 
da obuwanvu bwawo emikono ama- 


mu 


Sa” 


kumi ana ? nobugazi emikono ama- | 6. 2. 





690 


— 


“1 Basok, 
16. 

Ez. 44. 13; 

45. 3. 


41 Basek. 
6. 5, 8. 


“1 Basek. 
6. 6. 


EL 40.5; 
43. 13. 


# Ez. 42. 3. 


t Ez.40.47; 
428, 


EZEKIERI. 


3 kumi abiri. Awo nagenda munda 
nagera buli mufubeto oguli awai- 
ngirirwa, emikono ebiri: nawaingi- 
rirwa emikono mukaga: nawaingi- 

`- rirwa obugazi bwawo emikono mu- 

4 sānvu. Nagera obuwānvu bwawo 

` emikono amakumi abiri, nobugazi 

: bwawo emikono amakumi abiri, mu 

maso geyekalu: nang'amba nti Ki- 

5 no kye “kifo ekitukuvun enyo. Awo 
nagera ekisenge ekyenyumba emi- 
kono mukaga; na buli 4nju eyomu- 
mbirizi obugazi bwayo emikono e- 
na, okwetolola enyumba enjui zona. 


. 6 Namaya agomumbirizi gali “ asatu, 


evju ngeri wa'gulu kunju gi'nayo, 
era amakumi asatu nyiriri nyiriri ; 
era gilingira mu kisenge ekyenyu- 
` mba eyali eyamayu agomumbirizi 
enjui zona, gakwate (omwo), '80 
“ galeme okukwata ma bisenge ebye- 
7 nyumba. Namayu agomumbirizi 
gagenda nga geyongera okugaziwa 
nga gagenda nga geyongera wa'gu- 
lu okwetolola (enyumba); kubanga 
okwetolola enyumba kwagenda nga 
kweyongera wa'gulu okwebungulu- 
la enyumba: obugazi bwenyumba 
kyebwava (bweyongera) wa'gulu; 
bwebatyo bilinyanga (okuva mu- 
nju) eya wansi okutiika (munju) 
` eya wa'gulu nga baita (munju) eya 
8 wakati. Era nendaba ngenyum 
yali ku kigulumo enjui zona: emi- 
gingi egyamayu agomumbirizi gyali 
Jolamnli olulamba olwemikono emi- 
9 wānvu mukaga. Obngazi bwekise- 
nge ekyali ekyamayu agomumbirizi 
ebweru bwali emikono etāno: ne- 
“banga eryafi'kawo lyali kifo ekya- 
mayu agomumbirizi agomunyumba. 
10 Era wakati wamayu waliwo obuga- 
“3t Yobwemikono amakami abiri 
okwetêlêla enyumba enjui zona. 
11 Nenzi'gi ezokumaya agomumbirizi 
zayolekera ekifo ekyafi'kawo, olu'gi 
: olumu nga lwolekera obukika obwa 
“kono nolu'gi olulala nga Iwolekera 
obukika obwadyo: nekifo ekyafi- 
'kawo obugazi bwalo bwali emi- 
12 kono etano enjui zona. Nenyn- 
mba eyali mu maso gekifo ekyayi- 
wulibwa ku lui olwebugwanjuba 
' obugazi bwayo bwali emikono nsi- 
nva; nekisenge kyenyumba obu- 
gazi bwakyo bwali emikono etano 
enjui zona, nobuwanvu bwakyo 
13 emikono kyenda. Awo bwatyo na- 
gera enyumba, fobuwanvu bwayo 
- emikono kikumi; nekifo ekyaya- 
“ wulibwa nenyumba nebisenge bya- 
o, obuwanvu bwakyo emikono ki- 
mi. Era obwenyi bwenyumba 
obugazi bwabwo nobwekifo ekya- 
yāwnlibwa okwolekera obuvanjuba, 
emikono kikumi, 
15 Nagera enyumba obuwanyu bwa- 
“yo okuva ku kifo ekyayawulibwa 


14 


ekyali emanja wayo ne balaza zayo 
erui nerui, emikono kikumi; neye- 
kalu eyomunda nebisasi ebyomulu- 
16 'gya; emiryango nebituli ebyazibi- 
bwa ne balaza enjui zona, balaza 
satu buli balaza ngeri ku halaza 
gi'nayo, okwolekera omulyango, 
ezabi'kibwako emiti enjui zona (no- 
kuva ku) 'taka okutūka kn bitnli; 
17 era ebituli byabi'kibwako; noku- 
tuka ku (banga) eryali wa'gula 
wolu'gi, okutūka ku nyumba eyo- 


munda nebweru ne ku kisenge kyo- | 


na enjui zona munda nebweru, oku- 
18 gerebwa kwabyo. Era yakolebwa 
ne kbakerubi nenkindu; nolukindu 
lwatekebwa wakati wa bakerubi ki- 
'na babirye, na buh kerubi yalina 
19 obwenyi bubiri; obwenyi bwomu- 
ntu nebwolekera olukinda erui, no- 
bwenyi bwempologoma euto ne. 
bwolekera olukindu erui: (bwebi. 
tyo) bwebyakolebwa okubuna enyu- 
20 mba yona enjui zona. Bakerubi 
nenkindu byakolebwa okuva kn 
'taka okutika wa'gulu wolu'gi; 
ekisenge kyeyekalu bwekyali bwe- 
21 kityo. Eyekalu emifubēto yo 
gyaliko empe nya; nobwenyi bwa- 
watukuvu enfanana (yabwo) yali 
22 ngenfanana (eyeyekaln). ! Ekyoto 


kyali kya miti, obngnlumiva bwa- |! 


kyo emikonoesatu nobuwinyu bwa- 
kyo emikono ebiri ; nensõnda zakyo 
nobuwanvu bwakyo nebisenge bya- 
kyo byali bya miti: nang'amba nti 
Eno ye mmeza eri mu maso ga 
28 Mukama. 


zali za mbāwo biri, oembawo biri 
ezefnnya; (embawo) biri za lu'gi 
' lumu, nembawo biri za ln'gi olwo 
25 kubiri. Era kwakolebwako, ku nzi 
'gi zeyekalu, bakerubi nevkindu, 
ngebyakolebwa ku bisenge; era ku 
bwenyi bwekisasi ebweru kwaliko 
Pembawo ezemiti ezomubiri omu- 
26 nene. Era waliwo ebituli ebyazi- 
bibwa nenkindu erui nerui, ku njai 
zekisasi: amayu agomumbirizi ago- 
munyumba bwegali bwegatyo ne- 
mbawo ezomubiri omunene. 
492 Awo ninfulumya ma alu'gya 
olwebweru, lye 'kubo eri'da e- 
bukika obwa kono: nanyingiza mu- 
nju eyayolekera ekifo ekyayawuli- 
bwa era eyayolekera enyumba ku 
2 lni olwobukika obwa kono. Mu 
maso gobuwanvu bnli obwemikono 
ekikumi we wali olu'gi olwobukika 
obwa kono, nobngazi bwali emiko- 
3 no amakumi atano. Okwolekera 
(emikono) abiri giri egyolu'gya o- 
iwomunda nokwolekera amainja a- 
malire gali agomula'gya olwebweru 
we wali ebalaza ngeyolekera ebala- 
za gi'nayo munju eya wa'gulu eyo- 


Era eyekalu nawatuku- ! 16. 
24 vu byalina nengi'pi biri. Nenzi'gi | jo 


41. 3—42. 3. 





b 1) Rasek. 


Eran 


42. 4—43. 11. 





b Ez. 40.48. 


“Ler. 6.16, 
w s 13; 


diler. 23, 
10. 
° Ez. 40.39. 


JEZ 4.19. 


1 Ex 40. 6. 





4 kusatu. Ne mu maso gamayu gali 
waliwo e'kubo obngazi bwalyo emi- 
. kono kumi munda, e' 'kubo lya mu- 
kono gumu; nenzi'gi zago yayole- 
5 kera obukika obwa kono. Era a- 
mayu aga wa'gulu gali mampi oku- 


singa (ago): kubanga cbalaza zasa- 
la kwago okusinga bwezasala ku za 
wausi neza wakati mu nyumba. 

6 Kubanga gali amayu aga wa'gulu 
asatu, 'so tegalina mpagi ngempagi 
ezomumpya : (gya wa'gulu) kyeya- 
va efunzibwa okusinga eya wansi 

7 neya wakati okuva ku 'taka. Ne- 
kisenge ekyali ebweru ekyalirana 
amayu okwolekera olu'gya olwe- 
bweru mu maso gamayu obuwanyu 
bwakyo bwali emikono amakumi 

Satano. Kabanga obuwanvu bwa- 
mayu agali mu lu'gya olwebweru 
bwali emikono amakumi atino: e- 
ra, laba, mu maso geyekalu waliwo 

9 emikono kikumi. Era wansi wa- 
mayu ago webivanga okningira ku 
lui olwebuvanjuba, ngoingira mu- 
go ngova mu lu'gya olwebweru. 

10 Ku mubiri gwekisenge ekyolu'gya 

` okwolekera obuvanjuba, mu maso 
gekifo ekyayawulibwa ne mu maso 

11 genyumba, kwaliko amayu. Ne- 
'kubo eryali mu maso gago lyali 
AN wata (eye'kubo) eryamayu 

an ee da obukika obwa kono; 
ngobuwanyu bwago, nobugazi bwa- 
go bwebwali bwebutyo: nawafalu- 
mirwa mugo wona wali ngengeri 
zago bwezali era ngenzi'gi zago 

12 bwezali. Era ngenzi'gi ezamayu 
agayolekera obukika obwadyo bwe- 
zali, olu'gi bwerwali bwerutyo e- 
'kubo werisibuka eriri dala mu 
bwenyi bwekisenge ebuvanjuba 

13 bwoingira mugo. Awo nang'amba 
“Mi Amayu agobukika obwa kono 
namayu agobukika obwadyo agole- 
ke'de ekifo ekyayawulibwa ago ge 
mayu amatukuvu,” bakabona abali 
okumpi Mukama e mwebanaliranga 
ebintu ebitukuvu enyo: eyo gye- 
banitekanga ebintu ebitukuvu enyo 
d nekiwebwayo ekyobu'ta “ nekiwe- 
bwayo olwekibi nekiwebwayo olwo- 

' musängo; kubanga ekifo ekyo ki- 

14 tukuvu. Bakabona bwebaniingi- 
rangamu, kale tebavanga mu kifo 
ekitukuvu okuingira mu lu'gya o- 
lwebwern, naye /banatekanga eyo 
ebyambalo byibwe byebawerereza- 
mu; kubanga bitukuvu ; kale bana- 

balanga ebyambalo ebirala, ne- 
balyoka basemberera ekyo ekyaba- 
ntu. . 

15 Awo bweyamala okugera enyu- 
mha eyomunda, nanfulumya mu 
'kubo Y7eryomulyango ogutunulira 
obuvanjuba, nagigera enjui zona. 

16 Nagera ku lui olwebuvanjuba nolu- 
muli olwo olngera, emuli ebikumi 





EZEKIERI. 


bitano, 'nolumuli olugera enjui zo- 
17 wa. Nagera ku lui olwobukika o- 
bwa kono nolumuli olugera, emuli 
18 ebikumi bitano enjui zona. Nage- 
ra ku lui olwobukika obwadyo, e 
muli ebikumi bitano, nolumuli olu- 
19 gera. Nakyukira eri olui olwebu: 
gwanjuba nagera emuli ebikumi bi- 
20 tano, nolumuli olugera. Yagige- 
ra enjui enya: yalina bugwe enjui 
zona, obuwānvu ebiknmi bitano no- 
bugazi ebikumi bitano, okwawula 
ebitukuvu nebitali bitakuvu. 
43 Awo oluvanyuma nāntwāla eri 
omulyango, 4 omulyāngo ogwo 
2 ogutunulira obuvanjuba: kale, la- 
ba, D ekitibwa kya Katonda wa Isi- 
yaeri nga ki'ja nga kiva mu 'kubo 
eryebuvanjuba: cne'dobozirye lya- 
li ngokuwūma kwama'zi amangi : 
d ensi nemasamasa olwekitibwakye. 
8 Era kyali ngembala eyokwolesebwa 
kwenalaba, ngok wolesebwa kwena.- 
laba bwena'ja okuzikiriza ekibuga : 
era okwolesebwa kwali ngokw ole- 
sebwa kwenalaba ekn lubalama 
Iwomu'ga Kebali: awo nenvunama 
4 amaso gānge. Awo ekitibwa kya 
Mukama nekiingira mu Mp ya 
nga kifulnma mu 'kubo eryomu- 
lyango ogutunulira obuvanjuba. 
5/JOmwoyo negunsitula negundeta 
mu lu'gya olwomunda; kale, laba, 
g ekitibwa kya Mukama neki'jula 
6 enyumba. Awo nempulira ayogera 
nange ngaima mu nyumba; fomu- 
saja naimirira ku mabali gānge. 
7 Awo nang'amba nti Omwāna wo- 
muntu, (kino kye) ¥ kifo ekyentebe 
ange, l nekifo ebigere byānge we- 
irinya, wenaberanga wakati mu 
bana ba Isiraeri emirembe gyona : 
'so nenyumba ya Isiraeri terigwa- 
gwawaza nate erinya lyange etuku- 
vu, bo newaknba'de kabaka wabwe, 
olwobwenzi bwābwe nolwemira- 
mbo gya bakabaka babwe (mu) bifo 
8 byabwe ebigulumivu; m nga bateka 
omulyango gwabwe ku ma'bali go- 
mulyango gwange, nomufubeto 
gwabwe ku ma'bali gomufubċto 
gwange, ekisenge (ekyerere) nekya- 
wula 'nze nabo; era bagwagwawa- 
zi'za erinya lyānge etukuvu nemi- 
zizo gyabwe gyebakola: kyenava 
mbamalawo nobusūngu bwange. 
9 Kakano ba'gyewo obwenzi bwabwe 
nemirambo gya bakabaka babwe 
okuba wala nange, nange nabera- 
nga wakati mubo emirembe gyona. 
'Gwe omwana womunta, * laga 
enyumba ya Isiraeri enyumba, ba- 
“ kwatirwe ensonyi obutali butūkiri- 
vu bwabwe: era bapere ekyokula- 
11 birako. Awo bwebanakwatirwa 
ensonyi ebyo byona byebakoze, ba- 
tegeze enyumba bwefanana nengeri 


10 


691 


i Ez. 40. 3. 


Ez. 40 6; 
42. 15; 4. 
1. 


b Ez 11.923. 
Kub, 21. 
1. 

e Ez 1. 24. 


A Kub. 18. 


' Ez 1.1. 


S Ez. 3. 12. 
Kub. 21. 
10. 

#1 Basoek. 
R, 10,11. 
Ez. 4. 4. 
i Ez. 9.2; 
40. 3; 47. 3. 


k Zab 90.1. 
t Is. 60. 13. 


m? Rasek. 
I “L 


z. 8. 3. 


mn Ez. 40. 4. 





' Lev. 1. 5. 
t Ma.17.9; 
24. 8. 

Yer. 33. 18. 
Ez. 44. 15. 
“Bu 40. 
48. 

Kuv. 9. 
10. 

V Lev.8.14 


? Kuv. 99. 
14. 


8 Ter.2.13. 


EZEKIERI. 


43. 12—44 9. 


yayo nawafulumirwa nawaingiri- | 25 eri Mukama. Mu > naku omusinvu |’ Kar. 2 


rwa nembala zayo zona nebiragiro 
byayo byona nembala zayo zona 
namateka gayo gona, ogiwandike 
bo nga balaba: balyoke bagikwate 

ona nga bwefanana nebiragiro 

12 byayo byona, babikolēnga. Lino 
lye 'teka eryenyumba: oku ntiko 
yolusozi Pembibi yayo yona enjui 
zona eriba ntukuvu nyo. Laba, 
eryo lye 'teka eryenyumba. 

13 Era kuno kwe kugerebwa r kwe- 
kyoto ngemikono bwegyenkana : 
[omnkono gwe mukono koluta :) 
entobo eriba ya mukono gumu, no- 
bugazi mukono gumu, nomugo gwa- 
kyo ku kamwa kakyo okwetolola gu- 
liba gwa luta: era eyo yeneba ento- 

14 bo yekyoto. Nokuva ka ntobo wa- 
nsi okutūka ku mugo ogwa wansi 
waliba emikono ebiri nobugazi ómu- 
kono gumu; noknva ku mugo omu- 
tono okutūka ku mugo omunene wa- 
liba emikono ena nobugazi omuko- 

15 no gumu. Nekyoto ekya wa'gulu 
kiriba kya mikono ena; nokuva ku 
kyoto wansi nokwambukayo waliba 


16 amayembe ana. Nekyoto wansi ki- |. 


riba (emikono) kumi nebiri obuwii- 
nvu nekumi nebiri obugazi, enjui 

17 zakyo enya nga zenkanankana. No- 
mugo guliba (emikono) kumi nena o- 
buwānvn nekumi nena obugazi, mn 
njui zagwo enya; nomugo ogugwe- 
tolola guliba kitunda kya mukono; 
nentobo wo eriba omukono gu- 
mu enjui zona; namadala gagwo 
galitunulira obuvanjuba. 

18 Nang'amba nti Omwana womu- 
ntu, bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti Bino bye biragiro ebye- 
kyoto ku lunaku lwebalikikola, o- 
kuwerangayo okwo ebiwebwayo 
ebyokebwa 3 nokumansirangako o- 

19 musai. “Bakabona, Abalevi #abo- 
kuza'de lya Zadoki abandi okumpi, 
olibawa Vente envubuka yoku 
ekiwebwayo olwekibi, okumpereza, 

20 bwayogera Mukama Katonda. Era 
olitola ku mnsai gwayo noguteka 
ku mayembe gakyo ana ne ku nsõ- 
nda enya ezomugo ne ku mugo o- 
gwetolola: bwotyo bwonokirongō- 

21 sanga nokitangirira. Era otwalanga 
ente kana ban YO olwekibi, nā- 
gyokera mu kifo ekyenyumba ekya- 

22 lagirwa zebwërn wawatukuvu. Awo 
ku lunaku olwokubiri Aang e- 
mbuzi enume eteriko bulema okuba 
ekiwebwayo olwekibi; nebalongösa 
ekyoto nga bwebakirongosa nente. 

23 Bwolimala okukirongosa, owanga- 
yo ente envubuka eteriko bnlema 
nendiga enume eteriko bulema e- 

24 'gyi'dwa mu kisibo. Nobisembeza 
mu maso ga Mukama, bakabona 
a nebabisulako omunyo nebabiwa- 


onotegekerangamu buli lunaku e- 
mbuzi okuba ekiwebwayo olwekibi : 
era bategekenga ente envubuka ne- 
ndiga enume eteriko bulema e'gyi- 
26 'dwa mu kisibo. Enaku musinvu 
batāngirir nga ōto nebakiro- 
ngasa; bwebatyo bwebaba bakya- 
27 wula. Awo bwebalimala enaku 
ezo, olulitūka “ku lunaku olwomu- 
nana nokweyongerayo, bakabona 
bawerêngayo ku kyoto ebiwebwayo 
bya'mwe ebyokebwa nebiwebwayo 
bya'mwe olwemirembe; nange ndi- 
ba'kiriza, bwayogera Mukama Ka- 


tonda. 

4 4 Awo ananzizayo mu 'kubo 
b eryomulyängo ogwebweru o- 
; gwawatukuvu ogutunulira obuva- 
2 njuba; awo nga lu'gale. Awo Mu. 
kama ning'amba nti Olu'gi luno 
luli'galwawo, teruli'gulwawo, 'sō 
tewaliba muntu aliingirira mulwo, 
ckubanga Mukama Katonda wa 
Isiraeri aingi'de omwo; kyeruna- 
3 vanga lu'galwawo. Omulangira 
yalitula omwo nga ye mulangira 
okuliranga e'mere mu maso ga 
Mukama; aliingira ngafuluma mu 
'kubo eryekisasi ekyomulyango, ne 
mu 'kubo omwo mwanaitinga nga- 
4vamu. Awo nāntwāla mu 'kubo 
d eryomulyango ogwobukika obwa 
kono mu maso genyumba; nentu- 
nula, kale, laba, “ekitibwa kya 
Mukama nga ki'jude enyumba ya 
Mukama; / nenviinama amaso ga- 
5 nge. Awo Mukama nang'amba nti 
Omwana womunta, wetegereze nyo, 
otunule namasogo era owulire na- 
matugo ebyo byona byenkugamba 
ku Vv biragiro byona ebyomunyumba 
ya Mukama namateka gayo gona ; 
era lahi, Wa nyo awaingirirwa 
mu nyumba na buli awafulumirwa 
6mu watukavu. Era ogambinga 

í abajemu, ogambinga enyumba 
Isiraeri nti Bwati bwayogera Mu- 
kama Katonda nti Ai 'mwe enyu- 
mba ya Isiraeri, emisizo gya'mwe 
7 gyona gibamale, kubanga “ muingi- 
ziza ba'na'gwanga abatali bako- 
mole mu mutima era abatali bako- 
mole mu mubiri, okubera mu watu- 
kuvu wange, okwênênawo, enyu- 
mba yange, bwemuwayo le'mere 
ange, > amasavu nomusai, era bo 
menye endagano yange, (okwo- 
ngera) ku mizizo gya'mwe gyona. 
8 '50 temakumye binta byinge ebi- 
tukuvu byemwalagirwa: naye 
mweteke'dewo 'mwe'ka “ abakiimi 
bebyo byenalagira ma watukuva 
9 wange. Bwati bwayogera Maka- 
ma Katonda nti Tewaliba mu'na- 


35, 4. 
Ler. 84 n 


“ler. 0.1 


“mai 
Eal. 


EB 


dEr 8.7, 
20. 
‘haar 


SELLS 


ha 


iia 


E04 


; 'gwanga, atali mukomole mu ma- 
yo okuba ekiwebwayo ekyokebwa tima era atali mukomole mu mu- 








44. 10—45. 3. 





° lu. 15. 
Er. 48. 11. 


PEndh b; 
44. A 


? Kubal 
16 9. 


t Ea 63.19. 
“ Ma. 10, 8. 





. | 21 zokumitwe gyabwe. 





biri, aliingira mu watukuvu winge, 
omu'na'gwanga yena anabanga mu 
10 bana ba Isiraeri. Naye 02 Abalevi 
abanesamba ewala, Isiraeri bweya- 
waba, abawaba okunvako okugobe- 
rera ebifananyi byabwe; abo ba- 
libako obutali batukirivu bwabwe. 
11 Era naye baliba bawereza mu. wa- 
tukuvu wange, nga balina okulabi- 
rira ku miryango gyenyumba, era 
nga P bawerereza mu nyumba: abo 
be bana 'tiranga abantu ekiwebwayo 
ekyokebwa ne sadaka, era r banai- 
mirirānga mu maso gābwe okuba- 
12 wereza. Kubanga bābawererezā- 
nga mu maso gebifananyi byabwe 
uebafūka nkonge eyobutali butūki- 
rivu eri enyumba ya Isiraeri ; kye- 
nvude mbaimusizako omukono 
gwange, bwayogera Mukama Ka- 
tonda, era balibako obutali butūki- 
18 rivu bwabwe. 'So 2 tebalinsembe- 
rera okukola omulimu ogwobwaka- 
bona gyendi, newakuba'de okuse- 
mberera ekintu kyona ku bintu 
byange ebituknva, eri ebintu ebi- 
singa. obutukuvu: naye balibako 
ensonyi zibwe nemizizo gyabwe 
14 gyebakolinga. Era naye ndiba- 
ula sbakümi benyumba gyebälira- 
girwa olwokuwereza kwamu kwona 
nolwa byona ebirikolebwa omwo. 
15 Haye t bakabona, Abalevi, 4 bata- 
bani ba Zadoki, abakiimanga awa- 
tukuvu wange nga bwebalagirwa, 
abana ba Isiraeri bwebawaba oku- 
nvako, abo be balinsemberera oku- 
mpereza; era banaimiriranga mu 
maso gange, okuwangayo gyendi 
amasavu nomusai, bwayogera Mu- 
16 kama Katonda: abo baniingiranga 
mu watukuvu wange, era banase- 
mbereranga Wemeza yange oku- 
mpereza, era banakumanga ebyo 
17 byendibalagira. Awo olunatika- 
nga Y bwebanaingiranga mu mirya- 
ngo egyolu'gya olwomunda, ? bana- 
yambalanga ebyambalo ebya bafu- 
ta; 'sō tewabenga byoya byebana- 
ambalanga bwebanibanga nga 
kwea mu miryango egyolu- 
18 'gya olwomunda ne munda. Bana- 
banga 4 nebiremba ebya bafuta ku 
mitwe gyabwe, era banayambala- 
nga b seruwale eza bafuta mu bi- 
wato byabwe; tebesibenga (kintu 
19 kyona) ekituyanya. Awo bweba- 
. nafulumanga mu lu'gya olwebweru, 
mu lu'gya olwebweru eri abantu, 
banayambulinga ebyambalo bya- 
bwe byebawererezamu, nebabite- 
reka munju entukuvu, nebambala 
ebyambalo ebirala, balemenga ĉo- 
kutukuza abantu nebyambalo bya- 


“| 20 bwe. 4:55 tebamwanga mitwe gya- 


bwe, 'sō tebakuzanga miviimbo gya- 
bwe; banasalanga busazi enviri e- 
"So ne ka- 





EZEKIERI. 





bona yena tanywanga mwenge 
ngabaingira mu lu'gya olwomunda. 
22 'S0 tebawasanga / 'na'mwandu ne- 
wakuba'de eyagobebwa ('ba): naye 
bawasenga abawala abatamanyi 
musaja abokuza'de eryeuyumba ya 
Isiraeri, oba 'na'mwandu eyali mu- 
23 ka kabona. Era v banaigirizanga 


abantu bange #enjawulo bweri eye- |! 


kitukuvu nekitali kitukuvu, neba- 
 bāwuza kekitali kirongofu neki- 
24 rongofu. 


ngemisango gyange bwegiri bwe- 
banazisalanga : era bakwatenga 
amateka gange nebiragiro byange 
mu mbaga zange zona ezalagirwa; 
25 era batukuzenga sabiti zānge. 'So 
m tebasembereränga mufu yena o- 
kwegwagwawaza: naye olwa kitā- 
bwe oba nyabwe oba mutabani wā- 
bwe oba muwala wabwe, olwa mu- 
ganda wābwe oba mwanyinābwe 
atabanga ne ba, bainza okweyo- 
26 nona. Awo bwamalanga okulongo- 
sebwa, bamubalirenga ” enaku mu- 
27 sanvu. Awo ku lunaku Iwandingi- 
ranga mu watukuvu, mu lu'gya 
olwomunda, okuwerereza mu wa- 
tukuvu, snawangayo ekikye ekiwe- 
bwayo olwekibi, bwayogera Muka- 
28 ma Katonda. Era ° baliba nobu- 
sika; 'nze ndi busika bwābwe: 'so 
temubawanga butaka mu Isiraeri ; 
29 'nze butaka bwabwe. P Banalya- 
nga ekiwebwayo ekyobu'ta neki- 
webwayo olwekibi nekiwebwayo 
olwomusango; era ”buli kintu e- 
kiwongebwa mu Isiraeri kinaba- 
30 nga kyabwe. Nebisoka ku bibala 
byona ebiberyeberye ku byona na 
buli kitone ekya buli kintu ku bi- 
tone byamwe byona binabanga 
bya bakabona: era munawanga 
kabona obu'ta bwa'mwe obugoye- 
bwa obusoka, okutiiza omukisa ku 
31 nyumbayo. Bakabona tebalyanga 
ku #kintu kyona ekifa kyo'ka ne- 
wakuba'de eyatagulwa oba nyonyi 


oba nsolo. 
45 Era nate bwemuligabana no- 
bululu ensi okuba obusika, mu- 
wangayo ekitone eri Mukama, omu- 
gabo gwensi omutuknvu: obuwa- 
nvu bwagwo buliba buwānvu 4 (0. 
bwemuli) obukumi bubiri mwenku- 
mi tano, nobugazi kakumi: guliba 
mutukuvu mu nsalo yagwo yona 

2 okwetolola. Kugwo kuli'gyibwako 
olwekifo ekitukuvu ebikumi bitano 
(obuwanvu) nebikumi bitano (obu- 
gazi) okwenkanankana enjui zona ; 
nemikono amakumi atano olwe- 

3 mbuga yako enjui zona. Era oli- 
geza ekigera kino, obuwanvu obwo- 
bukumi bubiri mwenkumi tano 
nobugazi obwakakumi: Vnomwo 


Nawali tempaka be ba- | 10 
naimiriranga okusala omusāngo ; | y 


















































~ Lev. 21. 
1-3. 


“ Kubal 
19. 11, 12. 


“ Kubal, 
18. 20. 


P Lev. 6.14, 
17, 18, 25, 
29; 7.22,68 


? Lev. 21. 
21, W. 


? Lev. 228. 


Er.42.16- 
2. 


b Es. 48.10. 


694 


EZEKIERL 


46. 41—46. 1. 





e Ezr 44. 4. 


d Ku48)11, 
12. 


Er 443; 
48. 21. 


S Yer. 22 
17 


Er. %2. 2. 
# EL 46.18, 
tk 47.13, 
21;48.1-7, 
2-2. 


? Lub. 13. 
16. 


mwe muliba awatukuvu, “awatu- 


4 kuvu enyo. Ogwo gwe mugabo 
gweusi omutuknvu; “guliba gwa 
bakabona, abawereza nbomuwatu- 
kuvu, abasembera okuwereza Mu- 
kama; era kiriba kifo kya nyumba 
zabwe, era ekifo ekitukuvu ekyawa- 

5 tukuvu. Kale Abalevi, abawereza 
abomunyumba, baliba nobukumi 
bubiri mwenkumi tano obuwanvu 
nakakumi obugazi, okuba obutaka 
bwabwe kubwabwe, olwamayu a- 

6 makumi abiri. Era mutekangawo 
obutaka obwekibuga, enkumi tano 
obugazi nobukumi bubiri mwenkua- 
mi tano obuwanvu, okulirāna ne- 

. kitone ekyomugabo omutukuvu : 
buliba bwa nyumba yona eya Isi- 

7 raeri. bra (buli ekiriba) ¢ekyo- 
mulangira (kiriba) ku ma bali go- 
mugabo omutukuvu nobutaka o- 
bwekibuga erui nerui, mu maso 
gekitone ekitukuvu ne mu maso 
aa obwekibuga, ku lui olwe- 

ugwanjuba ebugwanjuba, ne ku 
lui olwebuvanju ebuvanjuba : 
yobuwanvu nga kyenkana nomu- 
gabo ogumu ku migabo okuva ku 
nsalo eyebugwaujuba okutūka ku 

8 nsalo eyebuvanjuba. Buliba bu- 
taka gyali munsi mu Isiraeri: 'sò 
./ nabalangira tebalijõga nate aba- 
ntu bange; naye vbaliwa enyu- 
mba ya Isiraeri ensi ê ngebika bya- 
bwe bwebiri. 

9 Bwati bwayogera Mukama Ka. 
tonda nti Kibamale, ai abalāngira 
ba Isiraeri: mu'gyewo ekye'jo no- 
kunyaga, mutūkirize omusāngo ne- 
byensonga; abantu bange muba- 
'gyeko obukamuzi bwa'mwe, bwa- 

10 yogera Mukama Katonda. kMu- 
banga neminzani eyamazima ne 
lefa eyamazima nensuwa eyama- 

11 zima. Efa nensuwa bibenga bya 
kigera kimu, ensuwa egyemu eki- 
tundu ekyekumi #'ekyekomeri ne 
efa egyemu ekitiindu ekyekumi e- 
kyekomeri : ekigera kyayo kiba 

12 ngekomeri bweri. Ne #sekeri eri- 
ba gera amakumi abiri: sekeri 
amakumi abiri ne sekeri abiri mu 
tano ne sekeri kumi netano, ° mane 

13 al bweriba bwetyo. P Kino 
ye kitone kyemunawangayo; eki- 
tundu ekyomukaga ekya efa eki- 
'gyibwa ku komeri eyeng'ano, era 
munawanga ekitundu ekyomukaga 
ekya efa ku (buli) komeri eya sayi- 
l4 ri: nomugabo ogwamafuta ogula- 
girwa, ogwokunsuwa eyamafuta, 
gunabanga kitūndu kya kumi ekye- 
nsuwa, eki'gyibwa ku koli, (ze) nsu- 
wa kumi, ye komeri; kubanga e- 

15 nsuwa kumi ye komeri: nomwana 
gwendiga ogumu ogwomukisibo, 
ogu'gyibwa ku bikumi bibiri, "ku 
malundiro amagimu aga Isiraeri ; 


olwekiwebwayo ekyobu'ta nekiwe- 
bwayo ekyokebwa nebiwebwayo o- 
lwemirembe, okubatangiriranga, 

16 bwayogera Mukama Katonda. A- 
bantu bona abomunsi banawanga 
olwekitone ekyo olwomulangira 

17 mu Isiraeri. Era #omulangira ya- 
nawanga ebiwebwayo ebyokebwa 
tnebiwebwayo ebyobu'ta nebiwe- 
bwayo ebyokunywa * ku mbaga ne 
ku wmyezi egyakaboneka ne ku 
sabiti, ku mbaga zona ezalagirwa 
ezenyumba ya Isiraeri: Y” yanate- 
gekanga ekiwebwayo olwekibi ne- 

. kiwebwayo ekyobu'ta nekiwebwayo 
ekyokebwa nebiwebwayo olwemi- 
rembe, okutangiriranga enyumba 
ya Isiraeri. 

18 Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Mun (mwezi) ogwoluberye- 
berye ku (lunaku) olwomwezi olwo- 
luberyeberye o'diranga ente envu- 
buka eteriko bulema; nolongosa 

19 awatukavu. Ne kabona atolenga 
ku musai ogwekiwebwayo olwekibi 
naguteka ku mifubēto gyenyumba 
ne ku nsonda enya ezoinugo ogwe- 
kyoto ne ku mifubeto egyokumu- 
lyango ogwolu'gya olwomunda. 

20 Era okolanga bwotyo ku (lunaku) 
olwomwezi olwomusanvu olwa buli 
muntu asobya noyo atalina mage- 
zi: bwemutyo bwemunatangirira- 

21 uga enyumba. £Mu (mwezi) o- 
gwoluberyeberye ku lunaku o 
lwomwezi olwekumi nenya mu- 
benga Nokuitako, embaga eye- 
naku omusanvu; emigati egitazi- 
mbulukuswa gye ginālibwānga. 

22 Awo ku lunaku olwo omulangira 
YALI ge teronge ye nyini nabantu 

na abomunsi ente okuba eki- 

28 webwayo olwekibi. Ne mu naku 
omusānvu ezembaga ategekenga 
ekiwebwayo ekyokebwa eri Muka. 
ma, ente musanvu nendiga enume 
musānvu ezitaliko bulema, buli lu- 
naku okumalako enaku omusānvu; 
4 nembuzi enume buli lunaku oku- 

24 ba ekiwebwayo olwekibi. 
gekenga ekiwebwayo ekyobu'ta, efa 
ya nte, ne efa ya ndiga enume. na 

25 buli defa ini eyamafuta. “Ma 
(mwezi) ogwomusinvu ku lunaku 


olwomwezi olwekumi netano mu | u 


mbaga akolenga bwatyo okumala 
enaku omusanvu; ngekiwebwayo o- 
lwekibi bwekiri, nekiwebwayo e- 
kyêkebwa, nekiwebwayo ekyobu- 
'ta namafuta nga bwegali. 
46 BwaATI bwayogera Mukama Ka- 
tonda nti e Omulyängo ogwola- 
'gya olwomunda ogutunulira obu- 
vanjuba banagu'galirangawo enaku 
omukaga ezikolerwamu omulimu; 
naye ku lanaku olwa sabiti bana- 


Era ate- |: 


’ Lev. BS 


‘Eram 


gu'gulangawo, ne ku òlunaku o- | Era. 


- e aan 


EZEKIERI. 





S Lerv.1.16; 
22 3. 


lwomwezi ogwakaboneka banagu- 
2 'gulangawo. Era omulangira ana- 


ingirānga ngafuluma mu 'kubo 
eryekisasi ekyomulyango ogwebwe- 
ru, naimirira awali omufubeto o- 
gwomulyango, ne ¢bakabona bate- 
gekenga ekikye ekiwebwayo ekyo- 
kebwa nebibye ebiwebwayo olwe- 
mirembe, nasinziza awaingirirwa 
owomulyango; kale nafuluma? na- 
ye omulyango tebagu galiugawo 
3 okutusa akawungezi. Nabantu a- 
bomunsi basinzizenga ku lu'gi o- 
lwomulyāngo ogwo mu maso ga 
Mukama ku sabiti ne ku myezi 
4 egyakaboneka.' Nekiwebwayo e- 
kyokebwa omulāngira kyanawa- 
ngayo eri Mukama kinabanga ku 
luuaku olwa sabiti abana bendiga 
mukiga abataliko bulema nendiga 
5 enume eteriko bulema; “nekiwe- 
bwayo ekyobu'ta kinabanga efa ku 
ndiga enume, nekiwebwayo ekyo- 
bu'ta ku bana bendiga nga bwana- 
inzanga okuwa, na buli efa ini ya 
6 mafuta. Ne ku lunaku olwomwezi 
ogwakaboneka kinabanga ente e- 
nvubuka eteriko bulema; nabana 
bendiga mukaga nendiga enume; 
7 zinabanga ezitaliko bulema: era 
ategekenga ekiwebwayo ekyobu ta, 
efa ku nte, ne efa ku ndiga nume, 
ne ku bana bendiga nga bwana- 
inzanga, na buli efa ini ya mafuta. 
S Era omulangira bwanaingiranga, 
anaingiranga ngafuluma mu 'kubo 
eryekisasi ekyomulyango, era ana- 
vangamu ngafuluma mu 'kubo o- 
9 mwo. Naye abantu abomunsi bwe- 
bana'jānga mu maso ga Mukama 
mu mbaga ezalagirwa, oyo anaingi- 

: yanga ngafuluma mu 'kubo eryomu- 
lyango ogwobukika- obwa kono 
okusinza anaivingamu ngafuluma 
mu 'kubo eryomulyango ogwobu- 
kika obwadyo; noyo avaingiranga 
ngafuluma mu 'kubo eryomulya- 
ngo ogwobukika obwadyo anava- 
ngamu ngafuluma mu 'kubo eryo- 
mulyango ogwobukika obwa kono: 
ta'dirangayo mu 'kubo eryomulya- 
ngo mweyaingirira, naye avenga- 
10 mu nga yesimbye mu masoge. No- 
mulangira, bwebanaingirangamu, 
anagenderanga wakati mubo; era 
bwebanavangamu, banavirangamu 
11 (wamu). Ne mu mbaga ne ku na- 
ku enkulu ekiwebwayo ekyobu ta 
kinabanga efa kunte ne efa ku ndi- 
ga nume ne ku bana bendiga nga 
bwanainzanga okuwa, na buli efa 
19 ini ya mafuta. Era omulingira 
bwanategekanga ekyo kyanawanga- 

o kububwe, ekiwebwayo ekyoke- 
Bwa oba ebiwebwayo olwemirembe 
okuba ekiwebwayo /Jkububwe eri 
Mukama, banamu'gulirangawo o- 
mulyango ogutunulira obuvanjuba, 


era anätegekānga ekikye ekiwe- 
bwayo ekyokebwa nebibye byawa- 
yo kububwe “nga bwakola ku lu- 
naku olwa sabiti: kale afulumé- 
nga; awo ngamaze okufulama, ba- 

13 na'galangawo omulyango. Era io- 
tegekanga omwana gwendiga ogwa- 
kamala omwaka gumu ogutaliko 
bulema okuba ekiwebwayo ekyoke- 
bwa eri Mukama buli lunaku: bu- 

14 li nkya ogutegekanga. Era ote- 
gekanga wamu nagwo ekiwebwayo 
ekyobu'ta buli nkya, ekitūndu e- 
kyekumi ekya efa nekitūndu ekyo- 
kusatu ekya ini eyamafuta, oku- 
nyikiza obu'ta obulingi; ekiwe- 
bwayo ekyobu'ta eri Mukama e- 
kyolutata olwekiragiro ekitali gwa. 

15 wo. Bwebatyo bwebaba batege- 
kanga omwana gwendiga nekiwe- 
bwayo ekyobu'ta namafuta, bali 
nkya okuba ekiwebwayo ekyoke- 
bwa ekyolutata. 

16 Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Omulangira bwanawanga 
.ekirabo mutabaniwe yena, nga bwe 
busikabwe, buliba bwa batabanibe ; 

17 butaka bwabwe olwobusika. Naye 
bwanawanga kku busikābwe omu- 
'duwe yena ekirabo, kiriba kikye 
okutiika ku |! mwaka ogwe'dembe ; 
nekiryoka ki'da eri omulangira ; 
naye obusikabwe, obwo baliba bwa 

18 batabanibe. Era. nate omulingira 
tatwalanga ku busika obwabantu 
m okubagoba mu butaka bwabwe; 
aniwanga batabanibe obusika nga- 
bu'gya ku butakabwe ye: abantu 
bange balemenga okusasana buli 
muntu okuva ku butakabwe. 

19 Awo nampisa awaingirirwa ku 
ma'bali gomulyāngo nānyingiza 
n munju entukuvu eza bakabona e- 
zatunulira obukika obwa kono: era, 
laba, waliwo ekifo ku lui olwenyu- 

20 ma ebuvanjuba. Nang'amba nti 
Kino kye kifo bakabona webanifu- 
mbiranga ° ekiwebwayo olwomusa- 
ngo nekiwebwayo olwekibi, ? weba- 
nayokeranga ekiwebwayo ekyobu- 
'ta; baleme okubifulumya mu lu- 
'gya olwebweru "okutukuza aba- 

21 ntu. Awo nanfulumya mu lu'gya 
olwebweru, nampisa ku nsonda e- 
nya ezolu'gya; era, laba, mu buli 
nsonda eyolu'gya nga mulimu olu- 

22 'gya. Mu nsonda enya ezolu'gya 
mwalimu empya ezakomerwa, obu- 
wanvu bwazo (emikono) amakumi 
ana nobugazi amakumi asatu: ezo 
enya ezali mu nsonda zali za kige- 

23 ra kimu. Era waliwo olubu (olu- 
zimbibwa) olwetolo'de muzo okuze- 
tolola ezo enya, era lwakolebwa 
nga lulimu ebifo ebyokufumbiramu 

24 wansi wembu enjui zona. Awo 
nang'amba nti Zino ze nyumba e- 
zokufumbirangamu, abawereza a- 


k Es. 46. 5. 


l Lev. 25. 
10. 


m Er 45.8. 


" Ez. 42. 4. 


° Er. 40.39. 
P Lev. 2. 4. 


? Ez. 4.19. 












































€ EL 40.35. 


4 Er. 40. 6. 


e Er 40. 3. 


í Zab. 1.3. 





EZEKIERI. 


. benyumba webanafumbiranga sa- 


daka eyabantu. 
47 Awo ninzi'zayo ku 4lu'gi olwe- 
uyumba; kale, laba, bama'zi 
gasibuka nga gava wansi womulya- 
ngo ogwenyumba ebuvanjuba, ku 
banga obwenyi bwenyumba bwa- 
yolekera obuvanjuba: ama'zi ne- 
gaserengeta nga gava wansi ku lui 
olwenyumba olwadyo ku lui olwe- 

2 kyoto olwobukika obwadyo. Awo 
nanfulumiza mu 'kubo “eryomu- 
lyango ebukika obwa kono, nantwa- 

la nanetoloza mu 'kubo eryebweru 
okutiika ku 4 malyango ogwebweru 
mu 'kubo (eryomulyango) ogutu- 
nulira obuvanjuba; era, laba, ama- 
'zi nga gakulukutira ku lui olwa- 

8 dyo. “Omusaja bweyavamu nga- 
genda ebuvanjuba ngaku'te omu- 
wa mu mukonogwe, nagera emi- 
ono lukumi, nampisa mu mazi, 
ama'zi agakoma mu bukongovule. 

4 Nate nagera lukumi, nampisa mu 
ma'zi, aina'zi agakoma mu mavivi. 
Nate nagera lukumi, nimpisa mu 
(mazi), ama'zi agakoma mu kiwa- 

5 to. Oluvanyuma nagera lukumi; 
(neguba) mu'ga gwesainza kusomo- 

- ka: kubanga amazi gali gatumbi- 
'de, ama'zi agokuwugirira, omu'ga 

6 ogutainzika kusomokeka. Nang'a- 
mba nti Omwäna womuntu, ola- 
bye? Awo nantwala nanzi'zayo ku 

7 lubalama ìwomu’ga. Awo bwenali 
nga nzizeyo, laba, ku lubalama 
lwomu'ga nga kuliko emiti mingi 

8 nyo erui nerui. Awo nang'amba 
nti Ama’zi gano gasibuka okuge- 
nda mu njui ezebuvanjuba, era ga- 
liserengeta mu Alaba : era galige- 
nda eri/ enyanja; mu nyanja amazi 
(gyegali'da) agasibusibwa; era a- 

9 ma'zi galiwonyezebwa. Awo oluli- 
tika buli kintu ekiramu kyega jula 
mu buli kifo emi'ga gyegirituka ki- 
riba kiramu ; era walibawo olufu- 
lube lwebyenyanja lungi nyo: ku- 
banga ama'zi gano gatūse eyo, (na- 
ma'zi agomunyanja) galiwonyeze- 
bwa, na buli kintu kiriba kiramu 
10 buli omu'ga gyegunātūkānga. Awo 
olulitūka abavubi baliimirira ku 
ma'bali gagwo: okuva 0 Enugedi o- 
kutika Enegulaimu waliba ekifo e- 
kyokusiliramu emigonjo ; ebyenya- 
nja byābwe biriba ngengeri zabyo 
bwebiriba, okwenkana ebyenyanja 
ebiri mu nyanja enene, bingi nyo 
11 nyini. Naye ebifo ebyetosi nemi- 
'ga gyagwo tebiriwonyezebwa ; bi- 
12 riwebwayo eri omunyo. Era. ku 
mu'ga ku lubalama lwagwo erui 
nerui kulimera buli muti ogabako 
e'mere fogutaliwotoka malagala ga- 
gwo, '86 nebibala byagwo tebiri- 


'gwäwo: gulibala ebibala bigya buli 
mwezi kubanga ama'zi gagwo gava 
mu watukuvu: nebibala byagwo 
biriba 'mere, gagwo ga- 
liba ga 'dagala kuwonya. 

18 Bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Eno yeriba ensalo gyemuli- 
gabanirako ensi okuba obusika nge- 
bika ekumi nebibiri ebya Isiraeri 
bwebiri : £ Yusufu (aliba) nemiga- 

14 bo. Na'mwe muligisika buli mu- 
ntu nga mu'ne: onaman omu- 
kono gwange okugiwa bajaja ba- 
'mwe: era ensi eno eribagwira o- 

15 kuba obusika. Era eno yeriba e- 
nsalo yensi: ku lui olwobukika o- 
bwa kono okuva ku nyanja enene 
mu 'kubo Eryekesuloni okutūka a- 

16 awaingirirwa Ezedadi; Kamasi, 
Berosa, Sibulaimu ekiri wakati we- 
usalo Yedamasiko nensalo Yeka- 
masi; Kazeruka'tikoni ekiri ku 

17 nsalo Yekaulani. Nensalo eva ku 
nyanja eriba Kazalenoni awali e- 
nsalo Yedamasiko, ne ku lui olwo- 
bukika obwa kono ebukika obwa 
kono yeri ensalo Yekamasi. Olwo 

18 Iwe lui olwobukika obwa kono. No- 
lui olwebuvanjuba wakati Wekau- 
lani ne Damasiko ne Gireadi nensi 
ya Isiraeri luliba Yoludani; muli- 

era okuva ku nsalo (eyebukika o- 
Bwa kono) okutūka ku nyanja eye- 
buvanjuba. Olwo lwe lui olwebu- 

19 vanjuba. Nolui olwebukika obwa- 
dyo eri obukika obwadyo luliva ku 
Tamali okutiika ku !ma'zi e- 


47.1—48.1. 


= Lob. a 
Yoa 17.14, 
17. 


ribosukadesi okutūka ku ka'ga (A- [212 


kemisiri) okutūka ku nyanja enene. 
Olwo lwe lui olwobukika obwadyo 
20 eri obukika obwadyo. Nolui olwe- 
bugwanjuba luliba nyanja nene o- 
kuva ku nsalo (eyobukika obwadyo) 
okutūka awayolekera awaingiri 
mu Kamasi. Olwo lwe lui olwe- 
21 bugwanjuba. Bwemutyo bwemuli- 
gabana ensi eno 'mwe'ka na 'mwe- 
ka, ngebika bya Isiraeri bwebiri. 
22 Awo olulitūka " muligigabana no- 
bululu okuba obusika gyemuli ne- 
ri ba'na'gwanga ababêra mu'mwe 
abalizala abina mu'mwe ; kale bali- 
ba gyemuli # ngenzalwa mu bana ba 
Isiraeri ; baliba nobusika wamu na- 
23 'mwe mu bika bya Isiraeri. Awo 
olulitiika mu buli kika mu'na'gwa- 
nga mwaniberanga eyo gyemuli- 
muwa obusikabwe, bwayogera Mu. 


kama Katonda. 

48 Era gano ge manya 6 gebika : 

okuva ku nkomerero eyebukika 
obwa kono, ku ma'bali ge'kubo A- 
gekesuloni okutiika awaingirirwa 
mu Kamasi, Kazalenani awali ensa- 
lo Yedamasiko, ku luni olwobukika 
obwa kono ku ma'bali Agekamasi ; 


a Faa): 
449. 


a Kev I2 
19, 44, 4. 


48. 2-27. 


EZEKIERI. 


697 





era baliba nembirizi zibwe nga zi- 
tunulira ebuvanjuba nebugwanju- 

2 ba; > Dani (omugabo) gumu. Na- 
wali ensalo ya Dani, okuva ku lu- 
birizi olwebuvanjuba okutūka ku 
lubirizi olwebugwanjuba ; Aseri (o- 

3 mugabo) gumu. Nawali ensalo ya 
Aseri, okuva ku lubirizi olwebuva- 
juba okutuka ku lubirizi olwebu- 
gwanjuba; Nafutali (omugabo) gu- 

4 mu. Nawali ensalo ya Nafutali, 
okuva ku lubirizi olwebuvanjuba 
okūtuka ku lubirizi olwebugwanju- 
ba; “Manase (omugabo) gumu. 

5 Nawali ensalo ya Manase, okuva ku 
lubirizi olwebuvanjuba okutūka ku 
lubirizi olwebugwanjuba; Efulai- 

6 mu (omugabo) gumu. Nawali ensa- 
lo ya Efulaimu, okuva ku lubirizi 
olwebuvanjuba okutiika ku lubirizi 

. olwebugwanjuba; Lenbeni (omn- 

7 gabo) gumu. Nawali ensalo va 
Leubeni, okuva ku lubirizi olwebu- 
vanjuba okutūka ku lubirīzi olwe- 
bugwanjuba; Yuda (omugabo) gu- 
mu. 

8 Era awali ensalo ya Yuda, oknva 
ku lubirizi olwebuvanjuba okutika 
ku lubirizi olwebugwanjuba, we 
waliba 4 ekitone kyemuliwayo, obu- 
gazi bwakyo (emuli) obukumi bubi- 
ri mwenkumi tano nobuwanvu nga 
bwenkana ogumu ku migabo, oku- 
va ku lubirizi olwebuvanjuba oku- 
tuka ku lubirizi olwebugwanjuba : 
nawatuknvu waliba mukyo wakati. 

9 Ekitone kyemuliwayo eri Mukama 
kiriba obuwanvu bwakyo (emuli) 

' obukumi bubiri mwenknmi tano, 

10 nobugazi kakumi. Nekitone ekitu- 
kuvu kiriba kyabo, kya bakabona ; 
eri obukika obwa kono (obuwanvu) 
obukumi bubiri mwenkumi tano, 
neri obugwanjuba obugazi kakumi, 
neri obuvanjuba obugazi kakumi, 
neri obukika obwadyo obuwanvu 
obukumi bubiri mwenkumi tino: 
nawatukuvu wa Mukama waliba 

11 wakati mukyo. (Kiriba) kya baka- 
bona abatukuzibwa eaboknbataba. 
ni ba Zadoki /abakimnanga ebyo 
byenalagira ; anbatawabanga abāna 
ba Isiraeri bwehāwaba, 7 nga Aba- 

12 levi bwebawaba. Era kiriba gye- 
bali ekitone eki'gyibwa ku kitone 
ekyensi, ekinta ekitukuvu enyo, 

33 awahi ensalo Eyabalevi. Nabalevi 

- baliba (nekitanda) tekyenkana ne- 
#salo ya bakabona, obuwānvu obu- 
kumi bubiri mwenkumi tano nobu- 

' gazi kakumi: obnwānvu bwona bu- 
liba obukumi bubiri mwenkumi tā- 

14 no nobugazi kakumi. '56 k tebaki- 
tiindanga 's6 tebakiwanyisānga, 80 

: tnebibala ebiberyeberye ebyensi te- 

- bifakanga bya balala: kubanga ki- 

15 tukuvu eri Mukama. m Nenkumi 
etano ezifi sewo mu bugazi mu ma- 


b Kubal. 
2 25-31. 


“Es471.13, 


4E146.1- 
6 


''Bz.0.4 
1 EL 0.4. 


? Er 4410, 
13. 


i Ex 4.6 


k Lev. F. 
10, 28, 33. 


lt EL un. 


a Ez 4.68 


so gobukumi bubiri mwenkumi tä- 
no ziriba za bantu bona okulya, 
za kibuga, za kuberwamu era za 
x mbunga: era ekibuga kiriba waka- 
16 ti omwo. Era kuno kwe kuliba 
okugerebwa kwawo; ° olabirizi o- 


lwobukika obwa kono enkumi nya | ¥, 


mwebikumi bitano, nolubirizi olwo- 
bukika obwadyo enkumi nya mwe- 
bikumi bitano, ne ku lubirizi ołwo- 
buvanjuba enkumi nya mwebikumi 
bitano, nolubirizi olwobugwanjuba 
enkumi nya mwebikumi bitano. 

17 Era ekibuga kiribako embuga ; eri 
obukika obwa kono ebikumi bibiri 
mwatano, neri obukika obwadyo 

: ebikumi bibiri mwatano, neri obu- 
vanjuba ebikumi bibiri mwatano, 
neri obugwanjuba ebikumi bibiri 

18 mwatino. Nobuwānvu obufi'sewo 

. obwenkana ekitone ekitukuyu buli- 
ba kakumi ebuvanjuba nakakumi 
ebugwanjuba : era bnlyenkana eki- 
tone ekitukuvu; nebibala byāmu 
biriba bya kulva eri abo abakola 

19 emirimu mu kibuga. Nabo abako- 
Ja emirimu mu kibuga abomubika 
byona ebya Isiraeri banakirimanga. 

90 Ekitone koaa kiriba (obugazi` o- 

bukumi bubiri mwenkumi tāno (no- 

buwānvua) obukumi bubiri mwenku- 

mi tano; muliwayo ekitone ekitu- 

kuva nga kyenkanankana enjui zo- 

na, wamu nobutaka obwekibuga. 

P Nekitundu ekifi'sewo kiriba kya 
mulangira, okulirina ckitone ekitd- 
kuvn erui nerui nobutaka obweki- 
buga, mu waso gobukumi obnbiri 
mwenkumi tano obwekitone, okwo- 

` Jekera ensalo eyebuvanjuba, nebu- 
gwanjuba mu maso gobukumi obu- 
biri mwenkumi etāno okwolekera 
ensalo eyebugwanjuba, okwenkana 
emigabo, kye kiriba ekyomulangira : 
nekitone ekitukuvu nawatukuvu a- 
wenyumba biriba wakati omwo. 

22 Era nate okuva ku butaka Obwa- 

~ balevi nokuva ku butaka obweki- 
buga, obuli wakati wekitiindu ekyo- 

' mulangira, wakati wensalo ya Yuda 
nensalo ya Beny amini, waliba wa 

- mulangira. 

93 Nebika ebirala; oknva ku lubirizi 
olwebuvanjuba okutiika ku Inbirizi 
olwebugwanjuba; Benyamini (o- 

24 mugabo) gumu. Nawali ensalo ya 
Benyamini okuva ku lubirizi olwe- 
buvanjuba okntūka ku Imbirizi o- 
lwebugwanjuba; Simeoni (omuga- 

25 bo) gumn. Nawali ensalo ya Si- 
meoni okuva ku lnbirizi aliweka. 
vanjuba okutiika ku lubirizi olwe- 
bugwanjuba; Isakali (omugabo) 

26 gumu. Nawali ensalo ya Isakah 
okuva kn lubirizi ołwebuvanjuba 
okutiika ku lubirizi olwebugwanju- 

ba; Zebuluni (omugabo) gumu. 

27 Nawali ensalo ya Zebuluni okuva 


21 


P Es. 43.19. 





608 


? Es.41.22. 


' Kub. 21. 
12, 13. 


t Ma, 85. 
6-8. 





DANIERI. 


ku lubirizi olwebuvanjuba okutūka 
ku lubirizi olwebugwanjuba ; Gadi 
28 (omugabo) gumu. Nawali ensalo 
ya Gadi, ku lubirizi olwebukika o- 


wadyo eri obukika obwadyo, ensa- |. 


lo eriva ku Tamali netuka ku ma'zi 
Agemeribasukadesi okutika ku ka- 
. 'ga (Akemisiri) okntūka ku nyanja 
29 enene. Eyo ye nsi " gyemuligaba- 
Bira nobululu ebika bya Isiraeri 
okuba obusika, era egyo gye miga- 
bo gyabwe ki'na kimu, bwayogera 
Mukama Katonda. ; 
30 Era wano ekibuga wekikoma; ku 
labirizi olwobukika obwa kone (e- 
muli) enkumi nya mwebikumi bi- 
31 tano ezigerebwa: $nemiryango e- 
gyekibuga giriba ngamanya gebika 
bya Isiraeri; emiryango esatu egi- 
tunulira obukika obwa kono: 'to- 
mulyango gwa Leubeni gumu; o- 
mulyango gwa Yudagumu; amulya- 





92 ngo gwa Levi gumu; ne ku lubirizi 
olwobuvaujuba (emuli) enkumi nya 
mwebikum bitāno; nemiryango 
esatu: omulyango gwa Yusufu gu. 

“mu; omulyango gwa Benyamini 
gumu; omulyango gwa Dani gumu: 

83 ne ku lubirizi olwobukika obwadyo 

(emuli) enkumi nya mwebikumi bi- 


tano SEE nemiryango essa- 
tu: omulyango gwa Simeoni gumu; 
omulyango gwa Isakali gumu; o- 
54 mulyango gwa Zebuluni gamu: ku 
lubirizi olwobugwanjuba (emuli) e- 
nkumi nya mwebikumi bitano, ne- 
. miryāngo gyabwe esatu: omulya- 
ngo gwa Gadi gumu; omulyāngo 
gwa Aseri gumu; omulyango gwa 
35 Nafutali gumu. Kiriba kya (muli) 
kakumi mu kanāna okwetolola : 


) 
nerinya ekibuga okuva ku lu- 
wo li 


naku ol 
omwo. 


riba nti # Mukama ali 


EKITABO 
KYA 


“DANIERI. 


1 Mu mwaka ogwokusatu mu mire- 
mbe gya Yekoyakimu kabaka wa 
Yuda, Neb une'za kabaka We- 
babuloni na'ja Eyerusalemi, nāki- 

2 zingiza. Mu a nawayo Yekoya- 
, kimu kabaka wa Yuda mu mukono- 
gwe, era è nebintu ebyomunyumba 
ya Katonda ebimu : nabitwala mu- 
nsi ¢ Sinali mu sabo lya katonda- 
we: dnaleta ebintu mu 'gwanika 
3 lya katondawe, Kabaka nagamba 
Aoúpenazi omukulu wabalawebe, a- 
ingize ku bana ba Isiraeri, ahomu- 
-agde lya kabaka neryabakungu : 
4 abavubuka abataliko bulema, wa- 
— bula abamaso amaliingi, era abate- 
gevu mu magezi gona, era abaka- 
bakaba mu kutegera, era abamanya 
ebiigirizibwa, era abasinira oku- 

, Imirira mu nyumba ya kabaka : era 
abaigirizenga amagezi Agabakalu- 

5 daya nolulimi lwabwe. Kabaka nā- 
agira omugabo ogwa bulijoogwo- 

, ku mere ya kabaka, nogwokumwe- 
nge gweyanywanga, era babalisize 
emyaka esstu: bwegiri'gwako ba- 
lyoke ° baimirire mu maso ga kaba- 
6ka. Nemuba mwabo, ku bina ba 
. Yuda, Danieri, / Kananiya, Misaeri, 
T ne Azaliya. Nomukulu wabalawe 
#nabatima amanya: Danieri nā- 
mutiuna t Berntesa'za: ne k Kana- 
niya (namutuma) Sadulaki : ne Mi- 





saeri (namutuma) Mesaki: ne Aza- 

8 liya (nīmutūma) Abedunego. Naye 
' Danieri natêsa mu mutimagwe obu- 
teyononyesanga l ne'mere ya kabea- 
ka, newakuba'de nomwenge gwe- 
anywānga: kyeyava asaba omu- 
kulu wabalawe aleme okweyêné- 

9 nyesānga. Ne Katonda nalaLisa 
Danieri ekisa nokusäsirwa mu ma- 
10 go gomukulu wabalawe. Omaukulu 
wabalawe nagamba Danieri nti Nti- 
'de mukama wange kabaka, eyaba- 
lagira byemunalyanga nebyemuni- 

| nywanga: kubanga kiki ekiriba ki- 
mulabya amaso ga'mwe nga tega- 

,. fanana bulūngi ngabavubuka abe- 
. ukana na'mwe obukulu ? Bwegutyo 
:omutwe gwange gwandirabye aka- 
11 bi eri kabaka. Danieri nālyoka a- 
gamba omusigire, omukulu wabe- 
lawe gweyafuza Danieri. Kapaniya, 

12 Misaeri, ne Azaliya: nti Okemere 
aba'dubo enaku kumi, nkwegairi- 

. de: batuwenga ebijanjalo okujya, 
13 nama'zi okunywa. Amaso ga'fe ga- 
Jyoke gakeberwe woli. namaso ga- 
bavubuka abalyanga ku 'mere ya 
kabaka: era nga bwoliraba, okole 
14 bwotyo eri aba'dubo. Awo nāba- 
wulira mu bigambo ebyo, nabake- 
15 mera enaku kumi. Awo enaku eku- 
. mi bweza'gwa, amaso gabwe nega- 
fanana malūngi, era bāli nga bage- 





48. 28— 1. 15. | 


1. 16—2. 25. 





'ze omubiri, okusinga abavubuka 
bona abalyanga ku 'mere ya kaba- 
16 ka. Awo omusigire naba'gyako e- 
mere yabwe, nomwenge gweba- 
ndinywe'denga, nabawa ebijanjalo. 

17 Naye abavubuka abo abana, ™ Ka- 
tonda nabawa okumanya nokutege- 
ra mu kuiga kwona namagezi: Da- 
nieri “naba omukabakaba mu kwo- 
18 lesebwa kwana ne mu ° birõōto. A- 
wo enaku bweza'gwa, kabaka zeya- 
gamba okubaingiza, omukulu wa- 
awe nabaingiza mu maso ga Ne- 

19 bukadune'za. Kabaka nanyumya 
nabo: ne mwabo bona nemutalabi- 
ka abali nga Danieri, Kananiya, 
Misaeri, ne Azaliya: kyebava ba- 
20 imirira mu maso ga kabaka. Ne 
mu buli kigambo a badhan a ne- 
kyokutegera, kabaka kyeyababūza, 
ba nga basinga emirindi e- 

umi abasawo, nabafumu bona aba- 

21 li mu bwakabakabwe bwona. Da- 
nieri naberawo okutusa ku mwaka 
ogwoluberyeberye ogwa Kulo ka- 


Ns mu mwaka ogwoknbiri mu mi- 
rembe gya NeLukadune'za Nebu- 
kadune'za nalota ebiroto : omwoyo- 
gwe negweralikirira, otulotwe ne- 
2 tumubula. “4 Awo kabaka nālagira 
baite abasawo nabafumu nemandwa 
Nabakaludaya, okubilira kabaka e- 
birotobye. Nebaingira nebaimiri- 
3 ra mu maso ga kabaka. Kabaka nā- 
bagamba nti Ndose ekiroto, omwoyo 
gwange negweralikirira okutegera 
4 ekiroto. Abakaludaya nebalyoka ba- 
gamba kabaka mu lulimi Olusuli nti 
Ai kabaka, obinga omulamu emire- 
mbe gyona: obulire aba'dubo ekiro- 

“ to, na'fe tunalaga amakulu gakyo. 
5 Kabaka na'damu nagamba Abakalu- 
.daya nti Ekigambo kinvu'deko: bwe- 
mutantegeze ekiroto namakulu ga- 
kyo, munātemebwatemebwa, ne- 
nyumba za'mwe zirifūka mungo. 
6 Naye bbwemunalaga ekiroto nama- 
kulu gakyo, munāwebwa 'nze ebira- 
bo nempera nekitibwa kingi: kale 
mundage ekiroto namakulu gakyo. 
7 Neba'damu omulūndi ogwokubiri 
nebogera nti Kabaka abulire aba'du- 
be ekiroto, na'fe tunalaga amakulu. 
8 Kabaka na'damu nayogera nti Nte- 
gere'de dala nga mwagala okufuna 
e'banga, kubanga mulabye ngekiga- 
9 mbokinvu'deko. Nayebwemutante- 
geze ekiroto, waliwo eteka limu gye- 
muli: kubanga mutesetese okulimba 
nebigambo ebiviindu okwogera mu 
maso gange okutūsa ebiro lwebiri- 
wanyisibwa: kale mumbulire eki- 
roto, nange ndyoke ntegere nga mn- 
10 inza okundaga amakulu gakyo. A- 
bakaludaya neba'diramu mu maso 
ga kabaka, nebogera nti Tewali mu- 


DANIERI. 


ntu munsi nomu ainza okulaga eki- 
gambo kya kabaka: kubanga tewa- 
li kabaka newakuba'de omukungu 
newakuba'de owesaza eyali abūzi- 
'za ekigambo ekifanana bwekityo o- 
musawo yena newakuba'de omulu- 
mu yena newakuba'de Omukaluda- 

11 ya yena. Era ekigambo kino teki- 
rabwänga kabaka kyawaliriza, 's0 
tewali ainza okukiraga mu maso 
ga kabaka, wabula e bakatonda aba- 

12 tatula nabalina emibiri. Kabaka 
kyeyava asunguwala neyejumula 
nyo, nalagira oku'ta abagezigezi 

13 bona Abebabuloni. Eteka nerite- 

. kebwa, abagezigezi nebagenda oku- 
ba'ta: nebanonya Danieri ne ba'ne 

14 okuba'ta. Awo Danieri na'damu 
namagezi nobukabakaba Alioki o- 
mwami wa baserikale ba kabaka, e- 
ya'ja oku'ta abagezigezi Abebabulo 

15 ni: na'damu nagamba Alioki omwa- 

“miwa kabaka nti Kiki ekyanguiriza 
bwekityo eteka eriva eri kabaka? 
Alioki nalyoka ategeza Danieri eki- 

16 gambo ekyo. Danieri naingira ne- 
yegairira kabaka okumutekerawo 
olunaku, naye ngaliraga kabaka a- 
makulu. 

17 Awo Danieri nāgenda mu nyu- 
mbaye, nategeza ekigambo ekyo 
d Kananiya, Misaeri ne Azaliya, 

18 ba'ne: basabe Katonda owomu'gu- 
lu okubasāsira olwekyama ekyo : 
Danieri ne ba'ne baleme okuzikirira 
awamu nabagezigezi abalala Abe- 

19 babuloni. Ekyama nekiryoka kibi- 
'kulirwa Danieri mu kwolesebwa 
okwekiro. Danieri nalyoka yebaza 

20 Katonda owomu'gulu. Danieri 
nadamu nagamba nti “ Lyebazi- 
bwenga erinya lya Katonda emire- 
mbe nemirembe : kubanga amagezi 

21 namanyi gage: era oyo yawanyisa 
ebiro nebisera : Ja'gyawo bakaba- 
ka, era a' sawo bakabaka : awa ama- 
gezi abagezigezi, nokumanya eri 

22 abo abamanyi okutegera: abi'kula 
ebigambo ebyobuziba ebyekyama : 
ebiri mu kizikiza abimanyi, era 

23 9 omusana gubera naye. Nkweba- 
za, nkutendereza, ai 'gwe Katonda 
wa bajaja bange, ampa'de ainagezi 
namanyi, era antegeze'za kakano 
byetwakusabye: kubanga otutege- 

24 ze'za ekigambo kya kabaka. Da- 
nieri kyeyava aingira eri Alioki, 
kabaka gweyali atesewo okuzikiriza 
abagezigezi Abebabuloni : nagenda 
namugamba bwati nti Tozikiriza 

— bagezigezi Abebabuloni : onyingize 
mu maso ga kabaka, nange nalaga 
kabaka amakulu. 

25 Awo Alioki nayanguwa naingiza 
Danieri mu maso ga kabaka, namu- 
gamba bwati nti Ndabye omusaja 
owomubina abomubunyage bwa 
Yuda, anitegeza kabaka amakulu. 


699 | 


€ Dan. 5. 
3), lé. 


d Dan.1. 6. 


“ Zab. 113. 
2 


/ Dan. 5. 
20. 


# Yak. 1. 
17. 





700 


i Dan. 1.7. 


k Lub. 40. 
8; 41. 16 


t Lub. 41. 
16. 


m Kub.2. 
11. 


“ Ezer. 7. 
12 


° Eter.1.2. 


P Dan. 5. 
28,31; 7. B. 


? Dan. 7.6 


“ Dan. 7.1, 
ga. 


DANIERI. 


26 Kabaka na'damu nagamba Danieri, 
i erinyalye Berutosa'za, nti 'Gwoi- 
nza okuntegeza ekiroto kyenalaba, 

27 namakulu gakyo? Danieri na'di- 
yamu mu maso ga kabaka, niyogera 
nti Ekyama kabaka kyawaliri' za, 
abagezigezi tebainza kukiraga ka- 
baka newakuba'de abafumu newa- 
kuba'de abasawo newakuba'de a- 

23 balaguzi: naye waliwo k Katonda 
mu 'galu abi'kula ebyama, era ate- 
geze'za kabaka Nebukadune'za ebi- 
ribbwo mu naku ezenkomerero. 
Ekirotokyo, era omutwegwo bye- 
gwayolesebwa ku kitāndakyo, bye 

29 bibino: 'gwe, ai kabaka, ebirowo- 
zobyo nebiku'jira ku kitandakyo, 
ebiriba wo oluvanyuma: naye abi- 
'kula ebyama akutegeze'za ebiriba- 

30 wo. Naye Unze ekyama kino teki. 
mbi'kuli dwa 'nze olwamagezi gona 
genina okusinga omuntu yena omu- 
lamu, naye (kyekivu'de kimbi'kuli- 

rwa) kabaka ategezebwe amakulu, 
nawe otegere ebirowōzo ebyomu- 

31 mutimagwo. 'Gwe, ai kabaka, 
watunula, era, laba, ekifananyi e- 

: kinene. Ekifananyi ekyo, ekyama- 
nyi, ekyamasamasa enyo nyini 
nekiimirira mu masogo: nengeri 

32 yakyo ya ntisa. Ekifananyi ekyo, 
omutwe gwakyo gwa zābu nungi, 

` ekifaba kyakyo nemikono gyakyo 
bya feza, olubuto Iwakyo nebisimbi 
byakyo bya kikomo, amagulu gakyo 

33 ga kyuma, ebigere byakyo ekitūndu 
kya kyima, nekitūndu kya 'biimba. 

34 Watunula okutūsa e'jinja Iweryate- 
mebwa awatali ngalo, nerikuba eki- 

- fananyi ebigere ebyekyüma ne'bii- 

35 mba, neribimenyamenya. Ekyiama, 
ne'bümba, nekikomo, ne feza, ne 
zābu nebiryoka bimenyekamengye- 
kera wamu, nebifuka ngebisusūnku 
ebyomugilliro ekyanda nga kitise : 
empewo nezibitwalira dala bwezityo 
m nokulaba nebitalaba 'banga: ne- 
"jinja eryakuba ekifananyi nerifūka 
olnsozi olunene, neri'jula ensi zona. 

36 Ekiroto kye kikyo: era tunāyātula 
amakulu gakyo mu maso ga kabaka. 

37 '"Gwe, ai kabaka, oli "kabaka wa 
bakabaka, 0 Katonda owe'gnlu gwe- 
yawa obwakabaka, nochuinza, na- 

38 manyi, nekitibwa : era abina baba- 
ntu gyebatūla yona, yagaba ensolo 
ezomunsiko nenyonyi ezomu'gulu 
mu mnkonogwo, era yakubifuza 
'gwe byona: 'gwoli mutwe gwa 

39 zābn. Era waliku'dirira Pobwaka- 

baka obulala, bwosinga 'gwe, buli- 

bawo r nobwakabaka obulala obwo- 
kusatu obwekikomo obulifuga ensi 
zona. #Nobwakabaka obwokuna 
buliba bwa mänyi ngekyūma: ku- 

- banga ekyūma kimenyamenya ebi- 

ntu byona, era kibijemulula: era 

'ngekyuma ekibetenta ebyo byona, 


40 


bwebulimenyamenya bwebulibēte- 
41 nta bwebatyo. Era kubanga wala- 
ba ebigere nobngere, ekitūndu kya 
'bimba eryomubumbi, nekitindu 
kya kyima, obwakabaka buliba 
bwawulemu: naye muliba mubwo 
ku minyi gekyuma, kubanga wa- 
laba ekyiima nga kitabu'dwamu e 
42 biimba eryetosi. Era ngobugere 
bwebwali ekitindu kya kyūma, 
nekitindu kya 'biimba, era nobwa- 
kabaka bwebuliba bwebutyo, ekitū- 
ndu kya manyi, nekitundu kime- 
43 nyefu. Era kubanga walaba ekyū- 
ma nga kitabu'dwamu e'būmba 
eryetosi, halyetabula neza'de lya- 
bantu: naye tebaliga'tagana bo'ka 
na bo'ka, era ngekyŭma bwekiteta- 
44 bala na 'bumba. Era mu mirembe 
gya bakabaka abo, Katonda owe- 
'gulu ali'sawo tobwakabaka, obuta- 
lizikirizibwa emirembe gyona, '80 
“ nokufuga kwabwo tekulirekerwa 
'gwanga 'dala : naye bulimenyame- 
nya era bulizikiriza obwakabaka 
obwo bwona, era bunabereranga 
45 emirembe gyona. Kubanga walaba 
ve'jinja nga lyatemebwa mu lusozi 
awatali ngalo, era nga Iyamenya- 
menya ekyima, nekikomo, ne'bu- 
mba, ne feza, ne zābu: Katonda 
omukulu ategeze'za kabaka ebiri- 
bawo oluvanyuma: era ekiroto kya 
mazima dala, namaknlu gakyo te- 
46 gabūsibwabūsibwa. Awo kabaka 
Nebukadune'za nilyoka aviinama 
amasoge nasinza Danieri, #nalagira 
47 okumuwa sadaka nomugavn. - 
baka na'damu Danieri nayogera nti 
Mazima YKatonda wa'mwe ye Ka. 
tonda wa bakatonda, era ye Muka- 
ma wa bakabaka, era ye mubi'kuzi 
wehyama, kubanga oinzi'za okubi- 
48 'kula ekyama ekyo. Kabaka nā- 
Iyoka afūla Danieri omukulu, nā- 
muwa ebirabo ebingi ebinene, na- 
muwa okufuga esaza I yona Eryeba- 
buloni, era okuba tomwami omu- 
kulu owabagezigezi bona Abebabu- 
49 loni. Danieri nasaba kabaka, 4na- 
' kuza Sadulaki, Mesaki, ne Abe- 
' dunego, mu bigambo ebyesaza E- 
ryebabuloni: naye? Danieri nibera 
mu wankaki wa kabaka. 
3 NERBUKADUNE'ZA kabaka yakola 
a ekifananyi ekya zibu, obuwa- 
nvu bwakyo emikono nkaga, nobu- 
gazi bwakyo emikono mukaga : nā- 
kiimiriza mu >lusenyi lwa Dula, 
2 mu saza Eryebabuloni. 
bukadune'za kabaka nituma oku- 
kung'anya abamasaza, nabamyuka, 
nabafnga, nabalamozi, nabawauika, 
nabakungu, nabamateka, nabaku- 
lu bona abomumasaza, ba'je eri 
ekifananyi Nebnkadune’za kaba- 
ka kyeyaimiriza bwekiriwongebwa. 


Awo Ne. |? 





“Is. 9816 


“ Bik. 14 
13. 


Mak. 
17. 


“ Dan 4$; 
5 N. 


€ Jan. 3 
12 


è Es 2 9 


aMn 2 
32, Sa 


b Luh u | 









8. 3-28. 





“Kub. 13. 
14, 15. 


4 Dan. 8. 


“ Dan. 2 
49. 


DANIERI. 


3 Awo abamasaza, nabamyuka, na- 
bafuga, nabalamuzi, abawa aka. 
nabakungu, nabamateka, nabakulu 
bona abomumasaza, nebakung'ana 
olwokuwonga ekifananyi Nebuka- 
dune'za kabaka kyeyaimiriza: ne- 
baimirira mu maso gekifananyi Ne- 

4 bukadune'za kyeyaimiriza. Awo 
omulāngizi nayogerera wa'gulu nti 

b'Mwe mulagirwa, 'mwe abantu, 
amawanga, nenimi, bwemunawu- 
lira @dobozi lyakagombe, nendēre, 
nenanga, namadinda, nekidongo, 
nekondere, na buli ngeri yona evu- 
ga, nemulyoka muvinama nemusi- 
nza ekifananyi ekya zibu Nebuka- 

6 dune'za kabaka kyeyaimiriza : era 
buli analema okuvunama nokusinza 
mu kisera ekyo c alisūlibwa wakati 

7 mu kikomi ekyaka nomuliro. Awo 
abantu bona bwebawulira e'dobozi 
lyakagömbe, nendere, neninga, na- 
madinda, nekidêngo, na buli ngeri 
yona evnga, abantu bona, amawa- 
nga, nenimi, nebalyoka baviinama 
nebasinza ekifananyi ekya zabu 
Nebukadune'za kabaka kyeyaimiri- 

8 za. Awo mu biro ebyo Abakalu- 
daya abamu neba'ja, d nebalopa 

9 Abayudaya. Neba'damu nebaga- 
mba Nebukadune'za kabaka nti Ai 
kabaka, oberenga omulamu emire- 

10 mbe gyona. 'Gwe, ai kabaka, wa- 
teka eteka, nti buli anawulira 
e'dobozi lyakagombe, nendere, ne- 
nanga, namadinda, nekidongo, ne- 
kondere, na buli ngeri yona evuga, 
anivunama nasinza ekifananyi e- 

11 kya zabu: era buli analema oku- 
vunama nokusinza alisulibwa wa- 
kati mn kikomi ekyaka nomuliro. 

12 Waliwo Abayudaya abamu “ bewa- 
kuza mu bigambo ebyesaza Erye- 
babuloni, Sadulaki, Mesaki, ne 
Abedunego: abasaja abo, ai kaba- 
ka, tebakulowoze'za: tebawereza 
bakatondabo, 'so tebasinza kifana- 

13 nyi kya zabu kyewaimiriza. Awo 
Nebukadune'za nalyoka asungu- 
wala neyejumula nalagira okuleta 
Sadulaki, Mesaki, ne Abedunego. 
Awo nebaleta abasaja abo mu maso 

14. ga kabaka, Nebukadune'za na'da- 
mu nabagamba nti 'Mwe Sadulaki, 

. Mesaki, ne Abedunego, mukigende- 
re'de bugenderezi obutawereza ka- 
tonda wange, nobutasinza kifana- 

15 nyi kya zabu kyenaimiriza. Kale 
'mo, bwemuna'kiriza nga muwnli- 
'de e'dobozi lyakagōmbe, nendere, 
nenanga, namadinda, nekidongo, 
nekondere, na buli ngeri yona 
evuga, okuvunama nokusinza eki- 
fananyi kyenakola, (kale): naye 
bwemutasinze, mu kisera ekyo mu- 
nasulibwa wakati mu kikomi ekya- 
ka nomuliro: era /katonda aluwa 
oyo anabawonya mu mikono gya- 


16 nge? Sadulaki, Mesaki, ne Abedu- 


nego neba'damu nebagamba kaba- 
ka nti Ai Nebukaduneza, tekitu- 
gwanira kukudamu mu kigambo 
17 ekyo. . Bwekinaba bwekityo, Ka- 
tonda wafe ywetuwereza ainza 
okutuwonya mu kikomi ekyaka 
nomuliro: era anituwonya mu 
18 mukonogwo, ai kabaka. Naye 
bwekitabe bwekityo, tegera, ai ka- 
baka, nga tetugenda kuwereza ba- 
katondabo, newakuba'de okusinza 
ekifananyi ekya zabu kyewaimiriza. 
19 Awo Nebukadune'za nalyoka yeju- 
mülira dala, nengeri yamasoge ne- 
wanyisibwa eri Sadulaki, Mesaki, 
ne Abedunego: nāyogera, nalagira 
okwasa ekikomi emirundi musanyu 
okukira bwekyaisanga okwāka. 
20 Nalagira abamanyi abamu abomu- 
'gyerye okusiba Sadulaki, Mesaki, 
ne Abedunego, okubasula mu kiko- 
21 mi ekyaka nomuliro. Awo abasa- 
ja abo nebalyoka babasiba nga ba- 
mba'de seruwale zabwe, nebiziba- 
wo byabwe, neminagiro gyabwe, 
nengoye zābwe (endala), nebabasū- 
wakati mu kikomi ekyaka no- 
22 muliro. Awo kubanga kabaka ya- 
bakiitirira dala, nekikomi nga kya: 
se nyo, enimi zomuliro nezi'ta aba- 
saja abo abakwata Sadulaki, Mesa- 
23 ki, ne Abedunego. Nabasaja abo 
abasatu, Sadulaki, Mesaki, ne Abe- 
dunego nebagwa wakati mu kiko- 
mi ekyaka nomuliro, nga basibi- 
34 'dwa. Awo Nebukadune’za kabaka 
nalyoka yewunya, nayanguwa na- 
golokoka: nayogera nagamba aba- 
kiingube nti Tetusu'de basaja basa- 
tu nga basibi'dwa wakati mu muli- 
ro? Neba'damu nebagamba kabaka 
25 nti Mazima, ai kabaka. Na'damu 
nayogera nti Laba, 'nze ndaba 
abasaja bana nga basumulu'dwa, 
nga batambulira wakati mu muliro, 
'songa tebaliko kabi: nokufanana 
kwowokuna kuli ng'anga omwana 
26wa bakatonda. Nebukadune'za 
nalyoka asembera ku mulyango 
gwekikomi ekyaka nomuliro: na- 
yogera nti Sadulaki, Mesaki, ne 
Abedunego, 'mwe aba'du ba Kato- 
nda ali wa'gulu enyo, mufulume 
muje wano. Sadulaki, Mesaki ne 
Abedunego nebalyoka bafuluma 
27 wakati mu muliro. Nabamasaza, 
nabamyuka, nabafuga, nabakūngu 
ba kabaka nebakung'ana nebalaba 
abasaja abo, ngomuliro teguinzi za 
mibiri gyabwe, '80 nenviri ezoku- 
mitwe gyabwe nga tezisiri'de, 's0 
nengoye zabwe nga teziwanyisibwa, 
'so nolusu lwomuliro nga teru 
28 ba'deko. Nebukadune'za nayogera 
nti Katonda wa Sadulaki, Mesaki, 
ne Abedunego yebazibwe, ⁄ atumye 
i malaikawe, era awonye za aba du- 





# Dan. 6. 


22. 
Mat. 18.10. 
iZab.34.7. 


“ Dan. 2. 
44. 


b Dan. 2. 
28. 


“ Dan. 3. 
29. 


d Dan. 2 
12. 


i Ez 31.3. 


DANIERI, 


be abamwesize nebawanyisa ekiga- 
mbo kya kabaka, nebawayo emibiri 
yabwe, baleme okuwereza newa- 
uba'de okusinza katonda yena, 

29 wabula Katonda wabwe bo. Kye- 
nva nteka eteka, nga buli bantu, 
ne'gwanga, nolulimi, abanayogera- 
“nga obubi bwona eri Katonda wa 
Sadulaki, Mesaki, ne Abedunego, 
balitemebwatemebwa, nenyumba 
zābwe balizifala olubūngo : knba- 
nga tewali katonda mulala ainza 
30 okuwonya mu ngeri eyo. Kabaka 
nalyoka akuza Sadulaki, Mesaki, 
ne Abedunego, mu saza Eryebabu- 


loni. 
4 NEBUKADUNE'ZA kabaka ('nze mba- 
wandiki'de) abantu bona, amawa- 
nga, nenimi, abatila munsi zona: 
emirembe gyeyongere gyemuli. 
2 Ndabye nga kirūngi okulaga obu- 
bonero nebyamagero Katonda Ali 
wa'gulu enyo byeyakola gyendi. 
3 Obubonerobwe nga bukulu | nebya- 
magerobye nga bya manyi! tobwa- 
kabakabwe bwe bwakabaka obuta- 
li'gwāwo, nokufugakwe kwa mire- 
mbe na mirembe. ; 
4 'Nze Nebukadune'za nali mpu- 
'mulira mu nyumba yange, era nga 
-5 njerera mu liyumba lyānge. Ne- 
ndaba ekiroto ekyantisa; b nebyo 
byenalowolezanga ku kitanda kya- 
nge, nomutwe gwange byegwayole- 
6 sebwanga, nebineralikiriza. ¢ Kye- 
nava nteka eteka okuingiza gyendi 
d abagezigezi bona Abebabuloni, ba- 
7 mtegeze amakulu gekirōto. Awo 
nebaingira abasawo, nabafumu, 
Nabakalndaya, nabalaguzi : nenja- 
tulira ekiroto mu maso gabwe : 
naye nebatantegeza amakulu ga- 
8kyo. Naye oluvanyuma Danieri 
naingira gyendi, “erinyalye Beru- 
tesa'za, ngerinya lya katonda wa- 
nge bweriri, era /omuli omwoyo 
gwa bakatonda abatukuvu ; nenja- 
9 tulira ekiroto mu masoge nti 'Gwe 
Berutesa'za, 7 omukulu wabasawo, 
kubanga 'manyi ngomwoyo gwa 
bakatonda abatukuvu guli mu'gwe, 
'songa tewali kyama ekikweraliki- 
riza, mbūlira byenayolesebwa mu 
kiroto kyange kyendabye, namaku- 
10 lu gakyo. Omutwe gwānge bye- 
nak n Aa ku kitanda kyange 
yali bwebiti; natunula, era, laba, 
iomuti wakati munsi, nobuwanvu 
bwagwo bunene. Omuti negukula, 
neguba gwa manyi, nobuwānvu 
bwagwo nebutiika mu 'gulu, noku- 
lengerwa kwagwo nekutuka ku nko- 
12 merero yensi zona. Amalagala ga- 
gwo malingi, nebibala byagwo bi- 
ngi, era mugwo mwalimu e'mere 
emala bona: ensolo ezomunsiko 
zegamanga mu kisikirize kyagwo, 


20 eri abalabebo. Omuti gwewalabye, 


21 amalagala gagwo maliingi, nebibala 


22 matabi gagwo, ye 'gwe, ai kakaba, 


233 yensi zona. 





3. 4.9 | 


nenyonyi ezomu'gulu nezitila ku 
matabi gagwo, ne byona ebirina 
13 emibiri nebigulyangako. Nalaba 
mwebyo omutwe gwa egwa- 
yolesebwa ku kitanda kyange, era 
laba, k omutunuzi era ê? omutakuvu 
14 na'ka ngava mu 'gulu. Nayogerera 
wa'gulu, nagamba bwati nti = Te- 
mera dala omuti, ogutemeko ama- 
tabi gagwo, ogukunkumuleko ama- 
lagala gagwo, osāsānye ebibala 
byagwo: ensolo zive wansi wagwo, 
15 nonon n matabi gagwo. Era 
naye ekikonge kyekikolo kyagwo 
kirekere mu ‘taka, nga kiriko ekyū- 
ma ekisiba nekikomo, mu mu'do 
omugonvu ogwomunsiko: era kito- 
benga nomusulo ogwomu'gulu, no- 
mugabogwe gubenga nensolo mu 
16 mu'do ogwensi: omutimagwe gu- 
wanyisibwe obutaba gwa muntn, 
awebwe omutima gwensolo: era 
17 > ebisera omusanyu bimuiteko. O- 
musango ogwo guvu'de mu teka 
eryabatunuzi, nokutesa okwo kuva- 
'de mu kigambo ekyabatukuvu: 
?abalamu balyoke bategere ngoyo 
ali wa'gulu enyo P yatugira mu 
bwakabaka bwabantu, era ngabuwa | 2L 
buli gwayagala, era ngakuza kubwo 
asinga abantu bona obunaku. Eki- 
roto ekyo 'nze kabaka Nebukadu- 
ne'za nakirabye: nawe, gwe Bern- 
tesa'za, būlira amakulu, "kubanga |” Dan 2 
abagezigezi bona abomubwakabaka | 66 
bwange tebainza kuntegeza maku- 
lu: naye 'gwoinza, kubanga omwo- 
yo gwa bakatonda abatukuvu guli 


mu'gwe. 

19 Awo Danieri, erinyalye Berute- 
sa'za nalyoka yewunya akasera, 
nebirowozobye nebimweralikiriza. 
Kabaka na'damu nayogera nti Be- 
rutesa'za, ekiroto kireme okukwe- 
ralikiriza newakuba’de amakulu. 
Berutesa'za na'damu nagamba nti 
Mukama winge, Jekiroto kibe eri 
abo abakukyawa, namakula yo 


































































è nyi 17, 
B. 

Zab. 383 
2. 

iMa RA 
3 
uu 
Mat. 3. 16. 


18 


ogwameze neguba gwa manyi, obu- 
wanvu bwagwo nebutiika mu 'gulu, 
nokulengerwa kwagwo munsi zona: 


byagwo bingi, era mugwo mulimu 
e'mere emala bona: nensolo ezo- 
munsiko nezibēra wansi wagwo, 
nenyonyi ezomu'gulu nezitūla ku 


akuze noba wa minyi: kubanga 
obukulabwo bukuze, nebutūka mu 
'gulu, t nokufugakwo ku nkomerero 
ra kubanga kabaka 
yalabye omutunnzi era omutuknyu 
nga'ka ngava mu ‘gulu, era ngayo- 
gera nti Temera dala omuti, oguzi- 
kirize : era naye ekikonge kyekiko- 
lo kyagwo kirekere mu ‘taka: nga 
kiriko ekyūma ekisiba nekikomo, 


t Yer. Z. 
8-8 


4. 24—5. 10. 


“Dan b 


r Dan. 12. 
Kub. 4. 10. 


“mu mu'do omugonvu ogwomunsi- 
ko: era kitobenga nomusulo ogwo- 
mu'gulu, nomugabogwe gubenga 
nensolo ezomunsiko: okutiisa ebi- 

24 sera omusānvu Iwebirimuitako : 4- 
makulu ge gano, ai kabaka, era lye 
teka Lyoyo Ali: wa'gulu enyo, eri- 
'jide mukama wange . kabaka: 

25 u ngoligobebwa okuva mu bantu, 
era olibēra wamu nensolo ezomu- 
nsiko, era olirisibwa omu'do ngente, 
era olitoba nomusulo ogwomu gulu, 
era ebisera omusānvu birikuitako: 
okutusa iwolitegera Ngoyo Ali wa- 
gulu enyo yafugira mu bwakabaka 

wabantu, era abuwa buli i 

26 gala. Era kubanga balagi Mia ka 
Aaa a Rone e kyekikolo kaka 

wo  bulinywéra gyoli 
daka pen okutegera nge'gulu lye 

27 lifuga. Kale, ai kabaka, okutesa 
kwange ku'kirizibwe mu masogo, 

- era omalire dala ebibibyo ngokola 
ebyobutakirivu, nebikolwabyo ebi- 
tali bya butūkirivu ngosasira aba- 
vu, mpo'si okuwu'mulakwo kwo- 

28 ngerweko. Ebyo byona byatuka ku 
29 kabaka Nebukadune'za. Emyezi 
kumi nebiri bwegyaitawo, yali ata- 
mbula mu liyamba lya bakabaka 
30 eryomu Babuloni. Kabaka nayo- 
ra nti Kino sikye Babuloni eki- 

u, kyenazimba oknba en ba 

ya bakabaka namanyi agobuinza 
wange nolwekitibwa ekyobukulu 

31 bwange? Ekigambo kyali nga ki- 
kyali mu kamwa ka kabaka, e'do- 
bozi nerigwa eriva mu 'gulu, nti 
'Gwe kabaka Nebukadune'za, kyo 
gerwa eri 'gwe: obwakabaka b 

32 vu'deko. Era onogobebwa okuva 

“mu bantu, era olibera wamu ne- 
nsolo ezomunsiko: era olirisibwa 
omu'do ngente, era ebisera omusa- 
nvu birikuitako: okutūsa lwolite- 
gers Ngoyo Ali wa emin enyo yafa- 
gira mu bwakabaka bwabantu, era 

33 abuwa buli gwayagala. Mu sawa 
eyo ekigambo nekitūkiririra Nebu- 
kadune'za: nagobebwa okuva mu 
bantu, nalya omu'do ngente, nomu- 
birigwe negutoba nomusulo ogwo- 
mu'gulu, okutusa envirize Iweza- 
kula nga (ebyoya) byempüngu, ne- 

34 njalaze nga (enjala) zenyonyi. E- 
naku ezo bweza'gwa 'nze Nebuka- 
dune'za nenyimusa amaso gange 
eri e'gulu, amagezi gange neganzi- 
ramu, ninebaza Ali wa'gulu 
enyo, ne'mutendereza ne'muwa e- 
kitibwa oyo 4 abera omulamu emi- 
rembe nemirembe, kubanga oknfu- 
gakwe kwe kufuga okutali gwawo, 
nobwakabakabwe bwa mirembe na 

35 mirembe: nabo bona abatūla munsi 
abalowoza nga si kintu: era akola 
nga bwayagala mu'gye eryomu'gu- 
lu, era ne mwabo abatūla munsi: 


DANIERI. 


y's0 siwali ainza okuziiza omuko- 

nogwe, #newakuba'de okumugamba 

36 nti Okola ki? Mu kisera ekyo ama- 

gezi gange neganziramu: nolweki- 

“ tibwa ekyobwakabaka bwange, obu- 

kulu bwange nokumasamasa kwa- 

< nge nebinziramu: nabakiinga bange 

nabami bange neba'nonya; ne- 

nywezebwa mu bwakabaka bwange, 

nobukulu obungi enyo nebunyonge- 

37 rwako. Kale 'nze Nebukadune'za 

"mutendereza era 'mugulumiza era 

'muwa ekitibwa Kabaka we gulu : 

kubanga Sn TI Ne ye gyona mazi- 

ma, namakuboge ga nsonga: nabo 

a abatambulira mu malala ainza 
okubajeza. 


5 a BERUSA'ZA kabaka yafumbira e- 
mbaga enene abamibe lukumi. na- 
nywera Omwenge mu maso gabo o- 
2 lukumi. Berusa za, bweyali nga- 
lega ku mwenge, nalagira okuleta 
ò ebintu ebya zabu nebya feza Ne- 
bukadune'za kitawe byeya'gya mu 
; gi ezali mu Yerusalemi: ka- 
aka nabamihe, abakyalabe naba- 
8 zanabe, babinywese. Awo nehale- 
ta ebintu ebya feza ebya'gyibwa mu 
yekalu eyenyumba ya Katonda e- 
yali mu Yerusalemi: ne kabaka 
nabamibe, abakyalabe nabazānabe, 
4 nebabinywesa. Nebanywa omwe- 
nge, € nebatendereza bakatonda aba 
zabu naba fesa, abebikomo, abebyii- 
5 ma, abemiti, nabamainja. Mu sa- 
wa eyo newalabika engalo zomuko- 
no gwomuntu, neziwandika mu 
maso getabaza ku taka eryokuki- 
senge ekyeriyumba lya kabaka : ka- 
baka nalaba ekitūndu kyomukono 
6 nga kiwandika. Awo amaso ga ka- 
baka negawanyisibwa gyali, nebi- 
rowozobye nebimweralikiriza : ne- 
nyingo ezomukiwatokye nezi'dirira, 
7 namavivige negakubagana. Kaba- 
ka nayogerera wa'gulu okuingiza 
abafumu, Nabakalndaya, atun ng 
zi. Kabaka nayogera nagam 
bagezigezi Abeba uloni nti a Bal 
anasoma okuwandika kuno, era 8. 
nandaga amakulu gakwo, alyamba- 
zibwa olwelulungu, era aliba no- 
mukufu ogwa zābu mu bulagobwe, 
era “aliba mukulu owokusatu mu 
8 bwakabaka. Awo nemuingira aba- 
gezigezi bona aba kabaka: naye 
nebatainza kusoma kuwandika o- 
kwo, newakuba'de okutegeza kaba- 
9 ka amakulu. Kabaka Berusa'za nā- 
lyoka yeralikirira nyo, amasoge ne- 
gawanyisibwa gyali: abāmibe ne- 
10 babulwa amagezi. Awọ kadulu- 
bale naingira munju eyembaga o- 
lwebigambo bya kabaka nabāmibe ; 
kadulubale nayogera nti Ai kabaka, 
obenga omnlamu emirembe gyona : 
ebirowozobyo bireme okukweraliki- 


103 


V Is. 14. 27. 


' Yob. 9.12. 
Bal. 9. 20. 








704 





J Dan. 4.9. 


# Dan.!.7. 


í Dan. 2. 
25. 


" Dan. 4. 
25. 





DANIERI. 


riza, 'so namasogo galeme okuwa- 


11 nyisibwa: waliwo omusaja mu 


bwakabakabwo, omuli omwoyo gwa 
'bakatonda abatukuvu: ne mu mi- 
rembe gya kitawo omusana nokute- 
gêra namagezi, ngamagezi ga baka- 
tonda, byalabikira mwoyo : ne ka- 
baka Nebukadune'za kitawo, kaba- 
'ka, kitawo, namufula J/ omukulu 
wabasawo, nabafumu, Nabakalu- 

12 daya, nabalaguzi : kubanga omwo- 

o omuliingi enyo, nokumanya, no- 
kutegea. nokulotolola ebiroto, no- 
kulaga ebigambo ebyekyama, no- 
kuzingulula ebyabūsibwabūsibwa, 
byalabikiramu Danierioyo, 9 kaba- 
ka gweyatuma Berutesaza. Kale 
baite Danieri, naye anālaga ama- 
kulu. 

18 Awo Danieri nalyoka aingizibwa 
mu maso ga kabaka. Kabaka na- 
yogera nigamba Danieri nti 'Gwe 
Danieri oyo, fowomubana abobu- 
nyage bwa Yuda, kabaka kitange 

14 beya'gya mu Yuda? Nkuwali'de- 
ko, ngomwoyo gwa bakatonda guli 
mu'gwe, era ngomusana nokutege- 
ra namagezi amalingi enyo birabi- 

15 kira mu'gwe. Ne kakano abagezi- 
gezi, abafumu, baingizibws mu ma. 
so ginge, basome okuwandika o- 

. kwo, era bantegeze amakulu ga- 
kwo: naye nebatainza kulaga ma- 

16 kulu ga kigambo ekyo. Naye 'gwe 
nkuwuli'deko, ngoinza okulotolola 
nokuzingulula ebibiisibwabiisibwa : 

< kale bwonoinza okusoma ebiwandi- 
ki'dwa ebyo, nokuntegeza amakulu 
gabyo, onoyambazibwa olwefulū- 

- ngu, era oliba nomukūfa ogwa zabu 
mu bulagobwo, era oliba mukulu 

17 owokusatu mu bwakabaka. Awo 
Danieri na'damu nayogerera mu 
maso ga kabaka nti £ Ebirabobyo 
bêra nabyo 'gwe, nemperazo oziwe 
omulala : era naye nasomera ka- 
baka ebiwandiki'dwa, ne'mutegeza 

18 amakulu. Ai'gwe kabaka, Kato- 
nda ali wa'gulu enyo ! yawa Nebu- 
kadune'za kitiwo obwakabaka, no- 

19 buinza, nekitibwa, nobukulu; era 
olwobuinza bweyamuwa, abantu 
bona, amawānga, nenimi nebaka- 
nkana nebatya mu masoge: ya'ta- 
nga gweyayagalanga (oku'ta); era 
pange kin omulamu gweyayaga- 
anga (okukiima); era yagulumi- 
zanga gweyayagalanga (okugulu- 
miza), era yatowazinga gweyaya- 

20 galanga okutowaza. Naye ™ omu- 
timagwe bwegwegulumiza, nomwo- 
yogwe neguka'kanyala bwegutyo 
nokukola nakola ebyamalala, nalyo- 

' ka agobebwa ku ntebeye eyobwaka- 
baka, nebamn'gyako ekitibwakye: 

21 ? nagobebwa oknva mu bana haba- 
ntu: nomutimagwe negaffisibwa 
ngogwensolo, nabera wamu nentu- 








lege nalisibwa omu'do ngente 00- 
mubirigwe negutoba nomusulo o- 
gwomu'gulu: okntiisa Iweyategêra 
nga Katonda Ali wa'gulu enyo ya- 

. fugira mu bwakabaka bwabanto, 
era ngakuza kubwo buli gwayagala. 
22 Nawe omwānawe, ai Berusa'za, to- 
natowaza mutimagwo, newakuba- 
'de nga wamanya ebyo byons: na- 
ye wegulumiza eri Makam we- 
'gulu: nebaleta ebintu ebyomu- 
nyumbaye mu masogo, nawe nabä- 
mibo, abakyalabo ne bazanabo, ne- 
28 mubinywesa omwenge : notendere- 
za bakatonda aba feza, naba zabu, 
abebikomo, abebyūma, abemiti, na- 
bamainja, abatalaba, so tebawuli- 
ra, 'so tebategera: ne Katonda oyo 
alina omu'kagwo mu mukonogwe, 
era nanyini makubogo gona, tomu- 
24 wa kitibwa: ekitūndu kyomukono 
nekiryoka kitumibwa okuva mu 
masoge, nebiwandiki dwa ebyo ne- 
25 biwandikibwa. Era ebiwandiki- 
'dwa bye bibino, nti MENE, MENE, 
26 TEKEL, UFARSIN. Amakulu geki- 
gambo ge gagano: MENE; Kato- 
nda abaze obwakabakabwo, era a- 

27 bukome'za. TEKEL; P ogere'dwa 
mu kigera, era olabise nga totūka. 
28 Peres; obwakabakabwo bugabi- 
'dwa, buwere'dwa eri r Abamedi 
29  Nabaperusi. Berusa'za nalyoka 





“Ian. 4 
x. 


alagira, nebayambaza Danieri o- |z. 


Iwefulingu, namwambika omukiifu 
ogwa rabu mu bulagobwe, nalangi- 
ra kuye nga yanabanga omukula o- 
30 wokusatu mu bwakahaka. “Mu 
kiro ekyo Berusa'za kabaka Omu- 
kaludaya na'tibwa. € Dalio Omu- 
medi nawebwa obwakabaka, bwe- 
yali nga yakamaze emyāka nga 
nkaga mwebiri. ka 


DaLio yalaba nga kirangi oku- 
kuza mu bwakabaka 4 abamasara 
kikumi mwabiri, abalibuna obwa- 
2 kabaka bwona : era abalitwala abo 
babakalu basatu, kwabo Danieri 
omu: abamasaza abo babalenga 
(omusolo) ma maso gabwe, kabaka 
3 aleme okufirwa. Awo Danieri oyo 
nagulumizibwa okusinga abakulu 
nabamasaza, kubanga omwoyo o- 
mukingi enyo gwali muye: era ka- 

“ baka yali alowoza c okamuwa oku- 
4 fuga obwakabaka bwona. Aba- 
kulu nabamasaza nebalyoka bano- 
“nya ensonga enesinga Danieri mu 
bigambo ebyobwakabaka : naye 
nebatainza kulaba nsonga newa- 
kuba'de akabi: kubanga yali mwe 
sigwa, 's0 newatalabika muye kwo- 
nona kwona newakuba'de akabi. 
5 Awo abasaja abo nebogera nti Te- 
tugenda kalaba nsonga enesinga 
Danieri oyo, bwetutaligiraba eri 
ye mu bigambo eybamatēka ga 


> Dan 3.7. 


“Esa 192 



























































masaza :nebakung'ana eri kabaka, 
nebamugamba bwebati nti Kabaka 
alio, omulamn emirembe 
7gyona. Abakulu bonsatule abo- 
bwakabaka, abamyuka nabamasa- 
za, abakungu nabafuga, batese'za 
wamu okuteks eteka Iya kabaka, 
nokulagira SH. ekinywevu, 
nga buli anasabanga katonda yena 
oba muntu yena enaku amakumi 
asatu, wabula (ngasabye) 'gwe, ai 
kabaka, alisulibwa ma mpuku eye- 
8 mpologoma. Kale, si kabaka la- 
gira ekiragiro ekyo, era o'st aka- 
boneroko ku biwandiki'dwa ebyo, 
singgi reile E DA; d ngama- 


1Ps 1.10; 
EN si bwe- 
9 i agata 'julukuka. 


abaka Da- 
lio kyeyava a'sa akaboneroke ku 
10 biwandiki'dwa nekiragiro. Awo 
Danieri bweyamanya ngebiwavdi- 
ki'dwa bi'sibwako akabonero, nai- 
ngira mu nyumbaye : [era ebituli- 
bye byali bi'guli'dwawo mu njuye 
“nga bitunulira Y emi;| /na- 
fukamiranga ku mavivige emirundi 
esatu buli lnnaku, nasaba, neye- 
baza mu maso ga Katondawe, nga 
11 bweyakolänga e'da. Awo ja 
abo: nebakung'ana nebasänga Da- 
nieri ngasaba era nga yegairira ma 

12 maso ga Katondawe. Nebalyoka 
mbera, nebogera mu maso ga 
kabaka ku _kiragiro ye kabaka : 
keh Tewa'sa kaboneroko ku kira- 
giro, nga aaa anäsabänga katonda 

ens obe muntu yena enaku ama- 

i asatu, wabula (ngasabye) 
'gwe, ai kabaka, alisūlibwa mu 
mpuku eyempologoma? Kabaka 
na'damu nayogera nti Ekigambo 
ekyo kya megah teka Aga- 
bamedi Naba wegali agata- 
13 'julakuka. ebál yoka ba'damu 


“1 Basek. 
8. 44, 48. 

Zab. 5. 7; 
BILA. 
J lab.96.6. 


Danieri oyo, 9 owomubana abobu- 
nyage bwa Yuda, takulowoza, ai 
kabaka, newakuba de ekiragiro kye- 
wa' sako akaboneroko, naye asaba 
14 emirundi esatu buli lunaku. Awo 
kabaka, bweyawulira ebigambo e- 
byo, nänyiga nyo, nateka omuti- 
magwe ku Danieri okumuwonya : 
nazibya obu'de ngategana okumu- 
15 lokola. Awo abasaja abo nebaku- 
ng'ana eri kabaka, nebagamba ka- 
baka nti Tegera, ai kabaka. nga lino 
lye teka Eryabamedi Nabaperusi, 
nti tewabanga kiragiro newakuba- 
'de eteka kabaka lyanyweza eriwa- 
16 nyisikika. Kabaka nalyoka alagira, 
nebeleta Danieri, nebamusila mu 
mpuku eyempologoma. Kabaka 
nayogera nagamba Danieri nti Ka- 
tondawo gwowerezanga bulijo, oyo 
17 arak Ag Ag Nabaleta e' jinja, ne- 
baliteka ku mulyango ua wempaku; 


#Dan. 1.6. 


nebogerera mu maso ga kabaka nti |. 


era nakabonero akabāmibe: eki- 

kyona kireme okuwanyisi- 

18 bwa eri Danieri. Kabaka nalyoka 
enda mn liyambalye, nasula nga- 

siba enjala : 'so tebamuletera ebi- 
mee mu masoge: otulo netumu- 
19 . Awo kabaka nakera nyo mu 
makya nagolokoka, nayanguwa nī- 
genda ku, mpuku eyempologoma. 
20 Era bweyasembera ku mpuku 8- 
wali Danieri, nayogerera wa'gulu 
ne'dobozi eryenakn: kabaka nā- 
yogera nigamba Danieri nti 'Gwe 
Danieri, omu'du wa ‘ Katonda omu- 
lamu, k Katondawo, gwowerezānga 
bulijo, ainza okukuwonya eri e- 
21 mpologoma? Danieri nalyoka aga- 
kabaka nti Ai kabaka, obenga 

22 omulamu emirembe gyona. lKa- 


6. 6—7. 2. DANIERI: 705 | 


| 6 Katondawe. Awo abakulu abonaba- | -kabaka nali'sako akaboneroke ye, 


tonda wange yatumye malaikawe, | 2 


m naziba emimwa gyempologoma, 
nezitankola bubi: "kubanga mu 
masoge nalabika nga siriko kabi: 
era ne mu masogo, ai kabaka, si- 

23 k kabi. Kabaka nālyoka a- 
sany nyo nyini, nalagira oku- 
'gyamu Danieri mu mpuku. Awo 
Danieri na'gyibwa mu mpuku, 'so 
mpawo kabi kona akāmulabwako, 
kubanga yali yesize Katondawe. 

94 Kabaka nalagira, nebaleta abasaja 
abo; abalopa Damieri, nebabasūla 
aa mpuku ayempo' logoma, bo, ° na- 

abwe, ne bakazi bābwe: e- 
ndari krasak nezibainza, nezimenya- 
menya amagumba gabwe gona. 

nga tebanatuka wansi dala mu 
mpuku. 

25 Awo kabaka Dalio nālyoka awa- 
ndikira abantu bona, amawänga ne- 
nimi, abatula munsi zona: nti E- 

26 mirembe gyeyongeregyemuli. Nte- 

ka eteka, mu matwale gona ago- 

bwakabaka bwānge abantu baka- 
nkanenga :batyenga mu maso ga 

Katonda wa Danieri: kubanga oyo 


nokufugakwe kulitikira dala ku 
97 nkomerero: awonya era alokola, 
era akola obnbonero nebyamagero 
mu 'gulu ne munsi: eyawonya Da- 
nieri eri amanyi gempologoma. 
28 Bwatyo Danieri oyo nalaba omu- 
kisa mu mirembe gya Dalio, ne mu 
mirembe gya P Kulo Omuperusi. 


Mu mwaka ogwoluberyeberye gwa 
a Berusa'za kabaka Wehabuloni 
Danieri nalota ekirdto nomutwegwe 
byegwayolesebwa ku kitāndakye : 
nalyoka awandika ekiroto nayatula 
. ebigambo nga biga'tibwa wamu. 
2 Danieri nayogera nti Natanulira 

mwebyo byenayolesebwa ekiro, era 
laba, ò empewo ezomu'gulu enya 


7 


“ Es. 2. 10, 


P Erer.l.1, 
2; 4. 5;6. 
14; 10. 6. 










e Dan.5.1. 


> Ez 37. 9. 





106 


€ Kub. 13. 
1. 
4 Kub. 13. 
2. 


< Ma. 38. 
49. 


J Dan. 2 
d Kub. 13. 
2 


° Kub.9.7. 
P Kub. 13. 


5, 6. 

? Kub.4.2; 
20. 4. 

# Zab. 90. 
2 

t Kub. 1. 
14. 


“Erz 1.15, 
16. 


Kub. b. 
31. 

Y Kub. 11. 
18; 20. 4. 


# Kub. 20. 
12 


a Kub. 19. 
20; 20. 10. 


b Yok. 5. 
2-71. 
“nyi. 9,2. 
d Zab. 2. 6, 
K; N.G, 110, 
1,2 

Mat. 28.18. 





DANIERI: 


neziwamatuka ku nyanja enene. 

8 Nensolo nya enene Cnezivs ma nys- 
nja nezirinya, ezitafanana zo'ka 

4 na zo'ka. d Eyoluberyeberye yali 
ng'anga empologoma, era ngerina 

e ebiwawatiro byempiingu : nentu- 
nula okutūsa ebiwawitiro' byayo 
iwebyamänyibwa, neimusibwa o- 
kuva kunsi, neimirizibwa nebigere 
bibiri ngomuntu, newebwa omuti- 

5 ma gwomuntu. Era, laba, /ensolo 
endala, eyokubiri, eyali 9 ng'anga 
dubu, era yali egulumizibwa ku 
lubirizi lumu, nembirizi satu zali 
mu kamwa kayo amanyo nga gazi- 
ku'te: nebagigamba bwebati nti 
Golokoka, olye enyama enyingi. 

6 Olavanyuma Iwebyo nentunula, era, 
laba, endala, ng'engo, eyalina ebi- 
wawätiro ebina ebyenyonyi ku ma- 
bega gayo: era ensolo yalina fne- 

7 mitweena: newebwa okufuga. O- 
luvanyuma lwebyo nentunula mwe- 
byo byenayolesebwa ekiro, era, la- 
ba, * ensolo eyokuna, eyentisa era 
eyobuinza, era eyamanyi amangi 
enyo: era yalina 'amanyo amane- 
ne agekyüma : yalya, nemenyame- 
nya, nesambirira ebyasigalawo ne- 
bigere byayo : era teyafanana nge- 
nsolo zona isoka : era ™ yalina 
-8 amayembe kumi. Nakebera ama- 
yembe, era, laba, ” newamera mu- 
go e'jembe edala, etono, ne mu 
maso galyo asatu ku mayembe ago- 

< luberyeberye negasimbulirwa dala: 
era, laba, mu 'jembe eryo mwalimu 

o amaso ngamaso gomuntu, P naka- 

9 mwa akogera ebikulu. Nendaba 
okutūsa ”entebe Iwezatekebwawo, 
#nomuka'de eyakamala enaku enyi- 
ngi nātūla : tebyambalobye byali 
bitukula ngomuzira, nenviri ezo- 
kumutwegwe ngebyoya byendiga 
ebiriingi : entebeye yali nimi za mu- 
liro, ne * banamuziga bayo muliro 
10 ogwāka. Omu'ga gwomuliro negu- 
tirika negufaluma mu masoge: 
wenkumi olukumi bāmuwereza, no- 
bukumi akakumi baimirira mu ma- 
soge: 4 omusingo negubawo, * ebi- 
11 tabo nebyanjulizibwa. Nentunula 
mu biro ebyo olwe'dobozi eryebi- 
gambo ebikuln e'jembe byeryayo- 
gera: nentunula 4 okutiisa ensolo 
lweya'tibwa, nomubiri gwayo waha 
zikirizibwa, newebwayo okwōke- 
12 bwa omuliro. Nensolo endala oku- 
fuga kwazo nekuzi'gyibwako: na- 
ye obulamu bwazo nebwongerwako 
13 e'banga nekisera. Nendaba mwe- 
byo byenayolesebwa ekiro, era, la- 
ba, newa'ja omu eyafanana b ngo- 
mwana womuntu nebire ebyomu- 
"gulu, na'jira dala eri € omuka'de 
eyakamala enaku enyingi. nebamu- 
14 sembeza mu masoge. 4d Nāäwebwa 
okufuga, nekitibwa, nobwakabaka, 


e abantu bona, amswinga, nenimi, 
bamuwerezênga : /okufugak we kwe 
kufunga okwemirembe gyona okuta- 
li'gwāwo, nobwakabakabwe bwe 
butalizikirizibwa. ; 
15 Nange Danieri, omwoyo gwang 
negunakuwala wakati mu mobiri 
ange, nebyo omutwe gwange 
yegwayolesebwa nebineralikiriza. 
16 Nensemberera somu kwabo abali 


baimiri'de ok i, ne'mubuza a- 
|" mazima gebyo byona. Awo nā- 
mbilira, nintegeza amakulu ge- 


17 byo. Ensolo ezo enene, ezali enya, 
be bakabaka abana, abaliva munsi. 
18 Naye abatukuvu Boyo Ali wa'gulu 
. enyo 'baliwebwa obwakabaka. era 
balirya obwakabaka emirembe ne- 
mirembe, era nokutusa emirembe 
19 gyona. Nendyoka njagala okuma- 
nya amazima gensolo eyokuna, e- 
tafanana ngezo zona, eyentisa enyi- 
ngi, amanyo gayo ga kyama, ne- 
njala zayo za kikomo: eyalya, ne- 
menyamenya, nesambirira ebyasi- 
20 galawo nebigere byayo: nagama- 
yembe ekumi agiili ku mutwe gwa- 
yo, kne'dala eryamera, asatu nega- 
gwa mu maso galyo: ìye 'jembe 
eryo eryaêlina amaso, nakamwa a- 
kayogera ebikula. obukanu bwalyo 
21 bwasinga obngumu ga'nago. Ne- 
ntunula, e'jembe eryo !nerirwana 
22 nabatukuvu, neribasinga: okutiisa 
omuka'de eyakamala enaka enyingi 
lweya'ja, omusingo negubasalirwa 
abatukuvu Boyo Ali wa'gulu enyo; 
ebiro nebitiika abatukuvu nebalya 
23 obwakabaka. Nayogera bwati nti 
Ensolo eyokuna eriba bwakabaka 
obwokuna munsi, obutalifanana 
: ngobwakabaka bwona, era obulirya 
ensi zona, era obulizisambirira, era 
24 obulizimenyamenya. Namayembe 
ago ekumi, mu bwakabaka obwo 
muliva bakabaka kumi abaligoloko. 
ka: nomulala aliba'dirira aligolo- 
koka: naye talifanana n ube- 
ryeberye, naye ali'gyawo bakabaka 
25 basatu. Era malyogera ebigambo 
ebibi eri Oyo Ali wa'gulu enyo, era 
aliteganya abatukuvu Boyo Ali wa- 
"gulu enyo: era alirowōza okuwa- 
nyisa ebisera namatëka: era biri- 
webwayo mu mukonogwe ” okutūsa 
ekisera nebisēra nekitundu kyeki- 
26 sera lwebiri'gwawo. Naye omusi- 
ngo gulibawo, era balimu'gyako o- 
k e, okukumalawo nokuku. 
27 zikiriza okutūsa enkomerero. No- 
bwakabaka quri nobakulu o- 
bwobwakabaka obuli wansi we’ 
lu lyona, abantu ababatakuvu 
yo Ali wa'gulu enyo balibiwebwa : 
obwakabakabwe bwe bwakabaka o- 
butali'gwawo, namatwāle gona ga- 
28 limuwereza galimuwulira. Ekiga- 
mbo ekyo wekikoma wano. Ninge 






'7. 3-28. 


“ Dan 34 


IS Kub |. 
15; 2 4 


1 iu 16. 


i Mat 3. 
H. 

Kub. 98. 
LRS 


bhaa 


l Dan. 4 
32, HM; U. 


23 
KubiL7. 


Dan 2 
7. 





Danieri, ebirowozo byange byane- 
ralikiriza nyo, namaso gange nega- 
wanyisibwa gyendi: naye nengzi sa 
ekigambo ekyo mu mutima gwange. 







8 Mu mwaka ogwokusatu mu mire- 
mbe gya 4Berusa'za kabaka okwo- 
lesebwa nekundabikira, 'nze Dani- 
eri, oku'dirira okwo > okwasoka o- 

2 kundabikira. Nendaba mwebyo e- 
byanjolesebwa: nekiba bwekiti; 

. bwenalaba nali mu ¢ Susani eriyu- 
mba, eriri mu saza Eramu: nenda- 
ba mwebyo ebyanjolesebwa, era 
3 nali ku m'ga Ulai. Nendyoka nyi- 
musa amaso gānge, nendaba, era, 
laba, endiga ensaja eyalina amaye- 
mbe abiri neimirira ku ma'bali go- 
mu'ga: namayembe ago abiri gali 
mawinvu: naye erimu lyasinga li- 
'nalyo, era eryasinga lye lya'dirira 
4 okumera. Nendaba endiga ensaja 
d ngesiudika eri ebugwanjuba, neri 
obukika obwa kono, neri obukika 
obwadyo: 'so mpawo nsolo ezainza 
okuimirira mu maso gayo, 'songa 
mpawo eyainza okuwonfa mu mu- 
kono gwayo: naye “yakolinga 
nga bweyayagalānga, neyegulumi- 
5 za. Bwenali nkebera, laba embuzi 
ensaja neva ebugwanjuba ne'ja 
ngeita kungulu kunsi yona, netetū- 
ka ku 'taka: era embuzi yalina e- 
'jembe eryalabika enyo wakati wa- 
6 maso gayo. Ne'jira endiga ensaja 
eyalina amayembe abiri, gyenalaba 
ngeimiride ku ma'bali gomu'ga, 
negifubutukira amanyi gayo nga 
7 gagiralusi'za. Nengiraba ngese- 
mbere'de endiga ensaja, /negisu- 
nguwalira, nekuba endiga ensaja, 
nemenya amayembe gayo abiri: 
'sê nendiga ensaja teyalimu manyi 
okuimirira mu maso gayo: naye 
negime'ga wansi, negisambirira, 
"songa mpawo eyainza okuwonya 
endiga ensaja mu mukono gwayo. 
8 Embuzi ensaja neyegulumiza nyo: 
era bweyali eyamanyi, e'jembe e- 
kulu neriryoka limenyeka : ne mu 
kifo kyalyo nemumera v ana agala- 
bika enyo agatunulira empewo e- 
9 nya ezomu'gulu. Ne mu limu 
mwago nemuva #e'jembe etono, 
uka edene enyo, eri obukika 
obwadyo, neri obuvanjuba, neri 
10 (ensi) ERORA Nerifiuka edene, 
nokutiika eri egye eryomu'gulu: 
nebyomu'gye ebimu nemunyenye 
ezimu neribisūla wansi, neribisa- 
11 mbirira. Wewawo, lyekuza lyo'ka, 
era nokutiika eri omukulu we'gye: 

k nerimu'gyako (ekiwebwayo ekyo. 
kebwa) ekyenaku zona, nekifo e- 
19 kyawatukuvuwe nekisulibwa. Ne- 
'gye neriwebwayo eri eryo awamu 
ne i (kiwebwayo ekyokebwa) ekye- 
naku zona olwokwondna: nerisula 





“ Dan.3.1. 






è Dan. 7.1. 







“Nek. 1. 1. 













4 Dan 11. 
40. 







“ Dan. 11. 
3. 















J Dan. 11. 
11. 












#Dan. 7. 
6; 11. 4. 







í Dan. 7.8. 










# Dan. 11. 
31; 12. 11. 








t Kuv. 9. 
38. 








DANIERI. 


amazima wansi: nerikola (nga bwe- 
13 ryagala) neriraba omukisa. Ne- 
ndyoka mpulira omutukuvu ngayo- 
gera: nomutukuvu omulala naga- 
mba oyo eyali ayoge'de, nti Ebi- 
kwolesebwa ebyoku (kiwebwayo e- 
kyokebwa) ekyenaku zona biritiisa 
wa okubawo, nokwondna okuzisa, 
okuwayo awatukuvu era ne'gye 
14 okusimbirirwa nebigere? Ning'a- 
mba nti Biritusa amakya namawu- 
ngera enkumi biri mu bisatu: awa- 
tukuvu newalyoka walongosebwa. 
15 Awo, 'nze, ye 'nze Danieri, bwc- 
namala okulaba ebyanjolesebwa e- 
byo, nendyoka 'nonya okubitegera: 
era, laba, newaimirira mu maso 
gange ekifananyi ngekyomuntu. 
16 Nempulira e'dobozi lyomuntu wa- 
kati (wemitala womu'ga) Ulai, e- 
ryakowola, nerigamba nti ™ Gabu. 
lieri, tegeza omusaja oyo ebimwo- 
17 lesebwa. Awo nasembera wenali 
nyimiri'de: era bweya'ja, nentya, 
nenvänama amaso gänge: naye 
nang'amba nti Tegera, 'gwe omwi- 
na womuntu: kubanga ebyolese- 
bwa bya kisera kya nkomerero. 
18 Awo, bweyali ayogera nange, nine- 
baka otulo tungi nga nviinama 
amaso gange: naye nankomako, 
19 ninyimiriza. Nayogera nti Laba, 
nakutegeza ebiribawo mu kisera 
ekyenkomerero ekyokunyigiramu : 
kubanga bya kisera kya nkomerero 
20 ekyatekebwawo. Endiga ensaja 
gyolabye eba'de namayembe abiri, 
be bakabaka Abobumedi Nobupe- 
21 rusi. Nembuzi ensaja eyekiku'zi 
ye kabaka Webuyouani: ne'jembe 
edene eriri wakati wamaso gayo 
22 n ye kabaka owoluberyeberye. Ne- 
ryo erimenyese ne mu kifo kyalyo 
nemuimirira ana, obwakabaka buna 
buliva mu 'gwanga, buliimirira, na- 
23 ye nga tebualina buinza bwoyo. Ne 
mu kisera ekyenkomerero ekyo- 
bwakahaka bwabwe, abononyi nga 
batiikiri'de, kabaka owamaso ama- 
kambwe, era ategera ebigambo e- 
24 byekyama, aliimirira. Nobuinza- 
bwe buliba bungi, naye °si lwa 
buinzabwe ye: era alizikiriza kitalo, 
. ernalirabaomukisa, era alikola (bya- 
lyagala): era alizikiriza abamanyi 
25 nabantu abatukuvu. Era olwama. 
gezige alyeza enkwe mu muko- 
nogwe: era alyegulumiza mu mu- 
timagwe, era alizikiriza bangi nga 
balowöza nga mirembe: era aliimi- 
rira okulwanyisa omulangira wa- 
balangira: naye alimenyeka awa- 
26 tali ngalo. Era ebikwolesebwa e- 
byamakya namawungera ebibuli- 
'dwa bya mazima: naye 'gwe Pbi- 
“ka ku bikwolesebwa : kubanga bya 
27 naku eziri ewala. Nange Danieri 
nenziri'ka, nendwala enaku si nyi- 






m Dan. 9. 
21. 

Luk. 1.19, 
26. 


“ Dan. 11. 
3. 


° Kub. 17. 
17. 


? Dan. 12 
4. 







708 


? Dan. 6. 2, 
3. 





A 11. 
F Dans, 


c€ Yer. 25. 
12. 


A Ezer. 10. 
Nek. 1. 6, 


“2 Byom. 
36. 14, 16. 





DANIERI. 





ngi; nendyoka ngolokoka, r nenko- 
Ja emirimu gya kabaka: ninewu- 
nya ebyanjolesebwa, naye mpawo 
eyabitegera. . 


9 aMu mwaka ogwoluberyeberye 
gwa b Dalio omwana wa Akasu- 
ero, oweza'de Eryabamedi, eyalya 
2 obwakabaka Obwabakaludaya : mu 
mwaka ogwoluberyeberye mu mi: 
rembegye 'nze Danieri ebitabo ne- 
bintegeza omuwendo gwemyaka, | 1 
c Yeremiya na'bi gyeya'jirwako e- 
kigambo kya Mukama, okutukiriza 
Yerusalemi okuzika, gye myaka 
3 ensinvu. Nenteka amaso gange 
eri Mukama Katonda, okunonya 
nga nsaba era nga negairira, nga 
nsiba enjala era nga nyam 
4 ebibukutu ne'vu. 4 Nensaba Muka- 
ma Katonda wange, nenjatula, ne- 
njogera nti Ai Mukama, Katonda 
omukulu era owentisa, atūkiriza 
endagano nokusasira eri abo aba- 
mwagala nebakwata amatekage: 
5 twayonona, era twakola eby 
bambavu, nebyobubi, era twajama, 
nga tukyama okuleka ebiragirobyo 
6 nemisangogyo: €'80 tetwawulira 
ba'dubo bana'bi, abagambiranga 
mu lin mka bakabaka ba'fe, abala- 
. ngira ba ne bajaja ba'fe, naba- 
7 ntu bona abomunsi. Ai Mukama, 
obutukirivu bwe bubwo, naye 'fe 
amaso okukwatibwa ensonyi kwe 
kwa'fe, nga lero: abantu abomu 
Yuda, nabatula mu Yerusalemi, ne 
Isiraeri yena, abali okumpi, nabo 
abali ewala, munsi Zona gyewaba- 
gobera, olwokwênêna kwebêyono- 
8 na 'gwe.. Ai Mukama, amaso oku- 
kwatibwa ensonyi kwe kwa'fe, ba- 
sekabaka ba'fe, abalangira ba'fe, 
ne bajaja ba'fe, kubanga twayono- 
9 na gwe. /Mukama Katonda wa'fe 
yalina okusaisira s nokusonyiwa : 
10 kubanga twamujêmera : ’s6 tetwa- 
wulira 'dobozi lya Mukama Kato- 
ada wa'fe, okutambulira mu mate- 
kage, geya sa mu maso ga'fe aba- 
11 'dube bana'bi. Wewawo, 'Isiraeri 
yena asobe'za amatekago, nga be- 
kolobya, baleme okuwnlira e'dobo- 
ziryo : okukolimirwa kyekwava ku- 
tufukirwako, nekirairo £ekyawa- 
- ndikibwa mu mateka ga Musa !lo- 
mu'du wa Katonda: kubanga twa- 
12 mwonona. Naye yanyweza ebiga- 
mbobye, byeyayogera ku'fe, era ne 
ku m balamuzi ba'fe abatulamula- 
nga, ” bweyatuletera obubi obune- 
e: kubanga wansi we'gulu lyona 
tekikolebwanga nga bwekyakole- 
13 bwa ku Yerusalemi. Nga bwe- 
kyawandikibwa mu mateka ga Mu- 
sa,bwebutyoobubiobwobwonabwa- 
tu'jako: era naye tetnnasaba kisa 
kya Mukama Katonda wa'fe, tule- 





ke ebikolws bya'fe ebitali bya bu- 
tukirivu, era yari ATE mu 
14 mazimago. Mukama kyeyava a- 
tunulira obubi, nabutuletako :. ku- 
banga Mukama Katonda wa'fe mu- 
takirivu mu bikolwabye sekaa ka bya- 
kola, na'fe tetwawulira ' 

15 Ne kakano, ai Mukama mba 
wa'fe, eya'gya abantubo munsi Ye- 
, misiri nomukono ogwamānyi, era 
A mhanga ekitibwa, nga lero: twa- 
onona, twakola bubi. Ai Mu- 
a, Pngobutūkirivubwo bwona 
bwebuli, '.obusiin 

' mbwe bwekolobye buve ku ki 
-kyo Yerusalemi, "olusozirwo olu- 
tukuvu: kubanga olwokwondna 
kwa'fe nolwobutali butukirivu bwa 
bajaja ba'fe, “Yerusalemi nabantu- 
bo bafiise ekivume eri abo bena 
17 abatwetolola. Kale kakano, ai Ka- 
tonda wa'fe, wulira okusaba kwo- 
mu'duwo, nokwegairirakwe, era 
toyikize amasogo swatukuvuwo 
18 awazika, kubwa Mukama. Ai Ka. 
tonda wange, tega okutukwo, owu- 
kuha dzibule amasogo, otunulire 
a'fe ebyazika, nekibaga ekiti- 
mi wa erinyalyo: kubanga tetuleta 
'kwegairira kwa'ffe mu masogo o- 
ìwobutūkirivu bwa'fe, wabula o- 
19 iwekusāsirakwo okungi. Ai Mu- 
kama, wulira: ai Mukama, sonyi- 
ai Mukama, walira okole: 
wkububwo weka, ai 
Katonda wange, kubanga ekibu- 
gakyo nabantubo batiimibwa eri- 


nyalyo. 

20 - Awo bwenali njogera, era nga 
era nga njatula okwonona 
kwange nokwonodua kwabantu ba- 
nge Isiraeri, era nga ndeta okwe- 
' gairira kwange mu maso ga Muka- 
ma Katonda wange olwolusozi yani 

21 tukuvu olwa Katonda bakang, akh 
wawo, bwenali njogera mu araba, 
omusaja Y¥Gabulieri, gwenalaba 
mwebyo byenayolesebwa olaberye- 
berye, nabisibwa mangu, 4ninko- 
mako nga “mu kisera ekya sadaka 
29 eyakawungezi.. Nanjigirira, nayo- 
gera ninge, nagamba nti 'Gwe Da- 
nieri, kakano nfulumye okukugezi- 
23waza mu kutegera. Bwewasoka 
okwegairira, eki  nekifulama, 
nengo nzi'ze okukn : kubanga 
oli mwagalwa nyo: "kale lowosa 
ekigambo ekyo, otegere byewayole- 
34 sebwa. Sabiti emsanvu ziragi'dwa 
abantubo nekibugakyo ekitukuvu, 
okukomya okwondna, nokumalawo 
-okusobya, nokutabaganya olwobu- 
tali batukirivu, b nokuingiza obutū- 
kirivu obutali'gwawo, noku'si aka- 
bonero kwebyo ebyayolesebwa ne 
- kwebyo ebyalagulwa, nokufuka a- 
mafuta kwoyo EA obatukuvu. 
25 Kale 'manya otegêrere dala nga ka- 


nobakā- 1 
A 





T 
= 


t a Rul 
6 Z. 


bla 9311 


8 Dan. 1.7. 


è Am. 6.8. 
Mat. 6 17. 


“Lab 2 
14. 


d Ez. 8.2 
“ Kub. 1. 
akak; 18. 


J Eaz. 1.16. 
# Ex 1.14. 
Kub. 1.16 


t Kub. 39. 
a. 





26 byokutegana. Era sabiti nkaga mu 


|27 rwa. Era aliragana endagāno e- 


1 


r 


soka ekiragiro kifuluma oku'zayo 
nokuzimba Yerusalemi okutūsa 
kwoyo “ afukibwako amafuta, omu- 
langira, walibawo sabiti musānvu : 
. era Walibawo sabiti nkaga mu biri, 
. nekizimbibwa nate, nolugiido nolu- 
salosalo, newakuba'de mu biro e- 


"biri bweziri'gwa, toyo afukibwake 
amafuta nalyoka azikirizibwa, '80 
taliba na kintu: nabantu abomula- 
-ngira ali'ja balizikiriza ekibuga na- 
watukuvu: nenkomegeroye eriba 
namataba, nokutiisa enkomerero 
walibawo entalo: okuzisa kwalagi- 


.nywevu nabangi okumala sabiti 
emu: ne mu kitindu ekya sabiti 

. alikomya sadaka nekitone: ne ku 
kiwawatiro “ekyebyemizizo (kuli. 
'jirako) oyo alizisa : / nokutūsa byo- 
na akutiikirizibwa, okwo kwe kwa- 
“Jagirwa, (basungu) bulifukibwa 
kwoyo azisa. . 


Mu mwaka ogwokusatu ogwa 
' Kulo kabaka Webuperusi ekiga- 

. mba kyabi'kulirwa Danieri, 4 eya- 
tamibwa erinya Berutesa'za ; neki- 
gambo kyali kya mazima, ze ntalo 
enene: nategera ekigambo, natege- 

2 ra byeyayolesebwa. Mu naku ezo 

“'nze. Danieri namalas sabiti satu 

8 enamba nga ndi mu lambe. Salya- 
nga ku 'niere' eniingi, '80 nenyama 
newakuba'de omwenge tebyaingira- 

. nga ma kamwa kange, ? 'so sasaba- 
nga ne'malira dala sabiti 

4 satu enamba. Ne ku lunaku olwa- 
biri munya olwomwezi ogwolube- 
ryeberye, bwenali ku ma bali gomu- 

5 'ga omunene, ye < Ki'dekeri, nenyi- 
musa amaso gange, nentunula, era 
laba, omusaja “ ayamba'de bafuta, 
e nga yes bya ekiwatokye ne zabu 

6 eningi eya Ufazi: era nomubiri- 

. gwe gwali Y nga berulo, nobwenyi- 
-bwe #ngokumyansa bwekufanana, 
namasoge ngeli aa zomuliro, ne- 
mikonogye nebig TO byali nge- 
kikomo ekizigule e í ne'dobozi 
-Iyebiganmibobye nge'dobozi eryeki- 

7 bina ekinene. Nange Danieri na- 

Jaba byenayolesebwa 'nze 'nze'ka: 
kubanga abantu abali nange tebi- 
laba byenayolesebwa: naye okuka- 
nkana okunene nekuba'gwako, ne: 

8 ba'duka okwekweka. Awo 'nze ne- 
.nsigala omu, nendaba ebigambo 
ebyo ebikulu byenayolesebwa, ' 80 
'nemutangala mu'nze manyi gona: 
kubanga obuliingi bwange nebufiika 
obuviindu mu'nze, nesiba na manyi 

9 nate. Era naye nempulira e'dobo- 
zi eryebigambobye: era bwenawu- 
lira e'dobozi eryebigambobye, £ na- 
li nebase otulo tungi nga nyunamye 

. AMASO gange, AMASO gange nga g8- 





10 tunulira e'taka. Era, laba, omu- 


11 zānge. 


12 mirira nga nkankana. 


18 


































DANIERI. 


kono negunkwatako, negunfukami- 

za mavivi gānge ne bibatu byengalo 

Nang'amba nti 'Gwe Dani- 

eri, 'gwe omusaja omwagalwa enyo, 

tegera ebigambo byenkugamba, we- 
simbe: kubanga eri 'gwe gyentu- 

mibwa kakano: era bweyamala o- 

kung'amba ekigambo ekyo, nenyi- 

Nalyoka a- 

ng'amba nti ! Totya, Danieri: ku- 

banga ™ okuva ku lunaku Iwewaso- 
kerako okutekateka san ban 
okutegera, nokwewombeka mu ma- 
so ga Katondawo, ebigambobyo 
byawulirwa: ninge nzi ze olwebi. 

bobyo. Naye omulangira owo- 

wakabaka Obwebuperusi ninziiza 
enaku abiri mu lumu: naye, laba, 

n Mikaeri, omu ku balāngira abaku- 

lu, na'ja 'okumbira : nembera eyo 

wamu ne bakabaka Abebuperusi. 

14 Kakano nzi'ze okukutegeza ebiriba 
ku bantubo mu naku ezenkoniere- 
ro: P kubanga byewayolesebwa bya 

15 naku ezikyali ewala nate. 
. bweyamala okung'amba ngebiga- 
mbo ebyo, nenkutama amaso ganpe, 
16 nensirika. Era, laba, ” eyafanana 
ngabana babantu ?nikoma ku mi- 
mwa gyangé: nendyoka njasama 
akamwa kange, nenjogera, neng 'a- 
mba oyo anyimiri'de mu maso gi- 

nge nti Ai mukama wange, olwebyo 
byenayolesebwa enaku zange nezi- 
nziramu, nesiba na manyi nate. 

17 Kubanga omu'du wa mukama wa- 

nge ono ainza atya okwogera ne 
mukama wange ono? kubanga ’ nze, 
amangwago nemutasigala mu’nze 
manyi gona, 'so nomu'ka gwona 

18 negutabera nate mu'nze. Eyali 

ngekifananyi kyomuntu nalyoka a- 
nkomako nate, oyo nampa amanyi. 

19 Nayogera nti 'Gwe omusaja omwa- 

galwa enyo, totya: emirembe gibe- 
ye gyoli, “bêra namanyi, wewawo, 
bêra namanyi. : Awo bweyayogera 
nange, nempebwa amanyi, nenjo- 
- gera nti Mukama wange ayogere: 
20 kubanga ompa'de amanyi. Nalyo- 
ka ayogera nti Omanyi kyenvu'de 
njija gyoli? ne kakano na'dayo 
okulwana nomulangira Owebupe- 
rusi : era bwendivayo, laba, omu- 

21 langira “ Owebuyonani ali'ja. Na- 

e nakubilira ebyawandikibwa mu 
Pra wandikib Sa ebyamazima: 'so 
siwali ali ku lui Iwange okulwanyi- 
sa abo, wabula Mikaeri, omulangi- 

1 ra wa'mwe. Ninge, “mumwaka 

ogwoluberyeberye ogwa Dalio 
Omumedi, naimirira okumunyweza 
nokamuwa amanyi. 

2 Ne kakano nākulaga amazima. 
Laba, waliimirira nate bakabaka 
abasatu mu Bupernsi: nowokuna 
yalisingira dala nyo bona obuga ga: 


Era | Dan 


















" Dan. 12. 
Yua. 9. 
Kub.12 7. 


“ Dan. 3. 
28 


t Ma, 31.7, 
23. 


“ Dan. 8. 
21. 


a Dan. 9.1. 


DANIERI. 


era bwalifūka owaminyi olwobuga- 
'gabwe, alikubiriza bona okulwana 

3 nobwakabaka tObwebuyonani. Ne! 
ckabaka owamānyi aliimirira, ali- 
fuga nobuinza obungi. era alikola 

4 bwalyagala. Era bwaliimirira, “ o- 
bwakabakabwe balimenyeka, era 
bulyawulibwamu eri empewo enya 
ezomu 'gulu: naye tebuligabirwa 
za'derye, 's6 tebuliba ngokufuga- 
kwe kweyafuga : kubanga obwaka- 
bakabwe bulisimbulwa, bulisimbu- 
5 lirwa abalala awali abo. Ne ka- 
baka wobukika obwadyo aliba na- 
manyi, era omu ku bakulube: noyo 
aliba namanyi okumusinga, alifu- 
ga: okufugakwe kuliba. okufuga 
6 okunene. Emyaka bwegirimala 
okuitako balyega ta wamu: nomu- 
wala wa kabaka wobukika obwadyo 

. ali'ja eri kabaka wobukika obwa 
kono okulagana: naye omuwala 
taliba na manyi ga mukonogwe: 
's0 noyo taliimirira newakuba'de 
omukonogwe: naye omuwala ali- 
webwayo, nabo abamuleta, noyo 
eyamuzala, noyo eyamuwa amanyi 

7 mu biro ebyo. Naye mu mwana 
owomubikolobye muliva omu alii. 

: mirira mu kifokye, ali'ja eri e'gye, 
era aliingira mu kigo kya kabaka 

' wobukika obwa kono, alibaliimba, 
8 era aliwangula; ern ne bakatonda 
babwe, nebifananyi byabwe ebisa- 
niise, nebintu byābwe ebirūngi e- 
bya feza nebya zabu, alibinyaga 
alibitwala mu Misiri: era alimala 
emyaka egimu ngaleka kabaka wo- 

9 bukika obwa kono. Era ali'ja mu 
matwale ga kabaka wobukika obwa- 
10 dyo, naye ali'dayo munsiye. Na- 
binabe balirwana, era balikung- 
'anya ekibina ekinene, e'gye eringi, 
eririitirira, eriryanjala, eririguka : 
era balikomawo, balirwana, oku- 
lL tuka awali ekigokye. Ne kabaka 
wobukika obwadyo alisunguwala, 
alivayo, alirwana naye, kabaka wo- 
bukika obwa kono: era aligaba eki- 
bina ekinene, nekibina kiriwebwa- 
12 yo mu mukonogwe. Nekibina ki- 
ryegulumiza, nomutimagwe gulye- 
imusa: era alime'ga obukumi (obu- 
13 ngi), uaye taliwangula. Ne kabaka 
wobukika obwa kono alikomawo, 
era aligaba ekibina ekisinga ekyo- 
luberyeberye: era alijja ebisera 
 bwebiri'gwako, gye myika, ngalina 
14 e'gye edene nebintu ebingi. a 
mu biro ebyo. walibawo abangi 
baliimirira okulwana ne ka ka 
wobukika obwadyo: era nabinh 
babo abalina e'tima mu bantubo 
balyegolokosa okunyweza ebikwo- 
15 lesebwa: naye baligwa. Awo ka- 
baka wobukika obwa kono ali'ja, 
alikuba olusozi, alirya ekibuga 
ekiriko ebigo ebingi: nemikono 


.21 newakuba'de mu ntalo. 


egyobukika obwadyo air bako ba 
la, newakuba'de abantube abalo- 
nde, 's6 tewaliba manyi gona oku- 
| 16 basobola. Naye oyo aja okumu- 
“lumba alikola nga bwayagala ye, 
'sõ. tewaliba aimirira mu masoge: 
era aliimirira munsi eyekitibwa, 
ne mu mukonogwe mmlibamn oku- 
17 zikiriza. Awo alikyisa amasoge 
okn'ja namanyi agobwakabakabwe 
bwona, nabamazima nga bali wamu 
naye: era alikola (byalyagala) : 
era alimuwa omuwala wabakazi, 
vkumwonona: naye taliimirira, 'so 
18 talimubera ye... Oluvanyuma lwe- 
byo alikyisa amasoge awali ebizi- 
nga, aliryako bingi: naye omukulu 
alikomya ekivume oyo kyeyaleta: 
cra naye slimu'dizayo ekivumekye 
19 Nalyoka akyiisa amasoge awali e i- 
go ebyomunsiye ye: naye alyesi- 
20 tala. aligwa, 's6 talirabika. Ne- 
walyoka waimirira mu kifokye omu 
aliisa omusoloza mu kitibwa ekyo- 
bwakabaka: naye mu naku si nyi- 
ngi alizikirizibwa, si mu busimgu, 
Ne: mu 
kifokye muliimirira omuntu anyo- 
mebwa, gwebatawanga kitibwa kya 
bwakabaka: naye ali'ja mu biro 
emirembe, era aliwebwa obwa- 
22 haa olw okwegonza. Era nemi- 
kono gyamataba bali'gyirwawo da- 
la mu masoge, era balimenyeka: 
wewawo, era nomukulu wendagi- 
28 no. Era nga bamaze okulagina 
naye alikola ebyobukusa: kuba- 
ge alirinya, era alifika owamā- 
i, ngaliha abantu si bangi. Mu 
iea ebyemirembe ali'jira nebifo 
KE E obugimu ebyomusaza: era 
alikola bajajabe byebatākolānga, 
newakuba'de bajaja ba bajajabe: 
“ alibagabira omwändu nomunyago 
nobuga'ga: wewawo, alisalira e- 
nkweze ebigo, okumala ekisera. 
25 Era alisasamaza obuinzabwe no- 
buzirabwe okulwanyisa kabaka wo- 
bukika obwadyo ne'gye eringi: ne 
kabaka wobukika obwadyo alirwa- 
na entalo ne'gye eringi enyo, erya- 
manyi amangi: naye jimirira, 
26 kubanga balimrisalira enkwe. We- 
wawo, abalya ku 'mereye be bali- 
muzikiriza, ve'gyerye liryanjila : 
era bangi abaligwa nga ba'tibwa. 
27 Ne bakabaka abo bambi emitima 
gyabwe giriba gya kukola jan Fis 
balyogera ebyobulimba (nga ba 
'de) ku meza emu: naye kelan 
mukisa: kubanga enkomerero eri- 
28 taka mu biro ebyalagirwa era. Nå- 
lyoka a'dayo munsiye nobuga'ga 
obungi: nomutimagwe gulikyawa 
endagino entukuvu: era alikola 
(byalyagala), nalyoka a'dayo munsi- 
29 ye. u biro ebyalagirwa ali'dayo, 
aligenda mu bukika obwadyo: naye 





11. 39—12. 11. 


mu biro ebyoluvanyuma tekiriba 
nga bwekyali mu biro ebyoluberye- 
80 berye. Kubanga ebyombo Ebyeki- 
'timu biri'ja okumulūmba : kyaliva 
anakuwala, ali'dayo, alisunguwali- 
ra endagano entukuvu, alikola (bya- 
iyagala): ali'dirayo dala, alirowoza 
abo abaleka endagano entukuvu. 
31 Era emikono giriimirira ku luirwe, 
era agwawaza awatukuvu, 






























“ Dan. 12 kye kigo, era “bali'g yawo: ekiwe. 
11. bwayo ekyokebwa ekyenaku zona, 
A E 41.18 | Jbaliimiriza ekyomuzizo ekizikiriza. 


32 Nabo abalikola obubi nga baleka 
endagino alibakyamyakyamya no- 
kwegonza: naye abantu abamanyi 
Katonda wabwe baliba namanyi, 

83 balikola (ebyobuzira). Nabo aba- 
lina amagezi mu bantu baliigiriza 
bangi: naye ekitala nomuliro, oku- 
yibibwa nokunyagibwa, biribagwisa 

34 enaku (nyingi). Awo bwebaligwa, 
baliberwa nokubêrwa okutono: na- 
ye bangi abalyega'ta nabo nokwe- 

35 gonza. Nabamu kwabo abalina a- 
magezi baligwa, 9 oknbawomya, 
nokubalongosa, nokubatukuza, o- 
kutūsa ku kisera ekyenkomerero : 
kubanga kya kisera ekyalagirwa 

36 ekitanatuka. Ne kabaka ' alikola 
nga bwalyagala: era ʻalyegulu- 
miza, alyekuza okusinga katonda 

za, era alyogera ebyekitalo ku 
Katonda wa bakatonda: era ali- 
raba omukisa okutiisa obusūngu 
Iwebulitiikirira: kubanga ebyatē- 

37 sebwa birikolebwa. 'So talirowō- 
za bakatonda ba bajajabe, newa- 
kuba'de abakazi kyebagala, 'sō ta- 
lirowõaa katonda yena: kubanga 

38 alyekuza okusinga bona.. Naye mu 
kifokye aliwa ekitibwa katonda we- 
bigo: era katonda bajajabe gweba- 
tamanya alimuwa ekitibwa ne za- 
bu, ne feza, namainja agomuwendo 

39 omungi, nebinta ebisanyusa. Era 
aliinza ebigo ebyamanyi amangi 
katonda omugenyi ngamubera: bu- 
li alimu'kiriza alimwoa erako eki- 
tibwa: era alibawa okufuga bangi, 
era alłigaba ensi olwomuwendo. 

40 Ne mu kisera ekyenkomerero ka- 
baka wobukika obwadyo alimusi- 
ndika : ne kabaka wobukika obwa 
kono ali'ja okumulūmba inga ki- 
buyaga, ngalina amagali, nabeba- 
gala embalisi, nebyombo ebingi: 
era aliingira mu matwale, alyanja- 

41 la, aliguka. Era aliingira ne mu- 
nsi eyekitibwa, (namatwāle) mangi 
agalisūlibwa : naye bano baliwo- 
nyezebwa mu mukonogwe, ™ Edo- 
mu, ne Moabu, nabakulu abomuba- 

42 na ba Ameni. Era aligolola omu- 

. konogwe ne ku :matwale; nensi 

43 Yemisiri teriwona. Naye alimza 
ebintu ebitereke ebya zabu nebya 

- feza, nebintu byona ebyomuwendo 


# Dan. 12. 
16. 
Zek. 13. 9. 


19 Bas.2.4. 


k Ma. 10. 
n. 


l Zek.9. 14. 


mIa1114. 





DANIERI. 


omungi ebyomu Misiri: Nabalibya 
44 Nabaesiyopya balimugoberera. Na- 
ye ebigambo ebiriva mu buvanjuba 
ne mu bukika obwa kono birimwe- 
ralikiriza: era alivayo nga yejū- 
mu'de nyo okuzikiriza nokumalira- 
45 wo dala abangi. Era alisimba e. 
wema zeriyumbalye wakati n we- 
nyanja ° nolusozi olwekitibwa olu- 
tukuyu: era naye ali'ja ku nkome- 
reroye, 's0 tewaliba amubera. 
1 2 Era mu biro ebyo a Mikaeri 
aliimirira, omulangira omukule 
aimiririra abana babantubo: era 

: waliba ekisera ekyokunakuwalira- 
ma, bekitabängawo kasoka wabawo 
e Bwanga okutūsa ku biro ebyo: 

. era mu biro -ebyo abantubo baliwo- 
nyezebwa, buli alirabika nga “ ya- 

3 wandikibwa mu kitabo. Era bangi 
kwabo abebaka mu nfūfu eyokunsi | > 
balizukuka, dabamu eri obulamu 
obuta'gwawo, nabamu eri ensonyi 

8 nokunyêmebwa okuta'gwawo. Na- 
bo abalina amagezi “balyakayaka- 
na ngokumasamasa 
nga: 

- obutiikirivu ngemunyenye emire- 

4 mbe nemirembe. Naye 'gwe, Da- 
nieri, bi'ka ku bigambo, /0'se aka- 

. bonero ku kitabo, okutūsa ekisera 
ekyenkomerero : bangi abaliding'a- 
na embiro, nokumanya kulyeyo- 
. ngera. 

5 'Nze Danieri nendyoka ntunnla, 
era, laba, abalala babiri nga baimi- 
ri'de, omu ku lubalama lwomu’ga 
emitala weno, nomulala ku lubala- 

6 ma lwomu’ga emitala weri. Nomu 
nagamba y omusaja ayamba'de ba- 
futa, eyali wa'gulu wama'zi gomu- 

'ga, nti $Ebyekitalo ebyo biritūsa 

7 wa okukoma? Nempulira omusaja 
ayamba de bafuta, eyali wa'gulu 
wama’zi gomu'ga, ngagolola omu- 
konogwe adyo nomukonogwe 
ogwa kono eri e'gulu, £ nalaira oyo 
abera omulamn emirembe gyona, 
nga biritusa lekisêra nebisera ne- 
kitundu kyekisera: era bwebalima- 
lira dala okumenyamenya amanyi 
agabantu abatukuvu, ebyo byona 

8 nebiryoka bi'gwawo. Nempulira, 
naye nesitegêra : nendyoka njogera 
nti Ai Mukama wange, ebiriva 

9 mwebyo biriba bitya? Nayogera 
nti Wegendere, Danieri: kubanga 
ebigambo bibi'kibwako era bi'si- 
bwako akabonero okutiisa ekisera 

10 ekyenkomerero. Bangi abalyero- 
ngosa abalyetukuza, abaliwomeze- 
Aas naye ” ababi balikola ebibi : 

6 ku babi tekuliba abalitegēra : 
naye abo abalina amagezi balitege- 

11l ra. Era kasoka ?(ekiwebwayo e- 

kyokebwa) ekyenaku zona ki'gyi- 






























okwomu'ba- 


nı 


a jpm. 10. 


s Mat. a. 


“Kur. 32 

32 

Luk, 10. 

4 E 28, 
Y Yok. 5. 28, 
Kub. 20. 
12. 

“ Mat. 13. 


nabo abakyusa abangi eri] 68. 


S Kub. 5. 


1; 10. 4. 


4 Dan. 10. 


i Dan. 8. 
13. 


i Kub. 10. 


t Dan, 8. 
19. 


uba 


” Dan. 11. 
3). 


712 


e Is. 1.1. 1 


Am. 1. 1. 
Mi. 1.1. 


è 2 Basek. 
14. 23; 15. 
l. 


"Ez. 16.15 


i 


d 2 Basek. 
10. )1. 


ii k. 
13. 10 neb. 


/ 2 Basek. 
15. B. 


72 Basek. 
19. 33. 


i Zek. 4.6 


k Lub. 32 
12. 


1 Bal 9. 28. 


» Ma.14.). 
"Jas. ni. 12 111 
ne 


Ez. 37. 16 
neb, 





KOSEA. 


bwawo, ekyomuzizo ekizikiriza ne- 
kiimirizibwa, walibawo enaku lu- 
12 kumi mu bibiri mu kyenda. Alina 
omukisa alindirira natuka ku naku 
olukumi mwebisatu mwasatu mwe- 


13 tano. Naye 'gwe wegendere oku- 
tūsa enkomerero lweribawo: ku- 
banga oliwu'mula, era oliimirira 
mu mugabogwo, enaku bweziriko- 
ma. 


KOSEA. 


PrIGAMBO kya Mukama ekya'jira 

Kosea mutabani wa Beeri 4mu 

mirembe gya U ziya, Yosamu, Aka- 

zi, ne Kezekiya, ka 
Yuda, ne mu mirembe gya è Yero- 
boamu mutabani wa Yoasi, kabaka 
wa Isiraeri. ' 

3 Mukama bweyasoka okwoger 
mu Kosea, Mukama nagamba Kosea 
nti Genda owase omukazi owobwe- 
nzi nabana abobwenzi: kubanga 
c ensi eyenda obwenzi obungi, nge- 

8 va ku Mukama. Awo nigenda nā- 
wasa Gomeri muwala wa. Dibula- 
imu; naba olubuto namuzalira 

4 omwana wa bulenzi. Mukama na- 
mugamba nti Mutūme erinyalye 

. Yezulecri; kubanga ekyasiga'deyo 
ekisera kitono 4 nempalana omusai 
gwa Yezuleeri ku nyumba ya Yeku, 
era “ndikomya obwakabaka obwe- 

5 nyumba ya Isiraeri. Awo olulitiika 
ku lunaku olwo /ndimenyera omu- 
tego gwa Isiraeri mu kiwonvu kya 

6 Yezuleeri. Awo naba olubuto nate 
nazala omwana wa buwala. Awo 
(Mukama) namugamba nti Mutume 
erinyalye Lolukama: kubanga si- 
kyakwatirwa kisa enyumba ya Isi- 

7 raeri. mbasonyiwe nakatono. Naye 
9 ndikwatirwa ekisa enyumba ya 
Yuda, era ndibalokola ne Mukama 
Katonda wabwe, 'sō “siribalokola 
na mutego newakuba'de ekitala 
newakuba'de olutalo newakuba'de 
embalasi newakuba'de abazebaga- 

8'de. Awo bweyamala oku'gya Lo- 
lukama ku mabere, niba olubuto 

9 nazala omwāna wa bulenzi. (Mu- 
kama) nayogera nti Mntime eri- 
nyalye Loami: kubanga 'mwe si 
bantu bange, nange siriba (Kato- 
nda) wa mwe. 

10 Era naye komuwendo gwabana 


ba Isiraeri guliba ngomusenyu |- 


ogwenyanja ogutainzika kupimibwa 
newakuba'de okubalibwa ; kale lo. 
lulitūka mu kifo mwebagambirwa 
nti 'Mwe si bantu bange, webaliga- 
mbirwa nti 'Mwe ™ bana ba Kato- 
nda omulama. Awo #abina ba 
Yuda nabana ba Isiraeri baliku- 
ng'anyizibwa, era balyerêndera o- 
mutwe gumu, nebambuka okuva 


alg 





1 


munsi: kubanga olunaku lwa Ye- 
zuleeri luliba lukulu. 


MuGAMBE baganda ba'mwe nti 
Ami; era mugambe banya'mwe 
nti Lnkama. 
2 Muwoze ne nya'mwe, muwoze ; 
. kubanga asi mukazi wange, 'sō 
nange siri 'bawe: era a'gyewo obwe- 
nzibwe okuya mu masoge, nobu- 
kababwe okuya wakati wamabė- 
8 rege; 'neme è okumwambuliza dala, 
ne'mutekawo nga bweyali ku luna- 
ku kweyazilirwa, ne'mufula nge- 
"dungu, ne'mutekawo ngenai enka- 
4 lu, ne'mu'sa enyonta; wewawo, 
sbānabe siribasasira ; kubanga bā- 
5na ba bwenzi. Kubanga nyabwe 
yefula omwenzi: eyabazāla yawe- 
muka : kubanga yayogera nti Ndi- 
. goberera baganzi bānge abampa 
@'mere yange nama'zi gange, ebyo- 
a byange nobugog wa bwange, ama- 
uta gange nebyange ebyokunywa. 
6 Kale, laba, ndiziba e'kubolyo na- 
ma'gwa, era ndimukomera oluko- 
mers aleme okulaba empitiroze. 
7 Era aligoberera zibe, naye 
talibatukako; era ali ya, naye 
talibalaba; kale nālyoka syogera 
nti c Nāgenda nenzirayo eri 'baze 
wange eyasoka; kubanga mu biro 
ebyo nabanga bulungi okusinga ka- 
8kano. Kubanga teyamanya nga 
d'’nze Damnwanga “eng'ano no- 
mwenge namafuta, nemwongerako 
. feza ne zabu byebiwerezesa Baali. 
9 Kyeudiva nkomyawo eng'ano yange 
mu ntiiko zayo, nomwenge gwange 
 mukisera kyagwo, nenziyawo ebyé- 
a bvange nobugogwa bwange, e- 
10 byaudibi'se ku nsonyize. Awo ka- 
kano nayolesa obukababwe baga- 
nzibe nga balaba, 'ao tewaliba ali- 
muwonya mu mukono gwange. 
11 Era /ndikomya ebinyumubye byo- 
na, embagaze, emyezigye egyaka- 
boneka, ne sabitize, nokukung'ana- 
12 kwe kwona okutukuvu. Era ndi- 
zisa emizabibugye nemitinigye, gye- 
-. yayogerako nti Gino ye mpera 
yange baganzi bange gye pa'de: 
era ndigifula ekibira, nensolo ezo- 
18 munsiko zirigirys. Era ndimubo- 





12 12—2. 1 ' 





kina 


AC ARS 





à Is. 11. 6 
neb. 
Ez. 4 25. 


a Zab. 67. 
6; 85. 12. 


s Yer. 31. 
2 


Zek. 10. 9. 
’ Bal 9. 35. 
? Kos. 1. 
9, 10. 

1 Pet. 2.10. 
P Zek. 33.9. 


Kos. 1.2, 
3. 


2 14—44. 15. 


nereza olwenaku za Babaali beya- 
| yoterezanga obubane; bweyeyonja 
nempetaze ezomumatu  nebyobu- 
yonjobwe nigoberera baganzibe, 
neyerabira 'nze, bwayogera Mau- 
14 kama. Kale, laba, ndimusenda- 
senda, ne'muleta mu 'dūngu, ne- 
'mugamba ebigambo ebisanyusa. 
15 Era ndimuwa ensukuze ezemizabi- 
bu nga nyima eyo, 9nekiwönvu kya 
Akoli okuba olu'gi olwokusibira: 
era aliima eyo okn'damu inga mu 
naku ezobutobwe, era nga mu naku 
lweyalinya okuva munsi Yemisiri. 
16 Awo olulitūka ku lunaku olwo, bwa- 
yogera Mukama, olimpita Isi; 'sō 
17 tokyampita Baali. Kubanga ndi- 
'gya mu kamwake amanya ga Ba- 
baali, 'songa tebakyayatulwa ama- 
18 nya gabwe. Awo ku lunaku olwo 
k ndibalaganira endagāno nensolo 
ezomunsiko nenyonyi ezomu'binga 
nebintu ebye'taka ebyewalula : era 
l ndimenya omutego nekitala nolu- 
talo okuya munsi, era ndibagala- 
19 miza mirembe. Era ndikwogere- 
reza enaku zona; wewawo, ndi- 
kwogereza mu butūkirivu ne mu 
musango ne mu kisa ne mu kusi- 
20 sira. Ndikwogereza mu bwesigwa: 
21 era olimanya Mukama. Awo olu- 
litaka ku lunaku olwo ndiitaba, 
bwayogera Mukama, ndiitaba e'gu- 
22 lu, nalyo liriítaba ensi; nensi erii- 
. taba #eng'ano nomwenge nama- 
futa; nabyo biriitaba Yezuleeri. 
23 Era #ndimusiga gyendi munsi; era 
o ndisãsira oyo atasisirwa; era 
P ndigamba abo abali si bantu bä- 
nge nti ”’Mwe muli bantu bange; 
nabo balyogera nti ('Gwoli) Kato- 
nda wange. 


Awo Mukama nang'amba nti @ Ge- 
nda nate, oyagale omukazi ayaga- 
libwa mukwanogwe, era omwenzi, 
era nga Mukama bwayagala abana 
ba Isiraeri, newakuba'de nga ba- 
kyikira bakatonda abalala nebaga- 
2 la ebitole byezabibu enkalu. Awo 
nemwegulira ne'muwasa (nebitū- 
ndu) ebya feza kumi nebitano ne 
komeri eya sayiri kekitiindu ekve- 
3 komeri eya sayiri: ne'mugamba 
nti Oliberera awo kulwange enaku 
nyingi; tolyefūla mwenzi, 'sō toli- 
ba muka musaja yena: nange bwe- 

4 ndiba bwentyo gyoli. Kubanga a- 
bana ba Isiraeri baliberera awo e- 
naku nyingi nga tebalina kabaka 
'songa tebalina mulangira 'songa 

b tebalina sadaka 'songa tebalina 
mpagi 'songa tebalina ckizibawo 
(kya kabona) newakuba'de 4d bate- 

5 rafi: oluvanyuma abana ba Isirae- 
yi balikomawo nebanonya Mukama 
Katonda wabwe ne ¢ Dendi kabaka 
 wabwe; era bali'ja eri Mukama 


3 


KOSEA. 


nga batya neri obulingibwe mu 
naku ezoluvanyuma. i 


MUWULIRE ekigambo kya Muka- 
"ma, 'mwe abana ba Isiraeri: ku- 
banga < Mukama alina empaka na- 
bo abali munsi, kubanga tewali 
mazima newakuba'de okusisira ne- 
wakuba de okumanya Katonda niu- 

2 nsi. Tewali kintu wabula oknlai- 
ra nokumenya endagano noku' ta 
noku'ba nokwenda ; bawaguza, no- 

8 musai gukoma ku musai. ? Ensi 
kyeriva ewubāla, na buli muntu 
agitūlamu aliyongobera, wamu ne- 
nsolo ezomunsiko nenyonyi ezomu- 
'banga; wewawo, nebyenyanja e. 

4 biri mu nyanja biri gyibwawo. Era 
naye waleme okubawo omnntu a- 
wakana 'so waleme okubawo ane- 
nya; kubanga abantubo bali ngābo 

6 < abawakanya kabona. Era olyesi- 
tala emisana, era ne na' bi alyesita- 

ira wamu nawe ekiro; era ndizi- 

6 kiriza nyoko. Abantu biinge bazi- 
kiri'de 4 olwokubulwa okumanya : 
kubanga oganyi okumanya, ninge 
ndikugana 'gwe, ¢ olemenga okube- 

.. ya kabona gyendi : kubanga werabi- 
'de amateka ge Katondawo, nange 

7 ndyerabira abanabo. Nga bweba- 
yala, bwebatyo bwebinyondna: 


Jndiwanyisa ekitibwa kyabwe oku- |. 
8 ba ensonyi. Y Ekibi kyabantu bange | 3 
e 'mere yabwe, nebegomba obutali | 2% 


9 butūkirivu bwābwe. Awo olulitūka 


ngabantu bwebali ne kabona bwa- 
17 


tyo: era ndibabonereza olwamaku- 
bo gabwe, era ndibasasula ebiko- 
10 ìwa byābwe. Awo ibalirya neba 


takuta; balyenda 'sd tebalyala : a 


kubanga baleseyo oku'sayo omwo- 
11 yoeri Mukama. Obwenzi nomwe- 
nge nomwenge omusu £bimalawo 
19 okutegera. Abantu bange bebiiza 
ku kikonge kyabwe, nomu'go gwa- 
bwe gwe gubabilira: kubanga o- 
mwoyo ogwobwenzi gubakyimiza, 

“ era bagenze nga benda okuva wa- 
18 nsi wa Katonda wabwe. ? Basalira 


sadaka ku ntiko zensozi, nebotere. | $ 


za obubine ku busozi, wansi we- 
myaloni nemiribine nemyera, ku- 
banga ekisikirize kyagyo kirūngi : 
abawala ba'mwe kyebava befūla a- 
14 benzi, rag, A ba'mwe benda. Si- 
ribonereza bawala ba'mwe bwebe- 
fala abenzi, newakuba'de abagole 
ba'mwe bwebakabawala ; kubanga 
bo be nyini beyawula nabakazi a- 
benzi, nebasalira sadaka wamu na- 
bakazi abatambuzi: nabantu aba- 
15 tategera balisulibwa. 'Gwe, Isi- 
raeri, newakuba'de nga wefūla o- 
mwenzi, naye Yuda aleme okuso- 
bya; 'so temu'janga Egirugali, 'so 
temwambukinga Ebesuaveni, 's0 
temuliiranga nti Nga Mukama 


Z3 


713 





a Is. 1. 18; 
3.13. 


Yer. 28.31. 
Kos. 12. 2. 


b Yer.4.28. 
Yo. 1.30. 


€ Ma. 17. 
12. 


d Ia. B. 15. 


“ Kur. 19. 
6. 








8 Lub. 31. 
49. 
b Yos. 19. 
12. 


“ Kos.4.12. 


d Is. 1. 1. 
Mi. 6. 6, 7. 


€ Yer. 4. b. 
J2 Byom. 
15. 14. 
Kos. 8. 1. 


# Ma. 19. 
14. 


12 Basek. 
35. 19. 


k Kos. 13.7. 


16 bwali omulamu. Kubanga Isiraeri 
akoze ebyobukakanyavu ngente e- 
ndūsi enkakanyavu: kakano Mu- 
kama alibalisa ngomwana gwendi: 

17 ga mu kifo ekigazi. Efulaimu ye- 


18 ga'se nebifananyi; muleke. Bye- 
baa wa bikatuse: benda olutata ; 
19 abakulube bagala nyo enaonyi. E- 


mpewo emusinikide mu biwawa- 
tiro byayo ; era balikwatibwa enso- 
nyi olwa sadaka rabwe. 


MuwuLIRrRE kino, 'mwe bakabona, 
era muwulirize, mwe enyumba ya 
Isiraeri, era mutege amatu, 'mwe 
enyumba ya kabaka, kubanga omu- 
sango guno gwa'mwe; kubanga 
. mwabänga ekyambika 4 Emizupa, 
era ekitimba ekyasūlibwa ku b Ta- 
2 boli. Era abajemu bagenze nyo 
. wansi nga ba ta; naye 'nze ndi mu- 
8 nenya wabo bona. 'Manyi Efula- 
imu, 'so ne Isiraeri tankisibwa : ku- 
banga .kakano, ai Efulaimu, okoze 
4 ebyobwenzi, Isiraeri ayononese.. E- 
bikolwa byabwe tebibaganye ku- 
kyūkira Katonda wabwe: kubanga 
comwoyo ogwobweunzi guli mubo, 
5 'sö tebamanyi Mukama, Era ama- 
lala ga Isiraeri gaba mujulirwa gya- 
li mu masoge : Isiraeri ne Efulaimu 
- kyebaliva besitala mu butali butū- 
kirivu bwābwe: era ne Yuda alye- 
6 sitalira wamu nabo. Baligendadne- 
mbuzi zäbwe nente zabwe okuno- 
a Mukama; naye tebalimulaba : 
7 abeyäwu'deko. Bakūsi'za Muka- 
ma; kubanga baza'de abāna aba- 
makiro: kakano omwezi ogwaka- 
boneka gulibalya wamu nenimiro 
zābwe. 
e Mufūüwe /eng'ombe mu Gibea 
nekondere ma Lama: muläye e- 
ng'oma Ebesusveni; nti Nyumawo, 
9 ai Benyamini. Efulaimu alifūka 
matongo ku lunaku olwokunenye- 
zebwako: 'manyisi'za mu bika bya 
Isiraeri ebyo ebitalirema kubawo. 
10 Abakungu ba Yuda bali s ngabo a- 
bajulula akabonero kensalo: ndifu- 
ka obusūngu bwange kubo ngama- 
11 'zi. Efulaimu ajoge'dwa, abetente- 
'dwa mu kusalirwa omusango; ku- 
banga ya'kiriza okutambula okugo- 
12 berera ekiragiro. Kyenvu'de mbera 
eri Efulaimu ngenyenje, neri enyu- 
18 mba ya Yuda ngokuvunda. #Efula- 
imu bweyalaba endwa'deye, ne Yu- 
da nilaba ekiwūndukye, kale Efu- 
, laimu nagenda t eri Obwasuli nitu- 
mira kabaka Yalebu: naye tainza 
- kubawonya, 'so talibaloga ekiwii- 
l4 ndu kyamwe. Kubanga £ndiba 
eri Efulaimu ngempologoma, era 
ngempologoma ento eri enyumba 
ya Yuda: 'nze, 'nze mwene, nditi- 
gula nenvawo ; nditwalira dala 's6 
15 tewaliba wa kuwonya.. Ndigenda 


5 


8 














































10 wawo. bakoze ebyobukaba. Ma 


11 ayononese. Era niwe, ai Yuda, e- 


7 


nenzirayo .mu kifo kyange okutusa 

lwebali'kirisa okusobya kwābwe, 

nya amaso gange: mu ku- 

. bonyabonyezebwa kwabwe mweba- 
lin yikirira oku'nonya. 


Mvu'Js tude eri Mukama: kuba. 
nga “ye agula, era yalituwo- 

- nya; ye yafumita; era yalitunyiga. 
2 Enaku biri nga ziisewo alitulamya: 
balitugolokosa ku lunaku olwoku- 









satu, na'fe tuliba balamu mu maso- | 2 


3 ge. Era “tumanye, tunyikire oku- 
.manya Mukama; okufulumak 
. kwa nkala'kalira 4 ngenkya: era a- 


li'ja gyetuli ¢ ngenkuba, ngenkuba >? 


; eya 'dumbi efukirira e'taka. 
4 YAi Efulaimn, nakukola ntya? ai 
. Yuda, nakukola ntya? kubanga o- 
i bwa'mwe buli ng'anga 7 e- 
i 
5 'gwako nga bukyali. Kyenavanga 
. mbatemya bana'bi; naba'sanga e- 
bigambo ebyomukamwa kange : ne- 
misaingogyo giri ng'anga omusana 
6 ogufuluma. Kubanga i njagala eki- 
sa 'so si sadaka; nokumanya Ka- 
tonda okusinga ebiwebwayo ebyō- 
7 kebwa. Naye bo nga Adamu baso- 
. be'za ga ayat eyo bankūsi'za. 
8 k Gireadi kibuga kyabo abakola o- 
butali butiikirivu, kisigi'dwako o- 
9 musai. Era ngebibina ebyabatêmu 
, bwebalindirira omusaja, ekibina e- 
. kya bakabona bweba tira bwebatyo 
mu 'kubo erigenda Esekemu; we- 


nyumba ya Isiraeri mwendabi'de 
ekigambo ekyeki've: obwenzi bu- 
labiki'de eyo mu Efulaimu, Isiraeri 


bikiingulwa byakutekerwāwo, bwe- 
ndikomyawo obusibe obwabantu 
bange. 


BWwENJAGALA okuwonya Isiraeri, 
obutali butiikirivu bwa Efulaimu 
nebulyoka bulabika, nobubi bwa 
Samaliya ; kubanga bakola ebyobu- 
limba: nomu'bi aingira munda, ne- 
kibina ekyabatemu banyagira ebwē- 
2 ru. 'S6 tebalowoza mu mitima gyä- 
bwe nga 'nze nji'jukira obubi bwa- 
bwe bwona : kakano ebikolwa byi- 
bwe bo bibazingizi'za; biri amu 
3 maso gange. Basanyusa kabaka 
nobubi bwabwe, nabakiingu nebyo- 

4 bulimba: byibwe. Bona beuzi; 
bali ng'anga akabiga akakūmibwa 
omwokyi wemigāti; aleka okusesa 
(omuliro) ngamaze okugoya obu'ta 
okutiisa Iwebunimala okuzimbulu- 

5 kuka. Ku lunaku iwa kabaka wa. 
-~ fe abakiingu berwaza nedalu eryo- 
mwenge: yagolola omukonogwe 
6 wamu nabanyomi. Kubanga bate- 
gese omutima gwabwe ngakabiga, 
nga batega: obusingu bwābwe bwe- 


re pa ahaa era ngomusulo ogu |3 


a Zab. 90. 
8 


b Yer, 92 


'7. 7—9. 10. 2 
baka nebukesa obu'de; enkya bwa- 


“<2 Basek. 
15. 10, 14, 
25, 30. 


4 Zab. 106. 
35. 


“ Is. 9. 13. 


tMi 64 


'Yer. 3. 10. 


S Xos. 30. 
32 


8 


7 ka ngomuliro ogwaka. Bona babu- 
gumye ngakabiga, nebalya abala- 
muzi bibwe; bakabaka bibwe bo- 
na < bagu'de: tewali kubo ankabira. 

8 Efulaimu 4 yetabula mu mawanga ; 
bfulaimu mugiji ogutakyisibwa. 

9 Ba'na'gwanga bali'de amänyige, 's9 

| tamanyi: wewawo, atobese envi, 

10 'sō tamanyi. Era amalala ga Isi- 
raeri ye mujulirwa gyali mu maso- 
ge: era naye “teba'danga eri Mu- 
kama Katonda wabwe 'sō tebamu- 
nonyinga,ebyo byona newakuba'de 
11 nga bimaze okubawo. Era Efula- 
imu ali ng'anga ejiba esirusira eri- 
talina magezi: /bakibira Misiri, 
12 bagenda eri Obwasuli. Bwelbalige- 
nda, 9 ndibasilira ekitimba kyange; 
ndiba'sa wansi ugenyonyi ezomu- 
'banga: ndibakanga vula t ngeku- 
ng'aniro lyabwe bwebawuliranga. 


13 Zibasanze ! kubanga bawabye oku- 


nvako; okuzikirira kubatūkeko ! 
kubanga bansobe'za: newakuba'de 
nga njagala kokubanunala, era na- 
14 ye banjoge'deko ebyobulimba. So 
- #tebankabi'de nomutima gwabwe, 
naye bawowoganira ku bitanda bya. 
. bwe: bakung'anira eng'ano nomwe- 
15 nge, banjemera. Newakuba'de nga 
. naigiriza nenyweza emikono gya- 
bwe, era naye bantese'zako obubi. 
16 Bakomawo naye si eri (oyo ali) wa- 
'galu; bali 4 ngomutego vgulimba: 
aha anga babwe baligwa nekitala 
s olwokalaluka kwolulimi Jwabwe: 
kunokwe kuliba okusekerer wa kwi- 
bwe munsi Yemisiri. 


(Teka) 4 ekondere ku mumwagwo. 
b Ngempiingu bwatyo (bwa'ja) o- 
kuliimba enyumba ya Mukama: 
kubanga basobe'za endagāno ne- 
2 bondona amateka gange. Balinka- 
bira nti ¢ Katonda wange, 'fe Isi- 
.3 raeri tukanianyi. Isiraeri asu'de 
ekirūngi: omulabe alibai'ganya. 

4 d Bata'dewo bakabaka naye si ku- 
bwinge; balonze abakiungu ninge 
ngasikimanyi: bekole'deebifananyi 

- ne feza yabwe ne zabu yabwe ba- 
5 lyoke bamalibwewo. Asu'de €e- 
nyanayo, ai Samaliya; obusūngu 
bwange bukwaki'deko: ebiro birye- 
nkana wa okutiisa Iwebaliba nobu- 

6 tayonona? Kubanga nekyo kivu- 
'de mu Isiraeri; omukozi ye yaki- 
kola, 'so si Katonda nakatono: we- 
wawo, enyana ya Samaliya erime- 

7 nyekamenyeka. Kubanga /basiga 
embuyaga, era balikiingula embu- 
yaga ezakazimu: talina ng'ano 
emera; ekiti tekiribala “mere; no- 
kubala bwekiriba kibaze, ba'na- 


8 'gwanga baligirira dala. -Isiraeri | 10 alibonereza olwebibi byibwe. 


aliri'dwa dala: kakano bali mu ma- 
wanga ngekibya ekitaliko bwekisa- 


18 bwa kintu ki'na'gwanga. 


9 


KOSBA. . 


9 nyusa. Kubanga 7 bāmbuse eri 
Obwasuli fngentulege eri emu yo- 
“ka: #Efulaimu aguliri'de abaganzi. 


rira mu mawanga, kakano naba- 
“ kung'anya; era batanu'de okuke- 
ndera olwomugugu gwa kabaka 


11 wabalāngira. Kubanga Efulaimu 


ayonge'de ebyoto okuleta okwond- 
na, ebyoto kyebivu'de bibera gyali 


12 ekyokuleta okwonona. Newakuba- 


'de nga !muwandikira amateka 
ange mu (biragiro) kakumi, biiti- 
Sadaka 
ezebyänge ebiwebwayo, bawayo 
enyama okuba sadaka nebagirya ; 
naye Mukama taba'kiriza: kakano 
ana'jukira obutali butikirivu bwa- 
bwe nibonereza olwebibi byabwe ; 


14 m bali'da mu Misiri. Kubanga Isi- 


raeri yerabi'de Omukoziwe, nāzi- 
mba apa kawak era Yuda ayo- 
nge'de ebibuga ebiriko enkomera : 
naye “ ndiwereza omuliro ku bibu- 


gabye, era gulyokya ebigo byabyo. 


ToSANYURA, ai Isiraeri, nesanyu 
ngamawanga; kubanga ogenze 
ngoyenda okuva ku Katondawo, 
wegomba 4empera ku buli gūliro. 
2 Egūliro neso'golero tebiribalisa, 
nomwenge omusu gulimu'gwako. 
8 Tebalibera bimunsi ya Mukama; 
naye Efulaimu ali'dayo mu Misiri, 
era “balirira mu Bwasuli emere 
4 eteri nongofu. Tebalifuka (ebiwe- 
bwayo) ebyomwenge eri Mukama, 
'80 talibasanyukira : sadaka zibwe 
ziriba gyebali d nge'mere yabaku- 
ngubazi; “bona abanagiryangako 
baliba bononese: kubanga e'mere 
yabwe eriba ya ku'kutibwa (bu'ku. 
tibwa); teriingira ma nyumba ya 
5 Mukama. Mulikola ki ku lunaku 
olwokukung'ana okutukuvu, ne ku 
Junaku olwembaga ya Mukama? 
6 Kubanga, laba, bagenze okuva awali 
'okuzikirira, (era naye) Misiri ali- 
bakung'anya, /Menfisi alibazika: 
ebintu byabwe ebya feza ebisanyusa 
. emyenyango giribyemala: ama'gwa 
7 galiba mu wema zabwe. Enaku 
ezokubonererezamu zitūse, enaku 
ezokusasuliramu zitiise; Isiraeri 
e na'bi musirusiru, o- 
musaja alina omwoyo alaluse, olwo- 
lufulube lwobutali butūkirivubwo, 
8 era okubanga obulabe bungi. 9 E- 
fulaimu (yabanga) mukami eri Ka- 
tonda wange: na'bi, ekyambika 
ekyomutezi wenyonyi kiri mu ma- 
kuboge gona, nobulabe mu nyumba 
9 ya Katondawe. Beyononye nyo 
nyini nga ê mu naku Ezegibea : ali 
'jukira obutali butūkirivu bwābwe, 
Na- 
sanga Isiraeri ngezabibu mu ’dū- 
ngu; nalaba bajaja ba 'mwe k#nge- 


715 





10 Wewawo, newakuba'de nga baguli- | 34, 


J Is. 19. 13. 


9 Erz. 3.17. 


k Yer.24.2. 





e KOSEA. 


9. 11—11. 9. | 





“ Ma. 28. 
64 neb. 


soka okwengera ku mutini mn 
mwaka gwagwo 0gwoluberyeberye : 
naye neba'ja ! Ebaalupeoli, nebe- 
yawulira ekyo ekikwasa ensonyi, 
nebafuka abemizizo ngeyo kyeba- 
11 yagala. Efulaimuekitibwa kyabwe 
kiribūka, kirigenda ngenyonyi : te- 
waliba kuzala newakuba de ali olu. 
12 buto newakuba'de egwako. Ne- 
wakuba'de nga balera abana babwe, 
era naye ndibafisiza, uewataba mu- 
ntu asiga'dewo : wewawo, era ziri- 
13 basanga bwendibavako! Efulaimu 
asimbibwa mu kifo ekyokwesima, 
nga bwenalaba ? Tulo: naye Efu- 
laimu alifulumya abanabe eri omu- 
14 si. Bawe, ai Mukama: oliwa ki? 
bawe olubuto olutasa namabere a- 
15 makalu. Obubi bwabwe bwona 
buli mu Girugali; kubanga eyo 
gyenabakyaira : olwobubi obwebi- 
kolwa byabwe ndibagoba mu nyu- 
mba yange: siri la nate; aba- 
16 kungu bābwe bona bajemu. Efula- 
imu afumitidwa, ekikolo kyabwe 
kikaze, tebalibala bibala : wewawo, 
newakuba'de nga bazala, era naye 
ndita ekibala ekyolubuto lwabwe 
17 ekyagalwa. Katonda wange aliba- 
sula kubanga tebamuwulira: era 

0 baliba batambuze ma mawinga. 
ISIRAERI muzabibu ogwëra, ogu- 
1 O leta ebibala byagwo : ngebiba. 
labye bwebyali ebingi, bwatyo bwa- 
yonge'de ebyotobye; ngensiye bwe- 
yeyongera okuba eningi, empagi 
zebakola bwezabinga enūngi bwe- 
2 zityo. Omutima gwabwe gwawuka- 
nyemu; kakano banalabika omusa- 
ngo nga gubasinze : alikuba ebyoto 
byābwe, alinyaga empagi zābwe. 
3 Mazima kakano banāyogera nti 
Tetulina kabaka: kubanga tetutya 
Mukama; ne kabaka ainza kutu- 
4 kolera ki? Bogera ebigambo (obu- 
gambo), nga balaira ebyobulimba 
mu kulagana endagino: omusingo 
kyeguva gumerera mu mbibiro ze- 
5 nimiro ngomusiisa. Abali inu Sa- 
maliya entisa eribakwata 40lwe- 
nyana b Ezebesuaveni: kubanga a- 
bantu kiwa yo balikiwubalira, ne ba- 
kabona bakyo abakisanyukira, (ba- 
liwubalira) ekitibwa kyakyo, kuba- 
6 nga kikivu'deko. Era “nakyo kiri- 
twalibwa Ebwasuli okuba ekirabo 
kya d kabaka Yalebu: Efulaimu 
iwebwa ensonyi, ne Isiraeri ali. 
kwatirwa ensonyi okutesakwe ye. 
7 Samaliya, kabaka wamu azikiri de 
8 nge'jovu ku ma'zi. Era nebifo ebi- 
gulumivu ebyomu Aveni, okwênêna 
'gwa namatovu galimerera ku byoto 
byabwe; era ° baligamba ensozi nti 
utubi'keko; nobusozi nti Mautu- 
9 'gweko. Ai Isiraeri, wayononanga 


Jokuva ku naku Ezegibea: bāimi- 
rira eyo; 7olutalo Iwebalwina na- 
bina abobujemu luleme okubatiiki- 
10 rako mu Gibea. Bwendiba nga 
njaga'de, ndibakanga'vula; nama- 
ung'anyizibwa okulwi- 
na nabo, bihalal wa nokusobya 
11 kwābwe kwombi. Era Efalaimu 
í nte ndūsi eigirizibwa, eyagala o- 


kusamba (eng'ano); naye 'ninye mu | 2 


bulagobwe obulangi. Nditeka ku 
Efulaimu alimwebagala; Yuda ali- 
rima; Yakobo alikuba amavunike- 
12 ge. £kMwesigire mu butūkirivn, 
mukiingule ngokusisira bwekuli ; 

il mukabale e'taka Iyamwe eritali 
dime: kubanga obu'de butūse oku- 

- nonya Mukama, okutūsa lwali'ja 
13 "> nabatonyesako obutūkirivu. Mu- 
limye obubi, mukingu' de obatali 
butukirivu; muli'de ebibala ebyo- 

. bulimba: kubanga wesiganga e'ku- 
bolyo, olufulube Iwabasajabo aba. 
14 manyi.” Okusasamala ekuliva 
kubera na mann, nebigobyo 
byona birinyagibwa, #n 

i bwe anyaga Besnaluberi ku lu- 
naku olwolutalo : nyibwe yatanda- 
16 girwa wamu nabanabe. Era bwatyo 
Beseri bwalibakola olwobubi bwa- 
'mwe obwenkani'de awo: emambya 
bweriba ngesala, kabaka wa Isiraeri 


alizikirizibwa dala. 
1 1 a IsIRAZERI bweyali omwina omu- 
to, namwagala, > nempita “o- 
mwana. wange okura mu Misiri. 
2 Nga “(bwebeyongera) okubaita, 
bwebatyo (bwebeyongera) okuba- 
vako: “bawangayo sadaka eri Ba- 
baali, nebotereza obubane ebifana- 
8 nyi ebyole. Era naye /naigiriza 
Efulaimu okutambula; nabawa- 
mbatira mu mikono gyange; naye 
tebamanya nga 9 'nze nabawonya. 


4 í Nabawalula nemigwa egyomuntu, | 2£ 


nebisiba ebyokwagala; era nabānga 
gyebali ngabo ababa'gyako ekiko- 
ligo ekiri kumba zabwe, nenteka 
5 e'mere mu maso gäbwe. £Tali'da 
munsi Yemisiri; naye Omwasuli 
yaliba kabakawe, ku aga 
6 oku'da. Nekitala kirigwa ku bibu- 
gabye, era kirirya ebisibabye neki- 
malawo olwokutesa kwabwe bo. 
7 Era abantu bange bamaliri'de oku- 
'da enyuma okunvako: newaku. 
ba'de nga babaita oku'da eri (oyo 
ali) wa'gulu, tewali nomu a'kiriza 
8 okumugulumiza. Nakuwayo ntya, 
Efulaimu ? nikugabula (ntya), Isi- 
raeri ? nakufila ntya nga !Aduma!? 
naku'siwo (ntya) nga " Zeboimu? 
omutima gwinge gukyiise munda 
yange, okusisira kwange kwaki'de 
9 wama. Siritikiriza busūngu bwi. 
nge obukambwe, siri'da kuzikiriza 
Efulaimu: #kubanga 'nze Katonda 


Saluma- |” 





























“ Kos. 8. 
n. 







€ Lub. 3. 
26. 







d Lab. 8. 
12. 














1 Lev. 8. 
5. 












J Lub. 28. 
4 






20 neb. 







k Ma. 18. 
18. 









11. 10—14. 2. 


“Ia. 31.11. 


è Kos. 41. 


# Lub. 29. 
i Kuv. B. 
80. 


'sê siri muntu; Omutukuvu ali 
wakatiwo: 'so siriingira mn kibuga. 
10 Balitambula okugoberera Mukama, 
naye aliwuluguma ngempologoma : 
kubaunga aliwuluguma, nabana aba- 
to bali'ja nga bakankana 0 okuva 
11 ebugwanjuba. Balija nga baka- 
nkana' ngenyonyi eva mu Misiri, 
era ngejiba eriva munsi Yebwasuli: 
era P ndibatūza mu nyumba zābwe, 
bwayogera Mukama. 
ufulaimu anetoloze'za obulimba, 
nenyumba ya Isiraeri (enetoloze- 
'za) obukiisa : naye Yuda akyafuga 
awali Ka era mwesigwa a- 
1 wali Omutukuvu. Efulaimu 
alya mpewo, era agoberera e- 
mpewo ezebuvanjuba: tata kwo- 
ba bya bulimba na kuzika; era 
a ana endagano Nobwasuli, 
amal YA gatwalibwa mu Misiri. 
2 Era Mukama alina empaka ne 
Yuda, era alibonereza Yakobo nga- 
makuboge bwegali; alimusasula 
8 ngebikolwabye bwebiri. Mu lu- 
buto “ yamukwata mugandawe ku 
kisinziro ; era bweyakula naba no- 
4 buinza eri Katonda: wewawo, ya- 
banga nobuinza ku malaika nawi- 
la: yakiba amaziga nimwega- 
irira: d yammlaba Ebeseri, era eyo 
5 gyeyayogerera na'fe; Mukama Ka- 
tonda owe'gye; Mukama kye ki- 
6 'jukizokye. Kale kyūkira Kato- 
ndawo: okwatinga okusāsira no- 
musingo, omulindirirānga Kato- 
ndawo enaku zona. : 
7 Musibuzi, minzani eyobulim 
eri mu mukonogwe: ayagala oku- 
8 joga. Efulałimu nāyogera nti Ma- 
zima ' nga'gawa'de, nefuni'de ebi- 
nta: mu kutegana kwange kwona 
tebalindabako butali butūkirivu 
9 bwona obwandiba'de ekibi. Naye 
'uze ndi Mukama Katondawo oku- 
va munsi Yemisiri; oliba oli awo 
enenkutiiza mu wema nga ku na- 
ku ozembaga eyokwewombekerako. 
10 Era nayogeringa ne bana'bi, era 
nyonge'de okwolesebwa; era nage- 
reringa engero mu mukono gwa 
11 bana'bi. Gireadi butali butūkiri- 
vn? bo butalimu bwerere; mu Gi- 
rugali gyebasalira ente okuba sa- 
daka: wewawo, ebyoto byabwe biri 
ebifūnvu mu mbibiro zenimiro. 
12 Awo / Yakobo na'dukira mu nimiro 
ya Alama, Isiraeri 9 nawerereza 
omukazi, era nālūndira omukazi. 
18 Era 'Mukama na'gya Isiraeri mu 
Misiri #kubwa na'bi, era na'bi ye 
14 yamuwonya. Ffulimu asungu- 
'wazi'za nyo nyini : omusaigwe kye- 
guliva gusigala kuye, nekivumekye 
Mukamawe alikimusasula. 


12 


1 3 EFULAIMU bweyayogera, newa- 
'bawe okukankana ; yegulumiza 





KOSEA. 





mu Isiraeri: naye bweyayonona 
2 olwa Baali, nifa. Awo kakano 
'beyongerayongera okwondna, era 
bekole'de ebifamanyi ebisaniise ne 
feza yabwe, esanamu ngamagezi 
gābwe bo bwegali, zona mulimu 
gwa mukozi:: bazogerako nti Aba- 
saja abasala sadaka banywegere 
3 enyana. Kyebaliva babera ngekire 
ekyenkya, era ngomusulo vgu'gwa- 
ko ngs bukyali, “ngebisusinku 
embuyaga: ezakazimu byezitwala 
okubi'gya mu guliro, era ’ ngomu- 
'ka. oguva mu kituli ogufuluma. 
4 Era naye 'nze ndi Mukama Kato- 
ndawo okuva munsi Yemisiri; 'so 
niwe tolimanya Katonda mnlala 
wabula 'nze, 'sō c tewali mulokozi 
b wazira 'nze. “Nakumanyira mu 
'dungu, “munsi eyenyonta enyingi, 
6 /Nge'dindiro lyabwe bweryabanga, 
bweba'kutinga bwebatyo; ba'kuta, 
omutima gwabwe negwegulumiza ; 
7 kyebavu'de banerabira 'nze. Kye- 
nvu'de mbera gyebali ngempologo- 
ma: ngengo nditegera ku 'kubo: 
8 ndisisinkana nabo nge dubu enya- 
BANANA abiina bayo, era ndiyuza 0- 
Jubiko olwokumutima gwabwe: era 
ndibalira eyo ngempologoma ; euso- 
9 lo eyomunsiko eribatagula. Kwe 
kuzikirirakwo, ai Isiraeri, kubanga 
a ereksi winge, omulabe wo- 
10 mubeziwo. Kabakawo 'no aliru- 
'dawa, akulokole mu bibugabyo 
byona ? nabalamnzibo v bewayoge- 
rako nti Mpa kabaka nabakiingu ? 
11 Nkuwa'de kabaka nga ndiko obu- 
siingu, era i 'mu'gyewo nga ndiko 
12 ekirui. Obutali butūkirivn bwa 
- Efulaimu basibi'dwa ; ekibikye ki- 
18 tereke'dwa. Obubalagaze bwomu- 
kazi aliimwa okuzala bulimutūka. 
ko: ye mwina atalina magezi ; ku- 
banga ekisera kitūse aleme okulwa 
mu kifo omuita abana nga baza- 
14 libwa. Ndibanunula eri amanyi 
agamagombe ; ndibagula okuva eri 
okufa: k'gwe okunfa, ebibonobono- 
byo biriru'dawa ? 'gwe entana, oku- 
zikirizakwo kuliru'dawa? !okwe- 
' nenya kulikwekebwa amaso gange. 
15 Newakuba'de ngalina ebibala bi- 
' ngi mu bagandabe, embuyaga eze- 
buvanjuba ziri'ja, omu'ka gwa Mu- 
kama ogulinya okuva mu 'diingu, 
olu'zirwe nerukalira, ensuloye ne- 
'gwawo: alinyaga ebibya byona 
16 ebisanyusa ebyaterekebwa. Sama- 
liya alibako omusangogwe; kuba- 
nga ajeme'de Katondawe: baligwa 
nekitala; abāna babwe abawere 
balitandagirwa. nabakazi babwe a- 
bali embuto balibagibwa. 


1 At Isiraeri, komawo eri Muka- 
ma Katondawo; kubanga ogu- 
2 'de olwobatali butiikirivubwo. Mu- 








“Zab. 1.4 


b Zab.66.2. 


€ Ma. 32. 
37 neb. 

d Ma. 27. 
t Ma. 8. 15. 
/ Ma. 8. 12 
ne 


73 Bam. 8. 
5, 19. 


1 Sam.15. 
22, 23. 


k1 Kol. 15. 
55. 


t Bal. 11. 
29. 








d Zah. 10. 
14. 


“ Kos.111. 


/Ni.b.7. 


€ Is. 32. 10. 


4 Yo. 2.2. 


“Kos. 4.3. 


YOERI. 





twale ebigambo wamu na mwe, mu- 
komewo eri Mukan:8: mumugambe 
nti 'Gyawo obutali butūkirivu bwo- 
. na, o'kirizeko ebirūngi: bwetutyo 
a tunasasula (ekiwebwayo;ekyomu- 
3 mimwa gya 'fe, ngente enume. bA- 
suli talituwonya; C|tetulyehagala 
embalasi : '86 tetuligamba nate 
mulimu gwa mikono gyafe nti 
(Mwe muli) bakatonda ba'fe: ku- 
banga “eri 'gwe atalina kitiwe 
4 gyalabira akusasirwa. Ndiwonya 
oku'da kwabwe enyuma, “ ndibaga- 
la kubwange: kubanga obusingu 
5 bwange bukyuse okumuvako. Ndi- 
ba Jeri Isiraeri ngomusulo: alimu- 
lisa nge'danga, era alisimba emi- 
6 zigye nga Lebanoni. Amatabige 





geliranda, 
ngomuzeitnni, nakalosake nga Le- 
7 banoni. v Ababera : wansi wekisi- 
kirizekye balikomawo; bahrama 
ngeng ano, nebamulisa ngomuzabi- 
bu: akawowoke kaliba ngomwe- 
8nge ogwa Lebanoni. ulaimn 
ja yoga nti) Nkyafayo ki eri ebi- 
ananyi? 'Nze njitabye, era ndi- 
|: 'sayo omwoyo eri ye: ninga omu- 
berosi omugimn ; f ebibalabyo bira- 
9 bika okuva gyendi. kAni alina 
: amagezi nategera bino? (4ni-alina) 
obukabakaba nabimanya ? kubanga 
lamaknbo ga Mukama ga nsonga, 
nabatiikirivu banagatambalirings- 
mu; naye abasobya bamigwanga 
omwo. 


YOERI. 


1 EKkIGAMBO kya Mukama ekya jira 


Yoeri mutabani wa Pesueri. 
2 Muwulire kino, 'mwe abaka'de, 
era mutege okutu, 'mwe 'mwena 
. abali munsi. Kino kyali kiba dewo 
mu biro bya'mwe oba mu biro bya 
3 bajaja ba. mwe? aMukibiilire aba- 
na ba'mwe, nabana ba mwe (babū- 
lire) abana babwe, nabana babwe 
4 abemirembe emirala. Ebyo aka- 
waka byekafi sawo ?enzige ebiri- 
'de; nebyo enzige byeyafi' sawo ka- 
luse'jera kabiri'de; nebyo kaluse- 
'jera byekafi sawo akacaka kabiri- 
5 'de. Muzukuke, 'mwe abatamivu, 
mukabe amaziga; muwowogane, 
'mwe 'mwena sabanywa omwenge, 
olwomwenge omuwomerevu; ku- 
banga “gumalidwawo okuva ku 
6 kamwa ka'mwe. Kubanga “e'gwa- 
nga litaba'de ensi yange, eryama- 
nyi eritabalika: amanyoge manyo 
ga mpologoma, era alina amaso- 
7 ngezo agempologoma enkulu. Azi- 
si za omnzabibn gwange, era asa- 
sambu'de omutini gwange: agusa- 
sambuli'de dals, era agusu'de wa- 
la; amatabi gagwo gafuse meru. 
8 Kungubaga ngomuwala. eyesibye 
. ebibukutu bwakungubagira 'bawe 
9 owomubuwalabwe. Ekiwebwayo e- 
kyobuta nekiwebwayo ekyoku- 
. nywa bimali'dwawo okuva mu nyu- 
mba ya Mukama; na, aba- 
10 wereza ba Mukama, bawubala. E- 
nimiro, ezise, “ensi ewnbala; kuba- 
nga eng'ano ezise, omwenge omusu 
11 gnkaze, amafnta gagwerera. Mu- 
kwatibwe ensonyi, 'mwe abaluni, 
muwowogane, luwe abawawapula 
emizabibu, olweng'ano ne sayiri; 


.kubanga ebikungulwa ebyomuni- 
12 miro bifu'de. Omuzabibu guwoto- 
se, npmutini guyongobera; omu- 
komamawanga nolukindu nomucii- 
ngwa, emiti gyona egyomunimiro, 
giwotose : kubanga /esanyu liwoto- 

13 se okuva ku bana babantu. 9 Mwe- 
sibe (ebibnkutu) mukungubage, 
'mwe bakabona; muwowogane, 
'mwe abawereza abekyoto; mu'je 
mngalainire nga mwamba'de ebibu- 
'kutn nemukesa obu'de 'mwe aba- 
wereza ba Katondé wange: kuba- 
nga ekiwebwayo ekyobu'ta nekiwe- 
hwayo ekyokunywa baguguba na- 
byo eri enyumba ya Katonda wa- 
'mwe.  #Mutukuze okasiba, muite 
okukung'ana okutukuvu, muku- 
ng'anyize abaka'de ne bona abali 
munsi eri enyumba ya Mukama 
. Katonda wa mwe mumakabire Mu- 
16 kama. Zitusinze olwolunaku! ku- 
. banga 4 viunaka lwa Mukama lu- 
natera okutūka, era luli'ja ku- 
zikiriza akuva eri Omuinza webinta 
16 byona. E mere temali dwawo 'fe 
nga tulaba, (wewawo,) esanya no. 
kujaguza okuva mu nyumba ya Ka- 
17 tonda wa'fe? Ensigo zivūnda wa- 
nsi wamafunfugu gazo: amawanika 
galeke'dwawo, amaterekerò gasuli- 
'dwa; kubanga eng'ano ewotose. 
18!Eusolo nga zisinda! amagana 
gente gabuli'dwa amagezi, kubanga 
tezirina mu'do; wewawo, ebisibo 
19 byendiga ™ bireke'dwawo. Ai Mu- 
kama, 'gwe nkabira : kubanga omu- 
liro gwoke'za amalūndiro agomu- 
dangu. nenimi zagwo zoke'za emi- 
20 ti gyona egyomunimiro. Wewawa, 
. .ensolo ezomunsiko #zikuwankira- 


14 


14.:3—1. 2). 
nobulangibwe buliba 





I Zab Li. 


i Yok 13, 
45. 
“Zab W. 
a. 


t Nge. 10. 
3. 


Jin. 
Ter Azn 
#Yyer. 445 





“Zah 104 
91; M315 





2 1-30 
wankira : kubanga emi'ga egyama- 


Amba 
20. 


b Am. 4.13. 


t Ez 28.13. 


4 Kub.9.7. 


“ Mat, 34. 
a. 





YOERI. . 





'zi gikali'de, nomuliro gwoke'za 
amalindiro agomu'dungu. 


Muruma ekondere mu Sayuni, 
era mnlāize ku lusozi Iwange olu- 
takuvu ; bona abali munsi bakanka- 
ne: kubanga olunaku Iwa Mukama 


2 


3 lu'ja, kubanga lali kumpi; 4 oluna- |. 


ku olwekizikiza nekikome, olunaku 
olwebire nekizikiza ekiku'te, è nge- 
mimbya bwesalira ku nsosi; e'gwa- 
nga edene era eryamainyi, tewabi- 
ngawo eribenkana, sa tewalibawo 
nate oluvanyuma Iwabwe, okutiisa 
ku myika. egyemirembe emingi. 
$ Omuliro gwokya mu maso gabwe; 
era enyuma wabwe enimi zomuliro 
zaka: ensi eri “ngolusuku liwa A- 
deni ma mberi yabwe, nenyuma 
yābwe 'diingu eryazika; 'so naye 
4 tewali eyali abawonye.. 4 Enfanana 
yabwe eri ngenfanana yembalasi; 
era ngabebaga'de embalasi bweba- 
5 'dukana bwebatyo embiro. Babiika 
(nga bawūma) ngamagali bwega- 
wunmira ku ntiko zensozi, ngomu- 
liro bweguwūma ogwokya ensa- 
mbu, nge'gwhuga eryamanyi erisi- 
6 mbyeenyiririolwolutala. Olwoku'ja 
kwabwe abantu babalagalwa, amaso 
7 gona gafuse 'bala. Ba'duka mbiro 
ngabasaja nbamanyi; balinya ' bu- 
gwe ngabagaja abalwanyi; era: ba- 
simba bili wunta mu 'kubolye, 's0 
8 tebasobya nyiriri. 'So tewali eye- 
siga mwne; basimba buli muntu 
mu mpitiroye: era bawagulira a- 
wali ebyokulwanyisa, 'so tebakoma 
9 (mu: Jagendo lwābwe). Babūka ba- 


wa ku kibuga; bafabutukira ku |. 


gwe; bawalampa nebatūka mn 
nyumba; baingirira mu bitali ngo- 
10 mu'bi. E'taka likankana mu maso 
gabwo ; e'gula lijugumira : “enju- 
“nomwezi bibako ekizikiza, ne- 
munyenye zirekayo okwaka kwazo: 
11 era Mukama aleta e'dotozirye mu 
. maso ge'gyerye; knbanga. olasisi- 
ralwe lunene nyo; kubanga oyo a- 
tūkiriza ekigambokye wa manyi: 
kubanga olunaku lwa Mukama lu- 
kulu, Iwa ntisa nyo nyini; era /ā. 
12 ni ainza okulusohola? Era naye 
ne kakano #munkyikire nomutima 
a'mwe gwona, inokusiba nokukã- 
13 ba amaziga nokuwubala : era #mġė- 
yuze omutima gwa'mwe '80 si bya- 
mbalo bya'mwe. mukyūkire Muka- 
ms Katonda wa'mwe: (kubanga 
“wa kisa, era a'ju'de oknsasira, alwa- 
wo okusunguwala, era akwatirwa 
nyo ekisa, era. yejusa obutaleta bu- 
14 bi. “Ani smanyi obanga takyuke 
neyejusa naleka # omukisa enyuma- 
we, kye ° kiwebwayo ekyobu'ta ne- 
kiwebwayo ekyokunywa eri Muka- 
ma Katonda wa mwe? eo’ 


15 Mufüire ekondere ma Sayuni, 
mutukuze okusiba, muite okuku- 
16 ng'ana okutukuvu: mukung'anye 
abantu, > mutuknze ekibina, muku- 
ng'anye abaka'de, mulete abana a- 
bato nabo abayonka amabere: a- 
wasa omugole ave mu kisengekye, 
17 nomagole mu njuye. Bakabosa, a- 
-bawereza ba Mukama, bakabire a. 
maziga wakati wekisasi nekyoto. 
era bogere nti Sasira abantubo, a 

ı Mukama, 86 towayo busikābwo o- 
 kuvumibwa, amawanga okubafuga : 
r kiki ekinaba kiboge za mu mawa- 
nga nti Katonda wabwe aliru'dawa? 

18 Awo Mukama nakwatirwa obu- 


n 
19 'gya ensiye, nasasira abantube. A- 


we Mukama na'damu nagamba a- 
bantube nti Laba, ndibawereza 3e- 
ng'ano nomwenge namafuta, era bi- 
riba'kusa : 'so siribafūla nate eki- 
20. vume mu mawānga: naye ndiba- 
'gyako t (e'gye) eryobukika obwa ko- 
no nenditwala wala, nembagobera 
munsi enkalu eyalekebwawo, aba- 
kulembezebe “ mn nyanja eyebuva- 
njuba, nabasembibe © mn nyanja 
| eyebugwanjuba; nekivindukye ki- 
ririnya, nokuwnnyakwe kalirinya, 
21 knbanga akoze ebikulu. ‘Totya, 
'gwe ensi, sanyuka ojaguze ; kuba- 
22 nga Mukama akoze .ebikulu. Te- 
“mutya, mwe ensolo ezomunsiko ; 
kubanga vYamalundiro agomu'dū- 
ngu galoka, kubanga omuti gubala 
ebibala hyagwo, omutini namuze- 
28 ituni gireta amānyi gagyo. Kale 
musanyuke, 'mwe abana ba Sayu- 
ni, era mujagulize Mukama Kato- 
nda wa'mwe: kubanga abawa ze- 
.nkuba eya to'go mu kigera kyayo 
. ekisana, era abatonyeseza enkuba, 
enkuba eya to'go neukuba eya 'dū- 
mbi, mu (mwezi) ogwoluberyeberye. 
24 Namawiliro gali'jula eng'ano, 4na- 
mase golero galiyika omwenge na- 
25 mafuta. Era ndiba'diza emyaka e- 
“nzige gyeyalya,kalnse'jera nakacaka 
nakawuka, e'gye lyānge eringi lye- 
26 nagaba okubatabala. Kale munalya- 
a bingi nyo, nemu kuta, nemute- 
ereza erinya lya Mukama Kato- 
nda wa'mwe eyabakola ebyekitalo: 
d nabantu bange tebalikwatibwa 
27 nsonyi enaku zona. Era mulima- 
v nya nga ndi “wakati mu Isiraeri, 
“ era nga d ndi Mukama Katonda wa- 
'mwe, 's0 tewali mulala: nabantu 
bange tebalikwatibwa nsonyi. 
283 Awoʻolulitūka oluvanyuma /ndi- 
-fuka omwoyo gwange ku bona aba- 
“jina omubiri; kale 9 batabani ha- 
: mwe ne bawala ba'mwe baliragnla, 
. abaka'de ba'mwe balirota ebiroto, 
abalenzi ba'mwe baliraba okwole- 
29 sebwat; era ne ku ba'du ne ku ba- 
| zana mu naku ezo kwendifuka o- 
30 mwoyo gwange... Era 'ndyolesa 


“Yo. 1. 10. 
Mala. 3. 10 
neb. 


tYer. 1. 14. 


“ Ez 47.18. 
Zek. 14. 8. 
w Ma. 11. 
34. 


y Yo. 1.19. 


a Yo. 3. 13. 


b Is. 9. 23. 


e Lev. B. 
11 neh. 
Kos. 11.9. 
d Is. 45. 5. 
Er. 39. 22. 
“ Rik.2. 17 
neb. 

S Ts. 44. 3. 
Ez. 39. 9. 
Zek. 12.10. 
9 Is. 54.13. 


i Luk, 21. 
31. 





720 


AMOSI. 





k lu. 10. 

t Kub. 6 
12 

m lu. 11. 
" Mala. 4. 


5. 
° Bal. 10. 
13. 


d Is. 68. 16. 
Ez. 33. 22. 
0b. 1. 

Nak. 3. 10. 


J Am. L9. 


12 Byom. 
21. 16 neb. 


“Zek 114. 3. 


ebyekitalo mu 'gulu ne munsi, o- 
musai nomuliro nempagi ezomu ka. 
31 k Enjuba erifuka kizikiza, | nomwe- 
zi okuba omusai, olunaku iwa Mu- 
kama #: olukulu era olwentisa * nga 
32 terunaba kuja. Awo olulituka 
o buli alisaba erinya lya Mukama a- 
lirokoka : kubanga P ka lusozi Sa- 
yuni ne mu Yerusalemi walibawo 


' abo abaliwona, nga Mukama bwe- |: 


Zek. 8. 6. 3 
neb. 


yayogera, ne mu ” kitūndu ekiri- 
A'kawo (mulibamu) abo Mukama 
baliita. Kubanga, laba, € mu na- 
ku ezo ne mu biro ebyo, bwendi- 
komyawo obusibe bwa Yuda ne 
2 Yerusalemi, bndikung'anya ama- 

wanga gona nembaserengesa © mu 


kiwonvu kya Yekosafati ; kale ndi- |: 
“ wolereza abantu bānge nobusika |. 


bwange Isiraeri bebasasanyi'za mu 
mawanga nebagabana ensi yange 
nga dnyima eyo nga mpoza na- 
3 bo. Era #bakubi'de abantu ba- 
nge obululu: era bawa'deyo omu- 
lenzi olwomukazi omwenzi, 'neba- 
tunda omuwala olwomwenge,” ba- 
4 lyoko banywe. Wewawo, na'mwe 
nfayo ki eri 'mwe, 'mwe /Tulo ne 
Sidoni nenjui zona Ezobufirisuti ? 
Mulinsasula? nokusasula bwemu- 
liba nga munsasu'de, ndyinguya 
. mangu ndisambyako oku'za okusa- 
sula kwamwe ku mutwe gwa'mwe 
5'mwe. Kabanga 7mutu'te efeza 
yange ne zabu yange, nemutwala 
mu bigwa bya 'mwe ebintu byange 
6 ebiriingi ebisanyusa; era abana ba 
Yuda nabina ba Yerusalemi mwa- 


abana Babayonani, muba- |: 


'julule (okabatwala) ewala nensalo 

7 yābwe: laba, ndibagolokosa mu 
kifo gyemwabatiinda, era ndi'za o- 
'kusasula kwa'mwe ku mutwe gwa- 

8 'mwe 'mwe; era nditūnda bataba- 
ni ba'mwe ne bawala ba'mwe mu 
mukono gwabina ba Yuda, nabo 
balibaguza abasaja Abeseba, e'gwi- 
nga eriri ewala : kubanga Mukama 
yakyoge'de. E 

9 Mulangire kino mu mawinga; 
mutegeke obulwa: mugolokose a- 
basaja abamānyi: abasaja bona 


abalwanyi basembere, bambuke. 
10 :Muwese enkumbi za'mwe okuba 
ebitala, nebiwabyo bya'mwe okuba 
amafumu: omunafu ayogere nti 
11 Ndi wa manyi. Mwanguwe mujoc, 
Umwe'mwena amawanga agetolo'de 
mukung'ane : serengesa eyo ababo 
13 abamanyi, si Mukama, Amawanga 
. gaimuke gambuke kmu kiwōnvu 
kya Yekosafati: kubanga eyo gye- 
nditula lokusala omusango gwa- 
13 mawanga gona agetolo'de. m Mu- 
0 tekewo ekiwabyo, kubanga ebikū- 
ngulwa' byenge'de: mn'je musa- 


mbe; kubanga meso'golero li'ju'de, a 


amabanvu gayika ; kubanga obubi 
14 bwābwe bungi.. Olugube, olugube 


o Enju- 
ba nomwezi biriko ekizikiza, nemu- 
nyenye zirekayo okwika kwazo. 

16 Awo Mukama aliwuluguma ngai- 
ma Esayuni, alireta  e'dobozirye 
ngaima Eyerusalemi; ne'gulu ne- 
nsi birikankana: naye Mukama a- 
liba bu'dukiro eri abantube era e- 

17 kigo eri abana ba Isiraeri. PBwe- 
mutyo mulimanya nga 'nze ndi 

- -Mukama Katonda wa'mwe, abera 
'ku Sayuni ”olusozi Iwange oluta- 

wi kuva: kale Yerusalemi kiriba ki- 
tukuvu, 's6 #tewalibg ba'na'gwänga 

18 abalikiitamu wate. Awo tolalitūka 

-ku lunaku luli ensozi ziritonya o- 
mwenge omuwomerevu, nobusozi 
bulikulukuta amata, nobu'ga bwona 
obwa Yuda bulikulukuta amazi; 
'era “olu'zi luliva mu nyumba ya 
Mukama, hilifukiriraekiwonva # Si- 

19 'timu. Misiri eriba matongo, ne 

1 Edomu eriba 'diingu eryalekebwa- 
wo, olwekye'jo ekyagirirwa abāna 
ba Yuda, kubanga bayiye omusai 

- ogutaliko musango munsi yabwe. 

20 Naye Yuda aliberera enaku zona, 

- ne Yerusalemi okuva kn mirembe 

21 okutiika ku mirembe gyona. Era 
ndirongosa omneai gwibwe gwesa. 
longosa: kubanga Mukama nbêra 
ku Bayuni. 





AMOSI. 


EstoanmBo bya Amosi aeyali owo. | 2 Nayogera nti Mukama aliwalu- 


1 kubasiimba be > Tekos, byeyakaba 


ebya Isiraeri mu mirembe gya < U- 
'ziya kabaka wa Ynda ne mu mi- 
rembe gya 4 Yeroboamu mutabani 
wa Yoasi kabaka wa Isirseri, nge- 
kyasiga'deyo emyaka ebiri okutiika 
ku ¢ kikankano kyensi. ' 


gama ngaima Esayuni, era alireta 
e'dobozirye ima Eyerusalemi ; 
kale amalūndiro agabasimba gali- 
wubala, nentiko ya Katumeri eri- 
wotoka. 

8. Bwati bwayogera Mukama nti 
Olwabyonono bisatu. ebya / Dams- 





T 


‘ila24 


Yarn 


Jis 17. 3. 





AMOSI. 





>? Yer. 47.4 


P Yo. 34 


? Zab. 137. 
Yer. 71. 3. 


"Lab. Z. 
41. l 


tYer. 491. 
Zet. 2 8,9, 


” Kos. 13. 
164. 


Bs. 
20. 


siko, wewawo, olwebina, sirikyüsa 
kubonerezebwa kwakyo okukivako; 
'kubenga 7 bawu'de iGireadi nebi- 

4 ntu ebiwūla ebyebyuma: naye ndi- 
werera'. omuliro mu nyumba ya 
k Kazaeri, kale gulyokya amayu- 

b mba ga Benukadadi. Era ndime- 
nya ekisiba kya Damasiko, ne'ma- 
lawo oyo abera mn kiwonvu kya 
Aveni, noyo akwata omu'go ogwo- 
bwakabaka (ndimumalawo) okuva 

.. ku nyumba ya Edeni: nabantu A- 

“ bebusuli baligenda mu busibe Eki- 

ri, bwayogera Mukama. 

6 Bwati bwayogera Mukama nti O- 
lwebyonono bya ! Gaza bisatu, we- 
wawo, olwebina, sirikyūsa kubone- 
rezebwa kwakyo okukivako; ?ku- 
banga batwäla nga basibe e'gwanga 

7 lyona okubawayo eri Edoma : naye 
ndiwereza omuliro ku bugwe we 
Gaza, era gulyokya amayumba ga- 

8 kyo: era ndimalawo abali mu »” A- 
sudodi, noyo akwata omu'go ogwo- 
bwakabaka (ndimumalawo) okuva 
ku Asukuloni: era ndikyusa omu- 
kono gwange okulwana ne Ekulo- 
ni, 9 nekitundu ekifi'sewo Ekyaba- 
firisuti balizikirira, bwayogera Mu. 
kama Katonda. 

9 Bwati bwayogera Mukama nti 
Olwebyõnöno bya ? Tulo bisatu, 
wewawo, olwebina, sirikyūsa kubo- 
nerezebwa kwakyo okukivako ; ku- 
ba bagabula : egwanga_lyona 
eri Edomu nebata'jukira ndagano 

10 eyoluganda: naye ndiwereza omu- 

iro ku bugwe we Tulo, era gulyo- 
kya amayumba gakyo. . 

11. Bwati bwayogera Mukama nti 
Olwebyonono bya r Edomu bisatu, 
wewawo, olwebina, sirikyūsa kubo- 
nerezebwakwo okumuvako ; kuba- 
nga yai ganyanga “ mugandawe ue- 
kıtala, nasula okusasira kwona, o- 
busingubwe nebutagulatagula ena- 
ku zona naguguba nekiruikye emi- 

12 rembe gyona: naye niliwereza o- 

- muliro ku Temani, era gulyokya 

- amayumba Agebozula. 

13 Bwati bwayogera Mukama nti 

. Olwebyōnöno ebyabana ba t Amoni 
bisatu, wewawo, olwebina, sirikyii- 
sa kubonerezebwa kwabwe okuba- 

“ vako; kubanga " babaze abakazi a- 

' bali embuto Abegireadi, balyoke 

14 bagaziye ensalo yabwe: naye ndi- 

kuma CMA an bugwe We wLa- 

| iba, era gulyokya amayumba 0, 
nga balekana ku lunaku saa ara) 
kibuyaga ngakunta ku lunaku o- 

15 lwembuyaga ezakazimn; era kaba- 
ka wibwe aligenda ma busibe, ye 
nabakiingube wamu, bwayogera 
Mukama. 


>) Bwati alaka. bi abu Mukama nti ©- 
lwebyênono bya Moabu bisatu, 


wewawo, Olwebina, sirikyūsa kn- 
bonerezebwa kwakyo; 4 kubanga 
yayokya amagumba ga kabaka wa 

2 Edomu nagafula e'vu : naye ndiwe- 
reza omuliro ku Moabu, era gulyo- 
kya amayimba Agekeriosi; era 

oabu alifa, nga basasamala nga 

8 balekäna nga bafiiwa ekondere : era 
ndimalawo omulamuzi okuva wa- 
kati mukyo, era ndi'tira abakiingu 
bamu bona wamu naye, bwayogera 
Mukama. = 

4 Bwati bwayogera Mukama. nti 
Olwebyonodno bya Yuda bisatu, we- 
wawo, olwebina, sirikyusa kubone- 
rezebwakwe okumuvako; kuba- 
nga baganyi amateka ga Mukama, 
's60 tebaku'te kata kabari nebyobu- 
limba byibwe bibawabi'za, c baja- 
ja babwe byebagobereranga mu ku- 

5 tambula kwabwe: naye ndiwereza 
omuliro ku Yuda, era gulyokya a- 
mayumba Ageyerusalemi. 

6 Bwati bwayogera Mukama nti 
Olwebyonono bya Isiraeri bisatu, 
wewawo, Olwebina, sirikyusa kubo- 
nerezebwakwe okumuvako; kuba- 
nga “ batiinze omutukirivu olwefeza 

7 neyetaga olwomugogo gwengato: a- 
bawankirawankira enfufu eyokunsi 
eyokumutwe gwabavu,nebakyamya 


olugendo olwabawombefu: nomu-' 


saja ne kitawe baliingira eri omu- 
wala (omu), okwonona erinya lya- 
8 nge etukuvu: era bagalamira ku 
ma'bali ga buli kyoto ku €ngoye 
zebasingirwa, ne mu nyumba ya 
Katonda wabwe mwebanywera o- 
9 mwenge gwabo bebatanze. Era 
naye /nazikiriza Omwamoli mu 
mberi yabwe, obuwanvubwe bwali 
ngobuwanvu obwemivule, eri yali 
wa manyi ngemyera; era naye na- 
zikiriza ebibala bye engulu nemi- 
10 zigye wansi. ra vnabalinyisa 
nga mba'gya munsi Yemisiri ne- 
mbalung'amiza emyika amakumi 
ana mu'dingu, okulya ensi Eyo- 
11 mwamoli. Nengolokosa ku bata- 
bani ba'mwe okuba bana'bi, ne ku 
balenzi ba'mwe okuba i Abawonge. 
“Si bwekiri bwekityo, ai 'mwe aba- 
na ba Isiraeri? bwayogera Muka- 
12 ma. . Naye knemuwa Abawonge 
omwenge okunywa; nemulagira 
bana'bi nga mwogera nti Temula- 
13 gula. Laba, ndibanyigiriza mu ki- 
fo kya'mwe, nge'gali eri'ju'de ebi- 
14 nywa bwerinyigiriza. Awo okn- 
'daka kulibula l! owembiro, 50 no- 
wamanyi talyongera mānyige, 'sō 
15 nomuzira talyewonya : 'so noyo ta- 
liimirira akwata omatego; nowe- 
mbiro oku'duka talyewonya : m sõ 
moyo eyebagala embalasi talyewo- 
16 nya: noyo alina obugumu mn bama - 
. nyi ali'duka ngali bwerere ku luna- 
ku olwo, bwayogera Mukama., 


b Lev. 
14 neb. 


Er 2. 
18, 30. 


d Ler. 3. 
30. 


6 Kur. 2. 
28. 


JS Kubal. 
21. 21-25. 
Yos. 24. 8. 


# Kurv. 12. 
91. 
Am. 3. 1. 


i Kubal 
6. 2. 
Kung. 47. 


k Kubal. 
6. 3. 

I Mub. 9. 
u. 


"Zab. 3. 
17. 


122 


s Ma. 7. 6. 
Zab. 1 

19 neb. 

b Es. 9.6. 
Dan. 9. 12. 
Mat 10. 
Luk. 12. 


fal. 2. 
1 Petai. 


“Is. 45.7. 
d Lub. 6. 


13; 18. 17- 
21. 


“Bik. 420. 
1 Kol. 9. 


b Zah. 89. 
38. 


12 mbago 


AMOSI. 


nga, laba, enaku ziribatūkako clwc- 
baliba'gyawo namalobo, nekitūndu | 24 


MUWULIRE ekigambo kino Muka. 


Isiraeri, ku kika kyona kyenalinyi- 
sa nga nki'gya munsi Yemisiri, 
2 ngayogera nti #"Mwe 'mwe'ka' be- 

namanya ku bika byona ebyensi 

zona :. 'kyendiva mbabonereza o- 

lwobatali butikirivu bwa 'mwe bwo- 

3 na. Ababiri bainza okutambalira 
awamu wabula nga batabaganye ?- 

4 Empologoma ewulugumira mu ki- 
bira nga terina mui'go? empologo- 

1 ma ento eima mu mpaku yayo oku- 

6 lira nga teriko kyeku'te? Enyonyi 
emza okugwa mu mutego kunsi nga 
tebagiteze kakunizo? omutego gu- 
masuka okuva wansi nga teguliko 

6 kyegukwasi'za? Bafūira ekondere 
mu kibuga, abantu nebatatya ? c o- 
bubi bugwa ku kibuga, Mukama nga 

7 tabulêse? : Mazima Mukama Ka- 
tonda taliko kyalikols wabula dnga- 
bi'kuli'de aba'dube bana'bi ekyama- 

'8 kye. Empologoma ewulugumye, a4- 
: ni atatye? Mukama Katonda ayo- 
ge'de, “ini ainza obutalagula ? 

9 Mulāngire mu mayumba mu /A- 
sudodi ne mu mayu mansi Ye- 
misiri, mwogere nti Mukung'anire 
“ku nsozi 9 Ezesamaliya, malbe 
mjogano eziri omwo bwezenkana 

_ obungi, nokujõga bwekuli okuli o- 

10 mwo wakati. Kubanga tebamanyi 
kukola bya nsonga, bwayogera Mu- 
kama, abo abatereka ekye'jo nobu- 

11 nyazi mu mayumba gabwe. Mu- 
kama Katonda kyava ayogera bwa- 
ti nti (Walibawo) omulabe, okwetê- 
lola ensi enjui zona: naye alikaka- 
nya amanyigo okukuvako, namayu- 

alinyagibwa. Bwati bwa- 
ogera Mukama nti Ngomusumba 
wawonyako mu kamwa kempolo- 
goma amagulu abiri oba ekitundu 
kyokatu; bwebatyo abana: ba Isi- 
raeri bwebaliwonyezebwa, abatiila 
mu Samaliya mu nsonda yekiriri 

“ne ku bigugu ebya aliri ebyokukita- 

13 nda. Muwulire mube julirwa 

eri enyumba ya Yakobo, bwayogera 
Mukama Katonda, Katonda owe- 


14 'gye. Kubanga ka lunaku Iwendi- 


bonereza Isiraeri olwebyondnobye, 
era ndibonereza iebyoto bya £ Be- 
seri, # nainayembe gekyoto galisali- 
15 bwako negagwa wansi. . Era ndi- 
kuba #enyumba eya to'go wamu 
' _' nenyumba eyekyeya; #nenyumba 
ezamasinga ;ziribula, namayumba 


amanene. galikoma, bwayogera Mu- |. 
; E E ; 


kama. 
4 MuwuLire ekigambo kino, 4 mwe 
ente Ezebasani, abali ku lusozi 
lwa Samaliya, abajoga abāvu, aba- 
kamnia abetaga, abagamba bakamá 

2 babwe nti Mulete tunywe. Muka- 
ms Katonda balai'de obutukuvabwe 


ma kyaboge'deko, 'mwe abina ba 


8. 1—5. 2 





kya'mwe ekirifi kawo (baliba'gya- 
8 we) namalobo agavuba. Era muli- 
vamu nga muita mn bitali ebiwa 
gu'dwa, buli emu ngesimbira dala 
mu 1naso gayo; nemwesiila mu Ka- 
lumoni, bwayogera Mukama. 
4 Mu'je Ebeseri mwōnōne; (mu'je) 
: d Egirugali mwongere okwonona 
(kwa'mwo); era muletenga 
“ za'mwe buli nkya ° nebitāndu bya- 
'mwe ebyekumi buli naku esatu; 
b muweyo / sadaka eyokwebaza kwe- 
“ byo 4 ebizimbuluknswa, mulingi 
í ebiwebwayo' kubwa'mwe mubira- 


like: kubanga ekyo kyemusima, ai | 2 


'mwe abana ba Isiraeri, bwayogera 

: 6 Mukama Katonda. Era nange mba- 
wade obulongofu bwamanyo mu 

: bibuga bya mwe nokubulwa e'mere 
mu mayumba ga mwe gona: era 

' k maye temu ' dan gyendi, laaah 
7 gera "Mukama. Era nange !mbaszii- 
ri'za' enkuba, ngekyasiga'deyo e- 

” myezi esatu okutiisa amakiingula : 
“mentonyesa enkuba ku kibuga eki- 
mu, nenziiza enkuba obutatonya ku 
kibuga ekirala : ekitandu kimu kya. 
tonyebwako, nekitiindu kyetatonya- 

& ko nekiwotoka. Awo abumuabibuga 
SN ên akan nebatambulata. 
mbula nebatuka mn ekimu 
'Okunywa amazi, '8ō teba kudanga : 
era naye temu'danga gyendi, bwa- 

' 9 yogera Mukama. Mbakubye noku- 
gengewala nobukuku: akawika ka- 
“lide olufulube Iwensuku za'mwe 
nensuku za'mwe ezeminsbibu ne- 
mitini gya mwe nemizeituni gya- 
'mwe: era naye temu'danga gye- 

10 ndi, bwayogera Mukama. Mpere'za 
mu'mwe kawumpuli ngengeri Eye- 

: misiri bweyali: abalensi ba'mwe 
mba'se 'nekitala, œ nenziyawo e- 
mbalasi za'mwe; ne'ninyisiza ne 
mu nyindo za'mwe okuwunya kwo- 
lusisira Iwa'mwe : era naye temu- 
'danga gyendi, bwayogera Mukama. 

11 Nsu'de (abamu) ku’'mwe a nga Ka- 
tonda bweyasūla Sodomu ne Go- 
mola, na'mwe nemuba ° ngomumu- 

li ogusikibwa mu muliro : era naye 

“ temu'danga gyendi, bwayogera Mu- 
12 kama.. Kyendiva nkukola bwenti, 
“ai Isiraeri : era kubanga ndikukola 
kino, weteketeke okusisinkana ne 
18 Katondawo, ai Isiraeri. Kubanga, 
aaa Oyo abiimba ensozi, era atonda 
; em Pabiulira omuntu 

yalowe an afala enkya okuba eki- 
zikira, era alinya ka bifo ebigulu- 
mivu ebyensi; 7 Mukama Katonda 


'. owe'gye lye linyalye. 

5 Muwe IRE kla, akin kino kye- 
nkwata okubakungubêgira, ai e- 

2 nyumba ya Isiraeri. “Omuwala 


“Ya. g 


dKo 4 
15. 


Hait 
BB; 


S Lerv. 1.13. 
1 Ler. g 


17. 

t Kav. 35 
Ler. 22 18 
neb. 


Kap? 
i Yer. 22 


m3 Pasek. 
13. 1. 


"Is 13 19. 


Zex ir 
Yud. 2. 


? Zah. 130. 


ya 
Dan 223, 
pls 


"Ye. 16. 
16. 


ini 


6. 3-6. 8; 





wa Isiraeri agu'de; takyaimuka 
nate: asuli'dwa wansi kunsize; 
3 tewali wa kumuimusa. Kubangas 
bwati bwayogera Mukama Kato- 
nda nti Ekibuga ekyavangamu olu- 
kumi kirisigazawo kikumi, nekyo 
ekyavangamu ekikumi kirisigaza- 
wo; kumi, eri enyumba ya Isiraeri 
4 Kubanga bwati Mukama baaga: 
. mba enyumba ya Isiraeri nti Mu- 
. 'nonye, kale munabanga balamu : 
5 naya temundnyanga “ Beseri, "89 
. temuingiranga mu. Girugali, '80 
temuitanga okugenda c Fbeeruse- 
ba: kubanga Girugali tekirirema 
kugenda mu busibe, ne Beseri kiri- 
6 'gwawo. Muronye Mukama, kale 
munabanga balamu ; aleme okubii- 
bika ngomuliro mu nyumba ya 
. Yusufu, negwokya 'songa tewali 
7 wa kuguzikiza mu Beseri: 'mwe 
abefüla bmusingo okuba abusinso, 
8 nennisiila wansi obutūkirivn; (ma: 
nonye) oyo akola d kakaga nentu- 
“ ngalugoye, era afila ekisikirize e- 


omusana nekiro; aita amazi 
munyanja nagaluka ku maso golu- 
9 kalu; Mukama lye linyalye; aleta 
okuzikirira ku wamanyi nga tama- 
nyiri'de, okuzikirira nekutitika ku 
10 kigo. Bakyawa oyo snenya “mu 
. mulyängo, era batamwa oyo ayo- 
11 gera ebigolokofn. Kale kubanga 
. maulinyirra omwavu, nemumuka- 
mula eng'ano: Jmwazimba enyu- 
mba ezamainja amateme, naye te- 
mulizitülamu; mwasimba ensuku 
zemizabibu ezisanyusa, naye te- 
12 mulinywa mwenge gwamu. Kube- 
nga 'manyi ebyonêno bya'mwe 
“bwebyenkana obungi nebihi bya- 
"mwe bwebyenkana amanyi; 'mwe 
ababonyabonya omutūkirivu, aba- 
lya enguzi, era abagobera abo abe- 
13 taga mu mulyango. Omukabakaba 
,kyaliva asirika mu biro ebifanana 
bwebityo; kubanga bye biro ebibi. 
14 Munonye obuliingi 's0 si bubi, mu- 
lyoke mubërënga, abalamu: kale 
Mukama Katonda owe'gye anābä- 
16 nga ne'mwe nga bwemwogera. Mu- 
kyawenga obubi, mwagalenga obu- 
langi, munywêzēngą  ebyensonga 
mu mulyango: mpozi Mukama 
Katonda 
1 Zet. 27. g ekitūndu kya Yusufn ekifi' sewo. 
16 Mukama Katonda owe'gye, Muka- 
ma, syara ayogera bwati nti Ebi- 
wobe. biriba mu ngūdo zona enga. 
zi; era balyogerera mu makubo 
gona nti Wowe, wowe | kale baliita 
.. omulimi okuknba ebiwobe, nabo 
abalina amagezi okukungubaga o- 
17 kukuba ebiwobe. Awo nin nsuku 
zoną ezemizabibn mulibamu ebi- 
wobe : kubanga ndiita mu'gwe wa- 
18 kati, bwayogera Mukama. Zibgai- 


kyokufa okuba enkya, era asikiriza |. 


owe'gye alikwatirwa ekisa |- 


AMOSI. 


nze 'mwe abegamba iolunaku lwa 

. Mukama! mwagalira ki olunaku 
lwa Mukama?! kizikiza 'sõ si mu- 
19 sana. Kwenkana omusaja nga'du- 
. ka empologoma, e'dubu nesisinka- 
na naye: oba ingira mu nyu- 
mba neyekwata ku kisenge o o- 
20 nogwe, omusota negumuliima. O- 
lunaku lwa Mukama teruliba kizi- 
kiza 'so si musana? ekizikiza zi- 
gizigi 'songa temali kutangala? 
21 4 Nkyawa, nyama embaga za mwe, 
"80 sirisanyukira kukung'ana kn a- 

22 'mwe okutukuvu. Wewawo, ne- 
wakuba'de nga muwayo gyendi e- 
biwebwayo bya mwe ebyokebwa 
nebiwebwayo bya'mwe ebyobu'ta, 

l siribi'kiriza : 'so siri'sayo mwoyo 
eri ebiwebwayo olwemirembe ebye- 

28 nsolo ra'mwe eza sava. Nziyako 
oluyogāno olwenyimbazo; kubanga 
siwnlire nangazo bwezikubibwa o- 

24 buliingi. Naye omusingo gukulu: 
kute ngama zi, nobutūkirivn ngo- 
25 mu'ga. ogwamanyi. Mwandete- 
yeranga emyaka amakumi ana. sa- 


daka nebiwebwayo mu 'dungu, ai |34 


26 enyumba ya Isiraeri? Wewawo, 
mwasitulanga * Sikusi kabaka wa- 
'mwe ne Kiyuni, ebifananyi bya. 
'mwe, emunyenye ya katonda wa- 

27 'mwe, byemwekolera. Kyendiya 
mbatwaza mu busibe oknita Eda- 
masiko, bwayogera Munkama, eri- 
nyalye Katonda owe'gye. > 


a ZIBASANZE abo abegolo'de mn 
Sayuni maho abataliko. kyebatya 
ku lusozi lwe Samaliya, abasaja 
ahaminyi soome pranga erisinga 
ama» änga obukulu, aba’'jirwa e- 
2 nyumba ya Isiraeri! Muite muge- 
nde bEkalune mulabe; muveyo 
mugende ° Ekamasi ekikulu: mu- 
lyoke muserengete Egasi Ekyabafi- 
risuti: bisinga obwakabaka buno 
(bwombi) obulungi? obe ensalo 
yābwe ekira ensalo ya'mwe obuga- 
3'zi? d'Mwe abateka ewala ol n 
olubi 'nemusembeza kumpi entebe 
4 eyekye'jo ; abagalamira ku bitênda 
'ebyamasanga nebegololera ku biriri 
byabwe, nebalya abana bendiga 
abomukisibo, nenyana nga bazi'gya 
5 mu kisibo ; abaimbira enyimba ezi- 
talimu ku 'dobozi eryenanga; abe- 
gênjira ebintn ebivuga “nga Dandi ; 
6 abanywera omwenge mu bibya, 
. nebasãba amafuta agasinga obulii- 
; ngi; naye tebanakuwali'de kubo- 
7 nyabonyezebwa kwa Xusufa. Kale 
kyebeliva / bagenila ma busibe wa- 
mn nabo abusoka okngenda mu 
busibe, nebinyumu byabo abegolola 
8 birivawo. , v Mukama Katonda. ye- 
Yai de ye'ka, bwayogera Mukama 
' Katonda owa gyo, nti Nkyawa io- 
bulingi bwa Yakobo, :nentamwa 


6 


í Ya 1.15; 


k Ta. 1. 14. 
Mala. 1. 
10. 


it Kos. 8.13. 


si Ma. 32 
Ez. 90. 16, 
Bik. 7. 42, 
43. 


"1 Basoek. l 
3). 7. 


3 Byom. 
2 By. 

2 Byom. 
29. 28. 


J Am. 7. 
11, 17. 

7 Yer, 51. 
34 

Beb. 6. 13, 
37 


i Zab. 47. 4. 
Es. 94. ?1. 





k1 
31. 12. 


e Ma. 32 
36. 
Yon. 3. 10. 


b lu. 3. 





amayumbage: kyendiva mpayo e- 
9 kibuga ne byona ebikirimu. Awo 
olulitiika abantu kumi bwebalisiga- 
l10la mu nyumba emu balila. Era 
omuntu bwanasitulibwa kojawe, 
oyo kamwokya, oku'gya amagūmba 
mu nyumba, nagamba oyo ali mu 
< njui ezenyumba ezomunda nti Wa- 
< kyaliwo ali nawe? naye na'damu 
nti Ne'da; kale nalyoka ayogera 
nti Sirika ; kubanga tetuinza kwa- 
11 tula linya lya Mukama. Kubanga, 
laba, Mukama alagi'de, nenyumba 
enene eriwagulwainn ebituli nenyu: 
, mba entono (eribamu) enjatika. 
12 Embalisi ziri'dukira mbiro ku Iwa- 
zi? omuntu alirimira (okwo) nente? 
'mwe okufūla nemufūla omusāngo 
okuba omusisa nebibala ebyobuti- 
13 kirivu okuba abusinso: 'mwe aba- 
sanyukira ekintn ekitaliko kyekiga- 
sa, abogera nti Tetwefuni'de ma- 
14 Maa olwamanyi ga'fe 'fe? Ku- 
nga, laba, ndibaimusizako e'gwa- 
nga, ai enyumba Isiraeri, bwa- 
yogera Mukama Katonda owe'gye; 
era balibabonyabonya okuva ! awa- 
ingirirwa Ekamasi okutiika kn ka- 
'ga aka Alaba. 


Bwatyo Mukama Katonda bweya- 
ndaga: era, laba, yabiimba enzige 
ebimererezi nga bitann'de okumera ; 
era, laba, byali bimererezi okukii- 
ngula kwa kabaka nga kuwe'de. 
2 Awo olwātūka bwezamala okulya 
omn'’do ogwomunsi nendyoka e 
gera uti Ai Mukama Katonda, so- 
nyiwa, nkwegairi'de: Yakobo anā- 
imirira atya? kubanga mutono. 
$ a Mukama neyejusa olwekyo: Te- 
kiribawo, bwayogera Mukama. 

4 Bwatyo Mukama Katonda bwe- 
yaudaga : kale, laba, Mukama Ka- 
tonda naita (abantu) okuwakana 
nomuliro ; negwokya obuziba obu- 
nene, era gwandimazewo nolukalu. 

5 Awo nendyoka njogera nti Ai Mu- 
kama Katonda, lekayo, nkwegairi- 
de: Yakobo anainza atya oknīmi- 

6 rira? kubanga mutono. Awo bMu- 
kama neyejusa ekyo: Era nekyo 
tekiribawo, bwayogera Mukama 
Katonda. 

7 Bwatyo bweyandaga: kale, laba, 
Mukama niimirira ku ma'bati ge- 
kisenge ekyazimbibwa ' nomugwa 
ogugera, era ngaku'te omugwa ogu- 

8 gera mn mukonogwe. Awo Muka- 
ma nang'amba nti Amosi, olaba ki? 
Neng'amba nti Omagwa ogugera. 
Awo Mukama niyogera nti Laba, 
nditeka omugwa ogugera wakati 
wabanta bange Isiraeri; siribaitako 

9 nate Iwa kubiri: nebifo ebigulumi- 
va ebya Isaka hirirekebwawo, nebi- 

` fo ebituknvn ebya Isirneri birizisi- 


7 


AMOSI. 


bwa; era ndigolokokera ku nyumba 
ya Yeroboamu uekitala. 

10 Awo Amaziya < kabona d Owebe- 
seri nitumira Yeroboamu kabaka 
wa Isiraeri ngayogera nti Amosi 
akwekobe'de wakati mu nyumba 
ya Isiraeri: ensi teinza kugamikiri- 

11 za bigambobye byona. Kubanga 
Amosi bwayogera bwati nti Yero- 
boamu alifa nekitala, era Isiraeri 
talirema kutwalibwa nga musibe 

12 okuva munsiye. Era Amaziya nā- 
gamba Amosi nti 'Gwe omulabi, 
genda we'dukire munsi ya Yuda, 

18 olire eyo e'mere, olaguliro eyo: 

' naye tolagulanga nate lwa kubiri 
Ebeseri: kubanga “kye kifo ekita- 
kuvu ekya kabaka, era ye nyumba 

14 ya kab Awo Amosi nalyoka 

- 8'damn nagamba Amaziya nti / Nali 
siri na'bi, sê sali 9 mwana wa na- 
'bi; naye nali í musūmba era mu- 

15 wawaguzi wemisukomoli: Mukama 
nanziya ku (mualimu) ogwokugobe- 
rera ekisibo, Mukama ning'amba 
nti Genda olagule abantu binge 

16 Isiraeri. Kale 'no walira ekigambo 
kya Mukama: Oyogera nti Tolagu- 
langa ku Isiraeri, 'sa totonyesinga 

17 ku nyamba ya Isaka; Mukama 
kyava ayogera bwati nti # Mukazi- 


6. 98.3. 





e 
12. 2 
dAm 314 


“1 Barek. 
12 29-13. 1. 


Jek 135. 
I 2 Hasek. 
23 

IAB‘ LL 


wo aliba mwenzi mu kibnga, ne ai 


““batabanibo ne bawalabo baligwa 
nekitala, nensiyo lerigabibwa no- 
mugwa t nawe ke nyini olifira mu- 
nsi eteri nongofu, era Isiraeri tali. 
rema kntwalibwa nga musibe okuva 
munsiye. 


Bwarryo Mukama Katonda bwe- 
yandaga : era, laba, eki'bo ekye- 
2 bibala gêbang YA Nayogera nti 
Amosi, olaba ki? Nenjogera nti 
Ndaba eki'bo ekyebibala ebyomu- 
kyeya. Awo Mukama nilyoka a- 
ng'amba nti Enkomerero etise ku 
bantu bange Isiraeri; siribaitako 
8 nate lwa kuabiri. Awo enyimba 
ezomuyekalu ziriba kuwowogana 
ku lunaku olwo, bwayogera Mu- 
kama Katonda: emirambo giriba 
mingi; baligisila ma buli kifo 
4 nga basirise. Muwulire kino, ai 
'mwe abagala okulira dala eyetaga 
5 nokumalawo abāvu sbomunsi, nga 
mwogera nti Omwezi ogwakabo- 
neka guli'gwiako di, tulyoke tutū- 
nde eng'ano? ne sabiti, tusumu- 
lule eng'ano? dnga mutonowaza 
efa, era nga munenewaza sekeri, 
era >nga mulyazaminya neminzi- 
6 ni ezobulimba ; tungule abāvu “ne- 
feza, nabetaga nomingga gwengato, 
era tutănde ebisasiro byeng'ano. 
7 Mukama alêi'de obuliingi bwa Ya- 
kobo nti Mazima d serabirenga bi- 
kolwa byabwe ria kimu enaku zona. 
8 Ensi terikankanira ekyo, buli mu- 











ntu nawubila abera omwo? we. | 


wawo, eritumbirira dala wamu nga 
Omu'ga; era eritabanguka ne'ka 
nate nga Omu'ga Ogwemisiri. 
9 Awo olulitūka ku lunaku olwo, 
bwayogera Mukama Katonda, e ndi- 
gwisa enjuba mu tuntu, era ndi- 
reta ekizikiza kunsi obu'de nga 
10 butangāla. Era ndifūla embaga 
za'mwe okuba ekuwubāla, nenyi- 
mba za'mwe zona okuba okuku- 
ngu ; era ndireta ebibukutu 
ku biwato byona, nebiwalata ku 
buli mutwe; era ndirufula /ngo- 
kukungubagira omwava eyazali- 
bwa omu, nenkomerero yalwo ngo- 
11 lunaku olubalagala. Laba, enaku 
. ija, bwayogera Mukama Katouda, 
lwendiwereza enjala munsi, eteri 
njala ya 'mere newakuba'de enyo- 
nta eyama'zi, naye (enjala) 7 eyo- 
kuwulira ebigambo bya Mukama. 
12 Awo balibulubuta okuva ku nyanja 
okutūka ku nyanja (endala), no- 
kuva ebukika obwa kono okutūka 
nebuvanjuba; bali'dukana mbiro 
erni nerni okunonya ekigambo kya 
13 Mukama, 's6 tebalikiraba. Ku lu- 
naku olwo abawala abalingi na- 
14 balenzi baliziri'ka olwenyonta. A- 
balaira ‘ekibi kya Samaliya nebo- 
goa nti Nga Katondawo, 4 ai Dani, 
wali omulamu; era nti Nge'kubo 
lya 'Beeruseba bweriri e'damu; 
abo baligwa 'sō tebaliimuka nate. 


Q NALABA Mukama ngaimiri'de ku 
ma'bali gekyoto: nayogera nti 
Kuba emitwe, emiryingo gikanka- 
ne: era bamenyemenye ku mitwe 
gyabo bona; era ndita nekitala 
owenkomerero kubo : tewaliba ku- 
bo dali'duka, 'so tewaliba kubo 
2 aliwona nomu. #>Newakuba'de nga 
basima; okutūka mu magombe, o- 
mukono gwange guliba'gyayo; era 
newakuba'de nga balinya okntuka 
mu 'gulu, ndiba'sa oknba'gyayo. 
3 Era newakuba'de nga bekwekera 
ku ntiko ya Kalumeri, ndikenenya 
nemba'gyayo; era newakuba'de 
nga bakweke'dwa amaso gange mu 
buziba bwenyanja wausi, ndiragi- 
4 rira eyo omnsota negubalima. Era 
newakuba'de nga bagenda mu bu- 
sibe mu maso gabalabe babwe, ndi- 
ragirira eyo ekitala nekiba'ta: era 


nditeka amaso gānge kubo olwo- 
5 kuleta ¢obubi 'so si bulūngi. Ku- 
banga Mukama, Katonda owe'gye, 
ye wuyo akoma kunsi d nesanuka, 
ba bona abagiberamu baliwubāla ; 
era eritumbirira dala wamu nga 
Omu'ga; era erika nate nga O- 
6 mu'ga Ogwemisiri; ye wuyo azi- 
mba amayuge mu 'gulu, era eyate- 
kawo e'bāngalye ku 'taka; aita 
amazi agomunyanja nigafuka ku 
maso golukalu; Mukama lye li- 
7 nyalye. “'Mwe temuli ngabana 
Babaesiyopya gyendi, ai abāna ba 
Isiraeri? bwayogera Mukama. Sa- 
'gya Isiraeri munsi Yemisiri ne- 
mbelinyisa, nenziya Alafirisuti 
8 Ekafutoli, Nabasuli Ekiri? Laba, 
amaso ga Mukama Katonda gali 
ku bwakabaka obulina ebibi, era 
ndibuzikiriza okuva ku maso ge- 
'taka; /kyo'ka sirizikiririza dala 
nyumba ya Yakobo, bwayogera |! 
ukama. Kubanga, laba, ndira- 
gira era ndiwewera enyuniba ya 
Isiraeri mu mawanga gona, (nge- 
ng'ano) bwewewerwa mu Ingali, 
naye tewaliba na kaweke na kamu 
10 akaligwa ku 'taka. Abalina ebibi 
bona abomubantu bange balifa ne- 
kitala abogera nti Obubi tebulitu- 
tūkako 'sō tebulituknlembera. 
Ku lunaku olwo índisimba e- 
wema ya Daudi eyagwa, nenziba 


9 


11 


ebituli byayo; era ndisimba ebibye | Mi. 7. n 


ebyagwa, era ndigizimba nga mu 
12 naku eze'da; balyoke balye ekitii- 
ndu kya Edomu ekifi'sewo, nama- 
wanga gona agatumibwa erinya 
Iyange, USA Mukama akola 
13 kino. Laba, enaku zi'ja, bwayo- 
gera Mukama, k akabala lwalitūka 
kwoyo akūngnla, noyo asāmbe e- 
zabibu (lwalitūka) kwoyo asiga 
ensigo; nensozi ziritonya omwe- 
nge omuwomerevu, nobusozi bwona 
14 bulisānūüka. Era ! ndikomyawo o- 
busibe bwabantu bange Isiraeri, 
kale # balizimba ebibuga ebyaleke- 


bwawo, nebabitulamu; era balisi- | 33-35 


mba ensuku ezemizabibu, neba. 
nywa omwenge gwamu; era bali- 
rima enimiro, nebalya ebibala bya. 
15 mu. Era ndibasimba kunsi yabwe, 
'so tebalisimbulwa nate munsi gye- 
mbawa'de, bwayogera Mukama 
Katondawo. 








€ Ts. 14.13. 
Kub. 18.7. 


d Kab. 2.9. 


#Yer. 49.9. 
S Ma 24. 
21. 

la. 17.6. 
? Yer. 49.7. 


ilis 211. 


kAm.1.12. 


"Yo. 3.3. 


1 OKWOLESEBWA kwa Obadiya. 
Bwati bwayogera Mukama Ka- 
tonda 4ku Edomu; nti ò'Tuwuli- 
'de ebigambo ebiva eri Mukama 
nomubaka atumidwa eri amawa- 
nga nti Muimuke, tuimuke ku 

2(nsi) ye tulwane naye. Laba, nku- 
fu'de omuto mu mawanga; onyo- 

3 mebwa nyo 'gwe. Amalala agomu- 
mutimagwogakukyami'za,'gwe,azi- 
mba mu biwuku ebyomulwazi, 'gwe 
atula wa'gulu; “ayogera mu muti- 

magwe nti Ani alinzisa wansi? 

4 Newakuba'de ngolinya mu 'gulu 
ngeinpiungu era 4 ekisukyo nga ki- 
tekebwa wakati mu munyenye, ndi- 
ku'si (wasusi) ove eyo; bwayogera 


5 Mukama. “Oba aba'bi ba'ja gyoli, 
oba abanyazi ekiro, ['songa oziki- 
rira!) tebandi'bye bya ku a? 


oba abauozi bezabibu ba'ja gyoli, 
- Jtebandirese zabibu ezerebwawo? 
6 (Ebya) Esau nga binonyezebwa, 
ebikwekebwa ye nga bivumbuka ! 
7 Abantu bona abalagana gyoli ba- 
kuwereke'de okutuka kn ngalo; 
abantu abali balina emirembe nawe 
bakukyami'za era bakulemye; (a- 
bilya) e'mereyo batega omutego 
wansiwo;'80 Ytemuli kutegera mu- 
8 yo i Ku lunaku luli sigenda kuzi- 
iriza abagezigezi (bave) mu Edo- 
mu nokutegera (kuve) mu lusozi 
lwa Esau? bwayogera Mukama. 
9 Era abazirabo, 'gwe k Temani, ba- 
lyekanga buli muntu alyoke a'gyi- 
bwe mu lusozi Iwa Esan era a'ti- 
10 bwe. Kubanga wagirira Zamanyi 
m mugandawo Yakobo, ensonyi zi- 
rikukwata era oli'gyibwawo emi- 
11 rembe gyona. Ku lunaku lwewai- 
mirira ku ma'bali, ku lunaku a- 
baise Iwebanyaga ebintubye naba- 
genyi Iwebaingira mu nzi'gize eza 
wankaki ~*nebakuba akalulu ku 
Yerusalemi, nawe nofanana ngomu 
12 kwabo. Naye totunulira lunaku 
lwa mugandawo kn lunaku olwo- 
kugwirwako akabi, 'so tosanyuka o- 


lwabana ba Yuda ku lunaku olwo- i 


OBADIYA. 


kuzikirira kwibwe; 's6 tewekuza 
nakamwako ku lunaku olwakabi. 
13 Toingiranga mu lu'gi olwa wanka- 
ki olwabantu bange ku lunaku 
mwebalirabira enaku; 's6 niwe 
totunuliranga kabi kibwe ku luna- 
ku mwebalirabira enaku 'so temu- 
komanga ku bintu byabwe kulanaku 
14 mwebalirabira enaku. 'Sō toimiri- 
yanga mu masang 'anrzira okuzikiri- 
ze abantube abawona; 'so towa- 
ngayo bantube abasigalawo ku 
15 lunaku olwakabi. Kubanga oolu- 
naku lwa Mukama lusembere'de 
amawanga gona; Pnga bwewakola 


bwekityo bwekirikukolebwa 'gwe; | 2 


rbyokola birida ku mutwegwo. 
16 Kubanga #bwemwanyweranga ka 


lusozi Iwange olutukuvu, bwekityo |. 


amawänga gona bweganinywanga 
enaku zona; wewawo, ganinywa- 
nga ganamiranga galiba ngagata- 
17 bingawo. Naye ! ku lusozi Sayuni 
kulibako abawona, era Jaliba lutu- 
kuvu; nenyumba ya Yakobo eriba 
18 nebintu byabwe. Era enyumba ya 
Yakobo eriba muliro nenyumba ya 
Yusufu (eriba) lalimi olwom 
. nenyumba ya Esau nsambu, nabo 
balyaka gyebali, balibazikiriza; 'so 
.tewaliba muntu wa mu nyumba 
ya Esau alisigalawo; kabanga Mu- 
19 kama yakyoge'de. “#Nolusozi Iwa 
Esau lulifiika Iwaho abebukika o- 
 bwadyo; (ensi) Yabafirisuti (eri. 
ba) yabo abensenyi; era bo balirya 
enimiro ya Efalaimu, nenimiro 
Eyesamaliya: era Gireadi (eriba 
20 ya) Benyamini. Nabo abe'gye lino 
eryabana ba Isiraeri abafugibwa 
obu'du abali mu Bakanani, (baliba 
nensi) okutūka ku y Zalefasi ; nabo 
abomu Yerusalemi abafugibwa o- 
bu'du abali mu Sefaladi baliba ne- 
21 bibuga ebyebukika obwadyo. Era 
abalokozi balirinya ku £lusozi Sa- 
yuni basalire olusozi ìwa Esau 


omusango; 4 nobwakabaka buliba ' 3 


bwa Mukama. 





Amt 
n 


v Zet. 2 5 
neb. 


? 1 Basoek. 
17. 9, 16. 


t Kub. 4 
1. 
a Zah 2 


Pan. 24 | 
Kub lé 





L 1—3. 2. 





1 Awo ekigambo kya Makama kya'ja 
2 kyogera nti Golokoka, ogende b Ini- 
neve ekibuga ekyo ekinene okira- 
ngirire; kubanga obubi bwabwe 
bulinye (butūse) mu inaso gange. 

8 Naye Yona nagolokoka oku'dukira 
c Etalusisi okuva mu maso ga Mu- 
kama; naserengeta 4 Eyopa nalaba 
ekyombo ngakigenda Etalusisi; a- 
wo nabawa cwpoza yakyo uasabala 
omwo agende nabo Etalusisi ave 
4 cinu maso ga Mukama., Naye Mu- 
kama nāsindika empewọ enyingi 
ku nyanja, omuyaga omungi negu- 
ba ku nyanja kyombo nekyagala 
5 okumenyoka. Nabo abävuga ne- 
batya J nebakäābirira buli muntu 
katondawe; 9 nebasūla mu nyanja 
ebiutu ebyali mu kyombo bakiwe- 
wule. Naye Yona yali nga'se mu 
kisenge ekyomukyombo, ngagala- 
6 mi'de, yebase otulo. Awo omu 
goba wekyombo na'ja gyali namu- 
KI nti Oba'de otya, gwe omwe- 
1? golokoka, osabe Katondawo, 

era mpozi Katonda anatu'jukira 
7 tuleme okuzikirira. Nebogera bu- 
li muntu ne mugandawe nti 'Ja- 
ngu 'tukube akalulu tulyoke tute- 

. gere gwetulangibwa akabi kano 
okutubako. Awo nebakuba aka- 
lulu, akalulu nekagwako Yona. 
8 Awo nebamugamba nti Kale #tu. 
bulire gwetulangibwa akabi kano 
okutubako; omulimugwo (mulimu) 
ki? ova wa? ensi yamwe nsi 

9 ki? ekika kya'mwe (kika) ki? Nā- 
bagamba uti Ndi Mwebulaniya ; 
ntya Mukama, Katonda owomu- 
'gulu eyakola enyanja nolukalu. 
10 Awo abantu nebatya nyo nebamu- 
gamba nti Kino kiki kyokoze 'gwe? 
Kubanga abantu bimanya nti a'du- 
se mu maso ga Mukama, kubanga 
11 yali ngababuli'de. Awo nebamu- 
gamba nti Tunakukola tutya enya- 
nja etutekere? kubanga enyanja 
yali ngegenda yeyongera okufūkü- 
12 kaenyo. Nabagamba nti Munsitule 
munsule mu nyanja; kale enyanja 
enebatekera; kubanga 'manyi nti 
omuyaga guno omungi gubaku'te 
13 okubalanga 'nze. Naye abanta ne- 
bavuga nyo oku'dayo okugoba e'ta- 
le; naye nebatainza; kubauga e- 
nyanja negenda uga yeyongera 
14 okufukuka okubaziiza. Kyebāva 
bakibirira Makama nebogera nti 
Tukwegairi'de, ai Mukama, tukwe- 


YONA. 


eria Yona, omwana wa Ami tai, nga |. 


gairi'de tuleme okuzikirira kulwo- 
bulamu obwamuutu ono; 'so !totu- 
'sako musai ogutaliko musango; 
kubanga 'gwe, ai Mukawa, 'gwe 
15 okoze kyoyagala. Awo nebasitula 
Yona nebamusula mu nyanja; awo 
omuyaga ogwali ku nyanja negu- 
16 fa. Awo abantu nebatya uyo Du- 
kama; nebawayo esadaka eri Mu- 
17 kawa nebeyama obweyamo. Mu- 
kama natekateka ckyenyanja eki- 
nene kimire Yona; Yona unamala 


mu lubuto olwekyenyanja enaku | y0; 
Ji 


satu emisana uekiro. 


) Awo Yona nisaba Mnkama Kato- 
udawe mu lubuto olwekyenyanja. 
2 Nayogera nti 
Nakäbirira Mukama kubanga na- 
laba enaku, 
Ninziramu; 
Mu lubuto lwemagêmbe nako- 
wola; 
Nowulira e'dobozi lyānge. 
3 Kubanga wansila mu buziba, mu 
mutima ogwenyanja, 
Amataba neganetolola ; 
a Amayengogo gona namasingisi- 
rago gāita wa'gulu ku nze. 
4' >Nenjogera nti Ngobedwa mu 
masogo; 
Naye natunulira nate “ yekaluyo 
entukuvu. 
5  dAme'zi gansinikira, era “oku- 
tuka ku bulamu; 
Obuziba bwanetolola; 
Endago zambi'ka ku mutwe gwa- 
nge. 
6 Nenzi'ka ensozi wezisibuka; 
Ensi nebisiba byayo nebinzi'ga- 
| lira emirembe gyona ; . 
Naye onziyemu obulamu bwange 
mu bunya, ai Mukama, Kato. 
nda wānge. 
7 JEmeme yange bweyaziri'ka mu- 
'nze, nenji jukira Mukama; 
g Nokusaba kwāuge nekutuka 
gyoli, mu yekaluyo entukuvu. 
8 Abo aba'sayo omwoyo ku byobu. 
limba ebitalimu balekayo oku- 
sasirwa kwabwe. 

9 Naye 'nzefnikuwa sadaka yange 
ne'dobozi eryokwebaza ; 
Nasasula obweyamo bwange. 

“ Obulokozi buva eri Mukama. 

10 Awo Mukama nilagira ekyenyanja 

nekisesema Yona ku lukalu. 
3 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
ki'ja eri Yona omulindi ogwoku- 


2 biri, nga kyogera nti Golokoka, 





l Ma. 21.8 


m Mat. 12. 


“ Zab. 2.7. 
t Zab. 31. 
22 

“Zab. 5.7. 


d Zab. 40. 
12. 
' Zab. 69,1. 


S Zab. 107. 
5; 142. 3. 


# Zab, 18.6. 


i Zab. 50. 
14, 23; 116, 
17. 18. 





MIKA. 






ogende Enineve, ekibuga ekyo eki- 
nene, okibulirire okubulira kwe- 
3 nkugamba. Awo Yona nagoloko- 
ka nagenda Enineve nga Mukair 
bweyamugamba. Era Nineve kyali 
kibuga kinene nyo nyini. olugendo 
4 Iwanaku satu (okukibunya). Yona 
nasoka okuingira mu kibuga (nata- 
mbula) olugendo lwa lunaku lumu 
niyogerera wa'gulu nagamba nti 
Enaku amakumi ana bweziriitawo, 
irizikiri a Abantu abo- 
mu Nineve neba'kiriza Katonda ne- 
balangira okusiba nebambala ebi- 
bukatu, bona okuva ka mukulu 
6 okutiika ku muto. Ebigambo ne- 
bitiika ku kabaka Owenineve, nago- 
lokoka ku ntebeye niyambulamu 
ekyambalokye ò neyebi'kako ebibu- 
7 kutu natula ma'vu. Nalangira nā- 
būlira okubunya Nineve olweteka 
lya kabaka nabakūngube, nagamba 
nti Omuntu nensolo, e'gana neki- 
sibo, bireme okulega ku kintu; bi- 
reme okulyako nokunywa amazi; 
8 naye babi'kibwe ebibukutu, omu- 
ntu era nensolo, bakābirire nyo 
nyini Katonda; era bikyūke, buli 
kintu mu 'kubo lyakyo ebi ne mu 
kye'jo ekiri mu mikono gyabyo. 
9 c Ani amanyi nga Katonda alikyūka 
. alyejusa, nakyuka okuleka obusii- 
ngubwe obukambwe tuleme okuzi- 
10 kirira? Katonda nalaba emirimu 
gyabwe nga “bakyuse mu 'kubo 
lyabwe ebi; Katonda neyejusa o- 
bubi bweyali ayoge'de okubakola ; 
4. natabubakola. Naye Yona nata- 
2 sima na katono nānyikāla. Nā- 
saba Mukama nayogera nti Nku- 
saba, ai Mukama, sayogera bwe- 
ntyo nga nkyali munsi yewa'fe. 
Kyenava nyanguwa 4oku'dukira 



















s Mat. 12. 
41. 

Luk. 11. 
32. 



















4 Ts. 58. 6. 
Luk. 10. 
35. 


























EKiGAMBO kya Mukama ekya'ja 

eri “ Mika, Omumolasuti, ò mu mi- 

rembe gya Yosamu, Akazi, ne Ke- 

zekiya, basekabaka ba Yuda, kye- 
yalaba ku “Samaliya ne ku Yeru- 
salemi. 

2 Muwulire, 'mwe abamawanga 
'mwena; tega amatugo, 'gwe ensi, 
nebyo byona ebirimu; Mukama 
Katonda abe mujulirwa eri 'mwe, 
Mukaina ngaima mu yekaluye entu- 

3 kuvu. Kubanga, laba, Mukama ava 
mn kifokye, ali'ka alitambulira ku 

4 bifo ebigulumivu ebyensi. d Nenso- 

zi zirisanuka wansiwe nenkonko 

ziryatika “ ngebisenge byenjuki mu 








10 ndifa. 


8. 3—1.7. 
Etalusisi; kubanga nategera mti 


'gwe ' Katonda mulūngi nowoku- |:Yo31 
sasira, atayanguwa kusunguwala, 

, aju'de ekisa, alekayo okuleta obu- 

3 bi. Kale 'no, Cai Mukama. nkwe- f J Bask. 


gairi'de, onziyeko obulamu bwā- 
nge; kubanga wakiri nfe okusinga 
4 okuba omulamu. Mukama nayo- 
gera nti 'Gwe okoze baliingi oka. 
5 sunguwala? Awo Yona nāfulunia 
mu kibuga natula ku mi olweki- 
buga olwoleke'de ebuvanjuba näsi- 
sira eyo ekisisira natula omwo mu 
- kisikirize kyakyo okutusa lwalira- 
6 ba ekibuga bwekiriba. Mukama 
Katonda nategeka ekiryo nākimeza 
awali Yona kimusikirize ku mu- 
twegwe, kimuwonye enaku zeyali 
alabye. Awo Yona nasanyuka nyo 
7 olwekiryo. Naye Katonda natege- 
ka ekiwūka obu'de bwebwakya e- 
“kya, nekirama ekiryo nekiwotoka. 
8 Awo olwatiika enjuba bweyavayo, 
Katonda nategeka embuyaga ezo- 
buvanjuba ezolubugumu, omusana 
negwokya Yona mu mutwegwe, 
naziri'ka nasaba afe, nāyogera nti 
Wakiri ufe okusinga okuba omu- 
9 lamu. Katonda nagamba Yona nti 
'Gwe okoze buliingi okusunguwala 
kulwekiryo? Nayogera nti Nkoze 
bulūngi okusunguwala okutūsa lwe- 
Mukama nayogera nti Osa- 
side ekiryo kyotikolera mulimu 
'sa kyotimeza; ekyamerera ekiro 
ekimu, nekibulira ekiro ekimu; 


11 nange sandisasi'de Nineve, ekibu- 


ga ekyo ekinene; omuli abantu 
akasirivu mwobukumi obubiri no- 
kusu'kirirawo abatainza kwawula 
mukono gwabwe ogwadyo nomu- 
kono gwabwe ogwa kono; dera 
nensolo enyingi ? 


MIKA. 





maso gomnliro, ngama 'zi agayikira 
6 awali e'banga. Olwokwonona kwa 
Yakobo ebyo byona (biribawo) no- 
iwebibi ebyenyumba ya Isiraeri. 
Okwonona okwa Yakobo kiki? si 
J Samaliya? #ebifo ebigulumivu 
ebya Yuda kiki? si Yernsalemi? 
6 Kale ndifila Samaliya ngekifinvu 
mu 'tale; ngebizabibu ebisimbe ; 
nange ndisula amainja gakyo mu 
lukonko, era #ndyerula. emisingi 
7 gyakyo. Ebifananyi byakyo byona 
birisekulwasekulwa £nempera za- 
kyo zona ziryokebwa omuliro, nā- 
nge ndizikiriza ebifananyi byakyo 
byona ; kubanga yazikung'anya 


















































4Yan. 2.7. 


1. 8—3. 8. 






iis 87,8; 
0. WI 


„m. 10 Temukibulira mu “Gasi, temu- 


#Zab.396. 4. 


bla 64, 


2 buinza bwemikono 


(nga ziva} ma mpera. eyomukazi 
omwenzi, era zirida eri empêra 
8 eyomwenzi. Kyendiva mpowoga- 
na, ndikuba ebiwobe, nditambula 
nga kaanan engoye sange era 
' nga ndi bwerere; ndikaba ngebibe, 
9 ndijonajona nga bamaya. Kube- 
nga ebiwandubye tebiwonyezeka ; : 
kubanga kitise ne ku Yuda; lki- 
tuse ku lu'gi olwa wankaki ołwa- 
bantu bange, era ku Yerusalemi. 


kiba amaziga na katono: ku Besu- 
.leafala nekulukunyiza mu nfūfu. 
11 Muite muveyo, 'gwe abera mu Sa- 
firi, ngoli bwerere, era ngokwati- 
bwa ensonyi; oyo abera mu Zana- 
-ni tavu'demn; ebiwobe bya Besu- 
ezeri biriku'gyako ekikondo kya- 
12 po Kubanga oyo abëra mu Ma- 
losi yeralikirira ngalindirira ebirū- 
“ngi; ; kubanga akabi ka'se, kavu'de 
eri Mukama ku lu'gi olwa wankaki 
18 olwa Yerusalemi. Siba e'gali ku 
mbalasi esinga embiro, 'gwe abera 
mu Lakisi: oyo ebibi kwebyaso- 
Ss eri omuwala wa Sayuni; ku- 
ebyonèno bya Isiraeri bya- 
14 mba mu'gwe. Kyoliva owa eki- 
bena Molesesu-gasi, ekyokusibula ; 
mba za Akuzibu ziriba ekyo- 
ziliimba eri basekabaka ba Isiraeri. 
15 Nkyagenda okuleta gyoli, 'gwe a- 
bêra mu Malesa, oyo aliba nanyini 
'gwe; ekitibwa kya Isiraeri kiri- 
16 tika era ku Adu'lamu. Wemwe 
osalire enviri abina abakusanyusa ; 
iya ekiwalātakyo ngempungu ; 
kobanga baku'gyi'dwako bagenze 
mu kusibibwa. 


ZIMBASANGA abo abatesa obutali 
butiikirivu, era abakolera obubi 
a ku biriri byabwe! obu'de bwebu- 
kya, babukola, kubanga buli mu 
yabwe. Nabo 


alo ne aa 


begomba ò eb 
enyumba, ne 
omusaja nenyumbaye, era omuntu 
8 nobusikabwe. Mukama kyava a- 
. yogera bwati nti Laba, “ ntesa aka- 
Li ku kika kino, kemutali'gyamu 
bulago bwa'mwe, 'so temulitamba- 
za malala; kubanga bino bye biro 
4 ebibi. Ku lunaku luli balibagerera 
olugero, era balikuba ebiwobe ebi- 
rimu obuinike obungi, (era) balyo- 
gera nti Tunyagi'dwa dala; awa- 
nyisa omugabo ogwabantu bange; 
ngakinziyako! agabira abajemu e- 
5 byalo bya'fe. Kyoliva olema oku- 
bêra nomuntu dalisila omugwa, 
akalulu bwekamugwako. mu ku- 
6 ng'anirolya Mukama. Temulaguli- 
nga, (bwebatyo) bwebalagula. Te- 
baliragulira abo; ebivume tebiri- 
7 'gyibwawo ; kiryogerwa, 'gwe e- 
nyumba. ya Yakobo, nti Omwoyo 






itwāla ; era bajoga |- 


MIKA. 





gwa Mukama gufinze? bino bye 
bikolwabye ? Ebigambo byange te- 
biwamera oyo atambula nobugolo- 
8 kofa? Naye mn naku zino abantu 
bange baimuse ngabalabe; mu'gya- 
ko esnka ku ngoye zabo nbaita nga 
tebaliko kyebatya, ngabantu abata- 
9 yagala kulwana. Abakazi ababa- 
ntu bange mubagoba mu nyumba 
' zabwe ezibasanyusa; ku bana ba- 
bwe abato muba'gyako ekitibwa 
10 kyange emirembe gyona. Maimu- 
ke, mugende; kubanga wano si 
“kiwu'mulo kya'mwe; olwempita- 
“mbi ezikiriza, era nokuzikiriza o- 
11 kutenkanika. Omunta atambula 
nomwoyo ogwokulimba, bwalimba 
(ngayogera) nti Ndikulagulira ebyo- 
mwenge nebitamiza, / yaliba omu- 
laguzi owabantu bano. 
12 Sirirema kukung'anya abewa- 
'mwe bona, 'gwe Yakobo; sirire- 
ma Y kuleta aba Isiraeri abalisiya- 


lawo; ndibateka awamu ngendige | 10 


729 


“Ma. 12 9. 


eza $ Boznla ; ngekisibo ekiri wa. 118 


kati we'diindiro lyazo, baliyogana 
18 nyo knbanga abantu (bangi). Oyo 
' awagula ayimbuse mu maso ga- 
bwe; bawagu'de baise batiise ku 
lu'g1 ola wankaki, era bafalnmi- 
'de omwo ; era k kabaka wabwe aise 
mu naso gibwe, l Makama ‘abaku. 


" Jembe'de. 
na'mwe abafuga enyumba ya Isi- 
raeri; asi kwa'mwe okumanya 

2 omusingo? abakyiwa ebirfingi, era 
abagala ebibi; > baba g yako ediba 
lyabwe nomubiri gwabwe ku ma- 

8 Bampa gibwe; era °abalya omu- 
biri gwabanta bange; nebababa- 
ge ediba lyabwe namagiimba ga- 
we bagamenya; wewawo, babati- 
matima ngebigenda mu kibya, era 

Ba NGGI kar eyomuntamu. “Mu 
biro ebyo banakabiriranga Muka. 

- ma, 'so taba'dengamu; wewawo, 

. sad aba EE amasoge mu kisera 

kyo, nga bwebakola obubi mu bi- 

5 ko wa byābwe. Bwati bwayogera 
Mukama ku /bana'bi abakyamya 
abantu bange; 9abaluma namanyo 


NGA nti Muwaulire, KN 
iri'de, 'mwe abakalu ba Yakobo, 


gabwe, era bayogerera wa'gulu nti | 32 


Mirembe; na buli agana okuwa mu 
bumwa bwåbwe, nokukuma bamu- 
6 kumira 'ohitalo; nti Kyekiriva ' ki- 
bera ekiro gyemuli, muleme okwo- 
lesebwa ; era ekizikiza kiriba g 4 
- muh, muleme okulagula; era 
“ njuba erigwira bana'bi, era obu'de 
7 bulidugala kubo. Nabalabi bali- 
kwatibwa dnsonyi, nabalaguzi ba- 
liswāla; wewawo, bona ?balibi'ka 
ku mimwa gyabwe; kubanga tewa- 
8li ku'damu kwa Katonda. Naye 
mazima ‘nze nji'ju'de amanyi o- 


k Kos. 3. 5. 
l Is. 52. 12. 


€ Yer. b. 6. 


ò Er. 34.3. 


“Zab. 14.4. 


a Ez. 11. 3, 
; ‘Nge. 1 


/ 1s. 9. 14, 


k Am. 8.9. 


l Ler. 18. 
49 

EL 24. 17, 
22. 


lwomwoyo gwa Mukama, nomusa- 
ngo nobuzira, mbulire Yakobo o- 
kwononakwe era (mbulire) Isiraeri 
9 ebibibye. Muwulire kino, mbegai- 
rira, 'mwe abakulu benyumba ya 
Yakobo, na'mwe abafuga enyumba 
ya Isiraeri, abataınwa omusingo, 
b „Yer. 2. | 10 era abalya ensõnga zona. 7 Bazi- 
1 mba Sayuni #nomusai, era Yeru- 
kran salemi (bakizimba) nobukyāmu. 
° Ez.22.12. | 11 ° Abakulu bakyo basala omusāngo, 
P Yor.6 13. bawebwe empera, ne ? bakabona 
bakyo baigiriza bafune ebintu, ne 
bang ibi bakyo balagula bawebwe 
efeza; naye bo 7 balyesigama ku 
Mukama nga bogera nti Mukama 
tali wakati wa'fe? akabi tekalitu- 
12 tūkako. s Sayuni kyernliya luli- 
mibwa ngomutala kubwa'mwe, ne 
Yerusalemi kirifuka ebifūnvu, no- 
lusozi olwenyumba ngebifo ebigu- 
lumivu ebyomukibira. 
€ Is, 9. 9-4. 4 NAYE amu yaku ezoluvanyuma o- 
; łulitūka olusozi olwenyumba ya 
Mukama luliba lunywêvu ku ntiko 
yensozi era luliimusibwa okusinga 
obusozi; era amawanga galikulu- 
2 kutiramu. Era amawanga mangi 
agaligenda, negogera nti Mu'je twa- 
“mbuke eri olusozi lwa Mukama, 
neri enyumba ya Katonda wa Ya- 
kobo; naye ituigiriza ebyengū- 
doze, | na'fe tulitambulira mu maku- 
boge; kubanga mu Sayuni mwe 
muliva amateka nekigambo kya 
3 Mukama. mu Yerusalemi. Naye 
b alisalira omusāngo amawanga ma- 
ngi, era alinenya amawinga aga- 
manyi (agali) ewala; era baliwesa 
ebitala byabwe okuba enkūmbi na- 
mafumu gabwe okuba ebiwabyo ; 
e'gwanga eg yani ekitala ku 
'gwanga, 's0 tebaige kulwana 
4 nate.. Naye c balitêla uli muntu 
mu muzabibugwe ne mu .mutini- 
| gwe; 60 tewalibawo abakanga; ku- 
banga 4 akamwa ka Mukama we- 
5 'gye ke kakyoge'de. Kubanga a- 
mawanga gona ganatambuliranga 
buli muntu mu linya lya katonda- 
. we, “na'fe tunatambuliranga mu 
linya lya Mukama Katonda wa'fe 
emirembe nemirembe. 
6 Ku lunaku luli, bwayogera Mu- 
kama, ndikung'anya omukazi awe- 
~: nyera, era ndireta oyo agobebwa 
7 noyo gwenalabisa ensku; era ndi- 
s fula oyo eyawenyera /ekitūnda e- 
i . kyasigalawo noyo eyasülibwa ewala 
NA (ndimufila) e'gwangs eryamānyi ; 
era 7 Mukama anabafugiranga ku 
lusozi Sayuni, okusoka kakano era 
8 nemirembe gyona. Era niwe, 'gwe 
ekigo ekyekisibo, akasozi. akomu- 
wala wa Sayuni, kulitaka gyoli; 
wewawo, okufuga okwe'da kuli'da, 
obwakabaka obwomuwala wa Ye- 





r Is. 48. 2. 


? Yer. 26. 
18. 


b Zah. 110. 
6. 


€ 1 Basek. 
4 D. 
Zek. 3. 19. 


d Is. ). 20. 


“ Zek. 10. 
12 


9 rusalemi. Lwaki 'no okukāba e- 
nyo? itewali kabaka gyoli, omu- 
tesawo abula ? t obuhalagaze nebu- 
kukwata, nga (omukazi sea 

10 okuzāla. Lumibwa, sindika, 'gw 
omuwala wa Sayuni, ngk pamah 
alimwa okuzala; kubanga kakano 
oliva mu kibuga, olisisira ku ai 
ai l olitūka Pee ea O ; aro 

kokera; eyo 
nunulira mu mukono a Gak kanda 

11 Ne kakano #amawanga mangi aga- 
kung'ana okulwana nawe, agogera 
nti Ayonêneke, era 9 amaso gale 
abên aya (ebyo Nas nga bi- 

12 tūse) ku Sayuni. 

- birowozo bya Mukaina; - 
göra kutêsakwe ; kubanga P abaku- 
ng'anyi'Za ngebinywa byeng' ano 

13 ku gūlirolye. Jinuka, owule, 'gwe 
. omuwala wa Sayuni; kubanga ndi- 
fula e'jemberyo ekyuma, era ndi- 
fula ebinilobyo ebikomo; nawe oli- 

. menyamenya amawanga msugi; 
era oliwonga amagoba gabwe eri 
Mukama, nebintu byabwe eri ” Mu- 

kama wensi zona. Kakano oneku- 

ng anya bibina bibina, 'gwe omu- 
“wala webibina ;  atuzingisi'za 'fe; 
a balikuba olui. omulamuzi wa Isi- 
'raeri nomu'go. 

2 > Naye ’ gwe “ Besirekemu Efula- 
. 88, 'gwe omuto okuba mu nkumi za 





iYer. 8.19. 


tlas) 
Yer. 6 A 


tlas. 967. 
a ls. a. 
nm zn 


n Zek 1213. 


“Ob. 12 


"Zab Wik. 


€ 1 Barek. 
25 


Mat 26 
Yok. 7. 6. 
€ Zab. 132. 


Yuda, mn'gwe mwe muliva gyendi | e 


aliba omufuzi mu Isiraeri; okuta- 
mbnlatambulakwe 4 kwa 'da na'da, 
3 emirembe nga teginabawo. Kyali- 
va abawayo okutusa ku biro ali- 
mwa okuzala lwalizala: kale ba- 
gandabe abasigalawo balikomawo 

4 eri abana ba Isiraeri. Naye aliimi- 
. rira alirisa (ekisibokye) mu manyi 
ga Mukama, mu bukulu obwerinya 
lya Mukama Katondawe; era bali- 
.bêrera awo; kubanga mu naku ezo 

e anabanga mukulu okutisa ku nko- 

5 merero zensi. Era /(œmunta) oyo 
aliba mirembe (gya'fe); Omwasuli 
bwaliingira munsi yewa'fe, bwali- 

. tambula mu mayumba ga'fe, kale 
tnlimuimusizako abasiimba musa- 
nvu, nabantu munaua abekitibwa. 
6 Nabo balyondna ensi ya Asuli neki- 
. tala era ensi agan papagan (baligyo- 
nona) bwebaliba u; 
naye alitulokola eri Nai bwa- 
litaka munsi yewa'fe era bwalita- 
7 mbula mu nsalo zewa'fe. Era eki- 
tundu kya Yakobo ekirisigalawo 
kiriba wakati mu bantu abangi 

. 9 ngamusulo oguva eri. Mukama, 
. nga empandagirize ku mu'do; ezi- 
talindirira muntu 'so aabäna baba- 

8 ntu tebazirwisawo. Era aba Yako- 
bo abalisigalawo baliba mu mawa- 

, nga, wakati wabantu abangi, nge- 
mpologoma ma nsolo esomukibira, 
ngempologoma ento mu bisibo bye- 


ag 
Yok. LI 










6. 9—7. 14. 


MIKA. 


731 





ila 28. 11. 


2 Is. 2 11. 
l Ka’g. 2. 
a) 

Zek. 9. 10. 


k Ma. 32.2. 


“Kos. 12, 
7. 


ndiga ; 

etagulatagula 'so tewali mulokozi. 
9 #Omukonogwo guimuke kn balabe- 

bo; nabakukyawa bona bazikirire. 


10 Era kiriba 4 ku lunaku luli, bwa- 


ogera Mukama, 'ndiku 'gyamu wa- 

11 kati embalasizo ; era ndizikiriza 
0; era ndizikiriza ebibuga 

ebyomunsi yewa'mwe, ndisūla wa- 
12 nsi ebigobyo byona; era ndi' gyamu 
m obulogo mu mukonogwo; 's0 to- 


13 liba na #baganga nate; era ndiku- 


'gyamu wakati ebifananyibyo ebyo- 
le nempagizo; 'no tolisinza nate 


14 emirimu egyengalozo. Era ndisi- 


mbula 0 Bäserabo wakatiwo; era 

15 ndizikiriza ebibugabyo. Era ndi- 
walana 6 'gwanga saa peh neki- 
rui ku mawanga agataw 


6 KALER muwulire ebyo Mukama 
byayogera; nti Imuka, yaomba mu 
maso gensozi; obusozi buwulire 
2 e'doboziryo. Muwulire, 'mwe enso- 
zi, @enyőömbo za Mukama,ers 'mwe 
emisingi egyensi egyolubërers: ku- 
banga Mukama alina enyombo na- 
8 bantube, aliwoza ne Isiraeri. 'Mwe 
abantu bange, > mbakoze ki? nali 
mbakoye'za naki? mu'numirize. 
4 Kubanga cnaku'gya munsi Yemi. 
siri nenkununula wa nyumba eyo- 
bu'du; nenkukulembeza Musa ne 
5 Aloni ne Miryamu, 'Mwe abantu 
bange, mu'jukire 'no d Balaki kaba- 
ka wa Moabu byeyatesa, era Bala- 
mu omwana wa Beoli byeyamu'da- 
mu; (mu'jukire ebyabawo) okuva 
¢ Esi'tima okutūka Egirugali, mu- 
lyoke mumanye ebikolłwa ebyobu- 
6 tūkirivu ebya Mukama. /Na'ja na- 
ki eri Mukama nenvūnama mu 
maso ga Katonda asinga byona ? 
'musemberere nebiwebwayo ebyo- 
kebwa, nenyana ezakamaze omwa- 
7 ka gamu? 9 Mukama slisima endi- 
ga eza sedume enkumi oba emi'ga 
egyamafuta obukumi? ?mpeyo o- 
mwana wange omuberyeberye o- 
lwokwõnōna kwange, (mpeyo) eki- 
bala kyomubiri gwānge olwekibi 
8 ekyomumeme yange? Akubili'de, 
"gwe omuntu, ekirungi bwekiri; 
era k Mukama akusalira kiki, wa- 
. bala okukola ebyensonga, era o- 
kwagala ekisa, era okntambula no- 
. buwombefu ne Katondawo? 
9 E'dobozi lya Mukama lyogerera 
wa'gulu eri ekibuga, nowamagezi 
- aliraba erinyalyo; muwulire l'omu- 


10 'go, noyo bwali agulagi' de. Ebintu 


ebyomuwendo ebyobubi bikyali mu 
nyu yomubi, nekigera ekitatuka 
11 ekyomuzizo? Ndibe mulongofu 
(bwemba) ™ neminzani eyobubi ne- 
nsawo erimu ebipima ebyobnlimba ? 


12 Kubanga abaga'ga bakyo ba'ju'de 


ekye'jo, nabo ababera mukyo boge- 


bweitamu, erinyirira era 
14 bibyo. 


16 eri ekitala. g 
ngula; olirinyirira zeituni, naye |: 


16 tolinyw 


7 


'de ebyobulimba, nolulimi Iwabwe 
lwa bulimba mu kamwa kabwe. 


18 Nange kyenvu'de nkufumita eki. 


windu ekinene; nkugzisi'za agan 
n Olirya, ' 80 toli'kuta; 


" Lev. 28. 


okutowazibwakwo kuliba e ri 26. 


wo; era oli'julula, naye tolitwala 
mirembe; era kyotwala ndikiwayo 
vOlisiga, naye tolikii- 


tolisaba mafuta; era olisogola, naye 
wa ku mwenge. Kubanga 


eby irwa POmuli bikūmibwa, 


era ebikolwa byona ebyomunyumba | 26 


. ya "Akabu; namwe mutambulira 
mu kutesa kwabwe; ndyoke nkufū- 
le ekifulukwa, nabo ababera mukyo 
ekyokudulirwa; na'mwe mulitwala 
#ebivume byabantu bange. 


Zinsanze! kubanga nfanana nga 
lwebamala okulonda e'mere yona 
enūngi, ngezabibu ezerebwa mu 
lusuku; tewakyali kirimba ekyoku- 
Jya; ememe yange yegömba etini 
2 esoka okwengera. Omwegendereza 

abuze munsi, 's0 tewali mngolokofu 

mu bantu: bona batega okuyiwa 

omusai, bai'ga buli muntu muga. 
8 ndawe nekitimba. Engalo zabwe 
(zikwata) ku byobubi okanyikira 
okubikola; a omulingira asaba, òo- 


mpera; nomukulu ayogera ekibi 
ekibēra mu memeye: bwebatyo 
4 bwebabirukira awamu. Oyo kwa 
“ asinga obuliingi (afanana) ngomwe- 
ramanyo, cmuzolekofu (kwabo) a- 
< singa obubi olukomera Paes Ang 
' olunaku colwabakūmibo, iwe lwo- 
kulabwako, lutūse: kakano we wa- 
5 naba okweralikirira kwābwe. 4 Te- 
mwesiga wa mukwano, temulowo- 
zanga mukulembeze nga mwesigwa ; 
kima enzi'gi zakamwako eri oyo 
6 agalamira mu kifubakyo. Kubanga 
tomwaina ta'samu kitibwa kitawe, 
omuwala aimuka ku nyina, muka- 


? 1 Basek. 
16. 30 neb. 


a 51. 
Ba $4 99. 


“ Zab, 02. 


 mulamuzi (ayagala) okuwebwa e- |} 2 


Kus. 4. 18. 
b Mi. 3.11. 


€ Es. 33. 2. 


d Yer. 9. 4. 


e Mat. 10, 
38. 
Luk. 12. 


mwanawe ku nyazālawe ; /abomu- | 53. 


njuye be baba abalabe bomuntn. 

7 Naye kubwange nitunuliranga |” 
Mukama; nalindiriranga Katonda 
owobulokozi bwange; Katonda wa- 

8 nge animpuliringa. Tonsanyaki- 
rako, omulabe wange; bwengwa, 
nāimuka ; 7 bwentūla mu kizikiza, 


i Mukama aniba musana. gyendi. | !? 


9 Nagumikirizanga obusūngu bwa 
Mu k kubanga 'mujeme'de; o- 
kutiisa iwaliwoza ensonga yange, 
era lwalinsalira omusango: lah- 
ndeta eri omusana, era ndiraba ku 


10 butiikirivubwe. Kale omulabe wa- 


nge alikiraba, alikwatibwa ensonyi; 
eyang'amba nti ” Mukama. Kato- 
ndawo aliru'dawa? Amaso gange 
galimulabako; kakano alirinyiri- 


11 rwa ngebitosi ebyomungudo. Olu- 


A Mat. 10. 


I Zab. 107. 
i Zab. 2.1. 
k mung. 3. 


#Zab.37.6. 


"Zab. 42. 
3. 















































” Is. 68. 10. 
0 Yer. 48. 
31. 


P Zab. 78. 
12. 


€ Kab.1.1. 
Ze . 


|732 NAKUMU. 7. 12-2 4 | 





naku olwokuzimba ebisengebyo! 
“ku Innaku luli ekiragiro kiritwali- 

12 bwa ewala. Ku lunaku luli baliva 
mu Bwasuli ne mu bibuga bya 
Misiri .balitūka gyoli, era (baliva) 
mu Misiri: okutūka ne ku Mu'ga, 
nokuva ku nyanja okutuka ku nya- 
nja, nokuva ku lusozi okutūka ku 

13 lusozi. Naye ensi eriba kifulukwa, 
kulwabo ababëra omwo, olwebibala 
ebyebikolwa byabwe. 

14 Lisa abantubo nomu'gogwo, "e 
kisibo ekyobutakabwo, 9 ababēra 
bo'ka, mu kibira wakati wa Kalu- 
meri: balire mu Basani ne mu Gi- 

15 readi nga ma naku eze'da. Nga 
(bwenakola) mu Pnaku bwewava 
munsi ya Misiri, ndimwolesa ebye- 

16 kitalo. Amawanga galiraba, gali- 
kwatirwa ensonyi amanyi gabwe 


|| 


gona; baliteka engalo zibwe ku 
kamwa kabwe, amatu gabwe galizi- 
17 ba. rBalikomba ku nfüfa ngomu- 


| 


" Zab. 72 | 


sota; ngebyekulula ebyensi baliva |” 


: nga bakankana mu bwekwekero 
. bwabwe : bali'ja eri Mukama Kato- 
“nda wa'fe nga batekemuka era bali- 
18 tya kululwo. #Ani Katonda nga 
'zwe tasonyiwa obubi, alekeza o- 
kwonêna okwabasigalawo abobuta- 


kabwe? talemera mu busiingubwe | 


emirembe gyona kubanga asanyu- 
19 kira okusisira. Alikyiika alitusa- 
sira; “alisamba okwondna kwa fe 
nekigere; era olisitla ebibi byabwe 
20 byona mu buziba bwenyanja. Oli- 
. kolera Yakobo amazima, (olikole- 
ra) © Ibulaima ekisa, #byewalairira 
Paina ba'fe okuva ma naku eze- 


NAKUMU. 


1 a OỌmuouau gwa èb Nineve. Ekita- 
bo ekyokwolesebwa kwa Nakumu, 
Omwerukosi. 


;| 2 Mukama ye Katonda. wobu'gya, 


era awalana e'gwanga; Mukama a- 
walana e'gwanga, era owobusingu 

' obungi; Mukama awalana e'gwa- 

. nga abamukyawa, era aterekera a- 
8 balabebe (obusiingu). Mukama ta- 
tera kusunguwala, alina amanyi 

: mangi, 'gō talitatira na katono. E- 
'kubo lya Mukama liita mu kiku- 
ng'unta ne mu kibuyaga, era ebire 

4 ze nfufu zebigerebye. Akanga'vu- 
la enyanja nagikazê; era akaza e- 

. mi'ga gyona; Basani ebabuse ne 
Kalumeri, era ekimuli ekyoku Le- 

5 banoni kibabuse. Ensozi zikanka- 
na gyali, obusozi nebusanuka; era 
e'taka neri muka mu masoge; we- 
wawo, ensi zona ne bona abazibe- 

6 ramu. Mu maso gobusiingubwe a- 
ni ainza okuimirira ? ani sinza o. 
kuberawo obusiingubwe nga bunyi- 
ki'de? obukāmbwebwe bufukibwa 
ngomuliro, nenjazi zimenyebwame- 

7 nyebwa ye. Mukama mulingi, ki- 
“ go ku lunaku olwokulabiramu ena- 
ku; era amanyi abo abamwesiga. 

8 Naye ne mukoka akulukuta alima- 
lirawo dala ekifo kyakyo, era abala- 

9 bebe alibagobera mu kizikiza. Kye- 
. mutėsa ku Mukama kiki? alimali- 
rawo dala; obunaku tebuliimuka 
10 omalindi ogwokubiri. Kubanga 
(newakuba'de nga bali) ngama'gwa 
agakwataganye, era nga batobye 
kwenkana mu kunywa kwabwe, ba- 
Iyokerwa dala ngensimbu enkalu. 


11 Mu'gwe muvu'de omun alowoza a- 
13 kabi ku Mukama, atesa ebibi. Bwa- 
ti bwayogera Mukama nti Newa- 

: kuba'de nga balina aminyi amaka- 
kafu era bangi, era balizikirira, na- 
ye alivawo. Newakuba'de nga na- 
kulabisa enaku, sikyakulabisanga 
18 naku. Era kakano namenya eki- 
koligokye kive ku'gwe, era nakutu- 

14 lakutula ebikusiba. Ne Mukama 
alagi'de ku'gwe baleme okweyonge- 
ra okusiga ku linyalyo; ndizikiriza 
ekifananyi ekyole nekifananyi eki- 
saniise bive mu nyumba ya baka- 
tondabo; ndisima entanayo; kuba- 

15 nga oli mugwagwa. Laba, ku nsozi 
cebigere byoyo abalirira ehigambo 
ebirūngi, alāngira emirembe! We- 
kiimaembagazo, 'gwe Yuda, tūkiriza 
obweyamobwo; kubanga omubi ta- 
kyaitanga wakatiwo; azikirira dala. 


9 Oro atinfagira nyêmbuse mu ma- 
sogo; kiima ekigo, tanulira e'ku- 
bo, nyweza ekiwatokyo, béra namā- 
2 nyi agatasingika. Kubanga Muka- 
ma a'zawo ekitibwa ekingi ekya 
Yakobo, ngekitibwa ekingi ekya 
Isiraeri; kubanga aba'tuluzi baba- 
'tulu'de nebiya amatabi gemizabi- 
8 bu gyabwe. Engabo zabazirabe 
gisigibwako gerénge; abantu aba- 
manyi bamba'de engoye entwakā. 
vu; ebyù amagali bimasama- 
sa ku lunak Iwatekateka, era a- 
4 mafumu gagalulwa nentisa. Ama- 
gali gatêira mu ngaa mbiro, 
ganyigana mu ngu engazi; 
gafanana ngemimuli, gabakabaka 


“ Bal 14. 
18 























2. 5—3. 19. 


5 ngebimyansa. A'jukira abekitibwa 
ababe; besitala nga bagenda: ba- 
nguwa (okutuka) ku bugwe oweki- 


0, ogugabo negutekebwatekebwa. 


6 Enzi'gi ezokumi ga zi'gu'dwáwo, 
enyumba ya kabaka nebagisanyiza- 

7 wo. Kuzabu nāvumbuka, natwa- 
libwa, abazānabe nebakaba nga ne- 
'dobosi Iyamayiba nga bakuba mu 

8 bifaba byabwe. Naye Nineve (ki- 
ba'dewo) okuva mu naku eze'da 
ngekidiba kyama'zi; naye ba duka; 
Muimirire, muimirire, (bwebakowo- 
la); naye tewali atunulira enyuma. 

9 Munyage efeza, munyage ezabu; 
ebiterekebwa tebiriko webikoma, 
omuwendo agwebintu byona ebye- 
10 gombebwa. Kiri busa, kiri bwere- 
re, kizise : tewali aguma omwoyo, 
amavivi gakubagana, okulumizibwa 
kuli mu biwato byona, era abantu 
bona batukulatukula mu maso 
#Yer215. | 11 (olwentisa). Empuku 2 yempologo- 
ma eriru'dawa, nediro lyempologo- 
“ma ento, empologoma ensaja ne- 
ndasi wezatambulinga, omwuana 
gwempologoma, '80 tewah azitisa ? 
19 papo Fr yatagulatagula ekyo- 


‘ Zab. 46.2. a © ag o a 
ma Sana ento; era ndi gya kunsi 
kyotagula, ne 'dobozi d | yababaka- 
bo teriwnlirwenga nate. 


42 Basek, 
39. 9. 


Zikisanza ekibuga omusai ! 
< (buli) wona wakyo wa'ju'de ebyo- 
- bulimba nebyanranyi; ekitagulwa- 
2 tigulwa tekivamu. Okuvuma kwo- 
lukoba < nokuviima kwa banamuzi- 
ga abayiringita; nembalasi nga 
zinyirira namagali nga gabika- 
8 buka; nabo' abebagala nga bali- 
nya nokumasamasa kwekitala no- 
Payang kwamafumu; era aba- 
fu bangi nemirambo entumo ne- 
ne; 'so nemirambo tegiriko wegi- 
koma; besitala ku mirambo gya- 
4bwe. Kubanga okwenda kwomwe- 
. hzi omulingi kangi nyo nyini, 
d omukulu wobulogo, atūnda ama- 
wānga nebyobwenzibye, era ebika 
5 nobulogobwe. Laba, ndi mulabe- 
wo, bwayogera' Mukama we'gye; 


<a Yer.G.3 


ò Is C. 9, 
22. 


NAKUMU. 


nange “ndibi'kula ebirengebyo ku 
masogo; nange ndirabisa amawa- 
nga obwererebwo, nobwakabaka 
6 (ndibulabisa) ensonyizo. Era ndi- 
kusulira ebyenyinyalwa, era ndiku- 
ako ekitibwa, era ndiku'sawo 
7 okuba ekyerolerwa. Awo olulitūka 
bona abalikutunulira baliku'duka 
nebogera nti Nineve kyononese; 
ani anakikubira ebiwobe? 'ndino- 
nyeza wa abo abalikukubagiza ? 
8 Osinga 4 Noamoni Obulingi, ekya- 
kubibwa awali emi'ga, ekyalina a- 
ma'zi mangi enjui zona; era olu- 
komera lwakyo nyanja; nenyanja 
9 yabera bugwe wakyo? Obuwesiyo- 
pya ne Misiri manyi gakyo 'sō te- 
gasingika; (aba) “Puti / Nabalubi 
10 be bali ababezibo. Naye kyatwali- 
bwa, kyagenda mu bu'da; nahana 
bato bakyo biitandagirwa ku masa- 
ng'anzira gengudo zona; nabekiti- 
bwa babakubirako akalulu, nabaku- 
lube bona basibibwa mu njegere. 
11 Era nawe olitamira, olikwekebwa ; 
era nawe olinonya ekigo kulwaba- 
12 labe. Ebigobyo byona biriba (nga) 
emitini egibako etini ezisoka okwe- 
ngera: bwezikunkumnka, zigwa 
18 mu kamwa komuli. Laba, abantu- 
bo wakatiwo v bakazi; enzi'gi eza 
wankaki ezensiyo zi'gulirwa dala 
eri abalabebo; omuliro negulya 
14 emikikirogvo. 'Wesenere amazi 
olwokuzingizibwa, nyweza ebigo- 
byo, linya ku 'taka, samba e'bumba, 
15 nyweza ekyokero kyamatofali. : O- 
muliro gulikwokera eyo; ekitala 
- kirikuzikiriza, kirikulva ngakaluse- 
'jera; weyaze ngakaluse jera, we- 
16 yaze ngenzige. Wayāza 1 abasi- 
buzibo okusinga emunyenye ezo- 
mu'yulu obungi; akalnse'jera kô- 
17 nona nekabüka nekagenda. Ababo 
abstiki'dwa engule (bali) ngenzige ; 
.abagabebo ngebifuko byamayanzi 
agabera mu bisagazi ku lunaku 
Jwempewo, naye enjuba bwevayo 
zi'duka, nekifo wezibera tekima- 
18 nyibwa. Abasiimbabo ! babongota, 
m'gwe kabaka Webwasuli; abaku- 
lubo abekitibwa bawu'mula; aba- 
ntubo basisanira ku nsozi, so te- 
19 wali wa kubaknng' anya. Tewali 
kya kukakanya bulumibwo; ekiwū- 
ndukyo kinene; bona abawalira 
ebigambobyo # bakukubira mu nga- 
lo; kubanga ? muntu ki obubibwo 
gwebutatukako enaku zona ? 


133 


e Yer. 13. 
22. 


i A 44. 


t Ez.277.10. 
J2 Byom. 
12. 3. 


k E2. 2.2, 
24. 


l Zab.76.5. 
Pi 50. 


Ez. s. 3. 


"Zab. 47.1. 


° Ts. 37. 
18-20. 





4 1. 1-2 13. 





“ Zab. 2 
32. 


b Bik. 13. 
4l. 


“ Dan 11. 
38. 
d Ma. 33. 
27. 


“ Zab. 118. 
17. 
A Is. 10. 5- 


? Yer. 16. 
16. 


KABAKUKU. 


na avay Kabakuku na'bi gweya- 
laba. 
2 Ai Mukama, nditūsa wa okukaba, 
nawe nga to'kiriza kuwulira ? Nku- 
“ kabirira ebyekye'jo, 'so to'kiriza 
3 kulokola. Orioleza ki obutali bu- 
tūkirivu notunulira obukyamu? ku- 
banga okunyaga nekye'jo biri mu 
maso gange: era waliwo empaka, 
4 nokuyomba kubawo. Amateka kye- 
gavu'de ga'dirira, 'so nomusango 
tegufulumanga na katono: kubanga 
omubi 4 azingi'za omutūkirivu; o- 
musingo kyeguva gufuluma nga gu- 
5 nyole'dwa. > Mulabe mu mawanga, 
mu'seyo omwoyo, mwewunye nyo 
nyini: kubauga nkolera omulimu 
mu naku za'mwe, gwemutali kiriza 
newakuba'de nga mugubili'dwa. 
6 Kubanga, laba, ngolokosa Abakalu- 
daya, e'gwanga eryo ekakali erya- 
nguiriza; abasimba enyiriri okuta- 
mbula okubunya ensi bweyenkana 
obugazi, okulya enyumba ezitali za- 
7 bwe. Ba ntisa, ba kitibwa: omu- 
sango gwabwe nobukulu bwabwe 
8 biva eri bo be nyini. Era embala- 
si zabwe zikira engo embiro, era 
nkambwe okusinga emisege egyeki- 
ro; nabasaja babwe abebagala e- 
mbalasi wagoma: wewawo, abasaja 
. bābwe abebagala embalasi bava wa- 
la; babiika ngempiingu eyanguwa 
9 okulya. Ba'ja Iwa kye'jo bona; ba- 
vulumula amaso gabwe ngembuya- 
ga ezebuvanjuba ; era bakung'anya 
10 abasibe ngomusenyu. Wewawo, a- 
sekerera bakabaka, nabakūngu baba 
ba kudūlirwa gyali : adūlira buli ki- 
go; kubanga atuma enfūfu nakime- 
11 nya. Awo aliita ngawulukuka nge- 
mbuyaga, era alisu'kirira na'za o- 
 musango: € ye amanyige ge gabera 
12 katondawe. 4'Gwe toli wa mire- 
mbe nemirembe, ai Mukama Kato- 
“nda wange, Omutukuvu wange? 
e tetulifa. Ai Mukama, /wamute- 
kerawo musāngo; nawe, ai Olwāzi, 
13 wamunywereza kubūlirira. 'Gwa- 
lina amaso againze obulongofu obu- 
tatunulira bubi, 'so toinza kulaba 
bukyāmu, lwaki 'gwe okutunulira 
abo abakisakusa, nosirika omubi 
bwalira dala omuntu amusinga o- 
14 butukirivu ; nofūla abantu ngebye- 
nyanja era ngebintu ebyewalula e- 
15 bitaliko abifuga ? 9 Abakwata bona 
ne'dobo, abatega mu muyagwe, era 
abakung'anyiza mu kiragalakye : 
16 kyava asanyuka nājaguza. Kyava 


awayo sadaka eri omu e, nayo- 
tereza: ekiragalakye abakane: AA 
banga olwebyo omugabogwe kyegu- 
va guba ogwa sava, e'mereye neba 

17 nyingi. le kyaliva afuka omu- 
yagwe, nātalekayo ku'ta amawanga 
olutate. 


8 NDIIMIRIRA wenkūmira nineteka 
ku kigo, ni'nengera okulaba bya- 
nayogera nange, era byemba uzira- 
mu ebyokwemulugunya kwange. 
2 Awo Mukama nānziramun ayoge- 
ra nti b Wandika okwolesebwa o- 
kwo, okwole bulimgi ku bipande, 
3 akusoma a'duke mbiro. Kubanga 
cokwolesebwa okwo kukyali kwa 
ntuko zakwo ezalagirwa, era kwa- 
“nguwa okutūsa enkomerero, 'sd te- 
kulirimba: newakuba'de nga ku- 
lwawo, kulindirirenga; kubanga 
dtekulirema ku'ja, tekulirwawo. 
"4 Laba, ememeye yegulumizi za, si 
ngolokofu muye: “naye omutiikiri- 
vu aliba mulamu lwa ku'kirizakwe. 

5 Wewawo, era Jomwenge mulyaza- 
manyi, musaja wa malala era ata- 
tula wa'ka; agaziya okwegomba- 
kwe ngamagombe, era ali ngokufa, 
'so tainza ku'kuta, naye nikung'a- 
nyiza gyali amawanga gona, neye- 

6 tumira ebika byona. Abo bona te- 
balimugererako lugero nebamuko- 

. 'kolerako ekiko'ko nebogera nti Zi- 
musanze oyo ayaza ebyo ebitali bi- 
bye! alitiisa wa? era eyebinika e- 

7 misingo! Tebaliimuka nga toma- 
nyiri'de abo abalikuliima, tebalizu- 
kuka abalikweralikiriza, nawe noba 

8 munyago gyebali? Hubanga wanya- 
ga amawanga mangi, ekitundu kyo- 
na ekifi'sewo ku mawanga u- 
nyaga; olwomusai gwabantu no- 
lwekye'jo ekyagirirwa ensi nekibu- 
ga ne bona abakiberamu. 

9 Zimusinze oyo afunira enyumba- 
ye amagoba amabi, azimbe ekisu- 
kye wa'gulu, awonyezebwe mu mu- 

10 kono gwobubi! Otesere'za enyu- 
mbayo ensonyi, ngomalawo ama- 
wanga mang, era wasobya ememe- 

11 yo 'gwe. Kubanga e'jinja liryoge- 
rera wa'gulu nga liima mu kisenge, 
nomuti guliri'damu nga guima mu 
misekese. 

12 Zimusanze oyo azimba ekibuga 
nomusai, ninyweza ekibuga nobu- 

13 tali butūkirivu! Laba, tekyava eri 
Mukama we'gye abantu okutenge- 
jera omuliro, namawanga okweko- 


— m 


elne 


bIs. AL 





? ia 11.9. 


ile 14. 8. 
Yer. 2.33. 


KABAKUKU. 


14 yeseza obutalimu ? Kubanga yensi 
eri'jula okumanya ekitibwa kya 
Mukama, ngama'zi bwegasanikira 
ku nyanja. 

15 Zimusanze oyo awa mu'ne ebyo- 
kunywa, noyongerako nobutwa- 
bwo, nokutamiza nomutamiza o0- 
lyoke otunulire ensonyi zābwe ! 

16 O'ju'de ensonyi awābānga ekiti- 
bwa: nawe nywa, obére ngatali 
mukomole : ekikompe ekyomumu- 
kono gwa Mukama ogwadyo kiri- 
kyüsibwa eri 'gwe, nensonyi ezo- 
buwemu ziriba ku kitibwakyo. 

17 Kubanga ekye'jo ekyagirirwa ' 
banoni kirikubi' kako, nokuzikirira 
kwensolo ezabatisinga; olwomusai 
gwabantu nolwekye'jo ekyagirirwa 
kawih nekibuga ne bona abakitū- 


18 k Ekifananyi ekyole kigasa ki, 
omukozi wakyo nokwola nakyêla ; 
ekifananyi ekisānūse nomuigiriza 
webyobulimba (bigasa ki), omukozi 
womulimugwe nokwesiga nakye- 
siga, okukola esanamu ensiru ! 

19 Zimusanze oyo agamba omuti nti 
Zukuka; (a aa, e'jinja esiru nti 
Golokoka! Kino kinaigiriza? La- 
ba, kibi kidwako zābu ne feza, 
'so tewali mu'ka na kamu ko'ka 

20 wakati mukyo. ¿Naye Mukama 
ali mu yekaluye entukuvu: # ensi 
zona zibunire mu masoge. 


> Oxusasa kwa Kabakuku nabi, 
Okwekisigiyonosi. 


Ai Mukama, mpali'de ebigambo- 
byo, nentya : 
i Mukama, zūkiza omulimugwo 
wakati mu myāka, 

Gumanyise wakati mu myika ; 

Awali obusūngu, 'jukira okusā- 
sira. 

Katonda ya'ja ngava ku Temani, 

Era Omutukuvu (ya'ja) RAYA 
ku lusozi Palani. 

Ekitibwakye kyabi'ka ku Pa 

Ensi ne'jula etendolye. 

Nokumasamasakwe kwali ngo- 
musana ; 

Yalina amayembe (nga gava) mu 
mukonogwe : 

Era omwo mwe mwali okukweka 
amanyige. 

Kawumpuli yatambula okumu- 
kulembera, 

Obusale obromülito nebufuluma 
awali ebigerebye. | 

Yaimirira nagera ensi ; 

Yatunula nagoba amawinga nā- 
gasalamu : 

Ensozi ezolubêrera nezisasina, 

SA obuta'gwawo nebuku- 


Okutambulakwe kwali nga bwe- 
kwabinga obwe'da. 


7 Nalaba ewema za Kusani nga zi- 
rabye enaku : 

Amagigi agensi ya Midiani nega- 
kankana. 

Mukama yanyigira emi'ga? 

Obusiingubwo bwali ku mi'ga, 

Oba ekiruikyo ku nyanja, 

Nokwebagala newe la emba- 
lāsizo, 

Nony. ku magāligo agobulo- 
kozi? 


; Omutegogwo gwasowolerwa da- 


Ebiriiro byewalairira ebika byali 

kigambo (kya nkala'kalira). 
(Sera 

Ensi wagyasamu nemi'ga. 

a Ensozi zakulaba neritya ; 

Amataba agama'zi negaitawo : 

Enyanja yaleta e'dobozi ly ayo, 

Neimusa emikono gyayo wa'gulu. 

bEnjuba nomwezi nebiimirira 
mu kifo kyabyo mwebibēra ; 

Olwokutangāla kwobusālebwo 
nga butambula, 

Olwokwakayakana kwe'fumulyo 
erimasamasa. 

Watambula okuita mnnsi ngo. 
liko ekirui, 

Nowüla amawanga ngoliko obu- 


singu. 

Wafuluma okuletera abantubo 
obulokozi, 

Okuletera obulokozi oyo gwewa- 
fukako amafuta; 

e Wafumita omutwe ogwomunyu. 
mba yomubi, 

d Ngoyermia omusingi okutūka 

u nsingo [Sera 

Wafumita aga AN ye omu- 
twe gwabalwanyibe : 

Ba'ja ngembuyaga ezakazimu o- 
kunsisanya: 

Okusanyuka kwabwe kulya mwa- 
vu kyama. 

Walinya enyanja nembalisizo, 

Entiimo eyamazi agaminyi. 


Nawulira, olubuto Iwange neru- 
kankana, 

Emimwa gyange negijugumirira 
e'dobozi eryo; 

Okuviinda nekuingira ma magu- 
mba ginge, nenkankanira mu 
kifo range : 

ire ku lunakn olwoku- 


Bweririsanga abantu abamutabā- 


la ebibina. 

Kubanga omutini newakuba'de 
nga tegwānya 

"Bo nemizabibu nga tegiriko bi- 


We webalspiniza omuzeituni 0- 
bwerere, 

Enimiro nezitaleta 'mere yona; 

WAA nga zimali' dwawo ku ki- 











€ Kos. 4 3. 


í 1 Sam. 5. 
D. 


"Zab. 94. 
7. 


1 ra Zefaniya mutebani wa 


12 kanga feza bazikiri de. 


ZEFANIYA. 


'Songa tewali nte mu biralo : 
Era naye ndisanyukira Mukama, 
e Ndijaguliza Katonda owobulo- 
kozi bwānge. 
Yakuwa, Mukama, ge mānyi gā- 
aid nge, í 2 


ba ngebyempewo, 
Era alintambuliza ku bifo bya- 
nge ebigulumivu. 
Ya mukulu wabaimbi, ebrebintu byá- 
nge birina unguye. 


ZEFANIYA. 


Ekigambo kya Mukama ekya'ji- | 18 ngi 'so talikola bubi. Nobuga'ga 


Kusi, 
mutabani wa Gedaliya, mutabani 
wa Amaliya, mutabani wa Kezeki- 
ya, mu mirembe gya Yosiya muta- 
bani wa Amoni, kabaka wa Yuda. 
ku maso ge'taka, bwayogera Mu- 

8 kama. Ndimalawo 4 omuntu ne- 
nsolo; ndizikiriza enyonyi ezomu- 
“banga nebyenyanja ebiri mu nya- 
nja, neukonge wamu nababi: era 
ndimalawo abantu okuya ku maso 

4 ge'taka, bwayogera Mukama. Era 
ndigololerako Yuda omukono gwa- 
nge ne kwabo bona abali mu Yera- 
salemi; era d ndimalawo ekitūndu 
kya Baali ekifi' sewo okuva mu kifo 
kino, nerinya lya “ Bakemali wamu 

5 ne bakabona; nabo abasinzi'za e- 
'gye eryomu'gulu ku nyumba wa- 
'gulu; nabo a 
Mukama nga balaira <: Malukamu ; 

6 nabo aba'ze enyuma obutagoberera 
Mukama; na abatanonyanga 
Mukama newakuba'de okumubiiza. 

7 Bunira awali Mukama Katonda : 
kubanga / olunaku Iwa Mukama ln- 
li kumpi: kubanga Mukama atege- 
se sadaka, atukuzi'za abegenyibe. 

8 Awo olulituka ku lunaku v Mukama 
kwaliwerayo sadaka ndibonereza 
abakingu nabana ba kabaka nabo 

, bona abamba'de ebyambalo ebi'ns- 

9 'gwanga. Awo kn lunaku olwo ndi- 

: bonereza abo bona iababika ku 
mulyango, aba'juza enynmba ya 
mukama wabwe ekye'jo nobulimba. 


10 Awo ku lunaku Juli, bwayogera 


Mukama, walibawo e'dobozi eryo. 
kulekana eriva ku £mulyango o- 
gwebyenyanja, nokuwowogana 0- 
kuva mu lni lolwokubiri, noku- 
bwātuka okunene okuva ku nsozi. 


11 Muwowogane, 'mwe abali mu Ma- 


kutesi, kubanga abantu bona aba 
Kanani zibasānze: mabo abebini- 
Awo olu- 
litūka mu biro ebyo nditaganjnla 
Yernsalemi ne tabaza; era ndibo- 
Bereza abasaja abatesenge' ze e'ho- 
nda Iyabwe, ?" abogera mn mutima 
gwabwe nti Mukama talikola bulū- 


basinza, 4 nbalairira |- 


14 gwamu. 


bwabwe bulifiika munyago, nenyu- 
. mba zibwe matōngo; wewawo, 
» balizimba enyumba naye tebalizi- 
tulamu; era balisimba ensuku eze- 
mizabibu naye tebalinywa mwenge 
o Qlunaku olukulu olwa 
Mukama luli kumpi, luli kumpi era 
lwānguwa mangu nyo, e'dobozi e- 
ryolunaku lwa Mukama; omusaja 
owa manyi alikabira eyo ngaliko o- 


15 buinike bungi. Olunaku olwo lu- 


uaku lwa busingu, lunaku Iwa bui- 
nike nokulaba enaku, lunaku lwa 
kunzikirako nokulekebwawo, lunaku 
lwa kizikiza nekikome, lunaku Iwa 


16 bire nekizikiza ekiku'te, lunaku Iwa 


P kondere nokuliwa, eri ebibuga e- 
biriko enkomera neri ebigo ebigu- 


17 mmivu. Era ndireta obuinike ku 


bantu, ”batambule ngabazibe ba- 
maso, kubanga bayonênye Muka- 
ma: nomusai gwabwe gulifukibwa 
ngenffifu, .nomubiri gwabwe ngo- 


18 bu'sa. Efeza yābwe teriinza ku 


wonyeza ku lunaku olwobusūngu 
bwa Mukama newakube'de ezibu 
yābwe; naye ensi yona omuliro o- 
gwobu'gyabwe guligyōkya: kuba- 
nga alimalawo, wewawo, alimali- 
rawo dala nentisa abo bona abeli 
munsi. 

muku- 


MUKUNG'ANE, wewawo, 


2 ng'ane, ai egwanga eritalina ku- 


2 kwatibwa nsonyi; etêka nga teri- 
naba kuzala, olunaku nga terunaita 
ngebisusunku, ekirui kya Mukama 
nga tekinabatūkako, olunaku olwo- 
busūngu bwa Mukama nga teruna- 

3 batūkako. «Munonye Mukama, 


b'mwe 'mwena abawombefu aho- |- 


munsi, abakolānga emisangogye; 
munonye obutükirivu, munonye o- 
buwombefu: <mpo'zi mulik weke- 
bwa ku lunaku olwobusingu bwa 
4 Mukama, Kubanga 4 Gaza kirire- 
kebwawo, ne Asukuloni kiriba ma- 
tongo :- Asudodi balikigoba mu tu- 
' utn, ne Ekuloni kirisimbulibwa. 
5 Zibasānze abo abali ku “ lnbalama 
lwenyanja, amawanga / Agabakere- 
si! Ekigambo kya Mukama kibo- 


3. 18-25 
Naye afūla / ebigere byange oku- Ai 


“Hg 
30. 
Am. 5. 1. 


Yo 811. 


P Yer. 4 
39. 


"Ma. 2 
D. 
Lan 


2. 6—3. 19. 


# Zek. 10.3. 
íi Yer. 48. 
1, 27. 


“Yo. 3.2 


iMa 29.23. 
la. 13. 19. 


Te AA AA aaa e e e mme aana 
e aan ER anganan aana 


e Yer. 33 
z. 
> Ta. 22.26. 





leke'de, ai Kanani, ensi Eyabafri- 
suti; ndikuzikiriza 'so tewaliba a- 
6 tula omwo. Nolubalama lwenya- 
nja luliba maliindiro, nga mulimu 
ensisira ezabasumba nebisibo ebye- 
7 mbuzi. Era olubalama lweuyanja 
luliba lwa kitūndu kyenyumba ya 
Yuda ekifi'sewo; banālūndirānga 
eyo: mu nyumba za Asukuloni 
mwebanagalamiranga akawungezi ; 
kubanga Mukama Katonda wabwe 
9 aliiba jira nakomyawo obusibe 
8 bwabwe. iMpuli'de okuvuma kwa 
Moabu nokuyomba kwabana ba A- 
moni kwebavumye abantu bange 
nebegulumiriza £ku nsalo yabwe. 
9 Kale, nga bwendi omulamu, bwa- 
yogera Mukama we'gye, Katonda 
wa Isiraeri, mazima Moabu aliba 
Inga Sodomu, nabana ba Amoni 
nga Gomola, ekifo emyenyāngo 
kyegyemala, nobunya obwomunyo, 
namatongo agatalivawo: abantu 
bange abalib4 basiga'dewo baliba- 
nyaga, nekitundu kye'gwanga lya- 
10 nge ekiti'sewo kiribasikira. Olwa- 
malala gabwe kyebaliva babera ne- 
kyo, kubanga bavumye abantu ba 
ukama we'gye nebabegulumiriza- 
ll ko. Mukama aliba wa ntisa gye- 
i: kubanga maliko'za bakato- 
nda bona abensi zona; kale » aba- 
ntu balimusinza, ° buli muntu ngai- 
ma mu kifokye,ebizīinga byona ebya- 
12 mawanga. ? Na'mwe Abaesiyopya, 
13 muli tibwa nekitala kyānge. Era 
aligololera omukonogwe ku bukika 
obwa kono ” nazikiriza Obwasuli ; 
nafula ? Nineve okuba amatongo 
l4 era kikelu nge'dungu. Era ente 
t zinagalamiranga wakati mukyo, 
ensolo zona ezamawanga: kimbala 
era ne namunungu banasulanga ku 
mitwe gyempagi zakyo: e'dobozi 
(Iyabwe) linaimbiranga mu bituli ; 
okuzikirira kunabanga mu mirya- 
ngo: kubanga ayeru'de enjola eze- 
15 mivule. Kino kye kibuga ekyesa- 
nyu ekyegololanga, ekyayogeranga 
mu mutima gwakyo nti 'Nze wendi 
'so tewali mulala wabula 'nze: nga 
kifuse matongo, ekifo ensolo wezi- 
galamira | buli muntu akiitako ana- 
sozanga nanyenya omukonogwe. 


ZIKISANZE ekijemu ekyo era ekyd- 
2 nonefu, ekibuga ekijoga! Te- 
kyagondera 'dobozi; tekya kiriza 
kubulirirwa; tekyesiga Mukama; 
tekyasemberera Katonda wakyo. 
3 Abakungu bamu wakati mukyo 
mpologowa eziwuluguma; abala- 
muzi bamu misege gya kiro; teba- 
4 fi'sawo kintu okutusa enkya. Ba- 
na'bi bamu “biwowongole, era ba 
nkwe: bakabona bakyo bbayonona 
ekifo ekitukuva, bagiri'de amate'ka 


3 


ZEFANIYA. 


IA e 


5 ekye'jo. Mukama ali wakati mu- 
kyo mutikirivu; talikola ebitali 
bya butikirivu ; buli nkya ayolesa 
omusāngogwe, talekayo; naye atali 
mutukirivu tamanyi kukwatibwa 

6 nsonyi. 'Mazewo amawanga, ama- 
komera gibwe galeke'dwawo; nzi- 
si'za engudo zabwe, newataba aita- 
wo: ebibuga byabwe bizikiri'de, 
newatabawo muntu 'so tewali atii- 

7lamu. Nayogera nti Mazima ono- 
ntya, ono'kiriza okubulirirwa: cka- 
le enyumba zakyo tezandimali dwa- 
wo, (nga) byona (bwebiri) byenala- 
gira kulwakyo: naye nebagoloko- 
kanga mu makya nebonona ebiko- 

8 Ilwa byābwe byona. Kale mu'ni- 
ndirire, bwayogera Mukama. okn- 
tūsa ku lunaku lwendigolokoka 
okukwata omui'go : kubanga 'mali- 
ride dokukung'anya, amawanga, 
ndete obwakabaka okubafukako 
okunyiga kwange, ekirui kyange 
kyona; kubanga ensi zona omuliro 

9 ogwobu'gya bwange gulizirya. Ku- 
banga mu biro ebyo ndikytisiza 
amawanga olulimi olulongofu, bona 
bakabire erinya lya Mukama, oku- 

10 muwereza nomwoyo gumu. Abo 
abanegairira, ye muwala “wabange 
abasasana, / balireta / ekitone kyä- 


nge nga bava emitala wemi'ga | 


11 Egyobuwesiyopya. Ku lunaku olwo 
i tolikwatibwa nsonyi olwebikolwa- 
byo byona byewansobya : kubanga 
lwendi'gya wakati mu'gwe ababo 
abenyumiriza namalala, so nawe 
ktoliba na kitigi vate ku lusozi 

12 lwānge olntukuvu. Naye ndireka 
wakati mu'gwe labantu ababonya- 
bonyezebwa era abavu, era balyesi- 

13 ga erinya lya Mukama. Ekitūndu 

ya Isiraeri ekirifi'kawo tebalikola 
ebitali bya butūkirivu 'so tebalyo- 
gera ebyobulimba m'so nolulimi 
olukiisa terulirabika mu kamwa 
kabwe: kubanga balirya, baligala- 

14 mira, ?'s0 tewaliba alibatisa. Imba, 
ai omuwala wa Sayuni; yogerera 
wa'gulu, ai Isiraeri ; sanyuka oja- 
guze nomutima gwona, ai omuwala 

15 wa Yerusalemi. Mukama a gyewo 
emisangogyo, agobye omulabewo: 
kabaka wa Isiraeri, Mukama, ali 
wakati mu'gwe: tolitya bubi nate 

16 lwa kubiri. Kulunaku olwo Yeru- 
salemi kirigambibwa nti Totya: ai 
Sayuni, Jemikonogyo gireme oku- 

17 'dirira. Mukama Katondawo ali 
wakatiwo, owamanyi analokola: 
alikusanyukira nesanya, aliwu mu- 
liramukwagalakwe,alikusanyukira 

18 ngaimba. Ndikung'anya abo aba- 
nakuwalira okukung'ana okutuku- 
vu, abali ababo: omugugu ogwali 

19 kukyo kyali kivume (gyebali). La- 
ba, mu 


iro ebyo ndibonereza abo 





d Yo. 3.2 


k Yer.7, 4 
ML 3. 11. 


l Zek. 11. 
1,11. 


° Ts. 35. 3. 
Beb. 12.12, 


KA'GAI. 


a 


3. 20—2. 7. 





738 

kola omukazi awenyera, nenku- 
ng'anya oyo eyagobebwa ; era ndi- 
bafūla etendo nerinya abakwatirwa 


20 ensonyi munsi zona. Mubiro Shy 





11 Nempita ekyanda oku'ja kunsi ne 
ku nsozi ne ku ng'ano ne ku mwe- 
nge ne ku mafuta ne kwebyo e'taka ' 
byeribala ne ku bantu ne ku nsolo | 
ne ku mirimu gyona egyengalo. 

JExr.5.2 : 12 JAwo Zeru'baberi mutabani wa 
Sealutieri ne Yosuwa mutabani wa 
|  Yekozadaki kabona asinga obukulu 
wamu nabantu bona abafi'sewo ne- 
bagondera e'dobozi lya Mukama 








Katonda wabwe nebigambo bya 


bakung'anya: kubanga ndibafūla 
erinya netendo mu mawanga gona 

omunsi zona, bwendikomyawo 
obusibe bwange 'mwe nga mulaba. 


P Is, 11. 12. P ndibaingiza, ne mu biro ebyo n bwayogera Mukama. | 
| 
| 
KA’GAILI. | | 
! 
UA | t 
| 
a Ezer. 4 1 a Mu mwāka ogwoknbiri ogwa Da- Ka'gai na'bi nga Mukama Katonda | 
A; 5. i lio kabaka, mu mwezi ogwomuka- wabwe bweyamutuma; abantu ne- 
“ga, ku lunaku olwomwezi olwolu- | 13 batya mu maso ga Mukama. Awo 
be roba ekigambo kya Mukama Ka'gai omubaka wa Mukama naga- 
neki'jira mu Ka'gai na bi eri Zeru- mba abantu ngaima mu 9 bubaka ! 7 Mala 9 
'baberi mutabani wa Sealutieri o- bwa Mukama nti 'Nze ndi wamu | ‘3 L- 
b Eror.3 2. wesaza lya Yuda neri è Yosuwa | 14 na'mwe,bwayogera Mukama. Awo | 
Nek. 12. 7. mutabani wa Yekozadaki c kabona Mukama nakubiriza omwoyo gwa 
Zek. 3.1. asinga obukulu nga kyogera nti Zeru'baberi mutabani wa Sealutieri 
2 Bwati bwayogera Mukama we'gye owesaza lya Yudd nomwoyo gwa 
nti Abantu bano bogera nti Kaka- Yosuwa mutabani wa Yekozadaki 
no sikye kisera ('fe) oku'ja, ekisera kabona asinga obukulu nomwoyo 
ekyokuzimbiramu enyumba ya Mu- wabantu bona abali bafi'sewo, ne- 
3 kama. Awo ekigambo kya Muka- 'ja nebakola omalimu mu nyu- 
d Eser,.5.L ma neki'jira “mu Ka'gai na' bi nga mba ya Mukama we'gye Katonda 
4 kyogera nti Kye kisera 'mwe 15 wabwe, iku lunaku olwomwezi 0- | ilu L 
nyini okubera mu nyumba za'mwe lwamakumi abiri mu nya, mu 
` ezibi'ki'dwako, enyumba eno nge- (mwezi) ogwomukāga mu mwaka 
5 berera awo ngereke'dwawo? Kale ogwokubiri ogwa Dalio kabaka. 
'no bwati bwayogera Mukama we- 
'gye nti Mulowoze amakubo ga- 9 aMu (mwezi) ogwomusānvu ku |“ Lev. 2 
“Ma. 28. | 6'mwe. “Mwasiga bingi, nemuki- (unaka) olwomwezi olwamakumi | * * 
ati ngula bitono; mulya naye temu-| abiri mu lumu ekigambo kya Mu- 
ML 6. 15. 'kuta; munywa naye temu'kuta! kama neki'jira mu Ka'gai na'bi nga 
byemunywa; mwambala naye te- | 2 kyogera nti Gamba 'no Zeru'babe- 
wali abuguma ; noyo afuna empera ri ınntabani wa Sealutieri owesaza 
afuna (okugiteka) mu nsawo eya- lya Yuda ne Yosuwa mutabani wa | 
7 wu'mukawu'muka. Bwati bwayo- Yekozadaki kabona asinga obukulu 
gera Mukama we'gye nti Mulowoze nabantu abafi'sewo ngoyogera nti 
8 amakubo ga'mwe. Mulinye ku lu-| 35 Ani asiga'de mu'mwe eyalaba e. |? Eser. 3 
sozi, mulete emiti, muzimbe enyu- nyumba eno mu kitibwa kyayo |! 
mba; nange ndigisanyukira, era ekyasoka? era mugiraba mutya 
ndigulumizibwa, bwayogera Muka- kakano? temugiraba nga terimu 
9 ma. Mwasubira bingi, kale, laba, | 4 ka buntu mu maso ga'mwe? Era 
nebiba bitono; era bwemwabireta naye kakano c bëra namānyi, ai Ze- “Zek 47 
e'ka, nembifimula. Lwaki? bwa- ru'baberi, bwayogera Mukama; era | £ 9. 
yogera Mukama we'gye. Ogwe- bera namanyi, ai Yosuwa mutabani 
nyumba yange ebêrera awo ngere- wa Yekozadaki kabong asinga obu- 
ke'dwawo, na mwe mu'dukira buli kulu; era mubere namanyi, 'mwe | 
10 muntu eri enyumbaye ye. Kale 'mwena abantu abomunsi, bwayo- | 
kulwa'mwe e'gnlu kyerivu'de lizii- gera Mukama, mukole omulimu: 
zibwa obutaleta musulo, ne'taka kubanga 'nze ndi wamu na'mwe, i 
liziizibwa obutabala bibala byalyo. | 5 bwayogera Mukama we'gye, “nge. : al Kar. 3. 


kigambo bwekiri kyenalagana na- 
'mwe bwemwava mu Misiri, to- | “nsi | 
mwoyo gwange negubëra mu'mwe : | tek 44 
6 temutya. Kubanga bwati bwayo- 
gera Mukama we'gye, nti / Ekyasi- | / peh 12 
ga'deyo omuliindi gumu, ekisera , 25 
kitono, #nenkankanya e'gulu nensi : INI 
7 nenyanja nolukalu; ndikankanya , yu ja 
amawanga gona, nebyo ebyegombe- | iMsa il 
bwa amawanga gona ibiri'ja, era Ta a 
ndi'juza enyumba eno kekitibwa, | į.. %1. 


——_ — — ——— 











2. 8—1. 8. 






11 Byom. 
| 29, 14, 16. 


” Zab. 83. 
8, 8. 


“nyi 18, 
20. 
Zek. 11,7. 


° Eser.5.2. 


P Yer. 11. 
15. 


? Lev. 22.4. 
? Kubal 
129. 2. 


Kag. 2 
1, 10. 


8 bwayogera Mukama we'gye. !Efe- 
za yange ne zabu yange, bwayogera 
9 Mukama we'gye. Ekitibwa ekye- 
nyumba eno ekyoluvanyuma kiri- 
singa kiri ekyasoka, bwayogera Mu- 


ZEKALIYA. 


bweya'janga eri entiimo (eyebigera) 





amakumi abiri wabangawo kumi 
jerere: omuntu bweyajinga eri 
eso'golero okusena (ebi'ta) amaku- 
mi atano, nga mulimu amakumi a- 


kama we'gye: era mu kifo kino | 17 biri merêre. ‘t Nabakuba nokugenge- 


mwendiwa ”: emirembe, bwayogera 
Mukama we'gye. 

n Ku (lunaku) olwamakumi abiri 
mu nya (olwomwezi) olwomwenda 
mu mwaka ogwokubiri ogwa Dalio 
ekigambo kya Mukama neki'jira 
mu Ka'gai na'bi nga kyogera nti 
11 Bwati bwayogera Mukama we'gye 

nti ° Biiza 'no bakabona ebyamate- 
12 ka ngoyogera nti Omuntu bwasitu- 

lira Penyama entukuvu mu kire- 
nge ekyekyambalokye, nakoma ku 

'mere nekirengekye oba mugoyo 

oba mwenge oba mafuta oba 'mere 


10 


wala nobukuku nomuzira mu mu- 
limu gwona ogwemikono gya'mwe; 
era naye temwankyukira, bwayo- 
18 gera Mukama. Mulowoze, mbe. 
gairi'de okuva lero noku'da enyu- 
ma, okuva ku lunaku olwamakumi 
abiri mu nya (olwomwezi) ogwomwe- 
nda, okuva ku ¥lunaku |webisimba 
omusingi gweyekalu ya Mukama, 
19 mukirowoze. Ensigo zikyali mu 
'gwanika ? wewawo, omuzabibu no- 
mutini nomukomamawanga nomu- 
zeituni teginabala; okuva ku lu- 
naku lwa lero ndibawa omukisa. 


yona, kiriba kitukuvu ? Bakabona |20 Awo ekigambo kya Mukama ne- 


neba'damu nebogera nti Ne'da. 
13 Awo Ka'gai nalyoka ayogera nti 
Omuntu” atali mulongofu olwomu- 
lambo bwaba #ngakomye ku kimu 
kwebyo byona, kiriba ekitali kiro- 
ngêlu? Bakabona neba'damu ne- 
bogera nti Kiriba ekitali kirongofu. 
14 Awo Ka'gai nalyoka adamu nayo- 
era nti Abantu bano bwebali bwe- 
tyo, era e'gwanga lino bweriri 
bwerityo mu maso gānge, bwayo- 
gera Mukama; era na buli mulimu 
ogwemikono gyabwe bweguli bwe- 
gutyo; nekyo kyebawerayo eyo si 
15 kirongofu. Kale 'no, mbegairi'de, 
mulowoze okuva lero noku'da enyu- 
ma, e'jinja nga terinaba kuteke- 
bwa ku 'jinja mu yekalu ya Muka- 
16 ma: mu biro ebyo byona omuntu 


ki'jira Ka'gai omulūndi ogwokubi- 

ri ku (lunaku) olwamakumi abiri 
mu nya olwomwezi nga kyogera nti 
21 Yogera ne Zeru'baberi owesaza lya 
Yuda ngoyogera nti Ndikankanya 
22 e'gulu nensi: era © ndisula sntébe 
eyobwakabaka (bungi), era ndiziki- 
riza amanyi agobwakabaka obwa- 
mawanga; era Yndisūla amagāli 
nabo abagatambuliramu; nemba- 
lāsi nabo abazebagala balika’kanyi- 
zibwa buli muntu nekitala kya 
23 mugandawe. Ku lunaku olwo, bwa- 
ogera Mukama we'gye, ndikutwa- 

a 'gwe, ai Zeru'baberi omu'du wā- 
nge, mutabani wa Sealutieri, bwa- 
yogera Mukama, nenkufula nga- 


kabonero; kubanga 'nkulonze,bwa- | 24 


yogera Mukama we'gye. 


ZEKALIYA. 


1 aMu mwezi ogwomunana, > mu 
mwaka ogwokubiri ogwa Dalio, e- 
kigambo kya Mukama kya 'ja gyali 
Zekaliya, omwana wa Berekiya, o- 
mwana wa “TJ'do, na'bi, nga kyoge- 

2 ra nti Mukama asunguwali'de nyo 
3 bajaja ba'mwe. Kyova obagamba 
nti Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye, nti “Mu'de gyendi, bwayogera 
Mukama we'gye, nange ndi'da gye- 

4 muli, bwayogera Mukama. ¢ Mule- 
me okuba nga bajaja bamwe /bana- 
'bi abe'da bebayogereranga wa'gulu 
nga bagamba nti Bwati bwayogera 
Mukama we'gye nti Kale muve mu 
makubo ga'mwe amabi ne mu biko- 
Iwa bya'mwe ebibi; 'so tebāwulira 
'so6 tebimpuliriza, bwayogera Muka- 

5 ma. Bajaja ba mwebaliru' dawa? ne 





bana'bi baba balamu emirembe gyo- 

6 na? Naye ebigambo byange nama- 
teka gange, byenalagira aba'du ba- 
nge, bana'bi, tebyabasanga bajaja 
ba'mwe? nebakyuka nebogera nti 
Nga Mukama we'gye bweyalowoza 
okutukola 'fe, ingamakubo ga'fe 
bwegali nebikolwa bya'fe nga bwe- 
biri, bwatyo bweyatukola. 

7 Olunaku olwamakumi abiri mu 
nya, olwomwezi ogwekumi nogu- 
mu, gwe mwezi Sebati, mu mwaka 
ogwokubiri ogwa Dalio, ekigambo 
kya Mukama kya'ja eri Zekaliya, 
omwana wa Berekiya, omwana wa 
I'do, na'bi, nga kyogera nti Natu- 

8 nula ekiro; era, laba, omuntu ¥ nga 
yebaga'de embalasi ya lukunyu, 
era ngaimiri'de wakati wemiti emi- 





Aa? 


t Ma. 28. 
22 


“ Ezer. 3, 
10. 
Zek. 8. 9. 


“ Dan. 2. 
H. 
Zek. 12, 9. 
Y Mi. 5. 10. 
: Zek. 14. 
13. 


a Yer. 2, 
9 


b Je. 42.1. 


I Mat. 24. 
35. 
“ Yer. 33. 


15. 
Ez. 3. 31. 


k Kuh.6.4. 


140 





"Is. 51. 3. 


AAA AA AAA n R AAA AAA a ————————U—————————————. 

IA ` = x 

B ARF p Dz = ž 

Wa preh wa 

Bab 9 e 

7n Ep T 

Eo a p s g 

g g 


WA a e > —— aan 





kadasi egyali mu kiwonvu ; nenyu- 
mawe embalasi, eza lukunyu neza 
9 kikusikusi nenjeru. Awo nenjo- 
era nti Ai mukama wange, ebyo 
Éiki ? Malaika eyali ayogera nange 
nang'amba mti Nakwolesa ebyo 
10 bwebiri. Omuntu eyali aimiri'de 
wakati wemikadasi na'damu nayo- 
gera nti Ebyo Mukama byatumye 
11 okutambulatambula kunsi. Nebi'da. 
mu malaika wa Mukamaeyaliaimiri- 
'de wakati wemikadasi nebyogera 
nti Tutambu'detambu'de kunsi, era 
laba, ensi yona etere'de ewu'mu'de. 
12 Malaika wa Mukama na'damu nā- 
yogera nti Ai Mukama we'gye, oli- 
tusa wa obutasasira Yerusalemi 
nebibuga bya Yuda, ' byewakanyi- 
13 kalirira ™ emyäka ensanvu? Mu 
kama na'damu malaika eyali ayo- 
gera nange ebigambo ebirungi, ebi- 
14 gambo ebyesanyu. Malaika eyali 
ayogera nange nang'amba nti Yo- 
gerera wa'gulu ngogamba nti Bwa- 
ti bwayogera Mukama we'gye; 
nnkwati'dwa Yerusalemi ne Sayu- 
15 ni obu'gya, obu'gya obungi. No- 
busūngu obungi nsunguwali'de a- 
mawanga abawu'mula; kubanga 
'nze nanyigako katono, bo nebo- 
16 ngera ku kubonabona okwo. Mu- 
kama kyava ayogera bwati nti 
Nkomyewo Eyerusalemi nekisa; 
venyumba yange erizimbibwa o- 
mwo, bwayogera Mukama we'gye, 
Pnomugwa guliregebwa ku Yerusa- 
17 lemi. Yogerera wa gulu nate ngo- 
gamba nti Bwati bwayogera Muka- 
ma we'gye nti Oliba oli awo ebi- 
buga byange nebyanjala olwoku- 
laba ebirungi; oliba oli awo? Mu- 
kama nasanyusa Sayuni, oliba oli 
awo neyeroboza Yerusalemi. 
18 Nenyimusa amaso gānge nentu- 
nula; era, laba, samayembe ana. 
19 Neng'amba malaika eyali ayogera 
nange nti Ago maki? Nanziramu 
nti Gano ge mayembe agasasa- 
uya Yuda ne Isiraeri ne Yerusale- 
20 mi. Mukama nānjolesa abawesi 
21 bana. Nenjogera nti Abo ba'ja 
kukola ki? Nayogera nti Gano ge 
mayembe agasisinya Yuda nokui- 
musa omuntu nataimusa mutwe; 
naye bano ba'ze okugasa'gula, oku- 
sila amayembe gamawanga 'agi- 
imusizinga e'jembe lyābwe kunsi 
ya Yuda okugisasanya. 


9 NENYIMUSA amaso gange nentu- 
nulira ; era, laba, 4 omuntu D nga- 
lina omugwa ogugera mu ngaloze. 

2 Nenjogera nti Ogenda wa 'gwe? 
Nang'amba nti Okugera Yerusale- 
mi. ndabe obugazi bwakyo bwebuli 
3 nobuwānvu bwakyo bwebuli. Era, 
laba, malaika eyali ayogera nange 
nävayo ne malaika omulala navayo 


ZEKALIYA. 
4 okumusisinkana, namugamba nti 





ai Ai Wai Aa Wa 


'Dukanako, mugambe omuvubuka 
oyo nti Yerusalemi kiribamu aba- 
ntu, balifika mu bugwe kubanga 
“abantu bangi nebyomubisibo bingi 
5 wakati mukyo. Kubanga 'nze ndi- 
ba kukyo bugwe owomuliro enjui 
zona era ndiba “kitibwa wakati 
6 mukyo, bwayogera Mukama. Mu- 
kale, mukale, 4 mu'duke “muve 
munsi eyobukika obwa kono, bwa- 
yogera Mukama; kubanga ugempe- 
wo enya eze'gulu bweziri, bwemba- 
sasanyi za, bwayogera Mukama. 
7 Kale, Sayuni, 'duka owone, 'gwe 
8 atula nomuwala wa Babuloni. Ku. 
banga bwati bwayogera Mukama 
we'gye nti Oluvanyuma lwekiti- 
bwa antumye eri amawanga aga- 
banyaga; kubanga abakomako'mwe 
9 akoma ku /munyi yerisolye. Ku. 
banga, laba, ndibakunkumulirako 
omukono gwānge nebaba mwandu 
gwaba'du bābwe; namwe muna- 
manya nga Mukama we'gve ye 
10 yantuma. Imba, sanyuka, 'gwe 
omuwala wa Sayuni: kubanga, 
Y laba, nji'ja nange t naberinga wa- 
kati mu'gwe, bwayogera Mukama. 
11 Ku #lunaku olwo lamawānga ma- 
ngi agalyega'ta ne Mukama nega- 
fuka bantu bange: nange naberanga 
wakati mu'gwe, nawe onotegeranga 
nga Mukama we'gye yantuma gyo- 
12li. Era Mukama alisikira Yuda, 
okuba omugabogwe munsi entuku- 
vu, era m alyeroboza nate Yerusa- 
13 lemi. n Musirike, abalina omubiri 


'mwena mu maso ga Mukama; lae 


kubanga azukuse mu kifokye eki- 
tukuvu mwabera. 


3 NANJOLESA 4 Yosuwa, > kabona a- 
singa obukulu, ngaimiri'de mu 
maso ga malaika wa Mukama, ne 
Setani ngaimiri'de ku mukonogwe 

2 ogwadyo abe omulabewe. Mukama 
nagamba Setani nti Mukama aku- 
nenye, gwe Setani; wewawo, Mu- 
kama eyeroboze'za Yerusalemi aku- 
nenye: oyo si “kisiriza ekikwa'ku- 
8 libwa mu muliro? Era Yosuwa yali 
ayamba'de engoye eze'ko naimirira 
4mu maso ga malaika. Na'damu 
nagamba abo abali baimiri de mu 
masoge, nayogera nti 4 Mumwa- 
mbuleko engoye eze'ko. Nigamba 
(Yosuwa) nti Laba, “nkuisi'zako 
obubibwo; nange /nikwambaza e- 

b byambalo ebitenkanika. Nenjoge- 
ra nti Bamutikire ku mutwegwe 
ekiremba ekitukula. Awo nebamu- 
tikira ku mutwegwe ekiremba eki- 
tukula nebamwambaza engoye; ma- 
laika wa Mukama naimirira awo. 
6 Malaika wa Mukama nalabula nyo 
7 Yosuwa, ngayogera nti Bwati bwa- 
yogera Mukama we'gye nti Bwono- 





1. 9—3. 7. 


1! Ma. 2 
10. 


S Zab 4.7. 
t Yok Ll4 


kls 21L 


“Am.é611. 


d Kub. 7. 
14. 


“Ia 617. 


A OBRES 
E: 16. 10. 


f Lab 3. 
3. 


Kub, 3.6. 


a Beb. 7, 
2. 


* Zek.1.19. 


è Kuv. 2%. 
3L 


€ Kuv. 28. 
37. 

Kub. 1.12; 
15 


kag. 2. 21 
neb. 
“Ka'g.2.5. 
S Yer. 51. 
25. 


"Is 40. 4. 
ì Zah. 118. 
22 


k Ezer. 3. 
20. 


I Ka’g. 22. 


= Zek. 3.9. 





4 Dan. 2 
HM. 


i 








tambnlirānga mu makubo gange, 
era 7 byenkutira bwonobinyweza- 
nga, kale nawe enyumba yange 0- 
nogisaliranga omusango, nempya 
zange onozikiimanga, era ndikuwa 
ekifo ekyokusembereramu mu ba- 
8 'no abaimiri'de. Kale, wulira, Yo- 
suwa kabona asinga obukulu, 'gwe 
ne bano abatiila mu masogo; ku- 
banga be bantu abakabonero bano; 
kubanga, laba, ndireta fomu'du 
9 wange k E'tabi. Kubanga, laba, e- 
'jinja Iyentese mu maso ga Yosuwa; 
ku 'jinja limu kuliko l amaso musa- 
nyn; laba, ndyolako enjola zalyo, 
bwayogera Mukama we'gye; ndi- 
'gyamu obubi munsi eyo ™ ku luna- 
10 ku lamu. Ku lunaku luli, bwayo- 
gera Mukama we'gye, munaitanga 
buli muntu mu'ne oku'ja wansi 
womuzabibu ne wansi womutini. 
4 a MALAIKA eyali ayogera nange 
nakomawo, nanzukusa ngomuntu 
2 bwazukusibwa mu tulotwe. Na- 
ng'amba nti Olabye ki? Nenjogera 
nti Ntunu'de, era, laba, è ekikondo 
ekyetabaza ekya zābu kyona neki- 
bya kyakyo nga kiri wa'pulu kukyo 
netabaza zakyo omusanvu; Ceta- 
bāza eziri wa'gnlu wakyo, buli ta- 
baza ngeriko emimiro musānvu : 
8 nemizeituni ebiri ku ma'bali erui 
nerui; ogumu ku mukono ogwadyo 
ogwekibya, ogumu ku mukono gwa- 
4 kyo ogwa kono. Nenziramu neng'a- 
mba malaika eyali ayogera nange 
nenjogera nti Ebyo biki, mukama 
5 wange? Malaika eyali ayogera na- 
nge na'damu nang'amba nti Toma- 
nyi ebyo bwebiri? Nenjogera nti 
6 Ne'da, mukama wange. Na'damu 
nang'amba nti Kino kye kigambo 
kya Mukama eri Zeru'baberi nga 
kyogera nti “Si lwa manyi 'so si 
lwa buninza naye “lwa mwoyo gwa- 
nge, bwayogera Mukama we'gye. 
7 /Olusozi olunene 'gwe, weita ki? 
mu maso ga Zeru' baberi ? (olibēra` 
lusenyi; era alireta te'jinja erya 
wa'gulu nebalirangirira nti Liwe- 
8 bwe ekisa, liwebwe ekisa. Nate 
ekigambo kya Mukama neki'ja gye- 
9 ndi nga kyogera nti Emikono gya 
Zeru'baberi kgirasi'za enyumba e- 
yo; era nemikonogye girigimala ; 
era olitegera nti Mukama we'gye 
10 ye yantnma gyemuli. Kubanga yä- 
ni anyomye olnnaku ?olwebitono ? 
Kubanga balisanyuka era baliraba 
e'jinja erigera mu ngalo za Zeru- 
'baberi, bano omunsānvn, (ge) ”' ma- 
so ga Mukama; ga'dukana'dukana 
11 munsi zona. Nenziramu ne'mu- 
gamba nti Emizeituni gino ebiri 
kiki ku mukono ogwadyo ogweki- 
kondo ekyetabāza ne kn mukono 
12 gwakyo ogwa kono? Nenziramu 


ZEKALIYA. 


omulūndi ogwokubiri ne'mugamba 
nti Amatabi gano abiri maki age- 
mizeituni agali ku ma'bali gemi- 
mwa ebiri egya zābu agemalamu 

13 go'ka (amafuta aga) zabu? Nanzi- 
ramu nayogera nti Tomanyi ago 
bwegali? Nenjogera nti Ne'da, mu- 

l4 kama wange. Awo nāyogera nti 
Ago be bana babiri abamafuta ^ a- 
baimirira awali Mukama wensi 
zona. 


5 Era ate nenyimusa amaso gange 
nentunulira; era, laba, 4 omuzi- 

2 ngo gwekitabo ogubūka. Nang'a- 
mba nti Olabye ki 'gwe? Nenzira- 
mu nti Ndabye omuzingo gweki- 
tabo ogubika; obuwanvu bwagwo 
emikono abiri nobugazi bwagwo 

8 emikono kumi. Nang'amba nti 
Ekyo kye ?kikolimo ekifnluma o- 
kubunya ensi yona: kubanga nge- 
kyo bwekiri, buli a'ba aligobwamu 
ku lni lwayo olumu; era ngekyo 
bwekiri, buli aliira aligobwamu ku 

4 lui lwayo olulala. Ndikifulumya, 
bvayogera Mukama we'gye; era 
kiriingira mu nyumba yomu'bi ne 
mu nyumba yoyo alaira erinya 
lyange obulimba; era “ kirisula mu 
nyumbaye wakati, era kirigizikiriza 
nemiti gyayo namainja gayo. 

5 “Malaika eyali ayogera nange 
naja nang'amba nti Kale imusa 
amasogo, olabe kino ekifuluma 

6 bwekiri. Nenjogera nti Ekyo kiki? 
Nayogera nti Ekyo ye efa efuluma. 
Era nayogera nti Amaso gabwe 
(bwegali) bwegatyo kunsi yona; 

7 (era, laba, etalanta eyesasi yasitu- 
libwa;) noyo ye mukazi ngatūla 

8 munda wa efa. Nayogera nti Ono 
(bwe) Bubi; namusula wansi munda 
mu efa: nateka omusinga gwesasi 

9 ku kamwa kayo. Awọ nenyimusa 
amaso gange nentunula ; era, laba, 
abakazi ababiri nebafuluma, empe- 
wo nga ziri mu biwawatiro byabwe; 
era balina ebiwawatiro ngebiwawa- 
tiro ebya kasida; nebasitula efa mu 

10 'banga lyensi ne'gulu. Neng'amba 
malaika eyali ayogera nange nti 

11 Abo efa bagitwāla wa? Nang'amba 
nti Okumuzimbira enyumba ° mu- 
nsi ya Sinali; nayo bweri gwa, ali- 
tekebwa eyo mu kifokye ye. 


6 Era ate nenyimusa amaso gà- 
nge nentunula; era, laba, amaga- 
li ana nga gava wakati wensozi e- 
biri; nensozi nsozi za bikomo. 
2 Kn 'gali eryoluberyeberye kwaliko 
a embalasi za lukunyu; ne ku 'ga- 
li eryokubiri (kwaliko) embalāsi 
3 enzirugavu; ne ku'gali ervoknsatu 
(kwaliko) embalasi enjeru; ne ku 
'gali eryokuna (kwaliko) embalasi 
eza kikusikisi ezitobesemu obwoya 


741 





"Kub. 11. 
4. 


a Yer.36.2. 


d Yer. 29. 
18. 


€ Nge.3.33. 


4 Zek.1.19. 


“Lub, 11.84 


a Zek. 1. 8. 
Kub. 6.2, 
4,5 














4 Kub. 19. 
12. 


“Zek. 3.1. 


JS Zek. 3. 8. 
# Mat. 16. 


18. 

Bef. 2, 2%- 
22. 

Beb. 3. 3. 


$Ez. 21.27. 
k Zab. 110. 


4. 
Beb. 3. 1. 


l Ta. 57.19. 


z 
3 
p 


Awa Ta 
w.. 

-~ 

SA 


. 
ts 
x Dr 
pad 
da 


PTE 
mE 
4 y em 


AA kaka AAA AAA AOA WA H 


Nenziramu neng'amba 
malaika eyali ayogera nange nti 
5 Ebyo biki, mukama wange? Ma- 
laika na'damu nang'amba nti? E- 


4 obweru. 


byo ze mpewo enya ezomu'gulu 
eziva okuimirira mu maso ga Mu- 
6 kama wensi zona. (Liri) eririko 
embalasi enzirugavu livu'deyo oku- 
genda “ munsi eyobukika obwa ko- 
no; nenjeru zavayo enyuma wazo; 
nezitobesemu obwoya obweru za- 
vayo okugenda munsi eyobukika 
7 obwadyo. Neza kikisikisi zavayo 
nga zagala okugenda zitambuleta- 
mbule munsi; nayogera nti Muve- 
yo, mutambuletambule munsi. A- 
8 wo nezitambulatambula munsi. A- 
wo nankowola nang'amba nti Laba, 
ezo ezigenda munsi eyobukika o- 
bwa kono banzika'kanyi' za omwoyo 
munsi eyobukika obwa kono. 
9 Ekigambo kya Mukama neki'ja 
10 gyendi nga kyogera nti 'Gya kwa- 
bo abatwalibwa okufugibwa obu'du, 
ku Kaludai, ne ku Tobiya ne ku 
. Yedaya; nawe o'je ku lunaku luli 
oingire mu nyumba ya Yosiya, o- 
mwana wa Zefaniya, mwebatise 
11 (nga bavu'de) Ebabuloni ; era oba- 
'gyeko efeza nezabu obakolere 4 en- 
gule nozitikira ku mutwe gwa ¢ Yo- 
suwa, omwana wa Yekozadaki, ka- 
12 bona asinga obukulu ; nomugamba 
nti Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye nti Laba omuntu, erinyalye 
JE'tabi; naye aliroka mu kifokye 
ye, era 9 alizimba yekalu ya Mu- 
kama: oyo yalizimba yekalu ya 
13 Mukama; era oyo ' yalitwala eki- 
tibwa, alitūla ku ntebeye alifuga ; 
era k aliba kabona ku ntebeye ; no- 
kutesa okwemirembe kulibera tva- 
14 kati wabwe bombi. Nengule ezo 
ziribera za Keremu ne Tobiya ne 
Yedaya ne Keni, omwana wa Zefa- 
niya, ezokuba'jukiza mu yekalu 
15 ya Mukama. Era labali ewala 
m bali'ja balizimba mu yekalu ya 
Mukama, era mulitegeza nti Mu- 
kama we'gye ye yantuma gyemuli. 
Nebyo birib . obanga mulinyikira 
okuwulira e'dobozi lya Mukama 
Katonda wa'mwe. 


Awo olwatuka 4 mu mwaka ogwo- 
kuna ogwa kabaka Dalio, ekigambo 
kya Mukama neki'ja eri Zekaliya, 
ku (lunaku) olwokuna olwomwezi 
2 ogwomwenda, mut Kisulevu. Awo 
aba Beseri bali batumye Salezeri 
ne Legemumereki nabantu babwe 
okwegairira ekisa kya Mukama, 
3 nokwogera ne cbakabona abomu- 
nyumba ya Mukama we'gye ne 
d bana'bi, nga bogera nti Nandika- 
bi'de amaziga mu “mwezi ogwo- 
kutano nga neyawu'de nga bwena- 
kola mu inyaka gino egyenkana 


ma we'gye neki'ja gyendi nga kyo- 
5 gera nti Gamba abantu bona abo- 
munsi ne bakabona ngoyogera nti 


J Bwemwasibanga nemukubira ebi. |/ ls 588 


wobe mu (mwezi) ogwokutano ne 
mu 9 gwomusānvu, mu ' myaka gi- 
no ensanvu, nze mwansibira 'nze 
6na katono? Era bwemulya ne 
bwemunywa, temwerira 'mwe'ka, 
7 temwenywera 'mwe'ka? Tekiba- 
wani de (kuwalira) bigambo Mu- 
karan byeyalangiririranga mu bana- 
'bi abe'da, Yerusalemi bwekyalimu 
abantu era nga kiri mirembe, ne- 
byalo byakyo ebyali bikiriranye 
enjui zona, £nensi eyobukika o- 
bwadyo nensenyi nga bikyalimu 
abantu. 
8 Awo ekigambo kya Mukama ne- 
ki'ja eri Zekaliya, nga kyogera nti 
9 Bwati bwayoge'de Mukama we'gye, 
nti Musalenga emisango egyensõ- 
nga, era !mukolênga buli muntu 
10 mugandawe ekisa nokusasira ; era 


k Yer. 37. 
3. 


IMi.6A 


muleme okujoganga “na'mwandu | ® is 1.17, 
= 


ne bamulekwa, omugenyi nomwa- 
vu; era muleme okulowozanga o- 
bubi omuntu yena eri mu'ne mu 
11 mutima gwa'mwe. Naye nebagana 
okuwnlira neba'gyawo ekibegabega 
nebaziba amatu gabwe baleme oku- 
12 wulira. Wewawo, nebaka'kanya- 
za emitima gyabwe nge'jinja erye- 
mbalebale baleme okuwulira ama- 
teka nebigambo Mukama we'gye 
byeyawererezanga  nomwoyogwe 
mu mukono gwa bana'bi abe'da; 
obusūngu bungi kyebwava buva 
13 eri Mukama we'gye. Awo olwātū- 
ka bweyayogerera wa'gulu, nabo 
nebagana okuwulira; bwekityo ba- 
likaba, nange ndigana okuwulira, 
14 bweyayogera Mukama we'gye; na- 
ya ndibasasanyiza nembuyaga eza 
azimu wakati wamawanga ?!ge- 
batamanyanga. Awo ensi neyono- 
neka enyuma wabwe, ° omuntu ye- 
na alemenga okuitamu wa de oku- 
'damu; kubanga bagifula amato- 
ngo ensi eyegombebwa. 


8 Awo ekigambo kya Mukama we- 
'gye neki'ja (gyendi) nga kyogera 
2 nti Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye nti 4 Nkwatirwa Sayuni obu- 
'gya, obu'gya obungi; nkikwatirwa 
8 obu'gya nekirui ekingi. Bwati bwa- 
yogera Mukama nti Nki'di'demu 
Sayuni, naberanga wakati mu Ye- 
rusalemi: era Yerusalemi kinaiti- 
bwinga nti > Kibuga kya mazima; 
era nti Lusozi lwa Mukama we'gye, 
4 Olusozi olutukuvu. Bwati bwayo. 
gera Mukama we'gye nti “Abaka- 
'de, abasaja nabakazi, balitūla ate 
mu ngudo za Yerusalemi, buli mu- 
ntu ngaku'te omu'go mu mukono- 


Fer. 6. 8. 


“Ma A 
33. 


tef. 6 


“Yo, Ln 





la 5-9. 9. 


| 


d eL 27. 


€ Ta. 43. 5; 
49. 12. 
Mala.1.11. 
J? Rasek. 
2. 25, 
Yer.$1.1,2 


# Ka'g.2.4. 


iEser.5.3, 
2 

3 Ka'g. 2. 
18. 


° Bef. 4. 26. 





` 





ngudo ezekibuga ziri'jula abalenzi 
nabawala nga bazanyira mu ngūdo 
6 zakyo. Bwati bwayogera Mukama 
we gye nti Era bwekiriba ekitalo 
mu maso “gekitundu kyabantu abo 
ekirisigalawo mu naku ziri, kya- 
ndiba de kya kitalo ne mu maso 
gange? bwayogera Mukama we'gye. 
7 Bwati bwayogera Mukama we'gye 
nti Laba, ndirokola abantu bange 
eokuva munsi eyobuvanjuba noku- 
8 va munsi eyobugwanjuba: ndiba- 
'gyayo, nabo banaberanga wakati 
mu Yerusalemi; nabo / banabanga 
bantu bange, nange naberanga Ka- 
tonda wabwe mu mazima ne mu 
9 butūkirivu. Bwati bwayogera Mu- 
kama we'gye nti 7 Emikono gya- 
'mwe gibe namanyi, "mwe abawu- 
lira mu naku zino ebigambo bino 
(ebiva) mu kamwa ka ibana' bi aba- 
liwo mu $ naku lwebālasa enyumba 
eya Mukama we'gye, ye yekalu, ezi- 
10 mbibwe. Kubanga enaku ziri nga 
tezinatūka, nga tewaliwo mpera 
eyomuntn 'so tewaliwo mpera eye- 
nsolo; 'songa tewali mirembe eri 
oyo eyafuluma noyo eya'dayo olwo- 
mulabe; kubanga nakyayaganya 
abantu bona buli muntu ne mu'ne. 
11 Naye kakano 'nze sirikola bwentyo 
ekitundu kyabantu abo ekyasigala- 
wo, nga mu naku eze'da, bwayo- 
19 gera Mukama we'gye. Kubanga 
(wanabanga) ensigo ezemirembe; 
omuzabibu guniwanga e'mere ya- 
gwo; e'taka linawanga ekyengera 
kyalyo; ne gulu linawanga omusu- 
lo gwalyo; nange ndisisa ekitundu 
ekyabantu bano ekirisigalawo ebi- 
13 utu ebyo byona. Awo olulitūka 
nga bwemwali lekikolimo wakati 
wamawäuga, ‘gwe enyumba ya 
Yuda nawe enyumba ya Isiraeri, 
bwekityo ndibalokola, ™ na'mwe 
mulibera mukisa; temutya; naye 
emikono gya mwe gibe namanyi. 
14 Kubanga bwati bwayogera Mukama 
we'gye nti “Nga bwenalowoza oku- 
bakola obubi, bajaja ba mwe bwe- 
bansunguwaza, bwayogera Mukama 
15 we'gye, 'so sejusa; bwentyo ate 
ndowoze za mu naku zino okukola 
obulungi Yerusalemi nenyumba ya 
16 Yuda; temntya. Ebigambo byemu- 
nakolanga bye bino; ° mubūliraga- 
nenga ebyamazima buli muntu ne 
mune; musalenga emisango egye- 
ngonga nemisango egyemirembe 
17 mu miryango gva' mwe: so omuntu 
aleme okulowoza obubi ku mu'ne 
mau mitima gya mwe; 'so temwaga- 
langa kirairo kyona ekyobulimba ; 
kubanga ebyo byona byenkyawa, 
bwayogera Mukama. 
18 Awo ekigambo kya Mukama we- 


'gye nekija gyendi nga kyogera | 


banana anana eaaa e e o o e gg e gg gg ag E 


ZEKALIYA. 
5 gwe kubanga aka'diye nyo. Ne- 


19 nti Bwati bwayogera Mukama we- 
'gye nti Okusiba okwomu (Pmwe- 
zi) ogwokuna nokusiba okwomu 
(” mwezi) ogwokutino nokusiba 
okwomu (#mwezi) ogwomusanvu 
nokusiba okwomu (f mwezi) ogwe- 
kumi kunabanga eri enyumba ya 
Yuda okusanyuka nokujaguza ne- 
mbaga eningi; kale mwagalenga 

20 amazima nemirembe. Bwati bwa- 
yogera Mukama we'gye nti Oliba 
oli awo amawanga nega'ja nabo 

21 ababera mu bibuga bingi; era aba- 
bera inn (kibuga) ekimu baligenda 
mu kirala nga bogera nti Tugende 
mangu okwegairira ekisa kya Mu- 
kama nokunonya Mukama we'gye; 

22 era nange ndigenda. Wewawo, “a. 
bantu bangi namawanga agaminyi 
bali'ja okunonya Mukama we'gye 
mu Yerusalemi nokwegairira ekisa 

23kya Mukama. Bwati bwayogera 
Mukama we'gye nti Mu naku ziri 
wabantu kumi balikwata, okuva 
ymu nimi zona ezamawanga, bali- 
kwata ku lukugiro olwomuntu O- 
muyudaya nga bogera nti Tuligenda 
na'mwe; kubanga tuwuli'de nti Ka- 
tonda ali na mwe. 


a OmucuGgU gwekigambo kya Mu- 
kama kunsi ya Kadulaki, ne Da- 
masiko (kiriba) kiwu'mulo kyagwo; 
kubanga eriso lyabantu neryebika 
byona ebya Isiraeri liri eri Muka- 
2 ma; era ne b Kamasi ekiriranye 
nakyo: c Tulo ne 4 Sidoni, kubanga 

3 “kya magezi mangi nyo. Ne Tulo 
kyezimbira ekigo nekituma efeza 
ngenfufu nezabu enungi ngebitomi 

4 ebyomungudo. Laba, Mukama ali- 
kigoba mu byakyo, alikuba Ja- 
manyi gakyo ku nyanja; era kiryo- 

5 kebwa omuliro. y Asukuloni kiri- 
raba kiritya; era ne Gaza, nakyo 
kirirumwa nyo; ne Ekuloni, kuba- 
nga okusubira kwakyo kuliswala; 
ne kabaka alibula mu Gaza, era ne 

6 Asukuloni tekiribamu bantu. 0- 
mwana omwebolereze alibera mu 
i Asudodi, era Abafirisuti ndibaloga 

7 amalala. Era ndi'gyamu 4 omusai 
mu kamwäke nemizizogye wakati 
wamanyoge; naye anabanga kitū- 
ndu ekirisigalawo eri Katonda wa- 
'fe; naye anābčrānga ngomukūngu 
mu Yuda, ne Ekuloni nga ! Omuye- 

8 busi. m Nānge nasisiranga awali 
enyumba yange mu maso ge'gye, 
omuntu alemenga okuitawo newa- 
kuba'de oku'dayo; "so tewabenga 
mujozi nate aliita wakati mubo; 
kubanga kakano ndabye namaso 
gange. 

9 0oSanyuka nyo, 'gwe omuwala wa 
Sayuni; yogerera wa'gulu, 'gwe 
omuwala wa Yerusalemi; 7” laba, 
r kabakawo a'ja gyoli; ye mutūki- 





743 





P Yer.39.2; 
52 6. 


r? Zek. 7. 3. 
! Zek. 7. B. 
t 2 Basek. 
25. 1, 

Yer, 39. 1. 


"Zek. 2 
11. 


“Is.41 


Y Is. 68. 1B. 
Kub. 6 9. 


a Zek.12.1. 


b Yer. 49. 
r3 


e Is. 2,1. 
d Ez. 2W.21. 
e E22 8.3 
neb. 


JEL 28.17. 


I Zei. 2. 4. 


tAm.1. 8. 
k Lov.3.17. 


l Ralam.1. 
21. 

7 Zab. 34. 
4. 


” Ts. 11.9. 


° Is. 12.6 
P Mat. 21. 
5. 

r Yer.3.5. 
Mi. 5. 2. 





'L. 81.7. 


“ Is. 16. 3. 


b Is. 2.11. 


€ 18. 62. 3. 
d Is. 11.10 
neb, 


8 Ma. 11. 
14 


rivu era alina obulokozi; #muwo- 
mbefu era nga yebaga'de endogoi, 
10 pa yana omwana gwendogoi. Era 
tEf u ndimu'gyako e'gali, ne 
Yerusalemi (ndiki yako) embalasi, 
nomutego ogwolutalo guli'gyibwa- 
ko; era oyo aligabūlira 4 amawa- 
nga emirembe; “nokufugakwe ku- 
liva ku nyanja okutika ku nyanja, 


era kuliva ku Mu'ga okutiika ku 
11 nkomerero zensi. Era nawe, Yo- 
lwomusai ogwendaganoyo, nziye- 


mu abasibebo mu bunya omutali 
12 ma'zi. Mukyukire eri ekigo, "mwe 
abasibe abalina e'siibi; ku lunaku 
lwa lero mbūlira nti ndiku'diza 
13 #emirindi ebiri. Kubanga newe- 
te'de Yuda: omutego ngu'juzi'za 
Efulaimu; nange udiina abanabo, 
'gwe Sayuni, nabanabo, 'gwe Obu- 
onani, era ndikufūla ngekitala e- 
14 kyomuzira. Era Mukama alirabika 
wa'gulu gyebali, nakasaleke kali- 
vayo ngenjota; era 4 Mukama Ka- 
tonda alifūwa akagombe, era alige- 
nda ne kikung'unta owobukika o- 
15 bwadyo. Mukama we'gye aliba- 
zibira; nabo balirya balirinya 
ku mainja agenvumūlo; balinywa 
balikayana n gabomwenge ; ; era 
bali'jula n ebibya, ng ngensõnda e- 
16 zekyoto. ukama Katonda 
wabwe alibalokola >? ku lunaku luli 
ngekisibo kyabantube; kuba baliba 
c ngamainja agengule, d agaimusi- 
17 bwa wa'gulu nsiye. Kubanga 
obuliingibwe ' songa bungi, okuwo- 
makwe 'songa kungi! Eng'ano eri- 
nyiriza abavubuka, nomwenge o- 
musu (gulinyiriza) abawala. 


1 MusABE Mukama 4enkuba mu 
biro ebya 'diimbi, Mukama ako- 

la ebimyansa ; naye alibawa empa 
uli muntu sala mu 
a amayembe goge- 
'de ebitalimu ò nabalaguzi balaye 
obulimba ; “ nebogera ebiroto ebyo- 
bulimba, nebasanyusiza bwerere; 
kyebava bazung'ana ngendiga, ba- 
bonabona 4 kubanga tewali musū- 
8 mba. Obusiingu bwange buimuse 
ku basumba, era ndibonereza e- 
mbuzi enume; kubanga Mukama 
we'gye akyalide ekisibokye, ye 
nyumba ya Yuda, era alibafula 
ngembalasiye enungi ku lutalo. 
4 Eri ye erivayo e'jinja ¢eryokunsõ- 
nda, (era) eri ye / eninga, (era) eri 
5 bu omutego ogwolutalo, (era) eri ye 
uli mukamuzi wamu. Nabo bali- 
ngabazira abalinyirira (abalabe 

aka mu bitêmi ebyomungudo 
ku lutalo; nabo balirwana kuba- 
nga Mukama ali wamu nabo: nabo 

6 abebagala embalisi baliswala. Ni- 
nge ndiwa amanyi enyumba ya 
Yuda, ndirokola enyumba ya Yu- 


"e ——— e a r 


ya 
11 #tewalibalabikira ('bānga). 


11 


ZEKALIYA. 





sufu, nānge ndibakomyawo kuba- 
nga mbasisi'de ; nabo baliba nga 
bwebandiba'de singa sabagoba ; 
kubanga 'nze Mukama Katonda 
7 wabwe, e ndibawulira. Naba 
Efulaimu balibera ngomuzira, 9 no- 
mutima gwibwe gulisanyuka nga- 
sanyukira omwenge: wewawo, a- 
bana bibwe balikiraba balisauyu- 
ka; omutima gwabwe gulisanyu- 
8 kira Mukana t Ndibaitiriza ndi- 
; kubanga mbanunu- 
'de; era yila nga bwebiyala. 
a mu mawanga, 


era 'balinji aran nga baima mu- 2 
era baliba balamu |3 


nsi ezewala ; 
nabana bibwe, era balikomawo. 


10 Nange ndiba'gya munsi ya Misiri, 


ndibakung'anya. (nga mba'gya) 
mmu Bwasuli; era ndibatiisa mu- 
nsi Gireadi ne Lebanoni; 
Naye 
o aliita mu nyanja eyokubonabona, 
alikuba amayengo mu nyanja, do- 
aana bwona obwa Kiira bulika- 

lira ; nekye'jo Ekyobwasali kiri- 
ka'kanyizibwa, ? nomu'go gwa ka- 
baka we Misiri gulimu'gyibwako. 


12 Nange ndiba'simu amanyi mu Mu- 


kama; nabo ” balitambulatambula 
mu linyalye, bwayogera Mukama. 


'GULAWO enzi'gizo, 'gwe Leba- 
noni, omuliro gwokye emivule- 
2gyo. Kuba ebiwêbe, 'gwe omube- 
rosi, kubanga omuvule gugu'de, 
kubanga (emiti) emiriingi enyo gyo- 
ndnese: mukube ebiwobe, 'mwe 


emyera gya Basani, kubanga eki- 
8 bira ekitatikikako kigu'de. E'do- 
bozi eryebiwõbe ebyabasiimba ! 


kubanga obulūngi bwābwe bwono- 
nese: e'dobozi eryokuwuluguma 
kwempologoma ento! kubanga a- 
malala Yoludani gönönese. 
4 Bwati bweyayogera Mukama Ka. 
tonda wange nti Lisa ekisibo ekyo- 
5 ku'tibwa; yinizo be bazi'ta ne- 
beita abata'zi'za musango; nabo 
abezitūnda bagamba nti tendere- 
zebwe Mukama, kubanga nga'ga- 
wa'de: 's0 abasumba bazo ze nyini 
6 tebazisisira. Kubanga sirisāsira 
nate abo ababera munsi, bwayo- 
gera Mukama : naye, laba, ndiwayo 
abantu buli muntu mu mukono gwa 
mune ne mu mukono gwa ka- 
bakawe: mabo balibonyabonya 
ensi, 's0 siribalokola mu mukono 
7gwabwe. Awo nendisa ekisibo 
ekyoku'tibwa, wewawo, enafu ezo- 
mukisibo. Ninetwalira emi'go ebi- 
ri; ogumu nengutima nti Ekisa- 
nyukirwa ; omulala nengutūma nti 
8 Ebisiba ; nendisa ekisibo. Neozi- 
yawo abasiimba abasatu mu mwezi 
ogumu; kubanga ememe yange 
bali bagikoye'za, nememe yābwe | 





| 
9. 10—11.8. 


—— TUN 


i Ia S 2. 


'BO| K 


Miata 


> . zy pg ~ "e 

E pR prz 

E aj 8 

li T AAN A 


wangênan 
Dam gin aaa manatan aaa anan AANE 
aace ———— -—- 


— — —— 





11. 9—18. 5. 





s Kur. 91. 
2 
Kos. 3. 2 


è Mat, 77. 
9, 10. 


€ Ez 5.3, 
4 


4Yer.2.1. 
Yok.10.12 


“Nak. LI. 


b Kubal 
18 2 


“Is. 51.17, 
2, 2. 


d Ma. 28. 
2. 


€ Yer. 5.14. 


9 nayo nentamwa 'nze. Awo nenjo- 
gera nti Siribalisa ; ekifa kife buti ; 
ekigenda oku'gyibwawo, ki'gyibwe- 
wo; ebisigalawo biryang'ane eki- 

10 mu omubiri gwa ki'n yi Ne- 
ntwala omu'go gwānge kanga 
kirwa nengusala wakati nd Aa 
ndibye endagano yange gyen 

ll na namawanga gona. Nere 

ngeka ku lunaku olwo: bwekityo 
abanaku sbomukisibo abali bampu- 
lira nebategera nga kino kye kiga- 

12 mbo kya Mukama. Nembagamba 
nti Oba kirūngi mu maso ga'mwe, 
mumpe empera yange; naye oba 
si kirungi, mulekeyo. Awo neba- 
gera okuba empera yange 4 (ebitii- 

13 ndu) asatu ebyefeza. Mukama nā- 
ngamba nti Bisūlire omubūmbi, 
b omuwendo ogutiki'de dala gwe- 
ba'namula. Nentwāla (ebitūndu) 
asatu ebya feza nembisūlira omu- 
bimbi mu nyumba ya Mukama. 

14 Awo nensala wakati omu'go gwa- 
nge ogwokubiri Ebisiba, ndibye 
oluganda eri Yuda ne Isiraeri. 

15 Awo Mukama nāngamba nti 
Wetwalire nate ebintu ebyomusi- 

16 mba omusirusiru. Kubanga, laba, 
'nze ndiimusa omusūmba munsi, 
atalizifako ziri ezibuze, 's0 talino- 
nya ziri ezisasanye, 's0 taliwonya 
ziri ezimenyese, '80 talirisa ziri 
eziimirira, naye “enyama yezo eza 
sava aligirya, era alityemulatye- 

17 mula ebinūlo byazo. Zimusānze 
omusimba ataliko kyagasa d aleka 
ekisibo! ekitala (kiriba) ku muko- 
nogwe ne ku lisolye eryadyo; o- 
mukonogwe gulikalira, nerisolye 
eryadyo lirizibira dala. 

12 Mukama (oguli) ku Isiraeri. 

Ayogera Mukama abāmba e'gulu, 
era asawo emisingi gyensi, era 
babumba omwoyo gwomuntu mu- 

2 ndaye, nti Laba, 'nze “ndifula 
Yerusalemi ekikompe ekyokutaga- 
'ta, eri amawanga gona enjui zona, 
era eriba neri Yuda bwebazingiza 

8 Yerusalemi. Awo olulitūka ku lu- 
naku luli ndifula Yerusalemi e`jinja 
erizitowa eri amawanga gona; bona 
abaliryebinika balifumitibwa nyo 
ebiwundu; era amawanga gona 

ensi galikung'ana okukirwanyisa. 

4 Ku lunaku luli, bwayogera Muka- 
ma, “ndisamaliriza buli mbalasi, 
noyo agyebaga'de ndimulalusa : 
ndizibula amaso gange ku nyumba 
ya Yuda, era ndiziba amaso ga buli 

6 mbalasi yamawanga. Nabami ba 
Yuda balyogera mu mutima gwa- 
bwe nti Abali mn Yerusalemi ge mä- 
nyi gange mu Mukama we'gye Ka- 

6 tonda wabwe. Ku lunaku luli ndi- 
fula abami ba Yuda “ ngolubumbiro 


a OvuGUGU ogwekigambo kya 





—— — -m_e Aaaa WA AA mamane aa 


ZEKALIYA. 





oluliko omnliro (oluli) munku, era 
ngomumuli ogwomuliro (oguli) mu 
binywa byeng ano; nabo balimala- 
wo amawanga gona enjui zona, ku 
mukono ogwadyo nogwa kono: oli- 
ba oli awo / Yerusalemi kiribawo 
nate mu kifo kyakyo, mu Yerusa- 
7 lemi. Era Mukama alisoka okulo- 
kola ewema za Yuda, ekitibwa 
kyenyumba ya Daudi nekitibwa 
kyabo abali mu Yerusalemi kireme 

8 okugulumira okusinga Yuda. Ku 
lunaku luli Mukama alizibira abali 
mu Yerusalemi; Yaliba omunafu 
kubo ku lunaku luli alibera nga 
e Daudi; era enyumba ya Daudi 
(eriba) nga Katonda, nga “malaika 
wa Mukama (ali) mu maso gābwe. 
9 Awo olulituka ku lunaku luli ndi- 
nonya okuzikiriza amawanga gona 
10 agatabala Yerusalemi. Era #ndi- 
fuka ku nyumba ya Daudi ne kwabo 
abali mu Yerusalemi omwoyo ogwe- 
kisa nogwokwegairira ; era !balitu- 
nulira 'nze gwebafumita : era bali- 
mukubira ebiwobe ngomuntu bwa- 
kubira ebiwōbe omwanawe omu 
ye'ka, era balimuliimirwa omwoyo 
m ngomuntu bwalimirwa omwāna- 
11 we omuberyeberye. "Ku lunaku 
luli 0 balikuba ebiwobe bingi mu 
Yerusalemi P ngebiwohe ebya Ka- 


daduli'moni mu kiwonvu Megi'doni, |”? 


12 Era ensi erikuba ebiwobe, buli kika 
kyo'ka; ekika ekyenyumba ya Da- 
udi, kyo'ka; ne ”bakazi babwe bo- 
'ka; ekika ekyenyumba ya #Nasani 
kyo'ka, ne bakazi bābwe bo'ka; 

13 ekika ekyenyumba ya Levi kyo'ka, 
ne bakazi bābwe bo'ka; ekika 
t Ekyabasimei kyo'ka, ne bakazi 

14 babwe bo'ka ; ebika byona ebisiga 
lawo, buli kika kyo'ka, ne bakazi 


babwe bo'ka. 
1 3 Ku lunaku luli aolu'zi luli’guli- 
rwa enyumba ya Dandi nabo a- 
bali mu Yerusalemi olwebibi no- 
2 Ilwempitambi. Awo olulituka ku 
lunaku luli, bwayogera Mukama 
we'gye, ndi gyamn amanya agebi- 
fananyi munsi, '80 tegali'jukirwa 
nate: era ate ndivisa munsi bana- 
'bi nomwoyo ogntali mulongofu. 
3 Awo olulituka omuntu bwakyage- 
nda okulagula, kale? kitawe ne nyi- 
na abamuzala balimugamba nti To- 
libēra mulamu ; kubanga oyogerera 
obulimba nm linya lya Mukama: 
awo kitawe ne nyina abimuzala ba- 
4 limufumita bwalagula. Awo oluli- 
tuka ku Innaku luli bana'hi bali- 
kwatirwa ensonyi buli muntn okwo- 
lesebwakwe ngalagula; 'sn cteba- 
lyambala kyambalo ekyebyoya ba- 
5 lyoke balimbe: naye alvogera nti 
d Siri na'bi 'nze, ndi mnlimi wa'ta- 
ka 'nze; kubanga bantūnda okuva 


745 


S Zek. 9, 4 


# Yo. 3.10. 


k £2.39.29. 


i Yok. 19. 
37. 
Kub. 1.7. 


a Ez.36.28. 
1 Yok. 1.7. 


b Ma. 13. 
6, 8. 


<2 Basok. 
1. 8. 


d Am.7.14 


. 


146 


“ Is. 40. 11. 


f Mat. 238. 
81. 


9 Mala. 3. 
2, 3. 

iYer. 6. 27. 
1 Pet. 1.7. 


k Kos. 2. 
3. 


“ Is. 13. 9. 
Yo. 2 1. 


b Yo. 3. 2. 
Kub. 16. 
14. 


€ Kurv. 15. 
3. 


d Ez.11.33. 


€ Yo. 3. 14. 


Yok. 4. 10. 


1Zab.47. 1. 





ZEKALIYA. 


6 mu buto bwange. Nomu alimuga- 
mba nti Bbiwundu ebiri wakati we- 
mikonogyo biki? Awo ali'damu nti 
Byenafumitirwa mu nyumba yemi- 
kwano gyange. 

7 Golokoka, 'gwe ekitala, okulwana 


e nomusumba wange, nomuntu, ye |` 


mu nange, bwayogera Mukama we- 
'gye: Jtema omusimba, nendiga 
zirisasana; nange ndi sako omuko- 
8 no gwange ku bato. Awo olulitika 


birifa; naye ekyokusatu kirireke- 
9 bwa omwo. Nekitindu ekyokusatu 
ndikiisa mu muliro, era / ndibalo- 
ngosa ngefeza bwerongosebwa, era 
i ndibakema nga zabu bwekemebwa: 
balikiibirira erinya lyange, nange 
ndibawulira : £ ndyogera nti Be ba- 
ntu bange; nabo balyogera nti Mu- 
kama ye Katonda wange. 
1 4 a LABA, olunaku Iwa Mukama 
lu'ja, omwāndugwo bwegulige- 
2 rekerwa mu'gwe wakati. Kubanga 
b ndikung'anyiza amawanga gona 
ku Yerusalemi okulwana; era eki- 
buga kirimenyebwa, nenyumba zi- 
rinyagibwa, nabakazi balikwatibwa 
lwa manyi: nekitūndu kyekibuga 
kiritwalibwa okufugibwa obu'du; 
- nekitūndu ekyabantu ekirisigalawo 
3 tekirimalibwawo mu kibuga. Awo 
Mukama alitabala alirwāna nama- 
wanga gali c nga bweyalwana ku lu- 
4 naku olwolutalo. Era aliimirira 
nebigerebye ku lunaku luli ku 4 lu- 
sozi olwa Zeituni olwoleke'de Ye- 
rusalemi ebuvanjuba, nolusozi olwa 
Zeituni lulyatika wakati walwo ebu- 
vanjuba nebugwanjuba, era waliba- 
wo “ekiwonvu ekinene enyo; eki- 
tundu ekimu ekyolusozi kiri'julu- 
kuka (okugenda) ebukika obwa ko- 
no, nckitundu kyalwo ekimu (o- 
kugenda) ebukika obwadyo. Na- 
'mwe muli dukira mu 'kubo eryo- 
mukiwonvn ekyensozi zange; ku- 
banga ekiwōnvu ekyensozi kirituka 
ku Azeri: wewawo, muli'duka nga 
bwemwa'duka Jokukankana kwensi 
(okwali) mu mirembe gya U'ziya, 
kabaka wa Yuda: era Mukama Ka- 
tonda wange ali'ja 9 nabatukuvu bo- 
6 na wamu nāwe.. Awo olulitūka ku 
lunaku luli omusana teguliba na 
7 kumasamasa na kizikiza, naye wa- 
libera olunaku lumu olumanyibwa 
Mukama; si musana so si kiro: 
naye olulituka #akawungezi wali- 
8 bera omusana. Awo olulituka ku 
lunaku luli amazi amalamu 
galiva Eyerusalemi; ekitūndu kya- 
go ikirigenda) mu nyanja eyobuva- 
njuba nekitundu kyago mu nyanja 
eyobugwanjuba ; kiriba (bwekityo) 
9 mu kyeya ne mu to'go. Era !Mu- 


gı 








lunaku luli Mukama alibera omau 
10 nerinyalye limu. Ensi yona erikyu- 
ka (eriba) "nga Alaba, okuva mu 
Geba okutūka kų Li'moni ku lui o- 
lwobukika obwadyo Olweyerusale- 
mi; era?! kiriimuka kiribera mu ki- 
fo kyakyo, okuva ku ° mulyängo 
gwa Benyamini okutūka ku kifo e- 
kyomulyango ogwoluberyeberye, ku 
P mulyangoogwensonda; nokuva ku 


r kigo kya Kananeri okutūka ku ma- | 2 


1) so'golero ga kabaka. Era abantu 
balibera mukyo, 'songa tewakyali 
kikolimo; naye Yerusalemi kiribe- 

12 rawo mirembe. Na kino kye kibo- 
nobono Mukama kyalirwaza ama- 
wanga gona agalwana ne Yerusale- 
mi: omubiri gwabwe gulivunda nga 
bwebaimirira ku bigere byabwe, na- 
maso gabwe galiviindira mu bunya 
bwago, nenimi zābwe zirivūndira 

13 mu kamwa kabwe. Awo olulitiika 
ku lunaku luli okuyogana okunene 
okuva eri Mukama kuliba mubo; 
era balikwata buli muntu ku muko- 
no gwa mu'ne, nomukonogwe gulii- 
muka okukuba omukono gwa mu- 

14 'ne. Era ne Yuda alirwana ne Ye- 
rusalemi; era obuga' ga obwama- 
wanga gona agaliranyewo buliku- 
ng'ana, zibu nefeza neb balo, 

15 bingi nyo nyini. Era bwekityo 
bwekiriba ekibonobono ekyembala- 
si nekyenyumbu nekyeng'amira ne- 
kyendogoi nensolo zona eziriba mu 
bisulo biri, ngekibonobono ekyo 

16 bwekiriba. Awo olulitūka buli mu- 
ntu asigalawo ku mawänga gona a- 
ga'ja (okulwana) ne Yerusalemi 58- 
nayambukanga ' buli mwaka okusi- 
nza Kabaka, Mukama we'gye, no- 

17 kukwata “embaga eyebisisira. Awo 
olulituka “buli muntu mu bika 
yona) ebyenai atayambukanga E- 
yerusalemi kusinza Kabaka, Muka- 
ma we'gye, Y enkuba te'ja kubato- 

18 nyera. Era ekika kya Misiri bwe- 
kitayambukanga bwekita'janga,(na- 
bo) teribatonyera ; walibawo ekibo- 
nobono Mukama kyalirwaza ama- 
wanga agatayambukanga okukwata 

19 embaga eyebisisira. Ekyo kiriba 
kibonerezo kya Misiri nekibonerezo 
ekyamawanga gona agatayambuka- 
nga okukwata embaga eyebisisira. 

20 Ku lunaku luli ku ndege zembalasi 
kulibako nti 3 OBUTUKUVU ERI MU- 
KAMA ; era nentamu mu nyumba ya 
Mukama ziriba ngebibya mu maso 

21 gekyoto. Wewawo, bali ntamu mu 
Yerusalemi ne mu Yuda eriba ntu- 
kuvu eri Mukama we'gye; nabo bo- 
na abawayo sadaka bali'ja banazi- 
tolangako nebafumba omwo: ern 
ku lunaku luli nga 3 tew iò Mu- 
kanani mu nyumba ya M 
'8ye. 


18. 6—14. 21. 
kama aliba kabaka wensi zona : ku 





"is 44 


sis 23 
“ Yer. 3. 
13. 


P Yer. 3L 
"Nek. 4.1. 


lek ED 
tian 


Ion 2 
34. 
“Iar 


Ya. 4.3. 


: Kur. 8 





a OMUGUGU ogwekigambo kya Mu- 
an eri Isiraeri (ekya'jira) mu 


2 bNabāgala, bwayogera Mukama. 
Era naye mwogera nti Watwagala 
otya? Esau teyali muganda wa 
Yakobo? bwayogera Mukama: era 

3 naye “namwagala Yakobo; naye 
Esau namukyawa, 4 nenfula enso- 
zize okuba amatongo, (nempa) obu- 

4 sikabwe ebibe ebyomu'dungu. Ku- 
banga Edomu ayogera nti Tukubi- 
'dwa wansi, naye tuli'da netuzimba 
ebifo ebyazika; bwati bwayogera 
Mukama we'gye nti Bo balizimba, 
naye 'nze ndyabya: era abantu 
banabaitanga nti Nsalo ya bubi, 
era nti Bantu Mukama banyigira 

6 enaku zona. Era amaso ga'mwe 
galiraba, nemwogera nti Mukama 
agulumizibwe okusu'ka ensalo ya 
Isiraeri. 

6 Omwāna a'samu ekitibwa kitā- 
we, nomu du mukamawe: kale 
obanga ndi kita mwe, ekitibwa kya- 
nge kirirudawa? era obanga ndi 
mukama (wa mwe), okutibwa kwa- 
nge kulirudawa? Mukama we- 
'gye bwagamba 'mwe, ai bakabona 
abanyoma erinya lyānge. Era 
mwogera nti Twali tunyomye tu- 

7 tya erinyalyo? Muwerayo ku kyo- 
to kyange omugāti ogwondnese. 
Era mwogera nti Twakwonona tu- 
tya? Kubanga mwogera nti Eme- 
za ya Mukama terimu ka buntu. 

8 Era bwemuwayo “enzibe yamaso 
okuba sadaka, nga si bubi! era 
bwemuwayo ewenyera nendwa'de, 
nga si bubi! Kale 'no gitonere 
Joyo akutwala; anakusanyukira ? 
oba ana'kiriza amasogo? bwayo- 

9 gera Mukama we'gye. Kale 'no 
mbegairi'de musabe ekisa kya Ka- 
tonda, atukwatirwe ekisa: ebyo 
byabawo kubwa mwe: waliwo ku- 
'mwe gwana'kirizako amasoge ? 

10 bwayogera Mukama we'gye. Mu- 
'mwe singa muba'demu nomu eya- 
ndi'ga'dewo enzi'gi, muleme oku- 
kuma (omuliro ku) kyoto kyange 
obwerēre! Sibasanyukira na ka- 
tono, bwayogera Mukama we'gye, 
'so y Bì kirize kiwebwayo eri omu- 

11 kono gwa'mwe. Kubanga #okuva 
enjuba gyeva okutusa gyegwa keri- 
nya lyānge kulu mu bamawanga ; 
era 'obubine buwerwayo mu buli 
kifo eri erinya lyānge, ' nekiwe- 
bwayo ekirongofu : kubanga erinya 


t Lev. 2. 
22 
Ma. 15. 21. 


JKa'g. 1.1. 


9 Ia. 1. 11. 
Am. 5. 21. 


MALAKI. 


lyānge kulu mn bamawanga, bwa- 

12 yogera Mukama we'gye. Naye 
'mwe mulivumisa kubanga mwo- 
gera nti Emeza ya Mukama eyo- 
nonese, nebibala byuyo, ye 'mere- 

13 ye, terimu ka buntu. Era mwogera 
nti Laba, omulimu guno nga gui- 
nze! era mugisoze'za, bwayogera 
Mukama we'gye; era mulese ekyo 
ekyanyagibwa olwamanyi, #neki- 
wenyera, nekirwade; bwemutyo 
bwemuleta ekiwebwayo: nandi'ki- 
riza ekyo mu mukono gwa'mwe? 

14 bwayogera Mukama. Naye oyo 
alimba akolimirwe, alina 4 enume 
mu kisibokye, neyeyama nāwayo 
sadaka eri Mukama ? ekintu ekiriko 
obulema: kubanga 'nze ndi kaba- 
ka mukulu, bwayogera Mukama 
we'gye, nerinya lyange lya ntisa 
mu bamawanga. 


O KALE 'no, 4'mwe bakabona, eki- 
2 ragiro kino kya'mwe. Bwemuta- 
'kirize kuwulira era bwemuta'kiri- 
ze kuki'sa ku inwoyo okuwa eri- 
nya lyange ekitibwa, bwayogera 
Mukama we'gye, kale b ndiwereza 
ku'mwe ekikolimo ekyo, era ndiko- 
limira c emikisa gya'mwe: wewa- 
wo, maze okugikolimira, kubanga 

3 temuki'sa ku mwoyo. Laba, ndi- 
nenya ensigo kulwa'mwe, era ndi- 
siga obu'sa ku maso ga mwe, “ o- 
busa obwesadaka za'mwe; na- 
'mwe muli'gyibwawo wamu nabwo. 

4 Awo mulimanya nga 'nze nawereza 

ekiragiro kino gyemuli, € endagāno 

ānge ebēre ne Levi, bwayogera 
ukama we'gye. JEndagäno ya- 
nge yabanga naye eyobulamu ne- 

mirembe; era nabimuwa ebyo a- 

lyoke atye, nantya natekemukira 

6 erinya lyinge. 9 Eteka eryamazi- 

ma lyabanga mu kamwake, 850 no- 
butali butukirivu tebwalabika mu 
mimwagye: yatambulanga nange 
mu mirembe nobugolokofu, nakyu- 
sanga bangi okuleka obutali butii- 

7 kirivu. Kubanga tfemimwa gya 

kabona gyandinyweze'za okuma- 

nya, era bandinonye'za amateka 
mu kamwake: kubanga ye kmuba- 

8 ka wa Mukama we'gye. Naye 'mwe 

mukyuse mukyamye mu 'kubo; 
musitaziza bangi mu mateka; 
mwononye lendagano ya Levi, 

9 bwayogera Mukama we'gye. Nange 

kyenvu'de  mbafila abanyome- 
bwa abatalimu ka buntu mu maso 


5 











747 


ai aa AAA ——————————————————— 
N aana 
. 


nlu. 8. 


J Is. 54. 10. 


? Is. 40. 8. 
Luk. 1.17, 


16. 
Yok. 1.6, 
26. 


i Lev. 10. 

11. 

Ma. 17. 9. 
Yer. 18.18. 
Ez. 7. 26. 

k Ka'g.1. 

13. 


tlu. 4. 
"ju. 2. 


Nak. it. 4 


— -~ 








748 MALAKI, 2. 10—8. 18. 
gabantu bona, nga bwemutakwata Yerusalemi nekiryoka kisanyusa 
makubo gange naye nemu'siyo o- Mukama nga mu naku eze'da era 
mwoyo eri amaso gabantu mu ma-| 5nga mu myaka egyaitawo. Era 
teka. ndibasemberera okusala omusä- 

n1KolL 8 |10  n'Fena tetulina kita'fe omu? ° Si ngo; era ndiba mujulirwa mwangu 

Bef. 4 6. Katonda omu eyatutonda? tukiisi- eri abalo'go neri abenzi neri aba- 

° Bik. 17. 'zakusi'za ki buli muntu muganda- laira ebyobulimba ; neri sabo aba- | s Lev. i8. 

26. we, nga twondna endagano ya ba- lyazamanya omupakasi emperaye. 13 

11 jaja ba'fe? Yuda akiisi'zakiisi'za, i'na'mwandu natalina kitawe, era Maa 
era bakola ekyomuzizo mu Isiraeri kabagoba mu'na'gwanga (obuta-' ya j 
ne mu Yerusalemi: kubanga Yuda muwa bibye), 's6 tebatya 'nze, bwa- [a “"” 

é ayononye obutukuvu bwa Mukama | 6 yogera Mukama we'gye. Kubanga 

P Ezer.9.2, bwayagala, era ? awasi'za omuwala 'nze Mukama ! si'julukuka : 'mwe, |: Tak 111. 

12 wa katonda omu'na'gwanga. Ako- batabani ba Yakobo, mkyemuva ' = Kung 
la bwatyo Mukama alimuzikiririza mulema okumalibwawo. UA 
oyo azukuka noyo aitaba, okuva | 7 nOkuva ku naku za bajaja ba- | pik, 
mu wema za Yakobo, noyo away» e- 'mwe nga mukyuka okukyama mu | si. 
kiwebwayo eri Mukama we'gye. biragiro byange, 'so temubikwata- 

13 Era na kiio nate mukola: mubi- nga. °Mu'de gyendi, nange nada |° Zek L2 
'ka ekyoto kya Mukama amaziga gyemuli, bwayogera Mukama we- 
nokukaba OKU ebikowe, noku- 'gye. Naye mwogera nti Tuna'da 
'sayo nata'siyo nate omwoyo eri | 8 tutya? Omuntu alinyaga Katonda ? 
ekiwebwayo 'so taki'kiriza mu mu- era naye 'mwe munyaga 'nze. Na- 

14 kono gwa'mwe ngasimye. Era na- ye mwogera nti Twakunyaga tu- 
ye mwogera nti Lwaki? Kubanga tya? (Mwa'ny 0) Pebitundu e- |? Nek 13 
Mukama yabinga mujulirwa eri | 9 byekumi nebiwebwayo. Mukolimi- | 0:12 
'gwe neri omukazi owomubuvubu- 'dwa ekikolimo ekyo ; kubanga mu- 
kabwo, gwewakūsakūsa, newaku- | 10 nyaga 'nze, e'gwanga lino lyona. 
ba'de nga ye mu'no era omukazi ulete ekitündu ekyekumi ekira- 

16 gwewalagana naye endagano. Era mba mu 'gwanika, enyumba yange 

r Mat, 19. r teyakola omu? newakuba'de nga- eberemu e'mere, era ” munkeme | ”3Kol3. | 

45. lina omwoyo ogwafikawo? Era nakyo, bwayogera Mukana we'gye, 
(yakolera) ki omu? Yali anonya e- obanga siriba'gulirawo ebituli e- | 
za'de eriritya Katonda. Kale mwe- byomu'gulu, nembafukira omukisa, 
kimenga omwoyo gwa'mwe, 'so | 11 newataba na'banga kugyawo. Era | 
tewabangawo akusakusa omukazi ndinenya omuli kulwa'mwe, 'so ta- 

16 owomubuvubukabwe. Kubanga lizikiriza bibala bya 'taka lya mwe; 
nkyawa okugoba (abakazi), bwayo- '30 #nomuzabibu gwa'mwe teguli- | “Yerêh : 
gera Mukama Katonda wa Isiraeri, kunkumula bibala byagwo mu ni- 
noyo abi'ka ekyambalokye nekye- miro entūko nga tezinatūka, bwa- 

'jo, bwayogera Mukama we'gye: |12 yogera Mukama we'gye. Era ama- | 
kale mwekimenga omwoyo gwa- wanga gona galibaita ba mukisa : | 
'mwe muleme okukisakisanga. kubanga muliba nsi esanyusa, bwa- 

‘sinas |17  #Mwakoya Mukama nebigambo yogera Mukama we'gye. 
bya'mwe. Era naye mwogera nti /13 Ebigambo bya'mwe byabānga bi- 
Twamukoya tutya ? Kubanga mwo- waganyavu eri 'nze, bwayogera 
gera nti Buli muntu akola obubi Mukama. Era naye mwogera nti 
aba mulungi mu maso ga Mukama, | 14 Twakwogerako tutya? Mwayogera 

t2Pet.3.4. era abasanyukira;oba t Katonda na- nti Okuwereza Katonda kwa Lwe- 

e Mala 4. 3 nyini musango aliru'dawa? 4 La- rere: era kugasa ki nga tuku te 

Mai ba, ntuma ! omubaka wange, naye ebyo byeyakutira, era nga tutambu- 

Maki. 2 c alirongosa e'kubo mu maso ga- lide mu maso ga Mukama we'gye 

SIA 22. nge: era Mukama gwemunonya | 15 nga tutokoterede? Era kakano 

AIEG dalija mu yekaluye nga tebama- abamalala betuita abomukisa; we- 

e Is, 40.3 nyiride; ¢nomubaka wendagino wawo, abo abakola obubi bazimbi- 

Luk, 1.17, gwemusanyukira, laba, aja, bwa- bwa; wewawo, bakema Katonda 

Yok. 1.6, | 2 yogera Mukama we'gye. Naye ani | 16 nebawonyezebwa. Awo abo abatya 

Ja ainza okugumikiriza olunaku olwo- Mukama nebogeragana bo'ka na bo- 

7, kua ku'jakwe? era ani aliimirira ye 'ka: Mukama nawuliriza nawulira, 

Mat. 12.6. bwalirabika ? kubanga /ali ng'anga tekitabo ekyoku'jukiza nekibawa- | “236.3 

sin 1 omuliro gwoyo alongosa efeza, era ndikirwa mu masoge abo abatya Mu- SANA 

Mat.3 11, | 3 nga sabuni owabozi: era alitula; 17 kama nebalowoza erinyalye. Era | Kub. æ 

12. ngoyo alongosa efeza nāgimalamu| baliha bange, bwayogera Mukama | > 
amasengere, era alirongosa bataba- we'pye, ku lunaku lwendikolerako, 
ni ba Levi, era alibasengeja ngeza- (baliba) kintu kya nvuma; era ndi- | « Zab. 10% 


bu nefeza ; awo baliwayo eri Muka- 


ma ebiwebwayo mu butūkirivu. ' 18 mutabaniwe ye amuwereza. Awo 
4 Awo ekiwebwayo ekya Yuda ne! 


basonyiwa “ ngomuraja bwasonyiwa | 13. 


lwemuli'da #nemwawula omntiiki- 





AI Na 


4. 18. MALAKI. 








rivu nomubi, oyo awereza Katonda liba 'vu wansi wehigere bya' mwe, 
4 noyoatamuwereza. Kubanga, laba, ku lunaku lwendikolerako, bwayo- 

a9 Bas 1 olunaku lu'ja, 3lwokyangekikõmi; gera Mukama we gye. 
8. nabamalala bona nabo bona abako- | 4 Mu'jukire amateka ga Musa o- 
b Is 47.14. la obubi bbaliba bisasiro: awo colu- mu du wange, genamulagiririra/ku 
Pake naku olu'ja lulibokera dala, bwa- Kolebu olwa Isiraeri yena, ebira- 
Luk. 3 9. yosera Mukama we'gye, obutabale- | 5giro nemisango. Laba, ndibatu- 
zerawo kikolo newakuba'de e'tabi. mira 9 Eriya na'bi iolunaku olu- 
2 Naye 'mwe abatya erinya lyange kulu olwentisa olwa Mukaina nga 
d Zab. 84. d enjuba eyobutukirivu eribavirayo | 6 terunaba kutūka. Era *alikyūsa 
PRR ngerina okuwonya mu biwawatiro omutima gwa bakitabwe eri abāna, 
Yok. 1. 4, byayo, kale mulifuluma nemuligita nomutima gwabana cri bakitabwe; 
Iti, | 8 ngenyana ezomukisibo. Era muli- 'neme oku'ja nenkuba eusi nekiko- 


Kub. 2.33. rinyirira ababi wansi; kubanga ba- limo. 


' 


€ Kuv. 20. 
3 neb. 


i J Ma. 4.10. 


9 Mat. 11. 
14. 
i Yo. 2 31. 





— e e aee Á an a am 


ENDAGANO EMPYA 


EYA MUKAMA WA'FE ERA OMULOKOZI WA'FE 
ISA MASIYA 


AWAMU NEBIJULIRA 


ENDAGANO EMPYA 


EYA MUKAMA WA'FE ERA OMULOKOZI WATE 


ISA MASIYA 


AWAMU NEBIJULIRA 


EYAKYUSIBWA MU LU-GANDA OKUVA MU LUYONANI 


LONDON 
BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY 
1902 


[Na aa a a Tg a Na 


THE NEW TESTAMENT 
OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST, 
TRANSLATED INTO LU-GANDA FROM THE GREEK, WITH REFERENCES. 


TI 





Matayo . 
Mako. 
KAA f 
Yokana . Roi 
Ebikolwa Byabatume 
| Abalumi . 
1 Abakolinso 
| 2 Abakolinso 
Abagalatiya . 
Abaefeso. 
Abafiripi. . 


Abakolosai . 
| 1 Abasesalonika . 


2 Abasesalonika 


Olupapula 
Mat. 5 
Mak. . 31 
Luk. 48 
Yok. 76 
Bik. 97 
Bal. . . 125 
l Kol.. 137 
2 Kol.. . 148 
Bag. 156 
Bef. 160 
Baf. 164 
Bak. . 167 
1 Bas. . . 170 
2 Bas. . . 172 


AMANYA NEBIFO BYEBITABO BYONA 


EBYOMUNDAGANO EMPYA. 


Olupapula 
1 Timoseo . . . . . |Tim.. . 174 
2 Timoseo . . . . . 2Tim.. . 177 
Tito a a a aoa a wa Ee ani a NA 
Firemoni . . . . Fir.. . . 181 
Abaebulaniya . . . . Beb. . . 182 
Yakobo. . . . . . Yak. . .19l 
l Petero. . . . . . lPet.. . 194 
2 Petero. . . . . . 2Pet. . . 197 
l Yokana . .. . . | Yok.. . 200 
2 Yokana . . . . . 2Yok.. . 203 
3 Yokana . . . . . 3 Yok.. . 203 


Yuda. . . . . . . Yud. . . 24 
Okubľkulirwa. . . . Kub. . . 205 


Digitized by Google 


“ Luk. 3. 1 Ekirabo 4 ekyokuzalibwa kwa Isa 
E Masiya, bomwana wa Daudi, €o- 
u. mwana wa Ibulaimu. 
ALI, 2  dlIbulaimu yazala Isaka; “Isaka | 
Mat. 22.47. nazala Yakobo: /Yakobo nazala 
Yok. 7.42. | 3 Yuda ne bagandabe; Yuda nazala 
13. 23. Perezi ne Zera mu Tasmali; Perezi 
Bal. 1. 3. nazala Kezuloni; Kezuloni nazala 
san Lamu; Lamu nazals A'minadabu ; 
Rag. 3. 16. | 4 A'minadabu nazala Nasoni; Naseni 
-rua 2. | 5 nazala Salumoni; Salumoni nazala 
“Lub. 28. Boazi mu Lakabu; Boazi nazala 
28. Obedi mu Lusi; Obedi nazala Yese; 
Lub. 2. | 6$y Yese nizila Daudi kabaka. 
718am,16 ti Daudi nazalaSulemani mu (muka) 
aa 7 Uliya; k Sulemani nazala oboa- 
OEE mu; Lekoboamu nazala Abiya; A- 
bì Byum. | 8 biya nāzāla Asa; Asa nazala Yeko- 
3. 10 neb. safati; Yekosafati nāzāla Yolamu ; 
9 Yolamunazala U'ziya; U'ziya nāzāla 
Yosamu; Yosamu nizala Akazi; A- 

10 kazi nāzāla Kezekiya; Kezekiya nā- 
zāla Manase; Manase nāzāla Amoni; 

11 Amoni nāzāla Yosiya; Yosiya nā- 
zāla Yekouiya ne bagandabe, mu 

12 Basek. biro lebyokutwālibwa Ebabuloni. 

H l-16; |12 Oluvanyuma olwokutwālibwa E- 
2 Byom babuloni, Yekoniya nazala Sealnti- 
raD eri; Sealutieri nāzāla Zeru'baberi; 
2. 9; 2." | 13 m Zeru'baberi nazala Abiudi; Abiu- 
A a di nazala Eriakimu; Eriakimu nā- 
Dan. 1.2. | 14 zala Azoli; Azoli nazala Sadoki; 
E Sadoki nāzāla Akimu; Akimu nāzā- 
Nek, 12. 1. | 15 la Eriudi; Eriudi pazala Ereazali ; 
Ka’g. 1.1 reazali nazala Matani; Matani 

16 nazala Yakobo; Yakobo nazala Yu- 
sufu, eyali 'ba Malyamu, eyazāla 
Isa, nitibwa Masiya. 

17 Bwegityo, emirembe gyona, oku- 
va ku Ibulaimu okutūka ku Daudi, 
emirembe kumi nena; nate, okuva 
ku Daudi okùtūka ku kutwalibwa 
Ebabuloni, emirembe kumi nena; 
nate, okuva ku kutwalibwa Ebabu- 
loni okutuka ku Masiya emirembe 
kumi nena. 

"Luk L |18 »” Nokuzālibwa kwa Isa Masiya 
Zi kwali bwekutyo. Malyamu nyina 
bweyali ngakyayogerezebwa Yusu- 

. fu, bali nga tebanaba kufumbiriga- 

“Luk.1.38, nwa, nalabika ngali lubuto ° Olwo- 


ENJIRI NGA BWEYAWANDIKIBWA 


MATAYO. 


19 mwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu 
'bawe kubanga yali muntu mutūki- 
rivu, natayagala kumukwasa nso- 

“nyi, yali alowoza okumulekayo kya- 

20 ma. Laba,bweyali alowoza bwatyo, 
malaika wa Mukama va'ja gyali mu 
kiroto, namugamba nti Yusufu, o- 
mwana wa Daudi, totya kutwala 


Malyamu mukaziwo, kubanga olu- 
butolwe lwa Mwoyo Mutukuvu. 
2] Naye alizala omwana wa bulenzi; 
nawe olimutuma erinyalye ISA; 
kubanga Pye yalirokola abantube 
22 mu bibi byabwe. Ebyo byona bya- 
kolebwa, bitūkirire Mukama byeya- 
yogerera mu na'bi, ngagamba nti 
r Laba, omuwala atamanyi musa- 
ja aliba olubuto, era alizala o- 
mwana wa bulenzi, 
Balimutuma erinyalye E'manue- 
ri; 
eritegezebwa nti Katonda (ali) na- 
24 'fe. Yusufu bweyazukuka mu tulo, 
nakola nga malaika wa Mukama 
bweyamulagira, natwala mukaziwe, 
25 'soteyamumanya okutusa Iweyama- 
ja okuzala #omwana: namutuma 
erinyalye ISA. 


23 


Awo, 4 Isa bweyazalibwa mu Besi- 
rekemu Ekyebuyudaya, ku mire- 
mbe gya Kerode kabaka, laba, aba- 
laguzi abiva ebuvanjuba neba'ja 
2 Eyerusalemi, nga bagamba nti bDA- 
liru'dawa oyo eyazalibwa kabaka 
wa Bayudaya? kubanga twalaba 
c emunyenyeye ebuvanjuba, netu'ja 
3 okumusinza. Kerode kabaka bwe- 
yawulira neyeralikirira, era Nabe- 
4 yerusalemi bona. Nakung'anya ba- 
abona abakulu bona, nabawandisi 
ababantu, nababiza nti Masiya ali- 
5 zalibwa wa? Nabo nebamugamba 
nti Mu Besirekemu Ekyebuyudaya: 
kubanga bwekyawandikibwa na'bi 
bwekityo nti 
6 “Nawe Besirekemu,ensi ya Yuda, 
Toli mutono mu balangira ba 
Yuda: . 
Kubanga afuga aliva mu'gwe, 
Alirūnda abantu bānge Isiraeri. 
7 Awo Kerode näita abalaguzi kyama, 
nababuliriza nyo ebiro emunyenye 
8 byeyakamala okulabika. Nābasi- 
ndika Ebesirekemu, nabagamba nti 
Mugende, munonye nyo, mulabe o- 
mwana bwafanana; naye bwemu- 
mulabanga, nemu'ja mumbilira,na- 
nge ndyoke nji'je 'musinze. Bwe- 
9 bawulira kabaka, nebagenda ; laba, 
emunyenye eyo, gyebälabira ebuva- 
njuba, nebakulembera, ne'ja neimi- 
10 rira wa'gulu omwana wali. Bweba- 
laba emunyenye, nebasanyuka esa- 
11 nyu lingi nyo. Nebaingira mu nyu- 
mba, nebalaba omwana ne Malyamu 
nyina; nebavūnama, nebasinza o- 





P Bik. 4. 
12; 5. 31; 
13. 38. 


r Is. 7. 14. 


“Luk. 2 7, 
21. 


"Luk 2.4, 
6,7. 


b Luk. 2 
3). 


“ Kubal 
24, 17. 


4 Mi. 5. 2. 








/ Kos. 111. 


f Yer. 31. 
16. 


i Mat. 3.13. 
Luk. 2. 39. 
k Yok.1.45. 


8 Mak. 3. 
35. 

Luk. 3. 2,3. 
Yok. 1. 2. 
b Dan. 2 


4. 

Mat. 4 17; 
10. 7. 

“Is. 40. 3. 


d Luk.1.76. 


MATAYO. 


mwana; nebasumulula ensawo za- 
bwe, ¢ nebamutonera ebirabo (bya) 

12 zabu, nobubane, nomugavu.. (Ka- 
tonda) bweyabalabulira mu kirōto 
baleme oku'dayo eri Kerode, neba- 
'dayo ewābwe mu 'kubo 'dala. 

13 Laba, bwebamala okugenda, ma- 
laika wa Mukama nalabikira Yusu. 
fu mu kiroto, ngamugamba nti Go- 
lokoka, otwāle omwāna he nyina, 
o'dukire Finisiri, obêreyo okutiisa 
'nze lwendikugamba, kubanga Ke- 
rode a'ja okunonya omwana oku- 

14 mu'ta. Naye nazukuka, nātwāla o- 
mwana ne nyina ekiro, nagenda E- 

15 misiri ; nabera eyo, okutūsa Kerode 
bweyafa ; ekigambo kitūkirire Mu- 
kama kyeyayogerera mu na'bi, nga- 
gamba nti / Naita mwana wange o- 

16 kuva mu Misiri. Awo Kerode, bwe- 
yalaba ngabalaguzi bamudilira, nā- 
sunguwala nyo, nātuma oku'ta aba- 
na abobulenzi bona abali Ebesire- 
kemu neku nsalo zakyo zona, abaka- 
mala emyaka ebiri nabatanaba ku- 
tūsa egyo, ngebiro byeyabalirizamu 

17 enyo abalaguzi bwebyali. Awo eki- 
gambo na'bi v Yeremiya kyeyayoge- 
ya nekiryoka kitiikirira, bweyaga- 
mba nti f 

18 E'dobozi lyawulirwa mu Lama, 

Okukaba nokukuba ebiwōbe ebi- 


ngi, 

Lakeri ngakabira abinabe ; 

'Bo teyayagala kukubagizibwa, 
kubanga tewakyali. 

19 Naye Kerode bweyamala okufa, 
laba, malaika wa Mukama nalabiki- 
ra Yusufu mu kiroto Emisiri, nga- 

20 gamba nti Golokoka, otwale omwa- 
na ne nyina, ogende munsi ya Isi- 
raeri: kubanga abali banonya o- 

21 mwana okumn'ta bafu'de. Nagolo- 
koka, natwala omwana ne nyina, 

22 na'ja munsi ya Isiraeri. Naye bwe- 
yana nti Alukerao ye kabaka 

ebuyudaya ngasiki'de kitawe Ke- 
rode, natya oku'dayo. Naye (Kato- 
nda) bweyamulabalira mu kiroto, 

23 neyekolobya, naita iku lui Lwega- 
liraya, na'ja nabera mu kyalo, eri- 

- nya dyah k Nazalesi: ekigambo 
bana'bi kyebayogera kitūkirire, nti 

Aliitibwa Munazalayo. 


Mu naku ezo, #Yokana Omubatiza 
na'ja ngabulirira mu 'dangu Erye- 
2 buyudaya, ngagamba nti Mwene- 
nye; kubanga b obwakabaka obwo- 
8 mu'gulu bunatera okutūka. Kuba- 
nga oyo na'bi Isaya gweyayogera, 

ngagamba nti 
c E'dobozi lyoyo ayogerera wa'gu- 

lu mu 'dunga nti 

d Mulongose olugüdo lwa Muka- 


ma, 
Mulung'amye amakuboge. 
4 Naye Yokana oyo yayambalānga 





e engoye ezebyoya byeng'amira, nga 
yesiba olukoba olwediba mu kiwa- 
to; ne'mereye yali nzige na mubisi 

5 gwenjuki ezomunsiko. Awo Eyeru- 
salemi Nobuyudaya bwona, nensi 
yona eriranye Yoludani, nebavayo 
6 neba'ja gyali ; / nababatiza mu mu- 
'ga Yoludani, nga batula ebibi bya- 

7 bwe. Naye bweyalaba Abafalisayo 
abangi Nabasadukayo abangi nga 
ba'jirira okubatizakwe nabagamba 
nti 'Mwe abana bemisota, ani eya- 
balabula oku'duka 7 obusiingu obu- 

8 genda oku'ja? Mubale ebibala ebi- 
9 sani'de okwenenya: temulowoza 
kwogera mu mitima nti í Tulina 
Ibulaimu ye jaja'fe : kubanga mba- 
gamba nti Katonda sinza mu mai- 
nja gano okugafūliramu Ibulaimu 
10 abina. Naye kakano emba'zi eteke- 
'dwa ku kikolo kyemiti : £ bali muti 
ogutabala bibala birūngi gunateme- 
11 bwa, gunasulibwa mu muliro. 'Nze 
Imbabatiza na ma'ziolwokwenenya : 
naye oyo a'ja enyuma wange yansi- 
nga amanyi, sisanira na kukwata 
ngatoze: oyo ™ alibabatiza Nomwo- 


12 yo Omutukuvu nomuliro. ^ Oluga- [<4 


irwe luli mu mukonogwe, naye ali- 
rongosa nyo egülirolye; alikung'a- 
nyiza eng'ano mu gwanika, naye 
ebisusūnku oalibyokya nomuliro 
'ogutazikira. - 
13 pAwo Isa niya Egaliraya, nātūka 
'ku Yolndani eri Yokana, amubatize. 
14 Naye Yokana yali ayagala okumu- 
gana, ngagamba nti 'Nze netaga 
'gwe okumbatiza, nawe o'ja gyendi ? 
aye Isa na'damu, namugamba nti 
'Kiriza kakano: kubanga kitugwa- 
nira bwetutyo okntukiriza obutūki- 
rivu bwona. Nalyoka amu'kiriza. 
16 r Awolsa, bweyamala okubatizibwa, 
amangwago nava mu mazi: laba, 
e'gulu nerimubi'kukira, nalaba ?0- 
mwoyo gwa Katonda nga'ka ngeji- 
17 ba, nga'ja kuye; laba, e'dobozi ne- 
riima mu 'gulu, nga ligamba nti !O- 


15 


yo ye Mwana wange, gwenjagala, | 


gwensanyukira enyo. 


Awo dalsa nitwalibwa Omwoyo 
mu 'dangu okukemebwa Setani. 
2 Bweyamala okusiba enaku amaku- 
mi ana, emisana nekiro, enjala ne- 
8 ryoka emulima. Omukemi ngs'ja 
namugamba nti Oboli Mwana wa 
Katonda, gamba amainja gano ga- 
4 fūke e'mere. Naye na'damu naga- 
mba nti Kyawandikibwa nti è Omu- 
ntu tabanga mulamu na 'mere yo- 
'ka, wabula na boli kigambo ekiva 
5 mu kamwa ka Katonda. Awo Se- 
tani namutwala ku kibuga ekituku- 
vu; nimuteka ku kiti'kiro kyeye- 
6 kalu, nimugamba nti Oboli Mwana 
wa Katonda, baka ogwe wansi : ku- 
banga kyawandikibwa nti 


2. 12—4 6. | 


t 
“2 Rasek 
1.84 


Mala 4). 
Mat lim. 


PMak 3. 
Lak. 2 2 


Marx 1. 
16 


Te 1L 2; 
42 l. 


= =a- m 














































“ Zab. 91. 
31, 12 


d Ma. 6. 10. 


“Ma 6.13: 
10. 20, 


7 Is. 91,2. 


PMat 9.35. 
Ma'k.) 2), 


39. 
Luk. 4 15, 
44. 
r Mat. 34. 
14. 
Ma'k. 1.14. 


4 7.—56. 19. 


c Alikulagiririza bamalaikabe : 
Mu mikono gyabwe balikuwani- 


rira, 
Oleme okwesitala ekigerekyo ku 
'jinja. 
7 Isa namugamba nti Kyawandiki- 
bwa nate nti 4 Tokemānga Mukama 
8 Katondawo. Ate Setani namutwa- 
la ku lusozi oluwanvu enyo, namu- 
laga ensi za bakabaka bona abali 
9 munsi, nekitibwa kyazo; namuga- 
mba nti Ebyo byona nakuwa bwo- 
10 noviinama okunsinza. Awo Isa nā- 
. mugamba nti Vawo genda, Setani : 
kubanga kyawandikibwa nti ¢ Osi- 
nzanga Mukama Katondawo, omu- 
11 werezänga ye'ka. Awo Setani nā- 
muleka; laba, bamalaika neba'ja, 
nebamuwereza. 

12 JAwo bweyawulira nga Yokana 
bamuwa'deyo, na'dayo Egaliraya ; 
18 naleka Enazalesi, na'ja, nabera E- 
kaperunaumu, ekiri ku nyanja, mu 
14 nsalo za Zebuluni ne Nafutali : eki- 
gambo kitukirire na'bi Isaya kye- 

yayogera, ngagamba nti 
15 9lnsi ya Zebuluni nensi ya Na- 

futali, 
E'kubo lyenyanja, emitala wa 
Yoludani, 

Egaliraya eyamawanga, 

t Abantu abali batūla mu kizikiza, 

.Balaba omusana mungi, 

Nabo abali batūla munsi yokufa 

ne mu kisikirize kyakwo, 

Omusana gwabakira. 

Isa nasokera awo okubiilira no- 
kugamba nti k Mwenenye ; kubanga 
obwakabaka obwomu'gulu bunatera 
okutuka. 

'Bweyali ngatambula ku 'tale lye- 
nyanja Yegaliraya nalaba aboluga- 
nda babiri, Simoni ? gwebaita Pe- 
tero, ne Andereya mugandawe, nga 
basila omugonjo mu nyanja, kuba- 
19 nga bali bavubi. Nabagamba nti 

Mu'je, muite nange, nange ? ndiba- 


16 


17 


18 


~ |20 fūla abavubi babantu. 9 Amangwa- 


go nebaleka emigonjo, nebaita na- 

21 ye. Natambulako mu maso nalaba 
aboluganda babiri abalala, Yakobo 
(omwana) wa Zebedayo, ne Yokana 
mugandawe,. (nga bali) mu lyato 
wamu ne kitibwe Zebedayo, nga 
bayunga emigonjo gyabwe; nabai- 

22 ta. Amangwago nehalekawo eryā- 
to ne kitabwe, nebaita naye, 

23 Isa nabunya Egaliraya yona, 
? ngabaigiririza mu makung'aniro 
gābwe, era ngabulira 7 enjiri eyo- 
bwakabaka, era ngawonya endwa- 
'de zona nobunafu bwona mu bantu. 

24 Ebigambobye nebibuna Obusili 
bwona: nebamuletera bona abali 
balwa'de, abali bakwati'dwa endwa- 
'de ezitali zimu, nebibonyobonyo, 
nabemizimu, nabensimbu, nabali 


25 bakozimbye; nibawonya. Ebibina 





MATAYO. 


bingi, nga bava Egaliraya Nedeka- 
poli Neyerusalemi Nebuyudaya ne- 
mitala wa Yoludani ? nebaita naye. 


5 BWEYALABA ebibina #nalinya ku 
lusozi : natula wansi, abaigirizwa- 
2 be neba'ja gyali: nayasamya aka- 
mwake, nabaigiriza ngagamba nti 
8 d Balina omukisa abavu mu mwo- 
ya, kubanga abo obwakabaka o- 

womu'gulu bwe bwabwe. 

4 “Balina omukisa abali mu naku: 
kubanga abo balisanyusibwa. 

5 “Balina omukisa abatefu: kuba- 
nga abo balisikira Ensi. 

6 Balina omukisa abalumwa enjala 
nenyonta olwobutūkirivu: “kuba- 
nga ado bali kusibwa. 

7 Balina omukisa abekisa : /kuba- 
nga abo balikwatirwa ekisa. 


8 Balina omukisa abalina omutima | 2 


omulongofu ; 9 kubanga abo balira- 

ba Katonda. 

9 Balina omukisa abatabaganya: 
kubanga abo baliitibwa bana ba Ka- 
tonda. 

i Balina omukisa abai'ganyizibwa 
olwobutūkirivu: kubanga abo obwa- 
kabaka obwomu'gulu bwe bwabwe. 
11 'Mwe mulina omukisa bwebanaba- 

vumanga, bwebanabai'ganyanga, 

bwebanabawairanga £buli kigambo 
12 kibi, okabaviinanya 'nze. ? Musa- 
nyuke, mujaguze nyo: kubanga e- 
mpera ya'mwe nyingi mu 'gulu: 
kubanga  bwebatyo bwebai'ganya 
bana'bi abisoka 'mwe. 

'Mwe muli munyo gwa Nsi; # na- 
ye omunyo bwegugwumu ensa, ba- 
lirungamu munyo nabaki? Tegu- 
kyasana nate, wabula okusūlibwa 
ebweru, abantu okugulinyirira. 
14 'Mwe omuli musana gwa Nsi. E- 

kibuga bwekikubibwa ku lusozi, te- 
15 kiinzika kukisibwa. 'Sō ?tebako- 
leza tabiza okugivunikira mu ki- 
'bo; wabula okugiteka wa'gulu ku 
kikondo kyayo; nayo ebakira bona 
16 abali munju. (Kale) omusana gwa- 
'mwe gwakenga bwegutyo mu maso 
gabantu, ” balabenga ebigambo ebi- 
rungi byemukola, balyoke #bagu- 
lumizênga Kita'mwe ali mu 'gulu. 
tTemulowozanga nti na'ja okudi- 
bya Amateka oba (ebya) Bana'bi: 
sa'ja kudibya, wabula okutukiriza. 
18 Kubanga mbagamba mazima nti 
E'gulu nensi ?#okutisa Iwebiri'gwa- 


10 


18 


17 


wo, enukuta emu newakuba'de aka- |1 


. tonyeze akamu Akomumatêka teka- 
li'gwawo, okutūsa byona lwebirima- 

19 la okutūkirira. Kale w buli anadi- 
byānga li'nāgo amatēka gano ama- 
tono era anāigirizānga abantu bwa- 
tyo, aliitibwa mutono mu bwakaba- 
ka obwomu'gulu : naye buli anaga- 
kwatanga era anagaigirizanga, oyo 


t Ma’k.3.7. 


“Mak. 3. 
13. 


è Luk.6.20. 
Zab. 51. 17. 
Nge. 16.19; 
29. 23. 

Is. 57. 15; 
66. 2. 

€ 18.61.2,3. 
Yok. 16.20. 
2 Kol. 1.7. 
Kub. 2). 4. 
d Zab. 37. 
JI. 

“Ta. 55.1; 
65. 13. 
SZab. 41.1. 


takok é 
17 


2Tim.2.12. 
1 Pet.3.14 


Yak. 1. 2. 
1 Pet. 4.13. 
mo Byom. 
96. 16. 


1 Bas. 2. 15. 
" Ma'k. 9. 


D). 
Luk. 14.34, 
35. 
“Nge. 4.18. 
Baf. 2. 15. 
P Ma'k. 4 


21. 
Luk. 8. 16; 
31. 33. 


"3 Pet. 2. 
32, 
“Yok. 15.8. 


t Bal. 3.31; 
10. 4. 





y Bal. 9. 
4l; 10. 3. 


? Kuv. 0. 


13. 
Ma. 5. 17. 
“1 Yok. 3. 
15. 


è Mat. 8.4. 
“1 Tim, 2 
8. 


d Nge. 23.8. 


Luk. 1258, 
wW 


# Zab. 32.6. 
Is. 55. 6. 


f Kuri 20. 


4. 

Ma. 5. 18. 
# Lub.34.2. 
2 Barn. 11. 
l 


Yob., 31. 1. 

Nge. 8. 28. 

i Mat. 18. 
9 


4, 9. 
Mak. 9, 
43-47. 

b Bal. R. 12. 
I Kol 027, 
Buk. 3, b. 


I Ma. %. 1. 
Mat. 19. 3 
neb, 
Ma'k. 10. 
2 nebh. 

m Mat. 19. 
9. 

Luk. 16.18. 
Bal. 7. 3. 
1 Kol. 7. 
10, 11. 
"Mat B. 
36. 


3 Kuv. 20. 


b. 
Lev. 19. 12, 
Kubal, 30. 


2. 
Ma 5. 11. 
P Ma. 23. 
23 


"Mat. 23. 
14, 18, 22. 
Yak. 5. 19. 
' Is. 66.11. 
t Zab. 48.2; 
s7. 3. 


“Iak 46. 
Yak. 5. 12. 


MATAYO. 


aliitibwa mukulu mu bwakabaka o- 
20 bwomu'gulu. Kubanga mbagamba 
nti, obutukirivu bwa'mwe bwebuta- 
singenga Y (butukirivu) bwa bawa- 
ndisi Nabafalisayo, temuliingira na 
katono mu bwakabaka obwomu- 
'gulu. A 
Mwawulira abe'da bwebagambi- 
bwa uti # To'tanga; naye omuntu 
bwana'tanga, ana zinga Omusango: 
22 naye nange mbagamba nti 4 buli 
muntu asunguwalira mugandawe, 
ali'za omusango; naye auigamba- 
nga mugandawe nti Laka, asani'de 
(okutwalibwa) mu lukiko, naye ana- 
gambanga nti Musirusiru, asani'de 
(okusulibwa) mu Geyena eyomuliro. 
23 Kale, b bwobanga olese sadakayo ku 
kyoto, bwoima eyo nomal4 o'jukira 
nga mugandawo akuliko ekigambo, 
24 c lekawo sadakayo inu maso gekyo- 
to, o'deyo, osoke omale okutabaga- 
na ne mugandawo, olyoke okomewo 
25 oweyo sadakayo. 4 Yagalaninga 
mangu noyo akuwawabira “ ngokya- 
li naye mu 'kubo; akuwawabira a- 
lem:nga okukutwala eri kati'kiro, 
'so ne kati'kiro alemênga okukuwa 
omumbowa, era olemenga okuteke- 
26 bwa mu komera. Mazima nkuga- 
mba nti Tolivamu, okutūsa Iwoli- 
mala okukome'kereza ne pesa limu. 
27 Mwawulira bwebagambibwa nti 
28 /Toyendänga: naye nange mbaga- 
mba nti buli muntu Yatunulira o- 
mukazi okumwegomba, ngamaze o- 
29 kumwendsko mu mutimagwe. ʻO- 
banga erisolyo eryadyo likwesitaza, 
kli'gyemu, lisūle wala: kubanga kye 
kisinga obulungi ekitundukyoekimu 
kizikirire, omubirigwo gwona gule- 
30 me okusūlibwa mu Geyena. Era 
obanga omukonogwo ogwadyo gu- 
kwesitaza, gutemeko, gusūle wala : 
kubanga kye kisinga obulungi eki- 
tūndukyo ekimu kizikirire, omubi- 
rigwo gwona guleme okugenda mu 
31 Geyena. Bagambibwa nate nti lO- 
muntu bwagobānga mukaziwe, a- 
muwanga ebaluwa eyokumugoba : 
32 naye nange mbagamba nti ™ buli 
muntu agobanga mukaziwe, wabula 
ogwobwenzi, ngamwenze'za: naye 
awasanga gwebāgoba, ngayenze. 
33 Mwawulira ate abe'da » bwebaga- 
mbibwa nti 0 Tolairanga bya buli- 
34 mba. naye Pr otūkiririzānga Mukama 
byolaira: naye ninge mbagamba 
nti r'Tolairanga na katono, newa- 
kuba'de e'gulu, kubanga ye £ ntebe 
35 ya Katonda; newakuba'de Ensi, 
kubauga ye gyatekako ebigerebye ; 
newakuba'de Byerapelemi kubangua 
kye #kibuga kya Kabaka omukulu. 
36 'So tolairanga mutwegwo, kubanga 
toinza kufula luviri lumu oba lweru 
37 oba ludugavu. “Naye ebigambo 
bya mwe biberenga nti Wewawo, 


21 





Wewawo;. siwewawo, SİwWewawo : 
naye ebisinga ebyo biva mu mubi. 
38 wawulira bwebagambibwa nti 
. w Eriso liga'twênga eriso, nerinyo 
39 liga twënga erinyo: naye ninge 
mbagamba nti y Temuziizānga mu- 
bi: #naye omuntu bwakukubanga 
oluba olwadyo, omukyukizanga no 
40 lwa kono. Omuntu bwayagalanga 
okuwoza nawe okutwala ekānzuyo, 
41 omulekeranga nekizibawokyo. O- 
muntu bwakutwalanga nāmānyi e- 
kisera ekimu, ogendanga naye ne- 
49 kyokubiri. Akusabanga omuwanga; 
a omuntu bwayagalanga okumuwo- 
la, tomukubanga mabega. 
48 Mwawulira bwebagambibwa nti 
b Oyagalanga muno, “okyawanga 
44 omulabewo: naye nange m 
nti 4 Mwagalenga abalabe ba'mwe, 
45 ¢ musabirenga ababai'ganya; mu- 
. lyoke muberenga abana ba Kita- 
'mwe ali mu 'gulu: kubanga evju- 
baye /agyakizs ababi nabalingi, a- 
batonyeseza enkuba abatūkirivu 
46 nabatali batikirivu. Kubanga bwe- 
munayagslanga ababagala, muliva 
mpera ki? nabawoza tebakola bwe- 
47 batyo? Bwemunalamusinga baga- 
nda ba'mwe bo'ka, munibasinza- 
48 ngawo ki? nabamawanga tebakola 
bwebatyo ? Kale 'mwe #muberenga 
abatukirivu, í nga Kita'mwe ali mu 
'gulu bwali omutikirivu. 


Mwekune obutakoleranga biga- 

mbo bya'mwe ebyobutukirivu mu 
maso akam era babalabe: ku- 
banga bwemunakolanga bwemutyo 
temuwebwenga mpera eri Kita'mwe 
ali mu 'gulu. 

2 Kale, 4 bwogabirānga abavu, to- 
fuwiranga ng'ombe mu masogo, nga 
bananfusi bwebakola mu maku- 
ng'aniro ne mu ngudo, abantu ba- 
bawe ekitibwa. Mazima mbaga- 
mba nti Bamaze okuwebwa empera 

8 yabwe. Naye 'gwe, bwogabiranga 

. abavu, omukonogwo ogwa kono gu- 
lemenga okumanya ogwadyo bwe- 

4 gukola: vkugabakwo kuberenga kwa 

kyama : kale Kitawo alaba mu kya- 


ma >alikuwa empéra. 

5 Era [ja anasa banka; temubanga 
nga bananfusi: kubanga bagala o- 
kusaba nga baimiride mu maku- 
ng'aniro ne ku ma'bali gengūdo, era 
abantu babalabe. Mazima mbaga- 
mba nti Bamaze okuwebwa empera 

6 yabwe. Naye 'gwe bwosabanga, i- 
ngiranga mu kisenge munda, oma- 
langa ku galawolu'gi, nolyoka osaba 
Kitawo ali mu kyama, kale Kitawo 
alaba mu kyama, alikuwa empera. 

7 Na'mwe bwemusabanga, “ temuda- 
ng'ananga mu bigambo bwerere, 


6 


ngabamawanga bwebakola : d kuba- 41 Rask. | 


AAA AAA AAA a TA AA A A A A NAN A NANA A A a api Aa ————————————— —————.—.——— NG 


6. 20—6. 7. 


Lev. 11.44; 


“Bal 12.8 


b Lak. 14 
14 


“Mub. 82 


nga balowoza nga banāwulirwa o- |! %8. =». 


8 Lub 157.1. 


/Yob. Bs , 


d 


| 





6. 8—7. 14. 





8 lwebi bo byabwe ebingi. Kale, 
temufanana bo: kubanga Kita- 
'mwe amanyi byemwetaga nga te- 

9 munaba kumusaba. Kale, musa- 
benga bwemuti, nti “ Kita'fe ali mu 

10 'gulu, Erinyalyo litukuzibwe. 0- 
bwakabakabwo bu'je. /Byoyagala 
babikole munsi, 9 nga (bwebahi: 

11 kola) mu 'gulu. Otuwe lero e'mere 

12 ya'fe ieya lero. k Otusonyiwe ama- 
banja ga'fe, nga 'fe bwetwasonyiwa 

13 abatwewolako. ? Totutwala mu ku- 
kemebwa, ™ naye otulokole eri o- 

14 mubi. x» Kubanga bwemunasonyi- 
wanga abantu ebyondno byabwe, 
Kita'mwe ali mu 'gulu anabasonyi- 

15 wanga na'mwe. ° Naye bwemuta- 
sonyiwenga bantu ebyonono bya- 
bwe, 's0 ne Kita'mwe tasonyiwenga 
byonono bya'mwe. 

16 Nate Pbwemusibanga, temube- 
ranga nga bananfusi, abalina a- 
maso agenaku: kubanga beyonona 
amaso gibwe, era abantu babalabe 
nga basiba. Mazima mbagamba 
nti Bamaze okuwebwa empera ya- 

17 bwe. Naye 'gwe bwosibinga, osa- 
banga amafuta ku mutwe, onabanga 

18 ne mu maso; abantu balemenga 

okulaba ngosiba, naye Kitawo ali 

mu kyama: kale Kitawo alaba mu 
kyama alikuwa empera. 

r Temweterekeranga bintu kunsi, 
kwebyononekera nenyenje nobuta- 
la'ge, naba'bi kwebasimira neba ba: 
20 $ naye mweterekerenga ebintu mu 

'gulu, mwebitayononekera nenye- 
nje newakuba'de obutala'ge, 's0 
naba'bi mwebatasimira, 'so teba'ba: 

21 kubanga ebintubyo webibera, omu- 

22 timagwo nagwo gunabiera eyo. ! E- 
tabaza yomubiri lye liso: erisolyo 
bweriraba awamu,omubirigwogwo- 

23 na gunabanga nokutangila. Naye 
erisolyo bweriba ebi, omubirigwo 
gwona gunabanga nekizikiza. Kale 
okutangala okuli mundayo weku- 
bera ekizikiza, ekizikiza ekyo kye- 

24 nkana wa obunene?  “#Tewali mu- 
ntu ainza okuwereza abami aba- 
biri: kuba obanga anakyawanga 
omu, anayagalinga omulala; oba- 
nga ananywereranga dala kwomu, 
ananyomanga omulala. w Temui- 
nza kuwereza Katonda ne mamona. 

25 Kyenva mbagamba nti #Temwera- 
Jikiriranga bulamu bwa'mwe, nga 
mulirya Fi, mulinywa ki; newaku- 
ba'de omubiri gwa'mwe, nga mu- 
lyambala ki. Obulamu tebukira 
'mere, nomubiri tegukira bya kwa- 

26 mbala? # Mulabe enyonyi ezomu- 
"banga, nga tezisiga, s6 tezikingu- 
la, tezikung'anyiza mu mawanika ; 
era Kita'mwe ali mu 'gulu azirisa 

27 ezo. 'Mwe temusinga nyo ezo? 
Ani mu'mwe bweyeralikirira, sinza 
okweyongerako ku bukulubwe na- 


19 


MATAYO. 


28 kasera akamu? Naye ekiberaliki- 
riza ki ebyokwambala? Mutunu- 
lire amalanga agomu'tale, bwega- 
mera ; tegakola mulimu, 'sō tega- 

29 linga lugoye: naye mbagamba nga 
ne Sulemani mu kitibwakye kyona, 

30 rasan baanga ngerimu kugo. Na- 
ye tonda bwayambaza bwatyo 
omu'do ogwomu'tale, oguliwo lero, 
ne jo bagusula mu kyoto, talisinga 
nyo (okwambaza) 'mwe, abalina 

31 oku'kiriza okutono? Kale temwe- 
ralikiriranga nga mwogera nti Tu- 
lirya ki? oba tulinywa ki? oba tu- 

32 lyambala ki? Kubanga ebyo byona 
amawanga byeganonya; kubanga 
Kita'mwe ali mu 'gulu amanyi nga 

33 mwetaga ebyo byona. Naye mu- 
soke “munonye obwakabakabwe 
nobutiikirivubwe; era ebyo byona 

84 mulibyongerwako. Kale temwera- 
likiriranga (bya) jo: kubanga olu- 
naku olwajo lulyeralikirira ebya- 
lwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo 
kirumala. 


a TEMUSALANGA musingo, muleme 

9 okusalirwa. Kubanga omusango 
gwemusala gulibasalirwa na'mwe: 
era ò ekigera kyemugereramu, ekyo 

8 kyemuligererwa namwe. Ekiku- 
tunuliza ki akantu akali ku ligo lya 
mugandawo, naye enjaliro eri ku 

4 lisolyo togitunulira? Obanga oli- 
mugambaotya mugandawo nti Leka 
nku'gyeko akantu akali ku lisolyo; 
naye, laba, enjaliro ekyali ku li- 

6 solyo? Munanfusi 'gwe, soka o- 
'gyeko enjaliro ku lisolyo; olyoke 
olabe bulungi oku'gyako akantu ku 
liso lya mugandawo. 

6 cTemuwānga mbwa ekintu eki- 
tukuvu, 'so temusulinga lulu za- 
'mwe mu maso gembi'zi, zireme o- 
kuzirinyirira nebigere byazo, nezi- 
kyūka okubalima. 

7 dMusabe, muliwebwa; munonye, 
muliraba; mweyānjule, muli'guli- 


8 rwawo: kubanga “buli muntu asaba | 24 


awebwa; anonya alaba ; eyeyanjula 
9 ali'gulirwawo. J/Oba muntu ki mu- 
'mwe, omwanawe bwalimusaba e- 
10 'mere, alimuwa e'jinja; oba bwa- 
lisaba ekyenyanja, alimuwa omu- 
11 sota? Kale ’mwe, bwemuli ababi, 
bwemumanyi okuwa abana ba'mwe 
ebintu ebirūngi, Kitamwe ali mu 
'gulu talisinga nyo okubawa ebirū- 
12 ngi abamusaba ? Kale #byona bye- 
mwagala abantu okubakolānga 
'mwe, na'mwe mubakolenga bo bwe- 
mutyo: kubanga iekyo ge Mateka 
ne Bana'bi. 
k Muingire mu mulyängo omu- 
funda: kubangaomulyangomugazi, 
ne'kubo eri'da mu kuzikirira 'dene, 


13 





“ Zab, 91. 
25. 
Mak. 10. 
30 


Luk. 1231. 
)Tim. & v. 


“Nge. 9. 7. 


14 nabo abaitamu bangi. Kubanga | 24 


omulyango mufunda, ne'kubo erida 
1—3 





10 


t Ma. 13.3. 
Mat. 24. 4, 


MATAYO. 








mu bulamu lya kanyigo, nabo aba. 
liraba batono. 

l Mwekūme bana'bi abobulimba, 
maba'jira mu byambalo byendiga 
gyemuli, naye munda gye # misege 
16 egisikula. ° Mulibategerera ku bi- 

bala byibwe. p Abantu banoga ba- 

tya ezabibu ku busana oba etini ku 
17 mwenyango? Bwekityo buli muti 
omulūngi gubala ebibala biriingi; 
naye omuti omubi gubala ebibala 
18 bibi. Omuti omulungi teguinza ku- 
bala bibala bibi, 'so nomuti omubi 
teguinza kubala bibala birūngi. 
19 r Buli muti ogutabala kibala kirū- 
ngi bagutema bagusula mu muliro. 
20 Kale mulibategërera ku bibala bya- 
21 bwe. Buli muntu ang'amba nti 
s Mukama (wange), Mukama (wā- 
uge), siyaliingira mu bwakabaka 
obwomu'gulu, t wabula akola Ki- 
22 tange ali mu 'gulu byayagala. Ba- 
ngi abalingamba ku lunaku luli 
nti Mukama (wa'fe), Mukama (wa- 

'fe), #tetwalagulanga mu linyalyo, 

tetwagobanga mizimu mu linyalyo, 

tetwakolinga bya magero bingi mu 


15 


- | 23 linyalyo? wNendyoka mbatulira 


nti Sibamanyangako 'mwe : Y muve 
wendi 'mwena abakola ebyobujêmu. 


: | 24 2 Buli muntu awulira ebigambo bya- 


nge ebyo, nāmala abikola, kyaliva 
alananyizihwa nomusaja owama- 
gezi eyazimba enjuye ku lwāzi: 
25 enkuba netonya, mukoka nākulu- 
kuta, kibuyaga nākūnta, nebikuba 
enju eyo; 'sō netegwa; kubanga 
26 yazimbibwa ku lwāzi. Na buli mu- 
ntu awulira ebigambo byange ebyo 
natabikola, alifananyizibwa nomu- 
saja atalina magezi, eyazimba e- 
27 njuye ku musenyu: enkuba neto- 
nya, mukoka nākulukuta, kibuyaga 
nakiinta, nebikuba enju eyo; ne- 
gwa: nokugwakwayo kwali kunene. 
28 Awo olwatuka Isa bweyamala e- 
bigambo ebyo, ebibina nebyewunya 
29 okuigirizakwe: kubanga yabaigi- 
riza nga nanyini buinza, 'songa si 
ngabawandisi babwe. 


BweYAYA ku lusozi, ebibina bingi 
2 nebimugoberera. 4 Kale, laba, 0. 

mugenge namusemberera namusi- 

nza, nagamba nti Mukama (wange), 
3 bwoyagala, oinza oku'nongosa. Na- 
golola omukono, nāmukwatako, 
ngagamba nti Njagala; longõka. 

Amangwago ebigengebye nebiro- 
4 ngoka. Isa namugamba nti Laba 
tobiilirako muntu; naye 'dayo we- 
rage eri kabona, omutwalire eki- 
tone > Musa kyeyalagira, kibere o- 
mujulirwa gyebali. 

c Bweyaingira mu Kaperunau- 
mu, omwami wekitongole Omulu- 
mi na'ja gyali, namwegairira, nga- 
6 gamba nti Mukama (wange), mu- 


5 


lenzi wange agalami'de mu nyu- 
mba akozimbye, abonabona ki- 


7 talo. Nāmugamba nti Na'ja ne- 
'muwonya. Omwami wekitongole 
Omulumi nadamu nagamba nti 

8 Mukama (wange), sisauira 'gwe 0- 
kuingira wansi wakasolya kange : 
naye yogera kigambo bugambo, 

9 mulenzi wange anawona. Kubanga 
nange ndi muntu mutwalibwa, nga 
nina baserikale bent wala: bweng'a- 
mba oyo nti Genda, agenda: no- 
mulala nti 'Jangu, a'ja; nomu'du 

10 wange nti Kola oti, bwakola. Naye 
Isa bweyawulira, neyewunya, ni. 
gamba abaita naye nti Dala mba- 
gamba nti Sinalaba ku'kiriza ku- 
nene nga kuno, newakuba'de mu 

11 Isiraeri. Nange mbagamba nti 
d Bangi abaliva ebuvanjuba nebu- 
wanjuba, abalitiila awamu ne Ibu- 

imu, ne Isaka ne Yakobo, mu 

12 bwakabaka obwomu'gulu: naye ta- 
bina 
mu kizikiza ekyebweru: yeriba o- 


13 kukiba nokuluma obujigi. Isa na- | f$ 
omwami wekitongole Omu- ' 0, 


gamba 
lumi nti Kale genda; nga bwo'kiri- 
'za, kibere gyoli (bwekityo). Omu. 
lenzi nawonera mn kisera ekyo. 

7 Isa bweyaingira mu nyumba ya 
Petero, nilaba nyina mukaziwe 
ngagalami'de alwa'de omusu'ja. 
16 Namukwata ku mukono, omusu'ja 

negumuwonako; nigolokoka, na- 
16 muwereza. iObu'de bwali buwu- 

nge'de, nebamuletera bangi aba- 


14 


kwati'dwa emizimu: nagoba emi- | a. 


zimu nekigambo nawonya bona a- 
17 bali balwa'de: ekigambo kitakirire 
ekyayogerwa ns'bi Isaya, ngagamba 
nti £ Ye ye nyini yatwala obunafu 
bwa'fe, neyetika endwa'de za'fe. 

18 Awo Isa bweyaliba ebibina bingi 
nga bimwetolo'de, nalagira nti Tu- 
wunguke (tugende) emitala weri. 

19 ¿Omuwandisi omu naja, namu- 
gamba nti Omuigiriza, naitanga 

20 nawe buli gyonogendanga yona. Isa 
nimugamba nti Ebibe birina obu- 
nya, nenyonyi ezomu'banga (zirina) 
ebisu; naye Omwina womuntu ta- 

21 lina wa'sa mutwegwe. ™ Omuigiri- 
zwawe omulala namugamba nti 
Mukama (wange), soka ondeke ng'e- 

23 nde nzike kitinge. Naye Isa na- 
mugamba nti Ita nange; leka abafu 
bazike abafu bibwe. 

23 Nasabala, abaigirizwa nebagevda 

24 naye. nOmuyaga mungi negu'ja 
mu nyanja, amayengo negayika mu 


25 lyato: naye yali yebase. Neba'ja | seb. 


gyali nebamuzukusa, nga bagamba 
nti Mukama (wa'fe), lokola ; tufa. 
26 Nabagamba nti Kiki ekibatīsa, aba- 
lina oku'kiriza okutono? Nālyoka 
0 agolokoka, nakoma ku mpewo ne- 


27 nyanja; netêka nyo. Abantu nebewu- | 167. 


bobwakabaka /baligoberwa | Bef. 2 6 
















































1 ne 


” Bik. 16. 
38. 


#Mat.4.13. 
> Ma'k. 2 


3. 
Luk. 5. 18. 


apa 1%. 
Mat. 12.25. 


8. 28—9. 31. 


SLok. 15.2. 


nya, nga bagamba nti Munta ki ono, 
empewo nenyanja okumuwalira? 


P Mak. 6 28 PNaye bweyatūka emitala weri 


munsi Yabagadaleni, nebamusisi- 
mkana abantu babiri abāliko emi- 
zimu, nga bava mu ntana, bakambwe 
nyo, nga tewali na muntu ainza 
okuita mu 'kubo eryo. Laba, nebo- 
gerera wa'gulu nebagamba nti Tu- 
29 vunana ki 'fe nawe, Omwana wa 
Katonda ? o'ze wano kutubonyabo. 
nya ngentiko za'fe i ku- 
30 tuka?) Waliwo walako newebali 
ekisibo kyembi'zi nyingi nga zirya. 
31 Emizimu negimwegairira negi- 
gamba nti Bwonotugoba, tusindike 
32 mu kisibo kyembi'zi. Nagigamba 
nti Mugende. Negivako, ne yana 
mu mbi'zi : ANG beg ekisi 
pa nekifubutuka e BA 
ku 'banga mu nyanja, nezifira mu 
88 mazi. Nabali bazirinda neba- 
'duka, nebagenda mu kibuga, neba- 
babiilira byona, nebigambo bya- 
34 baba'deko emizimu. Laba, ekya- 
lo kyova neki'ja okusisinkana ne 
Isa: bwebamulaba, ” nebamwegai- 
rira okuva mu nsalo zābwe. 


9 NASABALA, nāwunguka, 4natika 
2 mu kibuga kyewabwe. ò Awo ne- 
bamuletera omulwa'de akozimbye, 
ngagalamizibwa ku kitanda: naye 
Isa bweyalaba oku'kiriza kwabwe, 
nagamba oyo akozimbye nti Mwana 
wange, guma omwoyo, ebibibyo 

8 biku'gyi'dwako. Kale, laba, aba- 

wandisi abalala nebogera mu myoyo 

4 nti Ono avõla Katonda. Naye lsa 

c bweyamanya ebirowozo byabwe, 

nagamba nti Kiki ekibalowozesa 

5 obabi mu mitima gya'mwe? Kuba- 

nga ekyangu kiruwa okugamba nti 

Ebibibyo biku’ gyi 'dwako, oba oku- 

gamba nti Golokoka otambule? 

6 Naye mutegêre nga Omwāna wo- 

muntu alina obuinga kunsi oku- 

'gyako ebibi [nagamba oyo akozi- 
mbye nti) Imirira ositule ekitanda- 

7 Fi. o'deyo mu nyumbayo. Nago- 

8 lokoka, nagenda ewuwe. Naye ebi- 

bina bwebyalaba nebitya, nebigu- 

lumiza Katonda, eyawa abantu 
obuinza obwenkani'de awo. 

9 dlsa bweyavayo nālaba omuntu, 
aitibwa Matayo, ngatu'de mu gwo- 
lezo: namugamba nti Ita nange. 
Nagolokoka, niita naye. 

e Awo olwatuka bweyali ngatu'de 
munju ngalya, laba, newa'ja aba- 
woza bangi, nabantu ababi baugi, 
nebatūla wamu ne Isa nabaigiri- 
11 zwabe. Abafalisayo bwebālaba, ne- 

bagamba abaigirizwabe nti Omuigi- 

riza wa'mwe kiki ekimulisa /naba- 
12 woza nabantu ababi ? Naye bweya- 
walira, nagamba nti Abalamu tebe- 
taga musawo, wabula abalwa'de. 


10 


MATAYO. 


13 Naye mugende muige amakulu geki- 
gambo (kino) nti o Njagala kisa, 'sō 
si sadaka: kubanga sa'ja kuita aba- 
tukirivu, $ wabula abantu ababi. 





11 





#Kon 66 
Mi. 6. 6-8. 


41 Tim. 1 


14 Newalyokawa'ja wali abaigirizwa | 15 


ba Yokana nebagamba nti E Kiki 
ekitusibya 'fe Nabafalisayo emi- 
rundi emingi, naye abaigirizwabo 

15 tebasiba ? Isa nabagamba nti !Aba- 
na abomumbaga eyobugole bainza 
batya okunakuwala awasi'za omu- 
gole ngakyali nabo? naye enaku 
zigenda oku'ja awasiza omugole 
ìwaliba'gyibwako, 'n nebalyoka ba- 

16 siba. Tewali muntu atunga eki- 
wero ekigya mu kyambalo ekika'de; 
ipri ekyo ekitungibwamu kiyu- 

balo, nekituli kyeyongera 

17 aga keran 'So tebafuka mwenge 
musu mu nsawo eza maliba enka- 
'de; kubanga bwebakola bwebatyo, 
ensa wo eza maliba ziyulika, nomwe- 
nge guyika, nensawo eza maliba 
zifafāgana: naye bafuka omwenge 
omusu mu nsawo eza malibaempya, 
byombi birama. 

18 a baha ban ngakyabagamba ebi- 
gambo ebyo, newa'ja omwami omn, 
namusinza, nagamba nti Muwala 
wange kakano afu'de: naye 'jangu 
omutekeko omukono, analamuka. 

19 Isa nagolokoka nāmugoberera, na- 

20 baigirizwabe. 9 Awo omukazi eya- 
li alwali'de ekikulukuto kyomusai 
SANA kumi nebiri, na'ja enyu- 

awe, nikoma ku lukugiro lwe- 

21 yambak ya kubanga yayogera 
mu mwoyogwe nti Bwenikoma 
obukomi ku kyambalokye nawona. 

22 Naye Isa bweyakyuka namulaba, 
nagamba nti Mwana wange, guma 


omwoyo; Poku'kirizakwo kukuwo- |? 


nye'za. Omukazi nawona okuva 

23 mu kisera ekyo. Isa bweyatiika 

munju yomwami oyo, nalaba r aba- 

24 fuwa endere, nekibina nga bakuba 

ebiwobe, nagamba nti Muvewo: 

kubanga omuwala tafu'de, yebase 

bwebasi. Nebamusekerera nyo. 

25 Ekibina bwekyamala okugobebwa- 

wo, niingira, namukwata ku muko- 

26 no; omuwala nagolokoka. Ebigambo 
ebyo nebibuna munsi eri yona. 

27 “Nayo? ya bweyavayo, abazibe ba- 

babiri nebamugoberera, nga 

bogerera wa 'gulu nga bagamba nti 

s Tusasire, 'gwe omwana wa Daudi. 

28 Bweyatiika munju, abazibe bamaso 


31 
neba'ja gyali: Isa nabagamba nti 

Mu'kiri'za nga nyinza okukola |% 
nti Wewa- | 38, 39 


kino? nebamugam 
29 wo, Mukama (wafe). Nālyoka 
akoma ku maso gābwe ngagamba 
nti Nga bwemu'kiri'za kibere gye- 
30 muli (bwekityo). Amaso gabwe 
negazibuka. Isa nabakutira nga- 
gamba nti Mulabe tewaba muntu 
31 amanya. Naye nebafuluma, neba- 


k Ma'k. 2. 
18 ncb. 
Luk. 6 33. 


'Yok. 3.29. 


a Biz. 13. 
2,3; 14 33. 


"Mak. b. 
22 neb. 
Luk. 8. 4 
neb. 


° aE: 5 
Dak. 8. 43. 


Luk. 7. 
50; 17. 19; 
18. 42. 


r 2 Byom. 
35. 25. 


? Mat. 15. 
22; 





12 


MATAYO. 


bunya ebigambobye munsi eri 


yona. 
tMat.12 |32 tAwo bwebali bafuluma nebamu- 


23 
Luk.11. 14. 


35. 
l Ma'k. 6.8. 


“1 Kol 9. 
7 neb. 

1 Tim. 5. 
18. 


letera kasiru, ngaliko omuzimu. 

83 Nagoba omuzimau, kasiru nayogera ; 
ebibina nebyewunya, nebigamba nti 
E'da neda tewalabikanga bwekiti 

34 mu Isiraeri. Naye Abafalisayo ne- 
bagamba nti Agoba emizimu kubwa 
mukulu wa mizimu. 

35 Isa naitaita mu bibuga byona 
nembuga zona, ngaigiriza mu ma- 
kung'aniro gabwe, ngabulira enjiri 
eyobwakabaka, ngawonya endwa'de 

36 zona nobunafu bwona. “4 Naye bwe- 

alaba ebibina, nabisasira, kubanga 
Bali bakoye nyo nga basasanye, 

37 w ngendiga ezitalina musūmba. Nā- 
lyoka agamba abaigirizwabe nti 
Y Ebyokukungula bye bingi; naye 

38 abakozi be batono. Kale #musabe 
Omwāmi webyokukingula, asindi- 
ke abakozi mu byokukūngulabye. 

1 O a Naita abaigirizwabe ekumi na- 

babiri, nābawa obuinza ku mizimu 
emibi, okugigobanga, nokuwonya- 
ngaendwa'de zona nobunafu bwona. 
2 Naye abatume ekumi nababiri, 
amanya gabwe ge gano: eyasoka 
ye Simoni, Daitibwa Petero, ne 
Andereya mugandawe; Yakobo 
(omwana) wa Zebedayo, ne Yokana 
8 mugandawe; Firipo, ne Batolo- 
mayo; Tomasi, ne Matayo omu- 
woza; Yakabo(omwāna) wa Alufayo, 
4 ne Sadayo; “Simoni Omukananayo, 
ne4 Yuda Isukalioti, ye yamulyamu 
5 olukwe. Isa nabatuma abo ekumi na- 
babiri nababilirira, ngagamba nti 
Temugendanga mu makubo ga- 
bamawanga, 'sd temuingiringa mu 
6 bibuga “ Byabasamaliya ; / naye wa- 
kiri mugende eri 9 endiga ezabula 
7 ezomunyumba ya Isiraeri. Bwe- 
mubanga mutambula mubilirenga 
nga mugamba nti #Obwakabaka 
obwomu'gulu bunitera okutūka. 
8 Muwonyenga abalwa'de, muzūkizė- 
nga abafu, mulongosenga abagenge, 
mugobenga emizimu: mwawebwa 
buwa, na'mwe muwenga buwa. 
9 kTemuberanga na zabu, newaku- 
ba'de efeza, newakuba'de ! ebikomo 

10 mu nkoba za'mwe; 'so nensawo 
etambula, newakuba'de ekānzu ebi- 
ri, newakuba'de engato, newakuba- 
'de omn'go : ™ kubanga akola emiri- 
mu asanira okuwebwa e'mereye. 

11 Naye buli kibuga kyemunaingira- 
ngamu, oba mbuga, munonyezenga- 
mu bwali asana ; musulinga omwo 

12 okutiisa Iwemulivayo. Bwemunai- 
ngiranga munju, mugiramusenga. 

13 Enju bwesananga, emirembe gya- 
'mwe gi'jenga kuyo: naye bwetasa- 
nanga, emirembe gya'mwe gi'denga 

14 gyemuli. Era omuntu bwatabase- 
mbezanga newakuba'de okuwulira 


ebigambo bya'mwe, bwemuvanga 
munju eyo oba mu kibuga (ekyo), 
n mukunkumulanga enfifu eyomu- 
15 bigere bya'mwe. Dala mbagamba 


nti Ensi ya ?Sodomu ne Gomola A 


eriba nokubonyabonyezebwa okuli- 
gumikirizika ku lunaku olwomusa- 
ngo, okukira ekibuga ekyo. 

16 Labe, 'nze mbatuma ngendiga 
wakati mn misege : P kale mubinga 
namagezi ngemisota, era (mubinga) 
r ngamayiba obutaba na bukiisa. 

17 Naye mwekiimanga abantu: ku- 
banga “balibawayo mu nkiko, ne 
mu makung'aniro gabwe balibakubi- 

18 ramu; era ' mulitwilibwa eri aba. 
masaza neri bakabaka okubalinga 
'nze, okuba obujulirwa eri bo nabea- 

19 mawanga. Naye bwebanibawanga- 
yo, temweralikiriranga nti (Tuna- 
gamba) tutya ? nti Tunayogera ki? 
kubanga “muliwebwa mu kisera 

20 ekyo byemulyogera. wKubanga si- 
'mwe mwogera, wabula Omwoyo gwa 


21 Kita'mwe yayogerera mu'mwe. Owo- | 3 
anawangayo mugandawe 4 


luganda 
okufa, ne kitawe omwana: nabina 
banajemeringa abābazāla, nokuba- 
22 'sa. Munakyayibwanga abantu bona 
okubalanga erinya lyinge: Ynaye 
alinyikira okutiika ku nkomerero, 
23 yalirokoka. s Bwebabagobānga mu 
ibuga ekyo, mu'dukiranga mu kyo- 
kubiri : kubanga dala mbagamba nti 
Temulibunya bibuga bya Isiraeri, 
okutiisa Omwana womuntu lwali'ja. 

24 <Omujgirizwa tasinga amuigiriza. 
'so nomu'du tasinga mukamawe. 

25 Kimumala omuigirizwa okuba nga- 
muigiriza, nomu'du (okuba) nga mu- 
kamawe. > Obanga baise nanyini 
nju Beeruzebuli, tebalisinzawo abo 
26 abali mu njuye? Kale temubatya- 


nga: kubanga tewali kigambo ekya- | X 


bi'kibwa, ekitalibi'kulwa ; newaku- 
ba'de yA ki bengak han ekitalimanyi- 
27 bwa. Kyembagambira mu kiziki- 
za, mukyogereranga mu musana : 
kyemuwulira mu kutu, mukibiliri- 
28 rānga wa'gulu ku nyumba. 'S6 
6 temubatyanga aba'ta omubiri, na- 
ye nga tebainza ku'ta bulamu : naye 
mumutyênga sainga okuzikiririza o- 
29 bulamu nomubiri mu Geyena. E- 
nkazalu'gya ebiri tebazitindamu 
pesa limu? era ne gi'nazo emu te- 
30 rigwa wansi wabula Kita'mwe: dna- 
ye era nenviri za'mwe ezokumatwe 
81 zabalibwa zona. Kale temutyanga; 
'mwe musinga enkazalu'gya enyi- 
32 ngi. Kale “bali muntu yenaalinjitu- 
lira mu maso gabantu, ninge 7 ndi- 
mwatulira mu maso ga Kitinge ali 
33 mu 'gulu. #Naye yenaalinegānira mu 
maso gabantu, nange ndimweganira 
mu maso ga Kitinge ali mu 'gulu. 
“Temulowoza nti na'ja kuleta mi- 
rembe kunsi: sa'ja kuleta mirembe, 


34 


13. | 
1 Pet 3.14. | 


b, 16. 
sKub 34 


#12Tim 2 
14. | 


(Lak. 19. | 
“Hla | 


Ka AA AA AA aa R Ng a Na a 


10. 35— 12. 2. 
è Mi. 7.6. | 35 wabula ekitala. 





il Zab. 41. 
9; 55. 13. 
Yok. 13.18. 


m Luk. 14. 
26. 


Kubanga £na'ja 
kwawukanya omwana ne kitāwe, 0- 
muwala ne nyina, omugole ne nya- 

36 zilawe; tabalabe bomuntu (bana- 

37 banga) ba mu nyumbaye. ” Ayaga- 
la kitawe oba nyina okubasinza nze 

38 tansanira; ayagala mutabani oba 
muwala okubasinza 'nze tansanira. 
» Naye atakwata musalabagwe nā- 
goberera enyuma wange, tansanira. 


Luk. 9.25; 39 0 Alaba obulamubwe alibubuza; a- 


buza obulamubwe kulwange alibu- 
laba. 


55" |40 PA 'Lkiriza 'mwe nga'kiri'za 'nze, 


a'kiriza 'nze nga'kiri'za eyantuma. 

41” A'kiriza na'bi mu linya lya na'bi 
aliwebwa empera ya na'bi; naye a- 
'kiriza omutūkirivu mu linya lyomu- 
tūkirivu aliwebwa empēra yomutū- 

42 kirivu. % Era buli amuwa okunywa 
omu kwabo abatono ekikompe kya- 
ma'zi amanyogovu kyo'ka, mu linya 
lyomuigirizwa, mazima bagan ha 
nti empĉraye terimubula na katono. 

1 1 Awo olwatiika Isa bweyamala o- 

kulagira abaigirizwabe ekumi na- 
babiri, navayo nagenda okuigiriza 
nokubulira mu bibuga byabwe. 

2 aNaye Yokana bweyawulirira 
dmu komera ebikolwa bya Masiya, 
natuma abaigirizwabe, okumuga- 

8 mba nti 'Gwe “ wuyo a'ja oba tuli- 

4 ndirire mulala ? Isa na'damu naba- 
gamba nti Mu'deyo mutegeze Yoka- 

5 na byemuwulira nebyemulaba: da- 
bazibye amaso balaba, nabalema 
batambula, nabagenge balongose- 
bwa, “ nabaga' vu bamatu bawulira, 
nabafu bazukizibwa, nabanaku ba- 

6 būlirwa enjiri. Naye yena alina o- 

7 mukisa / atalinesitalako. Nabo 
bwebāgenda, Isa nāsoka okwogera 
nebibina ku Yokana nti Kiki kye- 
mwagenderera mu 'dingu okutunu- 
lira? olumuli olunyenyezebwa ne- 

8 mpewo? Naye kiki kyemwagende- 
rera okulaba ? omuntu ayamba'de e- 
zinekaneka ? Laba, abambala ezi- 
nekaneka baba mu nyumba za baka- 

9 baka. Naye kiki kyemwagendere- 
ra? okulaba na'bi? Wewawo, mba- 

10 gamba, era asingira dala na'bi. O- 
yo ye yawandikirwa nti 

s Laba, ntuma omubaka wange 
mu masogo, 

Alikukulembera alirongosa e'ku- 
bolyo. 

11 Dala mbagamba nti Tevanga mwa- 
bo abazalibwa abakazi omuntu asi- 
nga Yokana Omubatiza: naye omu- 
to mu bwakabaka obwomu'gulu asi- 

12 nga ye. “Okuva ku biro bya Yoka- 
na Omubatiza okutiisa lero obwaka- 
baka obwomu'gulu buwaguzibwa, 
nabawaguza babunyaga iwa manyi. 

13 Kubanga bana'bi bona namateka 

14 bälagula okutūsa ku Yokana. Era 


MATAYO. 


oba mwagala oku'kiriza, oyo ye 
15 k Eriya agenda oku'ja. Alina ama- 
16 tu agokuwulira, awulire. Naye nā- 

fananya na ki emirembe gino ? Gi- 

fanana nabāna abato abatūla mu 
17 butale abaita ba'nabwe, nga baga- 

mba nti Twabafūwira emirere, 's0 

na mwe temwazina; twabakubira 
18 ebiwobe, 'so temwakaba. Kubanga 

Yokana ya'ja nga talya 'songa ta- 

nywa, A kalana nti Aliko omuzimu. 
19 Omwana womuntu ya'ja ngalya nga- 
nywa, nebogera nti Laba, omuluvu 
oyo, era omutamivu, mukwano gwa- 
bawoza era ogwabalina ebibi! Era 
amagezigawebwa obutukirivu olwe- 
bikolwa byago. 

l Nāsokera awo okubūlirira ebibu- 
ga mweyakolera ebyamanyibye ebi- 
21 ngi, kubanga tebyenenya. Ziriku- 

sanga 'gwe Kolazini ! zirikusanga 
'gwe Besusaida ! kubanga ebyama- 
nyi ebyakolerwa mu'mwe, singa bya- 
kolerwa mu Tulo ne Sidoni, singa 
byenenya 'da, singa bali mu bibu- 
22 kutu ne mu 'vu. Naye mbagamba 
nti Ku lunaku olwomusango Tulo 
ne Sidoni baliba nokubonyabonye.- 
zebwa okuligumikirizika okusinga 
23 'mwe. Nawe, Haperunaumu, oli- 
gulumizibwa okutūka ku 'gulu ? oli- 
'ka emagombe: kubanga ebyama- 
nyi ebyakolerwa mu'gwe singa bya- 
kolerwa mu Sodomu, singa wekiri 
24 ne kakano. Naye mbagamba nti 
Ku lunaku olwomusängo ensi Yeso- 
domu eriba nokubonyabonyezebwa 
okuligumikirizika okusinga gwe. 

m Mu biro ebyo Isa ya damu na- 
gamba nti Nkwebaza, Kitānge, Mu- 
kama we'gulu nensi, kubanga wa- 
kisa ebigambo bino abamagezi na- 
bakabakaba nobibi'kulira abāna a- 
26 bato: wewawo, Kitānge, kubanga 

bwekityo bwekyasimibwa mu maso- 
27 go. ” Ebintu byona byankwasibwa 
Kitange: 'so tewali muntu amanyi 
Omwana wabula Kitāwe; 'so tewali 
o muntu amanyi Kitāwe wabula O- 
mwana, na buli muntu Omwāna 
28 gwayagala okumubi'kulira. Mu'je 
BI ‘mwe 'mwena abakoye era 
abazitowere'dwa, nange nabawu- 
29 'muza. Mwetike ekikoligo kyange, 
P muigire ku'nze; kubanga ndi mu- 
tefu era romuwōmbefu mu muti- 
ma: na'mwe “muliraba ekiwu'mulo 
30 ekyomumyoyo gya'mwe. t Kubanga 
ekikoligo kyange si kizibu, nomugu- 
gu gwange mwangu. 


12 


abaigirizwabe nebalumwa enjala, 
nebasoka okunoga ebirimba bye- 
2 ng'ano, nebalya. Naye Abafalisayo, 
bwebalaba, nebaniugamba nti Laba, 
abaigirizwaho bakola ekyomuzizo o- 


20 


25 


Awo mu biro ebyo 4 Isa naita 


mu nimiro yeng'ano ku sabiti; | 25 


13 





4 Mala.4.5. 
Mat. 17. 12, 
Luk. 1. 17. 


l Luk. 10. 
13 neb. 


“Zab. 8.2 
1 Kol. 1. 
39, 27; 2. 8. 


"Mat. 28. 
Jr, 

Yok. 3.35; 
TH 

° Yok. 1.18. 


P Baf. 2 5. 
1Pet. 2.21. 
1 Yok. 2 6. 
r” Baf. 2 7, 
8. 


t Yer. 6. 16. 
t 1 Yok. 3. 
3. 


“Ma. 3. 


Ma'k. 2.23. 
Luk. 6. 1. 


MATAYO. 


12. 342. | 





i Kuv. 8. 
4, 5. 
Ma. 2. 4. 


e Mak, 3. 
Luk. 8.11. 


l Is. 421. 


m Mat. 3. 
17; 17. 5. 


” Luk. 11. 
14. 


° Yok. 2. 
Ja. 
Kub. 2. 23. 





3 kukolera ku sabiti. 
mba nti Temusomanga' Daudi bwe- 
yakola, bweyalūmwa enjala, ne be- 

4 yalinabo ; bweyaingira mu nyumba 
ya Katonda, nalya cemigati egyoku- 
laga egyali egyomuzizo obutagirya 

e, newakuba de beyalinabo, 4 wa- 

5 bula bakabona bo'ka? Nantiki te- 
musomanga mu “ mateka bakabona 
mu yekalu ku sabiti bwebasobya sa- 

6 biti, 'so teba'za musango? Naye 
mbagamba nti / ali wano asinga ye- 

7 kalu obukulu. Naye singa muma- 
nyi amakulu ga kino nti 7 Njagala 
ekisa, 'so si sadaka, temwandine- 

8 nye'za abatazi'za musango. Kuba- 
nga Omwana womuntu ye mukama 
wa sabiti. 

9 Nävayo, na'ja mu kung'aniro Iya- 

10 bwe: era, laba, mwalimu omuntu 
eyalina omukono ogukaze. Neba- 
mubuza, nga bagamba nti Kirūngi 
okuwonyeza (omuntu) ku sabiti ? 

ll era bamuwawäbire. Nā 
nti Ani mu'mwe, bwaliba nendigaye 
emu, i nemala egwa mu bunya ku 
sabiti, ataligikwata okugi'gyamu ? 

12 Omuutu tasinga nyo ndiga? Kale 
kirungi okukola obuliingi ku sabiti. 

13 Nalyoka agamba omuntu oyo nti 
Golola omukonogwo. Nagugolola ; 

' neguwona, neguba ngogwokubiri. 

14 k Naye Abafalisayo nebafuluma, ne- 
bamwekobana bwebanamuzikiriza. 

15 Isa bweyategera navayo: abantu 

16 bangi nebagenda naye; nawonya 
bona, nabakomako baleme okumwa- 

17 tikiriza : kitūkirire ekyayogererwa 
mu Isaya na'bi nti 

l Laba mulenzi wange gwenalo- 
ndamu ; 
Gwenjagala, ™ ansanynsa ememe 


yange: 
Ndimutekako Omwoyo gwange, 
Alibūlira amawanga omusango. 
Taliyomba, 'ed talirekana ; 
'So tewaliba muntu aliwulira e- 
'dobozirye mu ngudo. 
Olumuli olwatifu talirumenya, 
'So nenfăzi ezinyoka talizizikiza, 


Okutūsa lwalisindika omusango |. 


okuwangula. 
21 Nerinyalye amawanga galirisibi- 
ra. 
22 nAwo nebamuletera omuntu ali- 
ko omuzimu, ngazibye amaso no- 
' mumwa: namuwonya, oyo eyali a- 
zibye omumwa nayogera nalaba.. 
23 Ebibina nebisamalirira byona, ne- 
byogera nti Ono ye mwana wa Da- 
24 udi? Naye Abafalisayo bwebawu- 
lira, nebogera nti Oyo tagoba mizi- 
mu, wabula kubwa Beeruzebuli o- 
25 muknlu wemizimu. ° Bweyamanya 
okulowoza kwabwe nabagamba nti 
Buli bwakabaka bwebwawukana 
bwo'ka na bwo'ka buzika; na buli 
kibuga oba nyumba bweyāwakana 





Naye nābaga- 26 yo'ka na yo'ka terirwāwo: ne Setani 


wagoba Setani ayawukana ye'ka na 
eka; nobwakabakabwe balirwiwo 
tya! Obanga 'nze ngoba emizima 
kubwa Beeruzebuli, abana ba mwe 
bagigoba kubwani ? kale abo be bali- 
28 basalira omusingo. Naye obanga 
'nze ngoba emizimu Kubwomwoyo 

. gwa Katonda, kale obwakabaka bwa 
29 Katonda buba'ji'de. Oba omuntuai- 
nza atya okuingira manju (yomu- 
ntu) owamanyi, nanyaga ebintubye, 
wabula ngasose kusiba owamanyi ? 
30 nalyoka anyaga enjuye. Omuntu 
atabera nange mulabe wange; era 
omuntu atakung'anyiza wamu nã- 
31 nge asisanya. Kyenva m ba 
nti P Abantu balisonyibwa buli kibi 
nekyokuvola, naye ”okuvõla Omwo- 

32 yo tekulisonyika. Buli muntu ? ali- 
võla Omwana womuntu 'alisonyi- 
bwa; naye buli muntu alivõla O- 
mwoyo Omutukuvu talisonyibwa, 
newakuba'de mu mirembe egya ka- 
kano, newakuba'de mu mirembe e- 
33 gigenda oku'ja. Oba mufule omuti 
omuliingi, nebibala byagwo biringi ; 
oba mufule omuti omubi, nebibala 
byagwo bibi: kubanga omuti gute- 

34 gererwa ku bibala byagwo. 'Mwe 
abana bemisota, muinza mutya o- 
kwogera ebigambo ebirūngi nga 
muli babi? kubanga kwebyo ebi- 
'jula mu mutima, akamwa byekoge- 
35ra. Omuntu omulūüngi ebiriangi 
abi'gya mu terekerolye edüngi: no- 
muntu omubi ebibi abi'gya mu tere- 

36 kerolye ebi. Era mbagamba nti 
Buli kigambo ekitalimu abantu kye- 
bogera, balikiwoleza ku lunaku o- 
37 Iwomusango. Kubanga ebigambo- 
byo bye birikuwesa obutikirivu, ne- 
bigambobyo bye birikusinza omusa- 


ngo. 
38 “Awo abawandisi abalala Naba- 
falisayo nebamu'damu nebagamba 
nti Omuigiriza, twagala otulage a- 
39 kabonero tukalabe. Naye na'damu 
nābagamba nti Abemirembe emibi 
era egyobwenzi banonya akabone- 
ro: 'sō tebaliwebwa kabonero wa- 
bula akabonero ka na'bi Yona: 
40 v kuba nga Yona bweyamala enaku 
esatu, emisana nekiro, mu lubuto 
lwa lukwata; bwatyo Nomwana wo- 
muntu bwalimala enaku esatu, emi- 
sana nekiro, mu mutima gwe taka. 
41 Abantu Abenineve baliimirira mu 
musango wamu nabantu abemire- 
mbe gino, era #balibasinza omusa- 
ngo: ?kubanga Yona bweyababūlira 
nebenenya; era, laba, asinga Yona 


27 


“492 ali wano. #Kabakaomnkazi owomu- 
bukika obwadyo aliimirira mu mu- |! 


? Beb. 6 
4 neh; 18 


ae 

1 Yok 3. 
16. 

“Bik. 7. 591. 
# Mat. 11. 
18. 

t1 Tim 1 
33. 


"Luk. 11. 
16, 3. 

1 Kol 1. 
a. 


Yon. 1. 
17. 


sango wamu nabantu abemirembe |1. 


gino, era alibasinza omusango; ku- 
banga yava ku nkomerero yensi oku- 
wulira amagezi ga Sulemani; era, la- 








12. 43—18. 31. 





S Yok. 18. 
14, 


5.6. 
Beb. 23). 


MAKA 
Luk. 8. 4. 


è Luk. 85. 


“Mat. 11. 
25. 


Mak. 4.11. 
1 Kol. 2 
10. 


diaga 
Er 12 2. 
Yok. 12.40. 
Bik, 25. 
3, 27. 

Bal. 11. 8, 
2KoL 3. 
14, 18. 


43 ba, asinga Sulemaniali wano. Naye 
omuzimu omubi bweguva mu mu- 
ntu, b gutambula mu nsenyi enkalu, 
nga gunonya awokuwu'mulira, na- 

44 ye wegubulwa. Kale gugamba nti 

a'dayo mu nyumba yange mwe- 
nava; bwegutiikamu, bwegugiraba 
nga njerere, enyiri'de, ngerongose- 

45 bwa. Awo negugenda, guleterako 
emizimu emirala musanvu egigusi- 
nga obubi, nagyo bwegiingira gibe- 
ra omwo: “ nebyoluvanyuma ebyo- 
muntu oyo birisinga obubi ebyoln- 
beryeberye. Bwekiriba biwekityo 
eri abemirembe gino emibi. 

46 Bweyali ngakyayogera nebibina, 
dlaba, nyina ne “bagandabe bali 
baimiri'de bweru, nga bagala kwo- 

47 gera naye. Omnunntu namugamba 
nti Laba, nyoko ne bagandabo bai- 
miri'de bweru, bagala kwogera na- 

48 we. Naye na'damu nagamba oyo 
amubili'de nti Ani mange? bani 


. | 49 baganda bange? Nagolola omuko- 


no eri abaigirizwabe, nagamba nti 
Jaba, mange ne baganda bange! 
50 Kubanga /bnli akola Kitange ali 
mu 'gulu byayagala, ye muganda 
wange, ye mwanyinaze, ye mange. 


13 Ku lunaku olwo Isa nafuluma 
2 munju,?natula ku nyanja. Ebi- 
bina bingi nebimukung'anirako, no- 
kusabala nasabala mu lyato, nātū- 
la; ekibina kyona nekiimirira ku 
3 'tale. Nayogera nabo bingi mu nge- 
ro, ngagamba nti b Laba, omusizi 
4 yafuluma okusiga; bweyali ngasi- 
ga. (ensigo) endala nezigwa ku ma- 
'bali ge'kubo, enyonyi nezi'ja nezi- 
5 zirya : endala nezigwa awali enjazi, 
awatali 'taka lingi; amangwago ne- 
zimera, kubanga tezalina 'taka gwa- 
6 nvu: enjuba bweyavayo, neziwoto- 
kerera; kubanga tezalina mizi, ne- 
7zikala. Endala nezigwa ku ma- 
'gwa; ama'gwa negamera, negazi- 
8 zisa : endala nezigwa ku 'taka edii- 
ngi, nezibala e'mere, endala kiku- 
mi, endala nkaga, endala makumi 

9 asatn. Alina ainatn, awnlire. 
10 Abaigirizwa neba'ja nebamuga- 
mba nti Kiki ekikwogeza nabo mu 
ll ngero? Na'damu nabagamba nti 
'Mwe ¢ muwere'dwa okumanya ebi- 
‘gambo ebyekyima ebyobwakabaka 
obwomu'gulu, naye bo tebawere- 
12 Awa. Kubanga bnli alina, aliwe- 
bwa, era alisu kirirawo: naye buli 
atalina, ali'gyibwako nekyalinakyo. 
13 Kyenva njogera nabo mu ngero; ku- 
banga bwebalaba tebalaba, bweha- 
wulira, tebawulira, 'so tebategera. 
14 Naye Isaya byeyalagula bibatukiri- 

Yi'de, ebyayogera nti 
d Muliwnlira buwulizi, naye te- 
mulitegera; A 


MATAYO. 


Muliraba bulabi, naye temulyete- 

gereza: 

Kuba omutima gwabantn bano 

gusavuwa'de, 

Namatu gabwe gawulira bubi, 

Namaso gabwe bagazibye ; 

Baleme okulaba namaso, noku- 

wulira namatu, 

Nokutegera nonutima, 

Nokukyuka, 

Nembawonya. 

16 e Naye amaso ga'mwe galina omu- 
kisa, kubanga galaba; namatu ga- 

17 'mwe, kubanga gawulira. Kubanga 
mazima mbagamba nti / Bana bi 
bingi nabantu abatiikirivu abego- 
mbanga okulaba byemutunnlira, so 
tebibiraba; nokuwulira byemuwu- 

18 lira 'so tebābiwulira. Kale 'mwe 

19 muwulire olugero Iwomusizi. Bu- 
li awulira ekigambo ekyobwaka- 
baka, nga takitege'de, omubi oyo 
aja, nakwakula ekisigidwa mu 
mutimagwe. Oyo ye yasigibwa ku 

20 ma'bali ge'kubo. Noyo eyasigibwa 
awali enjazi, yoyo awnlira ekiga- 
mbo, amangwago 9 naki'kiriza ne- 

21 sanyu ; naye talina mizi mundaye, 
naye alwawo katono; bwewabawo 
enaku nokui'ganyizibwa olwekiga- 

22 mbo, amangwago yesitala. “Noyo 
eyasigibwa mu ma'gwa, yoyo awuli- 
ra ekigambo ; ok gerah kirira Kwe- 
nsi, nobulimba bwobuga'ga, bizi- 

28 sa ekigambo, naye tabala. Noyo 
eyasigibwa ku 'taka edungi, yoyo 
awulira ekigambo, näkitegera ; aba- 
la dala ebibala, omulala aleta kiku- 
mi, omulala nkaga, omulala maku- 
mi asatu. 

24 Awo nabaletera olngero olulala 
nayogera nti Obwakabaka obwomu- 
'gulu bufananyizibwa nomuntu eya- 
siga ensigo enungi mu nimiroye : 

25 naye abantu bwebali bebase omnla- 
bewe na'ja nasigamu eng'ano eyo- 

26 munsiko mu ng'ano, nagenda. Na- 
ye bweyameruka, bweyayanya, ne- 

27 rabika neng'ano eyomunsiko. Aba- 
'dube neba'ja nebagamba omwami 
nti Sebo, tewasiga nsigo nungi mu 
nimiroyo? kale yali etya okubamu 

28 eng'ano eyomunsiko? Nabagamba 
nti Omulabe ye yakola atyo. Aba- 
'du nebamugamba nti Kale oyagala 

29 tugende tugikolemu? Naye naga- 
mba nti Ne'da; mpo zi bwemuna- 
ba mnkolamu eng'ano eyomunsiko, 

30 muna'gyiramu neng'ano. Muleke 
bikule byombi bitiise amakungula : 
mu biro ebyamakungula ndigamba 
abakunguzi nti Musoke mukung'a- 
nye eng'ano eyomunsiko, mugisibe 
emiganda eyokebwe: naye eng'ano 
mugikung'anyize mu 'gwanika lya- 
nge. 


31 Nabaletera olngero olulala, nga- 


“ Yok. 20. 
29. 


S Beb. 1. 
13. 


1 Pet). 
10, 11. 


: Mat. 19. 
73, 
1 Tim. 6. 9. 


k Ma'k. 4. 
30 neb. 
Luk. 13. 


gamba nti kObwakahaka obwomu- ; 18.19. 





16 


l Luk. 13. 
20. 


t Kub, 19. 
20; 20. 10. 


“ Dan. 12. 
3. 


1 Kol. 13. 
42, 43, 58. 


w Baf. 3.7, 
8. 


y Ts. 55. 1. 
Kub. 3. 18. 


MATAYO. 





'gulu bufanana nakaweke ka kala- 
dali, omuntu keya'dira, nakasiga 
32 mu nimiroye: nako nga ke katono 
okusinga ensigo zona; naye bwe- 
kakula, nekaba kanene okusinga 
omu'do gwona, nekaba omuti, ne- 
nyonyi ezomu'banga nga zi'ja, nga 
zibera ku matabi gagwo. 
33 Nabagamba !olugero olulala nti 
Obwakabaka obwomu'gulu bufana- 
na nekizimbulukusa, omukazi kye- 
ya'dira, nakikisa mu bu'bo busatu 
obwobu'ta, nokuzimbulukuka nebu- 
zimbulukuka bwona. 

m Ebigambo ebyo byona Isa ya- 
bigamba ebibina mu ngero; naye 
awatali lugero teyabagamba kiga- 
mbo: kitikirire ekyayogererwa mu 
35 na'bi, ngagamba nti 

n Ndyasamya akamwa kānge mu 


ngero; . 2 

o Ndireta ebigambo ebyakweke- 
bwa okuva ku kutondebwa 
Kwensi. -` 

36 Awo nasibula ebibina, nāingira 
munju : abaigirizwabe neba’ja wali, 
nebagamba nti Tutegeze olugero o- 
lweng'ano eyomunsiko eyali mu ni- 

37 miro. Na'damu nagamba nti Asiga 
ensigo enūngi ye Mwana womuntu; 

38 P enimiro ye Nasi; ensigo enūngi, a- 
bo be bana bobwakabaka ; neng'ano 

39 eyomunsiko be "bana bomabi; o- 
mulabe eyagisiga ye Setani: $ ama- 
kiingula ye nkomerero yensi; na- 

40 bakūnguzi be bamalaika. Kale nge- 
ng'ano eyomunsiko bwekung'anyi- 
zibwa bweyokebwa mu muliro; bwe- 
kityo bwekiriba ku nkomerero ye- 

41 nsi. Omwana womuntu alituma 
bamalaikabe, nabo bali'gyamu mu 
bwakabakabwe ebintu byona ebisi- 

42 taza, nabo abakola obubi, t baliba- 
sula mu kikomi ekyomuliro: mwe 
muliba okukaba amaziga nokuluma 

43 obujigi. * Kale abantu abatikirivu 
balimasamasa ngenjuba mu bwaka- 
baka bwa Kitabwe. Alina amatu, 
awulire. 

44 Obwakabaka obwomu'gulu bufa- 
nana nekyobuga'ga ekyakisibwa mu 
lusuku; omuntu nakiraba, naki- 
kweka; nolwesānyulye nagenda 
wnatunda byalinabyo byona, Yna- 
gula olusuku olwo. 

45 Nate, obwakabaka obwomu'gulu 
bufanana nomuntu omutinzi ano- 

46 nya erulu eniingi: bweyalaba zeru- 

lu emu eyomuwendo omungi, nage- 

nda natunda byalinabyo byona, na- 
gigula. 

Nate, obwakabaka obwomu'gulu 
bufanana nekiragala, kyebasiila mu 
nyanja, 4 nekikung'anya (ya) bu- 
li ngeri: bwekya'jula, nebakiwalu- 
48 lira ku 'tale; nebatūla, nebakung'a- 

nyiza ebirungi mu nkanga, ebibi 

49 nebabisūla. Bwekityo 'bwekiriba 


34 


47 


ku nkomerero yensi: bamalaika ba- 
li'ja, b balyawulamu abantu ababi 
50 mu batikirivu, balibasula mu kiko- 
mi ekyomuliro: mwe muliba oku- 
kaba amaziga nokuluma obujigi. 
Mubitege'de ebigambo bino byo- 
na? Nebamugamba nti Wewawo. 
52 Nabagamba nti Buli muwandisi e- 
yaigirizibwa ebyobwakabaka obwo- 
mu'gulu, kyava afanana nomuntu 
alina enyumbaye, a'gya mu tereke- 
rolye c ebintu ebigya nebika'de. 
583 Awo olwatiika Isa bweyamala e- 
54 ngerozino,navayo. Bweyatiikamu- 
nsi yewabwe nabaigiriza mu kung'a- 
niro lyabwe, nokuwunikirira ne 
wunikirira, nebagamba nti Ono ya- 
'gya wa amagezi gano, nebyamanyi 
55 bino? 4Onosiyemwana womuba'zi? 
nyina si gwebaita Malyamu? ne 
e panatah Yakobo, ne Yusufu, ne 


51 





13. 32—14. 15. | 


saa 
9 | 


Ia?n 


dis 08. 7. 


“Mat. 12 


Simoni, ne Yuda? Ne banyina bo- | 46. 


56 na tebali wafe? Kale ono ya'gya 
wa ebigambo bino byona? Neba- 

57 munyigira. Naye Isa na ba 
nti Nabi tabulwa kitibwa, wabula 
munsi yewabwe, ne mu nyumba ye. 

58 wabwe. 'So teyakolayo bya mage- 
ro bingi olwobuta'kiriza bwabwe. 

1 4 Mu biro biri a Kerode owesa- 

za nawulira etutumo lya Isa, 

2 nagamba aba'dube nti Oyo ye Yo- 
kana Omubatiza ; azuki'de mu bafu; 
era ebyamanyi bino kyebiva biko- 
3 lera muye. b Kubanga Kerode yali 
aku'te Yokana, namusiba,namuteka 
mu komera olwa Kerodiya, mukazi 
4 wa Firipo mugandawe. Kubanga 
Yokana yam ba nti c Kya mu- 
5 zizo 'gwe okubera naye. Bweyali 
ayagala okumu'ta, nitya abauta, 
kubanga bamulowoza nga ye nabi. 
6 Bwerwatuka olunaku (olwoku'ju- 
kira) amazalibwa ga Kerode, omu- 
wala wa Kerodiya nazina mu maso 

7 gābwe, nasanyusa Kerode. Awo 
nalaira nasubiza okumuwa kyona 
8 kyona kyanasaba. Naye, bweya- 
wererwa nyina, nigamba nti Mpera 
wano mu lutiba omutwe gwa Yo- 
9 kana Omubatiza. Kabaka nālū- 
. mwa; naye olwebirairobye, nolwabo 
abali batu'de nga balya naye, nala- 

10 gira okugumuwa ; natuma, natema- 
ko Yokana omutwe mu komera. 

11 Nebaleta omutwegwe mu lutiba, 
nebaguwa omuwala: nagutwalira 

12 nyina. Abaigirizwabe neba'ja, ne- 
basitula omulambo, nebamusika ; 
nebagenda nebabiilira Isa. 

18  dAwo, Isa bweyawulira, navirayo 
mu lyato, (nagenda) awali e'dungu 
kyama: ebibina bwebyawulira, ne- 
biva mu bibuga nebimugoberera 

14 (nga biita) ku lukalu. Navawo, na- 

ba ekibina kinene, nabasasira, na- 

15 wonya abalwa'de bābwe. eBwe- 


-m — 


4 Mat. 10 
n 


“Mak 6 
35. 


Luk. 9 T2. 
Yok. f. 3 








14. 16—16. 24. 


MATAYO. 


17 





AK. 7. 15 


bwawungera, abaigirizwa neba'ja 
wali, nebagamba nti Wano 'dungu, 
obu'de buise nyo; sibula abantu 
bagende mu mbuga, begulire e- 

16 'mere. Naye Isa nabegamba nti 
Tewali kiba'zayo; 'mwe mubawe 

17 ebyokulya. Nebamugamba nti Te- 
tulina (kintu) wano wabula emigati 

183 etano, nebyenyanja bibiri. Naga- 

19 mba nti Mubindetere wano. Na- 
lagira ebibina okutula ku subi; na- 
twala emigati etano nebyenyanja 
bibiri, natunule wa'gulu mu 'gulu, 
neyebaza, namenyamu emigati na- 
giwa abeigirizwa, abaigirizwa (ne- 

20 bagabira) ebibina. Nebalya bona, 
neba'kuta: nebakung'anya obuku- 
nkumuka obwasigalawo, ebi'bo ku- 

21 mi na bibiri ebya'jula. Nabo aba- 
lya bali abasaja ngenkumi tano, 2- 
bakazi nabāna obutaba'sako. 

22 Amangwago nawaliriza abaigiri- 
zwa okusabala, bamukulembere (0- 
kugenda) emitala weri, amale oku- 

23 sibula ebibina. Bweyamala okusi- 
bula ebibina, nalinya ku lusozi ye'ka 
okusaba: obu'de bwebwawungera, 

24 yaliyo bwomu. Naye eryato lyali 
limaze okutuka mu buziha, nga lye- 
sunda namayengo, kubanga omu- 

25 yaga gwabafuluma mu maso. Awo 
ekiro mu kisisimuka ekyokuna naja 

26 gyebali, ngatambula ku nyanja. A- 
baigirizwa bwebamulaba ngatambu- 
la ku nyanja, neberalikirira, neba- 
gamba nti Muzimu guno; nebeka- 

27 nga batya. Amangwago Isa nayo- 
gera nabo, nagamba nti Mu'demu 
omwoyo: 'nze 'nzuno; temutya. 

28 Petero nimudamu nagamba nti 
Mukama (wange), obanga 'gwe wu- 
yo, ndagira nji'je gyoh ku mazi. 

29 Nagamba nti 'Jangu. Petero nava 


mu lyato, natambulira ku mazi, |” 


30 okugenda eri Isa. Naye, bweya- 
laba omuyaga, natya : natanula o- 
kusanawo, nakaba, nagamba nti 

31 Mukama (wange), ndokola. Ama- 
ngwigo Isa nagolola omukono, na- 
mukwata, namugamba nti 'Gwe 
alina oku'kiriza okutono, kiki eki- 

32 kubusi'zabisi za? Bwebalinya mu 

38 lyato, omma,anegu'gwawo. Nabo 

abali mu lyato nebamusinza, nga 

bagamba nti /Mazima oli Mwana 
wa Katonda. 

v Bwebamala okuwunguka, ne- 
batuka ku lukalu Olwegenesaleti. 
35 Abantu bayo bwebamumanya, ne- 

batuma munsi eyo yonaeriranyewo, 

36 nebamuletera bona abalwa'de; ne- 
bamwegairira bakomeko bukomi ku 
lukugiro Iwekyambalokye; bona a- 
bikomako nebawonyezebwa dala. 


Awo 4 neba'ja eri Isa Abafali- 
sayo nabawandisi abava mu Ye- 
2 rusalemi, nga bagamba nti Abaigi- 


34 


rizwabo kiki ekibononyesa (obulo- 
mbolombo) bwetwawebwa abaka. 
'de? kubanga tebanaba mu ngalo 
8 nga balya emere. Na'damu nā- 
bagamba nti Na'mwe kiki ekibono- 
nyesa eteka lya Katonda (olwobu- 
4 lombolombo) bwemwawebwa ? Ku- 
banga Katonda yagamba nti bO'sa- 
ngamu ekitibwa kitawo ne nyoko: 
nate nti c Avumänga kitāwe oba 
5 nyina, bamu'tānga bu'si. Naye 
'mwe mugamba nti Buli aligam 
kitāwe oba nyina nti Kyona kye- 
nandikuwa de okukugasa, nkiwa'de 
6 (Katonda), alireka oku'samu ekiti- 
bwa kitāwe. Mwadibya ekigambo 
kya Katonda (olwobulombolombo) 
7 bwa'mwe bwemwawebwa. ‘Mwe 
bananfusi, Isaya yalagula bulūngi 
ku'mwe, ngagamba nti 
8 «Abantu bano banzi'sāmu ekiti- 
bwa kya ku mimwa ; 
Naye omutima gwābwe gundi 
wala. 
9 Naye bansinziza bwerere, 
Nga baigiriza amateka gabantu 
nga bye byokukwata. 
10 Naita ekibina, nabagamba nti Mu- 
wulire, mutegere: ekiingira mu ka- 
11 mwa “sikye kyonona omuntu; naye 


ekiva mu kamwa, ekyo kye kyonona | 15 


12 omuntu. Awo abaigirizwa neba'ja, 
nebamugamba nti Omanyi Abafali- 
sayo nga banyiga, bwebāwulira e- 

13 kigambo ekyo? Naye na'damu 
nāgamba nti /Buli kisimbe Kita- 
nge owomu gulu kyatasimba, ki- 

14 risimbulibwa. Mubaleke: be ba- 
sale abatalaba. Naye omuzibe wa- 
maso bwakulembera muzibe mu'ne, 

15 bombi baligwa mu bunya. Petero 
nadamu namugamba nti Tutegeze 

16 olugero. Naye nāgamba nti Era 
na'mwe temunaba kuba na magezi ? 

17 Temutegera nti buli ekiingira mu 
kamwa kigenda mu lubuto, neki- 

18 sūlibwa mu kiigo? 9 Naye ebifu- 
luma mu kamwa biva mu mutima; 

19 nebyo bye byonona omuntn. í Ku- 
banga mu mutima mwe muva ebi- 
rowozo ebibi, obu'si, obwenzi, obu- 
kaba, obu'bi, okuwairiza, okuvuma: 

20 ebyo bye byonona omuntu: naye 
okulya nga tanabye mu ngalo te- 
kwonona muntu. 

21 kisa navayo, nagenda ku njui 

22 Zetulo Nesidoni. Kale, laba, omu- 
kazi Omukanani nava ku mbibi 
eyo, nayogerera wa'gulu ngagamba 
nti Onsasire, Mukama (wange), o- 
mwana wa Daudi; muwala wange 

23 alwa'de nyo omuzimu. Naye na- 
tamu'damu kigambo. Abaigirizwa- 
be neba'ja nebamwegairira, nga ba- 
gamba nti Musibule; kubanga atu- 

24 lekanira emabega. Naye na'damu 
nagamba nti !Satumibwa wabula 
eri endiga ezabula ezomunyumba 


b Kuv. 20. 
12. 


“Kur. 21. 
17. 


< Bik. 10. 
Bal. 14. 14, 
17, 20. 

1 tim. 4. 4. 
Tit. 1. 19. 


SYok. 15.2 
1 Kol. 3. 
12 neb, 


# Yak. 3.6. 


í Lub.6 5; 
8. 21 


Nge. 6. 14. 
Yer. 17. 9. 


k Ma'k. 7. 
24. 


5, 6. 

Bik. 3. 25, 
ng; 13. 46. 
Bal. 15. 8. 





















































18 


m Mak. 7. 
31. 


“Is. 38. 5, 
6. 


“Mak. 8.1. 


P 2 Basek. 
4. 43. 


“ Mak. 8. 
14, 


MATAYO. 


25 ya Isiraeri. Naye na'ja namusinza, 
ngagamba nti Mukama (wange), 
26 mbera. Na'damn nagamba nti Si 
kirūugi oku'dira e'mere yabāna no- 
27 kugisulira obubwa. Naye nagamba 
nti Wewawo, Mukama (wange): 
kubanga nobubwa bulya obukunku- 
muka obugwa ku meza ya bakama 
28 babwo. Isa nalyoka adamu nā- 
mugamba nti 'Gwe omukazi, oku- 
'kirizakwo kunene: kibere gyoli nga 
bwoyagala. Muwalawe nawona o- 
kuva mu kisera ekyo. 

m Isa navayo, na'ja ku 'tale lye- 
nyanja Yegaliraya; nalinya ku lu- 
30 sozi, nātūla okwo. 7? Ebibina bingi 

nebi'ja gyali, nga birina abawenye- 

ra, nabazibe bamaso, ne bakasiru, 
nabalema, nabalala bangi, nebaba- 

'sa awali ebigerebye; nabawonya : 
31 ekibina nokwewunya nebewunya, 
bwebalaba bakasiru nga bogera, a- 
balema nga balamu, abawenyera 
nga batambula, nabazibe bamaso 
nga balaba : nebagulumiza Katonda 
wa Isiraeri. 

olIsa naita abaigirizwabe, nāga- 
mba nti Nsäsira abantu, kubanga 
lero bakamala nange enaku satu 
nga tebalina kya kulya : nokubasi- 
bula nga balina enjala sagala, wo'zi 
33 banaziri kira mu 'kubo. ? Abaipi- 

rizwa nebamugamba nti Tuna'gya 
wa emigati emingi bwegiti mu 'du- 
ngu, oku'kusa ekibina ekinene e- 
34 kyenkana wano? Isa nabagamba 
nti Mulina emigati emeka? Neba- 
gamba nti Musanvu, nebyenyanja 
35 ebitono si bingi. Nalagira ekibina 
36 okutila wansi; natola emigati mu- 
sanvu nebyenyanja; neyebaza na- 
menyamu nawa abaigirizwa, abai- 
37 girizwa (nebagabira) ebibina. Ne- 
balya bona, neba kuta: nebakung'a- 
nya obukunkumuka obwasigalawe, 
38 ebisero musānvu ebya'jula. Nabo 
abalya bali abasaja enkumi nya, 
39 abakazi nabana obutaba sako. Na- 
sibula ebibina, nasabala mu lyato, 
na'ja mu mbibi Yemagadani. 
1 6 ABAFALISAYO Nabasadukayo ne- 
ba'ja, nebamukema nebamusaba 
okubalaga akabonero (akava) mu 
2 ‘gulu. Naye na'damu nabagamba 
nti Webuba akawungezi, mugamba 

nti (Bunaba) bulingi: kubanga e- 

3 'gulu limyuse. Nenkya nti (Wa- 
naba) muyaga lero: kubanga e'gulu 

limyŭse libindabinda. Mumanyi o- 

kwawula e'gulun bwerifanana ; naye 

temuinza (kwawula) bubonero bwa 

4biro? Abemirembe emibi era e- 

gyobwenzi banonya akabonero; 'sō 

tebaliwebwa kabonero, wabula a- 

kabonero ka Yona. Nabaleka, nā- 
genda. 

a Abaigirizwa neba ja emitala we- 


29 


32 


ri, neberabira okutwala emigati. 
6 Isa nabagamba nti b Mutunulire 
mwekūme ekizimbulukusa Ekya- 
7 bafalisayo Nabasadukayo. Neba- 
wakana bo'ka na bo'ka, nga baga- 
mba nti (Kubanga) tetulese migati. 
8 Isa namanya nagamba nti 'Mwe 
abalina oku'kiriza okutono, kiki 
ekibawakanya 'mwe'ka na 'mwe' ka 
9 kubanga temulina migati? “Te- 
munaba kutegera, 'so temu'jukira 
migati etano eri (abo) enkumi e- 
tano, nebi'bo bwebyali byemwaku- 

10 ng'anya? 4 Era emigati omusinvu 
eri (abo) enkumi enya, nebisero 

11 bwebyali byemwakung'anya? Eki- 
balobe'de ki okutegera nti sibaga- 
mbiri'de Iwa migati? Naye mwe- 
kume ekizimbulukusa Ekyabafali. 

12 sayo Nabasadukayo. Nebalyoka 
bategera nti tagambye kwekuma 
kizimbulukusa kya migati, wabula 
oknigiriza Kwabafalirayo Nabasa- 
dukayo. 

13 Awo, Isa bweya'ja ku njui Zekai- 
saliya ekya Firipo, nabiza abaigiri- 
zwabe, ngagamba nti “Omwana wo- 

14 muntu abantu bamuita batya? Ne- 
bagamba nti / Abalala bamuita Yo- 


14. 25—16. 34. 





| 
| 


t Luk. n 
L | 


an 14 
4. 
Yok. € 9. 


d Mat 16 
n 


kana Omubatiza; abalala nti Eri- | s. 


ya: abalala nti Yeremiya, obanga |! 


15 omu ku bana'bi. Nabagamba nti 
16 Naye 'mwe mumpita mutya? Si- 
moni Petero na'damu nāgamba nti 
'Gwe 9 Masiya, Omwana wa Katonda 
17 omulamu. Isa na'damu namuga- 
mba nti Olina omukisa, Simoni Ba- 
Yona: ikubanga omubiri nomusai 
tebyakubi'kulira ekyo, wabula Ki- 
18 tange ali mu 'gulu. Nange nkuga- 
mba nti 'Gwe £ Petero, nange ndi- 
zimba ekanisa yange iku lwäzi lu- 
no: 'so nemiryango egyemagêmbe 
19 tegirigiinza. " Ndikuwa ebisumu- 
luzo byobwakabaka obwomu'gulu: 
kyona kyona kyolisiba kunsi kirisi- 
bibwa mu 'gulu: kyona kyona kyo- 
lisumulula kunsi kirisumululibwa 
20 ma 'gulu. 
zwa baleme okubilirako omuntu 
nti ye Masiya. 
21 Isa nasokera awo okubilira abai- 
girizwabe nti kimugwanira okuge- 
nda Eyerusalemi, okubonyabonye- 
zebwa enyo abaka'de ne bakabona 
abakulu nabawandisi, noku'tibwa, 
ne ku lunaku olwokusatn okuzuki- 
22 zibwa. Petero namutwala, natanu- 
la okumunenya, ngagamha nti Ne- 
'da, Mukama (wange): ekyo tekiri- 
23 kubako na katono. Nakyika, nā- 
gamba Petero nti 'Da enyuma wä- 
nge, Setani, roli nkênge gyendi : 
kubanga tolowoza bya Katonda, 
24 wabula ebyabantu. 
samba abaigirizwabe nti Omunta 
wayagala oku'ja enyuma wange, 
yeganyise ye ka, yetike omusalaba- 


Awo nakiitira abaigiri- Yu 


o Awo Isa na- | x 







X og TE 


A abi. 
“Dan. 7. 


Mat. 23.31. 
Yud 14. 


b 2 Pet. 1. 
17. 


“Mat. 3.17. 
Mak 1.11. 


# Mala. 4 


5. 
Mat. 11.14. 
Ma'k. 9.11. 


i Mala. 4.6. 
Luk. 1. 16, 
4 


k Mat. 14 
3, 10. 


lL Mask. 9. 
14. 
Luk. 9. 37. 


16. 25—18. 8. 


kabwe. 


17 


4 bogera naye. 


8 Muimuke, temutya. 


wabula Isa ye'ka. 


bwebayagala. 


14 


MATAYO. 19 

25 gwe, angoberere. Kubanga buli 'damn nagamba nti 'Mwe abemire- 
ayagala okulokola obulamubwe ali- mbe egita kiriza emikyamu, nditusa 
bubuza; na buli alibuza obulamu- wa okubera uamwe? nditusa wa 

26 bwe kulwange alibulaba. Kubanga okubagumikiriza ? mumundetere 
omuntu kulimugasa kutya, okulya | 18 wano. Isa namubogolera; omuzi- 

Ensi yona, naye ngafiri dwa obula- mu negumuvako: omulenzi nawona 
mubwe? Poba omuntu aliwayo ki | 19 okuva mu kisera ekyo. Awo abai- 

27 okununula obulamubwe? Kubanga girizwa neba'ja eri Isa kyama, ne- 
Omwäna womuntu agenda ku'jira bagamba nti Kiki ekitulobe'de 'fe 
mu kitibwa kya Kitawe "ne bama- | 20 okuinza okugugoba? Nabagamba 
laikabe; ? nalyoka asasula buli mu- nti Olwoku'kiriza kwa'mwe okuba 

28 ntu nga bweyakola. Dala mbaga- okutono: kubanga dala mbagamba 
mba nti “ Waliwo ku bano abaimiri- nti Singa mulina oku'kiriza okwe- 

'de wano, abatalirega ku kufa na nkana ngakaweke ka kaladali, bwe- 
katono, okutusa Iwebaliraba Omwa- muligamba olusozi luno nti Vawo 
na womuntu ngaja mu bwakaba- wano genda wali; kale luligenda; 
'so ainga tewali kigambo kyemutai- 
nza. 
a ENAKU omukaga bwezaitawo | 22 Bwebili nga bakyatu'de Egalira- 
Isa natwala Petero ne Yakobo ya, Isa nabagamba nti Omwana wo- 
ne Yokana mugandawe, näbalinyisa muntu agenda kuwebwayo nu mi- 
2 ku lusozi oluwānvu bo'ka: nafusi- | 23 kono gyabantu; balimu ta, ne ku 
bwa mu maso gibwe: amasoge ne- lunaku olwokusatu alizūkizibwa. 
pamasa ma ngenjuba, ebyambalo- Nebanakuwala nyo. 
8 bye nebitukula ngomusana. Laba, |24 mm Bwebatiuka Ekaperunaumu, a- | » Mak. 9, 
Musa ne Eriya nebabalabikira nga bantu abasoloza #ediderakima ne- | 33. 
Petero na'damu na- ba'ja eri Petero, nebagamba nti |7 Kuv. 30. 
gamba Isa nti Mukama (wange), Mukama wa'mwe tawa diderakima? 
kiringi 'fe okubera wano: bwoya- | 25 Nagamba nti Awa. Bweyaingira 
gala, nizimba wano ensisira satu; munju, Isa namusoka ngagamba nti 
emu yiyo, nendala ya Musa, nenda- Olowoza otya, Simoni! Bakabaka 
5 la ya Eriya. t Bweyali ngakyayo-| bensi bawòza oba basoloza bantu 
gera, laba, ekire ekimasamasa neki- ki? bana babwe nantiki ba'na'gwa- 
basikiriza : laba, e'dobozi neriva | 26 nga? Nagamba nti Ba'na'gwanga. 
mu kire, nga ligamba nti < Ono ye Isa namugamba nti Kale abāna- ba 
Mwana wange gwenjagala, gwe- 27 'dembe. Naye, tuleme okubasitaza, 
nsanyukira enyo; “mumuwulire. genda ku nyanja, osule edobo, o- 
6/Abaigirizwa bwebaliwulira, neba- nyule ekyenyanja ekinasoka okubu- 
gwa nga bevunise, nebatya WG. lukuka; bwonoyasamya akamwa 
7 Isa na'ja nabakomako nagamba n kakyo, onolabamu esutateri: otwale 
Nebaimusa ri eyo, ogibawe kubwange ne kububwo. 
maso gābwe, nebatalaba muntu, 
18 aMu kisera ekyo abaigirizwa | « Mak. 9. 
9 Bwebili nga ba'ka ku lusozi, Isa neba'ja eri Isa, nebagamba nti | 35. | 
nabalagira ngagamba nti Temubii- Kale ani omukulu mu bwakabaka | Jak, 2.46; 
lirako muntu byemwolesebwa, oku- | 2obwomu'gulu? Naita omwana o- 
tūsa Omwana womuntu lwalimala muto, namuimiriza wakati wabwe, 

10 okuziikira mu bafu. Abaigirizwabe nagamba nti Mazima mbagamba nti 
nebamubiiza, nebagamba nti 9 Kale | 30 Bwemutakyuka, okufuka ngahāna | > Zab. 131. 
kiki ekigambya abawandisi nti Eri- abato, temnliingira na katono mu | 2, 
ya kimugwani'de okusoka oku'ja?| 4 bwakabaka obwomu'gulu. “Kale Mak. 10. 

11 Na'damu nagamba nti Eriya a'ja buli eyewombeka ngomwana ono |16 ii 

12 dala, “alirongosa byona : naye mba- omuto, ye mukulu mu bwakabaka | ja 
gamba nti Eriya amaze oku'ja, na- | 5 obwomu'gulu. Na dbuli alisembeza | 1 Kol 14. 
bo tebimumanya, * naye bamukola omwāna omuto omu ngono mu li- Para 

Bwatyo Nomwina nya lyange ngasembeze'za 'nze: j“ Mat. 20. 
womuntu alibonyabonyezebwa bo. | 6 naye alyesitaza kwabo abato bano AA 

13 Awo abaigirizwa nebategera nti ya- abanzi'kiriza, wakiri asibibwe mu | g WI” 
yogera nabo ku Yokana Omubatiza. bulago olubengo olunene, balyoke 

t Bwebātūka eri ekibina, omuntu bamnsile mu buziba bwenyanja. 
na'ja gyali, namufukamirira, nga- | 7 Zirisanga Ensi olwebigambo ebisi- 

15 gamba nti Mukama (wange), musa- taza! eKubanga ebisitaza tebiri- | e1Kol.n. 
sire omwana wange: kubanga agwa rema ku'ja; naye /zirisănga omnu- | 18 

zimubonyabonya nyo:| 8 ntu oyo aleta ekisitaza! Obanga Aya A 


ensimba, 
kubanga emirūndi mingi ngagwa 
mua muliro, era emirūndi mingi mu 
16 mazi. Nemuletera abaigirizwabo, 
17 nebatainza kumuwonya. Isa na- 


omukonogwo oba kugulukwo nga 
kukwesitaza, kutemeko, okusule 
wala: kye kirŭngi oingire mu bula- 
mu ngobuzeko omnkono oha kugu- 












# Luk. 9. 
56: 19. 10. 
Yok. 3.17; 
12. 47. 

i Luk. 15.4. 


k Lev. 19. 
17. 

Luk. 17. 3. 
l Yak. 3.20, 


m Ma. 17. 
6; 19. 13. 
Yok. 8. 17. 


” Bal. 16. 
17. 


1 Kol. 5. 9. 
° Mat. 16. 


19. 
Yok. 20.23. 
1 Kol. 5 4. 


Pl Yok. 3. 
22; 5. 14 


r Luk. 17. 
4. 


1 Mat. 6. 
14. 

Ma'k. 11. 
25, 

Bak. 3. 13. 


t2 Basek. 
4. 1. 
Nek. 5. 8. 


MATAYO. 


lu, okusinga okusulibwa mu muliro 
ogwemirembe nemirembe, ngolina 
emikono gyombi oba magulu gombi. 
9 Era obanga erisolyo nga likwesitaza, 
li'gyemu, olisūle wala: kye kirungi 
oingire mu bulamu ngoli wa tulu, 
okusinga okusulibwa mu geyena 
eyomuliro, ngolina amaso gombi. 
10 Mulabe temunyomanga omu kwabo 
abato bano; kubanga mbagamba 
nti mu 'gulu bamalaika babwe ba- 
tunulira enaku zona amaso ga Ki- 
11 tange ali mu 'gulu. | 9Kubanga 

Omwana womuntu ya'ja okulokola 
12 ekyabula. | iMulowoza mutya? O- 

muntu bwaba nendigaze ekikumi, 

emu kuzo bwebula, taleka ziri ekye- 
nda mwomwenda, nagenda ku nsozi, 
18 nanonya eyo ebuzeko? Era bwa- 
banga agirabye, mazima mbagamba 
nti agisanyukira eyo okusinga ziri 
ekyenda mwomwenda ezitabuze. 
14 Bwekityo tekyagalibwa mu maso 
ga Kita mwe ali mu 'gulu, omu 
kwabo abato bano okuzikirira. 

k Mugandawo bwakukola obubi, 
genda, omubilirire 'gwe naye 'mwe- 
'ka: bwakuwulira, l ngofunye mu- 
16 gandawo. Naye bwatawulira, twala 

omulala nāwe oba babiri, m era mu 

kamwa kabajulirwa ababiri oba ba- 
17 satu buli kigambo kikakate. Era 
bwagana okuwulira abo, būlira eka- 
nisa: era bwagāna okuwulira ne- 
kanisa, abere gyoli nga #mu'na- 
18 'gwanga era omuwoza. Mazima 
` mbagamba nti ° Byona byemulisiba 
kunsi birisibibwa mu 'gulu: era 
byona byemulisumulula kunsi biri- 
9 sumululibwa mu gulu. Nate mba- 
ba nti Oba ba'na'mwe babiri 
webetabanga kunsi buli kigambo 
one kyebalisaba, ? kiribakolerwa 
20 Kitange ali mu 'gulu. Kubanga 
webaba ababiri oba basatu nga ba- 
kung'anye mu linya lyange, nange 
ndi awo wakati wabwe. 

Awo Petero na'ja, namugamba nti 
Mukama (wange), muganda wange 
bwanyononanga, nimusonyiwanga 
emirundi emeka? r okutūsa emiri- 
22 ndi musanvu? Isa namugamba nti 

Sikugamba nti Okutusa emirindi 
musanvu; “naye nti Okutusa emirii- 
ndi ensanvu emirundi omusānvu. 
23 Obwakabaka obwomu'gulu kyebuva 
bufananyizibwa nomuntu (eyali) 

. kabaka, eyayagala okubala omuwe- 
24 ndo naba'dube. Bweyasoka oku- 
bala, nebamuletera omu, gwabanja 
25 etalanta akakumi. Naye kubanga 
teyalina kya kusasula, mukamawe 
nalagira “okumutunda, ne mukazi- 
we, nabanabe, nebintu byona bya- 
26 linabyo, ebanja ligwe. Awo omu'du 
nagwa wansi namusinza, ngagamba 
nti Mukama (wange), manja mpola, 

27 nānge ndikusasula byona. Mukama 


15 


21 


28 namusonyiwa ebanja. Naye omu- 
'du oyo nafuluma, nasanga mu'du 
mu'ne, gweyali abanja edinali eki- 
kumi: namukwata, namugwa mu 
bulago, ngagamba nti Sasula ebanja 

29 lyange. Awo mudu mu'ne nagwa 
wansi namwegairira, ngagamba nti 
Manja mpola, nange ndikusasula. 

30 Natayagala: naye nagenda namu- 
teka mu komera, amale okusasula 

31 ebanja. Awo ba'du ba'ne bwebala- 
ba bwebiba'de, nebanakuwala nyo, 
nebagenda nebabiilira mukama wa- 
bwe ebigambo byona ebiba'deyo. 

32 Awo mukamawe namuita nimuga- 
mba nti 'Gwe omu'du omubi, naku- 
sonyiwa ebanja liri Iyona, kubanga 

13 wa'negairira : nawe tekikugwani'de 
kusisira mu'du mu'no, nga 'nze 

34 bwenakusasira 'gwe? Mukamawe 
nasunguwala, namuwa mu bambo- 
wa, amale okusasula ebanja lyona. 

35 u Bwatyo Kitange ali mu 'gulu bwa- 
libakola, bwemutasonyiwa mu mi- 
tima gya'mwe buli muntu muga- 
ndawe. 


1 Awo olwātūka Isa 4 bweyamala 
ebigambo ebyo, nava Egaliraya, 
-na'ja ku mbibi Yebuyudaya emitala 
2 wa Yoludani ; ebibina ebinene nebi- 
mugoberera ; nabawonyeza eyo. 

3 Abafalisayo neba'ja gyali, neba- 
mukema, nga bagamba uti Omuntu 
ainza okugoba mukaziwe okumula- 

4 nga buli kigambo? Na'damu nå- 
gamba nti? Temusoma nti oyo eya- 
bakola oluberyeberye nga yabakola 

5 omusaja nomukazi, nagamba nti 
c Omuntu kyanavanga aleka kitawe 
ne nyina, yetabe ne mukaziwe; 
dnabo bombi banabinga omubiri 

6 gumu? obutaba babiri nate, naye 
omubiri gumu. Kale Katonda kye- 
yaga'ta awamu, omuntu tayawula- 

7nga. Nebamugamba nti Kale, 
e Musa ekyamulagiza ki okumuwa 
ebaluwa eyokwawukana, alyoke 

8 amugobe? Nabagamba nti Olwo- 
buka'kanyavu bwemitima gya mwe 
Musa kyeyava a'kiriza mugobenga 
bakazi ba'mwe: naye okuva ku 

9 luberyeberyetekyali bwekityo. / Era 


mbagamba nti Bulianigobingamu- | 32 


kaziwe, wabula (okumulanga) ogwo- 
bwenzi, nawasa omulala, ngayenze : 
naye awasa eyagobebwa ngavenze. 
10 Abaigirizwa nebamugamba nti? Ebi- 
gambo ebyomusaja ne mukaziwe 
bwebiba bwebityo, si kirūngi oku- 
11 wasa. Nābagamba nti ‘Abantu 
bona tebainza ku'kiriza kigambo 
12 ekyo, wabula abakiwebwa. Ku- 
banga * waliwo abalawe abazalibwa 
bwebatyo okuva mu mbuto za ba- 
nyabwe; waliwo nabalawe abaliyi- 
bwa abantu: waliwo nabaliwe, abe- 


18. 9—19. 12 ' 


womu'du oyo nimusasira, namuta, 
















HAK I 
Luk. 18.1. 







= Mat. 18. 
3. 







ARRE 10. 
Luk. 18.18. 




































19. 13—20. 22. 


rāwa bo'ka olwobwakabaka obwo- 
mu'gulu. Ainza okuki'kiriza, aki- 
'kirize. 

l Awo nebemuletera abana abato, 
aba 'sêkoemikonogye, asabe: abaigi- 
14 rizwa nebabajūnga. Naye Isa nā- 

gamba nti Mubaleke abāna abato, 
temubagana ku'ja gyendi: ™ ku- 
banga (abali) ngābo obwakabaka 
15 obwomu'gulu bwe bwabwe. Naba- 
'sako emikono, nāvayo. 
16 »” Laba, omuntu naja gyali nā- 
gamba nti Mukama (wange), ndi- 
kola kigambo ki ekirūngi, mbēre 
17 nobulamu obuta'gwawo? Nāmu- 
gamba nti Kiki ekikumbuzisa ekye- 
kigambo ekirūngi? Omulūngi ali 
Omu: naye bwoyagala okuingira 
mu bulamu, wuliranga amateka. 
18 Namugamba nti Galuwa? Isa na- 
amba nti 0 To'tanga, Toyendanga, 
19 To'banga, Towāirizānga, O'sanga- 
mu ekitibwa kitawo ne nyoko: era 
P Yagalanga muliranwawo nga bwe- 


13 


120 weyagala we'ka. Omulenzi namu- 


gamba nti Ebyo byona nabikwata : 
21 ekimpebuseko ki ate? Isa namu- 
gama nti Bwoyagala okuba eyatii- 
irira, ” genda otiinde ebibyo, oga- 
bire abavn, oliba nobuga ga mu 
'gulu: olyoke 0o'je, ongoberere. 


5,49; | 22 Omulenzi bweyawulira ekigambo 


ekyo, nagenda nganakuwa'de: ku- 
banga yali alina obuga'ga bungi. 
23 Isa nagamba abaigirizwabe nti 
Mazima mbagamba nti #Kizibu 
omuntu omuga'ga okuingira mu 
24 bwakabaka obwomu'gulu. Era nate 
mbagamba nti Kwangu eng'amira 
okuita mu nyindo yempiso, okukira 
omuga ga okuingira mu bwakabaka 
25 bwa Katonda. Abaigirizwa bwe- 
bawulira nebewunya nyo, nga ba- 
mba nti Kale ani ainza okulo- 
olebwa? Isa nabatunulira nāba- 
gamba nti Mu bantu ekyo tekii- 
nzika ; ' naye Katonda ainza byona. 
27 “4 Awo Petero na'damu namugamba 
nti Laba, 'fe w twaleka byona, netu- 
28 kugoberera; kale tuliba naki? Isa 
nābagamba nti Mazima mbagamba 
nti 'Mwe Y abāngoberera, mu mazä- 
libwa agokubiri Omwana womuntu 
bwalitūla ku ntebe eyekitibwakye, 
na'mwe mulitūla ku ntebe ekumi 
nebiri, nga musalira omusango 
ebika ekumi nebibiri ebya Isiraeri. 
29 Na bali muntu yena eyaleka enyu- 
mba, oba boluganda, oba banyina, 
oba kitawe, oba nyina, oba bina, 
oba byalo, olwerinya lyānge, aliwe- 
bwa emirūndi kikumi, era alisikira 
30 obulamu obuta'gwawo. Naye bangi 
aboluberyeberye abaliba aboluva- 
n ; naboluvanyuma abaliba 
O (Ù #bokuberyeberye, Kubanga o- 
bwakabaka obwomu gulu bufa- 
nana omuntu alina enyumbaye, 


26 





MATAYO. 


eyakera enkya okugulirira abalimi 
(balime) mu lusukulwe olwemizabi- 
2 bu. Bweyamala okulagana nabea- 
limi edinali eyolunaku oluma, nā- 
basindika mu lusukulwe olwemiza- 
8 bibu. Nafuluma esawa nga ziri 
satu, nalaba abalala nga baimiri'de 
mu katale nga tebaliko kyebakola ; 
4 nabo nabagamba nti Namwe mu- 
gende mu lusuku olwemizabibu, 
nange nabawera ekinatuka. Neba- 
5 genda. Nafuluma nate esawa nga 
ziri mukaga, era nomwenda, nakola 
6 bwatyo. Nafuluma (esawa) nga 
ziri kumi nemu, nasanga abalala 
nga baimiri'de; nabagamba nti 
Kiki ekibaimiriza wano obu'de oku- 
ziba nga temnliko kyemukola ? 
7 Nebamugamba nti Kubanga tewali 
muntu eyatuguliri'de. Nabagamba 
nti Na'mwe mugende mu lusuku 
8 olwemizabibu. Obu'de bwebwawu- 
ngera,omwaini wolusuku olwemiza- 
bibu nagamba omukozawe nti Baite 
abalimi, obawere empera, osokere 
ku boluvanyuma, okutūsa ku bolu- 
9 beryeberye. Nabomusawa ekumi 
nemu bweba'ja, nebawebwa buli 
10 muntu edinali emu. Nabo abasoka 
bweba'ja, nebalowoza nti banawe- 
bwa okukirawo; naye nabo ne- 
bawebwa buli muntu edinali emu. 
11 Bwebagiwebwa, nebemulugunyiza 
12 omwami, nga bagamba nti Bano 
aboluvanyuma bakole'de esawa 
emu, nobenkanya na'fe, abateganye 
13 enkya nesana nga litwokya. Naye 
na'damu nagamba omu kwabo nti 
Mu'nange, sikukoze bubi: tewala- 
14 ganye nange edinali emu? Twala 
eyiyo, ogende; njagala okuwa ono 
15 owoluvanyuma nga 'gwe. € Siinza 
kukola byange nga bwenjagala ? 
oba erisolyo bi kubanga 'nze ndi 
16 muliingi ? Bwebatyo aboluvanyuma 
baliba aboluberyeberye, nabolu- 
beryeberye baliba aboluvanyuma. 
b Isa bweyali ngayāmbuka (oku- 
genda) Eyerusalemi, nātwāla abai- 
girizwa ekumi nababiri kyama, nā- 
bagambira mu 'kubo nti Laba, 
18 twambuka (tugenda) Eyerusalemi ; 
Nomwana womuntu aliwebwayo 
mu bakabona abakulu nabawandisi; 
nabo balimusalira omusango oku- 
19 mu'ta, era balimuwayo mu Bama- 
wanga okumudulira, nokumukuba, 
nokumukomerera: nalyoka aziiki- 
zibwa ku lunaku olwokusatu. 
20 Awonyina “ wabana ba Zebedayo 
na'ja gyali, nabanabe, namusinza, 
21 namusaba ekigambo. Namugamba 
nti Oyagala ki? Namugamba nti 
Lagira abana bange bano bombi 
d batale, omulala ku mukonogwo 
ogwadyo, nomulala ku mukonogwo 
ogwa kono, mu bwakabakabwo. 
22 Naye Isa na'damu nagamba nti 


17 


21 


" Bal. 9. 
2. 


è Mak. 10. 


Luk. 18.31. 
Yok. 12. 12. 


“Mat.421. 


d Mat. 19. 
28. 


22 


. Aak 3. 
Toka 18.11. 


| Bikaza 


Bal. 8. 
2 Kok. 7. 
Kub. 1. 8. 


f Mat. 26. 


13 Pet. 6.3. 
4 Mat. 33. 
11. 


Ma'k. 9. 


35. 
1 Mat, 18.4. 
n T Kak. 13. 


a Ma'k. 11. 
Luk. 19.2. 


b Ts. 62.11. 
Zek. 9, 9, 
Yok. 12.18. 


2 O MATAYO Y OBAS. 


Temumanyi kyemusaba. “Muinza 
okunywa ku kikompe 'nze kye- 
ng'enda okunywako? Nebamuga- 
23 mba nti Tuinza. Nabagamba nti 
/Ku kikompe kyange mulinywera- 
ko dala: naye okutūla ku mukono 
gwange ogwadyo, ne ku mukono 
ogwa kono, Ysi 'nze nkugaba, wa. 
bula eri abo Kitange beyakutere- 
24 kera. Na bali ekumi bwebawalira, 
nebanyigira aboluganda ababiri. 
25 Naye Isa nābaita gyali, nāgamba 
nti Mumanyi ngabami Bamawanga 
babafuga, nabakulu babwe babatwā- 
26 la namanyi. i Tekibenga bwekityo 
mu'mwe : k naye buli ayagala okuba 
omukulu mu'mwe anabanga muwe- 
27 reza wa'mwe: ina buli ayagala 
okuba owoluberyeberye mu'mwe 
28 anabinga mu'du wa'mwe: “nga 
#Omwana womuntu bwata'ja ku- 
werezebwa, Owabula okuwereza, 
P nokuwayo obulamubwe ekinunulo 
f ekyabangi. 
29 s#Bwebali nga bafnluma mu Yeri- 
ko, ekibina ekinene nekimugobere- 
80ra. Laba, abazibe bamaso babiri 
abali batu'de ku ma'bali ge'kubo, 
bwebawulira nti Isa aitawo, neboge- 
rera wa'gulu, nga bagamba nti 
Mukama (wa'fe), tusisire, omwana 
31 wa Daudi. Ekibina nekibabogolera, 
okusirika: naye bo nebeyongera 
okwogerera wa'gulu, nga bagamba 
nti Mukama (wa'fe), tusasire, omwi- 
32 na wa Daudi. Isa nāimirira, na- 
baita, nagamba nti Mwagala mba- 
83 kole ki? Nebamugamba nti Mu- 
kama (wa'fe), amaso ga'fe gazibuke. 
34 Isa nakwatibwa ekisa, nakoma ku 
maso gabwe : amangwago nebalaba, 


nebamugoberera 
21 a BWEBASEMBERA okumpi Neye- 
rusalemi, nebatūka Ebesufage, 
ku lusozi olwa Zeituni, awo Isa 
2 natuma abaigirizwa babiri, naba- 
gamba nti Mugende mu mbuga 
ebali mu maso, amangwago muna- 
laba endogoi ngesibi'dwa, nomwana 
(gwayo)nayo: muzisumulule, muzi- 
3 ndetere. Naye omuntu bwanāba- 
gimba ekigambo, munagamba nti 
kama (wa'fe) yazagala; naye 
4 aniziwereza mangwago. Kino kya- 
bawo, (ekigambo) kitūkirire na pi 
kyeyayogera, ngagamba nti 
5 b Mubiulire muwala wa Sayuni nti 
Laba, Kabakawo a'ja gyoli, 
Omutêfu, nga yebaga'de endogoi, 
Nakayana omwana gwendogoi. 
6 Abaigirizwa nebagenda, nebakola 
7nga Isa bweyabalagira, nebaleta 
endogoi, nomwana (gwayo), neba- 
zi'sako engoye zābwe; nāzitūlako. 
8 Abantu bangi abomukibina neba- 
lira engoye zabwe mu 'kubo; aba- 


lala nebatema amatabi ku miti, 
9 nebagalira mu 'kubo. Ebibina e- 
byamukulembera, nebyo ebyava 
enyuma, nebyogerera wa'galu, ne- 
bigamba nti c Ozana eri omwana 
wa Daudi: Awere'dwa omukisa aj'a 
mu linya lya Mukama; Ozana wa- 
10 gulu mu 'gulu. Awo bweyaingira 
mu Yerusalemi, ekibuga kyona ne- 
kikankanyizibwa nga kigamba nti 
11 Ani ono? Ebibina nebigamba nti 
Ono na'bi, Isa ava mu Nazalesi 
a oue e 
Isa naingira mu yekalu ya Ka- 
tonda, nāgobera ebweru bona abali 
batūndira mu yekalu, navunika e- 
mbawo ezabāli ° bawanyisa efeza, 
nentebe ezabāli batūnda amayiba ; 
18 nabagamba nti Kyawandikibwa nti 
JEnyumba yängeeneitibwānga nyu- 
mba ya kusabirāngamu:9naye'mwe 
14 mugifula empuku yabanyazi. Awo 
abazibe bamaso nabalema neba'ja 
15 gyali mu yekalu : nabawonya. Na- 
e bakabona abakulu nabawandisi 
webalaba ebyamagero bye la, 
nabana abayogerera wa' mu 
yekalu nga bagamba nti Osama eri 
omwana wa Daudi; nebanyiga ne- 
bamugamba nti Owulira bano bwe. 
16 bagamba ? Isa nibagamba nti 
Mpulira : temusomangako nti “Mu 
kamwa kabäna abato nabawere o- 
17 tūkiri'za etendo? Nābaleka, nāfu- 
luma mu kibuga, (nagenda) k Ebe- 
saniya, nasula eyo. 
18 Awo enkya bweyali nga'dayo ku 
19 kibuga, enjala nemuliima. Nala 
omutini gumu ku ma'bali ge'kubo, 
nagutikako, nasanga nga tekuli 
kintu, wabula amalagala amerere; 
nagugamba nti Tobalinga bibala 
emirembe nemirembe. Amangwa- 
20 go omutini negawotoka. Abaigi- 
rizwa bwebalaba, nebewunya, ne- 
bagamba nti Omutini guwotose 
21 gutya amangu? Isa na'damu nā- 
bagamba nti Mazima m ba 
nti !Bwemunabanga noku'kiriza, 
nga m temnbiisabiisa, temukolenga | 20. 
kino kyo'ka ekyomntini, naye bwe- 
muligamba nolusozi luno nti Situ- 
libwa osūlibwe mu nyanja, kiriko- 
22 lebwa. “Ne byona byona pipe 
nayagalanga nga musaba, nga mu- 
'kiri'za munabiwebwanga. 

o Nāingira mu yekalu, bakabona 
abakulu nabaka'de babantu neba’ ja 
gyali ngaigiriza, nebagamba nti 
Buinza ki obukukoza bino? ini 
24 e akuwa obuinza buno? Isa na- 

amu nabagamba nti Nānge ka- 
mbabuze ekigambo kimu, bwemu- 
nakinzi'vunula, era ninge nibabi- 
lira obuinza bwebuli obunkoza bi- 
25 no. Okubatiza kwa Yokana kwa- 
va wa? mu 'gulu nantiki mu ba- 
ntu? Nebebūzaganya bo'ka na 


23 


20. 23—21. 25 


€ Zab. ni 


dMak iL 
1 


5 
Luk. 334 
Yok. 235 


AN 

Jie %7. 
Yer. 7. 

31. 

i Zab 82 
k Mak l). 
31. 


21. 26—23. 16. 


? Lak. ". 
29. 


"Luk 3 
12, 13. 


bo'ka, nebagamba nti Bwetunaga- 
mba nti Mu 'gulu; anatugamba 
nti Kale kiki ekyabalobera okumu- 
26 'kiriza? Naye bwetunagamba nti 
Mu bantu; tutya abantu ; kubanga 
bona bamulowoza Yokana nga na- 
27 'bi. Neba'damu Isa nebagamba'nti 


Tetumanyi. Naye nabagamba nti 
Era nange sibabulire obuinza bwe- 
283 buli obunkoza bino. Naye mulo- 
woza mutya? (Waliwo) omuutu 
eyalina abanabe babiri; na'ja eri 
owoluberyeberye, nagamba nti O- 
mwana, genda okole emirimu lero 
29 mu lusaku olwenizabibu. Na- 
'damu nāgamba nti Ng'ānyi: naye 
oluvanyuma neyenenya, nagenda. 
30 Na'ja eri owokubiri, nagamba bwa- 
tyo. Naye na'damu nāgamba nti 
81 Kang ende, sebo: natagenda. Kwa- 
bo bombi ani eyakola kitāwe kya- 
yasala? Nebagamba nti Owolu- 
eberye. Isa nabagamba nti 
P Mazima mbagamba nti abawoza 
nabenzi babasoka 'mwe okuingira 
32 mu bwakabaka bwa Katonda. Ku- 
banga Yokana ya'ja gyemuli mu 
'kubo eryobutūkirivu, na'mwe te- 
. mwamu'kiriza: rnaye abawoza 
nabenzi bamu'kiriza: na'mwe, 
bwemwalaba bwemutyo, nolu- 
vanyuma temwenenya okumu'ki- 
riza. 
33 Muwulire olugero olulala: Wā- 
liwo omuntu eyalina enyumbaye, 
s nāsimba olusuku olwemizabibu, 
nalukomerako olukomera, nālusi- 
mamu esogolero, nazimba ekigo, 
palusigira abalimi,  natambula olu- 
34 gendo. Awo emwaka bwegwali 
gunatera okutūka ebibala (okwe- 
ngeras), natuma aba'dube eri aba- 
35 limi, babawe ebibalabye. “Naye 
abalimi nebakwata aba'dube, omu 
nebamukuba, omulala nebamu'ta, 
omulala nebamukasukirira amai- 
36 nja. Natuma nate aba'du abalala 
bangi okusinga aboluberyeberye : 
37 nebabakola abo bwebatyo. Oluva- 
nyuma nabatumira omwānawe, 
ngagamba nti Baniwulira omwa- 
38 na wange. Naye abalimi bwebala- 
ba omwina nebagamba bo'ka na 
bo'ka nti wỌOno ye musika; 
y mu'je, tumu'te, tulye obusikabwe. 
39 Nebamukwata, nebamusindikiriza 
mu lusuku olwemizabibu, nebamu- 
40 'ta. Kale, mukama wolusuku olwe- 
mizabibu bwali'ja, alibakola atya 
41 abalimi abo? Nebamugamba nti 
2 Abo ababi alibazikiriza bubi, 
a naye olusuku olwemizabibu aliru- 
sigira abalimi abalala, abanamu- 
werezānga ebibala byāmu mu mwa- 
42 ka gwabyo. Isa nabagamba nti 
ò Temusomāngako mu byawandiki- 
bwa nti 
E'jinja abazimbi lyebāgāna 


MATAYO. 


Es lyafūka omutwe gwenso- 
nda : 
Kino kyava eri Mukama, 
Era kya kitalo mu maso ga'fe? 
43 Kyenva mbagamba nti Obwakaba- 
ka bwa Katonda buliba'gyibwako 
'mwe, buliwebwa e'gwanga eribala 
44 ebibala byabwo. “Era agwa ku 
'jinja lino alimenyekamenyeka: 
naye buli gweririgwako, 4 lirimube- 
45 tenta. Awo bakabona abakulu Na- 
bafalisayo bwebawulira engeroze, 
46 nebategera nti ayoge'de kubo. Na- 
bo bwebali bagala okumukwata, 
nebatya ebibina, kubanga byamu- 
lowoza okuba na'bi. 


22 


2 Obwakabaka obwomu'gulu bufa- 
nanyizibwa nomuntu (eyali) kaba- 
ka, eyamufumbira omwanawe e- 

3 mbaga eyobngole, natuma aba'du- 
be okuita abiitirwa embaga eyobu- 

4 gole: nebatayagala ku'ja. Natu- 
ma nate aba'du abalala, ngagan ba 
nti Mubulire abantu abaitibwa nti 
Laba, nfumbye embaga yange; 
ente zinge neza sa'va z1'ti'dwa, ne 
byona byetesetese: mu'je ku mba- 

5ga eyobngole. Naye bo nebata- 
'sayo mwoyo nebagenda, omulala 
mu kyalokye, omulala mu buguzi- 

6 bwe: abasigalawo nebakwata aba- 
'dube, nebabagirira ekye'jo, neba- 

7bata. Naye kabaka nakwatibwa 
obusiingu; nagaba be'gyerye, nā- 
zikiriza aba'si abo, nayokya ekibu- 

8ga kyabwe. Awo nagamba aba- 
'dube nti Obugole bwetesetese, na- 

9 ye abo abaitibwa tebasānira. Kale 
mugende mu masang'anzira ge- 
ngudo, bona bemunalabayo mu- 

10 baite ku mbaga eyobugole. Aba- 
'du bali nebagenda mu ngūdo, ne- 
bakung'anya bona bebalaba, ababi 
nabalūngi : obugole nebu'jula aba- 

11 geni. Naye kabaka bweyaingira 
okulaba abagenyi, nalabamu co- 
muntu atayamba'de kyambalo kya 

12 bugole: namugamba nti Mu'nange, 
oingi'de otya wano nga tolina kya- 

13 mbalo kya bugole ? nabunira. Awo 
kabaka nāgamba abasajabe nti 
Mumusibe emikono namagulu, mu- 
musule mu kizikiza ekyebwēru ; 
mwe muliba okukaba nokuluma 

14 ohujigi. Kubanga bangi abaitibwa, 

naye abalondemu batono. 

d Awo Abafalisayo nebagenda, 
nebatesa wamu bwebanamutega mu 
16 bigambo. Nebamutumira sbaigiri. 

zwa bābwe, wamu Nabakerodiani, 

nebagamba nti Omuigiriza, tuma- 
nyi ngoli wa mazima, era ngoigiriza 
mu mazima e'kubo lya Katonda, 
"Bo ebigambo byomuntu yena tobi- 


“ISA na'damu näyogera nabo 


15 


nate mu ngero, ngagamba nti|! 





“Is. 8. 14, 
15. 


“4 Luk. 14. 
6 


Kub. 19. 
7, 9. 


4 Dan. 9. 
26. 


S KoL 5. 
Bef. 4. 24. 


Bak. 3. 10, 
12. 


d Ma'k. 12. 
33. 

Luk. 20. 
20. 


AA AA a a A AA AA AA LA an 







ji yaa 17. 
Bal. 13. 7. 


f Ma'k. 12. 
18. 


Luk. 20.77. 
7 Bik. 33. 
s. 


i Ma. 23. 6. 


k 1 Yok. 3. 
2 


29 babuna 


MATAYO. 


sako mwoyo : kubanga tososola mu 
17 bantu. Kale tubūlire, olowoza 
otya? Kirūngi okuwa Kaisali o- 
18 musolo, oba siwewawo? Naye Isa 
nategêra obubi bwābwe, nagamba 
nti Munkemera ki, 'mwe bananfu- 
19si? Munjolese efeza eyomusolo. 
20 Nebamuletera edinali. Nabaga- 
mba nti Ekifananyi kino nobuwa- 
21 ndikeko byani? Nebamugamba nti 
T a Kaisali. Awo nabagamba nti 
ale musasule Kaisali ebya Kai- 
sali; ; ne Katonda ebya Katonda. 
22 Bwebawulira, nebewunya, neba- 
muleka, nebagenda. 
23 /Ku lunaku olwo neba'ja gyali 
Abasadukayo, 9abagamba uti te- 
24 wali kuzikira: nebamubiiza, nga 
bagamba nti Omuigiriza, “Musa 
yagamba nti Omuntu bwafanga, 
nga talina bana, mugandawe a'de- 
ngawo awase mukaziwe, azalire 
25 mugandawe eza'de. Awo ewa'fe 
yaliyo aboluganda musanvu: owo- 
luberyeberye nawasa nafa, naye 
bwatalina za'de nālekera muga- 
26 ndawe mukaziwe; bwatyo nowo- 
kubiri, nowokusatn, okutūsa bona 
27 omusänvu. Oluvanyuma, bona 
nga bawe'dewo, omukazi năfa. 
28 Kale mu knzūkira aliba muka ani 
kwabo omusānvu? kubanga bona 
okumufumbirwa. Naye 
Isa na'damu nabagamba nti Mu- 
kyama paka amana Aa ebyawandi- 
kibwa, newakuba'de amanyi ga 
30 Katonda. Kubanga mu kuziikira 
'so tebafumbirwa, * na- 
ya bali nga bamalaika mu 'gulu. 
31 Naye ebyokuzikira kwabafu, te- 
mwasoma Katonda kyeyabagamba 
32 nti 'Nze ¿ndi Katonda wa Ibulai- 
mu, era Katonda wa Isaka, era 
Katonda wa Yakobo? Si Kato- 
33 nda wa bafu, naye wa balamu. E- 
bibina bwebyawulira nebyewunya 
okuigirizakwe. 

m Naye Abafalisayo bwebiwulira 
nti abuni'za Abasadukayo, nebaku- 
35 ng'anira wamu. Omu kubo, ? owa- 

mateka, nāmubūza ngamukema nti 
36 Omnigiriza, ekiragiro ekikulu mu 
37 mateka kiruwa? Naye namuga- 
mba nti ° Yagalinga Mukama Ka- 
tondawo nomutimagwo gwona, no- 
bulamubwo bwona, namagezigo 
38gona. Kino kye kiragiro ekikulu 
39 ekyoluberyeberye. Nekyokubiri e- 
kikifanana kye kino nti P Yagala- 
nga muliranwawo nga bweweyaga- 
40 la we'ka. r Mu biragiro bino byo- 
mbi amateka gona mwegasinzira, 
era ne bana'bi. 
41 #Abafalisayo webakung'ana, Isa 
42 nababiza, ngagamba nti Masiya 
mumulowoza mutya? ye mwana 
wani? Nebamngamba nti Wa 
43 Daudi. Nabagamba nti Kale, Dau- 


34 








di mu Mwoyo kiki ekimuisa Mu- 
kamawe, ngagamba nti 
t Mukama yagamba Mukama wi- 
nge nti 
Tilakumukono gwange ogwadyo, 
Okutūsa Iwendi'sa abalabebo wa- 
nsi webigerebyo ? 
45 Kale obanga Daudi amuita Muka. 
46 mawe, ali atya omwanawe? Newa- 
taba muntu eyainza okumu' damu 
ekigambo, era okuva ku lunaku 
olwo tewali muntu eyayang'anga 
okumubūza ekigambo nate. 


44 


9 SI Awo Isa na yogera nebibina na- 
baigirizwabe, ngagamba nti 

2 a Abawandisi Nabafalisayo batu'de 
8 ku ntebe 
byona bye ba, mubikole mu- 
bikwate: naye temukola nga bo 
bwebakola ; kubanga bagamba naye 

4 tebakola. bira basiba emigugu 
egizitowa giiel bika, begiti'ka a- 


bantu ku kibegabega; naye bo'ka 
tebagala kuginyenyako nengalo ya- 
5 bwe. “Naye e 


ikolwa byabwe kaba 

na babikola era abantu babira 
d kubanga bagaziya fulakuteri za- 
bwe, era bongerako amatinvuwa, 

6 era bagala ebifo ebyokumanjo ku 
mbaga, nentebe ezekitibwa mu ma- 
7 kung'aniro, nokulamnsibwa mu bu- 
tale, nokuitibwa abantu nti Labi. 
8“ Naye 'mwe temuitibwanga Labi: 
kubanga omuigiriza wa'mwe ali 
omu, na'mwe 'mwena muli ba lu- 
9 ganda. Era temuitinga muntu ku- 
nsi kita mwe: kubanga Kita'mwe 

10 ali omu, ali mu 'guln. 'Sō temuiti- 
bwanga balagirizi: kubanga omu- 
lagirizi wa'mwe ali omu, ye Masiya. 

11/Naye mu'mwe abasinga obukulu 

12 anabanga muwereza wa mwe. 7 Na 
buli anegulumizanga anakakanyizi- 
bwanga; na buli anekakanyanga 
anagulumizibwanga. 

13 Naye ziribasanga 'mwe, abawa- 
ndisi Nabafalisayo, bananfusi! ku- 
banga mu'galira obwakabaka obwo- 

14 mu "gulu mu maso gabantu: kuba- 
nga 'mwe temningira, nabo ababa 
baingira, temubaganya kuingirs. 

15 Ziribasanga 'mwe, abawandisi 
Nabafalisayo, baninfusi! kuban 
mwetolola mu nyanja ne ku Jukalo 
okukyūsa omuntu omu; naye bwa- 
labika, mumufula mwina wa geyena 
emirindi ebiri okukira 'mwe. 

16 Ziribasanga 'mwe, abasile abazi- 
be bamaso, abagamba nti Buli ana- 
lairanga akama nga si kintu; naye 
buli an iranga ezibu eyomuye- 

17 kalu, ngazi'za omusingo. 'Mwe 
abasiru era abazibe bamaso; ku- 
banga ekikira obukulu kiruwa, ezā- 
bu. toba yekalu etukuza ezibu? 


18 Era nti Buli analairanga ekyoto, 


nga si kintu; naye buli analairanga 


Musa: kale ebigambo | 2£ 





22. 17— 28. 18. 


t Zab. 114. 
L 


Maki, 


- 


Kuv. M | 








28. 19—24. 21. 


“ Mak. 7. 
4 


ekitone ekiriko, ngazi'za omusango. 

19 'Mwe abazibe bamaso: kubanga 
ekikira obukulu kiruwa, ekitone, 

20 oba ekyoto ekitukuza ekitone? Na- 
ye alaira ekyoto, alāira kyo, ne byo- 

2l na ebiriko. Naye alaira yekalu 

22 alaira yo, knoyo atūla omwo. Na- 
ye alaira. e'gulu, alaira ¿ntebe ya 
Katonda, noyo agitūlako. 

23 Ziribasānga 'mwe, abawandisi 
Nabafalisayo, banānfusi! kubanga 
. muwa ekitūndu ekyekumi ekya na- 
bugira ne aneta ne kumino, *% ne- 
mulekayo ebigambo ebikulu ebya- 
mateka, obutalyanga nsonga, neki- 
sa, noku'kirizanga: naye bino kya. 
bagwanira okubikola, era na biri 

24 obutabirekayo. 'Mwe abasale aba- 
zibe bamaso abasengeja ensiri, ne- 
mumira eng'amira. 

25 Ziribasanga .'mwe, abawandisi 
Nabafalisayo, bananfusi! kubanga 
nmunaza kungulu ku kikompe ne- 
kibya, naye munda mu'ju'de obu- 

26 nyazi nobutegendereza. 'Gwe Omu- 
falisayo omuzibe wamaso, soka ona- 
ze munda mu kikompe nekibya, ne 
kungulu kwakyo kulyoke kube ku- 


lingi. 

27 Ziribasīnga 'mwe, abawandisi 
Nabafalisayo, bananfusi | kubanga 
mufanana amalalo agasigibwa oku- 
tukula, agalabika kungulu nga ga- 
womye, naye munda mu'ju'de ama- 
gumba gabafu, nempitambi yona. 

28 Bwemutyo na'mwe kungulu mula. 
bika mu bantu nga muli batukirivu, 
naye muuda mu'ju'de obunanfusi 
nobujemu. 

29 Ziribasauga 'mwe, abawandisi 
Nabafalisayo, bananfusi! kubanga 
muzimba amalalo ga bana'bi, mu- 

30 womya ebi'gya byabatūkirivu, ne- 
mugamba nti Singa twaliwo mu 
biro bya bajaja ba'fe, tetwandi'si za 
kimu nabo mu musai gwa bana bi. 

31 Bwemutyo mwetegeza 'mwe'ka nti 
muli bina bābwe aba'ta bana bi. 

32 Kale mu'juze ekigera kya bajaja 

33 ba'mwe. 'Mwe emisota, abana be- 
mbalasasa, muli duka mutya omu- 

34 sango ogwegeyena? Laba, kyenva 
mbatumira bana'bi, n ezi, 
nabawandisi: ° nabamu kubo muli- 
ba'ta mulibakomerera ; P nabalala 
mulibakuba emi'go mu makung'ani- 
ro ga'mwe, mulibai'ganya mu byalo 

35 byona: mulyoke mu'jirwe omusai 
gwona omutukirivu ogwayika kunsi, 
okusoka ku musai gwa Abiri oyo 
omultukirivu okutūsa ku musai” gwa 
Zakaliyaomwana wa Balakiya,gwe- 
mwa'tira wakati weyekalu nekyoto. 

36 Mazima mbagamba nti Ebigambo 


e e =} © > 


37 a lani Yerusalemi, a'ta ba- 
na'bi, akasukirira amainja abantu 


MATAYO. 


abatumibwa gyali | emirūndi emeka 
s gyenayagalira okukung'anya aba- 
nabo, ngenkoko bwekung' anya o- 
bwana bwayo ! munda webiwawati- 
38 ro, nemutayagala! Laba, enyumba 
yamwe. ebalekedwa kifulukwa. 
39 Kubanga mbagambanti Temulinda- 
bako na katono okusoka lero oku- 
tusa lwemulyogera nti “Awebwa 
omukisa a'ja mu linya lya Mukama. 
2 4. a Isa nafuluma mu yekalu; yali 
ngatambula, abaigirizwabe ne- 
bai ja KUMTIA amazimba geyeka- 
u. e na'damu nibagamba nti 
aa bino byona? masima 
mbagamba nti b Tewalisigala wano 
'jinja (eriri) kungulu ku 'jinja eri- 
talisūlibwa wansi. 

8 Bweyali atu'de ku lusozi olwa 
Zeituni, “ abaigirizwa neba'ja gyali 
kyama, nebagamba nti Tubūŭlire bi- 
no webiribērera nakabonero akoku- 
'jakwo bwekaliba, nakemirembe gi- 

4 no oku'gwawo? Isa na'damu nā- 
bagamba nti d Mulabe omuntu yena 

6 tabakyamyanga. Kubanga bangi 
abali'ja mu linya lyange, nga ba. 
gamba nti 'Nze Masiya; balikya- 

6 mya bengi. Muliwulira entalo ne- 
tutumo lyentalo : mulabe temwera- 
likiriranga : kubanga tebirirema ku- 
bawo; naye enkomerero ngekyali. 

7 Kubanga e'gwanga liritabala e'gwa- 
nga ne kabaka alitabala kabaka: 
walibawo enjala nebikankano mu 

8 bifo ebitali bimu. Naye ebyo byo- 

“na lwe luberyeberye lwokulūmwa. 

9 ¢ Lwebalibawayo 'mwe mubonyebo- 
nyezebwe, baliba'ta: na'mwe muli- 
kyaibwa amawanga Na okubala- 

10 uga erinya lyange. J Mu biro ebyo 


16. 
- bangi abalyesitala, baliwang'anayo, | 13. 


11 balikyawagana. Ne bana'bi bangi 
abobulimba bali'ja, 
12 bangi. Era kubanga obujemau bulii- 
vga obungi, okwagala kwabasinga 
13 obungi kuliwola. Naye agumiki- 


tbalikyamya | 16 


“ Zab. 118. 
26. 


i Max. 13. 
Luk. 21. 8. 


> Yer. 28. 
18. 
Mi. 3. 19 


“ Mak. 33. 
3. 


Bai 


riza okutiika ku nkomerero, yaliro- | 1 


14 kolebwa. 
baka eribiilirwa munsi zona, okuba 
omujulirwa mu mawanga gona; 
awo enkomerero neryoka e'ja. 

15 Kale bwemuliraba ekyomuzizo 
ekizikiriza, !Danieri na'bi kyeya- 
yogerako, nga kiimiri'de mu kifo 

16 ekitukuvu, (emma ategere, | ka- 
le abali mu Buyudaya ba'dukiranga 

17 ku nsozi: ali wa'gulu kunju ta'ka- 
nga ku'gyamu bintu ebiri munjuye: 

18 ali mu lusuku ta'danga nate kutwa- 

19 la kyambalokye. m Naye ziribasa- 
nga abali embuto nabayonsa mu 

20 nakn ezo! Namwe musabe eki- 
duko kya'mwe kireme okuba mu 
biro y ea wo, newakuba'de ku 

21 sabiti: n kubanga mu biro ebyo wa- 
liba soa ekinene, nga 


gunanne anana. 


Nenjiri eno eyobwaka- ||, 


"Luk. 8. 
29. 


e Is. 68. 8, 
9. 


P 3 Bas. 2. 
9-11. 
Kub. 13. 
13. 

? Yok. 6. 
37; 10. 28, 
29. 

Bal. 8. 28- 
30. 


"Yo. 2 10, 
31; 3. 15. 


Am. 5. 20. 
Kub. 6. 12. 


t Dan. 7. 
13. 


" Zek. 12. - 
12. 


” Mat. 16. 
Zi. 

Ma'k. 13. 
28. 


Kub. 1. 7. 
Y1 Kol. 15. 


1 Bas. 4. 
16. 


`, 86 byange tebiri'gwawo dala. 


MATAYO. 


tekibangawo kasoke'de ensi ebawo 
okutiisa lero, era tekiribawo nate. 

22 Enaku ezo singa tezasalibwako, te- 
wandirokose buli alina omubiri: 
o naye olwabalonde enaku ezo ziri- 

23 salibwako. Mu biro ebyo omuntu 
bwabagambanga nti Laba, Masiya 
ali wano, oba nti Wano; temu'ki- 

24 rizanga. P Kubanga wali'ja Bama- 
siya abobulimba, ne bana’bi abobu- 
limba, nabo balikola obubonero obu- 
kulu nebyamagero; rnokukyāmya 
bakyamye nabalênde, obanga kii- 

25, 26 nzika. Laba, mbalabu'de. Kale 
'bwebabagambinga nti Laba, ali mu 
'diingu; temufulumanga: laba, (ali) 
mu bisenge munda ; temu’ kirizanga. 

27 Kubanga ngokumyansa bwekuva 
ebuvanjuba, nekulabikira ebugwa- 
njuba; bwekutyo bwekuliba oku'ja 

28 Kwomwana womuntu. Awaba omu- 
lambo wona, eyo ensega weziriku- 
ng'anira. 

29 Naye amangwago, oluvanyuma 
:“ Iwekibonyobonyo ekyomunaku ezo 
senjuba erifuka ekizikiza, nomwezi 
-tegulyolesa musana gwagwo, nemu- 
nyenye zirigwa (okuva) mu 'gulu, 
namänyi agomu'gulu kin yenyeze 

30 bwa: tawo |wekalirabika akabonero 
Akomwana womuntu mu 'gulu: 
unebika byona Ebyensi Iwebirikuba 
ebiwobe, “biriraba Omwäna wo- 
muntu nga'ja ku bire ebye'gulu na- 

31 manyi nekitibwa ekinene. Y Era 
alituma bamalaikabe ne'dobozi 'de- 
ne eryekondëre, nabo balikung'anya 
abalondebe mu mpewo enya, okuva 
ku nkomerero ye gulu nokutisa ku 
nkomerero yalyo. 

32 Era muigire ku mntini olugero 
lwagwo: e'tabi lyagwo bwerige'ja, 
swalagala negato'jera, mutegera 

33 ngomwaka guli kumpi; bwemutyo 
na'mwe, bwemulaba ebigambo ebyo 
byona, mutegere nti ali kumpi, 

84 lu'gi. Mazima mbagamba nti Emi. 
rembe gino tegiri'gwāwo, okutūsa 

35 ebyo byona lwebirikolebwa. < E'gu- 
lu nensi biri’ gwäwo, naye ebigambo 

a Naye 
ebyolunaku luli nekisēra tewalhi abi- 
manyi, newakuba'de bamalaika abo- 
mu'gulu, newakubade Omwana, 

37 > wabula Kitange ye'ka. Naye nge- 
naku za Nuwa (bwezali), bwekutyo 
bwekuliba oku'ja Kwomwana wo- 

38 muntu. “Kuba nga bwebili ku na- 
ku ezo ezasoka amataba nga balya 
nga banywa, nga bawasa nga ba- 
waiza, okutuka ku lunaku Nuwa 

39 iweyaingira mu lyato, nebatamanya 
okutūsa amataba Iwega'ja, negaba- 
twala bona; bwekutyo bwekuliba 

40 oku'ja Kwomwina womuntu. Mu 
biro ebyo abasaja babiri baliba mu 
kyalo; omu alitwalibwa, nomulala 

41 alirekebwa: abakazi babiri (baliba) 


nga basa ku lubêngo; omu alitwali- 
42 bwa, nomulala alirekebwa. Kale 
mutunule; kubanga temumanyi 
lunaku bweruli Mukama wa'mwe 
48 lwa'jirako. 4 Naye kino mukitegere 
nti Alina enjuye singa y gama 
ekisisimuka bwekiri omu'bi 
'jiramu, yanditunu'de, teyandi 
44 nyumbaye kusimibwa. “Mukale na- 
'mwe mweteketeke: kub mu 
kisera kyemutalowolezamu Omwa.- 
45 na womuntu kya'jiramu. / Kale alu- 
wa nate omudu oyo omwesigwa 
owamagezi, mukamawe gweyasigira 
abomunjuye, okubawanga e'mere 
46 yabwe mu kisera kyayo? 9 Omu'du 
oyo alina omukisa, mukamawe gwa- 
lisanga ngaze ngakola bwatyo. 
47 Mazima mbagamba nti alimusigira 
48 ebintubye byona. Naye omu'du 
oyo omubi bwaligamba mu mutima- 
gwe nti Mukama wange alu'de; 
49 era bwalisoka okukuba ba'du ba'ne, 
nokulya nokunywera awamu naba- 
50 tamivu; mukama womu'du oyo ali- 
'jira ku lunaku Iwatalindiririramu, 
51 ne mu kisera kyatamanyi, alimute- 
mamu ebitindu bibiri,alimuwa omu- 
gabogwe wamu ne bananfusi: imwe 
muliba okukiiba nokuluma obujigi. 


9 5 Mu biro ebyo obwakabaka o- 
bwomu'gulu bulifananyizibwa 
abawala ekumi, abitwala etabaza 
zabwe, nebagenda okusisinkana £ a- 

2 nawasa omugole. b Naye ba'nabwe 
abatāno bāli basirusiru, nabatino 

8 be balina magezi. Kubanga abasi- 
rusiru, bwebatwala Sabaa zibwe, 
4 nebatetwalira mafuta: naye abali- 
na amagezi nebatwala mafuta mu 
macupa gabwe wamu netabiza za- 

5 bwe. Naye aniwasa omngole bwe- 
yalwayo, “bona nebabongota nebe- 

6 baka. Naye ekiro mu 'timbi 4 ne- 


waba oluyogano nti Laba, aniwasa | s 


omugole (a'ja)! Mafulume okumu- 
7 anang Abawala bali bona ne- 
oka bagolokoka, nebalongosa 
8 er aza zibwe. Abasirusiru neba- 
gamba abalina amagezi nti Mu- 
tuwe ku mafuta ga'mwe; kubanga 
9 etabiza za'fe zigwerera. Na 
balina amagezi neba'damu, kiini 
mba nti Wozi tegatumale 'fena 
na'mwe: wakiri mugende eri aba- 
10 tiinda, mwegulire. Nabo bwebali 
bagenda okugula, aniwasa omu- 


gole naja; nabo abili betesetese t 


nebaingira naye mu mbaga eyobu- 
11 gole: 
uma neba'ja nabo abawala bali 

12 aba ala, nebagamba nti /Mukama 





24. 22—26. 13. 


d Kuh? 
8; 16 15 


“1 Basi 
6. 


J Laok. 12 


42. 

Bik. W R 
1 Kola 
Beb. 3 8. 


#Kub 16 
18. 


ER a 


eolu’gi neru'galwawo. Olu- | 22 


(wa'fe), mukama (wa'fe), tu'gulire- | 844 


wo. Naye na'damu nāgamba nti 

Mazima m ba nti 9 sibamanyi. 
13 í Kale mutunule, kubanga temuma- 

nyi lunaku newakuba'de ekisêra. 











26. 14—26. 8. MATAYO. 27 
k Luk. 19. | 14 kKubanga (buli) ? ngomuntu eya- gwe ogwadyo nti Mu'je, 'mwe Ki- 
ni 5 li agenda okutambula munsi enda- tange beyawa omukisa, “musikire | < Bala 
3. la, naita aba'dube, nabalekera ebi- obwakabaka wobwabatekerwateke- | 17, 
15 ntubye. Nawa omu etalanta tano, | 35 rwa okuva ku kutonda Ensi: Vku-|459.53.1 
“ Bal. 12. omulala biri, omulala emu; = buli nalina enjala nemumpa e- | Bub. 21.7 
Skon | muntu ngobuinzabwe bwebwali;| kyokulya: #nalina enyonta nemu- | ș ` £9! 2 
“1,2. |16 nāgenuda. Amangwāgo oli eyawe- 'nywesa: nali mugenyi nemunsuza; | Beb. Ji. 
Bet. 4. 11. bwa etalanta etāno nagenda nazi- | 36 (nali) abwerêre nemunyambaza: | 34, sa. y 
subula navisamu etalanta tino e- nali mulwa'de nemu'niambula: òna- | Ez. 38.7. 
17 ndala. Bwatyo noli (eyawebwa) li mu nvuba, nemu'ja mundaba. | Yak. 1. 27 
etalanta ebiri, navisamu ebiri e- | 37 Awo abatêkirivu balimu'dama nga 2507 
18 ndala. Nayeoli eyawebwa emu nå- bagamba nti Mukama (a el: twa- | 3 Yok. & 
nasima mu 'taka, nākweka kulaba di ngolina enjala netukuli- ar 
19 efeza ya mukamawe. Awo ebiro | . sa? oba ngolina enyonta netuku- |; Mm 1. 
bingi bwebyaita, mukama waba- | 38 nywesa? Era twakulaba di ngoli | 16. 
'du bali na’ja, nabala nabo omuwe- mugenyi netukusuza? oba ngoli 
20 ndo. Noli eyawebwa etalanta etä- 39 bwerere netukwambaza? Era twa- 
no naja naleta etalanta etäno e- kulaba di ngoli mulwa'de, oba mu 
ndala, nigamba nti Mukama (wa- | 40 nvuba, netu'ja tukulaba? Ne Ka- 
nge), wandekera etalanta tano: baka ali'damu alibagamba nti Ma- 
laba, navisamu etalanta tāno enda- zima mbagamba nti “Nga bwe- | Nge.) 
21 la. Mukamawe namugamba nti mwakola omu kwabo baganda bange | 21: kera 
Webale, (oli) mu'du mulungi mwe- abasinga obuto, mwakikola 'nze. | 2. 
sigwa: wali mwesigwa mu bitono, | 41 Awo alibagamba nabo abali ku | Beb. 6.10. 
mim. 2 ndikusigira ebingi: #ingira mu mukonogwe ogwa kono nti d Muve- | 4 Zab. 6. 8. 
PB aig 2 | 22 sanya Jya mukamawo. Noli (eya- wo wendi, 'mwe abakolimirwa, Me 7, 33. 
1 Pet, 1.8 webwa) etalanta ebiri na'ja nāga- (mugende) ma muliro oguta'gwawo | z. 
mba nti Mukama (wange), wande- ogwatekerwatekerwa “Setani ne 4. Pet. 2. 
kera etalanta biri: laba navisamu | 42 bamalaikabe: kubanga nalina e- | Yud. 6 
23 etalanta biri endala. Mukamawe njala, temwampa kya kulya : nalina 
nāmugamba nti Webale (oli) mu- enyênta, temwa'nywesa: nali mu- 
'du mulangi mwesigwa; wali mwe- | 43 genyi, temwansuza: (nali) bwere- 
sigwa mu bitono, ndikusigiraebingi : re, temwanyambaza : mulwa'de, ne 
ingira mu sanyu lya mukamawo. | 44 mu nvuba, temwa'nambula. Awo 
24 Noli eyawebwa etalanta emu na'ja nabo bali'damu, nga bagamba nti 
nagamba nti Mukama (wange), na- Mukama (wa'fe), twakulaba di ngo- 
kumanya ngoli muntu muka'ka- lina enjala, oba ngolina enyonita, 
nyavu ngokūngulira gyotasigira, oba mugenyi, oba bwerere, oba 
25 ngokung'anyiza gyotayiyira: ne- mulwa'de, oba mu nvuba, netu- 
ntya, neng'enda, nengikweka mu | 45 takuwereza ? Awo aliba'damu, nga- 
"taka etalantayo : laba, eyiyo olina- gamba nti /Mazima mbagamba |/ Nge. 14. 
26 yo. Naye mukamawe na'damu na-| nti Nga bwemutikola omu kwa- | PEKE 
mugamba nti Oli mu'du mubi mu- | 46 bo abasinga obuto, temwakikola | Bik. 9. 5. 
gayāvu, wamanya nti nkingulira nze. Ne 9 bano baligenda mu ki- |? Dan. 12. 
gyesasigira, nkung'anyiza gyesayi- bonerezo ekitagwāwo: naye aba- | {k gog 
27 yira; kale kyakugwānira okugiwa tikirivu (baligenda) mu bulamu | Bal. 
abasiibuzi efeza yange, nange bwe- obuta'gwawo. 
nandize nandiwere'dwa eyange 
28 namagoba gamu. Kale muma'gye- 26 Awo olwätūka Isa bweyamala 
ko etalanta, mugiwe oli alina eta- ebigambo ebyo byona, naga- 
“Yok. 15. | 29 lanta ekumi. ° Kubanga buli mu- | 2 mba abaigirizwabe nti a Mumanyi | ° Ma'k. 14. 
4 ntu alina aliwebwa, era aliba na| nti olwebiri walibawo Okuitako, | Euk. 22 1. 
bingi: naye atalina, ali'gyibwako Nomwana womunta aliwebwayo | Yok. 13. 1. 
30 na kiri kyalinakyo. Nomu'du oyo| 8 okukomererwa. bAwo bakabona an 27 
P Mat. 8. ataliko kyagasa mumusile Pmu| abakulu nabaka'de babantu neba- | *°% 11-47- 
eA È kizikiza ekyebweru: mwe muliba kung'anira mu kigango kya kabona 
Bik. 1. 1 okukaba nokuluma obujigi. asinga obukulu, eyaitibwa Kayafa ; 
Ime 31 rNaye Omwana womuntu bwa.| 4 nebateseza wamu Isa okumukwasa 
Yud. 14, li'jira mu kitibwakye, ne bamalai- | 5 amagezi, bamu'te. Naye nebaga- 
Kub. 1.7 ka bona (nga bali) naye, awo bwa- mba nti Tuleme okumukwatira ku 
Pal 4 |32 litūla ku ntebe eyekitibwakye: sna-| lunaku olukulu, abantu baleme o- 
2 Kol 6. mawanga gons galikung'anyizibwa kukayana. 
Kub. 90. mu masoge : t naye alibayawulamu | 6 “Naye Isa bweyali mu Besaniya, | “Ma'k. 14. 
2 ngomusiimba bwayawulamu endiga | 7 munju ya Simoni omugenge, omu- | Ẹox. n. 1, 
n 2. |33 nembuzi: nendiga aliziteka ku kazi na'ja gyali, eyalina ecupa eya- | 2; 12. 3 
TH mukonogwe ogwadyo, naye embuzi mafuta agomugavu agomuwendo o- 
Mat. 13. |384 ku mukono ogwa kono. Awo Ka- mungi enyo, nāgamufukira ku mu- | 4 yok. 12. 


baka aligamba abali ku mukono- 


8 twe, ngatu’de alya. 4 Naye abaigiri- | 4. 





MATAYO. 


26. 949. 





“Ma. 15, 


A MaE 18. 
23. 20. 


Yok. 13. 
; M. 19; 
28 . 


Talak 14. 
Luk. 22 3. 
2X 13. 2, 
4 Zek. 31. 
12. 


Mat. 27. 3. 


k Kur. 12, 
6, 18. 

TAK, 14. 
TAN A 


AK 14. 
Luk. 22. 


34. 
Yok. 13. 
21. 


“Mak. 14. 
n. 

uk, 22 
ri KoL 11. 
a 1 Kol. 10. 
16. 

? Ma'k. 14. 
23. 

t Kuv. 34. 
8. 


Ler. 17.11. 
” a 3L 


Y Mat 20 


Bal. 5. 18. 
Beb. 9. 22. 


zwa bwebalaba, nebanyiga nebaga- 

9 mba nti Gafu'de ki gano? Kubanga 
gano singa gatundi'dwa gandivu de- 

10 mu ebintu bingi, okuwa abavu. Na- 
ye Isa bweyategera nabagamba nti |. 
Munakuwaliza ki omukazi? kuba- 
11 ngaankozeekigamboekirūngi. ¢ Ku- 


banga abavu bemulinabo bulijo; 
12 payal temulinange bulijo. Kubanga 

bwafuse amafuta gano ku mubiri 
13 gwange, anziraze okunzika. Mazi- 
ma mbagamba nti Enjiri eno buli 
gyenebulirwanga munsi zona, na- 
kyo omukazi ono kyakoze kinayo- 
gerwangako okumu'jukira. 

g Awo omu kwabo ekumi naba- 
biri, eyaitibwa Yuda Isukalyoti, 
15 nägenda eri bakabona abakulu, nā- 

gamba nti t Mu'kiriza kumpa ki, 

nange ndimuwayo gyemuli? Ne- 

bamugerera ebitūndu bya feza a- 
16 makumi asatu. Nasokera awo oku- 

nonya e'banga banamuwayo. 

17 £Naye ku Punan) olusokerwako 
olwemigāti egitazimbulukuswa, a- 
baigirizwa neba'ja eri Isa, nebaga- 
mha nti Oyagala tutekeretekere 
18 wa Okuitako gyonokulira ? Naga- 
mba nti Mugende mu kibuga ewa 
gundi, mumugambe nti Omuigiriza 
agambye nti Ekisera kainga kink 

. tera okutūka; ewuwo gyenalira O- 
19 kuitako nabaigirizwa bānge. Aba- 

igirizwa nebakola nga Isa bwaba- 

lagi'de; nebatekateka Okuitako. 
20 ! Naye obu'de bwebwawungera, na- 
tala okulya nabaigirizwa ekumi 
21 nababiri; era bali balya, nagamba 
nti Mazima mbagamba nti omu 
22 ku'mwe anāndyamu olukwe. Ne- 
banakuwala nyo, nebatanula ki'no- 
mu okumugamba nti Mukama (wa- 
23 nge), ye 'nze? Naye na'damu näga- 
mba nti # Oyo akoze'za awamu na- 
nge mu kibya, yanandyamu olukwe. 
24 Omwana womuntu agenda, "nga 
bweyawandikirwa: naye zisanze 

omuntu oyo anilyamu olukwe O- 

mwana womuntu! kyandiba'de ki- 

ringi eri oyo singa teyazilibwa 
25 omuntu oyo. Yuda, eyamulyamu 
olukwe, na'damu nagamba nti La- 
bi, ye 'nze? Namugamba nti Gwo- 
26 yoge'de. “Era bali bakyalya, P Isa 
natola omugati, neyebaza, nagume- 
nyamu; nawa abaigirizwa, naga- 
mba nti Mutole, mulye ; ” guno gwe 
27 mubiri gwange. Natola ekikompe, 
neyebaza, nabawa, ngagamba nti 
28 #Munywe ku kino 'mwena; kuba- 

nga “kino gwe musai gwange * o- 

gwendagano, oguyika w kulwabangi 
29 olwoku'gyawo ebibi. Naye mbaga- 

mba nti Sirinywa na katono oku- 
soka lero ku guno ogubala ku mu- 
zabibu, okutūsa ku lunaku luli lwe- 
ndigunywa omugya awamu na’ mwe 
mu bwakabaka bwa Kitange. 


14 


30 Bwebamasla okuimba nebafuluma 
(okugenda) ku lusozi olwa Zeituni. 
31 Awo Isa nabagamba nti 'Mwe 
'mwena munesitala kulwange ekiro 
kino: kubanga kyawandikibwa nti 
y Ndikuba omusiimba, nendiga ezo- 
39 mukisibo zirisasanyizibwa. Naye 
bwendimala okuzūkizibwa, 2 ndi- 
baknlembera okugenda Egaliraya. 
33 Naye Petero na'damu namugamba 
nti Bona bwebanesitala kululwo, 
34 'nze sesitale na katono. Isa nimu- 
gamba nti Mazima nkugamba nti 
Mu kiro kino, enkoko eneba tenako- 
kolima, ononeganira emirundi esa- 
35 tu. Petero namugamba nti Newa- 
kuba'de nga kingwanira okufira a- 
wamu nawe, sikwegane na katono. 
ee bona nebogera bwe- 
tyo 
SAn Isa nātūka nabo mu kifo 
ekiitibwa Gesusemane, nagamba a- 
baigirizwabe nti Mutūle wano, ng'e- 
37 nde eri nsabe. Natwala Petero na- 
bina ba Zebedayo bombi, natanula 
okunakuwala nokweralikirira enyo. 
38 Awo nabagamba nti Omwoyo gwi- 
nge guliko enaku nyingi, zigenda 
kunzi'ta: mubere wano, mutunule 
39 nange. Natambulako katono, ni- 
vinama, nasaba, nagamba nti Ai 
Kitinge, ekikompe kino kinveko, 
oba kiinzika: naye, òsi nga 'nze 
aa wa nga 'gwe (bwo- 
). Na'da eri abaigirizwa, nā- 
asanga nga bebase, nagamba Pe- 
tero nti Ka zi temuinzi'za kutunula 
41 nange nesawa emu? “Mutunule 
musabe, muleme okuingira mu ku- 
kemebwa: omwoyo gwe gwagala 
42 naye omubiri gwe munafu. Nate 
nagenda omulundi ogwokubiri, nā- 
saba, ngagamba nti Ai Kitange, o- 
banga kino tekiinza kunvako, wa- 
bula 'nze okukinywa, kyoyagala ki- 
43 kolebwe. Na'ja nate nibasanga nga 
base, kubanga amaso gābwe gali 
44 gakamba'ga. Nabaleka nate, nage- 
nda, nasaba omuliindi ogwokusatu, 
nayogera nate ebigambo bimu na 
45 biri. Awo naja eri abaigirizwa, nā- 
bagamba nti Mwebakire dala kaka- 
no, muwu'mule: laba, ekiséra ki- 
natera okutika, Nomwāna womu- 
ntu awere'dwayo mu mikono gya- 
46 balina ebibi. Muimuke tugende: 
awa andyamu olakwe anatera oku- 
tuka 
d Yali akyayogera, imba, Yuda, 
omu ku kumi nababiri, na'ja ngali- 
na ebibina bingi ebirina ebitala ne- 
mi'go, (nga bava) eri bakabona aba- 


36 


47 


| SAK. 4 


30. 
Yok. 14 1. 


‘Bef. 


48 kulu nabaka'de babantu. Naye oyo ` 


amulyamu olukweyabawa akabone- 
ro, ngagamba nti Gwenanywegera, 
49 nga ye wuyo: mumukwate. Ama- 


ngwago na'ja awali Isa, nigamba 
nti Mirembe, Labi; namunywegera 





26. 50—27. 16. MATAYO. 29 
“Zah. 41. | 50 nyo. Isa nimugamba nti ¢ Mu’nā- | 70 Isa Omugaliraya. Naye neyegāni- 
i nge, (kola) kyo'jiri'de. Awoneba'ja, | ra mu maso ga bona, ngagamba nti 
Isa nebamu'sako emikono, nebamu- | 71 Kyogamba sikimanyi. Naye bwe- 
4 on 18. | 51 kwata. Laba, /omu kwabo abali ne yafuluma okutūka mu kisasi, (omu- 
Isa, nagolola omukono, nisowola wala) omulala namulaba nagamba 
ekitalakye, natema omu'du wa ka- abantu abali awo nti Nono yali wa- 
bona asinga obukulu, namusalako | 72 mu ne Isa Munazalesi. Neyegana 
52 okutu. Awo Isa namugamba nti nate, nalaira nti Omuntu oyo simu- 
Ekitalakyo ki'ze mu kifo kyakyo : | 73 manyi. Newaitawo e'banga tono, 
# Lub. 9.6 yu kubanga abo bona abakwata ekita- abali baimiri'de awo neba'ja neba- 
Kub. 18. |53 la balifa ekitala. Oba olowozanti| gamba Petero nti Mazima nawe oli 
siinza kwegairira Kitange, naye a- mu'nabwe; kubanga enjogerayo e- 
i2 Basek. nampereza kakano i bamalaika oku- | 74 kutegeze'za. Awo natanula okuko- 
S 54 singa legioni ekumi nebiri? Kale bi- | lima nokuliira nti Omuntu oyo si- 
. natiikirira bitya ebyawandikibwa mumanyi. Amangwago enkoko ne- 
k Ts. 03. 7 nti kkigwānira okuba bwebityo? 75 kokolima. Pelero na'jukira ekiga- 
Beh; 55 Mu kisera Shela nagamba ebibina mbo Isa kyeyagamba nti Enkoko 
nti Muli ngaba'jiri'de omunyazi ne- eneba tenaba kukokolima onone- 
bitala nemi'go okunkwata ? Natula- ganira emirūndi esatu. Nafuluma 
nga buli lunaku mu yekalu nga nji- ebweru, nakaba nyo amaziga. 
56 giriza, nemutankwata. Naye kino 
t Kung. 4. kyona kitiise, ' bana'bi byebawandi- 9 Naye obu'de bwebwakya, aba- | a 7ab. 29. 
Sr YA ka era bitiikirizibwe. Awo mabaigi- kabona abakulu bona nabaka'de | Mak. 15.1. 
Wan rizwa bona nebamwabulira, ne- babantu nebatesa wamu evya Isa o- | 64; 231, 
ba'duka. 2 kumu'ta: nebamusiba, nebamutwa- | Yok. 14. 28 
"Mak. | 57 “Ne bali abäkwata Isa, nebamu- la, dnebamuwayo eri Pirato owesa- | > Mat. 20. 
Tira twala ewa Kayafa kabona asinga o- | za. 19. 
54. bukulu, abawandisi nabaka'de gye- | 8 Awo Yuda, eyamulyamu olukwe, 
Wek, | 58 bakung'anira. Naye Petero namu- | bweyalaba ngomusingo gumusinze, 


vako enyuma wala, okutūka mu ki- 
gāngo kya kabona asinga obukulu, 
naingira munda, natula nabawere- 
59 za, alabe webina'kira, Naye baka- 
bona abakulu nabomulukiko bona 
nebanonya obujulirwa obwobuli- 
60 mba ku Isa, balyoke bamu'te; ne- 
batabulaba, newakuba'de ongabaju- 
lirwa abobulimba bangi aba'ja. Na- 

61 ye oluvanyuma neba'ja Pbabiri, ne- 
ba nti Ono yagamba nti "Nyi- 

nza okumenya yekalu ya Katonda, 
62 nokugizimbira enaku esatu. Kabo- 
naasingaobukulu naimirira, namu- 
gamba nti Toyanukula na katono? 
kigambo ki bano kyebakulumiriza ? 


neyejusa, na'diza bakabona abakulu 
nabaka'de ebitiindu ebyo amakumi 
4 asatu ebya feza, ngagamba nti Na- 
yonona okulyamu olukwe omusai 
ogutalina kabi. Naye bo nebamu- 
gamba nti Guno (guli) ku'fe? mu- 
5 sangogwo. Efeza nāzisūla mu ye- 
kalu, c nāfuluma, nagenda neyetuga. 
6 Naye bakabona abakulu nebatwala 
ebitiindu biri ebya feza, nebagamba 
nti Kya muzizo okubiteka mu gwa- 
nika lya Katonda, kubanga muwe- 
7 ndo gwomusai. Nebatesa, nebazi- 
gulamn olusuku Iwomubi mbi, oku- 
8 zikangamu abagenyi. Olusuku luli 
kyeruva luitibwa olusuku Iwomu- 


"18. 53.7. | 63 Naye #Isa nasirika. Kabona asinga | 9 sai, ne kakano. Awo lwekyatūkiri- 
obukulu nāmugamba nti Nkulaiza ra ekyayogererwa mu na’bi Yeremi- 
Katonda omulamu, tubilire obanga ya, ngagamba nti 4 Nebatwāla ebi- | 4 Zek. 1. 
'gwe Masiya, Omwana wa Katonda. tundu ebya feza amakumi asatn, o- | 12. 1> 

64 Isa namugamba nti Oyoge'de: naye muwendo gwoyo gwebalamula omu- 

t Dan. 7. mbagamba nti 'Okusoka lero muli- wendo, (abamu) ku bana ba Isiraeri 

Mat. Ja raba Omwana womuntu *ngatu’de | 10 gwebalamula; nebabi'gyamu olusu- 

Ti. ku mukono ogwadyo ogwamanyi, ku lwomubūmbi, nga Mukama bwe- 

Kok; 1.21. | 65 nga'jira ku bire ebye'gulu. wAwoj| yandagira. 

“Zab. 110. Kabona asinga obukulu nayuza e-| 11 Naye Isa nāīmirira mn maso go- 

L byambalobye, nagamba nti Avo de wesaza: owesaza nāmubūza ngaga- 

wA ara atonda: twagalira ki nate abaju- mba nti 'Gwe Kabaka Wabayudaya? 

18 37; 19. lirwa ? laba, muwauli'de kakano obu- naye Isa namugamba nti “Oyoge'de. | “1 Tim. 6. 

ya 66 vozibwe: mulowoza mutya? Ne- | 12 Bakabona abakulu nabaka'de bwe- | 13 


kio ba'damu nebagamba nti YAgwani'de bamulopa, nata'damu na katono. 


. 39. 7. | 67 kufa. ?Awo nebamuwandira ama- | 13 Awo Pirato namugamba nti Towu- 
ai lusu mu masoge, nebamukuba ebi- lira bigambo bino byebakulumiriza 
4 Yok. 19. | 68 konde: 4abalala nebamukuba empi, | 14 bwebiri? Naye teyamu'damu na ki- 
3 nga bagamba nti Tulagule, Masiya: gambo na kimu: owesaza nokwewu- 
o Mak. 14. ani akukubye ? 15 nya neyewunya nyo. Naye ku mba- 
Luk. 2, |69 Naye Petero yali atu'de bweru gaowesaza yalina empisa okusumu- 
Ok mu kigango: omuwala na'ja gyali, lulirānga ekibina omusibeomu. gwe- 
16, 17, 25. nagamba nti Nawe wali wamu ne | 16 bāyagalānga. Era mu biro ebyo ba- 


WA AA ana NGNE Ti E a a] 
MATAYO. 


27. 17-60. 





4 Ma 15. 
Luk. 2. 
18. 

Yok. 18. 
40. 


e lina omusibe omumanyi, aitibwa 
17 Bala'ba. Awo bwebakung'ana, Pi- 
ratonābagamba nti Aluwa gwemwa- 
gala 'mubasumululire? Bala'ba, oba 
18 Isa aitibwa Masiya? Kubauga ya- 
manya nga bamuwesezayo bu'gya. 
19 Naye bweyatūla ku ntebe eyemisã- 
ngo, mukaziwe namutumira, nga- 
gamba nti Omuntu oyo omutikirivu 
tomukola kintu na katono: / kuba- 
nga nalimi'dwa lero bingi mu ki- 
20 roto kululwe. Naye bakabona aba- 
kulu nabaka'de nebabilirira ebibina 
21 okusaba Bala'ba, bazikirize Isa. Na 
ye owesaza na'damu nibagamba nti 
Kwabo bombi aluwa gwemwagala 
'mubasumululire? Nebagamba nti 
22 Bala'ba. Pirato nabagamba nti Kale 
nakola ntya Isa aitibwa Masiya? Bo- 
23 na nebagamba nti Akomererwe. Na- 
ye nagamba nti Lwaki? ekibi kya- 
koze kiruwa? Naye nebakayana nyo, 
24 nebagamba nti Akomererwe. Naye 
Pirato bweyalaba nga tasobole na 
katono, era nga bainze kukayana, 
gnātõla ama'zi, nanaba mu ngalo 
mu maso gekibina ngagamba nti 
'Nze siriko kabi olwomusai gwomu- 
ntuonoomutūkirivu: musängo gwa- 
25 'mwe. Abautu bona neba'damu ne- 
bagamba nti ¿Omusaigwe (gubere) 
26 ku'fe, ne ku bana ba'fe. Awo nāba- 
sumululira Bala'ba : naye k Isa nā- 
mukuba enkoba nalyoka amuwayo 
okukomererwa. 

TAwo baserikale bowesaza neba- 
twala Isa mu kigango ekyemisāngo, 
nebamukung'anyizako ekitongole 
28 kyona. Nebamwambula, #tneba- 
29 mwambaza olugoyeolumyufu. ? Ne- 

baluka enguleeyama'gwa, nebagi'sa 
ku mutwegwe, nolumuli mu muko- 
nogwe ogwadyo; nebafukamira mu 
masoge, nebamudulira, nga - 
mba nti Mirembe, Kabaka Wabayu- 
30 daya! oNebamuwandira amalusu, 
nebatola olumuli luli nebamukuba 
31 mu mutwe. Awo bwebamala oku- 
mudalira, nebamwambulako olugo- 
ye, nebamwambaza ebyambalobye, 
Pnebamutwala okumukomerera. 

r Naye bwebali bafuluma, #neba- 
sisinkana omuntu Omukulene, eri- 
nyalye Simoni: nebamuwaliriza oyo 
33 yetike omusalabagwe. !Bwebatiuka 

mu kifo ekiitibwa Gologosa, amaku- 
34 lu gakyo kifo kya kiwanga, #neba- 

muwa omwenge okunywa oguta- 
bu'dwamu omusūsa: naye bweya- 
35 legako, natayagala kunywa. w Bwe- 
bāmala okumukomerera, Y nebaga- 
bana ebyambalobye, nga bakuba a- 
36 kalulu ; nebatūla awo nebamutunu- 
37 lira. #Neba'sa wa'gulu ku mutwe- 
gwe omusangogwe oguwandiki dwa 
nti ONO YE ISA KABAKA WA- 
38 BAYUDAYA. “Awo abanyazi ba- 
biri nebakomererwa naye, omu ku 


27 


32 


mukono ogwadyo, omulala ku gwa 
39 kono. Nabali baita nebamuvuma, 
nga banyenya emitwe gyabwe, nga 
40 bagamba nti, 'Gwamenya “yekalu, 
agizimbira enaku esatu, werokole : 
d obanga oli Mwana wa Katonda, va 
41 ku musalaba oke. Bakabona aba- 
kulu nabawandisi nabaka de neba- 
dala bwebatyo, nga bagamba nti Ya- 
lokola balala ; tainza kwerokola ye- 
42 'ka. Ye Kabaka wa Isiraeri; ave 
kakano ku musalaba, na'fe tunamu- 
43 'kiriza. “Yesiga Katonda; amulo- 
kole kakano, oba amwagala: kuba- 
nga yagamba nti Ndi Mwana wa 
44 Katonda. /Abanyazi abakomererwa 
naye era nabo nebamuvuma bweba- 
tyo. F 
v Naye okuva ku sawa eyomukaga 
kyali kizikiza kunsi yona okutūka 


45 


Yok. 2 19. 
d Mat. 3 
63. 


8 Zah, 2. 
7, 106. 35 
Mat 26. 
61 
‘Zab 2e i 
Z/ Luk. z 
39. 


I Am. RS 
Ma'k. 
W 


T 


46 ku sawa eyomwenda. Obu'de bwe- | Luk. 23. 


bwātūka ngesawa eyomwenda Isa 
nayogerera wa'gulu ne'dobozi ‘dene, 
ngagamba nti Eri, Eri, lama saba- 
kusani? amakulu gakyo nti iKa- 
tonda wange, Katonda wange, kiki 
47 ekikundese'za? Nayea abali 
baimiri'dewo, bwebawulira, neba- 
48 gamba nti Ono aita Eriya. Ama- 
ngwago mu'nabwe omu na'dukana, 
natola ekisumwa, k naki'juza omwe- 
nge omukatufu, naki'sa ku lumuli, 
49 namunywesa. Naye abalala neba- 
gamba nti Leka; tulabe nga Eriya 
50 ana'ja okumulokola. Naye ! Isa nā- 


yogerera nate ne'dobozi 'dene, nata |: 
Laba, ” e'gigi lyeye- | e. 


51 omwoyogwe. 
kalu neriyulikama wabiri okuva 
wa'gulu okutūka wansi; ensi neka- 

52 nkana; enjāzi nezatika: entāna 
nezibi'kuka ; emirāmbo mingi egya- 
batukuvu abali bebase negizūkizi- 

53 bwa; nebava mu ntana bweyamala 
okuzūkira, nebaingira mu kibuga 
ekitukuvu, abantu bangi nebabala- 

54 ba. Naye omwami wekitōngole, na 
bali abali naye nga batunulira Isa, 
bwebalaba ekikankano, nebigambo 
ebiba'dewo, nebatya nyo, nebaga- 
mba nti Mazima ono aba'de Mwana 

55 wa Katonda. Waliwo nabakazi ba- 
ngi abaimirira ewala nga balengera, 
a abaitanga ne Isa okava Egaliraya, 


56 abimuwerezanga: ° mwabo mwali- | 23, 


mu Malyamu Magudalene, ne Ma- 
lyamu nyina Yakobo ne Yose, ne 
nyina wabana ba Zebedayo. 

57 p Naye obu'de bwali buwungêra. 
na'ja omuntu om 


nda eri Pirato, nasaba omulimbo 
59 gwa Isa. Awo Pirato nalagira oku- 
gumuwa. Yusufu natwala omuli- 
mbo, naguzinga mu bafuta enjeru, 
7 naguteka mu ntanaye empya, gye- 
60 yasima mu lwazi : nayiringisa e'ji- 
nja 'dene (nali'sa) ku mulyingo 


'ga, eyava Ali- | £- 
masaya, erinyalye Yusufu, era naye | so 
58 yali muigirizwa wa Isa: oyo nāge- | ¿° 


ii 
i Zah 22.1. 
k Zab 69. 
2. 

| 


"la 549 











27. 61— 1. 8. 


“Yok. 2 
18. 


17. 


“Ma. 16. 28 


Lak pa i 


è Mat. 27. 
66. 


“Mat. 12 
4; 17. 3. 


“ Mala. 3. 
L 


b Tas. 40. 3. 


wentana, nagenda. Waliwo Ma- 
yamu Magudalene, ne Malyamu 
owokubiri, nga batu'de mu maso 
gentana. 

62 Naye enkya, lwe (lunaku) olwa- 
'dirira Olwokutekateka, bakabona 
abakulu Nabafalisayo nebakung'a- 

63 nira ewa Pirato, nebagamba nti 
Omwami, tu'juki'de omulimba oyo 
nti yagamba ngakyali mulamu nti 
#Emaku bweziriitawo esatu ndizu- 

64 kira. Kale lagira bakūmire dala 
amalalo okutiisa ku lunaku olwoku- 
satu, abaigirizwabe batera oku'ja 
okumu'ba, bagambe abantu nti Azti- 
ki'de mu bafu: era okukyaima okwo- 
luvanyuma kulisinga kuli okwaso- 

65 ka. Pirato nabagamba nti Mulina 
abakūmi: mugende, mugakūmire 

66 dala nga bwemuinza. Nabo neba- 

genda, nebagakūmira dala amalalo, 

t e`jinja nebali sako akabonero, na- 

bakūmi nga webali. 


61 


a Naye olunaku olwa sabiti bwe- 
rwali lugenda oku'gwako, (ngo- 
lunaku) olwoluberyeberye olwomu- 
sanvu lunatera okukya, Malyamu 
Magudalene ù? ne Malyamu owoku- 
2 biri neba'ja okulaba amalālo. La- 
ba, newabawo ekikankano ekinene 
kunsi; kubanga malaika wa Muka- 
ma yava mu ‘gulu, na'ja nayiringisa 
3 jinja okuli'gyawo, nalitulako. Na- 
ye ekifananyikye kyali nga kumya- 
nsa, nengoyeze zali zitukula ngo- 
4 muzira: era entisaye nekankanya 
5 abakumi, nebaba nga bafu'de. Na- 
ye malaika na'damu nagamba aba- 
kazi nti 'Mwe temutya: kubanga 
'manyi nga munonya Isa eyakome- 
6 rerwa. Tali wano; kubanga azii- 
kide, “nga bweyagamba. Mu'je, 





M A'KO. 





7 mira. Mugende mängu, mubulire 
abaigirizwabe nti Azuki'de mu ba- 
fu; laba, “abakulembera (okugenda) 
Egaliraya; gyemulimulabira : laba) 

8 mbabulide. Nebava mangu ku 
ntana, nentisa nesanyu lingi, neba- 
'dukana okubilira abaigirizwabe. 

9 Laba, “Isa nabasisinkana, nagamba 
nti Mirembe. Neba'ja nebamukwa- 

10 ta ebigere, nebamusinza. Awo Isa 
nabagamba nti Temutya: mugende 
mubülire / baganda bange bagende 
Egaliraya, gyebalindabira. 

11 Naye bwebāli bagenda, laba aba. 
kūmi abamu neba'ja mu kibuga, 
nebabūlira bakabona abakulu byona 

12 ebiba'deyo. Nebakung'ana wamu 
nabaka'de, nebatesa wamu, nebaba- 

13 wēra baserikale efeza nyingi, neba- 
gamba nti Mugambanga nti Abai- 
girizwabe baja ekiro, nebamu'ba 

14 'fe nga twebase. Naye ekigambo 
kino bwekiribulirwa owesaza, 'fe 
tulimuwoyawoya, na'mwe tuliba- 

15 'gyako omusango. Nabo nebatwala 
efeza, nebakola nga bwebawererwa: 


ekigambo kino nekibuna mu Bayu. || 


daya, okutusa lero. 


16 Naye abaigirizwa ekumi nomu | y 
nebagenda Egaliraya, ku lusozi Isa l 


17 gyeyabalagira. Bwebimulaba ne- 
bamusinza: naye abalala nebabū- 
18 sabūsa. Isa naja niyogera nabo, 
nagamba nti 7 Mpere'dwa obuinza 
19 bwona mu 'gulu ne kunsi. 
mugende, k mufule amawianga gona 
abaigirizwa, nga mubabatiza okui- 
ngira mu linya lya Kita fe Nomwa- 
20 na Nomwoyo Omutukuvu; nga 
mubaigiriza okukwata byona | bye- 
nabalagira 'mwe: era, 
ndi wamu na'mwe enaku zona, oku- 
tusa emirembe gino Iwegiri'gwawo. 


ENJIRI NGA BWEYAWANDIKIBWA 


MA’ KO. 


1 OgusoKA kwenjiri ya Isa Masiya, 
Omwana wa Katonda. 
2 Nga bwekyawandikibwa mu na- 
'bi Isaya nti 
a Laba, 'nze ntuma omubaka wä- 
nge mu masogo, 
Alirongosa olugudolwo; 
3 vE'dobozirye ayogerera wa'gulu 
mu 'dungu nti 
Mulongose olugado lwa Mukama, 
Mulung'amye amakuboge; 
4 Yokana ya'ja eyabatiza mu 'dungu 
nabialira okubatizibwa okwokwene- 


5 nya olwoku'gyibwako ebibi. Nensi 
yona Eyebuyudaya Nabeyerusalemi 
ya nebavayo neba'j ja gyali neba- 
batizibwa ye mu mu'ga Yoludani 
6 nga batula ebibi byabwe. Ne Yo- 
kana yayambalanga byoya bya ng'a- 
mira, nolukoba lwe'diba mu kiwa- 
tokye, ngalya “nzige nomubisi gwe- 

7 njuki ezomunsiko. Nābūlira nga- 
gamba nti A'ja enyuma wange ya- 
nsinga amanyi, 'so sisanira kuku- 
tama kutugulula lukoba Iwa ngato- 
8 ze. 'Nze 4 nababatiza nama/zi, na- 


ilabe “akil Mukama weyagala- 


i Kale | > 
14. 


ba, 'nze | 39 


31 
d Mat. 3. 
32. 


“< Ma'k. 16. 
9, 

Yok. 20, 
14. 


S Beb. 2 
11. 


Bal. 10. 18. 
Bak. 1, 23, 
l Bik. 2. 42. 


€ Lev. 11. 
22 


d Bik. 1. b; 
11. 16; 19. 
4 


k Mat. 4.1. 
Luk. 4.1. 


l Mat. 412. 
m Mat, 4 
23. 

n Dan. 9. 
25. 

Bag. 4. 4 


° Mat.418. 
Luk. 5. 4. 


P Mat. 4. 
13. 
Luk. 4. 3L 


"Mat. 8. 
ES 
Luk. 4 38. 





MA'KO. 1. 


ye oyo alibabatiza “Nomwoyo Omu- 

tukuvu. 
9 /Awo olwatuka mu naku ezo Is 

nāva Enazalesi Ekyegaliraya na'ja 
okubatizibwa Yokana mu Yoludani. 
10 v Amangwago bweyava mu mazi, 
nalaba e'gulu nga liyulise, nomwo- 
yo (ngali) nge'jiba nga'ka kuye: 
11 ne'dobozi nerifuluma mu 'gulu (eri- 
gamba nti) Gwe iMwana wange 
gwenjagala gwensanyukira enyo. 
12 kAmangwāgo Omwoyo nāmugo- 
13 bera mu 'dungu. Namalayo mu 
'dungu enaku amakumi ana ngake- 
mebwa Setani; nāba wamu nenso- 
lo; bamalaika nebamuwereza. 
lAwo oluvanyuma Yokana nga- 
maze okuwebwayo, Isa na'ja Ega- 
15 liraya, ™ ngabūlira enjiri ya Ka- 
tonda, ngagamba nti # Ekisera ki- 
tüse, obwakabaka bwa Katonda 
busembe'de, mwenenye, mu'kirize 
enjiri. 

o Bweyali ngaita ku lubalama 
lwenyanja Eyegaliraya nilaba Si- 
moni ne Andereya muganda wa 
Simoni nga basūla omugonjo mu 
17 nyanja, kubanga bāli bavubi. Isa 

nabagamba nti Mu'je munite nange, 
13 ndibafula abavubi babantu. Ama. 

ngwāgo nebalekawo emigonjo ne- 
19 bagenda naye. Bweyasemberayo 
mu maso katono, nalaba Yakobo 
omwana wa Zebedayo ne Yokana 
mugandawe, abo bombi bali mu 
20 lyato nga bayūuga emigonjo. A- 
mangwago nabaita: nebalekawo ki- 
tabwe Zebedayo nabo abakolera 
empera mu lyato, nebamugoberera. 

P Nebaingira Ekaperunaumu; a- 
mangwago ku lunaku lwa sabiti 
naingira mu kung'aniro niigiriza. 
22 Nebawunikirira olwokuigirizakwe : 

kubanga yabaigiriza nga ye nyini 
23 buinza, 'so si nga bawandisi. A- 

mangwago mu kung'aniro lyabwe 
mwalimu omuntu aliko omuzimu 
omubi; negukiba nga gugamba 
24 nti Tuvunana ki fe nawe, Isa O- 
wenazalesi? o'ze kutuzikiriza? nku- 
manyi 'gwe, 'gwoli Mutukuvu wa 
25 Katonda. Isa nigubogolera nga- 
26 gamba nti Bunira, 'muyeko. Omnu- 
zimu omubi negumutagula negu- 
kaba e'dobozi 'dene negumuvako. 
27 Nebewunya bona, nebebiizaganya 
nga bagamba nti Kiki kino? okui- 

giriza kugya! alagira nobuinza e- 
28 mizimu emibi negimuwulira. A- 
mangwago etutumolye neribuna 
ensi yona eriranye Egalirnya. 

"Amangwago bwebafuluma mu 
kung'aniro nebagenda wamu ne Ya- 
kobo ne Yokana mu nyumba ya 
30 Simoni ne Andereya. Awo nyina 

mukazi wa Simoni yali ngagala- 
31 mi'de ngalwa'de omusu'ja; ama- 
ngwago nebamubilira bwali: na'ja 


14 


16 


21 


29 









































namukwata ku mukono namugolo- 

kosa, omusu'ja negumuwonako, nā- 

bawereza. 
32 sAwo olwe'gulo, enjuba ngegu- 
'de, nebamuletera abalwa'de bona, 
33 nabo abaliko emizimu. Nekibuga 
kyona nekikung'anira ku wankaki. 
34 Nawonya bangi abali balwa'de e- 
ndwa'de nyingi, nagoba emizimu 
mingi, natagiganya kwogera kuba- 
nga gyamumanya. 
tAwo mu makya enyo, nga bu- 
kyali kiro, nagolokoka nafuluma, 
nagenda mu 'dungu, nasabira eyo. 
36 Simoni nabo abali naye nebamu- 
37 goberera; nebamulaba nebamuga- 
38 mba nti Bona bakunonya. Naba- 
gamba nti Tugende awalala mu 
bibuga ebiri okumpi mbilire neyo; 
39 #kubanga ekyo kyena'jirira. * Näi- 
ngira mu makung'adiro gabwe mu 
Galiraya yona, ngabilira ngagoba 
emizimu. 
VOmugenge naja gyali, ngamwe- 
gairira ngamufukamirira, ngamu- 
gamba nti Bwoyagala, oinza oku- 
41 'nongosa. Namusasira nagolola 
omukonogwe namukwatako namu- 
42 gamba nti Njagala; longōka. A- 
mangwago ebigengebye nebimuwo- 

48 nako nalongoka. Namukiitira nyo, 
amangwago namusindika namuga- 
mba nti Laba tobilirako muntu; 

44 naye genda weyoleke eri kabona, 
oweyo olwokulongōkakwo £Musa 
byeyalagira okuba omujulirwa gye- 

45 bali. Naye nafulama, nasoka oku- 
kibulira enyo nokubunya ekigambo, 
nokuinza natainza (Isa) okuingira 
nate mu kibuga mu lwåtu, naye 
yali bwêru mu maliingu; neba ja 
gyali nga bava wona wona. 


35 


40 


Awo enaku bwezaitawo 4 njingira 
nate mu Kaperunaumu, nekiwu- 

2 lirwa ngali munju. Nebakung'ana 
bangi, nokugyawo nebatagyawo na- 
te newakuba'de mu mulyango: nä- 

3 bagamba ekigambo. Neba'ja aba- 
leta omulwa'de akozimbye nga ba- 
4 mwetise bana. Naye bwebalemwa 
okumusemberera olwekibina, ne- 
babi'kula wa'gulu ku nyumba we- 
ali: nebawu'mula nebamu siza ku 
itanda kweyali agalami'de ako- 

5 zimbye. Isa bweyalaba oku'kiriza 
kwabwe nagamba akozimbye nti 
Mwana wange, ebibibyo biku'gyi- 
6 'dwako. Naye waliwo abawaudisi 
abamn nga batu'de nga balowoza 
7 mu mitima gyibwe nti Ono kiki 
ekimwogeza bwatyo? Avōla: bani 
sinza oku gyako ebibi wabula omu, 

8 ye Katonda? Amangwago Isa bwe- 
yategera mu mwoyogwe nga balo- 
woza bwebatyo muuda yabwe na- 
bagamba nti Kiki ekibalowozesa 
9 ebyo mu mitima gya mwe? Ekya- 


yaa! 


'Lok ii 


Ix 81.3. 
Y Mat. 4 


22. 
Luk 44 


Mat. a 
Luk. 5 12 


Mat. 9.1. 
Luk 5 15. 















2. 10—3. 20. 


“Mat. 9. 9. 
Luk. 5. Zi. 


41 Tim. L 
15. 


“Mat. 9. 
14 
Luk. 8. 33. 


/Mat.13.1. 
Lak. 6.1. 


ask 


4 Bam. 71. 





ngu kiruwa, okugamba ako ria by 
nti Ebibibyo biku'gyi'dwako; na- 
ntiki okugamba nti Golokoka, we- 
10 tike ekitandakyo, ogende? Naye 
mumanye nga Omwana womuntu 
alina obuinza kunsi oku'gyako ebibi 

[magamba akozimbye nti) Nkuga- 
11 mba, Golokoka, wetike ekitanda- 
12 kyo, o'deyo mu nyumbayo. Nago- 

lokoka, neyetika amaugwāgo eki- 

tanda, nifaluma mu maso gābwe 
bona; awo nebewunya bona neba- 
gulumiza Katonda nga bagamba 
nti Tetulabāngako bwetnti. 

13 Nāvawo nate nagenda ku luba- 
lama lwenyanja; ebibina byona 

14 neba'ja wali, nibaigiriza. <Awo 
bweyali ngaita, nālaba Levi omwa- 
na wa Alufnyo ngatu de mu gwo- 
lezo, nimugamba nti Ita nange. 

15 Nagolokoka naita naye. Awo bwe- 
yali ngatude mu nyumba yoyo 
ngalya, abawoza bangi nabalina 
ebibi nebatula wamu ne Isa nabai- 

girizwabe; kubanga bali bangi, a- 
16 bagenda naye. Abawandisi abomu 

Bafalisayo bwebamulaba ngalya 

wamu nabalina ebibi nabawoza, ne- 

bagamba abaigirizwabe nti Alya 

era anywera wamu nabawoza na- 
17 balina ebibi. Awo Isa bweyawu. 
lira nabagamba nti 4 Abalamu te- 
betaga musawo, wabula abalwa'de: 
sa'ja kuita batukirivu wabula aba- 
lina ebibi. 

e Awo abaigirizwa ba Yokana Na- 
babafalisayo bali nga basiba; ne- 
ba'ja nebamugamba nti Kiki abai- 
girizwa ba Yokana nabaigirizwa 
Babafalisayo ekibasibya, abaigiri- 
19 zwabo nga tebasiba? Isa naba- 
LI nti Abana bobugole bainza 

t 


18 


ya okusiba awasi'za omugole 


ngali nabo? mu biro byona nga ba- 
linaye awasi'za omugole, tebainza 
20 kusiba. Naye enaku ziritūka, a- 
wasi'za omugole lwaliba'gyibwako, 
nebalyoka basiba ku lunaku olwo. 
21 Tewali muntu atunga ekiwero e- 
kyolugoye olugya ku kyambalo eki- 
ka'de; obanga si bwekityo kiri e- 
ki chukizibawo kikutula kiri, eki- 
ka'de ekigya, ekituli nekyeyongera. 
29 Era tewali muntu afuka omwenge 
omusu mu nsawo ezamaliba enka- 
'de: obanga si bwekityo omweuge 
gwabya ensawo ezamaliba, omwe- 
nge negufafagana nensawo ezama- 
liba; naye omwenge omusu (gufu- 
kibwa) mu nsawo ezamaliba empya. 
23 /ZAwo olwatuka yali ngatambula 
mu ninsiro ku lunaku lwa sabiti; 
abaigirizwabe nebatanula okugenda 
24 9nga banoga ebirimba. Abafali- 
sayo nebamugamba nti Laba, kiki 
ekibakoza ekyomuzizo ku lunaku 
25 lwa sabiti? Nabagamba nti iTe- 


“bweyali nga yetaga, naliimwa enjala 
26 ye nabo beyalinabo? Bweyaingira 
mu nyumba ya Katonda, Abiasali 
bwęyali nga ye kabona asinga obu- 
kulu, nalya emigati egyokulaga, 
kegyomuzizo okulibwako wabula 
bakabona, nāgiwa ne beyalinabo ? 
27 Nabagamba nti Sabiti yabawo ku- 
lwa muntu, 's0 omuntu si kulwa 
28 sabiti: bwekiti Omwana womuntu 
ye inukama wa sabiti nayo. 
3 aNAINGIRA nate mu kung'aniro; 
mwalimu omuntu eyalina omu- 
2 konoogukaze. Nebamulabirira nga- 
namuwonyeza ku lunaku lwa sa- 
8 biti, era bamulope. Nāgamba o- 
muntu eyalina omukono ogukaze 
4 nti Imirira wakati awo. Awo nā- 
bagamba nti Kye kirūngi ku lu- 
naku lwa sabiti okukola obulūngi 
nantiki okukola obubi? kuwonya 
bulamu nantiki ku'ta? Naye ne- 
5 basirika busirisi. Bweyabetoloza 
amaso nobusungu, nganakuwa'de 
olwokuka'kanyala kwemitima gya- 
bwe, nigamba omuntu nti Golola 
6 omukonogwo. Nāgugolola: omu- 
konogwe neguwona. Amangwago 
b Abafalisayo nebavamu nebatesa 
Nabakerodiani kuye, bwebanawu- 
zikiriza. 
7 Awo Isa nabaigirizwabe neba- 
genda ku nyanja, ebibina bingi 


nebimugoberera ebyava Egaliraya- 


Nebuyudaya Neyerusalemi ne Idu- 


8 maya neinitala wa Yoludani, naba- ` 


lirānye Etulo ne Sidoni, ekibina 
kinene, bwebawulira byeyakola, ne- 
9 ba'ja gyali. 


mpi olwebibina baleme okumunyi- 
10 giriza; kubanga yawonya bangi, 
nokugwa (abalwa' de) nebamugwako 
bamukwateko, bona abali balina e- 
11 bibonobono. Emizimu emibi nagyo 
bwegyamulaba negigwa mu masoge 
negikaba nga gigamba nti 'Gwe 
12 Mwana wa Katonda. Nagikitira 
nyo gireme okumwatikiriza. 
18  dAwo nilinya ku lusozi nabaita 
gyali bayagala ye'ka: nebagenda 
14 gyali. 
15 biri okuberanga awamu naye, era 
abatumenga okubilira, nokuba no- 
16 buinza okugobanga emizimu: “ Si- 
17 moni namutiuma erinya Petero; ne 
Yakobo omwana wa Zebedayo, ne 
Yokana, muganda wa Yakobo; na- 
bo nabatuma amanya Boanerege, 
amakulu galyo nti Bana ba kubwa- 
18 tuka: ne Andereya ne Firipo, ne 


Batolomayo, ne Matayo, ne Tomasi, ; 
ne Yakobo omwana wa Alufayo, ne | 


Sadayo, ne Simoni Omukananayo, 
19 ne Yuda Isukalyoti, ye yamulyamu 
olukwe. 


musomingako Daudi kyeyakola, '20 Na'ja mu nyumba, ekibina neki- 





2 


Nagamba abaigirizwa-. 
be eryato etono okumuvanga oku-. 


Nayawulamu ekumi naba- |sv.1 












b Mat. 12. 
14 


“Mat. 14. 
33. 


d Mut. 10. 
3. 
Luk.6 12; 


“ Yok.1.42. | 





MA'KO. 


3. 21—4. 31. 





f Xok. 7. b. 


s Is. 4.4 


i1 Yok. 6. 
16. 


k Mat. 12. 
Luk. 8. 19. 


Mat. 13.1. 4 
Luk. 8. 4 


K KOK IE 
Bak. 1. 6. 





kung'ana nate, nokuinza nebatainza 
21 na kulya 'mere. Awo ababe bwe- 
bāwulira nebafuluma okumukwata, 
22 /kubanga bagamba nti Alaluse. A- 
wo abawandisi abaserengeta okuva 
Eyerusalemi nebagamba nti Alina 
Beeruzebuli, era nti Agoba emizimu 
23 kubwa mukulu wa mizimu. Nabaita 
gyali, nabagambira mu ngero nti 
Setani ainza atya okugoba Seta- 
24 ni? Obwakabaka bwebwawukana- 
mu bwo bwo'ka, obwakabaka obwo 
25 tebuinza kuimirira. Nenyumba 
bweyawukanamu yo yo'ka, enyumba 
26 eyo teriinza kuimirira. Era oba- 
nga Setani yegolokoke'deko ye ye- 
'ka, nayawukanamu, tainza kuimi- 
87 rira, naye a'gwawo. 9 Naye tewali 
muntu ainza okuingira mu nyumba 
yomuntu owamanyi okunyaga ebi- 
ntubye, nga tasose kusiba oyo owa- 
manyi. nalyoka anyaga enyumbaye. 
28 i Mazima bapake nti Abana 
bantu balisonyibwa ebibi byabwe 
byona, nobuvozi bwiabwe bwebali- 
29 vola bwona; naye ye yena anavola- 
nga Omwoyo Omutukuvu talina ku- 
sonyibwa emirembe nemirembe, na- 
ye azi'za Omusango ogwekibi wak 
80 mirembe nemirembe: kubanga ba- 
yogera nti Alina omuzimu omubi. 
31 kAwo nyina ne bagandabe neba- 
'ja, nebamutumira nebamuita nga 
32 biimiri'de wabwêru. Nekibina kya- 
li kitu'de nga bamwetolo'de; neba- 
mugamba nti Laba, nyoko ne baga- 
ndabo bali wa bweru bakunonya. 
33 Naba'damu ngagamba nti Mange 
34 yani ne baganda bange? nabetoloza 
amaso abali batu'de enjui zona nga 
bamwetolo'de nagamba nti Laba, 
35 mange ne baganda bange! Kubanga 
buli muntu yena anakolanga Kato- 
nda byayagala, oyo ye muganda wä- 
nge, ye mwanyinaze, ye mange. 


a ATE natanula okuigiriza ku luba- 
lama lwenyanja. Ekibina kinene 
nyo nekikung'anira wali, nokusaba- 
la nasibala mu lyato, natula mu 
nyanja; ekibina kyona nekibera ku 
3 nyanja ku 'tale. Nabaigiriza bingi 
mu ngero, nabagamba mu kuigiri- 
8 zakwe nti Muwulire; laba, omusizi 
4 nafuluma okusiga: awo olwātuka 
bweyali ngasiga, ezimu nezigwa ku 
ma 'bali ge'kubo, enyonyi nezi'ja ne- 
b zizirya. Nendala nezigwa awali e- 
njazi awatali 'taka lingi; amangwa- 
go nezimera, kubanga e'taka terya- 
6 li gwanvu: enjuba bweyayaka, ne- 
ziwotokerera; era kubanga tezalina 
7 mizi, nezikala. Endala nezigwa 
awali ama'gwa, ama gwa negaloka, 
8 negasizisa nezitabala bibala. Enda- 
la nezigwa ku 'taka edungi, bnezi- 
bala ebibala nebikula nebyeyonge- 
va; nezizala okutūsa amakumi asa- 


tu, era okutusa enkaga, era okutisa 
9 ekikumi. Nagamba nti Alina amatu 
agokuwulira, awulire. 
10 Awo bweyali ye ka, abo abali ba- 
mwetolo'de nekumi nababiri neba- 
11 mubūza engero. Nābagamba nti 
'Mwe mwawebwa ekyama kyobwa- 
kabaka bwa Katonda: naye bali a- 
bebweru, byona bibaberera mu nge- 
12 ro: bwebalaba balabe, nebatetege- 
reza; era bwebawulira bawulire, 
nebatategera; mpo'zi baleme oku- 
13 kyūka nate, okusonyibwa. Naba- 
gamba nti Temumanyi lugero lu- 
no? kale mulitegera mutya enge- 
14 ro zona? Omusizi asiga kigambo. 
15 Bano be bokuma'bali ge'kubo, eki- 
gambo wekisigibwa; awo bwebawu- 
lira, amavgwago Setani na'ja na- 
'gyamu ekigambo ekyasigibwa mu. 
16 bo. Ne bano bwebatyo be bali aba- 
sigibwa awali enjazi, abo, bwebawu- 
lira ekigambo, amangwago baki 'ki- 
17 riza nesanyu; nebataba na mizi mu- 
bo, naye balwawo ekisera ekitono ; 
awo bwewabawo okulaba enaku oba 
kui'ganyizibwa olwekigambo, ama- 
18 ngwago besitala. Nabalala be bali 
abasigibwa awali ama'gwa; abo, 
19 hwebawulira ekigambo, awo emita- 
wana gyensi € nobulimba bwobuga- 
'ga, nokwegomba kwebirala byona 
bwebiingira bizisa ekigambo, neki- 
20 tabala: nabo be bali abasigibwa a- 
wali e'taka edūngi; abawulira eki- 
gambo, abaki'kiriza, ababala ebiba- 
la amakumi asatu, nenkaga, neki- 


kumi. 
21 dNabagamba nti Etabaza erete- 
bwa okutekebwa munda weki'bo na- 
ntiki munda wekitanda, neteteke- 
22 bwa wa'gulu ku kikondo? Kubanga 
tewali kikwekebwa, naye kirimanyi- 
bwa; newakuba'de ekyakisibwa, na- 
23 ye kirirabika Iwātu. Buli alina a- 
24 matu agokuwulira, awulire. Niba- 
gamba nti Mwekūme kyemuwulira: 
emu kigera mwemngera namwe 
mwemuligererwa: era mulyonge- 
25 rwako. Kubanga alina aliwebwa : 
natalina ali'gyibwako nekyo kyali- 
nakyo. 
26 Nagamba nti Obwakabaka bwa 
Katonda /bwebuti, ngomuntu bwa- 
27 yiwa ensigo ku 'taka; neyebaka na- 
golokoka ekiro nemisang, nensigo 
nemeruka nekula, ye nga tamanyi 
28 bwemeruse. Ensi e yo'ka, oku- 
soka kalagala, ate kirimba, ate ng'a- 
29 no enkulu mu kirimba. Naye e'me- 
ye bweyengera, amangwago f a'sako 
ekiwabyo, kubanga okukungula ku- 
tu 


se. 
30 Nagamba nti “Tunabufananya tu- 
tya obwakabaka bwa Katonda ? Na- 


ntiki tunabunyonyolera ku kifana- | B 
ngakaweke aka 19 30 


31 nyi ki? Bufanana 
kaladali, ako, bwekasigibwa ku 'ta- 


|| 





IMs n | 
94. 










4, 32—5. 36. 


MAKO. 





ka, newakuba'de nga ke katono oku- 
kira ensigo zona eziri munsi, naye 
32 bwekasigibwa, kakula, kaba kanene 
okukira enva zona, kasula amatabi 
amanene; kale era enyonyi ezomu- 
'banga neziinza okutula wansi we- 
kisikirize kyagwo. 
kNabagamba ekigambo mu ngero 
nyingi ngezo, nga bwebainza okuki- 
34 wulira: teyayogera nabo awatali 
lugero: naye nategezanga abaigiri- 
zwabe ye byona mu kyama. 
lAwo ku lunaku olwo bwebwali 
buwunge'de, nabagamba nti Tuwu- 
36 nguke tutuke emitala weri. Bwe- 
baleka ekibina, nebamutwālira mu 
lyāto, nga bweyali. Era namato a- 

87 malala gali naye. Awo omuyaga 
mungi negu'ja, amayengo negayika 
mu lyato, neryato lyali nga ligenda 
38 oku'jula. Ye ye nyini yali yebase 
mu kiwenda ku kigugu, nebamuzu- 
kusa, nebamugamba nti Omuigiriza, 

39 tofayo nga tufa? Nazukuka, nabo- 
golera omuyaga, nigamba enyanja 
nti Sirika, teka. Omuyaga neguka- 
kana, neba ntefu nyo. Nabagam 

40 uti Kiki ekibatisa ? Temunaba kuba 
41 na ku'kiriza? Nebatya entisa nene, 


sMat. 18, | 38 


3 
Yok. 16,12. 


IMat. 8. 135 


13 
Luk. 8. 22. 


nebagambagana nti Kale ono yani, 
kubanga omuyaga nenyanja bimu- 
wulira ? 


“Mat. 8. aNEBATUKA emitala wenyanja mu- 
kag | 2 nsi Yabagerasene. Bweyava mu 
lyāto, amangwago omuntu eyaliko 
omuzimu omubi eyava mu ntāna 

3 namusisinkana, eyasulanga mu nta- 
na; 'songa tewakyali muntu ainza 
kumusiba, newakuba de mu lujege- 

4 re, kubanga emirtindi mingi yateke- 
bwako mu masamba, ne mu njegere, 
enjegere nazikutula, namasamba 
nagamenyamenya: 's0 newataba 

5 muntu wa manyi okumusobola. Na- 
ye bulijo, ekiro nemisana, yakabi- 
ranga mu ntana ne ku nsozi, neye- 

6 sala namainja. Bweyalengera Isa 
ngakyali wala, na'dukana namusi- 

7 nza; nakaba ne'dobozi 'dene nga- 
amba nti Nvunana ki 'nze nawe, 
Omwana wa Katonda, ali wa'gu- 
luenyo? Nkulaiza Katonda, tombo- 

8 nereza. Kubanga yagugamba nti 
Va ku muntu, 'gwe omuzimu omubi. 

9 Namubuza nti Erinyalyo 'gwani? 
nimugamba nti Erinya lyange Le- 
10 gioni ; kubanga tuli bangi. Namwe- 
'gairira nyo aleme okugigoba munsi 
11 eyo. Awo ku lusozi waliwo e'gana 
12 lyembi’zi 'dene nga zirya. Negi- 
mwegairira, nga gimugamba nti Tu- 
sindike mu mbizi tuziingiremu. 
13 Nagi'kiriza. Emizimu emibi negi- 
vamu, negiiugira mu mbi'zi : e'gana 
nerifubutuka at aga ng er ku 
"banga mu nyanja, zali nga nkumi 
14 biri, nezifira mu nyanja. Awoabi- 








li bazirūnda neba'duka, nebabūlira 
abomukibuga, nabomubyalo, neba- 
15 'ja okulaba ebiba'deyo bwebiri. Nc- 
batūka awali Isa, nebalaba eyaliko 
emizimu ngatude, ngayanmba'de 
ngalina amagezi, oyo eyaliko le- 
16 gioni; nebatya. Abalaba nebaba- 
nyonyola ebimuba'deko oyo eyaliko 
17 emizimu, era nebyembi'zi. Neba- 
tanula okumwegairira okuva mu 
18 nsalo zābwe. Awo bweyali ngasa- 
bala mu lyato, boyo eyaliko emizi- 
19 mu namwegairira abere naye. Na- 
tamuganya, naye yamugamba nti 
Genda aka mu babo, obabulire bwe- 
biri ebikulu Katonda byakukole'de, 
20 ne bwakusasi'de. Neyegendera, nā- 
tanula okubūlira mu Dekapoli bwe- 
biri ebikulu Isa byeyamukolera. A- 
bantu bona nebewunya. 

c Awo Isa bweyawunguka nate mu 
lyato natuka emitala, ebibina bingi 
nebikung'anira wali; ye ngali ku- 
22 mpi nenyanja. Omu owokubakulu 

bekung'aniro, erinyalye Yairo, na- 
'ja; bweyamulaba, nävūnama ku 
23 bigerebye, nāmwegairira nyo ngaga- 
mba nti Omuwala wänge omuto ali 
kumpi nokufa: (nkwegairira) o'je, 
omu'seko emikonogyo, alokoke, ala- 
24 muke. Nagenda naye; ekibina eki- 
nene nekimugoberera, nebamunyi- 


giriza. 

25 Awo omukazi deyali alwāli'do e- 
kikulukuto kyomusai emyāka kumi 

26 nebiri, eyatênge jaenyo eri abasawo 
abangi, nawangayo byo 


21 


byeyalina 
byona, 'so natabako kimugasa, naye 
neyeyongera bweyongezi okulwala, 
27 bweyawulira ebigambo bya Isa, na- 
'ja enyumawe mu kibina, nakoma 
28 ku kyambalokye. Kubanga yaga- 
mba nti Bwenakomako obukomi ku 
29 byambalobye, nawona. Amangwa- 
go ensulo eyomusai nekalira, nate- 
gera mu mubirigwe ngawonyezebwa 
30 ekibonobonokye. Amangwago Isa 
bweyategera mundaye “amanyi aga- 
muvu'demu, nakyuka mu kibina na- 
gamba nti Ani akomye ku Sa nana 
81 byange? Abaigirizwabe nebamuga- 
mba nti Olaba ekibina bwebakunyi- 
giriza, nogamba nti Aniankomyeko? 
32 Neyetoloza amaso okulaba oyo a- 
33 koze ekigambo ekyo. Naye omuka- 
zi ngatya ngakankana, ngamanyi 
kyaba'de, na'ja nafukamira mu ma- 
soge, namubilira ebyamazima byo- 
34 na. Namugamba nti Omuwala, /0- 
ku'kirizakwo kukuwonye'za; wege- 
ndere nemirembe, owonere dala e- 
kibonobonokyo. 

s Awo bweyali akyayogera, abava 
ewomukulu wekung'aniro neba'ja, 
nga bagamba nti Omuwalawo afu- 
'de; oteganyiza ki nate omuigiriza ? 
36 Naye Isa nata'sako mwoyo ekiga- 
mbo ekyoge'dwa, nagamba omukulu 


35 


> Luk. 8. 
38. 


“Mat. 6.1. 
Luk. 8. 40. 


d Lev. 18. 
25. 
Mat. 9. 20. 


“ Luk. 6. 
19. 


/ Mat. 9. 
Ma'k. 10. 
52. 

Bik. 14. 9. 
# Luk. 8. 
49, 





k 11. 
4 Bik. 9.40. 


# Mat. 13. 6 
34. 


Luk. 4. 16. 


bYok. 6. 
42, 


“Mat. 12 
Bag. 1. 19. 


dMat. 10. 
Luk. 9.1. 


“ Bik. 13. 
51; 18. 6. 


Yak. 6.14. 


MAKO. 


5. 378. 2. 





wekung'aniro nti Totya, 'kiriza tu- 
87 'kiriza. Nā ya muntu kugenda 
naye wabula Petero ne Yakobo, ne 
38 Yokana, muganda wa Yakobo. Ne- 
batika ku nyumba yomukulu weku- 
ng'aniro, nalaba okwazirana, naba- 
39 kaba, nabakuba ebiwobe ebingi. A- 
wo bweyaingira nabagamba nti Ki- 
ki ekibiziranya nekibakabya? omu- 
wala tafu'de, naye i yebase bwebasi. 
40 Nebamusekerera nyo. £Naye bwe- 
yabafulumya bona, natwala kitawe 
womuwala ne nyina nabo abalinaye, 
41 niingira omuwala mwali. Awo na- 
kwata omukono gwomuwala, namu- 
amba nti Talisa kumi; okutegeze- 
wa kwakyo nti Omuwala, nkuga- 
49 mba nti Golokoka. Amangwago o- 
muwala nagolokoka, nātambula ; 
kubanga yali yakamala emyaka ku- 
mi nebiri. Amangwago nebawuni- 
43 kirira okuwunikirira kunene. Na- 
bakūtira nyo buli muntu yena aleme 
okukimanya ekyo: nalagira okumu- 
wa ekyokulya. 


a Nivayo; na'ja munsi yewabwe; 
abaigirizwabe nebagenda naye. 
2 Awo sabiti bweyatūka, nātanula o- 
kuigiriza mu kung'aniro: abangi 
bwebamuwulira nebawunīkirira, 
nga bagamba nti > Ono ebyo yabi- 
'gya wa? era nti Magezi ki gano 
geyawebwa ono, era ebyamagero e- 
byenkani'de wano ebikolebwa mu 

3 mikonogye? Si ye wuno omuba;zi, 
omwāna wa Malyamu, “muganda 
wa Yakobo, ne Yose, ne Yuda, ne 
Simoni? Ne banyina tetulinabo 

4 wano ewa'fe? Nebamwesitalako. 
Isa nabagamba nti Na'bi tabulwa 
kitibwa wabula munsi yabo, ne mu 

5 kikakye, ne mu nyumbaye. 'So te- 
yainza kukolerayo kya magero kyo- 
na, naye ya'siko emikonogye aba- 

6 Iwa'de batono, nābawonya. Neye- 
wunya olwobuta'kiriza bwābwe. 

Neyetolola mu mbuga enjui zona 
ngaigiriza. 

7 dNaita gyali ekumi nababiri, nā- 
tanula okubatuma ki'na babirye; 
nabawa obuinza ku mizimu emibi; 

8 nabalagira obutatwala kintu kya 
mu 'kubo wabula omu'go gwo'ka; 
si 'mere, newakuba'de ensawo, ne- 
wakaba'de ebikomo mu nkoba za- 
bwe, naye nga baninise engato; 

9 era temwambalanga kinzu biri. 

10 Nabagamba ntj Buli nju yona mwe- 
muingiranga muberanga omwo oku- 
11 tūsa Iwemulivayo. Na buli kifo 
kyona ekitaliba’kiriza, obutabawu- 
lira, bwemuvangayo, “mukunkumu- 
langa enfūfu eri mu bigere bya mwe 
12 okuba omujulirwa gyebali. Neba- 
13 genda nebabulira okwenenya. Ne- 
Bazoba emizimu mingi, /nebasiga 


amafuta ku balwa'de bangi neba- 
bawonya. 

g Awo Kerode kabaka nawulira, 
kubanga erinyalye Iyatikiri'de; nā- 
gamba nti Yokana Omubatiza azū- 
kide mu bafu, amanyi gano kye- 
15 gava gakolera muye. ‘Naye aba- 

ala nebagamba nti Ye Eriya. A- 
balala nebagamba nti Na'bi, ngomu 

16 ku bana'bi. Naye Kerode, bweya- 
wulira nāgamba nti Yokana gwe- 
natemako omutwe 'nze, yazūki'de. 
17 Kubanga Kerode ye nyini yatuma, 
nakwata Yokana, namusiba namu- 
'sa mu komera olwa Kerodiya, mu- 
kazi wa mugandawe Firipo: kuba- 
18 nga yamuwasa. Kubanga Yokana 
yagamba Kerode nti £ Kya mnzizo 
'gwe okubēra ne mukazi wa muga- 

19 ndawo. Ne Kerodiya kyeyava a- 
muwerera nayagala okumu'ta, ná- 
20 tainza ; kubanga Kerode yatya Yo- 
kana, ngamumanyi nga mutūkirivu 
mutukuvu, nimwerinda. Awo bwe- 
yamuwulira, nābūsabūsa nyo; nā- 
21 muwulira nesanyu. ? Awo olanaku 
olulungi bwerwatūka, Kerode lwe- 
afumbira abakiingube embaga ku 
unaku olwokuzalibwakwe nabaku- 

lu ba serikale, nabami Abegaliraya : 

22 awo muwala wa pema ya nyini 
bweya'ja nazina Kerode abali 


14 


batu'de naye nga balya nebamusi- 
ma; awo kabaka nagamba omuwala 
nti Nsaba kyoyagala kyona, naki- 
28 kuwa. Namulairira nti % Kyona 
kyona kyononsaba, nakikuwa, ne- 
wakuba'de ekitundu ekyobwakaba- 
24 ka bwange. Awo nafuluma, niga- 
mba nyina nti Nasaba ki? Naga- 
mba nti Omutwe gwa Yokana O- 
25 mubatiza. Amangwago niyiangu- 
wako na'ja eri kabaka, nasaba, nga- 
gamba nti Njagala ompëre kakano 
mu lutiba omutwe gwa Yokana O- 
26 mubatiza. Awo kabaka nānakuwa- 
la nyo; naye olwebirairobye, nabo 
abali batu'de naye nga balya, na- 
27 tayagala kumu'ma. w 
kabaka nātuma serikale omumbo- 
wa, nālagira okuleta omutwegwe ; 
nagenda namutemerakoomutwe mu 
28 komera, naletera omutwegwe mu 
lutiba, naguwa omuwala, nomuwala 
29 naguwa nyina. Awo abaigirizwabe 
bwebawulira, neba'ja nebatwala o- 
mulambogwe,nebaguteka muntāna. 
80 n Abatume nebakung'anira awali 
Isa; nebamubilira ebigambo byona, 
31 byebakola, nebyebaigiriza. ° Naba- 
gamba nti Muje 'mwe 'mwe'ka 
kyama mu kifo eteri bantu muwu- 
'muleko katono. Kubanga waliwo 
bangi aba'ja nabagenda, 'sō neba- 
taba na 'banga newakuba'de awo- 
83 kulira. Nebagendera mu lyato kya- 
33 ma mu kifo eteri bantu. Neba 
laba nga bagenda, bangi nebabate- 


Mat 14 
) 
| Luk. 93. 





i Mat. 16 
14. 


k Ler. 18. 
16; BA 


A.D. 9. 





Mat. 146 


Mai H 
18. 


6. 34—7. 21. 


MA'KO. 





P Mat. 14. 
5 


1 
Luk. 9. 12. 


P Kubal. 
1. 13, 22. 
2 Basek. 4 
43, 


'Ma'k.8. 8. 


“Mat. 14. 
34. 


. gêra, nabo abava mu bibuga byona 
. neba'dukana ku lukalu, nebabaso- 

34 kayo. Bweyava mu lyato nalaba 
ebibina bingi, nabasisira, kubanga 
bali ngendiga ezitalina musūmba ; 
nalanula okubaigiriza ebigambo bi- 

35 ngi. P Awo obu'de bwebwali buise, 
abaigirizwabe neba'ja wali, neba- 
gamba nti Ekifo kino kya 'dungu, 

36 ne kakano obu'de buise: basibule, 
bagende inu byālo ne mu mbuga 
ebyokunjui zona begulire e'mere. 

37 Nayeng damu, näbagamba nti'M we 
mubawe emere. Nebamugamba 
nti r Tugende tugule emigäti egye- 

38 dinali ebibiri tugibawe balye? Nā- 
bagamba ntiMulina emigati emeka? 
mugende mugirabe. Bwebātegčra 
nebagamba nti 4 Etāno, nebyenya- 

39 nja bibiri. Nābalagira batūle bona 

40 bibina bibina ku subi ebisi. Neba- 
tūla nyiriri nyiriri, ekikumi, nama- 

41 kumi atāno. Nakwata emigāti e- 
tano nebyenyanja bibiri, natunulira 
wa'gulu, neyebaza, namenyamu e- 
migati, nawa abaigirizwabe bagi'sé 
mu maso ga bali; nebyenyanja bi- 

42 biri aa aa bona. Nebalya 

43 bona neba'kuta. Nebakung'anya 
obukunkumuka, nebu'juza ebi’ 

44 kumi na bibiri, nebyenyanja. Abo 
abālya emigāti bali abasaja enkumi 
tano. 

45 Amangwago nibawaliriza abai- 
girizwabe okusibala mu lyato, ba- 
sokeyo emitala weri Ebesusaida, ye 

46 amale okusibula ebibina. Awo bwe- 

amala okubasibula, nagenda ku 

47 lusozi okusaba. Awo bwebwali bu- 
wunge'de, eryato lyali mu nyanja 
mu buziba, ye yali ye'ka ku lukalu. 

48 Awo bweyalabs nga bategava oku- 

a, kubanga omuyaga gwali gu- 
bafulumye mu maso, mu kisisinuka 
ekyokuna ekyekiro na'ja gyebali 
ngatambulira ku nyanja; yali nga- 

49 genda kubaisa: naye bo, bwebamu- 
laba ngatambulira ku nyanja, ne- 
balowoza okuba ekifananyi, neba- 

50 kaba; kubanga bona bamulaba, ne- 
beralikirira. Naye amangwago na- 
yogera nabo, nabagamba nti Mu- 

51 gume: 'nze 'nzuno, temutya. Na- 
linya mu lyāto mwebali, omuyaga 
negufa: nebawunikirira nyo munda 

52 ya we; kubanga ebyemigati teba- 

itegera, naye emitima gyabwe gyali 
mika'kanyavu. 

53 tAwo bwebawunguka, neba'ja 
munsi Eyegenesaleti, nebagoba e- 

54 'tale, Awo bwebava mu lyāto, a- 

55 mangwago nebamutugera, neba'du- 

kana nebetolola munsi eyo yona, 
nebatanula okusitulira ku bitanda 
abalwa'de okubaleta webawulira 

56 nga wali. Ne buli gyeyagendanga, 
mu mbuga, oba mu bibuga, oba mu 
byalo, ba'singa abalwa'de mu bu- 


tile, nebamwegairira bakomeko bu- 
komi ku lukugiro |wolugoyerwe: 
nabo abamukomangako nebawona. 


7 a NEBAKUNG'ANIRA wali Abafalisa- 
yo Nabawandisi abamu, abiva E- 
2 yerusalemi, era abalaba abaigiri- 
zwabe abamu nga balya e'mere ya- 
bwe nengalo embi, ze zitanabi'dwa. 
3 Kubanga Abafalisayo, Nabayudaya 
bona, bwebatanaba nyo mu ngalo 
zibwe, tebalya, kubanga bakwata 
4 obulombolanbo obwabaka de; era 
bwebava mu katale, bwebatanaba, 
tebalya: era waliwo nebirala bingi 
byebawebwa okukwata, okunaza- 
nga ebikolupe, nebibya, nentamu 
5 ezebikomo. Abafalisayo nabawa- 
ndisi nebamubuza nti Kiki abaigi- 
rizwabo ekibalobera okutambulira 
mu bulombolombo obwabaka de, na- 
ye bamala galya emere_nengalo 
6embi? Nabagamba nti Isaya ya- 
lagula bulungi ku'mwe banänfusi, 

nga bwekyawandikibwa nti 
v Abantu bano bauzi samu ekiti- 

bwa kya ku mimwa, 

Naye emitima gyabwe gindi wala. 

7 Naye bansinziza bwercre, 
Nga baigiriza amateka gabantu 

nga bye byokukwata. 

8 Muleka eteka lya Katonda, nemu- 
kwata obulombolombo bwabantu. 
9 Nabagamba nti Muganira dala bu- 
lungi eteka lya Katonda. era mu- 
kwate obulombolombo bwa'mwe. 
10 Kubanga Musa yayogera nti cO- 
'sangamu ekitibwa kitiwo ne nyo- 
ko; era nti 4 Avumanga kitawe oba 
11 nyina, bamu’ tanga bu'si: naye mwe 
mwogera nti Omuntu bwagamba 
. kitāwe oba nyina nti Kyona kye- 
nandikuwa de okukugasa ye Kolu- 
bani, ekitegezebwa nti Kitone (kya 
12 Katonda); temukyamuganya oku- 
kolera ekintu kitāwe oba nyina; 
13 mudibya ekigambo kya Katonda o- 
Jwobulombolombo bwa'mwe, bwe- 
mwaigiriza: era mukola ebigambo 
14 ebirala bingi ngebyo. tAte naita 
ebibina, nabagamba nti Mumpulire 
15 'mwena, mutegere; tewali kintu 
ekiri ebweru womuntu bwekiingira 
muye, ekiinza kumwonona, naye 
ebintu ebiva mu muntu, ebyo bye 
17 byonona omuntu. Awo bweyaingira 
mu nyumba ngavu'de mu bibina, 
abaigirizwabe nebamubiza olugero 
18 olwo. Nibagamba nti Bwemutyo 
na'mwe temulina magezi? Temu- 
tegera nga kyona ekiri ebweru bwe- 
- kiingira mu muntu, tekiinza ku- 
19 mwonona; kubanga tekiingira mu 
mutimagwe, naye mu Jubutolwe, 
nekiita nekigenda mu kiigo? Ya- 
rogera bwatyo ngalongosa ebiribwa 
20 byona. Nagamba nti Ekiva mu 
21 muntu, kye kyonona omuntu. / Ku- 








b Is. 2. 13. 
“Kur. 20. 

12. 

Ma. 5. 16. 

d Kuv. 21. 

17. 

Lev. %. 9. 
Nge. 20. 20. 


| 
37 


ooo maan anen 


aMat.1b.1. 


# Mat. 15. 
10. 


Z Mat. 15. 
19. 





9 Mat. 15. 
21. 


i Mal. 15. 
2. 


“ Mat. 15. 
32, 





banga munda, mu mitima gyabantu, 
muvamu ebirowozo ebibi, obukaba, 
22 oku'ba, oku'ta, obwenzi, okwego- 

mba, obubi, obukiisa, obuluvu, eriso 
23 ebi, obuvozi, amalala, obusiru: e- 
bibi ebyo byona biva munda, nebyo- 
nona omuntu. 

#Nagolokoka, nāvayo nagenda ku 
mbibi Ezetulo Nesidoni. Naingira 
mu nyumba, natayagala muntu ku- 
25 tegara, 'so natainza kwekisa. Naye 

amangwago omukazi eyalina mu- 
walawe eyaliko omuzimu omubi 
bweyamuwulira, naja nafukainira 
26 ku bigerebye. Omukazi yali Mu- 
yonani, e'gwangalye Musulofoiniki. 
amwegairira okugoba omuzimu 

27 ku muwalawe. Namugamba nti 
Leka abana bamale oku'kuta; ku- 
banga si kirangi oku'dira e'mere 
23 yabana okngisiilira embwa. Naye 
na'damu namugamba nti Wewawo, 

Mukaina (wange): nembwa zirira 

wansi wemeza obukunkumuka bwa- 
29 bana. Namugamba nti Olwekiga- 

mbo ekyo, wegendere; omuzimu 
30 guvu'de ku muwalawo. Na'dayo 
mu nyumbaye, nasanga omuwala 
ngagalamizibwa ku kitanda nomu- 
Zimu nga guvu'deko. 

i Ate nava mu mbibi Ezetulo, na- 
'ja naita mu Sidoni ne wakati 
mu mbibi Ezedekapoli nātūka ku 
32 nyanja Eyegaliraya. Nebamuletera 

omuga'vu wamatu, atayogera bulii- 
ngi; nebamwegairira okumu ' sako 
33 omukonogwe. Namu'gya mu kibi- 
ua kyama, namu'sa engalo mu ma- 
tunge, niwanda amalusu, namukoma 
34 ku lulimi; £ natunulira wa'gulu mu 
'gulu, ? nasinda, namugamba nti E- 
fasa, kwe kugamba mti Zibuka. 
35 m A matuge negazibuka nenkolo yo- 
lulimirwe nesumulukuka nayogera 
36 bnlungi. Nabakutira, baleine oku- 
biilirako muntu: naye nga bweye- 
yongera okubakutira, bwebeyonge- 
37 ya enyo nyini okukibunya. Neba- 
wunikirira nyo nyini kitalo nga ba- 
gamba nti Byona akoze bulungi: 
a'gula abaga'vu bamatu, era ayoge- 
za abasiru. 


24 


31 


Awo mu naku ezo, 4 ebibina bwe- 
byainga obungi nate, nebataba na 
‘mere, naita abaigirizwabe, nabaga- 

2 mba nti Nsisira ebibina, kubanga 
- lero enaku esatu nga bali nange, 's0 
3 tebalina 'mere; bwembasibula oku- 
'dayo nga basibye enjala, banaziri- 
'kira mu ‘kubo; nabamu bava wala. 

4 Abaigirizwabe nebamu'damu nti O- 
muntu anainza atya oku'kusa aba- 
utu bano emigati wano mu 'dungu? 

5 Nababiza nti Malina migātiemeka? 
6 Nebagamba nti Musinvu. Nalagira 
ebihina okntūla wansi: na'dira emi- 


MA'KO. 


gati omusānvu, neyebaza,' nāme- ı 


nyamu, nawa abaigirizwabe, okugi- 
'sa mu maso gabwe; nebagi'sa mu 
7 maso gekibina. Era bāli balina o- 


bwenyanja butono : nabwebaza, nā- 
lagira nobwo okubu'sa mu maso gä- 
8 bwe. Nebalya neba'kuta, nebaku- 
ng'anya obukunkumuka obwasiga- 
9 lawo ebisero musanvu. Bali nge- 

10 nkumi nya: nabasibula. òAma- 
ngwago nasabala mu lyāto nabaigi- 
rizwabe, na'ja ku njui Ezedaluma- 
nusa. 

11 Abafalisayo nebafuluma neba 'ja, 
nebatanula okumusokasoka, nga ba- 
nonya gyali akabonero akava mu 

12 'gulu, nga bamukema. Nasinda 
nyo mu mwoyogwe, nagamba nti 
Abemirembe gino banonyeza ki aka- 
bonero? mazima mbagamba nti A- 
bemirembe gino tebaliwebwa kabo- 

13 nero. Näbaleka, nisibala nate nā- 

genda emitala weri. 

c Awo neberabira okutwala emi- 
gati, 's0 tebalinagyo mu lyāto 
15 wabula omugati gumu. 4 Nabakii- 

tira ngagamba nti Mulabe, mwekii- 
me ekizimbulukusa Ekyabafalisa yo 

16 nekizimbulukusa kya Kerode. Ne- 
bebūzaganya bo'ka, nebagamba nti 

17 Tetulina migiti. Isa bweyategera 
nabagambanti Kiki ekibebiizaganya 
olwobutaba na migati? temunala- 
ba, 'so temutegera? emitima gya- 

18 'mwe mika kanyavu? Mulina ama- 
so, temulaba ? mulina amatu, temu- 

19 wulira ? 'so temu'jukira ? < Bwena- 
menyera enkumi etāno emigati eta- 
no, ebi'bo bimeka ebya'jula obuku- 
nkumuka byemwakung'auya? Ne- 

20 bamugamba nti Kumi na bibiri. E- 
ra bwenamenyera omusanvu enku- 
mi enya, mwakung'anya ebisero bi- 
meka ebya'jula o kumuka ? 

21 Nebamugamba nti Musanvu. Nā- 
bagamba nti Temunategera? 

22 Neba'ja nebatiika mu Besusaida 
nebamuletera omuzibe wamaso, ne- 

23 bamwegairira okumukomako. Nā- 
kwata omuzibe wamaso ku mukono, 
namufulumya ebweru wembuga ; a- 
wo bweyawanda amalusu ku maso- 
ge, namu'sako engalo, namubiza 

24 nti Oliko kyolaba? Natunula wa- 
"gula, nagamba nti Ndaba abantu, 
kubanga ndaba bafanana ngemiti, 

25 nga batambula. Ate namu 'sa enga- 
lo ku masoge nakanula okulaba, nā- 

26 wona, nalaba byona buliingi. Na- 
musindika ewuwe, ngamugamba nti 
Toingiranga mu mbuga muno. 

27 Jisa nasitula nagenda nabaigiri- 
zwabė mu mbuga Zekaisaliya ekya 
Firipo. Bwebatika mu 'kubo nabi- 


za abaigirizwabe, nabagamba nti 
28 Abantu Baripita okuba ani? Neba- 
mugamba nti 7? Yokana Omubatiza: 
nabalala nti Eriya; naye abalala 
29 nti Omu ku bana'bi. Ye nibabiiza 


14 





7.29 


b Mat 15. 
3. 


Mat 165. 


dMat 164 
Luk. 121 


Maki 
43. 









b Mat. 10. 
23; 16. 24. 
Luk. 9. 23; 


> Mat. 17.1. 
Luk. 9. 


“Dan. 7.9. 





i Mat. 16. 
16. 30 


nti Naye 'mwe mumpita okuba ani? 
Petero nadamu namugamba nti 
'Gwe i Masiya. Nabakomako bale- 
me okubulirako omuntu ebigambo- 
31 bye. Natanula okubaigiriza nti ki- 
mugwanira Omwana womuntu oku- 
bonyabonyezebwa ebingi, nokugā- 
nibwa abaka'de, ne bakabona aba- 
kulu, nabawandisi, noku'tibwa, no- 
kuitawo enaku esatu okuzūkira. 
32 Nayogera ekigambo ekyo mu lwātu. 
Peteronamutwala, nātanula okumu- 
33 nenya. Naye nakyika, nalaba abai 
girizwabe, nanenya Petero, ngaga- 
mba nti 'Da enyuma wange, Setani: 
kubanga tolowoza bya Katonda, wa- 
34 bula ebyabantu. Naita ebibina na- 

r? baigirizwabe, nabagamba nti £Omu- 
ntu bwayagala oku'ja enyuma wā- 
nge, yegānyise ye'ka, yetike omu- 

35 salabagwe, angoberere. Kubanga 
Ibuli ayagala okulokola obulamu- 
bwe alibubuza ; na buli alibuza obu- 
lamubwe kulwange nolwenjiri ali- 

36 bulokola. Kubanga kumugasa ki 
omuntu okulya ensi zona, noku- 

37 firwa obulamubwe? Kubanga omu- 
ntu yandiwa'deyokiokununula obu- 

38 lamubwe ? m Kubanga buli ankwa- 
tirwa ensonyi 'nze nebigambo bya- 
nge mu mirembe gino egyobwenzi 
era emibi, Nomwana womuntu ali- 
mukwatirwa ensonyi oyo Iwali'jira 
mu kitibwa kya Kitāwe ne bama- 

laika abatukuvu. Nābagamba nti 

a Mazima mbagamba nti Ku bano 
abaimiri'de wano waliwo abamu a- 
batalirega ku kufa na katono, oku- 
tusa Iwebaliraba obwakabaka bwa 
Katonda nga bu'ja namanyi. 

2 bAwo enaku omukaga bwezaita- 
wo Isa nātwāla Petero ne Yakobo 
ne Yokana, nāgenda nabo ku lusozi 
oluwanvu bo'ka mu kyama: nāfū- 

8 sibwa mu maso gābwe. c Engoye- 
ze nezakayakana nezitukula nyo; 
'sõnga tewali mwozi kunsi ainza 

å okuzitukuza bwatyo. Awo Eriya 
ne Musa nebabalabikira; era bali 

5 bogera ne Isa. Petero nadamu, 
nagamba Isa nti Labi, kye kirūngi 
'fe okubera wano; kale tusisire 
ensisira satu; emu yiyo, nemu ya 

6 Musa, nemu ya Eriya. Kubanga 

i tamanyi kyana'damu ; kubanga 

7 bali bati'de nyo. Awo ekire neki- 

'ja nekibasikiriza ; e'dobozi nerifu- 

luma mu kire nti Ono ye Mwana 

wange omwagalwa: mumuwalire. 

8 Bwebakebuka amangwago, nebata- 

laba muntu nate wabula Isa ye'ka 
nabo. 

9 Awo bwebali ba'ka ku lusozi, nā- 

bakūtira baleme okubilirako omu- 


ntu byebalabye, wabula Omwana 


10 womuntu lwalizūkira mu bafu. Ne- 
bakyekiima ekigambo ekyo nga be- 


' buzaganya bo'ka nti Okuziikira mu 


11 bafu kuliba kutya? Nebamubiza 
nga bagamba nti Abawandisi boge- 
ra nti 4 kigwāna Eriya okusoka 

12 oku'ja. Nābagamba nti Eriya dala 





d Mala. 4. 
B. 















asoka oku'ja, alongosa byona : era ia 
e kyawandikirwa kitya Omwana wo- | “Zah. 226. 
muntu okubonyabonyezebwa ebi- | 185.2 

18 ngi / nokunyomebwa? Naye mba- | Dan. 9. 28. 
gamba nti / Eriya yamala oku'ja, | / Luk. 23 
era bamukola bali kyebayagala, nga | Hit 2 7 
bwekyamuwandikirwa. 9 Mat. 11 

14 Awo bwebātūka eri abaigirizwa- | 16 
be, nebalaba ekibina kinene nga ki- 
betolo'de, nabawandisi nga babaso- 

15 kāsoka. Amangwāgo ekibina kyo- 
na bwekyamulaba, nebewunya nyo, 
neba'dukana gyali nebamulamusa. 

16 Nābabūza nti Mubasokasoka ki? 

17 ¿Omu mu kibina namu'damu nti | í Mat. 17. 
Omuigiriza, nkulete'de omwana wā- | PL 9.39, 






nge, aliko omuzimu ogutayogera ; 
18 buli gyegumutwala, gumukuba ebi- 
gwo; abimba e'jovu, aluma ama- 
nyo, akonvuba: neng'amba abai- 
girizwabo bagugobe; nebatainza. 
19 Niba'damu, nagamba nti 'Mwe abe- 
mirembe egita'kiriza, nditūsa wa 
okubéra na'mwe? nditūsa wa oku- 
20 bagumikiriza? mumundetere. Ne- 
bamuleta gyali : awo bweyamulaba, 
amangwago omuzimu negumutagu- 
la nyo; nagwa wansi, neyekulungu- 
21 la, ngabimba e'jovu. Nabuza kitā- 
we nti Kasoke'de bumukwata di 
obulwa'de buno? Nagamba nti Bwa 
22 mu buto. Emirūndi mingi nga gu- 
musila mu muliro ne mu mazi 
okumu'ta: naye obanga oinza eki- 
23 gambo, tusasire, otubere. Isa na- 
mugamba nti k Obanga oinza! byo- 
24 nabiinzika eri a'kiriza. Amangwa- 
go kitāwe womwana nayogerera 
wa'gulu, nigamba nti Nzi kiriza; 
25 mbera obnta'kiriza bwānge. Awo 
Isa bweyalaba ngekibina kikung'a- 
na mbiro, nabogolera omuzimu 0- 
mubi, nagugamba nti 'Gwe omuzi- 
mu ogutayogera, era omuga'vu wa- 
matu, 'nze nkulagira, 'muveko, to- 
26 mu'diranga nate na katono. Awo 
negukaba, negumutāgula nyo, ne- 
gumuvako; nafanana ngafu’de ; no- 
kugamba abalala bangi nebagamba 
27 nti Afude. Naye Isa nāmukwata 
ku mukono, nāmuimusa; naimirira. 
28 Awo bweyaingira mu nyumba, abai- 
girizwabe nebamubiiza mu kyama 
29 nti 'Fe tetwainzi'za kugugoba. Nā- 
bagamba nti Engeri eno teinzika 
kuvako lwa kigambo wabula olwo- 
kusaba. 
: 30 Nebavayo, nebaita mu Galiraya, 
| natayagala muntu yena kutegera. 
31 Knbanga yaigiriza abaigirizwabe 
| nabagamba nti Omwana womuntu 
awebwayo mu mikono gyabantu, 
balimn'ta; kale bwalimala oku ti- 
bwa, era waliita enaku esatu nazu- 
























aa AAA AAA AA AA aaa — AA aa 


















40 


MAKO. 


9. 32—10. 24. 





tMat.18.1. 
Luk. 9. 46; 
22. 24. 


m Mat. 90. 
25, Zi. 


< Mat 19.89, 
Mak. 10. 
16. 


° 1 Kol. 12. 
3. 


P Mat. 12. 
30. 


"Ma. 13. 6. 


s Ts. 48. 24. 


t Mat.5.13. 
“Bak. 46. 
“ Bal. 12 
38; 14. 39. 
2 Kol. 13. 


11. 
Beb. 12.14. 
aMat.19.1. 


Yok. 10. 
40; 11.7. 


32 kira. Naye tebātegēra kigambo 
ekyo, nebatya okumubūza. 

tl Nebatūka Ekaperunaumu: awo 
bweyali ngali mu uyumba nababiza 
nti Muba'de muwakana ki mu 'ku- 
34 bo? Naye nebasirika: kubanga ba- 

li bawakana bo'ka mu 'kubo nti ani 
35 omukulu. Natula, naita ekumi na- 


33 


babiri, nabagamba nti ”#Omunta' 


bwayagala okuba owoluberyeberye, 
anabanga ku nkomerero ya bona, 

36 era muwereza wa bona. 
omwana omuto, namuimiriza waka- 

37 ti mubo: awo namuwambatira na- 
bagamba nti Buli ana'kirizinga o- 
mu ku bana abato abali ng'anga 
ono mu linya lyange, nga'kiri'za 

= 'nze: na buli muntu yena anzi'ki- 

. riza 'nze, ta'kiriza 'nze, wabula oli 
eyantuma. 

38 Awo Yokana namugamba nti O- 
muigiriza, twalaba omuntu ngago- 
ba emizimu mu linyalyo; netumu- 

39 gana. kubanga teyaita na'fe. Naye 
lsa nagamba nti Temumngananga : 
o kubanga tewali muntu anakolanga 
ekyamagero mu linya lyange anai- 

40 nzanga mangu okunvuma. Kuba. 
nga Patali mulabe wa'fe ngali ku- 

41 lwa'fe. Kubanga buli muntu ana. 
banywesanga 'mwe ekikompe kya- 
ma'zi okubanga muli ba Masiya ma- 
zima mbagamba nti talibulwa mpe- 

42 raye na katono. Na buli muntu 
anasitazanga omu kwabo abato aba- 
nzi'kiriza, wakiri oyo okusibibwa 
olubengo olunene mu bulagobwe 

43 asulibwe mu nyanja. 7 Omukono- 
gwo bwegukwesitazanga, ogutema- 
ngako; wakiri 'gwe okuingira mu 
bulamu, ngobulidwako ekitūndu, 

_ okusinga okugenda mu Geyena ngo- 


u Na'dira ! 


būza nti Kirangi omuntu okugobā. 
nga mukaziwe? nga bamukema. 

' 3 Naye na'damu nibagamba nti Mu- 
4 sa yabalagira atya ? Nebagamba nti 
Musa ya'kiriza okuwandikanga eba- 
luwa eyokugoba, alyoke agobebwé- 
5 nga. Naye Isa nabagamba nti Olwo- 
buka'kanyavu bwemitima gya'inwe 
kyeyava abawandikira eteka lino. 

| 6 Naye oknva ku luberyeberye Iwokn- 


3 





EMAA 
lan Bal; 
w. 1. 





I tonda, “ yabatonda omusaja nomu- | Luh 1. 


7 kazi. d Omuutu kyanavanga aleka 


kitawe ne nyina, neyega'ta ne mu- |+ 


8 kaziwe; nabo bombi banabanga o- 
mubiri gumu: kale nga tebakyali 
: babiri nate, wabula omubiri gumu. 
9 Kale Katonda kyeyaga'ta awamu, 
110 omuntu takyiwukanyanga. Awo 
ate mu nyumba abaigirizwa neba. 
11 mubiza ekigambo ekyo. Nabaga- 
mba nti ¢ Buli muntu yena anago- 
banga mukaziwe, nawasa omulala, 
| 12 ngayenze okumusobya; naye 
nyini bwananobanga 'bawe, nafu- 

| mbirwa omulala, ngayenze. . 
13 /Awo nebamuletera abana abato, 
okubakomako: abaigirizwabe ne- 
14 bajūnga (nbabaleta). Naye Isa bwe- 
yalaba nīsunguwala, nābagamba 
nti Mu'kirize abana abato ba'je gye- 
ndi; 'so temubagana; 7 kubanga a- 
bafanananga bano obwakabaka bwa 
15 Katonda bwe bwabwe. Mazima 
mbagamba nti f Buli ata'kirizenga 
bwakabaka bwa Katonda ngomwa- 
"ma omuto, talibuingiramu na kato- 
"16 no. Nabawimbatira, nābawa omu- 

| kisa, ngaba'sako emikono. 

|17 kBweyali ngagenda mu 'kubo, o- 
: mu na'ja gyali nga'dukana, namu- 
fukamirira, nimubiiza nti Omuigi- 


,_ riza omulingi, nakola ntya okusi- 


lina emikono gyombi, mu muliro 18 


43 vgutazikira. Nokugulukwo bweku- | 
kwesitazanga, okutemingako: wa. langi ? tewali muliingi wabula oma, 
kiri 'gwe okuingira mu bulamu ngo- ' 19 (ye) Katonda. Omanyi amateka, 
buli'dwako okugulu, okusinga o- To'tanga, Toyendanga, To'binga, 
kusūlibwa mu Geyena, ngolina a- Towāirizānga, Tolyazamanyanga, 
47 magulu gombi. Nerisolyo bweri- | O'sangamu ekitibwa kitawo ne nyo- 
kwesitazanga. oli'gyangamu; wa- | 20 ko. Nimugamba nti Omuigiriza, 
kiri 'gwe okuingira mu bwakabaka ebyo byona nabikwata okuva mu 
bwa Katonda ngoli wa tulu, okusi- ' 21 butobwange. Isa bweyamutanulira 
nga okusilibwa mu Geyena, ngoli- namwagala, namngamba nti Owe- 
48 na amaso gombi; $envunyu yabwe buseko ekigambo kimu: genda, o- 
49 tefa, '85 nomuliro teguzikira. Ku.) tūnde byona byolinabyo, ogabire 
banga buli muntu alirungibwamu:  abavu, niwe oliba "no uga'ga mu 
60 omuliro. t Omunyo mulingi: naye 22 'galu: alyoke o'je ongoberere. Na- 
omunyo bwegu'gwamu ensa muli-'  yenitokiterera olwekigambo ekyo, 
'zamu ki? 'Mwe #mubere noma- nagenda nganakuwa'de; kubanga 
nyo munda wa'mwe, w mutabagane yali alina ebintu bingi. 
'mwe'ka na 'mwe'ka. nAwo Isa neyetoloza amaso, nā- 
aAwo nagolokoka nāvayo, na'ja | 


gamba abaigirizwabe nti Nga kizibu 

1 O ; abaga'ga okuingira mu bwakabaka 
mu mbibi Ezebuyudaya nemi- | 24 bwa Katonda ! Abaigirizwa nebe- 
tala wa Yoludani: ebibina bingi | wunya ebigambobye. Naye Isa na- 
nebikung'anira wali nate; nga bwe- 'damu nate, nabagamba nti Abina, 

"2 yaisinga nābaigiriza nate. Awo A- nga kizibu °abo abesiga obuga ga 
falisayo neba'ja gyali, nebamu- okuingira mu bwakabaka bwa Ka- 


kira obulamu obuta'gwāwo? Isa 
namugamba nti Ompitira ki omu. 


23 


oye DoE 


4 Lub. 2 


24. 
1] Kol RIA 
Bef 5. si. |! 


lt Kuv. 9 


a Mat. 6 
19, 20; 129 


21. 
Lok. 12 
35; 16 9. 


a Mat 19 
2. 
Luk 182. 


“ Yoh. Si. 
24 


17. 





10. 25— 11. 11. 


25 tonda! Kyekyangu eng'amira oku- | ye buli ayagala okubera omukulu 


” Mat, D. 
puh 





ita mu nyindo yempiso, okukira o- 
muga'ga okuingira mu bwakabaka 
26 bwa Katonda. Nebawunikiriranyo, 
nebamngamba nti Kale ani ainza 
27 okulokoka? Awo Isa nabatunulira 
nagamba nti Mu bantu tekiinzika, 
naye si bwekityo eri Katonda ; #ku- 
banga byona biinzika eri Katonda. 
28 "Awo Peteronatanulaokumugamba 
nti Laba, 'fe twaleka byona, netu- 
29 kugoberera. Isa nagamba nti Ma- 
zima mbagamba nti Tewali eyaleka 
enyumba, oba aboluganda, oba ba- 
nyina, oba nyina, oba kitiwe, oba 
abana, oba ebyalo, kulwange no- 
30 lwenjiri, sb aliwebwa (emirūndi) 
kikumi mu biro bino ebya kakano, 
enyumba, naboluganda, ne banyina 
ne banyabwe, nabana, nebyalo, no- 
kui'ganyizibwa; ne mu mirembe 
egigenda oku'ja obulamu obuta- 
31 'gwawo. Naye bangi aboluberye- 
berye abaliba aboluvanyuma; na- 


boluvanyuma (abaliba) aboluberye- ; 


rye. 
32 tBali mu 'kubo nga bāmbuka E- 
yerusalemi; ne Isa yali ngabakule- 
mbe'de, nebewunya, nabili abago- 
berera nebatya. Awo nate natwala 
ekumi nababiri, natanula okubabu- 
lira ebigambo ebigenda okumubako, 
33 nti Laba, twambuka Eyerusalemi ; 
Omwana womuntu aliwebwayo eri 
bakabonaabakulu naba wandisi; ba- 
limusalira omusango okumu ta, ba- 
34 limuwayo eri abamawanga : balimu- 
diilira, balimuwandira amalusu, ba- 
limukuba balimu'ta ; bwewaliitawo 
enaku esatu aliziikira. 
uAwo Yakobo ne Yokana, abana 
ba Zebedayo, nebasembera wali, ne- 
bamugamba nti Omuigiriza, twaga- 
la otukolere kyona kyona kyetuna- 
36 kusaba. Nabagamba nti Mwagala 
37 mbakolere ki? Nebamugamba nti 
Tuwe tutūle, omu ku mukonogwo 
ogwadyo, nomulala ku mukonogwo 
38 ogwa kono, mu kitibwakyo. Naye 
Isa nabagamba nti Temumanyikye- 
musaba. Muinza okunywa ku kiko- 
mpe kyenywako 'nze? oba okubati- 
zibwa nokubatiza kwembatizibwa- 
39 mu 'nze? Nebamugamba nti Tui- 
nza. Isa nabagamba nti Ekikompe 
'nze kyenywako mulinywako; no- 
kubatiza kwembatizibwaimu 'nze 
40 mulibatizibwa ; naye okutiila ku 
mukono gwange ogwadyo oba ku 
gwa kono, si'nze nkugaba, naye 
41 kwabo bekwategekerwa. Awo eku- 
mi bwebawulira, nebatanula okusu- 
42 nguwalira Yakobo ne Yokana. Isa 
nabaita, nabagamba nti Mumanyi 
ngabo abalowozebwa okufuga aba- 
mawanga babafuza amanyi; naba- 


35 


kulu babwe babatwila Iwa mpaka. | 11 


43 Naye mu'mwetekiri bwekityo: na- 





MA'KO. 


mu'mwe anabanga muwereza wa- 
44 'mwe; na buli ayagala okuba owo- 

luberyeberye mulmwe anābānga 
45 mu'du wa bona. Kubanga mazima 
w Omwana womuntu teya'ja kuwe- 
rezebwa, wabula okuwereza, Y no- 
kuwayo obulamubwe okununula a- 
bangi. 

Awo nebatika Eyeriko: bweya- 
va mu Yeriko nabaigirizwabe, neki- 
bina kinene, omwāna wa Timayo, 
Batimayo, omusabi omuzibe wama- 
so, yali atu'de ku ma'bali ge'kubo. 
47 Awo bweyawulira nga Isa Omuna- 

zalesi ye wuyo, natanula okwogere- 
ra wa'gulu nokugamba nti Omwana 
48 wa Daudi, Isa, onsasire. Bangi ne- 
bamubogolera okusirika: naye ne- 
yeyongera nyo okwogerera wa gulu 
nti Omwana wa Daudi, onsasire. 
49 Awo Isa naimirira nagamba nti Mu- 
muite. Nebaita omuzibe wamaso, 
nebamugamba nti Guma omwoyo ; 
50 golokoka, akuita. Naye nāsūla olu- 
51 goyerwe, nāsituka, na'ja eri Isa. Isa 
namu'damu, nagamba nti Oyagala 
nkukole ntya? Omuzibe wamaso 
namugamba nti Laboni, njagala 
52 nzibule. Awo Isa namugamba nti 
Genda; “oku'kirizakwo kukuwo- 
nyeza. Amangwago nazibula, nā- 


mugoberera mu 'kubo. 

11 aAwo bwebäli banatera okutiika 
Eyerusaiemi nga batūse Ebesu- 
fage Nebesariya, ku lusozi olwa Zei- 
tuni, natuma ka baigirizwabe babi- 
2ri, wabagamba nti Mugende mu 
mbuga ebali mu maso: amangwago 
bwemunaingira omwo, munalaba 
omwana gwendogoi ogusibi'dwa, 0- 
gutebagalwangako muntu na kato- 
3 no; muguimbule, mugulete. Omu- 
ntu bwabagamba nti Mukola ki e- 
kyo? mugamba nti Mukama (wa'fe) 
yagwetaga ; amangwago anaguwe- 
4 yeza eno. Nebagenda, nebasanga 
omwana gwendogoi ngagusibi dwa 
ku mulyango ebweru mu lugūdo; 
5 nebaguimbula. Abamu kwabo aba- 
li baimiri'de awo nebabagamba nti 
Mukola ki okuimbula omwana gwe- 
6 ndogoi? Nebabagamba nga Isa bwe- 
7 yabagamba: nebabaleka. Nebaleta 
omwana gwendogoi eri Isa, nebagu- 
sūlako engoye zabwe; nagwebagala. 
8 Bangi nebalira engoye zibwe mu 
'kubo ; abalala (nebalira) amalagala 
9 gemiti, gebitema mu nimiro. Abali 
abikulembe'de nabili abava enyu- 
ma nebogerera wa'gulu nti Ozana ; 
Awere'dwa omukisa a'ja mu linya 
10 iya Mukama: Buwere'dwa omukisa 
obwakabaka obu'ja, obwa jaja wa'fe 

Daudi: Ozana wa'gulu enyo. 
c Nataka ku Yerusalemi niingira 
mu yekalu ; bweyamala okwetuloza 


2—3 


46 


4l 


e Yok. 13. 
14. 

Baf. 2 7. 
y Mat. 20. 
28 


) Tim. 2.6. 
Tit. 2 34. 
Mat. 20. 
29. 

Luk. 18. 
35. 


Mat. 9.22. 
Mak 5.34. 


aMat.21.1. 
Luk. 19.28. 
Yok. 12.14. 


b Zab. 118. 


e Mat. 21. 


n 
Ea 
















































“ Mat. 21. 


12. 
Luk. 19.43. 
Yok. 2. 14. 


f Ia. 58. 7. 


í Mat. 21. 
19. 


I Mat 614. 
Bak. 3. 13. 


a Mat. 18. 
35. 


" Mat. 91. 
2. 
Luk. 20.1. 





d Mat. 21. | 12 
18. 


# Yer. 7.11. 


amaso okulaba byona, obu'de bwali 
nga buwungera, nafuluma nagenda 
Ebesaniya nekumi nababiri. 
dAwo bwebwakya enkya, bwebā- 
li bavu'de mu Besaniya naliimwa 
13 enjala. Awo bweyalengera omutini 
oguliko amalagala, nāgutūkako, era 
wo'zi alabeko ekintu: awo bweya- 
gutūkako, natalabako kintu wabula 
amalagala ; kubaunga sibye byali e- 
14 biro byetini. Na'damu nagugamba 
nti Okusoka lero okutūsa emirembe 
nemirembe omuntu talyanga ku bi- 


A A, Abaigirizwabe nebawu- 
ira. 
15 “Awo nebatūka Eyernsalemi, nai- 


ngira mu yekalu, nisoka okugoba a- 
bali batūnda nibagulira mu yekalu, 
navunika emeza ezabawanyisa efe- 
za, nentebe zabo abatiinda amayiba,; 
16 nataganya muntu okuisa ekibya mu 
17 yekalu. Naigiriza, nabagamba nti 
ekyawandikibwa nti J Enyumba 
yange eneitibwanga nyumba ya ku- 
sabirangamu amawanga gona? na- 
ye 'mwe 7 mugifu'de mpuku ya ba- 
18 nyazi. Bakabona abakula nabawa- 
ndisi bwebakiwulira, nebasala ama- 
gezi bwebanamu'ta: kubanga bamu- 
tya, kubanga ebibina byona bawuni- 
kirira olwokuigirizakwe, 


|19 Awobuli kawungezi yafulumänga 


mu kibuga. 
20 iAwo bwebwakya enkya bwebali 
nga baita, nebalaba omutini nga gu- 
21 vu'de ku kikolo okukala. Petero 
bweya'jukira namngamba nti Labi, 
laba, omutini gwewakolimira guka- 
22 ze. Isa na damu nabagamba nti Mu- 
23 be noku kiriza eri Katonda. Mazi- 
ma mbagamba nti Buli aligamba 
olusozi luno nti Sigulibwa, osulibwe 
mu nyanja; nga tabūsabūsa mu mu- 
timagwe naye nga'kiriza nga kyayo- 
24 gera kikolebwa. alikiwebwa. Kye- 
nva mbagamba nti k Ebigambo byo- 
na hyona byemusaha nokwegairira, 
mu kirize nga mnbiwere'dwa, era 
25 mnlibifuna. Awo bwemunaimirira- 
nga nga musaba, ! musonyiwenga, 
bwemubanga nekigambo ku muntu; 
ne Kita'mwe ali mu 'gulu abasonyi- 
26 we ehyondno bya'mwe. | m Naye 
bwemutasonyiwa, era ne Kita mwe 
ali mu 'gulu talisonyiwa byonêno 
bya'mwe. | 
27 Ate nebatūka Eyerusalemi; #awo 
bweyali ngatambnla mu yekalu, ne- 
ba'ja wali bakabona abakulu naba- 
28 wandisi nabaka'de; nebamugamba 
nti Buinza ki obukukoza bino ? Oba 
ani eyakuwa obninza buno okukola 
29 bino? Awo Isa nabagamba nti Na- 
nge kambabūze 'mwe ekigambo ki- 
mu, munziremu, nange nababulira 
'mwe ohuinza hbwehuli obunkoza bi- 
30 no. Okubatiza kwa Yokana kwava 
mu 'gulu, nantiki mu bantu? mu- 


12 


| Iwemizabibu, nalusitako olukomera, 


42 MA'KO. 11. 12—12 17. | 


' 31 nziremu. Nebebuzaganya bo'ka nga: 
bagamba nti Bwetunagamba nti: 
Kwava mu 'gulu; anagamba nti Ka- 
le kiki ekyabalobera okumu'kiriza ? 

32 Naye bwetunagamba nti Kwava mu 

| bantu—bätya abantu; kubanga bo- 

na balowoza mazima Yokana okuba 

33 na'bi. Neba'damu Isa, nebamuga- 

mba nti Tetumanyi. Isa nabagamba 
nti Era nange sibabulire obuinza 
bwebuli obuukoza bino. 





e Wat 2. 


a NATANULA okwogerera nabomu = 
Luk. 8.9 


ngero. Omuntu yasimba olnsuku 


nasimamu esogolero, nazimbamu 
ekigo, nanyikamu abalimi, nata- 
2 mbula munsi endala. Awo omwa- 
ka bwegwatuka natuma omu'du eri 
abalimi, abalimi bamuwe ebibala 
3 byemizabibugye. Nebamukwata, 
nebamukuba, nebamugoba bwerere. 
4 Ate nabatumira omu'du omulala, o- 
yo nebamwasa olubale, nebamuswa- 
5 za. Natuma omulala; oyo nebamu- 
'ta: nabalala bangi; abamu nga ba- 
6 bakuba, abalala nga baba'ta. Yali 
ngakyalina omu, omwana omwaga- 
lwa: oluvanyuma namntuma gye- 
bali, ngagamba nti Bana'samu eki- 
7tbwa omwana wange. Naye aba- 

Jimi bali nebagambagana bo ka nti 

Ono ye musika, kale tumu'te, nobu- 

8 sika buliba bwa'fe. Nebamunkwata, 

nebamu'ta, nebamusūla ebweru wo- 

9 lusuku lwemizabibu. Kale aliba- 

kola atya nanyini lusuku lwemiza- 

bibu ? Ali'ja alizikiriza abalīmi. no- 

lusuku Iwemizabihu aliruwa balala. 

10 Temusomānga na katono ekyoekya- 
wandikibwa nti 

b E'jinja abazimbi lyebāgāna, 

Eryo lyafūlibwa omutwe og woku- 

nsõnda : 

Ekyo kyava eri Mukama, 

Era kya kitalo mu maso ga'fe? 
12 Nebasalaamageziokumukwata; ne- 
batya ebibina; kubanga bātegera 
ngagere'de kubo olugero olwo: ne- 
bamuleka, nebagenda. 

c Nebatuma gyali abomu Bafali- 
sayo Nabakerodiani okumutega mu 
14 bigambo. Awo bweba'ja, nebamu- 

gamba nti Omuigiriza, tumanyi 'gwe 
ngoli wa mazima, 's6 ebigambo byo- 
muntu yena tobi'sako mwoyo : ku- 
banga tososola mu bantu, naye oi- 
giriza e'kubo lya Katonda mu ma- 
zima: kale kirūngi okuwānga Kai- 
sali omusolo, nantiki siwewawo ? 
15 Tuwėngayo, oba tetuwangayo? Na- 
ye bweyategera bunanfusi bwabwe, 
nībagamba nti Munkemera ki? mu- 
16 ndetere edinali, ngirabe. Nebagi- ! 
reta. Nibagamba nti Ekifananyi 
kino nobuwandikeko buno byāni ? 
17 Nebamngamba nti Bya Kaisali. Isa | 
nābagamba nti Ebya Kaisali mumu- | 


b Zab. 138. 
=2. 


11 


13 


D 
F 
p B 





12. 18— 18. 10. 


4Mat. 2 |18 


Tik. 20.27. 
e Iik. 25.8. 
s Ma. 25.6. 


“Kuv. 3.6, 


b Mat. 22 
35. 


Ma. 6.4 





wenga Kaisali, nebya Katonda mu- 
muwenga Katonda. Nebamwewu- 
nya nyo. 

4 Awo Abasadukayo, “abagamba 
nti tewali kuzūkira, neba'ja wali ; 
19 nebamubiza nebagamba nti Omui- 

giriza, J Musa yatuwandikira nti 
Muganda womuntu bwafanga, ni- 
leka mukaziwe, nga talese mwana, 
mugandawe atwalanga mukaziwe, 
20 nizi'zawo mugandawe eza'de. Kale 
waliwo aboluganda musanvu: owo- 
luberyeberye niwasa omukazi, nāfa, 
21 natalekawo za'de; owokubiri namu- 
wasa, nafa, era naye natalekawo za- 
'de; nowokusatu bwatyo: (bona) 
22 omusanvu nebatalekawo za'de. Olu- 
vanyuma bona nga bawe'dewo no- 
23 mukazi nafa. (Kale) bwebalizūkira 
aliba muka ani kubo? kubanga (bo- 
24 na) omusanvu bimuwasa,. Isa nä- 
bagamba uti Si kyemuva mukyana 
nga temumanyi ebyawandikibwa 
newakuba'de amanyi ga Katonda? 
25 Kubanga bwebalizukira mu bafu 
tebaliwasa, 'so tebaliwaira; naye 
9 baliba nga bamalaika abomu'gulu. 
26 Naye ebyabafu nga bazūkizibwa ; 
temusomanga mu kitabo kya Musa 
ku Kisa'ka, Katonda bweyamubi- 
lira ngagamba nti 'Nze fudi Kato- 
nda wa Ibulaimu, era Katonda wa 
27 Isaka era Katonda wa Yakobo? Si 
Katonda wa bafu, naye wa balamu : 
mukyama nyo. 
28 kAwo omu ku bawandisi naja 
. nawulira nga bebūzaganya bo'ka, 
namanya ngaba'zemu bulūngi, nä- 
mnbuza nti Teka ki eryoluberyebe- 
29 rye ku gona? Isa na'damu nti E- 
ryoluberyeberye lye lino nti! Wuli- 
ya Isiraeri; Mukama Katonda wa- 
30 'fe, Mukama yomu; era yagalanga 
Mukama Katondawo nomutimagwo 
gwona, nobulamubwo bwona, nama- 
31 gezigo gona, namānyigo gona. E- 
ryokubiri lye lino nti ™ Yagalanga 
mulirānwāwo nga bweweyagala we- 
'ka. Tewali teka dala erisinga ago 
39 obukulu. Omuwandisi namugamba 
nti Mazima, Omuigiriza, oyoge'de 
bulūngi ngali omu: so ” tewali mu- 
33 lala ka aji yə: nokumwagala no- 
mutima gwona, nokutegera kwona, 
namanyi gona, nokwagala mulira- 
nwawo nga bweweyagala we'ka oku- 
singa nyo ebiwebwayo byona ebira- 


. | 34 mba ebyokebwa ne sadaka. Awo 


Isa bweyalaba ngamu zemu ngomu- 
tegevu, namugamba nti Toli wala 
obwakabaka bwa Katonda. Awo ne- 
wataba muntu #yang'anga okumu- 
būza nate. 
P Isa na'damu nagamba ngaigiri- 
— za mu yekalu nti Abawandisi eki- 
' bagambya ki nti Masiya mwana wa 
36 Daudi? Daudi ye nyini yagamba 
| r mu Mwoyo Omutukuvu nti 


35 


MAKO. 


# Mukama yagamba Mukama wī- 
uge nti 
AUA ku mukono gwänge ogwa- 
YO, 
Okutiisa lwendifala abalabebo 
entebe yebigerebyo. 

37 Daudi ye nyini amuita Mukamawe, 
abera atya omwinawe? Abomuki- 
bina nebamuwulira nesanyu. 

38 Awo mu kuigirizakwe nābaga- 
mba nti’! Mwekūme abawandisi aba- 
gala okutambula nga bamba de engo- 

39 yeempanvu, nokulamusibwa mu bu- 
tale, nentebe ezokumānjo mu ma- 
kung'aniro nebifo ebyekitibwa mu 

40 mbaga; abalya enyumba za ba'na. 

'mwändu, era abasaba enyo mu bu- 

nānfusi ; abo bali za omusängo ogu- 

singa obunene. 

u Nātūla okwolekera e'gwanika, 
nalaba ebibina bwehisiila efeza #inu 
'gwanika: bangi abali abaga'ga a- 
42 basilamu ebingi. Awo'na'mwandu 

omu omwāvu na'ja, nasulamu ebi- 

43 tundu bibiri, ye kodulante. Naita 
abaigirizwabe, nabagamba nti Ma- 
zima mbagamba nti 'Na'mwiandu 
Yono omwavu asu'demu (bingi) 0- 
kusinga bona abasila mu 'gwani- 

44 ka; kubanga bona basu'demu ku 
Dibafi'kiriri' de; naye oyo mu kwe- 
tagakwe asu 'demu byona byalina- 
byo, bwe bulamubwe bwona. 

1 3 a Awo bweyafuluma mu yekalu, 

omu ku baigirizwabe namuga- 
mba nti Omuigiriza, laba, amainja 
gano bwegali, nenzimba eno bweri. 

2 Isa nämugamba nti Olaba enzimba 
eno enene? teririrekebwa wano 'ji- 
nja eriri ku 'jinja eritalisulibwa 
wansi. 

8 Bweyali atu'de ku lusozi olwa 
Zeituni ngayoleke'de yekalu, Pete- 
ro ne Yakobo ne Yokana ne Ande- 
reya nebamubuza mu kyäma nti 

4 Tubŭlire, ebyo biribawo di? naka- 
bonero ki akebyo ngabigenda oku- 

5 tūkirizibwa byona? Isa nāsoka o- 
ku ba nti è Mwekūme, omu- 

6 ntu yena tabakyamyanga. Bangi 
abali'ja mu linya lyange nga boge- 
ra nti 'Nze 'nzuyo; era balikyamya 

7 bangi. Awo bwemuwuliranga enta- 
lo netutumo lyentalo, temweraliki- 
riranga : kibigwanira okubawo; na- 

8 ye enkomerero ngekyali. Kubanga 

e'gwanga lirirumba 'gwanga li'na- 

lyo, n obwakabeka obwakabaka bu- 

'nabwo: walibawo ebikankano mu 

bifo bingi; walibawo enjala: ebyo 

Jwe luberyeberye Iwokulumwa. 

9 “Naye mwekume 'mwe'ka : kuba- 
nga balibawayo mu nkiko: muliku- 
birwa ne mu makung'aniro; era 
muliimirira mu.maso gabamasaza 
ne bakabaka kulwange, okubera a- 

10 bajulirwa mubo. Enjiri kigigwani- 


41 


JJ 
43 


aa 110. 


t Mat. 33. 
1 neh 
Luk.20. 46. 


ak a 


"a asek, 
12. 4. 


Y2 Kol 8. 
12. 


Sa 
Luk. 21. 5. 


“< Mat. 20. 
17, 18. 












? Dan. 12. 
Yu. 22 


iDan.7.10. 
Zef. 1. 15. 


™ Is. 40.8. 


MA KO. 


ra okumaia okubiilirwa amawanga 

11 zona. Era bwebabatwälānga oku- 
bawayo, temusokanga kweralikirira 
bwemunayogera: naye kyona kyo- 
ya kyemuwebwanga mu kisera e- 
kyo, ekyo kyemwogeranga, kuba- 
uga simwe mwogera, 4wabula O- 

13 mwoyo Omutukuvu. Owoluganda 
aniwangayo mugandawe okumu'ta, 
ne kitawe womwana (animuwanga- 
yo); abina banajêmeranga ababa- 

13 zāla, bauaba'sanga. Munakyayi- 
bwanga bona olwerinya lyange: 
enaye agumikiriza okutūsa enko- 
merero oyo yalirokoka. 

14 Naye bee andi raha ekyomuzizo 
ekizikiriza /na'bi Danieri kyeyayo- 
gerako nga kiimiri'de awatakisani- 
ra (asom mn ategere), kale abali 
mu Buyudaya ba'dukire ku nsozi; 

15 ali wa'gulu kunju ta'kanga, 'so tai- 
ngiranga ku'gyamu kintu mu nju- 

16 ye: nali mu lusuku ta'danga ku- 

17 twala lugoyerwe. Naye ziribasa- 
nga abali embuto, nabayonsa mu 

18 naku ezo. Musabe bireme okutu- 

19 kira mu biro ebyempewo. 9 Kuba- 
nga enaku ezo ziriba za (kulabira- 
mu) naku, nga tezibangawo bwezi- 
tyo kasoke'de Katonda atonda ebya- 
tondebwa okutusa kakano, 's0 tezi- 

20 riba. 'So singa Mukana teyasala 
ku naku ezo, tewandirokose mubiri 
gwona: naye olwabalonde beyalo- 

21 nda yazisalako enaku. Mu biro e- 
byo omuutu bwabagambanga nti 
Laba, Masiya ali wano; oba ali e- 

22 yo; temu'kirizānga: kubanga Ba- 
masiya abobulimba ne bana'bi abo- 
bulimba baliimuka, balikola obubo- 
uero nebyewuuyo, okukyimya, oba- 

23 nga kiinzika, abalonde. Naye mwe- 

kume 'mwe: laba, mbabūli'de byo- 

na nga tebinabawo. 

i Naye mu naku ezo, okulaba ena- 
ku okwo nga kuwe'de, enjuba erizi- 
kizibwa nomwezi tegulyaka musana 
25 gwagwo, nemunyenye ziriba nga zi- 

gwa okuva mu 'gulu, naminyi ago- 

26 mn'gulu galikankana. *¥ Kale neba- 
lyoka balaba Omwana womuntu 
nga'jira mu bire namanyi amangi 

27 nekitibwa. Awo nalyoka atuma ba- 

malaikabe, alikang'anya abalonde- 

be okuva mu mpewo enya, okuva 
ka nkomerero yensi okutiisa ku 
nkomerero ye'gulu. 

l Era muigire ku mutini olugero 
lwagwo: e'tabi lyagwo bwerige'ja 
namalagala negato'jera, mutegera 
29 ngomwaka guli kumpi; era na'mwe 

bwemutyo, bwemulabinga ebyo nga 
bitūse, mutegere ngali kumpi, ku 

30 lu'gi. Mazima mbagamba nti Emi- 
rembe gino tegiri'gwawo na katono, 
okutūsa ebyo byona lwebiritūkirira. 

31 E'gula nensi biri'gwāwo, ™ naye e- 

bigambo byange tebiri'gwawo na 


24 


28 











ekisera ekyo tewali amanyi, newa- 
kuba'de bamalaika abali mu 'gulu, 
newakuba'de Omwana, wabula Ki- 
38 tange. #Mwekumenga, mutunule- 
nga, musabenga: kubanga temuma- 
34 nyi biro webiritūkira. ° Ngomuntu 
eyaleka enyumbaye natambula mu- 
nsi endala ngawa'de aba'dube obui- 
nza, buli muntu omulimugwe, nā- 
85 lagira omu'gazi okutunula. Kale 
mutunule: kubanga temumanyi niu- 
kama wenyumba wali'jira, oba ka- 
wungezi, oba 'tiimbi, oba ngenkoko 
36 ekokolima, oba nkya; atera oku'ja 
amangwago nabasanga nga mweba- 
37 se. Era kyembagamba 'mwe mba- 
gamba bona nti Mutunule. 
1 4 a Awo enaku ebiri bwezaitawo, 
newabawo Okuitako nemigati 
egitazimbulukuswa : awo bakabona 
abakulu nabawandisi nebasals ama- 
gezi bwebanamukwata mu lukwe 

2 nokumu'ta: kubanga bagamba nti 
Si ku lunaku lwa mbaga, mpo zi 
waleme okubawo okukayana mu 
bantu. 

3 bLAwo bweyali mu Besaniya mu 
nyumba ya Simoni omugengu. nga- 
tu'de ku ‘mere, omukazi eyalina 
ecupa eyamafuta agomugavu ogwo- 
muwendo omungi enyo na'ja, naya- 
sa ecupa, amafuta nagafuka ku mu- 

4 twegwe. Naye waliwo abamu aba- 
sunguwala bo'ka nga bagamba nti 

5 Amafuta gafu'de ki bwegatyo? Ku. 
banga amafuta gano bandiinzi za 
okugatiindamu edinali ebikumi bi- 
satu nokusingawo nokugabira sba- 

6 vu. Nebamwemulugunyiza. Naye 
Isa nagamba nti Mumuleke; mumu- 
nakuwaliza ki? ankole'de ekikolwa 

7 ekirūngi. “Kubanga sbāvu bemu- 
linabo bulijo; na buli Iwemwagala 
muinza okubakola obuliingi : naye 

8 'nze temuli nange bulijo. Akoze 
nga bwainzi'za: asose okufnka a- 
mafuta ku mubiri gwange okunzika. 

9 Mazima mbagamba nti Enjiri buli 

gyenebulirwanga munsi zona. ne- 
kyo omukazi ono kyakoze kinayo- 
gerwangako okumu'jukira. 
d Awo Yufa Isukalyoti eyali omu 
ku kumi nababiri nagenda eri baka- 
bona abakulu, okumuwayo gyebali. 
11 Awo bwebawnlira, nebasanyuka, 
nebasiibiza okumuwa efeza. Nasa- 
la amagezi bwanalaba e'binga oku. 
muwayo. 

12 “Awo ku lnnaku olwasoka olwe- 

“ migati egitazimbulukuswa Iweba'ta 
Okuitako, abaigirizwabe nebamu- 
gamba nti Oyagala tugende wa tu- 

18 tegeke gyonolira Okuitako. Natu- 
ma abokubaigirizwabe babiri, nābe- 

gamba nti Mugende mu kibuga, a- 
nasisinkana na mwe omusaja nga 


10 


13. 11—14 13. 
32 katono. Naye ebyolunaku olwo oba 


Mat. w2 
Luk. 2) 
Yak )). 

5; 134. 1. 


bMat AE 
Yok. 32 
1. 3. 


“Ma 14 








14 yetise ensuwa yama'zi: mumugo- | 35 mubere wano, mutunule. Natambu- 
berere; yona yona mwanaingira lako katono. navunama wansi nasa- 
mugambe nanyini nyumba nti O- ba, obanga kiinzika, ekisera kimui- 
muigiriza agambye nti Enyumba e- | 36 teko. Nagamba nti Aba, Kitange, 
riru'dawa mwenalira Okuitako na- r byona biinzika gyoli; nziyako eki- 

16 baigirizwa bange? Anābalaga ye kompe kino; “naye si nga 'nze bwe- 
we nyini enyumba nene eyawa'gulu njagala, wabula nga 'gwe bwoyaga- 
eyaliri'dwa etegeke'dwa: mutute- | 37 la. Awo na'ja, nabasanga nga be- 

16 gekere omwo. Awo abaigirizwa ne- base, uagamba Petero nti Simoni, 
bagenda neba'ja ku kibuga, nebala- webase? toba'de na manyi agoku- 
ba nga bweyabagambye : nebatege- | 38 tunula nesawa emu? Mutunule, 


ka Okuitako. musabe, muleme okuingira mu ku- 
Mat 28. |17 /Awo bwebwawungera naja ne- kemebwa: t omwoyo gwe gwagala, 
20 neb. kumi nababiri. Awo bwebāli batu- | 39 naye omubiri gwe munafu. Nate 
18 'de ku 'mere, Isa nagamba nti Ma- na'dayo, nasaba, nāyogera ebiga- 
zima mbagamba nti Omu ku'mwe | 40 mbo bimu na biri. Nākomawo na- 
19 alya nange anandyamu olukwe; ne- te, nabasanga nga bebase, kubanga 
batanula okunakuwala nokumuga- amaso gabwe gali gakambaga nyo; 
20 mba ki'nomu nti Ye 'nze? Naba. 'so tebamanya bwebanamu'damu. 
gamba nti Omu ku kumi nababiri | 41 Na'ja omulundi ogwokusatu, nāba- 
akoza nange mu kibya ye wuyo. gamba nti Mwebakire dala kakano, 
# Mat. 28. | 21 Kubanga 7 Omwana womuntu age- muwu'mule: kinamala; ekisera ki. 
Tras nda nga bwekyamuwandikirwa : na- tūse; laba, Omwāna womuntu awe- 
ye zirimusānga omuntu oyo alyamn bwayo mu mikono gyabalina ebibi. 
olukwe Omwana womuntu ! kyandi- | 42 #Muimuke, tugende; laba, andyä- 

ba'de kiriingi eri oyo singa teyazi- mu olukwe anatera okutūka. 
libwa omuntu oyo. 43 w Awo amangwago, bweyali akya- 
iMat. 26. | 22 tAwo bwebali balya, natola omu- yogera, Yuda. omu ku kumi nababi- 
= gati, awo bweyamala okwebaza nā- | ri na'ja nekibina wamu naye abali- 

Luk.22.19. e 3 3 2 ; 

Li Kol 11. gumenyamu, nabawa, nāgamba nti na ebitala nemi'go, nga bäva eri ba- 


Mutole ; guno gwe mubiri gwange. kabona abakulu. nabawandisi naba- 
23 Na'dira ekikompe, awo bweyamala | 44 ka'de. Era oyo eyamulyamu olu- 
okweyanza, nabawa: nebakinywa- kwe yali abawa'de akabonero nga- 
24 ko bona. Nabagamba nti Guno gamba nti Gwenanywegera, nga ye 
gwe musai gwange ogwendagano, wayo; mumukwate, mumutwale 
25 oguyika olwabangi. Mazima mba. |45 nga mumunywezeza. Awo bwe- 
gamba nti Sirinywa nate ku bibala yatuka, amangwago na'ja gyali na- 


ku muzabibu, okutiisa ku lunaku gamba nti Labi; namunywegera 
luli Iwendigunywa omugya mu bwa- | 46 nyo. Nebamu'sako emikono gya- 
“kabaka bwa Katonda. 47 bwe, nebamukwata. Naye omu 
t Mat. 28. | 26 kAwo bwebamala okuimba olui- kwabo sbali. baimiri de awo naso- 
sah . mba, nebafuluma nebagenda ku lu- wola ekitala, natema omu'du wa ka- 
sozi olwa Zeituni. bona asinga obukulu namusalako 


27 Awo Isa nabagamba nti Munesi- | 48 okutu. v Awo Isa na'damu nabaga- 
tala 'mwena: kubanga kyawandiki- mba nti Munji'jiri'de nga bwemu- 


Zek. 13.7. bwa nti ! Ndikuba omusūmba, ne- 'jira omunyazi nebitala nemi'go o- 
mMak. | 28 ndiga zirisisina. Naye ™ bwendi- | 49 kunkwata? Buli lunaku naberanga 
Ien mala okuzūkizibwa, ndibakulembe- | na’mwe mu yekalu nga njigiriza, 
“ Mat. 28 | 29 ya (okngenda) mu Galiraya. ” Na- nga temwankwata: naye kino ki- 
Tuk 22 e Petero namugamba nti Newaku- kole'dwa, 7? ebyawandikibwa bitūki- 
3, 31 Larae nga bona banesitala, naye si- | 50rire.  4Awo bona nebamwabulira 


23, 34 
Yok. 13. |80'nze. Isa niamngamba nti Mazima neba'duka. 


nkugamba nti 'gwe lero, ekiro kino, |51 Awo omulenzi omu namugobere- 
enkoko eneba tenakokolima emirii- ra, eyali yebi'kiri'de olugoye olwe- 
“ndi ebiri, ononegana emirūndi esa- kitani Iwo'ka ku (mubiri) : nebamu- 
3ltu. Naye neyeyongera nyo okwo- | 52 kwata; naye nabalekera olugoye 
gera nti Newakuba'de nga kingwa- |: “olwekitani, na duka bwerere. 
nira okufira awamu nawe, sikwega- | 53 bAwo nebatwala Isa eri kabona 
nena katono. Era bona nebaga- asinga obukulu: nebamukung'ani- 
mbabwebatyo. . rako bakabona abakulu bona naba- 
“Mat. 8. | 32 o Awo neba'ja mu kifo erinya lya- | 54 ka'de nahawandisi. Awo Petero |. 
Ukat kyo Gesusemane: nagamba abaigi- namngoberera wala, okutūka mu- 
Yok. 38. 1. | | rizwabe nti Mutūle wano 'male okn- nda ma lu'gya lwa kahona asinga 


-33 saba. Natwala Petero ne Yakobo obukulu; yali atu'de nabawereza 


ne Yokana wamn naye, natanula o- | 55 ngayota omuliro. € Awo bakabona 
kuwunikirira nokweralikirira enyo. abakuln nahomnlukiko bona neba- 
a Yok. 12. | 34 Nabagamba nti ? Ememe yange e- nonyeza Isa ahajulirwa aboknmu- 


riko enaku nyingi, zigenda kunzi'ta : | 56 sa, /so nebatabalaba. Kubanga a- 


? Beb. 5. 1. 


! Yok. 5. 
30; 6. 38. 


“ Mat. 28. 


46. 
Yok. I8. 
1, 2. 


w Mat. 28. 
7 


47. 
Luk.22.47. 
Yok. 18. 3. 


Y Mat. 28. 
55. 
Luk.22.52. 


Zab. 22.8. 
Is. 53.7 
neb. 

a Zab. RRR. 
Mak. 14. 
Z7. 


è Mat. 96. 
57 


Luk.22.51. 
Yok.18 13. 


e Mat. 28. 
50. 





d Mak. 15. 
“MI 


29, 
Yok. 2. 19. 


"Mat, 28. 
62. 


i Mat. 938. 
58, 49. 

Luk.22. 55. 
Yok. 18.16. 


d Mat. 28. 
Luk.22 58. 
Yok. 18.25. 
l Mat. 28. 
73. 


Luk. 2.9. 
Yok. 18.28. 


66; 2.1. 
Yok. 18.28. 
4 


d Mat. 77. 
11. 





60 tekwali kumu. 


MA'KO. 


bamuwairiza ebyobulimba bangi, 

'86 nokuwiiriza kwabwe tekwali 
57 kumu.  Awo abamu nebaimuka ne- 
58 bamuwairiza, nga bagamba nti 'Fe 

twamuwulira ngagamba nti 4 Ndi- 

menya yekalu eno eyakolebwa ne- 
mikono, ne mu naku esatu ndizimba 
59 endala etalikolebwa na mikono. 'So 
nokuwairiza kwabwe okwo nakwo 
“Awo kabona asi- 
nga obukulu naimirira wakati, na- 
buza Isa, ngagamba nti 'Gwe toya- 
nukula na katono? kiki kyebakulu- 
61 miriza bano? J Naye nasirika busi- 
risi, natayanukula na katono. Na- 
te kabona asinga obukuln namubii- 
za, namugamba nti 'Gwe Masiya, 
62 Omwana woyo eyebazibwa? Isa na- 
gamba nti 'Nze 'nzuno; 7na'mwe 
muliraba Omwana womuntu ngatu- 

'de ku mukono ogwadyo ogwama- 
63 nyi, nga'ja nebire ebye'gulu. Awo 

kabona asinga obukulu nayuza e- 

ngoyeze, nagamba nti Twetagira ki 
64 nate abajulirwa? Muwuli'de obu- 

vozibwe: mulowoza mutya? Bo- 

na nebamusalira omusango ngasa- 
65 nira okufa. Awo ahamu nebatanu- 
la okumuwandira amalusu, noku- 
mubi'ka mu maso, nokumukuba e- 
bikonde nokumugamba nti Lagnla : 
abawereza nebamutwala nga bamn- 
kuba empi. 

+ Awo Petero bweyali wansi mu 
lu'gya, omu ku bazana ba kabona 
67 asinga obukulu naja; awo bweya- 

laba Petero ngayota omuliro, namu- 

tunulira, nigamba nti Nawe wali 
68 Nomunazalesi, Isa. Naye ye neye- 
gana ngagamba nti Simanyi, '80 si- 
tegera kyoyogera: nagenda ebweru 
69 mu kisasi; enkoko nekokolima. *A- 
wo omuzana namulaba, natannla 
nate okubagamba abali baimiri'de 
70 awo nti Ono wewabwe. Naye ne- 
egana nate. lAwo bwewaitawo e- 
isera kitono, abali baimiri'de awo 
nebagamba Petero nate nti Mazima 
oli wewabwe; kubanga oli Mugali- 
711 raya. Naye natanula okukolima 
nokuliira nti Simanyi muntu ono 
72 gwemwogerako. m Amangwăgo e- 
nkoko nekokolima omulundi ogwo- 
kubiri. Awo Petero na'jukira ekiga- 
mbo Isa bweyamugambye nti Enko- 

ko eneba tenakokolima emirūndi e- 

biri, ononegana emirundi esatn. 

Kale bweyalowoza, nakaba ama- 


ziga. 
1 5 aAwo amangwago bwebwakya 
enkya, bakabona abakulu naba- 
ka'de nabawandisi nabomulukiko 
bona nebatesa, nebasiba Isa, neba- 
mutwala, nebamuwayo eri Pirato. 
25 Awo Pirato nāmubūza nti 'Gwe 
Kabaka wa Bayndaya ? Bweya'da- 
mu namugamba nti 'Gwoyoge'de. 


66 


8 Awo bakabona abakuln nebamulopa 
4 ebigambo bingi. c Awo Pirato nā- 
mubüza nate, ngagamba nti Toya- 
nukula na katono ? laba ebigambo 
5 bingi byebakulopa. 4 Naye Isa nā- 
ta'damu nate kigambo; Pirato no- 
kwewunya neyewunya. . 
6 “Awoku mbaga yabateringa omu- 
7 sibe omu gwebamusaba. Awo wa- 
liwo omu aitibwa Bala'ba, eyasibi- 
bwa nabo abajema, aba'ta abantu 
8mu kujema okwo. Awo ekibina 
nekirinya nekitanula okumusaba 
(okubakola) nga bweyabakolanga. 
9 Awo Pirato naba'damu, ngagamba 
nti Mwagala mbatere Kabaka Wa- 
10 nda waha ? Kubanga yategera nga 
abona abakulu bamuwesezayo 
11 bu'gya. /J Naye bakabona abakulu 
nebawerera ekibina nti Bala'ba gwa- 
12 ba abatera. Awo Pirato nadamu 
nate nibagamba nti Kale namukola 
ntya gwemuita Kabaka Wabayuda- 
13 ya? Awo nebogerera wa'gulu nate 
14 nti Mukomerere. Awo Pirato na- 
bagamba nti Ka'zi kibi ki kyakoze? 
Naye nebeyongera nyo okwogerera 
15 wa'gulu nti Mukomerere. v Awo 
Pirato bweyali ayagala okusanyusa 
ekibina, nabatera Bala'ba, nawayo 
Isa, ngamaze okumukuba, okuko- 
mererwa. 
16 Awobaserikale nebamutwala mu- 
nda mu lu'gya oluitibwa Pulaitolio ; 
- nebaita ekitongole kyona okuku- 
17 ng'ana. Nebamwam olugoye 
olwefuliingu nebaluka engule eya- 
18 ma'gwa nebagimuti' kira; nebata- 
nula okumulamusa nti Mirembe, 
19 Kabaka Wabayudaya | Nebamuku- 
ba olumuli mu mutwe, nebamuwi- 
ndira amalusu, nebafukamira, ne- 
20 bamusinza. Awo bwebamala oku- 
mndulira, nebamwambulama ola- 
goye olwefulungu, nebamwambaza 
engoyeze, nebamutwāla nebamufu- 
lumya okumukomerera. 

t Nebawaliriza omuntu eyali aita, 
Simoni Owekulene, ngava mu kyi- 
lo, kitawe wa Alegezanda ne Lufo, 
okugenda (nabo) okwetika omusa- 
22 labagwe. k Nebamuleta mu kifo 

Gologosa, okutegezebwa kwakyo nti 
23 Kifo kya kiwanga. ' Nebamuwa o- 
mwenge ogutabu'iwamu envūmbo: 
24 naye ye natagu'kiriza. Awo neba- 
mukomerera, ™ nebagabana ebya- 
mbalobye, nga babikubirako obulu- 
25 lu, buli muntu kyanatwala. ^% Awo 
esawa zali ziri satu, nebamukome- 


21 


26 rera. Awo vebaluwa eyomusango- | 


gwe newandikibwa wa 'gulu nti KA- 


27 BAKA WABAYUDAYA. Era naba- | .. 


nyazi babiri nebabakomerera P wa- 
mu naye; omu ku mukonogwe o- 


gwadyo, nomulala ku gwa kono. >> 


29 ” Awo abali baita nebamnvuma nga 
banyenya emitwe gyabwe, nga bea- 


14. 57—16. 29. | 


/ Mat 2. 
20. 
Bik. 3 14 


f Mas 97. 
26. 


Yok. 22 
1, 16. 


i Mat 2. 
3 
Luk Bm 


t Mat. N. 
3. 


Luk 233 
Yuk.i917. 
Mat 2. 
3 








b lak. 23. 
56. 


nyina Yakobo, ne Salome tnebagula 


mina. 


16. 30—16. 20. MA'KO. 47 
t MaX. 14. gamba nti 'S9, 'gwe #amenya ye- | 2 cbyakalosa, ba'je bamusige. € Awo | “Luk 241, 
Ska, 90 kalu nogizimbira enaku esatu, we- bwebwakya eukya mu matulutulu, | Yok. æv. 1. 
` 81 rokole, ove ku musalaba. Era ba- ku lunaku olusoka mu sabiti, enju- 
kabona abakulu nebadūla bweba- ba yali evu'deyo neba ja ku ntina. 
tyo nabawandisi boka na bo'ka ne-| 3 Awo bali behizaganya boka nti 
bagamha nti Yalokola balala; ta- Ani anatuiringisiza e'`jinja ku mu- 
32 inza kwerokola ye ka. Masiya Ka-| 4 lyāngo gwentana? Awo bwebātu- 
baka wa Isiraeri ave kakano ku nulira, nebalaba e'jinja nga liiringi- 
musalaba, tulyoke tulabe, tu kirize. sibwa ku ‘bali; kubangalyali dene 
t Mat. 27 t Ne bali abakomererwa naye neba- | 5 nyo. «Awo bwebaingira mu ntang, | dLuk.24.8, 
k A muvuwa. nebalaha omulenzi ngatu'de ku lui ki 
“Wa. 33 “Awo esawa bwezali ziri mukīga olwadyo, ngayamba de olugoye olu- | ' 
AAA newaba ekizikiza kunsi yona oku- | 6 tukuvu; nebawunikirira. “Naba- | # Mat æ. 
! 34 tisa ku sawa eyomwenda. Awo mu gamba nti Temuwunikirira: muno- | 57: 
sawa eyomwenda Isa nakaba ne'do- nya Isa, Omunazalesi, eyakomere- 
“Jah 2.1 bozi 'dene nti © Eroi, Eroi, lama rwa: aziki' de; tali wano: laba, 
Mnt 27.46. sabakusani? okutegezebwa kwakvo | 7 ekifo webamnta. Naye mngende, 
nti Katonda wange, Katonda wange, mubulire abaisirizwabe ne Petero 
85 kiki ekikundeseza? Awo abamu nti Abakulembe'de okugenda Ega- 
kwabo abali baimiride awo bwe- liraya. Eyo pyemulimulahira / nga | / Mnt. 28. 
bāwnlira nebagamba nti Laba, aita) 8 bweyabagamba. Nebava ku ntāna ' Wan ua 
Mat. 71. ' 36 Eriya. Yy Awo omu na'dukana, nā- nga ba'dukana mangn; kubanga | 2. 
= nvika ekisimwa mu mwenge omu- okukankana noknsamalirira bvali 
ok 19.%, - a a s < ` , oS Ss . 
£t Zab. A9. katufu, naki'sa ku lumuli, € nāmu- bibaku'te: 'so v nebatabūlirako mu- | # Mat. 28. 
21. wa okunywa, ngagamba nti Leka; ntu kigambo. kuhanga båātva. -ak 315 
tulabe nga Eriya ana ja okumuwa- | 9 Awo bwevamala oknzukira mu AN 
“Mat 21. ' 37 nula. d4Awo Isa nakaha ne'dobozi makvya ku lunaku olwoluberyeberye 
Tik org, ' 38 'dene näwāyo obnlamu. è Awo ne'- ku naku omusanvu ! nasoka okula- | í Yok. 20. 
Yok. 19.:30 gigi lyomuyekalu neriynlikamn wa- bikira Malyamu Magudalene £ gwe- YAA NG 
SOAR, biri, okuva wa'gulu okutuka wansi. | 10 yagobako emizimu omnsānvn. (O- Ji Luk, 24 
Luk.24.45, | 39 c Awo omwami wekitongole evali yonagenda nabulira abaitanga naye, U 
“Mat. 7. simiri'de awo ngamwoleke'de bwe- | 11 nga banakuwala nga bakiba. mA- ILA 
AA yalaba ngawa'deyo obulamu bwa- wo bo, bwebāwnlira nga mulamu, | 11. 
tyo, nagamba nti Mazima omuntu ngalabi'dwa ye, nebata kiriza. " Luk. 24. 
ono aba'de Mwana wa Katonda.|12 Ebvo bwebya' gwa >^ nālabikira ok a 
d Mat. 77. | 40 Era “4waliwo ¢ walako abakazi nga ba'nahwe babiri mu kifananyi kira- i 
Luk.23.40. balengera: mwabo waliwo ne Ma- la, nga batambula nga bagenda mu | Yok 2019 
< Zah, 38. lyamu Magudalene, ne Malyamu 18 kyālo. Awo abo nebagenda neba- | P Mat 29 
Ih nyina Yakobo omnto ne Yose, ne Sa- biilira bali abalala, 'so nebataba ki- | 19. 
41 lome; abo bweyali mu Galirava be | riza. E A 
f Luk. 8. Jbāitānga naye nga bamuwereza; 14 0Oluvanyuma nalahikira ekumi |? Yok. 3. 
bi nabakazi abalala bangi abalinya na- nomu nga batu'de ku 'mere; niba. | 18,38, a, 
ye Eyerusalemi. nenya olwobnta'kiriza nobnka ka- | i6, ro-ma 
#Mat. T7. | 42 gAwo bwebwawaungêra, kubanga nyavu bwemitima gyabwe, kubanga oIa T 
Tak Aa lwali lunaku lwa Kutegeka, lwe lu- teha'kiriza abamulaba ngamaze o- |: Yok. 12 
Yok 19.358. | 48 naku olusoka sabiti, Ynsufu Owea. | 15 kuzūkira. P Nabagamba nti Mnge- | 48. 
limasaya, omukulu atesa owekiti- | nde munsi zona, ” mubilire enjiri | > Lk. 10. 
bwa, era eyasūbirānga ye nyini o-! 16 eri ebitonde byona. “A'kiriza nā- | Bik. 5. 16; 
bwakabaka bwa Katonda ; näguma | batizibwa, alirokoka, naye ata ki- | 83:16 19. 
näingira eri Pirato nga tatya, nāsa- ' 17 riza omnsango gulimusinga. Era | »Rik.2 4; 
44 ba omulambo gwa Isa. Awo Pirato obubonero buno bunagendanga nabo 10i 19.6. 
neyewunya hwafu’de amāngu. naita | abe'kiriza: banāgobānga emizimu | 54 2 
omwami wekitêngole namubiza o- “mu linya lyange; t hanāyogerā- | 4 Luk. 10. 
45 banga ekisēra kiise weyafira. Awo! 18 nga enimi empya ; #banakwatanga | Pik 28.5 
bweyawulira eri omwāmi, nawa Yu- | ku misota, bwebananywanga ekintu | “gik. 5.15, 
i Mat 27. | 46 sufu omulambo. iYe nāgula olu- ekita, tekibakolenga kabi na kato- | 16:9. 17; 
| a a WG goye olwekitani, namuwanula, na- no, #hanasiingako emikono abalwa- = 5.14, 
Yok. 19.40. muzinga mu lugoye olwekitani, nā- 'de, nabo banawonanga. 15. 
mu'si mu ntana evasimwa mu lwā-!19 aAwo Mukama (wa'fe) Isa bwe- |, Bik 22 
zi, nayiringisiza e'jinja ku WA mala okwogera nabo, b natwali.- | s, 
47 ngo gwentana. Malvamu Maguda- wa mu 'gulu, cnatila ku mukono : “Zab. 110. 
“lene ne Malyamu (nyina) Yose ne- ' 20 ogwadyo ogwa Katonda. Bali ne- Bik. 7. s. 
balaba weyatebwa. bafuluma, nebahūlira wonawona, | 4 Bik. 6. 
i Mukama (wa'fe) ngakoleranga wa- ' 12; 142 
Mat 22.1. 1 6 a Awo sabiti bweya'gwako, Ma- mu nabo “era nganyweza ekigambo ; 4.5, 
Luk a lyamu Magudalene ne Malvamu mu bubonero obwaki’'dirirānga. A- Beb. 2 & 





“ Bik. 1. 1. 


d Mat. 2.1. 


“1 Byom. 
24. 10, 19. 


12 Byom. 
8. 14; 31. 2 


íKuv.30.1. 


ENJIRI NGA BWEYAWANDIKIBWA 


LUKA. 


BWEBALI abangi abatandika oku- 
wandika amakulu gebigambo ebya- 

2 tūkirizibwa mu'fe, “nga bwebabitu- 
būlira abo, bahasoka okuva ku lu- 
beryeberye okuba abajulirwa era 
abawereza bekigambo, awo bwena- 
liranyiza dala byona okuva ku lu- 

3 beryeberye, era nange nalaba nga 
kirangi okukuwandikira 'gwe, “Te- 
'firo omuliingi enyo nga bwebyali- 

4 rana; olyoke omanye amazima ge- 
bigambo byewaigirizibwa. 


5 dAwo mu mirembe gya Kerode, 
kabaka Wabayudaya, waliwo kabo- 
na, erinyalye Zakaliya, < wa mu lu- 
walo lwa Abiya: era yalina omu- 
kazi owomubawala ba Aloni, eri- 

6 nyalye Erisabesi. Nabo bombi bä- 
li batūkirivu mu maso ga Katonda, 
nga batambulira mu biragiro byo- 
na ne mu byobutukirivu ebya Mu- 

7 kama nga tebaliko kabi. 'So teba- 
lina inwana, kubanga Erisabesi yali 
mugumba, nabo bombi bali baka- 
'diye mu myaka gyabwe. 

8 Awo olwatiuka, bweyali ngakola 
omulimu ogwobwakabona mu maso 
ga Katonda /ngoluwalolwe bwerwa- 

9 lirana, awo akalulu nekamugwako 
ngempisa ezobwakabona bwezali 
okuingira mu yekalu ya Mukama 

10 7okwoteza obubane. Awo ekibina 
kyona ekyabantu kyali nga kisabira 
bweru mu kisera ekyokwoterezamu. 

11 Awo malaika wa Mukama namula- 
bikira ngaimiri'de ku lui olwadyo 

12 iolwekyoto ekyokwoterezako. Awo 
Zakaliya bweyamulaba neyeraliki- 

18 rira, natya. Naye malaika namu- 
gamba nti Totya, Zakaliya ; kuba- 
nga okwegairirakwo kuwnli'dwa, 
mukaziwo Erisabesi alikuzalira o- 
mwana owobulenzi, olimutūma eri- 

li nya Yokana. Olisanyuka, era oli- 
jaguza, era bangi abalisanyukira o- 

15 kuzalibwakwe. Kubanga aliba mu- 
kulu mu maso ga Mukama 'so £ta- 
linywa mwenge newakuba'de eki- 
tamiza; era ali'juzibwa Omwoyo 
Omutukuvu, okuva mu lubuto Iwa 

16 nyina. 'Era bangi mu bana ba 
Isiraeri alibakomyawo eri Mukama 

17 Katonda wābwe. m Alikulembera 
mu masoge mu mwoyo namanyi ga 
Eriya okukomyawo emitima gya 
bajaja eri abana, nabatawulira (o- 
kutambuliringa) mu magezi gaba- 
tukirivu; okutegekera Mukama a- 


| 28 wala 


18 bantu abatekebwatekebwa. Awo 
Zakaliya nagamba malaika nti 'Nā- 
kimanya ntya ekyo? kubanga 'nze 
ndi muka'de, ne mukazi wange a- 

19 ka'diye mu myäkagye. Awo ma- 
laika na'damu namugamba nti 'Nze 
n Gabulieri, aimirira mu maso ga 
Katonda ; era natumibwa okwogera 
nawe nokukubiilira ebigambo ebyo 

20 ebirūngi. Kale, laba, olisirika era 
nga toinza kwogera, okutūsa ku lu- 
naku lwebiribawo ebyo, kubanga 
to kiri'za bigambo byange, ebiritu- 

21 kirizibwa mu ntiiko zabyo. Awoa- 
bantu bali balindirira Zakaliya, ne- 

22 bewunya bwalu'de mu yekalu. A- 
wo bweyafuluma natainza kwogera 
nabo: ncbategera nti alabye okwo- 
lesebwa mu yekalu : nalwawo nga- 
bawenya nomukono ngakyasiruwa- 

23 'de. Awo olwatuka, ° enaku ezoku- 
werezakwe bweza'gwayo, na'dayo 
e'ka ewuwe. 

24 Awo enaku ezo bwezaitawo mu- 
kaziwe Erisabesi naba olubuto: ne- 
yekwekera emyezietäno, ngagamba 

25 nti Bwatyo Mukama bwankoze mu 
naku zeyantunnliriramu P okunzi- 
yako ensonyi mu banta. 

26 Awo mu mwezi ogwomukaga ma- 
laika Gabulieri natumibwa Kato- 
nda mu kibuga Ekyegaliraya erinya 

27 lyakyo Nazalesi, eri omuwala ata- 
manyi musaja eyali ayogerezebwa 
omusaja erinyalye Yusufu owomu- 
nyumba ya Daudi; nerinya lyomu- 

yamu. Awo naingira o- 
mumwe, nagamba nti Mirembe'gwe 
awere'dwa enyo ekisa, Mukama (a- 

29 li) nāwe. Naye ye neyeralikirira 
ekigambo ekyo, nalowaza okulamu- 

30sa okwo bwekuli. Awo malsika 
namngamba nti Totya, Malyamu; 
kubanga olabye ekisa eri Katonda. 

81 r Era, laba. oliba olubuto, olizala o- 
mwana owobulenzi, olimntūma eri- 

32 nya Isa. Oyo aliba mukulu, aliiti- 
bwa Mwana woyo ali wa' enyo. 
Era s Mukama Katonda alimuwa e- 

33 ntebe ya Daudi jajawe: era! anafu- 
ganga enyumba ya Yakobo emire- 
mbe nemirembe, 'sa obwakabaka- 

34 bwe tebuli'gwawo. Awo Malyama 
nagamba malaika nti Kiriba kitya 

35 ekyo, kubanga simanyi musajs ? Ne 
malaika nadamu namngamba nti 
"Omwoyo Omutukuvu alikn'jira, 
namanyi goyo ali wa'gulu enyo ga- 
likusikiriza : era ekyo ekirizalibwa 





" Dan. 8 

16. 9. NA 
Matiro. 
Beb. 1. 14 


“1 Byom. 
9. 25 

P Lub. a 
R 

ls 41; 
LU 


"Tr 3.14 
Mat 1.21. 





| 
1. 36-79. 








Baliranwabe nabekikakye 
nebawulira nga Mukama amugulu- 
miririza ekisakye, nebasanyukira 
Awo olwatuka 4 ku 
lunaku olwomunina, neba'ja oku- 
komola omwana ; bali bagala oku- 
mutumaerinya lya kitawe Zakaliya. 


Neba- 
mugamba nti Tewali wa mu kika- 
Nebawe- 


LUKA. 
” Mat, 14. kyekiriva kiitibwa ekitukuvu, © O- ! 58 lenzi. 
2:25, |36 mwana wa Katonda. Laba, Erisa- 
Mak. 1.1 besi mugandawo, era ye ali lubuto 
Xok LHi] lwa mwana wa bulenzi mu buka'de- | 59 wamu naye. 
Bik. 8. 37 bwe; guno gwe mwezigwe ogwo- 
Bak 1.4 mukaga eyaitibwanga omuguniba. 
7 Luh. 18. | 87 Kubanga Y tewali kiga:nbo ekiva eri | 
itr. 138 Katonda kiribulwa manyi. Malya- ; 60 Nyina na'damu nagamba nti Ne'da, 
Zek. 4. 6. mu nagamba nti Laba, nze ndi mu- | 61 naye anatumibwa Yokana. 
Manio. | zana wa Mukama; kibe ku'nze nga 
Zi. bwogambye. Awo malaika nava | 62 kyo aitibwa erinya eryo. 
Luk. 18.27, ali 
Bal. 4 21 


€] Sam. 


21. 
Zah, 34. 9, 
3; 35. 9. 


b Zah. 138 
6. 


€ Lub. 17. 
9, 





gyali. 
39 Awo mu naku ezo Malyamu nai- 
muka nagenda mangu munsi eye- 
40 nsozi, 7 mu kibuga kya Yuda; nai- 
ngira mu nyumba ya Zakaliya na- 
41 lamusa Erisabesi. Awo olwatuka 
FErisabesi bweyawulira okulamusa 
kwa Malyamu, omwana nabukabu- 
ka mu lubutolwe; Erisabesi naju- 
42 zibwa Omwoyo Omutukuvu; nayo- 
gerera wa' pulu ne'dobozi 'dene nä- 
gamba nti Owere'dwa omukisa 'gwe 
mu bakazi, nekibala ekyomulubuto- 
43 lwo kiwere'dwa omukisa. Nange 
'no, ekigambo kino kivu'de wa, nyi- 
na Mukama wange oku'ja gyendi? 
44 Kubanga, laba, e'dobozi lyokula- 
musak wo bweriingi'de mu matu ga- 
nge, omwana nabukabuka mu lubu- 
45 to lwānge olwesanyu. Awere'dwa 
omnkisa eya'kiriza; kubanga biri- 
tukirizibwa ebyo byewagambibwa 
46 Mukama. Malyamu nagamba nti 
a Ememe yange etendereza Mu- 
kama. 


nya kitawe, bwavagala okumutuma. 
63 Nayagala ekipande ekyokuwandi- 
kako, nawandika, nagamba nti Eri- 
nyalye Yokana. Nebewunya bona. 
64 Amangwago akamwake nekazibuka, 
nolulimirwe (nerusumulukuka), nā- 
65 yogera ngayebaza Katonda. Bona 
abali baliranyewo nebatya. Nebi- 
gambo ebyo byona nebibuna munsi 
66 yona eyensozi Eyebuyudaya. Ne 
bona ababiwulira nebabi'sa mu mi- 
tima gyabwe, nebagamba nti Kale 
omwana oyo aliba ki? kubanga o- 
mukono gwa Mukama gwali wamu 


e. 
kitawe Zakaliya na'juzibwa O- 

mwoyo Omutukuvu, nalagula, nga- 

gamba nti a 

68 Atenderezebwe Mukama, Kato- 
nda wa Isiraeri; 

Kubanga akyali de abantube, era 
abanunu'de, 

e Era atuimusiri'za e'jembe eryo- 
bulokozi 

Mu nyumba yomu'duwe Daudi. 


67 








6 


d Lub. 17. 
12. 
Lev. 12. 3. 


“ Zah. 134, 
17. 


47 Nomwoyo gwinge gusanyuki'de| 70 /|Nga bweyayogerera mu kamwa | /Yer. 23.5, 
Katonda Omulokozi wange. ka bana'bibe abatukuvu, abāli- | fhn g ya 
48 >Kubanga alabye obunaku bwo- wo kasoke'de ensi ebawo), 
muzänawe : 71 Okulokolebwa mu balabe ba'fe, 
Kubanga, laba, okusoka lero abe- ne mu mikono gyabo bona aba- 
mirembe gyona banampitanga tukyawa; f Ler. 26. 
awere'dwa omukisa. 72. Y#Okutikiriza ekisa kyeyasibiza AA 
49 Kubanga Omuinza ankole'de ebi- bajaja ba'fe, AA 
kulu ; Noku jukira endagānoye entuku- lon, 45. 
Nerinyalye tukuvu. vu; Wa AN 
50 Nekisakye kiri mu bamutya; 73 (Okutiakiriza) í ekirāiro kyeyalā- | 3;17.4;2. 
Emirembe nemirembe. irira jaja wa'fe Ibulaimu ; A 13, 
51 Alaze amanyi nomukonogwe ; 74 Okukituwa 'fe; 'fe bwetulokole- | 17. ` 
Asasanyi'za abalina amalala mn bwamumikonogyabalabe ba'fe, | * Bal. 6 
kuterera kwomumitima gyā- Tulyoke #tumuwereze nga tetu- | Betb. 14 
bwe. liko kyetutya, l Yer. 32 
52 Agobye abalangira ku ntebe (zā- |75 Mu butukuvu ne mu butūkirivu | Fee% a 
bwe), mu masoge enaku za'fe zona. |2 Bas. 213. 
umizi'za abakopi. 716 Nawe, omwāna, oliitibwa na'bi | 2lim.18. 
58: Abalina enjala aba kusi'za ebirii- woyo asinga bona obukulu: 1 Pet. 1.15. 
ngi; Kubanga *olikulembera Muka- aa 1.4. 
Nabaga'ga abagobye nga tebalina ma okulongosa amakuboge ; MA 4 E 
kintu. : 77 Okumanyisa abantube obulokozi, | 4 3. 
54 Abe'de Isiraeri omu'duwe » Ehibi byābwe hiba 'gyibweko, | at 110 
NAN jukire ekisakye 78 Olwekisa kya Katonda wa'fe eki- | Luk. 5. 3. 
55 “(Nga bweyagamba bajaja ba'fe) rungi, ga AE 
Eri Ibulaimu neza'derye, emire- oEmambya kyevu'de etusalira ! fà 11.1 
mbe gyona. eva mu ‘gulu, E 3. 8; 
56 Awo Malyamn nāmalayo emşezi; 79 POkwakira abatila mu nzikiza, | Mala. 4 2 
ngesatu, nakomawo ewuwe. | ne mu kisikirize kyoliimbe, P Ta. 9. 2; 
57 Awo ebiro bya Frisabesi nebitū- Okulung'amya ebigere hya'fe mu | 17:14 
ka okuzala: nazala omwana wa bu- 'kubo eryemirembe. Bik. 26. 18. 













50 


” Mat. 3 1. 


“Bik. 5.37. 


dMat. 1.25. 


"Lub.123, 
Mat. 24.19. 
Mak.1.35. 
Luk.24.47. 
Rak. 1. 23. 
Z is. 9. 6. 

#Mat.1.21. 
i Mat, 1.16. 
Bik. 2. 38; 


10. 36. 
Baf. 2. 31. 


kLuk.1.79. 
Bal 3. L 

Ref, 2 4.7, 
Bak. 1. 20. 


LUKA. 


80 Omwana nakula, nīyongerwako 
amanyi mu mwoyo, ” nibera mu 
malingu okutiisa ku lunaku lwe- 
yayolesebwa eri Isiraeri. 


Awo olwataka mu naku ezo eteka 
neriva eri Kaisali Augusito abensi 

2 zona okuwandikibwa. 40Okwo kwe 
kuwandikihwa okwasoka okubawo 
Kulenio bweyali nga yafuga Obnsu- 
3li. Bona nebagenia okwewandika, 
4 bali muntu mu kibuga kyabo. Ne 
Yusufu nava Enazalesi, mu kibuga 

- Ekyegaliraya, nalinya Ebuyudaya, 
okugenda mu dkibuga kya Daudi, e- 
kiitibwa Besirekemu, kubanga c yali 

wa mu nyumba era wa mu kika 

5 kya Daudi, yewandike ne Malyamu, 
gweyali ayogere'za, ngali lubuto. 

6 Awo olwatika bali bali eyo, ena- 
7 kuze ezokuzala nezituka. “Nazala 
omwanawe omuberyeberye; namu- 
bi'ka mu ngoye ezobwina obuwere 
namusazi ka mu kisibo, kubanga te- 
balaba 'banga mu kisulo kyabagenyi. 

8 Waliwo abastiimba munsi eyo a- 
batulanga ku tale, nga bakuma eki- 

9 sibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo 
malaika WA Mukama naimirira we- 
bali, nekitibwa kya Mukama neki- 
betolola nga kimasamasa, nebatya 
.10 nyo. Malaika nabagamba nti Te- 
mutya; kubanga, laba, mhaletera 
ebigamboebirūngi ebyesanyu eringi 

11 ¢ eririba eri abantu bona: /kubanga 
lero azali'Awa gyemuli 7 omulokozi 
mu kibnga kya Daudi, i ye Masiya 

13 Mukama (wafe). Kano ke kabo- 
nero gyemuli; mnnalaba omwana 
omuwere ngabi'kidwa mu ngoye 

' ezobwana obuwere ngasazi ki dwa 
13 mu kisibo. Awo amangwago wali- 
“ wo ne malaika oyo bangi abomu'gye 
eryomn gulu nga batendereza Kato- 
nda, nga bagamba nti 
14 Ekitihwa kibe eri Katonda wa- 
'gulu enyo; 
Ne munsi kemirembe gibe mu 
bantu abasimibwa. 

15 Awo olwatika, bamalaika bweba- 
va gyebali okugenda mu 'gulu, aba- 
simba nebagambagana nti Kale tu- 
gende Ebesirekemu tulabe ekiga- 
mbo kino ekiba'deyo, Mukama kya- 

16 tutegezeza. Neba'ja mangu, ne- 
balaba Malyamu ne Yusufn no- 
mwang omuwere ngasazi'ki' dwa mu 

17 kisibo. Awo bwebalaba, nebategeza 
ekigambo kyebabilirwa ku mwana 

18 oyo. Bona abawulira nebewunya 

19 ebyo abasumba byebababulira. Na- 
ye Malyamu neyekumanga ebiga- 
mbo ebyo byona, ngabirowoza mu 

20 mutimagwe. Awo abasumba neba- 
'dayo, nga bagulumiza nga batende- 
reza Katonda olwebigambo byona 
byebawulira, byebālaba, nga bwe- 
bābūlirwa. 





1. s0—2. 40. 


21 Awo enaku omunäna bwezatūka | ! Lah. 17. 


ezokumukoinoleramu, natiimibwae- 
rinyalye ” Isa, liri eryayogerwa ma- 
laika nga tanaba kuba mu lubnto. 
22 Awo nenaku bwezatūka ezokulo- 
ngöka kwabwe ngamateka ga Musa 
bwegali, nebamutwala nebamwa- 
mbusa Eyerusalemi, okumwanjali- 
23 ra Mukama (nga bwekyawandiki- 
bwa mn mateka ga Mukama nti 
oBuli kisaja eki'gnlanda kinaiti- 
24 bwanga kitukuvu eri Mukama), no- 
kuwayo sadaka ? nga bwekyayoge- 
rwa n;u mateka ga Mukama, buka- 
mukukulu bubiri, oba obuyiba obuto 
25 bubiri. Era, laba, waliwo omuntu 
mu Yerusalemi erinyalye Simeoni, 
omuntu oyo yali mutukiriva, era 
atya Katonda, ngalindirira okusa- 
nyusibwa kwa Isiraeri: era Omwo- 
26 yo Omutukuvu yali kuye. Oyo ya- 
Ukulirwa Omwoyo Omutukuvu nti 
taliraba 'kufa nga tanalaba ku Ma- 
27 siya wa Mukama. Na'jira mu Mwo- 
yo mu yekalu : abaka'debe bwebai- 
ngiza omwana Isa okumukola nga 
28 bweri empisa yamateka, awo ye nā- 
mukwata mu mikonogye, neyebaza 
Katonda nagamba nti 
Mukama (wange), kakano osibula 


omu'duwo 
Emirembe, ngekigambokyo bwe- 
kyali; 
80 Kubanga amaso gange galabye 
obulokozibwo, 
31 Bwewatekateka mu maso gaba. 
ntu bona : 
382 rOkuba omusana ogwokumulisa 
amawanga, 
Nokuba ekitibwa kyabantubo Isi- 
raeri. 


83 Kitawe ne nyina nebewunyingaebi- | ` 


34 gambo ebyo ebyamwogerwako; awo 
Simeoni nabasabira omukisa, naga- 
mba Malyamu nyina nti Laba, ono 
ateke'dwawo #bangi mu Isiraeri ba- 
gwenga baimirirenga, nokuba ' aka- 

35 bonero akavumibwa; era 'gwe #eki- 
tala kirikufumita mu meme; ebiro- 
wozo ebyemitima emingi biryoke bi- 

36 bi'kulwe. Awo waliwo Ana, na'bi 
omukazi, omuwala wa Fanueri, o- 
womukika kya Aseri | yali yakamala 
emyaka mingi, yabera ne 'bawe e- 
myaka musanvu okuva mu butobwe, 

37 naye yali 'na'mwandu nga yakamala 
emyaka kinana mwena], ativanga 
mu yekalu, ngasinza nokusibanga 
nokwegairirānga ekiro nemisana. 

38 Oyo bweya'ja mn kisera ekyo neye- 
baza Katonda, nabilira ebigambo- 
bye eri bona abali baliudirira oku- 

39 nunulibwa kwa Yerusalemi. Awo 
bwebamala okutūkiriza byona ebiri 
mu mateka ga Mukama, neba'dayo 
Egaliraya, mu kibuga kyewabwe 
Enazalesi. 

40 Awo omwina nakula, nayonge- 


Ler. 12 34 
Luk. 1. 9. 
R Mat L 
n, 2. 

Luk. 1. 4. 
"Lev. 12 
9m, 6. 


Kuv. 14, 
His 
P Lev. 12 
268 


acep pema 
2555 ERAR 
r Rz 


Sa 
x 
p n 


is 
p 


F 
g 


p 


| 
| 


t 





2. 41—3. 28. 


wu Kur. B. 
19, 17; 34. 
DA 


Ma. 16.1, 
16, 


a Yok. 11. 
49, 51; 183. 


13. 
Bik. 4 4 


> Mat. 3.1. 
Mwk. 1.4 


“Ts. 40. 3. 


d Zah. 92.9. 
la 52 10. 
Luk. 2 10. 


ywakoamanyi, na'juzibwa amagezi: 
ekisa kya Katonda nekibanga kuye. 
41 Awoabaka' debe bagendanga Eye- 
rusalemi # buli inwaka ku mbaga 
42 Eyokuitako. Awo bweyali yakama- 
la emyaka kumi nebiri, nebayambu- 
43 ka nga bweri empisa yembaga: awo 
bwebattisa enaku zabwe, bali nga 
ba'dayo, omwana oyo Isa nasigala 
inu Yerusalemi, nabaka'debe neba- 
44 tamanya: naye bwebalowoza ngali 
mu kisiude kyabwe, nebatambula o- 
lugendo lwa lunaku lumu, nebamu- 
nonya mu baganda babwe ne mu 
45 mikwano gyabwe: bwebatamulaba 
neba'dayo Eyerusalemi, nga bainu- 
46 nonya. Awoolwatika bwewaitawo 
enaku satu nebamusanga mu yeka- 
lu, ngatu de wakati mu baigiriza, 
47 ngabawulira, ngababūza : bona aba- 
muwulira nebawunikirira olwama- 
48 gezigenoku'damukwe. Awobweba- 
mulaba nebasamalirira: nyina na- 
mugamba nti Mwana winge, kiki 
ekitukoze'za 'gwe bwotyo? laba, ki- 
tawo nange twakunonya nga tuna- 
49 kuwa'de. Nabagamba nti Mwa'no- 
nyeza ki? Temwamanya nga ki- 
ngwani'de okubera mu bigambo bya 
50 Kitange? Nebatategera kigambo 
51 ekyo kveyabagamba. Naserengeta 
nabo na 'ja Enazalesi, nabagondera- 
nga: nyina neyekumanga ebigambo 
ebyo byona mu mutimagwe. 
52 Awo Isa neyeyongerangako ama- 
gezi nokukula, ne mu kisa eri Ka- 
touda neri abantu. 


Awo mn mwaka ogwekumi netino 
ku mirembe gya Tiberio Kaisali, 
Poutio Pirato bweyali nga ye wesa- 
za Lyebuyudaya, ne Kerode bweya- 
li nga yafuga Egaliraya, ne Firipo 
mugandawe bweyalinga yafuga Itu- 
liya nensi Eyetirakoniti, ne Lusa. 
niya bweyali nga yafuga Abirene ; 
2 ne 4 Ana ne Kayafa bwebāli nga be 
bakabona abasinga obukulu, ekiga- 
mbo kya Katonda neki'jira Yokana 
omwana wa Zakaliya mu 'dūngu. 
3 b Na'ja munsi yona erirānye Yolu- 
dani, ngabulira okubatizibwa okwo- 
kwenenya olwokn'gyibwako ebibi ; 
4 nga bwekyawandikibwa mu kitabo 
ekyebigambo bya na'bi Isaya nti 
c E'dobozi lyoyo ayogerera wa- 
"gulu mu 'diingu nti 
Mulongose olugudolwa Mukama, 
Mulung'amye amakuboge. 
5 Buli kiwonvu kiri juzibwa, 
Na buli lusozi nakasozi biriterė- 
zehwa : 
dana ka kirigololwa, 
Namakubo agatali masênde gali- 
terezebwa; 
6 d Nabalina omubiri bona baliraba 
obulokozi bwa Katonda. 


LUKA. 


manga okubatizibwa ye nti 'Mwe a- 
bana bemisota, ani eyabalabula o- 
ku duka obusungu obugenda oku- 
8 'ja? Kale mubale ebibala ebisani- 
Ya Okwenenya, '80 temusoka kwo- 
gera munda za mwe nti Tulina ja- 
ja fe ye Ibulaimu : kubanga mbaga- 
mba nti Katonda ainza amainja ga- 
no okugafuliranga Ibulaimu abana. 
9 Ne kakano emba'zi eteke dwa ku ki- 
kolo kyemiti ; kale ¢ buli muti ogu- 
tabala bibala birūngi GN 

10 gusulibwa mu muliro. Ebibīna ne. 
bamubuza nga bagamba nti Kale 

11 tukole ki? Nadamu nabagamba 
nti / Alina ekānzu ebiri, amuweko 
emu atalina, nalina e'mere akole 

12 bwatyo. v Nabawoza neba'ja oku- 
batizibwa, nebamugamba nti Onu- 

13 igiriza, tukole ki? Nabagamba nti 
i'Temusolozanga kusu'kiriza okusi- 

14 nga bwemwalagirwa. Era baseri- 
kale nebamubūza, nga bagamba nti 
Na'fe tukole ki ? nabagamba nti Te- 
mujoganga muntu 's0 temukakā- 
nga; era empera ya mwe ebamale- 
nga. 

15 Awoabantu bwebali nga basiibira, 
era bona nga balowoza ebigambo 
bya Yokana mu mitima gyabwe 0- 

16 banga mpozi ye Masiya: Yokana 
na damu nagamba bona nti Mazima 
'nze mbabatiza nama'zi; naye a'ja 
yansinga amanyi, 'so nange sisani- 
ra kusumulula lukoba lwa ngatoze: 
yalibabatiza Nomwoyo Omntukuvu 

17 nomuliro: olngalirwe luli mu mu- 
konogwe, okulongosa enyo eguliro- 
lye, knokukung'anyiza eng'ano mu 
'gwanikalye; naye ebisusūnku ali- 
byokya nomuliro ogutazikira. ` 

18 Era nababalirira ebirala bingi 
ngabulira abantu ebigambo ebirii- 

19 ngi; ! naye Kerode owesaza, bweya- 
munenya olwa Kerodiya muka mu- 
gandawe, nolwebigambo ebibi byo- 

20 na Kerode byeyakola, ate kwebyo 

byona nayongerako kino, nakwata 

okana namu'sa mu komera. 

m Awoolwātūka, abantu bona bwe- 
bāli nga babatizibwa, ne Isa bweya- 
mala oknbatizibwa, bweyasaba, e- 
22 gulu neribi'kuka, Omwoyo Omntu- 

kuvu na'ka kuye mu kifananyiekyo- 
mubiri nge'jiha, ne'dobozi nerifn- 
luma mu 'gulu nti 'Gwe mwana wä- 
nge omwagalwa; nkusanyukira nyo. 

23 Era Isa ye nyini, bweyasoka (o 
kuigiriza), yali yakamala emyaka 
n ngamakumi asatu nga ye ° mwana 
[nga ii Ma ag ên owa Yusu- 

24 Tu, (mwana) wa Eri, (Mwana) wa 
Ma'tati, (mwana) wa Levi, (mwa- 
na) wa Mereki, (mwana) wa Yanai, 

25 (mwana) wa Yusufu, (mwana) wa 
Ma'asiya, (mwana) wa Amosi, 
(mwana) wa Nakumu, (mwana) wa 


21 


7 Awo nagamba ebibina ehyafulu- | 26 Esuli, (mwana) wa Na'gai, (mwana) 





51 


€ Mat.7.19. 


Imk. 11. 
41 


2Kol 8.14 
Yak. 2. 
15, 16. 

1 Yok. 3. 
17:4 9, 
9 Mat. 21. 


32 
Luk. 7. 29. 
í Luk.19.8. 


k MI, 4.12 
Mat. 13.30. 


Mat. 14.3. 
Ma'k.6.17. 


$ Mat. 3. 
Yok. 1. 32. 


55. 
Yok. 6. 42. 





3 Zek. 12. 
9 

? 2 8am. 5. 
l4. 


' Lus. 4 
18 neb, 


t Lub. 11. 
uu, 28. 


“ Lub, 5. 


6 neb; Il, 


10 neb, 


” Lab. 5. 
12 
e 


Mat. 41. 
Ma'k. 1.12 


“ Ma. 8 3. 


d Yok. 12. 


J Zab. 9. 
31, 


wa Maasi, (mwana) wa Ma'tasiya, 
(mwana) wa Semeini, (mwana) wa 
27 Yoseki, (mwana) wa Yoda, (mwa- 
na) wa Yokanani, (mwana) wa Lesa, 
(awana) wa Zeru'baberi, (mwāna) 
wa Sealutieri, (mwana) wa Neri, 
28 (mwana) wa Mereki, (mwana) wa 
A'di, (mwana) wa Kosamn, (mwa- 
na) wa Eru u, ka wa 
29 Eri, (mwana) wa Isa, (mwana wa 
Erieza, (mwana) wa Yolimu, (mwa- 
na) wa Ma'tati, (mwana) wa Levi, 
30 (mwana) wa Simeoni, (mwana) wa 
uda, (mwana) wa Yusufu, (mwa- 

na) wa Yonamu, (mwana) wa Eri- 
31 akimu, (mwana) wa Merea, (mwa- 
na) wa Me'na, (mwana) wa Ma'ta- 
sa, (mwana) wa? Nasani, ” (mwana) 

32 wa Daudi, “(mwana) wa Yese, (mwa- 
na) wa Obedi, (mwana) wa Boazi, 
(mwana) wa Salumoni, (mwana) wa 

33 Nakusoni, (mwana) wa A'minadabu, 
(mwana) wa Aluni, (mwana) wa Ke- 
zuloni, (mwana) wa Perezi, (mwa- 
34 na) wa Yuda, (mwana) wa Yakobo, 
(mwana) wa Isaka, (mwana) wa Ibu- 
laimu, (mwana) wa !Tera, (mwa- 
35 na) wa Nakoli, (mwana) wa Seru- 
i, (mwana) wa Leu, (imwana) wa 
eregi, (mwana) wa Eberi, (mwana) 


86 wa Sera, (mwana) wa Kainani, (mwa- |. 


na) wa Alupakusadi, “(mwana) wa 
Semu, (mwana) wa Nuwa, (mwana) 
37 wa Lameki, (mwana) wa Mesusera, 
(mwana) wa Enoki, (mwana) wa Ya- 
ledi, (mwana) wa Makalaleri, (mwa- 
33 na) wa Kainani, (mwana) wa Enosi, 
(mwana) wa Sezi, (mwana) wa Ada- 
mu, (mwana) wa Katonda. 
4 Awo 4 Isa bweya'jula Omwoyo O- 
mutukuvu nikomawo ngava ku 
Yoludani, Omwoyo namutwala mu 
'dungu, namalayo enaku amakumi 
2 ana, ngakemebwa Setani. 'So >te- 
yalyanga kintu mu naku ezo; awo 
3 bweza gwa, enjala nemuluma. Se- 
tani namugamba nti Oboli Mwana 
wa Katonda, gamba ejinja lino li- 
4 fike e'mere. Isa namu'damu nti 
c Kyawandikibwa nti Omuntu taba- 
5 nga mulamu na 'mere yoka. Ni- 
mulinyisa, nāmulaga obwakabaka 
bwona obwomunsi mu kasera kato- 
6 no. Setani namugamba nti Nāku- 
wa ‘gwe obuinza buno bwona, neki- 
tibwa kyāmu; “ kubanga nawebwa 
'nze: era ngabira buli gwenjagala. 
7 Kale bwonosinza mu maso gange, 
8 buno bwona bunaba babwo. Isa na- 
'damu namugamba nti “ Kyawandi- 
kibwa nti Osinzanga Mukama Kato- 
9 ndawo, gwowerezanga yeka. Na- 
mutwala Eyerusalemi, namuteka ku 
kiti'kiro kyeyekalu, namugamba nti 
- Oboli Mwana wa Katonda, ima wa- 
10 no, wesūle wansi; kubanga /kya- 
wandikibwa nti ; 5 


Alikulagiririza bamalaikabe baku- 
kūmire dala ; 
11 Era nti 
Balikuwanirira mu mikono gya- 


bwe, 
Oleme okwesitala ekigerekyo ku 
'jinja. 

12 Isa na'damu namugamba nti 9 Kya- 
yogerwa nti Tokemanga Mukama 
Katondawo. l 

13 Setani bweyamala buli kikemo 

i namulekako ' ekisera. 

4 


nerigenda neribuna munsi zona e- 

15 zirirānyewo. Naigirizanga mu ma- 
kung'aniro gabwe bona nga bamu- 
tendereza. 

16 Naja m Enazalesi gyeyakulira : 
ku lunaku olwa sabiti naingira mu 
kung'aniro nga bweyali empisaye, 

17 naimirira okusoma. Nebamuwa 

ekitabo kya na'bi Isaya, nabi kula 

ekitabo, nalaba ekitūndu awawandi- 
kibwa nti 
n Omwoyo gwa Mukama guli ku- 


nze, 
Kubanga yanfukakoamafuta oku- 
balira abavu ebigambo ebirū- 


18 


ngi: 
Antumye okutendera abanyage 
okutebwa, 
Nokuzibula abazibe bamaso, 
Okubata ababetentebwa, 

19 Okutendera omwāka gwa Muka- 

ma ogwa'kirizibwa. 

20 Nabi'kako ekitabo, naki'diza omu- 
wereza natula; abantu bona abali 
mu kung'aniro nebamusimbako a- 

21 maso. Natanula okubagamba nti 
Lero ebyawandikibwa bino bitūki- 

22 ri'de mu matu ga'mwe. Bona neba- 
mutegeza, nebewunya olwebigambo 
ebyekisa ebivu'de mu kamwake: ne- 
bagamba nti Ono siye Mwana wa Yu- 

23 sufu? Nabagamba nti Temulirema 
kung'amba lugero luno nti Omusa- 

- wo, wewonye we'ka: byona byetwa- 
wulira nga bikolerwa ° Ekaperuna- 
umu, bikolere na wano mu kyalo 

24 kyanyo. Nagamba nti Mazima mba- 
gamba nti Tewali na'bi a'kirizibwa 

25 mu kyalo kyabo. Naye mazima 
mbagamba nti Waliwo ? ba'na'mwa- 

. ndu bangi mu Isiraeri mu biro bya 
Eriya, e'gulu lwerya'galirwa emya- 
ka esatu mwemyezi mukaga, enjala 

26 nyingi bweyagwa kunsi yona; Eri- 
ya natatumibwa eri omu kubo wa- 

ula Ezalefasi, munsi ya Sidoni, eri 

237 omukazi 'na'mwāndu. Era waliwo 


abantu "bangi abagenge mu Isiraeri | 7 2 Basek 


mu biro bya Erisa na'bi ; nitalongo- 
sebwako omu kubo, wabula Naama- 

28 ni ye'ka Omusuli. Neba'jula obn- 
sungu bona (abali) mu kung'aniro 
29 bwebawulira ebigambo ebvo; neba- 
 imuka, nebamusindikira ebwéru we- 


k Awo Isa nikomawo !Egaliraya > 
mu manyi Agomwoyo: etutumolye ; 





59 LUKA. 8. 27—4 39, | 





= Is. e. 


AA — mn 


“Mat 413. 








—— = - — 








4. 30—5. 23. 


LUKA. 





"Mat. 413. 
Mark. 1.21. 


f Mat. 7. 
32. 


Mak L 
B 


” Mat. 8. 
14 
Mak. 1.29. 


#Mat_58 16. 
Ma'k. 1.92. 


! Mak. 1. 
Du 


“Maki 
35. 


“Mat 433. 
Ma'k. 1.16. 


b Yok.21.6. 


kibuga nebamutwila ku banga lyo- 

lusozi lwebakubako ekibuga kya- 
30 bwe, bamusule wansi. Naye nabai- 
tamu wakati nagenda. 

#Naserengeta Ekaperunaumu, e- 
kibuga Ekyegaliraya: nabaigiriza- 
32 nga ku lunaku olwa sabiti: neba- 

wunikirira olwokuigirizakwe, t ku- 
banga ekigambokye kyalina obui- 
83 nza. v“ Awo mu kung aniro mwali- 
muomuntueşalikoomuzimu omubi; 
34 nakaba ue'dobozi 'dene nti Wowe, 
tuvunana ki 'fe nawe, Isa Omunaza- 
lesi? O'ze kutuzikiriza? Nkumanyi 
'gwebwoli, Omutukuvu wa Katonda. 
33 Isa nagubogolera ngagamba nti Si- 
rika, muveko. Omuzimu bwegwa- 
musula wakati neguinuvako nga 
36 tegumukoze kabi. Okuwanikirira 
nekubakwata bona nebehizaganya 
bo'ka nga bagamba uti Kigambo ki 
kino? kubanga nobuinza namanyi 
alagira emizimu emibi negivako. 
37 Etutumolye neryatikirira mu buli 
kifo ekyensi eriranyewo. 
38 cNaimuka nava mu kung'aniro 
naingira mu nyumba ya Simoni. 
Awo nyina mukazi wa Simoni yali 
ngakwati'dwa omusu'ja mungi, ne- 
39 bamwegairira kululwe. Naimirira 
wali, nabogolera omusu'ja; negu- 
muwonako: amangwago nagoloko- 
ka nabawereza. 

y Awo enjuba bweyali ngegwa, bo- 
na abalina abalwa de abendwa'de e- 
zitali zimu nebabamuletera, buli o- 
mu kwabo namu sako emikonogye, 
41 nabawonya. Nemizimu negibava- 
ko bangi, negikāba nga gigamba nti 
'Gwoli Mwana wa Katonda. 2Na- 
gibogolera, natagiganya kwogera, 
kubanga gyamanya nga ye Masiya. 

a Awo obu'de bwebwakya, navayo 
nigenda mu kifo etali bantu: ebi- 
bina nebimunonya neba'ja wali, ne- 
bagala okumugana aleme okubava- 
43 ko. Naye naibagamba nti Kingwa- 

ni'de okubiilira enjiri eyobwakaba- 

ka bwa Katonda ne mu bibuga ebi- 
rala; kubanga kye kyantumya. 

44 Awo nabuliranga mu makung'a 
niro Gegaliraya. 


31 


40 


42 


a Awo olwātūka ebibina bwebya- 
munyigiriza nebawulira ekigambo 
kya Katonda, ye yali ngaimiri de ku 

2 nyanja Eyegenesaleti ; nalaba ama- 
to abiri nga gali ku nyanja: naye 
abavubi bili bagavu'demu nga ba- 
3 yoza emigonjo gyabwe. Nasabala- 
ko eryato erimu, eryali erya Simo- 
ni; namugainba okulisembezayo ka- 
tono okuva ku 'tale. Natula naigi- 

4 ririza ebibina mu lyito. Bweyali 
ngamaze okwogera, nagamba Simo- 
ni nti > Sembera ebuziba. musule e- 

5 migonjo gya'mwe, muvube. Simo- 
ni nadamu nagamba nti Omwami, 


twateganye okukesa obu'de netuta- 
kwasa kintu: waye olwekigambo- 
6 kyonasula emigonjo. Awo bweba- 
kola bwebatyo, nebakwasa ebyenya- 
nja bingi nyo nyini; emigonjo gya- 
7 bwe negyagala okukutuka; nebawe- 
nya ba nabwe mu lyato edala, ba'je 
bababere. Neba'ja neba'juza ama- 
to gombi, noku ka negngala oku'ka. 
8 Naye Simoni Petero, bweyalaba, nā- 
vunama ku bigere bya lsa, nagamba 
nti Ndeka; kubanga ndi muntu ali- 
9 na ebibi, Mukama (wange). Kuba- 
nga yawunikirira ne bona abali na- 
ye olwebyenyanja ebingi byebakwa- 

10 sa; ne Yakobo ne Yokana nabo bwe- 
batyo, abana ba Zebedayo, abali 
ba'si'za ekiinu ne Simoni. Isa nā- 
gamba Simoni nti Totya : < okusoka 

11 kakano onovubanga abantu. Awo 

bwebagobya amato gābwe e'tale, 

nebaleka byona, nebagenda naye. 
d Awo olwātūka bweyali mn kibu- 

ga kimu mwebyo, laba, (wāliwo) o- 

muntu eşyali a'ju'de ebigenge; oyo 

bweyalaba Isa, naviinama amasoge 
nāmweggirira, ngagamba nti Muka- 
ma wange, bwoyagala, oinza oku- 

13 'nongosa. Nagolola omukonogwe 
namukomako ngagamba uti Njaga- 
la, ongoka. Amangwāgoehigēnge- 

14 bye nebimuwonako. Ye namukuti- 
ya obutabulirako muntu; naye ge- 
nda, werage eri kabona, oweyoebyo- 
kulongokakwo, “nga Musa bweya- 
lagira, okuba omujulirwa gyebali. 

15 Naye ebigambobye nebyeyongera 
bweyongezi okubuna, ebibina bingi 
nebikuvg'ana okuwulira nokuba- 

16 wonya endwa'de zabwe. / Naye ye 
neyeyawula nagenda mu malingu 
nasaba. 

17 Awo olwatuka ku lunaku lumu 
mwezo, yali ngaigiriza; Nabafali- 
sayo nabaigiriza bamatêka bāli ba- 
tude awo, abali bavu'de mu buli 
kibuga Ekyegaliraya, Nebuyudaya 
Neyerusalemi : namanyi ga Muka- 

18 ma gali naye okuwonya. 4 Laba, 
abantu nebaletera omuntu ku kita- 
nda eyali akozimbye : nebasala a- 
magezi okumuingiza, nokumuteka 

19 mu masoge. Bwebatalaba wa ku- 
muingiriza olwekibina, nebalinya 
wa'gnlu kunju, nebamuisa mu ma- 
tofali nebamu'siza ku kitandakye 

20 wakati mu masoga Isa. Awo bwe- 
yalaba oku'kiriza kwabwe, nagamba 
nti Omuntu, ebibibyo biku'gyi dwa- 

21 ko. #Abawandisi Nabafalisayo ne- 
batanula okuwakana, nga bagamba 
nti # Ani ono ayogera ebyokuvola ? 
Ani ainza oku'gyako ebibi, wabula 

22 Katonda ye'ka? Naye Isa bweya- 
tegera okuwakana kwabwe na'damu 
nabagamba nti Muwakana ki mu 

23 mitina gya mwe? Ekyangu kiru- 
wa, Okugamba nti Ebibibyo biku- 


12 


“Mat... 
Muwk. 1. 


| 

d Mat. 8.2 
Ma'k. 1.40. 
“Lev. 14. 4, 
10, 21, 22. 

/ Mat. 14. 
Z. 

Mu'k. 6.46. 


wah =t 
-re 











I Mat. 9. 9. 
Mak. 2 


“1'Mm. 1. 
16. 


”Mat.9.14. 
Ma'k. 2.16. 


“Mat.12.1. 
Ma'k. 2.23. 


24 lokoka,otambule? Naye mutegere 
nga Omwana womuntu alina obui- 
nza kunsi oku'gyako ebibi [naga- 
mba oyo eyali akozimbye), Nkuga- 
mba nti Imuka, ositule ekitandakyo, 

25 odeyo mu nyumbayo. Amangwago 
naimuka mu maso gabwe, nasitula 
ekyo kyeyali agalami'deko, nagenda 

26 ewuwe, ngagulumiza Katonda. Oku- 

wunikirira nekubakwata bona, ne. 

bainugulumiza Katonda; nebatya 

nyo, nga bagamba nti Tulabye e- 

byekitalo lero. 

l Awo oluvanyuma lwebyo navayo 
nalaba omuwoza erinyalye Levi, 
ngatu'de mu gwõlezo, namugamba 
28 nti Ita nange. Naleka byona, na- 
29 golokoka, unaita naye. Levi nāmu- 

fumbira embaga nene mu nyumbaye: 

era waliwo ekibina kinene ekyaba- 
wiza nekyabalala abali batu de nabo 

30 ku 'mere. Abafalisayo nabawandisi 
bibwe nebemulugunyiza abaigiri- 
zwabe, nga bagamba nti Kisi eki- 
balisa nokuny wera awamu nabawo- 

31 za nabautu abalina ebibi ? Isa na- 
'damu nabagamba nti Abalamu te- 
betaga musawo; wabula abalwa’de. 

32 'Nze "sa'ja kuita batūkirivu wabula 
abantu abalina ebibi okwenenya. 

33 Nabo nebamugamba nti ”? Abaigiri- 
zwa ba Yokana basiba emirūndi mi- 
ngi, era basaba; era Nababafalisayo 
bwebatyo; naye ababo balya, ba- 

34 nywa. Isa nabagamba nti Kale 
muinza okusibya abana bobugole, 
awasi'za omugole bwabanga ali na- 

35 bo? Naye enaku ziri'ja; awo awa- 
si'za omugole Iwaliba'gyibwako, ne- 

36 balyoka basiba mu naku ezo. 0 Era 
nabagerera olugero nti Tewali mu- 
ntu ayuza ku lugoye olugya ekiwero 
nakitunga mulugoyeoluka'de; kuba 
obanga si bwekityo, ayuza olngya, 
era nekiwero (kyayuza) ku lugya 

37 tekyenkana na luka'de. 'So tewali 
muntu afuka omwenge omusu mu 
nsawo ezainaliba enka'de; kubanga 
omwenge omusu gwabya ensawo e- 
zamaliba. veguyika, nensawo eza- 

38 maliba zifafagana. Naye kigwana 
omwenge omusu okugufuka mu nsa- 

39 wo ezamaliba empya. 'Sō tewali 
muntu anywe'de ku (mwenge) omu- 
kulu ayagala omuto; kubanga aga- 
mba nti Omukulu gwe mulungi. 


27 


aAwo olwātūka ku sabiti bweyali 
aita mu nimiro zeng'ano; abaigiri- 
zwabe nebanoga ebirimba byeng'a- 
no, nebalya, nga bakunya mu ngalo 
2 zābwe. Naye Abafalisayo abamu 
nebagamba nti Kiki ekibakoza ”e- 
8 kyomuzizo okukolera ku sabiti? Isa 
naba damu nigamba nti Era kino 
temukisomangako, ¢ Daudi kyeya- 


kola, bweyaliunwa enjala ye ne be- | 24 kolinga baua'bibwebatyo. w Naye, 








'gyi'Awako; oba okugamba nti Go- | 4 yali nabo; bweyaingira mu nyumba 


aura a m Ia Tam an —-— 


a Katonda, natola emigati egyoku. 
aga nalya, era nagiwa beyali nabo; 
< egyomuzizo okulya wabula baka- 

5 bona bo'ka? Nābagambe nti Omwa- 
na womuntu ye mukama wa sabiti. 

6 “Awo olwātūka ku sabiti endala, 
naingira mu kung'aniro naigiriza ; 
mwalimu omuntu omukonogwe o- 

7 gwadyo gwali gukaze. Awo abe- 
wandisi Nabafalisayonebamulabiri- 
ya, obanga anawonyeza ku sabiti, ba- 

8 lyoke balabe bwebanamulopa. Naye 
namanya ebirowozo byabwe, naga- 
mba omuntu eyalina omukono ogu- 
kaze nti Golokoka, oimirire wakati. 

9 Nagolokoka naimirira. Awo Isa nā- 
bagamba nti Mbabiiza 'mwe, Kiri- 
ngi ku sabiti okukola obulingi, oba 
kukola bubi, kuwonya bulamu oba 

10 kubuzikiriza? Nabetoloza amaso 
bona, nimugamba nti Golola omu- 
konogwo.. Nakola (bwatyo); omu- 

11 konogwe neguwona. Naye nebala- 
luka, nebogera bo'ka na bo ka bwe- 
banakola Isa. 

12 JAwo olwatuka mu naku ezo, nā- 
vayo nagenda ku lusozi okusaba ; 
nakesa obu'de ngasaba Katonda. 

13 Awo obu'de bwebwakya, naita abai- 
girizwabe; “mubo nalondamu kumi 
nababiri, nokuita nabaita abatume ; 

14 Simoni era í gweyatūma Petero, ne 
Andereya mugandawe, ne Yakobo 
ne Yokana, ne Firipo ne Batoloma- 

15 yo: ne Matayo ne Tomasi, ne Yako- 

, omwana wa Alufayo, ne Simoni 

16 eyaitibwa Zerote, ne Yuda £(muga- 
nda) wa Yakobo, ne Yuda Isuka- 

17 lyoti eyamulyamu olukwe; na'ka 
nabo, naimirira awaterevu, !nekibi- 
na kinene ekyabaigirizwabe nabantu 
bangi abava Ebuyudaya yona Neye- 
rusalemi, nabava ku 'tale lyenyanja 
Eyetulo Nesidoni, aba'ja okumuwu- 
lira nokuwonyezebwa endwa'de za- 

18 bwe; nabali babonyabonyezebwa 
emizimu emibi nebawonyezebwa. 

19 Nekibina kyona nekisala amagezi 


okumukomako: ™ kubanga amanyi = 


gavanga muye negabawonya bona. 
20 Naimnsiza amaso abaigirizwabe 
nagamba nti » Mulina omukisa aba- 
vu; kubanga obwakabaka bwa Ka- 
21 tonda bwe bwa'mwe. 0 Mulina o- 
mukisa abalumwa enjala kakano; 
kubanga muli'kusibwa. P Mulina 
omukisa, abakaba kakano; kuba- 
22 nga muliseka. ” Mulina omukisa, 
abantu bwebakyawanga, ° bwebabe- 
walanga, bwebabavumanga, bweba- 
gadyanga erinya lya'mwe nga bi, o- 
kuhavunanya Omwana womuntu. 
23 t Musanyukanga ku lunaku olwo, 
mubiikanga (olwesanyu) : kubanga, 
laba, empera ya'mwe nyingi mu 'ga- 
lu: kubanga " bajaja bibwe bweba. 





4 Les. Mb. 


“< Mat129. 
Mak 3.1. 


I Mati 38. 
Mak a5. 


t Rik 84. 
Rak. 1 M 
Yak. 1. z 
e Rik 7? 9. 
? Am. ìl 


6. 25—7. 10. 






B, 16. 
Luk.16.25. 
s Is, 65. 13. 


8 Yok. 15. 
18. 
1 Yok. 4.8. 


> Kur. 3. 
4 
Nge. 25.21. 
“Luk. 23. 
H 
Bik. 7. 80. 


43KoL6.7. 


Z/Mat 7.12. 


# Nge. 19. 
17. 


i Ma'k. 4. 
24. 
Yak. 2. 13. 


k Mat. 10. 
24. 


Yok. 13. 
16; 28 20. 


1 Mat. 6.2, 


y mumaze okuba nesanyu lya mwe. 
25 3 Zibasanze 'mwe aba kuse ano! 
kubanga mulirumwa enjala. Ziba- 
sanze 'mwe abaseka kakano ! kuba- 

26 nga mulinakuwala, mulikaba. “Zi- 

basanze. abantu bona bwelbalibasi- 

ma! kubanga bwebatyo bajaja bä- 
bwe bwebakolanga bana'bi abobu- 
limba. 

b Naye mbagamba 'mwe abawu- 
lira nti Mwagalenga abalabe ba- 
'mwe, mukolenga bulungi ababakya- 
28 wa, € musabirenga omukisa abaha- 

koliinira, musabirenga ababagirira 

29 ekye'jo. Oyo akukubanga oluba o- 
mukyusizanga nolwokubiri; ¢ naku- 
'gyangako omunagirogwo, nekanzu 

30 tozimngananga. “Buli akusabanga 
omuwanga; noyo aku'gyangako e- 

31 bintubyo tobimusabanga nate. / Era 
nga bwemwagala abantu okubako- 
langa, na'mwe mubakolenga bwe- 

32 mutyo. Kale bwemwagala abo aba- 
bagala 'mwe, mwebazibwa ki? ku- 
banga nabantu abalina ebibi bagala 

33 abo ababagala. Era bwemukola o- 
bulungi ababakola obulungi 'mwe, 
mwebazibwa ki? kubanga nabantu 

84 abalina ebibi bakola bwebatyo. Era 
bwemubazika abo bemnsūbira oku- 
bawa, mwebazibwa ki? nabantu a- 
balina ebibi bazika abalina ebibi, 

35 era bawebwebwebatyo. Naye mwa- 
galenga abalabe ba'mwe mubakole- 
nga bulungi, mwazikenga 'sa temu- 
lekangayo kusūbira; nempera ya- 
'mwe eriba nyingi, na mwe muliba 
bana boyo Ali wa gulu enyo: kuba- 
nga ye mulingi eri abatebaza naba- 

36 bi. Mube nekisa, nga Kita mwe 

37 bwalina ekisa. Era temusalanga 
musango, namwe temulisalirwa: 
eratemusinzanga musāngo, na mwe 
temnlisinzibwa musango: muso- 
nyiwenga, na mwe mulisonyibwa : 

38 7 mugabenga, na'mwe muligabirwa; 
ekigera ekirūngi, ekikati'dwa, eki- 
sukimdi'dwa, ekyomuyika, kyebali- 
bawera mu kifuba. Kubanga ‘ eki- 
pera ekyo kyemugera, na'mwe kye- 
mnligererwa. 

39 Era nabagamba nolugero, nti O- 
muzibe wamaso ainza okukulembe- 
ya muzibe mu'ne? tebagwa bombi 

40 mu bunya ? k Omnigirizwa tasinga 


27 


41 Kiki ekikutnnuliza akantu akali ku 
liso lya mugandawo, 'so tolowoza 
42 njaliro eri ku lisolyo 'gwe? Oba oi- 
nza otya okugamba mugandawo nti 
Muganda wange. ndeka nku'gyeko 
akantu akali ku lisolyo, 'songa tola- 
ha njaliro eri ku lisolyo 'gwe? Mu- 


LUKA. 
zibasanze 'mwe abaga'ga! kubanga 


43 lya mugandawo. Kubanga tewali 
muti mulungi ogubala ebibala ebibi, 
newakuba'de omuti omubi ogubala 

44 ebibala ebirungi. Kubanga buli 
muti gutegererwa ku bibala byagwo. 
Kubanga tebanoga tini ku busana, 
'so tebanoga zabibu ku mwerama- 

45 nyo. Omuutu omulingi ekirungi 

aki'gyamuterekero ediingi eryomu- 

timagwe; nomubi ekibi aki gya mu 
terekero) ebi : kubanga kwebyo e- 
i jula mu mutima akamwake Dye- 
kogera. 

l Era mumpitira ki Mukama (wa- 
'mwe), Mukama (wa'mwe), 'Bonga 
temukola bigambo byenjogera ? 
47 m Buli muntu yena a'ja gyendi na- 

wulira ebigambo byange nabikola, 

48 nībalaga gwafanana : afanana ngo- 
muntu azimba enyumba näsima wa- 
nsi nyo, omusingi nagu sa mu lwāzi; 
awo ama zi bwegayanjala, omu'ga 
negukulnkutira ku nyumba eyo Iwa 
manyi okugisula negutainza na ku- 
ginyenya: kubanga yazimbibwa bu- 

49 lūngi. Naye oyo awulira natakola, 
afanana ngomuntu eyazimba enyu- 
mba ku 'taka natasimainusingi; awo 
omu'ga negugikulukutirako lwa 
manyi negwa amangwago. nokugwa 
kwenyumba eyo nekuba kunene. 


46 


7 Awo bweyamals ebigambobye byo- 
na mu matu gabantu, 4 naingira 
Ekaperunaumu. 
2 Awo waliwo omwāmi wekitongo- 
le omu'duwe gweyali ayagala enyo 
3 yali ngalwa'de ngagenda kufa. No- 
yo bweyawulira ebigambo bya Isa 
natuma abaka'de Babayudaya gya- 
li ngamusaba oku'ja okulokola o- 
4 mu'duwe. Nabo, bweba'ja eri Isa, 
nebamwegairira nyo, nebagamba 
nti Asani de 'gwe okumukolera e- 
5 kyo; kubanga ayagala e'gwānga 
lya'fe, nekung'aniro ye yalituzimbi- 
6ra. Awo Isa nāgenda nabo. Awo 
bweyali nga tali wala nenyumba, 
omwami oyo natuma mikwanogye 
gyali. ngamugamba nti Sebo, tewe- 
teganya (ku'ja), kubanga 'nze sisa- 
nira 'gwe kuingira wansi wakasolya 
7 kange: era kyenvu'de 'nema okwe- 
sanyiza 'nze'ka oku'ja gyoli, naye 
yogera kigambo bugambo, nomwa- 
8 na wange anawona. Kubanga ua- 
nge ndi muntu mutwalibwa, nga ni- 
na baserikale bentwala: bweng'a- 





#Mala. 3.6. 
Mat. 7. 21; 


25. 11. 
Luk. 13.25. 
m Mat. 7. 
24. 


“4 Mat. 8.5. 


mba omu nti Genda, agenda, no- | 


mulala nti 'Jangu, a'ja, nomu'du 
9 wange nti Kola kino, akola. Isa 
bweyawnlira ebyo namwewunya nã- 
kyukira ebibina ebyali bimngoberera 
nagamba nti Mbagamba nti Siraba- 
nga ku'kiriza kunene nga kuno ne- 


nanfusi 'gwe, soka o'gyeko njaliro ' 10 wakuba de mu Isiraeri. Awoabantu 


kn lisolyo 'gwe; olyoke olabe bulii- 
ngi oku'gyako akantu akali ku liso 


abātumibwa bwebakomawomu nyu- 
mba, nebasānga mu du ngawonye. 





LUKA. 


'7. 11-49. 





$Luk.8.54. 
Yok.11, 43. 
Bik. 9. 40. 


“Mat, 11.2. 


dMat.11.4 


€ Is. 35. 5. 


/Mat. 11.7. 


#Mala. 3.1. 


11 Awo olwatika bwewaitawo e'ba- 
nga tono nagenda ku kibuga ekiiti- 
bwa Naini; abaigirizwabe nekibina 

12 kinene nebagenda naye. Awo bwe- 

asembera ku waukaki wekibuga, 
aba, omulambo nga gufulumizibwa 
ebweru gwa mwana, nyina gweya- 
zala omu, naye 'na'mwandu; naba- 
ntu bangi abomukibuga omwo nga 

18 bali naye. Awo Mukama (wa'fe) 
bweyamulaba namusasira, nimuga- 

14 mba nti Tokiba. Nāsembera nako- 
ma ku Junyo: bali abali betise ne- 

'baimirira. Na gamba nti Omulenzi, 
15 nkugamba nti bGolokoka. Oyo e- 

yali afu'de nagolokoka, (natiila) nā- 

tanula okwogera. Nimuwa nyina. 

16 Obuti nebubakwata bona, nebagu- 
lumiza Katonda ; nga bagamba nti 
Na'bi omukulu aimuki'de mu'fe: e- 

17 ra Katouda akyäli’de abantube. Ne- 

kigambokye ekyo nekibuna mu Bu- 

yudaya bwona ne munsi yona erira- 
nyewo. 

c Awo abaigirizwa ba Yokana ne- 
bamubilira ebigambo ebyo byona. 
19 Yokana naita abaigirizwabe babiri 

nabatuma eri Mukama (wa'fe), nga- 

gamba nti 'Gwe wuyo a'ja, nantiki 

20 tulindirire mulala? Awo abantu a- 
bo bwebitiika gyali, nebagamba nti 
Yokana Omubatiza atutumye gyoli, 
ngagamba nti 'Gwe wuyo aja, na- 

21 ntiki tulindirire mulala? Awo mu 
kisera ekyo nawonya bangi endwa- 
'de nokubonabona nemizimu emibi, 
nabazibe bamaso bangi nabawa oku- 

22 laba. “Isa na'damu nabagamba nti 
Mugende, mubūŭlire Yokana ebyo 
byemulabye, nebyemuwuli'de; °a- 
bazibe bamaso balaba, abalema ba- 
tambula, abagenge balongosebwa, 
abaga'vu bamatu bawulira, abafu ba- 

23 zūkira, abiivu babiilirwa enjiri. Era 
alina omukisa oyo atanesitalako. 

24 JAwo ababaka ba Yokana bwe- 
bamala okugenda natanula okwoge- 
ra nebibina ebya Yokana nti Kiki 
kyemwagenderera mu 'diungu oku- 
laba? olumuli olnnyenyezebwa ne- 

25 mpewo? Naye kiki kyemwagende- 
rera okulaba? Omuntu ayamba'de 
engoye ezinekaneka? Laba, aba- 
mbala engoye ezobuyênjo, abalya 
emere enüūngi, baba mumpya za 

26 bakabaka. Naye kiki kyemwage- 
nderera okulaba ? Na'bi? Wewawo, 
mbagamba, era asingira dala na'bi. 

27 Oyo ye yawandikirwa nti 

7 Laba, 'nze ntuma omubaka wa- 
nge mu masogo, 
Alirongosa olugüdolwo gyogenda. 

28 Mbagamba nti Mwabo abazalibwa 
abakazi, temuli asinga Yokana obu- 
kulu: naye omuto mu bwakabaka 
bwa Katonda ye mukulu okusinga 

29 Na Nabantu bona bwebawulira na- 

woza neba'kiriza Katonda okuba 


18 








omutiikirivu į ababatizibwa mu ku- 
30 batiza kwa Yokana. Naye Abafali- 
sayo nabaigiriza bamateka nebega- 
nira okutesa kwa Katonda kubanga 
31 tebabatizibwa ye. * Kale abantu a- 
bemirembe gino nabafananya na ki? 
32 era bali nga ki? Bali ngabana aba- 
tila mu katale, nga baitang'ana ; a- 
bagamba nti Tubafiii'de emirere ne- 
mutaziua ; tukubye ebiwobe, nemu- 
33 takaba maziga. Kubanga ' Yokana 
Omubatiza ya'ja nga talya 'mere 'sō- 
nga tanywa mwenge; nemugamba 
34 nti Aliko omuzimu. Omwana wo- 
muntu ya'ja ngalya nganywa, ne- 
mugamba nti Laba, omuutu omulu- 
vu, omutamivu, mukwanogwabawo- 
35 za era ogwabalina ebibi! Era ama- 
gezi gawebwa obutiikirivu olwaba- 
na bago bona. 

m Awo Omufalisayo omu nimuita 
okulya naye. Naingira mu nyumba 
37 Eyomufalisayo natula ku'mere. Ka- 

le, Jaba, omukazi eyali mu kibuga 
omwo, eyalina ebibi, bweyamanya 
ngatu'de ku 'mere mu nyumba Eyo- 
mufalisayo, naleta ecupa eyamafuta 

38 agomugavu, naimirira emulanamiro 
ku bigerebye ngakaba, natanula o- 
kumutonyeza amaziga ku bigerebye 
nabisingula nenviri ezokumutwe- 
gwe, nanywegera ebigerebye näbi- 
39 siga amafuta ago. Awo Omufalisa- 
yo eyamuita bweyalaba, nāyogera 
mundaye nti Omuntu ono, singa 
aba'de na'bi, kani ego Ce omukazi 
amukwatako bwali, era bwafanana, 
40 ngalina ebibi. Isa na'damu nāmu- 
gamba nti Simoni, ndiko kyenjaga- 
la okukubūlira. Nagamba nti Omui- 

41 giriza, yogera. Waliwo omuntu e- 
' yawo anga, ne yalina babanja ba- 
iri: omu ngabanjibwa edinali bita- 

42 no, nomulala atāno. Awo bwebili 
nga tebalina kya kumusasula naba- 
sonyiwa bambi. Kale kwabo alisi- 

43 nga okumwagala aluwa? Simoni 
na'damu nagamba nti Ndowoza oyo 
gweyasinga okusonyiwa. Namuga- 
44 mba nti Osaze bulūngi. Nakyikira 
omukazi oyo, nagamba Simoni nti 
Olaba omukaziono? Nyingi'de mu 
nyumbayo, notompa ma 'zi ga bigere 

"byange: nayeonoatonye'za amaziga 

ku bigere byange. nābisimuza euvi- 
45 rize. To'nywege'de 'gwe: naye ono 
wenaingirira tanalekayo kunywe- 
46 gera nyo bigere byange. Tonsize 
mafuta ku mutwe gwange: naye 
ono ansize amafuta agomugavu ku 
47 bigere byānge. #Kyenva nkugamba 
nti Asonyi'dwa ebibibye ebingi, ku- 
banga okwagalakwe kungi; naye 
asonyibwa akatono, okwagalakwe 


36 


'48 kutono. Namugamba nti Osonyi- 


49 dwa ebibibyo. Awo abali batu de 
ku 'mere naye nebatanula okwogera 
bo'ka na bo'ka nti Ono yani asonyi- 


i Mat. 35. 





— 


Tim 1 
14. 












50 wa nebibi? Nagamba omukazi nti 
Oku'kirizakwo kukuloko'de; genda 
mirembe. 








8 Awo olwätūka oluvanyumako ka- 
tono natambula mu bibuga ne mu 
mbuga ngabulira ngatenda enjiri 
eyobwakabaka bwa Katonda, bali 
2 ekumi nababiri nga bali naye, 4 na- 
bakazi abawonyezebwako emizimu 
nendwa'de, Malyamu eyaitibwa Ma- 
gudalene, eyavako emizimu inusa- 
3 nvu, ne Yowana, muka Kuza, omu- 
wanika wa Kerode, ne Susana, na- 
balala bangi abāba werezānga nebi- 
ntu byebalina. 

bd Awo ekibina kinene bwekyaku- 
ng'ana nabivanga mu bali kibuga 

5 bweba'ja wali, nagera olugero nti 
Omusizi yafuluma okusiga ensigo- 
ze; bweyali ngasiga, endala nezi- 
gwa ku ma'bali ge kubo; nezirinyi- 
rirwa, enyonyi ezomu banga nezizi- 

6G6rya. Endala nezigwa ku lwāzi; 
bwezamala okumera neziwotokere- 

7 ra, olwobutaba na mazi. Endala 
nezigwa wakati mu ma'gwa; ama- 
'gwa negamerera wamu nazo nega- 

8 zizisa. Endala nezigwa ku 'taka 
edingi,nezimera, nezibalakoe'mere 
buli mpeke kikumi. Bweyamala o- 
kwogera ebigambo ebyo, nayogerera 
wa gulu nti Alina amatu agokuwu- 
lira awulire. 

9 Awo abaigirizwabe nebamubiiza 

10 nti Olugero olwo kiki? Nagamba 
nti 'Mwe muwere'dwa okumanya 
ebyama ebyobwakabaka bwa Kato- 
nda: naye abnlala mu ngero; “era 
bwebalaba baleme okulaba, era bwe- 
11 bawulira baleme okutegera. Era 
olugero lwe luno: Ensigo kye kiga- 
12 mbo kya Katonda. Bali abokuma- 
'bali ge'kubo be bawulira; awo Se- 
tani na'ja nakwakula ekigambo mu 
mitima gyabwe baleme oku'kiriza 
13 nokulokolebwa. Nabokulwazi beba- 
wulira ekigambo nebalyoka baki 'ki- 
yiza nesanyu; nabo tebalina mizi, 
ba'kirizako kasera, era mu biro e- 
14 byokukemebwa beyāwula. Nazo e- 
zagwa mu ma'gwa, abo be bawulira, 
awo bwebagenda nebaziizibwa no- 
kweralikirira nobuga'ga nesanyu e- 
ryomubulamu(buno) nebatatukiriza 
15 kukuza 'mere. Nazo ezomu taka e- 
diingi, abo be bawulira ekigambo mu 
mutima omugolokofu, omuliingi, ne- 
bakinyweza, nebabala e'mere noku- 
ikiriza. 

d Era tewali akoleza tabaza nagi- 
sanikira mu ki'bo, oba kugi'sa wansi 
wekiriri; naye agi'sa ku kikondo 
17 abaingiramu balabe bweyaka. Ku- 

banga tewali kigambo ekyakisibwa 
ekitalirabisibwa; newakuba'de e- 
kyakwekebwa ekitalimanyibwa ne- 
18 kirabika mu lwātu. Kale mwekūŭ- 









> Mat.13.2 4 
Mark. 4.1. 


dMat.5 15. 


Ma'k.4 21. 16 








mênga bwemuwulira; kubanga buli 
alina, aliwebwa; era buli ataliva 
nekyo kyalowoza nti alinakyo kiri- 
mu'gyibwako. 
19 eAwonjyina ne bagandabe neba'ja 
gyali, nebatainza kumutukako olwe- 
20 kibina. Nabulirwa nti Nyoko ne 
bagandabobauniri'deebweru bagala 
21 okukulaba. Naye nadamu naba- 
gamba nti Mange ne baganda bange 
be bano abawulira ekigambo kya 
Katonda nebakikola. 

JAwo olwätūka ku Junaku lumu 
kwezo nasabala mu lyāto ye nabai- 
girizwabe; nabagamba nti Tuwu- 
nguke (tugende) emitala wenyanja; 
23 nebagenda. Awo bwebali nga ba- 

seyeya neyebaka otulo. Omnyaga 
mungi negukunta ku nyanja; (a- 
ma'zi) negaba nga gagala oku'jula, 
24 nebaba mu kabi. Neba'ja wali ne- 
bamuzukusa, nga bagamba nti Mu- 
kama (wa'fe), Mukama (wa'fe), tufa. 
Nazukuka, nabogolera omuyaga no- 
kwefukula kwamazi; nebikakana, 
25 neba ntefu. Nabagamba nti Oku- 
'kiriza kwa 'mwe kuliruwiwa? Neba- 
tya nebewunya, nebogeragana bo'ka 
na bo'ka nti Kale ani ono, kubanga 
nempewo nama'zi abiragira nebi- 
muwulira ? 
26 YAwo nebagoba kunsi Yabage- 
27 rasene eyolekera Egaliraya. Awo 
bweyavamu natuka ku 'tale, nasa- 
nga omuntu ngava mu kibuga eya- 
liko emizimu, nga yakamala enaku 

“Nyingi nga tayambala lugoye ne mu 

nyumba nga tatulamu, naye (nga- 
28 bera) mu ntana. Bweyalaba Isa 
nayogerera wa'gulu navunama mu 
masoge, nayogera ne'dohozi 'dene 
nti Nvunana ki 'nze nawe, Isa, O- 
mwana wa Katonda Ali wa'gulu 
enyo ? Nkwegairi'de, tombonereza. 
29 Kubanga yalagira omuzimu omubi 
okuva ku muntu oyo. Kubanga 
gwali gwakamala ebiro bingi nga 
gumuku'te: yasibibwanga mu nje- 
gere ne mu masamba ngakumihwa; 
nakutulanga ebyamusiba, omuzimn 
30 negumugoberanga mu 'dingu. Isa 
namubiza nti Erinyalyo gwani? 
Nagamba nti Legioni; kubanga e- 
31 mizimu mingi egyamuingiramu. Ne- 
gimwegairira aleme okugiragira o- 
32 kuvako okugenda mu bunya. Awo 
waliwo e'gana lyembi'zi nyingi nga 
zirya ku Jusozi, negimwegairira a- 
giragire giziingiremu. Nagiragira. 
33 Awo emizimu negiva ku muntu ne- 
< giingira mu mbizi: e'gana nerifu- 
butukira mu 'banga nezigwa mu 
34 nyanja nezifa ama'zi. Awo abasi- 
mba bwebalaba ebiba dewo neba- 
'duka nebabyogera mu kibnga ne 
35 mu byalo. Abantu nebavayo oku- 
laba ebiba'dewo; neba'ja eri Jsa 
nebalaba omuntu oyo eyavu'deko 


22 


€ Mat. 12. 
46. 
Ma'k.3.31. 


SMat.£.23. 
Mak. 435. 


#Mnt.8.28. 
Ma'’k. 6.1. 





58 


LUKA. 


8. 36—9. 17. 





i Mat.8.34 


k Ma'k. 6. 
18. 


Mat. 9.18 


Ma'k. 5.22. 


" Mat. 9. 
20, 


“ Mak. 5. 
J5. 


° Yok. H. 
11, 13. 


emizimu ngatu'de awali ebigere bya 

Isa, ngayamba'de olugoye, ngagezi- 
36 wa'de: nebatya. Nabo abalaba ne- 

bababulira bweyalokole'dwa oyo e- 
37 yali akwati'dwa emizimu. ʻ Naba- 

ntu bona abensi Yabagerasene eri- 

ranyewo nebamwegairira ave gye- 
bali, kubanga obuti bungi bwali bu- 
baku'te: awo nasabala mu lyato 
38 na'dayo. Naye komuntu eyavako 
emizimu namwegairira abere naye; 
naye namusibula, ngagamba nti 'Da- 
39 yo mu nyumbayo, a bank ebi- 
gambo Katonda byakukole'de bwe- 
biri ebikulu. Nagenda ngabilira 
ekibuga kyona bwebiri ebikulu Isa 
byeyamukolera. 
40 Awo Isa bweyakomawo, ekibina 
nekimwaniriza nesanyu; kubanga 
41 bona bili nga bamulindiri'de. !Ka- 
le, laba, omuntu erinyalye Yairo 
omukulu wekung'aniro na'ja nagwa 
awali ebigere bya Isa namwegairira 
42 okuingira mu nyumbaye: kubanga 
yaliua muwalawe eyazalibwa omu 
nga yakamala emyaka kumi nebiri, 
era oyo yali ngagenda kufa. Naye 
bweyali ngagenda ebibina nebimu- 
nyigiriza. 

m Nomukazi eyali alwali'de eki- 
kulukuto kyomusai emyaka kumi 
nebiri, eyawanga abasawo ebintu- 
bye byona natainza kuwonyezebwa 
44 muntu yena, oyo namufuluma ema- 

bega nākoma ku lukngiro lwolugo. 

yerwe: amangwago ekikulukutokye 
45 nekikalira. Isa nigamba nti Ani 
ankomyeko? Awo bwebegana bo- 
na, Petero ne ba'ne nebagamba nti 

Mukama wa'fe, ebibina bikwetolo- 
46 'de bikunyigiriza. Naye Isa naga- 

mba nti Omuntu ankomyeko: kuba- 

nga mpuli'de ngamanyi ganvu'de- 
47 mu. Awo omukazi oyo bweyalaba 

nga takweke'dwa, na'ja ngakanka- 

na namufukamirira namnbilira mu 

maso gabantu bona ensõnga bweri 

emukome'zako, ne bwawonye ama- 
48 ngwāgo. Nāmugamba nti Mwana 
wange, oku'kirizakwo kukuwonye- 
'za; genda mirembe. 

» Awo yali akyayogera, newa'ja 
omuntu eyava (mu nyumba) yomu- 
kulu wekung'aniro ngagamba nti 
Omuwalawo afu'de; toteganya mu- 
50 igiriza. Naye Isa bweyawulira nā- 

mu'damu nti Totya: 'kiriza bu'ki- 
51 riza, analokoka. Awo bweyatūka 

ku nyumba nataganya muntu mu- 
lala kuingira naye wabula Petero 
ne Yokana ne Yakobo ne kitawe 
52 womuwala ne nyiua. Awo bali nga 
bakaba bona, nga bamulirira; ye 
nagamba nti Temnkaba, kubanga 
53 tafu'de, ° naye yebase tulo. Neba- 
musekerera nyo, kubanga bimanya 
54 ngafu'de. Ye nimukwata ku mu- 
kono nayogerera wa'gulu ngagamba 


43 


49 


55 nti Omuwala, P? golokoka. Omwo- 
yogwe negukomawo naimirira ama- 
ngwago. Nalagira okumuwa ekyo- 

56 kulya. Abaza'debe nebawunikiri- 
ya; naye ye nabakitira baleme ku- 
būlirako muntu ebiba'dewo. 


9 a NÄBAITIRA wamu abaigirizwabe 
ekumi nababiri nābawa amānyi no- 
buinza ku mizimu gyona nokuwo- 

2 nya endwa'de. bNabatuma okubū- 
lira obwakabaka bwa Katonda, no- 

8 kuwonya abalwa'de. “Nabagamba 
nti Temutwala kintu kya mu 'kubo, 
newakuba'de omu'go, newakuba'de 
olukoba, newakuba'de e'mere, ne- 
wakuba'de efeza; 'so temuba na 

4 kinzu biri. Na buli nyumba mwe- 
muingiranga, muberenga omwo, era 

b mwemuba muvinga. Era bona aba- 

taba'kirizenga, bwemnbānga muva 
mu kibuga ekyo, d enfafun eyomubi- 
gere bya'mwe mugikunkumulenga 

6 ebe omujulirwa eri bo. Awo neba- 
genda nebetolola mu DIDA ona 
nga babülirá enjiri, nga bawonya 
(abantu) mu bali kifo. 

7 <€ Awo kabaka Kerode owesaza 
nawulira byona ebyakolebwa; ni- 
būsabūsa nyo kubanga abantu ba 

“mba nti Yokana aziki'de mu bafu; 

8 abalala nti Eriya alabise; nabalala 
nti Bana'bi abe'da omu kubo azi- 

9 ki'de. Kerode nagamba nti Yokana 

'nze namutemako omutwe; naye 

Pe ani ,gwempulirako ebigam 

ebyenkana awo? JNāyagala oku- 

mulaba. 

7 Awo abatume bwebamala oku- 
komawo, nebamunyonyola byona 
byebakola. Nabatwala neyeyiwula 
nagenda nabo kyama mu kibuga e- 
11 kiitibwa Besusaida. Naye ebibina 

bwebategera nebamugoberera ; nā- 

baniriza, nayogera nabo ebigambo 
byobwakabaka bwa Katonda, naba- 

li betiga okuwonyezebwa nabawo- 
12 nya. “Awo enjuba yali egoloba; 

abo ekumi nababiri neba'ja wali ne- 

bamugamba nti Sibula ekibina ba- 
gende mn mbuga nemu byalo ebyo- 
kumpi basule, banonye ebyokulya ; 
kubanga wano tuli mu 'tale jerere. 

13 Nabagamba nti 'Mwe mubawe ebyo- 

kulya. Nebagamba nti Tetulina ki- 

ntu wabula emigati etano nebye- 
nyanja bibiri; kyo'ka tugende tu 
gulire ebyokulya abantn bano bona. 

14 Kubanga bili abasaja ngenkumi 

tano. Nagamba abaigirizwabe nti 

Mubatize nyiriri ngatino atino. 
15 Nebakola bwebatyo, nebabatiiza bo- 
16 na. Na'dira emigati etāno nebye- 

nyanja ebibiri, niimusa amaso mu 

'gulu, nābyebaza nābimenyamu, 

nawa abaigirizwabe okubi'sa mu 

17 maso gekibina. Nebalya neba' kuta 

bona ; nebulondebwa obukunkumu- 


10 


PLuk.?.14 
Yok 11.44 


#Mat_10 1. 
Mak sis 
6 7. 


d Bik 12 
iL 


“Mat 141. 
Mak 614 


1 Mak 6 | 
sa. 


i Mat 14 


15 
Makoi 
Yok 15! 


Ema. r. anganan 





9. 18-35. 


LUKA. 





| è Mat. 16 
a. 
Mak.az. 

















































IMat 14,2. 


" Mat. 10. 
38; 16. A 
Mak d.H. 
Luk 147. 


"Mat.3.17. 


ka bwebilemwa, ebi'bo kumi na 

bibiri. 

k Awo olwatuka bweyali ngasaba 
ye'ka, abaigirizwabe bali naye (wa- 
mu). Nababuza ngagamba nti Ebi- 

19 bina bampita äni? Neba'damu ne- 
bagamba nti ! Yokana Omubatiza ; 
naye abalala nti Eriya; nabalala nti 
Ku bana'bi abe'da omu kwabo azu- 

20 ki'de. Nabagamba nti Naye 'mwe 
mumpita ani? Petero na damu nä- 
gamba nti 'Gwe Masiya wa Katonda. 

21 Naye nabakutira nabalagira baleme 
okubulirako omuntu ekigambo e- 

22 kyo; ngagamba nti Kigwanira O- 
mwana womuntu okubonyabonye- 
zebwa ebingi, nokuganibwa abaka- 
'de ne bakabona abakulu nabawa- 
ndisi, noku'tibwa, era ku lunaku 

23 olwokusatu okuziikizibwa. m Nā- 
bagamba bona nti Omuntu bwaya- 
gala oku'janga enyuma wange, ye- 
ganyisênga ye'ka, yeti'kenga omu- 
salabagwe buli lunaku, angoberere. 

24 Kubanga buli ayagala okulokola o- 
bulamubwe alibubuza; naye buli 
alibuza obulamubwe kulwange oyo 

25 alibulokola. Kubanga kulimugasa 
ki omuntu okulya Ensi yona nga ye 

26 buzi'za oba nga yetunze? " Kuba- 
nga buli ankwatirwa ensonyi 'nze 
nebigambo byinge, oyo Nomwana 
womuntu alimukwatirwa ensonyi, 
lwali'jira inu kitibwakye ne mu kya 
Kitiwe ne mu kya bamalaika aba- 

27 tukuvu. Naye mbagamba mazi- 
ma nti Waliwo abaimiri'de wano 
abatalirega ku kufa okutiisa Iweba- 
liraba obwakabaka bwa Katonda. 


18 


.|28 PAwo olwatika oluvanyuma lwe- 


bigambo ebyo nga waisewo enaku 
munāna, natwala Petero ne Yoka- 
na ne Yakobo, nilinya ku lusozi 
29 okusaba. Awo bweyali ngasaba, eki- 
- fananyi kyamasoge nekiba kirala, 
nekyambalokye nekiba kyeru nga 
30 kimasamasa. Kale, laba, abantu 
babiri nebogera naye, abo bāli Mu- 

31 sa ne Eriya; abālabika nga balina e- 
kitibwa, nebogera ku kufakwe kwa- 
genda okutiikiriza mu Yerusalemi. 
82 Awo Petero ne beyali nabo bāli ba- 
kwati'dwa otulo: naye bwebatunu- 
la, nebalaba ekitibwakye nabantu 
38 ababiri abaimiri'de wali. Awo o- 
lwātūka bwebali bagenda okwawu- 
kana naye, Petero nagamba Isa nti 
Mukama (wange). kirungi 'fe oku- 
bera wano: tukole ensisira satu, e- 
mu yiyo, emu ya Musa, emu ya Eri- 

34 ya; nga tamanyi kyayogera. Awo 
yali ngakyayogera ebyo, ekire neki- 

ja nekibasikiriza : bwebaingira mu 

35 kire nebatya. E'dobozi nerifuluma 
“mu kire nerigamba nti "Oyo ye 

:: Mwana wange gweneroboza: mu- 
36 muwulire ye, Ne'dobozi eryo bwe- 
'rya’ja, Isa nalabika yeka. Nabo 








nebasirika busirisi, enaku ezo neba- 

tabulirako muntu kigambo na kimu 

kwebyo byebalaba. 

s Awo olwātūka ku lunaku olwo- 
kubiri bwebāva ku lusozi, ekibina 
38 kinene nekisisinkana naye. Era, 

laba, omuntu owomukibina nayoge- 

rera wa gulu nagamba nti Omuigi- 
riza, nkwegairira okulaba ku mwa- 
na wānge, kubanga namuzāla omu: 

39 era, laba, omuzimu gumuk wata nā- 
kaba amangwago; negumutagula 
nokubimba nabimba e'jovu, era gu- 
muvako lwa mpaka, nga gumubete- 

40 nta nyo. Nange negairi'de abaigi- 
rizwabo okugugobako ; nebatainza. 

41 Isa nadamu nagamba nti 'Mwe a- 
bemirembe egita'kiriza era egya- 
kyāma, nditiisa wa okubera na'mwe 
nokubagumikiriza? leta wano o- 

42 mwanawo. Awo yali ngakya'ja, 
Omuzimu negumusila neguniutagu- 
la nyo. Naye Isa nabogolera omu- 
zimu omubi, näwonya omulenzi nā- 

48 mu’za eri kitāwe. Bona nebawuni- 
kirira olwobukulu bwa Katonda. 

Naye bona bwebali nga bewunya 

44 byona byeyakola, nagamba abaigi- 
rizwabe nti Ebigambo wa kamaa 
'sê mu matu ga'mwe: kubanga O- 
mwana womuntu agenda okuwe- 

45 bwayo mu mikono gyabantu. Na- 
ye bo nebatategera kigambo ekyo, 
era kyali kibakweke'dwa baleme 

- okukitegēra: nebatya okumubiza 

ekigambo ekyo bwekiri. 

46 tAwo newabawo okuwakana mu- 

47 bo aliba omukulu mubo bwali. Na- 
ye Isa bweyalaba okuwakana mu 
mitima gyabwe, natwala omwana 
omuto, namu'sa mu mbirizize, nā- 

48 bagamba nti 4 Buli anasembezanga 
omwana omuto ono mu linya lya- 
nge, ngasembe'za 'nze, na buli ana- 
sembezanga 'nze, ngasembe'za eya- 
ntuma: w kubanga asinga obuto 

“mu'mwe 'mwena oyo ye mukulu. 
49 vYokana na'damu nagamba nti 

Mukama (wa'fe), twalaba omuntu 

ngagoba emizimu mu linyalyo, netu- 

50 mugana, kubanga taita na'fe. Na- 
ye Isa namugamba nti Temumuga- 
na; kubanga atali mulabe wa'mwe, 
wa kulwa'mwe. 

51 Awo olwatiika enakuze £ ezoku- 
twalibwa wa'gulu bwezali zinatera 
okutuka, nasimbira dala amasoge 
okugenda Eyerusalemi, natuma a 

52 babaka mu masoge ; nebagenda ne- 
baingira mu mbuga EESE Da 

53 okumutegekera. #“Nebatamusembe- 
za kubanga amasoge gali (galaze) 

54 kugenda Eyerusalemi. Abaigirizwa- 
be Yakobo ne Yokana bwebalaba 
nebagamba nti Mukama (wa'fe), o- 
yagala tulagire omuliro guve mu 
'gulu okubazikiriza, | è nga Eriya 

55 bweyakola |? Naye nākyūka nā- 


37 


#Mat. 17. 


14. 
Mak. 9. 
14, 17. 


t Mat.18.1. 
Ma'k.9.34 


“Mat, 18.5. 


w Mat. 2. 
31, 12. 


Y Mak. 9. 
38. 


saa 16. 
Bik. 1. 2 


€ Yok. 4. 
4,9. 


b2 Basek. | 
1. 10-12. 


60 LUKA. 9. 56—10. 30. 























































kirizika ku lunaku lali okukira eki- 

13 buga ekyo. Zikusānze, Kolazini ! 
zikusinze, Besusaida! “kubanga, 
ebyamanyi ebyakolerwa ewa'mwe 

singa byakolerwa Etulo Nesidoni, 






banenya | nayogera nti Temumanyi 

omwoyo bweguli gwemulina. Ku- 

banga ¢ Omwana womuntu teya'ja 
kuzikiriza bulamu bwa bantu, wa- 

56 bula okubulokola. | Awo nebagenda 
mu mbuga endala. 

57 «dAwo bwebali nga bagenda mu 
'kubo, omuntu nimugamba nti Nā- 
kugobereranga wonogendanga wo- 

58 na. Isanāmugamba nti Ebibe birina 
obunya, nenyonyi ezomu'banga zi- 
rina ebisu, naye omwana womuntu 

59 talina wa'sa mutwegwe. “Nagamba 
omulala nti Ngoberera. Naye ye 
nagamba nti Mukama (wange), nde- 
ka 'male okugenda okuzika kitange. 

60 Naye namugamba nti Leka abafu 

bazike abafu bibwe, naye 'gwegenda 

obulire obwakabaka bwa Katonda. 


€ Yok.3.17; Ex 3.6 
1247. 


singa benenya 'da nga batu'de ba- 
14 mba'de ebibukutu ne'vu. Naye E- 
tulo Nesidoni biriba nokubonyabo- 
nyezebwa okuligumikirizika ku lu- 
naku olwomusango, okukira 'mwe. 
15 Nawe Kaperunaumu, oligulumizi- 
bwa okutuka mu 'gulu? oli'sibwa o- 
16 kutiika emagombe. Abawulira 'mwe, 
ngawulira 'nze; era/anyoma 'mwe 
nganyoma 'nze; Ynaye anyoma 'nze 
nganyoma eyantuma. 
17 Awo abo ensinvu nebakomawo 
nesanyu nga bagamba nti Mukama 
(wa'fe), nemizimu gituwulira ma li- 


Mat. 8.19. 


“Mat.8.21. 


AA azi 61 Nomulala nigamba nti /Nakugo- | 18 nyalyo. Nabagamba nti iNalaba |! Yok. 12 
: bereranga, Mukama (wange); waye) Setani ngavu'de mu 'gulu okugwa | 38! 
| soke ondeke 'mala okusibula abo- | 19 ngokumyansa. Laba, tmbawa'de | i259 ' 
62 munyumba yange. Naye Isa namu- obuinza obwokulinyanga ku misota TME la 
gamba nti Tewali muntu akwata nenjaba ezobusagwa, namanyi gona | Bik. sa 5 
ekyūma ekirima nātunula enyuma agomulabe : 'sd tewali kintu ekina- 
asanira obwakabaka bwa Katonda. | 20 bakolanga obubi na katono. Naye 
ckyo temukisanyukira, okubanga 
1 O Awo oluvanyuma lwebyo Muka- emizimu gibawulira; naye musa- 
ma wa'fe nalonda abalala nsa- nyuke okubanga lamanya ga'mwe ' ! Kuv. 2 
aMat.10.1. nvu, “nahatuma ki'na babirye mu gawandiki'dwa mu 'gulu. mati 
masoge vkugenda mu buli kibuga | 21 Awomu sawa eyo näsanyukira mu | Kaf. 4 i 


na buli kifo gyagenda oku'ja ye. Mwoyo Omutukuvu nāgamba nti | Kib as 


eyomukibuga kya'mwe, etusābā- 

nye mu bigere, tugibakunkumulira 

'mwe; naye mutegere kino ngobwa- nagamba Isa nti Muliranwa wange 34 21. 

kabaka baa Katonda busembe'de. 30 yani? Isa na'damu nigamba nti | Bal 1% $ 
am 


12 a 'mwe nti Sodomu eriba Waliwo omuntu eyali ava Eyerusa- 
nokubonyabonyezebwa okuligumi- | . lemi ngaserengeta Eyeriko ; nagwa | | 


29 tonobanga nobulamu. Naye ye bwe- | tLev.18.5 
yali ayagala okwewa obutūkirivu, | Xck. 3 aA 






b Mat.8. | 2 Nabagamba nti > Okukiingula kwe Nkwebaza, Kitange, Mukama we- | æ. 12; 21 
Deas | kungi, naye abakūnguzi be batono : 'gulu nensi, kubanga bino wabikwe- |“: 
. kale musabe Mukama wokukūngula ka abagezi nabakabakaba, nobibi- 
okutuma abakūnguzi mu kukūngu- 'kulira abana abato: wewawo, Ki- 
3 lakwe. Mugende: laba, mbatuma tānge; kubanga bwekyasimwa bwe- 
'mwe ngabāna bendiga wakati mu | 22 kityo mu masogo. ™ Byona bya- | “Mai £. | 
4 misege. Temutwāla nsawo, newa- mpebwa Kitānge; "tewali muntu | I, | 
kuba'de olukoba, newakuba'de e- amanyi Omwana bwali, wabula Ki- | 527: 17.2 | 
ngato; 'sō temulamusa muntu mu ta'fe; newakuba'de Kita'fe bwali, CAR | 
5 'kubo. Na buli nyumba gyemui- wabula Omwana, noyo Omwina mE 
ngirangamu, musokenga okugamba | 23 gwayagala okumubi'kulira. Nakyii- 
nti Emirembe gibe mu nyumba mu- kira abaigirizwabe nabagamba kya- 
6no. Obanga mulimu omwana we- ma nti Galina omukisa amaso aga- 
mirembe, emirembe gya'mwe gina- | 24 laba byemulaba : kubanga mbaga- 
beranga kuye; naye obanga si bwe- mba nti ° Bana'bi bangi ne bakaba- | Pet 1.12 
7 kityo, ate gina danga gyemuli. Mu- ka bayagalinga okulaba byemulaba 
berenga mu nyumba omwo nga mu- 'mwe, nebatabiraba; nokuwulira 
lya nga munywa ebyewābwe, kuba- byemuwulira nebatabiwulira. 
<1 Kol. 9. nga “omukozi womulimu asanira | 25 Kale, laba,” omuigiriza wamateka | ? Mat. 18. 
neb. a emperaye. Temuvanga munyumba |  nêaimirirangamukema ngagambanti | 26; 2 3 
18. .8 emu okuingira mu ndala. Na buli Omuigiriza, nkolenga ki okusikira 
kibuga kyemutūkāngamu, nebaba- | 26 obulamu obuta'gwawo? Namuga- 
sembeza, mulyanga buli byeba'sa- mba nti Kyawandikibwa kitya mu 
9 nga mu masoga'mwe; muwonyenga | 27 mateka? Osoma otya? Na'damu 
abalwa'de abalimu, mubagambenga nagamba nti r Yagalinga Mukama |” Ma 65. 
nti Obwakabaka bwa Katonda bu- Katondawo nomutimagwo gwona, 
10 basembere'de kumpi. Naye buli nememeyo yona, namanyigo gona, 
kibuga kyemutikangamu nebataba- namagezigo gona; ne £ mulirānwa- | ’ Lev. 19 
; sembeza, mufulumanga mu ngūdo | 28 wo nga 'gwe we'ka. Namugamba | 18 
SPI 14. 11 zakyo, mugambanga nti 4 Nenfūfu nti O'zemu buliingi; kola bwotyo, | 


10. 31—11. 27. 


“Yok. 4.9. 


“Yok. 11. 
1; 12 2,3. 


? Zab. 27.4 


“# Mat. 6.9. 


en 


mn batemu, nebamwambula, neba- 
mukuba emi'go, nebegendera neba- 
muleka ngabulako katono okufa. 

31 Awokabona yalingaserengetera mu 
'kubo eryo nga tamanyiri'de; kale 
bweyamulaba, namwebalama naita- 

32 wo. Nomulevi bwatyo bweyatuka 
mu kifo ekyo, namulaba, namweba- 

83 lama naitawo. Naye ¥ Omusamali- 
ya bweyali ngatambula, na'ja wali: 
awo bweyamulaba namukwatirwa 

34 ekisa, nāmusemberera, nāmusiba 
ebiwindubye, ngafukamu amafuta 
nomwenge; namu'sa ku nsoloye, 
namuleta mu kisulo kyabagenyi, 

35 namujanjaba. Awo bwebwakya e- 
nkya natola edinali biri, naziwa na- 
nyini nyumba namugamba nti Mu- 
janjabe; nekintu kyona kyoliwayo 
okusu'kawo, bwendikomawo ndiku- 

36 sasula. Kale olowoza otya, aluwa 
kwabo abasatu, eyali muliranwa wo- 
yo eyagwa mu batêmu? Nagamba 

37 nti Oli eyamukolera ebyekisa. Isa 

| namugamba nti Nawe genda okole 
bwotyo. 

38 Awo bwebali bagenda, naingira 
mumbuga: omukazierinyalye Ma- 
liza nāmusembeza mu nyumbaye. 

39 Naye yalina mugandawe aitibwa 
Malyamau, eyatiulanga awali ebigere 
bya Mukama (wa'fe) nawuliranga e- 

40 kıgambokye. Naye Maliza yabanga 
nemitawana egyokuwereza okungi ; 
na'ja wali, namugamba nti Muka- 
ma (wange), tofayo nga muganda 
wange andese okuwereza 'nze ka? 

41 kale mugambe ambere. Naye Mu- 
kama (wa'fe) nadamu namugamba 
nti Maliza, Maliza, weralikirira, oli- 
na emitawana egyebigambe bingi; 

42 y naye ekyetagibwa kiri kimu: ku- 
banga Malyamu alonzemu omugabo 
ogwo omulūngi ogntalimu'gyibwa- 


ko. 
1 1 Awo olwātūka bweyali ngali mu 
kifo ngasaba, bweyamala, ku bai- 
girizwabe omu namugamba nti Mu- 
kama (wa'fe), tuigirize okusaba, era 
nga Yokana bweyaigirizanga abai- 

9 girizwabe. Nabagamba nti Bwemu- 
sabinga, mugambanga nti 4 Kita 'fe, 
Erinyalyo litukuzibwe. Obwakaba- 

8 kabwo bu'je. Otuwenga buli luna- 

4 ku e'mere ya'fe eyolunaku. Era o- 
tusonyiwe ebyonono bya'fe; kuba- 
nga na'fe tumusonyiwa buli gwetu- 
banja. 'Bo totutwāla mu kukeme- 
bwa. 

6 Nabagamba nti Ani ku'mwe alina 
owomukwano aligenda ewnwe e'tii- 
mbi, nimugamba nti Mukwano gwa- 

6 nge, mpola emigati esatu; kubanga 
mukwano gwange a'ze, ava mu lu- 
gendo, nange sirina kya ku'si mu 

7 masoge; noli ali mnnda na'damu 
nagamba nti Tonteganya; kakano 





LUKA. 


olu'gi lu'gale, abina bange nange 
tumaze okwebaka, siinza kugoloko- 
8 ka kukuwa? Mbagamba nti > Ne- 
wakuba'de nga tagolokoka namuwa 
okubanga mukwanogwe, naye olwo- 
kutairirakwe anagolokoka namuwa 
9 byona byeyetaga. “Nange mbaga- 
mba 'mwe nti Musabe, muliwebwa; 
munonye, muliraba; mweyanjule, 
10 muli'gulirwawo. Kubanga buli mu- 
ntu yena asaba awebwa; nanonya 
alaba ; neyeyänjula ali'gulirwawo. 
11 Era ani ku'mwe kitiwe womuntu 
omwanawe bwalimusaba omugati, 
alimuwa e'jinja? oba ekyenyanja, 
namuwa omusota mu kifo kyekye- 
12 nyanja? Oba bwalisaba e'gi, na- 
18 muwa enjaba? Kale obanga 'mwe 
ababi mumanyi okuwa abana ba- 
'mwe ebirabo ebirangi, talisinga nyo 
Kita'mweali mu gulnokuwa Omwo- 
yo Omutukuvu abamusaba. 

d Yali ngagoba omuzimu omusiru. 
Awo omuzimu bwegwamuvako, ka- 
siru nayogera, ebibina nebyewunya. 
15 Naye abamu nebagamba nti Agoba 

emizimu kubwa Beeruzebnli omu- 
16 kulu wemizimu. Nabalala, ° neba- 

mwagaza akabonero akava mu 'gu- 
17 lu, nga bamukema. / Naye ye, 7 bwe- 
yamanya byebalowoza, nabagamba 
nti Buli bwakabaka bwona bwebwa- 
wukanamu bwo bwo'ka buzikirira; 
nenyumba bweyawukanamn nenyu- 
18 mba egwa. Ne Setani bwayawuka- 
namu ye ye'ka, obwakabakabwe bu- 
liimirirawo butya ? kubanga muga- 
mba nti ngoba emizimu kubwa Bee- 
19 ruzebuli. Era obanga 'nze ngoba 
emizimu kubwa Beeruzebnli, abana 
ba'mwe bagigoba kubwani? kyeba- 
20 liva baba abalamuzi ba'mwe. Naye 
bwemba ngobesa emizimu engalo 
a Katonda, kale obwakabaka bwa 
atonda buba'ji'de. (Omuntu) owa- 
manyi ngalina ebyokulwanyisa bwa- 
kiima olu'gyalwe, ebintubye bibera 
22 mirembe: ! naye amusinga amanyi 
bwamu'jira namuwangula, amunya- 
gakoebyokulwanyisabye byona bye- 
23 yesiga, nāgaba ebintubye. Ataba 
nānge ye mulabe wānge; era ata- 
kung'anyiza wamu nange asasanya. 
24 Omuzimu omubi bweguva ku mu- 
ntu, guita mu bifo ebitalimu ma'zi 
nga gunonya awokuwu mulira ; bwe- 
gubulwa gugamba nti Kanzireyomu 
25 nyumba yange mwenava. Bwegu- 
'ja, gugiraba ngeyere'dwa etimbi- 
26 'dwa. Kale gugenda, neguleta emi- 
zimu emirala omusinvu emibi oku- 
gusinga gwo, negiingira negibera 
omwo: kale kebyoluvanyuma ebyo- 
muntu oyo bibera bibi okusinga 
ebyoluberyeberye. 
27 Awo olwātūka ngayogera ebyo, 
omukazi owomukihina naimusa e- 
'dobozirye namugamba nti Lulina 


14 


21 





è Luk. 18. 
1 neb. 


e Mat. 7.7; 
2.22 
Mak. 11. 
24 


4 Mat. 9. 
32; 12. 22. 


“ Mat. 12. 
38. 


S Mat. 12. 
25. 


Ma'k.3.24. 
#Yok.2.28. 


k Yok.5.14 
Beb. 6. 4; 
28. 


10. : 
2 Pet. 2.20. 





LUKA. 





11. 28—12. 8. 





Mat. 7.21. 


n Yon. 1. 
17; 2. 10, 


° 1 Basek. 
10. 1. 


P Yon. 3. 5. 


r Mat. 5.15. 
Mak. 421. 
Luk. 8. 16. 


' Mat.6.22. 


t Ma’k.?7.3. 
“ Mat. 8. 
25. 


“Tit. 1.15. 


omukisa olubuto olwakuzala nama- 
28 bere gewayonkako. Naye ye naga- 
mba nti ! Ekisinga, balina omukisa 
abawulira ekigambo kya Katonda, 
nebakyekūma. 

m Awo ebibina bwebyali nga bi- 
kung'anira wali, natanula okuga- 
mba nti Emirembe gino mirembe 
mibi: ginonya akabonero, 'so tegi- 
riwebwa kabonero wabula akabone- 
30 ro ka Yona. Kuba» Yona nga bwe- 

yali akabonero eri Abenineve, bwa- 

tyo Nomwana womuntu bwaliba eri 
31 emirembe gino. Kabaka omukazi 
owebukika obwadyo aliimirira mu 
musingo wamu nabantu abemire- 
mbe gino, alibasinza omusango: ku- 
banga yava ku nkomerero zensi oku- 
wulira amagezi ga Sulemani; era, 
laba, asinga Sulemani ali wano. 
32 Abantu Abenineve baliimirira mu 
mnsingo wamu nemirembe gino, ba- 
ligisinza omusango: kubanga ? be- 
nenya olwokubulira kwa Yona ; era, 
laba, asinga Yona ali wano. 

r Tewali akoleza tabaza nagi'sa 
mu bunya, oba munda weki'bo, wa- 
bula ku kikondo, abaingira balabe 
34 bweyaka. #Etabaza yomubirigwo 

lye lisolyo; erisolyo bweriraba awa- 

mu, nomubirigwo gwona nga gu- 
'ju'de omusana; naye bweriba ebi, 
nomubirigwo nga gu'ju'de ekiziki- 
35 za. Kale wekiimenga omusana ogu- 
kulimu gulemenga okubera ekiziki- 
36 za. e omubirigwo gwona bwe- 
gu'jula omusana, nga fegn a ki- 
tiindu kimu kya kizikiza, gwona gu- 
li'jula musana ngetabaza bwekumu- 
lisiza nokutangāla kwayo. 
37 Awo bweyali ngayogera, Omufa- 
lisayo namuita okulya e'mere ewu- 
33 we: naingira natula ku 'mere. !0- 
mufalisayo bweyalaba, neyewunya 
kubanga tasose kunaba nga tana- 
39 lya. u Mukama wa'fe namugamba 
nti 'Mwe Abafalisayo munāza ku- 
ngulu wendeku nowekibya; naye 

0 munda ya'mwe mu'ju'de obunya- 
40 zi nobubi. 'Mwe abasiru, oyo eya- 

kola kungulu siye yakola ne munda? 


29 


33 


s8.7. | 41 y Naye ebiri munda mubiwengayo 


? Zab. 5, 0. 


okuba ebyokusasira; era, laba, byo- 
na birongofu gyemuli. 
Naye zibasanze 'mwe, Abafalisa- 
ol kubanga muwa ekitūndu ekye- 
Kumi ekya nabugira nakakubansiri 
nenva zona, naye omusango nokwa- 
gala Katonda mubiita bali: ebyo 
kibagwani'de okubikolanga, na biri 
43 obutabirekangayo. Zibasanze "mwe, 
Abafalisayo! kubanga mwagala e- 
ntebe ezokumanjo mu makung'ani- 
44 ro noknlamusibwa mu butāle. Zi- 
basinze ! #knbanga mufanana ama- 
lalo agatalabika, abantu gebatambu- 
lirako nga tebagamanyi. 
45 Awo omu ku baigiriza bamateka 


42 


na'damu namugamba nti Omnigiri- 
za, bwogamba bwotyo ovuma na'fe. 

46 Nagamba nti Na'mwe, abaigiri 
bamateka, zibasanze ! kubanga mu- 
tika abantu emigugu egitetikika, 
na'mwe be nyini temukoma ku mi. 

47 gugu na ngalo ya mwe nemu. Zi- 

asanze! kubanga muzimba ama- 
lālo ga bana'bi, naye bajaja ba'mwe 

48 be baba'ta. Bwemutyo muli baju- 
lirwa era musima ebikolwa bya ba- 
jaja ba'mwe: kubanga bo baba'ta, 
na mwe muzimba (amalalo gabwe). 

49 Namagezi ga Katonda kyegāva ga- 
gamba nti Ndibatumira bana'bi na- 
batume; abamu kubo baliba'ta bali- 

50 bai'ganya; omusai gwa bana'bi bo- 
na, ogwayika okuva ku kutondebwa 
kwensi, gubizibwe eri emirembe 

51 gino; okuva aku musai gwa Abiri 
okutuka ku musai gwa Zakaliya, 
eya'tirwa wakati wekyoto ne yeka- 
lu; mazima mbagamba 'mwe nti Gu- 

52 libiizibwa eri emirembe gino. Zi- 
basanze 'mwe, abaigiriza bamateka! 
kubanga mwatwala ekisumuluzo 
ekyokutegera: 'mwe be nyini te. 
mwaingira, nabali baingira mwaba- 
ziiza. 

53 Awo bweyavayo, abawandisi Na. 
bafalisayo nebatanula okumutega- 
nya enyo, nokumukemereza ebiga- 

54 mbo bingi; nga bamutega, oku- 
tega ekigambo ekinava mu kamwa- 
ke, balyoke bamuwawābire. 


1 9 a Mu biro ebyo abantu bekibina 
obukumi nobukumi bwebili ba- 
kung'anye nokulinyagana nga bali- 
nyagana, nasokera ku baigirizwabe 
oku ba nti Mwekiimenga eki- 
zimbulukusa Ekyabafalisayo, bwe 
2 bunanfusi. Naye tewali ekyabi'ki- 
bwa ekitalibi'kulwa; pewakaba de 
3 ekyakisibwa ekitalitegērwa. Kale 
AER byemwali mwogere'de mu ti- 
zikiza biriwulirirwa mu musana ; ne- 
kyo kyemwali mwogere’de mu kutu 
mu bisenge kiribūlirirwa wa'gulu 
4 Kangan. bEra m ba 'mwe, 
cmikwāno gyange, nti Temutyanga 
aboaba’ta omubiri, oluvanyuma aba- 
6 talina kigambo kya kukola ekisinga- 
wo. Naye nabalabula gwemunatya- 
nga: Mutynga oyo, bwamala oku'ta 
alina obuinza okusūla mu Geyena, 
wewawo, mbagamba nti Oyo gwe- 
6 muba mutyanga. Enkazalugya eta- 
no tebazitundamu mapesa abiri? era 
ne gi'nazo emu teyerabirwa mu ma- 
7 so ga Katonda. Naye nenviri ezo- 
kumitwe gya'mwe zibali'dwa zona. 
Temutyanga: 'mwe enka- 

8 zalugya enyingi. d Era mbagam 
nti Buli alinjatulira mu maso ga- 
bantu, oyo Omwana womuntu naye 
alimwatulira ma maso ga bamalai- 
9 ka ba Katonda ; naye aneginira mu 


Ludaaa 


è? Byom. | 


Toer 
ou 


12. 10-48. 


e Mat. 12. 
31, 32. 


. 


/Yok. 18. 
38. 


#3 Tim. 6. 
7 neb. 


i Mub. 11. 


maso gabantu alyeganirwa mu maso 

10 ga bamalaika ba Katonda. “Na 
buli muntu ayogera ekigambo ku 
Mwāna womuntu kirimusonyibwa : 
naye oyo avõla Omwoyo Omutuku- 

11 vu talisonyibwa. Era bwebabale- 
tanga mu makung 'aniro neriabama- 
saza, nabalina obuinza, temwera- 
likiriranga bwemuna' damu oba kye- 
muna'damu oba kyemunayogera ; 

12 kubanga Omwoyo Omutukuvu ana- 
baigirizanga mu kisera ekyo ebiba- 
gwani' de okwogera. 

13 Awo omuntu owomukibina namu - 
gamba nti Omuigiriza, gamba mu- 
ganca wange agabane nange ebyo- 

14 busika (bwa'fe). Naye ye namu- 
gamba nti / Omuntu, ani eyanzi'sii- 
wo okuba omulamuzi oba omugabi 

15 wa'mwe? Nabagamba nti! Mulabe, 
mwekumenga okwegomba kwona; 
kubanga obulamu bwomuntu sibye 

16 bintu ebingi byaba nabyo. Naba- 

erera olugero ngagamba nti Wā- 
iwo omuntu omuga'ga, enimiroye 

17 neyeza: nalowoza mundaye nga- 
gamba nti Nakola ntya, kubanga si- 
rina wenakung'anyiza ebibala bya- 

18 nge? Nagamba nti Nakola bwenti: 
namenya amawanika gange nenzi- 
mba amalala agasinga obunene; 
ninkung'anyiza omwo e'mere yange 

19 enkalu yona nebintu byange. Ndi- 
gamba ememe yange nti i Ememe, 
olina ebintu bingi ebitereke'dwa 
ebyemyaka emingi; wu'mula, olye, 

20 onywe; osanyuke. Naye Katonda 
nimugamba nti Musira 'gwe, mu 
kiro kino kememeyo banagiku'gya- 
ko; ¿kale ebintu byotegese binaba 

21 ayani ? Bwatyo bwali eyeterekera 
obuga'ga, 'songa "si muga'ga eri 
Katonda. 

22 Nagamba abaigirizwabe nti Kye- 
nva mbagamba nti » Temweraliki- 
riranga bulamu bwa mwe, kyemu- 
nalya ; newakuba'de emibiri gya- 

23 'mwe, kyemuniyambala. Kubanga 
obulamu businga e'mere, nomubiri 

24 gusinga ebyokwambala. Mulowoze 
namung'ona, bwebatasiga 'so te- 

bakiingula ; abatalina terekero, ne- 

wakuba'de e'gwanika; era 0 Kato- 
nda abalisa ; 'mwe temusinga nyo- 

25 nyi mirundi mingi? Ani ku'mwe 
bweyeralikirira ainza okwongera ku 

26 bukulubwe omnkono ogumu? Kale 
bwemutainza ekisinga obutono, kiki 

27 ekiberalikiriza ebirala? Mulabe 
amalanga bwegamera: tegakola mu- 
limu ’sō tegalanga lugoye; naye 
mbagamba nti Ne Sulemani mu 
kitibwakye kyona teyayambalanga 

28 ngerimu kugo. Naye Katonda bwa- 
yambaza bwatyo omu'do ogwoku- 
'tale, ogubawo lero, enkya nga ba- 
gusula ku kikomi; talisinga nyo 
(okwambaza) 'mwe, abalina oku'ki- 


LUKA. 


29 riza okutono? Na'mwe temuno- 
nyanga kyemunalya oba kyemunä- 
nywa, 'so temubanga na myoyo egi- 

30 busabisa. Kubanga ebintu ebyo 
byona binonyezebwa amawanga a- 
gensi: naye Kita'mwe amanyi nga 

31 mwetaga ebyo. P Naye munonye 
obwakabakabwe, nebintu ebyo mu. 

32 libyongerwako. Totyanga, gweeki- 
sibo ekitono; kubanga Kita'mwe 
asima okubawa'mwe obwakabaka. 

33 r Mutundenga byemuli nabyo, mu- 
wengayo ebyokusasira; #mwetungi- 

“yYenga ensawo ezitaka'diwa, obuga- 

'ga obuta gwawo mu 'gulu; omu bi 
gyatasembera, nenyenje gyezitayo- 

34 nonera. Kubanga obnga ga bwa- 

"mwe gyebuli, nemitima gya mwe 

gyegiribera. 

t Mwesibenga ebimyu mu biwato 
bya'mwe, '“netabaza za'mwe nga 
36 zaka; na'mwe be nyini muberenga 

ngabantu abalindirira mukama wā- 

bwe, wali'dira ngava ku mbaga eyo- 
bugole; bwali'ja nakona (ku lu'gi), 

37 bamu'gulirewo amangwago. w Ba- 
lina omukisa aba'du abo, mukama 
wabwe bwali'ja balisanga nga batu- 
nula; mazima mbagamba ngalye- 
siba nabatuza ku 'mere, na'ja na- 

38 bawereza. Awo bwali'ja mu kisi- 
simuka ekyokubiri, oba mu kyoku- 
satu, nabasanga bwatyo, balina o- 

89 mukisa (aba'du) abo. YNaye mu- 
tegere kino, nga nanyini nyumba 
singa amanya ekisera omu'bi wa- 
na'jira, yanditunu'de, teyandirese 

40 nyumbaye kusimibwa. #Na'mwe 
mweteketekenga: kubanga Omwa- 
na womuntu a'jira mu kisera mwe- 
mutalowoleza. 

4i Petero nagamba nti Mukama wa- 
'fe, olugero luno olugere'de 'fe na- 

42 ntiki bona? Mukama wa'fe naga- 
mba nti a Kale ani oyo omuwanika 
omwesigwa owamagezi, mukamawe 
gwalisigira abomunyumbaye, oku- 
bagabiranga omugabo gwabwe o- 

43 gwe'mere mu kisera kyayo? Alina 
omukisa omu'du oyo mukamawe 
bwali'ja gwalisanga ngakola bwatyo. 

44 Mazima mbagamba ngalimusigira 

45 byona byali nabyo. Naye omu'du 
oyo bwalyogera mu mutimagwe nti 
Mukama wange alu'de oku'ja; nā- 
tanula okukuba aba'du nabazana, 
nokulya nokunywa nokutamira; 

46 kale mukama womu'du oyo ali'ja 
ku lunaku lwatamulowõlezako, ne 
mu kisêra kyatamanyi, alimutema- 
tema alimuwa omugabogwe wamu 

47 nabata'kiriza. Nomu'du oyo eya- 
manya mukamawe kyeyayagala, nā- 
tategeka nātatūsa kyeyayagala, ali- 

48 kubwa mingi; bnaye atamanya nā- 
kola ebisani'de okumukubya, aliku- 
bwa mitono ; na buli eyawebwa e- 
bingi, alinonyezebwako bingi; noyo 


35 


1Tim.6.19. 


Y Kub. 3. 
3: 16. 18. 


“1 Bas. 5.6. 
2 Pet. 3.12. 


8 Lev. 5.17. 
1Tim.).13. 





“ Mat. 10. 
H. 


4 Mi. 7. 6. 


LUKA. 


gwebäteresa ebingi, gwebalisinga 
okubiiza anpi 

49 Na'ja kusula muliro kunsi; na- 
gwo obanga kakano āka, nja- 

50 gala ki? Naye nina okubatizibwa 
kwendibatizibwa ; nange nga mbo- 
nabona okutūsalwekulitūkirizibwa ! 

51 c Mulowoza nti na'ja kuleta mire- 
mbe kunsi? Mbagamba nti Ne'da; 
4 wabula okwāwukana obwāwuka- 

52 nyi; kubanga okutanula kakano 
walibawo batano mu nyumba emu 
nga bawukanye, abasatu nababiri, 

58 era ababiri nabasatu. Balyawuka- 
na, kitāwe nomwanawe, era omwii- 
na nekitawe; nyina ne muwalawe, 
era omuwala ne nyina; era nyazi- 
la ne mukamwanawe, era muka- 
mwanawe ne nyazalawe. 

54 Nagamba ebibina nabyo nti Bwe- 
mulaba ekire nga kyekulumulula 
ebugwanjuba, amangwāgo muga- 
mba nti Enkuba enetonya; era 

55 bwekiba bwekityo. Bwemulaba e- 
mpewo ngefuluma bukika obwadyo 
mugamba nti Linaba bugumu; era 

56 bwekiba. Bananfusi, mumanyi o- 
kukebera ekifananyi kyensi ne'gu- 
lu; naye kiki ekibalobera okumanya 

57 okukebera obu'de bano? Era na- 
'mwe 'mwe'ka ekibalobera kiki oku- 


. | 58 sala ebyensõnga ? “Kubanga bwoba 


ogenda nakulopa eri omulamuzi, 
onyikiriranga /mu 'kubo okutaba- 
gana naye; aleme okukuwalulira 
ewa kati' kiro, ne kati'kiro nakuwa 
omumbowa, nomumbowa nakusula 
59 mu komera. Nkugamba nti Toliva 
omwo nakatono, okutusa lwolimala 
okukome'kereza ne pesa limu. 
1 3 Awo mu biro ebyo wāliwo a- 
bantu abali bali awo abāmubū- 
lira Ebyabagaliraya bali, Pirato 
beyatabulira omusai gwābwe ne 

2 sadaka zābwe. Na'damu nābaga- 
mba nti Mulowoza nga Abagali- 
raya abo bali bononyi okusinga A- 
kaeka ba bona, kubanga babonya- 

3 bonyezebwa batyo ? Mbagamba nti 
Si bwekityo : naye bwemutenenya, 

4 mulizikirira 'mwena bwemutyo. O- 
ba bali ekumi nomunana, ekigo e- 
kyomu Siroamu bekyagwako neki- 
ba'ta, mulowoza ngabo bilina ama- 
banja okusinga abantu bona abili 

5 mu Yerusalemi ? Mbagamba nti Si 
bwekityo: naye bwemutenenya, 
mulizikirira 'mwena bwemutyo. 

6 Nayogera olugero luno, nti Wali- 
wo somuntu eyalina omutini ogwa- 
li gusimbi'dwa mu lusukulwe olwe- 
mizabibu; naja ngagunonyako e- 

7 bibala natabiraba. Nagamba omu- 
limi nti Laba, lero emyaka esatu 
nga nji'ja okunonya ebibala ku mu- 
tini guno, nesibiraba ; guteme; no- 
kwemala gwemalira ki ekifo obwe- 


8 rëre? Ye na'damu namugamba nti 
Mukama wange, guleke mu mwaka 
o era, ngutemeretemere, ngute- 
9 keko obu'sa; bwegulibala ebibala 
oluvanyuma, (kiriingi) ; naye obanga 
si bwekityo, oligutema. 
10 Awo ku lunaku lwa sabiti yali 
ngaigiriza mu limu ku makung'ani- 
Il ro. Era, laba, omukazi eyali yaka- 
lwālira omuzimuogwobunafu emya- 
ka ekumi nomunana; ngagongoba- 
'de nga tainza kwegolola nakatono. 
12 Awo Isa bweyamulaba, namuita na- 
mugamba nti Omukazi, osumulu- 
13 'dwa obulwa'debwo. Namu'sako 
emikono, amangwago naba mugo- 
14 lokofu, nātendereza Katonda. Na- 
ye omukulu wekung'aniro bweya- 
nyiga kubanga Isa awonye'za omu- 
ntu ku sabiti, na'damu nagamba 
ekibina nti Waliwo è enaku omuka- 
ga ezigwana okukoleringako emiri- 
mu: kale mu'jirenga kwezo okuwo. 
nyezebwa, naye si ku lunakn lwa 
15 sabiti. Naye Mukama wa'fe namu- 
'damu nägamba nti Bananfusi, bu- 
li omu ku'mwe ku lunaku lwa sa- 
biti taimbula nteye oba ndogoiye mu 
16 kisibo, nāgitwāla okuginywesa ? E- 
ra oyo omwana wa Ibulaimu eşyasi- 
birwa Setani, laba, emyāka kumi na 
munana, tagwani'de kusumululwa 
mu busibe obwo ku lunaku lwa sa- 
17 biti? Awo bweyali ngagamba ebyo, 
abalabebe bona nebaswala : nekibi- 
na kyona nebasanyukira byona e- 
byekitibwa ebikole'dwa ye. 

e Kyeyava ngamba nti Obwakaba- 
ka bwa Katonda bufanana na ki? 
19 era nābufananya na ki? Bufanana 

nakaweke ka kaladali, omuntu ke- 
kain nakasula mu nimiroye; ne- 
akula, nekaba mnti; enyonyi ezo- 
mu'banga nezitūla ku matabi 
20 Ate napamba nti Obwakabaka bwa 
21 Katonda nābufananya na ki? Bu- 
fanana nekizimbulukusa, omukazi 
kyeya'dira nākikisa mu bi'bo bisatu 
ebyobu'ta, bwona nebuzimbuluku- 


ka. 
99 d Natambula mu bibuga ne mu 
mbuga ngaigiriza ngagenda Eyeru- 
23 salemi. Omuntu namugamba nti 
Mukama wange, be batono abaloko- 
24 lebwa? Ye nābagamba nti ° Mufu- 
benga okuingira mu mulyango omu- 
funda: kubanga mbagamba nti /ba- 
ngi abalinonya okuingira, 'so teba- 
25 liinza. 7 Nanyini nyumba bwalima- 
la okugolokoka, ! na'galawo olu'gi, 
nemusoka okuimirira ebweru, no- 
kukona ku lu'gi, nga mugamba nti 
k Mukama wa'fe, tu'gulirewo; kale 
aliba'damu akan Lapal ntt 1 Siba- 
26 manyi gyemuva; nemulyoka muta- 
nula okugamba nti LA kar aan era 
twanyw eranga mu masogo, era wai- 
27 giririzanga mu ngido za fe; "kale 


18 


12. 49—183. 27. | 





13. 28— 14. 20. 





“Zah. 6. 8. 


aligamba nti Mbagamba nti simanyi 


gyemuva: Rmuve wendi, 'mwena |- 


Nai 1. | 98 abakola ebitali bya butūkiriva. E- 


Mata.. 








“Kur. 33. 
5, 


Ma. 22. 4. 
Luk. 13.16. 


b Nge, 25. 
"Eai 


yo eribayo okukaba nokuluma obu- 
jigi ? bwemuliraba Ibulaimu ne Isa- 

a ne Yakobo ne bana'bi bona mu 
bwakabaka bwa Katonda, na mwo 
29 nga musuli dwa ebweru. Bali' ja nga 
bava ebuvanjuba nebugwanjuba, 
nobukika obwa kono nobwadyo, ba- 
litula mu bwakabaka bwa Katonda. 
30 Era, laba, waliwo aboluvanyuma 
abaliba aboluberyeberye, era wali- 
wo aboluberyeberye abaliba abolu- 


vanyuma. 

31 Mu kisera ekyo Abafalisayo neba- 
'ja, nebamugamba nti Va wano, we- 
gendere; kubanga Kerode ayagala 

32 kuku'ta. Nabagambe nti Mugende 
mugambe ekibe ekyo, nti Laba, ngo- 
ba emizimu mpouya (abantu) lero 
nenkya, ne ku (lunaku) olwokusatu 
okutambulako lero nenkya nolwebi- 
ri; kubanga tekiinzika na'bi kuziki- 

84 ririra bweru Weyerusalemi. 'Gwe 
r Yerusalemi, Yerusalemi, a'ta ba- 
na'bi, akuba mainja abatumibwa 

ali! emirūndi emeka nga njagala 
ukung'anya abanabo, ngenkoko 
bwekung'anyiza)obwana bwayomu 
iwawatiro byayo, 'so temwa kiriza! 

85 Laba, #enyumba ya'mwe ebalekere- 
'dwa kifulukwa ; era mbagamba nti 
Temulindaba, okutūsa lwemuliga- 
mba nti ft Awere'dwa omukisa aja 


mu linya lya Mukama. 

1 4 Awo olwatuka bweyaingira ku 
sabiti mu nyumba yomukulu 
Wabafalisayo omu okulya e'mere 
2 nebamulabirira. Era, laba, wāliwo 
omuntu mu masoge, eyali alwa'de 
8 entumbi. Isa nadamu nayogera 
nabaigiriza bamateka Nabafalisayo 
ngagamba nti Kirungi okuwonyeza 
4 ku sabiti, nantiki siwewawo? Na- 
ye nebasirika. Namukwatako na- 
5 muwonya, namusibula. Nabagamba 
nti 3 Ani ku'mwe alina endogoiye 
oba nteye ngegu'de mu lu'zi atagi- 
6 'gyamu mangwago ku sabiti? Ne- 

batainza ate kumu' damu ebyo. 
7 Nagerera olugero abo abaitibwa 
bweyalaba bweberoboza ebifo ebyo- 
8 kumanjo; nabagamba nti Omuntu 
bwakuitanga ku mbaga eyobugole, 
totilanga mu kifo kya ku manjo, 
mpo'zi waleme okubawo akusinga 
9 ekitibwa gwaise, noli eyakuise 'gwe 
naye naja, nakugamba nti Segulira 
ono; nolyoka otanula nensonyi oku- 
10 kwata ekifo ekyenyuma. b Naye 
bwoitibwanga ogendanga notūla mu 
kifo ekyenyuma, eyakuise bwa'ja- 
nga, akugambenga nti Mukwano 
gwānge, sembera eno ku manjo; no- 
yoka obêra nekitibwa my maso ga- 


LUKA. 


11 bo bona botu'de waboku:mere. ¢ Ku- 
banga buli muntu yena eyegulumi- 
za alitowazibwa; noyo eyetowaza 
aligulumizibwa. 

12 Era nagamba noyo eyamuise nti 
Bwofumbanga e'mere eyekyemisa- 
na oba eyekyegulo, toitanga mikwa- 
nogyo, newakuba'de bagandabo, ne- 
wakuba de abekikakyo, newakuba- 
'de baliranwabo abaga' ga; mpo’zi 
baleme okukuita nate nabo, newa- 

13 bawo okukusasula. Naye bwofu- 
mbanga embaga, oitānga 4 abavu 
nabalema nabawenyera nabazibe ba- 

14 maso: era oliwebwa omukisa; ku- 

banga tebalina kya kukusasula: ku- 

banga olisasulirwa mu kuzikira 
kwabatūkirivu. 

Awo omu kwabo abali batu'de a- 
wamu naye ku 'mere, bweyawulira 
ebyo, namugamba nti ¢ Alina omnu- 
kisa alirira e'mere mu bwakabaka 
16 bwa Katonda. /Naye namugamba 

nti Waliwo omuntu eyafumba emba- 

17 ga enene; naita bangi: s natuma 
omu'duwe obu'de obwembaga nga 
butuse okugamba bali abaiti'dwa, 
nti Mu'je; kubanga bimaze okute- 

18 gekebwa. Bona nebatanula okwe- 
gairira okusonyibwa nememe emu. 
Owoluberyeberye nimugamba nti! 
Nguze olusuku, kingwani'de okui- | 
muka okugenda okululaba; nkwe- 

19 gairi'de, nsonyiwa. Nomulala nā- 
gamba nti Nguze emigogo gyente | 
etāno, ng'enda kuzikema ; nkwegai- 

20 ri'de, nsonyiwa. Nomulala näga- 
mba nti Mpasi'za omukazi, kyenāva 

21 'nema okuinza oku'jja. Awọ omu- 
'du oyo na'ja nibilira mukamawe 
ebyo. Awo nanyini nyumba nalyo- 
ka asunguwala nagamba omu'duwe 
nti Fuluma mangu ogende mu ngii- 
do ne mu makubo agekibuga, olete 
wano abavu nabalema nabazibe ba- 

23 maso nabawenyera. Omu'du naga- 
mba nti Mukama wange, kyolagi'de | 
kikole'dwa, naye wakyaliwo e'bā- ` 

23 nga. Mukamawe nagamba omu'du 
nti Fuluma ogende mu makubo ne 
mu nkomera, obawalirize okuingira, 

24 enyumba yange e'jule. Kubanga 
mbagamba nti í Bali abaitibwa, te- 
wali nomu alirega ku mbaga yange. 

25 Awo ebibina binene byali bigenda 
naye; nakyuka nābagamba nti #0O- 

26 muntu bwana'janga gyendi, pāta- 
kyawanga kitawe, ne nyina, ne mu- 
kaziwe, nabānabe, ne bagandabe, 
ne banyina, lera nobulamubwe ye, 
tainzenga kuba muigirizwa wānge. 

27 Buli atasitulenga musalabagwe ye, 
na'ja enyuma wange, tainzenga ku- 

28 ba mnigirizwa wange. Kubanga 
mani ka'mwe bwaba ngayagala oku- 
zimba enyumba, atasoka kutula na- 
balirira ebyemirima gyayo, obanga 

29 alina ebyokagimala ? Mpo'zi bwa- 


15 





65 





€ Tob. 2. 
29 


Zah, 18. 27, 
Nge. 29.23, 


d Nek. 8. 
10, 12, 


“Kub. 19. 
8. 
/Mat.22.2. 


I Nge. 9. 
2,5. 


i Bik. 13. 
46. 


k Ma. 13. 
6; 33. 9. 
Mat. 10.37. 


l Kuh, 12 
11. 


m Nge. 24 
Zi, 





3 











66 LUKA. 14. 30—16. 3. 
ba ngamaze okutekawo omusingi l mi owomunsi eyo; oyo nimusindi- 
bwatainza kugimala, bona abalaba ka mu kyalokye okuliindanga embi- : 

' baleme okutanula okumusekerera, ' 16 'zi. Neyegombanga oku'kuta ebi- 

80 nga bagamba nti Omuntu ono ya- | kuta embi'zi byezalyanga: newata- 
soka okuzimba nātainza kumala. ' 17 bawo muntu amuwa. Naye dani bai 

31 Oba kabaka ki bwaba ngagenda kuj damn, nagamba nti Abawereza ba- | 
lutalo okulwana ne kabaka omulala meka abempera aba kitange aba'ku- 
atasoka kutila natesa ebigambo, ta e'mere nebalemwa, nange nfira 
obanga ainza nakakumi okusisinka- | 18 wano enjala! Nägolokoka neng'e- 
na noli amu'jira nobukumi obubiri ? nda eri kitinge, nemugamba nti 

32 Obanga si bwekityo, oli bwaba akya. |. Kitange, nyononye eri e'gulu ne mu 
li wala nyo, atuma ababaka nasaba 19 masogo; sikyasina kuitibwa mwa- 

33 ebyokutabagana. Kale bwekityo nawo; nfila ngomu ku bawerezabo 
buli muntu yena ku'mwe atagane- | 20 abempera. Nagolokoke naja eri 
nga byona byali nabyo, tainzenga kitawe. 4 Naye yali ngakyali wala, | 4 Bik 2». 

“Mat. 5. |34 kuba mnigirizwa wange. »” Kale kitawe nimulengera, nimusasira, me 214, 

Wa'k.9.60 omunyo mulūngi: naye nomunyo na'dukana mbiro, namugwa mu ki- 

Wa bwegu'gwamu ensa, muli'zamu ki? | 21 fuba, namunywegera nyo. Oyo o- 

35 Tegusanira nimiro newakuba'de o- mwana namugamba nti Kitange, 
lubūngo, bagusula bwēru. Alina nyononye eri e'gulu ene mu maso- | ° Zab s4 
amatu agokuwulira, awulire. go; sikyasāna kuitibwa mwanawo. 

23 Naye kitāwe nagamba aba'dube nti 

1 Awo abawoza bona nabalina ebi- Mugende mulete mingu olugoye | 

“Mat.9.10. bi bali nga 4 bamusemberera o- olusinga zona, mulumwambaze: 

“2 kumuwulira. Abafalisayo era na- mumunanike empeta ku ngalo, ne- 
bawandisi nebemulugunya, nga ba- | 28 ngato mu bigerebye: mulete ne- 
gamba nti Ono asembeza abalina nyana eya sa'va, mugi'te, tulye, tu- 
ebibi, era alya nabo. 24 sanyuke ; /kubanga omwana wange | / Bef. 2 

3,4 Nabagerera olugero luno, ngaga- | ono yali afu'de, aziiki'de; yali azā- | Kubi | 

b Mat. 18. mba nti > Muntu ki ku'mwe alina e, aziwu'se. Nebasoka okusanyu- j 

e endigaekikumi, bwabulwakoemn, a- | 25 ka. Naye omwinawe omukulu yali | 
taleka ziri ekyenda mu mwenda ku mu kyalo; bweya'ja nganātera oku- | 
'tale, nagoberera eri eyabuze, oku- tuka ku nyumba, nawulira eng'oma 

5 tiisa Iwaligiraba? Kale bwagiraba, | 26 namazina. Ku ba'du naitako omu, | 
agi'sa ku kibegabegakye ngasanyu- | 27 namubiiza ebyo bwebiba'de. Nā- | 
6 ka. Bwatika e'ka, aita mikwāno- | | mugamba nti Mugandawo a'ze: ne 
gye ne baliränwabe, nibagamba nti kitawo amu'ti'de enyana eya sa'va | 
Munsanyukireko, kubanga ndabye kubanga amuzāwu'de nga mulamu. | 
; i ret: 3. | 7 endiga yange “eyaba'deebuze. Mba- | 28 Naye nāsunguwala, nitayagala kui- | 


gamba nti Bwekityo linabanga sa. 
nyu mu 'gulu olwoyo alina ebibi 
omu eyenenya, okusinga abatūki- 
rivu ekyenda mu mwenda, abateta- 
ga kwenenya. 

8 Oba mukazi ki alina erupiya eku- 
mi, bwabnlwako erupiya ema, ata- 
koleza tabāza nāyera enyumba, nā- 
nyikira oknnonya okutūsa bwaligi. 

9 raba? Bwagiraba, aita mikwano- 
gye ne baliranwabe nagamba nti 
Munsanyukireko, kubanga ndabye 

10 erupiya eyaba'de embuze. Mbaga- 
mba nti Bwekityo liba sanyu mu 
maso ga bamalaika ba Katonda 
olwoyo alina ebibi omu eyenenya. 

11 Nagamba mti Waliwo omuntu eya- 

12 lina batabanibe babiri: omuto naga- 
mba kitawe nti Kitange, mpa omu- 
gabo gwebintn ogungwani'de. Ka- 

13 le nabagabira ebyobulamubwe. Awo 
oluvanyuma lwenaku si nyingi, oyo 
omwana omuto nakung'anya (ebi- 
bye) byona, natambula (nagenda) 
munsi yewala; nasasanyiza eyo ebi- 

14 ntubye mu mpisa embi. Awo bweya- 
mala okubirya byona, enjala nyingi 
negwa munsi omwo, natanula oku- 


ngira: kitawe nafuluma nāmwegai- 
29 rira. Naye ye na'damu nagamba 
kitawe nti Laba, emyaka gino mingi 
nga nkuwereza, Bo sikusobyanga 
na katono kyondagi'de; nange ena- 
ku zona tompanga na kabuzi ka | 
kusanyuka ne mikwano gyange: 
30 naye omwanawo oyo, eyalya ebyo- 
bulamubwo wamu nabenzi, bwa ze, | 
31 ngomu'tira enyana eya sa'va. Ye | 
namugamba nti Mwana wange, gwe 
bulijo ngoli wamu nange, era byona 
32 ebyange bye bibyo. Naye okuja- 
guza nokusanyuka kwa nsonga: ku- 
banga mugandawo oyo yali afu de, 
aziiki'de; era yali azaye, azawu'se. 


1 6 Awo nagamba abaigirizwabe na- 
bo nti Waliwo omuntu omuga' ga 
eyalina omuwanikawe; oyo neba- 
mulopa gyäli ngasisanya ebintabye. 

2 Namuita namugamba uti Kiki kino | 
kyempulira ku'gwe? bala omuwe- | 
ndo ogwobuwanikabwo; kubanga i 

8 toinza nate kubera muwanika. Oyo | 
omuwanika nayogera mundaye uti 
Nakola ntya, kubanga mukama wi- 
nge anziyako obuwanika bwange? | 


15 dagana. Nägenda ney cga'tanomwi- sirina galima; nokusaba nkwatibwa | 





16. 4—17. 10. 


Hate 


4 ensonyi. 'Manyi kyenakola, bwena- 
'gobebwa mu buwanika, bansembeze 
5 mu nyumba zabwe. Naita buli alina 
e'banja lya mukamawe, nagamba 
owoluberyeberye nti Mukama wa- 
6 nge akubanja ki? Nagamba nti 
Ebigera byainafuta kikumi. Nāmu- 
gamba nti Twala ebaluwayo, otiile 
mangu owandike amakumi atano. 
7 Ate nagamba omulala nti Nawe oba- 
njibwa ki? Nagamba nti Emitwalo 
yeng'ano kikumi. Namugamba nti 
Twala ebaluwayo, owandike kina- 
8na. Awo mukamawe natendereza 
oyo omuwanika omulyazamänyi ku- 
banga akoze bya magezi : kubanga 
abana abebiro bino bagezigezi mu 
mirembe gyabwe okusinga 4 abana 
9 bomusana. Nange mbagamba nti 
tMwekwanirênga emikwanomu ma- 
mona atali mutukirivu ; bwali'gwa- 
wo, babasembeze mu wema ziri ezi- 

10 ta'gwawo. Aba omwesigwa ku kintu 
ekitono enyo, ne ku kinene aba 
mwesigwa: era aba omulyazamanyi 
ku kintu ekitono enyo, ne ku kinene 

11 aba mulyazamanyi. Kale bwemuta- 
benga besigwa ku mamona atali mu- 
tukirivu, ani alibateresa (obuga'ga) 

13 obwamazima? Era bwemutabenga 
besigwa kwekyo ekya bene, ekya- 

13 'mwe äni alikibawa? e Tewali mu- 
wereza ainza okuwereza abami aba- 
biri ; kubanga oba alikyāwako omu 
nayagala omulala ; oba alinywerera 
kwomu nanyoma omulala. Temui- 
nza kuwerezanga Katonda ne ma- 
mona. 

14 Nabafalisayo, abali abagazi befe- 
z8, nebawulira ebyo byona; neba- 

15 musekerera. Nabagamba nti 'Mwe 
mu'mwo abefula abatukirivu mu 
maso gabantu; naye 4 Katonda a- 
manyi emitima gya'mwe; kubanga 
e ekigulumizibwa mu bantu kya nu- 

16 zizo mu maso ga Katonda. JAma- 
teka ne bana'bi (byabawo) okutiika 
ku Yokana : okusoka mu biro ebyo 
enjiri yobwakabaka bwa Katonda 
ebulirwa, era buli muntu abuingira- 

17 mu lwa manyi. 4 Naye kyangu e- 
'gulu nensi oku'gwawo, okusinga 
enukuta emu eyamateka oku'gwa- 

18 wo. i Buli muntu yena anagobanga 
mukaziwe nawasa omulala, ngaye- 
nze; noyo anawasanga eyagobebwa 
'bawe, ngayenze. 

19 Awo waliwo omuntu omuga'ga 
eyayambalinga olugoye olwefula- 
ngu ne bafuta enungi, ngasanyuki- 

20 nga bulijo mu kwesima: era wali- 
wo nomwavu erinyalye Lazalo eya- 
galamizibwanga ku mulyangogwe, 
eyali awu'musewu'muse amabwa, 

21 nga yegomba oku'kuta ebyagwanga 
okuva ku meza yomuga'ga; era e- 
mbwa nazo za'janya nezimukombe- 


LUKA. 


omwavu nafa, nisitulibwa bamalai- 
ka na'sibwa mu kifuba kya Ibulai- 
mu. Nomnga'ga nafa, nazikibwa. 
23 Naimusiza amasoge mu magombe 
ngali mu kulumizibwa, nalengera 
Ibulaimu wala, ne Lazalo ngali mu 
24 kifubakye. Nayogerera wa'gulu na- 
gamba nti Kitange Ibulaimu, nsasi- 
ra, otume Lazalo, anyike ensonda 
yolunwerwe mu ma'zi. ampozewoze 
olulimi Iwange; k kubanga nimwa 
35 mu muliro guno. Naye Ibulaimu 
namugamba nti Mwana wange, 'ju- 
kira ! nga wawebwanga ebirungibyo 
mu bulamubwo, era ne Lazalo bwa- 
tyo ebibi; naye kakano yasanyusi- 
26 bwa, gwolamwa. Era kwebyo byo- 
na, wakati wa'fe na'mwe waliwo 
olukonko oluwanvyu olwatekebwa- 
wo, abagala okuva eno oku'ja gye- 
muli balemenga okuinza, era bale. 
mênga okuvayo okuitawo oku'ja 
27 gyetuli. Nigamba nti Kale, nkwe- 
gairide, kitange, omutume mu 
28 nyumba ya kitange; kubanga nina 
aboluganda batano; abategeze ba- 
leme oku'ja nabo mu kifo kino eki- 
29 rimu okulimwa. Naye Ibulaimu 
nagamba nti m Balina Musa ne ba- 
30 na'bi ; babawulirenga abo. Naga- 
mba nti Ne'da, kitange Ibulaimu ; 
naye omu ku bafu bwaligenda gye- 
31 bali balyenenya. Nāmugamba nti 
Bwebatawulira Musa ne bana'bi, 
era R newakuba’'de omu ku bafu 
bwalizukira, taliba'kirizisa. 
1 7 NAGAMBA abaigirizwabe nti 4 Te- 
kiinzika ebisitaza obuta'ja; naye 


2 zimusanze oyo abireta | Wakiri oyo l 


okusibibwaolubengo mu bulagobwe, 
okusulibwa mu nyanja, okusinga o- 
3 kusitaza omu kwabo abatono. Mwe- 
kiinenga: è mugandawo bwayono- 
nanga,“ omubülirirănga ; bweyene- 
4 nyanga, omusonyiwanga. Era bwa- 
kwononanga emirundi omusānvu 
ku lunaku olumu, era emirūndi o- 
musanvu nakukyukira ngagamba 
nti Nenenye'za; omusonyiwanga. 
5 Abatume nebagamba Mukama 
wa'fe nti Otwongereko oku kiriza. 
6 Mukama wa'fe nagamba nti Singa 
mulina oku'kiriza ngakaweke ka 
kaladali, mwandigambye omusika- 
mini guno nti Siguka osimbibwe mu 
7 nyanja; era gwandibawuli de. Na- 
ye ani ku'mwe, alina omu'du ngali- 
ma oba ngalunda endiga, bwaingira 
ngava mu lusuku, alimupamba nti 
8 'Jangu mangwago otūle olye; naye 
atamugamba nti Jula e'mere ndye, 
wesibe, ompereze, 'male okulya no- 
kunywa; niwe olyoke olye era 
9 onywe? Amwebaza omu'du oyo 
10 olwokukola byalagi'dwa? Era na- 
'mwe bwemutyo, bwemumalanga 


67 


t Yob. 91. 
13. 
Luk. 6. 24 


22 rerānga amabwage. Awo olwatiika ukukola byona byemwalagirwa, mu- | 





68 


LUKA. 





4 Yob. 2. 

3: 35.7 

Zab. 16. 2. 

Bal. 3. 13; 
35. 


S Lev. 13. 


D. 


iMat.9.22. 


k Bal. 14 
17. 


l Lub. 7. 


" Imb. 19. 


" Lub. 19. 
16, 24. 


° Lub. 19. 
23. 


gambenga nti 'Fe tuli 4 ba'du aba- 

tasãna ; ebyatugwanira okukola bye- 

tukoze. 
Awo olwatuka bwebāli mu 'kubo 

e nga bagenda Eyerusalemi yali nga- 

ita wakati wa Samaliya ne Galiraya. 

12 Awo bweyaingira mu mbuga emu 
nebamusisinkana abantu kumi aba- 

13 genge, 7 abaimirira ewala : neboge- 
rera wa'gulu nebagamba nti Isa, 

14 Mukama wa'fe, otusasire. Bweya- 
balaba nabagamba nti 9 Mugende 
mwerage eri bakabona. Awo olwa- 
tuka bwebali nga bagenda nebalo- 

15 ngösebwa. Awoomu kubo, bweya- 
laba ngawonye, nakomawo nate- 
ndereza Katonda ne'dobozi 'dene; 

16 naviinama awali ebigerebye, nga- 
mwebaza: era oyo yali Musamaliya. 

17 Isa na'damu nagamba nti Ekumi 
bona tebalongosebwa? naye bali 

18 omwenda baliru'dawa ? Tebalabi- 
se abakomawo okutendereza Kato- 

19 nda, wabula omugenyi ono? tNä- 
mugamba nti Imuka, wegendere : 
oku'kirizakwo kukuwonye'za. 

20 Bweyabizibwa Abafalisayo nti 
Obwakabaka bwa Katonda bu'ja di? 
naba'damu nagamba nti Obwakaba- 
ka bwa Katonda tebu'ja nga bula- 

21 bika: ’sō tebaligamba nti Laba. 
(buli) wano! oba nti (Buli) wali ! 
kubanga, laba, kobwakabaka bwa 
Katonda buli munda ya'mwe. 

22 Nagamba abaigirizwabe nti Ena- 
ku zigenda oku'ja Iwemulyegomba 
okulaba olumu ku naku Zomwana 

23 womunta, ’sō temulirulaba. Kale 
balibagamba nti Laba, wali! Laba, 
wano! temugendinga, 'so temugo- 

24 bereranga; kubanga okumyansa 
bwekumyansiza okuva ku lui olumu 
olwe'gulu, nga bwekumasamasa ku 
lui olulala olwe'gulu, bwatyo O- 
mwana womuntu bwaliba ku lana- 

25 kulwe. Naye oknsoka kimugwani- 
ra okubonyabonyezebwa ebingi no- 

26 kuganibwa abemirembe gino. Era 
nga bwebyali mu naku za Nuwa, 
bwebityo bwebiriba ne mu naku 

27 Zomwana womuntu. Bali nga ba- 
lya, nga banywa, nga bawasa, nga 
bawaira, okutūsa ku lunaku Nuwa 
lweyaingira mu lyāto, amataba ne- 

28 ga'ja negabazikiriza bona. m Era 
nga bwebyali mu naku za Luti; ba- 
li nga balya, nga banywa, nga ba- 
gula, nga batūnda, nga basiga, nga 

29 bazimba ; naye? ku lunaku luli Lu- 
ti Iweyava mu Sodomu, omuliro ne- 
kiberiti nebitonya okuva mu 'gulu 

30 nebibazikiriza bona: bwebityo bwe- 
biriba ku lunaku Omwana womuntu 

31 lwalibi'kulibwa. Ku lunaku olwo, 
alibera wa'gulu ku nyumba, nebi- 
ntubye nga biri mu nyumba, ta'kā- 
nga kubigyamu; nali mu lusuku 

32 bwatyo ta'danga nyuma. ° Mu'ju- 


11 


38 kire mukazi wa Luti. ? Buli ano- 
nya okulokola obulamubwe alibu- 
buza; naye buli abubuza alibuwo- 

84 nya. r Mbagamba nti Mu kiro ekyo 
: babiri baliba ku kitanda kimu; omu 
alitwalibwa, nomnlala alirekebwa. 

35 Abakazi babiri baliba nga basera 
wamu ; omn alitwalibwa, nomulala 

36 alirekebwa. | Ababiri baliba mu lu- 
suku; omu alitwalibwa, nomulala 

87 alirekebwa. | Neba'damn nebamu- 
gamba nti Wa, Mukama wa'fe? 
Nabagamba nti Awaba omulambo, 
eyo nensega wezirikung'anira. 

1 8 NABAGERERA olugero bwekiba- 

gwanira 4 okusabānga bnlijo, o- 

2 butakowanga; na ba nti Waliwo 
omulamuzi mu kibuga kimu, atātya 
Katonda, era nga ta'samu muntu 

3 kitibwa: era wāliwo 'na'mwandu 
mu kibuga ekyo; na'janga wali nga- 
gamba nti Namula nomulabe wå- 

4 nge. Natasoka ku'kirira; naye 0- 
luvanyuma nayogera mundaye nti 
Newakuba'de nga sitya Katonda, 
era nga sisamu muntu kitibwa; 

5 b naye olwokunteganya 'na'mwandu 
ono :kwanteganya) namulamula, a- 
leme okuntenge'za nga'ja olntata. 

6 Mukama wa'fe nagamba nti Muwu- 
lire omulamuzi oyo atali mutūkiri- 

7 yu kyagamba. “Kale ne Katonda 
taliramulabalondebe abamukabirira 

8 emisana nekiro,bagumikiriza ? Mba- 
gamba nti 4 Alibalamula mangu. 
Naye Omwana womuntu bwali'ja, 
aliraba oku'kiriza kunsi ? 

9 Nabalala abali berowoza kubwa- 
bwe okuba abatikirivu nga banyo- 
ma abalala bona, nābagamba olu- 

10 gero luno, nti Abantu babiri bālinya 
mu yekalu okusaba, omu Mufali- 

11 sayo, omulala mnwoza. Omufali- 
sayo naimirira nasaba ye'ka ebiga- 
mbo bino nti ¢ Ai Katonda, nkweba- 
za kubanga siri nga bantu balala 
bona, abanyazi, abalyazamānyi, a- 
benzi, newakuba'de ngono omuwō- 

12 za. Nsiba emirūndi ebiri mu sabi- 
ti; mpayo ekitūndu ekyekumi ku 

13 byona byenfuna. Naye omuwoza 
naimirira wala, nātayagala na kui- 
musa masoge mu 'gulu, naye ne- 
yekuba mn kifnba ngagamba nti Ai 
Katonda, onsāsire 'nze alina ebibi. 

14 Mbagamba nti Oyo ya'ka oku'dayo 

mu nyumbaye ngawere'dwa obntū- 

kirivu okusinga oli; /kubanga buli 
eyegulumiza alitowazibwa; naye 
eyetowaza aligulumizibwa. 

9 Awo nebaleta nabina abato wa- 
li, okubakomako : naye abaigirizwa 
16 bwebalaba, nebababogolera. Naye 

Isa nabaita ngagamba nti Muleke 

abana abato ba'je gyendi, temuba- 

gana: ikubanga abali ngabo obwa- 
kabaka bwa Katonda bwa bwabwe. 


15 








17. 11—18. 16 | 


| 
? Mat 14. 
39. 
AA 


Ta 1. 13. 
a? 
kub.3. 11. 


tI1KRKol li 
1 Pet 22 








18. 17—19. 20. 


"Mat.6.19, 
D. 19. 21. 
1Tim.6. 19. 


” Yob. 42. 
10. 


’ Mat. 16 
zk: 

t Zab. 2, 
Is. 53. 
Mat. 77.2. 
Luk. 23.1. 


Yok. 18.28. 
Lia. 3. 13. 


w Wat. 20. 
pli a 

Da'k. 10. 
Aa 






17 Mazima mbagamba nti Buli ata'ki- 

rizenga bwakabaka bwa Katonda 

“ngomwana omuto, talibuingiramu 
na katono. 

k Nomuntu omukulu omu namu- 
buza ngagamba nti Omuigiriza omu- 
lūngi, nkole ki okusikira obulamu 
19 obuta'gwawo? Isa namugamba nti 

Ompitira ki omulungi? tewali mu- 

20 langi wabula omu, ye Katonda. A- 
mateka ogamanyi nti! Toyendanga, 
To'tanga, To' banga, Towairizinga, 

m O'sīngamu ekitibwa kitawo no 

21 nyoko. Nagamba nti Ebyo byona 
nabikwatanga okuva mu buto bwa- 

22 nge. Isa bweyawulira namugam ba 
. nti Okyawebuseko kimu; *tūnda 
byoli nabyo byona, obigabire abavu, 
kale oliba nobuga'ga mu 'gulu: no- 

23 lyoka o'ja nongoberera. Naye bwe- 
yawulira ebyo nanakuwala nyo; ku- 

24 banga yali muga'ga nyo. Awo Isa 
bweyamulaba nagamba nti Nga 
kizibu: abalina obuga'ga okuingira 
25 mu bwakabaka bwa Katonda! Ku- 
banga kyangu eng'amira okuita mu 
nyindo yempiso, okusinga omuga- 
'ga okuingira mu bwakabaka bwa 
26 Katonda. Abawulira nebagamba 
27 nti Kale ani ainza okulokoka ? Na- 
ye nigamba nti ? EBbitainzika eri 
28 abantu biinzika eri Katonda. Pe- 
tero nagamba nti Laba, 'fe twaleka 

29 bya'fe netukugoberera. Nabaga- 
' mba nti Mazima mbagamba nti Te. 
wali muntu eyaleka enyumba, oba 
mukazi, oba ba luganda, oba baza- 
'de, oba bana, olwobwakabaka bwa 

30 Katonda, ” atawebwa nate emirūndi 


18 


LUKA. 


mbera okumpi, namubiza nti Oya- 
41 gala nkukolere ki? Nagamba nti 
Mukama wange, njagala okuzibula. 
42 Isa namugamba nti Zibula: y oku- 
48 'kirizakwokukuloko'de. Amangwa- 
go nazibula, namugoberera ngagu- 
lumiza Katonda: mabantu bona 
bwebalaba nebatendereza Katonda. 


1 9 NAINGIRA mu Yeriko niba ngai- 
2tamu. Kale laba, (wāliwo) o- 
muntu eyali aitibwa erinyalye Za- 
kayo, naye yali mukulu wa bawoza, 
8 era nga muga'ga. Nasala amagezi 
okulaba Isa bwali; natainza olwe- 
-kibina, kubanga ckigerakye yali 
4 mumpi. Na'dukana nākulembera, 
nalinya ku muti omusukomoli amu- 
labe: kubanga yali agenda kuita 
5 mu 'kubo eryo. Awo Isa bweyatii- 
ka mu kifo wali, natunnla wa'gulu, 
namugamba nti Zakayo, 'ka mangu; 
kubanga lero kingwanide okutūla 
6 mu nyumbayo. Na'ka mingu, na- 
7 mwiniriza ngasanyuka. Bwebala- 
ba, nebamwemulugunyiza bona, nga 
bagamba nti “ Aingide okusula o- 
8 mwomuntu alina ebibi. Zakayo 
naimirira nigamba Mukama wa'fe 
: nti Laba, Mukama winge, ékitundu 
sy rinta byange mbawa abivu; 
' obanga nalyazamanyianga  omuntu 
. yena ekintukye, 'muliira emirūndi 
9 ena. Isa namugamba nti Lero oku- 
“ lokolebwa ku'ze mu nyumba muno, 
' kubanga ?naye mwina wa Ibulai- 
10 mu. “Kubanga Omwïna womuntu 
3 ya ja okunonya nokulckola kiri e- 
> kyabula. ' s 


'mingi mu biro bino, ne mu biro ebi- |11. Awo bwebawulira ebyo neyeyo- 


genda oku'jaobulamu obuta’'gwāwo. 
s Natwala abo ekumi nababiri nā- 
bagamba nti Laba, tulinya Eyeru- 
salemi, nebyo byona ! ebyawandiki- 
bwa bana'bi hiritiikiriza ku Mwana 
32 womuntu. Kubanga aliwebwayo 
mu bamawanga, alidūlirwa, aligiri- 
“ rwa ekye'jo, aliwandirwa amalusn : 
33 balimukuba enkoba balimu'ta: era 
ku lunaku olwokusatu alizūkira. 
34 Nabo nebatategerawo kwebvo ne- 
kimu; nekigambo ekyo kyali kiba- 
kweke'dwa, nebatategera ebyayo- 
gerwa. l 
35 wAwo olwātūka bweyali ngana- 
'tera okutūka Eyeriko, omuzibe wa- 
maso yali ngatu'de ku 'knbo ngasa- 
36 biriza; awo bweyawulira ekibina 
nga kiita, nābūza nti kiki ekyo. 
37 Nebammbulira nti Isa Omunazalesi 
38 aita. Niyogerera wa'gulu ngaga- 
mba nti Isa, omwana wa Daudi, 
39 onsisire. Nabo abali baknlembe- 
de nebamubogolera okusirika ; na- 
ye ye neyeyongera nyo okwogerera 
' wa'gulu nti 'Gwe omwina wa Dau- 
40 di, onsasire. Isa niimirira, nāla- 
' gira okumuleta wali; awo bweyase- 


31 


- ngera nagera olugero, kubanga yali 
kumpi ne Yerusalemi, era kubanga 
“bali balowoza ngobwakabaka bwa 
Katonda bngenda kulabika mangwa- 

12 go. ¢ Kyeyava agamba nti Waliwo 
omuntu omukulu eyagenda muusi 
yewala, okulya obwakabaka alyoke 

13 akomewo. Naita aba'dube kumi, 
nibawa erateri kumi eza feza, nā- 
bagamba nti Musubulenga okutūsa 

14 wendi'jira. / Naye abasajabe ueba- 


mukyawa, nebatuma ababaka enyu, 


mawe, nga bagamba nti Tetwagala 
15 oyo kutufuga. Awo olwatuka bwe- 
“ yakomawo ngamaze okulya obwa- 
abaka, nilagira okuita aba'du abo 
beyawa efeza, alyoke amanye ana- 

16 goba gebāsūbula. Owoluberyebe- 
rye na'ja nagamba nti Mukama wä- 
nge, erateriyo yagobamu erateri ku- 

17 mi. Namugamba nti Webale, omu- 
'du omuliingi : kubanga wali mwe- 
sigwa ku kintu ekitono enyo, kale 
18 ba nobuinza ku bibuga kumi. ` Na- 
'ja owokubiri ngagamba nti Muka- 
ma wange, erateriyo yagobamu e- 
19 rateri tano. Noyo namugamba nti 


20 Nawe ba ku bibuga bitano. Nomu- ' 





Y Luk. 17. 
19. 


6 Bal. 4. 
11, 12, 168. 
Bag. 3. 7. 
c Mat. 18. 
11. 


4 Bik. 1. 6. 


Aah; 25. 
Mak. 13. 
H. 


/Yok.1.11. 


lala naja nagamba nti Mukama 
wange, laba, erateriyo (eno) gyena- 
















banga nakutya kubanga oli muutu 
muka'kanyavu : olonda kyotateka- 
22 wo, okingula kyotasiga. Namuga- 
mba nti Naknsalira omusango “mu 
kamwako 'gwe, omu'du omubi. Wa- 
li omanyi nga 'nze ndi muntu mu- 
ka'kanyavu, nga 'nonda kyesateka- 
23 wo, nga nkingula kyesasiga; kale 
kiki ekyakulobera okuwa efeza ya- 
nge abasubuzi, nange bwenandi'ze 
21 nandigitu'te namagoba gayo? Na- 
gamba abali baimiri'de awo nti Mu- 
mu'gyeko erateriye, mugiwe Oyo 
25 alina erateri ekumi. Nebamuga- 
mba nti Mukama wafe, alina erate- 
26 ri kumi. Mbagamba nti Buli alina 
aliwebwa; naye oyo atalina, era 
kiri kyali nakyo kirimu'gyibwako. 
27 Naye abo abalabe bānge abatayaga- 

la 'nze kubafuga, mubalete wano, 

muba tire. mu maso gange. 
23 Awo bweyamala okwogera ebyo, 
AK: 10. inakulembera nalinya Eyerusale- 


kMat. 2.1. 


mi. 
k A ratun . rz 
Mear |29 Awoolwātūka bweyali nganātera 


"okutika `Ebesufage ne Besaniya, 
ku lusozi oluitibwa olwa Zeituni, 
30 natuma ku baigirizwabe babiri, nga- 
gamba nti Mugende mu mbuga eri 
| Inu maso ga mwe; bwemunaingira 
omwo munalaba omwana gwendo- 
goi ngagusibi'dwa ogutebagalwa- 
ngako muntu: mugusumulule mu- 
31 gulete. Era omuntu bwababuza 
. hti Mugusumululira ki? mugambe 
bwemutyo nti Mukama wa'fe yagwe- 
32taga. Nabo abatumibwa nebage- 
uda, nebalaba nga bwabagambye. 
33 Awo bwebali nga, basumulula. o- 
mwana gwendogoi, bananyinigwo 
nebabagamba nti Musumululira ki 
34 omwaua gwendogoi ogwo? Neba- 
gamba nti Mukama wa'fe yagweta- 
35 ga. Nebaguleta eri Isa: nebalira 
engoye zibwe ku mwana gwendo- 
36 gol, nebebagazako Isa. Awo yali 
ngagenda nebalira engoye zābwe 
37 mu lugido. Awo bweyali nganāte- 
ya okutuka mu ki'ko kyolusozi olwa 
Zeituni, ekibina kyona ekyabaigiri- 
zwa nebatanula okusanyuka noku- 
tendereza Katouda ne dobozi 'dene 
olwebyamagero byona byebalaba; 
3S nga baga:uba nti ! Awere'dwa omu- 
kisa Kabaka a'ja nerinya lya Muka- 
ma; Memirembe mu ‘gulu, nekiti- 
39 bwa wa gulu enyo. Abafalisayo 
abamu abomukibina nebamugamba 
nti Omuigiriza, koma ku baigiri- 
40 zwabo.  Na'damu nabagamba nti 
Mbagamba nti Abo bwebanasirika, 

4 amainja ganayogerera wa gulu. 
41 Awo Ep beri okumpi, nã- 
42 laba ekibuga ° nakikabira, ngaga- 
mba nti Singa omanyi ku lunaku 


l Zab. 118. 
w. 


Luk 13.35. 
a Luk. 2. 


14. 
Bef. 2 14 


" Kab. 2. 
1}. 


Yok. 11. 
35. 


LUKA. 


21 tereka ngesibi dwa mu kiwero : ku- : 43 go. 





19. 21—20. 14. | 


luno, 'gwe, ebigambo ebyemirembe | 
naye kakano bikweke'dwa amaso- 
Kubanga enaku ziriku'jira, 2- 
balabebo ? |webalikuzimbako ekigo, |? Is. 3 
balikwetolola, balikuziiza enjui z0- | 
na, "balikusiila wansi, nabanabo | Luk 21.29 
abali mundayo; 'sa tebalikulekamu : 1 Dase 
44 “jinja (eriri) kungulu ku 'jinja ;' 








Min 
s kubanga tewamanya biro bya ku- |’ Luk 1 
kyālirwakwo. - as, 4A. 
45 (Naingira mu yekalu, nasoka o- |“ Mat. 2 
46 kugobamu abali batūnda ngabaga- 


mba nti “ Kyawandikibwa nti Era ' 11.15 
enyumba yange enebangi nyumba |" Ia %7. 
ya kusabirangamu; naye 'mwe 
t mugifu'de mpukn ya banyazi. 

47 Awo niigirizanga mu yekalu buli 
lunaku. Naye bakabona abakulu 
nabawandisi nabakulu babantu ne- 

48 basala amagezi okumnzikiriza : ne- 

- batalaba kyebanakola ; knbanga a- 
bantu bona bamu'sako nyo omwoyo 
nga bamuwulira. 


|- Yai 


12 | 
Mak. 11. 
| 
r NIH | 


9 O aAwo olwatika ku lunaku lumu | < Mat 2. 
kwezo, yali ngaigiriza abantu | >: 
mu yekalu, ngabiulira enjiri, baka- 
bona abakulu nabawandisi wamu 
2 nabaka'de nebamu'jira; nebogera 
nga bamugamba nti Tubulire ; bui- 
nza ki obukukoza bino? Oba ani 
8 eyakuwa obuinza obwo? Na'damu 
nabagamba nti Nange kambabūze 
4 ekigambo kimu; mumbülire : oku- 
batiza kwa Yokana kwava mu 'gulu 
-5 nantiki mu bantu? Nebatesa bo'ka 
. na bo'ka, nga bagamba nti bwetuna- 
. gamba nti Kwava mu 'gulu ; anaga- 
mba nti Kiki ekyabalobera okumu- 
6 'kiriza? Naye bwetunagamba nti 
Kwava mu bantu; abantu bona ba- | 
nitukuba amainja: kubanga ba'ki- 
7 ririza dala Yokana okuba na'bi. Ne- | 
ba damu nti tebamanyi gyekwava. 
.8 Isa nābagamba nti Kale nange | 
Manga 'mwe buinza obunkoza 
ino. 
9 Nasoka okubūlira abantu olugero 


luno nti è Omuntu omu yasimba o- 
lusuku Iwemizabibu, nalusigira aba- | Mak 121 


limi, nagenda munsi endala nalwa- 

10 yo. Awo mu biro byomwaka abali- | 
mi nabatumira omu'du, bamuwe ku 
bibala byomulusuku lwemizabibu : | 
naye abalimi nebamukuba, nebamn- 

11 sindika nga talina kintu. Nayo- 
ngera okutuwa omu'du omulala; 
uoyo nebamukuba, nebamuswaza | 
nebamusindika nga talina kintu. 

12 Nayongera okutuma owokusatu : | 
noyo naye ncebamufumita nehamu- 

13 goba. Oyo Mukama wolusuku lwe- 
mizabibu nāgambe nti Nakola ntya? 
Kautume omwana wange omwaga- 
Iwa: mpo zioyo balimu'samu ekiti- 

li bwa. Naye abalimi bwebamulaba, 
nebatesa bo'ka na bo'ka, nga baga- 
mba nti Ono ye musika: tumu te, 


20. 15—21. 11. 














15 obusika bube bwa' fe. Nebamugoba ' 
mu lusuku Jwemizabibu, nebamu ta. 
Kale alibakola atya mukama wolu- 

16 suku Iwemizabibu ? Ali'ja pazikiri- 
za abalimi abo, nolusuku lIwemiza- 
bibu aliruwa abalala. Bwebāwu- 
lira ebyo, nebagamba nti Biresne 

17 okubawo. Naye ye nabatunulira 
nigamba nti Kale kiki kino ekya- 
waudikibwa nti 

ck jinja abazimbi lyebägāna, 
Eryo lyo lyafuka omutwe ogwo- 
kunsonda ? 


18 Buli agwa ku 'jinja eryo alimeuye- | 


kamenyeka ; “naye oyo gweririg wa- 

. ko, lirimufumula ngenfufu. ; 
19 Awo abawandisi ne bakabona a- 
bakulu nebasala amagezi okumu'sa- 
ko emikouo inu kisera ekyo; neba- 


alaga ku Kisa'ka bweyamuita Mu- 








LUKA. 


ama Katonda wa Ibulaimu, era Ka- 
tonda wa Isaka, era Katonda wa Ya- 
38 kobo. Naye ye si Katonda wa bafu, 
naye wa balamu: kubauga * bona 
39 baba balamu kububwe. Abawandi- 
Bi abamu neba'damu, nga bagamLa 
nti Omuigiriza, oyoge'de bulūngi. 
40 Kubanga tebiyavg'anga kunubůza 
kigambo kyona nate. 
41 Nabagamba nti?Bogera batya nga 
42 Masiya ye mwana wa Daudi? Ku- 
bavga Daudi ye nyini ayogera mu 
kitabo kya Zabuli nti 
P Mukama yagamba Mukama wa- 
uge uti 
Tula ku mukonogwange ogw ad yo, 
43 Okutusa lwendifūla abalabebo e- 
utebe yebigerebyo. 


tya abantu; kubanga bategera nti ' 44 Daudi amuita Mukamawe, kale 


' Mat 22 ! 20 kubo kwagere'de olugero olwo. < Ne- 


bamulabirira, nebatuma abake'si . 
nga befula abatūkirivu, ba'gyeko 7 
.- ensönga ku bigambobye, balyoke 
bamuweyo eri okufuga okwowesa- 
24 za neri obuinzabwe. Nebamubiiza, 
.mga bagamba nti Omuigiriza, tuma- 
nyi ngoyogera era ngolgiriza ebya- 
mazima, 'so tososola mu bantu, na- 
ye vigiriza mazima e'kubo lya Ka- 
22 tonda: kirungi 'fe okuwanga Kaisali 
23 omusolo, nantiki siwewawo? Naye 
24 nategera obukusa bwabwe, nabaga- 
mba nti Mundage edinali. Ekifana- 
nyi ekiriko nobuwandikeko byani ? 
23 Bo nebagamba nti Bya Kaisali. Na- 
bagamba nti Kale ebya Kaisali mu- 
musasulêenga Kaisali, nebya Kato- 
26 nda mumusasulenga Katonda. Ne- 
batainza ku'gyako nsonga ku ki- 
gambo ekyo mu maso gabautu, 
“nebewunya kya semu, nebasirika. 


ka 27 /Abasadukayo abamu neba'ja 


gyali, s abagamba nti tewali kuzū- 
28 kira; nebamubūza, nga bagamba nti 
-Qmuigiriza, ' Musa yatuwandikira 

. nti Muganda womuntu bwafanga 
. ngalina omukazi, nga talina mwana, 
inugandawe awase omukazi Oyo, 8- 

29 'zi'zewo mugandawe eza de. Kale 
waliwo aboluganda musānvu : owo- 
luberyeberye nawasa omukazi, nā 


30 fa nga talina mwana; nowokubiri; 
31 uowokusatu namuwasa ; era bweba- 
tyo bali omusanvu nebafa, nebata- 


32 lekawo bana. Oluvanyuma nomu- 


33 kazi nafa. Kale mu kuzikira aliba 
mukani kwabo? kubanga bali omu, ' 

Isa nabagamba 
nti Abana bensi eno bawasa, bafu- 

35 mbizibwa: naye bali abasanyizibwa 
okutuka munsi eyo ne mu kuzukira | 


34 sanvu bamuwasa, 


okwomubafu, tebawasa, so tebafu- 


36 mbizibwa: kubanga nokufa tebai- | 





mwanawe atya? 

"Awo abantu bona bwebali nga 
bainuwulira, nagamba abaigirizwa- 
46 be nti Mwekumenga abawandisi, 8- 

bagala okutambuliranga mu ngoye 
empānvu, abagala okulamusibwa- 
nga mu butile, nentebe ezokuminjo 
mu makung'aniro, nebifo ebyekiti- 
47 bwa ku mbaga ; abanyaga enyumba 
za ba na'mw andu, abasaba euyo mu 
bunanfusi: abo balisalirwa omusa- 
. ngo ogusiuga obunene. 


21 


2 byabwe mu 'gwanika. Nālaba 'na- 
“'mwandn omu omwavu ngasula o- 
3 mwo ebitundu byepesa bibiri. Nā- 
gamba nti Mazima mbagamba nti 
'Na' mwandu ! ono omwayu asu'de- 


-45 


Awo näāäimusa amaso, 4nalaba 


4 mu bingi okusinga bona : kubanga |” ya 


abo bona basn'deina ku bibafi 'kiri- 
Yi de mu birabo: naye oyo mu kwe- 
tagakwe asu'demu byona byali na- 
byo, bwe bulamubwe bwona. 
5 cEra abamu bwebali bogera ku 
yekalu, bweyayonjebwa namainja 
6 amalūngi nebiwebwayo, nagamba 
nti Bino byemulaba, enaku zigenda 
oku'ja, Iwewatalirekebwa 'jinja eri- 
7 riku jinja wano eritalisūlibwa. Ne- 
bamubiiza nga bagamba nti Omui- 
giriza, kale ebyo biribawo di? Na- 
kabonero ki ebyo bwebiriba nga 
8 bigenda okubawo? Nagamba nti 
«d Mujabe muleme okukyamizibwa ; 
. kubanga bangi abali'j ja nerinya wa 
nge, uga bogera nti 'Nze 'nzuno ; 
era nti Obu'de bunatera okutiika : | 
9 temugendanga nyuma wabwe. Era 
bwemuwuliranga entalo nebikanka- 
no, temwekanga : kubanga ebyo ki- 
“| bigwanira okusoka oku'ja; naye 
enkomerero teritūka mangwago. 


nza kufa nate: kubanga #bali nga '10 Nilyoka abagamba nti E'gwanga 


bamalaika; era be bana ba Kato- 


nda, l bwebali abana bokuzikira. 


=Kur.5,6, | 37 Naye ngabafu bazikira, ne Musa 


lirirumba e'gwanga. nobwakabaka 
11 bulirumba obwakabaka ; walibawo 
_ uebikankano ebinene, ne mu bifo 








abaga'ga abali basūla ebirabo | 4 





12 





e Kub. 2. 
10. 


" Dan. 9. 


WT j, 


# Bal. 8, 
19, 23. 

t Mat. 24. 
32 


Ma'k 13. 
28. 


LUKA. 


bawo nebitisa nobubonero obunene 
12 obuva mu 'gulu. “Naye ebyo byo- 


na nga tebinabawo, baliba'sako e- | 34 


mikono, balibai'ganya, nga baba- 
wayo mu makuvg'aniro ne / mu 
makomera 7 uga babatwala eri ba- 
kabaka nabamasaza olwerinya lya- 
13 nge. “ Kiriba mujulirwa gyemuli. 
14 Kale mukiteke mu mitima gya- 
, 'mwe, obutasokanga kulowoza bye- 

15 muli'damu : kubanga 'nze ndibawa 
akamwa namagezi, #abalabe ba- 
'mwe bona byebataliinza kuwaka- 
na nabyo newakuba'de okubigana. 

16! Naye muliwebwayo abaka'de ba- 
'mwe, . naboluganda, nabekika, na- 
bomukwano; # nabamu ku mwe ba- 

17 liba'sa. Na'mwe mulikyaibwa bona 

18 olwerinya lyange. Noluviri olwo- 
kumitwe gya mwe terulibula na ka- 

19.tono. Mu kugumikiriza kwa mwe 
mulifuna obulamu bwa mwe. 

20 Naye bwemuliraba Yerusalemi 
nga kyetolo'dwa e'gye, nemulyoka 
mutegera nti okuzikirira kwakyo 

21 kunatera okutūka. Mu biro ebyo 
ababinga mu Buyudaya ba'dukira- 
mga ku nsozi; nababinga wakati 
mukyo bakifulumangamu : nababa- 
nga mu byalo tebakiingirangamu. 

22 Kubanga ezo ze naku ezokuwalana 
e'gwanga, " ebyawandikibwa byona 

23 biryoke bitūkirire. Ziribasanga a: 

. baliba nembuto nabayonsa mu nako 
ezo! kubanga waliba okulaba ena- 
ku enyingi kunsi nobusingu eri 

24 abantu abo. Bali'tibwa nobwogi 
bwekitala, balinyagibwa okutwāli- 

- bwa mu mawanga gona; ne Yeru- 
salemi kiririnyirirwa abamawanga 


vokutusa ebiro byabamawānga lwe- | 


- bonero ku njuba ne ku mwezi ne ku 
munyenye; ne kunsi amawanga ya. 
linakuwala, nga basamalirira olwo- 
kuwūma kwenyanja namayengo; 

26 abantu nga baziri'ka olwentisa no- 
Jwokutunulira ebyo ebi'ja kunsi: 
kubanga amanyi agomu'gulu gali- 

27 kankanyizibwa. Nebalyoka balaba 

. Omwana womuntu " nga'jira mn ki- 

23 re namanyi nekitibwa kinene. Na- 
ye (ebigambo) ebyo bwebitanulānga 

' okubawo mutunulanga wa'gulu, 

: muimusānga emitwe gya'mwe : ku- 

, banga è okununulibwa kwa'mwe 

: kunatera okutuka.. 

29 'Nabagamba olugero; nti Mula. 


| 
| 


biri'gwawo; naye ebigambo byange 
tebiri'gwawo na katono. 

u Naye mwekimenga emitima 
gya mwe gireme okuzitowererwa- 
nga olwobuluvu nokutamiranga no- 
kweralikiriranga ebyobalamu buno, 
; era olunaku luli luleme okubatūka- 
35 ko v ngekyambika; kubanga (bwe- 

rutyo) bwerulituka ku bona abali 
36 kunsi yona. Naye mutanulenga mu 

ı biro byona musabenga musobole 
oku'd ebyo byona ebigenda 
okubiwo Y nokuimirira mu maso 
Gomwana womuntu. 
37 #Awo buli lunaku yaigirizanga 
. mu yekalu; bwebwazibanga nalu- 
Juma nasula ku lusozi oluitibwa 
: olwa Zeituni.. Abantu bona neba- 
keringa enkya okugenda gyali mu 


yekalu okumuwulira. | 
9 9 Awo aembaga eyemigati egita- 
zimbulukuswa eitibwa Okuitako 
2 yali enatera okutūka. v Bakabona 
abakulu nabawandisi nebasala ama- 
gezi bwebanamu'ta; kubanga bali 
atya abantu. 
3: cAwo Setani nāingira mu Yuda 
“ aitibwa Isukalyoti eyali ku nuwe- 
4 ndo gwābo ekumi nababiri. 
. yo nagenda, natesa ne bakabona 
abakulu nabami baserikalo bwana- 
5 muwayogyebali. Nebasauyuka dne- 
6 balagana okumuwa efeza. Na'kiri- 
za nanonya e'banga mwanamuwe- 
rayo gyebali awatali kibina. 
7 “tAwao olunaku olwemigati egita- 
zimbulukuswa nerutūka, olugwani- 
8 'de okusalirwako Okuitako. Natu- 
ma Petero ne Yokaua ngagamba nti 
Mugende mututegekere Okuitako 
9 tugirye. Nebamugamba nti Oyaga- 
10 la tugitegekere wa? Nabagamba nti 
` Laba, bwemuniba muingi'de mu ki- 
: buga omuntu anäsisivkana na mwe 
eyetise ensuwa yama'zi; mumugo- 
berere mu nyumba mwanaingira. 
11 Nemagamba nanyini nyumba nti 
Omuigiriza akugambye nti Enyu- 
mba yabagenyi eruwa, mwenêalira 
Oknitako awamu nabaigirizwa bā- 
12 nge? Era oyo anabalaga enyumba 
enene eyawa'galu etimbi'dwa : mu- 
tegekere omwo. Ne da, neba- 
laba nga bwabagambye: nebatege- 
ka Okuitako. 
14 /Awo ekisera bwekyatūka, natula 
ku 'mere, nabatume awamu naye. 


e 


13 


30 be omutini nemiti gyona; kale bwe- | 15 Nibagamba nti Negombye nyo oku- 


gito'jera, mulaba nemutegera mwe- 


lira awamu na'mwe Okuitako kuno 


ka, nti.kakano okukungula kuli; 16 nga sinabonyabonyezebwa: kuba- 


31 kumpi. Era na'mwe bwemutyo, 
bwemulabanga ebyo nga bibawo 
Katonda buli kumpi. Mazima mba- 
gamba nti Emirembe gino tegiri- 


32 


—— 





i 


nga mbagamba nti Sirikulya na ka- 
tono, 7 okutiisa iwekulitiikirira mu 


mumanyanga nti obwakabaka bwa 17 bwakabaka bwa Katonda. Na'dira 


ekikompe, neyebaza nagamba nti 


Nava- |! 


| 


Mutole kino mugabane 'mwe'ka na ' 


'Bwawo na katono okutiisa ebyo . 18 mwe'ka; kubanga mbagamba nti | 


k- »4 igas e 


21. 12—22. 18. 


ebirala enjala ne kawampuli ; wali- | 383 byona webiribawo. E'gulu neusi 





Mat 2. 
Mak l4l | 


b Zah 22 
Yok 114. 





[Mat 3 
Mak. 14. 
15. 


#Luk 4 
JB. 
Kub. 5.3 


— 


| 


















— 


a 


Sirinywa okusoka kakano ku bibala 
ku muzabibu, okutūsa obwakabaka 

i Mat. 53. |19 bwa Katonda lwebuli'ja. iNa'dira 
x omugati neyebaza, nigumenyamu, 


Ma'k. 14 n 
Ho, nabawa ngagamba nti k Guno gwe 
Tr mauabiri gwange oguwebwayo kulwa- 
'mwe: mukoienga bwemutyo oku- 
20 nji'jukiranga 'nze. Era nekikompe 
bwatyo bwebamala okulya, ngaga- 
‘à Kol 10. mba nti?! Ekikompe kino ye ndagano 
empya mu musai gwange, oguyika 
3 Zab, ¿L | 21 kulwa'mwe. ” Naye, laba, omukono 
Mat. !| Bwoyo andyamu olukwe gnli wamu 
ng 22 nange ku meza. Kubanga Omwana 
YA . womuntu okngenda agenda. nga 
Yok. 13. bwekyalagirwa: naye zimusanze 


omuntu oyo amulyamu olukne! 
23 Nebatanula okwebuzaganya bo'ka 
nti anaba ani kubo agenda okukola 
ekyo. 
24 Newabiwo nempaka mubo, nti a- 
ni kubo alowozebwa okuba omuku- 
ga Mat. | 25 la. n Nabagamba nti Bakabaka ba- 
Mak. 19. bamawanga babafuga; nabo abali- 
12 na obuinza kubo baitibwa abakola 
°1 Pet.5.3. | 26 obulungi. 9 Naye 'mwe si bwemu- 
tyo; naye omukulu mu'mwe abere 
ngomuto; noyo akulembera, abe 
27 ngawereza. Kubanga omukulu ani, 
atūla ku "mere, oba awere7za ? si o- 


? Yok. 13. yo atula ku 'mere? r Naye 'nze wa- 
EN 28 kati mu'mwe ninga awereza. Naye 

‘mwe mumuno abagumikirizanga a- 
? Baf. 2.7. wamu nange "mu kukemebwa kwa- 


#2 Kol.1.7, | 29 nge; #nange mbaterekera obwaka- 
sam baka, nga Kitange bweyauterekera 
tKub.19.9. | 30 'nze, “mulyoke mulye era muu ywe- 


re ku meza yange mu bwakabaka 


“Zab. 48. bwānge; era " mulitūla ku ntebe e- 
REI zekitibwa, nga musalira emisango 
1 Kol. 4.2 ebika ekumi nebibiri Ebyabaisira- 
BAI 31 eri. Simoni, Simoni, laba, ? Setani 
; yegairide okubawewa 'mwe nge- 

32 ng'ano: naye 'nze nkusabi'de, oku- 

? Zab. 51 'kirizakwo kuleme oku'dirira : vna- 
LAN we bwomalanga okukyiika, onywē- 
15-17. 88 zånga bagandabo. Nāmugamba nti 


Mukama wange, netesetese okupe- 

nda nawe ne mu komera ne mu ku- 
34 fa. Nāgamba uti Nkubūlira 'gwe, 
Petero, eukoko lero te'ja kukokoli- 
ma, nga tononegāna emiründi esatu 
nti to'manyi. 

3 Nābagamba nti Bwenabatuma 
nga temulina nsawo, newaknba'de 
olukoba, newakuba' de engato, mwa- 
liko kyemwetaga ? Nebagamha nti 
86 Ne'da. Nabagamba nti Naye kaka- 

no. alina ensa vo, agitwale, nowolu- 

koba bwatyo: naye atalina kitala 
37 atūude olugoyerwe akigule. Kuba- 
nga mbagamba nti kino ekyawandi- 
kibwa kigwani'de okutiikirizibwa 


“Mat. 10.9. | 35 


Ts 3.12 ku'nze nti 4 Yabalirwa wamu naba- 
IA sobya: kubanga ekingwinira kirina 


.138 okutiikirira. Nebagamba nti Muka- 
ma wa'fe, laba, ebitala bibiri bibino. 
Nabagamba nti Binamala. 





LUKA. 





39 





73 





b Nafuluma nagenda ku lusozi o- | è Mat. 38. 


lwa Zeituni, ngempisaye bweyali; Mak, 14 


nabaigirizwabe nabo nebamngobe- 
40 rera. Awo bweyatuka mu kifo awo, 
nabagamba nti Musabe muleme o- 
41 kuingira mn kukemebwa. Yc naba- 
i wukanakoebanga ngawakasukibwa 
“42 e'jinja; nafukamira nasaba, ngaga- 
mba nti Kitinge, bwoyagala, nziya- 
ko ekikompe kino: “naye si nga 
'nze bwenjagala, naye kyoyagala 
43 'gwe kikolebwe. Malaika namula- 
bikira ngava mu 'gulu ngamu'saimu 
d4 amanyi. Nifuba “ngalumwa neye- 
yongera oku:aba enyo: entnyoze 
neziba ngamatòndo gomusai, nga 
45 BINA wansi. Bweyagolokoka mu 
usaba, na'ja eri abaigirizwabe, nā- 
46 basinga nga bebase olwenakn, nā- 
bagamba nti Ekibebasi'za ki? mu- 
golokoke musabe, muleme okuingi- 

ra mu kukemebwa. 
47 Yaliakynyogera, “laba, ekibina no- 
yo aitibwa Yuda, omn kwabo ekumi 


nababiri, ngabakulembe'de; nase- | n 


48 mberera Isa okumunywegera. Nave 
Isa namugamba nti Yuda, Omwana 
womuntu omulyamu olukwe ngomue 

49 nywegera? Nabo beyali nabo bwe- 

:“ balaba ekigenda okubawo, nebaga- 
mba nti Mukama wa'fe, tuteme nebi- 

50 tala? /Nomu kwabo natema omu- 
'du wa kabona asinga obukulu na- 

51 musalako okutukwe okwadyo. Naye 

Isa na'damu nagamba nti Muleke 
olwekyo kyo'ka. Nakoma ku kntu- 

52 kwe namuwonya. Isa nagamba ba. 
kabona abakuln, nabami bomuyeka- 
lu, nabaka'de, abamu jirira nti Mu- 


..... 9) 


mu syekaln, temwangololeringa mi- 
kono gya mwe: naye kino kye kisera 
kya'mwe, nobuinza bwekizikiza. 

v Nebamnkwata, nebamntwala, 
nebamningiza mu unyumba ya kabo- 
na asinga obukulu. Naye Petero nã- 
55 goberera ngava wala. “Awo bwebali 

nga bamaze okukuma omuliro wa- 
kati mu Iv pya, nga batu'de wamu, 
56 Petero natila wakati mmbo. Awo 
omuwala omu bweyamulabea ngatu- 
'de awalaba, nainwekaliriza, niga- 
57 mba nti Nono yaba'de naye. Neye- 
gana nyagamba nti Omukazi. simu- 
58 manyi. Ekiscra bwekyaitawo, omu- 
lala nāmnlaba nagamba nti Nawe 
oli kubo. Naye Petero nagamba nti 
59 Omuntn, si 'nze. Wali waisewo eki- 
sera ngesawa emu, omnlala nakali- 
ririza ngagamba nti Mazima nono 
yaba'de wamn naye; kubanga Mu- 
60 galiraya. Naye Petero nagamba nti 
Omuntn, simanyi kyoyogera. Awo 
amangwago, bweyali ngakyavogera, 
61 enkoko nekokolima. Awo Mukama 
wa'fe nākvūka, natunualira Petero. 
-Petero na'jukira ekigambo kya Mu- 


54 











32. 
Yok. 18. 1. 


“ Mat. <6. 
47. 

Mak. 14. 

'ok. 18. 3, 


AMAL Ww. 
| Mak. 14. 

47, 

Yok.18. 10. 


7 Mat. 28. 
57. 


i Mat. 28. 


Mak. 14. 


66. 
| Yok. 18. 
17, 18. 





74 


k Mat. 28. 
34, 35. 


l Mat. 26. 
67, 63. 
Ma'k. 14. 
65. 


4 Mat. 27. 


€ Mat. 27. 
WA 


Ma k.13.1. 
Yok. 18. 234. 
è Bik. 12.7. 


€ Mat. 27. 
31. 
1Tim.6. 15. 
Ji Pet. 2 
22. 


1 Luk. 3.1. 


í Luk. 9.9. 


Mnt. 141. 
Muwk.6. 14. 


l Ts. 53. 3. 


m Mat. 27. 


27. 
Mak. 1b. 


14. 
Yok. 18. 
88; 19. 4 


aaa aka gag KA Khan GA Ag a 


LUKA. 


kama wa'fe, bweyamugambye nti; 


k Lero enkoko eneba tenakokolima, 
62 ononegina emirūündi esatu. Nafulu- 
ma ebweru, nākäba uyo amaziga. 
63 lNabantu abali baku 'te (Isa) ue- 
64 bamudiilira nga bamukuba. Neba- 
mubi'ka mu maso, nebamubuza, nga 
bagamba nti Lagula: aniakukubye? 
65 Nebirala biugi uebabimwogerako 
nga bamuvuma. 
mAwo obu'de bwebwakya, abaka- 
'de babantu nebakung'ana, bakabo- 
na abakulu era nabawandisi ; neba- 
67 mutwala mu lukiko Iwabwe, nga ba- 
gamba nti Obanga 'gwe Masiya, tu- 
bulire. Naye nabagamba nti Nebwe- 
nababulira, temu 'kirize na katono; 
68 nebwenababiza, temu 'demu na ka- 
69 tono. Naye #okusoka kakano O- 
mwina womuntu agenda kutula ku 
mulkono ogwadyoogwamanyi ga Ka- 
70 tonda. Bona nebagamba nti Kale 
'gwoli Mwana wa Katonda? Naba- 
gamba nti Nga bwemwoge'de 'nze 
71 'nzuyo. Nebagamba nti Twetagira 
ki ate abajulirwa ? Kubanga 'fe twe- 
wuliri'de mu kamwake ye. 


2 3 a BKiIBixa kyoua nekigolokoka, 
2 nekimutwala ewa Pirato. Neba- 
soka okumulöpa nga bagamba nti 
Onotwamulaba ”ngakyamya e'gwa- 
nga lya 'fe, €ngyabagana okuwa Kai- 
sali omusolo, ngayogera 4 ye nyini 
3 okuba Masiya, kabaka. “Pirato nā- 
mubiza, ngagamba nti 'Gwe Kaba- 
4 ka Wabayudaya? Namu'damu na- 
gamba nti Oyoge de. Pirato naga- 
mba bakabona abakulu nebibina nti 
J Siraba nsonga yona ku muntu ono. 
5 Naye bo nebeyongera okutiirira uga 
bagamba nti Asasamaza abantu, 
ngaigiriza mu Buyudaya bwona, ya- 
sokera Egaliraya okutiika ne wano. 
6 Naye Pirato bweyawulira, nābūza 
obanga omuntu oyo Mugaliraya. 
7 Bweyategera nga wa 9 mu matwale 
ga Kerode, nāimuwereza ewa Kero- 
de, kubanga aye yali mu Yerusa- 
lemi mu naku ezo. 
8 Awo Kerode bweyalaba Isa, nisa- 
yuka nyo: kubanga okuva e'da 
i yayagalanga okumulaba kubauga 
k yawulira ebigambobye; nāsūbira 
9 okulaba ngakola akabonero. Nā- 
mubuliriza ebigambo bingi, naye ye 
10 natamu damu kigambo. Bakabona 
abakulu nabawandisi neba:mirira, 
11 nebanyweza nyo okumulopa. lAwo 


65 


Kerode ne baserikalebe nebamu- , 


nyoma, nebamudiilira, sebamwa- 
mbaza ekyambalo ekinekaneka ne- 
12 Dumu zayo ewa Pirato. Kerode ne 
Pirato nebulyoka batabagana ku lu- 
yaku olwo ; kubanga eluberyeberye 
bali bakyawaganye. 
13 m Pirato niita bakabona abakulu 
14 nabakungu nabantu, nibagamba nti 


| 
| 


| 
l 


Mundete de omuntu ono, nti yakya- 
nya abantu; era, laba, 'uze bwe- 
'mukemerereza mu maso pa mve, 
sirabye usonga ku muntu ono mwe- 
13 byo byemumulopye; era, newaku- 
ba'de Kerode, kubanga amuzi za 
gyetuli; era, laba, tewali kigambo 
16 kyakoze ekisani'de okumu'sa: #ka- 
le bwenamala okumubonereza, ná- 
17 muta. | “Era kyamugwaniranga o- 
kubateranga omusibe omu ku mba- 
18 ga. | Naye nebakayana bona wamu, 
uga bagamba nti Twala ono, otatere 
19 Bala'ba: ye muntu gweba'sa mu 
komera olwobujemu obwali mu ki. 
20 buga, nolwobu'si. Pirato nayogera 
uabo nate, ngayagala okuta Isa; 
21 naye bo nebogerera wa'gulu uga 
bagamba nti Mukomerere, muko- 
22 merere. Nabagamba omuliindi o- 
gwokusatu nti Lwāki, ono akoze ki- 
bi ki? Sirabye kuye nsonga emu- 
'sa : kale Iwenamala okumubone- 
23 reza, namuta. Naye bo nebamuzi- 
towerera namalobozi amanene, nga 
begairira okumukomerera. Ama- 
lobozi gabwe negasinga okukola. 
24 P Pirato nasalawo ebigambo byebe- 
25 gairi'de. Nata oyo eyasulibwa mu 
koinera olwobujemu nobu'si gweba- 
mwegairi'de; naye nawayo Isa oku- 
wukola nga bwebaga de. 
26. rAwo bali nga bamutwala, neba- 
kwata Omukulene Simovi,eyali ava 
wu kyalo, nebamutika omusalaba, 
okugwetika ngava enyuma Isa. 
Ekibina kinene nekimugoberera 
ekyabantu nekyabakazi abamuka- 
28 bira, nebamnlirira. Naye Isa nā- 
bakyiikira nagamba uti Abawala 
Abeyerusalemi, temukabira 'nze, 
naye mukabire 'mwe' ka, nabana ba- 
29 'mwe. Kubanga, laba, enaku zi'ja, 
mwebaligambira nti Balina omuki- 
sa abagumba, nembuto ezitazala 
30 namabere agatayonsa. ? Nebalyoka 
batanula okugamba ensozi nti Mutu- 





27 


gweko ; nobusozi nti Mutuvunikire. | 6.6 


31 í! Kubanga bwebakola bino ku muti 
omubisi, ku mukalu kiriba kitya ? 
“Era batwalibwa uabalala ba- 
biri, abakola obubi, oku'tirwa awa- 
mu naye. 
w Awo bwebātūka mu kifo ekiiti- 
bwa kiwanga, nebamukomererera- 


32 


33 


kad 
wo, na bali abakola obubi, omu ku | 22 


mukono ogwadyo, nomulala ku pwa 
34 kono. Awo Isa kag, karen nti Kita- 
nge, Y basonyiwe; kubanga 2 teba. 
manyi kyebakola. ^a Ne bana 
ebyambalobye, nga bakuba uhu. 


35 > Abantu nebaimirira nge batunuli- ; = 


ra. “Abakungu nabo nebamuseke- 
rera nga bagamba nti Yalokolanga 
balala ; yerokole ye'ka, 0 oyo 
ye Masiya wa Katonda, omualonde- 
36 we. Baserikale nabo nebamudulira 
nga ba'ja wali, aga bamuwa omwe- 


i 


” Mat. 97. 


6 
Yok. 191. 
e Mat. T. 
18. 
Maks 
Yo. 


“Bik 2 17. 
“Mat f: 


Mak 14. 

BH. 

Yok. 149 
b Zah, 3 


17. 


22. 62—23. 36. | 
| 


| 





Zek. 1214 ` 


Hat z F- 
Mak 15 
29 





28. 37—24. 25. 


37 nge omukatufu, nga bagamba nti 
Obanga 'gwe Kabaka wa Bayudaya, 
d Mat. 21. ! 33 werokole we'ka, Newabawo 4 ne- 


Wak. 18. baluwa waguluwe nti ONO YE 
BA ean KABAKA WABAYUDAYA. 
«Mat zi |39 eOmu kwabo abikola obubi abi- 
H, wauikibwa namuvuma ngagamba 
Mak, 15, nti Si 'gwe Masiya? Werokole we- 
40 'ka na'fe. Naye owokubiri na damu 
namunenya, nagamba nti Nokutya 
totya Katonda, kubanga oli ku mu- 
41 singo gumu naye? kra 'fe twala- 
ngibwa usonga; kubanga ebisani- 
'de byetwakola byetusasulibwa: na- 
ye ono takolinga kigambo ekitasii- 
42 na. Nagamba nti Isa, onji jukira- 
nga bwoli'jira mu bwakabakabwo. 
43 (Isa) namugamba nti Mazima nku- 
. gamba nti Lero onoba nange mu 
Lusuku lwa Katonda. 
S Mat. 7, | 44 JAwo obu'de bwali butūse esawa 
Tokia nga mukaga, newaba ekizikiza ku- 
=. nsi yona okutusa esawa mwenda, 
# Mat. 77. | 45 enjuba obutayaka: 9 ne'gigi eryo- 
Nak. 15. muyekalu neriyulikamu wakati. 
38. 46 Awo Isa näyogera ne'dobozi 'dene, 
i Zab. 31.5. nagamba nti ' Kitānge, nteka omwo- 
EEEa yo gwange mu mikonogyo: ¥ bwe- 
50. | yamala okwogera ekyo, nawayo 
Mak. 15 | 47 obulamu. ¿Awo omwami wekito- 
Yok.19.30. ngole bweyalaba ekiba'dewo, nate- 
1 Mat. 27. ndereza Katonda, ngagamba nti 
Waki Mazima ono aba'de muntu mutiiki- 
30. 48 rivu. Nebibina byona ebyali biku- 
ng'anye okwerolera, bwebälaba ebi- 
ba'dewo neba'dayo nga bekuba mu 
= Zab. 38. | 49 bifuba. ™ Nemikwanogye gyoua, 
A R nabakazi abava naye Egaliraya, ne- 
Mak. 15. bainirira wala nga balaba ebyo. 
Yoko | 90_ "Kale laba, omuntu crinyalye 
n Mat 77. | 51 Yusufu, eyali omukingu, omuntu 
ch omulungi era umutiikirivu [oyo te- 
Mak. 18. pa E = Š 
2. ya'sa kimu mu kutesa kwābwe ne- 
Yok.19.38. wakuba'de mu kikolwa kyabwe), 
Owealimasaya, ekibuga Kyabayu- 
daya, eyali alindirira obwakabaka 
52 bwa Katonda: oyo nagenda ewa 
Pirato, nasaba omulambo gwa Isa. 
° Mat. 27. | 53? Naguwanula naguzinga mu lugoye 
Wak. 18. olwa bafuta, nimu'sa mu ntina eya- 
45. ba'jibwa mu 'jinja. omutatekebwa- 
54 nga muntu. Kale | wali lunaku lwa 
Kutekateka, esabiti ngenehako e- 
P Lak.s.2 | 55 nkya. Nabakazi Pbeyava nabo 
Egaliraya, nebagoberera, nebalaba 
entana, nomulambogwe bwegwate- 
"Mak. 16. | 56 kebwa. Nebakomawo, 7” nebatege- 


ka ebyakalosa namafuta agomu- 
gavu. 
Ne ku lunaku olwa sabiti neba- 


° Kuv. æ. 24 


Mat. ?5.1. 
Ma'k.16.1. 
Yok. 2) 1. 


wu' mula #ngetêka bweriri. 42 A- 
wo ku lunaku olwoluberyeberye 
ku naku omusanvu, mu matulutulu 
enkya. neba'ja ku ntana, nebaleta 
2 ebyakalosa byebategeka. Nebalaba 
e'jinja nga liiringisibwa okuva ku 


3 ntana. Nebaingiramu, nebatasi- |! 23 naye ye nebatamulaba. 
nga mulimbo gwa Mukama wafe); 


LUKA. 








4 Isa. Awo olwātūka bwebali basa- | 


mäliri'de olwekyo, laba, abantu ba- | 
b Mat. 16. 
21. 
“Tok.2.22. 
dMat. 28.8. 
Ma'k. 16. 
10. 
t Luk. 8. 3. 
/ Ma'k. 16. 
11. 
7 Yok. 20. 
3, 6. 
i Ma'k. 16. 
12. 
k Mat. 18. 
20. 
t 
+ 





5 'de engoye ezimasamasa ; awo bwc- 
bali batya, nga bakutamye amaso 
gābwe wansi, nebabagamba nti Kiki 
ekibanonyesa omulamu mu bafu? 

6 Taliwo wano, naye azuki'de : è mu- 
'jukire bweyayogera na'mwe nga- 

7 kyali mu Galiraya, ngagamba nti 
Kigwanira Omwana womuntu oku- 
webwayo mu mikono gyabantu aba- 
lina ebibi, nokukomererwa, ne ku 

8 lunaku olwokusatu okuzūkira. cA- 

9 wo neba jukira ebigambobye, ¢ ne- 
bava ku ntana neba dayo, ebyo byo- 
na nebabibūlira bali ekumi nomu, 

10 nabalala bona. Bali Malyamu Ma- 
gudalene, ne “ Yowana, ne Malyamu 
(nyina) Yakobo: nabakazi abalala 
wamu nabo nebabulira abatume ebi- 

11 gambo ebyo. J Ebigambo ebyo ne- 

ifanana mu maso gabwe nga bya 

12 busirusiru ; nebataba'kiriza. Na- 

ye Petero nāgolokoka na dukana 

u ntana; nakutama nalingiza nā- 

labamu ebiwero ebya bafuta, nga 

biri byo'ka ; nakomawo ewuwe, nga 
yewunya ebiba'dewo. 

iAwo laba, ku lunaku olwo, babiri 
kubo bili nga bagenda mu mbuga 
erinya lyayo Emawo, eyali ewalako 

14 Neyerusalemi, sutadyo nkāga. Ne- 
banyumya bo'ka na bo'ka ebyo byo- 

la na ebiba'dewo. Awo olwātūka bāli 

. nga banyumya nga bebūzaganya, 

- kIsa ye nyini nābasemberera, nāge- 

16 nda wamu nabo. Naye amaso ga- 
bwe negazibwa baleme okumutegé- 

17 ra. Nabagamba uti Bigambo ki 
byemubizaganya nga mutambula ? 

13 Nebaimirira nga bawōte'de. Omu 
kubo lerinyalye Kuleopa na'damu 
namugamba nti 'Gwosula we'ka mu 
Yerusalemi atamanyi ebyabamu mu 

19 naku zino? Nabagamba nti Biga- 

` mbo ki? Nebamugamba nti Ebya 
Isa Omunazalesi, eyali na'bi owa- 
manyi mu byeyakolerānga nebye- 
yayogererānga mu maso ga Kato- 

20 nda ne mu gabantu bona; ne baka- 
bona abakulu nabakungu ba'fe bwe- 
bamuwayo okumusalira omusāngo 
ogwokumu'ta, nebamukomerera. 

21 Naye 'fe twali tusubira nti yalinu- 
nula Isiraeri. Ate ne ku bino byo- 
na, lero zino enaku satu ebigambo 

22 bino kasoke'de bibawo. Era naba- 
kazi abamu abewa'fe batuwunikiri- 
'za. abake'de okugenda ku ntana ; 

23 nebatasanga mulambogwe, neba'ja 
nebagamba nti balabye okwolese- 
bwa kwa bamalaika abagambye nti 

24 mulamu. Nabamu kwabo ababa'de 
na'fe bagenze ku ntāna, nebasanga 
bwebatyo ngabakazi bwebagambye, 

Kale ye 

nabagamba nti 'Mwe abasirnsiru, i 


biri nebaimirira webali, nga bamba- 
13 
t Yok. 19. 
25. 





“Bik. 17.3. 
1 Pet. 1.11. 


” Ma'k. 16. 

14. 

VWaok.29. 19. 
| 1 kol. 15.5. 


| 


| 





IN 
ker | . 
a 
7 


/Yok.5,28. 
1 Yok, 5.11. 
7 Yok. 8. 
12:9.5:12 
35, 46. 


i Yok.3.19. 
An. B. 

kMala.3.1. 
Mat. 3. 1. 
Luk. 2. 2, 
! Bik. 19, 4. 
m Is, 4. 64 


$ 
4 










"36 


abagayavu mu mutima oku'kiriza | 


byona bana'bi  byebayoyeranga ; 
26“ tekyagwanira Masiya okubonya- 
bonyezebwa ebyo, alyoke aingire mu 
27 kitibwakye! Nasokera ku # Musa 
ne ku ?bana'bi bona, nabategeza 
mu byawandikibwa ebyo byona e- 
28 byamuwandikirwa ye. Nebasembe- 
ra kumpi nembuga | Alang bagenda- 
mu: ye naba ngabaisa olkugenda 
29 mu maso. Nebamuwaliriza nga ba- 
gamba nti Tūla na'fe: kubanga obu- 
'de bugenda okuwungera, nenjuba 
egolobye kakano. Naingira okutūla 
30 nabo. Awo olwātūka yali atu'de 
nabo ku 'mere, natola omugati nā- 
gwebaza, nāgumenyamu nabawa. 


: | 31 Amaso gabwe negazibuka nebamu- 


tegēra; nabulirawo bo obutamulaba. 
32 Nebebūzaganya nti Emitima gya'fe 
tegyaba'de gitutyemuka munda ya- 
'fe, bweyaba'de ayogera na'fe mu 
'kubo, ngatabi'kulira ebyawandiki- 
33 bwa? Nebaimuka mu kisêra ekyo 
nebakomawo Eyerusgalemi, nebasa- 
nga bali ekumi nomu, nabo bebali 
34 nabo, nga bakung'anye nga baga- 
mba nti Mazima Mukama wa'fe azii- 
33 ki'de era Palabiki'de Simoni. Nabo 
nebabanyonyola biri ebyomu'knbo, 
ne bweyategčrekese gyebali olwo- 
kumenyamu omugāti. 

"Awo bali nga bakyayogera ebyo, 
ye ye nyini naimirira wakati wabwe, 
nabagamba nti Emirembe gibe mu- 
37 'mwe. Naye nebekanga nebatya, 

nebalowoza balaba muzimu. 
38 Nabagamba nti Ekiberalikiriza ki- 
ki? Nokubisabiisa ku'jira ki mu 
39 mitima gyamwe? Mulabe engalo 


zange nebigere byange, nga 'nze 
'nzuno mwene: munkwateko mu- 
labe; kubanga omuzimu tegulina 
nyama na magumba, nga bwemula- 
40 ba 'nze bweninabyo. Bweyamala 
okwogera ekyo, nabalaga engaloze 
41 nebigerebye. Awo bwebali tebana- 
ba ku'kiriza olwesanyu, nga bewu- 
nya, nabagamba nti Mulina ekiribwa 
49 wano? Nebamuwa ekitūndu ekye- 
43 kyenyanja ekyokye. #Nakitola na- 
kirira mu maso gabwe. 
44 Nabagamba nti t Bino bye biga- 
“mbo byange byenababülira, uga 
nkyali na'mwe, bwekigwanira byo- 
na okutükirizibwa, hang aka 
'nze mu mateka ga Musa, ne mu 


45 bana'bi ne mu zabuli, Nalyoka abi- 3 


'kula amagezi gabwe, bategere ebya- 
46 wandikibwa; na mba nti Bwe- 
kityo bwekyawandikibwa, Masiya 
okubonyabonyezebwa nokuzūkira 
mu bafu ku luuaku olwokusatu ; 
47 era wamawanga gona okubilirwa- 
nga okwenenya 7 noku'gyibwako 
ebibi mu liuyalye, okusokera ku Ye- 
48 rusalemi. 'Mwe #bajulirwa bebyo. 
49 Era 4 laba mbawereza 'mwe okusii- 
biza kwa Kitānge: naye mubere 
mu kibuga 'okutiisa Iwemulyamba- 
zibwa amanyi agava wa gula. 
50 Nābatwāla ebwera > nabatuasa 
Ebesaniya: naimusa emikonogye 
51 nabawa omukisa. <Awo olwatiika 
ngakyabawa omukisa, nābāwakana- 
52 ko, natwalibwa mu 'gulu. dNabo 
- nebamusinra, nebakomawo Eyeru- 
53 salemi nesavyu lingi: nebaberanga 
e n yekalu bulijo, nga bebaza Ka- 
tonda. 





ENJIRI NGA BWEYAWANDIKIBWA 


YOKANA. 


1 Ku luberyeberye a waliwo Kiga- 
mbo, Kigambo naba òawali Kato- 
2 nda, “Kigambo naba Katonda. 40- 

yo yaliwo ku luberyeberve awali 
3 Katonda. ¢Ebintu byona byakole- 
bwa kubwoyo ; era awatali ye tewa- 
kolebwa kintu na kimu ekyakole- 
4 bwa. /Obulamu bwali muye; obn- 
lamu nebuba omnsana gwabantu. 
5 iOmusana negwaka mu kizikiza, 
6 's0 ekizikiza tekyagutegera. £Wa.- 
labika omuntu. Katonda gwevatu- 
7 ma, erinyalye Yokana. !0Oyo ya'ja 
olwokutegeza ategeze ehyomusana, 
8 bona ba kirize kububwe. Oyo siye 
omusana, wabula okutegeza ebyo- 
9 musana. "Waliwo omnsang ogwa- 
mazima, ogwakira buli inuntu, nga 





10 gu'ja munsi. Yali munsi, * ensi ya- 
kolebwa kububwe, era ensi teyamu- 
11 tegera. 0 Ya'ja mu matwālege, na- 
ye abali mu matwilege tebamuse- 
12 mbeza. P Naye bona abamusembe- 
za yabawa obuinza okufiika abina 
ha Katonda, he ba'kiriza erinyalye : 
18 r abatazalibwa musai, newakuba'de 
okwagala kwomubiri, newakuba'de 
okwagala kwomuntu, naye (abaza- 
14 libwa) Katonda. #Kigambo !nafu- 
ka #omubiri, niberako gyetuli ne. 
tulaba ekitibwakye, ekitibwa nge- 
kvoyo eyazālibwa omu ye'ka Kita- 
'fe). #nga'ju'de ekisa namazima. 
15 z Yokana namutegeza nāyogerera 
wa'gulu ngayogera nti Oyo gwena- 
gamba nti 4A’ja enyama wange a- 


` 
a) 
P 
He 
mp 5 


ua 
n 


This 
rane 
D pa r 


-a m e ———— -~ 


— m 


“aik d amadhani ndika, janin Ng 





1. 16—2. 9. 





b Yok.8. 58. 
Bak. 1. 1 


“Bef.1.6-8. 
Bak. 1. 19; 
2. 9, 10. 

d Kurv. 29. 
1 neb. 
Bal. 3. 24; 
5, 21; 6,14 


1Yok.5.33 
#Yok.3.38. 


Wala.4.5. 
Mat.17.10. 
~ Ma. 18. 
16, 18. 


a Mat. 3.3. 
Mak. 1.2. 
Luk. 3. 4 


“Is. 40. 3. 


PMat.2.11. 


2 
pant 
PRE 

Tr 


Fa 


s 
Q. 

KHF 

te 

tù 


w 
Laad 
9N 


mug 


YOKANA. 


nsose 'nze: V kuhanga ve yali owo- 39 wa? Nabagamba nti Mu'je, mnna- 


16 luberyeberye nange. Kubauga ku 
c ku'julakwe 'fe fena kwetwawe- 
17 bwa, nekisa mu kifo kyekisa. Ku- 
banga “amateka giwebwa kubwa 
Musa; “ekisa namazima byabawo 
18 kubwa Isa Masiya. /Tewali eyali 
alabye ku Katonda wonawona; vO- 
mwana eyazalibwa omu ye'ka, aba 
mu kifuba kya Kita'fe, oyo yamute- 


geza. 

19 Kuno kwe ikutegeza kwa Yoka- 
na, Abayudaya nbava Eyeruralemi 
bwebimutumira bakabona Nabale- 

20 vi okumubuza nti 'Gwani? £Na- 
yaba, nategana; nayatula nti 

21 'Nze si 'uze Masiya. Nebamubuza 
nti Kale |woli ani? oli 'Eriya? Nā- 
gamba nti Si 'nze ye. 'Gwe M na- 

22 'bi oli? Na'damu nti Ne'da. Awo 
nebamugamba nti Lwoli ani? tuba- 
'demu abatutumye. Weit3 ani? 

23 u Nagamba nti 'Nze ndi 'dovozi lyo- 
muntu ayogerera wa'gulu mu 'dū- 
ngu nti Mulung'amye olugūdo lwa 
Mukama," nga na'bi Isaya bweya- 

24 Joena Abatumibwa bali ba mu 

25 Bafalisayo. Nebamubūza, nebamu- 
gamba nti Oba gwe toli Masiva. oba 
Eriya, oba na'bi uli, kale kiki ekiku- 

26 batizisa ? Yokaua nība'damu, nga- 
gamba nti 'Nze ? mbatiza nama'zi: 
wakati mu'mwe aimiri'de omuntu 

27 gwemutamanyi, aja enyuma wa- 
nge, 'so nange sisanira kusumulula 

28 lukoba Iwa ngatoye. Ebyo byako- 
. lerwa Besaniya, emitala wa Yol- 
dani, Yokana gyeyabatirizānga. 

29 Olunaku olwokubiri nalaba Isa 
nga'ja gyali, nagamba nti Laba, 
"Omwana gwendiga gwa Katonda, 

30 t a'gyawo ebibi byensi! oyo gwena- 
gamba nti Enyuma wange a'ja omu- 
ntu ansose: kubanga ye yali owo- 

31 luberyeberye nange. Nange samu- 
manya: naye ayolesebwe Isiraeri, 
t kyenava nji ja nga mbatiza nama- 

32 'zi. “ Yokana nategeza ngagamba 
nti Nalaba Omwoyo ngava mu 'gu- 

33 ln ngejiba; nabera kuye. Nange 
samuwanya: naye eyantama oku- 
batiza nama'zi, ye yang'amba nti 
Gwoliraba Omwoyo nga ka ngabera 
kuye, Yoyo yabatiza Nomwoyo O- 

34 mutukuvu. Nange nendaba, ne- 
ai ng nti oyo ye Mwana wa Ka- 


A. . 

85 Olunaku olwokubiri nate Yokana 
ya auniri'de nabokubaigirizwabe 

36 babiri; natunulira Isa ngatambula, 
nagamba nti Laba, Omwana gwe- 

37 ndiga gwa Katonda: Abaigirizwa 
abo nbabiri nebawnlira ngavogera, 

38 nebagoberera Isa. Isa nakyuka na- 


labawo. Neba' ja nebalaba wasula; 
nebasula ewuwe olunaku olwo: o- 

40 bu'de bwali nga sawa ya kumi. YA- 
ndereya, muganda wa Simoni Pete- 
ro, ye mwne wokubiri abiwnlira 
Yokana (ngayogera), nebamugobe- 

41 rera. Ye nasoka okulaba muganda- 
we ye Simoni, namugamba nti Tula- 
bye Masiya, amakulu gakyo bweki- 
tegezebwa nti Eyafukibwakoamafu- 

42 ta. Namnletaeri Isa. Isa namutu- 
nulira, nagamba nti 'Gwe Simoni 
omwana wa Yokana: onoitibwanga 
Kefa, [amakulu galyo bweritegeze- 
bwa nti Petero). 

43 Olunaku olwokubiri yayagala o- 
kuvayo okugenda Egaliraya, alaba 
Firipo: Isa namugamba nti Ngobe- 

44 rera. Naye Firipo yali Webesnsai- 
da, mu kibuga kya Andereya ne Pe- 

45 tero. Firipo nalaba ? Nasanaeri nī- 
mugamba nti Tulabye oyo 4 Musa 


46 wenazalesi. Nasanaeri namugamba 
nti “Mu Nazalesi muinza okuvamn 
ekintu ekiruvgi? Firipo nāmugn- 

47 mba nti 'Jangu olabe. Isa nalaba 
Nasanneri nga ja gyali, nimwogera- 
ko nti Laba: Omnisiraeri wawu, ata- 

48 limu bukiisa! Nasangeri nimuga- 
mba nti Wantegerera wa? Isa na- 
'damu namugamba nti Firipo bwa: 
ba'de tanakuita, bwoba'de mu mu- 

49 tini, nenkulaba. Nasanaeri namu- 
'damu nti Labi, 'gwe Mwana wa Ka- 

50 tonda; 'gwe Kabaka wa Isiraeri. Isa 
na'damu namugamba nti Kubanga 
nkugambye nti nkulabye mu muti- 
ni.o'kiri'za? Oliraba ebikulu okuki- 

51 ra ebyo. Namugamba nti Dala dala 
mbagamba nti. Mnliraba e'guln nga 
libi'kuse, ne bamalaika ba Katonda 

. nga balinya era nga ba kira ku M wā- 
na womuntu. 


OLUNAKU olwokusatu, newaba e- 
mbaga eyobugole mu Kana Ekve- 

2 galiraya; ne nyina Isa yaliwo; Isa 
nebamuita nabaigirizwabe ku mba- 

8 ga. Naye omwenge bwegwa gwawo, 
.nyiva Isa namugamba nti Tebalina 
4 mwenge. Isa namugamba nti Omu- 
kyala, nvunāna ki 'nze nawe? eki- 
5 sera kyange tekinaba kutuka. Nyi- 
na nāgamba abawereza nti Kyana- 
6 bagamba kyona, kyemukola. Wali- 
wo anmasuwa agamainja mukaga, 
agitekebwawo “ olwempisa eyokn- 
tukuza Kwabavudaya, buli limu nga 
livamn ensuwa nga biri oba satu. 
7 Isa nabagamba nti Amasuwa muga. 
'juze amazi. Nebaga juza okutūsa 


balaba nga bamugoberera, nibaga-; 8 ku migo. Nabagamba nti Musene 


mba nti Munonya ki? Nebamnga- 
mba nti Labi [amaknlu gakyo bwe- 


kitegezebwa nti Omnigiriza |, osnla 





kakano, mutwalire omugabnzi we- 
9 mbaga. Nebamntwalira. Awo o- 
mngabuzi wembaga bweyalega ku 


?Yok. 21.9. 


€ Lub. 3. 
15; 49. 10. 





17. 14; 9. 6; 
i 83. 2 
| Mi. 5. 2. 
| Zek. 6. 12; 
, 9. 9. 
Luk. 2.27. 
| Mat. 2.2, 
Luk. 2. 4. 
d Yok. 7. 





!' f Lub, R 
12. 


m am a akih Ay AA 








YOKANA. 





b Mat. 12. 
46. 


Kuv.1214. 
Ma. 16.14, 
16:4. 4:11. 
53. 


4 Mat. 21. 
12. 


e Zab. 03.9. 


S Mat. 12. 


I Mat 28. 
61: 27. 40. 
Muk. 14. 
58; 15. 29. 


t Luk. 24.8. 


k 1 Sam. 
16. 7. 
1 Byom. 
23. 9. 






mazi agafuse omwenge, nāītamanya 
pyeguvu'de [naye aba wereza abise- 
“ na amazi nebamanya |, omugabuzi 
wembaga naita awasi za omugole, 

10 namugamba nti Buli muntu asoka 
ku'sawo mwenge mulūngi; naye 
abantu bweba' kuta, nalyoka a'sawo 
omubi: (naye) 'gwoterese omulūngi 

11 okutūsa kakano. Kano ke kabone- 
ro Isa keyasokerako okukolera mu 
Kana Ekyegaliraya, nalabisa ekiti- 
bwakye; abaigirizwabe nebamu'ki- 
riza. 

12 Awo olnvanyuma lwekyo nasere- 

ngeta Ikaperunaumnu, ye ne nyina 

ne! bagandabe nabaigirizwabe : ne- 
bamalayo enaku si nyingi. 

c Okuitako Okwabayudaya kwali 
kunatera okutūka. Isa nayambuka 
14 Eyerusalemi. “4 Nasanga mu yeka- 

lu abatunda ente nendiga namayi- 

ba, nabawanyisa efeza nga batu de: 

15 nafula emigwa olukoba, nabagoba 
bona mu yekalu, nendiga nente ; na- 
yiwa efeza eza bali abawanyisa efe- 

16 za, navunika embawo zabwe; nīga- 
mba abäli batūnda amayiba nti Mu- 
'gvewo ebintu bina; muleme kufila 
nyumba ya Kitange nyumba ya bu- 

17 guzi. Abaigirizwabeneba'jukira nga 
kyawandikibwa nti e Obu gya bwe- 

18 nyumbayo bulindya. Awo Abayu- 
daya neba'damu nebamugamba nti 
J Kabonero ki kotwolesa akakukoza 

19 bino? Isa na'damu nabagamba nti 
u Mumenye yekalu eno, nange ndi- 

20 gizimbira enaku esatu. Awo Aba- 
yudaya nebogera nti Yekalu eno ya- 
zimbirwa emyaka amakurmi ana mu 
mukaga, nawe oligizimbira enaku 

21 satu? Naye yayogera ku yekalu ya 

22 mubirigwe. Awo bweyezukizibwa 
mu bafu, i abaigirizwabe neba'juki- 
ra nti yayogera ekyo; neba'kiriza 
ebyawandikibwa, nekigambo Isa 
kyeyayogera. 

23 Awo bweyali mu Yerusalemi ku 
Kuitako, ku mbaga, bangi neba'ki- 
'Tiza erinyalye, nga balaba obubone- 

24 robwe bweyakola. Naye Isa nata- 
beyabizamu kubanga yategera bona, 

25 era teyetaga muntu yena okutegeza 
cbyabantu; kubanga 4 ye nyini ya- 
tegera ebyali mu bantu. 


13 


Awo waliwo omantu owomu Bafa- 
lisayo: erinyalye Nikodemo, mwa- 

2 mi mu Bayndaya: 4 oyo na'ja gyali 
ekiro, nimngamba nti Labi, tuma- 
nyi nti oli muigiriza eyava eri Ka- 
“tonda: kubanga tewali muntu ai- 
nza okukola obnhonero buno bwo- 
kola 'gwe, wabnla Katonda ngali 
3 naye. Isa na'damu Bamuganm a nti 
Dala dala nkugamha nti bOmuntu 
bwatazalibwa mulūndi gwa kubiri 
tainza knlaha bwakabaka bwa Ka- 
4 tonda. Nikodemo namugamba nti 


Omuntu ainza atya okuzalibwa 
bwaba nga muka'de? ainza okuni- 
ngira mu lubuto Iwa nyina omulu- 
5 ndi ogwokubiri, nazalibwa? Isa 
na'damu nti Dala dala nkugamba 
nti c Omuntu bwatazalibwa mazi 
na Mwoyo, tainza kuingira mu bwa- 
6 kabaka bwa Katonda. Ekizalibwa 
oinubiri kiba mubiri; nekizalibwa 
7 Omwoyo kiba mwoyo. Tewewungya 
kubanga nkngambye nti Kibagwa- 
nira okuzalibwa omulindi ogvoku- 
8 biri. 4 Empewo ekiintira gyeyagala. 


2. 10—83. 25. | 


KWA 


E 


nowulira oknwūma kwayo, naye. 


tomanyi gyeva, newakuba'de gye- 
genda: bwatyo bwabera buli muntu 

9 yena azilibwa Omwoyo. Nikodemo 
na'damu namugamba nti Ebyo bii- 
10 nza bitya okubawo? Isa na'damu 
namugamba nti 'Gwe omuigiriza wa 

11 Isiraeri, nototegēra ebyo? “Dala 
dala nkogamba nti Twogera kyetu- 

manyi, tutezëząa kyetwalaba: '8o 
12 temu'kiriza kutegčza kwa'fe. Bwe- 

mbabuli'de ebyensi, nemuta kiriza, 

muli'kiriza mutya bwenibabilira 
13 cbyomu'guln ? / Tewali muntu eya- 

li alinye mu 'gnln, wabula eyava 

mu 'gulu, (ye) Mwana womuntu ali 
14 mu 'gulu. 9 Nga Musa bweyawani- 

ka omusota mu 'hingu, bwekityo 

Nomwana womuntu kimugwanira 
15 okuwanikibwa: huli muntu yena 
amu'kiriza “abere nobulamu obuta- 
'gwawo muye. 

k Kubanga Katonda bweyayagala 
ensi bwati, nokuwayo nāwayo OU- 
mwanawe eyazalibwa omu ye'ka, 
buli muntu yena amu'kiriza aleme 
okubula, naye abere nobnuiamn obu- 
17 ta'gwāwo. lKubanga Katonda te- 


16 


m Amu 'kiriza musinga : 
18 atamu'kiriza gumaze oknmngsinga, 
kubanga ta'kiri'za linya lya Mwa- 
“na eyazalihwa omu yaksa owa Ka- 
19 tonda. Guno gwe mnsingo kuba- 
nga nomusana gu'ze mnnsi, aba- 
ntu nehagala enzikiza okukira o- 
mnsana; kubanga ebikolwa bra. 
20 bwe byali bibi. ° Kubanga bali mn- 
ntu yena akola ebitasina akrawa 
omusana, 'a6 ta'ja eri omnsana, ebi- 
kolwabye bireme okunenyezehwa. 
21 Naye akola amazima a'ja eri omn- 
sana ebikolwabye birabike ngn bya- 
kolerwa mu Katona. 
22 Olnvanynma lwebyo Tsa na'ja na- 
baigirizwabe munsi Yebuyndaya; 
23 nalwayo nabo, Pnabatiza. Naye 
Yokana yali ngabatiriza mu Enoni 
' kumpi Nesalimn, kubanga yeri ama- 
'zi amangi : ” neha'jinga, nebabati- 
24 zibwanga. Kubanga " Yokana yali 
25 nga tanatekebwa mu komera. Abai- 
girizwa ba Yokana Nomnyudaya 
nebaba nempaka. mu bigambo ebyo- 


AAA AAA aaa a ana nanang 


tb sewn 


"Mat. 32 
KE 
Mat 43 


Lik. 2 =. 


4 Mub. 31. 
5 
) Kol 2IL 


-t 


a Yok 3. 
AAK. | 
47, D 3L 


"Yok 1.4 
9-11; 8 22 


e 
A 
3 

vy 
10 
pah 


?Yok 42 









8. 26—4. 33. 


26 kutnkuza. Neba'ja eri Yokana, ne- | 
bamugamba nti Labi, oli eyali nawe | 
emitala wa Yoludani, f gwewategċ- 
za, laba, oyo abatiza; nabantu bona 

27 ba'ja gyali. Yokana na'damu nā- 
gamba nti “Omuntu tainza kuganya 
kigambo kyona wabula ngakiwere- 

28 'dwa okuva mu 'gulu. 'Mwe be 
nyini muli bajulirwa bānge nga na- 
yogera nti “Si 'nze Masiya, naye 
nga natumibwa kumukulembera. 

29 Alina omugole yawasa : naye Y 1nu- 
kwāno gwoyo awasa, aimirira nga- 
muwulira, asanyukira nyo e'dobozi- 
rye awasi'za: kale esanyu lyānge 

30 eryo litiikiri'de. Ye kimugwanira 
okuknla, naye 'nze okutowala. 

31 Ava mu 'gulu #yafuga byona; 
a owomunsi aba wa munsi, ayogera 
bya munsi: ava mu 'guln yafuga 

82 byona. v Kyeyalaha era kyeyawu- 
lira kyategeza; 'so tewali muntu 

33 a'kiriza kutegezakwe. A kiri'za o- 
kutegezakwe, ngata'deko akabonc- 
roke nti Katonda wa mazima. “Ku. 

34 banga Katonda gweyatuma ayogcra 
birambo bya Katonda: knbanga, 
bwagaba Omwoyo, “tamagora. 

35 ¢ Kita fe ayagala Omwana, era ya- 

36 muwa byona mu mukonogwe. JA- 
'kiriza Omwana alina obulamu obu- 
ta'gwawo; naye ata kiriza Mwina, 
taliraba bulainu, naye obusūngu 
bwa Katonda bubera kuye. 

4 Awo Mukama wa'fe bweyategora 

nga Abafalisayo bawuli'de nti Isa 
aigiriza era nti 4 abatiza bangi oku- 

2 kira Yokana, [naye Isa ye npn 
teyabatiza, wabnla abnigirizwabe), 

8 nava mu Buyudaya, nāgenda Ega- 

4 liraya nate. Era kyamugwanira 
oknita mu Samaliya. 

5 Awo natika mu kibuga Ekyesa- 
maliya, kyebaita Sukali, ekiriranye 
olnsukn v Yakobo lweyawa omwa- 
nawe Yusufn: era mwilimn oln'zi 

6lwa Yakobo. Awo Isa yali akoye 
olugendo, namala gatūlirawo ku lu. 

7 'zi, obn'de nga sawa mukaga. Omu- 
kazi Omusamaliya na'ja okusnea 
amazi: Isa namngamba nti Mpa 

8 nywe. Knbanga abaigirizwahe ba- 
li bagenze mn kibnga okngula e'me- 

9 re. Awoomukazi Omnsamaliya nā- 

- mugamba nti 'Gwe Omuyudaya, 
kiki ekikusabya okunywa eri 'nze 
omnkazi Omusamaliya ? [Kubanga 

- o Abayudaya tebātabagana na Ba- 





t Yok. 1.34. 
“IKoLAT7. 


“ Yok. 1. 
WI. 


” Lu. 5 1. 


26; 15. 15. 
“Yok.7.16. 


dYok.1. 16. 
4 at. 11. 


1Yok.5. 10. 


b Lab. 4. 
19; 48. 22 
Yos 24 32 


e 2 Rasek 
loko, |10 samaliya.) Isa na'damu nāmnga- 
sa. 53. mba nti Singa oba'de omanyi eki- 
; rabo kva Katonda noyo akngamba 
nti Mpa nywe bwali, 'gwe wandi- 
d Ts. 123:| ` musabye. naye yandikuwa'de dama- 
toas, | 11'zi amalamu. Omnkazi nimnga- 
Zek. 11. mba nti Sebo, tolina kya knsenya, 
Ei TES nolu'zi mwanvu: kale o'gya wa a- 


'Gwoli mu- 


ame — —————— 





12 ma'zi ago amalamu ? 


YOKANA. 


| 20 bo, ndaba nti oli na'bi. 


kulun okukira jaja 'fe Yakobo, eyatu- 
wa olu'zi luno, eyanywangamu ye 
18 nabanabe nensoloze ? Isa na damu 
numngamba nti Buli muntu yena 
anywa ama'zi gano enyonta erimu- 
14 luma nate: naye “anywa amazi 
ago 'nze gendimnwa enyonta teri- 
mulumiradala emirembe gyona; na- 
ye ama'zi gendimnwa/ganifukanga 
mundaye ensulo yama'zi nga gaku- 
lukuta okutūka ku bulamn obuta- 
15 'gwawo. YOmukazi nimugamba 
nti Sebo, mpa nama'zi ago, enyonta 
ereme oku'nimanga, newakuba de 
16 oku'ja wano ewala okusenanga. Isa 
namugamba nti Genda oite 'balo, 
17 okomewo wano. Omnkazi na'damu 
nimngamba nti Sirina 'baze. Isa 
namugamba nti Oyoge'de bulingi 
18 nti Sirina 'baze; Kubanda walina 
ba'halo batino, naye gwolina kaka- 
no si 'balo: ekyo kyoyoge’de mazi- 
19 ma. Omukazi nimugamba nti Se- 
Bajaja fe 
bisinzizinga ¿ku lusozi luno; na- 
‘mwe mugamba nti 4 Eyerusaleni 
kye kifo ekigwana okusinzizanga- 
21 mu. Isa namugamba nti Omukya- 
la, nzi kiriza, ekisera ki'ja ! kyeba- 
talisinzizangamu Kita'fe ku lusozi 
luno newakuba'de mu Yerusalemi. 
22 'Mwe mumusinza kyemutamanyi ; 
'fe tusinza kyctumanyi; kubanga 
n obulokozi buva mn Bayudaya. 
23 Naye ekiscra ki'ja, era kitūse, aba- 
sinza amazima lwebanāsinzizānga 
Kita'fe mu mwoyo namazima: ku- 
banga Kita'fe anonya abali ngābo 
24 okubera abokumusinzānga. Kato- 
nda gwe Mwoyo: nibo abamusi- 
nza kibagwānira okusinzizinga mu 
25 mwoyo namazima. Omukazi na- 
mngamba nti 'Manyi nga Masiya 
aja gwebaita Eyafukibwako ama- 
futa: ye bwali'ja alitabūhra ebiga- 
26 mbo byona. Isa nāmugamba nti 
'Nze 'nzuno ° ayogera nawe. 
27 Amangwăgo abaigirizwabe neba. 
. "ja; nebewunya kubanga aba'de a- 
yogera nomukazi: naye tewali mu- 
ntn eyagamba nti Ononya ki? oba 
98 nti Kiki ekikwogeza naye? Awo 
omukazi naleka ensnwaye, nagenda 
29 mn kibuga, nābūlira abantu nti Mu- 
'je mnlabe omnntn ang'ambye bye- 
30 nakolānga byona: oyo Masiya? Ne- 
81 hava mu kibnga, neba'ja gyali. Na- 
ye abaigirizwa bāli nga bamwegairi- 
82 ra nga bagamba nti Labi, lya. Naye 
nibagamba nti Nina ekyokulya kye- 
38 ndya kyemutamanyi. Awo abaigi- 
rizwa nehogera boka na bo'ka nti 
Waliwo omuntn amnlete'de ekyoku- 
34 lya? Isa nibagamba nti ? Ekyoku- 
lya kyange kwe knkolīnga eyantn- 
ma byayagala nokutiikiriza omuli- 
35 mugwe. 'Mwe temwogera nti Fsi- 
ga'deyo emyezi ena okukūugula ku- 








e Yok. 6. 
35, 9, 








SY ok.?.38. 







8 Yok. 6. 

34;17.3,3. 
Bal. 6. wi. 
1Yok.5.20. 





























* Mat. 28. 
63, H. 
Ma'k. 14. 
61, 62. 
Yok. 9. 37. 







Wi gg E AA l SA AA 





YOKANA. 






lyoke kutuke? Laba, mbagamba nti 
Muimuseamaso mulabe enimiro nga 
r zimaze okutukula okukūngulibwa. 


Luk. 10. 2. | 36 sAkūngula awebwa empera, akung'a 


nya ebibala olwobulamu obuta'gwa- 
wo; asiga nakūngula basanyukire 
37 wamu. Kubanga ekigambo kino 
bwekiri bwekityo ekyamazima nti 
Asiga mulala, nakūngula mulala. 
33 'Nze nabatuma okukungula kyemu- 
takoleranga mirimu : abalala bako- 
la emirimu, na'mwe muingi'de emi- 
rimu gyabwe. 
89 Abomukibuga omwo Abasamaliya 
bangi kubo abamu 'kirisa olwekiga- 
. mbokyomukazi, eyateg:za nti Ang'a- 
40 mbye byenakolanga byona. Awo A- 
basamaliya bwebataka wali neba- 
mwegairira abēre nabo: nasulayo e- 
41 naku biri. Bangi nyo nebeyongera 
42 oku'kiriza olwekigambokye, nebaga- 
mbaomukazi nti Kakano tetu'kiri'za 
lwa kwogerakwo: kubanga twewu- 
liri'de 'fe'ka, nokutegara tutege'de 
. nga mazima ono ye Mulokozi wensi. 
43 Enaku ezo ebiri bwezaitawo, nā- 
44 vayo nagenda Egaliraya. Ponuka 
tIsa ye nyini yategeza nti Na'bi 
munsi yèwābwe tebamu'samu kiti- 
45 bwa. Awo bweyatūka Egaliraya, A- 
bagaliraya nebamusembeza, * bwe- 
balaba byona byeyakolera Eyerusa- 
lemi ku mbaga: 1 kubanga nabo 
bagenda ku mbaga. 
d6 Awo naja nate ku Kana Ekyega- 
liraya, # mweyatulira ama'zi omwe- 
nge. Era yaliyo omukungu wa ka- 
baka, eyalina omwanawe omulenzi 
yali alwali de mu Kaperunaumu. 
47 Oyo bweyawulira nti Isa avu'de 
Ebuyudaya ngatūse Egaliraya, na- 
'ja gyali, nīmwegairira aserengete 
awonye omwanawe; kubanga yali 
48 ngagenda kufa. Awo Isa nimuga- 
mba nti 2 Bwemutaliraba bubonero 
nebyamagero temuli'kiriza na kato- 
49 no. Omukingu namugamba nti 
Sebo, serengeta akana kange nga 
50 tekanaba kufa. Isa namugamba 
nti Genda; Omwanawo mulamu. 
Omuntu oyo na'kiriza ekigambo Isa 
51 kyamugambye, nagenda. Bweyali 
ngakyaserengeta, aba'dube neba- 
musisinkana nebogera nti omwana- 
52 we mulamu. Awo nababuliriza esa- 
wa inweyashikide. Awo nebamu. 
“gamba nti Jo obu'de nga sawa ya 
musanvu omusu'ja negumuwonako. 
53 Awo kitawe nategera nti mu sawa 
eyo Isa mweyamugambira nti O- 
mwanawo mulamu: ye na'kiriza ne- 
54 nyumbaye yona. Kavo ke kabonero 
akokubiri nate Isa keyakola bwe- 
yava Ebnyudava oku'ja Egaliraya. 


5 OLUVANYUMA Iwebyo a newaba e- 
mbaga Yabayudaya; Isa naya- 
mbuka ku Yerusalemi. 


mulyango) gwendiga waliwo ekidi- 
ba. kyebaita mu Lwebulaniya Bese- 
suda, nga kiriko ebigango bitano. 
3 Mwebyo mwagalamirangamu ekibi- 
na kyabalwa de, abezibe bamaso, a- 
5 balema, abakozimbye. Newabawo 


omuntu eyali nendwa'de (nga yaka- | 
amakumi 


mala) emyaka asatu mu 
6 munana. Isa bweyalaba oyo ngaga- 
lami'de, nategera nga yakamala e- 
naku nyingi, namugamba nti Oya- 
7 gala okuba omulamu? Omulwa de 
namu'damu nti Sebo, sirina muntu 
ausula mu kidiba ama'zi wegesere- 
ya: 'nze wenji jira, omulala nganso- 
8 se oku'kamu. Isa namugamba nti 
Golokoka, wetike ekitandakyo, ota- 
9 mbule. Amangwago omuntu naba 
mulamu neyetika ekitandakye, na- 
tambula. 

10 Naye olunaku olwo Jwali Iwa sa- 
biti. Awo Abayudaya nebamuga- 
mba oyo awonyezebwa nti Lero sa- 
biti, < muzizo 'gwe okwetika ekita- 

11 ndakyo. Naye naba'damu nti Oli 
amponye'za ye yang ambye nti We- 

12 tike ekitandakyo otambule. Neba- 
mubuza uti Omuntu oyo yani eya- 
kugambye nti Wetike otambule ? 

13 Naye eyawonye nga tamauyi bwali ; 
knbanga Isa yali yegende'de, aba- 
ntu abali mu kifo kiri nga bangi. 

14 Oluvanyuma lwebyo Isa namulaba 
mu yekalu, namugamba nti Laba, 
oli mulamu: d4toyononanga nate, 
ekigambo ekisinga obubi kireme'o- 

15 kukubako. Omuntn oyo nagenda 

. nabulira Abayudaya nti Isa ye ya- 

16 mponya. Awo Abayudaya kyebava 
bai'ganya Isa kubanga yakolera c- 

17 byo ku sabiti. Naye Isa naba damu 
nti Kitange akola okutusa kakano, 

18 nange nkola. Awo Abayudaya kye- 
bava beyongera okusala amagezi 
okumu'ta kubanga tasobe'za sabiti 
yo'ka, era naye yaita Katonda kita- 
we ye, “nga yenkanyankanya ne 

- Katonda. | 
19 Awo Isa na'damu nabagamba nti 
Dala dala mbagamba nti Omwana 
tainza ye'ka kukola kintu, bwatala- 
bira ku Kitawe ngakola: kubanga 
ye byakola byona, Nomwana byako- 

20 la bwatyo. Kubanga Kitange aya- 
gala Omwana, amulaga byona bya- 
kola. ye nyini ; era alimulaga emiri- 
mu eminene egisinga egyo ‘mwe 

21 mwewunye. Kubanga Kitänge bwa- 
zukiza abafu nabawa obulamu, 
J bwatyo Nomwana abawa obulamu 

22 boua bayagala okuwa. Kubanga Ki- 
tānge nokusala tasalira muntu mu- 
sango, naye 9 yawa Omwana (oku- 

23 sala) omusingo gwona ; bona ba'sê- 
ngamu Omwana ekitibwa, nga bwe- 
ba'simu Kitange ekitibwa. Ata'sa- 

mu Mwana kitibwa, nga ta'samu ki- 





BNek. 31; 
12 m 





| 
4. 36— 6. 23. 


2 Naye mu Yerusalemi awali è(o- | 








d Mat 32 í 
43 








6. 4-6. 22. 





i Yok. 3. 
16, 18. 


b1 Yok. 3. 
l4 


#Yok 1.18. 


t1Yok.5.9. 
"Yok. 3.2. 


Mat. 3. 
17. 


#Yok._1.18. 


Yok. 1. 45. 
Yok. 1.11. 





YOKANA. 
| 24 tibwa Kitāwe eyamutuma. Dala da- 


'za; € kubanga yampandikira 'nze. 


la mbagamba nti :Awulira ekigambo | 47 Naye bwemuta'kiriza oyo byeyawa- 


kyange, na'kiriza oyo eyantuma, ali- 
na obulamu obuta'gwawo, 's0 tali'ja 
mu musango, “naye ngavu'de mu 

25 kufa okutika mn bulamu. Dala da- 
la mbagamba nti Ekisera ki'ja era 
wekiri kakano ! abafu Iwebaliwulira 
e'dobozi Lyomwana wa katonda, 
nabo abaliwulira baliba balamu. 

26 Kuba nga Kitange bwalina obulamu 
muye, bwatyo bweyawa Omwaua 

27 okuba nobulamu muye; era yamu- 
wa obuinza okusala omusāngo,™ ku- 

28 banga ye Mwana womuntu. Te- 
mwewunya ekyo: kubanga ekisera 
ki'ja bona abali mu ntana lwebali- 
wulira e'dobozirye, ” nebavama; 

29 0 abo abakolanga ebiriingi balizuki 
rira obulamu ; nabo abakolanga e. 
bitasana balizukirira amusango. 

30 'Nze siinza kukola kintu kubwā- 
nge: nga bwempulira, bwensala: 
nomusango gwensala gwa ngonga; 
P kubanga sinonya byenjagala 'nze, 

31 wabula eyantuma byayagala. Bwe- 
netegeza ebyange 'nze, okutegeza 

32 kwange si kwa mazima. 7 Waliwo 
omulala ategeza ebyange; nange 
'manyi nti ebyange byategeza bya 

33 mazima. Mwe mwatumira Yokana 

34 snaye nàtegeza amazima. Naye oku- 
tegeza kwomuntu siku'kiriza 'nze: 
naye njogera ebyo 'mwe mulokoke. 

35 Oyo yali tabaza eyaka, emasama- 
sa, na mwe mwayagala ekisera kito- 
no okusanyukira okutangalakwe. 

36 ! Naye okutegeza kwenina kwe ku- 
kulu okusinga okwa Yokana : kuba. 
nga emirimu Kitange gyeyampa o. 
kutūkiriza, “emirimu gye nyini gye- 
nkola, gye gitegeza ebyange nga Ki- 

37 tānge ye yantuma. Era Kitange 
eyantuma oyo X ye yategeza ebya- 

. nge. Temwawnulira 'dobozirye na ka- 
tono. 4 newakuba'de okulaba ekifa- 

33 nanyikye. 'So temunlipa kigambokye 
nga kibera mu'mwe: kubanga oyo 

39 gweyatuma temumu'kiriza. <Mu- 

- nonya mu byawandikibwa, kubanga 

"mwe mulowoza nti mubyo mulina 
obulamu obuta'gwawo; 4 nebyo bye 

40 bitegeza ebyange; era b temwagala 

41 ku'ja gyendi okubêra nobulamu. Si- 

42 webwa bantu kitibwa. Naye mba- 
tege'de mwe ngokwagala kwa Ka- 

43 tonda tekubalimu. 'Nze na'ja mn 
linya lya Kitange, naye temunse- 

mbeza; omulala bwali'ja mu linya- 

44 Iye kububwe mulimusembeza. 'Mwe 
muinza mutya okn'kiriza bwemwa- 
galaokuwebwa ekitibwa 'mwe'ka na 
'mwe'ka nemutanonya kitibwa eki- 


45 va eri Katonda ali omu ye'ka? Te-| 
mulowoza nti 'nze ndibalopa eri! 
Kitange: gyali abalōpa, ye Musa 

Kuba singa mu'ki- 

riza Musa, nange mwandinzi kiri- 


46 gwemusibira. 


| 





ndika, muli'kiriza mutya ebigambo 
byäuge ? 


6 OLUVANYUMA #lwebyo Isa nage- 
nda emitala wenyauja Eyegaliraya 
2 Eyetiberiya. Ekibina ekinene ue- 

kimugoberera kubanga balaba obu- 

8 bonero bweyakola ku balwa'de. Isa 
nalinya ku lusozi natila eyo nabai- 
4 girizwabe. v Nokuitako, embaga 
Xabayudaya, kwali kunatera okutū- 
bka. c Awo Isa naimusa amaso, nā- 
laba ekibina ekinene nga ki ja gya- 

li, nagamba Firipo nti Tunagula 

6 wa e'mere, bano gyebanälya? Ya- 
. yogera atyo kumukema, ngamanyi 
7 ye'ka kyagenda okukola. Firipo 
namu'damu nti E'mere (egulibwa) 
dinali ebikumi ebibiri tebabune, buli 
8 muntu okulyako akatono. Omnu 
ku baigirizwabe, ye Andereya mmu- 
9 ganda wa Simoni Petero, namuga- 
mba nti Waliwo omulenzi wano 
alina emigati etāno egya sayiri ne- 
byenyanja hibiri; naye bino bina- 
bagasa ki abenkani de awo obungi? 

10 Isa nagamba nti Mutuze abantu. 

Era waliwo esnbi lingi mu kifo 
ekyo. Awo abasaja nebatūla, omu. 

11 wendo ngenkumi tano. Awo Isa 

natola emigati; neyebaza; nagabira 

bali abatu'de ; nebyenyanja bwatyo 

12 ngabwebayagala. Bweba'kuta na- 

gamba abaigirizwabe nti Mukung'a- 

nye obukunkumuka obusiga'dewo, 

13 waleme okubula ekintu. Awo ne- 

babukung'anya neba'juza ebi'bo kn- 
mi na bibiri nobukunkumuka obwe- 
migati etano egya sayiri, bali abalya 

14 bwebalemwa. Awo abantu bweba- 
laba akabonero keyakola, nebaga- 
mba nti Mazima ono ye 4 na'bi oyo 

a'ja munsi. 

Awo Isa bweyategera nga bage- 
nda oku'ja okumukwata, bamufule 
Ta na'dayo nate ku lusozi ye- 

ka. < 

e Naye obu'de bwebwawungera, 
abaigirizwabe nebaserengetā ku 
17 nyanja; nebasabala mu lyato, bali 

bawunguka enyanja (okugenda) E- 

kaperunaumu. Nobu'de bwali bu- 

zibye 'songa ne Isa tanaba kutuka 

18 gyebali. Enyanja nesikūka, omu- 

19 yaga mungi nga gukiinta. Awo 

webamala okuvuga esutadyo nga- 
makumi abiri mn tano, oba maku- 

mi asatu, nebalaba Isa ngatambulira 

ku nyanja, ngasemberera eryato; 

20 nebatya. Naye nabagamba nti 'Nze 

21 'nzuno, temutya. Awo neba'kiriza 

okumuingiza mu lyato ; amangwago 
eryato nerigoba ku 'tale gyebali ba- 

| genda. : 

: 22 Olunaku olwoknbiri, ekibina e- 

“ kyali kiimiri'de emitala wenyanja 


19 


16 





12. 3; 18. 


8. 1. 
€ Mat. 14. 
14. 


Muwk. 6.33. 
Luk. 9. 12. 


d Lub. 44. 
10. 
Ma. 18. 15, 
18. 
Mat. 11. 3. 


' Mat. 14. 
Muk.6.47. 









YOKANA. 6. 23-65. 





























































82 
bwebilaba nga teriyo lyāto dala, mba nti Temwemulngnnya 'mwe'ka 
wabula erimu, era nga ne Isa tasi- | 44 na mweka. ''Pewali sinza kuja | ¢ Lu. 14 
ba'de wamu mu lyäto nabaigirizwa- gyendi Kitange eyantuma bwata- 
be, naye abaigirizwabe nga bagenda muwalula; nange ndimnziukiriza ' 
23 bo'ka, ‘naye amato amalala gava 45 ku lunaku olwenkomerero. u Kya- Shan 
Etiberiya nga gagoba kumpi negye: wandikibwa mu bana'bi nti Ne bona yi ji” 
balira emigati Mukama wa'fe bwe- baliigirizibwa Katonda. Buli eya- | Beh. 1016 
24 yamala okwebaza|: awo ekibina walira eri Kitange naiga, a'ja gye- 
Dwebilaba nga Isa taliyo, newaku- | 46 ndi. “Si kubanga waliwo omnntu | “Yok L 
ba'de abaigiriz wabe, bo be nyini ne- eyali alabye ku Kitänge, # wabula ak i 
basabala mu māto gali neba'ja eyava eri Katonda, oyo ye yalaba | z. 
Ekaperunaumu, nga banonya Isa. |47 Kitange. Dala dala mbagamba nti | 
25 Bwebimulabira emitala wenyanja z A'kiriza alina obulamu obnta'gwa- | #Yok 3.16 
nebamupamba nti Labi. oze di wa- | 48, 49 wo. 'Nzo 'mere eyobulamu. Ba- 
26 no? Isa naba'damu nagamba nti jaja ba'mwe baliranga emanu mu: 
Dala dala mbagamba nti Mu'nonya | 50 'dungu, nebafa. Eno ye 'mere eva 
si kubanga mwataba obnboneronaye mu 'gulu, omuntu agiryeko, aleme 
kubanga mwalva ku migati nemu- 5lokufa. 'Nze 'mere enainu eyava 
27 'kuta. Temukolerera kya kulyaeki- mn 'gulu: omuntu bwalya ku mere 
/Yok.4.14. 'gwawo naye / ekyokulya ekirwawo eno aliba mulamu emirembe nemi- 
okutuka ku bulamn obuta'gwawo. rembe: era 4e'mere gyendigaba |“ Beh 16 
? Mat. 3 Omwana womuntu kyalibawa: #ku- gwe muabiri gwange, olwobulamu | >! 
ALE banga Kita'fe ye Katonda amu'si'za- Bwensi. 
28 ko oyo akabonero. Awo nebamuga- ! 52 Awo Abayndaya nebawakana bo- 
mba nti Tugire tutya okukola emiri- 'ka na bo ka, nga bagamba nti Ono 
29 mu gya Katonda ? Isa na'damu nā- ainza atya okutnwa omuhirigwe 
41 Yok. 3. bagamba nti i Guno gwe mulimugwa | 53 okugulya; nwo Isa nabagamba nti 
wa Katonda,oku'kiriza oyo gweyatuma. Dala dala mbagamba nti è Bwemu- | è Mat 95 
30 Awo nebamngamba nti Kale kabo- talya muhbiri gwa Mwana wa muntun | % 5 
nero ki'gwe kokola, tulabe, tuku'ki- nemunywa omusaipwe, temnlina 
k Kuv, 16. | 31 rize? okola mulimn ki? ¥ Bajaja | 54 bulamu mumwe. Agaya omubiri 
ó hal u ba'fe baliranga emaun mu 'dungu ; gwange, era anywa omusai gwange 
WS nga bwekyawandikibwa nti ! Yaba- alina obnlamu obuta'gwawo ; nange 
nere wa e'mere oknlya eyava mu ‘gulu. ndimuziikiriza ku lunaku olwenko- 
i Zah 78. | 32 Awo Isa nābagamba nti Dala dala | 55 merero. Kubanga omuhiri gwange 
H, 25. mbagamba nti Musa siye yabawa kye kyokulya dala, nomusai gwange 
e'mere eyava mu'gulu ; naye Kitä- | 56 kye kyokunywa dala. Agaya omu- 
nge yabawa e'mereeyamazima eva | biri gwange, era anywa Omusai | 
33 mu 'gulu. Kuhanga e'mere ya Ka- gwange, cabëra mu'ngze, ninge mu. | e1 Tok 4 
tonda yeyo eva mn 'gnlu eretera | 57 ye. Nga Kitange omnlamu bweya- | 254126. 
“Yok. 4 | 84 Ensi obulamn. in Awo nebamnga- ntuma, nange bwendi onmlamn ku- 
1» mba nti Mnkama wa'fe, tuwenga bwa Kitange; bwatyo angaya yaliba 
35 bnlijo e'mere eyo. Isa nabagamba | 58 omnlamn kubwange. Euo ye mere 
” Yok. 4. nti 'Nze ‘mere eyobulanu : zaja eyava mu 'gnln : si nga bajaja bwe- 
A gyendi enjala terimnliuna, anzi'ki- balya nebafa: ngaya e'mere eno ali- 
riza enyênta terimulüma na katono. ba mwamn emirembe nemirembe. 
36 Naye nabagamba nti mundabye, | 59 Ebyo yabyogerera mu kung'aniro 
37 era temu kiri za. Buli Kitange gwa- ngaigiriza mu Kaperunaumu. 
ma OK 10. mpa, ali'ja gyendi: va'ja gyendi 60 Awo bangi abomnhnigirizwabe | 
; ata '239. | 38 sirimugobera bweru na katono. Ku- bwehäwulira nebagamba nti Ekiga- 
I 0k.2.19. banga ? sava mu 'gulu knkola kye- mbo ekyo kizibu; ani sinza okuki- 
WAYA 28. njagala 'nze, wabnla oli eyantuma | 61 wulira ? Naye Isa bweyamanya mu- 
39 kyayagala. Fvantuma kyayagala ndaye nti abaigirizwabe bemulngu- 
AA I kino ” mu bona beyampa aleme oku- nyira kino, nabagamba nti Kino ki- 
339. mbula nomu naye 'mazikirize ku | 62 basita'za? kale 4 kiriba kitya bwe- Mak 16 | 
40 lunaku olwenkomerero. Kubanga muliraba Omwina womuntn negali- ; ! | 
Kitange kyayagala kye kino buli | 68 nyagyeyalioluberyeberye ? “Omwo- ' “2kol26 
muntu yena alaba Omwana namu- yo gwe guleta obulamn; omibiri; | 
'kiriza abe nobulamn obuta'gwawo ; teguliko kyegngasa : ebigambo bye-, | 
nange ndimuzūkiza ku lunaku olwe- mbagambye gwe mwoyo, bwe bula- 
nkomerero. 64 mu. Naye waliwo abalala mu'mwe | 
4i Awo Abhayndaya nebamwemnlu- abata'kiriza. Kubanga Isa yama- | 
gunyira kubanga yagamba nti 'Nze nya okuva ku luberyeberye abata- | 
42 'mere eyava mu 'gnlu. Nebagamba 'kiriza bwebali, era nagenda okumu- ! 
e Mat. 13. nti s Ono siye Isa omwana wa Yu- ! 65 Iyamu olukwe bwali. Nagamba nti | 
Lah AAN sufu, gwetumanyiko kitawe ne nyi- Kyenvu'de mbagamba nti Tewali 
Luk. 4 22. na? kakano ngamba atyn nti Nava;  trinza kuja gyendi bwatakiwebwa 





43 mu 'gulu? Isa na'damu nābaga- i 





Kitānge. 








6. 68—'7. 39. 


66 Abokubaigirizwabe bangi kyebava 
begendera, neba'dayo enyuma, ne- 

67 batatambulira wamu naye nate. A- 
wo isa nagamba ekumi nababiri 
nti Era na'mwe mwagala okwege- 

68 ndera? Simoni Petero namu'damu 
nti Mukama wa'fe, tunegendera eri 
ani? Olina ebigambo ebyobulamu 

69 obuta'gwawo. J Na'fe tu'kiri'za ne- 
tutegera nga 'gwoli mutukuvu wa 

70 Katonda. Isa naba'damu nti 9 Si 
'nze nabalonda 'mwe ekumi naba- 
biri, era omu ku'mwe ye setani? 

71 Yayogera ku Yuda (omwana) wa 
Simoni Isukalyoti, kubanga ye yali 
agenda okumulyamu olukwe, yomu 
ku kumi nababiri. 


Z Mat. 16. 
16. 


#Luk.6.13. 
Yok. 13.27. 


7 OLUVANYUMA lwebyo Isa natambu- 

la mu Galiraya: kubanga teya 
gala kutambula mu Buyudaya 4 ku- 
banga Abayudaya bali basala ama- 

2 gezi okumu'ta. Naye tembaga Ya- 

s - bayudaya yali enātera okntūka, ye 

'8 yensisira. Awo ° bagandabe neba- 
mugamba nti Va wano, ogende Ebu- 
yudaya, abaigirizwabo nabo balabe 

4 emirimugyo gyokola. Kubanga te- 
wali akolera kigambo mu kyama 
naye ye nyini ngayagala okulabika 
olwatu. Bwokola ebyo, weyoleke 

5 eri Ensi. Kubanga ne bagandabe 

6 tebimu'kiriza. Awo Isa nabagamba 
nti Ekisera kyange tekinaba kutū- 

“ka; naye ekisera kya mwe enaku 

7 zona kibèrawo nga kyetesetese. 4E- 
nsi teinza kukyawa 'mwe; naye 
ekyawa 'nze, “ kubanga 'nze ntegé- 
za ebyayo nti emirimu gyayo mibi. 

8 'Mwe mwambuke ku mbaga: 'nze 
sinaba kwambuka ku mbaga eno; 
kubanga ekisera kyange tekinaba 

9 kutūkirizibwa. Bweyamala okuba- 
gamba ebyo nasigala Egaliraya. 

10 Naye bagandahe bwebamala o- 
kwambuka kt mbaga, naye naya- 
mbuka, si Jwatu, naye nga mu kya. 

11 me Awo Abayudaya nebamuno- 

'mu mbaga, nebagamba nti Oli 

194 iru'dawa? Newaba okwemulugu- 

iya kungi mu bibina. Abalala ne- 

bagamba kuşe nti Mulangi; abalala 
nebagamba nti Ne'da, naye akya- 

18 mya ekibina. Naye tewali eyamwo- 
gerako olwatu / kubanga batya Aba- 
yudaya. 

14 Awo mu mbega wakati Isa naya- 

16 mbuka ku yekaln, nāigiriza.  Aba- 
yudaya nebewunya nebagamba nti 
Ono namanya atya oknsoma nga ta- 

16 naiga? Awo Isa nāba'damu näga- 
mba nti 7 Okuigiriza kwange si kwa- 

17 nge, naye kwoli eyantuma. Omn- 
ntu bwayagala okukola oli byayaga- 
Ja. alitegera oknigiriza kuno obanga 
kwava eri Katonda, obanga 'nzenjo- | 

18 gera bya magezi gange. Avogera ; 


d Yok. 28. 
19. 


'Yok3.19. 


SJ Yok. 12. 
42 


#Yok.S 11. 


“ebyamagezige, anonya ekitibwakye | 





YOKANA. 


ye: naye anonya ekitibwn kyoyo 

eyamutuma, OYO Wa MAZIMA, 'S0 

obutali butukirivu tebuli muye. 

ji t Musa teyabawa mateka, '80 mu- 

'mwe tewali akwata amateka? Mu. 

20 salira ki amagezi okunzi'ta? Eki- 

bina neba damu nti Olina omuzi- 

mu: ani asala amagezi okuku'ta? 

31 Isa na'damu nagamba nti Nakola 

omulimu gumu, na mwe 'mwena 

22 mwewunya. k Musa kyeyava abawa 

okukomola [si kubanga kwa Musa 

l naye kwa bajaja |; ne ku sabiti mu- 

28 komola omuntu. Omuntu bwako- 

- molebwa ku sabiti, amateka ga Mu- 

sa galeme okusoba; munsnnguwali- 

ra kubangan Rnafula omuntu omula- 

24 mu dala ku sabiti? 2a Temusalanga 

musāngo gwa maso, naye musale- 
nga omusango ogwensonga. 

Awo abamu abomu Yerusalemi 
nebagamba nti Gwebanonya oku'ta 
26 siye wuno? Naye, laba; ayogera 

lwatu, 'so tebaliko kyebamugamba. 
Abaknlu hamanyi'de dala ngono ye 

27 Masiya? 0Naye ono tumanyi gya- 
va: naye Masiya bwa'ja, tewali ate- 

28 pêra gyava. Awo Isa nāyogerera 
wa'gulu mu yekalu ngaigiriza naga- 
mba nti 'Nze mu'manyi. era ne gye- 
NVA mumanyiyo ; nange sa'ja ku- 
bwange 'nze'ka, naye oli eyantuma 
ye wa mazima, gwemutamanyi 
29 "mwe. 'Nze 'mumanyi; kubanga 
50 nava gyali naye ye yantuma. Awo 
bali nebasala amageziokumukwata, 
naye tewali eyamutekako omukono, 
kubanga ekiserakye kyali nga teki- 

81 naba kntūka. Naye bangi abomuki- 
bina nebamu'kiriza; nebagamba nti 
Masiya bwali'ja, alikola obubonero 

32 bungi okusinga ono bweyakola? A- 
bafalisayo nebawulira ekibina nga 
bamwemulugunyira bwebatyo; ba- 
kabona abakulu Nabafalisayo neba- 

33 tuma abambowaokumukwata. Awo 
lsa nagamba nti ? Esiga' deyo e'ba- 
“nga tono nga nkyali na'mwe, ni- 
34 ng'enda gyali eyantuma. r Muli- 
'monya, 'so temulindaba; era gyendi, 

35 'mwe temuinza ku'jayo. Awo Aba- 
yndaya nebogeragana bo'ka na bo- 
'ka nti Ono ayagala okngenda wa, 

'fe gyetutalimulabira? Ayagala ku- 
genda eri abo abasasana mu Bayo- 
86 nani, aigirize Abayonani? Kigambo 
ki ekyo kyagamba nti Muli'nonya, 


25 


'so temulindaba ; era gyendi, "mwe | 36 


temuinza ku'jayo ? 

87 Naye?ku mnaku olwenkomerero, 
lwe Inktrin olwembaga, Isa yaimiri- 
ya nāyogerera wa'gulu, nagamba nti 
tOmuntu bwaliimwa enyonta. aje 

38 gyendi anywe. "A'kiriza 'nze, nge- 
kyawandikibwa bwekigamba nti?e- 
mi'ga gyama'zi amalamu girifuluma 

89 mu lnbutolwe.. v Ekyo yakvogera ku 
Mwoyo, gwebali bagenda okuwebwa 


Kuv. 243. 
Ma. 33. 4. 
Yok. 1. 17, 
Bik. 7. 38, 


16, 17. | 
Nge. 24.23. 


° Mat. 13. 
Bb. 


r Yok. 13. 
38; 16. 16. 


"Kos. 5.6. 








d Yok. 12. 
42. 


Bik. 6. 7. 
1Kol 1.20, 
26; 2.58. 
“Yok. 3.2. 


JMa.1.17,; 


17. 8 neb; 
19. 18. 


#1s.9.1,2 
Mat. 4 15. 


8 Ler. 20. 
10. 
Ma. 22. 22. 


b Ma. 17.7. 
Bal. 2 1. 


lero toyononanga lwa kubiri.] bali abamu kirita nti Bwemunywe- | 


li tanaba (kugabibwa); kubanga Isa 
40 yali tanaba kugulumizibwa. Awo 
abomukibina bwebawulira ebiga- 
mbo ebyo nebagamba nti Mazima, 
41 zono ye na'bi oli. Abalala nebaga- 
mba nti Ono ye Masiya. Naye aba- 
lala nebagamba nti Ne'da, Masiya 


kibwa tekigamba nti Masiya ava mu 

za'de lya Daudi, mu Besirekemu, 
43 cembuga Daudi mweyali? Bweki- 

tyo newabawo okwawukana mu ki- 
di bina kululwe. Abalala nebagala 
okumukwata, naye tewali eyamu- 
"sako emikono. 

Awo abambowa neba dayo eri ba. 
kabona abakulu Nabafalisayo; nabo 
nebabagamba nti Ekibalobe'de ki 
46 okumuleta? Abambowa neba'da- 

mu nti Tewali muntu eyali ayoge- 
47 de bwatyo. Awo Abafalisayo neba- 
ba'damu nti Era na'mwe abakyami- 
48 'za? 4 Aluwa inu bakulu eyamu'ki- 
49 riza, obanga mn Bafalisayo? Naye 
ekibina kino abatategera mateka ba- 
50 kolimi'dwa. Nikodemo “(ye ya'ja 
gyali e'da, ye mu'nabwe) nabaga- 
51 mba nti Ye /mpisa ya'fe okusalira 
omuntu omusango nga tebanawuli- 
ra bigambobye nokutegera kyakoze? 
52 Neba' damu nebamugamba nti Nawe 
wava Galiraya ? Nonya, olabe #nga 
na'bi tava mu Galiraya. 


45 


8 [BuLr muntn na'dayo e'ka: naye 
Isa nagenda ku lusozi olwa Zeitu- 
2ni. Nakera mu makya naja nate 
ma yekalu, abantu bona neba'ja 

3 gyali; natula, nabaigiriza. Abawa- 
ndisi Nabafalisayo nebaleta omuka- 

4 zi gwebaku'te ngayenda; nebamu'sa 
. wakati, nebamugamba nti Omuigir- 
iza, omukazi ono bamuku'te ngaye- 

5 nda bamusisinkaniri za. € Naye ma 
mateka Musa yatulagira okubaku- 
bainga amainja (abakola) bwebatyo : 

6 kale 'gwe oyogera otya kuye? Ba- 
yogera bati nga bamukema, babe ne- 
igambo kyebanamulopa. Naye Isa 
nakutama, nawandika nengalo ku 

7 taka. Naye bwebayongera okumu- 
biza, neyegolola nibagamba nti 
LMuna'mwe atayononangako, aso- 

8 ke okumukuba e'jinja. Nakutama 
nate, niwandika nengalo ku 'taka. 

9 Nabo bwebawnlira nebafuluma e- 
bweru musolesole, abaka'de be ba- 
soka, okutusa ku benkomerero: Isa 
nasigalawo ye'ka, nomukazi weyali 
10 wakati. Isa neyegolola, nimuga- 
mba nti Omukyala. ba'ze wa? te- 
11 wali asaze okukusinga? Naye na- 
gamba nti Mpawo muntu, Mukama 
wange. Isa nagamba nti cNange 
sisala kukusinga: genda; okusoka 


abamu'kiriza; kubanga Omwoyo ya- |12 Awo Isa nayogera nabo nate, nä- 


gamba nti 'Nze 4 musana gwensi : 
anpoberera tatambulirenga mu ki- 
zikiza, naye anaba nomusana 
18 ogwobulamu. Awo Abafalisayo ne- 
bamugamba nti 'Gwe wetegeza we- 
'ka; okutegezakwo si kwa mazima. 
14 Isa na'damu nabagamba nti Newa- 
kuba'de nga netegeza 'nze ka, oku- 
tegeza kwange kwa mazima; kuba- 
nga 'manyi gyenava, negyeng enda; 
unaye 'mwe temumanyi gyenva, ne- 
15 wakuba'de gyeng'enda. 'Mwemu- 
sala omusango ngomubiri bweguli ; 
16 'nze € sisalira muntu musango. Na- 
ye newakuba'de nga 'nze nsala omu- 
sango, okusala kwange kwa mazi- 
ma; kubanga 'nze siri omu, naye 
17 'nze ne Kitange eyantuma. Era 
naye Jne mu mateka ga'mwe kya- 
wandikibwa nti okutegeza kwaba- 
18 ntu ababiri kwa mazima. 'Nze 
netegeza 'nze'ka, ne Kitinge eya- 
19 ntuma ategeza ebyange. Awo ne- 
bamugamba nti Kitawo aliru'dawa? 

Isa na'damu nti 'Nze temu'manyi, 

newakuba'de Kitange. Binga mu- 

'manyi 'nze, ne Kitange mwandi- 
20 mumanye. Ebigambo ebyo yabyo- 
gerera / mu 'gwanika. bweyali ngai- 
giriza mu yekalu: 'so tewali eya- 
mukwata, kubanga ekiserakye kya- 
li nga tekinaba kutika. 

Awo naibagamba nate nti 'Nze 
ng'enda, namwe muli'nonya, muli- 
fira mu kibi kya mwe: 'nze gye- 
ng'enda, 'mwe temuinza ku'jayo. 
22 Awo Abayudaya nebagamba nti 

Ane'ta, kubanga agamba nti 'Nze 

gyeng enda 'mwe temuinza ku ja- 
23 yo? Nabagamba nti 'Mwe muli ba” 

wansi ; 'nze ndi wa wa gulu ; 'mwe 
muli ba munsi muno; 'nze siri wa 
24 munsi muno. Kyenava mbagamba 
nti Mulifira mu bibi bya'mwe. Ku- 
banga #hbwemuta'kiriza nga 'nze 
wuyo, mulifira mu bibi bya'mwe. 
25 Awo nebamugamba nti 'Gwani? 
Isa nabagamba nti Nga bwenabaga- 
mbinga okuva ku iuberyeberye. 
26 Nina bingi ebyokubogerako noku- 
` basalira omusango; naye oli eya- 
ntuma ye wa mazima; nānge bye- 
nawulira i bye bibyo byenjoge- 

27 ra eri Ensi. Tebategera ngabaga- 
28 mbye ku Kita'fe. Awo Isa nūga- 
mba nti # Bwemulimalsa okuwanika | 
Omwana womuntu i nemulyoka mu- | 
tegera nga'nze wuyo, 'so'nse siriko ' 

: kyenkola kubwange, naye nga Ki. 

tange bweyanjigiriza, bwenjogera 
29 bwentyo. Noli eyantuma ali nange; 

Kitange tandekanga 'nze'ka; ™ kn- 
30 banga nkola bulijo byasima. Bwe- 
yayogera ebigambo ebyo, abantu 
bangi nebamu kiriza. 

Awo Isa nagamba Abayudaya 


21 


81 










“Yok 317. 


7 Mak. 12 
41. 


iak 16. 
16. 


è Yok 3. 
MRL 
i Bal 14 


a Tok 4 
34 


| 8. 32—9. 15. l YOKANA. 


— ——— II 
Aa AA AA UA ŘŘŮ 
. 5 





Ta 83. 
16; 64 a 


1Yok.d.1. 


“ Mat. 13. 
38. 
1 Yok. 3.8, 


"Yula 


b Nok 10. 
Itok 4.6. 


“Yak bi. 





rera mu kigambo kyange, nga muli 
32 baigirizwa bange dala ; era mulite- 
gera amazima, * namazima galiba- 


5; 33 fūla ba 'dembe. Nebamu'damu nti 


'Fe ° tuli za'de lya Ibulaimu, ’sō 
tetufugibwanga muntu yena: oyo- 
gera otya 'gwe nti Mulifūka ba 'de- 
84 mbe? Isa naba damu nti Dala dala 
mbagamba nti » Buli muntu yena 
35 akola ebibi, ye mu'du wekibi. roO- 
mu'du taberera mu nyumba mire- 
mbe na mirembe: omwäna aberera 
36 emirembe nemirembe. Kale #0- 
mwana bwalibafūla abe'dembe, mu- 
37 liba ba 'dembe dala. 'Manyi nti 
muli za'de lya Ibulaimu: naye mu- 
sala amagezi okunzi'ta, kubanga 
ekigambo kyange tekyeyabya mu- 
38 'mwe. 'Nze njogera byenalaba eri 
Kitānge : kale na'mwe mukola bye- 
39 mwawulira eri kitamwe. Neba- 
'damu nebamugamba nti? Ibulaimu 
ye kitafe. Isa nabagamba nuti 
u Singa muba'de bana ba Ibulaima, 
mwandikoze ebikolwa bya Ibulai- 
40 mu. Naye kakano mnsala amagezi 
okunzi'ta omuntu ababiili'de ebya- 
mazima, byenawulira eri Katonda: 
41 Ibulaimu teyakola bwatyo. 'Mwe 
mukola emirimu gya kita'mwe. 
Nebamugamba nti 'Fe tetuli bana 
bebolereze; Wtulina Kita'fe omu, 
123 ye Katonda. Isa nibagamba nti 
y Singa Katonda ye Kita'mwe, mwa. 
ndinjaga'de 'nze: kubanga nava 
eri Katonda, nenji'ja, 'so sa'ja ku- 
lwange 'nze'ka, naye oyo ye vantu- 
43 ma. Kiki ekibalobe'de okutegera 
enjogera yange? Kubanga temui- 
nza kuwulira kigambo kyange. 
44 'Mwe zba kita'mwe Setani, era 
mwagala okukola okwegomba kwa 
kita mwe. Oyo okuva ku luberye- 
berye ye mu'si, 'so 4 teyanvwerera 
mu mazima, kubanga amazima te- 
găli muye. Bwayogera obulimba, 
ayogera ekiva mu bibye; kubanga 
ye mulimba era kitawe wobulimba. 
45 Naye kubanga njogera amazima, 
46 temunzi kiriza. Ani ku'mwe a'nu- 
miriza ekibi? Bwenjogera amazi- 
ma kiki ekibalobe'de okuuzi’'kiriza ? 
47 > Owa Katonda awulira ebigambo 
bya Katonda: 'mwe kyemuva mu- 
lema okuwulira, kubanga temuli 
48 ba Katonda. Abayudaya neba 'da- 
mu nebamugamba nti Tetwogera 
buliingi 'fe nti ‘Gwoli Musamaliva, 
49 era oliko omuzimu? Isa na'damu 
nti Siriko muzimu ; naye 'nze nzi- 
'samu ekitibwa Kitange. na'mwe 
50 temunzi samu kitibwa. Naye 'nze 
sinonya kitibwa kyange: wali ano- 
51 nya era asala omusango. Dala da- 
la mbagamba nti c Omuntu bwa- 


kwata ekigambo kyange. taliraba 
yudaya nebamugamba nti Kakano ; 15 amaso. 


| 52 kufa emirembe nemirembe. Aha- | 


— ———— ——————————————————————————————————— KANA NA KANA a gg aa a ANANG AA AA AA AA KANA NA Nn 








tutege'de ngoliko omuzimu., Ibulai- 
mu yafa ne bana'bi; nawe ogamba 
nti Omuntu bwakwata ekigambo 
kyange, talirega ku knfa'emirembe 
53 nemirembe. 'Gwe mukulu okukira 
jaja'fe Ibulaimu eyafa ? ne bana'bi 
54 bafa: weita ini? Isa na'dama nti 
Bwenegulumiza 'nze'ka, okugulu- 
mira kwange kuba kwa busa: angu- 
lumiza ye Kitange: 'mwe gwemwo- 
55 gera nti ye Katonda wa mwe: '80 
temumutegeranga: naye 'nze 'mu- 
manyi; bwenagamba nti Simuma- 
nyi, nafanana nga 'mwe, mulimba: 
naye 'mumanyi, era ukwata ekiga- 
56 mbokye. Ibulaimu jaja'mwe 4 ya- 
sanyuka okulaba olunaku lwange; 
57 e nālulaba uäsanyuka. Awo Aba- 
yudaya nebamugamba nti Tonaba 
mala myaka makumi atino, ne 
58 Ibulaimu wamulaba ? Isa nabaga- 
mba nti Dala dala mbagamba nti 
Ibulaimu nga tauaba kuzalibwa, 
59 'nze Jnga wendi. Awo neba'dira 
amainja okumukuba : naye Isa ne- 
yekweka, nafuluma mu yekalu. ~ 


9 BweYALI ngaita, nalaba omuntu 
eyazālibwa nga muzibe wamaso. 
2 Abaigirizwabe nebamubiiza, nga ba- 
gamba nti Labi, ani eyayonona, ono 
oba abaza 'debe, kye kyamuzaza nga 
3 muzibe wamaso ? Isa na'damu nti 
Ono teyayonona, newakuba'de aba- 
za'debe, 4 naye emirimn gya Kato- 
4 nda girabikire kuye. 'Fetkitugwā- 
nira okulkola emirimu gyoyo eya- 
ntuma, obu'de nga misana. Ekiro 
kija omuntu mwatainziza kukole- 
5 ramu. Bwemba munsi, cndi musa- 
6 na gwa nsi. Bweyamala okwogera 
bwatyo, nawanda amalusu ku taka, 
natabula e'taka namalusu, namusi- 
7 ga ku maso e'taka, nimugamba nti 
Genda, onabe d mu kidiba kya Siroa- 
mu (okutegizebwa kwakyo nti Eya. 
tumibwa |. “Awo nāgenda, nanaba, 
8 nakomawo ngalaba. Awo balira- 
nwabe nabamulabanga e'da ngatu- 
'de ngasabiriza. nebagamba nti Siye 
9 wuno eyatūlānga ngasabiriza? A- 
balala nebagamba nti Ye wnyo: 
abalala nebagamba nti Ne'da, naye 
afanana naye. Ye nigamba nti 
10 'Nze 'nzuno. Awo nebamugamba 
nti Kale amasogo gazibuka gatya? 
11 Ye na'damu nti Omuntu aitibua 
Isa yatabula e'taka, nansiga kn 
maso, nang'amba nti Genda ku Si- 
yoamu, onāhe: awo neng'enda, ne- 
12 'naba, nenzibula. Nebamugamba 
nti Aliru'dawa oyo? Nagamba nti 
Simanyi. 
13 Nebamutwala eri Abafalisayo oli 
14 eyali eda omuzibe wamaso. Naye 
lwali Iwa sabiti olnnaku olwo Isa 
lweyatabulirako e'faka, nāmuzibula 
Awo Abafalisayo ate neba- 


“Yok.11.4. 
bYok 134 


“Yok. 1. 


d Nek. 3, 
15. 


"2 Dasek. 
b. 14 








1 Sam. 6. 3. 


/Yok.3.2 

I Yok.7.13. 

i Yok.16.2. 

#VosT7. 10 
| 


| Ng a 


ME 


mubuza bweyazibula. Nabagamba 
nti Yansiga 'taka ku maso, ne'uaba, 
16 neuzibula. 
mu nebagamba nti Omuntu oyo si 
wa Katonda, kubanga takwata sa- 
biti. Naye abalala nebagamba nti 
'Omuntu alina ebibi ainza atya o- 
kukola obubonero obwenkani’de 
wano? Newabawo okwawukana 
17 mubo. Awo nebamugamba nate 
omuzibe wamaso nti 'Gwe omuita 
otya, kubanga yakuzibula amaso? 
18 Naye nagamba nti Ye na'bi. Kale 
Abayudaya teba'kiriza bigambobye, 
nga yali muzibe wamaso nazibula, 
okutusa lwebāmala okuita abaza de 
19 ba eyazibula nebababiza nga baga- 
mba nti Ono ye mwana wa'mwe 
'mwe gwemwogera nti yazalibwa 
nga muzibe wamaso? kale kakano 
20 alaba atya? Abaza'debe neba' damu 
nebagamba nti Tumanyi ngono ye 
mwana wa'fe, era nga yazalibwa 
21 nga muzibe wamaso: naye bwalaba 
kakano tetumanyi: 'so neyamuzi- 
-bula amaso 'fe tetumanyi bwali: 
mumubize; musaja mukulu oyo; 
22 aneyogerera ye ka. Abaza'debe e- 
kyabogeza bwebatyo kubanga v bali 
batya Abayudaya; kubanga Abayu- 
daya bali nya bamaze okulagana 
buli muntu amwatulanga okuba Ma- 
siya, fagobebwenga mu kung'aniro. 
23 Abaza'debe kyebava bogera nti Mu- 
saja mukulu oyo; mumubize ye. 
24 Awo nebaita omulundi ogwokubiri 
oli omuntu eyali omuzibe wamaso, 
nebamugamba nti #Gulumiza Kato- 
nda: 'fe tumanyi ngomuntu oyo ali- 
25 na ebibi. Ye na'damu nti Obanga 
alina ebibi simanyi; ekigambo kimu 
kye'manyi nti Nali muzibe wamaso, 
26 naye kakano ndaba. Awo nebamu- 
gamba nti Yakukola atya? yakuzi- 
27 bula atya amasogo? Naba'damu 
nti 'Maze okubabūlira naye temu- 
wuli de: ekibagaza okuwulira omu- 
lundi ogwokubiri kiki? (era) na'mwe 
mwagala okufiika abaigirizwabe ? 
28 Nebamuvuma, nebagamba nti 'Gwo- 
li muigirizwawe oyo: naye 'fe tuli 
29 baigirizwa ba Musa. 'Fe tumanyi 
nga Katonda yayogera ne Musa: 
naye omuntu oyo tetumumanyi gya- 
30 va. Omuntu na'damu nabagamba 
nti Kino kitalo, oba 'mwe temama- 
nyi gyava, era yanzibula amaso. 
31 Tumanyi nga Katonda ! tawulira 
abalina ebibi; naye buli muntu atya 
Katonda, ngakola kyayagala, oyo 
32 amuwulira. Okuva e'da ne'da te- 
wawulirwanga nga waliwo omuntu 
eyazibula amaso gomuntu eyazali- 
33 bwa nga muzibe wamaso. Omuntu 
Oyo singa tevava wa Katonda, te- 
34 yandiinziza kukola kigambo. Ne- 
ba'damu nebamugamba uti 'Gwe 
wazälibwa mu bibi byerere, nawe 


Awo Abafalisayo aba- 33 


otuigiriza 'fe? Nebamusindikira 
ebweru. 

Isa nawulira nga bamusindiki de 
ebweru; namulaba nagamba nsi 
'Gweo kiriza Omwana wa hatonda? 
36 Ye na'damu, nagamba nti Mukama 
37 wange, yani mu kirize? Isa namu- 

gamba nti Omulabye, era !! ayogera 
35 nawe ye wuyo. Ye nagaluba nti 

Mukama wange, nzi kiriza. Namu- 
39 sinza. Isa nagamba nti #Omusa- 
ngo gwe gwandeta munsi muno, a- 
batalaba balabe, nabo abalaba babe 
40 bazibe bamaso. Abafalisayo abalala 
abali naye nebawulira bwebatyo, 
o nebamugamba uti Na'fe tuli bazi- 
41 be bamaso? Isa nabagamba nti 
X Singa mube'de bazibe bamaso, te- 
mwandiba de na kibi; naye kakano 
mugamba nti Tulaba: ekibi kya- 


"mwe kibcrera awo. 
1 O DALA dala mbagamba nti Ataita 
mu mulyängo (ngaingira) mu ki- 
sibokyendiga, naye bwaliuyira awa- 
lala, oyo ye mu'bi era omuuyazi. 
2 Naye aita mu mulyango, ye musii- 
3 mba wendiga. Oyo omu'gazi amu- 
'gulirawo; nendiga zimuwulira e'do- 
bozi: aziita endigazeamanya ; azifu- 
4 lumya ebweru. Bwamala okufulu- 
mya 'ezize zona, azikulembera, ne- 
ndiga zimugoberera : kubanga zimu- 
3 manyi e'dobozi. Omulala tezirimu- 
goberera, nayezirimu duka bu'dusi: 
kubauga tezimanyi 'dobozi lya ba- 
6 lala. Isa nabagamba olugero luno, 
naye bo wapa haka bigambo bwebi- 

ri byeyabagamba. 

7 Awo Isa nabagamba nate nti Da- 
la dala mbagamba nti 'Nze mulya- 
8 ngo gwendiga. Bona abansoka bali 
ba'bi era abanyazi: naye endiga te- 
9 zabawulira. 'Nze a mulyango: omu- 
ntu bwaingirira mu'nze alirokoka, 
aliingira, alifuluma, aliraba e'dundi- 
10 ro. Omu'bi ta'ja wabula oku'ba, no- 
ku'ta, nokuzikiriza. 'Nze na'ja zibe 
mobulamu, era zibe nabwo obungi. 
11 'Nze? musumba omuliingi : omusu- 
mba omulingi awayo obulamubwe 
12 olwendiga. Alūndirira empëra, atali 
musumba, endigs nga si zize ye, 
bwalaba omusege nga gu'ja, “ aleka 
endiga na'duka, nomusege guzisiku- 
13 la guzisasanya. (A'duka) kubanga 
wa mpera, 'so endiga tazi sako mwo- 
14 yo. 'Nze musimba omulūngi : era 
d ntegera ezange, nezange zintegera 
15 enga Kitinge bwantegera, nange 
bwentegera Kitange; Jnange mpa- 
16 yo obulamn bwange oi wendiga. Era 
“ninas nendiga endala ezitali za mu 
kisibo kino: nazo kingwanira oku- 
zireta, ziriwulira e'dobozi lyange; 
era iziriba ekisibo kimu. omusiimba 
17 onm. Kitinge kyava anjagala, kku- 


banga 'nze mpayo obulama bwinge, 


86 YOKANA. 9. 16—10. 17. | 


= — apaa mama 





10. 18—11. 25. 


IKurv.4.1). 
Zab. 94.9; 


“Yok. 3.2 


PYok.8 47. 
1 Yok. 46. 


"Yok. 6 
37; 17. 11, 
12; 33. 9. 


? Yok.8.50. 


t Yok.5)8. 
“ Zab.82.6. 


” Bal.13.1. 


YYok.6 27. 


8 Yok. d 
17, 18. 


s Yok. 14. 
16, 11. 


è Yok. 1.25. 


“Yok. 3.30. 





18 ndyoke mbutwale ate. Tewali abu- 
nziyako, uaye 'nze 'nzeka mbuwa- 
yo. Nina obuiuza obwokubuwayo, 
era nina obuinza ubwokubutwala 
nate. Ekiragiro ekyo nakiwebwa 
Kitange. 

19 Newabawo nate okwāwukana mu 

20 Bayudaya olwebigambo ebyo. Aba- 
mu kybo bangi nebagamba uti Aliko 
omuzimu era alaluse ; mumuwuliri- 

21 raki? Abalala nebagamba nti Ebi- 
gambo bino si bya muntu aliko omu- 
zimu. łOmauzimu guinza “!okuzibu- 
la amaso gabazibe bamaso ? 

22 Yali mbaga eyokutukuza mu Ye- 
rusalemi: byali biro bya mpewo ; 

23 Isa natambulira mu yekalu Rinu ki- 

24 sasi kya Sulemani. Awo Abayuda- 
ya nebamwetolola, nebamugamba 
nti Olitusa wa okutubisisabusisa ? 
Obanga 'gwe Masiya, tubulirire da- 

25 la. Isa naba'damu nti Nabagamba, 
naye temu kiriza: Oemirimu gye- 
nkola mu linya lya Kitange, gye gi- 

26 ntegeza 'nze. Naye ‘inwe »temu- 
'kiriza kubanga temuli ba mu ndiga 

27 zange. Endiga zange ziwulira e'do- 
bozi Iyange, nange uzitegċra, era zi- 

28 ngoberera; nange nziwa obulamu 
obuta gwawo; 'so "teziribula emi- 
rembe nemirembe, so tewali alizi- 

29 sikula mu mukono gwange.  Kita- 
nge eyazimpa ye mukulu okusinga 
bona, 'so tewali ainza okuzisikula 

30 mu mukono gwa Kitange. 'Nzene 

31 Kitange tuli omu. #Abayudava ne- 
ba dira nate amainja okumukuba. 

32 Isa naba damu uti Emirimu mingi 
emirungi egyava eri Kitange nagi- 
balaga mwe; mulimu guluwa mwe- 

33 gyo ogubankubya amainja? Aba- 
yudaya nebamu damu nti Olwomu- 
limu omulungi tetukukuba mainja, 
nayeolwokuvola; era kubauga 'gwo- 

34 li muntu “neweflula Katonda. Isa 
uaba damu nti 4 Tekyawandikibwa 
mu mateka ga'mwe nti 'Nze naga- 

335 mba nti Muli bakatonda? Obanga 
yabaita abo bakatonda, ''aba'jirwa 
ekigambo kya Katonda, ['so nebya- 

36 wandikibwa tebiinza kudiba), 'mwe 
mumugambira ki ye, Y Kitawe gwe- 
yatukuza, namutuma munsi, nti O- 
yo de; z kubanga ng'ambye nti Ndi 

37 Mwana wa Katouda? Bwesikola 
mirimugya Kitange, temunzi'kiriza. 

38 Naye bwengikola, uewakuba'de nga 
temuuzi'kiriza 'nze, naye mu kirize 
emirimu: mumanye mutegere “nga 
Kitange sli mu'nze nange mu Kita- 

39 nge. Nebasala amagezi nate oku- 
mukwata: nava mu mikono gyabwe. 

40 Nagenda nate emitala wa Yolu- 
dani mu kifo b Yokana gyeyali olu- 
beryeberye ngabatiza ; nabera eyo. 

41 Abantu bangi neba'ja gvali; neba- 
gamba nti Yokana tevakola kabo- 

nero : “naye byona Yokana byeya- 


YOKANA. 





me a A AAN AA AA —————————————————————————-—-——————————————— —————————————————————————— 


| 25 olwenkomerero. 








yogera ku ono byali bya mazima. 
42 Ncbamu'kiririza eya bangi. 
1 1 Awo wäliwo omuntu eyali omu- 
lwa'de, Lazalo Owebesaniya, mu 
mbuga # Malyamu ne daliza muga- 
2 udawe wih 
eyasigyga Mukama wafe amafuta 
namutanya ebigere nenvirize ye ya- 
lina mwanyina Lazalo eyali alwa- 
3 de. Awo bauyina abo nebamutu- 
mira, nga bagamba nti Mukama 
wafe, laba, gwoyagala alwa de. 
4 Naye Isa bweyawulira, nagamba 
uti Obulwade buno si bwa kufa 
c wabula olwekitibwa kya Katonda, 
Omwana wa Katonda abe nekitibwa 
5 olwobwo. Naye Isa yayagala Ma- 
6 liza ne mugandawe ne Lazalo. A- 
wo bweyawulira ngalwa'de, 4 uayo- 
sawo ate enaku biri mu kifo kye- 
7 yalimu. Ate nalyoka agaba abai- 
girizwa nti Tu deyo Ebuyudaya ate. 
8 Abaigirizwa nebawugamba nti La- 
bi, kakano < Abayudaya bali basala 
amagezi okukukuba amainja, ate 
9 gyoba o'da? Isa na'damu nti E- 
sawa ezenisana si kumi na biri? 
JOmuntu bwatambula emisana te- 
yesitala, kubanga alaba omusana 
10 ogwensi eno. v Naye omuntu bwa- 
tambula ekiro, yesitala, kubanga 
11 omusana teguli muye. Yayogera 
bwati, nalyoka abagamba nti Mu. 
kwano gwa'fe Lazalo i yebase; na- 
12 ye ug'enda okumuzukusa. Awo 
abaigirizwa nebamugamba nti Mu- 
kama wa'fe, oba yebase, analokoka. 
13 Naye Isa yayogera ku kufakwe; 
naye bo nebalowoza nti ayogera 
14 kwebaka kwa tulo. Awo Isa na- 
lyoka ababūlira lwatu uti Lazalo 
15 afu'de. Nange nesimye kulwa mwe 
kubanga saliyo, mulyoke mu'kirize; 
16 naye tugende gyali. Awo Tomasi 
aitibwa Didumo nagamba baigiri- 
zwa ba'ne nti Na'fe tugende tufire 
wamu naye. 
Awo Isa bweyatūka, nasanga nga 
akamala enaku nya mu ntana. 
18 Naye Besaniya yali kumpi ne Ye- 
rusalemi nga sutadyo kumi na tã- 
19 no; Abayudnya bangi bali ba'ze 
eri Maliza ne Malyamu okubakuba- 
20 giza kulwa mwanyinabwe. Awo 
Maliza bweyawulira nga Isa a'ja, 
nagendaokumusisinkana: naye Ma- 
21 lyamu nasigala munju. Awo Mali- 
za nāgamba Isa nti Mukama wange, 
singa wali wano, mwanyinaze teya- 
22 ndifu'de. Era kakano 'manyi nga 
k byona hyonosaba Katonda, Kato- 
23 nda anikuwa. Isa namngamba nti 
24 Mwanyoko agenda okuzūkira. Ma- 
liza nimugamba nti 'Manyi Inti 
alizūkirıra ku kuzukira kwolunaku 
Isa namugamba 
nti 'Nze  kuzūkira, * nobulamu : 


17 


ali; Vv Malyamu oyo. 





4 Luk. 10. 
Ja. 29. 


: b Mat.26.7. 
'Ma'k.l4.3. 
Tok. 12. 34, 


“ Yok. 9.3. 


4 Yok. 10. 
40). 


“ Yok. 10. 
31. 


/Yok. 9.4. 


# Yok. 12, 
33, 


iMa.31.16. 
Dan. 12. 2. 
Mat. 9. 24. 
Dik. 7. 60. 
1) Kol, 18 
18, 51. 


kYok.9.31. 



















YOKANA. 
0 a'kiriza 'nze, newakuba'de ngafu- 


26 'de, aliba mulamu: na buli muntu 
mulamu a kiriza 'nze talifa emire- 
27 mbe nemirembe. O'kiriza ekyo? 
Namugamba nti Wewawo, Mukama 
wange: 'nze ?nzikiri'za nga 'gwe 
Masiya, Omwana wa Katonda, aja 
munsi. Bweyamala okwogera bwati, 
28 nagenda, naita mugandawe Malya- 
mu kyāma, ngagamba nti Omuigiri- 
29 za a'ze, akuita. Naye bweyawulira, 
30 uagolokoka māngu, na'ja gyali. Isa 
yali tanatiika mu mbuga, naye nga- 
kyali mu kifo Maliza kyeyamusa- 
31 ngamu. Awo Abayudaya abali na- 
ye mu nyumba, nga bamukubagiza, 
webilaba Malyamu ngaimiri de 
mangu okufuluma, nebamugobere- 
ra, nga balowāza nti agenda ku 
32 ntana okukibira eyo. Awo Malya- 
mu, bweyatūka Isa gyali nāmnla 
nāgwa ku bigerebye, nāmugamba 
nti Mukama wange, singa wali wa- 
33 no, mwanyinaze teyandifu'de. Awo 
Isa bweyamulaba ngakaba, Naba- 
yudaya aba'ze naye nga bakaba, 
nasinda mu mwoyo, neyeralikirira, 
34 nagamba uti Mwamuteka wa? Ne- 
bamugamba nti Mukama wa'fe, 'ja- 
35 ngu olabe. "Isa nakaba amaziga. 
36 Awo Abayudaya nebogera nti Laba 
37 bwaba'je amwagula. Naye abamu 
kubo nebogera nti Omuntu ono, 
#eyazibula amaso gomnzibe wama- 
80, teyaiuza kulobera noyo obuta- 
38 fa? Awo Isa bweyasinda ate mu- 
ndaye, nåtūka ku ntāna. Yali mpu- 
ku, ngeteke'dwako e'jinja kungulu. 
39 Isa nagamba nti Mu'gvewo e'jinja. 
Maliza, mwanyina woli eyafa, na- 
mugamba nti Mukama wange, ka- 
kano awunya: kubanga yakamala 
40 enaku nya. Isa namuganiha nti 
Sikugambye uti Bwono'kiriza, ono- 
41 laba ekitibwa kya Katonda? Awo 
neba'gyawo e'jinja. Isa naimusa 
amaso wa'gulu, nayogera nti Kita- 
nge, nkwebaza kubanga wampulira 
49 Nange namanya ngompulira bulijo: 
naye njoge'de kulwekihina ekineto- 
lo'de, ba'kirize nga 'gwe wantuma. 
43 Bweyamala okwogera bwati, nayo- 
gerera wa'gulu ne'dobozi 'dene nti 
44 Lazalo, faluma o'je. Eyali afu'de 
nafuluma, ngazingi'dwa mu mabu- 
go amagulu nemikono ; nekiremba 
nga kisibidwa mu masoge. 
nabagamba nti Mumusumulule, mu- 
muleke agende. 
435 Awo bangi abomu Bayudaya, a- 
ba'ja ewa Malyamn, bwebalaba kya- 
46 koze, nebamu'kiriza. Naye abamu 
kubo nebagenda eri Abafalisayo, 
nebababulira Isa byakoze. 
t Awo bakabona abakulu Nabafa- 
lisayo nebakung'anya olukiko, ne- 
bagamba nti * Tukola tutya ? kuba- 


47 


12 


aa AAA A——————— 


Isa . 





43 bungi. Bwetunimuleka bwetutyo, 
bonu banämu’'kiriza: Nabalumi ba- 
li'ja, balitunyagako eusi ya'fe ue- 

49 'gwanga lya'fe. Naye omu kubo, 
w Kayafa, eyali kabona asinga obu- 
kulu mu mwaka ogwo, nabagamba 
nti 'Mwe temuliko kyemumanyi, 

50 ’sö Y temulowoza nga kibagwani de 
omuntu omu afirire abantu, ne'gwa- 

51 nga lyna lireme okubula. Ekyo 
teyakvogera mu magezige ye'ka; 
naye kubanga yali kabona asivga 
obukulu mu mwaka ogwo, yalagula 
nti Isa agenda okufirira e'gwanga 

52 eryo; 'so <si Iwa 'gwanga eryo lyo- 
'ka, Spaye akung'anyize wamu abi- 

53 na ba Katonda abasasana. Awo 

okuva ku luuaku olwo nebatesa 

okumu'ta. ; 

b Awo Isa natatambula nate mu 
Buyudaya mu lwätu, naye navayo 
nagenda mu kifo ekiri okumpi ne- 
'dungu, mu kibuga ekiitibwa Efu- 
laimu; nabera eyo nabaigirizwa. 
55c Naye Okuitako Okwabayudaya 
kwali kunatera okutiika: bangi a- 
bava mu byalo nebalinya Eyerusa- 
lemi Okuitako nga kukyali, berongo- 
56 se. Awo Isa nebamunonya, nebo- 
gera bo'ka na bo'ka, nga baimiri'de 
mu yekalu, nti Mulowoza mutya ? 
57 Ta'je ku mbaga? Naye bakabona 

ulu Nabafalisayo bali balagi'de 
< nti Omuntu bwategcra wali, abiilire 
balyoke bamuk wate. 


54 


Awo bwezali nga zisiga'deyo e- 
naku omukaga okutika ku Kui- 
tako, Isa naja Ebesaniya, eyali 
aLazalo, Isa gweyaziikiza mu bafu. 
24 Awo nebamufumbirayo e'mere e- 
yekyegulo: ne Maliza nawereza; 
yaye Lazalo niba omu kubo abali 
3 batu'de naye ku 'mere. Awo eMa- 


mugavu,agomuwendoomungi enyo, 
nagasiga ku bigere bya Isa. nata- 
nya ebigerebye nenvirize: enyumba 

4 ne'jula akalosa akamafuta. Naye 
Yuda Isukalyoti, omu ku baigiri- 
zwabe, agenda okumulyamu olu- 

5 kwe, nagamba nti Kiki ekirobe'de 
okutiinda amafuta gano okuga'gya- 
mu edinali ebikumi bisatu, okuga- 

6 bira abavu? Kale vayogera bwatyo, 
si Iwa ku'jukira abavu; naye kuba- 
nga yali mu'bi, ve dyayambaliränga : 
ensawo, nātwālānga byebatekinga- 

7 mu. Awo Isa nigamba nti Mumu- 
leke agaterekere olunaku lwokuzi- 

8 kibwa kwange. Kubanga abavu 
bemuli nabo enaku zona; naye nze 
temuli ninge enaku zona. 

9 Awo abakopi abomu Bayudaya 
nebategera nti gyali : neba'ja si ku- 


lwa Isa ye'ka, era naye balabe ne Ik IL 


Lazalo, “gweyazikiza mu bafu. | 


nga omuntu oyo akola obubonero ; 10/ Naye bakabona abakulu nebasala | 5 





Iyamu na'dira lateri eyamafuta ago- | 35 





12. 11—13.1. 





7 Mat. 12. 


29. 
Luk.16.11. 
: Yok. 3.' 


11 amagezi bamu'te ne Lazalo; kuba- 
nga kululwe bangi ku Bayudaya 
abagenda, neba'kiriza Isa. 

a Olunaku olwokubiri ekibina ki- 
nene abali ba'ze ku mbaga, bweba- 
walira nga Isa a'ja Eyerusalemi, 
13 nebatwala ensansa ezenkindu neba- 

genda okumusisinkana, nebogerera 
wa gulu nti t Ozana: awere'dwa o- 
mukisa a'ja mu linya lya Mukama, 
14 ye Kabaka wa Isiraeri. Naye * Isa 
bweyalaba enyana yendogoi, nagye- 
bereka; nga bwekyawandikibwa 
15 nti Totya, muwala wa Sayuni: 
laba, Kabakawo aja, nga yeberese 
16 omwana gwendogoi. Ebyo abaigi- 
rizwabe tebibitegera oluberyebe- 
rye: naye Isa bweymnala okugulu- 
mizibwa, # nebalyoka ba'jukira nge- 

' byo e ge par wan kI NA ye, era nga 
17 bamukola bwebatyo. Awo ekibina 

ekyali naye bweyaita Lazalo okuva 

. mu ntana namuzukiza mu bafu, ne- 

18 kitegeza. Era ekibina kyekyava 

kigenda okumusisinkana, kubanga 

bawulira nti yakola akabonero ako. 

19 Awo Abafalisayo nebogeragana nti 

n Mulabe bwemutagasa kigambo : 
laba, ensi zona zimusenze. l 

20 Naye owaliwo Abayonani abalala 

mwabo Paba'ja ku mbaga okusinza : 

21 awo bali neba’ja eri Firipo, " eyava 

Besusaida ekyomu Galiraya, neba- 

mubuza, nga bamugamba nti Sebo, 

22 twagala okulaba Isa. Firipo na'ja 

nabulira Andereya; Andereya na'ja, 

28 ne Firipo, nebabulira Isa. Isa nā- 

ba'damu, nagamba nti Obu'de bu- 

tūse, Omwana womuntu agulumi- 

24 zibwe. Dala dala mbagamba nti 

-s Empeke yeng'ano. bwetegwa mu 

- "taka nefa, eberera awo yo'ka; na- 
25 ye bwefa, ebala e'mere nyingi. t Aya- 

gala obulamubwe bumubula; naye 
akyäwa obulamubwe munsi eno ali- 

. bukuma okutūka ku bulamu obuta- 
26 'gwawo. Omuntu bwampereza, 

angobercrenga; “ninge gyendi, 
eyo omuwereza wange naye gyana- 

. banga: omuntu bwampereza, Kita- 
37 nge alimu'simu ekitibwa. Kakano 

: omwoyo gwange gweralikiri'de ; era 

: njogere ntya? : Kitange, ndokola 

okunziya mu kisera kino. Naye 
28 kyenava ntuka ma kiscra kino. Ki- 
tange, gulumiza erinyalyo. w Awo 
e'dobozi neriva mu 'gulu, nti Nali- 
gulumiza, era ndirigulumiza nate. 
29 Awo ekibins ekyali kiimiri dewo, 
bwekyaliwaulira, nekigambe nti Ku- 

- ba'de kubwatuka: abalala nebaga- 
30 mbs nti Malaika ayoge'de naye. Isa 
na'damu nagamba nti E'dobozi lino 
teri'zekubwange. naye kubwa'mwe. 

31 Kakano ensi eno ebalirwa omusa- 
ngo; kakano Yomukulu wensi eno 
33.anagoberwa ebweru. 2 Nange bwe- 


12 


| 


'ndiwanikibwa kunsi, € ndiwalulira ' 


YOKANA. 


83 gyendi bona. Naye? yayogera atyo, 
ngalaga okufa bwekuli kwagenda 
34 okufa. Awo ekibina nekimu damu 
nti 'Fe “twawulira mu mateka nti 
Masiya aberera awo emirembe ne- 
mirembe: nawe kiki ekikugambya 
nti Omwana womuntu kimugwanira 
okuwanikibwa? oyo Omwana wo- 
35 muntu yani? Awo Isa nabagamba 
nti Esiga'deyo ebiro bitono 4 ngo- 
. musana gukyali gyemuli. “Muta- 
mbule nga mukyalina omusana, eki- 
zikiza kireme okubakwatira (mu 
'kubo): Jatambulira mu kizikiza 
36 tamanya gyagenda. Bwemukyalina 
omusana, mu'kirize omusana, mu- 
fūke v abāna bomusana. i 
Isa bweyamala okwogera ebyo, 
37 nagenda, nabekweka. Naye newa- 
kuba'de ngakola obubonero bungi 
obwenkani'de awo mu maso gibwe, 
38 tebamu'kiriza : ekigambo kya na'bi 
Isaya kitikirire, kyeyayogera nti 
i Mukama, ini eya'kiriza ebiga- 
mbo bya'fe ? 
Era omukono gwa Mukama gubi- 
'kuli'dwa ani? 
39 Kyebava balema okuinzaoku 'kiriza, 
kubanga Isaya yayogera nate nti ; 
40 k Yabaziba amaso, nabaka'kanya- 
zaomatima; = > 
Baleme okulaba namaso nokute- 
gera nomutima, ; 
“Bakyiike; 
Ndyoke mbawonye. 
41! Ebyo byeyayogera Isaya, kubanga 
yalaba ekitibwakye; nayogera ku- 
42 ye. Naye mu bakulu bangi abamu- 
'kiriza, % naye Olwabafalisayo teba- 
yatula, baleme okugobebwa mu ku- 
43 ng'aniro: “# kubanga bayagala ekiti- 
bwa kyabantu okukira ekitibwa kya 
Katonda. i 
44 | Isa nayogerera wa'gulu nigamba 
ntio Anzi'kiriza, ta'kiriza 'nze, wa- 
45 bula oli eyantuma. Era P alaba 'nze 
46 ngalabye oli eyantuma. 'Nze Tnzi- 
'ze kuba musana munsi, buli muntu 
anzi'kiriza aleme okutūlānga mu ki- 
47 zikiza. Naye awulira ebigambo bya- 
“nge, natabikwata, 'nze $ simusalira 
- musango: kubanga 'sa'ja kusalira 
nsi musingo, wabula okulokola ensi. 
48 Agana 'nze, nata'kiriza bigambo 
byange, alina amusalira omusango: 
©" wekigambo kyenayogera kye kiri- 
musalira omusango ku lunaku olwe- 
49 nkomerero. Kubanga sayogerānga 
'nze kubwange; naye Kitange eya- 
ntuma, ye yandagira ““bweng'amba, 
50 era bwenjogera. Ninge manyi nge- 
kiragirokye bwe bulamu obuta'gwa- 
wo: kale 'nze byenjogera, nga Kita- 
nge bwèyang'amba, bwentyo bive- 
njogera: : 
1 3 Nays a emhaga Eyokuitako yali 
“nga tenatūka, Isa bweyamanya 


89 


b Yok. 18. 
32. 


1 
Bef. 6. 8. 
Yok.11.10. 


S1 Yok. 2. 
11. 


4 Is. 53. 1. 


4 Is. 6. 9,10. 
Mat.13.14. 


l Is. 6. 1. 


a Yok. 7. 
13; 9. 22 


s Yok. 5, 
44. 


° Mak. 9. 


37. 

1Pek 1. 24, 
PYok. 14.9. 
"Yok.3.19. 


"Yok.6.45. 
t Yok.3.17. 


“Ma 18. 
Ma'k. 16. 
16. 


e Ma. 18. 
18. 


< Mat. 26. 
p 5 


gg eeaeee 













aa AA NG Ng NA NG NG 
ema 
- 
.. . d 






4 


“ Luk, 24 


#Yok.9.22, 
34; 12. 42. 


è Bik. 8.1; 
9. 1: W. 
9-11. 

c Yok. 13. 
21. 

Bal 10. 2 


1 Kol. 2.8. 
1Tim.1.13. 


1 Yok. 12. 
n 


"1 Yok. 3. 


t1Yok.4.5. 


YOKANA. 


'mze, naye 'nze nabalonda 'mwe, 
r nembatekawo, mugende mubale- 

. nga ebibala, nebibala bya mwe bi- 
berengawo: kyona kyemunasaba- 
nga Kitinge mu linya lyange, aki- 

17 bawenga. Mbalagi'de bino, mwa- 
18 galanenga. #Ensi bwebakyawaunga, 
. mutegera nga yasoka kukyawa 'nze 
19 nga tenaba kukyiwa 'mwe. Singa 
t muba'de ba nsi, ensi yandiyaga' de 
ekyayo; naye kubanga temuli ba 
nsi, naye 'nze nabalonda munsi, 
20 ensi kyeva ebakyawa. Mujukire 
ekigambo kyenabagamba nti # Omu- 
'du tasinga mukamawe. Obanga 
bānji'ganya 'nze, namwe banabai- 
'ganyanga; 7 obanga bakwata eki- 
gambo kyange, nekya mwe banaki- 

21 kwatanga. y Naye ebyo byona ba- 
|. nabibakolanga olwerinya lyange, 
kubanga tebamumanyi eyantuma. 
22 z Singa sa'ja nenjogera nabo, teba- 
ndiba'de na kibi; naye 4 kakano 
tebalina kya kuwoza olwekibi kyā- 
23 bwe. ; Aukyāwa 'nze nkyiwa ne 
24 Kitange. Singa sakolera mubo mi- 
rimu egitakolebwanga mulala, teba- 

' ndiba'de na kibi; naye kakano ba- 
labye nebakyawa 'nze ne Kitange. 
25 Naye ekigambo kitūkirire ekyawa- 
ndikibwa mu mateka gibwe nti 
26 b Bankyaira bwerere. € Naye Omu- 
“bezi bwali'ja, gwendibatumira ava 
„eri Kitange, Omwoyo owamazima, 
ava eri Kitange, loyo alitegeza e- 















Jl. |27 byange: era “na'mwe mutegeza e- 


byange /kubanga okuva ku lube- 
' ryeberye mwali wange. ` Dg 


16 Esyo mbibabili'de muleme o- 
2 kusitazibwanga. <Banabagobanga 
“mu makung'aniro; wewawo, ekise- 
s» ra ki'ja, èbuli anaba'tangua auidlo- 
3 wozanga ngawereza Katonda. eNe- 
byo banabikolanga, kubanga Kiti- 
:! ngetebamutegera newakuba'de 'nze. 
4 Naye ebyo mbibabali'de, era ekisē- 

ra kyabyo wekitukanga inu'jukire 
'nga 'nze nababilira. Nebyo okuva 
'ku luberyeberye sabibabilira, ku- 
5 banga nali wamu na'mwe. Naye 
kakano ng'enda eri oli eyantuma ; 
era tewali ku'mwe ambiza nti Oge- 
6 nda wa? Naye kubanga mbabūli- 
de ebyo, emitima gya'mwe gi'ju'de 

T enaku. Naye 'nze inbagamba sama- 
zima; kibasanira 'mwe 'nze okupe: 
“nda; kubanga 'nze bwesirigenda, 
d Omubezi taliba'jira; naye “bwe- 
8 ndigenda ndimutuma gyemuli. Ye 
bwali'ja, alirumiriza ensi olwekibi, 
nolwobutiikirivu, nołwomusāngo : 
9 /olwekibi, kubanga tebanzi'kiriza 

10 'nze ; olwobutukirivu, kubanga ng'e- 
“mda eri Kitānge, so na'mwe temu- 
11 kyandaba nate; olwomusango, ku- 

banga 9 omukułu Wensi eno asali- 

12 dwa omusango. Nkyalina . bingi 





okubabilira, naye temuinza kubigu- 
13 mikiriza kakano. Naye bwali'ja oyo 
Omwoyoowamazima,?anaibalung'a- 
inyanga mu mazima gona: kubanga 
tayogerenga kububwe ye'ka; naye 
byona byanawuliranga byanayoge- 
ranga : ye anibabiiliranga ebigenda 
14 oku'ja. Oyo anangulumizanga nze: 
kubanga anatolanga ku byange nī- 
15 būlira 'mwe. £Byona byona Kita- 
nge byali nabyo bye byange: kye- 
nvu'de ng'amba nti Anatolanga ku 
16 byange nabalira 'mwe. Esiga'de 
ekisera kitono, nemutandaba nate ; 
era nate walibawo ekisera kitono. 
17 nemundaba. Abaigirizwabe abamu 
kyebava bogera bo'ka na bo'ka nti 
Kiki kino kyatugamba nti Esiga'de 
ekisera kitono, nemutandaba; nate 
walibawo ekisċra kitono, nemunda- 
ba; era nti Kubanga ng'enda eri 
18'Kitānge? Kyebava bagamba nti 
Kiki kino kyagamba nti Ekisera ki- 
19 tono? Tetumanyi kyagamba. Isa 
nategera nga bagala okumubiza, nā- 
bagamba nti Mwebūzaganya 'mwe- 
'ka olwekyo kyembagambye nti Esi- 
ga'de ekisera kitono, nemutandaba, 
era nate walibawo ekisera kitono 
20 nemundaba? Dala dala mbagamba 
nti mwe mulikaba mulikuba ebiwo- 
“be, : naye ensi erisanyuka: 'mwe 
` mulinakuwala, naye enaku za mwe 
21 zirifuka sanyu. #Omukazi bwazala 
alaba enaku, kubanga ekiserakye ki- 
tūse: naye omwana bwamala oku- 
zalibwa nga takya'jukira kuliimwa, 
“olwesanyu. eryokuzalibwa omuntu 
22 munsi. Kale. na'mwe kakano mu- 
-. nakuwala:. naye ndibalaba nate, 
m nemitima gya'mwe girisanyuka, 
nesanyu lya'mwe tewali muntu ali- 
23 ba'gyako. Neku lunakn luli temu- 
linsaba kigambo. “# Dala dala mba- 
gamba nti Buli kyemulisaba Kita- 
. nge, alikibawa mu linya lyange. 
24 Okutiisa lero temusabinga kigam bo 
. -mu linya lyānge: musabe, muliwe- 
bwa, ° esnnyu lya'mwe litūkirire. 
25 Ebyo mbibabaliri'de mu ngero : 
naye obu'de bugenda aku'ja mwesi- 
.Tyogerera na'mwe mu ngero, naye 
ndibibabulira ebya Kitange mn Iwa- 
26 tu. Ku lunaku lali mulisaba ma li- 
nya lyange : 's6 sibagamba nti ndi- 
27 basabira eri Kitānge; kubanga Ki- 
' tānge ye nyini abagala, kubanga 
munjaga' de 'nze, mu'kiri za nga na- 
28 va eri Kitange. P Nava eri Kitange, 
nenji'ja munsi : nate ensi ngireka, 
29 ng'enda eri Kitānge. Abaigirizwa- 
be nebainugamba nti Laba, kakano 
30 oyogera lwātu; toyogera lugero. Ka- 
kano tumanyi ngomanyi byona, 'so 
tewetaga muntu yena okukubiza ; 
kyetuva tu'kiriza nga wava eri Ka- 
31 tonda. Isa nābe'damu nti Kakano 
32 mu'kiri'za ? rLaba,. ekisera ki'ja, 








k Mat 11. 


i Is. 26.17 






| 16. 33—18. 13.. YOKANA. 


man a me 





41 Yok. 
5. 29. 


5) Pet. 1.5. 
Yud. 1. 


I Yok. 6 
39; 10. 28. 
m Yok. 18. 


3 

1Yok. 219. 
a Yok. 6. 

70; 13. 18. 
b ° Zab. 109. 


Bik. 1. 20. 
P Yok. 15. 
18, 19. 

1Yok.3.13 


“Mat.6. 135. 


“Yok. 13.53. 
Bik. 18. 9. 


2. 30 
Beb. 10.10. 
# Yok. 10. 
14. 
Bal. 12. 5. 
Bag. 3. 28. 


era kituse, mwemnnasasanira, buli 
muntu mu bibye, munandeka 'nze 
'nze'ka: 'so ssi 'nze'ka, kubanga 
33 Kitange ali wamu nānge. Ebyo 
mbibabili'de, tmube nemirembe 


munze. u Munsi mulina enaku: 
naye mugume; 'nze € mpangu de 
ensi. 


1 7 Isa yayogera cbyo; naimusa a- 
masoge mu 'guln nagamba nti 
Kitange, ekisëra kitiise; gulumiza 
Omwanawo, Omwanawo akugulu- 

2 mize: anga bwewamuwa obuinza 
ku balina omubiri bona, era bona 
b bewamuwa, abawe obulamu obu- 

3 ta'gwawo. Buno bwe bulamu obu- 
ta'gwawo, okutegera 'gwe“Katonda 
omu owamazima, noyo “ gwewatu- 

4 ma, Isa Masiya. 'Nze “nkugulumi- 
zi'za kunsi kubanga omulimu gwe- 
wampa okukola ngukome'kere'za. 

5 Ai Kitange, ne kakano ngnlumiza 
'gwe wamu niwe mu kitibwa /Jkiri 
kyenali nakyo awamu nawe ngensi 

6 tenabāwo. 9 Njolese'za erinyalyo 
abantu bewampa okuba'gya munsi: 
bali babo, nobampa 'nze; nabo ba- 

7 ku'te ekigambokyo. Kakano bate- 
gede nga byona byona byewampa 
8 biva mu'gwe: kubanga ebigambo 
byewampa mbibawa'de; nebabiga- 
nya, nebategera mazima nga nava 
gyoli, neba'kiriza nga 'gwe wantu- 
9 ma. 'Nze !mbasabira abo; sisabira 
nsi, wabula bo bewampa; kubanga 

10 babo: era ebyange byona bihyo, 
nebibyo byange: nange ngulumi- 

11 zibwa mubo. Siri munsi nate, naye 
bano bali munsi, nange nji'ja gyoli. 
Kitange Omutnkuvu, kobakumenga 
mu linyalyo bewampa, baberenga 

12 bumu, nga'fe. Bwenali nabo 'nze 
inakimanga mu linyalyo bewampa : 
era nembazibira,” tekubnlanga mu- 
ntu kubo, ? wabula omwana woku- 
bula; oebyawandikihwa bitūkirire. 

13 Naye kakano nji'ja gyoli; na bino 
mbyogera munsi, babe nesanyu lyä- 

14 nge nga litiikiri'de mubo. Mbawa- 
'de ekigambokyo; era ? ensi yaba- 
kyawa, kubanga si ba nsi, nga 'nze 

13 bwesiri wa nsi. Sisaba 'gwe kuba- 
'gya munsi, naye ”obakumenga mu 

16 bubi. Si ba nsi., nga 'nze bwesiri 

17 wa nsi. #Obatukuze mu mazima: 

18 tekigambokyo ge mazima. “Nga 
bwewantuma munsi, nange bwend- 

19 batuma munsi. Era 'nze ' netuku- 
za kubwabwe, nabo be nyini batu- 

20 kuzibwe mu mazima. 'So6 sibasa- 
bira bano bo'ka, naye nabo abanzi- 
'kiriza olwekigambo kyabwe; #hong 

21 baberenga bumu; nga 'gwe, Kita- 
nge, bwoli mu'nze, nange mu'gwe, 
era nibo babere mu'fe: ensi e'kirize 

22 nga 'gwe wantuma. Nange ekiti- 
bwa kyewampa nkibawa'de; babē- 





93 





roenza bumn, nga 'fe bwetuli obumu; 
23 'nze mubo, nawe mu'nze, £ batuki- 
ririre okuba obumu; ensi etegcere- 
nga nga 'gwe wantuma, nobagala 
24 bo, nga bwewanjagala 'nze. a Kita- 
nge. bewampa, njagala, wendi 'nze, 
nabo webaba baberenga nange; ba- 
labe ekitibwa kyange kyewampa: 
kuhanga wanjagala 'nze ngensi te- 
25 natondebwa. Kitānge Omutūkiri- 
vu, bensi teyakutegera, naye 'nze 
nakutegera; na bano bategera nga 
26 'gwe wantnma; era nabategeza eri- 
nyalyo era nditegeza; okwagala 
kwewanjagala kuberenga mubo, na- 
nge mubo. 


1 Awo Isa bweyamala okwogera 
ebigambo ebyot nafuluma nabai- 
girizwabe nebasomoka > aka'ga Ki- 
duloni, eyali olasnku, nagenda o- 
2 mwo ye nabaigirizwabe. Era ne 
Yuda amulyamu olukwe, yali ama- 
nyi ekifo ekyo: ckubanga Ira ya- 
gendangayo emirūndi mingi nabai- 
8 girizwabe. d Awo Yuda, bweyamala 
okuwebwa ekitongole (kya baseri- 

“ kale) nabami eri bakabona abakulu 
Nabafalisayo, na'jayo ngalina etaba- 

4 za, nemimnli, namafumu. Awo Isa 
bweyamanya ebigambo byona ebi- 
namu'jira, navayo nabagamba nti 
5 Munonya ani? Nebamu'damu nti 
Jsa Omunazalesi. Isa nabagamba 
nti 'Nze 'nzuno. Era ne Yuda, 
amulyamu olukwe, yali aimiri'de 
6 nabo. Awo bweyabagamba nti 'Nze 
'nzuno, neba'da enyuma nebagwa 
7 wansi. Ate nababuza omulūndi o- 
gwokubiri nti Munonya ani? Ne- 
8 bagamba nti Isa Omunazalesi. Isa 
nadamu nti Mbabūli'de nti 'nze 
'nzuno: kale obanga munonya 'nze, 

9 muleke bano bagende: ka La 


aj ~= ... 


Simoni Petero eyalina ekitala ni- 
kisowola natema omu'du wa kabona 
asinga obukuln, namusalako okutu 
okwadyo. Nerinya lyomu’du Ma- 

11 luko. Awo Isa nagamba Petero 
nti 'Zamu ekitala mu kirāto kya- 
k o: Vekikompe Kitange kyampa- 

e, sikinywe? 

12 Awo ekitongole (kya baserikale), 
nomwāmi wābwe omukulu, naba- 
wereza Babayudaya nebakwata Isa 
nehamusiha, nebasoka fokumutwa- 

13 la eri k Ana; kubanga yali muko- 
'domi wa Kayafa, eyali kabona asi- 

14 nga obukulu mu mwaka guli. Era 

l Kayafa oyo ye yawa Abayudaya ; 

amagezi nti kisina omuntu omu 

okufirira abantu. 

m Simoni Petero nomnigirizwa 
omulala nebagoberera Isa. Awo 
omnigirizwa oli yali amanyi'dwa 
kabona asinga obukulu, naingira | 


15 


"Bak. 3.14 


a 12 
ri 413. 


è Yok. 15. 
2L 


a Mat. 28. 
36. 

Mu'k. 14. 
32. 
Luk.22.39. 
b 2 Sam. 
15. 23. 
“Luk. 21. 
37; 22 W. 
p Mat 3. 
Ma k. 14. 


Luk. ma, 
Bik. 1. 16. 


sa 17. 
| A Mat 8. 
Mark. 14. 


Lak. 22. 
49, 50. 


# Mat. 20. 
22; 28. 39, 
42. 


| íi Mat. 28. 
57, 
è Luk. 3.2. 





l Yok. 11. 
| 50. 





"Mat. 2. 
Er 

Maa 14. 
| ak.s. 





° Mat, 28. 


56. 

Luk. 4 215 
Yok. 7. 14, 
28, 58; 8. 2. 



















d Dia 13. 


t Mat.27.2. 
Ma'k.15.1. 


w Mat, 20. 
19. 

Yok. 12. 
32, 33. 


1 Mat. 27. 
11. 


e 


- eee — o o a an 


ne Tan mu lugya lwa kabona asinga 

16 obukulu; naye * Petero yali aimi- 
ri'de ebweru ku lu' gi. Awo omui- 
girizwa oyo omulala eyali aman 
'dwa kabona asinga obukulu nalu- 
luma nayogera nomuwala omu' gazi 

17 wolu'gi, naingiza Petero. Awo o- 
muwala oyo omu'gazi wolu'gi na- 
gamba Petero nti Nawe oli wa mu 
baigirizwa ba muntu ono? Naga- 

18 mba nti Siri wamu. Aba'du naba- 
wereza bali baimiri'de awo nga ba- 
kumye omuliro gwaminda; kuba- 
nga yali mpewo; nebota omuliro : 
ne Petero naye yali nabo ngaimiri- 
'de ngayota omuliro. 

19 Awo kabona asinga obukulu nā- 
būza Isa (ebigambo) byabaigirizwa- 

20 be, nebyokuigirizak we. Isa namu- 
'damu nti 'Nze ° nabūlirānga lwātu 
ensi; bulijo naigirizinga mu maku- 
ng’ 'aniro ne mu yekalu, mwebaku- 
ng'anira Abayudaya bona; sogerā- 

nga mu kyama kigambo na kimu. 

21 Ombiliza Li ? biiza abampuliranga, 
byenabagamba : Jaba, abo bamanyi 

22 'nze byenayogera. Bweyayogera 
ebyo omu ku bawereza eyali amui- 
miri'de okumpi nakuba Isa olui nā- 
gamba nti O'damu oti kabona asi- 

23 nga obukulu? Isa namu'damu nti 
Oba njoge'de bubi, ki'numirize eki- 
bi: naye oba kiringi, onkubira ki ? 

24 p Awo Ana namuwereza nga mu- 
= eri Kayafa kabona asinga obu- 

ulu. 

25 Ne Simoni Petero yali aimiri'do 
ngayota omuliro. r” Awo nebamu- 
gamba nti Nāwe oli wa mu baigiri- 
zwabe? Ye neyegana nāgamba nti 

26 Siri wāmu. Omu ku ba'du ba ka- 
bona asinga obukulu owekika kyoyo 
Petero gweyasalako okutu, nāga- 
mba nti 'Nze sakulabye naye mu 

27 lusuku muli? Petero neyegana na- 

te: samangwago enkoko nekokoli- 

ma. 

t Neba'gya Isa eri Kayafa, neba- 
mutwala mu kigango: era bwali bu- 
kya; “bo be nyini nebataingira mu 
kigango, baleme okweyonona, naye 
29 bamale okulya Okuitako. Awo Pi- 

rato nafuluma nagenda gyebali, na- 

gamba nti Musango ki gwemulanze 

30 omuutu ono? Neba'damu nebamu- 
gamba nti Omuntu ono singa aba'de 
takoze bubi, tetwandimulese gyoli. 

31 Awo Pirato nabagamba nti Kale mu- 
mutwale 'mwe mumusalire omusi- 
ngo ngamateka ga'mwe ani Tei A- 


28 


kufa bwekuli. 
33 v Awo Pirato naingira nate mu ki- 
gängo, naita Isa namugamba nti 
34 'Gwe Kabaka wa Bayudaya ? Isa 





YOKANA. 





na'damu nti Kino ok 'de kuba- 
bwo nantiki balala be ubiili'de 

35 ebigambo byange? Pirato na'damu 
nti 'Nze ndi Muyudaya? Abe'gwa- 
nga lya'mwe ne bakabona abakulu 

36 be bakundete'de: okoze ki? zīIsa 
na'damu nti 4 Obwakabaka bwange 
si bwa munsi muno: singa obw 
baka bwange buba'de bwa munsi 
muno, basaja bange bandirwanye, 
nesiwebwayo mu Bayudaya: naye 
kakano obwakabaka bwange si bwa 

37 wano. Awo Pirato namugamba nti 
Kale 'gwe kabaka? Isa na'damu 
nti Oyoge'de, kubanga 'nze kabaka. 

'Nze nazālirirwa ekyo, nekyo kye 

kyandeta munsi, ntegeze amazima. 
b Buli owamazima awulira e'dobozi 

38 lyānge. Pirato namugamba nti A- 
mazima kye ki? 

Bweyamala okwogera ekyo, nā- 
fuluma nate nagenda awali Abayu- 
daya, nābagamba nti < Siraba musa. 

39 ngo kuye. 4 Naye mulina empisa, 
‘nze okubateranga omu ku Kuitako: 
kale mwagala mbatere Kabaka Wa- 

40 bayudaya? “Awo nebakayana, ne- 
bagamba nti Si ono, wabula Bala'ba. 
J Noyo Bala'ba yali munyazi. 


1 9 aAwo Pirato nalyoka atwala Isa 
namukuba emi'go. Baserikale 

2 nebaluka engule yama'gwa, neba- 
mutikira ku mutwe, nebamwambaza 

8 olugoye olwefulūngu; neba'ja wali 
nebagamba nti Mirembe, Kabaka 
Wabayudaya! nebamukuba empi. 

4 Pirato nafuluma nate ebweru, naba- 
gamba nti Laba 'mufulumya ebweru 
wemuli, mutegere nga siraba musa- 

5 ngokuye. Awo Isa nafuluma, nga- 
yamba'de engule yama'gwa nolugo- 
ye olwefulungu. (Pirato) nabaga- 

6 mba nti Laba omuntu oyo! bAwo 
bakabona abakulu nabawereza bwe- 
bamulaba, nebogerera wa'gulu nga 
bagamba nti Komerera, komerera. 
Pirato nabagamba nti Mumutwale 
'mwe mumukomerere: kubanga 

7 'nze siraba musango kuye. Abayu- 
daya nebamu'damu nti 'Fe “tulina 
eteka nolweteka eryo ani'de 0- 
kufa, kubanga 4 yefula Omwana wa 

8 Katonda. Awo Pirato bweyawulira 
ekigambo ekyo, neyeyongera oku- 

9 tya; naingira nate mu kigango, nā- 
amba Isa nti Oli wa wa? “Naye 

10 Isa natamu'damu. Awo Pirato na- 
mugamba nti Toyogera nange? to- 
manyi nga nina obuinza obwokuku- 
ta, era nina obuinza obwokukuko- 


11 merera? Isa namu'damu nti /Te- |. 


wandiba'de na buinza bwonaku' nze, 


singa tebwakuwebwa okuva wa' Abi i 


lu; ampa'deyo A pan de 

12 ra neki i ekisinga. Okusokera awo 
Pirato nasala amagezi ERRA na- 
ye Abayudaya nebogerera wa'gulu 


a a aa aa an 
18. 16—19. 12. 





E 
4 


In 
8 


$ 
# 





19. 13—20. 4. 


YOKANA. 





#Luk 3.2. 
#Bik. 17. 7. 


k Mat. 27. 





nga bagamba nti v Bwonomnta oyo 
nga toli mukwano gwa Kaisali: í bu- 
li muntu yena eyefula kabaka awa- 
13 kanya Kaisali. Awo Pirato bweya- 
wulira ebigambo ebyo nafulumya I- 
sa ebweru, natula ku ntebe eyemisa- 
ngo mu kifo ekiitibwa Amainja Ama- 
lire naye mu Lwebulaniya Ga'basa. 
14 k Lwali lunaku lwa Kutegeka Okui- 
tako : zali nga ziri esawa mukaga. 
Nagamba Abayudaya nti Laba ka- 
16 baka wa'mwe! Awo bo nebogerera 
wa'gulu nti Mu'gyewo, mu'gyewo 
mukomerere. Pirato nabagamba 
nti Nakomerera Kabaka wa mwe? 
Bakabona abakulu neba'damu nti 
16 Tetulina kabaka wabula Kaisali. lA- 
wo nalyoka amubawa okukomere- 


rwa. 
17 Awo nebatwala Isa: » nāfuluma, 
nga yetise ye'ka omusalabag we, (na- 
tūka) mu kifo ekiitibwa Ekyekiwä- 
nga, ekiitibwa mu Lwebulaniya Go- 
18 logosa: nebamukomerererawo, era 
nabalala babiri wamu naye, erui ne- 

19 rui, ne Isa wakati. "Ne Pirato nā- 
wandika ebaluwa nāgi'sā ku musa- 
laba, ngewandiki' dwa nti ISA OMU- 
NAZALESI KABAKA WABAYU- 
20 DAYA. Awo ebaluwa eyo bangi ku 
Bayudaya nebagisoma : kubanga e- 
mani kyebamukomereramu Isa kyali 

i I neki bigi era yawandikibwa 

a Liwebulaniyê. ne mn Luyonani, 


21 ae, mu Lulumi. Awo bakabona aba- 
kulu Babayudaya nebamugamba Pi- 
rato nti Towandika nti Ka Wa- 


bayudaya ; naye nti oyo yayogera 
22 nti 'Nze Kabaka Wabayudaya. Pi- 
rato na'damu nti Kyempandise kye- 
mpandise. 

o Awo baserikale bwebāmala oku- 
komerera Isa, nebatwala ebyamba- 
lobye, nebatêka emiteko ena, buli 
serikale muteko; nekānzuye; ne- 
kanznye teyatungwa, yalukibwa bu- 
24 lukibwa yona okuva wa'gulu. Ne- 

bagamba bo'ka na bo'ka nti Tuleme 

okugivuzamu, naye tugikubire aka- 
lalu, (tulabe) anaba nyiniyo: ekya- 
wandikibwa kitūkirire, ekyogera nti 
P Bāgahana ebyambalo byānge, 
Era bākubira akaluln ekyokwa- 
mbala kyānge. 

25 Awobaserikale nebakolaebyo. r Na- 
ve bali baimiri'de awo awali omusa- 
laba gwa Isa, nyina, ne muganda 
wa nyina, Malyamu muka #Kulopa, 

26 ne Malyamu Magudalene. Awo Isa 
, bweyalaba nyina, ' nomnigirizwa 
gweyali ayagala ngaimiri'de kumpi, 

nagamba nyina nti Omukyala, laba, 

27 omwanawo! Oluvanyuma nīgamba 
omnigirizwa nti Laba, nyoko | Awo 


23 


okuva mu sawa eyo omuigirizwa | 


oyo namutwala e'ka ewuwe. 
28 Oluvanyuma lwebyo, Isa bweya- 
manya nti kakano ebigambo byona 





bimaze okutūkirira, * ekyawandiki- 
bwa kitūkirizibwe, nagamba nti Ni- 
29 na enyonta. Wali wateke'dwawo 
ekibya eki'ju'de omwenge omukatii- 
fu: awo Y neba'sa ku ezobu ekisu- 
mwa eki'ju de omwenge omukatufu, 
30 nebakitwala ku mumwagwe. Awo 
Isa bweyamala okuwebwa omwe- 
nge, nagamba nti yKiwe’de: nāku- 
keci omutwegwe, nawayo omwo- 


31” pu Abayudaya, #kubanga lwali 
lunaku lwa Kutegeka, 3 emirāmbo 
gireme okubera ku musalaba ku lu- 
naku lwa sabiti [kubanga olunaku 
lwa sabiti eyo lwali lukulu), neba- 
saba Pirato okubamenya amagulu 
sa ak balyoke ba'gyibweko. Awo 

aserikale neba'ja, nebasokera kwo- 
mu nebamumenya amagulu, nomu- 

33 lala eyakomererwa naye: naye bwe- 
ba'ja eri Isa, nebalaba ngamaze oku- 

34 fa, nebatamumenya magulu: naye 
serikale omu namufumita mu mbi- 
rizize ne'fumu, amangwago 'nemu- 

35 vamu omusai namazi. Naye eya- 
laba nategeza unokutegezakwe kwa 
mazima: era oyo amanyi ngayoge- 
ra amazima, na'mwe mulyoke mu- 

36 'kirize. Kubanga ebyo byabawo, 
c ekyawandikibwa kitūkirire nti Ta- 

37 limenyebwa 'gumba. Era nate ekya- 


wandikibwa ekirala kigamba nti >, 


d Balimulaba gwebafumita. 
e Awo oluvanyuma lwebyo Yusufu 
Owealimasaya, eyali omuigirizwa 
wa Isa, naye mu kyama/olwokutya 
Abayudaya, neyegairira Pirato oku- 
'gyako omulimbo gwa Isa: awo 
Pirato na'kiriza. Na'ja, na'gyako 
39 omulämbog we. Ne 9 Nikodemo na- 
'ja [eyasoka oku'ja gyali ekiro), 
ngalese ebitabule ebyenvumbo ne 
akalosi, obuzito bwabyo lateri nga 
40 kikumi. Awo nebatwala omulambo 
gwa Isa, nebaguzinga mu ngoye 
zekitani wamu nebyakalosa ebyo, 
nga Abayudaya bwebaisa okuzika. 
41 Awo mu kifo weyakomererwa wāli- 
wo olusuku; ne mu lusuku mwali- 
# mu entana empya etanaba kuteke- 
42 bwamu muntu. Awo kubanga liwali 
lunaku lwa Kutegeka Okwabayu- 
daya [era kubanga entāna yali ku- 
mpi] #neba'sa omwo Isa. 


38 


9 Awo uku lunaku olusoka mu 
naku omusinvu, Malyamu Ma- 
gudalene na'ja mu matulutulu, nga 
tebunalaba, eri entana, nālaba nge- 

2 'jinja ligyidwa ku ntāna. Awo 
na'dukana, na'ja eri Simoni Petero, 
neri b omuigirizwa oli omulala Isa 
gweyayagalanga, nabaga mba nti Ba- 
'gyemu Mukama wa'fe mu ntina, 
3 's6 tetumanvi gyebamuta'de, “Awo 


4 omulala, nebagenda kn ntana. 





Petero nafuluma, nomuigirizwa A | 
e 


” Mat. 27. 
48. 


VYok.J7.4 


ii Pana 15. 
EA 


b 1 Yok. 8. 
6, 8. 


£ E 12. 
Kubal 9. 


Zab. 34. 20. 
d Zab. 2. 
16, 17. 

Zek. 12. 10. 
Kuh. 1.7. 
z ak 27. 


Mark. 15. 
42. 


Luk.23.50. 
/Yok.9.22. 
# Yok. 3. 

1, 2; 7. 00, 


1 Is. 53. 9. 


Mat 28.). 
Ma'k.16.1. 
Luk. 324.1, 


è Yok. 13. 
z. 





es: ig dinipe 


18 


rizwa oyo omulala naisa Petero, 
5 nasoka okutūka ku ntāna: nakuta- 
ma nalingizamu, nalaba engoye ze- 
kitani nga zitekedwa awo; naye 
6 nataingira. Awo ne Simoni Petero 
naja ngamngoberera, naingira mu 
ntana; nalaba engoye zekitani nga 
7 ziteke'dwa awo, nekiremba ekyali | 
ku mutwegwe nga tekiteke dwa wa- 
mu na ngoye zekitani, naye nga 
kizingi dwa nga kiri kyo'ka ku ‘bali. 
8 Awo nomuigirizwa oyo omulala eya- 
soka oku'ja ku ntana, naingira, na- 
9 laba na'kiriza. Kubanga bali teba- 

4 Zab. 16. nategera “4 ekyawandikibwa nti ki- 

Iik, 2 |10 mugwanira okuzūkira mu bafu, A- 
wo nate abaigirizwa neba'dayo ewa- 
bwe e'ka. 

11 Naye Malyamu yali aimiri'de e- 
bweru awali entana ngakaba : awo 
bweyali ngakaba, nākutama nalingi- 

12 za mu ntana ; nalaba bamalaika ba- 
biri nga bamba'de enjeru, nga batu- 
'de, omu emitwetwe omulala mula- 
namiro, omulambo gwa Isa wegwali 

18 guteke'dwa. Abo nebamugamba nti 
Omukyala, okabira ki? Nabagamba 
nti Kubanga ba'gyemu Mukama wa- 
nge, nange simanyi gyebamuta'de. 

14 e Bweyamala okwogera bwatyo, nā- 
kyuka enyuma, nalaba Isa ngaimi- 

15 ri'de, /nitamanya nga ye Isa. Isa 
namugamba nti Omukyala, okabira 
ki? ononya ani? Ye ngalowoza nti 
ye mukümi wolusuku, nimugamba 
nti Sebo, obanga 'gwomutu'te wa- 
lala, mbūlira gyomuta'de, nange 

16 namu'gyayo. Isa namngamba nti 
Malyamu. Nākyūka namugamba 
mu Lwebulaniya nti Laboni; ama- 

17 kulu gakyo Muigiriza. Isa namu- 
gamba nti Tonkwatako; kubanga 
sinaba kulinya mu 'gulu eri Kita- 
nge: naye genda eri 7 baganda ba- 
nge, obabūlire nti 'Ninya mu 'gulu 
eri i Kitange, era Kita'mwe, eri Ka- 
tonda wange, era Katonda wa'mwe. 

18 t Malyamu Magudalene na'ja nabii- 
lira aba pik £wA nti Ndabye Muka- 
ma wa'fe; era bwamugambye ebia 
gambo bino. 


Ma’'k.16.5. 


“Mat.23.9. 
Ma'k. 16.9. 


f Luk. 24. 
16, 81. 


10. 
Luk.24.10. 


Mak. 16. |19 ¿Awo ku lunaku luli bwebwali 
Luk 2436. akawungezi, ku lunaku olusoka mu 
1Kol 5.8. 


naku omusanvu, enzi'gi bwezali nga 
zi'ga'dwawo abaigirizwa mwebili, 
olwokutya Abayudaya, Isa na'ja, 
naimirira wakati mubo, nabagamba 
20 nti Emirembe gibe mu'mwe. Awo 
bweyamala okwogera bwatyo, na- 
balaga engaloze nembirizize. MA- 
baigirizwa nebasanyuka, bwebalaba 
21 Mukama (wābwe). Awo Isa naba- 
gamba nate nti Emirembe gibe mu- 
'mwe: n nga Kitange bweyantuma 
'nze, nange bwentyo mbasindika 
22 'mwe, Bweyamala okwogera ekyo, 
naha'siza omu'ka, nābagamba nti 


ba'dukana bombi wamu; nomnuigi- 








a Yok. 16. 
2. 





YOKANA. 





20. 5.—21. 8. | 


23 Mutle Omwoyo Omutukuvu: ° be- Mtu 
munägyängako ebibi bona, ba'gyi- 119; 35 18. 
bwako; bemunasibiranga ebihi bo- 
na, basibirwa. 

34 Naye Tomasi, omu ku kumi na- 
babiri, eyaitibwanga Didumo, teya- 

25 li nabo Isa bweyaja. Awo abaigi- 

. rizwa abalala nebamubūlira nti Tu- 

labye Mukama wafe. Naye naba- 

gamba nti Bwesiriraba mu bibatn- 

bye enkovu zeninga, nenzi'Ssako olu- 

nwe lwānge ku nkovu zeninga, ne- 
nzi'samu omukono gwange mu mbi- | 





rizize, siri'kiriza na katono. 

26 Oluvanyuma nga waisewo enaku 
munana, ate abaigirizwabe bali mu- 
nda, ne Tomasi ngali nabo, Isa na- 

'ja, enzi'gi nga zi'ga'dwawo, naimi- 
rira wakati (mubo nagamba nti E- 

27 mirembe gibe mu'mwe. Awo naga- 
mba Tomasi nti Leta wano olunwe- 
rwo olabe ebibatu byange; era ole- 
te nomukonogwo, ogu'se mu mbiri- 
zi zange; oleme okuba ata 'kiriza 

28 naye a 'kiriza. Tomasi na'damu 
namugamba nti 'Gwe Mukama wä- 

29 nge, era Katonda wange. Isa na- 

mugamba nti Kubanga ondabye, 

kyovu'de o'kiriza ; Pbalina omukisa 
aba'kiriza nga tebaliko kyebalaba. 
r Waliwo obubonero obulala bu- | 4, 


| 

30 
ngi Isa bweyakolera mu maso ga. , 
baigirizwa, obutawandikibwa mu 

31 kitabo kino; #naye buno bwawa. 
ndikibwa, mulyoke mu'kirize nti Isa 
ye Masiya, Omwana wa Katonda; 
era 'bwemu'kiriza mube nobulamu 


mu linyalye. 


OLUVANYUNA lwebyo Isa neye- 
raga nate mu baigirizwabe ku 
nyanja Eyetiberiya ; neyeraga bwa- 
2 ti. Bali bali wamu Simoni Petero, 
ne Tomasi aitibwa Didumo, ne ¢ Na- 
sanaeri Owekana Ekyegaliraya, ò na 
(bana) ba Zebedayo, nabaigirizwa- 
3 be abalala babiri. Simoni Petero 
nibagamba nti Ng'enda okuvuba. 
Nebamugamba nti Na'fe tugenda 
nawe. Nebagenda, nebasabala mu 
lyāto; ekiro ekyo nebatakwasa ki- 
4 ntu. Naye bwali bukya Isa naimi- 
rira ku 'tale: naye abaigirizwa ne- 
5 batamanya nga ye Isa. Awo “Isa 
nabagamba nti Abana, mulina ekyo- 
kulira? Nebamu'damu nti Tetuli- 
6na. Nabagamba nti ? Musule omu- 
gonjo ku lui olwadyo olweryato, 
munakwasa. Awo nebasila, kale 
nga tebakyainza kuguwalula olwe- 
7 byenyanja ebingi. Awo tomuigiri- 
zwa oyo Isa gweyayagalanga naga- 
mba Petero nti Ye Mukama Fa Te. 
Awo Simoni Petero bweyawulira 
nga ye Mukama wa'fe neyesiba olu- 
goye [kubanga yali bwerere neye- 
8 sila ma nyanja. Naye abaigirizwa 
abalala neba'jira mu lyito etono 


21 


“Wok. 13. 
n 









21. 9—1. 11 


1 Bik. 10. 
41. 


# Yok. 20. 
19, 26. 


í Bik. 9. 


B. 

Beb. 13.20. 
1 Pet. 2. 
25; 5. 2, 4. 





[kubanga bali tebali wala ne' tale, na- 
ye emikono nga bikumi bibiri, ) nga 
walula omugonjo oguliko ebye- 

9 nyanja. Awo bwebavamu nebatuka 
kn 'tale, nebalaba omuliro ogwama- 
nda nga guli awo nebyenyanja nga 

10 biteke'dwako, nomugati. Isa naba- 
gamba nti Mulete ku byenyanja 

11 byemukwasiza kakano. Awo is:i- 
moni Petero nasahala, nawalulira 
omugonjo ku tale, nga gu'ju'de 
ebyenyanja ebinene, kikumi mwa- 
tano mu bisatu: naye newakuba'de 
nga byali bingi bwebityo, omugo- 

12 njo megutakutuka. Isa nabagamba 
nti/Mn'je mulye. 'So mu baigiri- 
zwa nemutaba muntu eyayang'anga 
oknmubêza nti 'Gwani, nga bama- 

13 nyi nga ye Mukama wa'fe. Isa na- 
'ja, na'dira omugati, nabawa, ne- 

14 byenyanja bwatyo. Guno gwe mu- 
lundi 9 ogwoknsatn Isa bweyalabi- 
ka mu baigirizwa, oluvanyuma nga- 
inaze okuzukira mu bafu. 

15 Awo bwebamala okulya, Isa nā- 
gamba Simoni Petero nti Simoni, 
(omwana) wa Yokana, onjagala o- 
kukira bano? Nāmugamba nti We- 
wawo, Mukama wange; 'gwomanyi 
nga nkwagala. Namngamba nti 

16 Lisanga abana bendiga bange. Na- 
mugamba nate omuliindi ogwoku- 
biri nti Simoni (omwana) wa Yoka- 
na, onjagala? Namugamba nti We- 
wawo, Mukama wange; 'gwomanyi 

17 nga nkwagala. iNamugamba nti 
Lundanga endiga zange. Nāmuga- 
mba omulindi ogwokusatu nti Si- 
moni (omwana) wa Yokana, onjaga- 


EBIKOLWA BYABATUME. 


la? Petero nanakuwala kubanga 
amugambye omulindi ogwokusatu 
nti Onjagala? Namugamba nti Mu- 
kama wange, 'gwomanyi byona; 
'gwotegera nga nkwagala. Isa na- 
mugamba nti Lisanga endiga zange. 
18 k Dala dala nkugamba nti Bwewali 
omuvubuka, wesibanga nopenda 
gyoyagala yona: naye bwolika'di- 
wa, oligolola emikonogyo, omulala 
alikusiba, alikutwala gyotoyagala. 
19 Yayogera bwatyo, ngalaga !oku- 
fa kwalifa okugulumiza Katonda. 
Bweyamala okwogera bwatyo, na- 
20 mugamba nti Ngoberera. Petero 
bweyakyuka, nalaba omuigirizwa 
mlsa gweyayagalanga ngagoberera ; 
era oyo ye yagalamira mu kifuba- 
kye ku 'mere eyekyegulo, nagamba 
nti Mukama wange, ani anakulyamu 
21 olukwe? Awo Petero bweyalaba o- 
yo nagamba Isa nti Mukama wange, 
22 nono (aliba ki)? Isa namugamba 
nti Bwenjagalaabërewo okutūsa we- 
ndi'jira, ofayo ki? 'gwe goberera 
28 'nze. Awo ekigambo ekyo nekibu- 
na mu boluganda nti omnigirizwa 
oyo talifa : 'songa Isa teyamugamba 
nga talifa; naye nti Bwenjagala 
aberewo okutiisa wendi'jira, ofayo 
ki? 
24 Oyo ye mnigirizwa eyategêza bi- 
no, nawandika bino; # na'fe tuma- 
nyi ngokutegezakwe kwa mazima. 
oNate waliwo ebirala bingi Isa 
byeyakola, nabyo bwebiwandikibwa 
ki'na kimn ndowoza nti nensi zona 
tezandigidemu bitabo ebyandiwa- 
ndiki'dwa. 


25 


EBIKOLWA BYABATUME. 


1 FKITABO ekyoluberyeberye nakiko- 
la, mu'nange 4 Te'firo, ekya byona 
Isa byeyasoka okukola nokuigiriza, 
3 > okutiisa ku lunaku luli bweyamala 
okulagira Kubwomwoyo Omutnku- 
vu abatume beyalonda natwalibwa 
3 mu 'gulu. c Bweyamala okubonya- 
bonyezebwa d neyeraga mnbo nga 
mulamu, mu bubonero bungi, nga- 
balabikira e'banga Iyenaku amaku- 
mi ana, ngayogera ebyobwakabaka 
4 bwa Katonda. “Awo bweyakung'a- 
na nabo nibalagira baleme okuva 
mu Yerusalemi, naye balindirire o- 
kusibiza kwa Kitange/kwemwawu- 
5 lira gyendi: Y kubanga Yokana ya- 
batiza nama'zi; naye mwe mnli- 
batizibwa NomwoyoOmutukuvu mu 
naku si nyingi. 
6 Awo bwebakung'ana nebamubūza 
nga bagamba nti Mukama wa'fe, mu 


biro bino £ mwonokomezawo obwa- 
7 kabaka eri Isiraeri? Nabagamba 
nti ?Si kwa'mwe okumanya entūko 
newakuba'de ebiro, Kita'fe byeyate- 
8 ka mu buinzabwe ye. Naye muli- 
webwa amanyi, m Omwoyo Omutu- 
kuvu bwalimala oku'ja ku'mwe, 
"na mwe munabanga bajulirwa bä- 
nge mu Yernsalemi ne mu Buyuda- 


ya bwona ne mu Samaliya, nokutū- | 


9 sa ku nkomerero yensi. ° Bweya- 
mala okwogera ebyo, nga batunu- 
lira, nasitulibwa, ekire nekimutola 

10 okumu'gya mu maso gābwe. Bwe- 
bali bekaliriza amaso mu ‘gulu bwa- 
genda, laba, abantu babiri nebaimi- 
rira kumpi nabo nga bamba'de engo- 

11 yeezitukula ; abayogera nti Abantu 
Begaliraya kiki ekibaimiri za nga 
mulaba mu'gulu? Oyolsa aba'gyi- 
'dwako okutwalibwa mu 'gulu 7 ali- 


4 





k Yok. 13. 


Mi. 
Bik. 12. 
4,4 


toPet 1.14 


"Yok. 13. 
23. 


" Yok. 19. 
35 


8 Yok. 12. 
° Yok. 20. 
30. 


k Ta. 1. 28. 
Dan. 7. 27. 
Am. 9. 11. 
l Mat. H. 
JB. 


m Luk. 24. 
49. 


"Luk. 24. 


4R. 
Yok. 152; 
Bik. 2. 32, 
° Luk. 24. 
51. 


2 Bas. 1.10. 
Kub. 1.7. 





98 


r Mat 10. 
2-4. 


? Bik. 2.1, 
46. 


t Luk. B. 
49, 55; 24. 


19. 
“ Mat. 13. 
55. 


“Zab.41.9. 
Yok.13.18. 


Y Luk. 22. 
4 


“Ma'k.1.1. 


S Yok. 35. 
27. 


“ Ler. B. 


19 
Ma. 16. 9. 
$Rik. 1.14 


EBIKOLWA BYABATUME. 





1. 12—2 2. | 





'ja bwatyo nga bwemumulabye nga- 
genda mu 'gulu. 

12 Nebakomawo Eyerusalemi okuva 
ku lusozi oluitibwa olwa Zeituni, 
oluli okumpi ne Yerusalemi ngolu- 

13 gendo olwokusabiti. Awo bwebai- 
ngira nebalinya mu kisenge ekya 
wa'gulu, webātūlānga ; ” Petero ne 
Yokana ne Yakobo, ne Andereya, 
Firipo ne Tomasi, Batolomayo ne 
Matayo, Yakobo (omwana) wa Alu- 
fayo, ne Simoni Zerote, ne Yuda 

14 (omwana) wa Yakobo. #Abo boua 
bali nga yikira nomwoyo gumu 
mu kusaba, wamu 'nabakazi ne Ma- 
lyamu nyina Isa, ne #bagandabe. 

15 Mu naku ezo Petero naimirira wa- 


tukuvu kyeyayogera e'da mu kamwa 
ka Daudi, ku Yuda, Yeyali omusale 

17 wabwe abakwata Isa; kubanga? ya- 
balirwa wamu na' fe, nawebwa omu- 

18 gabo gwokuwereza kuno. “| Oyo 
nagula enimiro Ut nempera eyobubi- 
bwe; nagwa mu maso, nayabika wa- 

19 kati, ebyenda byona nebiika. Ne- 
kitegerekeka eri abo bona abali mu 
Yerusalemi; enimiro eyo mu lulimi 
Jwabwe nokuitibwa neitibwa Akeru- 

20 dama,ye nimiro eyomusai.) Kuba. 
nga kyawandikibwa mu kitabo kya 
Zabuli nti 

c Ekibanjakye kizike, 
'So kireme okuberangamu omu- 
ntu: 
era nti 
d E buwebwe omu- 
ala. 

21 Kale kigwanye mu bantu abaitanga 
na'fe mu biro byona bweyaingiranga 
navanga gyetuli Mukama wa'fe Isa, 

22 e okuva ku kubatiza kwa Yokana o- 
kutūsa ku lunaku Iweyatu'gyibwa- 
ko, omu kwabo /abere omujulirwa 

23 wokuzukirakwe awamu na'fe. Ne- 
balonda babiri, Yusufu aitibwa 9 Ba. 
lusaba, natimibwa nate erinya Yu- 

24 sito, ne Matiya. Nebasaba, neba. 
gamba nti 'Gwe, Mukama wa'fe, ŝia- 
manyi emitima gyabantu bona, l 
ko omu gwolonze ku bano bombi, 

25 awebwe ekifo kyokuwereza okwo no- 
butume, Yuda byeyasubwa agende 

26 mu kifokye ye. Nebabakubira obu- 
lulu; akalulu nekagwa ku Matiya ; 
nābalirwa wamu nabatume ekumi 
nouu. 


Awo 4 olunaku lwa Pentekote bwe- 
rwatuka, b bona bāli wamu mu kifo 

2 kimu. Amangwago okuwama neku- 
ba mu 'gulu ngempewo ewima na- 
manyi, neku'juza enyumba yona 


17 


18 


3 mwebali batu'de. Nekulabika kn- | 
enimi ngezomuliro nga zeyawu- 
'demu : buli lulimi nerutula ku buli 

4 muntu. “Bona neba'jula Omwoyo 
Omutukuvu, nebatanula dokwogera 
enimi endala, nga Omwoyo bweya- 
bawa okuzogera. 

6 Waliwo mu Yerusalemi Abayuda- 
ya nga batu'de, abantu abegendere- 
za, abava mu buli 'gwanga lyabantu 
wansi we'gulu. Okuwima okwo 
bwekwabawo, ekibina nekikung ana 
nekisamalirira, kubanga bāwulira 
buli muntu nga bagera mu lulimi 

7 lwewabwe. Nebawunikirim bona, 
nebewunya, nga bogera nti Laba, 
bano bona abogera si Bagaliraya ? 

$ Era kiki 'fe buli muntu okuwulira 
olulimi lwewa'fe gyetwazalibwa ? 

9 Abapazi Nabamedi, Naberamiti, na. 
bali mu Mesopotamiya, mu Buyu- 
daya ne Kapadokiya, mu Ponto ne 

10 mu Asiya, mu Fulugiya ne mu Pa- 
nfuliya, mu Misiri ne munsi Ezeri. 
bua eziriranye Kulene, Nabalumi a- 

11 bagenyi, Abayudaya nabakyifu, A- 
bakulete Nabawalaba, tuwulira ba- 
no nga bogera mu nimi za'fe ebye- 

12 kitalo ebya Katonda. Bona nebe- 
wunya nebabūsabūsa nebagamba- 
gana nti Amakulu gakyo kiki ki. 

18 no? Naye abalala nebabasekerera 
nebagamba nti Batami'de omwenge 
Omusa. 

14 Naye Petero bweyaimirira ne ba- 
li ekumi nomn, nayogerera wa gulu 
nabagamba nti Abasaja Abayudaya 
nabatila mu Yerusalemi 'mwena, 
mutegere kino, mutegere amatu ebi- 

15 gambo byange. Kubanga bano te. 
batami'de, nga 'mwe bwemulowoza; 
kubanga ye sawa eyokusatu eyemi- 

16 sana. Naye bino bye byayogerwa 

ng'bi Yoweri nti 

< Olulitāka mu naku ezoluvanyu- | 
ma, bwayogera Katonda, 

JNdifuka ku Mwoyo gwange ku | 
balina omubiri bona: 

Batabani ba'mwe ne vy bawala ba- 
'mwe baliragula, 

Nabalenzi ba 'mwe baliraba ok wo- 


esebwa, 

Nabaka'de ba'mwe balirota ebi- 
roto: 

Wewawo, ne ku ba'du bange na- 
bazina bange mu naku ziri 

Ndibafukira ku Mwoyo gwänge, 

i baliragula. 

19 k Sora ebyekitalo mu 'gulu wa- 
'galu 

Nobubonero munsi wansi, 

lOmnsai nomuliro nokunyoka 

“kwomau ka. 

Enjuba erifūka ekizikiza, 

Nomwezi okuba omasai, 

Olunaku lwa Mukama 

Olukulu olulitenderezebwa nga 
terunaba ku'ja. 


aa 


ia 4a: 
EL 21. 19; 


28. 7. 
Ya 2 A 
9. 

Yok 7. mwm 
J Bik. 16 


45. 
#Bik 21.9. 











2. 213. 11. 





EBIKOLWA BYABATUME. 99 
“Balio |21 Olulitika % buli alisaba erinya batizibwe buli muntu mu'mwe okui- 
1 lya Mukama alirokoka. ngira mu linya lya Isa Masiya oku- 
22 Abasaja Abaisiraeri, muwulire ebi- 'gyibwako ebibi bya mwe, munawe- 
gambo bino. Isa Omunazalesi, o- bwa ekirabo gwe Mwoyo Omutu- 
"Yok.32 muntu eyabalagibwa Katonda “mu | 39 kuvu. Kubanga okusūbizibwa kwa- 
Beb. 2 4 bigambo ebyamanyi nebyamagero 'mwe era “kwa bana ba'mweJ/nabo | “ Yo. 2. 24 
nobubonero, Katonda byeyamuko- bona abali ewala, bona abaliitibwa E AA 
zanga wakati mu'mwe, nga 'mwe' 40 Mukama Katonda wa'fe. Era ni. |45; 1]. 15, 
e Mat. 26. | 23 bwemumanyi; oyo ?bweyawebwayo bategeza mu bigambo ebirala bingi | 18:24. 27; 
24 nga Katonda bweyasoka okutesa nababulirira ngagamba nti Muloko- Belo 14, 
nokumanya, mwamutwala nemu- lebwe mu mirembe gino egyakya- | 17. 
mukomerera nemikono gyabantu 41 ma. Awo aba'kiriza ekigambokye 
P Bik.3.16; | 24 ababi, nemumu' ta. Naye royo Ka- nebabatizibwa: nebongerwako ku 
P ES tonda yamazūkiza, bweyasumnlula lunaku luli abantu ngenkumi satu. 
34: 17. 31. okulumwa kwokufa: kubanga te- |42 v Nebaba nga banyikirirānga okui- |? Bal 12. 
Bal. 4 24; | 25 kwainza kumunyweza. Kubanga girizibwa kwabatume, ne mu ku'sê- | I, ya 
1 Kol. 6. Daudi amwogerako nti kimu, ne mu kumenya emigati ne | Bak. 42 
me 15. rNalaba Mukama enaku sona mu mu kusaba. 
Kol 4.14. 2 $ za 
Bag. 1. 1. maso gange, 43 Buli muntu natya : febyamagero | iMwk. 16 
yai AA Kubanga ali ku mukono gwange bingi nobubonero nebikolebwanga Lk 
1 Baa. 1.10. ogwadyo, 'neme okusagasaga- | 44 abatume. Bona aba'kiriza bali wa- 
Pen na. mu, #nebaba nga ba'sa kimu mu k Bik. 4. 
rab. 16n |26 Omutima gwange kyegwava gwe- | 45 byona, ebyobuga'ga byabwe nebintu | 22. 34 
sima, olulimi lwānge nerusa- byebali nabyo nebabitūnda !neba- | 118 58. 7 
nyuka; gabiranga bona nga buli muntu 
Era nomubiri gwange gunabera- 46 bweyali yetiga. Nabo nga banyi- 
nga mu 'subi : kiriranga bulijo nomwoyo gumu 
27 Kubanga tolindeka bulamu bwa- m mu yekalu, nga bamenya emigati |” Luk. 24. 
nge mu magombe, mu nyumba e'ka, nebalyanga e'me- | Bik 5 a2 
'So toliwayo Mutukuvuwo kuvi- re nesanyu nomutima ogutalina bu- 
nda. . |47 kusa, nga batenderezānga Katonda, 
28 Wanjigiriza amakubo gobulamu; | nga basimibwanga abantu bona. 
Olinji'juza esanyu namasogo. n Mukama nabongerangako bulijo |” Bik. 5. 
29 Abasaja aboluganda, nyinza okwo- abali balokoka. EAE 
gerera nobuvumu mu maso ga mwe 
°’ 1 Basek. sebya jaja wa'fe omukulu Daudi 3 Awo Petero ne Yokana nebalinya 
=n nti yafa nazikibwa, namalaloge gali mu yekalu mu sawa eyokusabira- 

30 wa'fe ne kakauo. Kale, bweyali | 2 mu, 4% esawa eyomwenda. Waliwo | “Zab. 58. 
t2 Sam. 7. na'bi, t bweyamanya nga Katonda | omuntu omulema okuva mu lubuto |!” 
aT amulāirira ekirairo, nti mu ba'zu- | lwa nyiua yali asituli'dwa, gweba- 

1. kulu abomuutumbweze alitūzako tekanga bulijo ku lu'gi Iweyekalu 
Luk 1.24, | 31 omuntu ku ntebeye, bweyalaba olu- | | olwaitibwanga Olulūngi, okusabā- 
beryeberye, nayogera ku kuzukira nga efeza abaingiranga mu yekalu. 
“Zab. 16. kwa Masiya nga “ teyalekebwa mu | 3 Oyo bweyalaba Petero ne Yokana 
magombe 'souga nomubirigwe te- nga bagenda okuingira mu yekalu 

32 gwavunda. Isa oyo Katonda ya- | 4 nasaba okuwebwa efeza. etero 
“Bik. 1. 8. muzūkiza, 'feua 'fe © bajulirwa. namwekaliriza amasoge ne Yokana 
Bik 5.31. | 33 Awo v bweyalinyisibwa ku mukono | 5 nāgamba nti Tunulira 'fe. Naba- 

Bal ata ogwadyo ogwa Katonda. znāäwebwaą wuliraą, ngalowoza nti banamuwa 
1 Yok. 14 okusiubiza Kwomwoyo Omutukavu | 6 ekintu. Naye Petero nāgamba nti 
TE eri Kitawe, 1 afuse kino kyemulabye Efeza nezabu sibirina; naye nye 
ik.1. 4 |34 kakano kyemnwuli'de. Kubanga nina kyenkuwa: è mu linya lya Isa | #Bik. 4.10. 
< Bik. la Daudi teyalinya mu 'gulu, naye | 7 Masiya Omunazalesi, tambula. Na. 
: yayogera ye nyini nti |  mukwata ku mukono ogwadyo nā- 
> Zab. 110. Mukama yagamba Mukama wā- muimusa. Amangwago ebigerebye 
i nge nti Tala ku mukono gwa- nobukongovule nebifuna amanyi; 
nge ogwadyo, 8 cnagolokoka mangu naimirira nāta- | ° Is. 35.6, 


“Zek. 12 
10. 


4 Luk. 24. 
47. 
Bik. 3. 19. 





35 Okutusa lwenditeka abalabebo o- 

kuba entebe yebigerebyo. 

36 Kale mazima bamanye enyumba yo- 
na eya Isiraeri nti Katonda yamu- 
fula Mukama era Masiya, Isa oyo 
gwemwakomerera. 

37 Awo bwebawulira ebyo c emitima 
gyabwe negibalūma, nebagamba Pe- 
tero nabatume abalala nti Abasaja 

38 aboluganda, tunakola tutya ? Pete- 
ro Dabageraba nti 4 Mwenenye, mu- 








mbula, naingira nabo mu yekalu 
ngatambula ngabuka ngatendereza 
9 Katonda. Abantu bona nebamula- 
ba ngatambula ngatendereza Kato- 
10 nda. nebamutegera nga ye wuyo e- 
yatulanga ku lu'gi Oluliingi olweye- 
kalu okusabirizanga efeza, nebawu- 
nikirira nyo uokwewunya olwekyo 
ekimukole'dwa. 
11 Bweyali ngakyaku'te Petero ne 
Yokana, ekibina kyona neba'duka- 



























































d Yok. 10. 
23. 
Bik. 5. 12. 


e Mat. 27. 
20. 


S Beb. 2 
10; 5. 9. 


4 Bik. 2.24. 


i Bik. 2 32. 
kMat.9.22. 


° Ma. 18. 
15, 18, 19. 


P Bik. 2.39. 
Ral. 9. 4,8. 
Bag. 3. 28. 


” Mat. 10. 
5; 15. 24. 





EBIKOLWA BYABATUME. 


na gyebali nebakung'anira mu ki- 
sasi 4 ekiitibwa ekya Sulemani nga 
12 bewunya nyo. Awo Petero bweya- 
laba na'damu ekibina nti Abasaja A- 
baisiraeri, kiki ekibewunyisa bino? 
Mutwekaliririza ki amaso ngama- 
nyi ga'fe 'fe oba kutya kwa'fe Ka- 
13 tonda bye bimutambuzi'za oyo? Ka- 
tonda wa Ibulaimu era owa Isaka 
era owa Yakobo, Katonda wa baja- 
ja ba'fe, yagulumiza Mulenziwe Isa, 
egwemwawayo nemumweganira mu 
maso ga Pirato, bweyasala omusa- 
14 ngo okumuta. Naye 'mwe nemwe- 
gana Omutukuvuera/ Omutikirivu, 
nemwagala okuwebwa omu'si, ne- 
15 mu'ta omukulu wobulamu; s oyo 
Katonda yamuzikiza mu bafu: 'fe 
16 ibajulirwa bakyo. kEra olwoku- 
'kiriza erinyalye oyo gwemulaba 
gwemumanyi erinyalye limuwa'de 
amanyi, noku'kiriza okuli mwoyo 
kumuwa de obulamu buno obutūki- 
ride mu maso ga'mwe 'mwena. 
17 Kale kakano, aboluganda, 'manyi 
nga mwakola ! nga temumanyi, nga 
18 nabakulu ba'mwe. Naye Katonda 
byeyabilira eda mmu kamwa ka 
bana'bi bona nga Masiyawe alibo- 
nyabonyezebwa, yabitūkiriza bwa- 
19 tyo. Kale nmwenenye, mukyiike, 
ebibi bya'mwe bisingulibwe, ebiro 
ebyokuwu'muzibwa mu maso 
20 Mukama bitūke; naye atume Ma- 
21 siya eyabawulirwa e'da, ye Isa, e- 
yagwanyizibwa okutwalibwa mu 
'gulu okutisa mu biro ebyokulo- 
ngosezamu byona, Katonda byeya- 
yogereranga mu kamwa ka bana- 
'bibe abatukuvu abaliwo okuva ku 
22 laberyeberye. Musa yagamba nti 
o Mukama Katonda alibaimiririza 
na'bi aliva mu baganda ba'mwe 
nga 'nze; oyo mumuwuliranga byo- 
23 na byalibagamba. Olnlitūka buli 


` mwoyo ogutawulira na'bi oli gulizi- |. 


24 kirizibwa mu 'gwanga. Wewawo, 
ne bana'bi bona nabo okava ku 
Samuwiri naba'dirira, bona abiyo- 
geranga, babaliranga enaku zino. 

25 'Mwe r muli bana ba bana'bi, era 
abendagano Katonda gyeyalagana 
ne bajaja ba'mwe, ngagamba Ibula- 
imu nti Ne mu za'deryo ebika byo- 
na ebyensi mwebiriwerwa omukisa. 

26 r Okusoka gyemuli Katonda, bwe- 
yamala okuziikiza Mulenziwe nā- 
mutuma gyemuli abawe omukisa, 
8 ngakyŭsa buli munta mu bibi bya- 


'mwe. 
4 BWEBALI nga bogera nekibina, ne- 
ba'ja gyebali bakabona nomukulu 

2 weyekalu Nabasadukayo, nga ba- 
nakuwa'de nyo kubanga bāigiriza 
ekibina era babiilira kubwa Isa oku- 

3 zūkira mu bafn. Nebaba'sako emi- 
kono nebaba'si mu komera okutii- 





sa enkya; kubanga bwali buwange- 
4'de. Naye abamu bangi abawulira 
ekigambo neba'kiriza, omuwendo 
gwabasaja nebaba ngenkumi tano. 
6 Awo bwebwakya enkya abakulu 
nabaka'de nabawandisi nebakung'a- 
6 nira mu Yerusalemi: ne 4 Ana ka- 
bona asinga obukulu, ne Kayafa ne 
Yokana ne Alegezanda, ne bona 
abekika kya kabona asinga obuku- 
7lu: nebabateka wakati, nebabūza 
nti Manyi ki oba linya ki eribakoza 
8 'mwe ebyo? b Awo Petero bweya- 
'jula Omwoyo Omutukuvu, nabaga- 
mba nti Abakulu babantu nabaka- 
9 'de, bwetubūlirizibwa lero olwoku- 
kola obuliingi omuntu omulwa'de, 

10 ekimuwonye'za ; mutegere 'mwena 
nekibina kyona Ekyabaisiraeri nti 
mu linya lya Isa Masiya Omunaza- 
lesi, gwemwakomerera 'mwe, Kato- 
nda gweyaziikiza mu bafu, kubwoyo 
ono aimiri'de mulama mn maso ga- 

11 'mwe. cOyo lye 'jinja eryanyome- 
bwa 'mwe abazimbi, erifuse ekulu 

12 eryokunsonda. 'S8 tewali mu mu- 
lala bulokozi, kubanga 4tewali na 
linya 'dala wansi we'gulu eryawe- 
bwa abantu eritugwanira okutulo- 
kola.: 

13 Awo bwebalaba obugumu bwa Pe. 
tero ne Yokana, € nebabategêra oku- 
ba abantu abatamanyi kusoma era 
abataigiriswa nyo, nebewunya, ne- 
babetegereza nga bāli wamu ne Isa. 

14 Era bwebālaba omuntu eyawonye- 
zebwa /ngaimiri'de nabo, tebalina 

15 kya ku'damu. Naye nebalagira ba- 

16 ve mu lukiko, nebasala amagezi 
bo'ka nga mba nti Tunakola 
tutya abantu bano? Kubanga ba- 

' koze akabonero akayatikiri'de, eki- 
gambo ekyo kimanyi'dwa abantu 
bona abatūla mn Yerusalemi, 'sd 

17 tetuinza kukyegana. Naye kireme 
okweyongeranga okubnna mu ba- 
ntu, tubakange balemenga okwoge- 
ra mu. linya eryo nomuantu yena 

18 yena. Nebahaita nebabalagira ba- 
lemênga okwogera na katono newa- 
kuba'de okuigirizinga mu linya lya 

19 Isa. Naye Petero ne Yokana neba- 
'damu nebabagamba nti 9 Obanga 
kiriingi mu maso ga Katonda oku- 
wulira 'mwe okusinga Katonda, 

20 mwogere; iknbanga 'fe tetninza ku- 
lema kwogeranga byetwalaba bye- 

21 twawulira. Nabo bwebeyongera o- 
kubakanga nebabata, nga tebālaba 
kyebanabalanga okubabonereza, * o- 
lwekibina; kubanga bona bali ba- 
tendereza Katonda olwekyo ekiko- 

22 le'dwa. Kubanga obukulabwe yali 
aitiri'de emyaka amakumi ana omu- 
ntu eyakolerwa akabonero kano 
akokuwonyezebwa. 

23 Bwehatêbwa nebagenda mu kibi- 
na kyabwe, nebabilira byona bye. 






8. 12—4. 23. | 


— — 


“Luk. 232 


ò Luk 12 
31), 12. 


= AA AA 





4. 24—5. 23. 
bagambi'dwa bakabona abakulu na- 
24 baka'de. Nabo bwebawulira nebai- 


12 Basek. 
19. 18. 


"Zab. 2.1. 


"Mat. 28.3. 


“Luk. 4.18. 


P Bik. 2:33. 


"Bik. 9.27; 


“Bik.5.12. 
16. 


2 Kol. 13. 
be 1. 27; 


i E 8. 
Y Bik. 1. 8. 
“Bik. 1. 22. 


“ Bik. 2 
49; . 


s T a 


Ma An 
| Mub. b 4. 





musa e'dobozi Iyabwe nomwoyo gu- 
mu eri Katonda, nebagamba nti 
l Mukama, gweyakola e'gulu nensi 
25 nenyanja nebirimu byona, gwe 
yogerera Kubwomwoyo Omat 
vu mu kamwa ka jaja wa'fe Daudi 
mulenziwo nti 
m Abamawanga kiki ekibesazi'za 
akajegere, 
Nebikarbirowoze'za ebitalimu ? 
Bakabaka bensi bisimba enyi- 


riri, 
Nabakulu bakung'anira wamu 
Ku Mukama ne ku Masiyawe: 
27 Kubanga * mazima bakung'anira 
mu kibuga muno ku Mulenziwo 
omutukuvu Isa, ° gwewafukako a- 
mafuta, Kerode ne Pontio Pirato 
wamu nabamawanga nebika bya 
28 Isiraeri, P bakole byona omukono- 
gwo nokutesakwo byebyalagira e'da 
29 okubawo. Kale kakano, Mukama, 
laba okukanga kwābwe, owe aba- 
'dubo ” bagume nyo okwogeranga 
30 ekigambokyo, bwogolola omukono- 
gwo owonyg, #nobubonero namage- 
ro bikolebwenga (mu linya lya Mu- 
31 lenziwo omutukuvu Isa. webā- 
mala okusaba, mu “kifo webaku- 
ng'anira newakankana; bona neba- 
'jula Omwoyo Omutukuvu, neboge- 
ra ekigambo kya Katonda nobu- 


vumu. 

32  Nekibina kyabwe aba 'kiriza “ba- 
lina omutima gumu nememe emu; 
'so tewali nomu eyayogerānga nti 
ekintu kyalina kye kikye ye'ka, na- 

33 ye byona bya'sibwa kimu. » Namā- 
nyi mangi abatume nebogeranga 
z okutegeza kwabwe okwokuziikira 
kwa Mukama wa'fe Isa. Nekisa 

34 kingi nekiberanga kubo bona. Ku- 
banga tewali mubo eyetāgānga ; 
kubanga bona abälina ensuku oba 
enyumba bāzitūndānga nebaleta o- 
muwendo gwazo ezatindibwanga, 

35 nebaguteka ku bigere byabatume : 
a nebagabiranga buli muntu nga 
bweyetaganga. 

36 Ne Yusufu abatume gwebaita Ba- 
lunaba [okutegezebwa kwalyo nti 
Mwana wa sanyu) Omulevi, eyaza- 

37 lirwa Ekupulo, bweyalina enimiro, 
nagitunda naleta efeza nagiteka ku 
bigere byabatume. 


5 Naye omuntu erinyalye Ananiya 
ne Safira mukaziwe natiunda ebi- 
2 bye, neyeterekerako ku muwendo, 
mukaziwe naye ngamanyi, naletako 
kitūndu butundu nateka ku bigere 
3 byabatume. Naye 4 Petero nāga- 
mba nti Ananiya, Setani aku'juli'za 
ki omutimagwo okulimba Omwoyo | 
Omutukuvu, neweterekerako ku, 


EBIKOLWA BYABATUME. 


muwendo gwenimiro? Bweyali e- 
4 yo, teyali yiyo? Era bweyamala 

okutundibwa, teyali mu buinzabwo? 

Kiki ekikutese'za mu mutima oku- 

kola bwoti? Tolimbye bantu, naye 
6 Katonda. Ananiya bweyawulira 

ebigambo ebyo, nagwa natondoka. 

Entisa nyingi nekwata bona abawu- 
6 lira ebyo. Abalenzi nebaimuka ne- 

bamuzinga, nebamutwala nebamu- 

zika. 

7 Awo olwatuka wali waisewo esa- 
wa satu mukaziwe naye naingira 

8 nga tamanyi bwebiba'de. Petero 
namu'damu nti Mbulira, mwatūnda 
enimiro omuwendo bweguti? Na- 

9 gamba nti Wewawo, bwegnti. Na- 
ye Petero namugamba nti Kiki eki- 
batabaganyi'za okukema Omwoyo 
gwa Mukama? Laba, ebigere bya- 
bwe abazise 'balo biri ku lu'gi, ba- 

10 nakutwala nawe. Amangwago na- 
gwa ku bigerebye, natondoka: aba- 
lenzi bwebāingira nebamusanga 
ngafu'de, nebamutwala nebamuzika 

11 wamu ne 'bawe. Entisa nyingi ne- 
kwata ekanisa yona ne bona aba- 
wulira ebyo. 

12 Obubonero nebyamagero bingi 
nebikolebwanga t nemikono gyaba- 
tume mu bantu; bona bali mu ki- 
sasi kya Sulemani nomwoyo gumu. 

13 'So c nabalala tewali nomu eyaya- 
nganga okwega'ta nabo; naye a- 

14 bantu nebabagulumizānga ; aba 'ki- 
riza nebeyongeranga okwega'ta ne 
Mukama wa 'fe, bangi abasaja naba- 

15 kazi; nokuleta nebaletanga mu ma- 
kubo abalwa'de nebabatekanga ku 
mikeka ne ku bitanda, Petero bwa- 
na'ja nekisikirizekye kituke ku ba- 

16 mu. Era ebibina nebikung'ananga 

nga biva mu bibuga ebiriranye ne 

Yerusalemi, nga baletanga “ aba- 

Jwa'de nabali babonyabonyezebwa 

emizimu emibi; nebawonyezebwa- 

nga bona. 

e Naye niimuka kabona asinga 
obukulu ne bona abali naye 'kye 
kitindu Ekyabasadukayo|, neba- 
18 'jula obu'gya, / neba'si emikono ku 

batume, nebabateka mu komera 

19 lyabantu bona. Naye Ymalaika wa 
Mukama ekiro na'gulawo enzi'gi 

20 ezekomera, nibafulumya, nigamba 
nti Mugende, muimirire, mubilire 
mu yekalu abantu ebigambo byona 

31 ebyobulamu buno. Bwebäwulira 
nebaingira mu yekalu mu matulu- 
tulu, nebaigiriza. Naye kabona a- 
singa obukulu na'ja nabāli naye, 
naita olukīko nabaka'de bona aba- 
bana ba Isiraeri, natuma mu ko- 

22 mera okubaleta. Naye abāmi abā- 
genda tebābasānga mu komera, ne- 

23 bakomawo, nebogera nga bagamba 
nti Ekomera tusanze nga lisibi'dwa 
bulūngi dala nabakimi nga baimi- 


17 


10) 


b Bik. 2.43. 


“1 Yok. 9. | 
2. 


d Yok. 14 
12, 


“ Bik. 4.6. 


f Luk. 21. 
12 


7 Bik. 12. 
713 16. 25. 


102 


i Mat. 21. 
28. 


k Bik. 4.18. 


I Bik. 2.23. 


n Mat. 23. 
35; 27. 23. 


” Bik. 419. 


P Bik. 3.15. 
r Mat.1.21. 
? Luk. 4. 
47 


t Yok. 15. 
28,277. . 
“ Bik. 2. 4. 


“Bik.23. 


Y Nge. 21. 
30 


Is. 8. 10. 
Mat 15.13. 
# Luk. 21. 


EBIKOLWA BYABATUME. 


ri dekunzi gi; naye bwetu'gu'dewo, 
24 tetusanzemu muntu. Bwebawulira 
ebigambo ebyo omukulu weyekalu 
ne bona abakulu nebabiisabusa 
ebigambo byabwe bwekinaba ekyo. 
25 Omuntu na'ja nababiilira nti Laba, 
abantu bali bemwatese mu komera 
bali mu yekalu baimiri'de nga baigi- 
26 riza abantu. Awo omukulu nabami 
nebagenda nebabaleta, si Iwa manyi, 
ikubanga bali batya abantu baleme 
27 okubakubaamainja. Nebabaleta ne- 
28 babateka mu maso golukiko. Kabo- 
na asinga obukulu nābabūza ngaga- 
mba nti # Okulagira twabalagira obu- 
taigirizānga mu linya eryo: era, la- 
ba, mu'juzi'za Eyerusalemi okuigi- 
riza kwa mwe, ! nemwagala okuleta 
29 ku'fe momusai gwomuntu oyo. Na- 
e Petero nabatume neba'damu ne- 
bag amba nti ” Kigwans okuwulira 
30 Katonda okusinga abantu. Katonda 
wa bajaja ba'fe yazūkiza Isa gwe- 
mwa'ta 'mwe bwemwamu wanika ku 
31 muti. O00yo Katonda yamulinyisa 
ku mukonogwe ogwadyo (okubera) 
P omukulu era ”omulokozi, okuwa- 
0 eri Isiraeri okwenenya noku'gyi- 
bwako ebibi: na'fe 'fe !bajulirwa 
32 bebigambo ebyo, era Nomwoyo O- 
mutukuvu “ Katonda gweyawa aba- 
mugondera. 
33 Naye bo bwebawulira nebaliimwa 
34 nyo, uebagala okuba'ta. Nayeomu- 
ntu naimirira mu lukiko, Omufali- 
sayo; erinyalye w Gamalyeri, omni- 
giriza wamateka, alina ekitibwa mu 
bantu bona, nilagira bateke abasaja 
35 ebweru kasera katono: nabagamba 
nti Abasaja Abaisiraeri, mwekime 
eri abantu bano bwemugenda oku- 
36 kola. Kubanga e'da mu biro ebya- 
ita Synda yagolokoka ngagamba nti 
ya muntn (omukulu), abantu nga 
ikumi bina nebega'ta naye: na ti- 
bwa, bona abamnwulira nebasasana, 
37 newataba kigambo. Oluvanyuma- 
lwe nagolokoka Yuda Omugaliraya 
mn naku ezokuwandikibwa, natwa- 
la ekibina okumugoberera :. noyo 
naibula, bona abamuwulira nebasa- 
38 sana. Ne kakano mbagamba nti 
Mwebalame abantu bano, mubale- 
ke: vkubanga okutesa kuno nomu- 
limu guno obanga bivu'de mu bantu, 
39 birizikirira; z naye obanga bivu'de 
mu Katonda, temuinza kubizikiriza; 
muleme okulabika “ngabalwana ne ' 
40 Katonda. Nebamuwulira: nebaita 
abatume, è nebabakuba, nebalagira 
obutayogerānga mu linya lya Isa, 
41 nebabata. Awo nebava mu maso 
golukiko € nga basanyuka kubanga | 
basinyizibwa okukwatibwa ensonyi | 
42 Olwerinya. Buli lunaku mu yeka- 
lu ne mn nyumba e'ka “tebayosi- 
nga kuigirizanga nokubiliranga Isa 
nga ye Masiya. 





Awo mu naku ezo, “nmbaizirizwa 
bwebeyongera obungi, newabawo 
okwemulugunya mu v Bakerenisiti 
ku Baebulaniya, kubanga ba'na- 
'mwandu bibwe babafl'sanga < mu 
2 kuwereza okwa balijo. Ekumi na- 
babiri nebaita ekibina kyabaigiri- 
zwa, nebagamba nti 4 'Tekiwoma 'fe 
okulekanga ekigambo kya Katonda 
8 okuwerezanga ku meza. Kale, abo- 
luganda, ¢ mulonde abantn mu'mwe 
abasimibwa musanvu, aba'jn'de O- 
mwoyo Omutukuvu namagezi, be- 
4 tunateka ku mulima guno; naye 
'fe tuninyikiringa mu kusaba no- 
5 kuwereza ekigambo. Ekigambo e- 
kyo nekisimibwa mu maso gekibina 
kyona; nebalonda Sntefano, /omu- 





4 Kuv. 18 
17. 


“ Ma. 1. 13. 


ntu eya'jula oku'kiriza Nomwoyo | 26 


Omutakuvu, ne v Firipo, ne Pulo- 


kolo, ne Nikanoli, ne Timoni, ne | $ 


Pa'mena, ne iNikolao, omukyiifu 

6 Oweantiokiya ; nebabateka mu ma- 
so gabatume; nebasaba, £nebaba- 
'sako emikono. 

7 Ekigambo kya Katonda nekibu- 
na; omuwendo gwabaigirizwa mu 
Yerusalemi negweyongerako nyo; 
ekibina kinene “ekya bakabona ne- 
bagondera oku'kiriza. 

8 SButefano bweya'jula ekisa namā- 
nyi nakolanga amagero nobubonero 

9 obunene mu bantu. Naye nebai- 
muka abantu abamu abekung'aniro 
eriitibwa Eryabalibe'tino, Neryaba- 
kulene Neryabalegezanderiya Ne- 
ryabakirikiya Neryabasiya, nga ba- 

10 wakana ne Sutefano: 'so “4 tebai. 
nza kusobola magezi Nomwoyo bye- 

11 yayogeza. Awo nebawerera abanta 
abagamba nti Twawulira oyo n 
yogera ebigambo ebyokuvuma Mu- 

13 sa ne Katonda. Nebaknbiriza abe- 
ntu, nabaka'de nabawandisi, neba- 
'ja gyali, nebamukwata, nebamu- 

13 twila mu lukiko, nebaimiriza aba- 
julirwa abobulimba abāgamba nti 
Omuntu oyo taleka kwogera biga- 
mbo ku kifo kino ekituknvu nama- 

14 teka: kubanga twamuwulira nga- 
gamba nti Isa Omunazalesi oyo 
nalizikiriza ekifo kino, aliwanyisa 

15 nempisa zetwawebwa Musa. Bwe- 
bimwekaliriza amaso, bona abali 
batu'de mu lukiko nebamulaba a- 
pera nga gafanana ngaga ma- 
sika. i 


7 Kanona asinga obukulu nayogera 

2 nti Ebyo bwebiri bwebityo? (Su- 
tefano) nagamba nti 

Abasaja aboluganda era basebo, 

muwulire. Katonda owekitibwa ya- 

labikira jaja wa'fe Ibulaimu ngali 

Emesopotamiya, nga tanabëra Ka- 

3 lani, namugamba nti 4 Va munsi 

ya'nyo ne mu kikakyo, ogende mu- 

4 nsi gyendikulaga. Awo bnava mu- 


= Lak 9. 
18 


" Dan. 9. 
po 


“Lub 21 


è Luh 31. 
3 T2 4S 








| 


| 


19 siri ntamanya Yusufn. 


EBIKOLWA BYABATUME. 


nsi Yabakaludaya, nabera mu Ka. | 


lani: olnvanyuma kitawe bweya- 
mala okufa, namu'gyayo namuleta 
munsi eno mwemutu de 'mwe ka- 

5 kano; 'sō teyamuwa butaka muno 
newakuba'de awalinyibwa ekigere : 

e nisubiza okugimuwa okugirya, ye 
neza'derye oluvanyumalwe, nga ta- 

6 naba na mwana. Katonda niyo- 
gera bwati 4 ngeza'derye baliba ba- 
genyi munsi yabalala; balibafula 
aba'du, balibakolera obubi “emyaka 

7 bikumi bina. Ne'gwanga eririba- 
fula aba'du 'nze ndisala omusango 
gwalyo, bweyayogera Katonda: no- 
luvanyuma balivayo /baliusinziza 

8 mu kifo kino. 4 Namuwa endagano 
eyokukomola: tawo Ibulaimu na- 
zala Isaka, nimukoinolera ku luna- 
ku olwomunana: ne ¥ Isaka nazala 
Yakobo: ne! Yakobo nazala bajaja 

9 abakulu ekumi nababiri. ” Bajaja 
abakulu bwebakwatirwa Yusufu o- 
bu'gya nebamutunda mu Misiri. 
10 2 Katonda naberanga naye, nāmu- 
lokola mu nakuze zona, ° namuwa 
okuganja namagezi mu maso ga 
Falao kabaka Wemisiri, namufula 
omufuzi mu Misiri ne mu nyumba- 
11l ye yona. P Enjala negwa kunsi 
ona Eyemisiri neya Kanani, nena- 

u nyingi, so nebatalaba 'mere ba- 

12 jaja ba'fe. "Naye Yakobo bweya- 
wulira nge'mere enkalu eri Misiri, 
nātuma bajaja ba'fe omulūndi ogwo- 

13 luberyeberye: #nomulindi ogwo- 
kabiri Yusufu bagandabe nebamu- 
tegera : ekika kya Yusufu nekima- 
14 nyibwa Falao. t Yusufu natuma 
naita Yakobo kitawe ne ' baganda- 
be bona, abantu nsanvu mu batino. 

15 w Yakobo na'ka mu Misiri, Y nafa, 
16 ye ne bajaja ba'fe; z nebatwalibwa 
sekemu; nebazikibwa mu 4ntana 
Ibulaimua gyeyagulaomuwendo gwe- 
feza nabāna ba Kamoli mu Seke- 
17 mu. Naye è ngebiro ebyokusubiza 
bwebyali okumpi, Katonda kweya- 
yatulira Ibulaimu, “abantu nebeyo- 
18 ngera nebala mu Misiri, okutusa 
kabaka omulala lweyabawo ku Mi- 
Oyo bwe- 
yasalira amagezi e gwānga lya'fe, 
nakola obubi bajaja hato. d ngaba- 
suzanga abana babwe abawere ba- 
20 leme okubera abalamu. “Mu biro 
ebyo Musa nazilibwa, / nabera. mu- 
liingi eri Katonda, nebamulisiza e- 
myezi esatu mu nyumba ya kitawe. 
21 v Bweyasulibwa, muwala wa Falao 
namutwala namulera ngomwanawe. 

22 Musa naigirizibwa mu magezi gona 
Agemisiri; nābëra wa manyi mu 
bigambobye ne mu bikolwabye. 
23 i Naye obukulubwe bweyali alitera 
okutiisa emyaka amakumi ana, na- 
lowōza mu mutimagwe okulaba ba- 
24 gandabe, abana ba Isiraeri, Bwe- 


——————————————————————————————————————————— — ——————m———————————— ———————————————————— a 


yataba omuntu akolwa obubi, ni- 
mutasa, namuwolera e'gwanga o- 
muntu eyali akolwa obubi, nakuba 
25 Omumisiri. Nalowoza nti baganda- 
be banategera nga Katonda agenda 
okubawa obulokozi mu mikonogye: 

26 naye tebategera. £Nate ku lunaku 
olwokubiri nabasanga nga balwana, 
nagezako okubatabaganya, ngaga- 

- mba nti Abasaja, 'mwe muli ba lu- 
ganda: kiki ekibakoza obubi 'mwe- 
27 'ka na 'mwe'ka? Naye oli eyali 
akola mu'ne obubi namusindika eri, 
ngagamba nti Ani eyakufula 'gwe 
28 omukulu nomulamuzi ku'fe? Oya- 
gala kunzi ta 'nze nga bwewa'ta O- 
29 mumisiri jo? (Musa na'duka olwe- 
kigambo ekyo, nabêra mugenyi mu- 

' nsi ya Midiani, gyeyazalira abana 
30 ababiri abobulenzi. m Awo emyaka 
amakumi ana bwegyatuka, malaika 
wa Mukama namulabikira mu nimi 
zomuliro (nga gwaka) mu kisa'ka, 
bweyali mu 'dūngu ku lusozi Sinai. 
31 Musa bweyalaba neyewunya kyala- 
bye. Bweyasembera okulaba, ne- 
32 wabawo e'dobozi lya Mukama nti 
'Nze ” Katonda wa bajajabo, Kato- 
nda wa Ibulaimu, era owa Isaka, 
era owa Yakobo. Musa nākankana, 

33 'so teyaguma kutunulira. ° Muka- 
ma namugamba nti Sumulula enga- 

to eziri mu bigerebyo : kubanga mu 
kifo wano woimiri'de ye nsi entu- 
84 kuvu. POkulaba ndabye okukolwa 
obubi abantu bange abali mu Misi- 

ri, nempulira okusinda kwabwe, ne- 
nzi'ka okubawonya. Kale kakano 
35 'jangu, nakutuma mu Misiri. Oyo 
Musa gwebagana nga bagamba nti 
“Ani eyakufula omuknlu era omula- 
muzi? oyo Katonda gweyatuma o- 
kuba omukulu era omununuzi "mu 
mukono gwa malaika eyamulabiki- 
36 ra mu kisa'ka. #Oyo naba'gvayo 
t bweyamala okukola amagero no- 
bubonero mu Misiri, * ne mu Nya- 
nja Emynfn, #ne mu 'dungu emya- 

37 ka amakumi ana. Oyo ye Musa oli 
eyagamba abana ba Isiraeri nti Ka- 
tonda alibaletera yna'bi aliva mu 
38 baganda ba'mwe nga 'nze. zOyo 
ye yali mu kanisa mu 'dūngu, wa- 
mu ne a malaika eyayogerera naye 
ku lusozi Sinai, era wanıu ne bajn- 

ja ba'fe; beyawebwa ° e 
39 ebyobulamu okutuwa 'fe: bajaja 
ba fe gwebatayagala kuwulira, naye 





bimusindika eri, neba'dayo Emisiri |: 


40 mu mitima gyabwe, “nga bagamba 
Aloni nti Otukolere bakatonda aba- 
litukulembera: kubanga Musa oyo, 
eyatu'gya munsi Yemisiri, tetuma- 

41 nyi kyaba'de. “Nebakola enyana 
mu naku ziri, ekifananyi nebakire- 
tera sadaka, nebasanyukira emiri- 

42 mu gyemikono gyabwe. /J Naye Ka- 
tonda nakyika, nabawayo okusinza- 





10 | 


kKuv.2.13. 


IKurv.2 
15, 2234 
20; 18. 3,4. 


mkur.3.2. 


a Mat. 2. 
32 
Beb. 11.16. 


oKuv. 3.5. 
Yos. b. 15. 


PKuv. 3.7. 
















































5. 34, 37. 
1 Bas. 2.15. 
1 Kuv. 20. 


1. 
Diaa 


: Bik. 6. 5. 


a Dan.7.13. 


b 1 Basek. 
91, 13. 

Luk. 4. 29. 
Beb. 13.12. 


Luk. 23.46. 











nga e'gye eryomu'gulu; 7 nga bwe- 

kyawandikibwa mu kitabo kya ba- 

na'bi nti 

Mwamperanga 'nze ensolo eza- 

'tibwanga ne sadaka 
Emyaka amakumiana mu'diingu, 
i enyumba ya Isiraeri? 

Nemusitula ewema ya Moloki, 

Nemunyenye ya katonda Lefani, 

Ebifananyi byemwakola okubisi- 

nzauga: 

Nange ndibatwala enyuma Weba- 

buloni. 

44 Newema eyobujulirwa yali ne baja- 
ja ba'fe mu 'dungu, nga bweyalagi- 
ra eyagamba Musa 4 okugikola nge- 

45 ngeri gyeyalaba bweyali: 'bajaja 
ba'fe bwebagiwebwa nebagireta wa- 
mu ne Yosuwa bwebalya amatwale 
gabamawanga, a Katonda beyago- 
banga mu maso ga bajaja ba'fe oku- 

46 tusa mu naku za Daudi; ”* eyasimi- 
bwa mu maso ga Katonda, 2 nasaba 
okumunonyeza awokutūla Katonda 

47 wa Yakobo. » Naye Sulemani nā- 

48 muzimbira euyumba. Naye "ali 

wa'gulu enyo tatula mu nyumba e- 

zakolebwa nemikono; nga na'bi 

bwayogera nti 

s E'gulu ye ntebe yange, 

Nensi ye ntebe yebigere byange: 

Nyumba ki gyemulinzimbira ? 

bwayogera Mukama: 

Oba kifo ki mwendiwu'mulira ? 

Omukono gwange sigwe gwabiko- 

la ebyo byona? 

'Mwe abalina tensingo enka'ka- 
nyavu, “abatakomolebwa mu miti- 
ma ne mu matu, mwe muziiza bu- 
lijo Omwoyo Omutukuvu; nga ba- 
jaja bamwe, na'mwe bwemutyo. 
52 c Na'bi ki gwebatai'ganya bajaja ba- 

'mwe? Ba'tanga abascha okubūli- 

ya ebigambo ebyoku'jakwe Omutū- 

kirivu, gwemumaze okuwayo kaka- 

53 no nokumu'ta; 'mwe Yabawebwa 

amateka nga bwegalagirwa bama- 

laika, 'so temwagakwata. 

Awo bwebawulira ebyo nebali- 
mwa mu mitima gyabwe, nebamu- 
55 lumira obnjigi. Naye ?#bweya'jula 

Omwoyo Omutukuvn, nakaliriza a- 

maso mu 'gulu, nalaba ekitibwa kya 

Katonda, ne Isa ngaimiri'de ku mu- 
56 kono ogwadyo ogwa Katonda; na- 

gamba nti Laba, ntunuli'de e'gulu 

hbi kuse « Nomwana womuutu ngai- 
miri'de ku mukono ogwadyo ogwa 

57 Katonda. Nebalekāna ne'dobozi 
'dene, nebaziba amatu gabwe, neba- 

58 mweyiwako nomwoyo gumu, è neba- 
musindikiriza ebweru wekibuga, 
c nebamukuba amainja. 4 Abajuli- 
rwa nebateka engoye zābwe ku bi- 
gere byomulenzi, erinyalye Saulo. 

59 Nebakuba amainja Sutefano bweya- 
saba nagamba nti Mukama wange 

60 Isa, e tola omwoyo gwange. 


43 


49 


50 


51 


54 


EBIKOLWA BYABATUME. 


8 


20 kuvu. 





kamira nakaba ne'dobozi 'dene nti 
J Mukama wange, tobabalira kibi ki- 
no. Bweyamala okwogera ebyo ne- |. 
ebaka. Ned Saulo yasima oku ti. 
wakwe. 

Newabawo ku lunaku olwo okui- 
'ganyizibwa kunene ku kanisa eyali 
mu Yerusalemi. b Bona nebasasa- 
nira munsi Zebuyudaya Nesamali- 
2 ya, wabula abatume. Abantu aba- 

tya Katonda nebazika Sutefano, ne- 

3 bamukabira nyo. Naye Saulo na. 
girira ekanisa ekye'jo kingi, ngai- 
ngira mu buli nju, ngawalula aba- 
saja nabakazi nabateka mu komera. 

4 Awo abo abasasana nebaita nga 

5 babulira ekigambo. c Firipo nasere- 
ngeta mu kibuga Ekyesamaliya. nā- 

6 babulira Masiya.. Ebibina nebiwu- 
lira nomwoyo gumu ebigambo Firi- 
po byayoge'de, bwebawulira nebala- 

7 ba amagero geyakolanga. 4 Kuba- 
nga bangi kubo abaliko emirimu e- 
mibi, negibavangako nga gikaba ne- 
'dobozi 'dene: nebawonanga bangi 
abali balwa de okukozimba nabale- | 

8 ma. Fsanyu lingi neribera mu ki- | 
buga omwo. 

9 Nayewaliwo omuntu omu, erinya- | 
lye Simoni, eyakolānga e'dogo e'da | 
mu kibuga omwo nawunikirizanga 
e'gwanga Lyesamaliya, ngagamba 

10 nti ye mukulu; nebamuwuliranga 
bonaokuva ku muto okutūka ku mu- 

kulu, nga bagamba nti Omuntu ono | 

ge manyi ga Katonda agaitibwa a- | 
11 mangi. Nebamuwuliranga, kube- |. 

nga enaku nyingi yabawunikiriza- | 
12 nga nokulogakwe. Naye bweba'ki- 

riza kah kua ngabilira enjiri eyobwa- | 

kabaka bwa Katonda nerinya lya 

Isa Masiya, nebabatizibwa abasaja 
18 nabakazi. Era ne Simoni ye nyini 

na'kiriza: bweyamala okubatizibwa 

naberanga wamu ne Firipo ; bweya- 

labanga amagero nobubonero obu- 
nene obwakolebwanga neyewanya. 
14 Awo abatume abili mu Yerusale- 

mi bwebawulira nga Esamaliya ba- 

'kiri'za ekigambo kya Katonda, ne- 
15 babatumira Petero ne Yokana. Na- 

bo bwebitiika nebabasabira “okuwe- 
16 bwa Omwoyo Omutukuvu: kuba. 

nga tanaba kuba kako nomu kubo: | 
naye / babatizwa bubatizwa okuingi- | 

ra mu 2 linya lya Mukama wa 'fe Isa. | 18 
17 Awo nebaba'sako emikono, nebawe- 
18 bwa Omwoyo Omutukuvu. Naye 

Simoni bweyalaba ngolwoku'sibwa- 

ko emikono gyabatume bawebwa O- 

mwoyo Omutukuvu, nabaletera efe- 
19 za ngagamba nti Mumpe nange obu- 

inza buno buli gwena'singaku emi- | 
kono awebwenga Omwoyo Omutu- | 
Naye Petero namugamba 
uti Efezayo ebule nawe, kubanga ! 
tolowoze'za okufuna ekirabo kya 


Nafu- | 21 Katonda nebintu. Tolina muga 





8. 22— 9. 17. 


"Zef.3.10. 


“ Yok. 12 
20. 


“Ia. 53. 7,8. 





newakuba'de okugabana mu kiga- 
mbo kino: kubanga omutimagwo 
si magone mu maso ga Kato- 

22 nda. Kale wenenye obubibwo o- 
bwo, osabe Mukama wa'fe, koba- 
nga mpo'zi olisonyibwa ekirowozo 

23 ekyomumutimagwo. Kubanga nku- 
laba oli mu musasa'ogukawa ne mu 

24 nvuba yobubi. Simoni na'damu 
nagamba nti l Munsabire 'mwe eri 
Mukama ebigambo ebyo byemwo- 
ge'de bireme okumbako nekimu. 

25” Awo bwebamala okutegeza noku- 
bulira ekigambo kya Mukama wa 'fe, 
neba'dayo Eyerusalemi, nebabulira 
enjiri mu mbuga nyingi Ezabasa- 
maliya. 

26 Dayo malaika wa Mukama naga- 
mba Firipo ngayogera nti Goloko- 
ka, ogende obukika obwadyo okutū- 
ka mu 'kubo eriserengeta okuva mu 
Yerusalemi okutūka Egaza: ekubo 

27 eryo lye dungu. Nagolokoka nā- 
genda: kale, laba,  omuntu Omu- 
wesiyopya, omulawe omukūngu wa 
Kandake kabaka omukazi Owabae- 
siyopya, eyali omuwanika webintu- 

28 bye byona, " yali a'ze Eyerusalemi 
okusinza, yali a'dayo nātūla mu 

29 'galirye, nasoma na'bi Isaya. O- 
mwoyo nagamba Firipo nti Sembe- 

30 ra, wega'te ne'gali eryo. Na'duka- 
na Firipo namuwulira ngasoma na- 
'bi Isaya, nagamba nti Obitege'de 

31 byosoma ? Nagamba nti Nyinza 
ntya, wabula nga waliwo ananda- 
girira? Neyegairira Firipo alinye 

32 atile naye. Mu kifo awawandiki- 

bwa weyali asoma we'wagamba nti 

o Yatwalibwa oku'tibwa ngendiga, 

Era ngomwana gwendiga mu ma- 
so gomusazi webyoya bwegu- 
sirika, 

Bwekityo tayasama kamwake: 

Mu kwetowazakwe omusangogwe 
gwa'gyibwawo: 

Ekikakye ani alikinyonyola ? 

Kubanga obulamubwe bu'gyibwa 
munsi. 

34 Omulawe na'damu Firipo nigamba 
nti Nkwegairi'de, na'bi yayogera 
kwani ebigambo bino? Bibye ye'ka 

35 oba bya muntu mulala ? Firipo nå- 
yasama akamwake P nasokera ku 
kyawandikibwa kino namabilira 

36 Isa. Awo bwebali batambula mu 
'kubo nebatika awali ama'zi ; omu- 
lawe nagamba nti Laba, amazi; 
"kiki ekindobera okubatizibwa ? 

37 | Firipo nagamba nti “abana o- 

kiri'za nomutimagwo gwona, kirū- 
ngi. Na'damn nagamba nti ' Nzi- 
'kiri'za Isa Masiya nga ye Mwana 

38 wa Katonda. | Nālagira e'gāli okui- 
mirira: neba'ka bombi mu mazi, 
Firipo nomuliwe; namubatiza. 

39 Bwebava mu mazi. * Omwoyo gwa 
Mukama natwala Firipo, omulawe 


EBIKOLWA BYABATUME. 


natamulaba nate: kubanga yagenda 
40 ngasanyuka. Naye Firipo yalabi- 
kira mu Azoto: bweyaita nabilira 
mu bibuga byona okutūka Ekaisa- 


liya. 

9 ebigambo ebyokukanga nebyoku'ta 
abaigirizwa ba Mukama wa'fe, na- 
genda eri kabona asinga obukulu, 

2 nimusaba ebaluwa ezokugenda E- 
damasiko, eri amakung'aniro, bwa- 
lirabayo abantu Abe'kubo, obanga 
basaja oba bakazi, abasibe abalete 

3 Eyerusalemi. Awo òbweyali nga- 
tambula, nganātera okutūka Eda- 
masiko, amangwago omusana ogu- 
va mu ‘gulu negumwakira okumwe- 

4 tõlöla, nagwa wansi, näwulira e- 
'dobozi nga limugamba nti Saulo, 

5 Saulo, ¢onji ganyiza ki? Nagamba 
nti Ani 'gwe, Mukama wange? Ye 
(nagamba) nti 'Nze Isa, gwoi ganya 

6 'gwe: naye golokoka oingire mu 
kibuga; onobulirwa ebikugwani'de 

7 okukola. Naye dabali batambula 
naye nebaimirira nga basamaliri'de, 
kubanga bawuli'de e'dobozi naye 

8 nebatalaba muntu. Saulo nagolo- 
koka wansi, amasoge bwegazibuka, 
natalaba kintu: nebamukwata ku 
mukono nebamuleta Edamasiko. 

9 Namala enaku satu nga talaba, 'so- 
nga talya, 'songa tanywa. 

10 Yaliyo omuigirizwa mu Damasi- 
ko, ¢ erinyalye Ananiya; Mukama 
wa'fe namugamba mn kwolesebwa 
nti Ananiya. Namugamba nti La- 
ba, 'nze 'nzuno, Mukama wange. 

11 Mukama wa'fe namugamba nti Go- 
lokoka ogende mu 'kubo eriitibwa 
Egolokofu, obūlirize mu nyumba 
ya Yuda omuntu erinyalye Saulo, 
Owetaluso; kubanga, laba, asaba; 

12 era alabye omuntu, erinyalye Ana- 
niya, ngaingira, ngamu'sako emiko- 

13 no azibule. Naye Ananiya na'da- 
mu nti Mukama wange, omuntu 
oyo nawulira ebigambobye mu ba- 
ngi, obubi bweyakolanga abatuku- 
vubo abali Eyerusalemi bwebuli 

14 obungi: ne wano alina obuinza o- 
buva eri bakabona abakulu okuba- 


Naye ^ Saulo bweyali akyayogera 


siba bona /abakusaba erinyalyo. |: 


15 Naye Mukama wa'fe namugamba 
nti Genda; kubanga Yoyo kye ki- 
bya ekironde gyendi okutwalanga 
erinya lyange mu maso ' gamawa- 
nga kne bakabaka nabana ba Isi- 

16 rreri. Kubanga ' ndimulaga ebiga- 
mbo bwebiri ebingi ebimugwani- 


'deokubonyabonyezebwa olwerinya |; 


17 lyānge. Ananiya nagenda naingira 





105 


a Bik. 8.3. 
Bag. 1. 13. 
1Tim.1.1. 


b Bik. 22. 
6:26. 12. 
1 kol. 15.8. 


“ Bik. 2. 
12. 


mn nyumba, nayogera m bweyamu- | Z.. 


"sako emikono nti Owoluganda Sau- | 3; 


lo, Mukama wafe antumye, Isa 
eyakulabikira mu 'knbo lyewafulu- 


4.31: 217; 


mamu, ozibule, # o'juzibwe Omwo- , 13. 52. 


4—3 


106 


e Bik, 8.37. 
P Bik. 8.3. 
ag. 

13, 23. 

" Bik. 18. 

23. 

2 KoL 

11. 26. 

t2 Kol 11. 

82. 

“ Yos.2.15. 

1 Sam. 19. 

12. 

“ Bik. 22. 
| 


" Bik. 8.1. 


“Bik. 8.14. 


b Bik. 3. 
6,16, 4 10. 





EBIKOLWA BYABATUME. 


18 yo Omutukuvu. Amangwago nebi- | 


bwebāmala okumunäza nebamuteka 


gwa okuva ku masoge ngamagāmba, ; 38 mu kisenge ekya wa'gulu. Era ku- 


nazibula, uāimirira nābatizibwa : 
19 bweyatola e'mere nāfuna amanyi. 
Nabera nabaigirizwa abali mu 
20 Damasiko enaku nyingiko. Ama- 
ngwago nabulira Isa mu makung'a- 
niro Ongoyo ye Mwana wa Kato- 
21 nda. Bona abamuwulira nebewu- 
nya nebagamba nti P Siye wuno eya- 
nyaganga mu Yerusalemi abasaba- 
nga erinya eryo ? kye kyamuleta ne 
wano abasibe abatwäle eri bakabona 
22 abakulu. Naye Saulo neyeyonge- 
ranga okuba namanyi ” nākwasānga 

ensonyi Abayudaya abali batula E- 

damasiko, ngategereza dala nti oyo 

ye Masiya. 
23 Awo bwewaitawo enaku nyingi, 

s Abayudaya nebatēsa okumu'ta. 
24 Naye tamagezi gābwe Saulo nāga- 

manya. Nebateganga ne ku unzi'gi 
25 emisana nekiro okumu'ta. Naye a- 
baigirizwabe nebamutwala kiro ne- 
bamusenseza mu kisenge, * neba- 
mu'siza mu kisero. 

1 Bweyatūka Eyerusalemi nage- 
zako okwega'ta nabaigirizwa: mne- 
bamutya bona, nga tebanaba ku'ki- 
27 riza nga ye muigirizwa. Naye 

Balunaba namutwala nāmuleta eri 

abatume, nabanyonyola bweyalaba 

Mukama wale mu 'kubo, era nti 

'ayogera naye, ne bweyabūlira no- 
ugumu mu Damasiko mu linya lya 

28 Isa. Naberanga wamu nabo ngai- 
ngiranga ngafulumänga mu Yerusa- 

29 lemi, ngabiiliringa nobugumu mu 
linya lya Mukama wa'fe: nayogera 
nawakananga Nabakerenisiti: naye 

30 nabo nebagezako okumu'ta. Abolu- 
ganda bwebategera nebamutwala 
Ekaisaliya, nebamusindika Etaluso. 

z Awo ekanisa eyali mu Buyudaya 
bwona ne mu Galiraya ne mu Sa- 
maliya neba nemirembe, ngezimbi- 
bwanga; era ngetambuliranga mu 
kutya Mukama wa'fe ne mu sanyu 
Eryomwoyo Omutukuvu neyeyo- 


26 


31 


ngersa. 

32 Awo olwātūka Petero bweyali 
ngaita “wona wona, nāserengeta 
eri abatukuvu abali batūla mu Lu- 

33 da: nasangayo omusaja erinyalye 
Ainea eyamala ku kitānda emyāka 
munana, kubanga alwa'de okukozi- 

34 mba. Petero namugamba nti Ainea, 
blsa Masiya akuwonya: imirira, 
weyalire. Amangwago niimirira. 

35 Bona abali batiila mu Luda ne mu 
Saloni nebamulaba nebakyūkira 
Mukama wa'fe. 

36 Awo waliwo mu Yopa omukazi 
omuigirizwa, erinyalye Tabisa [oku- 
tegezebwa kwalyo aitibwa Doluka]: 
omukazi oyo yali a'ju'de cebikolwa 

87 ebirūngi nebintu byeyagabānga. O- 
ìwātūka mu naku ezo nalwala nafa: 





banga Luda kyali kumpi ne Yopa, 
abaigirizwa bwebawulira nga Pete- 
ro gyäli, nebamutumira abantu ba- 
biri nga bamwegairira nti Tolwa, 
39 tūkirira gyetuli. Petero nagoloko- 
ka nagenda'nabo. Bweyatūka ne. 
bamutwala mu kisenge ekya wa'gu- 
lu: ne ba'na'mwaudu bona nebai- 
mirira kumpi naye, nga bakaba nga 
bolesa ekanzu nebyambalo Doluka 
40 byeyakolanga ngakyali nabo. Naye 
Petero 4 näbafulumya bona nafuka- 
mira nasaba; nakyukira omulaimbo 
e nagamba nti Tabisa, imirira. Nā- 
zibula amasoge; awo bweyalaba Pe- 
41 tero, nagolokoka natiula. Nimuwa 
omukono namuimusa; awo bweya- 
mala okuita abatukuvu ne ba'na- 
'mwandu, namuleta nga mulamu. 
42 Nekitegerwa mu Yopa kyona; /ba- 
43 ngi neba'kiriza Mukama wa'fe. Awo 
olwatika nalwayo enaku nyingi mu 
Yopa mu nyumba ya Simoni omu- 


wazi wamali 
1 O (WaLiwo)omuntu mu Kaisaliya, 
erinyalye Koluneryo, omwami 
wekitongole ekyaitibwanga Ekita- 

2 liano, omyegendereza, atya Kato- 
nda awamu nenyumbaye yona, eya- 
gabanga ebintu ebingi mu bantu, 
nasabanga Katonda enaku zona. 

8 (Oyo) nālaba mu kwolesebwa mu 
Jwatu, nga mu sawa eyomwenda e- 
yemisana, malaika wa Katonda nga- 
muingirira, ngamugamba nti Kolu- 

4 neryo. Nimwekaliriza amaso na- 
tya nagamba nti Kiki, Mukama wā. 
nge? Namugamba nti Okusabakwo 
nokugabakwo birinye olwoku'juki- 

5 za mu maso ga Katonda. Era ka- 
kano tuma abantu Eyopa, oiteyo o- 
muntu Simoni, erinyalye eryokubi- 

6 ri Petero: oyo yakyāzibwa omuntu 
Simoni, omuwazi wamaliba, nenyu- 

7 mbaye eriranye ku nyanja. Ma- 
laika eyayogera naye bweyagenda, 
yaita aba'dube babiri abomunyu- 
mba ne serikale atya Katonda mwa- 

8 bo abamuwerezinga bulijo: bweya- 
mala okubategeza ebigambo byona 
nabatuma Eyopa. 

9 Awo ku lunaku olwokubiri, bwe- 
bali nga batambula abo, nga bana- 
tera okutika ku kibuga, Petero nä- 
linya kunju wa'gulu okusaba nga 


10 mu sawa eyomukaga. Nālūmwa 
enjala nayagala okulyako. Naye 
bwebali nga bajula, omwoyogwe ne. 


| 11 guwanyisibwa; nālaba e'gulu nga 


libi'kuse, ekintu nekimu'kira nga 
kifanana esūka enene, ngekwati- 
'dwa ku birenge bina oku'sibwa, 
12 ne'sibwa wansi: omwali ebisolo 
byona ebirina amagulu ana, nebye- 
kulula ebyensi, nenyonyi ezomu'ba- 


9. 18—10. 12. 


wa iaa m e o EA 





Lev. 1). 
4: 20. 25. 

Ma.l4 3,7. 
b Mat. 13. 
11. 

Bal. 14. 

14, 17, 20. 

1 kol. 10. 


25, 
) Tim. 4.4. 
Tit. 1.15 


10. 13—11. 4. 


13 nga. E'dobozi neri'ja eri ye nti Go- 


14 lokoka, Petero, osale olye. Naye 
Petero nagamba nti Ne'da, Muka- 
ma wange; kubanga "siryanga kya 

15 muzizo newakuba'de ekibi. E'do- 
bozi nate (neri'ja) gyali omulūndi 
ogwokubiri nti © Katonda byeyalo- 
ngosa tobifulanga 'gwe bya muzizo. 

16 Nekiba bwekityo emirğndi esatu : 
amangwago ekintu nekitwalibwa 
mu 'gulu. 

17 Awo Petero bweyabūsabūsa mu- 
ndaye amakulu gokwolesebwa kwa- 
labye bwegali, laba, abantu abatu- 
mibwa Koluneryo, bwebimala oku- 

18 biza enyumba ya Simoni, nebaimi- 
rira ku lu'gi, nebaita nebabūza nga 
Simoni, erinyalye eryokubiri Pete- 

19 ro, yakyäzibwa omwo. Awo Petero 
bweyali alowoza okwolesebwa, O- 
mwoyo namugamba nti Laba, aba- 

20 ntu basatu bakunonya. Naye golo- 
koka, oke ogende nabo nga tobii- 
sabusa: kubanga 'nze mbatuinye. 

21 Petero na'ka eri abantu nagamba 
nti Laba, 'uze 'nzuno gwemunonya: 

22 kiki ekibalese ? Nebagamba nti Ko- 
Juneryo omwaini, omuntu omutüki- 
rivu, atya Katonda, eyasimibwa mu 
'gwanga lyona Eryabayudaya, yala- 
bulwa malaika omutukuvu okukn- 
tumira oku'ja mu nyumbaye, awu- 

23 lire ebigambo ebiva mu'gwe. Awo 
nabaingiza nabaniriza. 

Awo ku lunaku olwokubiri Petero 
nagolokoka nasitula wamu nabo, 
naboluganda abamu abomu Yopa 

24 nebageuda naye. Awo ku lunaku 
olwokubiri nebaingira mu Kaisali- 
ya. Koluneryo yali ngabalindirira 
ngakung'anyi za abekikakye nabali 

23 mikwanogye enyo. Awo Petero 
bweyali anatera okuingira, Kolune- 

. ryo namusisinkana, namufukami- 

26 rira ku bigere nasinza. Naye Pe. 
tero namuimusa ngagamba nti c I- 
mirira; nange ndi muntu buntu. 

27 Ngayogera naye niingira nasanga 

28 bangi nga bakung'anye, nibagamba 
nti Mumanyi nga desi kirangi omnu- 
ntu Omuyudaya okwega'ta nowe- 
'gwanga edala oba oku'ja gyali; 
era “Katonda yandaga 'nemenga 
okuita omuntu yena owomuzizo oba 

29 omubi. Kyenvu'de nji'ja nesigana 
bwenaitibwa. Kyenva mbiza nti 

30 Kiki ekimpisi'za? Awo Kolnneryo 
nagamba nti Lero lunakn Iwa kuna 
nali nga nsaba, okutiisa mu sawa 
eno, okusaba okwo mu sawa eyo- 
mwenda mu nyumba yange; Jaba, 
omuntu naimirira mu maso pange 

31 eyalina engoye ezimasamasa, näga- 
mba nti Koluneryo, /okusabakwo 
kwawulirwa, s okugabakwo neku- 

32 'jukirwa mu maso ga Katonda. Ka- 
le tuma Eyopa, oite Simoni, erinya- 
lye eryokubiri Petero: oyo yakya- 


EBIKOLWA BYABATUME. 


zibwa mu nyumba ya Simoni omu- 
wazi wamaliba eri okumpi nenya- 
33 nja. Awo amangwago nenkutumi- 
ra: nokola bulūngi bwo'ze. Kale 
kakano tuli wano 'fena mu maso 
ga Katonda tuwulire byona byola- 
34 gi dwa Mukama. Awo Petero nā- 
yasamya akamwake nāgamba nti 
35 


36 obutukirivu amu'kiriza. Ekigambo 
kyeyatumira abana ba Isiraeri,'nga- 
bulirira emirembe mu lsa Masiya 
u |ye Mukama webintu byona)— 

37 "mwe mukimanyi, ekyayogerwa e- 
kyali mu Buyudaya bwona, # ekya- 
sokera mu Galiraya oluvanyuma 
Iwokubatiza kweyabilira Yokana, 

38 v Isa Omunazalesi Katonda bweya- 
mufukako amafuta Nomwoyo Omu- 
tukuvu namanyi: eyatambulanga 
ngakola bulungi, ngawonya bona 
abajogebwanga Setani; 7 kubanga 

39 Katonda yali naye. "Nafe tuli 
bajulirwa bebigambo byona byeya- 
kola munsi Yabayudaya ne mu Ye- 
rusalemi; oyo nebamu ta bwebamu- 

40 wanika ku muti. #Oyo Katonda 
namuzikiriza ku lunaku olwokusa- 

41 tu namulaga mu lwatu. ‘si mu ba- 
ntu bona naye mu bajulirwa Kato- 
nda beyalonda oluberyeberye, be 
'fe " mbalya netunywa naye bweya- 

42 mala okuzūkira mu bafu. ?“ Natu- 
lagira okubilira abantu nokutegeza 
Y ngoyo Katonda gwevalagira ‘oku- 
bêra) omusazi womusango 7? waba- 

43 lamu nabafu. «Oyo bana'bi bona 
bamutegeza nga buli amu'kiriza 
a'gyibwako ebibi olwerinyalye. 

di Awo Petero bweyali akyayogera 
ebigambo ebyo, <Omwoyo Orutu- 
kuvu nabagwako bona abawulira 

45 ekigambo. Nebasamalirira aba ki. 
riza abakomole, bona aba'ja ne Pe- 
tero, kubanga ne ku mawanga eki- 
rabo Ekyomwoyo Omntnkuvu kifu- 

46 ki'dwa. Kubanga babawulira nga 
bogera enimi nebaguluiniza Kato- 

47 nda. Awo Petero na'damu nti O- 
mnntn ainza okngana ama'zi bano 
obutabatizibwa. bano abawere dwa 
Omwoyo Omutukuvu 4 nga 'fe? 

48 e Nālagira babatizibwe okuingira 
Jmm linya lya Isa Masiya. Oluva- 
nyuma nebamwegairira okulwayo 


enaku nyingiko. 
11 ÅBATUME nabolupanda abali mu 
Buyudaya nebawulira ngamawa- 
nga nabo ba'kiri za ekigambo kya 
2 Katonda. Awo Petero bwevayi- 
mbnka Eyerusalemi, 4 bali abako- 
mole nebawakana naye nga bhaga- 
3 mba nti > Wagenda mu bantu aba- 
4tali bakomole nolya nabo. Naye 
Petero natanula nabanyonyola ki- 








i Mazima ntege'de nga Katonda | iMa 1017. 
tasosola mu bantu: naye mu 'gwa- | 2 Byom. 
nga lyona lyona amutya nakola | Yob 34.19. 


Bal. 2.31. 


*Luk.4.)4. 
*Luk.4.)%. 
Bik. 2. 2. 
? Yok. 3.2. 
"Bik. 2 34. 
“Bik. 2.24. 
t Yok. 14. 


17, 22. 
Bik. 13. 31. 


9, 30. 
2Ko1.5.10. 
2Tim. 4.1. 


8. 15-17; 


a Bag.212 


è Bik. 10. 
28. 


b A - .. 
AAA AA—. - 


4 
4 





108 


“Bik. 10.9. 


d Yok. 16. 
13. 


“Bik. 2.4 


ZMat.s 111. 


EBIKOLWA BYABATUME. 


11. 5—12. 10. 





5 'na kimu ngagamba-nti 'Nze ° nali 
mu kibuga Yopa nga nsaba; omwo- 
o gwange neguwanyisibwa, nenda- 
ba mu kwolesebwa ekintu nga ki'ka 
ngesiika enene, nga kikwati'dwa ku 
birenge bina oku'sibwa mu 'gulu, 
6 nekinji'jira: bwenekaliriza amaso 
nendowoza nendaba ebisolo byoku- 
nsi ebirina lu ana nebisolo 
ebyomunsiko, nebyekulula nenyo- 
7 nyi ezomu'banga. Era nempulira 
e'dobozi nga ling'amba nti Petero, 
8 mirira osale olye. Naye neng'a- 
mba nti Neda, Mukama wange; 
kubanga ekintu ekyomuzizo newa- 
kuba'de ekibi tekiingiranga mu ka- 
9 mwa kange na katono. Naye e'do- 
bozi nerinziramu omulundi ogwo- 
kubiri mu 'gula nti Katonda byeya. 
longosa tobifulanga 'gwe bya mu- 
10 zizo. Nekiba bwekityo emirūndi 
esatu; byona nebirinyisibwa nate 
11 mu 'gulu. Kale, laba, amangwago 
abantu basatu bali nga baimiri'de 
mu maso genyumba mwet wali, aba- 
tumibwa gyendi okuva Ekaisaliya. 
12 4 Omwoyo nang'amba okugenda na- 
bo, obutayawula. Bano aboluganda 
omukaga nebagenda nange, netui- 
ngira mu nyumba yoli; natubilira 
18 bweyalaba malaika mu nyumbaye 
ngaimiride ngagamba nti Tuma 
Eyopa oite Simoni erinyalye eryo- 
14 kubiri Petero; alikubilira ebiga- 
mbo ebirikulokola 'gwe nenyumba- 
15 yo yona. Bwenali kyenji'je ntanu- 
e okwogera, Omwoyo Omutukuvu 
nabagwako era “nga bweyasokera 
16 ku'fe. Nenji'jukira ekigambo kya 
Mukama wa'fe bweyayogera nti 
JYokana yabatiza nama'zi, naye 
'mwe ? mulibatizwa mu Mwoyo O- 
17 mutukuvu. i Kale Katonda obanga 
abawa'de ekirabo ekyo nga 'fe o- 
kwenkanankana, bwetwa'kiriza Mu- 
kama wa'fe Isa iya, 'nze £ nali 
ani eyandiinzi' za okuziiza Katonda ? 
18 Bwebawulira ebyo nebasirika, ne- 
bagulumiza Katonda nga an aga 
nti ! Kale Katonda awa'de na 


wanga okwenenya okutūka ku bu- 


mu. 

19 mNabo abasasana mu kui'ganyi- 
zibwa okwaliwo ku Sutefano neba- 
tambula okutiika Efoiniki ne Ku- 
pulo ne Antiokiya, nebatabilira ki- 
gambo muntu wabula Abayudaya 

20 bo'ka. Naye waliwo abantu mubo 
Abekupulo Nabekulene, abo bweba- 
tuka mu Antiokiya nebogera Naba- 
yonani nabo, nga babulira Mukama 

21 wa'fe Isa. Nomukono gwa Muka- 
ma wafe gwali nabo: ekibina kine- 
ne ekyaba'kiriza nebakyukira Mu- 

22 kama wa'fe. Ekigambo ekyo neki- 
wulirwa okutiika mu matu gekanisa 
eyali mu Yerusalemi; nebatuma 
Balunaba okutuka mu Antiokiya : 


28 naye bweyamala okutuka nalaba 
ekisa kya Katonda nisanyuka, * nā- 
babūlirira bona nti Mumalirire mu 
mutima okwekwata ku Mukama wa- 

24 'fe: kubanga yali muntu mulingi, 
ona'jula Omwoyo Omutukuvu no- 
ku'kiriza. Ekibina kinene nekire- 

25 tebwa eri Mukama wa'fe. Navayo 
okugenda ? Etaluso okunonya Sau- 

26 lo: bweyamala okumulaba nāmu- 
leta mu Antiokiya. Awo olwātūka 
nebamala mwāka mulamba nga ba- 
kung'ana nekanisa nebaigiriza eki- 
bina kinene: abaigirizwa nebaso- 
ka okuitibwa Abamasiya mu Antio- 
kiya. 

27 Mu naku ezo ” bana'bi nebava 
Eyerusalemi okutiika Antiokiya. 

28 Naimirira omu kubo, erinyalye ° A- 

bo, nābūlira Kubwomwoyo nti 
Waliba enjala nyingi munsi zona : 
nayo yabawo ku mirembe gya Ku- 

29 laudio. Abaigirizwa, buli muntu 
nga bweyalina ebintu, nebatesa ' o- 
kuwereza aboluganda abali batiila 

30 Ebuyudaya: “nokukola nebakola 
bwebatyo nebawereza abaka'de mu 
mukono gwa Balunaba ne Saulo. 


1 Mu biro ebyo kabaka Kerode 
nagolola emikono okukola obubi 
2 abamu abomukanisa. Na'ta neki- 


tala Yakobo a muganda wa Yokana. . 


3 Awo bweyalaba nga Abayudaya ba- 
kisimye, neyeyongera okukwata ne 
Petero. > Ze naku ezemigati egita- 

4 zimbulukusws. c Bweyamala oku- 
mukwata, namu'sa mu komera, nā- 
muwayo eri baserikale kumi na 
mukaga okumukiima ki'na bana, 
ngayagala okumutwala mu maso 
gabantu Oknitako nga kuwe'de. A- 

b wo Petero nakiimirwa mu komera : 
d naye abekanisa nebanyikiranga 

6 okumusabira eri Katonda. Ku lu- 
naku Kerode lweyali ayagala oku- 
mutwalayo, mu kiro ekyo Petero 
yali nga yebase wakati wa baseri- 
kale babiri, ngasibi dwa nenjegere 
biri, abakiimi bali ku lu'gi nga ba- 

7kima ekomera. Laba, “malaika 
wa Mukama naimirira wali, okuta- 
ngala nekumasamasa mu kisenge, 
nakuba Petero mu mbirizi namu- 
zukusa ngagamba nti Imuka mangu. 
Enjegere neziva ku mikono nezi- 

8 gwa. Malaika namugamba nti We- 
sibe, oyambale engatozo. Nakola 
bwatyo. Namugamba nti Yambala 

9 ekyambalokyo, ongoberere. Nafu- 
luma, namugo ;'s0 /teyama- 
nya nga bya mazima malaika bya- 
koze, naye yalowoza nti alabye o- 

10 kwolesebwa. Bwebaita ku bakumi 
abasokerwako nabokubiri nebatūka 
kulu'gi olwekyuma oluitibwako o- 
kutūka mu kibuga: neruba'gukira- 


wo |wo'ka: nebafuluma nebaita mu 


” Bik. 13 
a; 14 22 


“Bik 65 


P Bik 9Y. 


1 





#Zab.34.7. 


6. 22. 
Beb. 1. 14. 
i Yob. 5.19. 
Zab. 33. 


5. 9, 11). 
Ez. 27. 17. 


5. 35. 


a 
4 b 
FE 
a z 


KUA an 
Jal 
= z 


12. 11—183. 21. 


Dan. 3. 28; 





'kubo limu; amangwago malaika 
11 namuleka. Petero bweye'damu na- 
gamba nti Kakano ntege'de mazima 
nga 7 Mukama wa'fe atumye malai- 
ka #nanziya mu mukono gwa Kero- 
de ne mu kusiibira kwonaokwe'gwa- 

12 nga Lyabayudaya. Bweyalowoza 
na'ja mu nyumba ya Malyamu eyali 
nyina k Yokana erinyalye eryokubi- 
ri Ma'ko, mwebali bakung'ani'de a- 

13 bangi nga basaba. Petero bweya- 
kona ku lu'gi olwomumulyango o- 
muzana naja okuitaba, erinyalye 

14 Loda. Bweyategera e'dobozi lya 
Petero nata gulawolu'giolwesanyu, 
naye naingira mbiro nagamba nti 
Petero aimiri'de ebweru ku lu'gi. 

15 Nebamugamba nti Olaluse. Naye 
nakaliriza nti Wewawo. Nebaga- 

16 mba nti Ye malaikawe. Naye Pe- 
tero neyeyongera okukona: awo 
bweba'gulawo nebamulaba nebasa- 

17 malirira. Naye bweyabawenya no- 
mukono okusirika, nibabulira Mu- 
kama wa'fe bwamu'gye mu komera. 
Nagamba nti Mubulire ebyo Yakobo 
naboluganda. Navayo nagenda mu 

18 kifo awalala. Awo bwebwakya e- 
nkya, baserikale nebegugumula nyo 

19 nti Petero 'no aba'de ki? Kerode 
bweyamunonya nitamulaba nabuli- 
rizaabakiiminalagiraokuba'ta. Nā. 
va mu Buyudaya okugenda Ekaisa- 
liya natila eyo. 

20 Nasunguwalira nyo Abetulo Na- 
besidoni : neba'ja gyāli nomwoyo 
gumu; bwebakwana ne Bulasito o- 
mukulu womunyumba ya kabaka, 
nebasaba okuba wa emirembe, kuba- 
nga lensi yabwe erisibwa bya mu- 

21 nsi ya kabaka. Awo ku lunaku o- 
lwalaganyizibwa Kerode nayamba- 
la ebyambalo ebyobwakabaka, nātū- 
la ku ntebe, nabagamba ebigambo. 

22 Abantn bona nebogerera wa'gulu 
nti Eryo 'dobozi lya Katonda, si lya 

23 muntn. Amangwago malaika wa 
Mukama m namukuba, kubanga ? ta- 
wade Katonda kitibwa: nalibwa 
envunyu, nafa. 

24 Naye? ekigambo kya Katonda ne- 
kikula nekyeyongeranga. 

25 Balunaba ne Saulo nebakomawo 
okuva Eyerusalemi, bwebamala o- 
kutūkiriza okuwereza kwabwe, P ne- 
raa Yokana erinyalye eryokubiri 

Mako. : < 


1 Mu Antiokiya amau kanisa eya- 
liyo waliwo bana'bi nabaigiriza, 

b Balunaba ne Sumeonieyali aitibwa 
Niga, “ne Lukio Owekulene ne Ma- 
naeni eyayonsebwa awamu ne Ke- 

2 rode owesaza, ne Saulo. Nga ba- 
wereza Mukama wa'fe nokusiba, O- 


mwoyo Omutukuvu nagamba nti |20 tano. 


d Mu'nondere Balunaba ne Saulo ba- 


EBIKOLWA BYABATUME. 


nebasiba nebasaba nebaba'sakoemi- 
kono nebabatuina. 

4 Awo abo bwebātumibwa Omwoyo 
Omutukuvu nebaserengeta Eseru- 
kiya; nebavayo nebawanika amatā- 

5 nga okutika JEkupulo. Bwebali 
mu Salamini nebabulira ekigambo 
kya Katonda mu makung'aniro Ga- 
bayudaya: nebabera ne 9 Yokana 

6 okubawereza. Bwebaita ku kizinga 
kyona okutūka Epafo, nebalaba o- 
muntu omulogo, na'bi owobulimba, 

7 Omuyudaya, erinyalye Balisa ; eya- 
li awamu nowesaza Omulumi Seru. 
gio Paulo, omuntu owamagezi. Oyo 
naita Balunaba ne Saulo, nayagala 
okuwulira ekigambo kya Katonda. 

8 Naye Eruma omulogo | kubanga lye 
linyalye bweritegezebwa | nawakana 
nabo, ngayagala okukyamya owesa- 

9 za mu ku'kiriza. Naye Saulo, era 
ye Paulo, bweya'jula Omwoyo Omu. 
tukuvu, bweyamwekaliriza amaso, 

10 nagamba nti 'Gwa'ju'de obukisa 
bwona nokukola obubi kwona, to- 
mwana wa Setani, omulabe wobu- 
tukirivu bwona, tolireka kukyamya 
makubo ga Mukama wa'fe amagolo- 

11 kofu? Kakano, laba, omukono gwa 
Mukama wa'fe guli ku'gwe, onoba 
muzibe wamaso nga tolaba njuba 
ebiro bingiko. Amangwago ekifu 
nekimugwako, nenzikiza ; nawama- 
nta vanonya abantu abokumukwata 

12 ku mukono. Awo owesaza bweya- 
laba bwekiba'de na'kiriza nga yewu- 
nya nyo okuigiriza kwa Mukama 
wafe. 

13 Awo Paulo ne ba'ne nebawanika 
amatānga okuva mu Pafo, nebatūka 
Eperuga Ekyepanfuliya: k Yokana 
nabalekayo nadayo Eyerusalemi. 

14 Naye bo bwebaita okuva mu Peru- 
ga, nebatuka mu Antiokiya Ekyepi- 
sidiya, nebaingira mu kung'aniro ku 

15 lunaku lwa sabiti nebatūla. !Bwe- 
bamala okusoma amateka nebya ba- 
na bi, abakulu bekung'aniro neba- 
batumira nga bagamba nti Abasaja 
abolnganda, oba mulina ekigambo 
ekyokubilirira abantu, mwogere. 


16 Paulo naimirira nābawenya nomu- | $ 


kono nāgamba nti 


109 


J Bik. 4.36. 


1 Bik. 12 
25; 15. 37. 


i Mat. 13. 
38. 


Yok. 8. 44. 
) Yok. 3.8. 


k Bik. 15. 
38. 


l Luk.4.16. 


Abasaja Abaisiraeri, na'mwe aba- D 24 


17 tya Katonda, muwulire. Katonda 
wabantu bano Abaisiraeri "t yalo- 
nda bajaja ba'fe, nagulumiza aba- 


“ntu "bwebali abagenyi munsi Ye-. K 
. misiri, ° nāba'gyayo nomukono o- | > 
18 gwagulumizibwa. Nabagumikiriza | 9 


mu 'dingu emyaka Pngamakumi 
19 ana. ” Bweyazikiriza amawanga 
omusanvu munsi ya Kanani, $ nã- 
bawa ensi yabwe okuba obutaka 
okutūsa emyaka ebikumi bina mwa- 
Oluvanyuma lwegyo ! naba- 
wa abalamuzi ”okutūka ku na'bi 


3 koleomulimu “ gwembaiti'de. Awo | 21 Samuwiri. #Oluvanyuma nebagala 














YI Sam.16, 
2, 25-28; 


11. 

“Mat.1.21. 
Bal. 11. 28. 
J Mat. 3.1. 
Luk. 3. 3. 
#Mat.3.11. 


#Mat.10.6. 
Luk. 24.47. 
Bik. 3. 25. 
k Bik. 3.17. 


IRik. 16.21. 


a Tuk. 24. 
2), 4. 


4 Mat. 28.6. 
# Mat. 33. 


16 
Bik. 1. 3. 
1 Kol. 8. 
6-7 


t Bik. 1. 8. 
* Lub. 3. 
15; 12. 3; 
22. 18. 
Bal. 4. 13. 
Bag. 3. 16. 
Zab. 27, 
Reb. 1. b; 
b. b. 


Y Is. 55. 3. 


: Zab. 16. 
10. 


“41 Rasek. 
2. 10. 


A Yor. SI. 
3 


Rl 

Dan. 9. M. 
Luk.24.47. 
1Yok.2 12 
€ ia, 58.31. 


4 Ig 29. 14. 
Kab, 1. 3. 


Ral. 3. 23; 





kabaka; Katonda nibawa Saulo 
omwana wa Kisi wa mu kika kya 
Benyamini, namala emyaka amaku- 
22 miana. y Bweyamu'gyawo oyo, Zna- 
baimiririza Daudi okuba kabaka 
wabwe, gweyayogerako ngamute- 
geza nti “ Ndabya Daudi, omwana 
wa Yese, bomuntu ali ngomutima 
gwange bwegwagala, anakolanga 
23 byenjagala byona. “Oyo mu za- 
'derye “nga Katonda bweyasibiza, 
alete'de Isiraeri ¢ Omulokozi Isa, 
24/ Yokana bweyasoka okubulira nga 
tanaba ku'ja okubatizibwa okwo- 
kwenenya eri abantu bona Abaisi- 
23 raeri. Naye Yokana bweyali ana- 
tera okukomya olugendolwe, naga- 
mba nti 7 Mundowoza kuba ani? 
'Nze siri (ye). Naye laba, waliwo 
nja enyuma wange, gwesisānira 
kusumulula ngato ya mu kigerekye. 
26 Aboluganda, abana bekika kya Ibu- 
laimu, na'mwe 'mwena abatya Ka- 
tonda, ekigambo ekyobulokozi buno 
27 i kyawerezebwa wafe. Kubanga 
abatila mu Yerusalemi nabakulu 
bāhwe t bwebatimumanya oyo ne- 
wakuba'de amalobozi gn bana'bi la- 
gasomebwa buli sabiti, kyebāva 
mhabitūkiriza bwebāmusalira omnu- 
28 sāngo. ^” Bwehatalaha nsonga ya 
kumu'ta, nebasaba Pirato okumu- 
29 'ta. ° Awo bwebāmala okutūkiriza 
byona ebyamuwandikirwa ? neba- 
muwanula kn muti nebamuteka mu 
30 ntana. r Naye Katonda nāmuzūki- 
31 za mu bafu: #nabalabikira enaku 
nyingi ahavambuka naye okuva E- 
galiraya okutiika Eyerusalemi, ' be 
32 bajulirwabe kakano eri abantu. 'Fe 
tubabiilira ebigambo ebiriingi, ebyo- 
knsubiza 4 okwasibizibwa bajaja 
33 nti Katonda akntūkiri'za eri abana 
ba'fe bweyazikiza Isa; era nga 
bwekyawandikibwa mn Zabuli eyo- 
kabiri nti 'Gwe mwana wange, 
34 nknza'de lero. Era kubanga yamu- 
zūkizą mu bafu nga tagenda nate 
ku'dayomu kuviinda, yagamba bwa- 
ti nti v Ndibawa (emikisa) emituku- 
vu era egyenkala'kalira egya Dau- 
35 di. Kubanga yayogera ne mu (Za: 
buli) endala nti z Toliwayo Mutu- 
36 kuvnwo oknvūnda. Kubanga Dau- 
di bweyamala okuwereza mu biro- 
bye nga Katonda bweyatêsa, a ne- 
yebaka natekebwa eri bajajabe, na- 
37 vinda: naye oyo Katonda gweya- 
38 ziikiza teyaviinda. Kale, abasaja 
abolnganda, mutegere nti è kabwo- 
ye oku'gyibwako ebibi kuhbili'Awa; 
39 byona byemntainzika ku'gyibwako 
mun mateka ga Musa, “ kubwoyo buli 
' 40 a'kiriza abi'gyibwako. Kale mwe- 
| kitime kireme oku'ja ku'mwe ekya- 
yogerwa 4 bana'hi nti 
Lala, 'mwe abanyoma, mwewu- 
nye, mubule; 


41 





EBIKOLWA BYABATUME. 











Kubanga 'nze nkola omulimu mu 
naku za'mwe 
Omulimu gwemutali 'kiriza newa- 
kuba'de omuntu ngagubabuli- 
“de nyo. 

42 Bwebafulunia nebabegairira oku- 
babulira ebigambo bino ku sabiti 
43 eyokubiri. Ekung'aniro bweryasa- 
sana bangi ku Bayudaya nabakyufu 
abegendereza nebagoberera Paulo 
ne Balunaba: nabo nebogera nabo 
e nebabasendanga okunyikirira mu 

J kisa kya Katonda. 

Awo ku sabiti eyokubiri nebaku- 
ng'ana nga kibuga kyona okuwulira 
45 ekigambo kya Katonda. Naye Aba- 

udaya bwebalaba ebibina, neba'ju- 

a obu'gya, nebawakanya ebyayoge- 

46 rwa Paulo, nga babivuma. Paulo 
ne Balnnaba nebogera nobuvumu 
nti s Kyagwana okusoka okubilirwa 
ekigambo kya Katonda mu'mwe. 

i Kubanga mukisindikiriza 'sō te- 

mweraba kusanira bulamu obuta- 

'gwawo, laba, ktukyakira eri aba- 
47 mawanga. Kubanga Mukama ya- 
tulagira bwati nti 
l Nkutesewo okubinga omusana 
gwamawanga, 
Oberenga obulokozi okutisa kn 
nkomerero yensi. 
48 Abamawanga bwebawulira nebasa- 
nyuka nebagulumiza ekigambo kya 
atonda: bona neba'kiriza abali 
batereke'dwa obulamu obuta'gwa- 
49 wo. Ekigambo kya Mukama wa'fe 
50 nekibuna mnnsi eri yona. Naye 
Abayudaya nebabawerera abakyala 
abegendereza abekitibwa, nabakulu 
abomukibuga, ™ nebai'ganyisa Ba- 
panlo ne Balunaba, nebabagoba mu 
51 mbibi zabwe. $# Naye nebabaku- 
nkuinulira enfifu eyomubigere ne- 
52 ba'ja okntūka Ikonio. 0 Abaigiri- 
zwa neba'jula esanyu Nomwoyo 
Omutukuvu. 


14 


bayudaya, nebogera bwebatyo eki- 
bina kinene noku'kiriza neba'kiriza, 
2 Abayudaya Nabayonani. Naye A- 
hayndaya abatigonda nebawerera 
abamawanga nebafiila ememe za- 
bwe okuba embi eri aboluganda. 
3 Awo nebamala ebiro bingi nga ba- 
bülira nobuvumn mu Mukama wa- 
'fe, 4 eyategëza ekigambo ekyekisa- 


44 


Awo olwatiika mu Ikonio nebei- 


ngira wamu mu kung'aniro Lya- | 


t 


l 


|| 


kye, ngabawa obubonero namagero 


okukolebwanga mu mikono gyabwe. 
4 Naye ekibina ekyomukibuga nekya- 
wukanamu; abamu nebabera eri 
Abayndaya abamn eri abatume. 
5 Abamawanga Nabayudaya awamu 
nabakulu babwe bwebābalūmha èo- 
sby aa ekye'jo, okubakuba ama- 
6 inja, bwebategera < neba'dukira mu 


AAA AA AAA. aa AA AA AAA Aa AA—————. 
baat e 


“ Bik. 11. 
BIM R 


ITN. 


Beh 1215 
l Pet 312 


# Matina 
Rik. 3. 9 
Bal. 3. 36. 
Ma >. 


“Mat. ra 


bibuga Ebyerukaoniya, Lusitnla ne it 


| 
18. 2—14. 6. 


| 


pa a Ba ka a a AA 
14. 7—16. 15. 


4 Mat. 8. 
10 9.229. 


“ Is. 35. 6. 


J Dan.2. 46. 


7 Bik. 10. 
28. 


EBIKOLWA BYABATUME. 





7 Derube nensi eriranyewo: nebabé- 
ra eyo nga babulira enjiri. 

8 Mu Lusitula (yaliyo) omuntu nga 
talina manyi mu bigere naberanga- 
wo, mulema okuva mu lubuto iwa 
nyina nga tatambulangako na ka- 

9 tono. Oyo nawulira Paulo ngayo- 
gera: naye namwekaliriza amaso 
d nalaba ngalina oku'kiriza okulo- 

10 koka, nayogera ne'dobozi 'dene nti 
e Imirira ku bigerebyo, wegolole. 
11 Nabika natambula. Ebibina bwe- 
balaba Paulo kyakoze, nebaimusa 
amalobozi gabwe, nga bogera mu 
lulimi Olulukaoniya nti Bakatonda 
ba'se gyetuli nga bafanana abantu. 
12 Balunaba nebamuita Zeu; ne Pau- 
lo nebamuita Kerume, kubanga ye 
13 yasinga okwogera. Kabona wa Zeu, 
eyali mu maso gekibnga, naleta e- 
nte nengule ezebimuli okutūka ku 
lu'gi /ugayagala okuwayo sadaka 
14 nebibina. Naye ahatume Balunaba 
ne Paulo bwebawulira, nebayuza 
engoye zabwe nebafubutuka neba- 
15 genda mu kibina, nga bogerera wa- 
'gulu nga bagamba nti Abasaja, 
g kiki ekibakoza ebyo? 1iNa'fe tuli 
bantu abakwatibwa byona nga mwe, 
era tubabulira ebigambo ebiringi 
muleke 4 ebyo ebitalimu mukyukire 
l Katonda omulamn, #eyakola e'gu- 
lu nensi nenyanja nebintu byona 
16 ebirimu : * mu mirembe egyaita ya- 
leka amawanga gona okutambulira - 
17 nga mu makubo gago: ° naye teye- 
malayo nga talina mujulirwa, ku- 
banga yakolanga bulūngi, P ngaba- 
tonyesezanga enkuba mu 'gulu ne- 
biro ebyokubalirangamu e'mere, 
nga'juzanga emitima gya mwe e- 
18 'mere nesanyu. Bwebayogera ebyo, 
nebaziiza ebibina Iwa mpaka obuta- 
bawa sadaka. 
rNaye Abayudaya nebava mu 
Antiokiya ne Ikonio, nebawerera 
ebibina # nebakuba amainja Paulo, 
nebamnwalulira ebweru wekibuga, 
20 nga balowoza nti afu'de. Naye 
abaigirizwa bwebamwetolola nai- 
mirira naingira mu kibnga: kn lu- 
naku olwokubiri nagenda ne Balu- 
21 naba okutūka Ederube. Bwebama- 
la okubulira enjiri mu kibuga ekyo 
t nokufula abaigirizwa abangi, neba- 
komawo mu Lusitnla ne Ikonio ne 
22 Antiokiya, nga banyweza ememe 
zabaigirizwa, nga bababulirira oku- 
nyikiriranga mu ku kiriza, “era nti 
olwo (kulaba) enaku enyingi kitu- 
wini de okningira mu bwakabaka 
23 bwa Katonda. Bwebamala * okn- 
londera abaka'de mu buli kanisa 
nokusaba nokusiba, nebabasigira 
24 Mukama wafe gweba'kiriza. Ne- 
baita mu Pisidiya nebatūka Epa- 
25 nfuliya. Bwebamala okubūlira e- 
kigambo mu Peruga nebaserengeta 


19 


26 mu Ataliya ; nebavayo nebawanika 
amatanga okutūka Eantiokiya; va- 
biyo be 2 babasigira ekisa kya Ka- 


tonda olwomulimu gwebātūkiriza. | 4 


27 Bwebatuka nebakung'anya ekani- 
sa, 4 nebababūlira byona Katonda 
byeyakoleringa awamu nabo, era 
nti b ya'gulirawo abamawanga olu- 

28 gi olwoku'kiriza. Nebamalayo e- 
biro bingi wamu nabaigirizwa. 

1 5 Awo a abantu nebava Ebuyuda- 

ya nebaigiriza aboluganda nti 
ò Bwemutakomolebwenga “ ngempi- 
sa ya Musa bweri, temulnza kulo- 

2 koka. Bwewali empaka enyingi 
nokubūzagana eri Bapanlo ne Ba- 

. Iunaba nabo, nebalagira 4 Paulo ne 
Balunaba nabalala kubo okugenda 
Eyerusalemi eri abatume nabaka'de 

3 olwempaka ezo. Awo abo tbweba- 
mala okusibirirwa abekanisa neba- 


ita mu Foiniki ne Samaliya, nga |6, 


banyonyolera dala okukyūka kwa- 
bamawānga: nebasanyusa esanyu 
4 lingi aboluganda bona. Bwebātū- 
ka Eyernsalemi, abekanisa nabatu- 
me nabaka'de nebabasembeza, / ne- 
babūlira byona byeyakolerānga a- 
b wamu nabo Katonda. Naye ne- 
bagolokoka abamu abomukitundu 
Kyabafalisayo aba'kiriza, nga ba- 
gamba nti Kigwana okubakomolā- 
nga nokubalagira okukwatānga a- 
matëka ga Musa. 
6 Ahatume nabaka'de nebakunp'a- 
7 na okulaba ekigambo ekyo. Bwe- 
wali okubuzagana okungi, Petero 
naimirira nabagamba nti 
9 Abasaja abolnganda, 'mwe mu- 
manyi nti okuva mu naku eze'da 
Katonda yalonda mu'mwe abama- 
wanga bawulire mu kamwa kange 
8 ekigambo ekyenjiri neba'kiriza. Ne 
Katonda í amanyi emitima nabate- 


geza k bweyabawa Omwoyo Omutu- | Ri 


9 kuvn era nga 'fe; l nātayāwula 'fe 
nabo, m bweyalongosa emitima gya- 

10 bwe olwo ku'kiriza. Kale kakano 
mukemera ki Katonda, ? okuteka 
ekikoligo mu bulago bwabaigirizwa 
bajaja ba'fe kyebatainza kutwala 

11 newakuba'de 'fe? Naye o0tu'kiriza 

- okulokolebwa lwa kisa kya Muka- 
ma wa'fe Isa, era nga nabo bwe- 
batyo. 

12 Ekibina kyona nekisirika ; neba- 
wulira Balunaba ne Panlo nga ba- 
nyonyola obubonero namagero gona 

- Katonda geyabakozanga mu mawā- 

13 nga. Abo bwebimala okusirika 

P Yakobo na'damu ngagamba nti 
Abasaja aboluganda, mumpulire. 

14 Simeoni anyonyo de Katonda bwe. 
yasoka okutanulira amawānga oku- 

15 'gviramu erinyalye abantu. Ebi- 

ambo bya bana bi bitabagana ne- 
bso nga bwekyawandikibwa nti 


8 Rik. 13. 


“ Bag.2.12. 


> Yok.7.22. 


Bag. 5. 2. 
€ Lub., 17. 


10. 
Lev. 12. 3. 


d Bag. 2.1. 


“ Bal. 15. 

24. 

l Kol. 16. 
11. 


J Bik. 14. 
Zi, 21. 19. 


# Bik. 10. 
20; 11. 12. 


P Bik. 12. 
17. 





= PAM, : aa. D 


112 





TAm. 9. 
31, 12. 


#1 Bas 1.9. 


ft Lub.35.2. 


è Rik. 13. 
50; 14. 19. 
1 Kol. 18. 
an 

2 Kol, 11. 
Zs, 38. 


e Tev. 17. 
14. 


4Bik. 13.1. | 35 (oku'dayo) eri ababatuma. 


EBIKOLWA BYABATUME. 


r Oluvanyuma lwebyo ndikyika, 
Ndizimba nate ewema ya Daudi 


eyagwa ; 


Okumenyeka kwayo ndikuzimba ; 37 Mukama (wa'fe), bwebali. Balu- | 35. 
naba era nayagala okutwala /Yo- |. 


nate, 
Era ndigigolokosa : 

17 
kama, 

Namawanga gona abaitibwa eri- 
nya lyānge kubo, 

Bwayogera Mukama, ategeza e- 
byo byona okuva ku luberye- 
berye lwensi. 

19 Kyenva nsalawo tuleme okutega- 
nya abavamu mawanga 4okukyu- 

20 kira Katonda ; naye tubawandikire 
bewalenga tobugwagwa bwebifana- 
nyi, #nobwenzi, nebitugi'dwa, no- 

21 musai. Kubanga okuva e'da Musa 
alina mu buli kibuga abamubilira, 
v ngasomebwa mu makung'aniro 
buli sabiti. ` 


18 


'|22 Awo nebakisima abatume neba- 


ka'de wamu nekanisa yona okul- 
nda abantu mubo nokubatuma Ea- 
ntiokiya ne Paulo ne Balunaba ; 
Yuda aitibwa + Balusaba ne Sira, 
23 abantu abakulu mu boluganda : ne- 
bawandika (nebagikwasa) mu mi- 
kono gyābwe nti Abatume nabolu- 
ganda abaka'de tulamusi'za abolu- 
ganda abali mu Antiokiya ne Bu- 
suli ne Kirikiya abali mu mawi- 
24 nga: kubanga tuwuli'de nti 8 aba- 
ntu abava ewa'fe bibasasamaza ne- 
bigambo nga bakyūsa ememe za. 
25 'mwe, betutalagiranga; tusimyo, 
bwetutabaganye nomwoyo gumu, 
okulonda abautu okubatuma gyo- 
muli wamu nabagalwa ba'fe Balu- 
26 naba ne Paulo, > abantu abasinga- 
wo obulamu bwabwe olwerinya lya 
27 Mukama wafe Isa Masiya. Kye- 
tuvu'de tutuma Yuda ne Sira cra 
abalibabulira obumu be nyini naka- 
28 mwa. Kubanga Omwoyo Omutu- 
kuvu yasima na'fe tuleme okuba- 
tika omugugu omunene gwona wa- 
bula bino ebigwana, okwewalanga 
29 ebiwebwa eri ebifananyi, “nomusai, 
nebitugi'dwa, nobwenzi: bwemune- 
kiimanga ebyo, munabanga bulu- 
ngi. Mweraba. l 
30 Awo bo bwebasindikibwa neba'ja 
Fantiokiya, nebakung'anya ekibina 
31 nebabakwasa cbaluwa. Bwebaso- 
ma nebasanyuka olwokubūlirirwa 
32 okwo. Yuda ne Sira, kubanga na- 
bo bali bana'bi, nebabūlirira abolu- 
ganda mu bigambo bingi, nebaba- 
33 gumya. Bwebimalayo ebiro. neba- 
sibulwa abolnganda ne mirembe 
d Naye 
Paulo ne Balunaba nebalwayo mu 
Antiokiya nga baigirizanga era nga 
babiiliranga ekigambo kya Mukama 
wa'fe wamu nabalala bangi era. 
36 Enaku bwezaitawo Paulo nāga- 





Abantu abasigalawo banonye Mu- | 38 naye Pa 


mba Balunaba nti Kale tu'deyo tu- 
lambule aboluganda “mu buli ki- 
buga gyetwabulira ekigambo kya 


kana nyane eryokubiri Ma'ko : 

o teyasima kumutwala 

oyo Jeyabaleka mu Panfuliya nata- 

39 genda nabo mu mulimu. Newaba- 

woempakanyingi nokwawukana ne. 

bawukana, Balunaba natwala Ma. 

'ko nawanika amatanga okugenda 

40 Ekupulo ; naye Paulo nalonda Sira, 

navayo,! kaa ka bwebamusigi- 

41 ra ekisa kya Mukkma wa'fe. Näita 

mu Busuli ne Kirikiya ngagumya 
ekanisa. 


1 Era natuka Ederube ne Lusitu- 
la : laba, yaliyo omuigirizwa ^e- 
rinyalye Timoseo, omwana womu- 
kazi Omuyudaya eya'kiriza; naye 

2 kitawe Muyonani: eyasimibwa abo- 
luganda abali mu Lusitula ne Iko- 

3 nio. Oyo Paulo nā la okuge- 
nda naye; bnamutwala namukomo- 
la Olwabayudaya abāli mu bifo e- 
byo: kubanga bona bāmumanya 

4 nga kitāwe yali Muyonani. Bwe- 
bali nga baita mu bibuga nebabawa 
okukwatinga c ebyalagirwa abatu- 
me nabaka'de abali mu Yerusalemi. 

5 Awo ekanisa nezinywerera mu ku- 
'kiriza, nezeyongeranga ku muwe- 
ndo buli lJunaku. 

6 Nebaita munsi Yefulugiya ne Ga- 
latiya, kubanga baganibwa Omwo- 
yo Omutukuvu aab A ekigambo 

7 mu Asiya; bwebatuka okumpi ne 
Musiya, nebagezako okugenda mu 
Bisuniya, Nomwoyo gwa Isa teya- 

8 baganya; nebekolobya Musiya ^ne- 

9 batūka Etuloa. Paulo nalaba o- 
kwolesebwa ekiro, omuntu Omuma- 
kedoni ngaimiri'de era ngamwegai- 
rira ngagamba nti Wunguka okuti- 

10 ka Emakedoni otubêre. Bweyama- 
la okulaba okwolesebwa, amangwa- 
go netusala amagezi okusitula oku- 
genda “ Emakedoni, nga tutegera nti 
Katonda atuise okubabilira enjiri. 
Kyetwava tusabala okuva Etuloa 
netukwata e'kubo egolokofu okutū- 
ka Esamoserakiya, ku lanaku olwo- 
12 kubiri netutiika Eneapoli; netuva- 
yookutiika Efiripi, kye kibuga Ekye- 
makedoni ekisokerwako mu njui e- 
zo, ekyazimbibwa Abalumi: netu- 
bëra mu kibuga omwo netulwamu 
13 enaku. Awo ku lunaku iwa sabiti 
netufuluma mu mulyango gwekibu- 
ga okugenda ku mu'ga bwetwalowo- 
za nga yaliyo ekifo ekyokusabira- 
ngamn ; netutula netwogera naba- 
14 kazi abakung'ana. Awo omukazi 
erinyalye Ludiya, omutūnzi wengo- 
ye ezefulūngu, wa mu kibuga Sua- 
tira, eyasinzanga Katonda, nituwu- 


11 


a E AA AAA Bg LE ga NGA 


16. 16— 16. 14. 








“< Bik 19. 
22. 


Bal 16 ?1 
1 Kol <17 
3 Ba 3929 | 
1Tim.1.2 
2Tım. 1.2 











16. 15—17. 12. 





J Luk. 4. 
45. 


9 Ma'k. 16. 
17. 
“ Mat. 10. 
38. 


k 1 Basek. 
18. 17. 
Bik. 17. 6. 


“Bik.5.19; 
12. 7, 10. 


"Luk.3.10. 
Bik. 2. 
77; 9.6 

° Yok.3.16, 
66. 47. 
1 Yok. 5. 
10. 











ey JMukama wa'fe namubi'kula 
omutimagweokuwuliriza Paulo bye- 

16 yayogera. Bweyabatizibwa ye ne- 
nyumbaye, natwegairira ngagamba 
nti Obanga munsimye okuba omwe- 
sigwa eri Mukama wa'fe, muingire 
mu nyumba yange mubere (omwo). 
Natuwaliriza. 

16 Awo olwatuka bwetwali tugenda 
wali awasabirwanga, omuwala eya- 
liko omuzimu ogulagula natusanga, 
eyafuniranga bakamabe ebintu ebi 

17 ngi olwo kulagula. Oyo bweyagobe- 
rera Paulo na'fe nayogerera wa'gu- 
lu ngagamba nti Abantu bano ba du 
ba Katonda ali wa'gulu enyo, ababa- 

18 būlira e'kubo eryobulokozi. Nako- 
langa bwatyo enaku nyingi. Naye 
Paulo, bweyanakuwala enyo, nakyii- 
ka nāgamba omuzimu nti N kulagira 
mu linya lya Isa Masiya omuveko. 
9 Negumuvako mu kisera ekyo. 

19 Naye bakamabe bwebilaba nge- 
'siibi lyebintu byābwe liwe'dewo, 
nebakwata Paulo ne Sira #nebaba- 
walula okubatwala mu katāle eri a- 

20 baknlu, nebabatwala eri abalainuzi 
nebagamba nti Abantu bano £ basa- 
samaza nyo ekibuga kya'fe, kuba- 

21 nga Bayudaya, era baigiriza empisa 
ezomuzizo 'fe okuzikwatanga newa- 
kuba'de okuzikolanga kubanga tuli 

29 Balumi. Ekibina nekibagolokoke- 
rako wamu: Abalamuzi nebabayu- 
liza engoye zabwe, l nebalagira oku- 

23 bakuba emi'go. Bwebabakuba emi- 
"go emingi nebabasindikiriza mu ko- 
mera, bwebalagira omukumi okuba- 

24 kuma enyo: oyo bweyalagirwa bwa- 
tyonabasindikiriza mu komera eryo- 
munda, nabakomerera ebigere bya- 

25 bwe mu nvuba. Naye ekiro mu 'ti- 
mbi Paulo ne Sira nebasaba nebai- 
mbira Katonda, abasibe nebabawu- 

26 lira ; amangwago newabawo ekika- 
nkano kinene nemisingi gyekomera 
negikankana: amangwago menzi gi 
zona nezi guka; nebyali bibasibye 

27 bona nebisumulukuka. Omukimi 
wekomera nāzukuka, bweyalaba e- 
nzi'gi zekomera nga zi guse nāsõwo- 
la ekitalakye nagenda okwe'ta, ku- 
banga alowoza nti abasibe babō-. 

28 mbye. Naye Paulo näyogerera wa- 
gula ne'dobozi 'dene ngagamba nti 

ewekola bubi: kubanga 'fena tuli 

29 wano. Nasaba etabaza na'dukana 
naingira, navunamira Paulo ne Sira, 

30 ngakankana, nabafulumya ebweru 
nagamba nti " Basebo, kingwani'de 

31 kukola ntya okulokolebwa? Neba- 
gamba nti > 'Kiriza Mukama wa'fe 

32 Isa, onolokoka 'gwe nenyumbayo. 
Nebamubulira ekigambo kya Muka- 
ma wa'fe ne bona abali mu nyumba- 

33 ye. Nabatwala mu kisera ekyo ekiro 
nabanaza emi'go; nabatizibwa ye 

34 nenyumbaye yona amangwago. Na- 


38 nyini batufulumye. 


17 





EBIKOLWA BYABATUME. 


balinyisa mu nyumbaye, nabaletera 

emeza, nisanyuka nyo nenyumbaye 

yona nga kiri za Katonda. 

35 Naye bwebwakya enkya, abala- 
muzi nebatuma baserikale babwe 
nga bagamba nti Muswnulule aba- 

36 utu abo. Omukumi wekomera na- 
bulira Paulo ebigambo ebyo nti Aba- 
lamuzi batumye okubasumulala: ka- 
le kakano mufulume, mugende ne- 

37 mirembe. Naye Paulo nabagamba 
nti Batukubi'de mu maso gabantu 
nga tetunasalirwa musango, P nga 
tuli bantu Balumi, nebatusindikiri- 
za mu komera ; ne kakano batu 'gya- 
mu kyama? Ne'da; naye ba'je be 

Baserikale ne- 
babulira abalamuzi ebigambo bino: 
nebatya bwebawulira nga Balumi: 

39 neba'ja nebabegairira, nebabafulu- 

mya, f nebagala bave mu apona 


40 Nebafnluma mu komera, nebai 


ra mu (nyumba ya) Ludiya, nebala- 
ba aboluganda nebabasanyusa ne- 
bavayo. 


NEBAITA mu Anfipoli ne Apolo- 
niya nebatiuka Esesalonika eyali 
2 ekung'aniro Lyabayudaya : awoPau- 
lo nga bweyali empisaye naingira 
mubo, mu sabiti satu nawakana na- 
3 bo mu byawandikibwa, 4 ngabi'kula 
ngategeza nti Masiya kyamugwani- 
ra okubonyabonyezebwa nokuziiki- 
ra mu bafu; era nti Oyo Isa 'nze 
4 gwembabilira ye Masiya. Abamu 
ubo neba kiriza nebega'ta ne Pau- 
lo ne Sira; Nabayonani abege- 
ndereza ekibina kinene nabakyala 
5 abakulu si batono. Naye Abayu- 
daya bwebakwatibwa obu'gya ne- 
batwala abantu ababi abomubakopi 
nebakung'anyisa abantu nebasasa- 
maza ekibuga. Nebazingiza enyu- 
mba ya “ Yasoni nebagala okubale- 
6 ta mu maso gabantu. Bwebataba- 
laba, nebawalula Yasoni naboluga- 
nda abamu okubatwala mu maso 
gabakuln abomukibuga nga bogere- 
ra wagulu nti 4 Bano abavunika 
7 ensi ba'ze ne wano; ne Yasoni ya- 
basembeze'za. Bano bona bajême- 
ra amateka ga Kaisali “nga basa 
mba nti Waliwo kabaka omulala, 
8 Isa. Nebasasamaza ekibina naba- 
kulu abomukibuga bwebawulira e- 
9 byo. Bwebāmala okweyimiriza Ya- 
soni nabalala nebabaleka. 

10 Amangwāgo abolnganda nebasi- 
ndika kiro Paulo ne Sira okugenda 
Eberoya: nabo bwebatika eyo ne- 
baingira mu kung'aniro ny abaya: 

11 daya. Naye bano bali balūngi 
kusinga Abesesalonika, kubanza 34 
'kiriza ekigambo nomwoyo omwa- 
ngu enyo, / buli lunaku nga bano- 
nyanga mu byawandikibwa obanga 

12 ebyo bwebiri bwebityo. Abamu ba- 


113 





A 


r Mat. 8.34. 





8 Luk. 4. 
38, 46. 


Bal. 16. 
21. 


4 Bik. 16. 
20. 


“Luk.23.2. 
Yok.19.12 


114 





1 Bik. 18.5. 


i2 Pet, 2.8. 


k Bik. 14 
15, 


l Mat. 11. 
25. 
mBik. 7.48. 
"Zab.50.8. 
Imb. 27. 
Kubal. 
16. 22. 
Yob. 12.10. 
Is. 42. 3. 

| P Ma. 32.8. 
? Bal. 1. 20. 


' Bak.1.17. 
Beb. 1. 3. 


t Is. 40. 18. 





EBIKOLWA BYABATUME. 


ngi kyebava ba'kiriza, era nabakazi 

abakyala Abayonani nabasaja si ba- 

18 tono. Naye Abayudaya Abesesalo- 
nika bwebategera ngekigambo kya 
Katonda kibūli'dwa Paulo era mu 
Beroya, era neba'jayo nebawerera 

14 ebibina nebabasasamaza. Awo a- 
mangwago aboluganda nebasindika 
Paulo okugenda okutiika ku nyanja: 

15 Sira ne Timoseo nebabera eyo. Na- 
ye abawerekera Paulo nebamuleta 
mu Asene, 7 nebalagirwa okngamba 
Sira ne Timoseo ba'je gyali nga 
bwebainza amangu, nebagenda. 

16 Naye Paulo bweyali mu Asene 
ngabalindirira, i omwoyogwe negu- 
muliima bweyalaba ekibuga nga ki- 

17 'ju'de ebifananyi. Awo nawakani- 
ranga mu kung'aniro Nabayudaya 
nabali batya Katonda era ne mu 
katale buli lunaku nabo abamusisi- 

18 nkananga. Awo abantu abamu a. 
bafirosofo, aba Epikulio na Abasu- 
toiko, nebamusisinkana. Abamu 
nebagamba nti Ayagala kwogera ki 
abujabujana ono? Abamu (nebaga- 
mba) nti Afanana ngabilira balu- 
bale abagya: kubanga yali ngabi- 

19 lira Isa nokuzukira. Nebamutwala 
nebamuleta ku Aleopago nga baga- 
mba nti Tunainza okutegera okni- 
giriza kuno okugya kwoyogera bwe- 


'| 20 kuli? Kubanga oleta ebigambo ebi- 


gya mu matu ga'fe: kyetuva twa- 
gala okutegera amakulu gebigambo 
21 bino. [Abasene bona nabagenyi 
ababangayo tebakolanga kintu ki- 
rala wabula okwogeranga oba ku- 
22 waliringa ekigambo ekigya | Pau- 
lo naimirira wakati wa Aleopago 
nagamba nti 
basaja Abasene, mbalabye mu 
byona nga mutya nyo balubale. 
23 Kubanga bwemba'de mpita nentu. 
nulira byemusinza, era nensānga 
ekyoto ekiwandiki'dwako nti Kya 
Katonda atategerwa. Kale kyemu- 
sinza nga temukitegera 'nze kye- 
24 mbabūlira. £Katonda eyakola e- 
nsi nebirimu byona, oyo kubanga ye 
. l Mukama we'gnlu nensi m tabêra 
mu masabo agakolebwa nemikono, 
25 's6 tawerezebwa mikono gya bantu, 
a ngeyetaga ekintu, kubanga ° oyo 
yabawa bona obulamu noku'sa omu- 
26 'ka ne byona ; yakola okuva kwomn 
buli 'gwanga lya bantu okutūlānga 
kunsi enjui zona, bweyalagira nä- 
yawalamu ebiro P nensalo ezokutū- 
27 la kwāhwe : ” banonyenga Katonda 
mpo'zi bawamante okumulaba, ne- 
waknba'de nga tali wala wa bnli 
28 omn ku'fe: kubanga #mwoyo tuba 
balamu, tutambula, tuberawo; era 
ngabamn abewa'mwe abayiya bwe- 
bagamba nti Kubanga era tuli za- 
29 'derye. Kale bwetuli eza'de lya 
Katonda, ! tekitngwinira kulowoza- 








nga nti Katonda afanana zābu oba 
feza oba jinja, ebyolebwa nobuka- 

30 bakaba namagezi gabantu. Kale 
“ Katonda ebiro ebyo ebyobutama- 
nya teyabitunuliranga; naye “ ka- 
kano alagira abantu bona abali wo- 

31 na wona okwenenya, kubanga yate- 
kawo olunaku ylwagenda okusali- 
ramu omnsango ogwensonga ensi 
zona mu muntu gweyayāwulamu, 
bweyamala okuwa bona eki'kirizisa 
z bweyamuzūkiza mu bafu. 

32  Nayebwebawuliraokuzikirakwa- 
bafu abamu nebasekerera ; abalala 
nebagamba nti Era tulikuwulira na- 

38 te olwe kigambo ekyo. Bwatyo 

34 Paulo nibavamu wakati. Naye a- 
basaja abamu nebega'ta naye neba- 
'kiriza : mwabo Dionusio Omwaleo- 

o, nomukazi erinyalye Damali, 
nabalala wamu nabo. 


18 Awo oluvanyuma lwebyo nava 
2mu Asene natuka Ekolinso. Nā- 
laba omuntu Omuyndaya erinyalye 
a Akula, eyazalirwa mn Ponto, yali 
kya'jave mu Italiya, ne mukaziwe 
Pulisikira, kubanga Kulaudio yali 
alagi'de Abayudaya bona okuva mu 

8 Lumi: na'ja gyebali; era kubanga 
balina omulimu gumu naberinga 
nabo > nebakolinga omulimu; ku- 
banga omalimu gwabwe bali bakozi 

4 ba wema. Nawakaniranga mu ku- 
ng'aniro buli sabiti, nasendasenda. 
nga Abayndaya Nabayonani. 

5 Naye “Sira ne Timoseo bwebiva 
Emakedoni, Paulo nawalirizibwa e- 
kigambo, ngategeza Abayndaya nga 

6 Isa ye Masiya. 4 Bwebamutangira 
nebavuma, “nakunkumula engoyeze 
uabagamba nti /Omusai gwa'mwe 
gubere ku mitwe gya'mwe: 'nze 
g ndi mulongõfu: fokutanula kaka- 

7 no nagenda eri abamawanga. Nā- 
vayo, naingira mu nyumba yomu- 
ntu erinyalye Tito Yusito, atya Ka- 
tonda, enyumbaye erirānye eku- 

8 ng'aniro. Era }Kulisupo, omukulu 
wekung'aniro, na'kiriza Mnkama 
(wa'fe) nenyumbaye yona; Naba- 
kolinso bangi bwebawulira neba'ki- 


9 riza nebabatizibwa. ? Mukama (wa. , 


'fe) nāgamba Panlo ekiro mu kwole- 
sebwa nti Totya, naye yogeranga, 
10 tosirikanga, m kubanga 'nze ndi wa. 


mu nawe, 's0 tewali muntu anakn-' 


limbanga okukukola obubi: kuba- 

nga nina abantu bangi mu kibuga 
11 muno. Namalayo mwaka nemyezi 
mukaga ngaigirizānga ekigambo 
kya Katonda mubo. 

Naye Galio bweyali nga ye wesaza 
Oweakaya, Abayudaya nebaliimba 
Paulo nomwoyo gamu nebamuleta 
18 awasalirwa emisango, nga bagamba 

nti Ono asendasenda abantu okusi- 
nza Katonda ngamateka bwegataisa. 


12 





17. 13—18. 13. | 





— 


mi 


AA AAA AA AAA AAA AAA A——————————————————— 


18. 14— 19. 22. 


”1Kol.1.1. 


Y 1KoL3.6. 


? Bik. 9. 22. 


6 Bik. 8.16. 


sama akamwake, Galio nagamba 
Abayudaya nti Singa waba'dewo 
okusobya oba kwondna okubi, "mwe 
Abayudaya, yandiba'de nsonga 'nze 

15 okubagumikiriza 'mwe: naye oba- 
nga waliwo okubiizagana okwebiga- 
mbo namanya namateka agali mu. 
'mwe, mulabe 'mwe: 'nze sagala ku- 

16 sala musango gwebyo. Nabagoba 

17 awasalirwa emisango. Bona neba- 
kwata ? So'sene omukulu wekung'a- 
niro nebamukubira awasalirwa emi- 
singo. Era Galio teyafayo mu bi- 
gambo ebyo. 

18 Paulo namalayo enaku nyingi e- 
ndala nate, nasibula aboluganda na- 
vayo nawanika amatanga okugenda 
Ebusuli, era wamu naye Pulisikira 
ne Akula; bweyamala ° okumwera 
enviri mu ” Kenkerea ; kubanga ye- 

19 rairira. Nebatūka mu Efeso, bali 
nabaleka eyo; naye ye nyini nāi- 
ngira mu kung'aniro nāwakana Na- 

20 bayudaya. Bwebāmwagala okwe- 

21 yongera okutūla nata'kiriza; naye 
nabasibula nagamba nti Ndikomawo 
nate gyemuli ” Katonda ngayaga'de, 
nawanikaamatanga navayo mu Efe- 

22 so. Nagoba Ekaisaliya, nālinya nā- 
lamusa abekanisa, naserengeta oku- 

23 tuka Antiokiya. Bweyamalayo ebi- 
ro si bingi navayo, naitira munsi 
s Yegalatiya Nefulugiya, ngava ku- 
mu, ngagumya abaigirizwa bona. 

24 AwotomuntuOmuyudaya erinya- 
lye Apolo eyazālirwa mu Alegeza- 
nderiya, omuntu eyaigirizibwa, oyo 
natika mu Efeso, eyali omugezi mu 

25 byawandikibwa. Oyo yali ngabūli- 
diwa e'kubo lya Mukama (wa'fe), 
#ngayaka mu mwoyo nayogera nāi- 
giriza nyo ebigambo bya Isa, © nga- 
manyi okubatiza kwa Yokana kwo- 

26 ka: oyo natanula okwogera nobu- 
gumu mu kung'aniro. Naye Pulisi- 
kira ne Akula bwebawulira nebamn- 
twala gyebali, nebongera okumute- 
puaa dala e'kubo lya Katonda. 

27 Bweyayagala okuwunguka okutūka 
Akaya, abolnzanda nebamugumya 
nebawandikira abaigirizwa okumu- 
sembeza: bweyatūka #nababêranga 

28 nyo aba'kiriza olwekisa: kubanga 
yasinganga Abayudaya namanyi a- 

' mangi mu maso gabantn, 2 ngatege- 
'zānga mu byawandikibwa nga Isa 


ye Masiya. 
1 9 Awo olwātūka 4 Apolo bweyali 
Ekolinso, Paulo bweyaitira mu 
njuni eziri wa'guln nātūka mu Efeso 
2 nasingn abaigirizwa abamu : naba- 
gamba nti Mwawebwa Omwoyo O- 
mutuknvu bwemwa'kiriza? Neba- 
mngamba nti Naye ? nokuwulira te- 
tuwuliranga nti waliwo Omwoyo 





EBIKOLWA BYABATUME. 
14 Naye Paulo bweyali agenda okwa- 


mwabatizibwa okuingira mu ki? 
Nebagamba nti“ Mu kubatizwa kwa 

4 Yokana. Paulonayogera nti 4 Yoka- 
na yabatiza okubatiza okwokwene- 
nya, ngagamba abantu ba'kirize nge- 

5 nda oku'ja enyumawe, ye Isa. Bwe- 
bawulira nebabatizibwa okuingira 
emu Pa lya Mukama (wa'fe) Isa. 

6 Paulo J bweyaba'siko emikono, O- 
mwoyo Omutukuvu na'ja kubo, 7ne- 

7 bogera enimi nebalagula. Abantu 
bona bili nga kumi nababiri. 

8 Naingira mu kung'aniro nayoge- 
ranga nobuvumu emyezi esatn, nga- 
wakananga era ngasendasendanga 
olwebigambo #ebyobwakabaka bwa 

9 Katonda, k Naye abamu bwebaka- 
'kanyala nebatawalira, nga bavuma- 
nga t E'kubo mu maso gekibina, nā- 
va gyebali, nayawula abaigirizwa, 
ngawakaniranga bnli lunaku mu so- 

10 mero lya Tulano. 7? Ebyo nebima- 
la emyaka ebiri, ne bona abali batu- 
la mu Asiya nebawulira ekigambo 

a Mukama (wa'fe), Abayudaya 

11 Nabayonani. " Katonda nakolanga 
ebyainagero ebitalabwa buli lunaku 

12 mu mikono gya Paulo, ° nabalwa'de 
nebaleterwānga ebiremba nengoye 
ezokumnbirigwe, endwa'de neziba- 
vāngako, emizimu emibi negibavā 

13 ngako. Naye era abantu Abayuda. 
ya abataliko wabwe, abagoba emizi- 
mu, nebetulinkirira okwogera eri- 
nya lya Mukama (wa'fe) Isa kwabo 


115 


° Bik. 18. 
25. 
aMat.3.11. 


€ Bik. 8.16. 
S Bik. 6. 6; 
A 17. 


7 Bik. 2 
4; 10. 46. 


” Ma'k. 16. 
20. 

Rik. 14. 3. 
2 Basek. 


4. 29. 
“Bik. 5. 15. 


abalina emizimu emibi, nga baga- |. 


mba nti Mbalaiza Isa Paulo gwabii- 

14 lira. Awo wiliwo abana musanvu 
aba Sukewa Omnyudaya kabona o- 

15 mukuln, abakola bwebatyo. Omu- 
zimu omubi negu'damu negubaga- 
mba nti Isa 'mutegera ne Paulo 'mu- 

16 manyi; naye 'mwebani? Omuntu 
eyaliko omuzimu omubi nababiikira 
nabasinga bombi nabainza, noku- 
'duka neba’dnka okuva mu nyumba 

` eri nga bali bwerere nga balina ebi- 
17 windu.” Ekyo nekitegerwa bona A- 
bayudaya Nabayonani &bātūlānga 
mu Efeso; entisa nebakwata bona, 
erinya lya Mukama PAA Isa neri- 
18 gulumizibwa. Era bangi kubo aba- 
'kiriza neba'ja, nebatula nebategeza 

19 ebikolwa byabwe. Era bangi kubo 
abikolanga ebyobufumu nebaku- 
ng'anya ebitabo byabwe, nebabyo- 
kera mn maso gabwe bona: nebaba- 

la omnwendo gwabyo nebalaba efe- 
20 za obukumi butāno. P Bwekityo e- 


kigambo kya Mukama (wa'fe) ne- | 2+ 


kyeyongeranga mu manyi nekiwa- 
ngula. 

rEbyo bwebya'gwa, Paulo nalo- 
woza mu mwoyo okuitira mu Make- 
doni ne Akaya, nokugenda Eyeru- 
salemi, ngagamba nti Bwendimala 
okubera eyo, era #kingwani'de oku- 


21 


8 Omutukuvu. Nagamba nti Kale; 22 laba ne Lumi. Natuma Emakedo- 


” Bal. 15. 
25. 

Bag. 2. 1. 
t Bik. 18. 
21; 23. 1. 


Bal. 15 


24-28, 





116 


t Bal. 16. 
B 


>Tio.4.20. 
"2KolLL.8. 
Bik. 9. 2 


1 Zab. 115. 
4. 
Te. 44. 


10-20. 
Yer. 10. 3. 


ô 1 Tim. 1. 
20. 
ZTim.4.14. 





EBIKOLWA BYABATUME. 


ni babiri kwabo abāmuwerezānga, 
Timoseo ne t Erasuto, ye ye nyini 
nalwayo ebiro si bingi mu Asiya. 
23 uMu kisera ekyo newabawo aka. 
24 cwano si katono £ Olwe'kubo. Ku- 
banga omuntu erinyalye Demeterio, 
omuwesi wa feza eyakolanga obusa- 
bo obwa feza obwa Atemi nafunira- 
nga abawesi amagoba si matono; 
25 nakung'anya abo nabakolanga emi- 
rimu egyo, nagamba nti Abasaja, 
mumanyi nti omulimu ogwo obuga- 
26 'ga bwa'fe mwebuva; mulaba era 
muwulira nga si mn Efeso mwo'ka 
naye nga mu Asiya yona Paulo oyo 
asenzesenze akyusi' za ekibina kine- 
ne, ngagamba nti y Abakolebwa ne- 
27 mikono si bakatonda. Naye si 'fe 
'fe'ka tulabye akabi omulimu gwa- 
'fe okunyomebwanga, era naye ne. 
sabo lya Atemi katonda omukulu 
omukazi okulowozebwanga nga si 
kintu, noyo noku'gyibwa na'gyibwa 
. mu kitibwakye, asinzibwa Asiya yo- 
28 na nensi zona. Bwebawulira neba- 
jula obusüngu nebogerera wa'gulu 
nga bagamba nti Atemi Wabaefeso 
29 mukulu. Ekibuga kyona neki'jula 
okwetabula kuno; nebafubutuka 
nomwoyo gumu okutika mu teate- 
ro, bwebamala okukwata 2 Gayo ne 
a Alisutaluko, Abemakedoni, abata- 


. | 30 mbulanga ne Paulo. Paulo bweya- 


yagala okuingira mu bantu, abaigi- 
31 rizwa nebatamu'kiriza. Era aba- 
kulu abamu aba Asiya, abali mikwa- 
nogye, nebamutumira nga bamwe- 
gairira aleme okwewayo mu teatero. 
32 Abamu nebogerera wa'gulu bulala, 
nabalala bulala, kubanga ekibina 
kyali kyetabula, 'so nabalala bangi 
nebatategera nsonga ebakung'anyi- 
33 'za. Neba'gya è Alegezanda mu ki- 
bina, Abayudaya nga bamusindiki- 
riza. Alegezanda nabawenya omu- 
kono nayagala okwenyonyola eri a. 
34 bantu. Naye bwebamutegera nga 
Muyudaya, bona nebogerera wa'gu- 
ln ne'dobozi limu nga sawa biri nti 
35 Atemi Wabaefeso mukulu. Omu- 
wandisi bweyasirisa ekibina, naga- 
mba nti Abasaja Abaefeso, muntu 
ki atategera ngekibuga Kyabaefeso 
kye kikuma esabo lya Atemi omu- 
kulu ne (kifananyi) ekyava eri Zeu. 
36 Kale kubanga ebyo tebyeganika, ki- 
bagwani'de 'mwe okukakana nobu- 
37 takola kintu mu kwanguiriza. Ku- 
banga mulese abantu bano abata- 
nyaze bya mu sabo 'songa tebavo'de 
38 katonda wa'fe omukazi. Kale oba- 
nga Demeterio nabawesi abali naye 
balina ekigambo ku muntu, enkiko 
weziri nabamasaza webali : balopa- 
39 gane. Naye obanga munonya ebi- 
rala, binasalirwa mu kung'aniro eri- 
40 bawo bulijo. Kubanga tulabye aka- 
bi okutulopa olwokuyomba okwa le- 


ro, kubanga tewali nsonga gyetulii- 
nza okuwozaolwokukung'ana kuno. 
41 Bweyayogera bwatyo, nayabya eki- 
bina. 
2 kana, Paulo naita abaigirizwa 
nababiilirira nabasibula, 4 navayo 
2 okugenda Emakedoni. 
mu njui ziri nabategeza ebigambo 
3 bingi, natuka Ebuyonani. Bweya- 
malayo emyezi esatu, era > Abayu- 
kan ba bwebamusalira olukwe, bwe- 
ali ngagenda okuita mu nyanja o- 
utika Ebusuli, nalowoza oku'dayo 
4 mu Makedoni. Nebagenda naye o- 
kutiika mu Asiya Sopateri Omube- 
aa (mutabani) wa Pulo; Nabase- 
salonika ° Alisutaluko ne Sekundo ; 
ne 4 Gayo Omuderube ne ¢Timoseo ; 
Nabasiya /Tukiko ne 9 Tulofimo. 
5 Bano nebakulembera nebatulindiri- 
6 ra mu Tuloa. 'Fe netuva mu Firi- 
pi netuwanika amatanga oluvanyu- 
ma i lwenaku ezemigati egitazimba- 
lukuswa, netubatūkako mu Tuloa 
mu naku tano; gyetwamala enaku 
omusānvn. 
7 Awo ku lunaku olwoluberyeberye 
mu sabiti, bwetwakung'ana + oku- 
menya emigāti, Paulo nānyumya 


AKACWANO bwekamala okuka- 


nabo, ngayagala okusitula enkya, | 1 
nilwawo mu kwogera okutiisa e'tū- | 2 


8 mbi. Newabawo etabaza nyingi mu 
kisenge ekya wa'gulu, mwetwaku- 
9 ng'anira. Omulenzi erinyalye Yu- 
tuko natula mu kituli, nil waubwa 
otulo tungi; awo Paulo bweyalwa- 
wo okunyumya enyo, ngakwati'dwa 
otulo tungi nava munju eyokusatu, 
10 nagwa, nalondebwa ngafu'de. Pau- 
lo na'ka namugwako nimuwamba- 
tira nagamba nti ? Temukuba biwo- 
be; obulamubwe mwebuli munda. 
11 Nalinya namenya omugati nalyako 
nalwawo okwogera okutiisa enkya, 
12 nālyoka avayo. Nebaleta omulenzi 
nga mulamu, nebasanyuka si kato- 
no. 

Naye 'fe netukulembera okutiika 
ku kyombo netugenda okutiika Ea- 
s0, nga twagala eyo okusika Paulo: 
kubanga yali alagi'de bwatyo, n 

agala ye nyini okuita ku lukalu. 
14 Bweyatusanga mu Aso netumusika, 
15 netu'ja Emitulene. Netuwanika a- 
matanga okuvayo ku lunaku olwo- 
kubiri netutiika mu maso ga Kio; 
ku lwokusatu netngoba ku Samo; 
ku lwokuna netutūka mu Mireto. 
16 Kubanga Paulo yasima okuitira E- 
feso mu kyombo, aleme okulwa mu 

Asiya; kubanga ” yali ayanguwa, 

obanga kiinzika oknbera mu Yera. 

. salemi ku ^ lunaku lwa Pentekote. 
17 Bweyali mu Mireto natuma mu E- 
18 feso, näita abaka 'de bekanisa. Bwe- 

batuka gyäli nābagamba nti 


13 


Bweyaita | 


€ Bik. 19. 
2. 

d Bik 19. 
W. 

“Bik 181. 


1 Mat 9.34 


19. 23—20. 18. | 


20. 19—21. 18. 


° Bik. 18. 
19; 19. 1, 
10. 


P Bik. 18.5. 
rE 1. 


8. 
Luk.34.47. 
Bik. 2. 38. 


? Bik. 21. 
4 1l. 
1 Bas. 3. 3. 


t2Tim. 4.7. 
“ Bag. 1.1. 
Tit. 1. 3. 


“Bik.18.6. 


20. 
1Yok.219. 


4 Bik. 19. 
16. 





'Mwe mumanyi? okuva ku lunaku 
olwoluberyeberye bwenalinya mu 
Asiya, bwenabanga na mwe mu biro 

19 byona, nga mpereza Mukama (wa'fe) 
nobuwombefu bwona nainaziga no- 
kukemebwa kwenalaba munk we Za- 

20 bayudaya: bwesekekanga kubabi- 


22 wa'fe Isa Masiya. Kakano, laba, 
bwensibi'dwa mu mwoyo, ng'enda 
Eyerusalemi, nga simanyi byendi- 

23 raba eyo, wabula nga $ Omwoyo O- 
mutukuvu antegeza mu buli kibuga 
ngagamba nti okusibibwa nokubo- 

24 nyabonyezebwa bi'nindiri'de. Na- 

e obulamu bwange sibulowoza n 

intu, nga bwa muwendo it 
tndyoke ntikirize olugendo Iwange 
noknwereza 4 kwenawebwa Muka- 
ma (wa'fe) Isa, okutegezanga enjiri 

25 eyekisa kya Katonda. Kakano, la- 
ba, 'nze ‘manyi nga temukyandaba 
maso gange 'mwe 'mwena benaita- 
ngamu nga mbilira obwakabaka. 

26 Kyenva mbategeza lero nti 'nze ndi 
w mulongofn olwo musai gwa bona, 

27 kubanga sekekanga kubabūlira ku- 

28 tesa kwa Katonda kwona. 4 Mwe- 
kimenga 'mwe 'mwe'ka nekisibo 
kyona Omwoyo Omutukuvu 7 mwe- 
yabateka 'mwe okuba abalabirizi, 
okuliindanga ekanisa ya Katonda 
a gyeyegulira nomnsaigwe ye nyini. 


.| 29 "Nze 'manyi nga bwendimala okuva- 


wo b emisege emikāmbwe giriingira 
30 mu'mwe, tegirisāsira kisibo; era 
cmu'mwe 'mwe'ka muliva abantu 
nga bogera ebigambo ebikyāmye, 
okuwalula abaigirizwa enyuma wä- 

31 bwe. Kale mutunule, mu'jukire 
nga salekänga kulabula buli muntu 
namaziga 4 mu myaka esatu emisa- 
32 na nekiro. Era ne kakano mbasi- 
pira Katonda nekigambo ekyekisa- 
ye ekiinza okuzimba nokugaba o- 
busika mwabo bona abatukuzibwa. 


; | 383 / Segömbänga feza ya muntu yena 


newakuba'de zabu newakuba'de e- 
34 kyambalo. 'Mwe mumanyi 7 nge- 
mikono gino gye gyakolānga bye- 
35 netaga nabo abali nange. Mbala- 
ze mu byona ibweki anira oku- 
kolanga emirimu bwebatyo noku- 
bērānga abatalina manyi, noku'ju- 
kiranga ebigambo bya Mukama (wa- 
fe) Isa bweyagamba ye nyini nti 
AEA kwa mukisa okusinga oku- 
tola. 
86 Bweyayogera bwatyo nafukamira 
37 nasabira wamu nabo bona. Neba- 
kaba nyo bona, nebamugwa mu bu- 
38 lago Paulo nebamunywegera, nga 
banakuwala okusinga byona olwe- 
kigambo kyeyayogera nti tebakya- 





EBIKOLWA BYABATUME. 





mulaba masoge. Nebamuwereke- 
rako okutūka ku kyombo. 


Awo ołwātūka bwetwamala o- 
kwawukana nabo netuvayo, ne- 
tukwata e'kubo egolokofu okutuka 
Ekosj, ku lunaku olwokubiri netu- 
tāka Erodo, netuvayo netutūka 
2 Epatala. Bwetwasānga ekyombo 
ngakiwunguka okugenda Efoiniki, 

3 netusābala netugenda. Bwetwale- 
ngera Ekupulo, netukireka ku mu- 
kono ogwa kono netugenda Ebusuli, 
netugoba Etulo : kubanga eyo ekyo- 
mbo gyekyagala okusikululira ebi- 

4 ntu. Bwetwalabayo abaigirizwa ne- 
tumalayo enaku musanvu. Abo ne- 
bagamba Paulo mu Mwoyo aleme 

5 okulinya mu Yerusalemi. Awo bwe- 
twamalayo enaku ezo netuvayo ne- 
tugenda; bona nebatuwerekerako 
nabakazi nabāna abato okutūka e- 
bweru wekibuga : netufukamira ku 

6 nyanja, netusaba; netusibulagana, 
netusabala mu kyombo, naye bo ne- 
ba'dayo e'ka. 

7 Na'fe bwetwamala olugendo lwa- 
'fe okuva Etulo netutūka Epotole- 
mai; netulamusa aboluganda netu- 

8 mala nabo olunaku lumu. Kn lu- 
naku olwokubiri netuvayo netutūka 
Ekaisaliya : netuingira mu nyumba 
ya Firipo, omubilizi wenjiri, 4 omu 

u bali omusanvu, netutūla naye. 

9 Naye oyo yalina abawala bana aba. 

tamanyi musaja 2? abalagulanga. 
10 Bwetwalwayo enaku nyingi, Ebu- 
yudaya nevayo omuntu na'bi eri- 


2 


11 nyalye ¢ Agabo. Na'ja gyetuli na- A; 


'dira olukoba lwa Paulo neyesiba a- 
maguluge nemikonogye nāgamba nti 
Bwatyo bwayogera Omwoyo Omu- 
tukuvu nti Bwebalisiba bwebatyo 
Abayudaya mu Yerusalemi omuntu 
nanyini lukoba luno, balimuwayo 
12 mu mikono gyabamawānga. Bwe- 
twawulira ebyo, 'fe era nabantu abo- 
mukifo kiri netumwegairira aleme 
13 okulinya mu Yerusalemi. Awo Pau- 
lo nalyoka a'damu nti Mukola ki 
okukaba nokumenya omutima gwa- 
nge? Kubanga 'nze setegese'kusi- 
bibwa busibibwa era naye nokufira 
mu Yerusalemi olwerinya lya Mu- 
14 kama (wa'fe) Isa. Bweyalema oku- 
wulira netulekayo nga tugamba nti 
d Mukama (wa'fe) kyayagala kiko- 
lebwe. 
15 Awo oluvanyuma lwenaku ezo ne- 
tusitula emigugu netulinya Eyeru- 
16 salemi. Era nabaigirizwa abāva 
Ekaisaliya nebagenda na'fe, neba- 
leta omuntu Munasoni Owekupulo 
omnigirizwa owe'da, agenda okutu- 
suza. 
17 Bwetwatika mu Yerusalemi abo- 
luganda nebatusembeza nesanyu. 
18 Ku lunaku olwokubiri Paulo naingi- 


117 


d Mat. 6. 
10; 28. 42. 





118 
e Bik. 15. 
13. 


Bag. 1. 
19; 29. 


7 Bik. 20. 
24. 


7 Bik 22.3. 
Bal. 10. 2. 


2 13,13. 
Bik. 18, 18. 


k Bik. 14 


2), 29. 


l Bik. 24. 
Is. 


m Bik. 28. 
5,6. 


" Bik.20.4. 


“ Bik. 2. 
27; 2.7. 


? Bik. 20. 
2. 





EBIKOLWA BYABATUME. 


ra wamu na'fe omwa € Yakobo; era 
19 nabaka'de bona baliwo. Bweyama- 
la okubalamusa nābabūlira ki na ki- 
mu Katouda byeyakolänga mu ma- 
20 wanga /mu kuwerezakwe. Nabo 
bwebawulira nebagulumiza Kato- 
nda; nebamugamba nti Olaba, owo- 
luganda, obukumi bwebuli mu Ba- 
yudaya abantu aba'kiriza ; nabo bo- 
na Ybalina obu'gya obwamatëka : 
21l abo babūlirwa ebigambobyo nti 
'gwoigiriza Abayudaya bona abali 
mu mawanga okuleka Musa, ngoga- 
mba baleme okukomolanga abana 
abato newakuba'de okutambulira- 
223 nga mu mpisa. Kale kiki kino? 
23 Tebaleme kuwulira ngo'ze. Kale 
kola bwetukugamba : tulina abasa- 
24 ja bana aberairira ekirāiro ; obatwā- 
le abo otukuzibwe wamu nabo, oba- 
we efeza i bemwe emitwe: bona ba- 
nategera ngebigambo byebabnlirwa 
ku'gwe tebirimu ; naye nga nawe we 
nyini wegendereza ngokwata ama- 
25 teka. Naye abamawanga aba kiriza 
ktwawandika netusala omusango 
nti bekiunenga mu bintu ebiwebwa 
eriebifananyi uomusai nebitugi dwa 
26 nobwenzi. Awo Paulo nalyoka a 
twala abantu, ku lunaku olwokubiri 
natukuzibwa wamu nabo ! naingira 
mu yekalu okulaga enaku ezokutu- 
kuza bwezitūse, okutusa ekiwebwa- 
yo aa a AN olwa buli omu 
ubo. 








27 Awo enaku omusāuvu bwezali zi- 
natera okutuka, Abayudaya abava 
mu Asiya nebamulaba mu yekalu 
nebasasamaza ekibina kyona neba- 
23 mu sako emikono, nga bogerera wa- 
'gulu nti Abasaja Abaisiraeri, mutu- 
bëre: ono ye muntu oli ^ aigiriza 
bona buli kifo obubi ku bantu ne ku 
mateka ne ku kifo kino: era nate 
alèse Abayonani mu yekalu, avono- 
29 nye ekifo kino ekitukuvu. Kuba- 
nga bali bamaze okulaba # Tulofimo 
Omuwefeso ngali naye mu kibuga: 
nebatirera nti Pauloamulese mu ye- 
30 kalu. Ekibuga kyona nekyegugu- 
mula, abantu nebakung'ana mbiro; 
nebakwata Paulo nebamuwalula o- 
kumufulumya ebweru weyekam: 
amangwago enzi'gi nezi galwawo. 
31 Bwebali basala amagezi okumu'ta, 
ebigambo nebituka ku mwami omu- 
kulu wekitongole ekya baserikale 
nti Yerusalemi kyona kyefuku'de. 
32 o Amangwago natwala baserikale 
nabimi naserengeta gyebali mbiro: 
nabo bwebilaba omwami omukulu 
ne baserikale nebaleka okukuba Pau- 
33l0. Awo omwami omukulu nalyo- 
ka asembera namuk wata, ? nālagira 
okumnsibya enjegere biri; nabuza 
34 nti yani, nekyakoze ki. Abamu a- 
bomukibina nebogerera wa'gulu bu- 
lala abalala bulala: bwatainza ku- 


tegêra mazima olwokulekana, nā- 

35 lagira okumutwala mukigo. Bwe- 
atuka ku madala, nalyoka asituli. 
bwa baserikaleolwamanyi gekibina : 

36 kubanga ekibina kyabantu bali ba. 

goberera nga bogerera wa gulu nti 

r Mu'te. 

Paulo bweyali anitera okuingizi- 
bwa mu kigonagamba omwami omu- 
kulu nti Kirūngi nkubulire ekiga: 
38 mbo? Nagamba nti Omanyi Olu. 

yonani ? Kale si 'gwe Mumisiri oli 

mu naku ezaita eyajemesa abauta 
enkumi enya ku Batemu bali, naba- 

39 twala mu dungu? Naye Paulo nä- 

gamba nti 'Nze # ndi muntu Muyu- 

daya, Owetaluso ekyomu Kirukiya, 
si wa mu kibuga ekitali kimanyi : 
era nkwegairi de, ndeka njogere na. 

40 bantu. Bweyamu kiriza, Paulo nai- 

mirira ku madala ' nawenya nomu- 
konoabantu; bwebamala okusiriki- 
rira dala, nayogera mu lulimi Owe- 
bulaniya ngagamba nti 

0 9 ADASAJA aboluganda ne basebo, 

muwulire ensonga gyembawo- 
leza kakano. 

2 Bwebawulira ngabagambye mu 
lulimi Olwebulaniya nebeyongera 
okusirika : nagamba nti 

3 'Nze? ndi muntu Muyudava, eya- 
zalirwa mu Taluso ekyomu Kiruki- 
ya, naye eyalererwa mu kibuga mu- 
no! ku bigere bya < Gamalieri, eyai- 
girizibwa enyo 4 mu mpisa zamaté- 
ka ga bajaja, “nemberanga nobu'gya 


37 


bwa Katouda /nga 'mwe 'mwena | 


4 bwemuli lero: 9 nenji'ganyanga A- 
bekubo lino nokuba'ta, nga mbasi- 
banga era nga mbatekanga mu ma- 

5 komera abasaja nabakazi; era ne 
kabona asinga obukulu ye mujali- 


boluganda, nentambula okugenda 
Edamasiko okuleta nabo abali eyo 
nga basibe mu Yerusalemi okubo- 


6 nerezebwa. Awo kolwatiika bwe- 


nali nga ntambula nga natera oku- 
tika Edamasiko, nga mu tuntu, a- 
mangwago omusana mungi ogwava 
mu 'gulu negwaka negunetolola; 

7 nengwa wansi, nempulira e'dobozi 
nga ling'amba nti Saulo, Saulo, o- 

8 nji'ganyiza ki? 'Nze nenziramu 
nti 'Gwani, Mukama (wange)? Na- 
ng'amba nti 'Nze Isa Omunazalesi 

9 gwoi'ganya 'gwe. l Abali awantu nå- 
nge nebalaba omusana, naye neba- 
tawulira dobozi lyoyoeyayogera nå- 

10 nge. Neng'amba nti Nākola ntya, 
Mukama (wange)? Mukama (wa fe) 
nang'amba nti Golokoka, ogende 
Edamasiko, onobilirirwa eyo ebi. 
gambo ebya byona byolagi dwa oku- 

11 kola. Bwesainza kulaba olwekiti- 
bwa kyomusana guli, nenkwatibwa 
ku mukono abo abali nange nentu- 





21. 19—22. 11. 


? Luk 2 
38 


Yok, 1815 
Bik. 22.2 


i 
| 
| 
| 


t Bik. 9 7. 


22. 12—28. 14. 





"Bik.9.17. | 12 ka mu Damasiko. Omuntu ?# Ana- 


” Bik.9.15. 


Beb. 10.22 
2KoLl22 
w Bik. 8. 3. 


7 Mat. 10. 
37. 


? Bik. 7. 58. 


“ Bik. 8 1. 


4 Bik. 16. 
37. 


niya atya Katonda mu mateka, eya- 
simibwa Abayudaya bona abatūla 
13 eyo, naja gyendi naimirira wendi 
nang'amba uti Owoluganda Saulo, 
zibula. Mu kisera ekyo nenzibula 
14 okumutunulira. Nagamba nti Ka- 
tonda wa bajaja ba'fe # yakulonda 
'da otegere ebyo byayagala, era ° o- 
labe Omutakirivu oli, era » owulire 
15 e'dobozi eriva mu kamwāke. rKku- 
banga onoberanga mujulirwawe eri 
abantu bona owebigambo byolabye 
16 nebyowuli'de. Kale kakano ekiku- 
lwisa ki? Golokoka, obatizibwe 
s onaze ebibibyo, nga ! wegairira eri- 
17 nyalye. Awo *olwātūka bwenako- 
mawoEyerusalemi, bwenalinga nsa- 
18 ba mu yekalu, omwoyo gwange ne- 
guwanyisibwa ne'mulaba ngang'a- 
mba nti Yanguwa ove mangu mu 
Yerusalemi; kubanga tebali'kiriza 
19 kutegezakwo ku'nze. Nange ne- 
ng amba nti Mukama (wange), “#ho 
be nyini bamanyi nti 'nze nabate- 
kanga mu makomera era nga Yna- 
kubanga mu buli kung'aniro abaku- 
20 'kiriza: era £: nomusai ogwomujuli- 
rwawo Sutefano bwegwayibwa, nā- 
nge mweue nali nga nyimiri de awo, 
a uga nsimye, nga nküma ebyamba- 
21 lo byābwe abamu'ta. Nang'amba 
nti Genda: kubanga 'nze b ng'enda 
kukutama wala mu bamawänga. 
22 Nebamuwulira okutūsa ku kiga- 
mbo kino, nebaimusa amalobozi 
gabwe nga bagamba nti ¢ Mu'gye 
munsi afanana bwatyo: kubanga 
23 si kirungi abere mulamu. Bwebāli 
nga bogerera wa'gulu era nga baka- 
suka engoye zābwe, era nga bafū- 
24 mulira wa'gulu enfūfu, omwami 
omukulu nalagira okumuleta mu 
kigo, ngagamba okumukemereza 
nemi'go alyoke ategere ensonga 
gyebamulanze okwogerera wa'gulu 
25 knye bwebatyo. Bwebiali nga ba- 
maze okumusibya enkoba, Paulo 
nagamba omwami eyali amuimiri- 
'de okumpi nti 4Si kya muzizo 
'mwe okukuba omuntu Omulumi 
nga tanaba kusalirwa musango? 
26 Omwami bweyawulira nagenda eri 
omwami omukulu namubilira nga- 
gamba nti Ogenda kukola ki? ku- 
27 banga omuntu ono Mulumi. O- 
mwami omukulu nagenda gyali, 
namugamba nti Mbulira, 'gwoli 
28 Mulumi? Nagamba nti Ye. Omwa- 
mi omukulu nadamu nti 'Nze na- 
| funa Obulumi buno nebintu bingi. 
Paulo nagamba nti Naye 'nze mwe- 
| 29 nazālirwa. Awo amangwago neba- 
:— lyoka bamuleka abali bagenda oku- 
mukemereza: era nomwāmi omu- 
kulu natya bweyamala okutegera 
nga Mulumi, era kubanga amusi- 
ye. 





EBIKOLWA BYABATUME. 


arak aana Ka Na Kh kn aie 


yayagala okumanya amazima ensõ- 
uga Abayudaya gyebamulänze oku- 
mulopa, namusumulula nālagira 
bakabona abakulu nolukiko Iwona 
okukung'ana, na'sa wansi Paulo 
namuteka mu maso gabwe. 


PAULO neyekaliriza amaso abo- 
lukiko nagamba uti Abasuja 


2 


30 Naye ku lunaku olwokubiri, bwe- 


119 





aboluganda, 'nze 4 negendereza no- | ° Bik, 24. 
mwoyo gwona omulingi mu maso Joo 


ga Katonda okutūsa ku lunaku luno. | 


2Tim 1.3. 


2 Kabona asinga obukuln Ananiya ! £€b.13.18. 


valagira abamuimiri' de okumpi ° o- 
3 kumukuba omumwa. Paulo nalyo- 
ka amugamba nti Katonda alikuku. 
ba, 'gwe ekisenge ekyasigibwa oku- 
tukula; era otu'de okunsalira omu- 
sango ngamateka bwegali, € nolagi- 
ra okunkuba ngamateka bwegatala- 
4 gira? Ahbali bamuimiri'de okumpi 
nebagamba nti Ovuma kabona asi- 
b nga obukulu owa Katonda ? Paulo 
bagamba nti Mba'de simumanyi, 
aboluganda, nga ye kabona asinga 
obukulu : kubanga kyawandikibwa 
nti 4 Toyogeranga bubi ku mukulu 
6 wabantubo. Naye Paulo bweyate- 


gera ngekitundu ekimu kya Basa- | 20 


dukayo nekyokubiri kya Bafalisayo, 
nayogerera wa'gulu mu lnkiko nti 
Abasaja aboluganda, 'nze “ndi Mu- 
falisayo, mwana Wabafalisayo: 
nsalirwa omusango Jolwe'subi no- 
7 kuzukira kwabafu. Bweyayogera 
bwatyo newabawo okuyomba Aba- 
falisayo Nabasadukayo, ekibina ne- 
8 kyawukanamu. v Kubanga Abasa. 
dukayo bagamba nti tewali kuziki- 
ya, newakuba'de malaika, newaku- 
ba'de omuzimu : naye Abafalisayo 
9 batula byombi. Newabawo okuka- 
yaua kungi: abawandisi abamu 
abomukitundu Ekyabafalisayo ne. 
baimirira nebawakana nga baga- 
mba nti í Tetulaba kibi ku muntu 
ono: era (kinaba kitya) obanga 
omuzimu gwe gwoge'de naye oba 

10 malaika? Bwewabawo okuyomba 

okungi, omwami omukulu ngatya 

Paulo nga bagenda okumukutula- 

mu, nalagira ekitongole okn'ka wa- 

ngi okumu' gya wakati mubo olwa- 
manyi, okumuleta mu kigo. 

Awo kmu kiro ekyokubiri, Muka- 
ma (wa'fe) naimirira wali nagamba 
nti Guma omwoyo : kuba nga bwe- 
wategeza ebigambo byange mu Ye- 
rusalemi, era kikugwani'de okute- 
geza bwotyo ne mu Lumi. 

12 Bwebwakya enkya, Abayudaya 
nebalagana nebekolimira nga baga- 
mba nti teba'ja kulya newakuba de 
okunywa wabula nga bamaze ku'ta 

13 Paulo. Nebasingawo amakumi ana 

14 abekobana bwebatyo. Abo neba'ja 
eri bakabona abakulu nabaka'de 


11 


b Yok. 18. 
22. 


€ Lev. 19, 
35. 
Ma. 25.1,2. 


d Kur. 2 
28. 

Mub. 10. 
2 Pet. 2.10. 


“Bik. 26. 5. 
Baf. 3. 5. 


S Bik. 24. 


35, 21; 26. 
6; 23. 20. 


9 Mat. 22. 
ZI. 

Mak. 12 
18. 
Luk.20.27. 


k Bik.18 9; 
27. 23, 24. 


DANA NE NDA NG a a a ah aa AA NG AA AA ET 


120 





(Bik. 21.83. 





EBIKOLWA BYABATUME. 





nebagamba nti Okwekolimira twe- 
kolimi'de obutakomba ku kantu 
wabula nga tumaze ku'ta Paulo. 
15 Kale kakano 'mwe nolukiko muga- 
mbe omwami omukulu amulete wa- 
nsi gyemuli ngabagala okwongera 
okumanya amazima ebigambobye : 
na'fe, anaiba nga tanaba kusembera, 
16 twetesetese okumu'ta. Naye omwa- 
na wa mwanyina wa Paulo nawulira 
okutega kuno, na'ja nāingira mu 
17 kigo, nabilira Paulo. Paulo naita 
omu ku bami nagamba nti Twala 
omulenzi ono eri omwanmi omukulu; 
kubanga alina ekigambo okumubū- 
18 lira. Awo oli namutwala namuleta 
eri omwami omukulu nāgamba nti 
Paulo omusibe yampise nanegairira 
okukuletera omulenzi ono, ngalina 
19 kyagenda okukubūlira. Omwami 
omukulu namukwata ku mukono 
neyeyiwula mu kyama namubiza 
nti Bigambo ki byolina okumbuli- 
20ra? Nagamba nti Abayudaya ba- 
tese'za okukwegairira okuleta Pau- 
lo enkya wansi mu lukiko ngage- 
nda okwongera okumubūza amazi- 
21 ma ebigambobye. Kale 'gwe toba- 
'kiriza: kubanga abantu babwe 
bamutčze okusinga amakumi ana 
abekolimi'de obutalya newakuba'de 
okunywa wabula nga bamaze oku- 
mu'ta; nabo kakano betesetese nga 
22 balindirira 'gwe okubasūbiza. Awo 
omwami omukulu nasibula omule- 
nzi, bweyamala okumukitira nti 
Tobūlirako omuntu ng'ombilli'de 
23 ebigambo bino. Naita babiri ku 
bami nagamba nti Mutegeke base- 
“rikale ebikumi bibiri okugenda E- 
kaisaliya, nabokumbalāsi nsānvu, 
nabamafumu ebikumi bibiri, mu 
24 sawa eyokusatu cyekiro ; era baba- 
lahire ensolo balyoke bebagazeko 
Paulo era bamutwale emirembe eri 
25 Ferikisi owesaza. Nāwandika eba- 
luwa engeri eno nti 
26 Kulaudio Lusiya alamusi'za owe- 
27 saza omulūngi enyo Ferikisi. 10. 
muntu oyo bweyamala okukwati- 
bwa Abayudaya, bwebāli bagenda 
okumu'ta, nenji'ja nekitongole gye- 
bāli nembamu'gyako, bwenategera 
28nga Mulumi. Era bwenayagala 
okutegera ensõnga gyebamulanze 
okumnlopa, ne'mutwala mu lukiko 
29 Iwabwe. Nendaba ngalope'dwa bya 
kubiizibwa ebyomumateka gibwe, 
naye nga tewali nsonga ya kumu- 
30 'sa newakuba'de okusibibwa. Bwe- 
bimbilira nti banamusalira olukwe, 
amangwago ne'muwereza gyoli; era 
nendagira abamulopa okumulopera 
mu masogo. 

Awo baserikale nga bwebalagirwa 
nebatwala Paulo nebamuleta mu 
32 kiro okutiika mu Antipatuli. 

ku lunaku olwokubiri nebaleka abo- 


31 









Naye ; 16 tali batūkirivu. 





kumbalāsi okugenda naye neba'da- 

33 yo mu kigo : abo bwebātūka Ekai- 
saliya nebawa ebaluwa owesaza era 

34 nebamwanjulira Paulo. Bweyama- 
la okugisoma, nabiza esaza gyeya- 
va; bweyabūlirwa nti yava mu Ki- 

35 rukiya, nāgamba nti Ndikuwulira 
abakulopa bwebalibawo nabo: nā- 
lagira okumukūmira = mu nyumba 
ya Kerode. 


24 


naserengeta nabaka'de abamu no- 
muntu omwogezi Terutulo ; abo ne- 
babūlira owesaza ebigambo Paulo 
2 byeyalopebwa. Bweyaitibwa, Te- 
rutulo natanula okumulopa ngaga- 
mba nti 
Kubanga twali tufunye emirembe 
mingi eri 'gwe, nebigambo ebibi nga 
birongosebwa mu 'gwanga lino 
8 olwokulabirirakwo, tubi'kiriza ena- 
ku zona ne mu bifo byona, Ferikisi 
omulungi enyo, nokwebaza kwona. 
4 Naye 'neme okwongera okukukoya, 
nkwegairi'de otuwulire mu bigambo 
5 bitono olwobuliingibwo. “Kubanga 
twalaba omuntu ono nga mubi nyo, 
ajemesa Abayudaya bona abali mu- 
nsi zona, era ye mukulu wekitūndu 
6 Kyabanazalesi: d yagezako okwo- 
nona yekalu : netumukwata, | “ne 
twagala okumusaliraomusingo nga. 
7 mateka ga'fe bwegali : / naye omwa- 
mi omukulu Lusiya na'ja natumu- 
'gyako mu mikono gya'fe namanyi 
mangi, bweyalagira abamulopa oku- 
8 'ja gyoli: | noyo bwonomaubiliriza 
we'ka onoinza okutegera bino byo- 
9 na byetumulopa. Era Nabayudaya 
nebamulopa bumu nga bagamba nti 
bwebityo bwebiri. 
10 Awo owesaza bweyamuwenya o- 
kwogera, Paulo na'damu nti . 
Kubanga 'manyi nga oli mulamu- 
zi wa 'gwanga lino okuva mu mya- 
ka mingi, nkuwoleza ebigambo bya- 
11 nge nomwoyo omugumu ; kubanga 
oinza okutegera ngenaku tezinaita 
kumi na biri kasoke'de 'ninya Eye- 
12 rusalemi okusinza : 'so tebansanga- 
nga mu yekalu nga mpakana no- 
muntu oba nga njemesa ekibina 
newakuba'de mu kung'aniro newa- 
13 kuba'de mu kibuga. 'So tebainza 
kulumiriza woli ebigambo byehe. 
14 ndopa kakano. Naye kino njatula 
woli nti E'kubo nga bweriri lyebai- 
ta ekitūndu, bwentyo bwempereza 
Katonda wa bajaja ba'fe, nga nzi- 
'kiriza byona ebyawandikibwa mu 
15 mateka ne mu bya bana'bi; nga 
g nina e'siibi eri Katonda, era nabo 
be nyini lyebasūbira, nti í waliba wo 
okuzūkira kwabatūkirivn era naba- 
Era k nyikira mu 


Enaku bwezaitawo 4 etāno, ka- 


S 
T. 


“ Bik 


hal? 


HakANA nope 
NAK 
» 


# Bik. 
e: R 
a D. 


6, 
“Dan 122 


28. 15—24. 16. 


n. 


bona asinga obukulu b Ananiya j? Bik. 23.9 


-v 
Su 
M 


z2. 


©. 
t. 


Yok 5 


kigamboekyo okuberanga nomwoyo , Bik. 21 





24. 17— 26. 24. 


ogutalina musango eri Katonda neri 


IBik.11.29, 
OM, 168. 
Bal. 15. 25. 
2 Kol s.4 
Bag. 2 10. 


a Bik. 21. 
uo, 7. 

” Bik. 23. 
30. 


“ Bik. 23.6. 





17 abantu enaku zona. Awo emyaka 
mingi bwegyaitawo I nenji ja okule- 
ta ebyabavu eri c'gwanga lya'fe 

13 nebiwebwayo: (bwenali) mwebyo, 
nebansanga mu yekalu nga ntuku- 
zibwa, nga sirina kibina newakuba- 
'de oluyogano: # naye Abayudaya 

19 abamu nbava mu Asiya—? abagwa- 
ni'de okubera woli nokundopa oba- 

20 nga balina ekigambo ku'nze. Oba 
bano bayogere be nyini ekibi kye- 

21 balaba bwenaimirira mu lukiko wa- 
bula olwe'dobozi lino erimu lyena- 
yogerera wa'gulu, nga nyimiri'de 
mubo, nti e Olwokuzukira kwabafu 
nsalirwa omusango gyemuli ku 
lunaku luno. 

Naye Ferikisi, kubanga yasinga 
okumanyira dala ebigambo Ebye- 
'kubo, nābalwisawo ngagamba nti 
Bwaliserengeta Lusiya omwami o- 
mukulu, ndisala omusango gwebi- 
23 gambo bya'mwe. Nalagira omwa- 

mi okumukūma nokumuwa e'banga; 

nobutaziiza muntu yena ku mikwa- 

nogye okumuwereza. 

24 Naye enaku bwezaitawo Ferikisi 
na'ja ne mukaziwe Dulusira, Omu- 
yudaya, naita Paulo namuwulira 
ebigambo ebyoku kiriza Isa Masiya. 

25 Bweyali ngategeza ebyobutūkirivu, 
nebyokwegendereza, nebyomusa- 
ngo ogugenda oku'ja, Ferikisi natya 
na'daimu nti Genda kakano; bwe- 

26 ndiba ne'banga, ndikuita. Era nā- 
subira Paulo P okumuwa ebintu : 
kyeyava yeyongeranga okumutumi- 

27 ranga okunyumyānga naye. Naye 
bwewaitawo emyäka ebiri, obwa 
Ferikisi nebuwebwa Polukio Fesu- 


22 


to; Ferikisi ka Abayu- 
daya okumusima, naleka Paulo nga 
musibe. 


9 5 Awo Fesuto bweyatūka mu sa- 
za, bwewaitawo enaku satu, 
nava mu Kaisaliya nālinya Eyeru- 
2 salemi. Bakabona abakulu naba- 
kungu Babayudaya nebamubilira 
3 Paulo byeyalopebwa ; nebamwegai- 
rira, nga bagala abakole obulūngi 
kuye, amutumire oku'ja Eyerusa- 
lemi; bamutegere mu 'kubo oku- 
4 mu'ta. Naye Fesuto na'damu nti 
Paulo akūmirwa mu Kaisaliya, na- 
ye ye nyini yali ngalitera okuvayo 
5 okugenda. Nagamba nti Kale aba- 
kulu mu'mwe bagende nange, ba- 
mulope oyo obanga aliko ekibi kyo- 
na kyona. 

6 Bweyamalayo ewabwe enaku ezi- 
tasingawo munana oba kuami, nase- 
rengeta Ekaisaliya; ku lunaku o- 
lwokubiri nātūla ku ntebe esalirwa. 
ko emisango, nalagira okuleta Pau- 

7 lo. Bweyatūka Abayudaya abāva 

Eyerusalemi nebaimirira okumwe- 


EBIKOLWA BYABATUME. 


tolola, anga baleta byebamulopa 
bingi era bizibu, byebatainza kulu- 

8 miriza; Paulo nawoza nti Siyono- 
yanga mu mateka Gabayudaya ne- 
wakuba'de ku yekalu newakuba'de 

9 eri Kaisali. Naye Fesuto, bweya- 
yagala Abayudaya okumusima, na- 
'damu eri Paulo nagamba nti Oya- 
gala okugenda Eyerusalemi osali- 
rweyo omusango gwebigambo bino 
10 mu masogange? Naye Paulo nā- 
gamba nti Nyimiri'de awali entebe 
esalirwako emisango eya Kaisali, 
wengwani'de okusalirwa omusango: 
siyononanga eri Abayudaya,era nga 
nawe bwotegerera dala obulūngi. 
11 ò Kale obanga nayōnöna era nga 
nakola ekigambo ekisani'de okunzi- 
'sa, sigāna kufa: naye obanga bano 
ebigambo byebandopa nga tebiriwo 
na kimu, tewali muntu ainza oku- 
mpayo mubo. c¢Njulira Kaisali. 
12 Fesuto bweyamala okutesa nabo 
mu lukiko nalyoka a'damu nti Oju- 
li'de Kaisali : oligenda eri Kaisali. 

13 Awo bwewaitawo enaku, Agulipa 
kabaka ne Berenike nebatūka Ekai- 

14 saliya, nebalamusa Fesuto. Bwe- 
bimalayo enaku nyingi, Fesuto nā- 
bulira kabaka ebigambo bya Paulo 
ngagamba nti d Waliwo omuntu Fe- 

15 rikisi gweyaleka nga musibe: bwe- 
nali mu Yerusalemi bakabona aba- 
kulu nabaka'de Babayudaya neba- 
inbulira ebigambobye, nga bagala 
16 okumusalira omusango. Nemba. 
'damu nti Si mpisa ya Balumi oku- 
wayo omuutu abamulopa nga teba- 

- naba kubawo mu masoge, era nga 
tanawebwa 'banga lya kuwoza bye- 

17 bamulopa. Awo bwebākung'anira 
wano, salwa na katono, naye ku 
lunaku olwokubiri nentūla ku ntebe 
esalirwako emisango nendagira o- 
18 kuleta omusaja. Bwebāimirira abā- 
mulopa nebataleta nsõnga ya biga- 
mbo bibi nga bwenali ndowōza ; 
19 ¢ naye balina kuye ebibiizibwa mu 
dini yabwe nebyomuntu Isa eyafa, 
Paulo gweyayogerako okuba omu- 
20 lamu. Nange bwenabulwa bwena- 
kebera ebyo, ne'mubiiza ngayagala 
okugenda Eyerusalemi okusalirwa- 

21 yo omusāngo ogwa bino. Naye 
aulo bweyajulira okukiimibwa o- 
kusalirwa omusāngo eri Augusito, 
nendagira okumukuma okutūsa 
22 lwendimuwereza eri Kaisali. / Agu- 
lipa nagamba Fesuto nti Nandya.- 
ga'de nange okuwulira omuntu oyo. 
Nagamba nti Enkya onomuwulira. 

23 Awo ku lunaku olwokubiri Aguli- 
: pa ne Berenike bweba'ja nekitibwa 
ekinene era bwebaingira mu kifo 
awawulirirwa emisango wamu na- 
bami abakulu nabakungu abomuki- 
buga, Fesuto nalagira Paulo nale- 
24 tebwa. Fesuto nagamba nti Agu- 


121 


“ Bik. 24 
5, 13. 


è Bik. 26. 
31. 


“ Bik. 28. 
32; 28. 19. 


d Bik. 24. 
27, 


“ Bik. 18. 
16. 


f Bik. 9. 15, 


122 





J Bik. 9.3. 


EBIKOLWA BYABATUME. 


lipa kabaka na'mwe 'mwena abali 
wano na'fe, mumulaba ono, ekibina 
kyona Ekyabayudaya gwebanegai- 
ririra mu Yerusalemi ne wano nga 
bogerera wa'gulu nti tekimugwani- 
25 'de kuba mulamu nate. Naye 'nze 
nentegêra nga 9takoze kigambo 
ekisini'de okumu'sa: naye ye'ka 
bweyajulira Augasito nensala oku- 
26 muwerezayo. Sirina kigambo kuye 
ekyamazima okuwandikira mukama 
wange. Kyenvu'de 'muleta wemu- 
li, era okusinga woli, 'gwe kabaka 
Agulipa, bwetunamala okukemere- 
za ndyoke mbere nekigambo ekyo- 
27 kuwandika. Kubanga ndaba nga 
kya busiru okuwereza omusibe no- 
butabūlira nsonga eziri kuye. 
2 6 AGULIPA nagamba Paulo nti 
.O'kirizibwa okuwoza ensonga- 
zo. Awo Paulo nalyoka agolola 
omukono nawoza nti 
2 Byenalopebwa Abayudaya byona, 
kabaka Agulipa, nesimye kubanga 
3 ng'enda okubiwoza lero woli; era 
okusinga kubanga omanyi empisa 
nebibiizibwa byona ebiri mu Bayu- 
daya: kyenva nkwegairira ogumi- 
4 kirize okumpulira. Kale empisa 
zange okuva mu buto ezasoka oku- 
bērānga. mu 'gwanga lya'fe ne mu 
Yerusalemi, Abayudaya bona bazi- 
5 manyi; abantegera okusoka e'da, 
singa bagala okutegeza, bwenege- 
nderezanga mu kitindu ekisinga 
obuzibu ekyedini ya'fe, nembera 
6 Mufalisayo. 4 Kakano nyimiri'de 
okusalirwa omusango > olwe'subi 
Katonda lyeyasūbiza bajaja ba'fe ; 
7 Iyebasiibira okutukako obika bya'fe 
ekumi nebibiri, nga banyikira oku- 
werezanga Katonda emisana neki- 
ro: olwe'siibi eryo ndope'dwa Aba- 
8 yudaya, kabaka! Kiki ekibalowo- 
zesa ekita'kirizibwa Katonda bwa- 
9 zūkiza abafu? cMazima 'nze na. 
lowozanga 'nze'ka nga kingwani'de 
okukolinga obubi ebigambo bingi 
ku linya lya Isa Omunazalesi. 
104 Nokukola nenkolinga bwentyo 
Eyerusalemi: 'nge nensibānga mu 
makomera abatukuvu abamu bangi, 
bwenawebwa obuinza teri bakabona 
abakulu, era bweba'tibwa, nenzi- 
11 'kiriza okuba'ta. Era bwenababo- 
nerezānga emirūndi emingi mu ma- 
kung'aniro gona nembawalirizanga 
okuvola;  nembasunguwaliranga 
nyo nembai'ganyanga okutiika mu 
19 bibuga ebyebweru. /Awo bwenali 
nga ng'enda Edamasiko nga nina 
obuinza nokulagirwa okwava eri 
13 bakabona abakulu, mu tuntu, kaba- 
ka, nendaba mu 'kubo omusana 
ogwava mu 'gulu ogusinga okwaka 
kwenjuba negumasamasa negune- 
14 tolola nabali batambula nange. Ne- 





tugwa 'fena wansi nempulira e'do- 
bozi nga lyogera ninge mu lulimi 
Olwebulaniya nti Saulo, Saulo, 
onji'ganyiza ki? kye kizibu 'gwe 

15 okusimba ku miwunda. 'Nze ne- 
ng'amba nti 'Gwani, Mukama (wa- 
nge)? Mukama (wa'fe) nagamba 

16 nti 'Nze Isa, gwoi'ganya 'gwe. Na- 
ye golokoka, oimirire ku bigerebyo : 
kyenvu'de nkulabikira, nkulonde 
9 oberenga omuwereza era omuju- 
lirwa webyo mwondabi'de era owe- 

17 byo mwenakulabikiranga, nga nku- 
wonya mu bantu ne mu bamawa- 
nga, 'nze í gyenkutuma k okuzibula 

18 amaso gabwe, ! bakyūke okura mu 
kizikiza eri omusana nokuva mu 
buinza bwa Setani eri Katonda, 
m balyoke bawebwe oku'gyibwako 
ebibi # nobusika mwabo abatukuzi- 

19 bwa olwoku'kiriza 'nze. Kale, ka- 
baka Agulipa, salema kugondera 

20 okwolesebwa okwomu'gulu: ° naye 
nasoka okubilira abomu Damasiko 
ne mu Yerusalemi, era nensi yona 
Eyebuyudaya nabamawanga okwe- 
nenya nokukyikira Katonda, ia 
bakolinga P? ebikolwa ebisini'de 

31 okwenenya. ” Abayudaya kyebiva 
bankwata mu yekalu nebagezako 

22 okunzi'ta. Kale bwenafuna okube- 
rwa okwava eri Katonda, okutiisa 
ku lunaku lano nyimiri'de nga nte- 
geza abato nabakulu, nga ga Mn 
kigambo wabula 4 bana'bi ne ' Musa 
. byebayogera nga bigenda oku'ja; 

23 bwekigwanira “Masiya okubonya- 
bonyezebwa ; (era! Je w bwalisoka 
mu kuzūkira kwa y okubülira 
omusana abantu nabamawanga. 

24 Bweyawoza bwatyo Fesuto naga- 
mba ne'dobozi 'dene nti ? Olaluse, 
Paulo: okusoma okwo okungi ku- 

25 kukyisa okuba omulalu. Naye Pau- 
lo nagamba nti Siraluse, Fesuto o- 
muliingi enyo, naye njogera ebiga- 
mbo ebyamazima nebyobuntu buta- 

26 mu. Kubanga kabaka amanyi ebi- 
gambo bino, gwenjogerera mu ma- 
soge nob u. Kubanga 'manyi 
ebigambo bino tebyekwese eri ka- 
baka nekimu ; kubanga ekyo tek 

27 kolerwa ku ma'bali. O'kiriza 
na'bi, kabaka Agulipa? 'Manyi ngo- 

28 'kiriza. Agulipa nagamba Paulo nti 
Olwokusendasenda okutono oyaga- 

29 la okunfila Omumasiya. Paulo nā- 
gamba nti Nandisabye Katonda o- 
lwokusendasenda okutono oba no- 
kunene si 'gwe we'ka era naye ne 
bona abampulira lero okufūka nga 
'nze aw kusibibwa kano. 

30 Kabaka nagolokoka nowesasa ne 
Berenike nabali batu'de awamu na- 

31 bo; bweba'dayo (e'ka), nebogera 
bo'ka na bo'ka nga bagamba nti 
a Omuntu ono takoze kigambo eki- 
sinide okumu'sa oba okumusibya. 











Bik 54 


26. 32—27. 39. 


EBIKOLWA BYABATUME. 


123 





> Bik. 25. 
1 


“ Bik. 25. 


12, 25. 


32 Agulipa nagamba Fesuto nti Omu- 
ntu ono yandiinzi'za okutebwa, è si- 


nga teyajulira Kaisali. 
27 Awo 3 bwekyalagirwa 'fe oku- 
wanika amatanga okugenda Ita- 
liya, nebawayo Paulo nabasibe aba- 
lala abamu eri omwami, erinyalye 
Yulio, owekitongole kya Augusito. 

2 Netusabala mu kyombo Ekyeadula. 
mutio ekigenda okugenda ku njui 
Zeasiya, netuvayo, bweyali awamu 
na'fo ò Alisutalako Owemakedoni 

3 owomu Sesalonika. Ku lunaku o- 
lwokubiri netugoba Esidoni: Yulio 
nakola bulingi Paulo nāmu'kiriza 
okugenda eri mikwinogye okuja- 

4 njabwa. Netuvayo netuita ku ma- 

“bali ga Kupnlo kubanga omuyaga 

5 gwali guva mu maso. Bwetwaita 
mu nyanja Eyekirukiya Nepanfu- 
liya ; netutfika Emula Ekyerukiya. 

6 Omwami nalabayo ekyombo Ekyea- 
legezanderiya ngakigenda Italiya ; 

7 natusabaza mwekyo. Bwetwage- 
nda empola enaku nyingi netutūka 
lwa mpaka ku Kunido, omuyaga 
bwegwatulobera, netuita kn ma'ba- 
li ga Kulete mu maso ga Salumone; 

8 netukiitako Iwa mpaka netutiika mu 
kifo ekiitibwa Emyalo Emiriingi; 
awaliranye ekibuga Lasaya. 

9 Bwewaitawo ebiro bingi, obubi 
bwali bumaze okubawo okugenda 
mu nyanja kubanga enaku Ezoku- 
siba zali ziise, Paulo nabalabula 

10 ngabagamba nti Abasaja, ndaba nti 
olugendo luno lulibamu okwondne- 
kerwa nokufirwa kungi si kwa bintu 
byo'ka ne kyombo, era naye nobu- 

11 lamu bwa'fe. Naye omwami na'ki- 
riza omugoba ne nauyini kyombo 

12 okusinga Paulo byayoge'de. Kuba- 
nga omwalo tegwali mulingi okwe- 
wogomamu omuyaga, abamu bangi 
nebatesa okuvayo, mpo zi balyoke 
batūke Efoiniki okwewogoma omu- 
yaga; gwe mwalo Ogwekulete ogu- 
tunulira wakati wobukika nebuva- 
njuba, ne wakati wobukika obulala 

13 nebuvanjuba. Empewo ezomugi- 
ndu bwezakiinta empola, nebalowo- 
za nti bafunye bwebaba'de bagala, 
nebasimbula esika  nebaita kumpi 

14 nyo Nekulete. Naye oluvanyuma 
Iwebiro si bingi omuyaga ogulimu 

- kibuyaga ogwavayo oguitibwa Eu- 

15 lakulo negukūnta: ekyombo bwe- 
kyakwatibwa nekitainza kwolekera 
muyaga, netukireka netutwalibwa 

16 (omuyaga). Netweyuna mu ma'ba- 
li gakazinga akaitibwa Kauda, ne- 

17 tutegana okukwata eryāto: bweba- 
mala okulirinyisa, neba'dira (emi- 


gwa) egyokubera nebasiba wansi |. 


ekyombo. Bwebatya obutasiilibwa 
mu Suluti, neba'sa ebyali (wa'gulu), 
18 nebatwalibwa (omuyaga). Bwetwa- 


tegana enyo nomuyaga, ku lunaku 
olwokubiri nebasikulula (ebintu), 
19 era ku Iwokusatu “ nebasiila nemi- 
kono gyabwe ebitwala ekyombo. 
20 Era enjuba newakuba'de emunye- 
nye mu naku nyingi nga tebyaka, 
era nomuyaga si mutono ogwatu- 
kwata, oluvanyuma e'subi lyona e- 
21 ryokulokoka 'fe neri'gwāwo. Enja- 
la bweyali enyingi, awo Paulo nā- 
lyoka aimirira wakati wabwe naga- 
mba nti Kyabagwanira, abasaja, o- 
kumpulira obutava mu Kulete, obu- 
talaba kwondnekerwa kuno nokufi- 
22 rwa. Era kakano mbabulirira oku- 
guma emyoyo; kubanga tewabe 
mu'mwe kubula bulamu na katono 
23 wabula ekyombo. Kubanga wendi 
waimiri'de ekiro kino malaika wa 
Katonda, 'nze d owuwe, 
24 za, ngagamba nti Totya, Paulo; ki- 
kugwani'de okuimirira awali Kai- 
sali; era, laba, Katonda akuwa'de 
25 bona abagenda awamn niwe. Kale 
mugume emyoyo, abasaja; “kuba- 
nga nzi'kiriza Katonda nga kiriba 
26 nga bweyang'ambye. /Naye kitu- 
gwani'de okusūlibwa ku kizinga. 
27 Naye ekiro ekyekumi nebina bwe- 
kyatuka, nga tutwalibwa erui nerui 
mu Aduliya, mu 'tumbi abalunyanja 
nebaterera nti banatera okusembe- 
28 ra ku lukalu; nebagera nebalaba 
ebifuba amakumi abiri: bwetwage- 
ndako katono, nebagera nate, neba- 
29 laba ebifuba kumi na bitano. Bwe- 
bitya obutasera awali amainja, ne- 
basula amasika ana ku kiwenda 
30 nebagala omusana gubewo. Abalu- 
nyanja bwebali bagala oku'duka 
mu kyombo nebamala oku'sa eryato 
mu nyanja ngabagenda okusula a- 
81 masika ku nsanda, Paulo nagamba 
omwami ne baserikale nti Bweba- 
tabere bano mu kyombo, 'mwe te- 
32 muinze kulokoka. Baserikale ne- 
balyoka basala emigwa egyeryato 
33 nebalireka okugenda. Awo bwe- 
bwali bunatera okukya, Paulo nā- 
begairira bona okutwala ku 'mere, 
ngagamba nti Lero lunaku Iwa ku- 
mi na nyazemwakalindiririra nemu- 
Iwawo okusiba, nemutatwala kantu. 
84 Kyenva mbegairira okutwala ku 
'mere: kubanga okwo kunabaloko- 
la: kubanga Y tewabule luaviri ku 
35 mitwe gya'mwe nomu. Bweyaga- 


mba bwatyo na'dira omugati, í ne- | 21. 


< yebaliza Katonda mu maso ga bona 
nagumenyamu nātanula okulyako. 
36 Bona nebaguma emyoyo, nabo ne- 
37 batwāla ku 'mere. Netuba 'fena a- 
bali mu kyombo emyoyo bikumi bi- 
38 biri mu nsanvu mu mukaga. Bwe- 
bamala oku'kuta e'mere, ekyombo 
nebakiwewula nga basūla eng'ano 
89 mu nyanja. Bwebwakya enkya, 
nebatamanya nsi: naye nebalaba 


wempere- | Dan 


“Yon. 1.5. 


# Mat. 10. 
30. 

Luk. 12 7; 
21. 18. 

í Mat. 15. 

36. 
















































124 


k2 Kol. 
11. 25. 


a Bik. 27. 
23. 


BEN 
18. 
Luk 10.19. 


EBIKOLWA BYABATUME. 


ekikono ekiriko omusenyu; neba- 
tesa, obanga kiinzika, okugēzamu 
40 ekyombo omwo. Nebakutula ama- 
sika, nebagaleka mu nyanja, mu 
kisera ekyo bwebisumulula emigwa 
egyenkasi egoba, nebawanika eti- 
nga eri mu maso eri empewo nebo- 
41 lekera ku 'tale. Naye bwebatuka 
mu kifo amayengo abiri wegasisi- 
ukana, £nebaseza ekyombo; ensa- 
nda nesera nenywera netanyenya, 
naye ekiwenda nekizibikuka nama- 
42 nyi (gamayengo). Baserikale ne- 
batesa abasibe oku'tibwa baleme 
43 okuwugirira oku'duka. Nayeomwa. 
mi bweyayagala okuwonya Paulo, 
nabaziiza bwebatese'za; nalagira 
abainza okuwuga okwesulamu ba. 
44 soke okutūka ku 'tale; nabalala a- 
basigalawo, abamu ku mpero, na- 
bamu ku bintu byekyombo. Awo 
bwebatyo bona nebatūka ku 'tale 


emirembe. 
28 BWwETWAMALA okulokoka netu- 
lyoka tutegera ngekizinga kiiti- 

2 bwaaMerita. Ba'na'gwanga neba- 
tukola obulūngi obutali bwa bulijo : 
kubanga bākuma omuliro, nebatu- 
sembeza 'fena olwenkuba eyatonya 

3 nolwempewo. Naye Paulo bweya- 
kung'anya omuganda gwobuku, na- 
'sa mu muliro, embalasasa nevamu 
olwebugumu nemukwata omukono. 

4 Ba'na'gwanga bwebalaba ekyekulu- 
la nga kirebetera ku mukono, neba- 
gamba bo'ka na bo'ka nti Mazima 
omuntu ono mu'si; newakuba'de 
ngalokose mu nyanja, omusango te- 

5 gumuganya kubera mulamu. Naye 
nakunkumulira mu muliro ekyeku- 

6 lula b natabako kabi. Naye bali ne- 
balowoza nti anazimba oba anigwa 
māngu nga mufu: naye bwebalwa- 
wo enyo okutunulira nebatalaba ki- 
bi kyaba'deko, nebakyiika nebaga- 
mba nti katonda. 

7 Waliwo kumpi nekifo ekyo ensu- 
ku zomuntu omukulu wekizinga, e- 
rinyalye Pubulio; oyo natusembeza 
natujanjabira nekisa enaku satu. 

8 Awo kitawe Pubulio yali agalami- 
'de, ngalwa'de omusuja nekiwaluko 
kyomusai: Paulo naingira mwali, 
c nāsaba “nimu'siko emikono nā- 

9 muwonya. Ekyo bwekyakolebwa, 
era nabalala abali ku kizinga abali- 

10 na endwa'de neba'ja neba wona: era 
abonebatuwa ekitibwa kinene; bwe- 
twavayo nebatuletera byetwetaga. 

11 Emyezi esatu bwegyaitawo, ne- 
tuvirayo mu kyombo Ekyealegeza- 
nderiya, ekyali ku kizinga mu biro 
ebyomuyaga, akabonero kakyo Abo- 

12 luganda abalongo. Netugoba mu 
Sulakusa netumalayo enaku satu: 

13 netuvayo netwetolola netutiika Ere- 

gio: bwewaitawo olunaku olumu, 


empewo ezomugundu nezikunta, ku 
lumaku olwokubiri netutuka Epute- 

14 oli; gyetwasanga aboluganda nehe- 
tuita okumalawo wamu nabo enaku 
musinvu: awo bwetutyo netutuka 

15 Erumi. Aboluganda bwebawulira 
ebigambo bya'fe nebavayo okutusi- 
sinkana mu Katile ka Apio ne mu 
Bisulo Ebisatu: Paulo bweyabala- 
bako neyebaza Katonda naguma o- 
mwoyo. 

16 Bwetwaingira mu Lumi, Paulo 

wa okubera ye'ka wamu ne 
serikale eyali amukuma. 

17 Awobwewaitawo enaku satn, nai- 
ta abakulu Babayudaya : bwebima- 
la ganyang aua nabagamba nti'Nze. 
abasaja aboluganda, newakuba'de 
nga sakola kibi ku bantu newakn- 
ba'de ku mpisa za bajaja ba'fe, ¢ ne- 


27. 40— 28. 27. 





nsibibwa nempebwayo mu mikono | 3 


18 Gyabalumi mu Yerusalemi: Jabo 
bwebamala okunkemereza nebagala 
okunsumulula, kubanga tewali nso- 

19 nga gyendi ya kunzi'sa. Naye A- 
bayudaya bwebagana, 9 nempaliri- 
zibwa okujulira Kaisali, si ngalina 
ekigambo okulopa e'gwanga lya'fe. 

20 Kale iolwensonga eyo mbaise oku- 
ndaba nokwogera (nānge): kubanga 
olwe'sibi lya Isiraerinsibi'dwa £no- 

21 lujegere luno. Bo nebamugamba 
nti 'Fe 'so tetuwebwanga baluwa za 
bigambobyo okuva mu Buyudaya, 
'so tewali ku boluganda eyali a'ze 
natubiilira oba nayogera ekigambo 

22 ekibi ku'gwe. Naye twagala oku- 

.wulira gyoli byolowoza: kubanga 
ebigambo byekitiindu kino, tumanyi 
nti l kiwerebwa wona wona. 

23 Nebamulaga olunaku neba'ja ba- 
ngi gyali mu kisulo ; m nabanyonyo- 
la ngategeza obwakabaka bwa Ka- 


tonda, era ngaba'kirizisa ebigambo | 5, 


bya Isa # mu mateka ga Musa ne 
mu bya bana'bi okusoka enkya oku- 
24 tusa akawungezi. Abamu neba'ki- 
riza byeyayogera, abamu nebata'ki- 
25 riza. Bwebatitabagana bo'ka na 
bo'ka, nebagenda, Paulo bweyamala 
okwogera ekigambo kimu, nti O- 
mwoyo Omutukuvu yagamba bulii- 
26 ngi bajaja ba'mwe mu na'bi Isaya 
ngagamba nti 
0 Genda eri abantu bano, oyogere 
nti ; 
Okuwulira muliwulira, nemuta- 
tegera; 
Okulaba muliraba, nemutatege- 
reza : 
27 Kubanga omutima gwabantu be- 
no gusavuwa'de, 
Namatu gabwe bawulhira bubi, 
Namaso gabwe bagazibye ; 
Baleme okulaba namaso, 
Nokuwulira namatu, 
Nokutegera nomutima gwibwe, 
Nokukyika, 


——— 








AA AAA GG aaa aaa maa PG aaa e ~ 
taw 


p 





'Nze okubawonya. 
28 Kale mutegēre nti obulokozi bwa 


ABALUMI. 


30 Namalayoemyakaebiriemiramba 
ewuwe ye'ka gyeyasuzibwa olwe- 
mpera, nasembezanga bona aba'ja- 
nga gyali, T ngabuliranga obwaka- 

31 baka hwa Katonda, era ngaigiriza- 
nga nobugumu bwona ebigambo bya 
Isa Masiya, nataziizibwanga, 


EBALUWA YA PAULO OMUTUME 
ERI 


ABALUMI. 


4 ge ji Katonda buno P buwerezebwa aba- 
Bik. 13. 46, mawanga: nabo baliwulira era. | 
p n: 98. | 29 Bweyayogera ebigambo ebyo, Aba- 
17, 18. yudaya nebagenda nga bawakana 
Bal 11.1 nyo bo'ka na bo'ka. | 
e Bik. 92 1 PauLo, omu'du wa Isa Masiya, 3 e- 
n. yaitibwa (okuba) omutume, beyaya- 
Mim.. | 3 walirwa enjiri ya Katonda, gyeya- 
b Bik. 9. sūbiriza e'da emu bana'bibemu bya- 
EE YA wandikibwa ebitukuvu, ebigambo 
e Bal 3. 3 sakanan daha 4 eyazalibwa mu za- 
21; 16.28. | 4 de lya Daudi mu mubiri, “ eyalagi- 
Boar ZA | bwa (okuba) Omwana wa Katonda 
16. mu manyi, mu mwoyo gwobutuku- 
aa 16 vu, olwokuzikira kwabafu, Isa Ma- 
“< Bik. 18. | b siya Mukama wa fe, /Jeyatuwesa eki- 
33. sa nobutume olwokuwulira okuva 
AI Kokas mu ku'kiriza mu mawanga gona, 0- 
Bet. 3. 8. 6 iwerinyalye; era na'mwe muli mu- 
bo, abaitibwa (okuba) aba Isa Ma- 
7 siya: eri bona abali mu Lumi, aba- 
galwa Katonda, abaitibwa (okuba) 
abatukuvu: ekisa (kibe) na'mwe ne- 
mirembe ebiva eri Katonda Kita'fe 
ne Mukama (wa'fe) Isa Masiya. 
’1Kol1.4. | 8 Okusoka, “nebaza Katonda wā. 
nge kubwa Isa Masiya kulwa'mwe 
i1 Bas. 1.8. 'mwena, kubanga #oku'kiriza kwa- 
9 'mwe kubülirwa munsi zona. Ku- 
k Bal. 9.1 banga 4 Katonda ye mujulirwa wā- 
E nge, l gwemperereza mu mwoyo 
22. gwange mu njiri Yomwanawe, bwe- 
Baf. 3.3 |10 njogera ku'mwe m obutamala, nga 
N # negairira bulijo mu kusaba kwa- 
= Bal. 15, nge, ndyoke ntambuzibwe bulūngi 
a a AA ne kakano, ° Katonda bwayagala, o- 
*Yak.415. | 11 ku'ja gyemuli. Kubanga mbalūmi- 
P Bal 16. rwa okubalaba, P? ndyoke mbawe ku 
2. kirabo ekyomwoyo, mulyoke mu- 
12 nywezebwe; kwe kusanyukagana 
"2Pet. 11 awamu na'mwe ”olwoku'kiriza kwa- 
13 'mwenokwange. Era. aboluganda, 
sagala muleme kumanya ngemirii- 
ndi mingi nalowozanga oku'ja gye- 
mali (nenziizibwanga okutusa ka- 
Baf. 4.17 kano). era ndyoke mbereko # nebi- 
bala mu 'mwe, era nga mu mawanga 
14 amalala. Abayonani era ne ba'na- 
£ 1 Kol 9. 'gwanga, abamagezi era nabasiru- 
ia rah, 9, | 15 siru, 'ba'manja. Era kyenva njaga- 
10. la okubabulira enjiri namwe abali 
Mak 6.28 | 16 mu Lumingabwenyinza. * Kubanga 
Aan enjiri tenkwasa nsonyi: kubanga 
18. wge manyi ga Katonda olwokulo- 


koka eri bali a'kiriza, Yokusokera ku 

17 Muyudayaera neri Omuyonani. Ku- 
banga ?muyo obutukirivu bwa Kato- 
nda bubi'kulibwa obuva mu ku'kiri- 
za okutūsa mu ku'kiriza: nga bwe- 
kyawandikibwa nti a Naye omutuki- 
rivuanabanga mulamu Iwaku'kiriza. 
d Kubanga obusingu bwa Kato- 
nda bubi'kulibwa okuva mu 'gulu 
ku butatya Katonda bwona nobu- 
taba na butukirivu obwabantu aba- 
ziiza amazima mu butaba na butii- 
19 kirivu; kubanga “ ebya Katonda e- 
bimanyika birabika eri bo: kuba- 
20 nga d Katonda yabibalabisa. Ku- 
banga ehibye tebitalabika okuva ku 
kutonda ensi birabikira dala nga bi- 
tegererwa ku bitonde, obuinzabwe 
obutagwawo nobwakatondabwe ; 
babere nga tebalina kya kuwoza : 
21 kubanga, bwebāmanya Katonda, 
nebatamugulumizanga nga Kato- 
nda newakuba'de okumwebazanga, 


18 


naye /nebagobereranga ebitalimu | 


mu mpaka zabwe, omutima gwabwe 
22 omusirusiru neguzikirizibwa. Bwe- 
beita abamagezi, 'songa basiruwala, 
23 nebawanyisa ekitibwa kya 4 Kato- 
nda ata'gwawo oknfanana ekifana- 


- nyi kyomuntu a gwawo, nekyebibu- | 20 


ka nekyebirina amagulu ana nekye- 
byewalula. 

i Katonda kyeyava abawayo eri 
ochugwagwa mn kwegomba kwemi- 
tima gyabwe, k okwononanga ekiti- 
bwa kyemibiri gvibwe lbo'ka na 
25 bo'ka: kubanga bawanyisamn ™ a- 

mazima ga Katonda ? mu bulimba, 

nebasinzanga nebawerezānga eki- 
tonde okusinga Omutonzi, eyebazi- 
bwa emirembe nemirembe. Amina. 
26 Katonda kyeyava abawayo eri 00. 
kukwatibwa okwensonyi: kubanga 
abakazi babwe nebawanyisamu eki- 
kolwa ekyobuzaliranwa mn kitali 
27 kya buzaliranwa: era nabasaja bwe- 
batyo, bwebaleka ekikolwa ekyomu- 
kazi ekyobuzaliranwa, nebakanga 
mu kwegomba kwabwe bo'ka na 


24 


" Bef. 6. 19. 


Yok. 3. 36. 


Ez. R. 10. 
Bik. 17. 29. 
i Zab. 81, 
12. 

Bef. 4. 18, 
19. 

k 1 Kol 6. 
18. 

1 Bas. 4. 4. 
1 Pet. 4.3. 
l Lov. 18. 
2. 


"| Bas.1.9. 
1 Yok. 5. 
29. 


"18244. 20. 
Yer. 10. 14. 
“ Lev. 18. 
22, 23. 
Bef. 5. 12. 
Yud. 10. 





126 


P Bal. 6.21. 


€? Sam. 
12. 5-7. 
Mat. 7.1,2. 
Yok. 8. 9. 


1 Pet. 417. 
k1 Pet.1.7. 


I Ma 10.17. 
28yo 18 


k 3. 25. 
l Pet. 1.17. 
m Mat. 7. 
2). 
Yak. 1. 2, 
23, 23. 
1 Yok. 3.7. 


ABALUMI. 





bo'ka, abasaja nabasaja nga bako- 
lagananga ebitasana, era nga bawe- 
bwanga mubo bo'ka empera eyo 
eyasānira okwonona kwabwe. 

28 Era nga bwebata'kiriza kubera 
ne Katonda mu magezi gabwe, Ka- 
tonda yabawayo eri omwoyo oguta- 
'kirizibwa, okukolanga ebitasana ; 

29 nga ba'ju'de obutaba na butūkirivu 
bwona, obubi, okwegomba, e'tima ; 
nga ba'ju'de obu'gya, obu'si, oku- 
yomba, obukiisa, enge; abageya. 

30 abalyolyoma, abakyawa Katonda, 
abekye'jo, abamalala, abenyumiri- 
za, abayiya ebigambo ebibi, abata- 

31 wulira baza'de bābwe, s#batalina 
magezi, abaleka endagano, abata- 

32 galana, abatalina kusasira: abama- 
nya omusingo gwa Katonda, nga- 
bakola ebyo ? basani'de kufa, teba- 
bikola bukozi, era naye basima aba- 
bikola. 


Kyova olema okubera nekyokuwo- 
za, 'gwe buli muntu anenya: 4 ku- 
banga kyonenya mu'no, wenenyeza 
dala we'ka; kubanga 'gwanenya o- 
2 kola ebyo. Era tumanyi ngokune- 
nya kwa Katonda nga kwa mazima 
3 kwabo abakola bwebatyo. 'Gwe o- 
muntu, anenya abakola bwebatyo 
nawe nokola ebyo, olowoza ngoli- 
rokoka mu kunenya kwa Katonda ? 
4 Oba onyomye è? obuga'ga bwobuli- 
ngibwe nobuwombefu c nokugumi- 
kiriza, Anga tomanyi ngobulūngi 
bwa Katonda bukuleta mu kwene- 
5 nya? Naye nga bwolina obuka'ka- 
nyavu nomutiina ogutenenya, “ we- 
terekera obusūngu (obuliba) ku lu- 
naku olwobusungu omusango og we- 
nsonga gwa Katonda kwegulibi'ku- 
6 kira; Jalisasula buli muntu ngebi- 
7 kolwabye bwebyali : abanonya eki- 
tibwa netendo nobuta'gwawo mu 
kugumikiriza nga bakola buliingi 
(alibasasula) obulamu obuta'gwa- 
8 wo: naye kwabo abayomba, / naba- 
tawulira mazima, naye bawulira o- 
butali butūkirivu, (kulibera) obusu- 
9 ngu nobukambwe, okubonyabonye- 
zebwa nokulimizibwa, ku bali bu- 
lamu bwomuntu akola obubi, * oku- 
sokera ku Muyudaya era ne ku Mu- 
10 yonani; naye k ekitibwa .netendo 
nemirembe ku buli akola obulūngi, 
okusokera ku Muyudaya era ne ku 
11 Muyonani: | kubanga Katonda ta- 
12 sosola mn bantu. Kubanga bona 
abaiyononanga awatali mateka, era 
balibula awatali mateka: era bona 
abayononanga nga balina mateka, 
balisalirwa omusango namateka; 
18 kubanga "abawulira obuwulizi a- | 
mateka sibe batūkirivu eri Katonda, 
naye abakola ebyamateka be bali- 
14 webwa obutukirivu: kubanga aba- 
mawanga abatalina mateka bweba- 


kola mu buzaliranwa ebyamateka, 
abo, bwebataba na mateka, bebêre- 
15 ra amateka bo ka: kubanga balaga 
omulima gwamateka nga gwawa- 
ndikibwa mu mitima gyabwe, o- 


mwoyo gwabwe nga gutegeza wa- 

mu, nebirowozo byabwe nga biro- 

pagana oba nga biwozagana byo'ka 
16 na byo'ka; #ku lunaku Katonda 
kwalisalira omusingo gwebyama 
byabantu, 0 ngenjiri yange bweri, 
P kubwa Isa Masiya. 

r Naye 'gwe bwoitibwa Omuyuda- 
ya,” newesigama ku mateka, ' newe- 
18 nyumiririza mu Katonda, “noma- 

nya byayagala, nosima ebisinga obu- 

lungi, ngoigirizibwa mu mateka, 
19 w newetegera 'gwe okubera omusale 
wabazibe bamaso, omusana gwabali 
20 mu kizikiza, omulagirizi wabatalina 
magezi, Omuigiriza wabana abato, 

Y ngolina ekyokulabirako ekyama- 
21 gezi nekyamaziwa mu mateka; £ka- 

le 'gwaigiriza omulala, teweigiriza 

we'ka ? abiilira obuta'banga, o' ba? 
22 ayogera obutayendanga, oyenda ? 
akyawa ebifananyi, 1 0'ba ebyomu- 
23 bigwa? eyenyumiririza mu mateka, 
olwo kusobya amateka oswaza Ka- 
24 tonda? Kubanga erinya lya Kato- 
nda livolebwa mu bamawanga ku- 
lwa'mwe, nga è bwekyawandikibwa. 
25 Kubanga cokukomolebwa kugasa, 
bwokwata anateka: naye bwoba 
omusobya wamateka okukomole- 


17 


bwakwo kufiise butakomolebwa. | 23. 


26 Kale d atali mukomole bwakwata e- 
misingo egyomumateka, obutako. 
molebwabwe tebulibalibwa kuba ku- 

27 komolebwa ? era atali mukomole mu 
buzaliranwa, bwatikiriza amateka, 

; €talikusalira musango 'gwe, omaso- 
| bya wamateka, ngolina enukuta no- 

28 kukomolebwa? JKubanga (Omu- 
'yudaya) owokungulu siye Muyuda- 
ya; 's6 (nokukomolebwa) kwomu- 
biri okwokungulu sikwe kukomole- 

29 bwa: naye (Omuyudaya) Y owomu- 
nda ye Muyudaya; #nokukomole- 
bwa kwe kwomutima, kmu mwoyo, 
si mu nukuta; 'atatenderezebwa 
bantu, wabula Katonda. 


KaLe Omuyudaya asinga atya? o- 
2 ba nokukomolebwa kugasa ki? (Ku- 
gasa) nyo mu bigambo byona: e- 
kyoluberyeberye kubanga 4 bātere- 
3 sebwa Katonda byeyayogera. Ku- 
bauga abamu bwebataba na ku'kiri- 
za, kiki ? ò obuta'kiriza bwābwe bu- 
li'gyawo obwesigwa bwa Katonda ? 
4 Kitalo: ne'da, Katonda aberenga 
wa mazima. naye buli muntu (abè- 
renga) mulimba; nga bwekyawa- 
ndikibwa nti 
cObere nobutukiriya mu biga- 
mbobyo 


Osinge 'osalirwa omusango. 


# 


16 
Yai 
AA AU 


LI 











3. 5—4. 14. 


ABALUMI. 





5 Naye obutali butiikirivu bwa'fe bwe- 
butenderezesa obutukirivu bwa Ka- 
tonda, tunayogera tutya? Katonda 
talina butukirivu aleta obusūngu ? 


6 [njogera mu kwi Kitalo: ku- 
d Lab, 18. banga, (bwekiba bwekityo,) 4 Kato- 
Dun nda alisalira atya ensi omusängo ? 
022222 | 7 Naye amazima ga Katonda bwege- 
yongera okulabika olwobulimba 
bwange naye nawebwa ekitibwa, 
'nze kiki ekinsaliza omusango nate 
8 ngomwononyi? era (kiki) ekitulobe- 
ra (okwogera) [nga bwetuwairizi- 
bwa, era ngabamu bwebogera nti 
€ Bal 5. 20; tugamba | nti e Tukolënga ebibi, ebi- 
6. 1,14. rungi biryoke bi'je? abo okusalirwa 
omusängo kwa nsonga. 
9 Kale kiki? 'fe zisanze okusinga 
(bo)? Ne'da na katono: kubanga 
tusose okulopa Abayudaya era Na- 
J Bag. 3.2. bayonani nti /bona bafugibwa kibi; 
10 nga bwekyawandikibwa nti 
9 Zab. 14. y Tewali mutukirivu nomu; 
13;53.1.13) Tewali ategera, 
Tewali anonya Katonda ; 
12 Bona bakyama, baifuka batasāna 
wamu; 
` Tewali akola obulungi, tewali no- 
mu; 
4 Zab. 5.9. | 13 iOmumiro gwabwe ye ntäna eya- 
Xer. 5. 16. samiri'de; 
Balimba nenimi zabwe; 
k Zab. 140 k Obusagwa DWEN DA ASAS buli 
wansi wemimwa gyabwe : < 
SN 14  lAkamwa kabwe ka'ju'de okuko- 
lima nokukawa : 
15.78. [15 m Ebigere byabwe byanguwa oku- 
e Yob. 5.16. yiwa omusai ; 
Zab. 101. | 16 Okuzikirira nobunaku biri mu 
Euk makubo gabwe ; | 
Bal 1. 17 So tebamanyanga 'kubo lya mi- 
Te ld. rembe : 
2 18 x% Tewali kutya Katonda mu maso 
Bik. 13. 30. gabwe. 
I. | 19 Naye tumanyi nga byona amate- 
kaka ya ka byegogera, gagamba abo abalina 
’ Bal. YI amateka; 0 buli kamwa kona kazi- 
Baf. 3. 9. bibwe, nensi zonas zibēreko omusā- 
Bob N [90 ngo eri Katonda: kubanga ? olwe- 
t1 Pet. L bikolwa byamateka alina omubiri 
20. yena taliwebwa butūkirivu mu ma- 
wii soge : T kubanga amateka ge gama- 
12 21 nyisa ekibi. Naye kakano awatali 
Dr za mateka 5 obutūkirivu bwa Katonda, 
7 Bal. 11. obutegezebwa amateka ne t bana'bi, 
2. 22 bulabisibwa; bwe butūkirivu bwa 
Aa s Katonda “ olwoku'kiriza Isa Masiya 
Bef. 2. 8 eri bona aba'kiriza; wkubanga te- 
Tit. 3.5.7. | 23 wali njawulo; kubanga y bona ba- 
Bte] y6nêna, nebatatika ku kitibwa kya 
Beb. 9. 12. : 24 Katonda ; (naye) bawebwa obutūki- 
1Pet. 118, | tivu bwa bwerere z lwa kisakye 20- 
8 Lev. 16, lwokununulibwa okuli mu Masiya 
Wg |25 Isa: Katonda gweya'sawo V(okuba) 
2; 410. omutango, olwoku'kiriza € omusai- 
ferire we, okulaga obutūkirivubwe, 4 o- 


wokuleka tebibi ebyakolebwanga 


E 26 e'da, Katonda ngagumikiriza ; oku- 


laga obutukiriyubwe mu biro bino: 
alyoke abere omutūkirivu era nga- 
27 wa obutūkirivu a'kiriza Isa. Kalc 
okwenyumiriza kulirniwa? Kwa- 
ziizibwa. (Kwaziizibwa) namateka 
gafanana gatya? ga bikolwa? Ne- 
'da: naye namateka ga ku'kiriza. 
28 Kyetuva tubala /ngomuntu awebwa 
obutūkirivu lwa ku'kiriza awatali 
29 bikolwa bya mu mateka. Oba Ka- 
tonda (Katonda) wa Bayudaya bo- 
'ka? era si (katonda) wa bamawa- 
30 nga? Wewawo, era wa bamawa- 
nga: 7 obanga Katonda (ali) oman, 
aliwa obutiikirivu abakomole olwo. 


ku'kiriza, nabatali bakomole olwo- |. 


31 ku'kiriza. Kale amateka tuga'gya- 
wo olwoku'kiriza? Kitalo: ne'da, 
tunyweza amateka. 


KaLe kiki kyetunayogera 4 Ibu- 
laimu jaja wafe mu mubiri kye- 
2 alaba Kubanga Ibulaimu singa 
yawebwa obutukirivu olwebiko- 
lwa, singa alina ekimwenyumirizi- 
sa; baye talina mu maso ga Katon- 
3 da. Kubanga ebyawandikibwa byo- 
gera bitya? elbulaimu na'kiriza 
Katonda, nekumubalirwa okuba o- 
4 biitukirivu. Naye 4 akola empëraye 
temubalirwa lwa kisa, naye lwa 
5 banja. Naye atakola, naye na'ki- 
riza oyo awa obutukirivu “ abatatya 
Katonda, oku'kirizakwe kumubali- 
6 rwa okuba obutikiriva. Era nga 
Daudi bwayogera omukisa gwomu- 
ntu, Katonda gwabalira obutikirivu 
awatali bikolwa, nti. 
7 JBawere'dwa omukisa aba'gyi- 
bwako ebyondno byabwe, 

Ebibi byabwe byabi'kibwako. 

8 Awere'dwa omukisa omuntu Mu- 
kama gwatalibalira kibi. 

9 Kale omukisa ogwo (guli) ku bako- 
mole (bo'ka), era nantiki kwabo 
, abatali bakomole? Kubanga tuga- 
mbye nti oku'kirizakwe kwabalirwa 
10 Ibulaimu okuba obutiikirivu. Kale 
kwabalwa kutya? bweyali ngako- 
mole'dwa, nantiki bweyali nga ta- 
nakomolebwa? si bweyali ngako- 
mole'dwa, naye nga tanakomole- 
11 bwa: vnawebwa ekyoknlabirako 
ekyokukomolebwa, akabonero ko- 
butūkirivu obwoku kiriza kweyali- 
na nga tanakomolebwa: talyoke 
aberenga jajabwe bona aba'kiriza 
nga si bakomole, babalirwenga obu- 
12 tukirivu; era ne jaja wabakomole, 
's0 si wabo abakomole obukomozi, 
naye abatambulira mu bigere byo- 
ku'kiriza kwa jaja wa'fe Ibulaimu 
kweyalina nga tanakomolebwa. 
13 Kubanga okusibiza tekwawerwa 
Ibulaimu newakuba'de eza'derye 
mu mateka, nti alibera k musika wa 
nsi zona, wabula mu butūkirivu 
14 obwoku'kiriza. Kubanga abomu- 


i 


m e a e S gg A R D e NANANG AA A AA NA ANNA Na AAN AN GN 
kd R 


127 


J Zab.32.). 


# Lub. 17. 
0. 


tLuk. 16.89. 
Bag. 3. 7. 


k Lub. 17. 
4 neb. 
Bag. 4. 29. 





° Ts. 51. 2. 
Bal. 9. 8. 
P Lub.17.5. 


“ Bal. 8.11. 
Bef. 2 1,5. 


' Lub.15.5. 


t Lub. 17. 
17; 18. 21. 
Beb. 11. 
11, 12. 


ABALUMI. 


mateka singa be basika, oku'kiriza 
singa kudibye, era nokusūbiza singa 
15 ku'gyi'dwawo: kubanga 'amateka 
galeta obusiingu ; naye awatali ma- 
16 teka, era tewabawo kwonona. Kye- 
kuva kuva mu ku'kiriza, kulyoke 
kuberenga 7" kwa kisa, # okusūbiza 
kulyoke kunywere eri eza'de lyona, 
si eri abomumateka bo'ka, naye era 
neri abomuku kiriza kwa Ibulaimu, 
17 o ye jaja'fe 'fena (nga bwekyawa- 
ndikibwa nti P Nkufu'de jaja wa- 
mawanga amangi) mu maso goyo 
gweya'kiriza, ye Katonda, ” aziikiza 
abafu, era aita ebitaliwo ngebiriwo. 
18 Eya'kiriza mu 'subi awatasūbiriki- 
ka, alyoke aberenga jaja wamawa- 
nga amangi, nga bwekyayogerwa 
19 nti? Eza'deryo liriba bwerityo. Na- 
tanafuwa mu ku'kiriza 'bweyalo- 
woza omubirigwe ye nga gufu'de 
(nga yakamala emyaka nga kiku- 
mii, nolubuto Iwa Sala nga lufu'de: 


“TIBO naye mu kusibiza kwa Katonda 


teyabiisabiisa mu buta'kiriza, naye 
nafuna amanyi olwo ku'kiriza, nga- 
21 gulumiza Katonda, era ngategêrera 
dala nga byeyasūbiza era tainza 
22 nokubikola. Era kyekwava kumu- 
23 balirwa okuba obutiikirivu. wNaye 
tekyawandikibwa kululwe ye'ka nti 
24 kwamubalirwa; naye era ne kulwa- 
'fe, abagenda okubalirwa, aba'kiri- 
za Voyo eyazikiza Isa Mukama 
wa'fe mu bafu, z eyawebwayo olwe- 
byondno bya'fe 4 nazukira olwoku- 
tuwesa obutūkirivu. 


Karr 9 bwetwawebwa obutiikirivu 
olwoku'kiriza, tubérënga ? nemire- 
mbe eri Katonda kubwa Mukama 
3 wa'fe Isa Masiya, era c eyatuwesa 
olwoku'kiriza okutūka mu kisa kino 

d kyetuimiri'demu ; era “ twenyumi.- 
rizenga olwokusiibira ekitibwa kya 

3 Katonda. 'So si ekyo kyo'ka, esa 
naye /twenyumirizenga mu kubo- 
nabona kwa'fe, nga 9 tumanyi ngo- 
kubonabona kuleta okugumikiriza ; 

4 nate i okugumikiriza (kuleta) oku- 
kemebwa ; nate okukemebwa (ku- 
5 leta) okusūbira : nate *okusūbira 
tekukwasa nsonyi, ! kubanga okwa- 
gala kwa Katonda kufuki'dwa dala 
mu mitima gyafe Kubwomwoyo 
Omutukuvu gwetwawebwa. Ku- 
6 banga bwetwali nga tukyali banafu, 
m mu ntiikoze ” Masiya yafirira aba- 

7 tatya Katonda. Kubanga kizibu 
omuntu okufirira omutiikirivu : ku- 
banga omnlūngi mpo'zi omuntu 
8 aguma nokumufirira. Naye ° Ka- 
tonda atenderezesa okwagalakwe 
ye gyetuli, kubanga bwetwali nga 
tukyalina ebibi Masiya natufirira. 
9 Kale okusinga enyo kakano bwe- 
twawebwa obutiikirivu Polwo mu- 
saigwe, tugenda kulokoka ” mu bu- 








10 singu kububwe. Kuba #obanga, 
bwetwali tukyali balabe, twataba- 
ganywa ne Katonda olwokufa Kwo- 
mwanawe, okusinga enyo bwetwa- 
tabaganywa tulirokoka 'olwo bula- 

11 mubwe; 'sō si ekyo kyo'ka, era na- 
ye nga twenyumiririza mu Katonda 
kubwa Mukama wa'fe Isa Masiya, 
atuwese'za kakano t okutabagana. 

12 Olwebyo, nga #kubwomuntu omu 
ekibi bwekyaingira munsi, 7 okufa 
nekuingira olwekibi, bwekutyo oku- 
fa nekubuna ku bantu bona, kuba- 

13 nga bona bayonona :—kubangaoku- 
tusa ku mateka ekibi kyali munsi: 
anaye ekibi tekibalibwa, awataba 

14 mateka. Naye okufa kwafuga oku- 
va ku Adamu okutiisa ku Musa, era 
ne kwabo abatasobya ngengeri eyo- 
kwênona kwa Adamu, ye akye ki- 

15 fananyi kyoyo agenda oku'ja. Na- 
ye: ngokwondna kuli (bwekwali). 
era nekirabo (tekyali) bwekityo. 
Kuba obanga olwokwonêna kwomu 
abafa bangi, okusinga enyo ekisa 
kya Katonda nekirabo olwekisa 
kyomuntu oli omu Isa Masiya kya- 

16 su'kirira okubuna babangi. Era 
nga (bwekwa'ja) kubwomu eyayo- 
“nona, ekirabo (tekyali) bwekityo : 
kubanga omusango gwava kwomu 
okusinga, naye ekirabo nekiva mu 
byondno ebingi okuwesa obutiikiri- 

17 vu. Kuba obanga olwokwondna 
kwomu okufa kwafuga kubwomu. 
okusinga enyo abo abawebwa ekisa 
ekisu'kirivn nekirabo ekyobutukiri- 
vu balifugira mu bulamu kubwoyo 

18 omu Isa Masiya. Kale bwekityo 
ngolwokwonona kwomu (omusi- 
ngo) bwegwasinga abantu bona, 
bwekityo nolwobutūkirivu bwomu 
(ekirabo kyali) ¢ ku bantu bona oku- 

19 wesa obutūkirivu bwobulamu. Ku- 
ba ngolwobutawulira bwomuntu o- 
mu oli abangi bwebafiika ababi, 
bwekityo nolwokuwulira kwoyo o- 
mu abangi balifūka abatūkirivu. 

20 d Era namatêka negaingira, okwo- 
nona kusu'kirire; naye ekibi we- 
kyasu'kirira, ekisa “ nekisinga oku- 

21 su'kirira: ngekibi bwekyafugira 

mu kufa, era nekisa bwekityo ki- 

ryoke kifuge olwobutūkirivu oku- 
wesa obulamu obuta'gwawo, kubwa 

Isa Masiya Mukama wa'fe. 


6 KALE tunayogera tutya? a Tunyi- 
kirenga okukola ekibi ekisa kye- 
2 yongerenga? Kitalo. D Abafa ku 
ibi, tunaberanga tutya abalamu 
3 mukyo nate? Oba temumanyi nga 
'fe 'fena, “ababatizibwa okuingira 
mu Masiya Isa, nga twabatizibwa 
4 kuingira mu kufakwe? Kyetwava 
d tuzikibwa awamu naye mu kuba- 
tizibwa okuingira mu kufa: en 
Masiya bweyaziikizibwa mu u 








————— ——ĖĖ ang an 5 











“ Yok. 8. 
34 


è Bal 1.81. 


olwekitibwa kya Kitiwe,/ bwetutyo 
na'fe tutambulirenga mu bulanu 


5 obugya. 09 Kuba obanga twaga ti- 
bwa wamu (naye) mu kifananyi kyo- 
kufakwe, era (tuliga'tibwa) ne (mu 

'6 kifananyi) kyokuziikirakwe; bwe- 
tumanya kino #ngomuntu” wa'fe 
owe'da yakomererwa wamu (naye), 
komubiri gwekibi gulyoke ga'gyi- 
bwewo, tuleme okuberinga nate 

7 aba'du bekibi; kubanga ¿afa nga 

8 aliko musango eri ekibi. Naye 
m obanga twafira wamu ne Masiya, 
era tu'kiriza nga tulibêra balamu 

9 wamu naye; bwetumanyi "nga 
Masiya yamala okuziikizibwa mu 
bafu takyafa nate; okufa tekukya- 


10 mufuga. Kubanga okufa kweyafa |. 


O yafa ku kibi omulindi gumu : na- 
ye obulamu bwalina, ? alinabwo eri 
11 Katonda. Bwemutyo na'mwa mwe- 
rowozenga okubera abafa ku kibi, 
naye ra u eri Katonda mu 


- Masiya Isa. 
12 Kale #ekibi kiremënga okufuga 
mu mubiri gwa'mwe ogu'fa, okuwu- 
18 liranga okwegomba k 0: 's0 
temuwangayo fbitiindu bya'mwe 
eri ekibi okubanga ebyokukoza obu- 
tali butiikirivu ; naye * mwewenga- 
yo eri Katonda, ngabalamu abava 
mu bafu, nebitiindu bya'mwe oku- 
binga ebyokukoza obutiikirivu eri 
14 Katonda. Kubanga ekibi tekibenga 
mukama wa'mwe; kubanga amati- 
ka sige gabafuga, wabula ekisa. 
15 Kale kiki? tukolenga ekibi, ku- 
banga amateka sige gatufuga, wa- 
16 bula ekisa? Kitalo. Temumanyi 
nga wgwemwewa (okuba) aba'du 
bokuwulira, muli ba'du boyo gwe- 
muwaulira, oba abekibi okuleta oku- 
fa, oba abokuwulira okuleta obutii- 
17 kirivu ? Biya Katonda yebale, ku- 
banga mwabinga ba'du ba kibi, 
naye mwawulira mu mutima Ye- 
ngeri eyo eyokuigirizibwa gyemwa- 
18 webwa ; kale z bwemwawebwa e'de- 
mbe okuva mu kibi, nemufüka aba- 
19 da bobutūkirivu. Njogera mu 
bantu olwobunafu bwomubiri gwa- 
'mwe: kuba nga bwemwawangayo 
ebitiindu bya'mwe (okuba) aba'du 
eri 0 neri obujemu oku- 
jemanga, bwemutyo kakano muwe- 
ngayo ebitundu bya'mwe (okuba- 
nga) aba'du eri obutiikirivu okutu- 
20 kuzibwa. Kubanga bwemwabanga 
a aba'du bekibi, mwabanga ba 'de- 
21 mbe eri obutūkirivu. Kale bibala 
ki byemwalina mu biro biri ebyebi- 
gambo ebibak wasa ensonyi kakano ? 
ku a ò enkomerero yabyo kufa. 
22 Naye kakano bwemwawebwa ede- 
mbe okuva mu kibi, nemufiika aba- 
'du ba Katonda, mulina ebibala 
bya'mwe olwo kutukuzibwa, nenko- 
29 merero bulamu obuta'gwawo. Ku- 


banga tempêra yekibi kwe kufa; 
naye dekirabo kya Katonda bwe 
bulamu obuta'gwawo mu Masiya 
Isa Mukama wa'fe. 


7 OBA temumanyi, aboluganda [ku- 
banga ng'amba abategēra amatā- 
ka], ngamateka gafuga omuntu nga- 
2 kyali mulamu ? Kubanga a omukazi 
bwa 'bawe asibibwa amateka 
eri 'bawe ngakyali mulamu; naye 
'bawe bwafa, ngasumulu'dwa mu 
8 mateka ga 'bawe. Kale > bwekityo 
'bawe bwabanga akyali mulamu 
bwanabanga nomusaja omulala, a- 
naitibwanga mwenzi: naye 'bawe 
bwafa, nga wa busa eri amateka, 
obutaba mwenzi bwaba nomusaj 
4 omulala. Bwekityo, baganda ba- 
nge, era na mwe c mwafa ku mate- 
ka olwomubiri gwa Masiya, mubere 
nomulala, yoyo eyaziukizibwa mu 
bafu, tulyoke d tubalirenga ebibala 
5 Katonda. Kubanga bwetwabanga 
mu mubiri, okwegomba okubi, okn- 
liwo olwamateka, “ kwakolanga mu 


bitundu bya'fe /okubaliranga ebi- 4 


6 bala okufa. Naye kakano' twasu- 
mululwa mu mateka, 9 bwetwafa 
kwekyo €kyabanga kitufaga, 'fe tu- 
berenga aba'du imu bugya obwo- 
mwoyo, '86 si mu nukuta eze'da. 

7 Kale tunäyogera tutya? Amatē- 
ka kye kibi? Kitalo. Naye ksandi- 
tege'de kibi, wabula mu mateka: 
kubanga sandimanye kwegomba, si- 
nga amateka tegayogera nti !Tewe- 

8 gombanga: naye "ekibi, bwekya- 
aba wekiima, nekikolanga mu'nze 
olwamateka okwegomba kwona: 
kubanga “#awataba mateka ekibi 

9 nga kifu'de. Nange e'da nabanga 
mulamu swatali mateka: naye eki- 
ragiro bwekya'ja, ekibi nekizukira, 

10 nange nenfa; nekiragiro 0(ekyali) 
ekyokuleta obulamu, ekyo nekira- 
11 bika gyendi ekyokuleta okufa: ku- 
banga ekibi, bwekyalaba wekiima 
olwekiragiro, neki'nimba, nekinzi- 
12 'ta olwekyo. Bwekityo amateka 
matukuvu, nekiragiro kitukuvu, ki- 

18 tūkirivu, kirangi. Kale ekirtingi 
kyafūka kufa gyendi? Kitalo. Na- 
pon kirabike (okuba) ekibi, ku- 

ga kye kyandetera okufa olwe- 
kirangi ;—ekibi kiryoke kyeyonge- 
yenga okubera ekibi olwekiragiro. 
14 Kubanga tumanyi ngamateka ge 
gomwoyo: naye 'nze ndi wa mubi- 
ri, P natūndibwa okufugibwinga e- 

15 kibi. Kubanga ” kyenkola, sikima- 
nyi. kubanga kyenjagala si kye- 
nkola; naye genjah a kyenkola. 

16 Naye obanga kyesagala kyenkola, 
nzikiriza amateka n i 


18 wabula ekibi ekitula mu'nze. Kau- 
banga 'manyi nga #mu'nze, gwe 


“Bal. 8. 2. 
Bag. 2. 19; 


4 Bal. 2. 29 
2 Kol. 3.6. 























Bi 
2 
P 


13, 2). 
2 Kol. 3.7. 


2 
1 Kol. JA 
30, 31. 

2KoL 411. 


> Bef.6.12 
Bak. 2. 16. 
1 Pet. 3.22. 


ABALUMI. 


38 wamu naye? Ani aliropa abalonde 
34 ba Katonda? P Katonda abawa o- 
” butūkirivu; ani alibasalira omusa- 
ngo? Masiya Isa eyafa, oba oku- 
singa eyazukira, 7” ali ku mukono o- 


gwadyo ogwa Katonda, era ?atuwo-, 


35 lereza. Ani alitwawukanya nokwa- 
gala kwa Masiya? kulaba naku, oba 
kulimwa, oba kui'ganyizibwa, oba 
njala, oba kuba bwerere, oba kabi, 

36 oba kitala? Nga bwekyawandiki- 
bwa nti 

tTu'tibwa obu'de okuziba okutu- 
linga 'gwe; Na 
SAANYA ngendiga ezokusali- 
wa. ; 

37 Naye " mwebyo byona tuwangu'de 
nokukirawo kubwoyo eyatwagala. 

38 Kubanga ntegere'de dala nga newa. 

'kuba'de okufa, newakuba'de obula- 
mu, newakuba'de bamalaika, newa- 
kuba'de £ abafuga, newakuba'de e- 
biriwo, newakuba'de ebigenda oku- 

39 bawo, newakuba'de amanyi, newa- 
kuba'de obugulumivu, newakuba'de 
okngenda wansi, newakuba'de eki- 
tonde kyona ekirala, tebiinzenga 
kutwawukanya na kwagala kwa Ka- 
tonda okuli mu Masiya Isa Muka- 
ma wa'fe. 


9 NJOGERA amazima mu Masiya, si- 
rimba, omwoyo gwange nga gunte- 
2 gereza mu Mwoyo Omutukuvu, nga 

a nina enaku nyingi nokuliimwa o- 
8 kutamala mu mutima gwange. Ku- 
banga bdnandyaga'de 'nze mwene 
okukolimirwa Masiya olwa baganda 
binge, abekika kyange mu mubiri: 
4 be Baisiraeri; €c abawebwa okufiika 
abina, nekitibwa, 7? nendagano, no- 
kutekerwa amateka, € nokuwerezã- 
nga (Katonda), /nebyasūbizibwa ; 

6 7 abalina bajaja abo, era fomwava 
Masiya mu mubiri, ¥ afuga byona, 
Katonda atenderezebwa emirembe 
6 gyona. Amina. Naye tsi kubanga 
- igambo kya Katonda kyavawo. 
u 

7 Baisiraeri. bona: 'so "gi kubanga 
lye zade lya Ibulaimu, kyebava 
babera abana bona: naye, ° Mu 
Isaka eza'deryo mwerinaitirwanga. 
8 Kwe kugamba nti abana abomubiri, 
abo sibe bana ba Katonda; naye 
P abana bokusūbiza be babalibwa o- 
9 kuba eza'de. Kubanga ekigambo 
kino kye kyokusaubiza, nti r Ngebiro 
ekyo bwebiri ndi'ja, ne Sala aliba 

10 nomwana. Naye si ekyo kyo'ka; 

era naye ne? Lebeka bweyalina olu- 
buto olwomu, Isaka jaja wa'fe—ku- 

11 banga nga tebanazilibwa, 's0nga 

tebanakola kiriingi oba kibi, okute- 
sa kwa Katonda mu kulonda kulyo- 

12 ke kunywere, si Iwa bikolwa, ? wa: 

bula kubwoyo aita, nagambibwa nti 
“Omukulu aliba mu'du wa muto. 


nga m abaya mu Isiraeri, sibe | 


13 Nga bwekyawandikibwa nti œ Ya- 


kobo namwagala, naye Esau namu- 
4 kyawa. 4 4 
14 Kale tunayogera tutya? VObu- 


tali butiikirivu buli eri Katonda ? D? 


15 Kitalo. Kubanga agamba Musa nti 
£ Ndisasira gwendisasira, era ndi- 
kwatirwa ekisa gwendikwatirwa e- 

16 kisa. Kale hwekityo si kyoyo aya- 
gala newakuba de a'dukana, wabu- 

17 la kya Katonda asasira. Kubanga 
ebyawandikibwa bigamba Falao nti 
a Kyenava nkuimirnza, ndyoke njo- 
leseze amäuyi gānge mu'gwe, era 
erinya lyange liryoke libilirwe mu- 

18 nsi zona. Kale bwekityo asasira 
gwayagala (okusasira), era aka'ka- 
nyaza gwayagala (okuka'kanyaza). 

19 Kale onong'amba nti Kiki ekimu- 


nenyesa nate? Kubanga Dani azii- |! 


20 za byayagala? Naye ekisinga 


'gwe 
omuntu, 'gwani “ awakana ne Kato- | 2. 13 


nda ? d Ekibumbe kirigamba eyaki- 
biimba nti Kiki ekyakunkoza bwoti? 
21 Oba ¢omubūmbi talina buinza ku 
bumba, mu kitole kimu okukola / e- 
kibya kimu ekyekitibwa, nekirala 


22 ekyensonyi ? Kiki, obanga Katonda |7% 


bweyayagala okulaga obusūngubwe, 
nokumanyisa obuinzabwe, yagumi- 
kiriza nokulindirira enyo 9 ebibya 
ebyobusiingu  ebyatekerwatekerwa 
28 okuzikirira: alyoke amanyise kobu- 
ga'ga obwekitibwakye ku bibya e- 


byokusasirwa, ! byeyatekeratekera | Bak 


24 e'da ekitibwa, (ye) 'fe, nokuita be- 
yaita, ” si mu Bayudaya bo'ka, era 

25 naye ne mu bamawanga? Era nga 

bwayogera mu Kosea nti 
n Ndibaita abantu bange, abatali 

bantu bange; 
Era atayagalwa, ayagali dwa. 
o Awo mu kifo kyebagambirwamu 
nti 'Mwe temuli. bantu bange, 
Mwebaliitirwa abana ba Katonda 
omulamu. 

27 Era Isaya ayogerera wa'gulu ebya 
Isiraeri nti POmuwendo gwabina 
ba Isiraeri oba guliba ngomusenyu 
gwenyanja, "ekitindu ekirisigala- 

28 wo kye kirirokoka: kubanga Mu- 
kama alikola ekigambokye kunsi, 

29 #ngakitukiriza era ngakisalako. E- 
ra nga Isaya bweyasoka okwogera 
nti 

t Singa Mukama owe'gye teyatu- 
lekerawo za'de, ; 

u Twandifise nga Sodomu, era 
twandifananyizibwa nga Go- 
mola. l 

30 Kale tunayogera tutya? Nti va- 
bamawānga, abatāgobererānga bu- 
tūkirivu, bātūka ku butikirivu, 
ybwe butūkirivu obuva mu ku'kiri- 

81 za: naye Isiraeri, #mu kugoberera- 
nga amatëka agobutukirivu, 4 teya- 

92 tika ku mateka (gali). Lwa ki? 
Kubanga (tebabugobereranga) nga 


26 


1 Pet.2.10. 


° Kos.1.10. 


P Is. 10. 
22, 2B. 
"Bal. 11,5. 


#14 28. 22. 


t Is. 1. 9. 


“To. 13. 19. 
Yer. 50.40. 


“ Bal. 4. 
11; 10. 20. 


Y Bal 1.17. 
’ Bal. 10. 
2; 11.7. 

a Bag. 8. 4. 





182 

b Luk. $. 
34. 

1 Kol 1. 
z. 

“Zab. 118. 


i Mat. 10. 
Bik. 8. 37. 


“ Zab. 19. 
4 


18 Yabirira : 


ABALUMI. 


baima mu ku'kirisa, wabula nga mu 

bikolwa. èv Besitala ku 'jinja ao 

33 erisitalwako : nga bwekyawandiki- 
bwa nti 

c Laba, nteka mu Sayuni e'jinja 

erisitalwako nolwázi olugwisa : 


dEra a'kiriza oyo talikwasibwa |` 


nsonyi. 
10 ABOLUGANDA, kyenjagala mu 
mutima e era kyensaba 


Katonda kulwabwe kye kino, balo- 
2 koke. Kubangambategëzangas bea- 
lina okunyikiririra Katonda, naye 
8 si mu kutegera. Kubanga bwebata- 
minya bbutiikirivu bwa Katonda, 
era bwebagezako okutereza tobu- 
. tūkirivu bwabwe bo be nyini, te- 
bagondera butiikirivu bwa nda. 
4 Kubanga d Masiya ye nkomerero 
teka olwokuwesa obutūkirivu 
5 buli a'kiriza. Kubanga Musa awa- 
ndika obutükirivu obuva mu matē- 
ka nti ¢abukola yaliba omulamu mu- 
6 bwo. Naye obutūkirivu obuva mu 
ku'kiriza bwogera bwebuti nti / To- 
yogeranga mu mutimagwo nti Ani 
alirinya mu 'gulu ? [kwe kuleta Ma- 
7 siya wansi ; | newakuba'de nti Ani 
alika emagombe? [kwe kulinyisa 
Masiya mu bafu.) Naye bwogera 
8 butya? Nti, s Ekigambo kiri kampi 
niwe, mu aaa ne ks ai kai 
o: kye mbo ekyoku'kiriza 
9 E anala: ubanga 4 bwoyatula 
Isa (nga ye) Mukama nakamwako, 
no'kiriza mu mutimagwo nti Kato- 
nda yamuziikiza mu u, oliroko- 
10 ka: kubanga omuntu a'kiriza na 
mutima okuwebwa obutūkirivu, 
era ayatula na kamwa okulokoka. 
11 Kubanga ebyawandikibwa byogera 
nti #4 Buli amu'kiriza talikwasibwa 
12 nsonyi. Kubanga ' tewali njawulo 
ya Muyudaya na Muyonani: kuba- 
nga "omu ye Mukama wabwe bona, 
“muga'ga eri abo bona abamu- 
kubanga, ° Buli alikabi- 
rira erinya lya Mukama alirokoka. 
14 Kale balikābirira batya hanga 
'kiriza ? era bali'kiriza batya gwe- 
batanawulirako ? era baliwulira ba- 
15 tya Pawatali abūlira? era balibū- 
lira batya nga tebatumi'dwa? nga 
bwekyawandikibwa nti 7” Ebigere 
byabwe nga birūngi nyo ababulira 
enjiri eyebiriingi | 
aye #tebagondera njiri bona. 
Kubanga Isaya ayogera nti t Muka- 
ma, ani eya kiriza ekigambo kya'fe ? 
17 Kale oku'kiriza kuva mu kuwulira, 
nokawulira mu kigambo kya Masi- 
18 ya. Naye njogera nti Tebawulira- 
nga? ewawo, dala, 
“ E'dobozi lyabyo lyabuna munsi 
zona, 
Nebigambo byabyo okutiika ku 
nkomerero ze'taka. 


16 


19 Naye njogera nti Isiraori tamanyi- 
nga? Musa ye yasoka okwogera 
nti 


te Ndibakwasa obu'gya eri abatali 
ba 'gwinga, 
Eri e'gwanga eritalina mageri 
ndibasiinguwaza. 
20 Era Isaya nguma nyo niyogera nti 
y Navumbulibwa abo abata'no- 


nyanga, 
NAZI eri abo abatambiliri- 
ngako. 
21 Naye eri Isiraeri ay nti zObu- 
'de okuziba nagololera emikono 
gyinge abantu abatawulira era aba- 


gana. 
Kaug njogera nti 4 Katonda 

1 1 goba abantube ? Kitalo. 5 

banga era b nange ndi Muisiraeri, 

wa mu za'de lya Ibulaimu, wa mu 

2 kika kya Benyamini. Katonda te- 

yagoba bantube ° beyamanya e'da. 

Oba temumanyi ebya Eriya ebyawe- 

ndikibwa bwebyogera? bweyasa- 

ba Katonda (ngayogera) ku Baisira- 

8 eri nti 4 Mukama, ba'ta bana'bibo, 

nebasiila ebyotobyo: ninge nfi'se- 

wo 'nze'ka, era banonya obulamu 

4 bwange. Naye oku'damu kwa Ka- 

tonda kumugamba kutya? Nti, 

'Nze “nefi'siri'zawo abasaja kasi. 

5 nvu,abatafukamirirānga Baali. Ka- 

le /bwekityo era ne mu biro bino 

waliwo ekitūndu ekyafikawo mu 

6 kulonda okwekisa. Naye 9 obanga 

lwa kisa, si Iwa bikolwa nate: oba- 

nga si bwekityo, ekisa si kisa nate. 

7 Kalo kiki? “lsiraeri Kyeyononya; 
teyakiraba ; naye abalondebwa 

kiraba, abalala nebaka'kanyazibwa : 

8 Ma bwekyawandikibwa nti t Kato- 

yabawa omwoyo ogwokubongo- 

fa, ? amaso agobutalaba, namata a- 


ebali : 
we obu- 


Era obakutamyênga omugöngo 
gwabwe bulijo. 

11 Kale njogera nti Kyebāva besitala 
balyoke bagwe? Kitalo: naye 20- 
Iwokwonéêna kwabwe obulokozi 
bwava bu'ja eri abamawinga, oku- 

12 bakwasa obu'gya. Naye obanga o- 
kwonona kwibwe bwe buga'ga bwe- 
nsi, nokuwebuka kwabwe bwe ba- 

'ga bwabamawinga; okutūkirira 
wabwe Manga Nya ? 

185 Naye mbagamba 'mwe abamawi- 
nga. Kale kubanga 'nze êndi mu- 
tume wa bamawănga, P ngulumiza 

14 okuwereza kwänge: bwendiraba e- 
kigambo kyona kyendikwasisa oba- 
'gya abomnbiri gwinge, ” nendoko- 


9. 33—11. 14. 


“Ma? 
n. 


ul. 


sla: 


“Bik 14. 
“4. 


. 
WA Aa em O ae o WA mana SINE AKAN E ga aa abane ga a KANGA aaa < AREN SENA E seg LAS IA AA NA AAA IDADI MAI EI KA Ba mangana a panan E EN Panenan 





11. 15—12. 16. 


ABALUMI. 


183 





“ Len. 8. 
10. 
Kubal 154 
18-21. 


t Yer. 11. 
16. 

” Bef. 2 
12, 13, 


l KoL 
10. 12, 


v Pal 18 





15 la abamu mubo. Kuba obanga o- 
kugobebwa kwabwe kwe kutabaga- 
bezebwa kwabwe 


16 Era # ebibala ebiberyeberye bwebi- 
ba ebitukuvu, era nekitole (kituku- 
vu): era ekikolo bwekiba ekituku. 
17 vu, era namatabi matukuvu). Na- 
E ANA obanga t amatabi agamu gawogo- 
bwa, “ nawe, eyali omuzeituni o- 
gwomunsiko, wasimbibwa mugo, 
noga'ta wamu nago ekikolo ekyo- 
18 buge'vu obwomuzeituni; wW tewe- 
nyumiririzānga ku matabi: naye 
bwewenyumirizinga, si 'gwe wetise 
ekikolo, naye ekikolo (kye kyetise) 

19 ’ gwe. Kale onoyogera nti Amatabi 
aa ava gawogolwa 'nze nsimbi- 

o. Wewawo; gawogolwa lwa 

ya Wi kiriza, nawe onywe'de lwa 
21 ku'kiriza. y Tewegulumizānga, na- 


. obulūngi nobukambwe bwa Kato- 
nda: eri abigwa, bukāmbwe ; naye 
eri 'gwe bulūngi bwa Katonda, 
z bwonobereranga mu bulūngibwe : 
(bwotobêrerenga), “nawe oliwogo- 

23 iwa. Era nabo, >? bwebatabererenga 
mu buts'kiriza bwabwe balisimbi- 
bwawo: kubanga Katonda ainza 

24 okubasimbawo WAA Kuba obanga 
'gwe wawogolwa ku muzeituni o- 
gwali ogwomunsiko mu buzalira- 
nwa, nosimbibwa mu muzeituni o- 
kapena, ii obutagoberera buzālira- 
nwa, , abobuzaliranwa, tebalisi- 

nga nyo kusimbibwa mu muzeituni 
gwabwe bo? 


(maso) ga'mwe 'mwe'ka, jer Ea 
'kanyavu bwabera ku Baisiraeri mu 
kitundu, cokutūsa okutūkirira kwa- 
bamawanga lwekulitūka ; era bwe- 
kityo Abaisiraeri bona balirokoka : 
26 nga bwekyawandikibwa nti 
' € Muliva mu Sayuni Awonya ; 
Ali'gyawo obutatya Katonda mu 
Yakobo: 
27 iga eno ye ndagano yange eri 
Bwendiba'gyako ebibi byabwe. 
28 Mu njiri, be balabe kulwa'mwe : 
naye mu kulondebwa, /bagalwa 
29 kulwa bajaja. Kubanga ebitabo 
nokuita kwa Katonda 4 tebyejusi- 
30 bwa. Kuba nga 'mwe “e'da bwe- 
“ mutawulira Katonda, naye kakati 
musisi'dwa olwobuta wulira bwabo, 
bwekityo nabo kakati tebawuli'de, 
31 olwo kusasirwa kwa'mwe kakati 
32 nabo balyoke basasirwe. Kubanga 
t Katonda yasiba bona mu balaya. 
lira, alyoke asāsire bona 


38 Obuziba bwobuga'ga olan asi 





nobwokumanya kwa Katonda (to- 
manyi) bwebuli ! | emisingogye nga 
tegikeberekoka, m namakuboge nga 
34 tegekanyizika ! Kubanga ini * e- 
yali amanye amagezi ga Mukama ? 
oba ani eyali amuwere'de ebiga- 
35 mbo? ban ani 0 eyali asose okumu- 
wa (ekintu), era alidizibwa nate? 
36 Kubanga Pbyona biva gyali, era 
biita gyali, era bituka gyāli. r Eki- 
tibwa abet mpa) gyali emirembe 


gyona. 
1 9 KYENvU'DE mbegairira, abolu- 
ganda, olwokusasira kwa Kato- 

nda, 2okuwangayoemibiri gya mwe, 

ò sadaka enamu, entukuvu, esanyu- 

sa Katonda, kwe kuwereza kwa- 
2 'mwe okwamagezi. 'B0 c temufa- 
nanyizibwanga ngemirembe gino: 


naye d mukyusibwenga olwokufula | 4 


ezi ga'mwe , mulyoke 
emenga bwebiri Ratonda bya- 
yagla, ebirūngi, ebisanyusa, ebi- 
tutu. 
8 Kubanga njogera, olwekisa kye- 


nawebwa, eri buli muntu ali mu- | x 
'mwe, / alemênga okwerowoza oku- |? 


singa bwekimugwani de okulowoza; 


naye okulowozanga nga yegendere- | 19, 


za, nga Katonda bweyagabira v buli 


4 muntu ekigera kyoku'kiriza. Kuba |. 
i nga bwetulina ebitūndu ebingi mu 
mubiri ogumu, naye ebitindu byo- d 


5 na tebirina mulimu gumu: bweki- 
tyo 'fe t abangi tuli omubiri gumu 
mu Masiya, na buli muntu (tuli) e- 


bitūndu bya ba'na'fe 'fe'ka na 'fe- |, 
6 'ka. 


Era !bwetulina ebirabo ebi- 
tenkanankana ngekisa k nga 


£Zab. x. 
= Yob 11. 
R 


° iy WON; 38. 


P A Kol. 8. 
r Kub. 1.6. 


41 Pet 2. 


17; 12 20, 


bwa bwekiri, oba m buna'bi, (tubū- (BD 
A aa mu kigera makah kiriza 12 Kol. 9 

Tkwale; oba kuwereza, (tunyiki- |7- 

8 rênga) mu kuwereza kwa'fe; oba |] Tim 1 
a aigiriza, (anyikirenga) mu kuigiri- 1 Pet. 1. 22 
zakwe; 0 o abūlirira, mu ku- gim 5. 
būlirirakwe: pagaba, (agabēnga) | w1 Pet. 3 


awatali bukiisa ; "afuga, (afuge- | s8. 


9 nga) nokunyikira ; #asasira, (asa- Raa 
sirenga) nesanyu. tOkwagala ku- |: Bal 59 
berenga kwa mazima. “Maukya- | Beb. 3. 64 
wenga obubi, mwega'tenga nobu- | > Beb. 10. 

10 lingi. Mu kwagala kwaboluganda | yak. 1. 4; 
w mwagalanenga 'mwe'ka na 'mwe- A C 
'ka; ymau kitibwa buli muntu agu- | 19, 20. 

11 lomizenga mu'ne; mu kunyikira si | è Luk. 18. 
bagayara, abasanyufu mu mwo- | b.t. 6.18. 

; nga muberanga ba'du ba Mu- | Pak. 4 2 

19 pa (wa'fe); #musanyukenga mu | 1.Pas 5 
- kusiibira ; a mugumikirizênga mu | e1 Kol 16. 
bunaku; bmunyikirenga mu ku- MNAO 

13 saba; ap kashinda abatukuvu | 4 Beb. 15, 
byebeta mugobererenga okwi- | 2. 

14 niriza aka genyi. e Musabirenga a- a 5 

bai'ganya ; musabirenga, 'S0 te-| Luk. 23 


15 mukoliminga. JS Musanyukirenga 
` wamu nabo abasanyuka; mukābi- 
16 rênga wamu nabo a ba. 





H. 
1 Pet. 3.9. 
t 1Kol 12. 


Mulo- | 2. 


134 ABALUML 12. 17—14. 13. 





I Yer.45.5. 


i Nge. 3.7; 


28. 12 
k Nge. 20. 
22. 


f Kuv. 20. 
13 neb. 

# Lev. 19. 
18. 

Bag. 5. 14. 


11 Kol 15. 
H. 
Bef. 6. 14. 


k Bef. 5.11. 
Bak. 3. 8. 


l Bef. 6. 13. 
“ Bal. 48 


wozênga bumu 'mwe'ka na 'mwe- 
'ka. 9 Temulowozanga bikulu, na- 
ye mugendenga nabo abatalina bu- 
kulu. #Temubiinga ba magezi mu 
17 (maso) ga'mwe 'mwe'ka. k Temuwa- 
lanänga muntu kibi olwekibi. Mwe- 
tegekenga ebiriingi mu maso gaba- 
18 ntu bona. Obanga kiinzika, kn lui 
lwa’mwe, l mutabaganënga nabantu 
19 bona. '* Temuwalanänga 'mwe ka 
'gwanga, abagalwa, naye wakiri 
musegulirenga obusūngu : kubanga 
kyawandikibwa nti * Okuwalana 
kwange;'nze nilisasula, bwayogera 
20 Mukama. ° Naye omulabewo bwa- 
lumwanga enjala, mulisenga; bwa- 
himwanga enyonta, munywesênga : 
kubanga bwokola bwotyo, olimuku- 
mira amīnda gomuliro ku mutwe- 
21 gwe. 'Towangulwanga bubi, naye 
wangulanga obubi olwobulungi. 
a BuLI muntu awulirênga aba- 


13 kulu abafuga: kubanga ôtewali 
bukulu butava eri Katonda ; (naba- 
kulu) abaliwo balagirwa Katonda. 

2 Awakanya obukulu kyava awaka- 
ah okulagira kwa Katonda: era 
abawakana bali'za musāngo kubo 

3 bo'ka. Kubanga abafuga si ba ku- 
tisa mu kikolwa ekirūngi, wabula 
mu kibi. Era oyagala obutatya bu- 
kulu? ckola bulūngi, alikusīma : 

4 kubanga ye muwcreza wa Katonda 
eri 'gwe olwobulūngi. Naye bwo- 
kola obubi, tya; kubanga takwatira 
ekitala bwerere: kubanga ye mu- 
wereza wa Katonda, awalana obusi- 

angu kwoyo akola obubi. 4 Kyekivu- 
'de kibagwanira okuwulira, si Iwa 
busiingu bwo'ka, naye era kulwo- 

6 mwoyo (gwa'mwe). Era kyemuva 

| muwa omusolo; kubanga be bewe- 
reza ba Katonda; nga banyikirira 

7 mu mulimu ogwo. “Musasulenga 
bona amabanja gābwe: abomusolo 
musolo; abempôza mpõza ; aboku- 
tibwa kutya; abekitibwa kitibwa. 

8 Temuberanga na banja lyona eri 
omuntu yena, wabula okwagalana- 
nga: kubanga ayagala muntu mu- 

9 'ne, ngatikiri za amateka. Kuba- 
nga kino nti /Toyendanga, to'tanga, 
to'banga, tewegombanga, neteka e- 
dala lyona, liga'tidwa mu kino, 
nti 9 Yagalanga muntu mu'no nga 

10 bweweyagala we'ka. Okwagala te- 
kukola bubi muntu mu'ne: okwa- 
gala kyekuva kutikiriza amateka. 

11 Era(mukolenga)bwemutyo, kuba- 
nga mumanyi ebiro, ngobu'de butūse 
kakano 'mwe # okuzukuka mu tulo : 
kubanga kakano obulokozi bwa'fe 
buli kumpi okusinga bwetwa'kiri- 

12 za. Ekiro kiise, obu'de bunātera 
(ukukya): kkale twambule ebiko- 
lwa ebyekizikiza, era ! twambale 

13 ebyokulwanyisa ebyomusana. = Tu- 


tambulenga nga tuwomye nga ma |" 


musana, “gi mu binyumu ne mu 
mbaga ezokatamiringa,?si mu bwe- 
nzi nobukaba, Psi mu kuyombanga 
14 nobu'gya. Naye rmwambale Muka- 
. ma (wa'fe) Isa Masiya, 'sō stemute- 
gekeranga mubiri, olwokwegomba. 


si Iwa kusala musango gwa mp 
2 Omulala s'kiriza ènokulya nalya 


Nayz atali @munywêévu mu ku- 


'kiriza mumusembezenga, (naye) 
aka 6 





byona: naye atali munywevu alya | Z 


8 nva. Alya tanyomanga atalya ; e- 
ya “atalya tasalirānga musāngo a- 
“lya: kubanga Katonda yamuse- 
4 mbeza. 'Gwani dasalira omusango 
omu du wa bene? eri mukamawe ye- 

. ka aimirira oba agwa. Naye aliimi- 
rira; kubanga Mukama (wa'fe) ainza 

“b okumuimiriza. “Omuntu omulala 
. alowoza olunaku (olamu) okusinga 

. olnlala, omulals alowoza enaku zo- 
6 na (okwenkanankana). Buli muntu 
ategererenga dala mu magezige ye- 
'ka. Alowozaolunaku, alulowoza ku- 
bwa Mukama (wa'fe): naye ri 
alya kubwa Mukama (wa'fe), kuba- 
nga / yebaza Katonda ; naye atalya, 
talya kubwa Mukama (wa'fe), era 


Mukama (wa'fe;) oba bwetufa. tufa 
kubwa Mukama (wa'fe): kale, bwe- 
tuba abalamu, oba bwetufa, tuba 
9 ba Mukama (wa'fe). Kubanga í Ma- 
siya kyeyava afa nabêra omulamu, 
alyoke aberenga * Mukama wabafu 


“ Bag. 410 


10 era nabalamu. Naye 'gwe kiki eki- | 38 


kusalizanga omusango muganda- 

wo? oba nawe kiki ekikunyomesa 

mugandawo? lkubanga 'fena tu- 

liimirira mu maso gentebe eyemisa- 

11 ngo eya Katonda. Kubanga kya- 
wandikibwa nti 

m Nga bwendi omulamu, bwayo- 

: era Mukama, buli vivi lirinfu- 


amirira, 
Na buli lulimi lulyatula eri Ka. 
tond : 


é a. 

12 Kale bwekityo buli muntu mu'fe 
alibalirira omuwendogwe yeka eri 
Katonda. 

13 Kale tulemēnga okusalira ba'na- 
'fe emisango nate 'fe'ka na 'fe'ka: 
naye wakiri musale omusängo gu- 
no, ?obutaleteranga wa luganda e- 

14 kisitaza oba nkonge. 'Manyi era 
ntegere'de dala mu Mukama (wa'fe) 
Isa, nga Ptewali kintu kya muzizo 
mu buwangwa bwakyo: wabula 
reri oyo. akirowoza nga kya muzi- 

15 zo, kiba kya muzizo. Kuba obanga 
mugandawo anakuwala olwe' mere, 
nga tokyatambulira mu kwagala. 


“ Mat. 33. 
3. 


"ira 
9. 


P Tit 115 ` 


-1 Kola l 





14. 16—16. 28. 





#1 Kol. 8 
31. 


t1 KoLa 
8. 


“49Kol 8. 
21. 


œ Zab. 34. 
14. 


71 KoL 
14. 13. 

s Tit. 1. 15. 
“1 Kol. 8. 
9-12. 

41 Kol. 8. 
13. 


2 Yok. 3 
a. 


d Tit. 1. 15. 


4 Bag. 6.1. 
è Bal. 14.1. 


€ Bat. 2.4, 
5. 


4 Bal. 14 
19. 

“ Yok. 3. 
30; 6. 38. 
Aa 0. 


?#2Tim 3. 
16, 17. 


41 Kol. 1. 
19. 


- $ Tomuzikirizīnga Iwa 'mereyo oyo 
16 Masiya gweyafirira. Kale tekirūngi 
17 kya'mwe kiremenga okuvumibwa: 
kubanga obwakabaka bwa Katonda 
sikwe kulya nokuny wa, wabula bu- 
tukirivu na mirembe na sanyu ma 
18 Mwoyo Omutukuvu. Kubanga a- 
bėra omu'du wa Masiya bwati ta. 
sanyusa nyo Katonda, nabantu ba- 
19 musima. w Kale bwekityo tugo- 
bererenga ebyemirembe, Y nebyo- 
20 kuzimbagananga fe'kana'fe'ka. To- 
ōnõnīnga mulimu gwa Katonda 
wa 'mere. Z ll yona birüngi; naye 

a kinäbänga kibi eri oyo alya nga ye- 

31 sitala. Kirūngi obutalyānga !? nya- 
ma newakuba'do okunywanga 0- 
mwenge, newakuba'de okukolanga 
byona ebisitaza mugandawo oba 
22 ebimunyiza oba ebimunafuya. O- 
ku'kiriza kwolina, bêranga nakwo 

. we'ka mu maso ga Katonda. “Oyo 
alina omukisa atesalira musingo 
23 mu kigambo kyasima. Naye oyo 
abiisabiisa a'za musango bwalya, 
kubanga talya mu ku'kiriza; na 

d buli ekitavya mu ku'kiriza, kye 


' kibi. ; 
1 5 a Era 'fe abalina amani kitu- 
gwani'de okwetikanga b obuna- 
fu bwabo abatalina manyi, 'sê si 
2 kwesanyusanga 'fe'ka. “Buli mu- 
ntu mu'fe asanyusenga mu'ne mu 
3 buliingi dolwokuzimba. “Kubanga 
era ne Masiya teyesanyusanga ye- 
'ka; naye, uga bwekyawandikibwa 
nti /Ebivume byibwe abakuvuma 
4 byagwa ku'nze. Kubanga 9byong 
ebyawandikibwa e'da, byawandi- 
. kibwa kutuigiriza 'fe, tulyoke tubê- 
renga nokusubira olwokugumikiri- 
za nolwokusanyusa kwebyawandi- 
5 kibwa. #Era Katonda wokugumi- 
kiriza nokusanyusa nbawe 'mwe 
okulowozinga obumu 'mwe'ka na 
. 'mwe ka mu ngeri ya Masiya Isa: 
6 mulyoke muwenga ekitibwa Kato- 
nda, Kitawe wa Mukama wa'fe Isa 
Masiya, knomwoyo ogumu naka- 
7 mwa akamu. Kale musembezaga- 
nyenga 'mwe'ka na 'mwe'ka, ! nga 
. Masiya bweyabasembeza 'mwe, o- 
8 lwekitibwa kya Katonda. Kuba- 
. nga njogera nti m Masiya yali mu- 
wereza wabakomole olwamazima 
9 ga Katonda, okunyweza ebyasubi- 
zibwa eri bajaja, era 1 abamawanga 
balyoke bawenga Katonda ekitibwa 
olwokusasira; nga bwekyawandi- 
kibwa nti 
o Kyenavinga nkwatula mu ba- 
mawanga, 
Era naimbiranga erinyalyo. 
10 Era nate ayogera nti 


p Musanyukenga, abamawinga, 
wamu nabantube. 
11 Era nate nti 


ABALUMI. 


r Mutenderezonga Mukama, 'mwe 
abamawanga 'mwena; 

Era cbika byona bimutendere- 
zenga. TA 

12 Era nato Isaya ayogera nti 

a Waliba ekikolo kya Yese, 

Era aimirira okufuga abamawa- 
nga; ` 

Oyo abamawanga gwebalisūbira. 

18 kra Katonda owokusubirwa aba- 
'Juze 'mweesanyu Iyona nemirembe 
olwoku'kiriza, mwe musu'kiriré- 
nga mu kusubira, mu manyi Go- 
mwoyo Omutukuvu. 

14 Era nange 'nze tntegêre'do dala 
cbya'mwe, baganda bange, nga na- 
"mwe mu'ju'de obulungi, mu'ju'de 

. okutegēra kwona, nga muinza 
nokubuliriragananga 'mwe'ka na 

15 'mwe'ka. Naye neyonge'de oku- 
guma katono okubawandikira, nga 
kuba'jukiza nate, * olwekisa kye- 

16 nawebwa Katonda, 'nze Wokube- 


135 


i Zab, 117. 


“Is 21.1, 
30. 

Kub. 8.5; 
22, 14, 


t 2 Pet. 1. 
12 


' yanga omuwereza wa Masiya Isa [2.7 


eri abamawanga nga nkolera e- 
njiri ya Katonda omulimu gwa 
kabona, vsadaka 'yabamawanga 
eryoke esimibwe ngetukuzibwa O- 
17 mwoyo Omutukuvu. Kale okwe- 
nyumiriza ninakwo mu Masiya Isa 
18 #mu bya Katonda. Kubanga si- 
ryang'anga kwogera kigambo kyo- 
na wabula a Masiya byeyankoza, 
d olwokuwulira kwabamawanga, mu 
19 kigambo ne mu kikolwa, ¢mu ma- 
nyi gobubonero nebyamagero, mu 
manyi Gomwoyo Omutukuvu; bwe- 
kityo okura mu Yerusalemi nokwe- 
tolola okutiika mu Iruliko, natūki- 
20 riza enjiri ya. Masiya; naye nga 
njagala ekitibwa (kino) okubilira- 
nga enjiri, si awayatulibwa erinya 
- lya Masiya, 'nemenga dokurzim 
21 ku musingi frys bene; naye nga 
. bwekyawandikibwa nti 
e Baliraba abatabulirwanga biga- 
mbobye, < 
-Era abatawulira balitegēra. :. 
22 Era /kyenavanga nziizibwa emi- 
rūndi emingi obuta'ja gyemuli: 
23 naye kakati, kubanga sikyalina 'ba- 
nga munsi zino, era kubanga okuya 
mu myaka mingi 9 nali njagala o- 
24 ku'ja gyemuli, wendigendera mu 
Esupaniya [kubanga nsūbira oku- 
balaba nga mpitayo, 'mwe! mumpe- 
rekereko (okuntūsa) eyo, bwendi- 
mala okubalabako nokubanyiwa 
25 katono] ;—naye kakati £ng'enda 


Eyerusalemi,okuwerezaabatukuvu. 


26 Kubanga! Abemakedoni Nabeakaya 
bisima okusololeza ebintu abavu 
abomubatukuvn abali Eyerusalemi. 

27 Kubanga bāsīima ; era nga bababa- 
nja. Kuba obanga abamawanga 
ba'sekimu ebyābwe ebyomwoyo, 
m bababanja okubawereza nate e- 


42Kol10. 
13, 15, 16. 
€ Is. 02. 15. 


J Bal 1.13. 


7 Bik. 19. 

2. 

i Bik.15. 3. 
k Bik. 19. 

21. 


11 Kol 16. 
1,2. 


2 Kol. 8. 
1; 9. 2, 12 


a1 Kol.9. | 
J 


28 byomubiri. Kale bwendimala e- | Bag. 6. 6 


E a 


136 ABALUMI. 

"Baf.4£.17. kyo, bwendibakwasiza dala ^ ebi- mu mu Mukama (wafe). Mula- 
bala ebyo, ndivayo, okuita ewa'mwe muse Perusi omwagalwa, eyakola 

“Bal 1.11. | 29 okugenda Esupaniya, 0 Era 'ma- emingi mu Mukama (wa- 
nyi nga bwendi'ja gyemuli, ndi'ja | 18 'fe). Mulamuse Lufo, eyalonde- 
mu mukisa gwa Masiya nga gutii- bwa mu Mukama (wa'fe), ne nyang, 
kiri'de. 14 ye M 

30 Era mbegairi'de, aboluganda, ku- Kerume, Patuloba, Ke 
; bwa Mukama wa'fe Isa Masiya, | ruma, nabol abali awamu 

P Bat.2.). | - Pnolwokwagala Kwomwoyo, oku- | 15 nabo. Mulamuse Firologo ne Yu- 

r 2 Kol. 1. fubiranga awamu nange mu ku- liya, Nereu ne mwanyina, ne Olu- 

1. 412 | 81 nsabira Katonda; #ndyoke mpone| mpa, nabatukuvu bona abali awa. 

12 Baa 3.2 mwabo abatawulira mu Buyudaya, | 16 mu nabo. /Mulamusagane no-|/1Peta 
nokuwereza kwange (kwentwala) kunywegera pea WA aa Ekanisa | 26 
Eyerusalemi kusimibwe abatuku-| zona eza zibalamusi za. 

32 vu; ndyoke nji je emali nesa-|17 Era mbegasri'dé, aboluganda, 

tYak.4.15. nyu tolwokwaga wa Katonda, mutunulirenga abo 9abaleta e-!?71Tim.6 

“2 Kol. 7. | 33 #mpu'mulire wamu namwe. Era SOET TE ' nebyokusitaza, | * 

Smi Katonda owemirembe aberenga na- itali bya kuigiriza kwemwaiga : 

16. ` 'mwe 'mwena. Amina. 18 t mubakubenga amabega abo. Ku- 283 

abali ng'anga abo si ba- | 6 14 
Adi 'du ba Mukama wa'fe Masiya, 
1 6 .MBATENDERA Foibe mwanyi- naye kba mbuto zābwe Nadya ake k Baf 119. 
na'fe, ye muwereza wekanisa e- 1 nebigambo eng nebyokun 1Tim 54 | 

“Bik. 18. | 2 yomu #Kenkulea: tmulyoke mu-| mya oka jeni l Lak 24 

ihatoo | ' mwanirize mu Mukama (wa'fe), | 19 ma ka era kabi. Kuba- 

i nga bwekigwani de abatukuvua, era nga o band pena kwa'mwe kwabuna 
mumubere mu kigambo kyona kya- mu bona. Kyenvu'de mbasanyu- 
lyetaga Byemuli” “kubanga naye kira 'mwe: naye njagala 'mwe o- 
ye nyini yabera 'baugi, era nange kuberinga ^" abagezi mu buliingi, | = Mat 16 
mwene. 20 era abasirusiru mu bubi. Era Si EL 

€ Bik.18. | 3 Mulamuse “Pulisuka ne Akula) Kàátonda owemirembe alibētenta | 15." 

2, 18, 26. abakolera awamu nange mu Masi- Setani wansi webigere bya'mwe i 

l 4 ya Isa, abāwayo obulago bwabwe | . mangu. 
olwobulamu bwange; besebaza 'nze Ekisa kya Mukama wa'fe Isa 
'nze'ka,era naye nekanisa zona eza- Masiya kiberenga na'mwe. 

41 Koli6 | 5 bamawanga: era (mulamuse) deka- | 21 ° Timoseo, akolera awamu nange, | ° nik 161. 

Bak. 4.15, | nisa eyomunyumba yabwe. Mula-| abalamusi'za; ne PLukio ne? Ya- |) Tumi? 

e1Kol16. muse Epaineto, gwenjagala, “kye soni ne ?Sosipateri, abekika kya | pik isa 

15. 'kibala ek aha TE be yani 22 nge. 'Nze Terutio, awandise e ° Bik 204 

6 Asiya eri iya. Mulamuse Ma- luwa eno, mbalamusi'za mu Muka- 
lyamu, eyebakolera 'mwe emirimu | 23 ma (wa'fe). iGayo, ansuza 'DZe|!1 Kal 
Temingi. Mulamuse Andulonikone| nekanisa yona, abalamusi'za. *E- | e 
Yuniya, abekika kyange, era abisi-| . rasuto, omuwanika wekibuga, aba. 
birwa awamu ninge, abamanyi mu lamusi'za, ne Kwaluto, owoluganda. 
batume, era abinsoka okubera | 25 Era woyo ainza okubanyweza | # Yud 4 





8 mu Masiya. Mulamuse Ampuliato, 
aar a kasang mu Mukama (wa'fe). 
ulamuse Ulabano, akolera awa- 

mu na'fe mu Masiya, ne Sutaku 
10 pdha asin Mulamuse Apere a- 
'kirizibwa mu Masiya. . Mubala- 
muse abomu (nyumba ya) Alisuto- 
11 bulo. Mulamuse Kerodioni, owe- 
-kika kyange. Mubalamuse abomu 
(myumba ya) Nalukiso, abali mu 
12 Mukama (wa'fe). Mulamuse Te- 
yufaina ne Terufosa abakola emiri- 


ngenjiri yange nokubilirwa kwa 
Isa Masiya bwebiri, ngekyama bwe- 


kibi'ku'dwa Yekyasirikirwa okuva 4 


mu biro ebyemirembe (nemirembe), 
26 naye #kakati kirabise nekitegeze- 


bwa amawānga gona mu byawa- | 12. 


ndikibwa bya bana' bi, nga bweya- 
. lagira Katonda ata'gwawo, olwo- 
27 kuwulira okuva mu ku'kiriza; Ka- 
tonda owamagezi omu ye'ka awe- 
bwanga ekitibwa kubwa Isa Masiya 
emirembe egita'gwawo. Amina. 


16. 29—16. 27. 


| 
| 
| 
pa 


| 
i 








1. 1-31. 





EBALUWA YA PAULO OMUTUME 
ERI 


ABAKOLINSO 


EYOLUBERYEBERYE. 


Pauro, eyaitibwa (okuba) omutu-, 
me wa Isa Masiya olwokwagala 


4 


nga Masiya teyantuma kubatiza, 
wabula okubilira enjiri: ysi mu 





y ol. 

a Bik. 18 2 kwa Katonda, ne 4 So'sene owolu- magezi ga bigambo, omusalaba gwa EE ii 

17. ganda, eri ekanisa ya Katonda eri Masiya gulemenga okuba ogwobwe- 

è Bik. 18.9. mu Kolinso, “abatukuzibwa mu Ma- rere. 

e Bal 1.7. siya Isa,cabaitibwa(okubajabatuku- | 18 Kubanga ekigambo ekyomusala- 

vu, wamu ne bona abakowola erinya ba bwe #busirusiru eri abo aba- |] kol.2 
lya Mukama wa'fe Isa Masiya mu bula; naye eri 'fe abalokoka ge |14. 

4 Bal.3.22; buli kifo, 4 ye (Mukama) wābwe era | 19 è mānyi ga Katonda. Kubanga = Kol. 2. 

10.12 | 3owafe: ekisa (kiberenga) gyemuli kyawandikibwa nti b Bal. 1.16 

nemirembe ebiva eri Katonda Kita- e Ndizikiriza amagezi gabagezi- |< Yob.5.12, 
'fe ne Mukama (wa'fe) Isa Masiya. gezi, 
4 Nebaza Katonda wange bulijo Nobukabakaba bwabakabakaba 
kulwa'mwe, olwekisa kya Katonda ndibu'gyawo. 
kyemwawerwa mu Masiya Isa; | 20 dOmugezigezi aluwa? omuwandisi | é Is 33.18. 
e2KoLa7. | 5 kubanga “mn buli kigambo mwa- aluwa? omuwakanyi owomunsi mu- 
ga'gawalira muye, mu kwogera kwo- no aluwa? e Katonda teyasiruwaza |° Ts. 4. 25. 
6 na ne mu kutegera kwona; /ngo- | 21 magezigansi?/Kubanga mu mageri | / Luk. 10. 
J2 Tim. 1. 2 : e 5 
8. kutegeza kwa Masiya bwekwa- Katonda ensi olwamagezi gayo |” 
7 nywezebwa mu'mwe: 'mwe obuta- Bwetategera Katonda, Katonda ni- 
webuka mu kirabo kyona; nga sima olwobusirusiru obwo kubii- 

? Bab. 3. 9 mulindirira #okubi'kalibwa kwa lira okwo oknlokola abo aba'ki- 

20. 8 Mukama wale Isa Masiya; era |22 riza. Kubanga #Abayudaya ba-|stuk n 

ad | kalibanyweza okutiisa ku nkome- saba obubonero, Nabayonani ba-|ie ` ` 

b 1 Bas. 3. rero, !obutabako kya kunenyeze- | 23 nonya amagezi: naye 'fe tubūlira 

13 bwa ku lunaku lwa Mukama wa'fe Masiya eyakomererwa, eri t Abayu- |; Ts 8. 14. 

!1 Bas. 6. | 9 Isa Masiya. ™ Katonda mwesigwa, daya nkonge, neri abamawanga | Mat. 1). 6. 

= In. 49. 7 eyabaisa okuingira mu #ku'sekimu | 24 busirusiru; naye eri abo abaitibwa 

1 Bas 54. Kwomwanawe Isa Masiya Muka- Abayudaya era Nabayonani, Masi- 

~ Tok. 16. ma wa'fe. ya kamanyi ga Katonda, era ! ama- | » Bal. 1.4, 

10 Naye mbegairira, aboluganda, | 25 gezi ga Katonda. Kubanga obnsi- | 16 
olwerinya lya Mukama wa'fe Isa rusiru bwa Katonda businga aba- |'Bak. 23 
P f Masiya, 'mwena ° okwogerānga o- ntu amagezi; nobunafu bwa Kato- | ” 
aKol 13 h x Soa 
n. bumu, 'sō okwawukana kulemenga nda businga abantu amānyi. 
okuba mu'mwe, naye muga'tirwë- | 26 Kubanga mutunulire okuitibwa 
nga dala mu magezi gamu ne mu kwa'mwe, aboluganda, ™ ngabama- | > gok. ", 
11 kolowoza kumu. Knbanga nabii- pezi agomubiri si bangi (abaiti- | 48. 
lirwa ebifa gyemuli, baganda ba- bwa), abamanyi si bangi, abekiti- 
nge, abo abomu (nyumba) ya Ku- |27 bwa si bangi: naye * Katonda ya- |» mat, 1. 
loe, ngeriyo enyombo mu'mwe. londa ebisirusiru ebyensi, abage- | 25. 
12 Kyenjoge'de kye kino nti bnli mu- zigezi abakwase ensonyi; era Ka- | Yak. 2 6. 
ntu mu'mwe ayogera nti 'Nze ndi tonda yalonda ebinafu ebyensi, a- 

P Bik. JA wa Paulo; nange wa ? Apolo; nā- | 28 kwase ensonyi ebyamānyi; nebi. 

24; 19.1. nge wa "Kefa; nange wa Masiya. kopi byensi nebinyomebwa Kato- 

”Yok.1. | 13 s Masiya ayāwulidwamu? Panlo nda yabironda era nebitaliwo, a. 

TE WA yakomererwa kulwamwe? oba | 29 'gyewo ebiriwo: omubiri gwona 

mwabatizibwa okuingira mu linya! gulemēnga okwenyumiriza mu ma- 
14 lya Panlo? Nebaza Katonda kuba- “30 so ga Katonda. Naye kubwoyo 
nga sibatizinga muntu yena mnu- 'mwe muli mn Masiya Isa, eyafuka 

t Bik. 14. 8 'mwe, wabnla ' Knlisnpo ne ” Gayo; amagezi pyetnli oknva eri Katonda, 

“Rali | l5 omuntn yena alemenga okwogera, era nobhutūkirivn, °nokutnknzibwa. |? Yok. 17. 
KA, nga mwahatizihwa okningira mu 31 Pnokununalibwa: nga bwekyawa- | Papay | 
j 16 linya lyānge. Era nabatiza nenyn-'©  ndikibwa nti "“Eyenynmiriza. ve- | syarga, 
| wiKolie | mba ya © Sutefana: nate simanvi' nyumiririzenga mu Mukama. 24. - 


| kosi 117 nga nabatiza omnlala yena. Kuba-. | 


5—3 








| 





UU a e a AA PA AA A KA A NA ANA NANA A NANA AA aa AE  ——————————————— —————————————.—i——simao—— 


138 


saKol 19. 
J0; 31.6. 


> Daf. 3.8 
“Bik. 18.1. 
d Bag. 4.13. 


<2 Pet. 1. 
16. 
51 Bas.1.5. 


“ Yok. 16. 
14. 


P Yer.17.8. 
? Bal. 11. 


33, H. 
“Bal. 6. 18. 


t2 Pet. 1. 
16. 


“ Mat. 16. 
23. 


“ Bal. 8. 5- 
7. 


Y Nge.28 B. 


#Yobh. 158. 
Is. 40. 13. 


“ Yok. 13. 
15. 


a Beb.”. 13. 
3 Pet.22. 


1 ABAKOLINSO. 


NANGE, aboluganda, bwena'ja gye- 
muli, “ sa'ja na manyi mangi age- 
bigambo oba amagezi nga mbabilira 
2 ekyama kya Katonda. Kubanga na- 
malirira obutamanya kigambo mu- 
'mwe, b wabula Isa Masiya era oyo 
3 eyakomererwa. Nange “naberanga 
na'mwe “mu bunafu ne mu kutya 
4 ne mu kukankana okungi. Nekiga- 
mbo kyange nokubulira kwange 
etebyabanga mu bigambo ebyama- 
gezi ebisendasenda, “wabula mu 
5 kutegeza Kwomwoyo namanyi: 0- 
ku'kiriza kwa'mwe kulemênga oku- 
bera mu magezi gabantu, wabula 
g mu manyi ga Katonda. 
6 Naye amagezi tugogera mwabo 
tabatūkirira: naye amagezi agatali 
mu mirembe gino, era agatali ga 
ulu abomumirembe gino, aba- 
7 'gwāwo: naye twogera amagezi 
ga Katonda mu kyama, gali agaki- 
—sibwa, * Katonda geyalagira e'da 
- ensi nga tezinabawo olwekitibwa 
8 kya'fe: labakulu bona abomuinire- 
mbe gino gebatategeranga nomu: 
kuba m singa bigategera, tebandi- 
'komere'de Mukama wa kitibwa : 
9 naye nga bwekyawandikibwa nti 
n Eriso byeritalabangako, nokutu 
byekutawuliranga, 
Nebitaingiranga mu mutima gwa 
muutu, 
Byona Katonda byeyategekera a- 
bamwagala. 

100 Naye 'fe Katonda yatubibi'kulira 
Kubwomwoyo: kubanga Omwoyo 
anonya byona era nebitategêrekeka 

11 cbya Katonda. Kubanga muntu ki 
ategura ebyomuntu P wabula omwo- 
A gwomuntu oguli muye? rera 

wekityo nebya Katonda siwali abi- 
tegra wabula Omwoyo gwa Kato- 

12 nda. Naye 'fe tetwawebwa mwoyo 
gwa nsi, wabula somwoyo oguva 
eri Katonda, tulyoke tutegêrenga 

13 Katonda byatuwa obuwa. t Nokwo- 
gera twogera ebyo, si mu bigambo 
amagezi gabantu byegaigiriza, wa- 
bula Omwoyo byaigiriza ; bwetuge- 
rageranya ebyomwoyo nebyomwo 

14 yo. “Naye (omuntu) owomu'ka 
(obn'ka) ta'kiriza bya Mwoyo gwa 
Katonda: kubanga bya busirusiru 
gyali; wera tainza kubitegera, ku- 

16 banga bikeberwa na mwoyo. #Na- 

e (omuntu) owomwoyo akebera 

yona, naye ye ye nyini takeberwa 
muntu yena. #Kubanga ini eyali 
atege de okulowoza kwa Mukama 
(wa'fe), okumuigiriza? a Naye 'fe 
tulina okulowoza kwa Masiya. 


3 NANGE, aboluganda, sainza kwoge- 
ra na mwe ngabomwoyo. naye nga- 
bomubiri, “pgabana abawere mu 

2 Masiya. Nabanywesa mata, 'sō 


Aa a  — 


-— omn La æ — AI matag t — -—e —— — .. 


si 'mere; kubanga mwali temuna- 
3 giinza: naye era ne kakano temu- 
nagiinza; kubanga mukyali ba muu- 
biri: kubanga mu'mwe bwemulimu 
obu'gya nokuyomba, temuli ba mu- 
biri, era temutambula ngabantu 
4 (obuntu)? Kubanga omuntu bwa- 
yogera nti 'Nze ndi wa Paulo; no- 
mulala nti "Nze ndi wa Apolo; nga 
5 temuli bantu (buntu)? Kale Apolo 
kye ki? ne Paulo kye ki? Bawere- 
za ababa'kirizisa ; era ¢ buli muntu 
nga Mukama (wa'fe) bweyamuwa. 
6 'Nze dnasiga, “Apolo nafukirira ; 
7 naye /Katonda ye yakuza. Kale 
bwekityo 9 asiga si kintu, newaku- 
ba'de afukirira; wabula Katonda 
8 akuza. Naye asiga nafukirira bwe 
bumu: naye “buh muntu aliwebwa 
emperaye ye ngomulimugwe ye 
9 bweguliba. Kubanga £ Katonda tu- 
li bakozi ba'ne: muli nimiro ya 
Katonda, (muli) inyumba ya Ka- 
tonda. 

10 Ngekisa kya Katonda bwekiri 
kyenawebwa, ngomukoza wabazi- 
mbi owamagezi nasima m omusingi; 
nomulala nazimbako. Naye »” buli 
muntu yekumenga bwazimbako. 

11 Kubanga tewali muntu ainza kusi- 
ma musingi mulala wabula ogwo 
oogwasimibwa, Pye Isa Masiya. 

12 Naye omuntu yena bwazimbinga 
ku musiugi ogwo zaibu, feza, amai- 
nja agomuwendo omuugi, emiti. e- 

13 subi, ebisasiro; omulimu ogwa buli 
muntu gulirabisibwa: kubanga olu- 
naku luli "Juligwolesa, kubanga gu- 
libi'kulirwa mu muliro; nomuliro 
gwe nyini gulikema omulimu ogwa 

14 buli muntu bwegufanana. Omuli- 
mu ogwa buli muntu gweyazimbako 
bweguliberawo, aliwebwa empera. 

15 Omulimu ogwa buli muntu bwegu- 

lyökebwa, alifirwa; naye ye ye nyi- 

ni alirokoka; “naye bwati, kuita 
mu muliro, 

t Temumanyi nga muli yekalu ya 
Katonda, era nga Omwoyo gwa Ka- 
17 tonda abera mu'mwe? Omuntu ye- 
na bwazikirizinga yekalu ya Kato- 
nda, Katonda alimuzikiriza oyo; 
kubanga yekalu ya Katonda ntuku- 
vu: ye 'mwe. 

uOmuntu yenateyerimbanga. O- 
muntu yena bweyerowozinga oku- 
ba omugezi mu'mwe mu mirembe 
gino, afukênga musirusiru, alyoke 
19 afuke omugezi. Kubanga amagezi 

agomunsi muno bwe busirusiru eri 
Katonda. Kubanga kyawandikibwa 
` nti Y Akwasa abagezi enkwe zābwe: 

20 era nate nti y Mukama ategera e- 
mpaka ezabagezi nga tezirimu. 

21 Omuntu yena kyavanga alema o- 

22 kwenyumiriza mu bantu. Kuba. 
nga #byona bya mwe; oba Paulo, 
oba Apolo, oba Kefa, oba ensi, oba 


16 


18 





2. 1—3. 2. | 


l Bef. 2 X. 
1 Pet. 2.3. 


= Bal 13 
mm. 

Kub. 21. 
ld 
lPFPet 4 
IL 

“Ta 24 14, 
lag 1.5. 
P Bel. 4. 


”1 Pet. Li. 


3. 23—5. 13. 


è Nge. 21.3. 
“ Kub. 20. 
12. 
41 Kol. 3. 
13. 


“ Bal. 2.29. 
2Kuol.3.10. 


J Bal 12.3. 








obulamu, oba okufa, oba ebiriwo, 
oba ebigenda okubawo ; byona bya- 
23 'mwe; ana'mwe ba Masiya; ne 

Masiya wa Katonda. 
4. OmMuNnNTU atulowozenga bwati, nga 
tuli bawereza ba Masiya era 2aba- 

2 wanika bebyama bya Katonda. Era 
wano kigwanira abawanika, omu- 
ntu okulabikanga nga mwesigwa. 

8 Naye ku'nze kigambo kitono nyo 
'mwe okunsalira omusāngo, o 
omuntu (yena): era nange 'nze'ka 

4 sesalira musango. Kubanga sema- 
nyiko kigambo; naye ekyo teki- 
mpesa butūkirivu: naye ansali 
omusāngo ye Mukama (wa'fe). 

5 c Kale temusalanga musango gwa 
(kigambo) kyona, ebiro nga te- 

inatūka, okutūsa Mukama (wa- 
'fe) Iwali'ja, dalimulisa ebikweke- 
bwa ebyomukizikiza, era alirabi- 
sa okutesa okwomumitima ; ¢ buli 
muntu nālyoka awebwa etendolye 
eri Katonda. 

6 Naye ebyo, abol da, mbigere- 
'de ku'nze ne Apolo kulwa'mwe; 
Jmulyoke muigire ku'fe obutaitirira- 
nga mu byawandikibwa; omuntu 
yena alemenga okwegulumiza olwo- 

7 mu okusinga omulala. Kubanga a- 
kwawula yani? era 70lina ki kyotā- 
webwa? naye okuwebwa obanga 
wawebwa, kiki ekikwenyumirizisa 

8 ngatiwebwa? Mumaze oku'kuta, 
imumaze okuga'gawala, mwafuga 
nga bakabaka awatali 'fe: era mu- 
bera kufuga nandyaga'de, era na'fe 
tulyoke tufugire wamu na'mwe. 

9 Kibanga ndowoza nga Katonda 'fe 
abatume yatwolesa enkomerero 
kngabatalema kufa: kubanga itwa- 
fuka ekyerolerwa ensi ne bamalaika 

10 nabantu. 'Fe tuli = basirusiru ku- 
bwa Masiya, naye 'mwe muli bage- 
zigezi mu Masiya; 'fe tuli banafu, 
naye 'mwe muli ba manyi; 'mwe 
muli ba kitibwa, 'fe tuli ba kunyo- 

11 mebwa. Era nokutusa ekisêra ki- 
no, tuliimwa enjala era nenyonta, 
era tuba bwerere, era ntukubibwa 

12 ebikonde, era tetuliko wa'fe; era 
otukola emirimu nga tutegana ne- 
mikono gya'fe: Pbwetuvumibwa, 
tusabira omukisa; bwetui'ganyizi- 

18 bwa, tugumikiriza; bwetuwairizi- 
bwa, twegairira: twafuka ngebisa- 
siro ebyensi, empitambi eza byona, 
okutūsa kakano. 

14 Ebyo sibiwandika kubakwasa 
nsonyi, wabula okubabūlirira nga- 

15 bina bange abāgalwa. Kuba ne- 
wakuba'de nga mulina abaigiriza 
kakumi mu Masiya, naye temulina 
bakita'mwe bangi; ku 'nze 
nabaziza enjiri “mu Masiya Isa. 

16 Kyenva mbegairira sokungobererā- 

17 nga. Kyenva ntuma 'Timoseo gye- 


1 ABAKOLINSO. 


20 miza 'so si kigambo kyabwe. 


5 


10 si (kwewalira) dala abenzi 


12 ye. 
13 omusango abali ebwêru? 


muli # ye mwana wange omwagalwa 
omwesigwa mu Mukama (wa'fe), 
aliba'jukiza amakubo gange agali 
mu Masiya, nga bwenjigiriza yona 


18 yona mu buli kanisa. Naye alo 
owoza) 


abalala abegulumiza (nga 
nga 'nze sigenda ku'ja gyemuli. 


19 w Naye ndija j ks mangu, 


y Mukama (wa'fe) bwalyagala; era 
ndimanya amānyi gābwe abegulu- 
Ku- 
banga zobwakabaka bwa Katonda 


tebuli mu kigambo, wabula mu miä- | > 
21 nyi. Mwagalako ki? nji'je gyemu- 


li nomu'go, oba mu kwagala ne mu 
mwoyo ogwobuwombefu ? 


NOKUGAMBA bagamba nga mu- 
'mwe mulimu obwenzi, era obwe- 
nzi bwebutyo 4 obutali ne mu ba- 
mawanga, tomuntu okubera ne 
2 cmukazi wa kitawe. Na'mwe mwe- 
umizi'za, 'so 4 temwanakuwala 
unakuwazi, oyo eyakola ekikolwa 
ekyo alyoke a'gyibwe wakati mu- 
8 'mwe. “Kubanga 'nze bwesibayo 
mu mubiri naye nga. ndiyo mu 
mwoyo, 'maze okusalira omusingo 
oyo eyayõnöna ekyo bwatyo, mu 
4 linya lya Mukama wa'fe Isa, 'mwe 
nga mukung'anye nomwoyo gwange 
awamu /namänyi ga Mukama wa- 
'fe Isa, sokuwayo ali bwatyo eri 


. 5 Setani omubiri okuzikirizibwa, o- 


mwoyo gulyoke gulokoke ku Junaku 
6 lwa Mukama (wa'fe) Isa. Okwe- 
nyumiriza kwamwe si kulingi. 
Temumanyi #ngekizimbulukasa e- 
kitono kizimbulukusa ekitole kyo- 
7na? Mu'gyemu ekizimbulukusa 
ekye'da, mulyoke mnbere ekitole 
ekigya, nga temulimu kizimbulu- 
kusa. Kubanga era £Nokuitako 
8 kwa'fe kwa'tibwa, (ye) ! Masiya: 
kale m tufumbe embaga, "si na ki- 
zimbulukusa ekye'da, newakuba'de 
nekizimbulukusa ekye'tima nobubi, 
wabula nebitazimbulukuswa ebyo- 
butali bukūsa namazima. 
9 Nabawandikira mu baluwa yā- 
nge ° obutega tānga na benzi; ('sō) 
i abomu- 
nsi muno, oba abegombi nabanya- 
zi, oba abasinza ebifananyi; kuba- 


11l nga bwekityo kyandibagwani'de 


P okuva munsi: naye kakano mba- 
wandikira obutega'tanga (naye), 
r omuntu yena aitibwa owoluganda 
bwabanga mwenzi, oba mwegombi, 
oba asinza ebifananyi, oba muvumi, 
oba mutamivu, oba munyazi; ali 
bwatyo newakuba'de okulyinga na- 
Kubanga nfayo ki okusalira 
'Mwe 
temusalira musango ba munju, na- 
ye abebweru Katonda yabasalira 
omusango?  #Omubi oyo mumu- 
'gye mu'mwe. 


139 





*1 Tim. 1. 
2 


9 Bef. 5. 3. 
b Ma. 27. 
20. 

12. 

42 Kol”. 
7, 10. 
“ Bak. 2. 6. 


J Yok. 2. - 
23. 


3Kol 210. 
# Yob. 2.8. 
1 Tim. 1, 
20. 


i1 Kol. 16. 
32. 
Bag. 5. 9. 


P Yok. 17. 
16. 


Nak 18. 
2 Bas. 3. 6. 


Ma 17.7; 
2 n, 
3. l 


ĖS e e a AAA, a e e ee a pm e 








1 ABAKOLIN SO. 16. 


ena ku' mwe bwaba ne- 


140 














OMUNTU 
kigambo ku mu'ne, ayang'anga 0- 


koug omuntu kyakola kiri ngela gi 
lu ku mubiri; naye ayenda zaa 





kuwoleza ensonga abatali batūkiri- | 19 la ekibi ku mubirigwe ye. ba zi Kol & 
2 vu, ’sō si eri abatukuvu? Oba te- 1 temumanyi ngomubiri A a REN 
“ Dan. 7 mumanyi 4 ngabatukuvu be balisa- ye yekalu Yomwoyo Omutukuvu TA 
Mata. lira ensi omusingo? era obanga ali mu'mwe, gwemulina eyava eri | g. 
Zi. ensi 'mwe muligisalira omusingo, Katonda ? Y na'inwe temuli kubwa- | 1 Kol. 7. 
' temusanira kusala nsonga entono | 20 'mwe; kubanga ? mwagulibwa na Ba 213 
| èYud.6. | 3enyo? Temumanyi nga >? tulisali- muwendo : kale mugulumizênga Beb, 9 12 
ra bamalaika omusango? tulirema | Katonda mu mubiri gwa'me. ar 
tutya okusala emisango egyomu- 2 Pet 21. 
4 bulamu buno? Kale bwemuba no- 7 Naye kwebyo byemwampandikiri. | #9% 34 
kusala emisango egyomubulamu ra; kirungi omusaja obutakwata- 
buno. abanyomebwa mu kanisa abo | 2 nga ku mukazi. Naye, olwobwe.- 


5 bemutekawo? Njoge'de kubakwa- 
sa nsonyi. Kikoleka bwekityo o- 
butalabikanga mu'mwe omuntu o- 
mu owamagezi, anainzanga okusa- 

6 lira bagandabe ensonga, naye owo- 
luganda awoza nowoluganda, era 
ne mu maso gabwe abatali ba'kiri- 

7za? Naye era bwemutyo mumaze 


nzi, buli musaja aberenga ne mu- 
kaziwe ye, na buli mukazi aberenga 
8 ne musajawe ye. a Omusaja asa- 
sulênga mukaziwe ekyo ekimugwā- 
nira; era nomukazi asasulenga 
4 bwatyo omusaja. Omukazi tafuga 
mubirigwe ye, wabula musajawe: 
era nomusaja bwatyo tafuga mubi- 


okubako akabi, kubanga mulina | 5 rigwe ye, wabula mukaziwe. > Te- 


emisango 'mwe'ka na 'mwe ka. mu'mang'ananga, wabula mpozi| Yo 216 
€ Nge. 20 c Lwaki obutamala gakolwanga bu- nga mulaginye ekisera, mulyoke | Zek. 7. 2 

bi? lwaki obutamala galyazama- muberenga ne'banga eryokusabira- kaz 
Mat 563 | B nyizibwānga? Naye be nyini mu- mu, ate mulyoke muberenga wamu, 
1 Bas.5.15. kola bubi, mulyazamanya, era 4 na- c Setani alemenga okubakema o- |“! Bas 3 

, g! Bus ii 9 boluganda. Oba temumanyi nga- | 6 Iwobuteziiza bwa'mwe. Naye ebyo ka 

batali batūkirivu tebalisikira bwa- mbyogera nga nzi'kiriza bu kiriza, 

kabaka bwa Katonda? Temuli- | 7 (806) siteka teka. Naye dnandya- < Bik 35 
< Bag.5.21 mbibwanga : ¢ newakuba'de abaka- ga'de abantu bona okuberanga “nga | 22 ikas 
Bef. 5. d ba, newakuba'de abasinza ebifana- 'nze. Naye/buli muntu alina eki- | 5. 
kuo uyi, newakuba'de abenzi, newaku- | . rabokye ye, ekiva eri Katonda, o- | / Mat 19. | 
18. ba'de abafūka abakazi, newakuba- mulala bwati, nomulala bwati. la 


Ensas a j 18! Mwew alenga obwenzi. 


'de abalya ebisiyaga, newakuba'de 
10 aba'bi, newakuba'de abegombi, ne- 

wakuba'de abatamivu, newakuba- 

'de abavumi, newakuba'de abanyazi, 

tebalisikira bwakabaka bwa Kato- 
11 nda. Era /abamu ku 'mwe mwali 
ngabo: naye 7 mwanazibwa, naye 
mwatukuzibwa, naye mwawebwa 
obutūkirivu olwerinya Iya Mukama 
(wa'fe) Isa Masiya, Nolwomwoyo 
gwa Katonda wa fe. 

i Byona birūngi gyendi; naye 
byona tebinsanira. Byona birangi 
gyendi ; naye 'nze sigenda kufugi- 
13 bwanga kyona kyona. k Ebyoku- 

lya bya lubuto, nolubuto lwa bya 
kuiva: naye Katonda alibi' gyawo 
byombiriri. Naye omnbiri si gwa 
bwenzi, naye 'gwa Mukama (wa- 
'fe); mne Mukama (wa'fe) avunina 
14 omnbiri: era * Katonda yazukiza 
Mukama (wa'fe), era na'fe alituzu- 
15 kiza ?olwamanyige. Temumanyi 
P ngemibiri gya'mwe bye bitundu 
bya Masiya ? kale nzirirenga ebitii- 
ndu bya Masiya mbifule ebitūndu 
16 byomwenzi? Kitalo. Oba temu- 
manyi ngeyega'ta nomwenzi gwe 
mubiri gumu? kubanga ayogera 
nti “ Bombiriri banaberanga omu- 
17 biri gumu. Naye :#evegata ne 
Mukama (wa'fe) gwe mwoyo gumu. 
Buli kibi 


12 


8 Naye abatanafumbiriganwa ne 
ba'na'mwandu mbagamba nti Ki- 

9 ringi bo okuberanga nga 'nze. Na- 
ye 4 obanga tebainza kweziiza, bafu- 
mbiriganwenga: kubanga kye ki- 
Tungi okufumbiriganwanga okusi- 
10 nga okwakanga. Naye abimala o- 
kufumbiriganwa mbalagira, 'so si 
11 'nze wabula Mukama (wa'fe), io- 
mukazi obutanobānga musajawe 
(naye okunoba bwanobinga, abè 

a awo obutafumbirwān oba 

ganenga ne musajawe ; era 

apokea ii obutalekangayo mukazi- 

12 we. Naye abalala mbagamba 'nze, 
si Mukama (wa'fe): owoluganda 
yena bwabanga nomukazi ata 'kiri- 
za, omukazi bwatabagananga naye 

18 okubera naye, tamulekingayo. No- 
mukazi bwaberinga nomusaja ata- 
'kiriza, naye bwatabagananga naye 
okubera naye, tanobānga musaja- 
14 we. Kubanga omusaja ata'kiriza 
atukuzibwa na mukazi, nomaukazi 
ata'kiriza atukuzibwa na wa Juga- 
nda : singa tekiri bwekityo, £ aba- 
na ba'mwe tebandiba'de balongofu; 

15 naye kakano batukuvu. Naye ata- 
'kiriza bwayawukananga, ayawu- 
kane: owoluganda omusaja oba 
mukazi tali ma bu'du mu (bigambo) | 
ebiri bwebityo: naya Katonda ya. 
16 tuitira i mirembe. 


: Bal 32 
Kubanga, gwe | is 






























7. 37-38. 12. 


ya Pet. 3. 


" Bag. 5. 2. 
° Bag.6.15. 
P Yok. 15. 
14. 


? Yok. 8, 
38. 

Bal. 6. 18, 
22 

Fir. 14. 
“1 Kol. 6 


1 Pet. 1.38, 
19. 


1Tim.1. 
16. 

” 1 Tim. 1. 
19. x 


wa Pot 4 


#1 Kol 9. 
18. 

Yak 4 

1 Yok. 2, 
“1 Tim, b, 
5, 


6 Luk. 10. 
40 neb. 





omukazi, omanyi otya nga m toli- 
rokola musajawo? oba, 'gwe omu- 
saja, omanyi otya nga tolirokola 

17 mukaziwo? Kino kyo'ka, buli mu- 
ntu nga Mukama (wa'fe) bweyamu- 
gabira, buli muntu nga Katonda 
bweyamuita, atambulenga bwatyo. 
Era bwendagira bwentyo mu kani- 

18sa zona. Omuntu yena yaitibwa 
nga mukonole? tafukanga atali 
mukomole. Omuntu yeua yaitibwa 
nga si mukomole? 2 takomolebwā- 

19 nga. 90Okukomolwa si kintu, uo- 
butakomolwa si kintu, ? wabula o- 
kukwatanga ebiragiro bya Katonda. 

20 Buli muntu aberenga mu kuitibwa 

21 kweyaitirwamu. Waitibwa ngoli 
mu'du? tokyeralikirirānga: naye 
okuinza bwoinzanga okuwebwa e- 
'dembe, wakiri oberenga . nalyo. 

22 Kubanga mu Mukama (wa'fe) eya- 
itibwa nga mu'du, awebwa r Muka- 
ma (wa'fe) e'dembe: bwatyo eya- 
itibwa nga wa 'dembe ye mu'du wa 

23 Masiya, #Mwagulibwa na muwe- 
ndo; temufiikanga ba'du ba bantu. 

24 Aboluganda, okuitihwa buli muntu 
kweyaitirwamu, aberenga mwokwo 
wamu ne Katonda. 

25 Naye ebyokubawala sirina kira- 
giro kya. Mukama (wa'fe): naye 
mbagamba bwendowoza ngomuntu 
Mukama (wa'fe) t gweyasasira ~ o- 

26 kubera omwesigwa. Kale ndowoza 
kino okubera ekirungi olwokubona- 
bona okwa kakano, nga kiriingi o- 

27 muntu okubera nga bwali. Wasi- 

- bibwa nomukazi? tononyanga ku- 
sumululwa. Wasumululwa ku mu- 

28 kazi? tononyanga mukazi. Naye 
okuwasa bwowasanga, nga toyono- 
nye; nomuwala bwafumbirwanga, 
nga tayononye. Naye abali bwe- 
batyo banaberanga nokubonabona 

29 mu mubiri : nange mbasasira. Na- 
ye “kino kyenjogera, aboluganda, 
nti Ebiro biimpawa de, okutanula 
kakano abalina abakazi habc nga- 

30 batalina ; era nabo abakaba (babe) 
ngabatakāba ; nabo abasanyuka 
(babe) ngabatasanyuka ; nabo aba- 


91 poa (babe) ngabatalina; nabo a- 


akoza ebyomunsi (babe) Y ngaba- 

” tabikoza bubi: kubanga žengeri e- 
82 yomunsi muno e'gwawo. Naye 
njagala 'mwe obnteralikiriränga. 
a Atali mufumbo yeralikirira bya 
Mukama (wa'fe), bwanisanyusanga 

33 Mukama (wa'fe): naye omufumbo 
yeralikirira bya munsi, bwanasa- 
34 nyusinga mukaziwe. Era waliwo 
enjiwnlo afumbirwa nomuwala. 
Atafumbirwa > yeralikirira bya Mu- 
kama (wa'fe), aberenga mutukuvu 
omubiri nomwoyo: naye afumbi. 
rwa yeralikirira bya munsi, bwana- 

35 sanyusanga mnsajawe. Njoge'de 
ekyo olwokubagasa "mwe be nyini; 


1 ABAKOLINSO. 





si Iwa kubatega kyambika, wabu- 
la olwobulungi era mulyoke muwe- 
rezenga Mukama (wa'fe) obutatega- 

36 nanga. Naye omuntu bwalowoza- 
nga nga takola bulungi muwalawe, 
obanga aitiri de obukulu, era oba- 
nga kigwana okubera bwekityo, a- 
kolenga nga bwayagala; tayonona; 

37 bafumbiriganwe. Naye oyo anywē- 
ya mu mutimagwe, nga tawalirizi- 
bwa, naye ngainza (okutūkiriza) 
bwayagala ye, era nga yamalirira 
kino mu mutimagwe okukiimanga 

38 muwalawe, alikola bulūngi. “Kale 
afumbiza muwalawe akola bnlū- 
ngi; era naye atalifumbiza yalisi- 

39 nga okukola obulūngi. “4 Omukazi 
asibibwa musajawe ngakyali mula- 
mu; naye musajawe bwaba nga ye- 
base, nga wa busa afumbirwenga 
gwayagala; ekyo'ka mu Mukama 

40 (wafe). Naye bwaberanga nga 
bwali, bwasinga okuberanga nomu- 
kisa, nga 'nze bwendowoza: era 
ndowoza nga nange nina Omwoyo 
gwa Katonda. 


8 Naye 4 kwebyo ebiwebwa eri ebi- 
fananyi: tumanyi nga tulina 'fena 
b okutegēra. Okutegera kwegulu- 
mizisa, naye okwagala kuzimba. 
2cOmuntu bwalowozanga ngaliko 
kyatege'de, nga tanategera nga 
3 bwekimngwanira okutegera; naye 
omuntu bwayagala Katonda, doyo 
4 ategerwa ye. Kale ku knlyanga e- 


biwebwa eri ebifananyi, tumanyi |' 


e ngekifananyi si kintu munsi, era 
nga/ tewali Katonda (omulala) wa- 
5 bula omu. Kuba newakuba'de nga 
waliwo #4 abaitibwa bakatonda, oba 





141 





€ Beb. 13.4. 


4 Bal 7. 2. 


“2 Kol. 6 
14 


“ Bik. 15. 


b Pal. 14 
14, 22. 


f1 Kol.13. 
8, 9, 12. 


. mu 'gulu, oba munsi; nga bwewa- |. 


liwo bakatonda abangi nabāmi a- 
6 bangi; naye “gyetuli waliwo Ka- 
tonda omu, Kita'fe, komuyva byona, 
na'fe tuli kubwoyo; ne ! Mukama 
(wa'fe) omu, Isa Masiya, ™ abe'sa- 
7 wo byona, era atube'sawo 'fe. Na- 
e okutegera okwo tekuli mu bantu 
na: naye abalala, kubanga ba- 


manyira ebifananyi okutūsa kaka- $ 


- no, balya ngekiwere'dwa eri ekifa- 
nanyi; nomwoyo gwabwe, kubanga 

8 manafu, ” gubera nempitambi. Na- 
ye ekyokulya tekitusimisa eri Ka- 
tonda : era bwetutalya tetuwêébuka : 

9 era bwetulya tetweyongerako. Na- 
e mwekumenga mpozi obuinza 

wa mwe obwo bulemenga okuba 

-10 enkõnge eri abanafu. Kubanga o- 
muntu bwakulaba 'gwe alina oku- 
tegera ngotu'de ku 'mere mn sabo 
lyekifananyi, omwoyo gwoyo, bwa- 

ba nga munafu, teguliguma kulya 

11 ebiwebwa eri ebifanauyi? Kuba- 
nga omunafu abula olwokntegera- 
kwo, owoluganda Masiya gweyafiri- 

12 ra. Era bwekityo, ?bwemwonona- 








? Bal. 14. 
21. 





“4 Bik.9.18. 
2 Tim. |. 


16. 
1 Pet. 5. 2. 


# Ma. 25. 4. 
1 Tim. 5. 
18. 


m? Tim.2. 
6. 


" 15. 
Bag. 6. 6. 


"9 Kol. 11. 
7, 9. 


P Lev. 6. 
16, 28. 
Ma. 18. 1. 
E 


? Bag. 6. 6. 
1 Tim. 5 
17. 


t Bag. 2.7 
Baf. 1. 17 
Bak. 1. 28. 


nga aboluganda, era nemufumita o- 
mwoyo gwabwe, bweguba nga mu- 
18 nafu, nga mwonona Masiya. Kale, 
obanga ? ekyokulya kyesitaza mu- 
ganda wange, siryenga nyama emi- 
rembe gyona, 'nemenga okwesitaza 
muganda wange. 


aSrrı wa 'dembe? siri mutume? 

b salaba Isa Mukama wa'fe? 'mwe 
temuli mulimu gwange mu Muka- 
ma (wa'fe)? obanga siri mutume 

2 eri abalala, naye ndi (mutume) eri 
'mwe: kubanga 'mwe “kabonero 
kobutume bwange mu Mukama 

8 (wa'fe). Bwempoza bwenti eri abo 
4 abankemereza. Tetulina buinza 
5 okulyanga nokunywanga? Tetuli- 
na buinza okutwalanga omukazi 
owoluganda awamu na'fe, era nga- 
batume abalala, ne dhagandh ba 

6 Mukama (wa'fe), ne “Kefa. Oba 
'nze 'nze'ka ne Balunaba /tetulina 

7 buinza obutakolanga (mirimu)? sA- 
ni agenda okutabala yona yona na- 
tabaza ebintubye ye? fani asimba 
olusuku natalya ku 'mere yamu? 
oba kani alūnda ekisibo natanywa 

8 ku mata gekisibo? Ebyo njogera 
bya buntu? oba era namateka te- 

9 gogera bwegatyo? Kubanga kya- 
wandikibwa mu mateka ga Musa 
nti ! Togisibanga kamwa ente nge- 
10 wula. Katonda alowoza bya nte? 
oba nyopo kulwa'fe 'fe'ka? Ku- 
 banga kyawandikibwa kulwa'fe: 
kubanga malima kimugwānira o- 
kulima ngasūbira, era nawūla (ki- 
mugwanira) okuwūla ngasūbira o- 
11 kuwebwako. " Obanga 'fe twaba- 
sigamu ebyomwoyo, kitalo 'fe 
bwetulikungula ebya'mwe ebyomu- 
12 biri? Obanga abalala balina obu- 
inza obwo ku'mwe, 'fe tetusinga 
bo? oNaye tetwakoza buinza o- 
bwo; naye tugumikiriza byona, tu- 
lemenga oknleta ekiziiza enjiri ya 
13 Masiya. P'Temumanyi ngabo aba- 
wereza ebitukuvu balya (ku) byo- 
muyekalu, (nabo) abawereza ku 
14 kyoto bagabana nekyoto? Era ne 
r Mukama (wa'fe) bwatyo yalagira 

3 ababūlira enjiri balisibwenga o- 
15 lwenjiri. Naye 'nze sibikozinga 
ebyo nekimu: ’sō siwandise ebyo 
kiryoke kinkolerwênga 'nze bweki- 
tyo: kubanga wakiri 'nze okufa, 
okusinga omuntu yena okufiila o- 
kwenyumiriza kwange okwobwere- 


16 re. Kubanga bwembilira enjiri, 


siba na kya kwenyumiriza ; kuba- 
nga nina okuwalirizibwa ; kuban 
17 zinsanze, bwesibiilira njiri. Kuba 
obanga nkola bwentyo nokwagala, 
mbera nempêra: naye obanga si- 
kola na kwagala, ' nateresebwa o- 
18 buwanika. Kale mpera ki gyenina? 
Bwembilira enjiri okugifūla eyo- 


1 ABAKOLINSO. 





bwerere, 'neme okukoleza dala obu- 

19 inza bwange mu njiri. Kuba ne- 
wakuba'de nga ndi wa 'dembe eri 
bona, “nefila mu'du eri bona, 
20 Y ndyoke nfunenga abangi. Y Neri 
Abayudaya nafika nga Omuyuda- 
ya, nfunenga Abayudaya; eri abo 
abafugibwa amateka (nafuka) nga- 
fugibwa amateka, 'nze'ka nga sifa- 
pova matêka, nfunenga abafugi- 
wa amateka; teri abatalina ma- 

21 teka (nafūka) ngatalina mateka, Isi 





8. 13—10. 11. ' 





butaba na mateka eri Katonda, na- ' 2 


ye nga mpulira amateka eri Masi. 
ya, nfunenga abatalina mateka. 
22 b Eri abanafu nafaka munafu, nfa- 
nenga abanafu: eri bona nfuse 
byona, mu byona byona ndyoke 
28 ndokolenga abamu. Era nkola byo- 
na olwenjiri, ndyoke nzi'sênga ki- 
24 mu muyo. Temumanyi ngaba'du- 
kana mu kuwakana ba'dukanira 
dala bona, naye awebwako empera 
omn? €Mu'daukanênga bwemutyo 
25 mulyoke muwebwe. Era buli mu- 
ntu dawakana endereza mu 
byona. Kale bo (ba 
balyoke bawebwe engule eryondne- 
26 ka, naye 'fe “etayononeka. 'Nze 
kyenva nzirukana bwenti, si nga- 
tamanyi; 'nwana bwenti si ngaku- 
27 ba e'banga: naye /nebonereza o- 
mmbiri gwange era |ngufuga: mpo- 
'zi, nga 'maze okubilira abalala, 
'nze 'nze'ka 'neme okubera f atasi- 
mibwa. 


1 O KUBANGA sagala 'mwe obutate- 
gers, aboluganda, bajaja ba'fe 
bona bwebili wansi 4 wekire, era 


2 bona bwebaita mu nyanja; era |2 


bona bwebibatizibwa eri Musa mu 
8 kire ne mu nyanja; era bona neba- 
4 lya ce'mere emu eyomwoyo; era 


bona nebanywanga dekyokunywa | 15. 
ekimu ekyomwoyo: kubanga bi- || 


nywanga mu lwiizi olwomwoyo o- 
“ Iwabagobererānga: nolwazi olwo 
b lwali Masiya. Naye bangi kubo 
Katonda teyabasima: kubanga “ba- 
6 zikiririzibwa mu 'dingu. Naye e- 
byo byali bya kulabirako gyetuli, 
tulemenga okwegomba ebibi, era 
-7/nga bo bwebegomba. 
banga basinza bifananyi, 
bamn kubo: nga bwekyawandiki- 
bwa nti 9 Abantu nebatiila okulya 


nokunywa, nebagolokoka okuza- 6 


8 nya. Era #tetwendinga, ngabamu 
kubo bwebāyenda, knebagwa ku 
lunaku olumu obukumi bubiri mwe- 

9 nkumi satu. Era tetukemānga 
Mukama (wa'fe), : ngabamu kubo 


bwebikema, emisota egyo negiba. | } 


10 'ta. Era temwemulugunyanga, 
m ngabamu kubo bwehemulugunya, 
11 nebazikirizibwa omnzikiriza. Na- 


ye ebyo byababako abo okubērānga 


ola bwebatyo) H 


"So temu-|/K 





10. 12—11. 20. 


a Bal 15,1. | 


° Bal 13. 
20. 


"E2 2141 
1 Kol 6. 
12. 

? Bal 15. 


1,2 
11 Tim. 4 
4 


4 Zab. 34. 
1. 


1 Yak. 10. 
T. 


ebyokulabirako; era ? byawandiki- 
bwa olwokutulabulanga 'fe abatū- 
ki'dwako enkomerero zemirembe. 
12 Kale oalowoza ngaimiri'de yekū. 
13 mênga aleme okugwa. Siwali ku- 
kema okwabakwata - okutali kwa 
bantu: naye Katonda mwesigwa, 
P atibaganyenga kukemebwa oku- 
singa bwemuinza; naye awamu no- 
kukemebwa era ana'sangawo "T no- 
bu'dukiro, mulyoke muinzenga oku- 
gumikiriza. 
14 Kale, baganda bange, ° mu'duké- 
15 nga oknsinza ebifananyi. Mbaga- 
mba ! ngabalina amagezi; mulowo- 
16 ze kyenjogera. Ekikompe ekyomu- 
kisa, kyetusabira omukisa, sikwe 
ku'sekimu omusai gwa . Masiya? 
“Omugati gwetumenyamenya si- 
kwe ku'sekimu omnbiri gwa Masi- 
17 ya? wkubanga 'fe abangi tuli mu- 
gati gumu, omubiri gumu: kuba- 
'nga 'fena tugabana omugati gumu. 
18 Mulabe vIsiraeri 3 owomubiri: 3a- 
. balya sadaka teba'si kimu na kyō- 
19to? Kale njogera ki? ekiwebwa 
eri ekifananyi nga kintu, oba eki- 
2 lananyi nga kintu? Naye njogera 
. ngabamawanga byebawayo $ bawa 
eri balubale, 'so si eri Katonda : 
nange sagala 'mwe kuberanga aba- 
21 'sekimu ne balubale. “Temuinza 
kunywa (ku) kikompe kya Mukama 
(wa'fe) ne ku dkikompe kya balu- 
bale: temuinza kugabana ku meza 
ya Mukama (wa'fe) ne ku meza ya 
23 balubale. Oba Mukama (wa'fe) tu. 
mukwasa obu'gya ? 'fe < tumusinga 
amānyi ? i 
23 JByona birangi; naye ebisāna si 
byona. Byona biriingi, naye ebi- 
24 zimba: si byona. 9 Omuntu yena 
tanonyanga bibye ye'ka, wabula 
25 ebya mu'ne. Bali kyebatindanga 
- mu katale, mukiryanga, nga temu- 
26 bizi'za kigambo olwomwoyo; ku- 
anga kensi ya Mukama (wa'fe), 
27 noku'jula kwayo. Omu kwabo a- 
bata'kiriza bwabaitānga, a’mwe 
bwemwagalinga okugenda ; ł ekite- 
kebwanga mu maso ga'mwe muki- 
ryanga, nga temubiizi'za kigambo 
28 olwomwoyo. Naye omuntu bwa- 
bagambanga nti Kino kyawebwa 
okubera sadaka, temukiryanga ku- 
99 lwoyo abiili'de, nolwomwoyo: bwe- 
: njogera omwoyo, si gugwe 'gwe na- 
e gwa mulala; kubanga = e'dembe 
yange lwa ki okusalirwa omusingo 
30 nomwoyo gwomulala? 'Nze bwe- 
ndya nokwebaza, kiki ekinvumya 


81 olwekyo kyenebaza? Kale ?oba- 


nga mulya. obanga munywa, obanga 
mukola ekigambo kyona kyona, 
mukolenga byona olwekitibwa kya 
33 Katonda. 0 Temuletanga ekisitaza 
eri Abayudaya, newakuba'de eri 
Abayonani, newakuba'de eri Peka- 


1 ABAKOLINSO. 





38 nisa ya Katonda: era nga "ninge 
bwensanyusa bona mu byona, nga 
sinonya magoba gange 'nze, wabu- 
la agabangi, balyoke balokoke. 

11 a Mungobererenga 'nze, nga na- 

nge (bwengoberera) Masiya. 

2 Mbatendereza kubanga munji'ju- 
kira mu byona, era >?munyweza 
byemwawebwa nga bwenabibawa. 

3 Naye njagala 'mwe okumanya 
cngomutwe gwa buli musaja ye 
Masiya; 4 nomutwe gwomukazi ye 


musaja; “nomutwe gwa Masiya ye ) 
a 


4 Katonda. Buli musaja bwasa 
oba bwabiilira, omutwegwe nga gu- 





143 


?1 Kol. 8. 
19, 22. 


a 2 Bas. 3. 
9. 


b1 Kol 7. 
17. 


bi'ki'dwako, aswaza omutwegwe. | © 


5 Naye /buli mukazi bwasaba oba 
bwabilira, omutwegwe nga tegubi- 
'ki'dwako, aswaza omutwegwe: ku- 
banga bwe bumu dala v ngamwere. 

6 'dwa. Kuba obanga omukazi tabi- 
'kibwako, era asalibwenga enviri: 
naye obanga kya #nsonyi omukazi 
okusalibwanga enviri oba okumwe- 

7 bwanga, abi'kibwengako. Kubanga 

© omusaja tekimugwanira kubi'ki- 

“ bwanga ku mutwe, kubanga *¥ oyo 
kye kifananyi nekitibwa kya Kato- 


J Bik. 21.9. 
Ma. a. 


12. 


iKubal. 5. 
18. 


k Lub. 1. 
26. 


nda: naye omukazi kye kitibwa |. 


8 kyomusaja. Kubanga ! omusaja te- 
yava mu mukazi; wabula omukazi 
9 ye yava mu musaja : era m kubanga 
omusaja teyatõndebwa lwa muka- 
zi; wabula omukazi olwomusaja : 
10 kyekiva kigwānira omukazi okubā- 
ngako ^ (akabonero) akokufugibwa 
ku mutwegwe ^olwa bamalaika. 
11 Era naye omukazi (tabērawo) awa- 
tali musaja, era P omusaja (tabera- 
wo) awatali mukazi, mu Mukama 
12 (wa'fe). Kuba omukazi nga bwe- 
ava mu musaja; era nomusaja 
watyo (azālibwa) omukazi; " na- 
13 ye byona biva eri Katonda. Mu- 
“gale omusängo na'mwe 'mwe'ka: 
kisana omukazi asabenga Krtonda 
14 nga tabi'ki dwako? Obuzaliranwa 
- bwo'ka tebubaigiriza nga, omusaja 
18 bwakuza enviri, zimuswaza? Naye 
omnukazi bwakuza enviri, kye kiti- 
bwa gyali : kubanga yawebwa envi- 
16 rize mu kifo kyekyambalo. Naye 
omuntu yena bwaba ngayagala o- 
kuleta empaka, 'fe tetulina mpisa 
newakuba'de ekanisa za 

Katonda. PE i 
17 Naye bwembalagira kino sibate- 
nderezá, kuhanga temukung'ana 
18 Iwa buliingi wabula olwebubi. Ku- 
banga ab kaa Yona ye; bwemu- 
kung'anira mu kanisa, “mpulira 
nga waliwo okwawukana mu'mwe; 
19 era nki'kirizamu. Kubanga tera 
nokwesalamu kikugwinira okuba- 


nga mu'mwe, * abasimibwa balyoke | 2 


20 balabikenga mu'mwe. Kale bwe- 
mukung'anira awamu, tekiinzika 
' kulya 'mere ya Mukama (wa'fe): 


PENA a anaa 


l Uunh. 2 
21, 22. 


m Lub. 2 
18, 21, 23. 


” Lub. 24. 
65 


a Mub. 8. 
P Bag. 3. 
28. 


" Bal. 31. 
36. 


“Yud. 12. | 22 njala, w nomulala atamira. 
e 


T 


z? Mat. 24. 
28. 


“ Bik. ). 


1 ABAKOLINSO. 
21 kubanga mu kulya kwa'mwe buli 





muntu asoka mu'ne okutola e'me- 
reye ye'ka; nomulala aliumwa e- 
Kiki 
yo? temulina nyumba za kuli- 
rangamu nokunywerangamu? oba 
munyoma ekanisa ya Katonda, ne- 
muswaza abatalina (nyumba)? Na- 
bagamba ntya? nabatendereza o- 
23lwekyo? Sibateudereza. Y Kuba- 
nga 'nze nawebwa eri Mukama 
(wa'fe) era kyenabawa 'mwe, nga 

z Mukama (wa'fe) Isa mu kiro kiri 
kyeyalirwamu olukwe yatola omu- 
24 gati; neyebaza, nagumenyamu, na- 
yogera nti Guno gwe mubiri gwa- 
nge oguli kulwa'mwe: mukole- 
nga bwemutyo olwokunji'jukira- 
23 nga 'nze. Era nekikompe bwatyo 
bwebamala okulya, ngayogera nti 
Ekikompe kino ye ndagano empya 
mu musai gwange: mukolenga 
bwemutyo buli lwemunānywānga- 
26 ko, olwokunji'jukiranga 'nze. Ku- 
banga buli Iwemunalyanga ku mu- 
ati guno ne Iwemunanywanga ku 
Êikormpe, munayolesanga okufa kwa 
Mukama (wa'fe) 2okutiisa Iwali'ja. 


H-b. 15, 127 > Kyanivanga a'za omusango ogwo- 


b Yok. 6. 
5). 


5 2 Kol.13. 
Bag. 6. 4 


í Zab. 32. 
1 Yok. 3.9. 


Zab. 94 
32, 13. 
Beb. 12. 5- 
12. 


J1Kol 4 
19. 

#1 Kol, 14. 
1, 37. 


è Bef. 2.11, 
12. 
Zab. 115.5. 


“1 Yok. 4. 
3. 3 

Sai 16 
2 Kol 3.5. 


“ Bal. )2. 
4 neb. 





mubiri nomusai gwa Mukama (wa- 
'fe) buli analyanga ku mugati oba 
ananywanga ku kikompe kya Mu- 
28 kama (wa'fe) ngatasani'de. Naye 
c omuntu yekeberenga ye'ka alyoke 
alyenga ku mugati bwatyo, era a- 
29 nywenga ne ku kikompe. Kuba- 
nga alya era anywa, alya era anywa 
musangogwe ye, bwatayawula mu- 
30 biri. Mu'mwe kyemuvu'de mnbe- 
ramu abangi abanafu nabalwa'de, 
31 era bangiko abebaka. Naye singa 
twesalira omusango 'fe'ka, tetwa- 
32 ndisalidwa musango. Naye bwe- 
tusalirwa omusango, “ktubilirirwa 
Mukama (wa'fe), tuleme okusingi- 
33 bwa omusango awamu nensi. Ka- 
le, baganda bange, bwemukung'a- 
34 nanga okulya, mulindaganenga. O- 
muntu bwalimwanga enjala, alyē- 
nga eka; okukung'ana kwa'mwe 
kulemenga okn'za omusango. Ne- 
birala ndibirongōsa, /wendi'jira 


wona, 

1 9 KaLe 'ņo, aboluganda, “ebye 

(birabo) ebyomwoyo sagala 

2 "mwe obutabitegera. Mumanyi 

b bwemwali abamawanga nga mwa- 

, kyamizibwanga eri ebifananyi ebi- 

togera, nga bwemwakyamizibwa- 

3 uga bwona. Kyenva mbategeza 

nga “siwali muntu bwayogera mu 

Mwoyo gwa Katonda aganıba nti 

Isa akolimi'dwa; 'so 4siwali mu- 

ntu ainza okwogera nti Isa ye Mu- 

kama (wa'fe), wabula mu Mwoyo 
Omutukuvu. 

4 “Naye waliwo enjawulo zebirabo, 








5 naye/Omwoyo (ali) omu. # Era wa- 
liwo enjawulo zokuwereza, era Mu- 
6 kama (wa'fe ali) omu. Era waliwo 
enjawulo zokukola, naye Katonda 
7 (ali)omu,akola byona mu bona. ' Na- 


ye buli muntu awebwa okulagibwa | $- 
8 Kwomwoyo olwokugasa. Kubanga |1 
omulala Omwoyo amuwesa *eki- : 


gambo ekyamagezi; nomulala (awe- 

bwa) ekigambo ekyokutegeranga, 
9 Kubwomwoyo oyo: omulala !oku- 

'kiriza Kubwomwoyo oyo; nomu- 

lala mebirabo ebyokuwonyanga, 
10 Kubwomwoyo omu; nomulala "0- 

kukolinga ebyamagero; nomulala 
ookubiiliranga ; nomulala Pokwa- 
wulanga emyoyo: omulala "engeri 

zenimi; nomulala okutegezanga e- 
11 nimi: naye ebyo byona Omwoyo 
oyo omu yabikola ? ngagabira buli 
Muuta ki'na omu ¿nga ye bwaya- 

ala. 

u Kuba omnbiri nga bweguli ogu- 
mu neguba nebitindu ebingi, ne- 
bitūndu byoua ebyomubiri, newa- 
kuba'de nga bingi, gwe mubiri 
gumu; wera ne Masiya bwatyo. 
18 Kubanga ymu Mwoyo omu lena 

twabatizibwa okuingira mu mubiri 

gumu, oba Bayudaya oba Bayona- 
ni, oba ba'du oba ba 'dembe; ‘fena 

3 netunywesebwa mu Mwoyo omu. 
14 Kubanga nomubiri si kitundu ki- 
15 mu, naye bingi. Ekigere bwekyo- 

gera nti Kubanga siri mukono, siri 

wa ku mubiri; olwekyo tekibera 
16 ekitali kya ku mubiri. Era okutu 
bwekwogera nti Kubanga siri liso, 
siri wa ku mubiri; olwekyo teku- 
17 bêra okutali kwa ku mubiri. Omu- 
biri gwona singa liso, oknwalira 
kwandiba'de wa? Gwona singa 
kuwulira, okuwunyiriza kwandi- 
18 ba'de wa? Naye kakano Katonda 
ya'sawo ebitundu buli ki'na kimu 
19 mu mubiri, nga bweyayagala. ,Era 
byona singa kyali kitūndu kimu, 
20 omubiri gwandibade wa? Naye 
kakano ebitūndu biri bingi, naye 
21 omubiri gumu. Neriso teriinza ku- 

. gamba mukono nti 'Gwe sikwetiga: 

oba nate omutwe okngambe ebigere 
23 nti 'Mwe sibetaga. Naye, ekisi 

enyo, ebitiiudu: binọ ebyomubiri 
ebirowozebwa okubera ebinafu bye- 
23 tagibwa: nebyo ebyokumubiri bye- 
tulowoza obutaba na kitibwa nyo, 
byetwambaza ekitibwa ekisinga o- 
bungi: (nebitūndu) bya'fe ebitali 
birungi bye bisinga okubera nobu- 
lūngi; naye ebirūngi bya'fe tebye- 
24 taga: naye Katonda yaga tira dala 
wamu omubiri, ekitundu ekyabu- 
lako ngakiwa ekitibwa ekisinga 
25 obungi; walemēnga okubera ok wā- 
wula mu mubiri; naye ebitūndu 
biberaganenga bumu byoka na 
26 byo'ka. Era ekitindu ekimu bwe- 


12 





11. 21—12 2%. 





S Belh 
# Bal 12 
6-4 


° Bal. 12.6 
Pl Yok 4 


1. 
"Bik 24 
“a Kol.16. 
13. 
'Yok 33 


“ Bal 12 
45 


“Bag. 2 
16. 
” Bal. 6.5. 


s Yok & 
63; 7. 37- 
9. 








12. 27—14. 22. 


kibonabona, ebitūndu byona bibo- 
nerabonera wamu nakyo ; oba eki- 
tandu ekimu bwekigulumizibwa, 
ebitundu byona bisanyukira wamu 


“ Bal. 12. | 27 nakyo. «Naye 'mwe muli mubiri 
AEN gwa Masiya,  nebitūndu (byagwo), 
b Bef.5.30. | 28 buli muntu. Era c Katonda ya- 
“Bef. 4.11. 'sawo mu kanisa abalaba, okusoka 
wa d batume, abokubiri “bana'bi, abo- 


kusatu baigiriza, nate ebyamagero, 


nate ebirabo ebyokuwonyanga, 
f Xubal. J ababera, s abafuga, engeri zenimi. 
7'i Tim. s. | 29 Bona batume ? bona bana 'bi ? bona 
17. baigiriza? bona (bakola) ebyamage- 


30 ro? bona balina ebirabo ebyokuwo- 
nyanga? bona bogera enimi? bona 
31 bategeza? Naye imwegombenga 
ebiraboebisinga obukulu. Era mba- 
laga e kubo erisinga enyo obulungi. 





í) Kol. 14. 
39. 


1 BWENJOGERA nenimi zabantu 
neza bamalaika, naye nesiba na 
kwagala, nga nfūse ekikomo eki- 

3 vuga nebitäsa ebisāla. Era bwe- 
mba 4 nobuna'bi nentegera ebyama 

. byona nokutegera kwoua ; era bwe- 
mba noku'kiriza kwona, b noku- 
'gyawo ga ai ensozi ; naye ne- 
siba na kw nga siri kiotu. 

8 Era kibaha (abavu) byenina 
byona okubalisanga, era bwempayo 
omubiri gwange okwokebwa, naye 
nesiba na kwagala, nga siriko kye- 

4 ngasi'za. 4 Okwagala kugumikiri- 
za, kulina ekisa; okwagala tekuba 
5na bu'gya; okwagala tekwekulu- 
mbaza, tekwegulumiza, tekukola 
bitasana, “teknnonya byakwo, te- 
kunyiga, /teku sa bubi ku niwoyo; 

6 tekusanyukira bitali bya butukiri- 
vu, naye Y kusanyukira wamu ng- 
7 mazima; i kugumikiriza byona, ku- 
'kiriza byona, kusūbira byona, ku- 

8 zibikiriza byona. Okwagala teku- 
'gwawo emirembe gyona: naye oba 
buna'bi, bulivawo; oba enimi, ziriko- 

-9 ma; oba okutegera, kulivawo. Ku- 
banga #tutegerako kitundu, era tu- 
109 lagulako kitundu : naye ebitukiriva 
bwebiri'ja, ebyekitūudu birivawo. 
11 Bwenali omuto, nayogerānga ngo- 
muto, nategeranga ngomuto, nalo- 
Wozanga ngomuto : bwenakula, ne- 
12 ndeka ebyobuto. !Kubanga kaka- 
< no tulabira mu ndabirwamu ebita- 
labika bulūngi; naye mu biro biri 

m tulitunulagana namaso: kakano 
ntegerako kitūndu; naye mu biro 
biri nditegerera dala era nga bwe- 
13 nategererwa dala. Naye kakano 
waberawo oku'kiriza, okusūbira, 
okwagala, ebyo byonsatule; ugye 

- kwebyo ekisinga obukulu kwagala. 
1 4. MUGOBERERENGA ok wagala; na 
ye mwegombenga ebirabo) e- 

- byomwoyo, naye 4 ekisinga mubu- 
2 lirenga. Kubanga bayogera olu- 


a Mat. 7. 
y 4 


è Mat. 17. 
20. 


e Mat.6.1, 
2 
41 Pet. 4 
a. 


"Baf. 24 
J Zab. 10. 
3. 


9 2 Yok. 4. 
4 Bag. 6.2. 


k1 Kol 8. 
2. r 


12 Kol ia 
I8: 3.7 


è Bik. 10. 
416. 


1 ABAKOLINSO. 





limi tayogera eri abantu, wabula 
Katonda; kubanga siwali awulira ; 
naye mu mwoyo ayogera byãmaąa. 

3 Naye abulira ayogera eri abantu 
ebizimba, nebisanyusa, nebigumya. 

4 Ayogera olulimi yezimba yeka; 

5 naye abulira azimba ekanisa. Kale 
mbagala 'mwena mwogerenga eni- 
mi, naye wakiri mubulirenga: era 
abulira yasinga obukulu ayogera 
enimi, wabula ngategeza, ekanisa 

6 eryoke ezimbibwe. Naye kakano, 
aboluganda, obanga ndi ja gyemuli 
nga njogera enimi, ndibagasa ntya, 
bwesiryogera na mwe oba mu ku- 
bi'kula, oba mu kutegera, oba 
mu kubulira, oba mu kuigiriza ? 

7 Era nebitali biramu, ebireta e- 

'dobozi, oba ndere, oba nanga, 

bwebitaleta kwawula mu kuvu- 

ga, kitegerwa kitya ekifūwibwa 

8 oba ekikubibwa? Kabanga naka- 

gombe bwekavuga e'dobuzi erita- 

: tegerekeka, ani alyetekateka oku- 

9.lwana? Bwemutyo na mwe bwe- 

mutaletenga mu lulimi e'dobozi eri- 
wulikika amangu, ekyogerwa kina- 
tegerwanga kitya? kubaiga mu- 

10 lyogerera mu 'banga. Mpo'zi wa- 

liwo munsi engeri zenimi bweziti, 

'so siwali (ngeri) eterina makulu. 

11 Kale bwesimanya makulu ga 'do- 

bozi, ndibera ngajoboja eri oyo 

ayogera, naye ayogera alibera, nga- 

12 joboja eri 'nze. Bwemutyo na mwe, 

kubanga mwegomba ebyomwoyo, 

mwagalenga okweyongera olwoku- 

13 zimba ekanisa. Kale ayogera olu- 

l4 limi asabenga ategezenga. Kuba- 

nga bwensaha mu ulimi, omwoyo 
gwange gusaba, naye amagezi gā- 

15 nge tegabala bibala. Kale kiki? 

nasabyanga omwoyo, era nasabya- 

nga namagezi, “naimbyanga omwo- 
yo, era “nāimbyānga namagezi. 

16 Kubanga bwosaba omukisa mu 

mwoyo, abera mn kifo kyoyo ata- 

manyi ana dangarmu atya nti Amina 
olwok webazak wo, bwatategera kyo- 

17 yoge'de? Kubanga gwe webaza 

bulungi, naye omulala tazimbibwa. 

18 Nebaza Katonda, mbasinga 'mwe- 

19 na okwogera eaimi: naye mu ka. 

nisa njagala okwogeringa ebiga- 

mbo bitano namagezi yange, ndyo- 
ke njigirizenga nabalala, okusinga 
ebigambo akakumi mu lulimi. 

20 Abolnganda “temubinga bana 

ato mu magezi: naye mu ‘tima 

Smuberenga bana bawere, naye mu 

21 magezi muberenga vbakulu. 'Kya- |3 

waudikibwa mu mateka nti Ndyo- 

gera nabantu bano mu (bantu) abe- 
nimi endala ne mu mimwa gya ba- 

'na'gwanga; era newakuba de bwe- 

kityo tebalimpulira, bwayogera Mu- 

22 kama. Enimi kyeziva zibera aka- 

bonero, si eri abo aba 'kiriza, wa- 


€ Ref. 5. 19. 
Bak. 3. 16. 
SA dr. 


e Bal 16. 
19. 


A Mat, 18. 


1 Pet. 2.2. 
4. Kol. 2 


i Ts. 98 11, 
12 








146 


k Bik.2.13. 


l Ts. 45. 14. 
Zek. 8. 33. 


mi1Kol 12. 
8-10. 

" 2 Kol.12. 
19. 

Bef. 4. 12. 


t1 Yok. 4. 
6. 


z Kol12. 
1 Bas.5.20. 


"Bal 5.2 


b Bal. 1.16. 
1 Kol.1.21. 


1 ABAKOLINSO. 


bula eri abata'kiriza: naye okubū- 
lira tekubera (kabonero) eri abata- 

23 'kiriza wabula eri aba'kiriza. Kale 
ekanisa yona bweba ngekung'ani- 
'de wamu, bona nebogera enimi, 
newaingira abatamanyi oba abata- 
'kiriza £tebaligamba nti mulaluse ? 

24 Naye bona bwebabillira, newaingira 
ata'kiriza obs atamanyi, anenye- 
zebwa bona, asalirwa bona omu- 

25 singo; ebyama ebyomumutimagwe 
birabisibwa; era bwatyo aliviinama 
amaso, nasinza Katonda, ngayoge- 
ra nga l Katonda ali mu'mwe dala. 

26 Kale kiri kitya, aboluganda? 
Bwemukung'ana, buli muntu alina 
oluimba, alina okuigiriza, ™ alina 
okubi'kula, alina olulimi, alina oku- 
tegeza. " Byona bikolebwenga o- 

27 lwokuzimba. Omuntu bwayogera- 
nga olulimi, (bogerênga) babiri oba 
obanga bangi basatu, era mu mpa- 

28 lo, era omu ategezenga : naye oba- 
nga tewali ategeza, asirikenga mu 
kanisa; ayogererenga mu memeye 

29 era ne Katonda. Ne bana'bi boge- 
renga babiri oba basatu, nabalala 

30 bāwulēnga. Naye omulala atu'de 
bwabi'kulirwanga, eyasose asirike- 

31 nga. Kubanga 'mwena muinza o- 
knbūlirānga ki'na omu, bona bai- 
gênga, era bona basanyusibwenga,; 

32 onemyoyo gya bana'bi gifngibwa 

33 bana'bi; kubanga Katonda si wa 
kuyogana, naye wa mirembe; nga 
mu kanisa zona ezabatukuvu. 

34 P Abakazi basirikênga mu kanisa; 
rkubanga tebalagirwa kwogera ; 
naye bafugibwenga, era nga ^na- 

35 matëka bwegogera. Era bwebaga- 
langa okuiga ekigambo, babūlizē- 
nga ba'babwe e'ka: kubanga kya 
nsonyi omukazi okwogeranga mu 

36 kanisa. Oba gyemuli ekigambo kya 

Katonda gyekyava? oba kyatūka 

eri 'mwe 'mwe'ka? 
tOmuntu yena bweyerowazinga 

okuba na'bi oba wa mwoyo, atege- 
renga byembawandikira, nga Ma 

88 kiragiro kya Mukama (wa'fe). Na- 
ye omuntu yena bwatategera, ale- 
me okutegera. 

89 Kale baganda bange, #mwego- 
mbenga okubuliranga, 'so temuzii- 

40 zanga kwogeranga nimi. Naye byo- 
na bikolebwenga nga bwekisana 
era mu mpisa eningi. 


1 KaLe mbategeza, aboluganda, 
enjiri gyenababülira, era gye- 

2 mwawebwa, era 4 gyemunyw-erera- 
mu, era b gyemulokokeramu ; (mba- 
tegeza) ebigambo byenagibūlirira- 
mu, obanga muginyweza, wabnla 
8 nga mwa'kiririza bwerere. Kuba- 
nga nasoka okubawa 'mwe era kye- 
nawebwa, nga Masiya yafa olwebi- 
bi bya'fe ¢ ngebyawandikibwa bwe- 


37 


4 byogera; era nga yazikibwa; era 
nga yaziikizibwa ku lunaku olwo- 
5 kusatu d ngebyawandikibwa bwe- 
byogera; “era nga yalabikira Kefa; 
6 nalyoka (alabikira) /ekumi naba- 
biri ; nalyoka alabikira aa nganda 
abasingawo ebitano omulindi gu- 
mu, kwabo bangi abakyali abalamu 
okutūsa kakano, naye abamu beba- 
7 ka; nälyoka alabikira Yakobo; nā- 
lyoka alabikira sabatume bona; 


8 era f oluvanyuma lwa bona nilabi- | < 


kira nange ngomwana omusowole. 
9 Kubanga 'nze ndi £ muto mu batu- 
me, atasinira kuitibwa mutume, 
kubanga ! nai'ganyănga ekanisa ya 

10 Katonda. Naye olwekisa kya Ka- 
tonda bwendi bwendi: nekisakye 
ekyali gyendi tekyali kya bwerere; 
naye ™* nakola emirimu mingi oku- 
singa bona: ? naye si 'nze, wabula 
ekisa kya Katonda ekyali ninge. 

11 Kale oba 'nze oba bo, bwetutyo 
bwetbilira, era bwemutyo bwe- 
mwa kiriza. ' 

12 Naye Masiya bwabiilirwa nga ya- 
ziikizibwa mu bafu, abamu mu'mwe 
bogera batya nga tewali kuzūkira 

18 kwa hafu? Naye obanga tewali ku- 
zikira kwa bafu, vera ne Masiya 

14 teyazūkizibwa ; era obanga Masiya 
teyaziikizibwa, kale okubūlira kwa- 
'fe tekulima, ('s6) noku'kiriza kwa- 

15 'mwetekulimu. Era naye tulabika 
ngabajulirwa abobulimba aba Ka- 
tonda; kubanga twategeza Kato- 
nda nga yazukiza Masiya: gwati- 

“ziikiza, obanga abafu tebazūkizi- 

16 bwa. Kuba obanga abafu tebazu- 
kizibwa, era ne Masiya teyazikizi- 

17 bwa: era obanga Masiya teyaziki- 
zibwa, oku'kiriza kwamwe teku- 
liko kyekugasa; P mukyali mu bibi 

18 bya'mwe. Kale era nabo abebaka 

19 mu Masiya babula. rObanga mu 


14. 23—16. 2%. 





4 Zab. 16 
| 16. 
Is. Ma 
j $ Luke 24 


34 
Mat A 
Luk 496. 


B 

19 
vi 
EA 
= 


1 Bas 4 
14. 


bulamu buno bwo'ka mwetusiibiri- [22 


ra mu Masiya, tuli ba kusisirwa 
30" Noye kakano Matin yazūkizi 
aye o Masiya è izi- 
bwa ma bafu, gwe f mwâka omu- 
21 beryeberye ogwabo abebaka. *Ku- 
banga okufa (bwekwabawo) kubwo- 
muntu, era © noknzükira bafu 
22 (kwabawo) kubwa muntu. Kuba 
bona nga bwebafa mu Adamu, era 
bwebatyo mu Masiya bona mweba- 
28 lifukira abalamu. y Naye buli mu- 
ntu mu kifokye ye: Masiya gwe 
mwaka omuberyeberye; oluvanyu- 
24 ma aba Masiya mu ku'jakwe. E- 
nkomerero neryoka (etiika) bwali- 
wayo 7? obwakabaka eri Katonda ye 
Kitawe: bwaliba ngamaze oku'gya- 
wo okufnga kwona namanyi gona 
25 nobuinza. Kubanga kimugwanira 
SEM ngang a okutusa Iwali'sa saa 

a na wansi webigere 
28 b Omulabe owenkomerero ali'gyi- 


16. 27—16. 8. 


d1 Kol 3. 
23. 


“4Kol 1. 
28. 

J2 Kol 4. 
30, 21. 

71 Bas. 2. 
19. 

49 Kol 1. 
8. 


4 Lak. 12 
29. 


: Dan: 12 
Mat.13.43. 
? Dats. 


"Lub. 2.7. 
ë Bal.5. 14. 
tYok.5.N1. 


s Yok. 3. 
31 
” Lub. 4 


19. 
Yok. 3. 
33. 


27 bwawo kwe knfa. Kubanga (kya- 
wandikibwa nti) < Ya'sa byona wa- 
nsi webigerebye. Naye bwayogera 
nti Byona bya'sibwa wansi, kitege- 
rekeka ngoyo teya'sibwa wansi e- 

28 ya'sa byona wansiwe. Naye byona 

webirimala okn’'sibwa wansiwe, 
era 4 Nomwāna ye nyini nalyoka 
a'sibwa wansi woyo eya'sa byona 
wansiwe, Katonda alyoke abêrênga 
byona mu byona. 

29 Knbanga balikola batya ababati- 
zibwa kulwabafn? obanga abafu 
tebazūkizibwa dala, kiki ekibaba- 

30 tizisa kulwabo ? Na'fe “lwa ki oku- 

31 bëra mu kabi buli kasera? /Nfa 
bulijo, ndai'de 9 okwenyumiriza o- 
kwo kulwa'mwe, okweninakwo mu 

82 Masiya Isa Mnkama wa'fe. Obanga 
i nalwăna nensolo mu Efeso ngomu- 
ntu obuntn, ngasibwa ntya? Obea- 
nga abafu tebazūkizibwa, £ tulye tu- 

33 nywe, kubanga tufa enkya. Temu- 
limbwanga: Okuk wāna nababi kwo- 

34 nona empisa eniingi. ! Mutamiru. 
kukenga mu butūkirivn, 'so temwo- 
nönānga ; kubanga abalala tebate- 


gera Katonda: njoge'de kubakwa- | 


sa nsonyi. 
35 Naye omuntu alyogera nti m Aba- 
fu bazūkizibwa batya? era mubiri 
86 ki gweba'ja nagwo? Musirusiru, 
'gwe ^ egyosiga teba namu wabula 
87 ngefa: negyosiga, tosiga mubiri o- 
guliba, wabula mpeke njerere, mpo- 
'zi ya ng'ano, oba ya ngeri ndala; 
38 naye Katonda agiwa omubiri nga 
bwayagala, era buli nsigo (agiwa) 
39 omubiri gwayo yo'ka. Enyama yo- 
na si nyama emu: naye endala ya 
bantu, nendala ya nsolo, nendala 
nyonyi, nendala ya bya nyanja. 
ra (waliwo) emibiri egyomu'gulu 
nemibiri seyomunm' | naye o 
omu'gula kirala, nekyegyo- 
41 AI kirala. Ekitibwa kyenjuba 
kirala, nekitibwa kyomwezi kirala, 
nekitibwa kyemunyenye kirala : ku- 
banga emunyenye teyenkana na gi- 
42 'nayo ekitibwa. Era 0 nokuziikira 
kwabafu bwekntyo. Gusigibwa mu 
43 kuviinda; puzikizibwa mu butavū- 
nda: Pgusigibwa awatali kitibwa; 
44 guziikizibwa mukitibwa: gusigibwa 
mu bunafu; guziikizibwa mu mā- 
nyi: gusigibwa mubiri gwa mu'ka; 
guzakizibwa mubiri gwa mwoyo. 
' Obanga waliwo omubiri gwomu- 
45 'ka, era waliwo nogwomwoyo. Era 
bwekityo kyawandikibwa nti Omu- 
ntu owoluberyeberye Adamu ” ya. 
fuka mu'ka mulamu. #Adama o- 
woluvanyuma (yafika) f mwoyo o- 
46 guleta obulamu. Naye ekyomwoyo 
tekisoka, wabula ekyomu'ka; olu- 
47 vanyama kya mwoyo. #Omuntu 
owoluberyeberye yava munsi, wa 


40 


"taka: omuntu owokubiri #yava mu |. 


1 ABAKOLINSO. 


48 'gula.. Ngoli owe'taka (bweyali), 
era nabe'taka (bwebali) bwebatyo : 
era ? ngoli owomu'gulu (bwali), era 

49 nabomu'gulu (bwebali) batyo. Era 
anga bwetwatwala ekifananyi kyoli 
owe'taka, era b tnlitwala nekifana- 
nyi kyoli owomu'gnlu. 

50 Naye kino kyenjogera, aboluga- 
nda, “ngomubiri nomusai tebiinza 
kusikira bwakabaka bwa Katonda; 
's6 okuviinda tekusikira butavūnda. 

51 Laba, mbabulira ekyama: 4tetu- 

52 lyebaka 'fena, “naye 'fena tulifūsi- 
bwa, mangwago, nga kutemya ki- 
kowe, akagombe akenkomerero bwe- 
kalivuga; Jkubanga kalivuga, na- 
bafu balizūkizibwa obutavūnda, na- 

53 'fe tulifūsibwa. Kubanga 9 oguvū. 
nda guno kigugwanira okwambala 
obutavinda, nogufa guno okwa- 

54 mbala obutafa. Naye oguvūnda 
guno bwegnliba nga gumaze okwa- 
mbala obutavinda, nogufa guno o- 
kwambala obutafa, ekigambo ekya- 
wandikibwa nekiryoka kitūkirira 
nti ¿Okufa kumiri dwa mu kuwa- 

55 ngula. 'Gwe kokufa, okuwingula- 
kwo kuliruiwa? 'Gwe okufa. okn- 

56 lūmakwo kuliruiwa ? Okulūma kwo- 
kufa kye kibi; l namānyi gekibi ge 

57 mateka: mnaye Katonda yebazi- 


bwe, ” atuwäānguza 'fe kubwa Mu- | as. 


58 kama wa’fe Isa Masiya. 9 Kale, 
baganda bange abagalwa, munywē- 
yenga obutasagasagana, nga mwe- 
e aiin bulijo mu mulimu gwa 

ukama (wa'fe), kubanga muma- 
nyi ngokufuba kwa'mwe si kwa 
bwerere mu Mukama (wa'fe). 

1 6 Naye ^ oknkung'anyizanga ebi- 

ntu abatukuvu, nga bwenalagi- 
ra ekanisa Ezegalatiya, na'mwe 

2 mukolenga bwemutyo. Ku lunaku 

olwoluberyeberye mu sabiti buli 
muntu mu'mwe aterekenga ewuwe 
nga bwabere'dwa, ebintu bireme 

3 okukung'anyizibwa lwendi’ja. Era 

bwenditūka è bemulisima mu balu- 
wa abo bendituma okutwala ekisa 

4 kya'mwe mu Yerusalemi: era oba- 

nga kirinsanira nānge okugenda, 

5 baligenda nange. “Naye ndi'ja 

gyemuli bwendiba nga 'maze okuita 
mu Makedoni; kubanga ndiita mu 

6 Makedoni; naye mpo'zi nditala 

gyemuli katono, oba nokumela ndi- 
malayo ebiro ebya to'go, 'mwe dmu- 
lyoke munsibirire gyendigenda yo. 

7 na. Kubanga sagala kubalaba ka. 

kano nga mpita buisi: kuban 
nsubira okulwayo katono gyemuli, 

8 ¢ Mukama (wa'fe) bwali'kiriza. Na- 

ye ndirwayo mu Efeso okutūsa ku 
entekote ; kubanga olu'gi olunene 

era olwemirimu (emingi) lunzi'gu- 

'lidwawo, era Jabaziiza bangi. 





Baf. 3. 20, 
21. 


a Lub. 5.3. 


b Bal. 8.29. 
1 Yok. 3.2. 


Yok. Sa 


41 Bas. 6 
15-17. 
e Baf. 3. 91. 


S Zek.9.14. 
Mat. 24.31. 


1 2? Kol. 3. 
d. 


é Bik. 15.3. 


“Yak. 416, 


J Bik.19.9. 




































148 
? Bik. 19. 
22. 





1 Bal. 16. 
21. 


k 1 Tim. 4 
12. 


11 Kol. 1. 
12. 


“a 1 Bas. 5. 
6 


1 Pet. 8. 8. 
"Baf.1.27. 
° Bef. 6.10. 
Bak. 1.11. 
ri Peti. 
8. 


ja Kol. 1. | 
' Bal. 16.5. 
t Beb.6.10. 


e Bik. 9. 4. 
Bak. 1. 24. 


è Bal.8.17. 
2Ti 
18. 


m. 2 


10 Naye 9obanga Timoseo ali'ja, 
mulabe aberenga gyemuli awatali 
kutya; kubanga 'akola omulimu 
gwa Mukama (wa'fe) era nga 'nze: 

11 “kale omuntu yena tamunyomanga. 
Naye mumusibirire uemirembe,a je 
gyendi: kubanga nsubira okumula- 

19 ba awamu naboluganda. Naye ebya 
l Apolo owoluganda, namwegairira 
nyo oku'ja gyemuli awamu nabolu- 

. ganda: natayagala dala oku'ja ka- 
kano; nayeali'ja bwalifuna e'banga. 

13 mMutunulênga, "munywerêénga 
mu ku'kiriza, imuberenga basaja, 

14 ° muberenga manyi. P Byona 
byemukola bikolebwenga mu kwa- 

. gala. 

15 gge mbegairira, aboluganda 
[mumanyi " enyumba ya Sutefana, 

. nga “gwe mwaka omuberyeberye 

 ogwomu Akaya, era nga betesetese 

16 'okuwereza abatakuya |. na'mwe 
muwulirenga abali ngabo, na buli 


2 ABAKOLINSO. 


16. 10—1. 12 | 





muntu akolera awamu (na'fe) afa: 

17 ba. Era nsanyukira oku'ja kwa 
Sutefana ne Folutunato ne Akaiko: 
u kubanga ebyabula kulwa'mwe bo 

18 babitukiriza. 1° Kubanga bäwn'mu- 
za omwoyo gwange nogwa'mwe: 
kale mu'kirizenga abali ngäbo. 

19 Ekanisa ezomu Asiya zibalamu- 
siza. Akula ne Pulisuka babala- 
musi'za nyo mu Mukama (wa'fe), 
nekanisa eri mu nyumba yābwe. 

20 Aboluganda bona babalamusi'za. 
Mulamusagane nokunywegera oku- 
tukuvu. 

21 (Kuno kwe) y kulamusa kwange 

22 Paulo nomnkono gwange. Omuntu 
yena bwatayagalanga Mukama (wa- 
'fe), #akolimirwêenga. < Mukama 

23 (wa'fe) a'ja.. Ekisa kya Mukama 
(wa'fe) Isa Masiya kiberenga na- 

24 'mwe. Okwagala kwange kubere- 
nga namwe 'mwena mu Masiya 
Isa. Amina. 


EBALUWA YA PAULO OMUTUME 
ERI 


ABAKOLINSO 


EYOKUBIRI. 





1 PAUvLO, omutume wa Masiya Tsa |. 


olwokwagala kwa Katonda, ne Ti- 
moseo owoluganda, eri ekanisa ya 
Katonda eri mu Kolingo, awamu 
nabatukuvu bona abali mu Akaya 
2 yona: ekisa (kiberenga) gyemuli 
nemirembe ebiva eri Katonda Ki- 
ta'fe ne Mukama (wa'fe) Isa Ma- 


siya. 
8 Yebazibwe Katonda era Kitawe 
wa Mukama wa'fe Isa Masiya, Ki- 
ta'fe owokusasira era Katonda owo- 
4 kusanyusa kwona ; atusanyusa mu 
: buli kibonobono kya'fe, [e tulyoke 
tuinzenga okusanyusānga abali mu 
kubonabona kwona, nokusanyusa 
6 'fe kwetusanyusibwa Katonda. Ku- 
ba aehibonyobonyo bya Masiya nga 
.. bwebyeyongera enyo gyetuli, era 
: bwekutyo nokusanyusibwa kwa'fe 
kweyougera nyo kubwa Masiya. 
6 Naye bwetubonabona. (tubonabona) 
olwokusanyusibwa nokulokoka kwa- 
'mwe; era bwetusanyusibwa, (tu- 
sanyusihwa)  olwokusanyusibwa 
kwa'mwe, okuleta okugumikiriza 
ebibonyobonyo ebyo na'fe byetu- 
7 bonyabonyezebwa: era okusiibira 
kwa'fe kunywera eri 'mwe; nga tu- 
manyi nti >? nga bwemn' sekimu mu 


bibonyobonyo, era bwemutyo imu- 
8 'sekimu) ne mu kusanyusibwa. Ku- 
banga tetwagala 'mwe obutategera, 
aboluganda, “ebyokubonabona kwa- 
'fe okwatubako mu Asiya, bwetwa- 
zitowererwa enyo nyini okusinga 
amanyi (ga'fe), era nokusubira ne- 
9 tutasiibira kuba balamu: era 'fe be 
; nyini twalimu oku'damu okwokufa 
munda ya'fe, 4 tuleme okwesiga 'fe 
'fe'ka, wabula Katonda azukiza a- 
10 bafu: c eyatuwonya mu kufa oku- 


Ja Kol. ' 


kaa 


nene okwenkanawo, era anatuwo- j9. 


nyanga: era gwetusubira e'da ali- 

11 tuwonya; era 'mwe J bwemubera 
awamu kulwa'fe mu kusaba; bwe- 
. tulimala okuwebwa 9 ekirabo olwa- 

: bantu abangi, abangi balyoke be- 
baze kulwa'fe. 

12 Kubanga okwenyumiriza kwa'fe 
kwe kuuo, okutegeza okwomwoyo 
gwa fe, nga mu butukuvu ne fmu 
mazima ga Katonda, tsi mu magezi 
ngomubiri wabula mu kisa kya Ka- 
tonda, bwetwatambalinga munsi 

13 era okusinga enyo eri 'mwe. Ku- 
banga tetubawandikira birala wa- 
bula ebyo byemusoma era nokwa- 
tula byemwatula, era nsūbira nga 
munabyatulanga okutūsa enkome- 








1. 14—3. 9. 


"a Kol. 10. 
2 


? Bik. 9.20. 


t Beb. 15. 
8. 


“ Bal 15. 
8, 9. 


21 Yok.2 
20, 27. 

Y Bef.1.13; 
4. 30. 

“2 Kol 3. 
A 

Let. L 14. 


23 Kol 4 
2L 

2 Kol 13. 
2, 10. 

41 Pet. 8 
3. 

€ Bal 1L 
20. 

“2 Kol 12. 
20. 


42 Kul. 5. 
8, 9, 12 
“1 Kol. 5. 
1. ` 


d Bag. 4. 
12. 


“1 Kol 3. 
5. 

1 Tim. 5. 

20. 

J Bag. 61. 


14 rero: nga nokwatula bwemwatwa- 
e tulako akatono, Inti 'fe tuli kwe- 
nyumiriza kwamwe, era ™! nga na- 
'mwe (bwemuli) gyetuli, ku lunaku 
lwa Mukama wa'fe Isa. 
15 Ne mu kusubira kuno ? nali nja- 
gala oku'ja gyemuli e'da, mulyoke 
16 muwebwe ?ekisa olwokubiri; no- 
kuita gyemuli okugenda Emakedo- 
ni, Pnokuva nate Emakedoni oku- 
'ja gyemuli, nokusibirirwa 'mwe 
17 okugenda Ebuyudaya. Kale bwe- 
nali ujagala bwentyo, nalagalaga- 
nya? oba byentêsa, mbitesa !kugo- 
berera mubiri, 'nze okuba nebyo 
nti wewawo, wewawo, ate nti siwe- 
18 wawo, siwewawo? Naye nga Kato- 
nda bwali omwesigwa, ekigambo 
kya'fe ekiri eri 'mwe si bwekiti nti 
19 wewawo ate nti siwewawo. Kuba- 
nga #Omwana wa Katonda, Isa 
Masiya, 'fe gwetwabulira mu'mwe, 
'nze ne Sirwano ne Timoseo, teyali 
nti wewawo ate nti siwewawo, fna- 
ye mwoyo mwe muli wewawo. 
20 4 Kubanga (mu) byona byona Ka- 
tonda byeyasibiza, mwoyo mwe 
muli wewawo: era oyo kyava aleta 
Amina, Katonda atenderezebwe ku- 
21 bwa 'fe. Naye atunyweza 'fe awamu 
na'mwe mu Masiya, era © eyatufu- 
22 kako amafuta, ye Katonda; era 
veyatu'sako akabonero, 2 nātnwa 
omusingo Ogwomwoyo mu mitima 
gya fe. 
23 Naye 'nze mpita Katonda okuba 
omujulirwa wememe yange, nga 
a kyenava 'nema oku'ja mu Koli- 
24 nso, kubanga nabasasira. Si kuba: 
nga tufuga oku'kiriza kwa'mwe, 
naye tuli bakozi ba'na mwe abesa- 
nyu lya mwe: kubanga “oku'kiriza 
9 kwe kubaimiriza. Naye kino na- 
kimalirira mu mwoyo gwange, 40- 
2 buta'ja nate na naku gyemuli. Ku- 
banga 'nze bwembanakuwaza, kale 
ansanyusa yani wabula oyo 'nze 
3 gwe'nakuwaza? Nekyo nakiwandi- 
ka bwendi'ja abo baleme oku'naku- 
waza abagwanira okuusanyusa; ku- 
banga nesiga 'mwe 'mwena, ngesa- 
nyu lyange lye lya'mwe 'mwena. 
4 Kubanga mu kubonabona okungi 
nokulūmwa omutima nabawandiki- 
ra namaziga amangi, bsi mulyoke 
mnnakuwale, naye mutegere okwa- 
gala kweninaeri mweokusinga enyo. 
5 “Nayg omuntu bwanakuwazi'za, 
d tanakuwazi'za 'nze, wabula 'mwe 
'mwena, 's0 si mwena, 'neme oku- 
6 zitowa enyo. Kunamumala ali bwa- 
tyo okubonerezebwa okwo “okwa- 
7 bangi; /kyekivu'de kibagwanira 
‘mwe okumusonyiwa obusonyiyi 
noknmusanyusa. afanana bwatyo 
wpo’zi aleme okumirwa enakuze 
8 nga ziinze obungi. Kyenva mbe- 
gairira okunyweza okwagala eri 


2 ABAKOLINSO. 


9 oyo. Kubanga era kyenava mpa- 
ndika, ndyoke ntegere okukeme- 
bwa kwamwe, obanga muwulira 

10 mu bigambo byona. Naye gwemu- 
sonyiwa ekigambo, nange ('muso- 
nyiwa): kubanga nange kyensonyi- 

e, obanga nsonyiye, (nkisonyiye) 
ulwa'mwe mu maso ga Masiya ; 

11 Setani alemenga okutukiza: kuba- 
nga tetuli ngabatategera nkweze. 

12 Naye vbwena'ja mu Tuloa olwe- 
njiri ya Masiya, era olu'gi bwerwa- 
nzi'gulirwawo mu Mukama (wa'fe), 

13 isalaba kuwu'mula mu mwoyo gwa - 
nge, olwobutasanga Tito muganda 
wange: naye nembasibula neng'e- 

14 nda mu Makedoni. Naye Katonda 
yebazibwe, atutwala bulijo ngaba- 
wangulwa mu Masiya, natubi'kuza 
ke'vumbe eryokumutegera ye mu 

15 buli kifo. Kubanga tuli 'vūmbe 
dingi erya Masiya eri Katonda 
l mwabo abalokoka ne m mwabo a- 

16 babula; #eri abo (ababula tuli) 
'viimbe eriva mu kufa erireta oku. 
fa; naye eri bali (tuli 'vumbe) eriva 

17 mu bulamu erireta obulamu. 
o ebyo ani abiinza? Kubanga tetuli 
nga bali abasinga obungi, rabata- 
bula mu kigambo kya Katonda: 
naye olwamazima, naye olwa Ka- 
tonda, mu maso ga Katonda, bwe- 
tutyo bwetwogera mu Masiya. 


3 a TuTaNuLA nate okwetendereza 
'fe'ka? oba twetāga v ebaluwa, 
ngabalala,ezokutendereza eri 'mwe, 

2 oba eziva gyemuli? 'Mwe cmuli 
baluwa ya fe, ewandiki dwa mu mi- 
tima gya'fe, abantu bova gyebate- 
8 gera gyebasoma ; nga mulabisibwa 
okuba ebaluwa ya Masiya, 'fe “gye- 
twamuwererezamu, etawandikibwa 
na bwino, wabula Omwoyo gwa 
Katonda omulamu; si “ku bipande 
ebyamainja, wabula /ku bipande 
4 gye mitima egyomubiri. Era bwe- 
tutyo bwetwesiga Katonda kubwa 
5 Masiya: 9si kubanga 'fe'ka tulina 
obuinza, okulowoza ekigambo kyo- 
na ngekiva gyetnli; naye “obuinza 
6 bwa'fe buva eri Katonda; era eya- 
tminzisa £ ngabawereza ! bendagino 
empya; si bawereza ™ ba nukuta, 
wabula abomwoyo : kubanga Renu- 
kuta e'ta, °naye omwoyo guleta 

7 obulamu. Naye obanga Pokuwere- 
za okwokufa (okwali) mu nukuta, 
r okwasalibwa ku mainja. kwa'jira 
mu kitibwa, “abana ba Isiraeri no- 
kuinza nebatainza kwekaliriza ma- 
so ga Musa olwekitibwa kyamaso- 
8ge; ekyali kigenda oku'gwawo: 
okuwereza okwomwoyo tekulisinga 

9 kuba na kitibwa ? Kuba obanga o- 
kuwereza okwomusango kye kiti- 
bwa. okuwereza okwobutukirivu 
kweyongera nyo okusu'kiriza ekiti- 


149 


7 Bik 26.8. 


12 KoL7 
5, 6. 


k La. 3.3. 


11 Kol. 3. 
18. 

3 2 Kol 4. 
“Yok. 9. 


Era | 30. 


1 Pet. 2.7, 
8. 

°] Kol 15. 
10. 

2 Kol. 3. 5, 
6. 

r 2 Kol. 4. 
2. 


e 2 Kol. 5. 
12. 
è Bik. 18. 
Yi. 


“1 KoL 9. 
2 


d 1 Kol 3. 
5. 


“ Kuv. H. 
12. 
/ Xer. 31. 
33. 
Ez. 11. 19. 


Beb. 8. 10. 
9 Yok. 15. 


5. 
2 Kol.2.16. 
il] Kol 18. 


l Yer. 31, ' 
3 


31. 

Beh. 8. 6,8. 
M Bal. 7.6. 
* Bal.3.20; 
4. 15; 7. 9- 
11. 

° Yok. 6 
RB. 

Bal. 8. 2 
P Bal.7. 10. 
? Kuv. N. 
1, 28. 

Ma. 10. 1 
neb, 
Kuv. H. 
29, 30, 30. 


t 


i 


ia AA agaman Anna an ndanani anna hana nagara a ani ani Sdr aga angakak naga kana Andan ian anaa gana aaa akan gana gada aaa aan AA 





150 


A 
| 

33, 35. 

8, 25. 

B, 

46. 

18. 

81. 

Baf. 2. 6. 

19 i 

1 

i i 

A . 

1 





2 ABAKOLINSO. 


10 bwa. Kubanga ekyawebwa ekiti- 
bwa tekyakiwebwa mu kigambo 
kino, olwekitibwa ekisinga (ekyo). 
11 Kuba obanga ekya'gwawo kyalina 
ckitibwa, ekyoluberera kisinga nyo 
okuba nekitibwa. 
12 Kale bwetulina e'siibi eryenka- 
na awo, twogera nobuvumu bu- 
18 ngi, 'so si nga Musa, ! eyebi'kanga 
ku masoge, abina ba Isiraeri bale- 
mênga okwekaliriza 4 enkomerero 
14 yekyo ekyali ki'gwāwo: naye va- 
magezi gābwe gāka'kanyazibwa : 
kubanga nokutiusa lero ekyokubi- 
'kako kiri kikyaliwo mu kusome- 
bwa kwendagano eye'da nga teki- 
na'gyibwawo; ekyo kivawo mu 
15 Masiya. Naye okutūsa lero, ebya 
Musa bwebisomebwa, ekyokubi'ka- 
16 ko kiri ku mutima gwabwe. Naye 
ybwegukyūka eri Mukama (wa'fe), 
17 zekyokubi'kako ki'gyibwawo. Na- 
ye Mukama (wa'fe) gwe Mwoyo: 
era awaba Omwoyo gwa M 
18 (wa'fe) we waba e'dembe. Naye 
'fe 'fena, bwetumasamasa ngenda- 
birwamu daekitibwa kya Mukama 
(wa'fe) amaso (ga'fe) nga ga'gyi- 
'dwako ekyokubi'kako, ? tufananyi- 
zibwa engeri eri okuva mu kitibwa 
okutiika mu kitibwa, nga kubwa 
Mukama (wa'fe) Omwoyo. 
4 KaLe, kubanga tulina okuwereza 
okwo, “nga bwetwasāsirwa, tetu- 
2 'dirira: naye twagana ebyensonyi e- 
bikisibwa,nga tetutambula mu bukŭ- 
sa,'sobdtetukyamyakigambokya Ka- 
tonda; naye olwokulabisa amazima 
nga twetendereza eri omwoyo gwa 
buli muntu mu maso ga Katonda. 
3 Naye okubi'kibwako obanga enjiri 
ya'fe ebi'kibwako, “ebi'kibwako 
4 mwabo ababula: dkatonda owe- 
mirembe gino “beyaziba amaso ga- 
magezi gābwe abata'kiriza, omusa- 
na gwenjiri eyekitibwa kya Masiya, 
Joyo kye kifananyi kya Katonda, 
5 gulemenga okubākira. Kubanga 
tetwebūlira 'fe'ka, wabula Masiya 
Isa nga ye Mukama (wa'fe), 9 na'fe 
nga tuli ba'du ba'mwe kulwa Isa. 
6 Kubanga Katonda ye yayogera nti 
iOmusana gulyaka mu kizikiza, 
keyayaka mu mitima gya'fe, okuleta 
lomusana ogwokutegera ekitibwa 
kya Katonda mu masoga Isa Masiya. 
7 Naye obuga'ga obwo tuli nabwo 
mu mbibya ebyebūmba, #amanyi 
amangi enyo galyoke gavenga eri 
8 Katonda, 'sd si eri 'fe; tutaizibwa 
erui nerui, naye tetunyigirizibwa ; 
tweralikirira.'so si kweralikirira da- 
9 la: tui'ganyizibwa, naye tetuleke- 
bwa; otume'gebwa, naye tetuziki- 
10 rira; Pbulijo nga tutambula nga 
tulina mu mubiri oku'tibwa kwa 
. Isa, era ” nobulamu bwa Isa bulyo- 





ke bulabisibwenga mu mubiri gwa- 
11 fe. Kubanga 'fe abalamu :tuwe- 
bwayo enaku zona eri okufa okutu- 
langa Isa, era nobulamu bwa Isa 
bulyoke bulabisibwenga mu mubiri 
12 gwa'fe ogufa. Bwekityo okufa ku- 
kolera mu'fe, naye obulamu mu- 
13 'mwe. Naye nga tulina omwoyo 
guli ogwoku'kiriza, nga bwekya- 
wandikibwa nti t Na'kiriza, kyena- 
va njogera; era na fe tu'kiriza, era 
14 kyetuva twogera; nga tumanyi 
ngoyo * eyazukiza Mukama (wa'fe) 
Isa, era na'fe alituzūkiza wamu ne 
Isa, era alitwanjulira wamu ua- 
15 'mwe. Kubanga “byona biri ku- 
bwa'mwe, ekisa ekyo bwekyeyonge- 
ra olwabangi kiryoke kyongezenga 
okwebaza Katonda awebwe ekitibwa. 
16 Kyetuva tulema oku'dirira; naye 
newakuba'de omuntu wa'fe owo- 
kungulu nga'gwawo, naye V(omu- 
ntu) wa'fe owomunda afuka omu- 


ukama | 17 gya bulijo bulijo. Kubanga ?oku- 


bona kwa'fe okutazitowa, o- 
kwekisera ekya kakano, kwongera- 
yongera nyo okutukolera ekitibwa 
ekizitowa ekyemirembe nemire- 

18 mbe; 'fe “anga tetutunulira ebira- 
bika, wabula ebitalabika : kubanga 
ebirabika bya kisera; naye ebitala- 
bika bya mirembe na mirembe. 


5 KUBANGA tumanyi nti, obanga 4e- 
nyumba ya'fe eyensisira eyomunsi 
eryabizibwa, tulina eyazimbibwa eva 
eri Katonda,enyumba etakolebwa na 
mikono, eyemirembe nemirambe, 
2 eyomu'gulu. Kubanga ?! tusindira 
mweno, nga twegomba okwambazi- 
bwa enyumba ya'fe eriva mu 'gulu: 

3 c bwetulyambazibwa, mpo'zi tuleme 
okusingibwa nga tuli bwerere. 
4 Kubanga 'fe abali mu nsisira eno 
tusinda, nga tuzitowererwa; si 
kubanga tw okwambula, wa- 
bula d okwambazibwa, ogwo oguba 


c eyatukolera ekyo ye Katonda, 
Jeyatuwa omusingo Ogwomwoyo. 
6 Kyetuva tuguma omwoyo enaku 
zona, era tumanya nga bwetuba 
mu mubiri tuba wala Mukama (wa- 
7 'fe) [kubanga Ytutambula olwoku- 


8 'kiriza, si Iwa kulaba]; tuguma | 3, 
12. 


omwoyo, iera kino kyetusinga o- 
kwagala. okuba ewala omubiri no- 
9 kubera Mukama (wa'fe) gyali. Era 
kyetuva tufuba, obanga tukyali mu- 
no, obanga tuli wala, okusimibwa 
10 ye. kKubanga 'fe 'fena kitugwi- 


nira okulabisibwa Masiya walisali- | 2L 


ya emisingo; buli muntu awebwe 

byeyakola mu mubiri, nga 

kola, oba birūngi oba bibi. 

11 Kale, bwetumanya ™ entisa ya 
Mukama (wa'fe), tusendasenda a- 


bantu, naye tulabisibwa eri Kato- 





3. 10—56. 1L 





° Zab. 4 
22 


t Zah. 138. 
20. 
"Bala 


”1Kol3 
21. 


Kub 2 
la. 


41 Kol 18. | 


A | 
5 gulyoke gumirwe obulamu. Naye “>>? 


“14. E-S 
J/sBel 114 





6. 12—"7. 6. 


moKol). 
1. 


° Pal 5. 16. 


P 1 Kol. 6. 
19. 
1 Pet. 42 
” Mat. 12. 
50. 


#Yok.6.63. 
t Bag. 6.18. 
= Bag. 5. 6. 
œ Is, 65.17. 


Y Bal 5.10. 


# Bal. 3. 24, 
25. 


€ Bal. 1.17; 
5.19; 10.3. 


“41 KoL3 
2. 


b Is 48. 8. 


“a KoL42. 


nda: era nsūbira nga tulabisibwa 
12 ne mu myoyo gya'mwe. Tetwe- 
tendereza nate eri 'mwe, wabula 
okubawa 'mwe kyemunasinziranga- 
ko okwenyumirizanga kulwa'fe, 
mulyoke mubenga nekyokuba'da- 
mu abenyumiriza mu maso, 's0 si 
13 mu mutima. Kuba? obanga tulaluse, 
(tulaluse) eri Katonda; obanga twe- 
eoe (twegendereza) eri ‘mwe. 
14 Kubanga okwagala kwa Masiya 
kutuwaliriza, nga tulowoza bwe- 
tuti ° ngomu yabafirira bona, bona 
16 kyebava bafa; naye yafirira bona, 
Pabalamu balemenga okubera aba- 
lamu nate kubwābwe bo'ka, wabu- 
la kubwoyo eyabafirira nāzūkira. 
16 rOkusoka lero kyetuva tulema o- 
kumauya omuntu yena mu mubiri: 
okumanya newakuba'de uga twa- 
manya Masiya mu mubiri, 3na- 
ye kakano tetukyamumanya nate 
17 (bwetutyo). Omuutu yena tbwaba 
mu Masiya kyava ab<ra *ekitõnde 
ekigya: webye'da nga biwe'dewo; 
18 laba, nga bifuse bigya. Naye byo- 


na biva eri Katonda, Veyatutaba- 
ganya naye yeka kubwa Masiya, 
natuwa 'fe okuwereza okwokutaba- 

19 ganya; nti ?Katouda yali mu Ma- 
siya ngatabaganya Eusi naye ye- 
'ka, nga tababalira byonono bva. 
bwe, era nga yatnteresa 'fe ekiga- 
mbo ekyokutabaganya. 

20 Kyetuva tubera «ababaka mu 
kifo kya Masiya, Katonda nvafai:an- 
na ngabegairirira mu'fe: tnbegui- 
rira mu kifo kya Masiya mutaba- 

21 gane ne Katonda. Atamanya kibi, 

yamufula ekibi kulwa'fe; 'fe tu- 
tyoke tufike cobutukirivu bwa Ka- 

6 tonda muye. Era abwetukolera 

emirimu awamu naye tubegairira 
2 obutawerwa bwerere kisa kya Ka- 
tonda [kubanga ayogera nti 
bMu biro ebyoku'kirizibwamu 
nakuwulira, 
Ne ku lunaku olwobulokozi na- 
kubera: 
laba, kakano bye biro ebyoku'kiri- 
zibwamu ; laba, kakano lwe lunaku 
3 olwobulokozi]: nga tetuleta nko- 
nge yona mu kigambo kyona, oku- 
wereza kwafe kulemenga okune- 
4 nyezebwa; naye mu byona “nga 
twetendereza ngabawereza ba Ka- 
tonda, mu kugumikiriza okungi, 
mu bibonobono, mu kwetāga, mu 
5 naku, “mu kukubibwa, mu kusibi- 
bwa, mu kukayāna, mu kufuba, mu 
6 kutunula, mu kusiba ; mu bulongofu, 
mu kutegera, mu kugumikiriza, mu 
kisa, mu Mwoyo Omutukuvu, mu 
kwagala okutalimu bunanfusi, mu 
kigambo ekyamazima, mu “manyi 
7 ga Katonda; /olwebyokulwanyisa e- 
byobutūkirivu ku mukono ogwadyo 
nogwa kono, olwekitibwa nolwoku- | 


2 ABAKOLINSO. 


8 nyomebwa, olwokuvumibwa no- 
lwokusimibwa; ngabalimba, era 
9 (naye) abamazima; ugabatategē- 
rebwa, era (naye) abategerebwa 
enyo; ngabafa, era, laba, tuli bala- 
mu; ingababonerezebwa, era ne- 
10 tuta'tibwa; ngabanakuwala, naye 
abasanyuka bulijo; ngabavu, naye 
abaga gawaza abangi; ngabatalina 
kintu, era (naye) abalina dala byona. 
11 Akamwa kafe kasami'dwa eri 
'mwe, Abakolinso, omutima gwa'fe 
12 gugaziye. Temufüuze mu'fe, naye 
: mufūnze mu myoyo gya mwe. 
13 Naye mulyoke munsasule bwemu- 
tyo [mbabulira ngabana (bange)), 
namwe mugaziwe. 
i Temwega tanga nabata'kiriza o- 
butenkanankana: kubanga ”t obu- 


14 


tūkirivu nobujemu bugabana bu- |? 


tya? oba omusana gu'sa kimu gu- 

15 tya nekizikiza ? Era Masiya ataba- 
gana atya ne Beriali? oba mugabo 
ki eri omu'kiriza natali mu’kiriza ? 

16 Era eyekalu ya Katonda yega'ta 
etya nebifananyi? "kubanga 'fe 
tuli yekalu ya Katonda omulamu ; 
nga Katonda bweyayogera 
o Naberanga mubo, nentambulira- 
nga mu bo; ninge naberanga Ka- 
tonda wabwe, nabo banaberanga 

17 bantu bange. Kale 
PMuve wakati wabo, mweyawu- 

kane, 

Bwavosera Mukama, 

So temnkominga ku kintu eki- 
tali kirongofu; 

Ninge ndibasembeza, 

"Era naberinga liitamwe gye- 
muli, 

Na'mwe munaberanga gyendi 
abana abobulenzi nabobuwala, 

bwayogera Mukama Omuinza we- 

bintu byona. Kale bwetulina 4 c- 

byasūbizibwa ebyo, abagalwa, twe- 

nazenga mu bugwagwa bwona o- 

bwomubiri nobwomwoyo, nga tu- 

tikiriza obutukuvu mu kutya Ka- 
tonda. 

2 Mutusegulire: tetwononanga mu- 
ntu yena, tetugulirirānga muntu 
yena, tetulyazaminyanga muntu 

8 yena. Soge'de kubanenya: kuba- 
nga e'da nayogera nga muli mu 
mitima gya'fe okufira awamu (na- 
'mwe) nokubera abalamu awamu 

4 na'mwe. Njogera nobuvumu bu- 
ngi eri 'mwe, b nenyumiriza nyo 
kulwa'mwe: €nji'ju'de nyo esanyu, 
nsu'kiri'de okujaguza mu bibono- 
bono bya'fe byona. 

b Kubanga era dhwetwa'ja mu 
Makedoni, omubiri gwa'fe neguta- 
laba kuwu'mula na katono, naye 
e netubonabona erui nerui; Jebwe- 
ru (yaliyo) entalo, munda (mwali- 

6 mu) okutya. Naye asanyusa aba- 
wombefu, ye 9 Katonda, natusa- 


18 


7 


nti wo 





#1Kol 4. 
9. 


4 Zab. 118. 
18. 


k 2 Kol 12. 
15. 


P Ts. 52. 11. 
Kub. 18. 4 


i re 31. 
Kub. 21.7. 


“41 Yok.3 
3. 


T 1 Kol 1. 
< Baf. 2.17. 


d2 Kol. 2 
13. 


a ore 
J Ma 32 
25. 
s 2 Kol 1. 
4. 


| 
i 
| 







152 
7 nynsa 'fe, olwoku'ja kwa Tito; 's0 
si Iwa ku'jakwe kwo'ka, era naye 
olwokusanyusibwa kweyasanyusi- 
bwa mu'mwe, bweyatubulira okwe- 
gomba kwamwe, okunakuwala 
kwa'mwe, okunyikira kwa'mwe ku- 
Iwange; nange kyenava neyongera 
8 okusanyuka. Kuba newakuba'de 





nga nabanakuwaza nebaluwa (ya- | 


nge), sejusa, inewakuba'de nga 
namala okwejusa; kubanga nda- 
bye ngebaluwa eyo yabanakuwaza, 
newakuba'de nga (yabanakuwaza) 
9 ekisera. Kakano nsanyuse, sisa- 
nyuse kubanga mwanakuwazibwa, 
naye kubanga mwanakuwala no- 
kwenenya nemwenenya: kubanga 
mwanakuwala eri Katonda, mule- 
me okufirwa mu kigambo kyona 
kubwa'fe. Kubanga #okunakuwa- 
la eri Katonda kuleta okwenenya 
okwobulokozi okutejusibwa: naye 
okunakuwala okwomunsi kuleta 
11 okufa. Kubanga, laba, okunaku- 
wala okwo eri Katonda nga kwa- 
baletera oknfuba okungi, era noku- 
woza ensonga (ya'mwe), era noku- 
sunguwala, era nokutya, era no- 
kwegomba, era nokunyikira, era 
nokuwalana e'gwanga! Mu byona 
mwetegeza nga muli balongofu mu 
12 kigambo ekyo. Kale newakuba'de 
nga nabawandikira, sawandika ku- 
lwoyo eyakola obubi, newakuba'de | 
kulwoyo eyakolwa obubi, wabula 
okunyikira kwamwe kulwa'fe ku- 
lyoke kulabisibwe eri 'mwe mu 
13 maso ga Katonda. Kyetwava tu- 
sanyusibwa : ne mu kusanyusibwa 
kwa'fe, netweyongera nyo okusa- 
nyuka olwesanyu lya Tito, kubanga 
omwoyogwe gwawu'muzibwa 'mwe 
14 'mwena. Kuba obanga nenyumi- 
riza mu kigambo kyona kulwa mwe 
eri oyo, sakwatibwa nsonyi; naye 
nga bwetwababūlira byona mu ma- 
zima, era bwekutyo nokwenyumiri- 
za kwa'fe eri Tito kwali (kwa) ma- 
15 zima. Nokwagalakwe ok womunda 
kweyongera nyo nyini okubera 
gyemuli, nga'jukira !okugõnda 
kwa mwe 'mwena, bwemwamuse- 
mbeza  nokutya nokukankana. 
mapas 3. 16 Nsanyuse kubanga mu byona 
4. nguma omwoyo mu'mwe. 
8 Era tubategeza, aboluganda, ekisa 
kya Katonda ekyawebwa mu ka- 
2 nisa Ezemakedoni; mu kubonabo- 
na okwabakema enyo esanyu lya- 


192 Kol. 2 
d. 


k Mat. 8. | 10 
75. 


l Baf. 2. 12. 


a Ma'k.12. bwe eryasu'kirira 4 nobwāvu bwa- 
H. bwe obwainga obungi byasu'kirira 

mu buga'ga obwobugabi bwabwe. 
WADAI 3 Kubanga, ntegeza bo, (bagaba) bo- 


ka nga bwebiinza era nokusinga - 


20; H. 17. i e 
Bal. 15.25, d obninza bwabwe, nga batusaba no- 
1 kol. 16. kwegairira okungi olwekisa «kvo 


Na, 4 b noku'sekimu okwo mn kuwereza . 














5 abatukuvu; 'so si nga bwenali 
ndowoza, naye bāsoka okwewayo 
bo'ka eri Mukama (wafe), neri 'fe 

6 mu kwagala kwa Katonda. Kye- 
twava tubilirira Tito, nga bweya- 
tannla e'da, era bwatyo alyoke aki- 
tukirize era nekisa ekyo gyemuli. 

7 Naye nga bwemusu'kirira mu byo- 
na, mu ku'kiriza, ne mu kwogera, 
ne mu kutegera, ne mu kufuba 
kwona, ne mu kwagala kwa 'mwe 
eri 'fe, era musu'kirirenga ne mu 

8 kisa ekyo. “Sogera nga mbalagira 
bulagizi, wabnla olwokufuba kwa- 















el Kol?.6 






4 Lak. 2. 
58. 
Baf. 2 6,1. 


10 'gawaze 'mwe. 
kyendowoza olwekyo: 
kibasanira 'mwe, abasoka okutanu- 
la, si kukola kwo'ka, era naye no- 
kwagala, nga /mwakamala omwa- 

11 ka gumu. Naye kakano mutikiri- 
ze nokukola; nga (bwewaliwo) o- 
kwagala amangu, era nokutūkiriza 
bwekutyo kulyoke kuberewo, nga 

12 bwemuinza. vs Kuba obanga wali- 
wo okwagala amangu, ku'kirizibwa 
ngomuntu bwalina, si nga bwatali- 

18 na. Kubanga sogede bwentyo, 
abalala bawu'muzibwe, na'mwe 

14 muteganyizibwe : wabula olwokwe- 
nkanankana, okusu'kirira kwa'mwe 
kuwereze okwetaga kwabwe kaka- 
no mu biro bino, era noknsu'kirira 
kwabwe kulyoke kuwereze okwe- 
taga kwa'mwe; okwenkanankana 

15 kuberewo: nga bwekyawandikibwa 
nti i(Eyakung'anyānga) enyingi, 
teyasigazāngawo; naye (eyaku- 
ng'anyanga) akatono, teyetaganga. 

16 Naye Katonda yebazibwe, eya'sa 
mu mutima Tito okufuba okwo ku- 

17 lwa'mwe. Kubanga oku'kiriza a- 
'kiriza okubulirira kwafe; naye 
kubanga ye'ka alina okufuba oku- 
ngi, asitula okugenda gyemnli nga 

18 pooma. Era tutuma wamu naye 
:owoluganda, atenderezebwa mu, t2Kol 12 

19 njiri mu kanisa zona; ’sō si ekyo |! | 
kyo'ka, era naye oyo yel! yalonde.-' A ToS 





“ Nge. 19. 
17. 

Mat 10.42. 
1Tim. 4 
1R, 19. 
Beb. 23.16 
J2 Kola 
Ya 










# Lak N. 
3 












íi Kar. 36 
14 









— — 









bwa ekanisa okutambula na'fe o- | 
lwekisa ekyo, kyetuwereza fe Mu- 
kama (wa'fe) awebwe ekitibwa, era 
20 tulage okwagala kwa'fe amangn: 
nga twewala ekyo, omuntu obuta- 
tunenya olwekirabo kino kyetuwe- 
21 reza: kubanga ” tutekateka ebiri- 
ngi, si mn maso ga Mukama (wa'fe) 
mwo ka, era naye ne mu maso ga- |1 Pet.21? | 
22 hantu. Era tutuma wamu nabo; 
mnganda wa'fe. gwetwakemanga | | 
emiriindi emingi mn bigambo elbi- 


ngi nga manyikivn. naye kekano | 
mnnyikiva nyo okusinga. olwok we- | 


8. 23—10. 15. 


a Korag 
Bag. 2. 10. 
è 2 Kola. 
19. 

“2 Kol. 8. 
43 Kol 8. 
10.. ; 
“9 Kol. 8. 
8, 17,18, 22. 


l Zab. 112. 
8. 
= Is. 55.20. 


” Kos. 10. 
12. 
Mat. & 1. 
saKol 4 
28. 


23 (Omuntu bwanabuzanga) ebya Ti- 
to, ye a'sekimu:nange era ye mu- 
kozi mu'nange eri 'mwe; oba bya 
baganda ba'fe, be babaka abekani- 
sa, abo kye kitibwa kya Masiya. 

24 Kale e mu maso g isa 
ekiraga okwagala kwa mwe nokwe- 
nyumiriza kwa'fe kulwa'mwe. 


Kubanga 4ebyokuwereza abatu- 
kuvu temwetaga 'nze okubawa- 

2 ndikira: kubanga 'manyi > okwa- 
gala kwa'mwe, “ kwenenyumiriri- 
zamu eri Abamakedoni kulwa'mwe, 
nga 4d Akaya omwāka 
gumu okwetekateka; nokunyikira 

, kwa'mwe kwakubiriza bangi mubo. 

3eNaye ntuma abolu a, okwe- 

. nyumiriya kwa'fe kulwamwe ku- 

." leme okuba okwobwerere mu kiga- 
mbo ekyo; nga bwenjoge’de, mu- 

4 lyoke mweteketeke: mpozi Aba- 
makedoni abalala bwebali'ja nā- 
nge, bwebalibasanga nga temwete- 
setese, 'fe [obutogera 'mwe] tule- 
me dkukwatibwa ensonyi mu kusi- 

5 bira okwo. Kyenvu'de ndowoza 

' nga kingwani'de okwegairira abo- 

. luganda, bankulembere oku'ja gye- 
muli, basoke balongōse omukisa 
gwa'mwe gwemwasibiza e'da, gu- 
lyoke gweteketeke, ngomukisa, 's0 
si ngekisolozebwa. 

6 JNaye (kyenjogede) kino nti 
Asiga entono, alikingula ntono; 
era asiga enyingi, alikungula nyi- 

7ngi. Buli muntu (akolenga) nga 
bwanmaliri'de mu mutimagwe; Ysi 
lwa naku, newakuba'de olwokuwa- 
lirizibwa: kubanga ¿Katonda aya- 

8 gala oyo agaba nesanyu. Era 

Katonda ainza okwaza ekisa kyo- 
na gyemuli; 'mwe nga mulina ebi- 

. bamala byona enaku zona mu bi- 
gambo byona mulyoke musu'kiri- 
rênga mu bikolwa byona ebirūngi : 

9 nga bwekyawandikibwa nti 

l Yasasanya, yagabira abāvu ; 
Obutukirivubwe bwa lubērera e- 
mirembe gyona. < 

10 Era oyo ™ awa ensigo omusizi ne- 
'mere eyokulya, anabawanga anā- 

bong o ensigo za'mwe, era 

.' anayazanga ebibala ” ebyobutūkiri- 

li vu bwa'mwe: nga muga'gawazi- 
bwa mu byona mukolenga obuga- 
bi bwona, °obwebazisa Katonda 

12 mu'fe. Kubanga okugaba okwoku- 

, wereza okwo teku'jula bu'juzi eki- 
gera kyebyo abatukuvu byebetaga, 
era naye kusu'kirira olwokwebaza 

13 okungi eri Katonda; kubanga o- 
lwokukemebwa (kwa mwe) mu ku- 


wereza kuno P batendereza Kato- | 


nda olwokugōnda okwokwātula 
kwa'mwe eri enjiri ya Masiya, 
r nolwobugabi.. bwokuga 'kwa- 


15 nda ekitasingika mu'mwe. 


10 


14 kutika ne gyemnli. 


2 ABAKOLINSO. 


siga okungi kwalina' eri 'mwe. | 14 'mwe eri bo neri bona; 


era bo 
bo'ka nga balumirwa 'mwe emyoyo 
mu kubasabira olwekisa kya Kato- 
Kato- 
nda yebazibwe ? olwekirabokye eki- 
tayogerekeka. 


a Naye 'nze mwene Paulo mbe- 
gairira olwobukakamu nobuwo- 
mbefu bwa Masiya, 'nze > atowazi- 
bwa mu'mwe mu maso ga'mwe, 
naye bwesibayo nguma eri 'mwe : 
e mbegairira (bwegairizi), € lwe- 
ndibawo 'neme okugurnia nobuvu- 
mu bwendowoza okuguma eri aba- 
lala abalowoza nga 'fe tutambnla 
3 okugobereranga omubiri. Kuba 
newakuba'de nga tutambulira mu 
mubiri, tetulwana kugobereranga 
4 mubiri h kubanga ebyokulwanyisa 
ebyentalo za'fe si bya mubiri, naye 
bya manyi eri Katonda “olwoku- 
5 menya ebigo); nga tumenya empa- 
ka na buli kintu ekigulumivu eki- 
kulumbazibwa okulwāna nokutegē- 
ra kwa Katonda, era /nga tujemula 
buli kirowozo okuwulira Masiya; 
6 era Inga twetesetese okuwalana 
e'gwanga ku butagonda bwona, 
tokugonda kwa'mwe bwekulitūki- 
7 rira. kMutunulira ebiri mu maso 
(ga'mwe). ¿Omuntu yena bweye- 
siga ye'ka nga ye wa Masiya yero- 
woze kino nate ye'ka nti nga ye 
bwali owa Masiya, era " na'fe bwe- 
8 tutyo. Kubanga newendisu'kirira 
okwenyumiriza olwobuinza bwa'fe 
[Mukama (wa'fe) bweyatuwa olwo- 
kubazimba, 'so si lwa kubasūla], 
9 sirikwatibwa nsonyi: 'neme oku- 
fanana ngabatisa nebaluwa zange. 


2 


10 Kubanga bogera nti Ebaluwaze 


nzibu, za manyi; naye bwabawo 


n omubirigwe munafu, nokwogera- 


11 kwe si kintu. Ali bwatyo alowoze 


kino nti nga bwetuli mu bigambo 
mu baluwa nga tetuliyo, era bwe- 
tutyo bwetuli mu bikolwa nga tuli 


12 eyo. ° Kubanga tetwang'anga kwe- 


rowoza nga tuli ku muwendo gwa- 
balala kubo abetendereza bo'ka 
newakuba'de okwegerageranya na- 
bo: naye bo bo'ka nga begeza bo- 
'ka na bo'ka, era nga begeragere- 
nya bo'ka na bo'ka, tebalina mage- 


18 zi. Na'fe 'fe tetulyenyumiriza o- 


“ kusinga ekigera (kya'fe), wabula 
mu kigera ekyensalo Katonda gye- 

yatugabira okuba ekigera, era no- 
ubanga te- 
tukuninkiriza kusinga (kigera) 
ngabatatūka gyemuli: kubanga 
era twa'ja nokutika gyemuli mu 


16 njiri ya Masiya: nga tetwenyumi- 


. viza kusinga kigera (kya'fe) Pmu 

mirimu egyabalala ;. naye nga tu- 
. subira, oku'kiriza -kwa'mwe bwe- 
kukula okugulumizibwa mu'mwe 


#Yak.1.17. 


“ Bal12 1. 


62 Kol 12. 
5 7 


<1 KoL 4. 
21. 


4 Bef.6.13. 


e Yer.1.10. 


J1 Kol 1. 
19. 
saKol 13. 
2, 10. 

i2 Kol”. 
15. 

k Yok. 7. 
wA 

11 Yok. 4. 
6. 


"2 Kol. 
11. R. 





164 


"Yer. 9.94. 
1 Kol.1.31. 


s Nge.27.2. 
t Ral. 2. 29. 
1 KoL 45. 


a2 Kol 6. 
13. 


è Kos. 2.19, 


7 Bag. 1.7, 
8. 


í 1 Kol. 18. 
10 


Bag. 2 6. 
k 2 Kol 2. 
13. 


1 Bef. 3. 4. 
m2 Kol12. 
18. . 


" Bik 18.3. 


"Bag. 1.8. | 15 nga f malaika owomusana. 








2 ABAKOLINSO. 


ngensalo ya'fe bweri okusu'kirira, 
16 era nokubulira enjiri mu bifo ebiri 
ewala okusingo 'mwe, era. obute- 
. nyumiriza mu nsalo eyabalala o- 
17 lwebyetesetese. Naye reyenyumi- 
riza yenyumirizenga mu Mukama 
18 (wa'fe). Kubanga #eyetendereza 
ye'ka siyasimibwa, wabula t Muka- 


ma (wa'fe) gwatendereza. 
1 1 Singa mungumikiriza mu abusi- 
rusiru obutono; era naye mu- 
2 ngumikirize.. Kubanga mbakwati- 
rwa obu'gya bwa Katonda : kuba- 
“nga čnabafumbiza 'ba'mwe omu, 
cndyoke mbalete eri Masiya d(nga) 
3 omuwala omulongofu. Naye nti'de, 
e ngomusota bwegwalimbalimba Ka- 

-~ wa mu bukusa bwagwo, mpo’zi ebi- 

rowozobya'mwe/okwononebwanga 
“mu kulaba wamu ne mu bulongofu 
4 ebiri cri Masiya. Kuba oyo a'ja 
bwabulira Isa omulala gwetutabi- 
lira, oba bwemuwebwa omwoyo 

. omulala gwemutawebwa, oba 9 njiri 
. ndala, gyemuta'kiriza, mukola bu- 
5 langi okumugumikiriza. Kubanga 
ndowoza inga sisingibwa na katono 

6 abatume abakulu enyo. Naye ne- 
wakuba'de inga 'nze muligo mu 
bigambo, naye siri (muligo) ?mu 
kutegera; naye mmu byona twa- 
kwolesa mu bantu bona eri 'mwe. 

7 Oba nayonona » bwenetöwaza 'nze- 
'ka 'mwe mugulumizibwe, kubanga 
nababilira enjiri ya Katonda cyo- 

8 bwerere? Nanyaga ekanisa endala, 
nga mpebwa empera olwokubawe- 

9 reza 'mwe; era bwenabanga na- 
'mwe nga netaga, 9 sazitowereranga 
muntu yena; kubanga Paboluganda 
bwebava mu Makedoni, batukiriza 
ebyali bimbuze; ne mu byona ne- 
kima obutabazitowererānga, era 

10 nekumanga (bwentyo). Ngamazi.- 
ma ga Masiya bwegali mu'nze, si- 
wali alinziiza okweuyumiriza okwo 

li mu nsalo Ezeyakaya. Lwa ki? 
tkubanuga sibagala? Katonda a. 

12 manyi. Naye bwenkola, era bwe- 

nikolanga, ? mba 'gyirewo awasinzi- 

rwa abo abagala awasinzirwa, ba- 
labike era nga 'fe mu kigambo kye- 
benyumiririzamu. Kubanga ahali 
ngābo be batume abobulimba, aba- 
kozi abobukiisa, abefananya ngaba- 

14 tume ba Masiya. 'So si kya ma- 
gero; kubanga ne Setani yefananya 

Kale si 

: kitalo era nabawerezabe bwebefa- 
nanya ngabawereza abobutūkirivu; 

- enkomerero yabo eribera ngebiko- 
lwa byābwe. 

16 Njogera nate nti Omuntu yeng 
aleme okundowoza nga ndi musi- 
rusiru; naye (okulowoza bwemu- 

- ndoweza bwemutyo), naye munse- 
mbeze ngomusirusiru, ninge ine- 


13 








17 nyumirizeko katono. Kyenjogera, 
sikyogera nga kigambo kya Muka- 
ma (wa'fe), naye nga mu busirusi- 
ru, mu buvnmu buno obwokwenyu- 

18 miriza. 4 Kubanga bangi abenya- 
miriza mu mubiri, nange nenyumi- 

19 riza. Kubanga mugumikiriza ne- 
sanyu abasirusiru, #kubanga('mwe 

20 muli) bagezigezi. Kubanga mugu- 
mikiriza omuntu, Vbwabafula aba- 
'du, bwabamira, bwabawamba, 
bweyegulumiza, bwabakuba amaso. 

21 Njoge'de olwok weswaza, #ngabana- 
fuwala. Naye omuntu yena kya- 
gumira [njogera mu busirusiru), 

22 nange nguma. Bo Baebulaniya ? 
anange. Bo Baisiraeri? nange. 

23 Bo za'de lya Ibulaimu? nange. Bo 

- bawereza ba Masiya? (njogera 

'mgomulalu) 'nze mbasinga; bmu 
kufuba mbasu'kirira, mu kusibibwa 
mbasu'kirira, ¢ mu kukubibwa oku- 
ingirira enyo, 1 mu kufa emirindi 

24 emingi. Eri Abavudaya nakubibwa 
emiriindi etano “ (emi'go) amakumi 

25 asatu mu mwenda. Emirŭndi esatu 
Jnakubibwa enga, 9 omuliindi gumu 

< nakasukirirwa amainja, emirūndi 
esatu teryāto lyamenyeka, nasula 

26 nensiba mu buziba; mu kutambu- 
langa emiriindi emingi, mu bubi 
obwemi'ga, mu bubi obwabanyazi, 
k mu bubi obuva eri egwanga (lva- 
nge), mu bubi obuva eri abamawa- 
nga, mu bubi obwomukibuga, mu 


bubi obwomu'diingu, mu bubiobwo- | 


10. 16—12. 3. 


epatis | 
4 


"Ii Kols 
19. 


” Bag. 2.4; 
4.9 


b 1 kolLis. 
10. 

€ Bik 9.16; 
20. Z. 

41 Kolis 
32. 
“Ma. 253 


f Bik. 16. 
2 


? Bik. 14 
19. 
: Bik. 27. 
44 


munyanja, mu bubi obwaboluganda | 3 


27 abobulimba; mu kufuba nokukowa, 
- mu kutunulanga emirindi emingi, 
l mu njala nenyênta, mu kusibanga 
emirimdi emingi, mu mpewo noku- 

28 bira obwerēre. .Obutw'sako b 
bweru, waliwo ekinzitowerera buli- 
jo bulijo, 7? okweralikiriranga olwe- 
29 kanisa zona. Ani omunafu, ninge 
. bwesiba munafu? ani eyesitazibwa, 
30 nange bwesāka? Obanga kingwa- 
ni'de okwenyumiriza, ? neuyumiri- 
31 zanga olwebyobunafu bwange. Ka- 
n» tonda Kitawe wa Mukama (wa'fe) 
Isa, eyebazibwa emirembe gyona, 
32 amanyi nga sirimba. 9 Mu Dama- 
siko owesaza owa Aleta kabaka 
yatega ekibuga Ekyabadamasiko, 
38 alyoke ankwate: nebampisa mu 
kituli (nga ndi) mu kisero ku bugwe, 

Dendokoka mu mikonogye. 

1 9 KINGWANI' DE okwenyumiriza, 
newakuba'de nga tekusana; na- 
ye kang'ende mu kwolesebwa noku- 
“ bi'kulirwa kwa Mukama (wa'fe). 
2 'Manyi omuntu amu Masiya, eya- 
: kamala emyaka ekumi nena [oba 
mu mubiri, simauyi; oba awatali 
. maubiri, simanyi; Katonda amanyi), 
dokutwalibwa omuntu ali bwatyo 
8 mu 'gulu eryokusatu. Bra 'manyi 


l1 Kol 
1. 


4“9Col 5 
17. 


> Bik. 21 
17. 





12. 4—13. 14. 


“Luk. B. 
6. 


42 Kol. 13. 
4 


omuntu ali bwatyo [oba mu mubiri, 
4 oba awatali mubiri, simanyi; Ka- 
tonda amanyi], bweyatwalibwa inu 
clusuku lwa Katonda, niwulira 
ebigambo ebitayogerekeka, ebitasa- 
5 nira muntu kubyätula. Kubwomu- 
ntu ali bwatyo nenyumirizānga : 
naye kubwānge siryenyumiriza, 
6 wabula mu byobunafu bwange. Ku- 
ba singa nayagala okwenyumiriza- 
nga, sandiba'do musirusiru ; kuba- 
uga nandyoge'de amazima: naye 
ndeka, omuntu yena alemenga oku- 
ndowoza okusinga bwandaba oba 
7 bwampulira. Nolwobukulu obusi- 
nga enyo obwebyo ebyabi'kulibwa, 
'nemenga okuguluwizibwa enyo, 
kyenava mpebwa derigwa mu 
mubiri, ¢omubaka wa Setani oku- 
nkubanga, 'nemenga okugulumizi- 
8 bwa euyo. Olwekigambo ekyo ne- 
gairira Mukama (wa fe) emirindi 
9 esatu, kinveko. Nang'amba nti 
Ekisa kyānge kikumala: kubanga 
amanyi (ginge) gatukiririra mu bu- 
nafu.. Kyenavanga nenyumiriza 
nesanyneringi olwebyobunafu bwa- 
nge, Jamanyi ga Masiya galyoke 

10 gasisire ku'nze. Kyenva Ynsanyu- 
kira ebyobunafu, okugirirwanga 
ckye'jo, Okwetaganga, okui'ganyi- 
zibwanga, okutegananga, okulangi- 
bwanga Masiya: ikubanga bwemba 
omunafu, lwemba owamanyi. 

11 Nfūse musirusiru: 'mwe mwa- 
mpaliriza; kubanga nagwaniraoku- 
tenderezebwa uwe; kubanga? sasi- 
ngibwa mu kigambokyona abatume 
abakulu enyo, newakuba'de ! nga 

12 'nzesikintu. ™ Mazima obubonero 
obwomutume bwakolerwanga ewa- 
'mwe mu kugumikiriza kwova, mu 
bubouero nebyamagero nebyama- 

13 nyi, ” Kubanga kiki ekanisa endala 

yezabasingiramu, ° wabula 'nze 
'nze' kaobutabazitowereranga? mu- 
|, nsonyiwe ekyonono ekyo. ' 

14 Laba, omulūndi ogwokusatu ka- 
kano netesetese oku'ja gyemuli ; 
'80 siribazitowerera : kubanga » si- 
nonya byamwe, wabula 'mwe: 
rkubanga tekigwanira, abana oku- 
terekeranga abaka'de, wabula aba- 

15 ka'de okuterekeranga abana. Era 
#ndiwayo era ndiwebwayo nesa- 
nyu eringi “olwobulamu bwa mwe. 
Bwensinga okubagala enyo, nja- 

16 galibwa katono? Naye si musango, 
'nze sabazitowerera, naye, bwenali 
omugerengetanya, uabatéga mu lu- 

17 kwe. Omuntu yena gwenabatumira 

|, namulunya amagoba eri 'mwe? 

18 Nabilirira Tito, nentuma owolu- 
ganda awamu naye. Tito yafuna 
amagoba eri 'mwe ? tetwatambula 
Nomwoyo omu? tetwatambulira 

“mu kisinde kimu? . 
19 Obwe'da mulowoze'za nga 'fe tu- 





2 ABAKOLINSO. 


bawoleza ensonga. Mu maso ga Ka- 
tonda twogerera mu Masiya. “Na- 
ye byona, abāgalwa, bya kubazi- 

20 mba 'mwe. Kubanga nti'de, bwe- 
ndi'ja, mpo'zi okubasanga nga mu- 
fanana nga bwesagala, nange mwe 
(muleme) okunsanga nga nfanana 
nga bwemutayagala; mpozi oku- 
bera eyo okuyomba, obu pya, obu- 
sungu, empaka, okulyolyoma, oku- 
geya, okwegulumiza,  okujêma ; 

21 bwendi'ja wate, Katonda wange 
aleme okuntowaza eri 'mwe, nange 
okubanakuwalira abangi abayono- 
na eda nebatenenya #obngwagwa 
nobwenzi nobukaba bwebakola. 

1 3 KARANO nji'ja gyemuli omulundi 
NJ ogwokusatu. “Mu kamwa ka- 
bajulirwa ababiri oba basatu buli 

2 kigambo kirinywera. Nalalika era 
ndalika, nga (bwenakola) bwenaliyo 
omulūndi ogwokubiri, era ne kaka- 
no bwentyo nga siriyo, (mbagamba) 
abo abayonona e'da nabalala bona, 

8 nti, bwendi'ja nate, sirisāsira; ku- 
banga munonya ekitegeza nga Ma- 
siya b ayogerera mu'nze; atali mu- 

: nafu eri 'mwe, naye alina amanyi 

4 tmu'mwe: kubanga 4 yakomere- 
rwa olwobunafu, naye “ mulamu 
olwamanyi ga Katonda. 
na'fe tuli banafu muye, naye tuliba 
balamu awamu naye olwamanyi ga 

b Katonda eri 'mwe. Mwekebere 
'mwe ka obanga muli mu ku'kiriza; 
mwekeme 'mwe'ka. Oba temwete- 

“ gcra 'mwe'ka nga Isa Masiya ali 
mu'mwe? wabula nga muli abata- 

6 simibwa. Naye nsubira nga muli- 
tegera nga fe tetuli batasimibwa. 

7 Era tusaba Katonda 'mwe mulenie- 
nga okukola obubi bwona; si 'fe 
tulyoke tulabike ngabasimibwa, 
wabula 'mwe okukolanga obulungi, 
'fe newetulibéra ngabatasimibwa. 

8 Kubanga tetuinza kuziiza mazima, 

9 wabula 'okubera amazinia. Kuba- 
uga tusanyuka 'fe / bwetuba abana- 
fu, na'mwe bwemuba namānyi: era 
na kino tukisaba, 'mwe 9 okutūkiri- 

10 ra. Kyenvu'de mpandika ebya nga 
siri eyo, bwembera eyo 'newe * oku- 
| ba omukambwe, ngobuinza bwebuli 

. Mukama (wafe) bweyampa olwo- 
kuzimba, 'so si Iwa kumenya. 

11  Ekyenkomerero, . aboluganda, 

. mweraba. Mutūkirire; musanyu. 
sibwe; š mulowoze bumu; mubere 
nemirembe: ne Katonda owokwa- 

” gala tnemirembe anabanga na'mwe. 

12 Mulamusagane nokunywegera o- 
kutukuvu. - 

13 Abatukuvu bona babalamusi’'za. 

14 Ekisa kya Mukama (wa'fe) Isa 
Masiya, nokwagala kwa Katouda, 

. poku'sekimu Okwomwoyo Omntu- 
kuvu, biberenga na'mwe 'mwena. 


Kubanga |s 


155 


#1 Kol 
10. 33. 


4 1 KoL 6. 


è Mat 10. 
20. x 
“1 Kol. 9. 
2. 


4 Baf. 2 7, 


1 Pet. 3. 18. 
Bal 6. 4 


í Tit. 1.13. 


k Bal. 12 ` 
16, 18; 


18. 5. 

1 Kol. ł.10. 
Baf. 2. 2. 
1 Pet. 3. 8. 
1 Bal. 18. 


156 


'1. 1—2. IL. 














EBALUWA YA PAULO ERI 


ABAGALATIYA. 


PauLo omutume [atava mu bantu 18 Awo bwewaitawo emyiks esatu 
























newakuba'de okuita eri omuntu, “nenyambuka Eyerusalemi oku- 
a Bik. 2. wabula eri“ Isa Masiya ne Katonda laba Kefa, ne'malayo gyali enaku | 26. 
10,15,21; | 2 Kita'fe, t eyamuzūkiza mu bafu), | 19 kumi na tano. Naye salaba mulala 
Tit. 1.3, naboluganda bona abali nange (tu- ku batume wabula © Yakobo mu- 
b Bik. 2.34 wandiki'de) ekanisa Ezegalatiya : | 20 gaias wa Mukama (wa'fe). Kale, | 35 
3 ekisa (kibēnga) gyemuli nemire- empandika, laba, mu maso 
mbe ebiva eri Katonda Kita'fe, ne | 21 Katonda nga sirimba. YAwo ne- 
“Mat. 0. | 4#Mukama wafe Isa Masiya, eye- ng'enda mu njui Ezebusuli ne Ki- 
Zias | wayo olwebibi bya'fe, alyoke atu- | 22 rukiya. Nemba nga sinaba kute- 
Bag. 2 20. 'gye dmu mirembe gino egiriwo| gërəebwa mu maso ekanisa Ezebu- 
TiC 2 14, emibi nga bweyayagala Katonda | 23 yudaya eziri mu Masiya : naye ne- 
vokis | 5era Kita'fe: awebwenga ekitibwa awuliranga buwalizi nti Eyatui- 
194 17.14 emirembe nemirembe. Amina. 'ganyanga e'da kakano abulira oku- 
aba | 6 Newunya kubanga musenguka | 24 'kiriza kweyanyaganga e'da; neba- 
mängu bwemuti eyabaita mu kisa gulumiza Katonda olwinge. 
kya Masiya okugenda eri enjiri 
7 efanana obulala; si ndala, wabula Awo oluvanyuma, emyaka bwe- 
“ Bik. 15. abantu “ababateganya, abagala o- gyaitawo kumi nena, €nalin 
L2. kukyisiza dala enjiri ya Masiya. Eyerusalemi wamu ne Balunaba 
8 Naye obanga 'fe oba malaika ava | 2 nentwila ne Tito. Nalinyayo lwa 
mu 'gulu bwababiliranga enjiri kubi'kulirwa; nembanjulira enjiri, 
wabula nga bwetwababilira, akoli. gyembiilira mu bamawänga, naye 
9 mirwenga. Nga bwetwasoka o- mu kyima eri abo abatendereze- 
kwogera, bwentyo bwenjogera ke- bwa, mpo'zi 'neme b okugendera- 
kano nate nti Omuntu bwababū- nga obwerêre oba nga ng'enze. 
f Ma. 4.2; liranga enjiri /wabula nga bwe-| 3 Naye newakuba'de Tito eyali awa- 
Kuta |10 mwawebwa, akolimirwenga. Ku-| mu nange, eyali Omuyonani, teya- 
: banga “kakano | mpembera abantu | 4 walirizibwa kukomolebwa: naye 
“1Bas2! nantiki Katonda? Nantiki£nsala) olwabolaganda abobulimba abā- 
i Mat. 28. 'amagezi okusimibwa abantu? Si- ingizibwa mu kyima, abāingira 
14. nga nali nga nkyasimibwa abantu, mu an okuke'ta e'dembe lya’fe 
RREA sandiba'de mu'du wa Masiya. lyetulina mu Masiya Isa, °okutu- 
ii KoL15.| 11 Kubanga !mbategeza, aboluga- | 5 teka mu bu'du: abo tetwabagênde- 
L “nda, nti enjiri eyabilirwa 'nze si rako sawa nemu okafugibwa bo; 
12 ya buntu : kubanga nānge sagiwe- amazima genjiri ganywërënga gye- 
banga muntu 's6 sigirizibwanga, | 6 muli. Naye #abatenderezebwa o- 
"Bet. 3.3. mwabula mu kubi'kulirwa kwa kuba abakulu (nga bwebali bwe 
18 Isa Masiya. Kubanga mwawulira bumu gyendi; “Kato 
“ bwenabānga e'da mu mpisa Zeki- | mu bantu)—abiitenderezebwa 'nze 
yadaya, nga nai'ga ekanisa | . 7 /tebānyongerako kintu: naye bu- 
"Bik. 9. 1. ya kan a n awatali kigera 9 ne- lala, s bwebilaba i nateresebwa 
lim. 1. |14 nginyaga, nempitiriranga mu mpisa | 8 enjiri yabo abatali bakomole, nga | wa. 
° Bik. 8. 3. Zekiyudaya okusinga abangi bwe- Petero eyabakomole [kubanga eya- 
P Bik. 223. twakula mu 'gwinga lya'fe, ? nga kolera Petero olwobutume bwaba- | + 
. 3. 6. mbakiranga okubêra nobu'gya obu- komole kye yakolera ninge olwa- 
ngi enyo mu mpisa zenawebwa ba- | 9 bamawänga]; era bwebitegera !e- | 
16 jaja bange. Naye Katonda bweya- kisa kyenawebwa, Yakobo ne Kefa 
? Yer. 1.5, sima "eyanjawula okuva mu lnbuto ne Yokana, abitenderezebwa okuba 
; lwa mange, nampita olwekisakye, empagi, nebatuwa omukono ogwa- 
sa Kol. 4 | 16 sokubi'kulira Omwānawe mu’nze,| dyo ogwoku'sêkimu 'nze ne Balu- 
t Bik. 9. tndyoke 'mubilirenga mu bama- naba, 'fe tugende eri abamawanga, 
15 wanga; amangwago satēsa nomu- | 10 bo bagende eri abakomole ; kyo'ka, 


17 biri nomusai : ’sõō sayambuka Eye- 
. rusalemi eri abo abānsoka okubera 
abatume: naye nagenda mu Bu- 
.:walabu, nenkomawo nate mu Da- 

masiko. 4 


nga. 
11 * Naye Kefa bweya'ja Antiokiya, 


tu'jukirenga abivu; #ekyo noku- 
nyira kyenanyikirira enyo okuki- 





namuziiza mu maso, kuba ngazi'za 






“ Bik. 10. 
28: 1.3 


1 Pet. 42. 
€ Tit. 2.14. 


e Beb. 7.11. 


9 Bag. 67. 


S2 Kol. 3. 
8 


# Lab. 15. 
6. 


“1920 eri Katonda. 


ABAGALATIYA. 


12 omusango. Kubanga oluberyebe- 
rye abantu nga tebanaba kii aa 
va wa Yakobo, ° yalyanga nabama- 
wanga: naye bweba'ja, neyeya wula 
nabawukanako, ngatya abakomole. 

13 Era Nabayudaya abalala bona ne- 
bakusakiisa wamu naye; ne Balu- 
naba nokutwalibwa natwalibwa o- 

14 bukiisa bwabwe. Naye bwenalaba 
nga tebakwata 'kubo golokofu mu 
mazima genjiri, neng'ambira Kefa 
P mu maso gabwe bona nti Obanga 
'gwe bwoli Omnyudaya ogoberera 
empisa zabamawanga ezitali za Ki- 
yudaya, owaliriza otya abamawi- 
nga okugobereranga empisa Zeki- 

16 yudaya? 'Fe Abayudaya abobuza- 

iranwa "abatali ba mu bamawanga 

16 abalina ebibi, naye #bwetumanyi 

untu tawebwa butukirivu Iwa 
bikolwa bya mateka wabula ' olwo- 
ku'kiriza Isa Masiya, era na'fe 
twa'kiriza Masiya Isa, tulyoke tu- 
webwe obutūkirivu olwoku'kiriza 
Masiya, naye si lwa bikolwa bya 
mateka: kubanga #olwebikolwa 
ebyamateka tewali alina omubiri 

17 aliwebwa obutūkiriva. Naye bwe- 
twayagala okuwebwa obutikirivu 
mu Masiya, obanga twalabibwa 
na'fe wokuba nebibi, kale Masiya 

18 muwereza wa kibi? Kitalo. Ku- 

bwenzimba nate byenasila, 
neraga 'nze'ka okuba omwononyi. 

19 Kubanga #olwanmateka #nafa ku 
mateka, ndyoke ambe omulamu 

b Nakomererwa wa- 
mu ne Masiya; naye ndi mulamu ; 
si kubwange nate, naye Masiya ye 
mulamu mu'nze: era obulamu bwe- 
nina kakano mu mubiri, ¢ mbulina 
lwa ku'kiriza Omwana wa Katonda 
deyanjagala neyewayo kulwange. 

21 Sidibya kisa kya Katonda: kuba. 

nga “ obutiikirivu bwebuba mu ma. 

teka, nga Masiya yafira bwerere. 


3 'Mwz Abagalatiya abatalina ma- 
gezi, Mani eyabaloga abawandiki- 
rwa Isa Masiya mu maso ga'mwe 
2 ngakomererwa? Kino kyo'ka kye- 
njagala 'mwe okuntegeza nti Mwa- 
webwa b Omwoyo lwa bikolwa bya- 
mateka c nantiki Iwa kuwnlira kwa 


ebyamanyi mu'mwe, (agira) Iwa 
bikolwa bya mateka nantiki Iwa 
6 kuwulira kwa ku'kiriza? Nga vI- 
bulaimu bweya'kiriza Katonda, ne- 
kumubalirwa okubera obutikirivu. 
7 Kale mntegere ingabaima mu ku- 
8 'kiriza be bina ba Ibulaimu. Ne- 
kyawandikibwa bwekyalaba e'da 





Katonda bwaliwa amawinga obu- 
tukirivu olwoku'kiriza, nekibulira 
oluberyeberye Ibulaimu enjiri nti 

Mu'gwe amawanga gona mwega- 

9 liwerwa omukisa. Bwekityo aba- 
ima mu ku'kiriza bawerwa omuki- 
sa awamu ne Ibulaimu eyalina 0- 

10 ku'kiriza. Kubanga bona abaima 
mu bikolwa byamateka, bafugibwa 
kikolimo: aana, ka kyawandikibwa 
nti! Akolimi'dwa buli atibinyikirira 
byona ebyawandikibwa mu kitabo 

11 kyamateka, okubikolanga. Era ki- 
manyibwa nga mu mateka tewali 
awebwa butukirivu eri Katonda: 
kubanga nti m Abatūkirivu banā- 

12 beranga balamu lwa ku'kiriza ; na- 
ye 1 amateka tegaima mu ku 'kiriza ; 
naye nti 0Omuntu agakola anabe- 

13 ranga mulamu mugo. Masiya ya- 

tununula mn kikolimo kyamateka, 

bweyafika ekikolimo kulwa'fe: ku- 


banga kyawandikibwa nti P Akoli- 4, 


mi'dwa buli awaniki'dwa ku muti: 
14 romukisa gwa Ibulaimu gulyoke 
pauke eri amawanga mu Masiya 
sa; tulyoke tuwebwe 3 ekyasubi- 
zibwa Ekyomwoyo olwoku'kiriza. 


15 Aboluganda, njogera mu buntu: | 29 


t endagāno newakuba'de nga ya 
muntu buntu bwemala okunywera 
tewali ngi'gyawo newakuba'de a- 
16 gyongerako. Ebyasūbizibwa pin 
ambibwa $#Ibulaimu nomu'zuku. 
uwe. Tayogera nti Neri aba'zu- 
kulu, nga bangi, naye ngomu nti 
Neri omu'zukuluwo, ye w Masiya. 
17 Kino kyenjogera nti Endagano 
eyasoka okunywezebwa Katonda, 
amateka aga'ja nga waisewo Ye- 
myaka ebikumi bina mwasatu te- 
gagi'gyawo #nokudibya ekyasūbizi- 
18 bwa. Kuba obanga 4 obusika buva 
mn mateka, nga ° tebuva nate mu 
kusibiza: naye Katonda yabuwa 
19 Ibulaimu olwokusiibiza. Kale a- 
mateka kiki? cGa'sibwawo lwa 
kwonona okutusa wali'jira omu- 
'zukulu eyasübizibwa, galagirwa 
bamalaika mu mikono 4 gyomuta- 






k Lub. 12. 
3. 


" Bal. '4. 9, 
16. 


? Je. 44. 3. 
Er. 38. 27. 


“Tub. 12. 
3, 7; 17.7. 


#1 Kol.12, 
12. 


Y Kurv. 12. 
40, 41. 


? Bal. 4.13, 
14. 


a Bal. 8.17. 
b Bal. 4.14 


20 baganya. Naye omutabaganya si | ma 6 


21 womu; naye “Katonda yomu. Ka- 
le amateka tegatabagana nebyasii- 
bizibwa Katonda? Kitalo : 
singa amateka gawebwa nga ge ga- 
Inza okuleta obulamu, dala obntii- 
kirivu bwandiba'de mu mateka. 

22 Naye ebyawandikibwa byabisiba 
Jbyona mu bufuge bwekibi, aba ki- 
riza balyoke bawebwe ekyasubizi- 
bwa ekiva mu ku'kiriza Isa Masiya. 

23 Naye oku'kiriza nga tekunaba 
ku'ja, twakūmirwānga mu bufuge 
bwamateka, nga tusibibwa olwoku. 
'kiriza okugenda okubi'kulwa. 

24 Bwekityo Y amateka yali mutwazi 
wa'fe eri Masiya, i tulyoke tuwebwe 

25 obutiikirivu olwo ku'kiriza. Naye 


kuba | 20. 


O 





t1Kol 2,3. 


t Mat. 10. 
40. 
1 Bas. 2:13. 


'oku'kiriza bwekumaze oku'ja, te- 
tukyali mu bufuge bwa mutwazi. 
26 k Kubanga 'mwe 'mwena muli bä- 
na ba Katonda olwoku'kiriza, mu 
27 Masiya Isa. Kubanga 'mwena a- 
babatizibwa okuingira mu Masiya, 
28 !mwayambala Masiya.. m Tewali 
Muyudaya newakuba'de Omuyona- 
ni, tewali mu'du newakuba'de owe- 
'dembe, tewali musaja na mukazi: 
kubanga 'mwe 'mwena muli ? omu 
29 mu Masiya Isa. Era 'mwebwemu- 
li aba Masiya, kale muli za'de lya 
Ibulaimu, (era muli) basika ngoku- 
sūbiza bwek wali. 


4. Naye njogera nti omusika nga- 
kyali muto tayāwulwa na mu'du 
na katono, newakuba'de nga ye mu- 
2 kama wa byona; naye afugibwa a- 
basigire nabawanika okutūsa entū- 
8 ko kitawe zeyalagira e'da. Bwe- 
tutyo na'fe, bwetwabanga abato, 
a twabanga ba'du nga tufugibwa e- 
4 byoluberyeberye ebyomunsi : naye 
b okutūkirira kwebiro bwekwatika, 
Katonda natuma Oniwanawe ĉ eya- 
zalibwa domukazi, “eyazalibwa 
5 ngafugibwa amateka, /alyoke aba- 
nunule abifugibwa amateka, 9 tu- 
6 lyoke tuwebweokufiika abana. E- 
ya kubanga muli bana, Katonda 
yatuma :Omwoyo Gwomwanawe 
mu mitima gya'fe, ngakaba nti 
7 Aba, Kita'fe. Bwekityo nawe to. 
kyali mu'du, naye mwana; koba- 
nga oli mwana, era oli musika ku- 
- bwa Katonda, 
8 Naye mu naku ziri 'bwemutama- 
nyanga Katonda, ” mwabänga ba- 
'du ba bali abatali bakatonda mu 
9 buwängwa: naye kakano * bwemn- 
tege'de Katonda, oba ekisinga bwe- 
mutege'dwa Katonda, ° mukyūka 
mutya enyuma mu bigambo ebyo- 
luberyeberye P ebitalina manyi ebi- 
nafu, ate byemwagala okufugibwa 
10 byo omulūndi ogwokubiri? 7 Mu- 

kwata enaku nemyezi nebiro ne- 
11 myaka. Mbakeng'entererwa oku- 
tegana kwānge gyemuli okuba o- 
kwobwerēre. 

Mubere nga 'nze, kubanga nã- 
nge nga 'mwe, aboluganda, mbega- 
18 iri'de. 'Temunyondonanga: naye 

mumanyi “ngolwobunafu bwomu. 

biri nababūlira enjiri omulūndi o- 
14 gwoluberyeberye: era okukeme- 

wa kwa'mwe okwomumabiri gwa- 
nge temwakunyoma 'so temwaku- 
kolondol4, naye mwanzi'kiriza nga 
malaika wa Katonda, “nga Masiya 
15 Isa. Kale okwetenda kwa'mwe ku- 
liruiwa? kubanga ndi mujulirwa 
wa'mwe nti, singa kyali kiinzika, 
mwandi'gyemu amaso ga'mwe ne- 
16 mugawa 'nze. Kale nfūse mulabe 


12 


ABAGALATIYA. 


wa'mwe nga mbabulira amazima ? 


17 vu Begônza gyemuli (naye) si balu- |” Bal18.2 , 


ngi; naye kyebagala kwe kuba'ga- 
lira ebweru, 'mwe mulyoke mwe- 
18 gonzenga gyebali. Naye kirungi 
abantu okwegonzinga mu bulūngi 
enaku zona, naye si 'nze Iwembera 
19 na'mwe lwo'ke; wAbāna bange 


8. 26—5. 6. 





abato, be'nūmwa nate okutūsa Ma. | 15 


siya lwalibiimbibwa mu'mwe, era 
20 nandyaga'de okubera namwe ka- 
kano, nokuwanyisa e'dobozi lyange, 
kubanga mbiisabiisa olwebigambo 
bya'mwe. 
21 Mumbilire 'mwe abagala okufu- 
gibwa amateka, temnwnlira mate- 
22 ka? Kubanga kyawandikibwa nti 
Ibulaimu yalina abana babiri, vo- 
mu wa muzana, Zomu wa wa 'de- 
23 mbe. Naye owomuzana 4 yazali- 
bwa lwa mubiri; naye owowe'de- 
24 mbo lwa kusiibiza. Ebyo bya lu- 
gero: kubanga Sanga | abo ze 
ndagano biri; emn eva ku lusozi 
Sinai, ezāla olwobu'du, eyo ye A- 
25 gali. Agali oyo lwe lusozi ? Sinai 
olnli mu Buwalabu, era yenkana- 
nkana ne Yerusalemi ekya kakano: 
kubanga mu'du wamu nabanabe. 
26 Naye “Yerusalemi ekyomu'gulu 
27 kye kye'dembe, ye nya'fe. Ku- 
banga kyawandikibwa nti 

d Sanyuka, omugumba atazala ; 

Baguka okwogerera wa'gulu, a- 
talumwa : 

Kubanga abana boyo eyaleke- 
bwayo bangi okusiuga aboyo 
alina omusaja, 

28 Naye 'fe, aboluganda, tuli “ bina ba 
29 kusūbiza nga Isaka bweyali. Naye 
nga mu biro biri /eyazalibwa o- 
lwomubiri nga bweyai'ganya (eya- 
zalibwa) olwomwoyo, bwekityo ne 
30 kakano. Naye ebyawandikibwa 
byogera bitya? nti s Goba omu- 
zana nomwanawe: kubanga ʻo- 


mwana womuzana talisikira wamu | ss. 


31 nomwana wowe'dembe. Kale, a- 
bolnganda, 'fe tetuli ba muzina, 
5 naye ba wa 'dembe. Mu 'dembe 
Masiya yatufula ba 'dembe: kale 
' munywere, mulemenga okusibibwa 
nate “mu kikoligo kyobu'du. 
2 Laba, 'nze Paulo mbagamba nti 
b bwemunākomolebwānga, Masiya 
3 talibako kyalibagasa. Era nate 
ntegeza buli muntu akomolebwa 
nti calina ebanja eryokukolanga 
4 ebyamatēka byona. 4Mwawali- 
'dwa eri Masiya, 'mwe abagala o- 
kuwebwa obutūkirivu mu mateka; 
5 e mugu'de okuva mu kisa. Kauba- 
nga fe Kobwomwoyo olwoku'kiri- 
za /tulindirira e'subi eryobutikiri- 
6 vu. Kubanga 7 mu Masiya Isa o- 
knkomolebwa tekulina manyi ne- 
wakuba'de obutakomolebwa, wa- 
bula #oku'kiriza oknkola olwokwa- 


7 Lab. 16 
15. 

: Lab 91. 
r) 


“ Luh, 18 
10, 14 


Ma Re 


i Yok. 4 


41 Bas L3 
Yak 2 14 






-o man e e e e a amar I a 








AA TA GANGGA AA GA A AA —————————————————.—. ae ‘ 


5. 7—8. 18. 


11 Kol. 9. | 7 gala. Mwali mutambula bulūngi; 
24. ani eyabaziiza obutagonderanga 


l Bag. 1.5. 


m1 Koll. 
BB. 


"Yos.7. 25. 
1 Kol. 5. 
13. 


31 Kol. 8 
9 


l Pet. 2. 16. 
? 1 Kol. 9. 
1. 


14 
1 Pet. 2.11. 


” Bal. 7. 
2; 8. 6 7. 


® Bal 4. 
15, 19. 


F Bal. 6. 14; 
82 


8 mazima? Okuwemba okwo tekwa- 
9 ya eri oyo abaita. Ekizimbulnku- 
sa ekitono kizimbulukusa ekitole 
10 kyona. Mbesiga 'mwe mu Mukama 
(wa'fe), nti temulirowoza kigambo 
kirala: naye loyo abateganya ali- 
bako omusangogwe, yena yena 
11 bwabera. Naye 'nze, abolnganda, 
obanga nkyaigiriza okukomolebwa, 
kiki ekikyanji'ganyisa? kale me. 
nkonge eyomusalaba ngevu'dewo. 
12 n Nandyaga'debali abababugutanya 
nokweyawula beyawule. 

Kubanga ‘mwe, aboluganda, 
mwaitibwa lwa 'dembe; °naye e- 
'dembe lya'’mwe liremenga okubera 
omubiri kweguima naye ?olwo- 
kwagala muwerezaganenga 'mwe- 
14 ka na 'mwe'ka. Kulanga ”ama- 

teka gona gatikirira mu kigambo 

kimu, mu kino nti? Oyagalanga mu- 
ntu mu'no nga bweweyagala we'ka. 
15 Naye bwemulumagana, bwemulya- 
ng'ana, mulabe mulemenga okwe- 
malawo 'mwe'ka na 'mwe ka. 
16 Naye njogera nti t Mutambulire- 
nga mu Mwoyo, kale temutukirize- 
17 nga kwegomba kwa mubiri. Ku- 
, banga “omubiri gwegomba nga 
guwakana Nomwoyo, Nomwoyo 
nga guwakana nomubiri; kubauga 

ebyo byolekanye, #mulemenga o- 
18 kukola ebyo byemwagala. Naye 

y bwemulung'amizibwa Omwoyo, 
19 nga temufugibwa mateka. Naye 

ebikolwa byomubiri bya lwātu, bye 
20 bino, obwenzi, empitambi, obuka- 

ba, okusinza ebifananyi, okuloga, 
obulabe, okuyomba, obu'gya, obu- 
sungu, empaka, okweyawula, ok we- 
21 salamu, e'tima, obutamivu, ebinyu- 
mu, nebiri ngebyo: nsoka okuba- 
bulira kwebyo, nga bwenasoka oku- 
babulira, nti “bali abakola ebiri 
ngebyo tebalisikira bwakabaka bwa 
22 Katonda. Naye 4 ebibala Byomwo- 
yo kwe kwagala, okusanyuka, emi- 

rembe, okngumikiriza, Vekisa, o- 
23 bulungi, ¢ oku'kiriza, obuwombefu, 

okwegendereza: ku biri ngebyo te- 
24 wali mateka. Nabo aba Masiya 

Isa <bikomerera omubiri wamu 

nokukwatibwa nokwegomba kwa- 

gwo. 
e Bwetuba abalamu Kubwomwo- 
yo, era tutambulenga Kubwomwo- 
26 yo. J/ Tuleme okwenyumiririzanga 
obwerere, nga twesunguwaza 'fe- 
. ‘ka na 'fe'ka, nga tukwatibwa obu- 
'gya 'fe'ka na 'fe'ka. é 


13 


25 


ABAGALATIYA. 























































ABOLUGANDA, Momuntu bwalabi- 
bwanga ngayondnye, 'mwe babo- 
mwoyo mumulongosenga ali bwa- 
tyo cmu mwoyo gwobuwombefu; 

d nga wekūma weka nawe oleme- 
2 nga okukemebwa. “Muberagane. 

nga emigngu 'mwe'ka na 'mwe'ka, 

mutukirizenga bwemutyo /eteka 
3lya Masiya. Kubanga 9omnntu 
bweyerowonzanga okubą ekintu, 
inga si kintu, nga yerimbalimba. 
4 Naye * buli muntu akemenga omu. 
limugwe kububwe, nalyoka abera 
nokwenyumiriza kububwe yeka 
5's0 si kubwa mulala. Kubanga 
l buli muntu alyetika omutwalogwe 
ye. 
6 Naye m aigirizibwānga ekigambo 
-a'senga ekimu noyo aigiriza mu bi- 
7 rungi byona. Temulimbibwanga; 
n Katonda tasekererwa: kubanga 
0 omuntu kyona kyasiga era kyali- |” 
8 kungula. Kubanga 2? asigira omu- | os 
birigwe ye, alikungula mu mubiri 
okuvūnda; naye asigira Omwoyo, 

alikungula mu Mwoyo obulamu o- 
9 buta'gwawo. ” Tuleme oku'dirirā- 

nga mu kukola obuliingi: kubanga 

ebiro bwebiritūka, tulikūngula,’ nga 
10 tetuziri'se. Kale, t bwetunālabā- 
nga e'banga, “ tubakolēnga obulū- 
ngi bona, naye okusinga abo c aba- 
li mu nyumba eyoku'kiriza. 
11 Mulabe bwembawandiki'de mu 
nukuta enene nomukono gwange 
12 'nze. Bona abagala okwewômereza 
mu mnubiri be babawaliriza okuko- 
molebwanga; Vkyo'ka balemenga 
okui'ganyizibwa olwomusalaba gwa 
13 Masiya. Kubanga era nabo aba- 
komolebwa tebak wata amateka be 
nyini; naye bagala "mwe okukomo- 
lebwanga, balyoke benyumiririze- 
14 nga ku mubiri gwa'mwe. “Naye 

'nze sagala kwenyumirizanga, wa. 

bula ku musalaba gwa Mukama 

wafe Isa Masiya; olwogwo Ensi 

aekomere'dwa gyendi, nange eri 
15 Ensi. Kubanga ? okukomolebwa si 

kintu, newakuba'de obutakomole- 

bwa, wabula cekitonde ekigya. 
164Nabo bona abanatambuliranga 
mu teka eryo. emirembe (gibenga) 
kubo, nokusasirwa, ne ku ¢ Isiraeri < 
wa Katonda. 

Okutanula kakano, omuntu yena 
aleme oknnteganyanga: kubanga 
Tntwala enkovu za Isa nga zisali- 
'dwa ku mubiri gwange. 

13 Ekisa kya Mukama wa'fe Isa 

Masiya kiberenga wamu nomwoyo 

gwa'mwe, aboluganda. Amina. 


/ Yok. 33. 
14, 15, 34; 
15. 12. 

? Bal.12 3. 
1 Kol. 8.2. 
i2 Kol. 3. 
b 


12 KoL 13, 
5. 


1 Bal. 2. 6. 


" Bal. 15. 
27 


17 





160 


1. 1—2. 10. 





“Bak. 1.2. 


b Tit. 1. 4. 


“2 Kol). 
1Pet.1,3 


d2 Bas. 9. 
23. 

1 Pet. 1.2; 
2. 


“Bak. 1.9. 


EBALUWA YA PAULO OMUTUME 
ERI 


A BA EFESO. 


Paulo, omutume wa Masiya Isa 
olwokwagala kwa Katonda, 2 eri 
abatukuvu abali mu Efeso naba- 

2 'kiriza mu Masiya Isa: bekisa ki- 
berenga gyemuli nemirembe ebiva 
eri Katonda Kita'fe ne Mukama 
(wa'fe) Isa Masiya. 

c Yebazibwe Katonda Kitawe wa 
Mukama wa'fe Isa Masiya, eyatu- 
wa buli mukisa gwona Ogwomwo- 
yo mu (bifo) ebyomu' gulu mu Ma- 
siya: dnga bweyatulondera muye 
engensi tenaba kutõndebwa, 'fe oku- 
bera /abatukuvu abatalina kabi mu 

5 masoge mu kwagala : 9 bweyatwa- 
wula e'da #okumulfukira abana ku- 
bwa Isa Masiya, £ nga bweyasima 

6 olwokwagalakwe, ekitibwa kyekisa- 
kye kiryoke kitenderezebwenga, 
l kyeyatuwa obuwa mwoyo ™ o0- 

7 mwagalwa: " eyatuwêsa okununu- 
libwa kwa'fe olwomusaigwe, oku- 
sonyibwa ebyondno bya'fe, ° ngo- 

8 buga'ga obwekisakye bwebuli, kye- 
yasu'kiriza gyetuli mu magezi go- 

9 na nokutegera kwona, Pbweyatu- 
tegeza ekyama ar kapa angakak 
nga bweyasima ye'ka, ” nga bwe- 

10 yamalirira e'da muye, olwobuwa- 
nika s obwomubiro ebitikirivu, o- 
kuga'tira awamu tbyona mu Ma- 
siya, ebiri mu 'gulu nebiri ku- 


> |11 nsi; #mwoyo na'fe mwetwafūkira 


obusika, bwetwayāwulibwa e'da 
1 mu kumalirira kwoyo akoza byo- 
na nga bwayagala mu kutesakwe; 

12 'fe talyoke tubere etendo lyekiti- 
bwakye, 'fe abasoka okusibira mu 

18 Masiya: era na'mwe muye, bwe- 
mwawulira ekigambo ekyamazima, 
enjiri eyobulokovu bwa'mwe, mwo- 
yo, noku'kiriza bwemwa'kiriza, 
ynemutekebwako akabonero No- 
mwoyo Omutukuvu eyasūbizibwa, 

14 gwe musingo gwobusika bwa'fe, 
2 okutiisa senvuma (ya Katonda) 
lwerinunulibwa, ekitibwakye kite- 
nderezebwe. 

16 Nange kyenva >? sirekayo kweba- 
za kulwa'mwe, bwenawulira oku- 
'kiriza Mukama (wa'fe) Isa okuli 

16 mu'mwe, era kwemulaga eri abatu- 
kuvu bona, nga mbogerako mu ku- 

17 saba kwānge; Katonda wa Muka- 
ma wa'fe Isa Masiya, Kita'fe owe- 
kitibwa, abawe omwoyo ogwama- 
gezi nogwokubi'kulirwa mu kumu- 


18 tegëra ye; nga mumulisibwinga 
amaso agomutima gwa'mwe, mwe 
okumanya e'sūbi eryokuitakwe 
bweriri, obuga'ga obwekitibwa e- 
kyobusikibwe mu batukuvu bwe- 

19 buli, era obukulu obusinga enyo o- 
bwamänyige eri 'fe aba'kiriza bwe- 
buli, “ngobuinza obwamānyige 

20 bwebukola, geyakoza mu Masiya, 
J bweyamuzūkiza mu bafu, 9 namu- 
tiiza ku mukonogwe mu 

21 (bifo) ebyomu'gula, “wa' 
okusinga t okufuga kwona nobuinza 
namănyi nobwami na buli linya 
eryatulwa si mu mirembe gino gyo- 
'ka naye ne mwegyo egigenda oku- 
'ja: i näteka byona wansi webige- 

22 rebye, namutekawo ™ okuba omu- 

23 twe ku byona eri ekanisa, ngwe 
mnbirigwe, okutūkirira kwoyo °a- 
tukiriza byona mu byona. 


ERA 1na'mwe (yabaziikiza) bwe- 


mwali nga mufiri'de mu byondno | 24 


2 nebibi bya'mwe, b byemwatambuli- 


rangamu e'da ngemirembe Egyensi | n 
eno bwegiri, okugobereranga omu- | ix 


kulu wobuinza obwomu'banga, o- 
mwoyo ogukoza kakano mu bana 
8 abatawulira; era “na'fe ‘fena be- 
klika pagi bandaran kinya e'da mu d kwe- 
gomba kwomubiri gwa'fe, nga tu- 
kolinga omubiri nebirowōzo bye- 
b a, “netuberanga olwobuzali- 


u nyo | Mat. 


1Pet 43 | 


ranwa abina bobusūngu, nga naba- | 5. 


4 lala :—naye Katonda, kubanga 
J muga’ 
6 okungi kweya 'fe, era 'fe 
9 bwetwali nga tufiri'de mu byond- 
no bya'fe, f yatufüla abalamu awa- 
mu ne Masiya [mwalokoka lwa ki- 
6 sa), natuzikiza wamu naye, nātu- 
tiza wamu ma (bifo) ebyomu'gulu 
7 mu Masiya Isa: mu mirembe egi- 
genda oku'ja alyoke obuga'ga 
obusinga enyo obweki mu bu- 
kingi (obuli) gyetuli mu Masiya 
8 Isa: kubanga #mwalokoka “lwa 


ye 


kisa lwa kukiriza; 'so tekwava j ° 


9 gyemuli: “kye kirabo kya Kato- 


wekisa, olwokwagalakwe |. 


nda: #tekwava mu bikolwa. omu- | 4. 


ntu yena aleme okwenyumiriza 

10 0 Kubanga 'fe tuli mulimugwe, aba- 
tonderwa mu Masiya Isa olwebiko- 
lwa ebiriingi, Katonda byeyasoka 
okutekateka 'fe okubitambuliranga- 
mu. 











11 Kale vimu'jukire nge da 'mwe, 
abali abamawanga mu mubiri, abai- 
tibwa Abatakomolebwa abo abaiti- 
bwa ' Abakomole, mu mubiri oka- 
12 kolebwa nemikono; nga mu biro 
biri mwali nga muli wala ne Masi- 
ya, mwali nga muboule' dwa mu ki- 
ka kya Isiraeri, era mwali ba 'na- 
'gwanga eri endagano ezokusubiza, 

t nga temulina kusubira, nga temu- 

13 lina Katovda munsi. “Naye kna- 
kano mu Masiya Isa 'mwe abali e- 
wala e'da musembezebwa olwomu- 
14 sai gwa Masiya Kubanga Y yegye 
mirembe gya fe, Yeyafula byombi 
ekimu, namenyawo ekisenge ekya 
15 wakati ekyawula, # bweyamala oku- 
'gyawo mu mubirigwe obulabe, ta- 
wuleti eyebiragiro ebiri mu mate- 
ka; alyoke atonde muye ye nyini 
abo bombi okubera 4% omuntu omu 
16 omugya, okuleta emirembe; era 
alyoke atabaganye bombi eri Kato- 
nda mu mubiri gumu olwomusala- 
ba, 'bweyatira obulabe kwogwo: 
17 va'ja “nababulira enjiri eyemire- 
mbe 'mwe abali ewala, nemirembe 
18 tabali okumpi: kubanga “kubwo- 
o 'fe 'fembi tulina okusembera 
wa fe eri Kita fe/ mu Mwoyo omu. 

19 Kale bwemutyo temukyali ba na- 
'gwanga na baise, naye Y muli ba 
kika kimu nabatukuvu, era ba mu 
20 nyumba ya Katonda, kubanga 
i mwazimbibwa kku musingi be 

l batume ne bana'bi, Masiya Isa ye 
nyini bwali ™ e'jinja edene eryoku- 

21 nsonda; ” mwoyo buli nyumba yo- 
na, bwega tibwa obulūngi, ekula o- 
kuberanga ° yekalu entukuvu mu 
22 Mukama (wafe); mwoyo era na- 
'mwe muzimbibwa wamu okubera- 
nga ekisulo kya Katonda mu Mwo- 


yo. 


Kale 'nze Paulo, a omusibe wa 
Isa Masiya 'kulwa'mwe abama- 

2 wanga,—oba mwawulira “obuwa- 
nika obwekisa kya Katonda “ kye- 
3 nawebwa eri 'mwe ; ° bu enategèze- 
bwa ekyama / mu kubi kulirwa, nga 
bwenawandika e'da mu (bigambo) 
4 ebitono, ebiinza okubategeza, bwe- 
mubisoma, okumanya kwange 7 mu 
5 kyama kya Masiya; 'ekitategeze- 
bwa mu mirembe egye da abana 
babantu, nga kakano bwekibi'kuli- 
'dwa abatumebe abatukuvu ne ba- 
6 na'bi mu Mwoyo; abamawänga to- 
kubera abasikira awamu, era abo- 
mubiri ogumu, ern 'aba'sekimu e- 
kyasubizibwa mu Masiya Isa olwe- 
njiri, gyenafukira omuwereza wa- 
7 yo, ngekirabo ekyekisa kya Kato- 
nda bwekiri kyenawebwa " ngoku- 

8 kola kwamanyige bwekuli. 'Nze, 
“omuto okusinga abato abomuba- 
tukuvu bona, nawebwa ekisa kino, 





ABAEFESO. 





okubūlirānga ahamawanga ° obuga- 
'ga bwa Masiya obutanonyezeka : 
9 nokumulisizanga bona (balabe) o- 
kugaba kwekyama bwekuli, 7 ekya- 
kwekebwa okuva e'da ne'da lyona 
10 mu Katonda eyatonda byoua; ka- 
kano "abamasaza nabobuinza mu 
(bifo) ebyomu' gulu #bategezebwe 
mu kanisa amagezi amangi aga 
11 Katonda agengeri enyingi, ngoku- 
malirira bwekuli okwemirembe (ne- 
mirembe) kweyateseza mu Masiya 
12 Isa Mukama wafe: mwetu'gya 
obuvumu bwafe tnokusembera 

"nobugumu olwokumu kiriza ye. 
13 £ Kyenva nsaba 'mwe mulemenga 

oku'dirira olwebibonobono byange 

kulwa'mwe, Vebyo kye kitibwa kya- 

"mwe. 

14,15 Kyenya nfukamirira Kita 'fe, : bu- 
li kika ekyomu gulu nekyokuusi 
16 kweki gya erinya, abawe ‘mwe, 
a ngobuga'ga bwekitibwakye bwe- 
buli, Pokunywezebwa namanyi mu 
Mwoyogwe mu € muntun owomunda ; 
17 d Masiya atuleuga mu mitima gya- 
'mwe olwoku'kiriza; “muberenga 
nemizi munywezebwenga mu kwa- 
18 gala, /mulyoke muwebwe amanyi 
okukwatanga uamagezi awamu na- 
batukuvu bona Yobugazi nobuwa- 
nyu nobugulumivu nokugenda wa. 
nsi bwebiri, nokntegera okwagala 
19 kwa Masiya okusinga okutegerwa, 
mulyoke mutukirire okutusa í oku- 
tukirira kwona okwa Katonda. 

k Kale oyo ainza okukola enyo 
Tokusingira dala byona byetusaba 
oba byetulowoza, ngamanyi bwega- 
li agakolera mu'fe, awebwenga eki- 
tibwa mu kanisa ne mu Masiya Isa 
okutiisa emirembe nen:irembe egi- 
tagwawo. Amina. 


20 


KYENYA mbegairira 'nze omusibe 
mu Mukama wa'fe; ” okutambula- 
nga nga bweknsanira okuitibwa 
kwemwaitibwa, ’nobukakamu bwo- 
2 na nobuwombefn, nokugumikiriza, 
nga muzibikirizagananga mu kwa- 
3 galana, uga munyikirānga okweku- 
ma obumn Bwomwoyo “ mu knsibi- 
4 bwa nemirembe. ° Ommubiri (guli) 
gumu,” Nomwoyo omu, era nga na- 
'mwe bwemwaitibwa mu kusubira 
okumn okwoknitibwa kwa mwe; 
5/Mukama (wafe) omn, 4 oku'kiriza 
kumi, iokubatiza kumu, + Kato- 
6 nda onm, Kitāwe wa bona, afuga 
byona, laita mn byona, era ali mu 
7 byona. Naye % buli muntu mu'fe 
awebwa ekisa ngekigera kyekirabo 
8 kya Masiya bwekiri. Kyava ayo- 
gera nti 
n Bweyalinya wa'gulu, ° wanyaga 
okunyaga, 
Nawa abautu ebirabo. 
9 [» Naye (ekigambo) ekyo nti Yali- 


6 





t Bef. 2. 
18. 
“ Reb. 4. 
16 


! Bik. 14. 
2. 


Baf. 1.14. 
1 Bas. 3. 3. 


aoaaa a a a a aaa aaam 








ag 0; nga mwogeraganinga /mu za- 
uli nenyimba nebiyiye Ebyomwo- 
yo; nga muimbanga, nga mumuku- 
iranga enanga mu mutima gwa- 
20 mwe Mukama (wa'fe); % uga mwe- 
bazanga enaku zona olwa byona 
Katonda Kita'fe mu linya lya Mu- 
21 kama wa'fe Isa Masiya; £ nga mu- 
wuliragananga mu kutya Masiya. 
22 taAbakazi, (muwulirenga) ba'ba- 
23 mwe, nga Mukama (wa fe). Ku- 
banga ™ omnsaja gwe mutwe gwa 
mukaziwe, era nga “Masiya bwali 
omutwe gwekanisa, bwali omnloko- 
2A zi owomubiri ye nyini. Naye nge- 
kanisa bwewulira Masiya, nabakazi 
bwebatyo (bawulirenga) ba'babwe 
25 mu buli (kigambo). ° Abasaja, mwa- 
galenga bakazi ba'mwe, era nga 
Masiya bweyayagala ekanisa, P ne- 
26 yewayo kulwayo; alyoke ngitukuze 
ngamaze okugirongisa ” nokuginā. 
27 za naina zi “mu kigambo, !rlyoke 
ngyeretere ye nyini ekanisa eyeki. 
tibwa, “ nga terina 'bala newakuba- 
'de olufunyiro newakuba'de kyona 
ekifanana nga bino; naye ebere e- 
28 ntukuvu, eteriko bulema. Era bwe. 
kibagwani'de bwekityo abasaja o- 
kwagalanga bakazi babwe be nyini 
ngemibiri gyabwe be nyini. Aya. 
gala mukaziwe ye nyini, yeyagala 


ABAEFESO. 


7 byayagala, nga muwerezanga no- 
kwagala nga Mukama (wa fe) 'so 
8 si bantu: “nga mumanyi nti buli 
muntu ekirungi kyakola, kyaliwe- 
bwa nate eri Mukama (wa'fe), oba- 
nga mudu, obanga wa 'dembe. 
9 Na mwe. ! bakama babwe, mubako- 
lenga bwemutyo, £nga mulekinga 
okutisa: nga mumanyi inga Mn- 
kama wabwe era owa'mwe ali mu 
'gulu, 'so ™ tewali kusosola mu ba- 
ntu gyali. 
10 Ekyenkomerero, mnbenga nama- 
nyi mu Mukama (wafe "ne mu 
11 buinza obwamanyvige. 0 Mwamba- 
lenga ebyokulwinyisa byona ebya 
Katonda. mnlyoke muinzenga okui- 
12 mirira eri enkwe za Setani. Kuba- 
nga tetume'gana na musai na mu- 
biri, wabula P nabamasaza, nabo 
buinza, ” nabafuga ensi abomukizi- 
kiza kino. nemyoyo egyobubi mu 
13 (bifo) ebya wa'gulu. #Kale mu- 
twalenga ebyokulwanyisa byona 
ebya Katonda, mulyoke muinzenga 
okuguma ku lunakn olubi, era bwe- 
mulimala okukola byona okuimiri- 
14 ra. Kale muimirirenga, (nga mwe- 
sibye mu kiwato kya mweamazima, 
era "nga mwamba'de ckyomukifuba 
15 obutūkirivu, era “nga munanise 
mn bigere okwetekateka okwenjiri 


29 ye'ka: kubanga tewali muntu eyali | 16 eyemirembe; era kwebyo hyona nga 


akyiye omubirigwe ye nyini, naye 
ngulisa agujanjaba, era nga Masiya 
30 (bwajanjaba) ekanisa; #kubanga 
31 tuli bitundu bya mubirigwe. O- 
muntu kyanavanga aleka kitawe ne 
nyina neyega'ta ne mukaziwe; na- 
bo bimbi banabanga omuhiri gu- 
32 mu. Ekyama kino kikulu: naye 
33 njogera ku Masiya nekanisa. Na. 
ye era na'mwe buli muntu ayagalè- 
nga mnkaziwe nga bweyeyagala ye- 
'ka; nomukazi tatyenga 'bawe. 


ABANA ahato, ? muwulirenga aba- 
za'de ba'mwe mu Mukama (wa- 
'fe;: kubanga kino kye kiriingi. 
340sangamu ekitibwa kitawo ne 
nyoko |lye teka eryoluberyeberye 
eririmu okusibiza), olyoke obērė- 

8 nga bulingi, era owangalenga ena- 

4 ku nyingi kunsi. Na mwe, “baki. 
tabwe, temusunguwazanga bana 
ba'mwe: naye “ mubalerenga mu 
kukanga'vulanga ne mu kubulirira- 
nga kwa Mukama (wa'fe). 

5 “Aba'dn, nmwulirenga bakama 
ba mwe abomubiri nga mulina oku- 
tya nokukankana, Jomutima gwa. 
'mwe nga tegulimu bukisa, nga 

6 Masiya; si nga mu kuwereza okwo- 
mumaso, ngabagala okusimibwanga 
abantu; naye ngaba'du ba Masiya, 
nga mukolanga nomwoyo Katonda 


mukwati'deko Yengabo eyoku'kiri- 

za, enebainzisinga oknzikiza obu- 

sale bwona obw omuliro obwomubi. 

17 Muwebwe ne : gepewo eyobulokovu, 
a nekitala Ekyomwoyo, kye kiga- 

18 mbo kya Katonda: bnga musaba- 
nga buli kisera mu M woyo nokusa- 
ba nokwegairiranga kwona, erna 
-enga mutunulinga olwo (kusaba) 
okwo “mu kanyikiranga kwona no- 
kwegaiririranga abatukuvu bona, 

19 cera nange ndyoke mpebwe okwo- 
geranga okwasamyanga akamwa 
kange, okutegezinga nobuvumu 

20 ekyama ekyenjiri, gyemberera /0- 
mnbaka wayo “mu lujegere; | njo- 
gerenga nobuvumu muyo, nga bwe- 
kingwanira okwogeranga. 

21 
ebifa gyendi bwebiri, l Tukiko, owo- 
luganda omwagalwa era omnwere- 
za omwesigwa mu Mukama (wa'fe) 

22 alibategeza byona: ™ gwembatumi. 

"de olwensonga eno, mulyoke mnte- 

gere ebifa ryetili, era abasanyuse 

emitima gya'mwe. 

Emirembe 'gibenga) eri aboluga- 
nda, nokwagala awamu noku'kiriza 
ebiva eri Katonda Kitafe ne Mu- 
24 kama (wa'fe) Isa Masiya. Ekisa 

(kiberenga) nabo bona abagala Mu- 

kama wa'fe Isa Masiya mu buta- 

mala. 


23 


Naye $ na mwe mulyoke mutegere |. 





| 
163 


7 Ral. 2.6. 
2 Kol. 8. 


10. 
Bak. 3. 24. 


i Bak. 4). 

k Ler. 25. 

4. 

11 Kol. 7. 

22. 

m Bal. 2. 
11. 

Bak. 3. 25. 

ad Bef. 1. 
9 


19. 
Bak. 1.11. 
e ia 33. 


2? Kol. 6.7. 


P Bal. 8.32. 
Bak. 2.15. 
r Yok 12. 
I; 14. 30. 
Bak. 1.303 
t2 Kol. 10. 
d. 







H 


1 PAULO ne Timoseo, aba'du ba Ma- 
siya Isa, eri abatukuvu bona mu 
Masiya Isa abali mu Firipi, wamu 
2 nabalabirizi nabawereza : ckisa (ki- 
berenga) gyemuli nemirembe ebiva 
eri Katonda Kitafe ne Mukama 
(wa'fe) Isa Masiya. 
3 aNebaza Katonda wange buli 
4 lwemba'jukira, enaku zona mu buli 
lwembasabira 'mwena nga nsaba 
5 nesanyu, tolwoku'sēkimu kwa'mwe 
okwokubunya enjiri okuva ku lu- 
naku olwoluberyeberye okutūsa ka- 
6 kano; nga ntegere'de dala kino 
ngoyo eyatandika comulimu omu- 
lungi mu'mwe aligutūkiriza okutūsa 
7 ku lunaku lwa Isa Masiya: nga 
bwekiri ekirūngi 'nze okulowoza- 
nga ekyo gyemuli 'mweva, kuba- 
nga ndi na mwe “mu mutima gwa- 
nge, bwemu sêkimu 'mwena awamu 
nange mu kisa, “mu kusibibwa 
kwange era ne mu kuwolerezanga 
8 enjiri nokuginywezanga. Kubanga 
/Katonda ye mujulirwa wange, 
s bwembalimirwa omwoyo 'mwena 
9 mu kusasira kwa Masiya Isa. Era 
kino kyensaba i okwagala kwa'mwe 
kweyongereyongerenga kusu’kiri- 
renga mu kutegera nokwawula kwo- 
10 na; £ mulyoke musimenga ebisinga 
obulūngi; imuberenga abatalina 
bukisa era abatalina kabi okutusa 
ku lunaku lwa Masiya; nga mu'ju- 
11 'de ebibala ebyobutūkirivu, ™ ebiri- 
wo kubwa Isa Masiya, Katonda 
awebwe ekitibwa, atenderezebwe. 
12 Naye njagala 'mwe okutegera, 
abolugauda, ngebyambako bya'ja 
13 Iwa kubunya bubunya enjiri; no- 
kusibibwa kwange nekulyoka kula- 
bika mn Masiya eri baserikale bona 
14 aba kabaka, nabalala bona; nabo- 
luganda abasinga obungi mu Mu- 
kama (wa'fe) nebalyoka baguma 
olwokusibibwa kwange nebeyonge- 
yanga nyo okwang'anga okubili- 
ranga ekigambo kya Katonda nga 
15 tebatya. Abalala babulira Masiya 
lwa bu'gya nokuyomba; era naba- 
16 lala (bamubūlira) lwa kisa: bano 
(babūlira) lwa kwagala, nga bama- 
nyi nga natekebwawo lwa kuwole- 
17 rezanga enjiri: naye bali babūlira 
Masiya olwokuyomba, si mu ma- 













“ Bal 1.8, 
9. 












b Bal. 12. 
13, 
2 Kol. 8.1. 













“ Yok. 6. 
W. 











d2 Kol. 7. 
3. 


“ Bef. 6. 20. 
Bak. 4. 3, 
18. 












1 Bal. 1.9; 
9. 1. 
# Baf. 41. 


18 naku mu kusibibwa kwange. Kale 


EBALUWA YA PAULO OMUTUME 
ERI : 


ABAFIRIPI. - 


zima, nga balowoza okundetera e- |” 




















kiki? wabula nga mu ngeri zona. 
oba mu bukusa oba mu mazima, 
Masiya abulirwa; nekyo nkisanyn- 
kide, wewawo era ndisanyuka. 
19 Kubanga 'manyi ngekyo kirinvira- 
mu obulokovu “#olwokusaba kwa- 
'mwe nokuwebwa oOmwoyo wa Isa 
20 Masiya, nga bwentunulira enyo 
nensübira nga sirikwatibwa nsonyi 
mu kigambo kyona, wabula nga 
Masiya, ngenaku zona, era ne ka- 
kano anagulumizibwanga mu mau- 
biri gwange mu buvumu bwona, 
21 oba mu bulamu oba mu kufa. Ku. 
banga gyeudi okuba omulama ye 
22 Masiya, nokufa ge magoba. Naye 
obanga okuba omulamu mu mubiri, 
—okwo nga kye kibala ekyomulimu 
(gwange), kale simanyi kyenerobo- 
23 za. Naye P nziizibwa enjui zombi. 
riri, nga negomba ” okugenda oku. 
bëra ne Masiya; kubanga kwe ku- | « 
24 singa enyo nyini : naye okubera mu 
mubiri kwe kusinga ok wetagibwa ku- 
25 lwa mwe. Era, kubanga ntegere'de 
dala bwentyo, 'manyi nga ndibera, 
era ndibera wamu na mwe 'mwena, 
olwokuitirira kwa'mwe nokusanyu. 
26 ka okwoku'kiriza; okwenyumiriza 
kwa'mwe kulyoke kusu'kirire mu 
Masiya Isa kubwange, nze olwo. 
27 ku'ja gyemuli ate. Naye kyo'ka 
s okutambula kwa'mwe kuberenga 
nga bwekigwanira enjiri ya Masiya: 
bwendi'ja okubalabako oba nga si 
riwo, ndyoke mpnlire ebifa gye- 

muli, nga munywe de (mu mwoyo 
gumu, “nga mulwaniriranga oku- | 16. 
'kiriza okwenjiri nememe ema; 
28 'songa temukangibwa abalabe mu 

kigambo kyona: e ke kabonero dala 
gyebali akokuzikirira, naye eril” 
'mwe ka bulokovu, era obuva eri 
29 Katonda; kubanga 4#mwawebwa 
kulwa Masiya si kumu kiriza kwo- 
'ka, era naye nokubonabonanga 
30 kululwe: nga mulina okulwana 
kuli kwemwalaba gyendi, era kwe. 

. muwulira kakano okuli gyendi. 
nyusa kwona kawi a oba- 
nga oku 'sekimu kwona Okwomwo- 
3 yo, obanga okusisira nekisa, è mu- 
tukirize esanyu lyange, <mulowo- 
zenga bumu, nga mulina okwagala 

































KaALR obanga waliwo okukubagiza 
kwona mu Masiya, okusa. 





2. 3—3. 10. 





Bef. 5. 21. 
1 Pet. 5.5. 
J Kol. 10. 
25 33; 


7 
Pi 
8 


kumu, omwoyo gumu, nga mulo- 
3 woza bumu; 4 temukolanga kintu 
kyona olwokuyomba newakuba'de 
wekitibwa ekitalimu, wabula emu 
buwombefu buli muntu agulumi- 
zenga mu'ne okusinga ye ye nyini; 
4 /temutunuliranga buli muntu ebi- 
bye ye'ka, era naye buli muntu 


. 5 nebyabalala. 'Mwe #muberenga- 


mu okulowoza kuli, era okwali mu 
6 Masiya Isa: : oyo bweyasoka oku- 
bêra mu kifananyi kya Katonda, 
k teyalowoza kintu ekyegombebwa 
7 okwenkanankana ne Katonda. ina- 
ye ye'gyako (ekitibwa), bweyatwala 
engeri 7 yomu'du, nabera mu kifa- 
8 nanyi kyabantu ; era n bweyalabika 
omutindo ngomuntu, neyetowaza, 
o ngawulira okutūsa okufa, era oku- 
9 fa okwokumusalaba. Era Katonda 
kyeyava P amugulumiza enyo ” nä- 
muwa erinya liri erisinga amanya 

10 gona; sbuli vivi lifukamirirênga 
erinya lya Isa, eryebyomu'gulu ne- 

11 byokunsi nebyawansi wensi, era 
tbuli lulimi lIwatulênga nga Isa 
Masiya ye Mukama (wa'fe), Kato- 
nda Kita'fe awebwe ekitibwa. 

12 Kale, abagalwa bange, nga bwe- 
mwawuliranga enaku zona, si nga 
'nze lwemberawo lwo'ka, naye ka- 
kano okusinga enyo nga siriyo, 
mutükirizēnga obulokovu bwa'mwe 
be nyini nokutya nokukankana ; 

18 kubanga * Katonda yakoza mu'mwe 
okwagala nokukola, olwokusima- 

14 kwe okuliingi. Mukolenga byona 
wawatali kwemulugunyanga ne- 

15 mpaka; mulemenga okubako kye- 
munenyezebwa newakuba'de e'ti- 
ma, Vabana ba Katonda abatalina 
mabala wakati wemirembe egya- 
kyama emika'kanyavu, 4 gyemula- 

16 bikiramu ngetabaza zomunsi, nga 
mwolesa ekigambo ekyobulamnu; 
bndyoke mbere nokwenyumiriza ku 
lunaku Iwa Masiya, kubanga sa'du- 
kanira bwerere, 'sō bira bwe- 

17 rere. Naye newakuba'de nga nfu- 
kibwa ku sadaka nokuwereza okwo- 
ku'kiriza kwa mwe, “nsanyuka era 
nsanyukira wamu na'mwe 'mwena: 

18 era na'mwe bwemutyo musanyuke 
era musanyukire wamu ninge. 

19 Naye nsubira mu Mukama (wa- 
'fe) Isa, okubatumira amangu Ti- 
moseo, nange ndyoke ngume 0- 
mwoyo, bwendimala okutegera ebi- 

20 fa gyemuli. Kubanga sirina mu- 
ntu (omulala) alina ememe eye- 
nkana (neyoyo), aligenderera ama- 

21 zima ebya'mwe. Kubanga abo bo- 
na dhanonya byabwe be nyini, si 

22 bya Isa Masiya. Naye ekimute- 
gezesa mukimanyi, nga yawereza- 
nga wamu nange olwenjiri, ngo- 

23 mwana eri kitāwe. Kale oyo nsi- 
bira okumutuma amangu, kyo'ka 


ABAFIRIPI. 





bwendimula okulaba ebifa gyendi: 
24 naye nsubira mu Mukama (wa'fe) 
25 nti nange ndi'ja maugu. Naye 
nalaba nga kigwanye okubatumira 
Epafulodito muganda wange, era 
mukozi mu'nange, era mulwanyi 
mu'nange, naye ye mutume wa- 
'mwe era omuwereza webintu bye- 
26 netaga; kubanga yabalūmirwa o- 
mwoyo 'mwe 'mwena, neyeraliki- 
rira nyo, kubanga mwawulira nga 
27 yalwala: kubanga okulwāla ya- 
wala yali kumpi nokufa: naye 
Katonda yamusisira; 'sd siye ye- 
'ka, naye era nange, enaku endala 
zireme okweyongera ku naku (ze- 
28 nina). Kyenva njagala enyo oku- 
muutuma, bwemulimulaba nate mu- 
lyoke musanyuke, nange nkendeze 
29 ku kunakuwala kwange. Kale mu- 
mwanirizanga mu Mukama (wa 'fe) 
nesanyu lyona ; era abafanana ngo- 
30 yo “muba'sêngamu ekitibwa: ku- 
nga yabulako katono afe olwo- 
mulimu gwa Masiya, bweyasingawo 
obulamukt.we Jalyoke atūkirize e- 
byabulako mu kuwereza kwa'mwe 
gyendi. i 


: ErIsIGA'DRYO, baganda bange, 
a musanyukirenga Mukama (wa- 
fe). Okubawandikira ebimu te- 
kunkoya 'nze, naye kuleta mire- 

2 mbe gyemuli. >Mwekunienga e- 
mbwa, mwekimenga abakozi aba- 
8 bi, “mwekumenga abesala: kuba- 


nga 'fe tuli d abekomola, “abasinza | Z 


Kubwomwoyo gwa Katonda, /abe- 
nyam apana mu Masiya Isa, era 
4 abatesiga mubiri : newakuba'de nga 
'nze nyinza nokwesiga omubiri : 
omuntu omulala yena bwalowoza 
okwesiga omubiri, 'nze 'musinga: 
b 'nze Yeyakomolerwa ku lunaku 
olwomunana, owomu'gwanga lya 
Isiraeri, owomukika kya Benya- 
mini, Omwebulaniya wawu; mu 
6 mateka Mafalisayo; kmu kunyi- 
kira, 'nga nji'ganya ekanisa; mu 
butiikirivu obuli mu mateka, nala. 
bikanga nga siriko kya kunenye- 
7 zebwa. Naye m byona ebyali ama- 
goba gyendi, ebyo nabirownza nga 
8 kufirwa olwa Masiya. Naye era 
nebintu byona nabirowoza nga ku- 
firwa molwobulingi obungi obwo- 
kutegera Masiya Isa Mukama wa- 
nge: kubwoyo nafirwa ebintu byo- 
na, era mbirowoza okubera amazi, 
9 ndyoke nfune amagoba ye Masiya, 
era ndyoke ndabikire muye, nga 


sirina ° butakirivu bwānge obuva: 


mu mateka, wabula ?obutūkirivu 
obuliwo olwoku'kiriza Masiya, obu- 
10 va eri Katonda mu ku'kiriza : ndyo- 





e 1 Bas. 5. 
12. 

1 Tim. 5. 
17. 


Ji Kol. 16. 
17. 


i Bik. 23. 6. 
k Bik. 22. 
3 


! Bik. 8. 3, 


m Mat. 13. 
44. 


R Ts. 83.1). 
Yer. 9. 2, 


24 
Yok. 17. 3. 
1 Kol.22. 


30, 31. 


ke 'mutegere ye nobuinza obwoku- | 2 Tim. 2. 
zūkirakwe 7 noku'sekimu okwebi- | p}? 4 





166 


# Bik. 26. 

7. 

t 1 Tim. 6. 
12 

“ Beb. 12. 
23. 


#1 Kol. 
13). 1. 


61 Pet. 6. 
3. 


a Pet. 2. 
d Bal. 16. 
18. 

Tit. 1. 11. 
“ Bak. 3. 
1, 3. 

/ Bik. 1. 
11. 

1 Kol. 1.7. 
Tit. 2. 13. 
I 1 KoL 
15. 43, 48, 
49. 

1 Yok. 3. 2, 


2 Kol.. 
34. 





11 ngokufakwe; bwendiinza mu byo- 
na byona sokutūka ku kuzukira 
12 okwomubafu. Si kugamba nti 
'maze “okuwebwa oba nti 'maze 

u okutūkirizibwa : naye ngoberera 

era ndyoke nkikwate ekyo kyeya- 
13 nkwatira Masiya Isa. Aboluganda, 

serowoza 'nze nga 'maze okukwata : 
naye kimu (kyenkola), “nga nera- 
bira ebyo ebiri enyuma, era nga 
nkununkiriza ebyo ebiri mu maso, 
14 #ngoberera okutūka awawakani- 
rwa awali empera eyokuita kwa 

Katonda okwa wa'gulu mu Masiya 
15 Isa. Kale 'fe 'fena abātūkirira, 

tulowozeuga ekyo: era bwemulo- 

woza ebirala mu kigambo kyona, 

era Katonda alibabi'kulira nekyo : 
16 naye kyo'ka, kyetutūseko, tuta- 
mbulirenga mwekyo. 

Aboluganda, | 4 mugobererenga 
wamu nange, era mulabirenga kwa- 
bo abatambula ònga bwemulina 'fe 
18 okuba ekyokulabirako. Kubanga 

bangi abatambula benababūlirako 

emiriindi emingi, ne kakano mba- 
biilira nga nkiba amaziga, nga be 
balabe abomusalaba gwa Masiya: 
19 cenkomerero yabwe kwe kuziki- 
. rira, 4 Katonda wabwe lwe lubuto, 
era ekitibwa kyabwe kiri mu nso- 
nyi zabwe, balowoza bya munsi. 
20 Kubanga 'fe cewa'fe mu gulu; 
era /gyetulindiririra Omulokozi 
okuvayo, Mukama (wa'fe) Isa Ma- 
21 siya: ANA omubiri ogwo- 
kutowazibwa kwa'fe okufananyi- 
zibwa ngomubiri ogwekitibwakye, 
ngokukola okwo bwekuli okumui- 
ngisa noku'sa ebintu byona wa- 
nsiwe. 


17 


KaLe, baganda bange abagalwa 
be'nimirwa omwoyo, desanyu 
(lyange) era engule yange, muimi- 
rirenga bwemutyo okunywerera 
mu Mukama (wa'fe), abagalwa. 
2 Mbilirira Ewodiya, era mbūli- 
rira Suntuke, balowozenga bumu 
3mu Mukama (wa'fe), Nate era 
nawe, mu'du mu 'nange dala dala, 
nkwegairi'de oberenga abakazi abo, 
kubanga bakolinga emirimu wamu 
nange mu njiri, era ne Kulementi, 
nabalala bakozi ba'nange, amanya 
gabwe gali mu kitabo kyobulamu. 
4 Musanyukirenga Mukama (wa'fe) 
enaku zona: nate njogera nti Mu- 
5sanyukenga. Okuzibikiriza kwa- 
'mwe kumanyibwenga abantu bona. 
6 c Mukama (wa'fe) ali kumpi. 4 Te- 
mweralikirirānga kigambo kyona 
kyona; naye mu kigambo kyona mu 


ABAFIRIPI. 





kusabanga nokwegairirānga awamu 
nokwebazanga byemwagala bitege- 

7 zebwenga eri Katonda. “Nemire- 
mbe gya Katonda, egisinga okute- 
gerwa kwona, ginabakimanga e- 
mitima gya mwe nebirowozo bya- 
'mwe mu Masiya Isa. 

8 Ebisiga'deyo, aboluganda, ebya- 
mazima byona, ebisānira ekitibwa 
byona, ebyobutūkirivu byona, ebi- 
rongofu byona, ebyägalibwa byona, 
“ebisimibwa byona ; i 
wo obuliingi, era obanga waliwo 

9 etendo, ebyo mubirowozenga. Bye- 
mwaiga era nemuwebwa nemuwu- 
lira nemulaba gyendi, ebyo mubi- 
kolenga: ne 9 Katonda owemire- 
mbe anaberanga na'mwe. 


10 Naye nsanyuki'de nyo Mukama | as. 


(wa'fe) kubanga kakano ikyemu'je 
musibuke okulowoza ebyange ; naye 
ekyo okulowoza mwakirowozanga, 
11 naye temwalina 'banga. Si kuba- 
nga njogera olwokwetaga: kubanga 
naiga, bwembera bwona, E obunta- 
12 bako kyenetaga. 'Manyi !okuto- 
wazibwa, era 'manyi nokusu 'kirira : 
mu buli kigambo ne mu bigambo 
byona naiga ekyima (kino) oku- 
'kuta era nekulumwa enjala, oku- 
18 su'kirira era nokwetāga. Nyinzi- 
'za byona "mmwoyo ampa amānyi. 
14 Naye mwakola bulingi oku'sekimu 
15 nebibonobono byange. Era 'mwe, 
Abafiripi, mumanyi nga mu ku- 
soka kwenjiri, bwenava mu Make- 
doui, nga Rsiwali kanisa eya'se- 
kimu nange mu kigambo ekyoku- 
gaba nokuwebwa, wabula 'mwe 
16 'mwe'ka; kubanga era ne mu Se- 
salonika mwawereza omulundi gu- 
mu, era nogwokubiri, olwokwetaga 
17 kwange. Bi kubanga 'nonya kira- 
bo; naye 'nonya bibala ebyeyo- 
18 ngera ku muwendo gwa mwe. Na- 
ye nina ebintu byona, nensu'kirira: 
nzi'kuse, bwenamala okuwebwa 
o Epafulodito ebyava gyemuli, P e- 
' vimbe eriwunya obulüngi, sadaka 
e'kirizibwa, esimibwa Katonda. 
19 Era Katonda wange f anitiikiriza- 
nga buli kyemwetiga, ngobuga'ga- 
20 bwe bwebuli mu kitibwa mu Masiya 
Isa. Bra Katonda era Hita'fe 
awebwenga ekitibwa emirembe ne- 
mirembe. Amina. 
21 Mulamuse buli mutnkuvu mu 
- Masiya Isa. Aboluganda abali nä- 
22 nge babalamusa. Abatukuvu bona 
. babalamusa, naye okusinga abo- 
munyumba ya Kaisali. 
23 Ekisa kya Mukama (wa'fe) Isa 
Masiya (kiberenga) nomwoyo gwa- 
"mwe. 


obanga wali- za 








Beb. 2 14. 
3) Pet. 2 9. 


” Bef. 1.7. 


ya Kol 4. 
4. 


SILA; 
3; 17. 
1 Koi. 8.6. 


EBALUWA YA PAULO OMUTUME 
ERI 


ABAKOLOSAI. 


1 Paulo omutume wa Masiya Isa | 18 bibarawo muye. Era toyo gwe 


2 olwokwagala kwa Katonda, ne 
Timoseo 'owoluganda, eri abatuku- 
vu, aboluganda abesig wa mu Masiya 
abomu Kolosai: ekisa (kiberenga) 
gyemuli nemirembe ebiva eri Kato- 
nda Kita'fe, 

3 'Twebaza Katonda Kitawe wa 
Mukama wa'fe Isa Masiya, nga tu- 

4 basabira enaku zona, bwetwawulira 
oku'kiriza kwamwe mu Masiya Isa, 
a nokwagala kwemulina eri abatu- 

5 kuvu bona, olwe'subi > eryabatere- 
kerwa mu 'gulu, lyemwawulira e'da 
mu kigambo ekyamazima agenjiri, 

G eya'ja gyemuli; cera nga (bweri) 
mungsi zona, “ngebala ebibala era 
ngekula, era nga ne mu'mwe, oku- 
va ku lunaku bwemwawulira ne- 
mutegera “ekisa kya Katonda mu 

7 mazima; nga bwemwaigirizibwa 
JEpafula mu'du mu'na'fe omwaga- 
lwa, ye muwereza omwesigwa owa 

8 Masiya kulwa'fe, era eyatubūlira 
okwagala kwamwe mu Mwoyo. 

9 Na'fe vkyetuva tetulekayo, okuva 
ku lunaku bwetwawulira, okubasa- 
bira nokubegairirira mulyoke í mu. 
'juzibwe k okutegeranga byayagala 
mu magezi gona nokutegera Ebyo- 

10 mwoyo, !okutambulanga nga bwe- 
kisanira Mukama (wa'fe) ™ olwoku- 
simibwa kwona, “nga mubalanga 
ebibala mu buli kikolwa, ekiringi, 
era nga mukuliranga mu kutegera 

11 Katonda; nga O9 muinzisibwanga 
nobuinza bwona, ngamanyi agekiti- 
bwakye bwegali, ? olwokngumikiri- 
za kwona nokuzibikiriza "awamu 

12 nokusanyuka; ?# nga mwebaza Ki- 
ta'fe, eyatusanyiza 'fe omugabo 
togwobusika obwabatukuvu mu 

13 musana, eyatulokola mu 4 buinza 
obwekizikiza, nātutwāla mu bwaka- 
baka Obwomwanawe omwagalwa ; 

14 w mwetubērera nokununulwa, kwe 

15 kusonyibwa kwebibi bya'fe: oyo 
kye y kifananyi kya Katonda atala- 
bika, 2 omuberyeberye owebitonde 

16 byona; kubanga ĉmwoyo ebintu 
byona mwebyatonderwa, mu 'gulu 
ne kunsi, ebirabika nebitalabika, 
obanga ntebe ezobwakabaka. oba 
bwāmi, oba kufuga, oba masaza ; 
ebintu byona byatondebwa ye, era 

17 ne kululwe; naye ye woluberye- 


berye mu byona, era ebintu byona |. 


mutwe gwomubiri, ye kanisa : oyo 


ìwe luberyeberye, 4 omuberyeberye 


owomubafu; ye alyoke abērënga 3 
Ku- 20 


19 owoluberyeberye mu byona. 
banga (Kita'fe) yasima “okutiikirira 
20 kwona okuberanga muye; nokuta- 
baganyisa ebintu byona eri ye ye 
nyini muye, /bweyamala okuleta 
emirembe olwomusai ogwomusala- 
bagwe ; Ymuye okutabaganyisa oba 

21 ebyokunsi oba ebyomu'gulu. Na- 
'mwe, ibwemwali eda ba'na'gwa- 
nga era abalabe mu kulowoza kwa- 

22 'mwe mu bikolwa ebibi, naye kaka- 
no yabatabaganyisa £mu mubiri 
ogwenyamaye olwokufa, lokuba- 
njula abatukuvu, abataliko mabala 

23 kakena [en ae mumasoge: bwe- 
mubera obubezi mu ku'kiriza, “nga 
munywe'de, nga temusagasagana, 
'songa "“temuvude mu 'siibi lye- 
njiri gyemwawulira, 
mu bitonde byona ebiri wansi we- 
'gulu; 'nze “Paulo gyenafūkira 
omuwereza wayo. 

24 >PKakono nsanyuse mu bibono- 
hono byange kulwa'mwe, era ntū- 
kiriza ” ebibulako mu xulaba enaku 
kwa Masiya mu mubiri gwange 

25 olwomubirigwe, ye kanisa; 'nze 

enafūkira omuwereza wayo, ngo- 
uwanika bwa Katonda bwebuli 
bwenawebwa gyemuli, okutūkiriza 

26 ekigambo kya Katonda, #ekyama 
ekyakwekebwa okuva e'da neda 
nemirembe nemirembe : f naye ka- 
kano kyolesebwa eri abatukuvube, 

27 Katonda beyayagala okutegeza *o- 
buga'ga obwekitibwa ekyekyama 
kino bwebuli mu bamawanga, ekyo 
ye Masiya mu'mwe, e'siibi eryeki- 

28 tibwa: gwetubilira 'fe, “nga tula- 
bula buli muntu, era nga tuigiriza 
buli muntu mu magezi gona, /tu- 
lyoke twānjule buli muntu ngatū- 

29 kiri'de mu Masiya; nokufuba kye- 
nfubira era, nga mpakana ngokuko- 
lakwe bwekuli, okukolera mu'nze 


namanyi. “ 

9 KUBANGA njagala 'mwe okumanya 
, okuwakana bwekyli okunene kwe- 
nina kulwa’ mwe nabo abomu Lao- 

. dikiya, ne bona abatalabanga maso 

. 2 gānge mu mubiri; “emitima gya- 

bwe giryoke gisanyusibwe, nga ba- 


eyabilirwa |6 


“Bef.1. 10, 
>, 


k Bef. 2.15, 
16. 

l Ref. 1.4; 
5. 27. 
Yud. 24. 
» Bak. 2.7. 


429 Kol. 1. 
6. 








168 


Ban 


4 Bef. 2.21, 
22. 


? Yer. 9.8. 
Beb. 13. 8. 


E Bas, 44, 


? Yok. 1. 


14. 
Bak. 1. 19. 
i Yok. 1.16, 
kil Pet. 3. 
2. 


t Ma. 30. 6. 
Yer. 4. 4. 

Bul. 2. 29. 
Bat. 3. 3. 

~% Bal. 6.6. 
Bef. 4. 22. 
” Bal. 6. 4. 


° Bef. 2.1, 
5,6,11. 


P Bef. 2.15, 
16. 





ga'tibwa wamu mu kwagalana, no- 
kutūka ku baga'ga bwona obwoku- 
manyira dala okwamagezi, bategé- 
renga ekyama kya Katonda, (ye) 

3 Masiya, omuli obnga'ga bwona 
obwamagezi nobwokutegera nga 

4 bukweke'dwa. £kyo, kyenjogera 
nti omuntu yena alemênga okuba- 
limbalimba mu bigambo ebyokuse- 

5 ndasenda. Kubanga newakuba'de 
nga siriyo mu mubiri, naye mu 
mwoyo ndi na'mwe, nga nsanyuka 
era nga ndaba empisa za'mwe enii- 
ngi, nobunyweva obwoku'kiriza 
kwa'mwe mu Masiya. 

6 “Kalenga bwemwawebwa Masiya 
Isa Mukama (wafe), mutambulire- 

7 nga bwemutyo muye, 4 nga mulina 
emizi, era nga muzimbibwa muye, 
era nga munywezebwa oku'kiriza 
kwa'mwe, nga bwemwaigirizibwa, 
nga musu'kirira okwebaza. 

8 “Mwekiime tewaberangawo mu- 
ntu abanyaga mu bufirosofo nebyo- 
bulimba ebitalimu, okugobereranga 
ebyaigirizibwa abantu, okugobere- 
ranga /ebyoluberyeberye ebyeusi, 
'so okutali kugobereranga Masiya : 

9 kubanga 7 mwoyo mwe mutila o- 
kutiikirira kwona Okwobwakatonda 
ngomubiri bweguli, era |! mwatūki- 

10 ririra muye, k gwe mutwe ogwoku- 

11 fuga nobuinza bwona : era : mwa- 
komolerwa mwoyo obukomole obu- 
takomolebwa na mikono, “mu 
kwambula omubiri ogwenyama, mu 

12 kukomolebwa kwa Masiya; *” bwe- 
mwazikirwa awamu naye mu kuba- 
tizibwa, era kwemwazikiriramu 
olwoku'kiriza okukola kwa Kato- 

13 nda, eyamuzikiza mu bafu. 0 Na. 
'mwe bwemwali nga mufu'de olwe- 
byênêno bya'mwe nobutakomole- 
bwa obwomubiri gwa mwe, yabafii- 
la balamu wamu naye, bweyamala 
okutusonyiwa ebyonono bya'fe byo- 

14 na; P? nokusangula endagano eya- 
wandikibwa mu mateka, eyatwole- 
kera, eyali omulabe wa'fe: nayo 
nayigyamu wakati (mu 'kubo), 
bweyagikomerera ku musalaba ; 

15 ” bweyayambulira dala obwami na- 
masaza, nabiwemfikiriza mu lwätu, 
bweyabiwangulira kugwo. 

16 Kale omuntu yena #tabanenya- 
nya 'mu byokulya oba mu byoku- 
nywa, toba olwembaga oba olwo- 
mwezi oguboneka oba olwa sabiti : 

17 webyo kye kisikirize kyebyo ebige- 
nda oku'ja ; naye omubiri gwe gwa 

18 Masiya. Omuntu yena tabanyaga- 
ngako mpera ya'mwe mu kwewo- 
mbeka kwayagala ye'ka nokusinzi- 
nga bamalaika, nganywerera mwe- 
byo byeyalaba, nga yegulumiririza 
bwerére mu magezi agomubirigwe, 

19 'songa takwata mutwe, omuva o- 
mubiri gwona, enyingo nebinyweza 


ABAKOLOSAI. 


nga biguletera era nga biguga'ta |- 


wamu, nga gukula nokukuza kwa 
Katonda. 

20 Obanga Y mwafira wamu ne Ma. 
siya okuleka ebyoluberyeberye e- 
byensi, kiki ekibetesa wansi wama- 
teka, ngaya | abalamu munsi, 

91 nti # Tokwatangako, 'Bo toleganga- 

22 ko, 's6 tokomangako [ebyo byona 
bi'gwerawo mu kukolebwa ) okugo- 
bereranga “ebiragiro nokuigiriza 

28 dakan ? Ebyo birina Taia eki- 
ananyi ekyamagezi mu kusinza 
(Katonda) abantu kwebaginja bo- 
'ka, ne mu kwewombeka ne mu 
kubonyabonya omubiri ; (naye) te- 
' biriko kyebigasa na katono olwo- 
kwegomba kwomubiri. 

'gulu, Masiya gyali ngatu'de ku 
mukono ogwadyo ogwa Katonda. 

2 Mulowozenga ebiri wa'gulu, 'so si 

3 ebiri kunsi. tKubanga mwafa, 
c nobulamu bwa'mwe bukweke’d wa 


wamu ne Masiya mu Katonda. 
4 d Masiya, “obulamu bwa 'fe, bwali- 


KaLr obanga © mwazūkirira wamu 
ne Masiya, munonyenga ebiri vwa- 


rabisibwa, era na'mwe nemulyoka | > 


PARIROA wamu naye /mu kiti- 
wa. 

5 Kale 7 mufise ebitundu bya mwe 
ebiri kunsi ; obwenzi, obugwagwa, 
okwegomba okwensonyi, omulula 
omubi, nokuyayana, kwe kusinza 

6 ebifananyi; olwebyo obusiingu bwa 
Katonda bu'ja ku bana abatawalira; 

7 era na'mwe t mwebyo mwemwata- 
mbuliranga e'da, bwemwali abala- 

8 mu mubyo. Naye #kakano era na- 
“mwe mu'gyeyo byona, obusüngu, 
ekirni, etima, okuvuma, Ban ha 
mya ebyensonyi mu kamwa ka- 

9 'mwe: ”temulimbagananga 'mwe- 
'ka na 'mwe'ka; #ku mwa- 
mweyambulako omunta owe'da wa- 

10 mn nebikolwabye, nemwambala o- 
muntu omngya, ° afūlibwa omugya 
olwokutegera mu kifananyi kyoyo 

11 Peyamatonda : awo tewainza kube- 
rawo ” Muyonani Nomuyudaya, o- 
kukomolwa nobutakomolwa, mu- 
'na'gwanga, Omusukusi, omu'du, 


owe'dembe : 2 naye Masiya bye bi- | > Bet.1.23. 
ntn byona no mu byona. 

12 Kale mwambalenga 'ngabalonde z Fet. 1. 
ba Katonda, abatukuvu era abiga- | 2 Pet 110. 
lwa, * omwoyo ogwekisa, obuliingi, | “ Bag. 6 
'ókwewōmbeka, obutêfu, okugamiki- | -s 4 2, 


18 riza; nga muzibikirizagananga, era | s2 


nga musonyiwaganinga 'mwe'ka 
'na 'mwe'ka, omuntu yena bwabe- 
ranga nensênga ku muntu mu'ne; 
era nga Mukama (wa'fe) bweyaba- 
sonyiwa 'mwe, era na'mwe bwemu- 
14 tyo: kwebyo byona era (mwambale) 
wokwagalana, kye kintu ekinyweza 
16 okutūkirira. Era #emirembe gya 


> Bal. & 3, 
5. 


HEET 
hsa Grrr? 


HE 


“ Yok. 33 


u. 

Bal. 13 4 
1 Kol. 12. 
7 Baf. 47. 


2. 3—3. 15. | 











3. 16—4. 18. 





€ Bef. 5.19. 
T Eol 10 
£ Bef. 5. 20. 


d Bef. 5.22. 
1 Pet. 3. 1. 


“ Bet. Bei 


WA 
TIA li 
S Bef. 6.1. 


t Pir. 16. 


raii 6. 6, 


Bal.2 1. 
1 Pet.).17. 


L 

= Kol. 16. 
siola 
25 ji Kol 4. 


Bet. 6. 19. 
J Baf. 1.7. 


Katonda giramulenga mu Wita 
gya mwe, era gyemwaitirwa mu 
mubiri ogaumu; era ?muberenga 
16 nokwebaza. Ekigambo kya Masiya 
kibêrênga mu'mwe nobuga'ga mu 
magezi gous; nga muigirizagana- 
nga era nga mulabulagananga 
'mwe'ka na 'mwe'ka amu zabuli 
nenyimba nebiyiye Ebyomwoyo, 
nga muimbira Katonda mu kisa mu 
17 mitima gya'mwe. Era > buli kye- 
munakolanga, mu kigambo oba mu 
kikolwa, (n Pa nag sasar byona mu 
linya lya Mukama (wa'fe) Isa, € nga 
r n Katonda Kita’ fe kubu- 


18 i Abakan muwulirenga ba'ba- 
'mwe, nga 'bwekiri ekirūngi mu 
19 Mukama (wa 'fe). 
galenga bakazi ba'mwe, ' 
20 mubakwatirwanga bukambwe. sA- 
bana abato, muwulirenga abaka'de 
ba'mwe mu byona, kubanga ekyo 
Ia MIA mu Mukama (wa'fe). 
21 í Bakitäbwe, temunyizanga bana 
ba'mwe, balemenga oku'dirira o- 
22 mwoyo. k Aba’'dn, muwulirenga 
bakama ba'mwe l abomnmubiri mu 
byona, si mu kuwereza okwomu- 
maso ngabasimibwa abantu, wabu- 
Ja mu mutima ogutalina bukusa, 
23 nga mutya Mukama (wa'fe): ™ buli 
kyemunakolanga mukolenga no- 
mwoyo, nga kubwa Mukama (wa- 
24 ae 's6 si kubwa bantu; nga mu- 
many nga mulisasulibwa Mukama 
(wa'le) empera eyobusika: muli 
ba'du ba Mukama Taaie Masiya. 
25 Kubanga ayonona aliwebwa nate 
nga bweyayonodona : 'so ” siwali ku- 
4. sosola mu bantu. Bakama (ba- 
bwe), 4 mugabirēnga aba'du ba- 
'mwe ebyobutūkirivu nokwenka- 
` nyankanyanga; nga mumanyi nga 
era na'mwe mulina Mukama (wa- 
SAD mu gulu. 

b Munyikirirenga mn kusaba, nga 
AA sn anga mu kusaba mu kwe- 
baza; nate “nga mutusabira na'fe, 

3 Katonda d okutun’ gulirawo olu'gi 
olwekigambo, okwogera ° ekyama 
kya Masiya, /nokusibibwa kyena- 

4 sibirwa; ndyoke nkyolesenga, nga 


ABAKOLOSA I. 








5 bwekingwani'de okwogera. s Mu- 
tambulirēnga mu magezi eri abo 
abebweru, nga mweguliranga e'bi- 

6 nga. Ebigambo bya'mwe bibere- 
nga 'nekisa enaku zona, * nga bi- 
' noga omunyo, t mulyoke mumanye 
bwekibagwani'de okwanukulānga | 
buli muntu yena. 

7 Tukiko, owoluganda omwagalwa 
era Oomuwereza omwesigwa era 
mu'du mu'na'fe mu Mukama (wa- 
'fe), alibategeza ebifa gyendi byo- 

8 na: gwentuma gyemuli olwenso- 
nga eno, mulyoke mutegere ebifa 
gyetuli era asanyuse emyoyo gya- 

9 'mwe; wamu ne ™ Onesimo, owolu- 

ganda omwesigwa omwagalwa, 

owewa'mwe. Balibategeza ebifa 
wano byona. 

" Alisutaluko, musibe mu'nange, 
abalamusi'za, ne oMa'ko, mujwa 
wa Balunaba, [gwemwalagirwa ; 
bwali'ja gyemuli, mumwaniriza- 
11 ngaj, ne Isa aitibwa Yusito, mpa 

komole: abo bo'ka (be) ba- 
kozi ba'nange olwobwakabaka bwa 

Katonda, abali esanyu gyendi. 
12 Pp Epafula. owewa'mwe, omu'du wa 

Masiya Isa, abalamusi' za, afuba 

enaku zona kulwa'mwe mu kusa- 

bakwe, mulyoke muimirirēnga (nga 
muli) r batūkirivu era nga mutegē- 
rera dala mu byona Katonda bya- | $ 

13 yagala. Kubanga ndi mujulirwa- 

we ngalina emirimu mingi kulwa- 

'mwe, nabomu Laodikiya, nabomu 

14 Kierapoli. “Luka, omusawo o- 

mwagalwa, ne ! Dema babalamusi- 

15 'za. Mulamuse aboluganda abo- 

mu Laodikiya, ne Nunfa, nekanisa 

16 eyomunyumba yabwe. Era “ eba- 

luwa eno bwemalanga okusomerwa 

mu'mwe, era mugisomese ne mu 
kanisa Eyabalaodikiya; era ne 
'mwe musome eriva mu Laodiki 

17 Era mugambe w Alukipo nti E 

kiimenga Yokuwereza kwewawe- 

bwa mu Mukama (wa'fe), okuku- 
tiikiriza 

(Kuno kwe) z kulamusa kwange 
nomukono gwange 'nze Paulo. 
a Mu'jukirenga okusibibwa kwange. 


Ekisa (kiberenga) na'mwe. 


10 


18 


s Mub: i 
k Ma'k. 9. 
Diar 


15. 


~” Fir. 10. 


a 


v Fir. 2. 
g na 


£1 Kol. 16. 
21. 


G Mia 13. 


“9 Kol 1. 1 
19. 


è Yok. 6. 
29. 


Yak. 2. 17. 
e Beb. 6. 
10. 


42 Bas. 2. 
33. 

“1 Kol. 2. 
d. 


/ Bak. 2.2. 


TEKO. 


`| “Bal 10. 
18. 


k Bal. 1. 8. 





EBALUWA YA PAULO 


OMUTUME EYOLUBERYEBERYE. 
ERI 


ABASESALONIKA. 


Pavo ne a birwano ne Timoseo 
eri ekanisa Eyabasesalonika (eri) 
mu Katonda Kita'fe ne Mukama 
(wa'fe) Isa Masiya: ekisa (kibere- 
nga) gyemuli nemirembe. 
2 Twebaza Katonda kulwa'mwe 
'mwena ensku zona, nga tubogera- 
3 ko mu kusaba kwa'fe; nga tu'juki- 
ra bulijo ? omulimu gwa mwe ogwo- 
ku'kiriza, “nokufuba okwokwaga- 
la, nokugumikiriza okwe'sibi lya 
Mukama wa'fe Isa Masiya, mu ma- 
4 so ga Katonda era Kita'fe; nga tu- 
manyi, aboluganda abagalwa Ka- 
5 tonda, 4 okuloudebwa kwa mwe, 
kubanga “enjiri ya'fe teya'ja gye- 
muli mu kigambo bnzambo, wabu- 
la era ne mu minyi, ne mu Mwoyo 
Omutuknvu, Jne mu kutepêrera 
dala okungi; nga bwemumanyi bwe- 
6 twali gyemuli kulwamwe. Na- 
'mwe | nemutugoberera 'fe ne Mu- 
kama (wa'fe), bwemwatolera eki- 
gambo ma kubonabona okungi, ne- 
sanyu Eryomwoyo Omutukuvu; 
7 'mwe nokuba. nemuba ekyokulabi- 
rako eri aba'kiriza bona mu Make- 
8 doui ne mu Akaya. Kubanga gye- 
muli iye yava e'dobozi lyekigambo 
kya Mukama (wa'fe), si mu Make- 
doni ne mu Akaya yo'ka, naye £ mu 
buli kifo oku'kiriza kwa'mwe eri 
Katonda kwabuna; bwetutyo netu- 
tabako kigambo kyetwetāga okwo- 
9 gera. Kubanga bo bo'ka babiilira 
ebya'fe okuingira kwa'fe gyemuli 
bwekwali; era ne bwemwakyūkira 
Katonda okuleka ebifananyi, okn- 
werezanga Katonda omulamu owa- 


10 mazima, ! nokulindiriranga Omwa- 


nawe mokuva mu 'gulu, gweyazū- 
kiza mu bafu, Isa, atulokola mu 
n busüngu obugenda oku'ja. 


KUBANGA 'mwe 'mwe'ka, aboluga- 
nda, mumanyi ngokuingira kwa- 
'fe gyemuli tekwali kwa bwerere: 
2 naye bwetwamala okubonabona no- 
kngirirwa ekye'jo mu < Firipi, nga 
bwemumanyi, netugumira mu Ka- 
tonda wa'fe bokwogera gyemuli e- 
njiri ya Katonda ¢ mu kufuba oku- 
3 ngi. Kubanga okubūlirira kwa- 
'fe si kwa bulimba, 'so si kwa bu- 
4 gwagwa, 'so si mu bakisa: naye 


11 ba'kiriza : 


d nga bwetwasānyizibwa Katonda ai 


tokuteresebwa_ enjiri, bwetwogera 
bwetutyo, Jsi ngabagala okusimi- 
bwa abantu, wabula Katonda 9 ake- 
5 ma emitima gya'fe. Kubanga te- 
tuberanga na kigambo ekyokwego- 


nza, nga bwemumanyi, newakuba. | 3 


'de nensonga eyokukisa okwego- 
6 mba, Katonda ye mujulirwa; í ne- 


wakuba'de nga tunonya ekitibwa | 4 


eri abantu, newakuba'de eri "mwe, 
newakuba'de eri abalala, k bwetwa- 
- Inza lokubarzitowerera, ngabatume 
7 ba Masiya. Naye mtwali bawō- 
mbefu mu'mwe, ngomalezi bwa- 
8 janjaba abanabe ye: bwetutyo 
bwetwabalūmirwa omwoyo, netu- 
sima okubagabira, si njiri ya Ka- 
tonda yo'ka, era naye *nemyoyo 


ya'fe 'fe, kubanga mwali bagalwa | 15 


9 ba'fe nyo. Kubanga mu'jukira, a- 
boluganda, okufuba kwa'fe nokute- 
gana : ?bwetwakolinga emirimu 
emisana nekiro, obutazitowereri. 
nga muntu yena ku'mwe, netuba- 


10 buliranga enjiri ya Katonda. 'Mwe 


bajulirwa era ne Katonda, bwetwa- 
banga nobutukuvu nobatiikirivu a- 
watali kunenyezebwa eri 'mwe a- 
nga bwemumanyi 'fe 
bwetwali eri buli muntu ku'mwe, 
nga kitabwe bwaba eri abänabe, 
nga tubabilirira era nga tubagu- 


12 mya emyoyo era nga tutegeza, P mu- 


lyoke mutambulenga nga bwekisa- 
nira Katonda fr abaita okuingira mu 
bwakabakabwe ye nekitibwa. 


13 Na'fe kyetuva twebaza Katonda 


obutayosa, kubanga bwemwawe- 
bwa 'fe ekigambo ekyokawnlirwa. 
kye kya Katonda, temwakitola nga 
s kigambo kya bantn, naye nga bwe- 
kiri amazima, ekigambo kya Kato- 
nda, nokukola ekikolera mu'mwe 


14 aba'kiriza. Kubanga 'mwe, abolu- 


ganda. mwagoberera ekanisa za 
Katonda eziri mu Buyudaya mu 
Masiya Isa: kubanga !na'mwe 
mwabonyabonyezebwa bwemut 
abe'gwanga lya mwe 'mwe. “nga 


(bwebibonyabonyezebwa) Abayu- | 2 
15 daya; “aba'ta Mukama (wa'fe) Isa 


ne bana'bi, era abatugoba, 's6 te- 
basimibwa Katonda, era balabe ba. 


16 bantu bona; Ynga batuziiza oku- 





| 
2. 17—4. 17. 


? Lub. 15. 
16. 


“1 Kol 7. 


k Baf. 4.1. 


i Bik. 96. 
7. 

ma Kol. 
23. 9, 11. 


n Mak.. 
3, 


1 Kol. 1. 
8. 





bulira abamawinga balyoke balo- 
koke; ?okutiikiriza ebibi byabwe 
enaku zona: “naye obusiingu bu- 
batiiseko okumalira dala. 

17 Naye “e, aboluganda, bwemwa- 
twawukanako akasera akatono, mu 
maso si mu mutima, tweyongera 
nyo okufuba okubalaba mu maso 
ga'mwe nokubaliimirwa enyo o- 

18 mwoyo: kubanga twayagala oku- 
"ja gyemuli, 'nze Paulo omulündi o- 
gwoluberyeberye era nogwokubiri ; 

19 Setani natuziiza. Kubanga e'sū- 
bi łya'fe kiki oba sanyu oba ngule 
eyokwenyumiriza? Oba si 'mwe 
mu maso ga Mukama wa'fe Isa 

2032mu ku'jakwe? Kubanga 'mwe 
kitibwa kya'fe nesanyu. 


Kyetwava atusima okulekebwa 
enyuma 'fe'ka mu Asene, bwetu- 

2 tainza kugumikiriza nate; netutu- 
ma tTimoseo muganda wa'fe era 
omuwereza wa Katonda mau njiri ya 

Masiya, okubanyweza nokubasa- 

3 nyusa olwoku'kiriza kwamwe; co- 
muntu yena aleme okusagasagana 
mu kubonabona kuno; kubanga 

'mwe'ka mumanyi ngekyo kyetwa- 

4tekerwawo. “Kubanga mazima, 

bwetwali gyemuli, twababūlira o- 

luberyeberye nga tugenda okubo- 

nabona ; era bwekyali bwekityo 
5 era bwemumanyi. Nange kyenava 
ntuma, bwesainza kugumikiriza ng- 
te, ndyoke 'manye oku'kiriza kwa- 

'mwe, “obanga mpo'zi omukemi oyo 

yabakema /okufuba kwa'fe neku 
6 okwobwerere. 97 Naye Timoseo ka- 

kano bweya'ja gyetuli ngava gye- 
muli, nituletera ebigambo ebirūngi 
ebyoku'kiriza nokwagala kwa'mwe, 
era nga mutu'jukira buliingi enaku 
zona, nga mutulimirwa okutulaba, 
era nga 'fe (bwetubaliimirwa) 'mwe; 
7 kyetwava ' tusanyusibwa, aboluga- 
nda, kulwa'mwe mu kulaba enaku 
nokubonabona kwa'fe kwona olwo- 
8 ku'kiriza kwa'mwe: kubanga ka- 
kano tuli balamu, 'mwe £bwemui- 
9 mirira mu Mukama (wa'fe). Ku- 
banga kwebaza ki kwetuinza oku- 
sasula Katonda kulwa'mwe, olwe- 
sanyu lyona lyetusanyuka kulwa- 

'mwe mu maso ga Katonda wa'fe; 
10 lemisana nekiro nga tusaba nyo 
nyini okubalaba mu maso ga'mwe, 
m nokutükiriza ebitatuka mu ku'ki- 
riza kwa'mwe? 

Naye Katonda ye nyini era Kita- 
'fe, ne Mukama wa'fe Isa ” agolole 
12 e'kubo' Iya'fe oku'ja gyemuli: na- 

'mwe Mukama (wa'fe) abongere- 

ngako abasu'kirizenga okwagalana- 

nga 'mwe'ka na'mwe'ka neri bona, 
13 era nga na'fe eri'mwe; alyoke ° a- 
nywezenga cmitima gya'mwe nga 
tegiriko kunenyezebwa mu butuku- 


11 


1 ABASESALONIKA. 





vu, ma maso ga Katonda wa'fe 
era Kita'fe, mu ku'ja kwa Mukama 
wafe Isa Pwamu nabatukuvube 


bona. 
4 KALE, aboluganda, ebisiga'deyo, 
tubegairira tubabilirira mu Mu- 
kama (wa'fe) Isa, nga bwemwawe- 
bwa 'fe bwekibagwanira okutambu- 
langa 4 nokusimibwanga Katonda, 
era nga bwemutambula,—okweyo- 

2 ngerangako nate. Kubanga mu- 
manyi ebiragiro bwebiri byetwaba- 
lagira kubwa Mukama (wa'fe) Isa. 

8 Kubanga ekyo Katonda >? kyayaga- 
la, okutukuzibwa kwa'mwe, “okwe- 

4 walanga obwenzi; buli muntu 
ku'mwe okumanyanga okufuga o- 
mubirigwe ye mu butukuvu nekiti- 

5 bwa, “si mu mululu ogwokwego- 
mba, era ngamawanga /agatama- 


6 nyi Katonda ; 9 alemenga okuitirira |32 


mugandawe newakuba'de okumu- 
sobyako mu kigambo ekyo: kuba- 
nga Mukama (wa'fe) awalana e- 
'gwanga eryebyo byona, era nga 
bwetwasoka okubabulira nokutege- 
7 reza dala. Kubanga Katonda teya- 
tuitira bugwagwa, ' wabula mu bu- 
8 tukuvu. Kale kagana tagana mu- 
ntu, wabula Katonda, abawa O- 
mwoyogwe Omutukuvu. 


9 Nayeokuwandikirva ku byokwa- | 16. 


galinga aboluganda okwo temu- 
kwetāga : l kubanga 'mwe 'mwe'ka 


mwaigirizibwa Katonda ™ okwaga. 2 


10 lananga; kubanga nokukola muko- 


la bwemutyo aboluganda bona abo- Y. 


mu Makedoni yona. Naye tubabii- 
lirira, aboluganda, okweyongera- 


11 nga okusu'kirira; era mwegombe (1. 


okukakananga, “ nokukolāīngąa e- 


bya'mwe 'mwe, ° nokukolānga emi- | 1n 


rimu nemikono gya'mwe, nga bwe- 
12 twabalagira; ? mulyoke mutambu- 
lirenga mu mpisa enūngi eri a- 


bebweru, nga temuliko kyemwe- 
ta 2 


ga. - Ba 
13 Naye tetwagala 'mwe obutatege- 


ya, aboluganda, ebyabo abebaka; 


mulemênga okunakuwala, “era nga- |38 
Kubanga |2. 
t bwetu'kiriza nga Isa yafa nāzūki- | 3 


14 balala #abatalina 'sūbi. 


ya, era Katonda alireta bwatyo “ a- 
15 bebaka kubwa Isa wamu naye. Ku- 
banga ekyo kyetubabūlira mn kiga- 


mbo kya Mukama (wa'fe) © nga 'fe | 16 


abalamu abasigalawo okutūsa oku- 
'ja kwa Mukama (wa'fe) tetulisoka 


16 abebaka. Kubanga y Mukama (wa- | 30, 3 


'fe) ye nyini alika okuva mu 'gulu 
nokwogerera wa'gulu ne'dobozi lya 


3 1. 7. 
#1 Kol. 15. 


malaika omukulu #nekondere lya | 22 


Katonda: 4 nabo abafira mu Masi- 
17 ya be balisoka okuziikira: ò na'fe 
abalamu abasigalawo netulyoka tu- 
twalibwa wanu nabo € mu bire oku. 
sisinkana Mukama (wa'fe) mu 'ba- 


81 Kol. 13. 
52. 
b1 Kol 33. 


51. 

“< Bik. 1.9. 
Kub. 11. 
12. 





172 

4 Yok. 12. nga: kale bwetutyo 4tunaberanga 
TA ne Mukama (wa'fe) enaku zona. 
l Kale musanyusaganenga 'mwe'ka 

na 'mwe'ka nebigambo bino. 
a Mat. 24 5 Naye “ebyentūko nebiro, abolu- 
aaa ganda, temwetaga kubiwandiki- 
ri 2rwa. Kubanga 'mwe'ka mumanyi- 
b Luk. 1? ra dala b ngolunaku lwa Mukama 
a (wa'fe) lu'ja ngomu'bi ekiro, bwe- 
0. 3 rutyo. Bwebaliba uga bogera nti 
Rupa Mirembe, siwali kabi, < okuzikiriza 
e Is. 13 okwamangu nekulyoka kuba'jira, 
“9. ngokuliimwa (bweku'jira) omukazi 
Lukn ali olubuto ; 'sō tebaliwona na ka- 
2 Bas.1.9. | 4 tono. “Naye 'mwe, aboluganda, 
a temuli mn kizikiza, olunaku luli 
` 5 okubasisinkaniriza ngomu' bi: ku- 
banga mwe 'mwena muli bana ba 
“< Bef. 6. 8. kutangala, era muli “bana bomu- 
sana: tetuli ba kiro newakuba'de 
J Mat. 23. | 6 abekizikiza; /kale 'no tulemenga 
ARET okwebaka ngabalala, naye 9 tutu- 
uas. © | 7 nulenga tulemenga okutamira. Ku- 


banga 'abebaka bebaka kiro; naba- 


2 ABASESALONIKA. 


6. 


12 Nayetubegairira, aboluganda, * o- 
kumanyanga abafuba okukola emi- 
rimu mu'mwe, ababafuga mu Mnu- 
kama (wa'fe), abababūlirira; no- 

13 kuba'sangamu ekitibwa enyo nyini 
mu kwagala olwomulimu gwabwe. 
Muberenga nemirembe mu'mwe. 

14 Era tubabulirira, aboluganda, mu- 
nenyenga abatatambula bulūngi, 
o mugumyenga abalina omwoyo o- 
munafu, muberenga abatalina ma- 
nyi, mugumikirizenga eri bona. 

15 r Mulabe omuntau yena alemênga 
okuwalana ekibi olwekibi; naye e- 
naku zona ” mugobererenga ekiri- 
ngi 'mwe'ka na 'mwe'ka neri bo- 

16 na. #Musanyukêénga enaku zona; 

17, 18 ’ musabenga obutayosa; * mwe- 
bazenga mu kigambo kyona kyona: 
kubanga ekyo Katonda kyayagala 

19 mu Masiya Isa gyemuli. “ Temu- 

20 zikizanga Mwoyo; Y temunyoma- 

21 nga buna'bi; #mugezêngako ku bi- 

22 gambo byona; munywerezenga da- 

la ekirungi ; mwewalenga buli nge- 

ri ya bubi. 
ya Katonda owemirembe ye 
nyini abatukulize dala; era omwo- 
o gwamwe nobulamu nomubiri 
yona awamu 4bikūmibwēnga awa- 
tali kunenyezebwa mu ku'ja kwa 

24 Mukama wa'fe Isa Masiya. VA- 
baita mwesigwa, nokukola yalikola. 

25 Aboluganda, “ mutusabirenga. 

26 Mulamuse aboluganda bona no- 

27 kunywegera okutukuvu. Mbaläiza 
Mukama (wa'fe) okusomerwa eba- 
luwa eno aboluganda bona. 

28 Ekisa kya Mukama wa'fe Isa Ma- 
siya (kiberenga) wamn na mwe. 


23 


EBALUWA YA PAULO OMUTUME EYOKUBIRI 
ERI 


A BASESALONIKA. 


„Luk. 21. | 8 tamira batamira kiro. Naye 'fe, ku- 
banga tuli ba musana, tulemënga 
k Ts. 59. 17 okutainira, 4 nga twamba'de ekyo- 
maa fà mukifuba ekyoku'kiriza nok wagala, 
l 9 nenkufira, e'siibi lyobulokovu. Ku- 
1 Bal. 9. banga 'fe ! Katonda teyatutekera- 
EEA wo busūngu, ™ wabula okuwebwa 
Yud. 4. obulokovu kubwa Mukama wa'fe 
"2 Bas. 2. Isa Masiya, eyatufirira 'fe, bwetu- 
Ih A 10 tunula oba bwetwebaka tulyoke 
11 tubere abalamu awamu naye. Ka- 
le musanyusaganenga, era muzi- 
mbaganenga buli muntu mu'ne, era 
nga bwemukola. 
22 Kol. 1. PauLo ne 4 Sirwano ne Timoseo eri ' 


ekanisa Eyabasesalonika mu Kato- 
nda Kita'fe ne Mukama (wa'fe) Isa 
2 Masiya; ekisa (kiberenga) gyemuli 
nemirembe ebiva eri Katonda Ki- 
ta'fe ne Mukama (wa'fe) Isa Ma- 


siya. 

3 Kitugwani'de okwebazānga Ka. 
tonda enaku zona kulwa'mwe, abo. 
luganda, nga bwekisana, kubanga 
oku'kiriza kwa'mwe kukula nyo, 
nokwagalana kwa buli muntu ku- 
'mwe 'mwena 'mwe'ka na 'mwe'ka 

4 kweyongera; na'fe be nyini nokwe- 
nyumiriza net wenyumirizanga mu- 


'mwe mu kanisa za Katonda olwo- 
kugumikiriza kwa'mwe noku kiriza 
b mu kui'ganyizibwa kwa mwe kwo- 
na nokubonabona kwemuzibikiriza ; 
b (ebyo ke) “kabonero komusango 
gwa Katonda ogwensonga; mulyo- 
ke musanyizibwe obwakabaka bwa 
Katonda, nokubonabona bwemu- 
6 bonabonera: 4 kya nsonga 
eri Katonda okubasasula okubona- 
7 bona abababonyabonya, era na- 
'mwe ababonyabonyezebwa (okn- 
basasula) “okwesima awamu na'fe, 
mu /kubi'kulibwa kwa Mukama 
(wa'fe) Isa okuva mu 'gulu awamu 





aR 3 
[a] 


~~t zN 
p] p- 
PoE 

p 


ee 
2 
a 


ag Ib 
p Rk 


IRA 
ad 
t4 


anwe D 
FEF 
ye p ra 
mp po 


1 Bas 2 
14. 


“ Bal L 
R 


4 Kuh e 
16. 


“< Koh 314 
13. 

11 Paa 4 
14. 

Yod. 14. 


1 






#Kub. 21. 
8. 


i Zab. 79. 
6. 


k Ma. 33. 
3. 
Is. 2. 19. 


) Yok. 4.1. 


4 Mat. 24. 
4 fi 


i 1 Tim. 4. 
/ Dan. 7. 


26. 

Kub. 13. 
1t neb. 

# Dan. 7. 
25; 11. 36. 
Kub. 13.6. 


Ma. 13. 1. 
Mat. 24.24. 
ab 13. 












1. 8—3. 14. 





8 muliro ogwaka, ngawalana e'gwa- 
nga i abatamanyi Katonda, nabo a- 
batagondera njiri ya Mukama wa- 

9 'fe Isa: abalibonerezebwa, kwe ku- 
zikirira emirembe nemirembe oku- 
va mu maso ga Mukama (wa'fe) 

10 kne mu kitibwa kyamänyige, bwa- 
li'ja okuwebwa ekitibwa mu batu- 
kuvube, nokwewunyizibwa mu bo- 
na aba'kiriza [kubanga okutegêza 
kwa'fe gyemuli kwa'kirizibwa | ku 

11 lunaku luli. Kyetuva tubasabira 
enaku zona, Katonda wa'fe abasa- 
nyize okuitibwa (kwa'mwe), era 
atukirize namanyi buli kyemwagala 
ekyobuliingi na (buli) mulimu o- 
gwoku'kiriza; erinya lya Mukama 

12 wa'fe Isa liryoke liwebwe ekitibwa 
mu'mwe, era na'mwe muye, ngeki- 
sa kya Katonda wa'fe ne Mukama 
(wa'fe) Isa Masiya bwekiri. 


2 Naye tubegairira, aboluganda, 20- 
Iwoku'ja kwa Mukama: wa'fe Isa 
“Masiya b noiwokukung'ana kwa'fe 
2 gyali; cobu agana mangu 
mu magezi (ga'mwe), newakuba'de 
okweralikirira newakuba'de olwo- 
mwoyo, newakuba'de olwekiga- 
mbo, newakuba'de olwebaluwa (e- 
fanana) ngevu'de gyetuli, nti olu- 
naku lwa Mukama (wa'fe) lutūse: 
8 domuntu yena tabalimbanga mu 
kigambo kyona kyona: kubanga 
(ne'da) é wabula ngokwawukana ku- 
li nga kulimala kubawo, era /omu- 
ntu oli owokwondna nga (alimala) 
4 okubi'kulwa, omwana wokuzikirira, 
aziiza era Veyegulumiza okusinga 
bali kintu ekiitibwa Katonda o 
ekisinzibwa, nokutila natila mu 
yekalu ya Katonda, nga yeraga 
5 ye'ka nti ye Katonda. Temu'juki- 
“Ya nga, bwenali nga nkyali gyemuli, 
6 nababilira ebyo? Era ne kakano 
ekirobera makimanyi, alyoke abi- 
7'kuke mu ntikoze. Kubanga ne 
kakano #ekyama ekyobujemu we- 
kiri kikola: wabula kyo'ka aziiza 
kakano okutūsa lwali'gyibwawo. 
8 Awo omujēmi oli nalyoka abi'kuka, 
k Mukama (wa'fe) Isa gwali'ta ino. 
mu'ka ogwomukamwike, era gwa- 
lizikiriza m noknlabisibwa kwoku- 
9 'jakwe; (naye) oku'ja kwoyo kuli 
amu kukola kwa Setani namanyi 


n Kub. 18. gona o nobubonero nebyamagero e- 
B. 10 


yobulimba, nokukyamya kwona 
okutali kwa butakirivu eri Pabo a- 


babula ; kubanga teba'kiriza kwa- 


gala mazima, balyoke balokoke. 
11 7 Katonda kyava abasindikira oku- 
kyamya okukola, 2 ba'kirize ebyo- 
12 bulimba: bona balyoke basalirwe 
omusango abata'kiriza nazima na- 
ye 'abasanyukira obntali butiiki- 
rivu. ia ay l 


2 ABASESALONIKA. 
ne bamalaika abobuinzabwe, g mu | 13 Naye kitugwani'de 'fe okwebazi- 





nga Kătonda enaku zona kulwa- 
'mwe, aboluganda abāgalwa Mu- 
kama (wa'fe), kubanga Katonda 


“ yabalondera obulokovn #okuva 
4 


ku luberyeberye 4 mu kutukuzibwa 
Omwoyo noku'kiriza amazima : 
14 byeyabaitira nenjiri 
kufuna ekitibwa kya Mukama wa- 
15 'fe Isa Masiya. Kale 'no, aboln- 
ganda, <“muimirirenga, era mu- 
nywezenga b byemwawebwa nemui- 


girizibwa, oba mu kigambo oba mu | 13. 


baluwa ya'fe. 

16 Naye Mukama wa'fe Isa Masiya 
ye nyini, ne Katonda Kita'fe, ¢ eya- 
twagala natuwa okusanyusa okuta- 
'gwawo ne'siibi edūngi mu kisa, a- 

17 basanyuse emitima gya'mwe 4 agi- 
vywezenga mu buli kikolwa neki- 
gambo ekirūngi. 


E pISIGA'DEYO, aboluganda, 4 mu- 
tusabirenga ekigambo kya Muka. 
ma (wa'fe) kiwulukuke, kiwehwé- 
nga ekitibwa, era nga mumwe; 
2 era tulokoke eri abantu abatalina 
magezi, ababi; kubanga oku'kiriza 
3 si kwa bona. Naye Mukama (wa- 
'fe) mwesigwa, alibanyweza, bana- 
4 bakiimanga eri omubi. Era twesiga 
Mukama (wa'fe) mu bigambo bya- 
'mwe, nga mukola byetulagira era 
5 munibikolanga. Era “Mukama 
(wa'fe) alung'amyevga emitima 
gya'mwe okutiika mu kwagala kwa 
Katonda ne mu kugumikiriza kwa 
Masiya. 
6 Era tubalagira, aboluganda, mu 
linya lya Mukama wa'fe Isa Masi- 
a, d mweyāwulënga “eri buli owo- 
ganda atatambula buliingi, newa- 
kuba'de mu mpisa zebawebwa 'fe. 
7 Kubanga 'mwe'ka mumanyi /bwe- 
kibagwanira  okutugobererānga : 
kubanga tetwalema kutambula bu 
8 liingi mu'mwe ; 's6 tetnlyanga 'me- 
re ya muntu yena ya bwerêre, Ona- 
ye mu kufuba nokukowa twakola- 
“nga emirimu ekiro nemisana obn- 
9 tazitowerera muntu ku'mwe: si 
- kubanga tetulina buinza, naye twe- 
weyo gyemuli ngekyekulabirako 
10 mulyoke mutugobererenga. Kuba- 
nga era bwetwali gyemuli, twaba- 
lagira bwetutyo nti £ Omunta yena 
bwagānānga okukola emirimu, no- 
11 kulya talyanga. Kubanga tuwuli- 
ra nti eriyo abamu nbatatambula 
bulingi mu'mwe knga tebakola 
mirimu gyābwe na katono, wabula 
12 egyabalala. Abali bwebatyo tuba- 
lagira era tubabiilirira mu Muka- 
ma (wa'fe) Isa Masiya, okukolanga 
emirimu nobutefn balyoke balye- 
13 nga e'mere yabwe bo. Naye 'mwe, 
aboluganda, 'temukowanga mu ku- 
14 kola obuliingi. Era omuntu yena 






































a'fe, z olwo- |? 


Baf. 4 ). 
è1 Kol1). 
2. 


“1 Yok. 4. 
10. 
Kub. 1.5. 


41 Kol). 
8. 


4 Bak. 4. 3. 


b Yok. 17. 
2 Pet. 2 9. 


€ 1 Byom. 
29. 1 


# Bik. 18. 
3; H. 


í Lub. 3. 
19. 
1 Bas. 4.11. 


k 1 Bas. 4. 
11. 
1 Tim. 8. 
13. 


t Bag. 6. 9. 









174 


bwatagonderanga kigambo kya 'fe 
mu baluwa eno, oyo mumwetegere- 
zanga, ('s0) " temwega tanga naye, 
15 ensonyi ziryoke zimukwate. 'Sō 





m Mat. 18. 
17. 


n Lev, 19. ntemumulowozanga nga mulabe, 
17. f “lirira l 
Task naye mumubüliriränga ngowoluga 
° 1 Kol. 14. nda. ; 

33. 16 Era ° Mukama (wa'fe) owemire- 
2 Kok 4 mbe ye nyini abawenga emirembe 


aa aa | adagang.” | kbna a ji kab ana piangkah 


1 TIMOSEO. 


enaku zona mu bigambo byona. 
Mukama (wa'fe aberenga) na mwe 
'mwena. 

(Kuno kwe) kulamusa kwange 
Paulo nomukono gwange, ke kabo- 
nero mu baluwa yona: bwentyo 
18 bwempandika. Ekisa kya Muka- 

ma wa'fe Isa Masiya (kiberenga) 

na'mwe mwena. 


17 








EBALUWA YA PAULO 


OMUTUME EYOLUBERYEBERYE 
ERI 


TIMOSEO. 


Paulo, omutume wa Masiya Isa 
ngokulagira kwa Katonda Omulo- 
kozi wa'fe bwekuli nokwa Masiya 

2 Isa ae'sūbi lya'fe; eri è Timoseo 
omwana wange dala olwoku'kiriza: 
ekisa, okusasira, emirembe (bibē- 
nga gyoli) ebiva eri Katonda Kita- 
'fe ne Masiya Isa Mukama wa'fe. 

3 Nga bwenakubilirira okubera 
mu Efeso, bwenali “nga ng'enda 
Emakedoni, olagirenga abamu do- 

4 butaigirizanga bulala, ¢ newakuba- 

'do okulowozanga enfumo nebitabo 

ebyokuzalibwa ebita'gwawo, ebire- 

ta empaka okusinga obuwanika 
bwa Katonda obuli mu ku'kiriza; 
bwenkola bwentyo ne kakano). 

aye /enkomerero yekiragiro kwe 
kwagala okuva mu mutima omulo- 
ngofu nomwoyo omulüngi noku- 

6 'kiriza okutalina bukisa: ebyo a- 

. bamu babiwiinjukamu nebakyami- 

7 ya mu vibaba ebitalimu ; nga ba- 
gala okubanga abaigiriza bamatč- 
ka, nga tebategera byebogera nc- 

8 wakuba'de byebakakasa. Naye tu- 

f manyi 9 ngamateka malingi, omu- 

2 ntu bwagasoma ngamatêka bwega- 

9], ingamanyi ekyo nti amateka 
tegatekerwawo muntu mutiikirivu, 

wabula abatali batūkirivu nabajē- 
mu, abatatya Katonda nabalina 
ebibi, abatali batukuvu nabavola 
Katonda, aba'ta bakitabwe ne ba- 
10 nyabwe, aba'si babantn, abenzi, 
abalya ebisiyaga, abanyazi baba- 
ntu, abalimba, abalairira obwerêre, 
nebirala byona ebiwakana nokui- 

11 giriza okwobulamu; ngenjiri bweri 

eyekitibwa kya Katonda eyebazi- 

bwa gyenateresebwa 'nze. 
'Mwchaza oyo keyampa amanyi, 
e Masiya Isa Mukama wa'fe, ku- 
nga yandowoza nga ndi mwesi- 


f Bal. 13. 5 


12 


gwa, ! bweyanteka mu buwereza, 


8. 15—2. 3. | 





13 m oluberyeberye bwenali omuvumi | 28 


era omui'gauya era owekye'jo: 
naye nasasirwa kuba “# nakoli- 


nga nga simanyi mu buta kiriza; | 34 
ama wa'fe nekye- | 4. 


14 oekisa kya M 
yongera nyo wamu noku'kiriza 
Pnokwagala okuli mu Masiya Isa. 

15 r Ekigambo kyesigwa, era ekisani- 
ra oku'kirizibwa kwona nti # Masi- 
ya Isa ya'ja munsi okulokola abali- 
na ebibi; mubo 'nze wolu e- 

16 berye; naye kyenava nsisirwa Isa 


Masiya alyoke alabisize mu'nze | Į; 


owoluberyeberya okugumi 

kwe kwona, okuberanga ekyokula. 

birako eri abo abagenda okumu- 

'kiriza olwobulamu obuta'gwiwo. 
17 Era t Kabaka owemirembe (nemire- 

mbe), #nta'gwawo, Yatalabika, Ka- 

tonda omu, (Jawebwénga) -etendo 


nekitibwa emirembe nemirembe. | 2 


Amina. 

18 Ekiragiro kino #nknteresa, mwi- 
na wanga Timoseo, ngebi 
bya bana'bi bwebyali byebakwoge- 
rako e'da, olyoke 40lwanirenga 


19 mubyo olutalo olulūngi, ngonywe- |! 


za oku'kiriza nomwoyo omulingi, 
abalala gwebasindika eri neba- 
menyekerwa oku'kiriza kwäbwe : 

20 mwabo ye > Kumenayo ne “Alege- 
zanda: d benawa eri Setani, balyo- 
ke baigirizibwe obutavumanga. 


D KALE okusoka byona mbabili- 
rirā okwegairirānga nokusabi- 
nga nokutakabananga nokweba- 
zanga bikolebwenga kulwabantu 
2 bona; “kulwa bakabaka òna- 
bakulu bona; tulyoke tuberenga 
nobulamu. obuterevu obwemire- 
mbe mu kutya Katonda kwona 
3 ne mu kwegendereza. Ekyo kye 


2. 4—4. 12. 


< Ez 18. 


<3Tim.2 
34. 


3 Pet. 8. 
2 


J1 Bas. 4. 
12. 
7 Bik. 6.3. 


í Lev. 10. 
Ba u n. 


13 mu. 





kirūngi, eki'kirizibwa mu maso 
Gon,ulokozi wa'fe Katonda, € aya- 
4 gala abantu bona okulokoka, dera 
okutūka mu kutegerera dala ama- 
6 zima. Kubanga waliwo Katonda 
omu, era “omutabaganya wa Kato- 
nda abantu omu, omuntu Masiya 
6 Isa, /eyewayo (abe) omutango olwa 
bona; okutegeza (kulibawo) 9mu 
7 ntūko zakwo: 'nze í kwenatekerwa 
omubilizi era omutume [njogera 
mazima, sirimba ], # omuigiriza wa- 
mawanga olwoku kiriza namazima. 
8 Kyenva njagala abasaja basabe- 
nga imu buli kifo, nga baimusa 
emikono emitukuvu, awatali busū- 
9 ngu na mpaka. Bwebatyo = naba- 
kazi beyonjenga mu byambalo ebi- 
sana, nokukwatibwa ensonyi no- 
kwegendereza; si mu kulanganga 
euviri, ne zabu oba lulu oba en- 


10 kih ezomuwendo omungi; naye 


nga bwekisanira abakazi abeita 
abatya Katonda) nebikolwa ebirii- 
ll ngi. Omukazi aigenga mu buka- 


12 kamu mu kugónda kwona. Naye 


komukazi 'muganyi okuigirizanga, 
o newakuba'de okufuganga omusa- 
ja, naye okuberanga mu bukaka- 
ubanga PAdamu ye yasoka 
. Okutêndebwa, oluvanyuma Kawa; 


14 era r Adamu siye yalimbibwa, naye 
a 


omukazi oli ye yalimbibwa nā 
15 mu kwonona: naye analokokanga 
mu kuzila, bwebananyikiriranga 
mu ku'kiriza nokwagala nobutuku.- 
vu awamu nokwegendereza. 
3 mnntu bwayagalanga 4 obulabiri- 
zi, yegomba btmulimu mulüngi. 
2 Kale c omulabirizi kimugwanira o- 
butabāngako kya kunenyezebwa, 
aberenga musaja wa mukazi omu, 
atatamira, mwegendereza, mukwa- 
ta mpola, ayaniriza abagenyi, aigi- 
3 riza; atayombera kn mwenge, da. 
takuba; naye cmuwombefu, ata- 
4 lwana, “ategomba bintu; afuga 
obulingi enyumbaye ye, agonza 
5 abanabe mu kitibwa kyona yie 
omuntn bwatamanya kufuga nyu- 
mbaye ye, ainza atya oknjanjaba 
6 ekanisa ya Katonda ?} si mukyiise 
mugya, alemênga okwekulumbaza 
namala agwa mu musango gwa Se- 
7 tani. Era nate kimugwanira okube- 
ranga nokutegezebwa okuliingi / eri 
abo abebweru, alemenga okugwa 
mu kuvumibwa ne mu kyambika 
8 kya Setani. Bwebatyo 9 nabawere- 
za (kibagwanira okuberanga) aba- 
limu ekitibwa, si bananimibirye, 
iabatanywanga mwenge mungi, si 
9 abegomba ebintu; nga bakima 
ekyama ekyoku'kiriza mu mwoyo 
10 omulungi. Era nate abo basoke- 
nga okukemebwa, balyoke bawere- 


Kyesiowa ekigambo ekyo nti O- 


12 abesigwa mu byona. 


10 oku'kirizibwa kwona. 


11 nga waba’kiriza. 
12 obiigirizenga. 


1 TIMOSEO. 


ze, nga tebaliko kya kunenyeze- 


li bwa. kBwebatyo nabakazi (kiba- 


gwanira okuberanga) abalimu eki- 
tibwa, abatawairiza, abatatamira, 
Abawereza 
baberenga basaja ba mukazi omu, 
nga bafuga abana (babwe) obuli- 


13 ngi nenyumba zabwe bo. Kuba- 


nga abamala okuwereza obulūngi 
befunira obukulu obulūngi nobugu- 
mu bungi mu ku'kiriza okuli mu 
Masiya Isa. 


14 Nkuwandiki'de ebyo nga nsibira 
15 oku'ja gyoli mangu; naye bwe- 


ndwanga olyoke otegêre bwekigwa- 
na okukolanga !mu nyumba ya 
Katonda, ye kanisa ya Katonda 
omulamu, empagi nomusingi ebya- 


16 mazima. Era awatali kubusabusa < 


ekyama ekyokutya Katonda kye 
kikulu; 
mubiri, " nawebwa obutūkirivu mu 
niwoyo, 0Onalabibwa bamalaika, 
Pnabulirwa mu mawanga, "va ki- 
rizibwa munsi, Snatwalibwa mu 
kitibwa. 


Naye Omwoyo 4 ayogera Iwatu nti 


4 mu naku ezoluvanyuma walibawo 


abaliva mu ku'kiriza, nga bawulira 
bemyoyo egikyamya nokuigiriza 
2 kwa basetani, “olwobunanfusi bwa- 
balimba, “nga bokebwa emyoyo 
gyabwe nga nekyiima ekyokya, 
enga bawera okufumbiriganwanga, 
BJ (era nga balagira) okulekanga ebi- 
ribwa, Katonda byeyatonda 7? biri- 
rwenga mn kwebaza aba'kiriza ne- 
4 bategerera dala amazima. Kuba- 
nga ' buli kitonde kya Katonda ki- 


rungi, 'so siwali kya kusula, bwe- |3 


5 kitolebwa nokwebaza : kubanga ki- 
tukuzibwa na kigambo kya Kato- 
nda nokusaba. 

6 Bwono'jukizanga aboluganda e- 
byo, onobanga muwereza mulūngi 
owa Masiya Isa, ngokulira mu bi- 
gambo ebyoku kiriza nebyokuigiri- 

7 za okulūngi kwewagoberera: naye 
enfumo ezitali za dini ezobusirusi- 

- yu zoba olekanga. Wemanyizenga 

8 okutya Katonda: kubanga okwe- 
manyiza kwomubiri kugasa (akase- 
ra) katono; naye okutya Katonda 
kugasa mu byona, kubanga 4 kulina 
okusūbiza kwobulamu obwa kaka- 

9 no nobwobugenda oku'ja. !Ekiga- 
mbo ekyo kyesigwa era ekisinira 

Kubanga 

kyetuva tutegana netufuba, kuba- 

nga ™ twasūbira Katonda omulamu, 

n Omulokozi wabantu bona, okusi- 


v Omuntu yena ta- 
kunyomanga lwa buvubukabwo; 
naye #beranga kya kulabirako eri 
abo aba'kiriza mu kwogeranga, mu 
kutambulanga, mu kwagalanga, mu 


Lagiranga ebyo | 








l Bef. 2.21, 
22. 

=» Yok. 1. 

14. 

” Mat. 3. 

16. 


Yok. 1.32, 
33, 16. 8,9. 


m Oyo eyalabisibwa mu |46, 44 


a Yok. 16. 
13 


2 Bas. 2. 3. 
2 Pet. 3. 3. 
) Yok. 2 
18. 


P Tit. 2. 7. 
) Pet. 5.5. 





72 Tim.1. 
6. 


? Bik. 6. 
6; 8. 17; 
4 


13.3. 
2Tim. 1.6. 


t Bik. 20. 
2%. 

s Ez 33. 
9 


Y Yak. 5. 
20. 


“ Lev. 39. 
32 


11 Kol 7. 
9. 


1 TIMOSEO. 





ku'kirizanga, mu kubanga omulo- 
18 ngofu. Okutūsa lwendi'ja, nyiki- 
ranga mu kusoma, nokubūlirirā- 
14 nga, nokuigirizanga. ” Tolekānga 
kirabo ekiri mu'gwe, kyewawebwa 
olwobuna'bi awamu # nokutekebwa- 
15 ko emikono gyabaka'de. Ebyo o- 
birowozenga, oberenga mwebyo; 
okuitirirakwo kulabikenga eri bo- 
16 na. “Wekumênga we'ka nokuigi- 
rizakwo. Nyikiriranga mwebyo; 
kubanga bwokola bwotyo, “olye- 
rokola we'ka era Y nabo abakuwu- 
lira. 


Tonenyanga 4 muka'de, naye o- 
mubuliriranga nga kitawo; aba- 

2 vubuka ngaboluganda: abakazi a- 
baka'de nga nyoko; abato nga ba- 

3 nyoko mu bulongofu bwona. Oba- 
wenga ekitibwa ba'na'mwandu aba- 

4 banga ba'na'mwandu dala. Naye 
'na'mwandu yena bwaba nabina 
oba ba'zukulu, basokenga okuiga 
okwegendereza eri (abomu) nyu- 
mba zābwe, ? nokusasula abaka'do 
bibwe: kubanga ekyo kye ki'kiri- 

5 zibwa mu maso ga Katonda. Na- 
ye abera 'na'mwandu dala nāleke- 
bwa ye'ka, asiibira Katonda, “na- 
nyikiranga okusaba nokwegairira- 

6 nga emisana nekiro. Naye oyo 
awomerwa ebinyumu ngafu'de ne- 

7 wakuba'de ngakyali mulamu. Era 
“ nebyo obalagire, balemenga okuba- 
8 ko ekyokunenyezebwa. Naye omu- 
ntu yena bwatajanjaba babe, noku- 
singa abomunyambaye, nga yega- 
nyi oku'kiriza, era nga ye mubi 

9 okusinga ata'kiriza. 'Na'mwandu 
yena tawandikibwanga nga tanatü- 
sa myaka nkaga, eyafumbirwa o- 
musaja omu, asimibwa mu bikolwa 
10 ebirūngi ; obanga yaleranga abana, 
obanga d yayanirizinga abagenyi, 
obanga “ yanazanga abatukuvu ebi- 
ere, obanga yabêéranga ababona. 
ona, obanga yagobereringa nyo 

11 buli kikolwa ekirungi.. Naye ba'na- 
'mwandu (abakyali) abato obaga- 
nenga: kubanga bwebalikabawala 
12 eri Masiya, nga bagala okufumbi- 
rwa; nga ba'za omusāngo kubanga 
basula oku'kiriza kwabwe okwolu- 
13 beryeberye. Era /ate baiga (oku- 
bêranga) abagayavu, nga batambu- 
latam SIO mu nyumba; naye 
tebagayala bugayazi, era naye ba- 
lina olugambo nakajanja, nga bo- 
14 gera ebitasana. Kyenva 7 njagala 
(abakyali) abato bafumbirwenga, 
bazalenga abana, bafugenga enyu- 
mba, balemenga okuwa omulabe 
15 e'banga waima okuvuma: kubanga 
waliwo kakano abakyiika okugobe- 
16 rera Setani. Omnkazi yena a'kiri. 
za bwabanga ne ba'na'mwandnu, a- 
baberenga, era ekanisa eremēnga 





4. 1386. 9. 


okuzitowererwa, eryoke ebêérênga 
ba'na 'mwandu dala dala. 

17 íAbaka'’de abafuga obulungi ba- 
sinyizibwe okuwebwanga ekitibwa 
emirindi ebiri, okusinga abafuba 

18 mu kigambo nokuigiriza. Kubanga 
ekyawandikibwa kyogera nti To- |7 
sibinga mumwa gwa ute ewűla e- | +M 
ng'ano. Era nti “Akola emirimu | ! 5 

19 asinira emperaye. To'kirizānga 
kirope ku muka'de wabula ” oliwa- 

20 bajulirwa ababiri oba basatu. =% A- | i5. 
bênêna obanenyezinga mu maso 
ree bona, era ° nabalala balyo- 

21 ke batyenga. Nkukūtirira mu ma- | 1. 
so ga Katonda, ne Masiya Isa, ne 
bamalaika abalonde, wekiimenga e- 
byo awatali kusaliriza, nga tokola 

22 kigambo olwobuganzi. P Toyangu- 
irizanga ku'sako mikono ku munta 
yea, 'so "to'sanga kimu na bibi 

yabantu abalala: wekūme (okube- | 1 

23 ranga) omulongofu. Leka okunywa- 
nga ama'zi (go ka), naye onywanga 
ku mwenge katono ? olwolubutolwo 

24 era kubanga olwalalwala. Waliwo | 15 

. abantu ebibi byabwe biba mu Iwa- 
“tu; nga bikulembera okugenda mu 
musingo; era waliwo na bi- 

25 bagoberera nyuma. Era bwebityo 
wabawo ebikolwa ebirangi ebiba 
mu lwatu; era ebitaba bwebityo 
tebiinza kukisibwa. 





6 a ABALI mu bufuge aba'du balowo- 

zenga bakama babwe be nyini nga 
basani'de ekitibwa kyona, ? erin la 
lya Katonda nokuaigiriza (kwa'fe) 

2 biremenga okuvumibwa. Era aba- 
lina bakama (bābwe) aba'kiriza te- 
babanyomanga, kubanga ba luga- 


girizānga | 
8 Omuntu yena bwaigirizanga obu- 
lala, 'songa ta'kiriza bigambo bya 
bulamu, (bye) bya Mukama wa'fe 
Isa Masiya, noknigiriza okugobere- 
4 yinga okutya Katonda; nga yeku- 
lumbaza, “nga taliko kyategera, 
wabula ngalwala mu mpaka nenta- 
lo ezebigambo, omuva obu'gya, oku- 
yomba, okuvuma, okutěrera obnbi, 
5 okukayina kwabantu abayêonêneka 
amagezi, aba'gyibwako amazima, 
“nga balowoza ngokutya Katonda 
6 kwe kufuna amagoba. Naye doku- 
tya Katonda wamu nobutayayana- 
nga ge magoba amangi: kubanga |! 
7 £ tetwaleta kintu munsi, k 
8 era tetuinza ku’ iu kintu; na- 
ye bwetuba ne'mere nebyok wamba- 
9 la, ebyo binatumalanga. Naye/a-!/N 
: bagala okuga'gawala bagwa mu ku- 
kemebwa ne mu mutego nokwego- 
mba okungi okwobusirusiru okwo- 


“1 Kola 
2 





6. 10—1. 16. 


# Kuv. 3. | 10 
8. 


12Tim. 4 
7. 


“ Bik. 27. 
Z. 


è Bik. 16.1. 


<1 Bas. 5. 
19. 

1 Tim. 4. 
l4 

4 Bal. 8.15. 
“ Luk. %. 


49. 
Bik. 1. 8. 
J Bal. 1.16. 








mona, okunyika abantu mu kubula 
nokuzikirira. 9 Kubanga okwagala 
ebintu kye kikolo kyebibi byons: 
waliwo abantu abayayanira ebyo, 
nebakyiimizibwa okuva mu ku'kiri- 
zi, nebefumitira dala nenaku enyi- 
ngi. 

11 Naye 'gwe, omuntu wa Katonda, 
'dukanga ebyo, ogobererenga obu- 
tūkirivu, okutya Katonda, oku'kiri- 
za, okwagala, okugumikiriza, obu- 

12 wombefu. iLwananga okulwana 
okulingi okwoku'kiriza, nyweza- 
nga obulamu obuta'gwawo, bwe- 
waitirwa, noyatula okwatula oku- 
lingi mu maso gabajulirwa abangi. 

18 Nkukūtirira mu maso ga Katonda, 
kawa byona obulamu, ne Masiya 
Isa 'eyategeza okwatula okuliingi 

14 eri Pontio Pirato; wekamenga eki- 
ragiro awatali 'bala, awatali kya 
kunenyezebwa, ™ okutūsa ku kula- 
bika kwa Mukama wa'fe Isa Masi- 

15 ya: kwaliraga mu ntūko zakwo 
nanyini buinza ye'ka atendereze- 

16 bwa, Kabaka wa bakabaka, eri Mu- 


EBALUWA YA PAULO 


2 TIMOSEO. 








kama wabāmi; alina obutafa ye'ka, 
atūla mu kutangala okutasembere- 
keka; nomuntu yena gwatalaba- 
ngako, 'so siwali ainza okumulaba : 
awebwenga ekitibwa nobuinza obu- 
ta'gwawo. Amina. 

17 ajaka ya abaga'ga abomumire- 
mbe gya kakano obutegnlumiza- 
nga, ° newakuba'de okwesiga Pobu- 
ga'ga obutali bwa lubêrera, wabula 
Katonda, ” atuwa byona olwobuga- 
'ga tulyoke twesanyusênga nebyo; 

18 bakolenga obulūngi, baberen - 
baga'ga mu bikolwa ebiringi, Babe. 

19 renga bagabi, 7 ba'senga kimu; nga 
t beterekera ekyokuimako ekiringi 
olwebiro ebigenda oku'ja, balyoke 
banywezenga obulamu dala dala. 

20 Ai Timoseo, “kiimanga kyewate- 
resebwa, nga wewala ebigambo e- 
bitalimu ebitali bya Katonda noku- 
lwana kwebigambo ebyokutegera, 
'okuitibwa bwekutyo mu bulimba ; 

21 waliwo abantu abegamba okuba 
nakwo, nebakyama mu ku'kiriza. 

Ekisa (kiberenga) na'mwe. 


OMUTUME EYOKUBIRI 


ERI 


TIMOSEO. 


1 Paulo, omutume wa Masiya Isa 
. olwokwagala kwa Katonda, ngoku- 
sūbiza bwekuli okwobulamu obuli 

9 mu Masiya Isa, eri Timoseo, omwa- 
na (wange) omwagalwa : ekisa, oku- 
sasira, emirembe ebiva. eri Kato- 
nda Kita'fe ne Masiya Isa Mukama 
wa'fe (bitūke gyoli). 

3 Nebaza Katonda 4 gwempereza 
okuva ku bajaja (bange) mu mwo- 
yo omuliingi, bwenku'jukira obuta- 
yosa mu kusaba kwange emisana 
nekiro nga nkulūmirwa okukulaba, 

4 bwenji'jukira amazigago, ndyoke 

5 nji'jule esanyu; bwena'jnkizibwa 
oku'kiriza okutali kwa bukusa o- 
kuli mu'gwe; okwaberanga olube- 
ryeberye mu jajawo Loi ne mu 
b nyoko Ennike, era ntegere'de da- 

6 la nga (kuli) ne mu'gwe. Kyenva 


nku'jukiza Cokusesinga ekirabo | 


kya Katonda ekiri mu'gwe olwo- 
7 kutekebwako emikono gyange. Ku- 
banga 4 Katonda teyatuwa 'fe o- 
mwoyo ogwokutya, “ wabula ogwa- 
mainyi era ogwok wagala era ogwo- 
8 kwegenderezanga. Kale, Jtokwa- 
tirwanga nsonyi kutegeza kwa Mu- 
kama wa'fe, newakuba'de 'nze o- 


musibewe: naye obonyabonyeze- 
bwanga wamu nenjiri ngamanyi 
ga Katonda bwegali; eyatulokola 
9 7natuita okuita okntukuvu, tsi 
ngebikolwa bya'fe bwebiri, wabula 
k okumalirirakwe ye nekisa bwebiri, 
kyetwawerwa mu Masiya Isa lemi- 
rembe nemirembe nga teginabawo, 
10 naye ™ kirabisibwa kakano olwo- 
©» kwolesebwa Kwomulokozi wa'fe 
Masiya Isa, 2 eya'gyawo okufa nā- 
mulisa obulamu nobutazikirira o- 
11 Iwenjiri, ° gyenatekerwawo omu- 
būlizi era omutume era omuigiriza. 
12 Era kyenva mbonabona bwentyo: 
naye sikwatibwa nsonyi; rkuba- 
nga 'manyi gwena'kiriza, nentege- 
' rera dala ngainza okukūmānga 
kyenamuteresa rokutusa ku lu- 
13 naku luli.  #Nywêezanga ekyoku- 
labirako ekyebigambo ebyobulamu 
byewawuliranga gyendi, mu ku- 
'kiriza ne mu kwagala okuli mu 
14 Masiya Isa. Ekintu ekirangi kye- 
wateresebwa okikiimenga Nomwo- 
yo Omutukuvu, abera mu'fe. 
15 Kino okimanyi nga bona abali 
mu Asiya tbānkuba amabega; kwa- 


16 bo ye Fugero ne Kerumogene. Mu- 








Zab. 52.7. 
Ma'k. 10. 
24. 


P Nge. 233. 
b. 


r Bik. 14. 
17; 17. 25, 


# Bag. 6. 6. 
t Mat. 19. 


21. 
Luk. 16. 9. 


“2Tim.1. 
14. 


5 1 Bas. 4. 
i Tit. 8. 5. 
h Bal, 8. 238. 
i Bef. 1. 4. 
Tit. 1. 2. 
m Bef. 1.9. 
n1 Kol. 15. 
54, 56. 

e Bik. 9.15. 
Ref. 3. 7,8. 
1 Tim. 2 7. 


P 1 Pet. 4. 
19. 


r2 Tim. 4 
8. 

? Beb. 10. 
2. 


t2 Mim. 4. 
10, 16. 












































“Mat. 5.7. 


“ Bik. 28. 
20. 


" Beb. 6. 
10. 


s Bef. 6. 
10. 


b2 Tim. 4 
3. 


“1 Kol. 9. 
25, 28. 


41 Kol 9. 
10. 


“1 Kol. 18. 


i Baf. 1.13, 
14. 
k Bak. 1. 


24. 
13 Kol. 1. 
6. 
" Bal 6.5, 
8. 


1 Pet. 4 
P Mat. 10. 
33. 


“1 Tim. 1. 


“1 Kol 
33. 12. 


y Mat. 25. | 18 
34-40. 


sal, 11 tibwa ekita'gwawo. 


sia u. | 19 kwabwe. 


2 


kama etea u asāsire enyumba ya 
Onesifolo: kubanga yampu'muza- 
uga emirindi mingi 'so teyakwa- 
tirwa nsonyi “lujegere lwange, 
17 naye bweyali mu Lumi nanyikira 
oku'nonya nokulaba nandaba [Mu- 
kama (wa'fe) yamuwe okulaba okn- 
sasirwa eri Mukama (wa'fe) ku lu- 
naku luli); era #nokuwereza kwo- 
ua kweyawerezanga mu Efeso, 
'gwotegera buliingi nyo. 


2 KALE 'gwe, mwana wange, 4 bē- 
ranga wa manyi mu kisa ekiri 
2mu Masiya Isa. Era byewawu- 
liranga gyendi mu bajulirwa aba- 
ngi, ebyo biteresenga abantu abe- 
sigwa, era abalisanira okuigiriza 
3 nabalala. > Bonaboneranga wamu 
(nange) ngomwwanyi omuliingi o- 
4 wa Masiya Isa. “Siwali (mulwa- 
nyi) bwatabala eyeingiza mu mita- 
wana egyobulamu (buno), alyoke 
asimibwe eyamuwandika okuba o- 
5 mnlwanyi. Naye era omuntu bwa- 
wakaua, tawebwa ngule bwatawa- 
6 kana nga bwekiragirwa. 4 Omu- 
limi akola emirimu kimugwanira 
7 okusoka okutwala ku bibala. Lo- 
woza kyenjoge'de; kubanga Muka- 
.ma (wafe) anakuwanga okutegera 
8 mu (bigambo) byona. 'Jukira Isa 


Masiya, nga “yaziikira mu bafu,. 


Jowomuza'de lya Daudi, 9 ngenjiri 
9 yange bweyogera: gyembonabone- 
ramu okutiisa ku kusibibwa, nga- 
kola obubi; inaye ekigambo kya 
10 Katonda tekisibibwa. Kyenva kngu- 
mikiriza byona olwabalonde, era 
nabo balyoke !bafune obulokovn 
obuli mu Masiya Isa, wamu meki- 
m Ekigambo 
kino kyesigwa nti ?# Kuba obanga 
twafa naye, era tulihera balamu 


° Bal. 8.17. | 12 naye: ° obauga tugumikiriza, era 


tulifuga naye: Pobanga tulimwe- 
gana, era naye alitwegana 'fe: 
13 r obanga tetu'kiriza, ye abera mwe- 
. Bigwa; kubanga 5tainza kwegina 
ye'ka. 
14  Ebyo obiha'jukizanga, ngobaki- 
tirira mu maso ga Mukama (wa fe), 
tobatalwananga na bigambo ebita- 
, ebikyamya abawulira. Fu- 
a okweraga ngosimibwa Ka- 
tonda, omukozi atakwatibwa ngo- 
— nyi, aisa wakati ekigambo ekya- 
16 mazima. Naye ebigambo ebitalimu 
ebitali bya dini obyewalanga: ku- 
banga baliitirira mu butatya Ka- 
: tonda, nekigambo kyabwe kirirya 
.17 nga kokolo : kwaho ye #Kumenayo 
18 ne Fireto; kubanga bakyama mu 
mazima, © nga bogera ngokazukira 
kwamala okuberawo, era waliwo 
abantu . bebāvunikira  oku'kirizn 
Naye #Yomusingi gwa 
Katonda omugumu guberawo, nga 


15 


TIMOSEO. 


wa'fe) samanyi ababe: era nti 
e i obutali butūkirivu bali 
ayatulanga erinya lya Mukama 
20 (wa'fe). Naye mu nyumba enene 
temubamu bintu bya zibu na bya 
feza byo'ka, naye era nebyemiti 
nebye'biimba; nebirala ebyekiti- 
bwa, nebirala ebitali bya kitibwa. 
21 Kale omuntu bweyerongosako ebyo, 
anaberanga ekintu ekyekitibwa, e- 
kyatukuzibwa, ekisanira omwami 
okuwerezanga, ekyalong6sereze- 
22 bwa buli mulimu omulungi. Naye 
okwegomba okwomubuvubuka o- 
kwewalanga, naye ogobereranga 
obutūkirivu, oku'kiriza, okwagals, 
emirembe, awamu nabo abamusaba 
Mukama (wa'fe) mu mwoyo omu. 
ofu. Naye 6 empake ezobusi- 
rusiru era ezobutaigirizibwa ozire- 
kinga, ngomanyi nga zizāla oku- 
24 iwāna. Naye omu'du wa Mukama 
(wa'fe) tekimugwanira kulwananga, 
wabula okuberanga omukakamu e- 
ri bona, omuigirisa, omugumikiriza, 
25 ò abūlirira nobuwombefu abaziiza, 
€empo'zi obanga Katonda alibawa 
okwenenya dolwokutegêrera dala 
26 amazima, era balitamirukuka oku- 
va mu marego gwa Setani, oyo 
ngamaze okubakwasa okukolanga 
okwagala kwoli. 


23 


3 Naye tegëra kino nga amu naku 
ezolnvanyuma ebiro ebyokulaba 
2 enakn biri'ja. Kubanga abantu 


baliba nga beyagala bo'ka, abagala | 1 


ebintu, abenyumiriza, abamalala, 
8 abavumi, bdabatagêndera baza'de 
babwe, abatebaza, abatali batuku- 


bulūngi, abenkwe, abaka 'kanyavu, 
4 abegulumiza, abagala esanyu oku- 
5 singa Katonda; nga balina ekifa- 
nanyi kyokutya Katonda, naye 
enga begana amanyi gakwo: era 
6 nabo obakubênga amabega. Kuba- 
nga / kwabo be banta abasensera 
mu nyumba nebanyaga abakazi 
abasirusiru abazitowererwa ebibi 
7 ebingi, abafugibwa okwegomba o- 
kutali kumu, abaiga bulijo, neba- 
tainza enakn zona okutiika ku ku- 
8 tegerera dala amazima. Era 7 nga 


1. 1 73. 10. 
gulina akabonero kano nti Mukama 





s Na L7 ` 


Yok. 10. 
14, 27. 


TR 


Yane ne Yambere bwebaziiza Musa, | 12- 


ne bano bwebatyo baziiza amazima ; 


abayononeka zi gåbwe, i aba- 

9 tasimibwa maku kirika. Naye te- 
balyeyongerako kuitirira: kubanga 
obunsirusiru bwabwe balitegererwa 
dala abautn bona, era £ngobwa 
10 bali bwebwali. 
berera nyo okuigiriza kwange, e- 
mpisa zänge, okutesa kwange, oku- 
'kiriza kwānge, okugumikirisa kwa- 


Naye 'gwe wago- jg 


| 


| 





3. 11—1. 3. 














11 nge, okwagala kwange, okulindirira 
kwange, okui'ganyizibwa kwange, 
okubonabona kwange; ebyambera- 
ko !mu Antiokiya, "mu Ikonio, 
“mu Lusitula; okui'ganyizibwa 
kwenai'ganyizibwānga bwekwali: 
oera Mukama (wafe) yandokola 

12 mu byona. Naye era Pbona aba- 

ala okukwatanga empisa ezokutya 

13 Katonda banai'ganyizibwanga. Na- 

e abantu ababi nabetulinkirira ba- 
yeyongera Okuitiriranga mu bubi, 
nga balimba era nga Balimbibwa 

14 Naye 'gwe beranga mwebyo bye- 
waiga notegerera dala, ngomanyi 

15 abakuigiriza bwebali; era ngokuva 
mu buto wamanyanga "ebyawandi- 
kibwa ebitukuvu ebiinza okukuge- 
ziwaza okuingira mu bulokovu o- 
Jwoku'kiriza okuli mn Masiya Isa. 

16 # Buli ekyawandikibwa kirina oku- 
lungamya kwa Katonda, ‘era ki- 
gasa olwokuigirizanga, olwokune- 
nyanga, olwokuterēzānga, olwoku- 

17 bulira okuli mu butūkirivu: omu- 
ntu wa Katonda alemenga okubu- 
lwa kyona kyona, ngalina dala 
byona olwa buli mulimu omulüngi. 

4 NKUKŪTIRIRA mu maso ga Kato- 

nda ne Masiya Isa, %alisalira o- 
musängo abalamu nabafu, era no- 
lwokulabikakwe nobwakabakabwe; 

2 biiliranga ekigambo; kubiririzanga 
mu 'binga erisaniramu neritasani- 
ramu; weranga, nenyanga, biiliri- 
ränga nokugumikiriza kwona noku- 
3 igiriza. Kubanga ebiro biri'ja lwe- 
batali'kiriza kuwulira kuigiriza kwa 
bulamu; naye, amatn nga gahasiwa, 
balikung'anya abaigiriza ngokwe- 

4 gomba kwābwe bo bwekuli; bali- 
ziba amatu oknlekanga amazima, 
balikyama okugobercrānga eufumo 

9 obufumo. Naye 'gwe tamirukuka- 
nga mu byona, bonabonanga, ķo- 
langa omulimu ogwomubilizi we- 
njiri, tukirizanga okuwerezakwo. 

6 b Kubanga 'nze kakano nfukibwa, 


c nebiro ebyokutebwa kwange bi- | 


TITO. 


7 tase. 'Nwanye dokulwana oknlii- 
ugi, olugendo ndutisi'za, oku'kiriza 
8 nkukūmye: ekisiga'deyo, entereke- 
'dwa “engule eyobutukirivu, Mu- 
kama (wa'fe) gyalimpera ku lunaku 
, luli, asala emisango egyensonga: 
'so si 'nze 'nze'ka, waye era ne 
bona abagala okulabikakwe. 
9 Fuba okuja gyendi nangu: 
10 kubanga / Dema yandekawo, Inga- 
yagala emirembe egya kakano, na- 
genda Esesalonika; Kulesuke E- 


11 galatiya, Tito Edalumatiya. Luka (15 


yali awamu nange ye'ka. Twala 
#Ma'ko, omulete wamu nawe; ku- 


12 banga angasa olwokuwereza. Na- |? 


ye ! Tukiko namutuma mu Efeso. 
13 Ekyambalo kyenaleka mu Tuloa 
ewa Ka'po, bwoliba ngoja, leta, 
nebitabo, naye, okusinga, biri ebya- 
14 maliba. < Alegezanda omuwesi 


webikomo yankola obubi bungi: |) 


» Mukama (wa'fe) alimusasula nge- 


15 bikolwabye bwebyali: oyo nāwe |, 
omwekumanga; kubanga yaziiza 


16 nyo ebigambo bya'fe. Mu kuwoza 
kwange okwoluberyeberye siwali 
eyambera, naye bona banjabulira: 
(° nsaba) baleme okukubalirwa. 


17 p Naye Mukama (wa'fe) yaimirira £ 


kumpi nange, nampa amanyi; 'nze 
ndyoke ntukirize kyembülira, era 
abamawanga bona balyoke bawu- 
lire: nendokoka "mn kamwa ke- 
18 mpologoma. “Mukama (wa'fe) a- 
nandokolanga mu buli kikolwa eki- 
bi, era anankimanga okutūsa ku 
bwakabakabwe obwomu gulu: awe- 
bwenga ekitibua emirembe nemi- 
rembe. Amina. 
19 Lamusa '!Pulisaka ne Akula, 
20 #nenyumba ya Onesifolo. ' Era. 
sito yabera mu Kolinso: naye Y Tu. 
lomo namnleka mu Mireto nga- 
21 lwa'de. Fuba oku'ja ebiro bye- 
mpewo nga tebiuatūka. Eubulo 
akulamusi'za, ne Pudente, ne Lino, 
ne Kulaudiya, naboluganda bona. 
22 Mukama (wa'fe aberenga) no- 
mwoyogwo. Ekisa (kibercenga) na- 
'mwe. ; 


EBALUWA YA PAULO ERI 


TITO. 


Paulo, omu'du wa Katonda, era 
omutume wa Isa Masiya, ngoku'ki- 
riza kwabalonde ba Katonda bwe- 
kuli nokutegera amazima agali mu 
2 kutya Katonda, ? mu kusubira obu- 
lamu obuta'gwawo, Katonda > atai- 


1 





nza kulimba bweyasubiza ebiro e- 
byemirembe nemirembe nga tebi- 
3 nabawo; naye mu ntukoze yalabi- 
sa ek iganihak se mn kubilira kwe- 
nateresebwa 'nze “ ngckiragiro kya 
Katonda Omulokozi wa'fe bwekiri; 








41 Tim. 6. 
12 


“1 Kol. 9. 
25. 
Yak. 1. 12 


1 Pet. 5. 4. 
Kub. 2.10. 


za Pet. 2. 
# Zab. 121. 
7. 


ft Bik. 18. 2 
Bal. 16. 3. 
”2Tim.1. 


16. 
” Bik. 19. 
22. 
Bal. 16. 23. 


Y Bik. 20. 
4; 21. 29. 


3Tim.). 
1; 4. 10. 





180 


d2 Kol. 8. 
B. 





“ Bik. 14. 
2. 
/1 Tim. 3. 


4 Bik. 18. 


° Mat. 23. 
14. 


P Mat. 18. 


41 Pet. 3. 
34 


b1 Tim. 5. 
li. 


AA AV IA mamane 
AAA Kaanan amatah aaa — 





TITO. 





e a a e 


4 eri 4 Tito, omwana wange geregere 
ngoku'kiriza kwa'fe 'fena bwekuli : 
ekisa nemirembe ebiva eri Katonda 
Kita'fe ne Masiya Isa Omulokozi 
wa'fe (biberenga gyoli). 

5 Kyenava nkuleka mu Kulete, o- 
lyoke olongosenga ebyasigalira, era 
e otekenga abaka'de mu buli kibuga, 

6 nga 'nze bwenakulagira ; /omuntu 
bwatabangako musāngo, 9 ngalina 
omukazi omu, ngalina abana aba- 
'kiriza, abatalopebwa nga balalula- 

7lu, 'so si abatagonda. Kubanga 
omulabirizi kimugwanira obutaba- 
ngako musango, í ngomuwanika wa 
Katonda; si muka'kanyavu, si wa 
busingn, ksi ayombera ku mwe- 
nge, si akuba, !si eyegygomba ama- 

8 goba mu bukiisa; naye ayaniriza 
abagenyi, ayagala obulangi, eyege- 
ndereza, mutiikirivu, mutukuvu, e- 

9 yekiima; Manyweza ekigambo e- 

esigwa ekiri ngokuigiriza (kwa- 
Ye) bwekuli, alyoke ainzenga okn- 
būlirira mu kuigiriza okwobulamu, 
era nokusinga abayomba naye. 

10 Kubanga eriyo bangi abatago- 
nda, abogera ebitalimu abalimba, 
Lera) #okusinga ba mu bakomole, 
abagwanira okuzibibwanga emi- 

11 mwa; kubanga abo be ° bavunika 
enyumba enamba nga baigiriza e- 
bitabagwani'de, olwamagoba ago- 

12 bukūsa. Omu kubo, na'bi wabwe 
bo, yagamba nti Abakulete be bali- 
mba enakn zona, ensolo embi, e- 

13 mbuto engayāvn. Okutegeza okwo 
kwa mazima. Kyova obabogolera- 
nga nobukambwe, balyoke babere 

14 nobulamu olwoku'kiriza, baleme- 
nga okuwulira enfumo ezobulimba 
Ezekiyudaya ? nebiragiro byabantn 

15 abakyūka okuleka amazima. "Eri 
abalongofu byona birongofu: ? naye 
abasigibwa obugwagwa nabata'ki- 
riza eri abo tewali kirongofu; naye 
amagezi gabwe era nomwoyo bya- 

16 sigibwa obugwagwa. Batula nga 
bamanyi Katonda; naye mu biko- 
lwa byabwe bamwegana, kubanga 
bagwagwa era abatawulira era a- 
batasimibwa mu buli kikolwa kyo- 
na ekirūngi. 


9 Naye 'gwe yogeranga ebisinira o- 
2 kuigiriza okwobnlamu : abasaja 
abaka'de baberenga si batamivu, nga 
balimu ekitibwa, nga begenderera 
nga balina obulamu olwoku'kiriza, 
olwokwagala, olwokugumikiriza : 
3 a nabakazi abaka'de bwebatyo mu 
kifananyi (kyabwe) nga bewombe- 
ka, si abawiiriza, 's6 si abafugibwa 
omwenge omungi, abaigiriza ebiru- 
4 ngi; balyoke begendcrezescenga a- 
bakazi abato bokwagalanga ba'bā- 
5 bwe. okwagalinga abāna bābwe, o- 
kwegenderezānga, okuba nobnlo- 


ngofu, okukolanga emirimu mu 


nyumba (zabwe), okuba nekisa, “o0- 
kugonderanga ba'bibwe bo, ckiga- 
mbo kya Katonda kiremengaokuvu- 
6 mibwa : nabavubuka bwebatyo oba- 
7 biiliriranga okwegendereza: dmu 


(bigambo) byona nga weraganga | 15 


ngekyokulabirako ekyebikolwa ebi- 
rungi; mu kuigirizakwo (ngolaga 
8 nga) obugolokofu, okubamu ekiti- 
bwa, ebigambo ebyobulamu ebita- 
nenyezeka; “oyo atali kulnlwo a- 
lyoke akwatibwenga ensonyi, nga 
9 talina kibi kya kutwogerako. (Bu- 
liriranga) Jaba'dn okugonderinga 
bakama babwe bo, okusimibwanga 


10 mu byona, obutayombanga ; obuta- i 


'banga, naye okulaganga obwesi- 
gwa obuliingi bwona; 9balyoke ba- 
yonjenga okuigiriza Kwomulokozi 
11 wa'fe Katonda mu byona. Kuba- 
nga tekisa kya Katonda £ kirabise, 
nga kiretera abantn bona obuloko- 
12 vu, nga kitubūlirira !okugananga 
obutatya Katonda nokwegomba o 
kwoimunsi, tulyoke tuberenga aba- 
lamu mu mirembe egya kakano mu 
kwegendereza nobutiikirivu noku- 


13 tya Katonda, " nga tulindirira *% e- 


'stibi eryomukisa ° nokulabika kwe- 
kitibwa kya Katonda omukulu era 


14 Omulokozi wa'fe Isa Masiya; P eye- 


wayo kulwa'fe, alyoke atununule 
mu bujemu bwona, era ” yerongo- 
seze #e'gwanga eryenvuma, 'eri- 
nyikirira ebikolwa ebiringi. 


15 Yogeranga ebyo, obibūlirirênga, 
onenyenga nobuinza bwona. Omu- |S- 


ntu yena takunyominga. 


3 OBA'JUKIZENGA Mokngonderanga a- 
bafuga nabalina obuinza, okuwa. 
liranga, okwetekeratekeranga bali 
kikolwa kyona ekirūngi è obutavu- 
2 manga muntu yena, obutalwana- 
nga, okwewombekanga, nga balaga 
c obukakamu bwona eri abantu bo- 
8 na. d Kubanga era na'fe e'da twa- 
li basirusiru, abatawulira, abali- 
mbibwa, nga tuwereza okwegamba 
nebinyumu ebitali bimu, nga tubera 
mu 'tima nobu'gya, abekyaisa, era 
4 nga tukyawagana. Naye tobulii. 
ngi Bwomulokozi wa'fe Katonda 
nokwagalakwe eri abantu bwebya- 
5 labika, natnlokola, /si Iwa bikolwa 
ooy omahan va byetwakola 'fe 
wabula olwokusasirakwe, Jolwoku- 
nazibwa okwokuzalibwa omuliindi 
ogwokabiri nokufulibwa abagya O- 
6 mwoyo Omutukuvu. í gweyatufuka- 
ko olwobuga'ga, kubwa Isa Masiya 
7 Omulokozi wafe; nga tumaze ko- 
kuwebwa obutūkirivu olwekisakye 
oyo, tulyoke tufike abasika mu 
kusibira obulamu obuta'g wawo. 
8 l Kkigambo kino kyesigwa, ne ku 





pakah ig 
SERE Er 
she ŠB 


a 
aJe A 

KA Poso 
Po Pa 


ng kah a “n 
ga 
; 


Ba: 
# 


1 
Pap 


- 


TOR Foti- 
pr Pk 
5 BW 


e 


| 


8. 9— 1-25. 








bino njagala 'gwe okukakasizanga 
dala, aba'kiriza Katonda ba'jukire- 
nga oku'sako omwoyo ku bikolwa 
9 ebirūngi. Ebyo birungi, era bigasa 
abantu: naye empaka ezobusirn 
nebitabo ebyokuzalibwa nenyombo 
nokuwakanira amateka obyewale- 
nga; kubanga tebiriko kyebigasa 
"en Mat, 18, | 10 's6 tebirimu. Omuntu omukyamu, 
1 z bwomalanga okumubilirira omu- 
2 Bas 3. 6. lūndi ogwoluberyeberye nogwoku- 
14. biri, omugananga, ngomanya nga- 
11 li ngoyo akyāmizibwa, era ayono- 
na, ” nga yesalira ye'ka omusango. 


FIREMONI. 
12 Bwentumanga Atema gyoli oba 


o Tukiko, fuba oku'ja gyendi mu 
Nikopoli: kubanga ntese za oku- 
13 malira eyo ebiro ebyempewo. Fu- 
ba okubasibirira Zena owamateka 
na P Apolo, baleme okubulwa eki- 


14 ntu. Era aba'fe baige oku'sangako | 24 


omwoyo ku bikolwa ebirūngi mu 
bigambo ebyetagibwa, " balemênga 
obutabala. 
15 Abali nange bona bakulamusi'za. 
Olamuse abatwagala mu ku 'kiriza. 
Ekisa (kiberenga) na'mwe 'mwe- 
na. 


EBALUWA YA PAULO ERI 


FIREMONI. 


e pet., | 1 PauLo, Momusibe wa Masiya Isa 
2 ne Timoseo owoluganda, eri Fire- 
moni omwagalwa era mukozi mu- 
'na'fe, ne Apotiya owoluganda ne 
b Alukipo mulwanyi mu'na'fe, ne- 
3 kanisa eri mu nyumbayo: ekisa 
nemirembe ebiva eri Katonda Kita- 
'fe ne Mukama (wa'fe) Isa Masiya 
(biberenga) gyemuli. 
4 “Nebaza Kalouda wange enaku 
zona, nga nkwogerako mu kusaba 
5 kwange, 4bwenawulira okwagala- 
kwo noku'kiriza kwolina eri Muka- 
ma (wa'fe) Isa neri abatukuvu bo- 
6 na; oku'sekimu okwoku'kirizakwo 
kulyoke kukolenga omulimu, “mu 
kutegerera dala buli (kigambo) e- 
kirungi ekiri mu'mwe, olwa Masiya. 
7 Kubanga njaguza nyo nensanyuka 
olwokwagalak wo, kubanga emyoyo 
J2 Kol 7. kan naak J wagiwu'muza, owo- 
13 uganda. 
8 Kale, newakuba'de nga nina o- 
buvumu bwona mu Masiya okuku- 
9 lagira ekisāna, naye olwokwagala 
nkwegairira bwegairizi, kuba nfa- 
nana nga (bwendi), Paulo omuka- 
'de, era kakano omusibe wa Masiya 
10 Isa: nkwegairira olwomwana wā- 
nge, 9 gwenazalira mu busibe bwa- 
11 nge, f Onesimo, atakugasanga e'da, 
naye kakano atugasa 'gwe nange: 
12 gwenkomyawo gyoli ye nyini, ye 
|13 gwe mwoyo gwange: 'nze gwe- 
mba'de njagala okubera naye gye- 
ndi, kalyoke amperezenga mu ki- 





fokyo mu busibe bwenjiri: naye 
sayagala kukola kigambo nga to- 
14 tese'za, l obuliingibwo buleme oku- 
bera mu kuwalirizibwa, wabula mu 
15 kwagala. Kubanga mpo zi kyeya- 
va ayawukana (nawe) ekisera, olyo- 
ke oberenga naye emirembe ne- 
16 mirembe; nga takyali mu'du nate, 
naye okusinga omu'du, ™ owolu- 


181 





° 2 Tim. 4 
12. 


P Bik. 18. 


t2 Kol 9. 
7. 


m1 Tim. 


ganda omwagalwa, okusinga enyo |6 2 


gyendi, naye okusinga nga kiki 
gyoli »mu mubiri era ne mu Mu. 
17 kama (wa'fe). Kale obanga ondo- 
woza 'nze okubera mu'no, muse- 
18 mbeze oyo nga 'nze. Naye obanga 
akwonona oba abanjibwa, mba- 
19 lira 'nze ekyo; 'nze Paulo mpa- 
ndise nomukono gwange, 'nze ndi- 
sasula: 'neme okukugamba nga 
nkubanja era nawe weka nate. 
20 Kale, owoluganda, onsanyuse mu 
Mukama (wa'fe): owu'muze omwo- 
21 yo gwānge.mu Masiya. Nkuwa- 
ndiki'de nga nesiga obugõnvubwo, 
nga 'manyi ngolikola era okusinga 
22 byenjogera. Naye era nate o'no- 
ngosereze awokusula: kubanga 
onsubira Polwokusaba kwa'mwe 
muliwebwa (okundaba). 
23 rEpafula musibe mu'nange mu 
Masiya Isa, akulamusi'za; (ne) 
24 s Ma'ko, 'Alisutaluko, “Dema, 
w Luka, bakozi ba'nange. 
25  Ekisa kya Mukama wa'fe Isa 
Masiya (kiberenga) nomwoyo gwa- 
'mwe. Amina. 


” Bak. 3. 
22. 





t Es. 61.1. 


a Zab. 102. 
2% neb. 


” Is. 51.6. 
Mat.24.35, 
2 Pet. 3.7, 


10. 
Kub. 21. 1. 


tra 110. 


EBALUWA YA PAULO OMUTUME 
ERI 


ABAEBULANIYA. 


Katonda e'da bweyayogereranga 
mu bitundu ebingi ne 4mu ngeri 
enyingi eri. bajaja (ba'fe) mu baua- 
2 'bi, ® nu naku zino ezoluvanyuma 
c yayogerera na'femu Mwäna,4gwe- 
ya'sawo okuba omusika wa byona, 
tera gweyatonza ebintu byoua; 
3 Joyo bwali okumasamasa kweki- 
tibwakye nekifananyikye dala bwa- 
li, era Ubwasitula ebintu byona 
nekigambo ekyobuinzabwe, 7 bwe- 
yamala okukola ekyokunäza ebibi, 
'natula ku mukono ogwadyo o- 
4 gwobukulu wa'gulu ; ngasinga obu- 
lingi bamalaika bwati nga l bwe- 
5 yasikira erinya eribakira Ku- 
banga ani ku bamalaika gweyali a- 
būli'deko nti 
'Gwoli »* Mwana wange, 
Lero nkuza'de ‘gwe! 
era nate nti 
'Nze # naberanga Kitiwe gyali, 
Naye anaberinga M wāna gyendi? 
6 Era nate bwaleta 0 omuberyeberye 
munsi, ayogera nti Era ? bamalai. 
ka ba Katonda bona bamusinzênga. 
7 Era ayogera ku bamalaika nti 
r Afūla bamalaikabe empewo, 
Nabawerezabe enimi zomuliro : 
8 naye ku Mwana (ayogera) nti 
3 Entebeyo, ai Katonda, ya lubê- 
rera emirenibe nemirembe ; 
Nomu'go ogwobugolokofu gwe 
mu'go ogwobwakabakabwo. 
9 Wayagala obutukirivu, nokyiwa 
obujêmu ; 
Katonda, Katondawo, kyavu'de 
takufukako 
Amafuta agokusanyuka okusinga 
ba'no. 
10 Era nti 
'Gwe, v Mukama, ku luberyebe. 
rye wa'sawo emisingi gyensi, 
Ne'gulu mulimu gwa mikonogyo: 


11 wEbyo biri'gwawo; naye 'gwoli 
` wa luberera: 
Nebyo byona birika'diwa nge- 
kyambalo; 
12 Era olibizinga ngesūka, 


Ngekyambalo, nebiwanyisibwa : 

Naye 'gwe oba bumu, 

Nemyäkagyo tegiri gwawo. 

13 Naye ku malaika ki gweyali ayoge- 
'deko nti 

yTūla ku mukono gwange o- 
gwadyo, 

Okutusa lwendifūla abalabebo 
entebe yebigerebyo? 


14 £ Bona sigye myoyo egiwereza, nga 
gitumibwa okuwereza olwabo aba. 
genda 4 okusikira obulokozi ? 


9 KYEKIVU'DE kitugwanira okusinga 
enyo okulowoleza dala ebyawuli- 
rwa, wo'zi tuleme okutwalibwanga 
3 (okubireka). Kuba obanga ekiga- 
“mbo % ekyayogerwa bamalaika kya. 
nywera, na buli kyonduo nobuta- 
wulirs byawebwanga empera eye- 
8 nsonga; 'fe ctuliwona tutya bwe- 
tulireka obulokozi obukulu obwe- 
nkana awo? dobwo obwasoka o- 
kwogerwa Mukama (wa'fe) ne- 
bulyoka butegezebwa dala aba- 
4 buwulira gyetuli; era “Katonda 


ngategereza wamu nabo /mu bu- | 2 
bonero ne mu byamagero era nei 


mu byamanyi ebitali bimu era ne 
mu balia a Kakak uaguzi 
vu, n weyay anga ye'ka. 
5 Kubanga malaika si beyafuza 
ensi egenda okubawo, gyetwogera- 
6 ko. Naye waliwo ekifo omu weya- 
tegereza, ngayogera nti 
— YOmuntu kiki,'gweokumu'jukira? 
Oba omwana womunta, 'gwe o- 
kumu'jira ? 
7 Wamukola okubulako akatono o- 
kuba nga bamalaika ; 
Wamu'sako engule eyekitibwa 
netendo, 
Nomufuza emirimu egyemikono- 


Wate 
8 “Wateka ebintu byona wansi we- 
bigerebye. 

Kubanga mu kuteka ebintu byona 
wansiwe teya'gyako kintu obutaki- 
teka wansiwe. 
tunalaba bintu byona nga biteke- 

9 'dwa wansiwe. Naye tutunulira 
oyo leyakolebwa okubulako aka. 
tono okuba nga bamalaika, ye Isa, 
olwokubonabona okwokufa nga si- 
bwako engule eyekitibwa netendo, 
olwekisa kya Katonda alyoke alege 

10 ku kufa m kulwa bali mantua. » Ku- 


banga kyamusānira oyo °ebintu [6 


byona bwebiri kububwe era eyabi- 
kozesa byona, ngaleta abana aba. 


ngi mu kitibwa, P okutūkiriza omu- | 6 
kulu wobulokozi bwābwe olwebibo. | 3x 


11 nobono. r Kubanga oyo atukuza 
era nabo abatukuzibwa bomu bona : 

12 kyava falema okukwatibwa enso- 
nyi okubaitanga aboluganda, nga. 
yogera nti 


Naye t kakano te- 


ea a a a a a aka Na bn KA naa Kai 






t Zab. 22. t Ndibūlira baganda bange eri-)11 Nga bwenalaira mu busungu 
ka nyalyo, wange, 
Ndikuimba wakati mu kung'a- Nti Tebaliingira mu kiwu'mulo 
niro. kyange. 


ABAEBULANIYA. 





12 Mwekume, aboluganda, wo'zi omu- 


183 | 


1 






la 12 2 oyo. Era nate nti © Laba 'nze na- tima omubi ogwobuta'kiriza gule- 
” is 8.18. | 14 bana y Katonda beyampa. Kale ku- mênga okuba mu muntu yena ku- 
y Yok, 17 banga abina baga'ta omusai nomn- | 'mwe, olwokuva ku Katonda omu- 
s Yok. 1. biri, era žuaye ye nyini bwatyo | 13 lamu: naye mubiiliraganênga bu- 
14 yaga'ta ebyo; dMolwokufa alyoke lijo bulijo, okutiisa ekisêra nga ki- 
Bal. 8. 3. azikirize oyo eyalina amanyi ago- | kyaliwo ekiitibwa ekya lero; omu- 
Baf. 2.7 . 

a 3 Kol15, | 15 kufa, ye Setani; era alyoke abawe ntu yena ku'mwe alemenga okuka- 
e'dembe abo bona abali mu bu'du 'kanyazibwa nobulimba bwekibi: 
2 Tim 1. obulamu bwabwe bwona bolwentisa | 14 kubanga twafuka aba'sekimu Ma. 
20. 16 yokufa. Kubanga mazima bama- siya, obanga tunakwatiranga dala 
= Lan laika si babera, naye abera za'de okusiibira kwa'fe okusose nga ku- 
2Tim.1.7. | 17 lya Ibulaimu. Kyekyava kimugwa- | 15 nywe'de okutiisa enkomerero: nga 


nira mu byona okufananyizibwa 
bagandabe, alyoke aberenga “ka- 
bona asinga obukulu owekisa o- 
mwesigwa mu bigambo ebiri eri 
Katonda, olwokutangirira ebibi bya- 


bwekikyayogerwa nti 
Lero bwemuniwulira e'dobozi- 

rye, > > 
Temuka'kanyaza mitima gya- 
'mwe, nga mu kusunguwazi- 


4Beb.4 | 18 bantu. 4 Kubanga olwokubonyabo- | . bwa. 

Wa nyezebwa ye ye nyini ngakemebwa, | 16 ! Kubanga bini bwebawulira abäsu- |! Kubal. ; 
kyava sinza okubabera abo abake- nguwaza? naye si bona abava mu zi a. ' 
mebwa. 17 Misiri kubwa Musa? Era bani be- 

yanyigiranga emyāka amakumi a- 
na? si abo mbiyondna, m nemirāã- | "Zab. 106. 
KaLe, aboluganda abatukuvu, aba-| mbo gyibwe negigwa mu 'dingu? |“ 

Sai 'sekimu 4 okuitibwa okwomu'gulu, | 18 Era bani beyalairira obutaingira 

> Bal 15.8. mulowōze b Omutume era Kabona mu kiwu'mulokye, wabula abo a- 
Asinga Obukulu (owedini) gyetwa- | 19 batagonda? Ern tulaba nga tebai- 

2 tula, Isa; eyali omwesigwa eri oyo nza kuingira olwobuta'kiriza. ` 
€ Kubal. eyamulonda, era nga “Musa bwe- i 
12 7. yali (omwesigwa) mu nyumbaye 
3 yona. Kubanga oyo asānyizibwa 4 KALE tutyenga okusiibiza okwo: 
- ekitibwa ekingi okusinga Musa, kuingira mu kiwu'mulokye bwe- 
d Zek. 6. d ngazimba enyumba bwabera ne- | kutuleke'dwa, Mpo omuntu yena 
Marita tendo eringi okusinga enyumba. ku'mwe aleme okulabika nga taku- 
4 Kubanga buli nyumba wabawo agi- | 2 tūseko. Kubanga na'fe twabulirwa 

€ Bef. 210; zimba; naye “eyazimba byona ye|  enjiri, era nga bo: naye ekigambo 

BN; 5 Katonda. Ne Musa yali mwesigwa ekyokuwulira tekyabagasa bo, ku- 
ye mu nyumbaye yona ngomu'du, banga tebaga'tibwa mu ku'kiriza 

J Ma 18. Jolwokutegeza ebyali bigenda o-| 3 wamu nabo abawulira. Kubanga 

38, 19. 6 kwogerwa; naye Masiya (yali mwe- 'fe abamala oku'kiriza tuingira mu 
sigwa) ye ngomwana ku nyumbaye; kiwa'mulo ekyo; nga bweyayogera 

#13 Kol. 6. g na'fe tuli nyumba yoyo, $obanga nti i 

2 Kol. 6. tunakwatiranga dala obuvumu bwa- a Nga bwenalairira mu busungu | e Zab. 96. 

6e 'fe nokwenyumiriza okwokusibira bwānge, Nn. 

Bet. 2. 21, kwa'fe nga binywe'de okntūsa e- Nti Tebaliingira mu kiwu'mulo 

i Mat. m. | 7 nkomerero. Kalc, nga Omwoyo O- kyānge: 

a mutukuvu bwayogera nti newakuba'de ngemirimu gya'gwa 

Beb. 10.35 kLero bwemunawulira e'dobo- | 4 okuva ku kutondebwa kwensi. Ku- 

k Zab, 85 zirye, banga waliwo wayogerera ku luna- 

8 Temuka'kanyaza mitima gya- ku olwomusanvu bwati, nti b Kato- Lab. 29 


'mwe, nga mu kusunguwazi- 


9 : Bajaja ba'mwe kwebankema, nga 


bangeza, 

Nebalaba ebikolwa byānge emya- 
ka amakumi ana. 

Kyenava nyigira emirembe egyo, 

Nenjogera nti Bakyama bulijo 
mu mutima gwabwe: 

Naye abo tebategera makubo gā- 
nge; 


10 





nda nawu'mulira ku lunaku olwo- 


bwa, musanvu mu mirimugye gyona; 
Nga ku lunaku olwokukemerwa | 5 era nate ne mu kino nti 
mu 'diingu, Tebaliingira mu kiwu'mulo kya- 


nge. 

6 Kale kubanga kisiga'deyo abalala 
okukiingiramu, nabo abasoka oku- 
biilirwa enjiri nebataingira olwobu. 
tagonda, nate ayawula olanaka gu- 

7 ndi, ngayogerera mu Daudi oluva- 
nyuma lwebiro ebingi bwebiti, nti 
Lero, nga bwekyoge'dwa oluberye- 
berye, < 





d Jr. 49. 2. 
Yer. 23, 29, 
2 Kol. 10. 
4, b. 


e Bet. 6.27. 
Kub. 1. 16. 


/ Zab. 90. 
8; 139. 1), 


13. 
7 Yob. 34, 
21. 
Nge. 15.11. 


i Is. 63. 3. 


k 2 Kol b. 
21 


1 Pet. 2.22. 
] Yok. 3.5, 


1 Bef. 2.18; 
3. 12. 


4 Beb. 8.3, 
4 


b Ler. 4 3; 
9. 7; 16. 6, 


Beb. 7. 97. 
e 2 Byom. 
26. 1 

Yok. 3. 27. 
d Kur. 28. 
Kubal 16. 
5 40. 

Z. is. 

“ Yok. 4. 
54. 

J Zab. 2.7. 
# Zab. 110. 
4. 


i Mat. 26. 
39, 42, H. 

Yok. 17.1. 
k Mat. 28. 
83. 

Ma'k. 14. 

36 


ABAEBULANIYA. 


c Lero bwemunawulira e'dobo. 
zirye, 
Temuka'kanyaza mitina gya- 
'mwe. i 
8 Kuba singa Yosuwa yabawu'muza, 
teyandyoge'de ku lunaku olulala 
9 oluvanyuma lwebyo. Kale wasiga- 
'deyo ekiwu'mulo kya sabiti eri 
10 abantu ba Katonda. Kubanga ai- 
ngi'de mu kiwu'mulokye, era naye 
ngawu'mu'de mu mirimugye, nga 
Katonda (bweyawu' mula) mu gigye. 
11 Kale tufubenga okuingira mu ki- 
wu'mulo ekyo, omuntu yena aleme 
okugwa mu ngeri eyo eyobutago- 
12 nda. Kubanga ekigambo kya Ka- 
tonda 4kiramu, era kikozi, era ki- 
sala okusinga buli “kitala kyona 
ekyobwogi obubiri, era kiitamu no- 
kwawula nekyawula obulamu no- 
mwoyo, enyingo nobusomyo, era 
kyangu okwawula okulowoza noku- 
13 fumitiriza ok womumutima. 'So Vsi- 
wali kitonde ekitalabika mu maso- 
ge: naye ebintu byona 9 byeruli- 
'dwa era bibi'kulidwa mu maso 
goyo gwetuletera ebigambo bya'fe. 
14 ale bwetulina kabona asinga 
obukulu omunene, eyaita mu 'gulu, 
Isa Omwana wa Katonda, tunywe- 
15 zenga okwatula kwa'fe. Kubanga 
itetulina kabova asinga obukulu 
atainza kulūmirwa wamu (na'fe) 
bunafu bwa'fe; naye eyakemebwa 
mu byona bumu, tawatali kibi. 
16 l Kale tusemberënga nobuvumu eri 
entebe eyekisa, tulyoke tuwebwe 
okusasirwa, era tufune ekisa olwo. 
kuberwa bwetukwetaga. 


KUBANGA buli kabona asinga obu- 
kulu, bwa'gyibwa mu bantu, ate- 
kebwawo kubwabantu mu bigambo 
ebiri eri Katonda alyoke 4 awenga- 
yo ebirabo era nesadaka olwebibi 
2 ainza okukwata empola abatamanyi 
nabakyamye, kubanga era naye ye 
3 nyini yetolo'dwa obunafu; era ?o0- 
lwobwo kimugwanira nga kulwaba- 
ntu, era bwekityo kululwe ye nyini 
4 okuwangayo olwebibi. 'So comuntu 
ena teyetwalira ye'ka kitibwa e- 
yo, wabula ngaitidwa Katonda, 
5 era nga dAloni. Era ¢bwatyo Ma- 
siya teyegulumiza ye'ka okufūka 
kabona asinga obuknlu, wabula oyo 
eyamugamba nti 
'Gwoli / Mwana wange, 
Lero nkuza'de 'gwe: 
6 era nga bwayogera awalala nti 
'Gwoli 9 kabona emirembe gyo- 
na ngengeri ya Merukizedeki 
bweri 


5 


7 Oyo mu naku (zeyabereramu) mu 
mubirigwe, “bweyawayo okwegai- 
rira nokusaba eri oyo 4 eyainza 

okumulokola mu kufa !nokukaba 


8 olwokutyakwe Katonda, newakuba- 
'de nga Mwana, naye yaiga ™ oku- 
gonda olwebyo byeyabonabona ; 

9 awo "bweyamala okutukirizibwa, 
nafuka ensonga yobulokozi obuta- 
'gwawo eri abo bona abamuwulira; 

10 Katonda gweyaita kabona asinga 
obukulu ngengeri ya Merukizedeki 
bweri. 

Gwetulinako ebigambo ebingi o- 
kwogera era ebizibu okutegeza, ku- 
banga mufuse Obaga'vu bamatu. 
12 Kubanga bwekibagwanira okubé- 

ränga abaigiriza olwebiro (ebyaita), 

mwetaga nate omuntu okubaigiriza 

ebisokerwako ebyoluberyeberye e- 

byebigambo bya Katonda; era mu- 

füse abetā 
13 nkalubo. Kubanga buli anywa ”a- 
mata nga tanamanya kigambo kya 
butūkirivu; kubanga mwina muto. 
14 Naye e'mere enkalubo ya bakulu, 
abalina amagezi agaigirizibwa o- 


11 


lwokugakoza ? okwawulanga obulii- n 


ngi nobubi. 


6 KaLe tuleke (okwogera ku) biga- 
mbo ebyoluberyeberye ebya Masi- 
ya, tuitirire okutuka mu bukulu ; 
obutatekawo mulūndi gwa kubiri 
musingi, kwe kwenenya ebikolwa 
ebifu, noku'kiriza eri Katonda, 
2 « okuigiriza okwokubatiza, nokute- 


r amata, 60 si 'mere $ 


4. 8—6. 12. 





= Bal. 246 


" Beb. 2 
10. 


kako emikono, ° nokuzūkira kwa- | & & 


bafu, “nomusango oguta'gwawo. 
3 Era bwetunakola bwetutyo Katonda 
4 bwanayagala. Kubanga abo aba- 
mala okwakirwa, nebalega 4 ku ki- 


rabo ekyomu'gulu, nebafūka aba- |° 


5 'sekimu Omwoyo Omutukuvu, ne- 
balega ku kigambo ekirūngi ekya 
Katonda ne ku manyi agemireni 

6 egigenda oku'ja, nina cha okubiva- 
mu, “tekiinzika bo okuba'za obugya 
olwokwenenya; /nga bekomererera 
bo'ka omulūndi ogwokubiri Omwa- 
na wa Katonda, nebamukwasa e- 

7 nsonyi mu lwātu. Kubanga ensi 
enywa enkuba egitonyako emirindi 
emingi, nebala enva ezibasanira 
abo berimirwa Yefuna omugabo 

8 gwomukisa eri Katonda: ‘naye 
bwebala ama'gwa ne sere, tesimi- 
bwa era eri kumpi nokukolimirwa ; 
enkomerero yayo kwokebwa. 

9 Naye, abagalwa, twetegere'za ku- 
"mwe ebigambo ebisinga (ebyo) obu- 
lūngi era ebiri okumpi nobulokozi, 
newakuba'de nga twoge'de bwetu- 

10tyo: kkubanga Katonda si atali 
mutükirivu okwerabiranga omuli- 
mu gwa'mwe nokwagala kwemwa- 
laga eri erinyalye, bwemwawereza 
11 abatukuvu, era mukyawereza. Era 
twagala nyo buli muntu ku'mwe 
okulaganga obunyikivu obwo !olwo- 
kwetegerereza dala e'siibi eryo oku- 


i Zab.22.). enyo namaziga, era bweyawulirwa | 12 tisa ku nkomerero: mulemenga | 































= Lub, 2. 
16, 17. 


- Bal 11. 
29. 


° Beb. 4- 
14; 9. 35 


8 Lub. 14. 
18 neb. 


r 


6. 13—7. 28. 


okubera abagayāvn, naye abagobe- | 10 Ibulaimu; kubanga yali akyali mu 
ntimbwe za jajawe, Merukizedeki 


rera abo olwoku'kiriza nokugumi- 
kiriza abasikira ebyasūbizibwa. 

18 Kubanga, Katonda bweyasubiza 
Ibulaimu, bwewatali gwainza oku- 
Mira amusinga obukula, m neyerāi- 

14 ra ye'ka ngayogera nti Mazima o- 
kuwa omukisa nikuwanga omuki- 

15 sa, nokwaza nakwazanga. Bwatyo 
bweyamalaokugumikiriza nawebwa 

16 ekyasūbizibwa. Kubanga abantu 
balaira asinga obukuln: ne mu 
mpaka zābwe zona ekiriiro kye 

17 kisalawo okukakasa. Kstonda kye- 

. yava ateka wakati ekirairo, ngaya- 
gala okuboleseza dala enyo abasika 
abekyasūbizibwa " okutêsakwe bwe- 

18 kuta'julukuka: olwebigambo ebi- 
biri ebita'julukuka, Katonda bya- 
tainza kulimbiramu, tulyoke tube- 
renga nekitugumya ekinywevu 'fe 
aba'dukanira okunyweza e'siibi e- 

19 ryatekebwa mun maso ga'fe; lyetu- 
lina ngesika eryobulamu, (e'subi) 
eritabūsibwabūsibwa era erinywe- 
vu, era eriingira munda we gigi; 

20 olsa mweyaingira omukulembeze 
kulwa'fe, bweyafūka kabong asinga 
obukulu emirembe gyona ngengeri 
ya Merukizedeki bweri. 


Kusanga a Merukizedeki oyo, ka- 
baka Wesalemi, kabona wa Ka- 
tonda ali wa'gulu enyo,eyasisinka- 
na Ibulaimu ngakomawo ngava o- 
'ku'ta bakabaka, nāmusabira omu- 
2 kisa, era lbulaimu gweyagabira e. 
kitunda ekyekumi ekya byona [e- 
kyoluberyeberye, mu kutegezebwa, 
kabaka wa batukiriva, era ekyoku- 
biri, kabaka Wesalemi, ye kabaka 
3 owemirembe; atalina kitawe, ata- 
lina nyina, atalina bajajabe, atalina 
lunaku lweyasokerako newakuba- 
'de enkomerero yobulamu, naye 
eyafananyizibwa Omwana wa Ka- 
tonda), abara kabona owoluberera 

' enaku zona. 
4 Kale mulowoze omumtu oyo bwe- 


yali omukuln, >JIbulaimu jaja omu- |: 


kulu gweyawa ekitūndu ekyeku- 
mi ku munyago ogwokwebonanya. 
5 eNabo abomubana ba Levi abiwe- 
bwa obwakabona amateka gabala- 
gira okusolozanga ebitindu ebye- 
kumi mu bantu, be baganda bābwe, 
newakuba'de ngabo bāva mu nti- 
6 mbwe za Ibulaimu: naye oyo, ata- 
balibwa mu kika kyabwe, yasoloza 
“ Tbulaimu nasabira omukisa 4na- 
nyini byasabizibwa. Naye, tekye- 
“ganika na katono, omnto yasabirwa 
8 omukulu omukisa. 
abawebwa ebitundu ebyeknmi 
bantu abafa ; naye mu kiri (abiwe- 
bwa) yoyo ategezebwa nga mulamu. 
9 Era, okwogera bwekuti, ne Levi, 
awebwa omusolo, yaguwerayo mu 


ABAEBULANIYA. 


Era mweko 
al 


bweyamusisin kana. i 
Kale okutūkirira singa kwaliwo 
lwa bwakabona Obwekirevi | kuba- 
nga abantu bawebwa amateka mu 
biro byābwo], kiki ekyetaza nate 
kabona owokubiri okuimuka mu 
ngeri ya Merukizedeki, natabalirwa 
12 mu ngeri ya Aloni? Kubanga o- 
bwakabona bwebuwanyisibwa, era 
namateka tegalema kuwanyisibwa. 
13 Kubanga oyo eyayogerwako ebiga- 
mbo ebyo wa kika kirala omutava- 
nga muntu yena eyali awere'za ku 
14 kyoto. Kubanga kitegerekese nga 
e Mukama wa'fe yava mu Yuda; 
ekika Musa kyatayogerako biga- 
15 mbo bya bakabona. (Nebyo) bye- 
yongera nyo okutegerekeka, obanga 
waimuka kabona owokubiri ngeki- 
fananyi kya Merukizeđeki bwekiri, 
16 atalondebwa ngainateka bwegali a- 
galimu ekiragiro kyomubiri, wabu- 
la ngaminyi bwegali agobulamu 
17 obutakutuka : kubanga stepêzebwa 


nti 
JO kabona okutiisa emirembe 


gyona 
Ngengeri ya Merukizedeki bweri. 
18 Kubanga ekiragiro ekyasoka ki'ju- 
lukuka #olwobunafu nobutagasa 
19 bwakyo (kubanga ‘amatēka tega- 
liko kyegatikiriza), e'sūbi erisinga 
obuliingi neriingizibwa, «~ erituse- 
20 mbezesa eri Katonda. Era bwe- 


11 








Kub. 5. 5. 


S Zab. 110. 
4. 


watabula kulaira kirairo [kubanga | 3. 12 


bo bafiilibwa bakabona awatali ki- 

21 rairo; naye oyo awamu nekirairo 
(yafulibwa) oyo amwogerako nti 

'Mukama yalaira, era talyejusa, 


nti. 
Oli kabona okutisa emirembe 


gyona|; 

22 era ne ” Isa bweyafūka bwatyo o- 
muima wendagano esinga obulingi. 

23 Nabo bafiilibwa bakabona bangi, 
kubanga okufa kwabalobera oku- 

24 bereranga: naye oyo, kubanga a- 
berera okutiisa emirembe gyona, 

25 alina obwakabona obutavawo. Era 
kyava ainza okulokolera dala aba- 
'ja eri Katonda kububwe, kubanga 
abera mulamu enaku zona ? okuba- 
wolerezanga. 

26 Kubanga kabona asinga obukulu 
afanana bwatyo ye yatusinira, 0- 
mutukuvu, ataliko kabi, ataliko 'ba- 
la, eyayawulibwa eri abo abalina 


' ebibi, era eyagulumizibwa okukira; 


27 e'gulu; atawalirizibwa, nga baka- 


bona abasinga obukulu bali, oku- |, 


wangayo sadaka buli lunaku, ° oku- 
soka olwebibibye ye nyini, P oluva- 
nyuma olwebyo ebyabantu: kuba- 
nga r okwo yaknkolera dala omulū- 
"ndi gumu bweyewayo ye nyini. 


m Beb.8, 6; 
9. 15; 12. 
24. 


" Bal 8. 
u. 
1 Yok. 2.1. 


28 Kubanga amateka palonda #abantu | 2 








t Beb. 2. 10. 


4 Bef. 5.2. 


“ Bak. 2. 
17. 


d Kuv. 28. 
wW; 26. 30. 


“2 Kol. 3. 
6. 


/ Yer. 31. 
31-34. 





ABAEBULANIYA. 


okuba bakabona abasinga obukulu, 
abalina obunafu; naye ekigambo 
ekyekirairo, ekya'dirira amateka, 
(kyalonda) Omwana, 'eyatikirizi- 
. bwa okutiisa emirembe gyona. 

8 e'de 
asinga obukulu afanana bwatyo, 
aeyatila ku mnkono ogwadyo o- 
gwentebe Eyobukulu obwomu'gulu, 
omuwereza webitukuvu, era owe- 

2 wema eyamazima, Mukama gyeya- 
3 simba, si muntu. Kubanga buli 
kabona asinga obukulu alondebwa 
olwomulimu ogwokuwangayo ebi- 
rabo era nesadaka: kyekiva bki- 
mugwanira noyo okubera nekintu 

4 ekyokuwayo. Kale singa yali ku- 
nsi, teyandiba'de kabona na kato- 
no, nga waliwo abawayo ebirabo 

5 ngamateka bwegali ; abawereza e- 
byekifananyi “ nekisikirize ekyebyo 
ebyomu'gulu, nga Musa bweyabū- 
lirwa (SAMIA bweyali ngagenda 
okukola ewema: ku ayogera 
nti “ Tolemanga kukola byona nge- 
kyokulabirako bwekiri kyewalagi- 

6 bwa ku lusozi. Naye kakano “a- 
were'dwa okuwereza okusinga oku- 
woma, era nga bwali omubaka we- 
ndagano esinga obuliingi, kubanga 
yalaganyizibwa olwebyasubizibwa 

7 ebisinga obuliugi. Kuba (endaga- 
no) eri eyoluberyeberye singa teya- 
liko kya kunenyezebwa, tewandi- 
nonyezebwa 'banga eri eyo eyoku- 

8 biri. Kubanga bwabanenya ayo- 
gera nti 

/ Laba, enaku zi'ja, bwayogera 
Mukama, 

Bwendiragana endagāno empya 
nenyumba ya Isiraeri era ne- 
nyumba ya Yuda; 

Si ngendagano gyenalagāna ne 
bajaja babwe 

Ku lunaku lwenabak wata ku mu- 
d okuba'gya mansi Yemi- 


KALE mu bigambo byetw 
kino kye kikolo: tulina ka 


Kubauga abo tebanywerera mu 
ndagano yange, 

Nange nembaleka obutabalaba, 
bwayogera Mukama. 
Kubauga eno ye ndagano gyendi- 
ragana nenyumba ya Isiraeri 
Oluvanyuma iwenaku ziri, bwa- 
yogera Mukama ; 

Nditeka amateka gange mu ma- 
gezi gabwe, 

Era ne ku mutima gwabwe ndi- 
gawandika 

g Nange naberanga Katonda gye- 


4 
Nabo banaberanga bantu gyendi: 
"So i bali muntu tebaliigiriza mu- 


10 


ne, 
Na buli muntu mugandawe, nga- 
yogera nti Manya Mukama : 


9 


11 


12 lu, etali ya munsi muno, 


14 okunaza omubiri; 






Kubanga bona bali manya, 
Okuva ku muto okutūka ku mu- 
kulu mubo 


12 Kubanga ndisisira obutali butii- 


kirivu bwabwe, 
k Nebibi byabwe siribi'jukira nate. 


13 Bwayogera nti (Endagano) empya, 


eyoluberyeberye agika'diiza. Naye 
ekikulu era ekika'diwa kiri kumpi 
noku'gwawo. 


ERA (uendagano) eyoluberyeberye 
yalina (empisa) ezalagirwa ezoku- 
sinzänga (Katonda), “ nekifo ekitu- 
2 kuvu, ekyomunsi. 


limu c ekikondo kyetabäza d nemeza 
nemigati egyokulaga; awaitibwa 
3 Awatukuvu. Era “enyuma we'gigi 
eryokubiri (yaliyo) ewewa eitibwa 
4 Entukuvu enyo; eyalunu ekyote- 
rezo ekya zabu /nesanduko eyenda- 
gano eyabi'kibwako sabun enjni zo- 
na, eyalimu Vekibya ekya zbu o- 
mwali emanu, í nomu'go gwa Aloni 
ogwaloka, £nebipande ebyendaga- 
5no; ne tkungulu kuyo bakernbi 
abekitibwa nga basikiriza entebe 
eyokusasira; byetutainza kwoge- 
6rako kakano ki'na kimu. Naye 
wA brata kapah bwebityo, mba- 
baingira mu wema eyolube- 

ryeberye obutayosa, nga batūkiriza 
7 emirimu egyokuwereza; naye mwe- 
ri eyokubiri (singiramu) kabona a- 
singa obukulu ye'ka, #omuliindi 


gumu huli mwaka, si awatali musai, | |% 


gwawayo kululwe ye nolwobutarna- 


8 nya bwa bantu: oOmwoyo Omatu- | 24 


kuvu ngategeza kino, P nge'kubo 
eritwala mu kifo ekitukuvu terina- 
labisibwa, ngewema eyoluberyebe- 
9 rye ekyaimiri'dewo; eyo kye kifa- 
nanyi olwebiro ebiriwo; ekirimu 
ebirabo era nesadaka ebiwebwayo 
r ebitainza kumutikiriza oyo awe- 


10 reza mu bigambo byomwoyo, ku- 


banga ze ?mpisa irwa ezo- 
mubiri obubiri [era awamu ' nezo- 
kulya nezokunywa ¥ nezokunāba 
okutali kumu) ezatekebwawo oku- 
tusa ku biro ebyokulongosezamu 
obugya. 

Naye Masiya bweya'ja kabona 
asinga obukulu owebigambo ebirū- 
ngi ebigenda oku'ja, naita “mu 
wema esinga obukulu nokutūkiri- 
ra, etakolebwa na mikono, amaku- 
'sō si 
"lwa musai gwa mbuzi nenyana, 
naye Zlwa musaigwe ye, naingiri- 


ra dala < omuliindi gamu mu watu- | s; 


kuvu, b bweyamala okufumu okunu- 


13 nula okuta’ gwāwo. Kuba obanga 


comusai gwembuzi nente enume 
d ne'vu lyente endūsi, ebimansirwa 
kwabo abalina empitambi, bitukuza 
tomusai gwa 


t Kubanga ewe- 5 
ma yakolwa, eyoluberyeberye eya- |, 





. 
AA e. a - -= = 


8. 1—9. 14. 


Tam — 










































J Bel. 5. 2. 
Tit. 2 14. 
? Bal. 1.4 
1 Pet. 3.18. 


k Beb. 8. 6. 
11 Pet. 3. 
38. 


y Beb. 10. 
10 


1 Pet. 3.18 
#Lub.3.19. 
Mub.3. 20. 
823 Kol. b. 


10. 

Kub. 20. 
32, 13. 

> Bal. 6.10. 
3 Pet. 3.18. 
<1 Pet. 2 


24. 
3 Yok. 3.5. 
d Mat. 26, 
2. 


e Tit. 2.13. 
2 Pet. 3.12 


17. 


9. 15-10. 20. 


tlaak.1. 74. 


waa 10 





Masiya, /eyewayo ye'ka 90lwo- 
mwoyo ata gwawo eri Katonda nga 
taliko bulema, tegulisinga nyo oku- 
naza omwoyo gwa'mwe mu biko- 
lwa ebifu 'okuwereza Katonda o- 

15 mulamu? Era ye kyava abera 
k omubaka wendagano empya, to- 
kufa bwekwaberawo olwokununula 
mu byonono ebyomundagano eyo- 
luberyeberye, abaitibwa balyoke 
bawebwe okusūbiza kwobusika o- 

16 buta'gwawo. Kubauga awaba e- 
ndagäno (eyobusika), kigwana oku- 

17 bawo okufa oyo eyagiragāna. Ku- 
bauga ™ endagāno (eyobusika) e- 
nywerera awaba okufa: kubanga 
yali emzi'za eyagiragana ngakyali 

18 mulamu? 5 Era (neudagāno) eyo- 
luberyeberye kyeyava erema oku- 

19 sokebwa awatali musai. Kubanga 
buli kiragiro bwekyamalanga o- 
kwogerwa Musa eri abantu bona 
ngamateka bwegali, ° nātwālānga 
omusai gwenyana nembuzi, P wanu 
nawa zi nebyoya byendiga ebimyu- 
fu nezobu, nimansiranga ku kita- 
bo kye nyini, era ne ku bantu bo- 

20 na, ngayogera nti "(Guno gwe mu- 
sai gwendagano Katonda gyeyaba- 

21 lagira. Era uate ewema nebintu 
byona ebyokuwereza “nahbimansi- 

22 rangako omusai bwatyo. Era mu 
mateka kubulako katono ebintu 
byona okunäzibwa omusai, era 
t awataba kuyiwa musai tewabawo 
kusonyibwa. 

23 Kale ebifananyi byebyo ebyomu- 
'gulu kyabigwanira okunazibwa 
nebyo, naye ebyomu gulu bye nyini 
(okunazibwa) nesadaka ezisinga ezo. 

24 Kubanga " Masiya teyaingira mu 
kifo ekitukuvu ekyakolebwa nemi- 
kono, ekyafanana ngekyo ekyama- 
zima; naye mn 'gulu mwe nyini, 
wokulabika kakano mu maso ga 
Katonda kulwafe: 'so si kwewa- 


| 25 ngayo mirūndi mingi; nga kabona 


asinga obukulu bwaingira mu kifo 
ekitukuvu buli mwaka nomusai 
26 ogutali gugwe; kubanga kyandi- 
mugwani'de okubonabonanga emi- 
rūndi emingi okuva ku kutonde- 
bwa kwensi: naye kakano Yomu- 
lūndi gumu ku nkomerero yemire- 
mbe alabise oku'gyawo ekibi olwo- 
27 kwewayo ye uyini. Era ?ngaba- 
ntu bwebaterekerwa okufa omuli- 
ndi ogumu, “oluvanyuma lwokwo 
28 musango; era ne? Masiya bwatyo, 
bweyamala “okuwebwayo omulii- 
ndi ogumu okwetika ebibi d bya- 
bangi, alirabika omuliindi ogwokn- 
— biri awatali kibi eri abo “abamuli- 
ndirira, olwobulokozi. 


Kubanda amatika bwegalina 
a ekisikirize ekyebirungi ebyali 
bigenda oku'ja, 'so si kifananyi 


ha 


ABAEBULANIYA. 





kye nyini ekyebigambo, nesadaka 
ezita'juluknka, zebawayo obutayo- 
sa buli mwāka buli mwaka, tebai- 
nza enaku zona kutikiriza abo 
2 abazisemberera. Kubanga tezandi- 
reke'dwayo kuwebwayo? kubanga 
abasinza, bwebamala okunazibwa 
dala omuliindi ogumu, tebandiba- 
'de na kwetegerako ebibi nate. 
8 t Naye mwezo mulimu oku'jukiza- 
nga ebibi buli mwaka buli mwaka. 
4 Kubanga c tekiinzika omusai gwe- 
nte ennme nembuzi oku'gyako ebi- 
5bi. Nga'ja munsi, kyava ayoge- 
ra nti 
d Sadaka nebiwebwayo tewabya- 
gala, 
Naye wantekeratekera omubiri ; 
Tewasima ebyokebwa cbiramba 
(nebiwebwayo; olwebibi ; 
7 Nendyoka njogera nti Laba,nzi- 
'ze 


6 


(Mu muzingo gwekitabo kya- 
mpaudikirwamu ) 
Okukola byoyagala, ai Katonda. 
8 Bwayogera wa gulu nti Sadaka ne- 
biwebwayo nebyokebwa ebiramba 
(nebiwebwayo)olwebibi tewabyagala 
'so tewabisima [ebyo bye biwebwa- 
9yo ngamateka bwegali), nalyoka 
ayogera nti Laba, nzi'ze okukola 
byoyagala. A'gyawo ekyoluberye- 
berye, alyoke anyweze ekyokubiri. 
10 < Mwebyo byayagala twatukuzibwa 
olwokuwayo omubiri gwa Isa Ma- 
ll siya omulundi ogumn. Na buli 
kabong aimirira /buli lunaku nga- 
wereza ngawayo emirundi emingi 
sadaka ezita'julukuka, ezitainza 
ku'gyako bibi emirembe gyona: 
12 naye oyo bweyamala okuwayo sa- 
daka emu olwebibi okutūsa emi- 
rembe gyona, nalyoka atūla ku 
mukono ogwadyo ogwa Katonda ; 
13 ngalindirira ! oluvanyuma abalabe- 
be okufusibwa entebe eyebigerebye. 
14 Kubanga olwokuwayo sadaka emu 
yatukiriza okutūsa emirembe gyo- 
15 na abatukuzibwa. Era Nomwoyo 
Omutukuvu ye mujulirva gyetuli : 
kubanga bwamala okv ogera nti 
i Eno ye ndagāno gyendiragāna 
nabo 
Oluvanyuma lwenaku ziri, bwa- 
yogera Mukama ; 
Nditeka amateka yange ku mu- 
tima gwābwe, 
Era ne ku magezi gäbwe ndiga- 
l wandika ; 
(nalyoka ayogera nti) 
17 Nebibi byābwe nobujemu bwa- 
bwe siribi'jukira nate. 
18 Naye awali oku'gyibwako ebyo, 
Gaya kuwangayo sadaka olwe- 
ibl. 
19 Kale, abolnganda, bwetulina * o. 
bugumu okuingira mu kifo ekitu- 
20 kuvu olwomusai gwa Isa, mu 'kubo 


187 





Aa 37. 
Beh, 13.32 


f Kubal 
28. 3. 


1 Zab. 110. 
1. 
} Kol. 18. 
28, 








































° Ez. 38. 25. 
2 Kol. 7.1. 


Pi KoL 1. 
9; 30. 13. 


r2 Pet. 3. 
9, 21, 14 

t Kubal. 
15. 30. 
Beb. 6. 4. 
t 2 Pet. 2. 
20, 21. 


3 Bas. 1. 
Beb. 12.29. 


Ma. 17. 


2, 6. 

2 Kol. 13.1. 
Y Beh. 2 
3; 12 25. 


3) Kol. JI. 


f) Kol 4. 
9. 


i Mat.5.12 
Bik. 8. 41, 
Yak. 1. 2 
k Mat. 6. 
BW. 


l Bag. 6. 9. 


" Bak. 3. 


24. 

Beb. 9. 15. 
1 Pet. 1. 9. 
| 2 Pet. 3. 


° Kab. 2. 
3,4 

P Bal. 1.17. 
Bag. 3. 11. 


lyeyatukubira, 'erigya era e'damu, 
eriita mu 'gigi, gwe mubirigwe; 

21 era (bwetulina) kabona omunene 

22 afuga enyumba ya Katonda ; ”tu- 
semberenga nomwoyo ogwamazi- 
ma #olwoku'kiriza okutiikirira, emi- 
tima gya fe nga gimānsirwako oku- 
'gyamu omwoyo omubi, ° nemibiri 
Rya'fe nga ginazibwa nama’zi ama- 

23 lungi : tunyweze okwatulanga e'su- 

24 bi Iya'fe obutasagasagana; kuba- 
nga reyasūbiza mwesigwa: era 
tulowozaganenga 'fe'ka na 'fe'ka 
okukubirizanga okwagala nebiko- 

25 lwa ebirūngi; obutalekanga kuku- 
ng'ana wamu, ngabalala bwebaisa, 
naye nga tubūlirira ; era nga twe. 
yongeränga (okukola ebyo) bwetuti, 
nga bwemulaba ”olanaku luli nga 
lunätera okutūka. 

26 Kuba?bwetugendereraokwondna 
t nga tumaze okuwebwa okutegera a- 
mazima, tewasiga'deyo nate sadaka 
olwebibi, wabula okulindirira nobuti 

27 omusingo, #nobukambwe obwo- 
muliro ogugenda okwoakya abalabe. 

28 Anyoma amateka ga Musa afa awa- 
tali kusisirwa 9 olwabajulirwa a- 

29 babiri oba basatu: mulowoza mu- 
tya, Yokubonerezebwa oyo kwali- 
sanyizibwa kulyenkana wa okusinga 
okuba okubi eyalinyiririra dala O- 
mwana wa Katonda, 7 nalowoza o- 
musai gwendagano ogwamntakuza 
obutaba mutukuvu, 4 nagirira ekye- 

30 'jo Omwoyo owekisa ? Kubanga tu- 
mamanşi oyo eyayogerå uti è E- 
sEWANGG lyānge, 'nze ndiwalana. 

ra natenti c Mukamaalisalira omu- 

31 sango abantnbe. d4(kigambo) Ph 
ntisa okugwa mu mikono gya Ka- 
tonda omulamu. 

32 Naye mu'jukire enaku eze'da, 
e bwemwamala okwakirwa, zemwa- 

mikiririzamu /okufuba okunene 

33 okwebibonobono; olulala bwemwa- 
fuka 7 ekyerolerwa olwebivume no- 
kulaba enaku; olnlala, bwemwa- 
'sckimu nabo abākolerwa ebyo. 

31 Kubanga mwasäsira abasibe, era 
Wa da ena nesanyu okunya- 
gibwako ebintu bya'mwe, nga mu- 
tegêra nga kmulina 'mwe'ka ebi- 
ntu ebisinga obuliingi era ebyolu- 

35 berera. Kale temusūlānga bugu- 
mu bwa'mwe, obuliko empra ene- 

36 ne. l Kubanga mwetāga okugumi- 
kiriza, bwemulimala okukola Kato- 
nda byayagala mulyoke ™ muwe- 
bwe ekyasiibizibwa. 

37 nKubanga wakyasiga'deyo aka- 

sera katono nyo, "Aja alitūka, 
'gő talirwa. 
38 Naye Pomutiikirivu wange aliba 
mulamu lwa ku'kiriza: 
Era bwa'dayo enyuma, ememe 
yange temusanyukira. 
39 Naye 'fe tetuli ba ku'da nyuma 


ABAEBULANIYA. 


10. 21—11. 16. 





mu kuzikirira, naye tuli ba ” ku'ki- 
riza olwokulokola obalamu. 

11 Oku'kiniza kye kinyweza ebisū- 

birwa, kye kitegereza dala © ebi- 


2 gambo ebitalabika. Kubanga aba- |: 


8 ka'de bategerezwa mwokwo. O- 
lwoku'kiriza tutegera ®ngebintu 


byona byakolebwa kigambo kya |? 


atonda, era ekirabika kyekyava 
kirema okukolebwa okuva mu bi- 
4 rabika. Olwoku'kiriza “Abiri ya- 
wa Katonda sadaka esinga obulū- 
ngi okukira eya Kaini, eyamutege- 
zesa okuba nobutiikirivu, Katonda 
bweyategereza ku birabobye: era 
olwokwo newakuba'de nga yafa 
5 dakyayogera. Olwoku'kiriza ° E- 
noki yatwalibwa obutalaba kufa; 
natalabika kubanga Katonda ya- 
' mutwala: kubauga bweyali nga 
tanatwalibwa yategezebwa okusi- 
6 mibwa Katonda: era awataba ku- 
'kiriza tekiinzika kusimibwa: ku- 
banga a'ja eri Katonda kimugwa- 
` nira oku'kiriza nga wali, era nga 
ye mugabi wempera eri abo aba- 
7 munonya. Olwoku'kiriza /Nuwa, 
bweyalabulwa (Katonda) ku biga- 
mbo ebyali bitanalabika, natya bu- 
lingi nasiba eryato olwokulokola 
enyumbaye; kyeyava asalira Ensi 
omusango, nafuka omusika wobu- 
8 tūkirivu obuli mu kn'kiriza. Olwoku- 
'kiriza í Ibulaimu, bweyaitibwa, nä- 
wulira nokugenda nagenda mu kifo 
kyeyali agenda okuwebwa okuba o- 
busika ; navayo nga tamanyi gyage- 
9 nda. Olwoku'kiriza nābérāuga o- 
mugenyi munsi eyasibizibwa, nge. 
tali yiye, #ngasula mu wema wa- 
mu ne Isaka ne Yakobo, basika 
10 ba'ne abokusiibizibwa okwo: kuba- 
nga yalindirira ? ekibuga kiri ekiri- 
na emisingi, œ Katonda kyeyakuba 
kyeyazimba. Olwoku'kiriza era ne 
11 ” Sala ye nyini nawebwa amanyi o- 
kuba olubuto newakuba'de nga ya- 
li aitiri'de (okuzala), kubanga oyo 
o eyasiibiza yamulowöza nga mwe- 
12 sigwa: era kyebāva bazalibwa (oyo) 
omu era Peyali ngafu'de, ” abali 
ngemunyenye ezomu'gulu obungi, 
era ngomusenyu oguli ku ‘tale lye- 
nyanja ogutabalika. 
3 Abo bona biifira mu ku'kiriza, nga 
tebawere'dwa ebyasibizihwa, naye 
# nga babirengerera wala, era nga ba- 
biramusa, era! nga batula nea bage- 
14 nyieraabatambuze kunsi. Kubanga 
abogera bwebatyo bolesa nga beno- 
15 nyaensieyobutaka. Era singa ba'ju- 
kira (ensi) eri gyebavamu, bandiba- 
16 'de ne'banga oku'dayo. Naye ka- 
kano begomba (ensi) esinga obuli- 
ngi, ye yomu'gulu: Katonda kyava 
alema okuk watibwa ensonyi kulwa- 
bo, “okuitibwanga Katonda wā- 


/Lub. € 
13, 2 


#Bal 319 


i Lub. 2 
1,4 
Bik. 7.24 


è Lud 12 
83 1343, 
18; AA 


11. 17—12. 1. 


e kubanga yabatekeratekera e- 


17 Olwoku'kiriza YIbulaimu, bwe- 
yakemebwa, näwayo Isaka: era e- 
yawebwa ebyasūbizibwa nesanyu 
yali agenda ¥ okuwayo omwanawe 

18 eyazālibwa omu ye'ka; eyagambi- 
bwa nti 3 Mu Isaka eza'deryo mwe- 

19 rinaitirwanga : bweyalowoza nga 
Katonda ainza okuzūkiza mu bafu 
era; era mweyamuwerwa mu kifa- 

20 nanyi. Olwoku'kiriza “Isaka ya- 
sabira omukisa Yakobo ne Esau, 
era mu bigambo ebyali bigenda o- 

21 kuja. Olwoku'kiriza Yakobo, bwe- 
yali agenda okufa, b yasabira omu- 
kisa abana ba Yusufu bombiriri; 
c nasinza maakulan ye) ku musa 

29 gwomu gogwe. Olwoku'kiriza 4Yu- 
sufu, bweyali nganatera okufa, na- 
yogera ku kuvayo kwabana ba Isi- 
raeri; nälagira ebyamagumbage. 

23 Olwoku'kiriza “Musa, bweyazāli- 
bwa, abaza'debe nebamukwekera 
emyezi esatu, kubanga bamulaba 
nga mulingi; nebatatya /kiragiro 

24 kya kabaka. Olwoku kiriza 9 Mu- 
sa, bweyakula, nagana okuitibwa- 
nga omwana wa muwala wa Falao; 

25 i ugasinga okwagala okukolebwa- 
nga obubi awamu nabantu ba Ka- 
tonda okukira okubanga nokwesi- 
ma okwekibi oku'gwawo amangu; 

26 ngalowoza kekivume kya Masiya 
okuba obuga'ga obusinga ebintu 
Byemisiri: kubanga yekaliriza e- 


127 mperaeyo. Olwoku'kiriza ! naleka 


Misiri, nga tatya busingu bwa ka- 
baka: kubanga yagumikiriza nga- 
28 laba oyo atalabika. Olwoku'kiriza 
m yakola Okuitako nokumansira o- 
musai, eyazikiriza ababeryeberye 
29 aleme okubakomako. Olwoku'ki- 
riza " nebaita mu Nyanja Emyufu 
nga ku lukalu: Abamisiri bwebā- 
gezako okukola bwebatyo nebasā- 
30 nyizibwawo. Olwoku'kiriza 9 bu- 
gwe Weyeriko nāgwa, bweyamala 
31 okwetololwa enaku omusānvu. O- 
Iwoku'kiriza ? Lakabu omwenzi o- 
yo teyazikiririra wama nabo abata- 
gonda, ” bweyasembeza abake' si e- 
32 mirembe. Njogere ki nate? Ku- 
banga e'banga linanzi'gwako bwe- 
nayogera ku “Gideoni, ' Balaki, 
“ Samusoni, © Yefusa; kun y Dandi 
33 ne z Samuwiri ne bana'bi: olwoku- 
'kiriza abo be bawangula obwaka- 
baka, be bākola ebyobutukirivu, be 
34 a bafuna ebyasubizibwa, be b bābu- 
niza obumwa bwempologoma, be 
c bāzikiza amānyi gomuliro, be 4ba- 
'duka obwogi bwekitala, be < bawe- 
bwa amānyi okuva mu bunafu, be 
bafuka abazira mu ntalo, be /bago- 
35 ba e'gye lyabamawänga. v Abaka- 
zi nebawebwa abafu babwe mu ku- 
zūkira: nabalala inebai'ganyiszi- 


ABAEBULANIYA. 





bwa, nga tebaganya kununulibwa, 
balyoke bawebwe okuzūkira okusi- 
36 nga obulūugi: nabalala nebakeme- 
bwa nga badiilirwa era nga bakubi- 
bwa, era nate knga basibibwa ne- 
37 batekebwa mu komera : 


l bākubi- | 2 


189 


bwa amainja, basalibwamu nemisu- | 37. 1 


meno, bakemebwa, ba'tibwa neki- 
tala: ” batambulanga nga bamba- 
'de ” amaliba gendiga nagembuzi ; 
nga balekebwa, nga babonyabonye- 
zebwa, nga bakolwa obubi [ensi 

38 betasanira |, nga bakyamira mu ma- 
lingu ne ku nsozi ne “mu mpuku 

39 ne mu bunya obwensi. Nabo bona, 
bwebamala okutegezebwa olwoku- 
'kiriza kwabwe, nebatafuna ekya- 

40 subizibwa. Katonda bweyatulabira 
e'da 'fe ekisinga obulungi, bo bale- 
me okutikirizibwa 'fe nga tetuli- 
wo. 


1 KALE na fe, bwetulina olufu lwa- 
bajulirwa olwenkana awo olu- 
twetolo'de, twambulenga buli ekizi- 
towa nekibi ekyega ta na'fe, 4 tu- 
'dukanênga nokugumikiriza okuwa- 
kana okuteke dwa mu maso ga 'fe, 
8 nga tutunulira Isa ye' ka omuknlu 
woku'kiriza kwa fe era omutukiriza 
wakwo, >olwesanyu eryatekebwa 
mu masoge eyagumikiriza omusa- 
Jaba, nganyoma ensonyi, € nåtūla 
ku mukono ogwadyo ogwentebe ya 
8 Katonda. Kubanga 4 mumulowoze 
oyo eyagumikiriza empaka embi e 
zenkava awo ezabakoln ebibi kubo 
be nyini, “mulemenga okukowa, 
nga mu'dirira mu meme za'mwe. 
47 Temunawakana okutusa ku musai 
5 nga mulwana nekibi : era mwerabi- 
'de jekigambo) ekibūlirira, ekyoge- 
ya na 'mwe ngabana nti 
7.Mwana wange, tonyomanga ku- 
kanga'vula kwa Mukama, 
'$0 to'diriranga bwakunenyānga; 
6 Kubanga i Mukama gwayagala a- 
mukanga'vula, 
Era akuba buli mwana gwa kiri- 


za. 

7 k Olwokukanga vulwa kyemunāvā- 
nga mugumikiriza; Katonda aba- 
kola ngabana; kuba mwana ki ki- 

8 tawe gwatakanga vula? Naye bwe- 
munaberanga awatali kukanga vu- 
lwa, bona kweba'sekimu, muli be- 

9 bolereze, 'sn si bana. Nate twali- 
na bakita'fe abomubiri gwa'fe aba- 
tukanga'vulanga, netuba'sangamu 
ekitibwa: tetulisinga nyo kugonde- 
ranga ' Kitawe wemyoyo, netuba 

10 abalamu ? Kubanga bo batukanga- 
vuliranga enaku si nyingi nga bwe- 
bayagalanga; naye vyo (atukanga- 
'vula) olwokugasa, ™ tulyoke tu'se- 

11 kimu obutukuvubwe. Okukanga- 
vulwa kwona mu biro ebya kakano 
tekufanana nga kwa sanya wabula 


" Zek.13.4. 


° 1 Banek. 
18. 4; 19. 9. 


41 Kol. 9. 
24. 
Baf. 3. 13, 
14 


41 Pet. 1. 
11. 


aa 110. 
Beb. 1. 3, 
13. 

d Mat. 10. 
24, 25. 
Yok.15.20. 
“ Bag. 6. 9. 


S Beb. 130. 
32-34. 


7 Yob. 5. 
17. 

Nge, 3. 1). 
1: Zab. 94. 
12; 119. 75. 
Nge. 3. 12. 
Yak. 1. 12. 
Kub. 3.19. 


k Ma R. 5. 
2 Sam. 7. 


14. 
Nge. 13.24. 


t Yob. 12. 
10. 


m Lev. 19, 
2 

1 Pet. 1.15, 
18. 





18, 


t Zab. 102. 


28. 

Mat 24.35. 
2 Pet. 3.10. 
Kub. 21.1. 


ABAEBULANIYA. 


kwa naku: naye oluvanyuma ku- 
bala " ebibala ebyemirembe eri abo 
abaigirizibwa mwokwo, bye byobu- 

12 tūkirivu. Kale ° mugololenga emi- 
kono egirenge'ja, namavivi agako- 

I3zimba; era Pmukubirenga ebi- 
gere bya'mwe amakubo amagolo- 
kofu, awenyera alemenga okugava- 
mu, naye ” awonenga buwonji. 

14 #Mugobererênga emirembe eri a- 
bantu bona, nobutukuvu, !awatali 


15 obwo siwali aliraba Mukama: nga| 


mutunulira nyo walemenga okuba 
omuntu yena awebuka mu kisa kya 
Katonda ; “ekikolo kyona ekyoku- 
kawa kiremenga okuloka nokubera- 
likiriza, era nekigwagwawaza aba- 
16 ngi; © walemēnga okubera omwe- 
nzi, oba atatya Katonda, nga Esau, 
veyatiinda obusikabwe ye olwaka- 
17 wūmbo ke'mere akamu. Kubanga 
mumanyi nga era oluvanyuma 
z bweyayagala okusikira omukisa, 
naganibwa (kubanga teyalaba 'bā- 
nga lya kwenenyezamu |, newaku- 
ba'de nga yagunonya nyo nama- 


ziga. 

18 Kubanga temn’ze ku 2 (lusozi) o- 
lukwatibwako era olwaka nomuli- 
ro, neri ekizikiza ekiku'te zipizigi, 
ne kibuyaga, noknvuga kwekonde- 

19 re, ne'dobozi lyebigambo ; abaliwu- 
lira > nebegairira obutayongerwako 

20 kigambo lwa kubiri : kubanga teba- 
kiinza ekyalagirwa nti c Newakuba- 
“de nekisolo bwekikoma ku lusozi, 

21 kirikubibwa amainja : 4 nebyalabi- 
ka byali bya ntisa bwebiti Musa 
nokugamba nagamba nti Nti'de nyo 

22 era nkankanye: naye mu'ze “ku 
lusozi Sayuni, ne /ku kibuga kya 
Katonda omulamu, Yerusalemi e- 

23 kyomu'gulu, neri Yobukumi bwa 
bamalaika, eri ekung'aniro ede- 
ne era ekanisa i eyababeryeberye 
k abawandikibwa mu gulu, neri 
Katonda Omulamuzi wa bona, neri 
emyoyo gyabatūkirivu !? abatakirizi- 

24 bwa, neri Isa "rm omubaka wendaga- 
no empva, neri ” omusai ogwoku- 
mansira ogwogera ebirūngi okusi- 

25 nga ° ogwa Abiri. Mwekūme obu- 
tagānānga ayogera. Kubanga bali 
P bwebatalokoka, bwebamugana o- 
yo eyabalabula ngaima munsi, 'fe 
abakuba amabega oyo (atulabula) 
ngaima mu 'gulu tulisinga nyo (o- 

26 butalokoka): reyakankanya ensi 
ne'dobozirye mu biro biri: naye ka- 
kano yasūbiza, ngayogera nti ¢ E- 
kyasiga'de omulindi gumu ndinye- 
mya; si nsi yo'ka, naye era ne'gulu. 

27 Nekyo, nti Ekyasiga'de omulindi 
gumu, kitegeza 'oku'gyibwawo 
kwebyo ebikankanyizibwa, ngebya- 
kolebwa, ebitakankanyizibwa bi- 

28 ryoke biberewo. Kale, bwetuwe- 
bwa obwakabaka obutakankanyizi- 


bwa, tubenga nekisa, kituwerezese 
okuwereza okusimibwa Katonda 
29 nokwegendereza nokutya: kubanga 
u Katonda wa'fe gwe muliro ogwo- 


kya. 
1 3 a OKWAGALA aboluganda kube- 
2 rengawo. © Temwerabiranga 
kusembeza bagenyi: kubanga o- 
lwokwo c.waliwo abasembeza bama- 

8 laika nga tebamanyi. 4Mu'jukire- 
nga abasibe, ngabasibirwa awamu 
nabo ; (era) nabalaba enakn, kuba- 

4 nga na'mwe muli mu mnbiri. O- 
kufnmbiriganwa kwa kitibwa eri 
bona, nekitinda kirongofu: kuba- 
nga “ abakaba nabenzi Katonda ali- 

5 basalira omusango. Muberenga ne- 
mpisa eyobutagalanga bintu ; /bye- 
mulina bibamalenga: kubanga ye 
uyini yagamba nti 0Sirikuleka na 
katono, 's6 sirikwabulira na kato- 

6no. Nokwang'anga netwang'anga 
okwogera nti 

ti Mukama ye mubezi wange; si- 
ritya: 
Omuntu alinkola ki ? 

7 Mu'jukirenga abo abibafuga, a- 
bababilira ekigambo kya Katonda ; 
era nga mutunulira enkomerero ye- 
mpisa zābwe, £ mugobererenga o- 

8 ku'kiriza kwabwe. ¿Isa Masiya jo 
ne lero aba bumu nokutiisa emire- 

9 mbe nemirembe.  Temutwalibwa- 
twalibwanga na kuigiriza okwenge- 
ri enyingi okugya: kubanga kirii- 
ngi omutima okunywezebwa neki- 
sa; 'sa "si (kunywezebwa na mpi- 
sa) ezokulyanga, ezitagasa abo aba- 

10 zitambuliramu. 'Tulina èkyoto a- 
bawereza (ebyomu) wema kyebata- 
11 lagirwa kulirangako. Kubanga 
o ebisolo biri, ebitwalibwamu omu- 
sai gwabyo kabona asinga obukulu 
mu kifo ekitukuvu olwekibi, emibi- 
ri gyabyo gyokerwa bweru wa lusi- 
12 sira. Era ne Isa kyeyava 7 abona- 
bonera ebweru wa wankaki, alyoke 
atukuze abantu nomusaigwe ye. 
13 Kale tufulume 'okugenda) gyali e- 
bweru wolusisira nga twetise ” eki- 
14 vumekye. Kubanga ? wano tetuli- 
na kibuga ekiberera, naye tunonya 
15 ekigenda oku'ja. Kale t mwoyo tu- 
wereyo eri Katonda bulijo " sadaka 
eyetendo, kye kibala ekyemimwa 
16 egyatula eri erinyalye. Naye *o- 
kukola obulūngi nokukanya temwe- 
rabiranga: kubanga Y sadaka eziri 
ngezo zisanyusa nyo Katonda. 
17 # Muwnlirēnga abo ababafuga mu- 
bagonderenga: kubanga “abo ba- 
tunula olwobulamu bwa mwe, n 
baliwoza bwebakola ; balyoke 
kolenga bwebatyo nesanyu ’sō si na 
kusinda: kubanga ekyo tekyandi- 
gasi za 'mwe. 


18 >Mutusabirenga: kubanga tuma- 


a NGA 


12. 12—13. 18. 





g 

R 
a 
4 


AI 
er 
o FEE p 


Pr 


aP 


A" on 
ger 


a? 


Pa 
Zon Ryo” 


PE SA Eg! 
PM peg PSR 
pu sap BIS 


” 
g 
T 
R 


BLF 
Epari 
= A 


E 


. rezga apa 

KITANDA 

y3 JA B g i 
E a 


8 
> 


KIE 
Pun 
Ka 





18. 19—1. 26. 


nyi'de dala nga talina “omwoyo o- 
muliingi, nga twagala okubanga 
19 nempisa eningi mu byona. Era 
okusinga enyo mbegairira okuko- 



















d 
ja Kie langa bwemutyo, ndyoke nkomeze- 
KIS bwewo mangu gyemuli. 

.|20 Naye Katonda owemirembe, 4 e- 
TEAN. yakomyawo mu bafu ° omusūmba 
33, 14. plisa i omukula /olwomusai o- 
1 bet. 2 gwendagāno eyolubērera, ye Mu- 
JZek 9.1). 21 kama wafe Isa, s abatūkirize mu 
f 2 Bas. ? buli (kigambo) kirangi okukolānga 
rsi byayagala, í ngakolera mu'fc ekisi- 
í Baf. 2. 13. mibwa mu masoge, kubwa Isa Ma. 
a Bik, 12. 1 a YAKOBO, omu'du wa Katonda ne 
17; 15. 13. Mukama (wa'fe) Isa Masiya, eri 
Bas. 1.1.) ë ebika ekumi nebibiri ebyasāsāna, 

mbalamusi'za. 
> Mat.s. | 2 >Mulowozenga byona okuba esa- 
Deri nyu, baganda bange, bwemunagwa- 
1 Pet. 4. nga mu kukemebwa okutali kumu; 
13, 16. 3 nga mutegera ngokugezebwa kwo- 
ku'kiriza kwa'mwe kuleta okugu- 
4 mikiriza. Era omulimu gwokugu- 
mikiriza gutiikirirenga, mulyoke 
mubere abatukirira, abalina byona, 
abatawebuka mu kigambo kyona. 
e) 5. Naye tobanga omuntu yena ku- 
3. 9, 11, 12 'mwe awebuka mu magezi, 4 asa- 
Tati T| benga Katonda awa bona obuta'ma 
TON 'soa takayuka; naye <'aliwebwa. 
e Yer. 


6/ Naye asabenga mu ku'kiriza, nga 
taliko kyabusabusa: kubanga abū- 
sabiisa afanana nge'jengo eryenya- 
nja eritwalibwa nempewo nerisii- 
7 kundibwa. Kubanga omuntu oyo 
talowozanga ngaliwebwa ekintu 
8 kyona eri Mukama (wa'fe); omuntu 
owemyoyo ebiri, atanywera mu ma- 
~- kuboge gona. 

9 Naye owoluganda omukopi ye- 
10 nyumirizênga olwobukulubwe : era 
nomuga'ga (yenyumirizenga) olwo- 


# Zab. 37 kukopiwalakwe: kubanga Jali'gwi- 
2; 90:56: | wo ngekimuli kyomu’do. Kubanga 
103. 13. enjuba evayo nomusana omungi 
aa WA newotosa omu'do; nekimuli kya- 
ii gwo nekigwa nobuliingi bwekifana- 
nyi kyagwo nebubula: era nomu- 
ga'ga bwatyo bwaliwotoka mu ku- 
tambulakwe. 
ja ob. 5 i Alina omukisa omuntu agumiki- 
Nge. 3. 1), riza okukemebwa : kubanga bwali- 
Vuan mala okusimibwa aliwebwa 4 engule 
z2 Tim.4 | eyobulamu, !(Mukama wafe) gye- 
- | 13 yasūbiza abamwagala. Omuntu 
KA yena bwakemebwanga, tayogeranga | 26 kwe. 
09. nti Katonda yankema: kubanga 


YAKOBO. 





siya; awebwenga ekitibwa emire- 

mbe nemirembe. Amina. 

22 Naye mbabūlirira, sboluganda. 
mugumikirizenga ekigambo ekyo- 
kubilirira: kubanga mbawandiki- 

23 'de mu bigambo bitono. Mumanye 
nga muganda wa'fe Timoseo yate- 
bwa; bwali'ja amangu, ndibalabira 
wamu naye. 

24 Mulamuse bona ababafuga, naba- 
tukuvu bona. Abomu Italiya baba- 
lamusi'za. 

25 Ekisa (kiberenga) na'mwe 'mwe- 

na. Amina. 


EBALUWA YA YAKOBO 


ERI EKANISA ZONA. 


Katonda takemeka na bubi, era ye 
14 ye nyini takema muntu yena: naye 
uli muntu akemebwa, ngawalulwa 
nokwegombakwe ye nasendebwase- 

15 ndebwa. Okwegomba okwo neku. 
lyoka kuba olubuto nekuzala okwo- 
nona: nokwonona okwo, bweku- 
mala okukula, ” nekuzala okufa. 
16 Temwerimbalimbanga, baganda ba- 
17 nge abagalwa. Buli kirabo kirangi 
na buli kitone kitūkirivu kiva wa- 
'gulu, nga ki'ka okuva eri Kita 'fe 
owebyāka, * atainza kuba na kufu- 


kafūka newakuba'de ekisikirize e- | Z 


18 kyokukyuka. ?Olwokutesakwe ya- 
tuzala nekigambo ekyamazima, tu- 
lyoke tubere Pngomwaka omube- 
ryeberye ogwebitondebye. 

(Ekyo) mukimanyi, baganda ba- 
nge abagalwa. Naye buli muntu 
aberenga mwangu wa kuwulira, 
talwêngawo okwogera, “alwêngawo 
20 okusunguwala: kubanga obusingu 

bwomuntu tebukola butikirivu bwa 
21 Katonda. Kale “mutekenga wala 

obugwagwa bwona nobubi obnsu- 
'kiri'de, mutolenga nobuwombefu 
ekigambo ekisigibwa " ekiinza oku- 
22 lokola obulamu bwa'mwe. Naye 
w muberenga bakozi ba kigambo, 
'so si bawulizi buwulizi, nga mwe- 
23 rimbalimba. Kubanga Y omuntu 
yena bwaba omuwulizi wekigambo, 
'songa si mukozi, oyo afanana ngo- 
muntu eyeraba amaso agobuzalira- 
24 nwabwe mu ndabirwamu: kubanga 
yeraba nagenda, amangwago neye- 
25 rabira bwafananye. Naye atunula 
mu mateka amatūkirivu age'dembe 

nanyikiriramu, nga si muwulizi e- 

yerabira naye mukozi akola, Soyo 

anawebwanga omukisa mu kukola- 
Omuntu yena bweyerowoza 
nga wa dini, 4 bwataziiza lulimirwe, 


19 


191 


? Yer. 2 3, 


r Nge. 10. 
19. 

#Nge 16. 
442, 

t Bak. 3. 8. 


“Bal 1. 
16. 

Bef. 1. 13. 
Tit. 2, 11. 
“ Mat, 7. 
21. 

Luk. 31. 
29. 

Bal. 2. 13. 


” Luk. 6. 
47 neb. 


# Yok. 13. 
17. 


a Zab. 4. 
13; 39. 1. 





6 Ta. ). 16, 
17; 58. 6, 7. 
Mat. 25. 
38 


€ Bal. 12. 2. 


11 Yok. 3. 
18. 





pa a e a e a aaa aaa aaa a aaa A a gana ung 


192 


YAKOBO. 


naye nga yerimba omutimagwe, e- 
27 dini yoyo teriko kyegasa. Edini 
enongofu eterimu ko mu maso ga 
Katonda Kita'fe yeno, > okulambu- 
langa abafuzi ne ba'na mwandu mu 
bunaku bwabwe, “nokwekiimanga 
obutaba na mabala agomunsi. 


Baganda bange, temubanga na 
ku'kiriza kwa Mukama wa'fe Isa 
Masiya owekitibwa 1 nokusosolanga 

2 mu bantu. Kubanga bwaingira mu 
kung'aniro lya'mwe omuntu alina 
empeta eya zabu ayamba'de ebyo- 
buyonjo, era nomwavu ayamba de 
3 enzina naingira, na'mwe nemwani- 
riza ayamba'de ebyambalo ebyobu- 
yonjo, nemwogera nti 'Gwe tila 
wano. dwa ingi era nemugamba 
omwāvu nti 'Gwe imirira eri, oba 
tūla wansi awali akatebe kebigere 
4 byange; nga temwawukanye mu- 
'mwe 'mwe'ka, nemufuka abasazi 
5 bensonga abebirowozo ebibi? Mu- 
wulire, baganda bange abagalwa; 
bd Katonda teyalonda abalina obwa- 
vu bwomunsi (okuberanga) nobu- 
a'ga obwoku'kiriza, nokusikira o- 
wakabaka < bweyasiibiza abamwa- 

6 gala? Naye 'mwe mwanyoma o- 
mwavu. Abaga'ga sibe babajoga 
4 nebabawalula be nyini awasalirwa 
Temisango? Sibe bavuma erinya 
8 edungi lyemuitibwa? Naye bwe- 
mutukirizanga eteka lino eriri nga 
kabaka (wamateka), nga bwekya- 
wandikibwa nti“ Oyagalanga muntu 
mu no nga bweweyagala we'ka, mu- 

9 kola buliingi. Naye bwemunāsoso. 
langa mu banta, nga mukoze kibi, 
nemusingibwa amateka ngabono- 

10 nyi. Kubanga omuntu yena bwa- 
kwatinga amateka gona, naye naso: 
bya mu limu, /nga'ziza omusango 

11 gwa gona. Kubanga oyo eyayogera 
nti 9 Toyendanga, ate yayogera nti 
Totanga. Kale bwotoyenda naye 
no'ta, ngofūse mwononyi wamate- 

12 ka. Mwogerenga era mukolenga 
bwemutyo ngabagenda okusalirwa 
omusango namateka age'dembe. 

13 Kubanga i omusango tegubako ku- 
sasirwa eri atasasira : 4 okusasira 
kujaguliza ku musango. 

14 Kigasa kitya, baganda bange, o- 
muntu bwayogera ngalina oku'ki- 
riza, naye nataba na bikolwa? Oku- 
'kiriza okwo kuinza okumulokola ? 

15 Bwewabawo owoluganda omusaja 

- oba mukazi nga bali bwerere, nge- 

16 'mere eya buli lunaku tebamala. era 
lomu ku'mwe bwabagamba nti Mu- 
gende nemirembe, mubugume, mu- 
'kate, naye nemutabawa omubiri 

17 byegwetāga; kigasa kitya? Era 
noka'kiriza bwekutyo, bwekutaba.- 
ko bikolwa, kwo'ka nga kufu'de. 

18 Naye omuntu alyogera nti 'Gwe 





olina oku'kiriza, nange nina ebi- 
kolwa: ndaga oku kirizakwo awa- 
tali bikolwabyo, nange olwebikolwa 
byange ndikulaga oku kiriza (kwa- 
19 nge). O'kiriza nga Katonda ali 
omu; okola bulungi: era ne base- 
20 tani ba'kiriza, nebakankana. Naye 
'oyagala okutegera, 'gwe omuntu 
atalimu, ngoku'kiriza awatali biko- 
21 ìwa tekuliko kyekugasa? Ibulaimu 
jaja wa'fe teyawebwa butiikirivu 
lwa bikolwa, k m yawayo 
22 Isaka omwanawe ku kyoto? Olaba 
n ngoku'kiriza kwakolera wamu ne- 
bikolwabye, era oku'kirizakwe kwa- 
23 tūkirizibwa olwebikolwabye: ekya- 
wandikibwa nekitukirira ekyogera 
nti ° Ibulaimu na'kiriza Katonda, 
nekumnbalirwa oknba obutūkirivu; 
naitibwa ? mukwāno gwa Katonda. 
34 Mulaba ngomuntu awebwa obutū- 
kirivu lwa bikolwa, 'so si Iwa ku- 
25 'kiriza kwoka. "Era ne Lakabu 
omwenzi bwatyo teyawebwa butū- 
kirivu lwa bikolwa, kubanga yase- 
mbeza ababaka, nabaisa mu 'kubo 
26 edala? Kuba ngomubiri awatali 
mwoyo bweguba ngagufu'de, era 
noku'kiriza bwekutyo awatali biko- 
lwa nga knfu'de. 


3 a TEMURERANGA baigiriza bangi, 
bagauda bange, Unga mumanyi 
nga tulisalirwa omusango inga 
2 obunene. Kubanga “mu bingi tu- 
sobya 'fena. dOmuntu yena bwa- 
tasobya inn kigambo, “oyo ye mu- 
ntu eyatikirira, ainza okuziiza era 
8 nomubirigwe gwona. Naye /bwe- 
tuteka ebyima ebyembalisi mu mi- 
mwa gyazo ziryoke zituginderenga, 
netuzikyusakyusa era nemibiri gya- 
4 zo gyona. Laba, era namato, ne- 


wakuba'de nga manene bwegatyo, | 


era nga gatwalibwa empewo eza- 
manyi, enkasi entono enyo yega- 
goba yona yona omugoba gyasima 
5mu kwagalakwe. Era 7nolulimi 
bwerutyo kye kitūndu ekitono, ! ne- 
rwenyumiriza ebikulu. Laba, emi- 
ti emingi egyenkani'de awo okwo- 
kebwa nakaliro akatono bwekatyo. 


6 k Nolulimi muliro: ensi eyobubi | 


mu bitundu bya'fe lwe lulimi, lo- 
lwonona omubiri gwona. era olu- 
koleza namuziga webitonde byona, 

7 era olukolezebwa Egeyena. Ku- 
banga buli ngeri eyensolo nenyo- 
nyi nebyewalula nebvebyaaja bifu- 

8 gika era byafugibwa abantu: naye 
olulimi siwali muntu ainza okulu- 
fuga; bubi obutaziizika, = lu'ju'de 

9 obusagwa obu'ta. Olwo lwetute- 
nderezesa Mukama (wa'fe) ye Kita- 
'fe; era olwo lwetukolimiza abantu 

n abakolerwa mu kifananyi kya Ka- 
10 tonda: mu kamwa akamu mwe 
muva okutendereząa nokukolima. 


a Lab. 2 
8, 12. 


“ Beb. 11. 
17. 


° Lah 14 
6. 


Pla 41. 4 


"Ye 21 
Beb. 11. 31. 


Aa . 
4 
p 


PA adii 
am 


"ERs 
p 


” Lub. 1. 
z. 





J=) 


| 


| 8. 11—5. 11. 





° Bag. 6. 4. 


P Bal. 13. 
13. 


r” Baf. 3.19. 
Yak. 1. 17. 


za Kol. 3. 
Bag. b. 20. 


A Zab. 138. 
1 Pet. b. 5. 


i Bef. 4 
27:6. 2). 
1 Pet. 5. 9. 


k 2 Byom. 
15. 2. 


is 1. 16. 


m1 Pet. b. 
6. 







” Bef. 4. 


“ Luk. 6. 


31. 
1 Pet. 2.1. 


37. 
1 Kol 4 6. 


Baganda bange, ebyo tekibigwanira 
11 kubera bwebityo. Ensulo ekulu- 

kuta (ama'zi) amalūngi nagakawa 
12 mu liso erimu? Omutini guinza, 
baganda bange, okubala ezeituni, 
oba omuzabibu okubala etini? 'S6 
ama'zi agomunyo (tegainza) kuva- 
mu malungi. 

o Ani alina amagezi nokutegera 
mumwe? Alagenga mu mpisa e- 
ningi ebikolwabye mu magezi ama- 
14 wombefu. Naye bwemuba ? nobu- 

'gya obukambwe nokuyomba mu 

mutima gwa mwe, temwenyumiri- 

zanga 'so temulimbanga okuziiza 
15 amazima. ” Amagezi gano sige 
ga'ka okuva wa'gulu, naye ga mu- 
nsi, ga buzāliranwa, ga Setani. 
16 Kubanga sawaba obu'gya nokuyo- 
mba, we waba okutabuka na buli 
17 kikolwa ekibi. Naye amagezi aga- 
va wa'gulu okusoka malongofu, na- 
te ga mirembe, mawombefu, ma- 
wulize, aga'ju'de okusasira nebiba- 

la ebiriingi, agatalina kwawula, 'a- 
18 gatalina Pana. Era “ekibala 

ekyobutūkirivu kisigibwa mu mire- 

mbe eri abo abaleta emirembe. 


13 


ExTtaLo ziva wa nokulwana kava 
wa mu'mwe? Si muno, mu kwe- 
gomba kwa'mwe 4okulwāna mu 
2 bitundu bya mwe? Mwegomba 's6 
temulina:mu'ta,era mwegomba,'so 
temuinza kufuna: mulwanaera mu- 
tabäla; temulina kubanga temusa- 
8 ba. > Musaba nemutawebwa, “kuba- 
nga musaba bubi, mulyoke mubikoze 
okwegomba kwa mwe. 'Mweabaka- 
4 zi abenzi, temumanyi #ngomukwa- 
no gwensi bwe bulabe bwa Kato- 
nda? Kale, “omuntu yena bwaya- 
ala okubera mukwano gwensi ye- 
5 fala mulabe wa Katonda. Oba mu- 
lowoza ngekyawandikibwa kyoge- 
rera bwerere ? /Omwoyo gweyatū- 
za mu'fe gwegomba okuleta obu- 
6 gya? Naye yeyongera okugaba eki- 
sa. Kyekiva kyogera nti 9 Katonda 
alwana nabamalala, naye abawo- 
7 mbefu abawa ekisa. Kale mnjemu- 
lukukirenga Katonda; naye tmu- 
Iwanenga ne Setani, naye anaba- 
8 'dukanga. £Musembererenga Ka- 
tonda, naye anabasembereranga 
'mwe. ! Munabenga mu ngalo, aba- 
lina ebibi; era mutukuzenga mu 
9 mitima, abalina ememe ebiri. Mu. 
nakuwale, mukube ebiwêbe, muka- 
be: okuseka kwa'mwe kufike ebi- 
wêbe, nesanyu (lifike) okunaku- 
10 wala. m Mwetowazênga mu maso 
ga Mukama (wa'fe), naye alibagu- 
lumiza. 
n Temwogeragananga bubi, abo- 
luganda. Ayogera obubi ku wolu- 
nda, oba ° asalira omusango owo- 
uganda, ayogera obubi ku mateka, 


11 





YAKOBO. 


era asalira musango mateka: naye 
bwosalira omusango amateka. nga 
toli mukozi wa mateka, wabula o- 

12 musazi womusango.  Fyateka a- 
mateka era omusazi womusango ali 
omu, oyo ainza okulokola nokuzi- 
kiriza: naye 'gwe asalira omusi- 
ngo mu'no 'gwani? 

13 ? Kale 'no 'mwe abogera nti Lero 
oba jo tunagenda mu kibuga gundi, 
tulimalayo omwaka gumu, tuliti- 
nda, tulivisa amagoba: naye nga 

14 temutegera bya nkya. Obulamu 
bwa'mwe buli nga kiki? r Muli lu- 
fu, olulabika akasera akatono, ne- 


15 rulyoka lu 'gwawo: wemwandyoge- | 17 


re'de nti Mukama (wa'fe) bwalya- 
la, tuliba balamu, era tulikola 
16 bwetuti oba bwetuti. Naye kakano 
mwenyumiriza mu kwekulumbaza 
kwamwe: okwenyumiriza kwona 
17 okuli bwekutyo kubi. Kale 5 ama- 
nya okukola obulingi natakola, kye 
kibi eri oyo. 


5 a KALE 'no 'mwe abaga'ga, muka- 
be mulire olwenaku ezi'ja ku- 
2 'mwe. Obuga'ga bwa'mwe buvi- 
nze, b nebyambalo bya'mwe biriri- 
8 'dwa enyenje. Ezābu ya'mwe ne- 
feza zitala'ze; nobutala'ge bwazo 
buliba mujulirwa gyemuli, buli- 
a omubiri gwa'mwe ngomuliro. 
cMwakung'anyiza ebintu mu naku 
4 ezenkomerero. Laba, dempêra ya- 
bakozi abakiingula enimiro za'mwe, 
gyemulyazamanya, ekiba: “nebi- 
wobe byabo abakiingula byaingira 
mu matu ga Mukama Owe'gye. 
5/Mwesanyusa kunsi, nemuwome- 


rwa ebinyumu; mwege'ze'za mu |g. 


mitima gya mwe nga ku lunaku o- 

6 lwokusala. Mwasala omusango o- 
kusinga omutikirivu, nemumu'ta; 
talwana na'mwe. 

7 Kale, aboluganda, mugumikiri- 
zenga okutisa oku'ja kwa Mukama 
(wa'fe). Laba, omulimi alindirira 
ebibala ebyensi ebyomuwendo o- 
mungi, abigumikiririza, okutusa o- 
kuwebwa Yenkuba eya 'dumbi neya 

8to'go. Era na'mwe mugumikirizė- 
nga; munnywezenga emitima gya- 
'mwe: í kubanga oku'ja kwa Muka. 

9 ma (wa fe) kuli kumpi. Temwemu- 
lugunyanga, abolnganda, 'mwe'ka 
na 'mwe'ka, muleme okusalirwa 
omusango: laba, omunsazi wemisa- 

10 ngo aimiri'de ku lu'gi. #Mntwale 
ekyokulabirako, abolnganda, ekyo- 
kubonyabonyezebwa nokugumiki- 
riza, bana'bi abayogeringa mu li- 

11 nya lya Mukama. Laba, ' tubaita 
ba mukisa abagumikirizanga : mwa- 
wulira m okugumikiriza kwa Yobu, 
era mwalaba ? Mukama enkomere- 

ro (bwakola), nga ° Mukama wa 
kisa kingi nokusasira. 





193 


P Nge. Zi. 


1. 
Luk. 12. 
18 neb. 


"Yoh. 77. 
Zab, 102. 3. 
1 Yok. 2 


“ Luk. 12. 
41. 

Yok. 9. dl; 
15. 22. 
Bal. 1. 20, 
21, 32. 


a Nge. 11. 
9x 


Luk. 6. 24. 
1 Tim. 6.9. 


è Mat. 6. 
20. 


# Ma. 11. 
14. 
Yo. 2 B 
i Baf. 4. 5. 


k Beb. 11. 
35 neb. 
l Zab. 94. 


12. 

Mat. 5. 10, 
11; 10. 2. 
m Yob. ). 

21, 22; 2 

] 


0. 
n Yob. 42. 
10 neh. 
° Kubal. 
J4. 18. 
Zab. 103. 8. 






194 


P Mat. 5. 
34 neb. 


? Bof. 5. 
19. 


#Ma'k. 6. 
13; 16. 18. 


A Yok. 3.3, 
Yak. 1. 18. 


"1Kol 33. 
20. 


i2 Tim. 4. 
8. 


27. 
1 Kag. 27. 
Mat.13.17. 


1 PETERO. 





12 Naye okusinga byona, baganda 
bange, Ptemulairanga newakuba' de 
e'gulu, newakuba'de ensi, newaku- 
ba'de ekirairo ekirala kyona: naye 
(ekigambo) kya'mwe wewawo kibe- 
renga wewawo, (nekigambo) kya- 
'mwe siwewawo kiberenga siwewa- 
wo; muleme okugwa mu musango. 

13 Waliwo mu'mwe omuntu ali o- 
bubi? asabenga. Waliwo asanyu- 
ka? raimbenga ebyokutendereza 

14 (Katonda). aliwo mu'mwe omu- 
ntu alwa'de ? aitenga abaka'de be- 
kanisa; bamusabirenga, “nga ba- 
musigako amafuta mu linya lya 

15 Mukama (wa'fe): nokusaba kwoku- 
'kiriza kulirokola omulwa'de, ne 
Mukama (wa'fe) alimuimusa : “era 
obanga yakola ebibi, birimu'gyi- 


i 16 bwako. Kale mwatuliraganenga 
ebibi bya'mwe 'mwe'ka na 'mwe'ka, 

- musabiraganenga, mulyoke muwo- 
ne. “Okusaba kwomuuta omutü- 
kiriva kuinza nyo mu kukola kwa- 


17 
17 kwo. Eriya yali muntu eyakwati- | 2 


bwa byona nga 'fe, ®näsaba nyo 
enkuba ereme okutonya; venkuba 
netatonya kunsi emyāka esatu ne- 

18 myezi mukāga. 7 Nasaba nate; e- 
'gulu neritonyesa enkuba, ensi ne- 
meza ebibala byayo. 

19 Baganda bange, omuntu yena 
mumwe bwakyamanga okuva mu 





6. 12—1. 20. 


mazima, omuntu namala samukyi- | zs. 


90 sa, ategerenga ngakyiisa alina ebibi 
mu bukyamu obwe'kubolye aliro- 
kola obulamn mu kufa, era 3 alibi- 
'ka ku bibi ebingi. 








EBALUWA YA 


EYOLUBERYEBERYE 


PETERO, omutume wa Isa Masiya, 
eri Mabalonde babasasana abata- 
mbuze abomu Ponto, Galatiya, Ka- 

2 priora Asiya ne Bisuniya, € n 

weyasoka okutegera Katonda Ki- 
ta'fe, “mu kutukuza Kwomwoyo, 
olwokugonda “nokumansirwako o- 
musai gwa Isa Masiya: ekisa ne- 
mirembe byeyongerenga gyemuli. 

3 Yebazibwe Katonda era Kitawe 
wa Mukama wa'fe Isa Masiya, /e- 
Yana omuliundi ogwokubiri, ngo- 

usasirakwe okungi bwekuli, tube- 
renga ne'sihi edamu, 9 olwokuzū- 

4 kira kwa Isa Masiya mn bafu, tui- 
ngire mu busika obuta'gwawo, obu- 
talina 'ko, obutawotoka, f obwaba- 

5 terekerwa 'mwe mu ‘gulu, kama- 
nyi ga Katonda begakuma olwoku- 
'kiriza okufuna obulokozi obwete- 
setese okubi'kulibwa mu biro ebye- 

6 nkomerero. !Bwemujaguliza, ne- 
wakuba'de nga mwanakuwazibwa 
mu kukemebwa okutali kumu aka- 
sera akatono kakano, obanga kiba- 

7 gwänira, ™ okugezebwa kwoku'kiri- 
za kwa mwe okusinga omuwendo 
ezabu e'gwawo, newakuba'de ” nge- 
gezebwa mu muliro, ° kulyoke ku- 
labike okuleta etendo nekitibwa no- 
kugulumizibwa Isa Masiya bwali- 

8 bi'kulibwa: P gwemwagala nga te- 
munaba kumulaba : r gwemutalaba 
kakano naye mumu 'kiriza, nemu- 
jaguza esanyu eritayogerekeka, e- 

9 ririna ekitibwa: nga muwebwa +e- 
kyaba kirizisa, bwe bulokozi bwo- 

10 bulamu. Ebyobulokozi obwo ba- 
na'bi abalagulanga ebyekisa ekyali 


PETERO 


ERI EKANISA ZONA. 


i (kigenda oka ya) gyemuli banonya- 

nga nyo nebakeneny : nga 

nonya ebiro bwebiri ka bwebifa- 
nana Omwoyo wa Masiya oyali 
mubo byeyalaga, ngasoka okutege- 
za tebibonobono bya Masiya, ne- 

12 kitibwa ekibigoberera. Nabo ba- 
bi'kulirwa nga “si kulwabwe bo'ka 
wabula kulwa'mwe bawereza ebyo 
byemwaka'ja mubilirwe kakano 
abo ababategeza enjiri mu “ Mwoyo 
Omutukuvu eyatumibwa okuva mu 
'gulu; ybamalaika byebegomba o- 
kulingiza. 

13 Kale ?#musibenga ebim - 
magezi ga'mwe, erp ka ke 
nga, musubirirênga dala ekisa eki- 
ribaleterwa Isa Masiya bwalibi'ku- 

14 libwa; ngabana abagonda, >nga 
temwefananya okwegomba okwe'da 

16 okwomubutamanya bwa'mwe: cna- 
ye ngoyo eyabaita bwali omutaku- 
vu era na mwe muberenga batu- 

16 kavu mu mpisa zona; kubanga 
kyawandikibwa nti 4 Munabanga 
batuknvu; knbanga 'nze ndi mutn- 

17 kuvu. Era bwemumuitanga Kita- 
"mwe, “ asala omusango awatali ku- 
saliriza ngomulimu gwa buli muntu 
bweguli, /mutambulenga nentisa 
mu biro bya'mwe ebyokuba abaise : 


18 nga mumanyi nga temwanunulibwa Be 


na bintu ebi'gwawo, feza oba zibu, 
amu mpisa za'mwe ezitalimu ze- 
19 mwawebwa bajaja ba'mwe; wabu- 


Zab 26 
ls. 53. 2 


= Beb. 11. 
13, 2, a 


”Bik 24 


# Dan 4 


14 
Tet. 3. YA 
luk 32 
34. 


“ Lak 2. 
u 
1 Pas. 5 6, 
8. 


b Bal 122 
” 2 Kol 7. 


1. 

1 Bas. 432 
Beh 1214 
2Pe 111. 
d Lev. iL 
44. 

“< Ma. 10. 
17. 

Bik. 10. 3 
J Beb. 1L 
13. 


ANA UU 
îi Bik. m 


la inomusai ogwomuwendo omu- | ?£ 


ngi. k ngogwomwāna gwendiga o- 
gutaliko bulema newakuba'de e- 


20 'bala, ye Masiya: leyategerebwa || 


m Bag. 44. 


” Baf. 2. 9. 
Beb. 2. 9. 


° Bik. 15. 
9. 


P1 Pet. 3. 
8 


18. 
1 Yok. 3.9. 
t Ts, 40. 6. 


i Zab. 118, 
22 
Bik. 4. 11. 


h Is. 8. 16 


e'da ensi nga tezinatondebwa, naye 
nalabisibwa “ku nkomerero yebiro 
21 kulwa'mwe, aba'kiriza kububwe 
Katonda eyamuzukiza mu bafu 
nnamuwa ekitibwa; oku'kiriza 
kwamwe nokusubira biryoke bi- 
22 berenga mu Katonda. Kubanga 
o mumaze okwetukuza obulamu 
bwa'mwe mu kugondera amazima 
P olwokwagalānga aboluganda oku- 
talinn bunanfusi, m anenga 
mu mutima nokufuba okungi: 
23 rt bwemwazalibwa omulūndi 0- 
kubiri, si na nsigo e gwāwo, wa 
ete'gwawo, *nekigambo kya Ka- 
24 tonda ekiramu ekyoluberera. Ku- 


ga 
Umi gwona (guli) ngomu- 


0, 
Nekitibwa kyagwo kyona (kiri) 
ngekimuli kyomu'do. 
Omu'do guwotoka ekimuli ne- 
kigwa : 
25 Naye ekigambo kya Mukama ki- 
bérera emirembe nemirembe. 
Era ekyo kye kigambo ekyenjiri 
ekyababulirwa. 


KaLe 4 mutekenga wala obubi bwo- 
ma nobukusa bwona nobunanfusi 
nobu'gya nokwogera obubi kwona, 
2 ngabana abawere abaka'ja bazāli- 
bwe, mwegombenga amata ago- 
mwoyo agatalimu bulimba, galyoke 
gabakuze okutuka ku bulokovu; 
8 obanga “ mwalega ku Mukama (wa- 
4 'fe) bwali omulungi: nga mu'ja eri 
oyo, e'jinja edamu, 4 eryaganibwa 
abantu, naye eri Katonda 'donde, 
5 lya muwendo mungi, era na'mwe 
ngamainja amalamu muzimbibwa 
enyumba eyomwoyo okuberanga 
< bakabona abatukuvu, okuwangayo 
J sadaka ezomwoyo, ezisimibwa Ka- 
6 tonda kubwa Isa Masiya. Kuba- 
nga waliwo mu kyawandikibwa nti 
9 Laba, nteka mu Sayuni e'jinja 
ekulu eryokunsonda, e'donde, 
eryomuwendo omungi : 
Era  amu'kiriza talikwasibwa 
nsonyi. 
7 Kale eri 'mwe aba'kiriza omuwe- 
ndo mungi: naye eri abata' kiriza 
i E'jinja abazimbi lyebagana, e- 
ryo lye lyaluka omutwe ogwo- 
kunsonda; 
8 era 
k E'jinja erisitalwako, era olwazi 
olusūla ; 
knbanga besitala ku kigambo nga 
tebagonda: lera kwebatekerwawo. 
9 Naye 'mwe m (muli) 'gwanga 'do- 
nde, #bakabona ba kabaka, kika 
kitukuvu, ° bantu ba nvuma, mu- 
lyoke mubülirënga ebirungi byoyo 
eyabaita okuva mu kizikiza okui- 
ngira mu kutangālakwe okwekita- 
10 lo: Pe'da rbatali 'gwanga, naye 


kakano (muli) 'gwānga lya Kato- 
nda: abali temusasirwa, naye ka- 
kano musasi'dwa. 

11 Abagalwa, mbegairira ngabaise 
nabatambuze, r okwewalānga eri o- 
kwegomba kwomubiri okulwina 

12 nobulamu; #nga mulina empisa 


.za' mwe mu bamawinga eningi, |, 


nga bwebabogerako ngabakola o- 
bubi, pan Ag OYA me) ebi- 
. ringi byebalaba yoke bagulu- 
mize Katonda ku lunaku olwoku- 
labirwamu. 
“Mugonderenga buli kiragiro 
kyabantu kubwa Mukama (wa'fe): 
14 oba kabaka nga yasinga bona; oba 
abamasaza, nga ye batuma * olwo- 
kukanga'vulanga abakola obubi, 
nolwokusimanga abakola obulingi. 
16 Kubanga Katonda bwayagala bwa- 
tyo, 'mwe Y okusirisanga obutama- 
nya bwa bantu abasirusiru nga 
16 mukola obuliingi: 2 ngabe'dembe, 
: "80 si ngabalina e'dembe (lya'mwe) 
olwokukisa obubi, naye ngaba'du 
17 ba Katonda. Mu'sengamu ekiti- 
bwa abantu bona. Mwagalenga a- 
boluganda. a Mutyënga Katonda. 
Mu'sengamu ekitibwa kabaka. 
dò Aba'du, mugonderenga bakama 
(ba'mwe) mu kutya kwona, si ba- 
lungi bo'ka nabawombefu, naye era 
19 nabakambwe. Kubanga kino kye 
c kisimibwa, omuntu bwagumikiri- 
za okuliimwa olwoku'juakira Kato- 
nda, ngabonyabonyezebwa awatali 
20 nsonga. Kubanga bwemukola o- 
bubi nemukubibwa empi, bwemuli- 
iriza, tendo ki? naye bwe- 
mukola obulingi nemubonyabonye- 
zebwa, bwemuligumikiriza, ekyo 
21 kye kisimibwa eri Katonda. Ku- 
banga ekyo kyemwaitirwa, kubanga 
era Masiya yabonyabonyezebwa 
kulwa mwe, d ngabalekera ekyoku- 
labirako, mulyoke mugobererenga 
22 ebigerebye: “atakola kibi, newa- 


13 


18 


kuba'de obukiisa tebwalabika mu Ke 


233 kamwake: /bweyavumibwa, atavu- 
ma nate; bweyabonyabonyezebwa, 


atākānga; naye 7 yewayo eri Oyo | Yok.8 
94 asala omusāngo ogwensonga: ie. $ 


yetika ye nyini ebibi bya'fe mu 


mubirigwe ku muti, fe £nga tu- |4 


maze okufa ku bibi, tulyoke tube- 
renga abalamu eri obutikirivu; 


lokukubibwa kwoyo kwe kwaba- n 


25 wonya. Kubanga ™ mwali mukya- 
ma ngendiga; naye kakano muko- 
myewo “eri omusiimba era omula- 
birizi wobulamu bwa mwe. 


Bwenutyo, 4 abakazi, mugonde- 
renga ba'ba'mwe be nyini; era 
bwewabangawo abata kiriza kiga- 
mbo, balyoke bafunibwenga awa- 
tali kigambo olwempisa zabakazi ; 
2 bwebalaba empisa za'mwe enongo- 





13. 
Yer. 1. 8. 
Yok. 14. L 


“Zab. 119. 
44. 





1 PETERO. 3. 3—4. 11. | 


3 fu ezokutya. b Obuyonjo bwa’mwe 
tebubanga bwa kungulu, obwoku- 
lūka enviri nokunanika ezābu no- 

4 kwambala engoye; naye tomuntu 
owomwoyo atalabika, mu (kyamba- 
lo) ekitayononeka, gwe mwoyo o- 
muwombefu omutêfu, gwe gwomu- 
wendo omungi mu maso ga Kato- 

5 nda. Kubanga bwebatyo e'da era 
nabakazi abatukuvu, abasiibiranga 
Katonda, bwebeyonjanga, nga ba- 

6 gondera ba'babwe be nyini: nga 
Sala bweyawulira Ibulaimu, nga- 
muita omwami: na'mwe muli bana 
boyo, bwemukola obuliingi nemuta- 
tisibwa ntisa yona yona. 

7 Bwemutyo, d abasaja, mubarenga 
nabakazi ba'mwe namagezi, nga 
mu'sangamu ekitibwa omukazi nge- 
kibya ekisinga obunafu, kubanga 
nabo basika ba'na'mwe abekisa e- 
kyobulamu; “okusaba kwa'mwe 
kuleme okuziizibwa. 

8 Ekyenkomerero, 'mwena /mu- 
berenga nememe emu, abasāsiraga- 
na, daja, laa ngaboluganda, *a- 

9 bekisa, abawombefu: £abatawala- 
nanga kibi olwekibi, oba ekivume 
olwekivume; mnaye ekitafanana 
ngebyo, abasabira omukisa; ka- 
banga ekyo kyemwaitirwa, 'mu- 

10 lyoke musikire omukisa. Kuba- 


nga 
m Ayagala okwegomba obulamu, 
Nokulaba enaku eningi, 
n Aziizēnga olulimirwe mu bubi, 
Nemimwagye giremenga okwo- 
gera obuküsa : 
Era yewalenga obubi, akolenga 
obuliingi; 
o Anonyenga emirembe, agigobe- 
rerênga. 
Kubanga amaso ga Mukama (ga- 
li) ku batukirivu, 
P Namatuge (gali) eri okusaba 
kwabwe: 
Naye obwenyi bwa Mukama (buli) 
kwabo abakola obubi. 
rEra ani anabakolinga obubi, 
bwemunanyikiriranga obulūngi ? 
14 £ Naye newakuba'de nga mubonya- 
bonyezebwa olwobutikirivu, muli- 
na omukisa: era 'temutyanga ku- 
tisa kwabwe, 'so temweralikirira- 
15 nga; naye mutukuzenga Masiya 
mu mitima gya'mwe okubera Mu- 
kama (wa'mwe): “nga mwetekate- 
ka bulijo oku'damu buli muntu aba- 
būzānga ensonga eyokusibira okuli 
mu'mwe, naye nobuwombefu noku- 
16 tya: nga mulina omwoyo omuli- 
ngi; olwebyo byebabogererako obu- 
bi, balyoke bakwatibwenga ensonyi 
abavuma empisa za'mwe aningi 
17 ezomu Masiya. Kubanga kye kisi- 
nga obulungi, Katonda bwayagala 
mu kwagalakwe, 'mwe Gkuborya 
bonyezebwa nga mukola obulingi 


11 


12 


18 


18 okusinga nga mukola obubi. 
banga era ne Masiya ” yabonyabo- 
nyezebwa olwebibi omulindi gumu, 
omutūkirivu olwabatali batūkirivu, 
atulete eri Katonda ; #bweya'tibwa 
omubiri, naye ? nāzūkizibwa omwo- 

19 yo; era gweyagenderamu nabilira 

20 emyoyo (egiri) “mu komera, e'da 
abatagonda o. mikiriza kwa Ka- 
tonda bwekwali nga kulindirira 
dmu naku za Nuwa, “eryato bwe- 
ryali nga lik yasibibwa, ama'zi mwe- 
galokolera d(abantu) si bangi, gye 

21 myoyo omunans: era kakano ge 
gabalokola 'mwe “mu kifananyi 
ekyamazima, kwe kubatizibwa, si 
ku'gyawo mpitambi za mubiri, /wa- 

' bula oku'damu okwomwoyo omu- 

22 lingi eri Katonda, olwokuzikira 

kwa Isa Masiya, sali ku mukono 
wadyo ogwa Katonda, bweyamala 
okugenda mu 'gulu ; aika na- 

- balina obuinza nabamasaza bweba- 

tekebwa wansiwe. 


4 KALE kubanga Masiya 4 yabonya- 


mbalenga ebyokulwānyisa gwe 


bonyezebwa mubiri, na'mwe mwa. |7 


mwoyo ogwo; kubanga abonyabo- | & 


nyezebwa omubiri ngamaze okule- 
2 ya ebibi i myos mumale a 
ya'mwe) ebisiga'deyo nga mukya- 

li mu mubiri, si Iwa kwegomba kwa 
as b naye oreo jaran 
8 byayagala. Kubanga ebiro ebyaita 
byainza okutumala okukolinga aba- 
mawanga byebagala, nokutambuli- 
ranga mu bwenzi, ani. aning o- 
kwekamirira omwenge, ebinyamu, 
obutamivu, nokusinza ebifananyi 
4 okwomuzizo: ebyo bye bibewunyi- 
sa kubanga temu'dukana wamu na- 
bo mu bukaba obutalabwanga bwe- 

5 butyo, “nga babavuma: abaliwoza 
ensonga eri oyo eyetesetese d oku- 
sala omusāngo gwabalamu nabafu. 


2 Kols 
14. 


6 Kubanga enjiri kyeyava ebiilirwa | 12 


era nabafu, balyoke basalirwe omu- 
sango ngabantu bwebali mu mubiri, 
naye babere abalamu nga Katonda 
bwali mu mwoyo. 

7 Naye “enkomerero ya byona eri 
kumpi: kale /mwegenderezēnga 

8 mutamirukukenga olwokusaba: yo- 
pasan byona nga mulina okwaga- 
ana 

9 'mwe'ka: kubanga #okwagala ku- 
bi'ka ku bibi ebingi: *nga muse- 


mbezaganyenga ' awatali kwemulu- | 2 


10 gunya: nga buli muntu bweyawe- 
bwa ekirabo, nga mukiwereza 'mwe- 
'ka na 'mwe'ka bwemutyo, ® nga- 
bawanika abalūngi abekisa kya Ka- 


1ł tonda ekitali kimu; omuntn yena |7 
bwayogerānga, (ayognrengn) ngebi- = 


ragiro bya Katonda bwebiri; R0- 


okungi enyo 'mwe'ka na |z. 


muntu yena bwawerezānga, (awe- | 6-8 


rezenga) ngamānyi Katonda gamu- 


4. 12—1. 3. 





.a Pet. 1. 
4. 


“Bik. 6.41. 


w” Is. 10.12. 
Yer. 25. 29. 
Ez. 9.6. 


“ Bef. 4.5. 


wa bwegali: mu byona Katonda 
agulumizibwēnga kubwa Isa Masi- 
ya, alina ekitibwa nobuinza emire- 
mbe nemirembe. Amina. 

13 Abagalwa, temwewunyänga /o- 
lwokwokebwa okuli mu'mwe, oku- 
'ja gyemuli olwokubakema, ngaba- 

18 labye ekyekitalo: naye, kubanga 
P musa kimu mu bibonobono bya 
Masiya, 7” musanyukēnga; era ne 
mu kubi'kulibwa kwekitibwakye 
mulyoke musanyuke nokujaguza. 

14 #Bwemuvumibwanga akak a kadika 
Masiya, malina omukisa ; kubanga 
Omwoyo ogwekitibwa era ogwa 

15 Katonda atūla ku'mwe. 'Kubanga 
omuntu yena ku'mwe tabonyabo- 
nyezebwanga nga mu'si, oba mu'bi, 
oba mukozi wa bubi, oba ake'ta 

16 ebya ba'ne: naye (omuntu yena 
bwabonyabonyezebwanga) nga O- 
mumasiya, takwatibwanga nsonyi ; 
“ naye atenderezanga Katonda mu 

17 linya eryo. Kubanga obu'de butū- 
se womusango okutanula mu nyu- 
mba ya Katonda: kale, Yobanga 
gusose gyetuli,  enkomerero guli 
gutya eri abo abatagondera njiri ya 

18 Katonda? Era 4obanga kizibu 
omutiikirivu okulokoka, atatya Ka- 
tonda omwononyi alirabika wa? 

19 Kale nabo ababonyabonyezebwa- 
nga nga Katonda bwayagala > ba- 
muteresenga Omutonzi omwesigwa 
obulamu bwabwe olwokukola obu- 
liingi. l ei 


Kare mbilirira abaka'de abali 
mu'mwe 'nze muka'de mu'na'mwe 
'era 4 omutegeza webibonobono bya 
Masiya, era ba'sêkimu ekitibwa eki- 

2 genda okubi'kulibwa: “muliindenga 
ekisibo kya Katonda ekiri mu'mwe, 
nga mukirabirira dsi Iwa manyi 
naye lwa kwagala, nga Katonda 

: bwayagala ; 'sd “si Iwa kwegombai- 
' nga amagoba mu bukiisa, naye Iwa 


2 PETERO. 


8 mwoyo; 'sō si /ngabefula abāmi 


bebyo byemwateresebwa, naye 9 uga 
muberanga bya kulabirako eri eki- 
4 sibo. Era iOmusimba omukulu 
bwalirabisibwa, muliwebwa £ engu- 
5 le eyekitibwa etewotoka. Bwemu- 
vyo, abavubuka, mugonderenga a- 
baka'de. Era 'mwena mwesibenga 
obuwombefu, ?okuwerezaganānga 


'mwe'kana'mwe'ka: kubanga "Ka- |, 
tonda aziiza abamalala, naye "aba- | Bef 


6 wombefu abawa ekisa. Kale mwe- 


wombekenga wansi womukono o- | 6. 


gwaminyi ogwa Katonda, alyoke 
7 abagulumize ngobu'de butise; nga 


ye ateka ku mwoyo ebigambo bya- 
8 'mwe. P Mutamirukukenga, mutu- 
nulenga: Tomulabe wa'mwe Setani 


atambulatambula, 'ngempologoma | Luk 


ewuluguma, nganonya gwanalya: 
9 3 oyo mumuziizenga (nga muli) ba- 
nywevu mu ku'kiriza (kwa'mwe), 
t nga mumanyi ngebibonobono ebyo 
bitiikirira eri baganda ba'mwe abali 
10 munsi. Era Katonda owekisa kyo- 
na, eyabaitira ekitibwakye ekita- 
'gwāwo mu Masiya, bwemalimala 
okubonyabonyezebwako “#akasera 
akatono. ye nyini %alibatūkiriza, 
11 alibanyw-eza, alibawa amanyi. Oyo 
awebwenga obuinza emirembe ne- 
mirembe. Amina. - 
Mbawere'za ebaluwa mu mikono 
gya V Sirwano owoluganda omwe- 
sigwa, nga bwendowoza, eyebiga- 
mbo ebitono, nga mbabülirira, ne- 
mbategeza ngekyo kye #kisa ekya- 
mazima ekya Katonda mukinywē- 
18 rerengamu. (Omukyala) ali mu 
Babuloni mulonde mu'na'mwe aba. 
lamusi'za; ne 4 Ma'ko omwana wa- 
14 nge. Mulamusagane nokunywege- 
` ya okwokwagala. 
Emirembe (giberenga) na'mwe 
"mwena abali mu Masiya. 


19 


—-EBALUWA YA PETERO 


EYOKUBIRI ERI EKANISA ZONA. 


1 Simoni Petero, omu'du era Omu- 


tume wa Isa Masiya, eri abo aba- 
fana doku'kiriza. okwomuwendo 
' omungi nga'fe (bwetwafuna) mu 
butiikirivu bwa Katonda wa'fe era 
2 Omulokozi wa'fe Isa Masiya; ekisa 
nemirembe byeyongerenga gyemuli 
ma kutegerera dala Katonda ne Isa 
3 Mukama wa'fe; kubanga obuinza 
bwobwakatondabwe bwatuwa byona 
ebyobulamu nebyokutya Katonda, 


d olwokutegerera dala oyo eyatuita 
4 olwekitibwa nobuliingibwe ye; ĉe- 
byatuwesa ebisubizibwa ebyomu- 
wendo omungi ebinene enyo; olwe- 
byo mulyoke 4 mu'sekimu obuzili- 
ranwa bwa Katonda, bwemwawona 
okuva mu kuzikirira okuli munsi 
5 olwokwegomba. Naye era olwekyo 
kye nyini bwemuleta kulwa'mwe 
okufuba kwona, ku ku'kiriza kwa- 
'mwe mwongerengako obulungi, era 


197 


S Er. 4. 4. 
Mat. 20. 
25, 26. 

2 KoL 1. 
A. 

#1 Tim. 4 
12. 


Tit. 2.7. 
i Beb. 13. 
20. 


k Yak. 1. 
12. 
1 Bal. 12. 
0. 
. 8. 0. 
Baf. 2. 3. 
“Yak. 46 





n Is o. 
16; 66. 2. 
° Zab. 87. 
5: 55. 22 
Mat. 6. 25. 
Baf. 4. 6. 
P Luk. 21. 
34, 36. 
'” Yob. 1.7. 
u 


. 2. 
3L. 


' Bef. 6.11, 


13. 
Yak. 4 7. 
12 


r Kol 4. 
” Yud. M 


2 Kol 1. 
19. 


A 1 Kol. 15. 


“ Bik. 12, 
25. 


b Yok. 17. 
5 2 Kol. 7. 


d2KHol 3. 
38. 
Bef. 4. 24. 


“ Bag. 6. 
10. 

1 Yok. 4. 
21. 

d Yok. 16. 
2. 

#1 Yok. 2 
9, 11. 


í Bef. 5. 28. 


k1 Yok. 3. 
19. 


12 Tim. 4 
6. 


~ Yok. 21. 
18, 19, 


3 Mat. 17. 
Yok. 1. 14. 
1 Yok. 1. 
134 14. 


° Mat. 3. 
17; 17.8. 


P Zab. 119. 
105. 


Yok. 5. 35. 
2Kol 4 
6 


4, 
? Kub. 2 
28. 


s2 Tim. 3. 
16. 


1 Pet. 1. 11. 


t 2 Nam. 
23.2 


Luk. 1. 70. 


Bik. 1. 16. 











ne ku buliingi bwa'mwe okutegêra ; 
cra ne ku kutegera (kwa'mwe) o- 
6 kwegendereza; era ne ku kwege- 
ndereza (kwa'mwe) okugumikinza; 
era ne ku kugumikiriza (kwa'mwe) 
7 okutya Katonda; era ne ku kutya 
Katonda (kwa'mwe) okwagala abo- 
luganda ; era ne “ku kwagala abo- 
8 luganda (kwa'mwe) okwagala. Ku- 
banga bwemuba nebyo nebiba ebi- 
ngi, bibafula abatali bagayavu /na- 


babala ebibala olwokutegerera dala |. 


9 Mukama wa'fe Isa Masiya. Kuba- 
nga ataba nebyo 9ye muzibe wa- 
maso, awunawuna, bweyerabira 
i okunāzibwako ebibibye ebye'da. 

10 Kale, aboluganda, kyemunavanga 
mweyongera obweyongezi okulu. 
bangas kokunyweza okuitibwa kwa- 
'mwe nokulondebwa: kubanga e- 
byo bwemunäbikolāuga, temulye- 

11 sitala na katono: kubanga bweki- 
tyo tewalibulawo buga'ga mu kui- 
ngira kwa'mwe mu bwakabaka o- 
buta'gwawo obwa Mukama wa'fe 
era Omulokozi wa'fe Isa Masiya. 

12 Kyenavanga njagala enaku zona 
okuba'jukiza ebyo newakuba'de 
nga mubimanyi nemunywëre- 

13ra mu mazima gemulina. Era 
ndowoza uga kya nsonga, nga 
nkyali mu ensisira eno, okubakubi- 

14 rizanga nga mba'jukiza; (nga 
'manyi nga nditera okwambula a- 
mangu ensisira yange, era nga 
m Mukama wa'fe La iya bwe- 

15 yantegeza. Naye era nafubanga 

< okubainzisa buli kasora nga 'maze 

16 okufa oku'jukiranga ebyo. Kuba- 

nga tetwagoberera ngero ezaginji- 

bwa namagezi bwetwabategeza o- 

buinza noku'ja kwa Mukama wa'fe 

Isa Masiya, naye " twalaba namaso 
'fe obukulubwe. Kubanga yawe- 

wa Katonda Kita'fe etendo neki- 
tibwa, e'dobozi bweryava mu kiti- 
bwa ekimasamasa neri'ja gyali 
bweriti nti ° Ono ye Mwina wange 
omwagalwa, gwensanyakira enyo: 

18 ne'dobozi eryo 'fe netuliwulira nga 
liva mu 'gulu, bwetwali awamu 


17 


19 naye kn lusozi olutukuvu. . Era 


ekisinga obunywevu tulina ekiga- 
mbo kya bana'bi; mukola buli- 
ngi okukiraba ekyo, Pngetabāza 
eyakira mu kifo ekyekizikiza, oku- 
tusa obu'de bwebulikya remunye- 
nye ekesa obu'de neyaka mu miti- 
20 ma gya'mwe: nga mumaze okute- 
gera kino, nti buli kigambo ekya 
bana'bi ekyawandikibwa tekitegē- 
21 za kukoma kwoyo ye'ka. Kuba- 
nga siwali #kigambo kya bana'bi 
ekyali kirete'dwa mu kwagala 
kwabantu: mnaye ! abantu bayoge- 
ranga ebyava eri Katonda, nga 
bakwati'dwa Omwoyo Omutukuvu. 


Naye era “newabawo ne bana bi 
bobulimba mu 'gwanga, era nga ne 
mumwe bwewaliba abaigiriza bo- 
bulimba, abaliingiza mu ukiso obu- 
kyamu obusikiriza, era nga begāna 
ne Mukama (wabwe) eyabagula, 
nga beretera okuzikirira okwangu. 
2 Era bangi abaligoberera obukaba 
bwabwe; abalivumisa e'kubo erya- 
3 mazima. Era  bolwokwegomba 
e balibavisamu amagoba nebigambo 
ebyagūnjibwa: omusāngo 
okuva e'da tegulwa, nokuzikirira 
4 kwabwe tekubongota. Kuba oba- 


nga Katonda teyasonyiwa d bama- A 


. laika “bwebayonona, naye /niba- 
sula mu lukonko nabawayo eri 
obunya obwekizikiza, okubakiimi- 


b ra omusango; era natasonyiwa nsi |: 


eye'da, naye nawonya ⁄Nuwa, 'o- 
ı mubulizi wobutiikirivu, ne ba'ne 
omusanvu bo'ka, bweyaleta amata- 
6 ba kunsi eyabatatya Katonda : (era) 


k bweyasirisa ebibuga Sodomu ne |9. 


Gomola nabisalira omusango nga- 


bizikiriza nga'sawo ekyokulabirako | 24 


eri abo abagenda obutatya Kato- 
7 nda; (era) tnalokola Luti omutū- 
kirivu, bweyali nga yeralikirira 
nyo olwempisa ezobukaba ezababi 
(kubanga omuntu oyo omntükiri- 
8 vu, bweyatulinga mubo, # olwoku- 
laba nolwokuwulira yabonyabonye- 
zebwanga omwoyogwe omutualari- 
vu bulijo bulijo olwebikolwa byibwe 
9 ebyobujēmu]: ? Mukama (wa'fe) a- 
manyi okulokola abatya Katonda 


mu kukemebwa, nokukima abatali | 15 


batūkirivu nga babonerezebwa oku- 

10 tusa ku lunaku olwomusango; na- 
ye okusinga bona °abatambula 
okugoberera omubiri mu kwegomba 
okwobugwagwa nebanyoma oku- 
fugibwa. P Abatatya, abaka'kanya- 
vu, tebakankana kuvuma ba kiti- 
11 bwa: naye "bamalaika, newakuba- 
| 'de nga be basinga amanyi nobui- 
nza, tebabaletako musango a 
12 buvumi eri Mukama (wa'fe). Na. 
ye abo, #ngensolo ezitalina magezi 
ezizilibwa ensolo obusolo ezoku- 
kwatibwanga nokuzikirizibwianga, 
abavuma mu bigambo byebatatege- 
ra, mu kuzikirira kwabwe tebalire- 
18 ma kuzikirizibwa, nga bõnõnebwa, 
tye mpera eyokwonona; abalowo- 
za ebinyumu byemisana nga sa- 
nyu, mabala nobwondnefa, abati- 
pa mu mbaga zābwe ezokwaga- 
na nga balya embaga awamu na. 

14 'mwe: nga balina amaso aga'ju'de 
obwenzi, agataleka kwondna; nga 
basendasenda emyoyo egitali mi- 
nywevu; nga ina omutima o- 
gwamanyira okwegomba; abāna 
15 abokukolimirwa; abaleka e'kubo 
egolokofu nebakyama, nga bagobe- 
rera e'kubo lya t“Balamu (omwa- 


gwabo 19 


198 2 PETERO. 1. 6—2. 15. | 


Mai 34 


JI. 
Bik 20. 3. 
1 Kol 1. 


19 
1 Tim 41. 


Yer. 123 
Yud. 16. 


t Baf. 2 19 


Kubal. , 
ms. 


R. 
Yod. 11. 





2. 16—3. 18. 


na) wa Beoli, eyayagala empera 
16 eyobutali butiikirivu; naye nane- 
nyezebwa olwobujêmubwe ye: e- 
ndogoi eteyogera bweyayogera ne- 
'dobozi Iyomuntu yaziiza e'dalu Jya 

17 na'bi. %Abo zé nzizi ezitalimu 
mazi, era lwe lufu olutwālibwa 
nembuyaga, abakimirwa ekizikiza 
18 ekiku'te zigizigi. Kubanga, Y#bwe- 
bogera ebi ebikulu enyo ebi- 
talimu,basendasenda mu kwegomba 
kwomubiri, mu bukaba, abo abali o- 
kumpi nokuba'duka abatambula mu 

19 bukyamu; nga babasūbiza (okuwe- 
bwa) < e'dembe, bo be nyini 

a ba'du ba kuzikirira; kubanga 
omuntu bwawangulibwa mu'ne, 
20 era abra mu'duwe. Kuba è oba- 
nga bwebamala oku'duka okuva mu 
bugwagwa bwensi mu kutegerera 
dala Mukama (wa'fe) era Omulo- 
kozi Isa Masiya, naye nebegombe- 
za mwobwo omulūndi ogwokubiri 
nebawangulibwa, ebyoluvanyuma 
byabwe bisinga obubi ebyoluberye- 

21 berye. Kubanga “ kyandiba'de ki- 
yungi gyebali singa tebategera 
'kubo lya butūkirivu, okusinga, 
bwebamala okulitegêra, oku'da e- 
nyama okuleka ekiragiro ekituku- 
22 vu kyebawebwa. Kyabatūkirira 
. ngolugero olwamazima bweruli, 
nti 4 Embwa .edi'de ebisesemye 
nembi'zi enazibwa (edi'de) 


byayo, 
akwekalakunya mu bitosi. 


3 ABAGALWA, kakano eno ye balu- 
wa eyokubiri gyembawandikira ; 
'mwezo zombi mbakubiriza ama- 
gezi ga'mwe agatalimn bukūsa nga 
2 mba'jukiza; oku'jukiranga ebiga- 
mbo ebyayogerwa e'da bana'bi 
abatukuvu, 2 nekiragiro kya batun- 
me ba'mwe ekya Mukama (wa'fe) 
8 era Omulokozi: ò nga mumaze o- 
kusoka okutegêra kino, nga mu 
naku ezoluvanyuma abasekerezi 
. bali'ja nokusekerera, nga bata- 
mbula okugobereranga okwegomba 
4 kwabwe bo nebogera nti cOkusŭ- 
biza kwoku'jakwe kulirniwa? ku- 
banga, bajaja (ba'fe) kasoke'de be- 
baka, ika bibera bwebityo (nga 
bwebyabanga) oknva ku kutonde- 
5 bwa. Kubanga berabira kino nga 
balaba, nge'da waliwo e'gulu, ne- 
nsi eyava mu ma'zi era (yali) wa- 
6 kati mu mazi, do)wekigambo kya 


2 PETERO. 


Katonda, “ensi eye'da ama'zi kye- 


7 gaya gagisanyawo nezikirira : naye 
e'gulu erya Lino nensi olweki- 
gambo ekyo bitereke'dwa /omuliro, 
MYA MIANYA okutūsa ku lunaku 

-0 sango nokuzikirira kwaba- 
ntu abatatya Katonda. 

Naye kino kimu temukyerabira- 
nga, abagalwa, ngeri Mukama (wa- 
'fe) olunaku olumu (luli) ngemyaka 
olukumi, 4 nemyaka olukumi (giri) 

9 ngolunaku olumu. 


11, 21-23. 


J Mat. 3. 


41. 
2 Bas. 1.8. 


i Mukama (wa- |! 


'fe) talwisa kyeyasūbiza, ngabalala | 3 
bwebalowoza okulwa; naye kagu- 3 


mikiriza gyemuli, inga tayagala 


muntu yena kubula, naye mbona |1 Pet. 3 


10 batūke okwenenya. Naye ? oluna- 
ku jwa Mukama (wa'fe) luli'ja nga 
mu'bi; 9e'gulu lweririvawo noku- 
wima okunene nebintu ebyobuwa- 


ngwa birisanuka olwokwokebwa | 43 


okungi, nensi nebikolwa ebigirimu 
11 birisirika. Ebyo byona bwebige- 


nda okusänūka bwebityo, mugwa- |” 


ni'de kuberanga mutya mu mpisa 
entukuvu nokutyānga Katonda, 
13 nga musūbira nga mwegomba 
nyo olunaku lwa Katonda okutū- 
ka, rolulisānūsisa e'gulu nga lyo- 
 kebwa, mnebintu ebyobuwangwa 
# nebisebengerera . olwokusirizibwa 
13 okungi? Naye nga bweyasiibiza 
“tusabira 'e'gulu erigya nensi e- 
mpya, obutūkirivu mwebutūla. 
14 e abagalwa, kubanga musū- 
bira: ebyo, “mufubênga okusangi- 
bwa mu mirembe nga temulina 
“bala newakuba'de omusango mu 
15 masoge. Era mulowozenga ” ngo- 
kugumikiriza kwa Mukama (wa fe) 
bwe bulokozi, era nga muganda 
wafe omwagalwa Paulo mu mage- 
zi geyawebwa bweyabawandikira ; 
16 era nga mu baluwaze zona, Ynga- 
yogera kwebyo mwezo; omuli ebi- 
mu ebizibu okutegera, abatamanyi 
. nabatali banywevu byebanyola, era 
“nga nebyawandikibwa ebirala, o- 
17 lwokuzikirira kwabwe bo. Kale, 
abagalwa, kubanga musose okute- 
gra, # mwekiimanga muleme oku- 
gwa okuva mu bunywèvu bwa'mwe 
'mwe nga mutwalibwa obukyamu 
18 bwababi. a Naye mukulire ma ki- 
sa ne mu kntegera Mukama wa'fe 
era Omulokozi Isa Masiya. Oyo 
- awebwenga ekitibwa kakano era 
. nokutiusa ku Junaku olwemirembe 
nemirembe. Amina. 


P Tit. 2.13. 


" Zab. 50. 


3. 
In. 34. 4. 
‘Mila 


t Is. 65. 17; 
YAA 

Kub 21.1, 

27. 

“1 Kol). 

8. 

Bal. 2. 4. 

” Bal. 8. 

19. 

1 Kol. 18. 

24. 

3 Bef. 4.14. 


1 Pet. 2 
2: 











pi 1 Tim. 2 
Beb. 9. 24. 
b Bal. 3. 25. 
1 Yok. 4. 
10. 

“Yok. 1. 
29. 


d Yok. 14. 
21, 23. 

11 Yok. 4 
12, 


/ Yok. 135, 
4. 5. 

# Mat. 11. 
23. 





EBALUWA YA YOKANA 


~ 


1. 1—2. 2. | 





EYOLUBERYEBERYE ERI EKANISA ZONA. 


1 ExyasBawo okuva ku luberyebe- 
rye, kyetwawulira, è kyetwalaba na- 
maso ga'fe, kyetwatunalira, era 

' cengalo za'fe kyezakwatako, ebya 

3 Kigambo ekyobulamu (4 nobulamu 
e bwalabisibwa, netulaba, era /tute- 
geza, era Y tububilira 'mwe obula- 
mu obwo obuta'gwawo, íf obwabawo 
awali Kita'fe nebulabisibwa gyetu- 

$ lili k kyetwalaba netuwulira' kye- 
tubabūlira na'mwe, na'mwe mulyo- 
ke mu'sekimu na'fe; era naye to- 
ku'sêkimu kwa'fe kuli ne Kita'fe 

4 era Nomwanawe Isa Masiya; ne- 
byo tubiwandika 'fe, = esanyu lya- 
'fe liryoke litiikirire. 

5 Ne kino kye kigambo kyetwawu- 
lira ekyava muye era kyetubiilira 
'mwe, nga " Katonda gwe musana, 
'BO muye ekizikiza temuli na kato- 

6 no. ° Bwetwogera nga tu'sa kimu 
naye netnutambuliranga mu kiziki- 
za, tulimba netutakola mazima; 

7 naye bwetutambulira mu musana, 
nga ye bwali mu musana, tu'sa ki- 
mu 'fe'ka na 'fe'ka, P nomusai gwa 
Isa Omwinawe gutunizako ekibi 

8 kyona. 7” Bwetwogera nga tetulina 
kibi, twekyamya 'fe'ka, 'songa na- 

9 mazima tegali mu'fe. s Bwetwātu- 
la ebibi bya'fe, ye wa mazima era 
omutūkirivu okutusonyiwa ebibi 
bya'fe, “nokutunazako byona ebi- 

10 tali bya butiikirivu. Bwetwogera 
nga tetwondnanga, tumufula mu- 
ahaaa "songa nekigambokye tekiri 
mu'te. i 


9 Bana bange abato, mbawandiki'de 
ebyo mulemenga okukola ekibi. 
Era omuntu yena bwakola ekibi, 
atulina Omuwolereza eri Kita'fe, 
2 Isa Masiya omutūkiriva: ?noyo 
gwe mutango olwebibi bya'fe; 's0 
si lwa bibi bya'fe 'fe'ka, era naye 
3 cnolwensi zona.. Era ku kino kwe- 
tutegerera nga tumutege'de, kuba- 
4 nga tukwata ebiragirobye. Ayoge- 
ra nti 'Mutege'de, nātakwata bira- 
girobye, ye mulimba, namazima 
5 tegali mwoyo; naye 4 buli akwata 
ekigambokye, ¿mazima okwagala 
kwa Katonda nga kumaze okutii- 
kirizibwa mwoyo. Ku kino kwe- 
6 tutegerera nga tuli muye: /ayogera 
ngabera muye 9 kimugwānira naye 
ye nyini okutambulanga era ngoyo 
weyatambula. 
7 Abagalwa, sibawandikira kiragiro 
kigya, wabula ekiragiro ekye'da, 





kyemwalina okuva ku luberyebe- 
rye; ekiragiro ekyo ekye'da kye ki- 
8 gambo kyemwawulira. Nate #mba- 
wandikira ekiragiro ekigya, ekiga- 
mboekyamazima muye nemu'mwe; 
ekizikiza ki'gwāwo, èno- 

musana ogwamarima kakano gwa- 
9 ka. mAyogera ngali mu musana 
nākyāwa mugandawe, ngakyali mu 


10 kizikiza ne kakano. "“Ayagala ma- |: 


gandawe abêra mu musana, songa 
11 nekisitaza tekiri muye. Naye a- 
kyawa mugandawe ali mu kizikiza, 
era vatambulira mu kizikiza, 'songa 
tamanyi gyagenda, kubanga ekizi- 
kiza kyamuziba amaso. 
13 Mbawandikira 'mwe, abana aba- 
to, kubanga ? ebibi bya mwe bibaso- 
13 nyi'dwa olwerinyalye. Mbawandi- 
kira 'mwe, abaka'de, kubanga mute- 
ge'deoyo eyabawookuva ku luberye- 
berye. Mbawandikira 'mwe, abavu. 
buka, kubanga muwingu'de omubi. 
Mbawandiki'de 'mwe, abina abato, 
kubanga mutege'de Kita'fe. Mbawa- 
14 ndiki'de 'mwe, abaka'de, kubanga 
mutege'de ovyo eyabawo okuva ku 
luberyeberye. Mbawandiki'de 'mwe, 
abavubuka, kubanga mulina ama- 
nyi, nekigambo kya Katonda kibêra 
mu'mwe, era mnwangu de omubi. 
15 7 Temwagalanga nsi newakuba'de 
ebiri munsi. #Omuntu yena bwa- 


yagala ensi, okwagala kwa Kita'fe | 24 


16 tekuba muye. Kubanga buli ekiri 
munsi, okwegomba kwomnbiri, ¿no- 
kwegomba kwamaso, nokwegulu- 
miza kwobulamu okutalimu, tebiva 

17 eri Kita'fe, naye biva eri ensi. Era 
“ensi e'gwawo, nokwegomba kwa- 


yo; naye akola Katonda byayagala |: 


aberera emirembe egita'gwawo. 
Abana abato, kye kisera ekyenko- 
merero, era nga bwemwawulira 
wngomulabe wa Masiya nga'ja, ne 
Y kakano waliwo abalabe ba Masiya 
bangi ; kyetuva tntegera nga “kye 
19 kisera ekyenkomerero. Biva mu- 
'fe, naye tebili bewa'fe; kuba € si- 
nga bali bewa'fe, bandiba'de wamu 
na'fe; naye bituvamu era 'balabi- 
20 sibwe bona nga si bewa'fe. Na'mwe 
c mufukibwako amafuta eri Omutu- 


18 


21 kuvu, era #mumanyi byona. Siba- Si 


wandiki'de kubanga temumanyi ma- 
zima, naye kubanga mugamanyi, 
era kubanga tewali bulimba obuva 
22 mu mazima. “Omulimba yani wa- 
bula oyo agāna nga Isa siye Masi- 
ya? Oyo ye mulabe wa Masiya, 





“Yok. 12 
35. 


P Bik 4 
12; 10 4. 





2. 23—4 6. 





J Yok. 18. 1923 
3. 


# Yok. 14 
23. 


i Yok. 17. 
8. 


à Beb. 8, 
30, 31. 


l Yok. 16 
13. 


Beb. 31. 4. 


agana Kita'fe Nomwana. /Buli 
muntu yena agina Omwana, ne 
Kita'fe nga talinaye; ayatula O- 
24 mwana, ne Kita'fe alinaye. 'Mwe 
kyemwawulira okuva ku laberye- 
berye kiberenga mu'mwe. Kye- 
mwawulira okuva ku luberyeberye 
bwekinaberanga mu'mwe, ⁄ na 'mwe 
munaberanga mu Mwana ne mu 
25 Kita'fe, Na kuno kwe kusibiza 


kweyatusibiza, obulamu obuta'gwi- |: 


26 wo. Ebyo mbawandiki'de olwebi- 
27 gambo byabo ababakyamya. Na- 
'mwe okufukibwako amafuta kwe. 
mwawebwa ye kubera mu'mwe, 's0 
k temwetaga muntu yena okubaigi- 
rizanga; naye ngokufukakwe okwa- 
mafuta !bwekubeigiriza mu biga. 
mbo byona, era kwa mazima 'sō si 
bulimba, era nga bwekwabaigiriza, 
28 muberenga muye. Ne kakano, a- 
bana abato, mubêrênga muye; bwa- 
lirabisibwa tulyoke tubere nobugu- 
mu, era ensonyi zireme okutukwa- 
29 tira mu masoge mu ku'jakwe. O- 
banga mumanyi nga mutikirivu, 
era mutegëra nga buli muntu yena 
akola obutūkirivu yazalibwa ye. 


MULABE okwagala bwekuali oku- 
nene Kita'fe kweyatuwa, 'fe 2 okui- 
tibwanga abana ba Katonda; era 
bwetuli. Ensi kyeva erema okutu- 


2 Abagalwa, “kakano tuli bana ba 
Katonda, 'so 4 tekimalabisibwa kye- 
tuliba. Tumanyi nti bwalirabisi- 
bwa “tulifanana nga ye; kubanga 

3/tulimulaba nga bwali. Era buli 
muntu yena alina @'subi eryo muye 

etukuza ngoyo bwali omutukuvu. 

4 Buli muntu yena akola ekibi, akola 
nobujemu ; era g ekibi bwe bujemu. 

5 Era mumanyi ngoyo yalabisibwa 
era fa'gyewo ebibi; ne #muye te- 

6 muli kibi. Buli muntu yena abera 
muye takola kibi; !buli muntu ye- 
na akola ekibi nga tamulabangako, 

7'so tamutegera. Abana abato, o- 
muntu yena tabakyamyanga; ™® a- 
kola obutūkirivu ye mutūkirivu, 
nga ye bwali omutikirivu; ^ akola 

8 ekibi wa Setani; kubanga okuva 
ku luberyeberye Setani skola ebibi. 
Omwana wa Katonda kyeyava ala- 
bisibwa °amalewo ebikolwa bya 

9 Setani. 7 Buli muntu yena eyaza- 
libwa Katonda takola kibi, kuba- 
nga rensigoye ebêra muye; 'so tai- 
nza kukola kibi, kubanga yazalibwa 

10 Katonda. Ku kino abāna ba Ka- 
tonda nabāna ba Setani kwebala- 
bikira: #buli muntu yena atakola 
butūkirivu si wa Katonda, !newa- 

11 kuba'deatayagala mugandawe. Ku- 
banga “kino kye kigambo kyemwa- 
wulira okuva ku luberyeberye 'fe 

12 wokwagalananga: si nga Y Kaini 


1 YOKANA. 


bweyali owomubi na'ta muganda- 
we. Era kyeyava amu'ta lwaki? 
kubanga ebikolwabye byali bibi, 
nebya mugandawe bitūkirivu. 
13 Temwewunyānga, aboluganda, 
14 sEnsi bwebakyawanga. 'Fe tuma- 


nyi nga twava mu kufa netuingira || 
mu bulamu, kubanga twagala abo- | 12. 


luganda. Atayagala abera mu ku- 
15 fa. a Buli muntu yena akyåwa mu- 
gandawe ye mu'si; era mumanyi 
nga 'tewali mu'si alina obulamu 
obuta'gwawo nga bubira muye. 
16 ¢ Ku kino kwetutegerera okwagala, 


kubanga oyo yawayo obulamubwe i 


kulwa'fe: na'fe kitugwanira oku- 


wangayo obulamu bwa'fe kulwabo- | 25. 


17 luganda. Naye d buli alina ebintu a 


ebyomunsi, natunulira mugandawe 
. nga yetaga, namu'galirawo eme- 


 meye, “ okwagala kwa Katonda ku. | 2 


18 bëra kutya muye? Abana abato, 
J tuleme okwagalanga mu kigambo 
ne mu lulimi, wabula mu kikolwa 


19 ne mn mazima. Ku kino kwetu- | 7. 


nategereranga nga #tuli ba mazima 
netukakanya omutima gwa'fe mu 


20 masoge, mu buli kigambo omutima | 22. 


gwa'fe kyegutusalira okutusinga ; 
kubanga 


'asinga obukulu | 19 


omutima gwa'fe, era ategêra byona. 


21 í Abägalwa, omutima bwegutatusa- z 
lira kutnsinga, tuba nobugumn eri | 24 
tegera, ” kubanga teyamutegera ye. | 22 Katonda 


; era i buli kyetusaba tuki- 


. webwa ye, kubanga tukwata ebira- | 16 


girobye era "tukola ebisimibwa mu 
28 masoge. 


ta e 


. muye. s ku kino kwetutegerera 


ngabêra mu'fe, Olwomwoyo gweya- | 21 


tuwa. 


ABAGALWA, 4temu'kirizānga buli 
mwoyo, naye b mukemenga emyo- 
yo: obanga gyava eri Katonda: ku- 
AA c bana'bi abobulimba bangi 

2 abafuluma munsi. Mutegêrerenga 
ku kino Omwoyo gwa Katonda: 
d buli mwoyo ogwatula nga Isa Ma- 


siya ya'ja mu mubiri nga guvu'de |3. 


3 eri Katonda : na buli mwoyo oguta- 
yatula Isa nga teguvu'de eri Ka- 
tonda: era ogwo gwe mwoyo gwo- 
mulabe wa Masiya, gwemwawulira 
nga gu'ja, era kakano gumaze oku- 

4 ba munsi. 'Mwe muli ba Katonda, 
abāna abato, era mwabawāngula : 

. kubanga ali mu'mwe asinga obu- 

5 kulu “ali munsi. Abo ba nsi: kye- 
bava bogera ebyensi, /nensi neba- 

6 wulira. 'Fe tuli ba Katonda ; va- 
tegëra Katonda atuwulira 'fe; atali 
wa Katonda tatuwulira. Kwekyo 
kwetutegerera fomwoyo ogwama- 
zima nomwoyo ogwobukyamu. 


7—3 


ai kai e "abera muye, naye 7) 


Na #kino kye kiragiro- | 29. 
kye, tu'kirize erinya Lyomwanawe |” 
Isa Masiya, era 2twagalanênga, nga |. 

24 nabi kaneka ekiragiro. Era Pakwa- | s. 


a Mat. 24. 
4. 
ò 1 Bas. 5. 


21. 

Kub 2.2. 
“Bik. 2. 
40. 

2 Pet. 2. 1. 
2 Yok. 7. 
41 Kol. 12. 


“ Yok. 12. 
31. 
J Yok. 15. 
19. 
I Yok. R 
47. 


i 1s. 8. 20. 





202 


l Yok. 18. 
16. 
Bal. 8. 8, 
10. 


1 YOKANA. 


7 Abagalwa, twagalanenga: kuba- 
nga okwagala kuva eri Katonda ; 
na buli muutu yena ayagala yazali- 
bwa Katonda era ategera Katonda. 

8 Atayagala tategera Katonda; ku- 

9 banga Katonda kwagala. kKu kino 
okwagala kwa Katonda kwekwala- 
bisibwa gyetuli, kubanga Katonda 
Maswa munsi Omwianawe eyazāli- 

wa omu tulyoke tube abalamu ku- 

10 bwoyo. Mu kino mwe muli okwa- 
gala, ¿si nga 'fe twayagala Kato- 
nda, naye nga ye yatwagala 'fe, 
natuma Omwanawe ang momu- 

11 tango olwebibi bya'fe. Abagalwa, 
n Katonda bweyatwagala bwatyo, 
na'fe kitugwanira okwagalaninga. 
12 0 Tewali eyali alabye ku Katonda 
wonawona: bwet Kato- 
nda abera mu'fe, P nokwagalakwe 
13 nga kutikiri'de mu'fe: "ku kino 
kwetutegerera nga tubêra muye, 
naye mu'fe, kubanga yatuwa ku 
14 Mwoyogwe. Na'fe #twalaba era 
tutegeza nga 'Kita'fe yatuma O- 
mwanawe (okuba) Omulokozi We- 
15 nsi. “Buli ayatula nga Isa ye 
Mwana wa Katonda, Katonda abêra 


16 muye, naye mu Katonda. Nate 


twategera era twa'kiriza okwa 
Katonda kwalina gyetuli. Katonda 
kwagala; naye abēra mu kwaga 
abera mu Katonda, ne Katonda a- 
17 bêra muye. Mwekyo okwagala 
mwekutiikirizibwa gyetali, #tubêre 
nobugumu ku lunakuolwomusingo; 
kuba ye nga bwali, na'fe bwetuli 
18 munsi muno. Temuli kutya mu 
kwagala, naye okwagala okutiiki- 
rivu an akan ebweru okutya, ku- 
banga okutya kulimu okubonereze- 
bwa; noyo afya tanatikirizibwa 
19 mu kwagala. 'Fe twagala, kubanga 
20 ye yasoka okutwagala 'fe. »Omu- 
ntu bwayogera nti Njagala Kato- 
nda, nakyawa mugandawe, muli- 
mba; kuba atayagala mugh- 
ndawe gweyali alabyeko, Katonda 
gwatalabangako tainza kumwagala. 
21 Era tulina ?ekiragiro kino ekyava 
gyali, ayagala Katonda ayagalenga 
ne mugandawe. 


5 Burr muntu yena 4a'kiriza nga 
b Isa ye Masiya, “ ngazali'dwa Ka- 
tonda: na 4buli ayagala eyazala 
2 ayagala noyo gweyezila. Kwekyo 
kwetutegerera nga twagala abina 
ba Katonda, bwetwagala Katonda 
3 netukola ebiragirobye. Kaban 
e kuno kwe kwagala kwa Katonda 


la 


4 'fe okukwatanga ebiragirobye: era 
J ebiragirobye tebizitowa. Kubanga 

9 buli ekyazalibwa Katonda kiwa- 
ngula Ensi; era kuno kwe kuwa- 
ngula okwawangula Ensi, oku'kiri- 

5 za kwa'fe. Era awåāngula Ensi 
yani, wabula $a'kiriza nga Isa ye 

6 Mwana wa Katonda? Oyo ye ya'ja 
k nama'zi nomusai, Masiya ; si 
na mazi gali go'ka, naye nama'’zi 

7 gali nomusai guli. ! Era Omwoyo 
yategeza, kubanga Omwoyo ge ma- 

8 zima. Kubanga abategeza basatu, 
Omwoyo nama'zi nomusai; era 2- 

9 basatu abo bagendera wamu. Bwe- 
tu'kiriza S okutegeza kwabantu, o- 
kutegeza kwa Katonda kwe kusinga 
obukulu: kubanga ?#okutegeza kwa 
Katonda kwe kuno nti ategeze'za 
10 Ebyomwanawe. A'kiriza Omwāna 
wa Katonda oalina okutegeza mu- 
ye; ata'kiriza Katonda P ngamufu- 
'de mulimba; kubanga ta'kiriza 
kutegeza Katonda kwategeze'za 
11 Ebyomwanawe. Bra okutegeza 
kwe kuno nti Katonda yatuwa 
obulamu obuta'gwawo, era ” obula- 
12 mu obwe buli mu Mwanawe, #Ali- 
na Omwana alina obulamu; atalina 
Mwana wa Katonda talina bulamu. 
18 
“manye nga mulina obulamu obuta- 


14 


'gwawo, 'mwe aba'kiriza erinya |2 


yomwana wa Katonda. Era buno 
bwe bugumu bwetulina eri ye, nti 
wbwetusaba ekintu nga bwayagala, 
15 atuwulira: era bwetumanya ngatu- 
wulira buli kyetusaba, tumanyi nga 

16 tulina ebyobyetumusabye. Omuntu 
na bwalabinga mugandawe nga- 
ola ekibi ekitali kya kufa, anāsa- 
banga, ne Katonda Yanimuweranga 


obulamu abo abakola ekibi ekitali | $- 
kya kufa. # Waliwo ekibi ekyokufa: | 15 


a ekyo si kyenjogerako okukyegai- 
17 ririranga. © Buli ekitah kya butū- 
kirivu kibi: era waliwo ekibi eki- 
tali kya kufa. 
18 Tumanyi nga ° buli muntu 
eyazālibwa Katonda takola 


19 ma, omubi nätamukomako. Tuma- 
nyi nga tuli ba Katonda, Nensi 
20 yona eri mu mubi. Era tumanyi 
nga Omwana wa Katonda ya'ja nā- 


tuwa amagezi € nokutegēra tutegē- A 


ra owamazima, era tuli mwoyo o- 
wamazima. mu Mwanawe Isa Ma- 
siya. “Oyo ye Katonda owamazima, 
91 nobulamu obuta'gwiwo. Abāna a- 
bato, /mwekêmênga eri ebifananyi. 











t Ebyo mbiwandiki'de 'mwe, mu- r 


kii ; |à 


naye eyazālibwa Katonda amuku- | Jj 





4. 7—5. 21. | 


“Yok 4 
17, 18. 


. Mati 
16, 17; 17. 
8. 


”1Yok 3 
22 


1—14. 


s 1 Tim. 2. 
4 


d» 1 Yok. 2. 
7. 


e YAK 1 


18. 
1 Yok. 5.3. 


#1 Kol.9, 
12, 15. 


EBALUWA YA YOKANA 


EYOKUBIRI. 





1 'Nze omuka'de mpandikira omu- 
kyala omulonde nabanabe 'nze be- 
njagala mu mazima; 'so si 'nze 
'nze'ka, era naye ne bona abategera 

2 4amazima; olwamazima abera 
mu'fe, era aganaberanga na'fe emi- 

8 rembe nemirembe: ekisa, okusasira, 
emirembe ebiva eri Katonda Kita'fe 
neri Isa Masiya Omwana wa Kita- 
'fe, binaberanga na'fe mu mazima 
MOE WASIA 

se nyo kubanga nasanga 
lamu ku bänabo nga batambulira 
mu mazima, nga bwetwawebwa Ki- 

5 ta'fe ekiragiro. Era kakano nkwe- 
gairira, omukyäla, òsi nga nkuwa- 
ndikira kiragiro kigya wabula kye- 
twalina okuva ku luberyeberye, 

6 “twagalanenga 'fe'ka na 'fe'ka. 

d kuno kwe kwagala okutambulira- 
nga mu biragirobye. Ekyo kye 
kiragiro, nga bwemwawulira okuva 
ku luberyeberye mulyoke mukita- 
7 mbulirengamu. Kubanga abalimba- 


limba bangi abafuluma munsi, aba- 

tayatula Isa Masiya nga'ja mu 

mubiri. “Oyo ye mulimbalimba 
oli era omulabe oli owa Masiya. 

8 Mwekūmēnga muleme okubulwa 
emirimu gyetwakola, naye muwe- 

9 bwe empera enämba. / Buli muntu 
aitirira natabera mu kuigiriza kwa 
Masiya talina Katonda: abera mu 
A okwo, oyo alina Kita'fe 

10 era Nomwana. Omuntu yena bwa- 
'janga gyemuli nataleta kuigiriza 
okwo temumusembezanga mu nyu- 

11 akas 'so Y temumulamusanga: ku- 

panga a amulamusa a'sekimu (naye) 
ikolwabye ebibi. 

12 “Newakuba de nga nina ebigambo 
bingi okubawandikira, sagala (ku- 
biwandika) ku lupapula nebwino : 
naye nsibira oku'ja gyemuli, no- 
kwogera akamwa nakamwa, esanyu 

13 lya'mwe liryoke litūkirire. Abana 

ba mugandawo omulōnde bakula- 
musi'Z8. 


s 


EBALUWA YA YOKANA 


EYOKUSATU. 





1 'Nze omuka'de mpandikira Gayo 
omwagalwa, gwenjagala mu mazi- 
ma. 

2 Omwagalwa, ngaba oberenga bu- 
hingi mu bigambo byona era obere- 
nga nobulamu, POSATO] a 

3 bubera obulūngi. Senge oa 
uyuka nyo aboluganda bweba'j ja 
nebategeza amazimago, nga 'gwe 

4 bwotambulira mu mazima. Sirina 
sanyu lingi erisinga lino, okuwulira 
abana binge nga batambulira mu 
mazima. 

5 Omwagalwa, gya bwesigwa emiri- 
mugyo gyona gyona gyokolera abo- 

6 luganda era abagenyi; abategeza 
okwagalakwo mu maso gekanisa: 
abo bwonobatambuzinga nga Ka- 
tonda bwasanira, onokolanga bu- 

7 langi : kubanga bavayo Olwerinya 
anga tebawere'dwa kintu ba mawa- 

8 aa Kale kitugwini'de okuse- 

anga abali ngābo tulyoke tu- 
kolenga omulimu gumu namazima. 

9 Nawandikira ekanisa ekigambo : 


naye Diotulefe ayagala okubera 
10 omukulu wābwe tatu'kiriza. Bwe- 
ndi'ja kyendiva nji'jukiza (abantu) 
ebikolwabye byakola ngayogera ku- 
'fe ebigambo ebibi ebitalimu: 'so 
ebyo tebimumala, naye era ye nyi- 
ni tasembeza ba luganda, era na- 
bagala (okubasembeza) abaziiza 
11 nabagoba mu kanisa. Omwagalwa, 
b togobererānga kibi, wabula eki- 
ringi. € Akola obuliingi ye wa Ka- 
tonda: akola obubi nga talabānga 
19 Katonda. Demetulio asimibwa bo- 
ng, era namazima ge nyini: era 
na'fe tutegêza ; nawe domanyi ngo- 
kutegeza kwa'fe kwa mazima. 
18 Nalina ebigambo bingi okuku- 
wandikira, naye a kukuwa- 
14 ndikira na bwino na kalamu: naye 
nsübira okukulaba amingu, tulyo- 
gera akamwa nakamwa. Emire- 
mbe (gibēnga` gyoli. Abomukwa- 
no bakulamusiza. Lamusa abo- 
mukwano ngamanys (gibwe) bwe- 


gali. 


203 





Ta Koi 


Bag. 1. 8. 
TIE 3. 10, 


è Zab. 37. 
27. 
Is. 1. 16. 


“1 Yok. 2. 
2; 3.6, 9. 


d oe a. 


“ Luk, 6. 
16. 

Bik. 1.13. 
L1 Pet. 13. 
b. 


12 Pet. 2. 
l. 

1 Yok. 2. 
22. 


“EBALUWA 


YA YUDA 


ERI EKANISA ZONA. 


1 ea Yuda, omu'du wa Isa Masiya, 
era muganda wa Yakobo, eri abo 
abaitibwa, abagalwa mu Katonda 
Kita'fe, era > abakiimirwa Isa Ma- 

2 siya: okusasira nemirembe nokwa- 
gala byongerwengako gyemuli. 

3 Abagalwa, bwenali nga nfuba 
okubawandikira ebyobulokovu bwa- 
'fe 'fena, nawalirizibwa okubawa- 
ndikira okubabilirira ¢ okuwakani- 
ranga enyo oku'kiriza abatukuvu 
kwebawebwa omulūndi ogumu. 

4 d Kubanga waliwo abantu abaingi- 
ra nga basensera “ abawandikirwa 
e'da omusingo guno, abatatya Ka- 
tonda, abakyiisa ekisa kya Katonda 
wafe okuba obukaba / nebegana 
Isa Masiya, ye Mwimi ye Mukama 
wa'fe omu ye'ka. 

5 Naye njagala okuba'jukiza, ne- 
wakuba'de nga byona mwabimanya 
omulundi gumu, nga Mukama, 
bweyamala okulokola abantu mu- 
nsi Yemisiri, oluvanyuma 9 naziki- 

6 riza abata'kiriza. Ne #bamalaika 
abatikuma bukulu bwabwe bo, na- 
ye nebaleka ekifo kyabwe bo be 
nyini, kabakūmira mu njegere eze- 
naku zona wansi wekizikiza ' olwo- 
musango ogwokulunaku olukulu. 

7 Nga mSodomu ne Gomola nebibu- 

ebyaliranawo, bwebyayendera 
Sala okwenkana nabo nebikyama 
okugobereranga omubiri omulala, 
byatekebwawo okuba ekyokulabi- 
rako, nga bibonerezebwa nomusa- 
ngo ogwomuliro oguta'gwāwo. 

8 n Naye era benkana nabo mu kul- 
talota kwābwe nga basiga omubiri 
empitambi era bagana obukulu, era 

9 o bavuma abokitibwa. Naye ? Mi- 
kaeri, malaika omukulu, bweyayo- 
mba ne Setani nayogera naye olwo- 
mubiri gwa Musa, ” teyayang'anga 
kumuletako musango gwa kuvuma, 
naye yagamba nti # Mukama aku- 

10 nenye. 'Naye abo byebatamanya 
byona babivuma: byebamanya mu 
buzaliranwa ngensolo ezitalina ma- 

141 gezi mwebyo bazikirira. Zibasa- 
nze! kubanga batambulira mu 'ku- 
bo lya “ Kaini, © neba'dukanira mu 
kukyama kwa Balamu olwempera, 
nebabulira ymu kuwakana kwa 

12 Kola. -Bano ge msinja agatala- 
bika mu mbaga za'mwe ezokwaga. 
Jana bwebalya na'mwe, abasiimba 
aberinda bo'ka awatali kutya; 


a ebire ebitalimu ma'zi nga > hitwa- 
libwa nempewo; emiti egiwatnla, 
egitalina bibala, egyafa awabiri, 
13 “egyakiilibwa nemizi; damayengo 
agomunyanja agefūküla, agabimba 
e'jovu ze nsonyi zabwe bo; emu- 
nyenye ezikyama “ezitereke'dwa 
ekizikiza ekiku'te enyo emirembe 
14 nemirembe. Era abo yabalagula- 


ko Enoki, /owomusanva okuva ku | 


Adamu, ngayogera nti Laba, 9 Mu- 
kama ya'ja nabatukuvube kakumi, 
15 okuleta omusingo ku bona, noku- 
sinza omusāngo bona abatatya Ka- 
tonda olwebikolwa byabwe byona 
byebakolera mu butatya Katonda, 
nolwebigambo byabwe byona ebi- 
ka'kanyavu abon6nyi abatatya Ka. 

16 tonda byebamwogeringako. Abo 
be bemulugunya, be banyiga, aba- 
tambula ngokwegōmba kwabwe 
bwekuli [f nakamwa kabwe kogera 
ebigambo ebiinga okukulumbala |, 
k nga ba'simu abantu ekitibwa o- 
lwamagoba. 

17 Naye 'mwe,! abagalwa, mu'jukire- 
nga ebigambo ebyayogerwa e'da 
abatume ba Mukama wa'fe Isa 

18 Masiya; bwebabagamba nti Mu 
biro ebyoluvanyuma 7? walibawo 
abasekerezi abatambula ngokwe- 
ragan kwabwe bo bwekuli okwo- 

19 butatya Katonda. Abo ? be baleta 
okwawula, abomubiri, abatalina 

20 Mwoyo. Naye 'mwe, abāgalwa, 
o bwemwezimba ku ku'kiriza kwa- 
'mwe okutukuvu enyo, ? nga mu- 


21 saba mu Mwoyo Omutukuvu, mwe- | a 


kūümënga mu kwagala kwa Katonda, 
"nga mulindirira okusisira kwa 
Mukama wa'fe Isa Masiya olwobu- 
22 lamu obuta'gwawo. Era abalala 
mubasasirenga ababiisabiisa; era 
33 abalala mubalokolênga, nga muba- 
kwa'kula okuba' mu muliro; 
era abalala map yey irenga mu 
kutya; nga mukyiwa tnekyambalo 
ekyasigibwa amabala omubiri. 
“Naye oyo ainza okubakiima 
obutesitala, %nokubaimiriza mu 
maso gekitibwakye nga temuliko 
25 bulema mu kujaguza, Katonda omu 
e'ka Omulokozi wa'fe, kubwa Isa 
iya Mukama wa'fe, (awebwe- 
nga) ekitibwa, obukunlu, aminyi 
nobuinza, e'da ne'da ngemirembe 
nemirembe teginabawo, kakano era 
nemirembe egita'gwawo. Amina. 


34 





1—95. 


1. 1—2. 7. 





? Kurv. 2. 
37 


Zek. 4. 2. 
# Dan. 7. 


13. 
Dan. 10. 
b. 





OKUBI'KULIRWA 


KWA YOKANA ATEGEZA EBYA KATONDA. 


OKUBI'KULIRWA kwa Isa Masiya 
Katonda ? kweyamuwa okulaga aba- 
'dube ebigwānira okubawo ama- 
ngu: b nābūlirira mu malaikawe 
ngamutuma eri omu'duwe Yokana, 

2 eyategeza ekigambo kya Katonda 
nokutegeza kwa Isa Masiya, byona 

3 “byeyalaba. d Alina omukisa oyo 
asoma, nabo abawulira ebigam 
byobuna'bi buno, era nabakwata 
ebiwandiki'dwa mubwo: kubanga 
e ekisera kiri kumpi. E” 


4 VYOKANA eri ekanisa omusānvu 
ezomu Asiya: ekisa (kibērēnga) 
na'mwe nemirembe ebiva eri /oyo 
abawo era 9 eyabawo era a'ja (oku- 
bawo); era i(ebiva) eri emyoyo 
omusānvu egiri mu maso gente- 

5 beye; era (ebiva) eri Isa Manya, 

. k omujulirwa omwesigwa, l omube- 
ryeberye wabafu, era ™ af ba- 
kabaka abomunsi. “ Atwagala, era 
oeyatusumulula mu bibi bya'fe o- 

6 Iwomusaigwe; era Pnitufula o- 
bwakabaka, bakabona eri Katonda 
Kitawe; ekitibwa nobuinza bibere- 
nga eri oyo emirembe nemirembe. 

7 Amina. rLaba, 8'ja nebire; era 
buli liso lirimulaba, £ nabo abamu- 
fumita; nebika byona ebyomunsi 

“ birimukubira ebiwobe. ewawo, 


Amina. 

8 'Nze?!?ndi Alufa ne Omega, bwa- 
yogera Mukama Katonda, abawo 
era eyabawo era a'ja (okubawo), 
Omuinza webintu byona. 

9 'Nze Yokana muganda wa'mwe 
era a'sekimu mu kubonabona “ne 
mu bwakabaka ne mu kugumikiriza 
(ebiri) ma Isa, nali kn kizinga e- 
kiitibwa Patumo, olwekigambo kya 
Katonda era nolwokutegeza kwa 

10 Isa. Nali mu Mwoyo ku #Junaku 
lwa Mukama (wa'fe), nempulira 
enyuma wange e'dobozi 'dene, nge- 
ryakagombe, nga kogera nti Kyo- 

11 laba, wandika mu kitabo, okiwere- 
ze ekanisa omusanvu; eri Efeso, 
neri Sumuna, neri Perugamo, neri 
Baatira, neri Sadi, neri Firaderufi- 

12 ya, neri Laodikiya. Nenkyika o- 

ulaba e'dobozi eryayogera nange. 
Bwenakyūka, nendaba Yetabaza 

13 musänvu eza zibu; ne wakati 
wetabiza (nendaba) z afanana ngo- 
mwana womuntu, 4 ngayamba'de 

okutiika ku bigere, era ngasibi dwa 








mu kifuba nolukoba olwa gäbu. 
14 Nomutwegwe è nenvirize nga zitu- 
kula ngebyoya byendiga ebitukula, 
ngomuzira; “namasoge ngenimi 
15 zomuliro; nebigerebye nga bifana- 
na ngekikomo ekizigule, ngekiro- 
ngosebwa mu ntamu; dne'dobo- 
. zirye (nga liri) nge'dobozi lyama'zi 
16 amangi. Era ngaku'te mu muko- 
nogwe ogwadyo emunyenye mu: 
sanvu: ne “mu kamwake nemn- 
vamu ekitala ekisala ekyobwogi 
obubiri: /nobwenyibwe (nga buli) 
ngenjuba bweyaka mu manyi gayo. 
17 9 Bwenamulaba, nengwa ku bige- 
rebye ngafu'de. i#Nantekako omu- 
konogwe ogwadyo, ngayogera nti 
Totya; 'nze £woluberyeberye era 
18 owenkomerero, era Omulamu ; lera 
nali nfu'de, era, laba, ndi mulamu 
emirembe nemirembe, era 'R nina 


d Dan. 7.9. 


e Dan. 10. 
6, 


d Es. 43. 2. 


“ Ts. 49. 2. 


ebisumuluzo ebyokufa aa Ana 20. 


19 gombe. Kale wandika byolabye, 
nebiriwo, nebigenda okubawo olu- 

20 vanyuma lwebyo; ekyama kyemu- 
nyenye omusänvu zolabye mu mu- 
kono gwange ogwadyo netabiza 

< Omusanvu eza zābu. Emunyenye 
omusānvu be ?# bamalaika bekanisa 
omusinvu: 0Onetabiza omusānvu 
ze kanisa omusānvu. 


Eri malaika owekanisa eyomu 
Efeso wandika nti 

Bwati bwayogera aoyo akwata 
emunyenye omusānvu mu muko- 
nogwe ogwadyo, batambaulira wa- 
kati wetabaza omusānvu eza zabu, 
2 enti 'Manyi ebikolwabyo, nokufu- 
bakwo nokugumikirizakwo, era 
nga toinza kugumikiriza babi, era 
d wabakema “abeita abatume 'so- 


2 


nga si bo, era wabalaba n 
8 mba; era olina okugumikiriza, era 
waguma olwerinya lyänge, 's6 / te- 
4 wakowa. Naye nina (ensonga) ku- 
'gwe, kubanga waleka okwagalakwo 
5 okwoluberyeberye. Kale 'jukira 
gyewagwa, wenenye, okolenga ebi- 
kolwa ebyoluberyeberye ; 9 bwota- 
Jikola DHOG, nji'ja gyoli, era ndi- 
'gyawo etabazayo mu kifo kyayo, 
6 bwotalyenenya. Naye kino kyoli- 
“na kubanga okyawa ebikolwa bya 
7 Banikolaiti, nange byenkyiwa. tA- 
lina okutu awulire Omwoyo kya- 
gamba ekanisa. Awangula ndimu- 
wa kokulya ku ! muti ogwobulamu, 


bali- |? 


“ Kub. 1. 
16, 20. 


è Kub. 1. 
13. 


“Zab. 1.6. 


41 Yok. 4. 
eoKoLn. 
13. 

f Bag. 6. 9. 
Tab; 12. 3, 


7 Mat. 21. 
41, 43. 


í Mat. 11. 

15. 

k Kub. 22. 
2, 14. 

l Lub 2 9. 





2 2. 8. 
Kub.1. 16. 


“Kub. 1. 
14, 15. 


€ Bal. 2. 4. 
Kub. 9. 20. 


OKUBPKULIRWA. 


oguli wakati mu lusuku lwa Ka- 
tonda. 
8 Era eri malaika owekanisa eyo- 
mu Sumuna wandika nti 
Bwati bwayogera owoluberye- 
berye era owenkomerero, eyali afu- 
9 'de niba omulamu nti 'Manyi oku- 
bonabonakwo nobwāvubwo [naye 
oli m muga’'ga], nokuvola ? kwa 
abeita Abayudaya 'songa si bo, naye 
10 kung'aniro lya Setani. ° Totya 
byogenda okubonabona: Jaba, o» 
mulopi oyo agenda okusūla abamu 
mu'mwe mu komera, mukemebwe ; 
era mulibonabonera enaku kumi. 
P Beranga mwesigwa okutūsa oku- 
fa, nānge ndikuwa ” engule eyobu- 
11 lamu. Alinaokutu awulireOmwoyo 
- kyagamba ekanisa. Awangula tali- 
rumwa na katono kufa kwa kubiri. 
12 Era eri malaika owekanisa eyo- 
mu Perugamo wandika nti 
Bwati bwayogera ? oyo alina eki- 
tala ekisala ekyobwogi obubiri, nti 
13 'Manyi gyotūla awali entebe eyo- 
bwakabaka eya Setani: era okwata 
erinya lyānge, 's0 tewegana ku- 
'kiriza kwange era ne mu naku za 
Antipa, omujulirwa wange (omu- 
saja) wange omwesigwa, eya'tirwa 
14 ewa'mwe, Betani watūla. Naye 
nina (ensonga) ku'gwe si nyingi, 
kubanga olina eyo abakwata okui- 
ben kwa '!Balamu, eyaigiriza 
alaki okuteka enkonge mu maso 
gabana ba Isiraeri, *okulya ebya- 
webwa eri ebifananyi “ nokwenda. 
15 Era nawe bwotyo olina abakwata 
16 okuigiriza kwa Banikolaiti. Kale 
wenenye; naye bwotalyenenya, 
nji'ja gyoli mangu, era Yndirwana 
nabo nekitala ekyomukamwa kā- 
17 nge. Alina okutu awulire Omwoyo 
kyagamba ekanisa. Awāngula ndi- 
muwa ku manu eyakwekebwa, era 
ndimuwa e'jinja ejeru, era ku 'ji- 
nja kawandiki'dwako erinya erigya, 
omuntu yena lyatamanyi wabula 
awebwa. 
18 Eraeri malaika owekanisa eyomu 
Suatira wandika nti 
Bwati bwayogera Omwana wa 
Katonda, 2 alina amaso (agali) nge- 
nimi zomuliro, nebigerebye ebifa- 
19 nana ngekikomo ekizigule, nti 'Ma- 
nyi ebikolwabyo nokwagala nokt- 
'kiriza nokuwereza nokugumikiri- 
zakwo, nebikolwabyo ebyoluvanyu- 
ma nga bingi okusinga ebyoluberye- 
20 berye. Naye nina (ensonga) ku- 
'gwe, kubanga oleka omukazi oli 
a Yezeberi, eyeita na'bi; nāigiriza 
nakyamya aba'du bange b okwendā- 
nga, nokulyanga ebyawebwa eri 
21 ebifananyi. Era namuwa e'binga 
eokwenenya ; nātayagala kwene- 
22 nya mu bwenzibwe. Laba 'musiila 
ku kiriri, nabo abenda naye mu 


kubonabona okungi, bwebatenenya 
23 mu bikolwabye. Era nabānabe ndi- 
ba'ta noliimbe; ekanisa zona nezi- 
tegera nga 'nze 'nzuyo “ akebera 
ememe nemitima: era €ndiwa buli 
muntu mu'mwe ngebikolwa bya- 
24 'mwe bwebiri. Naye 'mwe mbaga- 
mba, abasigalawo abomu Suatira, 


bona abatalina Suig kuno, aba- |- 


tamanyi bya buziba bya Setani, 
nga bwebogera ; sibatekako 'mwe 
25 mugugu mulala. Wabula /kyemu- 


lina mukikwatenga, okutūsa lwe- |? 
96 ndi'ja. Era awangula nakwati- | 5. 
nga 9 ebikolwa byange okutiisa ku | 


nkomerero, i oyo ndimuwa amanyi 
27 ku mawanga: era k alibalinda no- 
mu'go gwekyuma ngebibya ebibii- 
mbe bwebyatikayatika ; era ninge 
28 nga bwenawebwa Kitange: era ndi- 
29 muwa lemunyenye eyenkya. Ahna 
okutu awulire Omwoyo kyagamba 
ekanisa. 


Era eri malaika owekanisa eyo- 
mu Sadi wandika nti 
Bwati bwayogera 4 alina e- 
myoyo omusanvu egya 
munyenye omusanvu, nti 'Manyi 
ebikolwabyo, ngolina erinya go 
2 kuba omulamau, era boli mufu. - 


3 


nula, onyweze ebisiga'deyo oyali 5. 


bigenda okufa: kubanga salaba ku 
“ bikolwabyo ekyatūkirira mu maso 
3 ga Katonda wange. “Kale 'jukira 


bwewawebwa ne bwewawulira ; o- | > 


kwate, wenenye. Kale d bwotalitu- 


nula, ndi'ja ngomu'bi, 'sō tolimanyi | & 


4 sawa gyendi'jiramu gyoli. Naye 


olina amanya matono mu Sadi < a- |, 


gatayênona ngoye zibwe: era bali- 
tambula nange / mu ngoye enjeru ; 
5 kubanga basani'de. Bwatyo awā- 
ngula alyambazibwa engoye enje- 
ru; /86 sirisa na katono li- 
nyalye mu ki kyobulamu, era 
g ndyêtula erinyalye mu maso ga 
Kitange, ne mu maso ga alai- 
6 kabe. Alina okutu, awulire Omwo- 
yo kyagamba ekanisa. 
7 Era eri malaika owekanisa eyo- 
mu Firaderufiya wandika nti 
Bwati bwayogera oyo omutuku- 
vu, owamazima, slina í ekisumalu- 


ebikolwabyo | R 
-sogo olu'gi olu'gu'dwawo, omuntu 
yena lwatainza ku'galawo) ngolina 
amanyi matono, nokwata ekigambo 
kyange, 's0 tewegina linya lyānge. 

9 Laba, ngaba abomukung'aniro lya 
Setani abeita Abayudaya, 'songa si 
bo, naye balimba ; laba, ? ndibale- 
ta oku'ja okusinza mu maso gebi- 
geno era ndibamanyisa nga na- 
10 kwagala. Kubanga wekūma eki- 


nda,ne- | 4 


= |> Mat. 16. 
i | : Yob. t2 


2. 8—3. 10. 





# Mat H. 
3 


is. pe 
kub 1. 15. 


19. 
14 


na 
3. 


= . 
aa AA AA AA AA AA aa MA AAA AAA —aAa————— aa AAA AAA AAA AAA 








8. 11—5. 6. 


"3 Pet. 2. 
9. 


° Baf. 4. 5. 


Kub. 22 
12, 20. 


P Kub. 14. 
1; 224. 


” Beb. 12. 
> 


Kub. 2. 
2, 10. 


s Is. 68. 16. 
tKub, L 5. 


“ Bak. 1. 
18. 


e Ta. 6.1. 
Yer. 17.12. 
Ex 1. 2%. 


b Ex. 1. 28. 


gambo ekyokugumikiriza kwange, 
era nange ” ndikukiima obutaingira 
mu kisera ekyokukemebwa, ekige- 
nda oku'ja kunsi zona, okukema 
11 abo abatūla kunsi. ONjija mangu: 
nyweza kyolina, omuntu yena ale- 
12 me okutwala enguleyo. Awangula 
ndimufula empagi mu yekalu ya 
Katonda wange, 'sō talifuluma nate 
bweru: nange P ndiwandika kuye 
erinya lya Katonda wange, nerinya 
lyekibuga kya Katonda wange,” Ye- 
rusalemi ekigya, eki'ka okuva mu 
"gulu eri Katonda wange, nerinya 
18 Iyange erigya. Alina okutu awu- 
lire Omwoyo kyagamba ekanisa. 
14 Era eri malaika owekanisa eyo- 
mu Laodikiya wandika nti 
s Bwati bwayogera oyo Amina, 
t omujulirwa omwesigwa era owa- 
mazima, * oluberyeberye lwokutõ- 
15 nda kwa Katonda, nti 'Manyi ebi- 
kolwabyo, nga tonyogoga 'so tobu- 
guma: singa onyogoga uba obugu- 
16 ma. Bwekityo kubanga olina eki- 
bugūmirize, 's6 tonyogoga 's0 tobu- 
guma, ndikusesema mu wa kä- 
17 nge. Kubanga oyogera nti w% Ndi 
muga'ga, era nga'gawa'de, '80 siri- 
ko kyenetäga, 'so tomanyi ngoli 
munaku 'gwe era asasirwa era o- 
mwavu era omuzibe wamaso era ali 
18 obwerēre: nkuwerera amagezi Y o- 
kugula gyendi ezābu eyalongose- 
bwa mu muliro, olyoke oga'gawale, 
8 nengoye enjeru, olyoke oyambale, 
era ensonyi ezobwererebwo zireme 
okulabika; ne' a eryokusiga ku 
19 masogo, olyoke olabe. 'Nze 4 bona 
benjagala mbanenya, era mbabili- 
20 rira : kale nyikira wenenye. Laba, 
bnyimiride ku lu'gi, neyanjula: 
comuntu yena bwawulira e'dobozi 
lyange, na'gulawo olu'gi, d naingira 
gyali, era nalira wamu naye, naye 
31 nange. Awangula “ndimuwa oku- 
tula awamu nange ku ntebe yange 
eyobwakabaka, era nga nange bwe- 
nawangula, nentila wamu ne Kita- 
22 nge ku ntebeye eyobwakabaka. A- 
lina okutu awalire Omwoyo kyaga- 


mba ekanisa. 
4 OLUVANYUMA |webyo nendaba, era, 
laba, olu'gi olu'gu'dwawo mu 'gu- 

lu, ne'dobozi lyenasoka okuwulira, 
“ngeryakagombe, nga kogera nange, 
ngayogera nti Linya okutūka wano, 
nange nāk ebigwanira okube- 

2 rawo oluvanyuma lwebyo. Ama- 
ngwāgo nali mu Mwoyo: era, laba, 

| 4 entebe eyobwakabaka yali ngete- 
ke'dwawo mu ‘guln, era eyali atu- 

8 'de ku ntebe; naye eyali atu'de 
yali afanana nge'jinja erya yasepi 
nerya sadio okulabika : ne? muso- 

ke okwetolola entebe eyali afanana 

4 nga zumalidi okalabika Entebe 





OKUBTKULIRWA. 


eyobwakabaka yali etolo'dwa ente- 
be ezobwakabaka amakumi abiri 
mu nya; ne ku ntebe (kwaliko) a- 
'de i abiri mu bana 
nga batu'de, nga “bamba'de engo- 
ye enjeru; ne ku mitwe gyābwe e- 
b ngule eza zabu. Ne ku ntebe nga 
kuvako okumyinsa namalobozi no- 
kubwātuka. 4 Netabaza omusānvu 
ezomuliro nga zaka mu maso ge- 
ntebe, ¢ gye myoyo omusinvu egya 
6 Katonda; ne mu maso gente 
J ngenyanja eyendabirwamu, efana- 
na nga kulusitalo ; 9 ne wakati we- 
ntebe nokwetolola entebe ebiramu 
bina ebi'jude amaso mu bwenyi 
7 nenyuma. 'Nekiramu ekyolube. 
ryeberye kyali kifanana ngempolo- 
goma, nekiramu ekyokubiri nge- 
nyana, nekiramu ekyokusatu kya- 
lina amaso ngagomuntu, nekiramu 
ekyokuna kyali kifanana ngempū- 
8 ngu ebūka. Nebiramu ebina, nga 
birina buli kimu # ebiwawatiro mu- 
kaga, bi'ju'de amaso enjui zona ne 
! munda: ’sõō tebiriko kuwu'mula e- 
misana nekiro nga byogera nti lO- 
mutukuvu, Omutukuvu, Omutuku- 
vu, Mukama Katonda Omuinza 
webintu byona, eyabawo era a- 
9 bawo era 4'ja (okubawo). Era e- 
biramu bwebirimuwa ekitibwa ne- 
tendo nokwebaza oyo atu'de ku 
ntebe, omulamu emirembe nemire- 
10 mbe, abaka'de amakumi abiri mu 
bana baliviinama mu maso goyo 8- 
tu'de ku ntebe, era balisinza oyo 
omulamu emirembe nemirembe, 
era balisūla engule zabwe mu maso 
11 gentebe, nga bogera nti m Osani'de 
'gwe, Mukama wa'fe, Katonda wa- 
'fe, okuwebwänga ekitibwa netendo 
nobuinza: * kubanga 'gwe wabito- 
nda byona, era byabawo lwa kusi- 
makwo, era byatondebwa. 


NENDABA mu mukono ogwadyo 
gwoyo eyali atu'de ku ntebe 4e- 
kitabo ekiwandiki dwa munda ne 
kungulu, bekisibi' dwa enyo obubo- 
Q nero omusānvu. Nendaba malaika 
owamanyi ngabūlira ne'dobozi 'de- 
ne nti Ani asani'de okwanjuluza e- 
kitabo nokubembula obubonero bwa- 
3 kyo omusanvu? Newatabawo mu 
'gulu newakuba'de kunsinewakuba- 
'de wansi wensi,eyainzaokwanjulu- 
za ekitabo, newakuba'de okukitunu- 
4 lira. Nange nenkaba nyo amaziga, 
kubanga tewalabika eyasanira o- 
kwanjuluza ekitabo, newakuba'de 
5 okukitunulira : omu ku baka'de nā- 
ng'amba nti Tokaba : laba, c Bapo 
logoma owomukika kya Yuda, 4e- 
kikolo kya Daudi, yawāngula, o- 
kwanjuluza ekitabo nobubonero 
6 bwakyo omusānvu. Nendaba wa- 
kati wentebe nebiramu ebina, ne 





207 


d Kuv. 37. 
2. 
€ Kub. 1.4. 


S Xuv. 38. 


Kub. 15.2 
? Er. ). 5. 


í Erz. 1.120; 
10. 14. 


è Is. 6. 2. 


l Is. 6.3. 


“= Kub, 5. 
12. 


R Lub.1.1. 
Bef. 3. 9. 
Bak. 1. 16. 


s Ez 2. 9, 
10. 


ò Is. 29.11. 
Dan. 12. 4. 


“ Lub. 49. 
9, 10. 

Beb. 7. 14. 
d Is. M. 1, 


10. 
Kub. 2. 
16. 


208 


OKUBPKULIRWA. 





e Is. 53. 7. 
Yok. 1. 29, 


36. 

1 Pet. 1.19. 
Kub. 13.8. 
S Zek. 3. 9. 


#Kub.4.2. 


4 Zab, 141. 


P Baf. 2.10. 


r 1 Byom. 
29. 11. 


8 Kub. 5. 
3-7. 


b Kub. 4.7. 
€ Kub. 19. 
11. ; 

d Zab, 45. 
4,5. 

“ Kub. 14. 
14. 


wakati wabaka'de,  Omwana gwe- 
ndiga ngaimiri'de ngafanana nge- 
ya'tibwa, ngalina amayembe musa- 
nvu, /namaso musanvu, gye Myo- 
yo omusānvu egya Katonda, egitu- 
7 mibwa munsi zona. Na'ja naki'gya 
mu mukono ogwadyo 9 ogwoyo atu- 
8'de kuntebe. Bweyatola ekitabo, 
ebiramu ebina nabaka'de amakumi 
abiri mu bana nebavūnama mu ma- 
so Gomwana gwendiga, buli muntu 
ngalina enānga nebibya ebya zābu 
ebi'ju’de obubāne, ikwe kusaba 
9 kwabatukuvu. Nebaimba *olui- 
mba olugya, nga bogera nti Osani- 
de okutola ekitabo nokubembula 
obubonero bwakyo: kubanga wa- 
'tibwa ! nogulira Katonda olwomu- 
saigwo 'R mu buli kika nolulimi na- 
10 bantu ne'gwanga, ” nobafūla eri 
Katonda wa'fe obwakabaka era ba- 
11 kabona; era bafuga kunsi. Ne- 
ndaba nempulira e'dobozi lya ba- 
malaika abangi abetolo'de entebe 
nebiramu nabaka'de; nomuwendo 
gwabwe gwali ? obukumi emirundi 
obukumi, mwenkumi emirindi e- 
12 nkumi; nga bogera ne'dobozi 'de- 
ne nti Asani'de Omwana gwendiga 
eya'tibwa okuwebwa obuinza no- 
buga'ga namagezi namanyi netendo 
13 nekitibwa nomukisa. Na pbuli ki- 
tonde ekiri mu 'gulu, ne kunsi, no 
wansi wensi, ne ku nyanja, nebiri- 
mu byona nembiwulira byona nga 
byogera nti Eri oyo atu'de ku nte- 
be, neri Omwana gwendiga, ” omu- 
kisa gubenga neteudo nekitibwa 
namānyi emirembe nemirembe. 
14 Nebiramu ebina nebyogera nti A- 
mina. Nabaka'de nebaviinama ne- 
basiuza. 


a NeNDaBA Omwana gwendiga 
bweyabēmbula ku bubonero omu- 
sanvu ko akamu, nempulira ® eki- 
mu kn biramu ebina nga kyogera 
nge'dobozi eryokubwatuka nti 'Ja- 
2 ngu. Nendaba, era, laba, “emba- 
lasi enjeru, 4 noyo atu'deko ngalina 
omutego ; < niwebwa engule: nage- 
nda ngawangula, era awangule. 

3 Bweyabembula akabonero akoku- 
biri, nempulira ekiramu ekyokubiri 

4 nga kyogera nti 'Jangu. Nevayo 
(embalasi) endala eya lukanyu: 
naye eyali atu'deko nawebwa oku- 
'gyawo emirembe kunsi, era ba'ta- 
ng'ane bo'ka na bo'ka: niwebwa 
ekitala ekinene. 

5 Bweyabembula akabonero ako- 
kusata, nempulira ekiramu ekyo- 
kusatu nga kyogera nti 'Jangu. 
Nendaba, era, laba, embalasi enzi- 
rugavu; neyali atu'deko ngalina 

- 6 ekigera mu mukonogwe. Nempu- 
lira nge'dobozi wakati webiramu 
ebina nga lyogera nti Ekiyi kye- 


6 





6. 
ng'ano kya dinali, nebiyi bisatu 


7—7. 3. 


ebya sayiri bya dinali; J amafnta |/keba4 


nomwenge 'so tobyonona. 

7 Bweyabembula akabonero ako- 
kuna, nempulira e'dobozi lyekira- 
mu ekyokuna nga kyogera nti 'Ja- 

8 ngu. Nendaba, era, laba, embalisi 
eya kyenvu; neyali atu'deko, eri- 
nyalye Kufa; ne Magombe någe- 
nda naye. Nebawebwa obuinza ku 
kitundu ekyokuna ekyensi, 9 oku'ta 
nekitala nenjala nolumbe ! nensolo 


zensi. 
9 Bweyabembula akabonero ako- 
kutino, nendaba wansi wekyoto 


kemyoyo gyabwe aba'tibwa olwe- : 


kigambo kya Katonda, !nolwoku- 


10 tegeza kwebalina : nebogerera wa- | a 


'gulu ne'dobozi 'dene, nga bogera 
nti > Olitusa wa, Mukama (wa'fe), 
omutukuvu era owamazima, obu- 
tasala musango nobutawalana'gwa- 
nga olwomusai gwa'fe kubo aba- 
11 tula kunsi? Nebawebwa buli ma- 
ntu nekyambalo ekyeru; nebaga- 
mbibwa ° okuwu'mula nate akasera 


katono, okutiisa ba'du ba'nābwe ne | +. 


baganda babwe lwebaliwera, aba- 
genda oku'tibwa nga nabo. 

12 Bweyabēmbula akabonero ako- 
mukaga, nendaba, P newaba ekika- 
nkano kinene; renjuba nedugala 
ngolugoye olwebyoya, nomwezi 

13 gwona neguba ngomusai; nemu- 
nyenye ezomu'gulu nezigwa kunsi, 
ngomutini bwegukunkumula ama- 
gu gagwo, nga gunyenyezebwa e- 

14 mpewo enyingi. “Ne'gula meri- 
'gyibwawo, ngomuzingo gwekitabo 
bweguzingibwa; na ‘buli lusosi ne- 


kizinga nebi'gyibwawo ma bifo bya- | 7 


15 byo. Ne bakabaka bensi, nabalā- 
ngira, nabagabe, nabaga'ga, naba- 
manyi, na buli mu'du nowe'dembe 
u nebekweka mu mpuku ne mu 

16 mainja agokunsozi; ne 
ensozi namainja nti Mutugweko, 
mutukise mu maso goyo atu'de ku 
ntebe, ne mu busungu Bwomwana 

17 gwendiga : kubanga v olunaku olu- 
kulu akata ka bwabwe lutiise ; 
era Yani ainza okuimirirawo ? 


OLUVANYUMA nendaba bamalaika 
bana nga baimiri'de ku nsonda 
nya ezensi, nga baku'te empewo 
aa ezensi, empewo yona ereme 
okukinta. kunsi, newakuba'de ku 
nyanja, newakuba'de ku muti gwo- 
2 na. Nendaba malaika omulala nga- 
- linya okuva ebuvanjuba, ngalina 
:“ akabonero ka Katonda omulamu : 
nayogerera wa'gulu ne'dobozi 'dene 
ngagamba bamalaika abana, aba. 
webwa okwonona ensi nenyanja, 
3 ngayogera nti 4 Temwondna nsi, 
newakuba'de enyanja, newakaba- 
'de emiti, okutiisa Iwetulimala èo- 


? Kub. 16. 
18. 


? Yo.2 
14, 3); 3. 
13. 


=“ Is 2 73. 


Kub 84 


La > Ba Wa 





7. 4—8. 13. 





A Kub. 22. 
d Kub. 9. 
16. 

i Kub. 14 


JXKub. 49. 


d TR. 1. 18. 
1 Yok.1.7. 


kls 4. 5, 
Kub.21. 3. 
1 Ts, 44. 10. 


kutekako akabonero aba'du ba Ka- 
tonda wa'fe cku byenyi byabwe. 

4 d Nempulira omuwendo gwābwe a- 
bātekebwako akabonero, (bāli) ¢ ka- 
sirivu mwobukumi buna mwenku. 
mi nya, abatakebwako akabonero 
ma buli kika kyabana ba Isiraeri. 

5 Abomukika kya Yuda abateke- 

bwako akabonero kakumi mwe- 
nkumi biri : 

Abomukika kya Leubeni kakumi 
mwenkumi biri: 

Abomukika kya Gadi kakumi 
mwenkumi biri: 

6 Abomukika kya Aseri kakumi 

mwenkumi biri: 

Abomukika kya Nafutali kakumi 
mwenkumi biri: 

Abomukika kya Manase kakumi 
mwenkumi biri : 

7 Abomukika kya Simeoni kakumi 

mwenkumi biri : 

Abomukika kya Levi kakumi 
mwenkumi biri: ; 

Abomukika kya lsakali kakumi 
mwenkumi biri: 

8 Abomukika kya Zebuluni kaku- 

mi mwenkumi biri: - 

Abomukika kya Yusufu kakumi 
mwenkumi biri : 

Abomukika kya Benyamini aba- 
tekebwako akabonero kakumi 
mwenkumi biri. 

9 Oluvanyuma iìwebyo nendaba, era, 
laba, ekibina kinene omuntu yena 
kyatainza kubala, /mu buli 'gwa- 
nga nebika nabantu nenimi, nga 
baimiride mu maso gentebe ne 
mu maso Gomwana gwendiga, nga 
bamba'de ebyambalo ebyeru, na- 
matabi genkindu mu mikono gya- 

10 bwe; nebogerera wa'gulu pa deh. 
zi 'dene, nga bogera nti 9 Obuloko- 
vu (buba) bwa Katonda wa'fe atu- 
'de ku ntebe, neri Omwana gwe- 

11 ndiga. Ne bamalaika bona bali 
baimiri'de nga betolo'de entebe na- 
baka'de nebiramu ebina; nebavii- 
nama amaso gabwe mu maso ge- 

12 ntebe, nebasinza Katonda, nga bo- 
gera nti Amina: omukisa nekiti- 
bwa namagezi nokwebaza netendo 
nobuinza namanyi (bibenga) eri 
Katonda wa'fe emirembe nemire- 

13 mbe. Amina. Omu ku baka'de 
na'damu, ngang'amba nti Bano a- 
bamba'de ebyambalo ebyo ebyeru, 

14 be bani, era bava wa? Ne'muga- 
mba nti Mukama wange, 'gwoma- 
nyi. Nang'amba nti Bano be biva 
mu kubonabona kuli okungi, tne- 
bayoza ebyambalo byabwe, neba- 
bitukuza mu musai Gwomwana 

15 gwendiga. Kyebavu'de babera mu 
maso gentebe ya Katonda; neba- 
muwerezanga emisana nekiro mu 
yekaluye- noyo atu'de ku ntebe 

16 kalitimba ewemaye kubo. ? Teba- 


OKUBIKULIR WA. 


lirumwa njala nate, 'so tebalirū- 
mwa nyonta nate, 'so M omusana 
tegulibokya, newakuba'de okwokya 

17 kwona: kubanga Omwana gwendi- 
ga ali wakati wentebe ” yanābalū- 
ndanga, era alibaleta eri enzi'zi 
ezama'zi agobulamu: ?era Kato- 
nda alisangula buli 'ziga mu maso 
gabwe. 


BWEYABEMBULA akabonero sako- 
musanvu, newaba akasirikiriro 
mu 'gulu nga kitindu kya sawa. 

2 a Nendaba bamalaika musanvu a- 
bāimirira mu maso ga Katonda ; 
nebawebwa obugombe musānvu. 

8 Ne malaika omulala naja nai- 
mirira ku kyoto, ngalina ekyotezo 
ekya zabu; nawebwa obubine bu- 
ngi, alyoke abuteke mu kusaba 

- kwabatukuvu bona ku Vkyoto e- 
kya zabu ekyali mu maso gentebe. 

4 c Nomu'ka gwobubane negulinya 
wamu nokusaba kwabatukuvu nga 
guva mu mukono gwa malaika mu 

5 maso ga Katonda. Malaika natwa- 
la ekyotezo; naki'juza omuliro o- 
gwomukyoto, nākisūla kunsi; ne- 
waba okubwatuka namalobozi no- 
kumyansa nekikankano. 

6 Ne bamalaika omusānvu abalina 
obugombe omusanvu nebetekateka 
okufiuwa. 

7 Malaika owoluberyeberye nafii- 
wa, dnewaba omuzira nomuliro 
ebitabu'dwa nomusai, nebisūlibwa 
kunsi: nekitundu ekyokusatu e- 
kyensi neki'gya, nekitindu ekyo- 
kusatu “ekyemiti neki'gya, na buli 
mu'do omubisi negu'gya. 

8 Malaika owokubiri nafuwa ; ngo- 
Jusozi olunene olwaka omuliro ne- 
rusulibwa mu nyanja: nekitindu 
ekyokusatu ekyenyanja nekifiika 

9 musai; nebifa ekitindu ekyokusa- 
tu ekyebitonde ebyomunyanja, ebi- 
ramu; nekitūndu ekyokusatu ekye- 
byombo nekizikirira. 

10 Malaika owokusatu nafuwa, Je- 
munyenye enene neva mu 'gulu 
negwa ngeyaka ngomumuli, negwa 
ku kitūndu ekyokusatu ekyemi'ga, 

11 ne ku nzizi zama'zi. 9 Nerinya 
lyemunyenye liitibwa Abusinso: 
inekitundu ekyokusatu ekyama'zi 
nekifika abusinso: nabantu bangi 
nebafa olwama'zi, kubanga gakai- 
zibwa. 

k Malaika owokuna nafuwa, ne. 
kitūndu ekyokusatu ekyenjuba ne- 
kikubibwa, nekitundu ekyokusatu 
ekyomwezi, nekitundu ekyokusatu 
ekyemunyenye ; ekitiindu ekyoku- 
satu ekyabyo kiryoke kizikizibwe, 
nomusana guleme okwaka ekitū- 
ndu kyagwo ekyokusatu, nekiro 
bwekityo. 

13 Nendaba, nempulira emptingu 


12 


yt 


b Kuv. 30. 
1. 


< Zab. 14. 
Luk. 1. 10. 


d Ez. 38.22. 


Ts. 2. 13. 


S Is. 14.12 


# Lus. 1.20. 


í Kurv, 15. 
Yer. 9. 15. 


k Js. 13. 10. 
Am. 8. 9. 


210 


f Yob. 3. 
21. 

Yer. 8. 3. 
?# Yo. 2 4. 
i Nak.3.17. 
k Dan. 7. 8. 


i Yo.1.6. 


m Bet. 2.2. 


n Kub. 8. 
13. 


Er. 38. 4. 


OKUBIKULIRWA. 


emu ngebuka wakati we'gulu, nge- 
yogera ne'dobozi 'dene nti Ziba- 
sanze, zibasanze, zibasanze abatū- 
la kunsi, olwamalobozi agasiga- 


'deyo ombe ka bamalaika 
abasatu abagenda okufiwa. 
9 Malaika owokutano nafiiwa, 4 ne- 
ndaba emunyenye ngeva mu 'gu- 
lu ngegwa kunsi: nawebwa ekisu- 
3 muluzo bkyobunya obutakoma. Nā- 
sumulula obunya obutakoma ; no- 
mu'ka neguva mu bunya negulinya 
ngomu'ka gwenkomi enene, nenja- 
ba ne'banga nebizikizibwa olwomu- 
3 'ka ogwomubunya. Ne mu mu'ka 
nemuva “enzige kunsi, neziwebwa 

obuinza, ngenjaba ezobusagwa e- 

4 zomunsi bwezirina obuinza. Ne- 
zigambibwa 4 obutayonona mu'do 
gwensi, newakuba'de ekintu kyona 
ekibisi newakuba'de omuti gwona, 
wabula abantu bo'ka abatalina “ka- 
bonero ka Katonda ku byenyi bya- 

5 bwe. Neziwebwa obutaba'ta, wa- 
bula okubalūmira emyezi etino: 
nokuliima kwazo (kwali) ngokulū- 
ma kwenjaba eyobusagwa bwerii- 

6 ma omuntu. Ne mu naku ezo a- 
bantu balinonya okufa, 'so teba- 
likulaba na katono; era /balyego- 
mba okufa, era okufa nga ku- 

7 ba'duka. 9 Nebifananyi byenzige 
byafanana ngembalāsi ezitege- 
ke'dwa olutalo, ne iku mitwe 
gyazo ngengule ezifanana nga zā- 
bu, knamaso gazo ngamaso gaba- 

8 ntu. Era zalina enviri ngenviri 
zabakazi, ' namanyo gazo gali nga- 

9 gempologoma. Era zalina ebizi- 
bawo ngebizibawo ebyekyūma, ne- 
'dobozi lyebiwawatiro byazo nge- 

'dobozi lyamagali, eryembalasi e- 

nyingi nga zifubutuka okuingira 
10 mu lutalo. Era zirina emikira e- 

gifanana ngenjaba ezobusagwa, ne- 
mimwa; ne mu mikira gyazo mu- 

limu obuinza bwazo okulūmira a- 
11 bantu emyezi etāno. ™ Zirina ka- 
baka wazo malaika owobunya obu- 
takoma: erinya mu Lwebulaniya 
Abadoni, ne mu Luyonani alina 
erinya Apoluoni. 

s Obubi obumu buise: laba, obu- 
bi bubiri nate bu'ja oluvanyuma. 
13 Malaika owomukaga nafuwa, ne- 

mpulira e'dobozi eryava mu nso- 

nda enya ezekyoto ekya zibu e- 
14 kiri mu maso ga Katonda, nga- 

gamba malaika owomukaga eyalina 

akagombe nti Sumulula alaika 
abana abasibi'dwa ku mu'ga omu- 
15 nene Fulati. Bamalaika sbana ne- 
basumululwa abali bategeke' dwa 
esawa nolunaku nomwezi nomwa- 

ka, oku'ta ekitiindu ekyokusatu e- 
16 kyabantu. Nomuwendo gwe'gye 

o eryabebagala_embalasi obakumi 


12 


kakumi emirindi ebiri: nempulira 
17 omuwendo gwibwe. Era bwena- 
laba bwenti embalasi mu kwolese- 
bwa kuno, nabo abali bazitu'deko, 
nga bamba'de ihg Ki ja baa nge- 
byomuliro nebya kazigizigi nebye- 
kiberiti: #Pnemitwe egyembalasi 
ngemitwe gyempologoma; ne mu 
bumwa bwazo nemuva omuliro no- 
18 mu'ka nekiberiti. Mu bibonyobo.- 
nyo ebyo byonsatule neba'tibwa 
ekitiindu ekyokusatu ekyabantu, o- 
muliro nomu'ka nekiberiti ebyava 
19 mu bumwa bwazo. Kubanga obul- 
nza bwembalasi buli mu kamwa 
kazo, ne mu mikira gyazo: kuba- 
nga 7 emikira gyazo gifanana nge- 
misota, nga emitwe; era 
20 gyezirūmisá. Nabantu abisigala- 
wo, abata'tibwa mu bibonyobonyo 
ebyo, * tebenenya mu AWA te 
mikono gyabwe, obutasinza “balu. 
bale, anebifsnaiyi ebya zibu ne- 
bya feza nebyebikomo nebyamainja 
nebyemiti, ebitainza kulaba newa- 
kuba'de okuwulira, newakuba'de 


21 okutambula: nebatenenya mu bu'si 


bwabwe, © newakuba'de mu bulogo 
bwabwe newakuba'de mu bwenzi 
bwabwe, newakuba'de mu bu'bi 
bwabwe. 


NENDABA malaika omulala owa- 
manyi nga'ka okuva mu 'gulu, 
ngayamba'de ekire; ne musoke 
ngali ku inutwegwe > namasoge 


1 


ngenjuba, “nebigerebye ngempagi | ? 


2 ezomuliro ; era yalina mu mukono- 
gwe akatabo akabi'kuse: d nateka 
ekigerekye ekyadyo ku nyanja ne- 

3 kya kono kunsi; nāyogerera wa- 
'gulu ne'dobozi 'dene ngempologo- 
ma bwewuluguma: bweyayogerera 
wa'gulu “ebibwatuka omusānvu 

4 nebyogera amalobozi gabyo. Ebi. 
bwatuka omusanvu bwebyayogera 
amalobozi gabyo, nali nga ng'enda 
okuwandika: nempulira e'dobozi 
eriva mu 'gulu, nga lyogera nti 
J Teka akabonero kwebyo ebibwi- 


tuka omusinvu byebyoge'de, 'g0 |: 


5 tobiwandika. Malaika gwenalaba 
ngaimiride ku nyanja ne kunsi 
naimusa omukonogwe ogwadyo eri 

6 e'gulu, naliira oli aba omulamu 
emirembe nemirembe, eyatonda e 
'gulu nebirimu, nensi nebirimu, ne. 
nyanja nebirimu, nti tewalibera ki- 

7 sera nate: naye mu naku ze'do- 
bozi lya malaika owomusānvu, bwa. 
liba ngagenda okufiwa, ekyima 
kya Katonda nekiryoka kitūkirira, 
ngenjiri bweri gyeyabulira aba dube 

8 bana'bi. Ne'dobozi lyenawulira 
nga liva mu 'gulu, (nendiwulira) 
nate nga lyogera ninge nerigamba 
nti Genda, otwale ekitabo ekibi- 
'kuse mu mukono gwa malaika ai- 


9. 1—10. 8. 





P Issa, 
29. 


r Is 9.15 


“Kub. 4.5. 


#Kub. 11. 
13. 








10.. 9—12. 6. 


i Ez 28; 
3. 1-8. 


8 Ez 40. 
3 neb. 


6 Ex. 40. 
17, 20. 

4 Zab. 79. 
Luk.21.24. 
d Dan. 8. 


10. 
“ Kub. 13 
6. 
J Zab. 52. 
8. 


Yer. 11. 16. 
Zek. 4 
31, 14 


4 Luk. 13. 
32 


l Dan. 7. 
21. 


= Zab. 79. 
2,3. 


a Es, 9. 19, 
22 


° Ez. 37. B, 
9, 10, 14. 


? Bik. 1.9. 


9 miri'de ku nyanja ne kunsi. Ne- 
ng'enda eri malaika, nga 'mugamba 
okumpa akatabo. Nang'amba nti 
iTwala, okamire; era kanakaya 
olubutolwo, naye mu kamwiko ka- 
naba kawomerevu ngomubisi gwe- 

10 njuki. Nentwala akatabo nenka- 
'gya mu mukono gwa malaika, ne. 
nkamira; nekaba mu kamwa kange 
kawomerevu ngomubisi gwenjuki : 
bwenakalya, olubuto Iwange neru- 

11 kaizibwa. Nebang'amba nti Kiku- 
gwani'de okubūlira nate eri abantu 
namawanga nenimi ne bakabaka 


abangi. 


1 NEMPEBWA d4olumuli olufanana 


ngomu'go, ngayogera nti Golo- 
oka, ogere yekalu ya Katonda, 

2 uekyoto, nabasinzizamu. $ Nolu- 
"gya oluli ebwēru weyekalu luleke 
ebweru, 'so tolugera; “kubanga 
lwawebwa abamawanga: nekibuga 
ekitukuvu «4 balikirinyiririra ee- 
3 myezi amakumi ana mwebiri. Nā- 
nge ndibawa abajulirwa bange ba. 
biri, era baliragulira enaku lukumi 
ma bibiri mu nkaga, nga bamba'de 
4 ebibukutu. Abo gye Jmizeituni e- 
biri netabaza ebiri eziimirira mu 
5 maso ga Mukama wensi. Era o- 
muntu yena bwayagala okubakola 
obubi, omuliro guva mu kamwa kå- 
bwe, negwòkya abalabe bābwe: era 
omuntu yena bwayagala okubakola 
bubi, bwekityo kigwana ye aku'ti- 
6 bwa. Abo7 balina obuinza okusiba 
.e'gulu, enkuba eremenga okutonya 
mu naku ezokutegeza kwabwe: era 
“balina obuinza ku ma'zi okugafula 
omusai, era nokubonyabonya ensi 
nebibonyobonyo byona, emiriindi 
7 emingi nga bwebagala. Ezra? bwe. 
baliba nga bamaze okutegeza kwā. 
bwe, ensolo eva mu bunya obuta- 
koma lerirwana nabo, era eriba- 
8 wangula, era eriba ta. Nomulambo 
pom (guli) mu lugūdo. lweki- 
uga ekinene, ekiitibwa mu mwoyo 
Sodomu Nemisiri, mera Mukama 
9 wabwe mweyakomererwa. Era a- 
bomubantu nebika nenimi nama- 
wanga balabira omulambo gwabwe 
enaku satu nekitundu, nebataganya 
mirambo gyabwe okuzikibwa mu 
10 ntana. Nabo abatula kunsi basa- 
ï uka kulwabwe, nebajaguza ; era 
iwerezagana ebirabo; kubanga 
bana'bi abo ababiri bibonyabonya 
11 abatila kunsi. Oluvanyuma lwe- 
naku ziri esatu nekitūndu, ° omwo- 
yo gwobulamu oguva eri Katonda 
neguingira mubo, nebaimirira ku 
bigere byabwe, okutya kungi neku- 
12 gwa kubo ababalaba. Nebawulira 
e'dobozi 'dene eriva mu 'gulu. nga 
libagamba nti Mulinye okutuka 
wano. Nebalinya mu 'gula #mu 


OKUBUKULIRWA. 
kire; nabalabe babwe nebabalaba. 


13 Ne mu sawa eri newabawo ekika- 
nkano ekinene, nekitūndu ekyeku- 
mi ekyekibuga nekigwa; neba'ti- 
bwa abantu kasinvu mu kikanka- 
no: nabo abisigalawo nebakwati- 
bwa eutisa, nebawa ekitibwa Kato- 
nda owomu'gulu.. 

r Obubi obwokubiri buise: laba, 
obubi obwoknsatu bu'ja mangu. 

15 sMalaika owomusanvu nafiwa; 

- tnewabawo amalobozi amanene mu 
'gala, nga a bogera nti “ Obwakabaka 
bwensi bufiise bwa Mukama wa'fe, 
era bwa Masiyawe: era £ anafuga- 

16 nga emirembe nemirembe. Naba- 
ka'de #amakumi abiri mu bana, 
abatila mu maso ga Katonda ku 
ntebe zibwe ezobwakabaka, neba- 
viinama amaso pabwe, nebasinza 

17 Katonda, nga bogera nti Tukwe- 
baza, 'gwe Mukama (wa'fe) Kato- 
nda, Omnuinza webintu byona, a- 
bawo era eyabawo; kubanga otu'te 

18 amanyigo amangi, nofuga. Ama- 

' wanga negasunguwala, nobusiingu- 
bwo nebu'ja, ? nentiiko ezokusalira- 
mu omusango gwabafu, nezokuwe- 
ramu empera yibwe aba'dubo ba. 
na'bi, nabatukuvu, nabatya erinya- 
lyo, abato nabakulu; nezokwonod- 
neramu abincdna ensi. 

19 Ne yekalu ya Katonda eyomu- 
'gulu nebi'kulwa; newalabika mu 
yekaluye esanduko yendaganoye ; 
newabawo okumyänsa namalobozi 
nokubwatuka nekikankano nomu- 
zira mungi. 


14 


1 NAKABONERO akanene nekala- 
bika mu 'gulu, omukazi ngaya- 
mba'de enjuba, nomwezi (nga guli) 
wansi webigerebye, ne ku mutwe- 
gwe (nga guliko) engule eyemunye- 
nye kumi na biri; era ngali lubuto : 
2 nakaba a ngaliimwa era ngabalaga- 
3 iwa okuzila. Newalabika akabo- 
nero akalala mu 'gulu, era, laba, 
bogusota ogumyufn ogunene, €o- 
gulina emitwe omusanvu namaye- 


211 


4 ah; 8. 


au 10. 
i 27.23. 


“Kub. 12 
20. 


“ Dan. 2 
44. 


Y Kub. 4. 
4 


# Dan. 1. 
9, 10. 


“ Is. 68.7. 


; Kub. 17. 
? Kub. 17. 


mbe kumi, ne ku mitwe gyagwo |s, ja, 


4 engule musanvu. Nomukira gwa- 
gwo neguwalula ekitiindu ekyoku- 
satu dekyemunyenye ezomu "gulu, 
e neguzisula kunsi: ogusota negui- 
mirira mu maso gomukazi, eyali 
agenda okuzala, bwalizala, gulyoke 

5 gulire dala omwanawe. Nazila o- 
mwana owobulenzi, / ngenda oku- 
fuga amawanga gona nomu'go o- 
gwekyuma: nomwinawe nakwa- 
'kulibwa. natwalibwa eri Katonda, 

6 neri entebeye eyobwakabaka. No- 
mukazi naduka natuka mu 'dū- 
ngu, gyeyalina ekifo ekyatekebwa- 
tekebwa Katonda, balyoke bamuli- 
sizenga eyo Y enaku lukumi mwe- 


bikumi bibiri mu nkåga. 


d Kub. 17. 
18. 


“ Dan. 8. 
10. 


J Zab. 2. 9. 


# Kub. 11. 
3. 









7 Newaba olutalo mu 'gulu : ‘ Mi- 
kaeri ne bamalaikabe (nga batabā- 
la) okulwana ž nomusota ; omusota 
negulwana ne bagwo; 

8 nebatainza, 's6 newatalabika kifo 

9 kyabwe nate mu 'gulu. !Nogusota 
ogunene negusulibwa, ™ omusota 
ogwe'da, oguitibwa Omulyolyomi 
era Setani, omulimba wensi zona; 
nnegusilibwa kunsi, ne bamalaika 

10 bagwo nebasilibwa nagwo. Ne- 
mpulira e'dobozi “dene mu u, 
nga lyogera nti ° Kakano obuloko- 
vu bu'ze namānyi nobwakabaka 
bwa Katonda wa'fe, nobuinza bwa 
Masiyawe: kubanga alopa baga- 
nda ba'fe ulibwa, ? abalopa mu 
maso ga tonda wa'fe emisana 

11 nekiro. rNabo bamuwangula o- 
lwomusai Gwomwana gwendiga, 
nolwekigambo ekyokutegeza kwi- 
bwe; #nebatayagala bulamu bwa- 

12 bwe okutūsa okufa. Kale mnsa- 
nyuke, e'gulu nabatilamu. Zisā- 
nze ensi nenyanja : kubanga Omu- 
lyolyomi a'se gyemuli ngalina obu- 
sungu bungi, ngamanyi ngaling a- 
kasera katono. 

13 Ogusota bwegwalaba nga gusi- 
li'dwa kunsi, negui'ganya omukazi 

14 eyazala (omwana) owobulenzi. O- 
mukazi nawebwa ebiwawatiro bibi- 
ri ebyempiingu enene, alyoke abiike 
okutiika mu 'dungu mu kifokye, gya- 
Jisizibwa 'ekisera nebisêra nekitū- 
ndu kyekisêra, mu maso gomusota. 

16 Nomusota “ neguwandula mu ka. 
mwa kagwo enyuma womukazi 4. 
ma 'zi ngomu 'ga, gulyoke gumu- 

16 twaze omu'ga. Ensi nebêra amu- 
kazi, ensi neyasama akamwa kayo, 
nenywa omu'ga ogusota gwegwa- 

17 wandula mu kamwa kagwo. Ogu- 
sota negusunguwalira omukazi, 
wnegugenda okulwana nabomuza- 
'derye abasigalawo abakwata ebi- 
ragiro bya tonda, era abalina 

1 3 okutegeza kwa Isa: neguimirira 

ku musenyu gwenyanja. 
Nendaba 4 ensolo ngeva mu nya- 
nja, 'erina amayembe kumi nemi- 
twe musanvu, ne ku mayembe gayo 
(nga kuliko) engule kumi, ne 
mitwe gyayo amanya agobuvozi. 

2 c Nensolo gyenalaba yali efanana 
ngengo, nebigere byayo ngebya 
dubu, nakamwa kayo ngakamwa 
kempologoma : nogusota gwe gwa- 
giwa amanyi gayo, nentebe yayo 
eyobwakabaka, nobuinza obungi. 

8 (Nendaba) omutwe gumu ku mitwe 
gyayo nga asang jakal sawang, ne- 
kiwündu ekyokufa nekiwona: ne- 
nsi zona nezewunya enyuma we- 

4 nsolo; nebasinza ogusota, kubanga 
Bwa awa ensolo obuinza bwayo, ne- 

sinza ensolo, nga bogera nti Ani 

5 afanana ngensolo? era ani ainza 


“ Kub. 11. 
35. 


P Yob, 1.9. 
Zek. 3.1. 


"Bal. 8. 37. 


“ Luk. 14. 
28. 


t Dan.7. 
25. 


“ Is. 59. 19. 
” Lub. 3. 
35. 

4 Dan. 7, 


271. 
b Kub, 17. 
3, 9 


€ Dan. 7.6. 





OKUBPKULIRWA. 


okulwana nayo? newebwa 4 aka- 
mwa akogera ebikulu nobuvozi; 
newebwa obuinza e emyezi 
6 amakumi ana mwebiri. Neyasa- 
as da akamwa kayo okuvola Hato- 
nda, okavõla erinyalye, /newema- 
7 ye, abatas ma 'gulu. Newebwa 
.Yokulwana nabatukuvu, nokuba- 
wangula: newebwa obuinza ku 
buli kika nabantu nolulimi ne'gwa- 
8 nga. Era bona abatūla munsi ba- 
ligisinza, (buli) atawandikibwa li- 
nyalye mu kitabo kyobulamu E- 
kyomwana gwendiga eya'tibwa oku- 
9 va ku kutondebwa kwensi. Omantu 
10 yena bwaba nokutu awulire. ʻO- 
muntu yena bwayagala okunyaga, 
, SIYE ONA: k omuntu yena bwa'ta 
anira naye oku- 
'tibwa nekitala. Awo we wali o- 
kugumikiriza noku'kiriza kwaba- 
tukuvu. 
11 Nendaba ensolo endala ngeva 
munsi; era yalina amayembe abiri 


agafanana ngagomwina gwendiga, 
19 neyogera ngogusota. N obu- 
wona obwensolo Abati bad 


mu maso gayo. 
ensi nabatilamu elsia ayolbaryo. 
berye, eyawona eki 
18 fa. Nekola obubonero banene: 


era oku'si omuliro okuva mu 'gulu 24. 


14 kunsi mu maso tu. Nerimba 
abatūla kunsi olwobubonero bwe- 
jabaan okukola mu maso genso- 

ngegamba abatiila kunsi, oku- 
kolera ensolo ekifananyi, erina eki- 

16 wiindu ekyekitala neba namu. Ne- 
webwa okuwa ekifananyi ekyensolo 
(oku'sa) omu'ka, ekifananyi ekye. 


nsolo kiryoke kyo pe era m ki'se 
bona abatasinza i kya nso- 
16lo. Newaliriza boni a abato naba- 


kulu, "ga nabavu, nabe'de- 
mbe nabe'du ?okuwebwa enkovu 
ku mukono gwabwe ogwadyo oba 
17 ku byenyi byabwe; era omuntu 
ena aleme okuinza oku newa- 
uba'de okutiinda, wa i 
enkovu, erinya lyensolo ° oba omu- 
18 wendo gwerinya lyayo. Awo we 
wali amagezi. Alina okutegera 


abalirire omuwendo gwensolo; ku- 
banga gwe muwendo awa 
nomuwendo 


nkaga mu = i 


bnga balina erinyalye nerinya Iya 





12. 7—14 2 


PE 
an, 3; 
1L 3 

“ Kub IL 


Ina 


J Yok 1. 
14 


# Dan 7. 
21. 
kub.115. 


klub 06 


l Mat 94 
2 Bas 2 9. 


= Kub. 29. 
4. 


" Kuah 14 
9. 


“ Kub. 15 
2 


e Ma 7. 


b Kub. 7. 


Kitawe nya liwandiki'dwa ku bye- | 3. 


2 nyi byabwe. Nempulira e' 
eriva mu 'gulu, sa 'dobozi lyama'zi 
amangi, era nge'dobozi lyokubwā- 
tuka okunene: ne'dobozi lyenawu- 
lira ngeryabakubi benanga nga 





14..3— 16. 8. 





€? Kol 11. 
2 


d Yak. 1. 
18. 


? Zab. 32. 
Zef. 3. 13. 


J Bef.b. 27. 


3 bakuba enanga zibwe: nebaimba 
ngoluimba olugya mu maso gentebe 
eyobwakabaka, ne mu maso gebira- 
mu ebina nabaka'de; 'so tewali 
muntu eyainza okuiga oluimba wa- 
bula akasirivu mwobuka'de bana 
mwenkumi nya, abigulibwa munsi. 

4 Abo be bateyonona eri abakazi; 
c kubanga tebamanyanga mukazi. 
Abo be bagoberera Omwana gwe- 
ndiga buli gyagenda. Abo baguli- 
bwa mu bantu d(okuba) ebibala 
ebyoluberyeberye eri Katonda neri 

5 Omwana gwendiga. Era “mu ka- 
mwa kabwe temwalabika bulimba: 

- J tebaliko bulema. 

6 Nendaba malaika omulala nga- 
buka wakati mu 'gulu ngalina enjiri 

emirembe nemirembe, okubilira 
abatula kunsi na buli 'gwênga-ne- 

7 kika nolulimi nabantu, ngayogera 
ne'dobozi 'dene nti Mutye Katonda, 
mumuwe ekitibwa ; kubanga ekise- 
ra ekyomusangogwe kitiise : 9 mu. 
musinze eyakola e'gunlu nensi ne- 
nyanja nensulo zaina'zi. < 

8 Ne malaika omulala owokubiri 
nagoberera, ngayogera nti Kigu'de 
kigu'de í Babuloni kekinene ekya- 
nywesa amawanga gona ku mwenge 
gwobusungu bwobwenzi bwakyo. 

9 Ne malaika omulala owokusatu 
nabagoberera, ngayogera ne'dobozi 

“dene nti Omuntu yena bwasinza 
ensolo nekifananyi kyayo, era bwa- 
'kiriza enkovu ku kyenyikye, oba 

10 ku mukonogwe, oyo naye !alinywa 
ku mwenge ogwobusūngu bwa Ka- 
tonda, ogufukibwa ogutatabulwamu 
mazi ma kiko: ekyobusiingu- 

- bwe; era malibonyabonyezebwa 
mu? muliro nekiberiti mu maso ga 
banialaika abatukuvu ne mu maso 

11 Gomwana gwendiga: ° nomu'ka o- 
gwokubonyabonyezebwa kwabwe 
gunyoka emirembe nemirembe; 's0 
tebalina kuwu'mula emisana nekiro 
abasinza ensolo nekifananyi kyayo, 
na buli a'kiriza enkovu yerinya 

12 lyayo. Awo we wali okugumlkiri- 
za kwabatukuvu, abakwata ebira- 
pro bya Katonda noku'kiriza kwa 

sa. 

13 Nempulira e'dobozi eriva mu 
'gulu nga lyogera nti Wandika nti 

: P Bawere'dwa omukisa abafu 7 aba- 
firama Mukama (wá'fe) okutanula 

“ lero; wewawo, bwayogera Omwoyo, 
balyoke #bawn'mule mu kutegana 

- kwabwe; kubanga ebikolwa byi- 

: bwe bigenda nabo. i ; 

14 Nendaba, era, laba, ekire ekye- 
ru; ne ku kire (nendaba) atu'de- 

- ko teyali afanana ngomwana wo- 
muntu, ngalina ku mutwegwe engu- 
le eya zabu, ne mu mukonogwe 

15 ekiwabyo ekyobwegi. Ne malaika 
omulala nava mu yekalu, ngayoge- 


OKUBIKULIR WA. 


rera wa'gulu ne'dobozi 'dene nga- 
gamba atu'de ku kire nti * Tekako 
ekiwabyokyo, okūngule: kubanga 
ekisera ekyokukiunguliramu kitūse, 
kubanga ebikungulwa © ebyensi bi- 
16 kaze. Noyo atu'de ku kire nasula 
ekiwabyokye kunsi, nensi nekū- 
ngulibwa. 
7 Ne malaika omulala nava mu 
yekalu eyomu'gulu, naye ngalina 
18 ekiwabyo ekyobwogi. Ne malaika 
omulala nava ku kyoto, ye yalina 
obuinza ku muliro; nayogerera wa- 
'gulu ne'dobozi 'dene ngagamba oyo 
alina ekiwabyo ekyobwogi, ngayo- 
gera nti Tekako ekiwabyokyo ekyo- 
bwogi,onoge ebirimba byomuzabibu 
gwensi; kubanga ezabibu zagwo 
19 zengere'de dala. Ne malaika nā- 
sila ekiwabyokye kunsi, nauoga 
omuzabibu gwensi, nāsūla mu Yso- 
'golero edene eryobusungu bwa 
20 Katonda. #Neso'golero neririnyi- 
rirwa 3 ebwern wekibuga, nomusai 
neguva mu so'golero, okutūka ku 
nkoba zembalasi, nokutūka amaba- 
nga lukumi mu lukaga. 


1 NENDABA akabonero akalala mu 
"gulu akanene akekitalo, bama- 
laika musinyu nga balina ebibo- 
nyobonyo musanvu ebyenkomere- 
ro, kubanga mwebyo obusūngu bwa 
Katonda mwebutūkiririra. 

2 Nendaba angenyanja yendabi- 
rwamu etabu'dwamu omuliro ; aba- 
va eri ensolo?nekifananyi kyayo no- 
muwendo gwerinya lyayo nga ba- 
wangu'de, nga baimiri'de ku nya- 
nja yendabirwamu, “nga balina 

3 enänga za Katonda. “Nebaimba 
oluimba lwa Musa omu'du wa Ka- 
tonda, noluimba Lwomwana gwe- 
ndiga, nga bogera nti “ Bikulu era 
bya kitalo ebikolwabyo, Mukama 
Katonda, Omuinza webintu byona; 
Jga butūkiriva era ga mazima a- 
makubogo, 'gwe Kabaka owemire- 

4 mbe nemirembe. #Ani atalitya, 
Mukama, nataliwa kitibwa erinya. 
Iyo? kubanga 'gwe we'ka 'gwe mu- 
tukuvu; kubanga famawanga gona 
gali'ja era galisinziza mu masogo ; 
kubanga ebikolwabyo ebyobutūki- 
rivu birabise. 

5 Oluvanyuma lwebyo nendaba, 
k yekalu eyewema eyobujulirwa mu 

6 'gulu nebi'kulwa: nemuva mu ye- 
kalu bamalaika omusanvu abalina 
ebibonyobonyo ómusānvu ! nga ba- 

“ mba'de amainja. amalongofu aga- 
masamasa, era nga basibi dwa mu 

7 bifuba enkoba eza zabu. 
ekyokubiramu ebina nekiwa bama- 
laika omusanvu ebibya musānvu 
ebya zabu nga bi'ju'de obusūngu 
bwa Katonda, aba omulamu emire- 

8 mbe nemirembe. “#Neyekalu ne- 


m Ekimu 
6. 


213 





“Yo. 3.13. 


w Yer. 51. 
33. 


Y Kub. 19. 
35. 


s Is. 63. 3, 
s Beb. 13, 
12. 


8 Kub. < 
6. 


b Kub. 13. 
35-17. 

e Kub. 14. 
2 

f Kuv. 15. 


Kub. 14 3. 


e Ma.32 4 
Zab. 139. 
l4. 

J Ko. 14 
9. 


?# Yer. 10. 
7. 


í Is. 68. 23. 


k Kub. 11. 
19. À 

































k Kub. 8. 
12. 


t Kub. 9. 
17, 18. 


m Kub. 9. 
2. 


“Kub. 13. 
2. 





. 'jula omu'ka oguva mu kitibwa kya 
Katonda ne mu manyige; 'sō te- 


wali muntu eyainza okuingira mu 


yekalu, okutiisa ebibonyobonyo o- 
: musanvu ebya bamalaika omusa- 
' nvu lwebyatūkirira. 


1 NEMPULIRA e'dobozi edene eri- 
va mu yekalu, nga ligam 
bamalaika omusanvu nti Mugendef 
mufuke ebibya omusanvu ebyobu- 
sungu bwa Katonda kunsi. 

2 Owoluberyeberye nagenda, nāfu- 
ka ekibyakye “kunsi; ònewabawo 
e'bwa ebi ezibu ku banta cabalina 

. enkovu yensolo, era abasinza eki- 
fananyi kyayo. 

3 Owokubiri nafuka ekibyakye4 mu 
nyanja; “newabawo omusai ngo- 
gwomufu, na buli mwoyo omulamu 
negufa, ebiri mu nyanja, 

4 Owokusatu nāfuka ekibyakye 
/mu mi'ga ne mu nsulo zama'zi, 

5 9 newabawo omusai. Nempulira 
malaika wama'zi ngayogera nti 
'Gwe mnutūkirivu, "gwe abawo era 
eyabawo, 'gwe mutukuvu, kubanga 

6 wasala omusāngo bwotyo: kuba- 
nga 'bafuka omusai gwabatukavu 
nogwa bana'bi, omusai gwe gwoba- 

7 wa'de okunywa: basani'de. Ne- 
mpulira ekyoto nga kyogera nti 
Wewawo, Mukama Katonda, Omu- 
inza webintu byona, gya mazima 
era gya nsonga emisangogyo. 

8 Owokuna nafuka ekibyakye £ku 
njuba; ¿newebwa okwokya abantu 

9 nomuliro, Abantu nebokebwa. o- 
kwokya okunene: nebavuma eri- 
nya lya Katonda alina amanyi ku 
bibonyobonyo ebyo; m nebatene- 
nya okumuwa ekitibwaą, 

10 Owokutano nāfuka ekibyakye 
n ku ntebe yobwakabaka eyensolo ; 
obwakabaka bwayo nebuzikizibwa ; 
neberūma enimi zābwe olwokubo- 

11 nabona, nebavuma Katonda owo- 
mu'gulu olwokubonabona kwabwe 
nolwamabwa gābwe, 's0 tebenenya 
mu bikolwa byabwe. 

12 Owomukaga nāfuka ekibyakye 

. oku mu'ga omunene Fulati; P?na- 
ma'zi gagwo negakalira, ”e'kubo 
lya bakabaka abava ebuvanjuba 

13 liryoke liteketekebwe, Nendaba 
(nga giva) mu kamwa *kogusota, 
ne mu kamwa kensolo, ne. mu 
kamwa ka “na'bi wobulimba, emizi- 
mu emibi esatu, (nga giri) ngebi:- 

14 kere: #kubanga gye mizimu gya 
balubale, #egikola obubonero; e- 

. giva (egigenda) eri bakabaka bensi 
zona, Okubakung'anya eri Yolutalo 

olwokulunaku olukulu olwa Kato- 

15 nda, Omuinza webintu byona. ?({La- 

ba, nji'ja ngomu'bi. Awere'dwa 

omukisa atunula, nākūma ebya- 

. mbalobye, aaleme okugenda obwe- 


OKUBI KULIRWA. 


rere, era baleme okulaba ensonyi- 
16 ze.) Negibakung'anyiza mu kifo 
ekitibwa mu Lwebulaniya Kalu- 












Magedoni. 


17 Owomusanvu nafuka ekibyakye 
ku 'bānga; e'dobozi edene neriva 


mu yekalu, mu ntebe yobwakabaka, 
18 nga lyogera nti è Kikole'dwa: ne- 









16. 1—17. 9. 





wabawo okumyansa namalobozi no- |$ 


kubwatuka; newabawo ekikankano 


ekinene, “nga tekibangawo kaso- 
ke'de abantu baba kunsi, ekikanka- 


19 no ekinene, ekikulu bwekityo. 4 Ne- - 


kibuga ekineue nekyawukanamu e- 
bitiindu bisatu, nebibuga ebyama- 
wanga nebigwa: na Babuloni eki- 
nene “neki'jukirwa mu maso 
Katonda, okukiwa (mya 
kompe ekyobukambwe bw. ü- 
20 ngubwe. JNa buli kizinga neki- 
21 'duka, 'sō nensozi tezalabika. No- 
. musira omunene, (buli mpeke) ngo- 
buzito obwa talanta, negu'ka okuva 
mu 'gulu ku bantu: nabantu ueba- 
võla Katonda volwekibonyobonyo 
ekyomuzira ; kubanga ekibonyobo- 
nyo kyagwo kinene nyo. 


1 Ngwa'sa aomu ku bamalaika 


-omusanvu abalina ebibya oma 
sanvu, nayogera nange, ngagam 
nti 'Jangu wano, nange b naag 

omusängo “gwomwenzi 0 u 
2 d atūla ku ma'zi amangi ; 

ka bensi gwebiyenda naye, nabo 
“ € abatūla kunsi nebatamira omwe- 
3 uge gwobwenzibwe. Nantwala mu 
. "dungu mu Mwoyo: nendaba omu- 

kazi, ngatu'da /ku nsolo emyufu, 

nge'ju'de Yamanya agobuvozi, nge- 


rina emitwe musanvu namayembe | 


4 kumi. Omukazi ngayamba'de olu- 
goye olwefulūugu nolumyufu, era 
inayonjebwa ne zibu namainja a- 
gomuwendoomungi nerulu, ngalina 
mu mukonogwe ekikompe ekya za- 


bu keki'ju'de emizizo, ye mpitambi 5 


5 eyobwenzibwe, ne ku kyenyikye 
erinya eriwandiki'dwa nti! BK YANA, 
BABULONI MEKINENE,NYINA WABENZI 


6 ERA OWEMIZIZO GYENSI. Nendaba [a 


omukazi oyo ngatami'de omusai 
pe Shatukuyo; nomusai gwa baju- 
irwa ba Isa. Bwenamulaba, nine- 
7 wunya okwewunya kunene. Ma- 
laika. nang'amba nti Kiki ekikwe- 
wunyisa ? 'Nze nākubūlira ekyima 
kyomukazi, nekyensolo emusitu'de, 
erina emitwe omusinvu namaye- 
8 mbe ekumi. Enaolo gyewalabye 
yaliwo era teriwo era egenda okuva 
mu bunya obutakoma nokugenda 
mu kubula. Nabo abatila kunsi 
balyewunya, ” abatawandikibwa li- 
nya lyabwe mn kitabo kyobulamu 
kasoke'de ensi etekebwawo, bweba- 
- liraba ensolo nga yaliwo era teriwo 
9 ate eribawo. Awo we wali omwo- 


ga 
eki- 3 





































"Kub 23. 
8. 










17. 10—18. 20. 





# Dan. 1. 
20. 


P Kub. 16. 
14; 19. 19. 


ri Tim. 6. 


4 Ezr 43,2. 


è Ts. 21. 9. 
Yer. 51. 8. 
Kub. 14. 8. 
€ Yer. 50. 

39; 51. 37. 
dis 14. 23. 


€ Ts. 48. 20; 
62. 11. 
Yer. 50. 8; 


51. 6, 45. 
WALI. 
JS Lub. 18 
20, 

Yon. 1.2 
9 Zab. 137. 


8. 
Yer. 50. 
35, 29. 


yo ogulina amagezi. Emitwe omu- 
sanvu ze nsozi Oomusanvu, omukazi 
zatu'deko: era be bakabaka omu- 
10 sanvu; abatano bagwa, omu wali, 
omulala tanaba ku'ja ; era bwali'ja, 
kimugwanira okumalawo ebiro bi- 
11 tono. Nensolo eyaliwo era teriwo, 
oyo naye ye womunana, naye ye 
wokumusānvu, era agenda mu ku- 
12 bula. ° Namayembe ekumi gewa- 
labye be bakabaka ekumi, abatana- 
ba kuwebwa bwakabaka; naye ba- 
webwa obuinza nga bakabaka, a- 
wamu nensolo, okumala esawa e- 
13 mu. Abo balina okutesa kumu, ne- 
bawa ensolo amanyi gabwe nobui- 
l4 nza. PAbo balirwana Nomwana 
wendiga, Nomwana gwendiga ali- 
wangula, ” kubanga ye Mukama 
wabami, era ye Kabaka wa baka- 
baka; era s nabo abali awamu na- 
ye, abaitibwa, abalonde, abesigwa. 
15 Nang'amba nti !Ama'zi gewalabye, 
omwenzi watu'de, “be bantu nebi- 
16 bina namawanga nenimi. Nama- 
yembe ekumi gewalabye, nensolo, 
- wbano balikyawa omwenzi, bali- 
mulekesawo, y balimufula omwere- 
ye, balirya enyamaye, era 2 bali- 
17 mwokera dala omuliro. Kubanga 
a Katonda ya'sa mu mitima gyabwe 
okukola kyeyatesa, nokutesa awa- 
mu, nokuwa ensolo obwakabaka 
bwābwe, Pokutisa ebigambo bya 
18 Katonda lwebiritūkirira. Nomu- 
kazi gwewalabye kye kibuga eki- 
nene, ekirina obwakabaka ku baka- 
baka bensi. 
1 OLUVANYUMA lwebyo nendaba 
malaika omulala nga'ka okuva 
mu 'gulu,ngalina obuinza bungi; 
u nensi nemulisibwa ekitibwakye. 
2 Nayogerera wa'gulu ne'dobozi erya- 
manyi, ngayogera nti Kigu'de, kigu- 
'de t Babuloni ekinene, “ nekifuka 
ekisulo kya balubale, 4 nekomera 
erya buli muzimu omubi, nekomera 
3 erya buli nyonyi embi ekyaibwa. 
Kubanga olwomwenge gwobusiingu 
bwobwenzibwe amawanga gona ga- 
< gu'de; ne bakabaka bensi nebaye- 
nda naye, nabatiinzi bensi nebaga- 
'gawala olwamanyi gobukababwe. 
4 Nempulira e'dobozi edala eriva 
mu 'gulu, nga lyogera nti ¢ Muki- 
fulumemu, abantu bange, muleme 
oku'sekimu nebibibye era muleme 
okuwebwa ku bibonyobonyobye : 
b kubanga / ebibibye bitūse mu ‘gula, 
era Katonda a'juki'de ebyõnõno- 
6 bye. v Mumusasule oyo nga naye 
bweyasasula, era mumwongereko 
emirundi ebiri ngebikolwabye bwe- 
byali: mu kikompe kyeyatabula 
7 mumutabulire emirundi ebiri. Nga 
. bweyegulumiza nākabawala, mu- 
muwe bwemutyo okubonabona no- 


OKUBPKULIRWA. 


kunakuwala : kubanga ayogera mu 
mutimagwe nti Ntu'de nga kabaka, 
'sō siri 'na'mwandu, '80 siriraba 

8 naku na katono. Kyebiriva bi'ja 
mu lunaku olumu ebibonyobonyo- 
bye, okufa, nenaku, nenjala; era 
yokerwa dala omuliro ; i kubanga 
Mukama Katonda wa manyi eya- 

9 musalira omusingo. Era * baka- 
baka bensi, abāyenda nebakabawa- 
la naye, ! balikaba balikuba ebiwo- 
10 be kululwe, bwebaliraba omu'ka 
ogwokwokebwakwe, nga baimiri- 
'de wala olwentisa eyokubonabo- 
nakwe, nga bogera nti » Zikisanze, 
zikisanze, ekibuga ekinene Babulo- 
ni, ekibuga ekyamanyi, kubanga 
mu sawa emu omusingogwo gutu- 
1i se. " Nabatūnzi abomunsi bakaba 
banakuwala kululwe kubanga te- 
wali muntu akyagula obuguzi bwa- 
12 bwe; obuguzi obwa zabu, ne feza, 
namainja agomuwendo, nerulu, ne 
bafuta enūngi, nolugoye olwefulū- 
ngu, ne aliri, nolugoye olumyufu ; 
na buli muti ogwomugavu, na buli 
kintu ekyesānga, na buli kintu 
ekyomuti ogwomuwendo omungi 
enyo, jeki eLikomo; nekyekyima, 
18 nekye'jinja edūngi; nekyakalosa, 
nebinzali, nobubane, nomuzigo 
gwomugavu, nenvumbo, nomwe- 
nge, namafuta, nobu'ta ohulingi, 
neng'ano, nente, nendiga ; nobugu- 

zi bwembalasi namagali naba'du ; 
14 ° nemyoyo gyabantu. Nebibala 
omwoyogwo byegwegomba biku- 
vu'deko, nebintu byona ebiwoma 
nebirūngi bikuvu'deko, 'sõ teba- 
15 kyabiraba nate. Abatūnzi bebyo, 
beyaga'gawazanga, baliimirira wa- 

la olwentisa yokubonabonakwe, 
16 nga bakaba nga banakuwala; nga 
bogera mti Zikisanze, zikisanze, 
ekibuga ekinene, ekyayambazibwa 
bafuta enungi nolugoye olwefulu- 
ngu nolumyufu, era nekiyonjebwa 
ne zabu namainja agomuwendo 
17 nerulu! kubanga mu sawa emu 
obuga'ga obungi nga buno buziki- 
ri'de. Na Pbuli mugoba na buli 
atambula wona wona mu lyato 
nabalunyanja ne bona abakola 
(emirimu egyomu) nyanja, nebai- 
18 mirira wala, ” nebogerera wa'gulu 
bwebalaba omu'ka ogwokwokebwa- 
kwe, nga bogera nti Kiruwa ekifa- 
19 nana ngekibuga ekinene? s Neba- 
fuka enfūfu ku mitwe gyābwe, 
nebogerera wa'gulu nga bakaba 
nga akuwala, nga bogera nti 
Zikisanze, zikisanze, ekibuga eki- 
nene, bona kyebaga'gawaliramu 
abalina ebyõmbo mu nyanja olwo- 
muwendogwe omungi, kubanga mu 
20 sawa emu gwazikirira. Mumusa- 
nyukire, e'gulu na'mwe abatukuvu 
na'mwe abatume na'mwe bana bi; 


215 


i Yer. 50. 
34. 


k Ez. 26, 
16, 17. 


1 Yer. 50. 
46. 


™ Is, 21.9. 


”" Ez. 27. 
27-38. 


° Er X. 
13. 


P Is. 23.14 


? Ez. 7. 
30, 31. 


! Yob. 2 
12. 





216 





t Kut. 19. 
2. 


” Yer. 51. 
6. 


y Yer. 51. 
49. 


€ Kub. 7. 
10, 12. 


$ Ma. 32. 
43, 
Kub. 18. 
20 


c Is. 34.10. 
d4Kub. 4.4. 


y Zab. 334. 


SELIL. A 


? Mat. 25. 
10 


Bef. 5. 32. 
i Zab, 43. 


13, 14. 

Ez. 16. 10, 
aas 132. 
l Mat. 22, 
2, 3. 

Luk. 14. 
15, 16. 





“Kub. 22. 10 ebyamazima ebya Katonda. 


OKUBIKULIRWA. 


kubanga “katonda amusali'de o- 
musango gwa'mwe. 

Malaika owamanyi nasitula e'ji- 
nja 'dene ngolubengo olunene, na- 
lisala mu nyanja, ngayogera nti 
u Bwekirisalibwa bwekityo nokuta- 
ndagirwa okunene Babuloni, eki- 
buga ekinene, 's0 tekirirabika nate. 


21 


” Is. 24. 8, | 22 Newakuba'de eedobozi lyabakubi 


benanga nabalina ebivuga nabafū- 
wa emirere nabafuwa amakondere 
teririwulirwa nate mu'gwe; newa- 
kuba'de omugezi wemirimu gyona 
gyona talirabika nate mu'gwe; ne- 
wakuba'de e'dobozi lyolubengo te- 
23 ririwulirwa nate mu'gwe; newa- 
kuba'de okutangala kwetabaza te- 
kulitangala nate mu'gwe; newa- 
kuba'de e'dobozi lyawasa omugole 
neryomugole teririwalirwa nate 
mu'gwe; kubanga abatiinzibo bali 
balangira ba nsi; kubanga mu 
bulogobwo amawanga gona gali- 
24 mbibwa. Era nomusai gwa bana' bi 
nabatukuvu nogwa bona #Yaba'ti- 
bwa kunsi gwalabika muye. 
1 9 OLUVANYUMA Iwebyo nempulira 
nge'dobozi edene eryekibina 
ekinene mu 'gulu, nga bogera nti 
Aleruya; 4 Obulokovu, nekitibwa, 
nobuinza bye bya Katonda wa'fe: 
2 kubanga emisangogye gya mazima 
era gya nsonga; kubanga asali'de 
omusango omwenzi omukulu, eya- 
Onona ensi nobwenzibwe, era 
awole'de e'gwanga lyomusai gwa- 
3 ba'dube mu mukono gwoyo. O- 
muliindi ogwokubiri nebogera nti 
Aleruya. eNomu'kagwe gunyoka 
4 emirembe nemirembe. 4 Nabaka- 
'de amakumi abiri mu bana nebira- 
mu ebina nebaviinama nebasinza 
Katonda atula ku ntebe, nga boge 
5 ra nti Amina; Aleruya. Ne'dobozi 
neriva mu ntebe, nga lyogera nti 
e Mutendereze Katonda wa'fe, 'mwe 
'mwena aba'dube, abamutya, abato 
6 nabakulu. /Nempulira nge'dobozi 
lyekibina ekinene, era nge'dobozi 
lyamazi amangi era nge'dobozi 
lyokubwātuka okwamanyi, nga 
byogera nti Aleruya: kubanga 
Mukama Katonda wa'fe Omuinza 
7 webintu byona afuga. Tusanyuke, 
tujaguze, tumuwe ekitibwa ye: 
kubanga Yobugole Bwomwana 
gwendiga butiise, ne mukaziwe ye- 
8 tesetese. iNawebwa okwambala 
bafuta entukuvu enūngi: * kuba- 
nga bafuta eno bye bikolwa ebyo- 
9 butukirivu ebyabatukuvu. Naing'a- 
mba nti Wandika nti i Bawere dwa 
omukisa abaitibwa ku mbaga eyo- 
bugole Bwomwana gwendiga. Nā- 
ng'amba nti Ebyo bye bigambo 
m Ne- 
nvunama mu maso gebigerebye 








okumusinza. Nang'amba nti “ La- 

ba tokola (bwotyo): ndi mu'du 

muno era owomubagandabo aba- 
lina okutegeza kwa Isa: sinza 

Katonda: kubanga okutegeza kwa 

Isa gwe mwoyo gwobuna bi. 

Nendaba e'gulu nga libi'kuse; 
era, laba, ° embalasi enjeru, neyali 
ngitu'deko, aitibwa mwesigwa era 
owamazima; ne ?mu butūkirivu 
12 asala emisango era alwina. ? Era 

amasoge (gwe) muliro ogwaka, ne 

ku mutwegwe engule nyingi; era 

ngalina erinya eriwandiki'dwa, 0- 

muntu yena lyatamanyi wabula ye 

13 ye'ka. Era “ngayamba'de ekya- 
mbalo ekyamansirwako omusai : 
nerinyalye neriitibwa !Kigambo kya 

14 Katonda. Ne'gye eryomu'gulu ne- 
rimugoberera ku mbaliisi enjeru, 

- nga “ bamba'de bafuta enjeru enii- 

15 ngi. Ne #mu kamwake muvamu 
ekitala ekyobwogi ateme amawanga 
nakyo: era Yalibafuga nomu'go 
ogwekyiuma: era alinya ah, baada 
lyomwenge gwobusiingu bwobuka- 
mbwe bwa Katonda Omuinza webi- 

16 ntu byona. Era alina ku kyamba- 
lokye ne ku kisimbikye erinya eri- 
wandiki'dwa nti ? KABAKA WA BAKA- 
BAKA, ERA MUKAMA WABAJNI. 

17 Nendaba malaika ngaimiri'de 
mu njuba; nayogerera wa'gula ne- 
'dobozi 'dene, ngagamba enyonyi 
zona ezibūka mu 'banga nti a Mu'je 
mukung'ane ku mbaga enkulu eya 

18 Katonda; mulyoke mulye enyama 

ya bakabaka, nenyama eyabagabe, 

nenyama eyabamanyi, nenyama e- 

yembalasi neyabo abazitūlako, ne- 

nyama eya bona abe'dembe era 
naba'du, nabato nabakulu. 

b Nendaba ensolo, ne bakabaka 
bensi, ne'gye lyibwe nga bakung'a- 
nye okulwana noyo eyali atu'de ku 
20 mbalasi ne'gyerye. Ensolo nekwa- 
tibwa era wamu nayo na'bi owobu- 
limba eyakola obubonero mu maso 
gayo bweyalimbisa abo aba'kiriza 
enkovu yensolo, nabo abasinza eki- 
fananyi kyayo: “bombi nebasiilibwa 
nga balamu mu nyanja eyomuliro 


11 


19 


31 
ba'tibwa nekitala kyoyo sya atu'de 
ku mbalasi, ekiva mu kamwake: 
nenyonyi zona nezi' kuta ku nyama 
yabwe. 


9 NENDABA malaika nga'ka okuva 
mu 'gulu, 4 ngalina ekisumulu- 

: zo kyobunya obutakoma nolujegere 
2 olunene mu mukonogwe. Nakwata 
dò ogusota, omusota ogwe'da, ye Mu- 
lyolyomi era Setani, nāgusibira 

8 emyaka lukumi, nāgusūla mu bu- 
nya obutakoma na'galawo nātekako 
akabonero, gulemenga okulimba a- 
mawānga nate, okutūsa emyāka 


18. 21—20. 3. 


eyāka nekiberiti: nabasigalawo ne- | jo 









” Bik. 16. 
28. 









#Kub.623 






7 Is... 4 
"Kub. 1 
34. 









'Ls. &. 2, 
3 





































t Yok.1.1 


hub 7. 
= Is 1L 


Kub 116 
7 Zah. 29. 


11 Tim 6 


sE: 9 
37, Ja, 29. 


“Kub. 1. 
J8: A 1. 


o Eun 22 
Yud. 6 





20. 4—21. 16. 





€ Dan. 1. 
9, 22, 77. 
Mat.19.28. 
43 KoL 6. 
23. 

“ Kub. 4.9. 


S Kub. 13. 
12 


#2 Tim. 2. 
12. 


iKub. 2 
311; 21.8 


k Is. 61. 6. 
1 Pet. 2.9. 


1 Es, 38. 2. 
"Kub. 16. 
14. 


"Is. 8. 8. 


° Kub. 19. 
20. 


P 3 Pet. 3. 


lukumi lwegiri'gwāko; oluvanyuma 

lwagyokimugwanira okusumululwa 

ebiro bitono. 

4 Nendaba ¢entebe ezobwakabaka, 
Pra Kuliko abatu'deko, d nebawebwa 
(okusala) omusango; “nemyoyo 
abwe abātemebwako emitwe o- 

wokutegeza kwa Isa nolwekigambo 
kya Katonda, / nabo abatasinza nso- 
lo newakuba'de ekifananyi kyayo, 
'so teba'kiriza nkovu ku kyenyi 
kyābwe ne ku mukono gwabwe; 
nebaba balamu, 9 nebafugiranga 
wamu ne Masiya emyaka lukumi. 
5 Abafu abalala tebaba balamu oku- 
tusa emyaka olukumi Iwegya'gwa. 
Kuno kwe kuziikira okwoluberye- 
6 berye. Awere'dwa omukisa, era 
ye mutukuvu alina omugabo mu 
uziikira okwoluberyeberye: toku- 

fa okwokubiri tekulina buinza kubo, 
naye banaberanga kbakabona ba Ka- 
tonda era ba Masiya, era banafugi- 
rānga wamu naye emyaka lukumi. 

7 Awo, emyaka egyo olukumi bwe- 
iri gwa, Setani nalyoka asumulu- 

8 lwa mu komeralye, era aligenda 
okulimba amawānga agomunsonda 
enya ezensi, è: Gogi ne Magogi, ™ o- 
kubakung'anya ku lutalo: omuwe- 
ndo gwābwe ngomusenyu gwenya- 
9 nja. 7 Nebalinya ku bugazi bwe- 
nsi, nebazingiza olusisira olwaba- 
tukuvu nekibuga ekyagalwa : omu- 
liro negu'ka okuva mu 'gulu, negu- 

10 bokya. Nomulyolyomieyabalimba- 

nga nasiilibwa mu nyanja eyomu- 
liro nekiberiti, era ° omuli ensolo 
ne na'bi owobulimba; era banabo- 
nyabonyezebwanga emisana nekiro 
emirembe nemirembe. 

11 Nendaba entebe eyobwakabaka 

enene enjeru, noyo eyali agitu'deko, 

? e'gulu nensi nebi'duka mu maso- 
e; rnekifo kyabyo tekyalabika. 

12 Kendaba abafu, abakulu nabato, 
nga baimiri'de mu maso gentebe; 
sebitabo nebibi'kulwa: nekitabo 
ekirala nekibi'kulwa, kye kyobula- 
mu: abafu nebasalirwa omusango 
mwebyo ebyawandikibwa mu bita- 
bo, t ngebikolwa byabwe bwebyali. 

13 Nenyanja nereta abafu abalimu, 

nokufa Namagõmbe (nebireta) aba- 
fu abalimu : nebasalirwa omusango 
buli muntu ngebikolwa byabwe 

14 bwebyali.  #Nokufa Namagombe 

nebisulibwa mu nyanja eyomuliro. 
Eyo kwe kufa okwokubiri, enyanja 

15 eyomuliro. Era omuntu yena atä- 

labika ngawandiki'dwa mu kitabo 

ekyobulamu, © nasulibwa mu nya- 


nja eyomuliro. 
21 a NENDABA e'guln erigya nensi 
empya: kubanga e'gulu eryolu- 
beryeberye nensi eyoluberyeberye 
nga bigenze: nenyanja nga tekya- 


OKUBIKULIRWA. 


2 liwo. Nendaba >? ekibuga ekituku- 
vu, Yerusalemi ekigya, nga ki'ka 
okuva mu 'gulu ewa Katonda, nga 
kitegeke'dwa cngomugole ayonje- 

8 re'dwa 'bawe. Nempulira e'dobozi 
edene eriva mu ntebe nga lyogera 
nti Laba, dewema ya Katonda a- 
wamu nabantu, era anatiilinga wa- 
mu nabo,nabobanaberanga bantube, 
naye Katonda ye nyini anaberanga 

4 wamu nabo, Katonda wabwe: naye 
e alisangula buli 'ziga mu maso ga- 
bwe; era /okufa tekulibawo nate; 
'so 9 tewabengawo nate naku ne- 
wakuba'de okukaba newakuba'de 
okulumwa : ebyoluberyeberye biwe- 

b 'dewo. tNoyo atūla ku ntebe na- 

ogera nti kLaba, byona mbi'zi'za 
ugya. Nayogera nti Wandika: 
kubanga ebigambo ebyo bya bwe- 

6 sige era bya mazima. Nang'amba 
nti 1 Bitakiri'de. 'Nze ndi Alufa 
ne Omega, okusoka nenkomerero. 
mNdimuwa alina enyonta oku- 
nywa mu lu'zi olwama'zi agobula- 

7 mu buwa. Awangula alisikira e- 


byo; "nange niberanga Katonda- | 37 
mwana wange. | 17 


we, naye anaban 
8 o Naye abati, nabata kiriza, naba- 
gwagwa, naba'si, nabenzi, naba- 
logo, nabasinza ebifananyi, naba- 
limba bona, omugabo gwäbwe (gu- 
libēra) mu nyanja eyaka nomuliro 
nekiberiti: kwe kufa okwoknbiri. 
9 Newa'ja omu owokubamalaika 
omusanvu abalina ebibya omusa- 
nvu, aba'jula ebibonyobonyo omu- 
sanvu ebyenkomerero; nāyogera 
nange, ngagamba nti 'Jangu, nā- 
kulaga omugole, mukazi Womwana 
10 gwendiga. Nantwala mu Mwoyo 
ku lusozi olunene oluwānvu, nā- 
ndaga Pekibuga ekitukuvu Yerusa- 
lemi nga ki'ka okuva mu 'gulu ewa 
Katonda, nga kirina ekitibwa kya 
11 Katonda: okumasamasa kwakyo 
nge'jinja eryomuwendo omungi 
enyo, nge'jinja yasepi, eritangali- 
12 ja: nga kirina bugwe omunene 
omuwanvu; nga kirina remirya- 
ngo kumi nebiri, ne ku mirya- 
ngo bamalaika kumi mababiri ; 
namanya agawandiki'dwako, ge 
13 gebika eknmi nebibiri ebyabana ba 
Isiraeri : ebuvanjuba emiryāngo 


esatu ; era ebukika obwa kono emi-. 


ryāngo esatu; era ebukika obwa- 
dyo emiryängo esatu; era ebugwa- 
14 njuba emiryango esatu. Ne bu- 
gwe wekibuga yalina emisingi ku- 
mi nebiri, “nekubako amanya ku- 
mi nabiri agabatume ekumi naba- 
15 biri Abomwana gwendiga. Naye 
eyayogera ninge 'yalina ekigera 
olumuli olwa zabu okugera ekibuga, 
nemiryango gyakyo, ne bugwe wa- 
16 kyo. Nekibuga kyenkanyankanyi- 
zibwa enjui zona, nobuwānvu bwa- 


217 





è Is. 62.1. 
b. 11. 
10; 13. 14. 


€ Is. B4. 5; 
61. 10. 


d 2 Kol. 6. 
16. 


“ Ts. 25. 8. 

Kub. 7. 17. 

S1 Kol. 15. 
54. 


9 Is. 35. 10; 
65. 19. 

i Kub. 4 
2 

k 2 Kol 5. 
17. 


I Kub, 16. 
17. 


a Ts. 12 3; 
55. 1. 


P Es. 48. 


? Ez. 48. 
31-34. 


# Mat. 16. 
18. 
Bef. 2. 20. 


t Ez. 40. 3. 
Zek. 2 1. 


218 





“Is. 64.11. 


” Yok. 4. 
Z. 


Y Ts. 60. 
19 20. 


2 Is. 60. 5, 
11; 66. 12. 


e Is. 60. 11. 
d Is. 60. 20. 


Zek. 14. 7. 
° Is. 35. 8. 


s Es. 47.1. 
Zek. 14. 8. 


8 Lub. 2. 9. 
. 2.7. 


Kub. 


€ Zek. 14. 
11. 

d EL 48. 
38. 

“Mat. 5.8. 
1 Kol. 13. 


9; M. 11. 





kyo buli ngobugazi ; nagera ekibuga 
nolumuli, amabanga kakumi mwe- 
nkumi biri: obuwānvu nobngazi 
nobugulumivu bwakyo bwenkana- 
17 nkana. Nagera bugwe wakyo, 
emikono kikumi mwana mwena, 
ekigera kyomuntu, kye kya malai- 
18 ka. Nokuzimbibwa kwa bugwe 
wakyo kwa yasepi: nekibuga kya 
zabu eniingi, ngendabirwamu enii- 
19 ngi. “Emisingi gya bugwe weki- 
buga gyayonjebwa na buli 'jinja 
eryomuwendo omungi. Omusingi 
ogwoluberyeberye yasepi; ogwo- 
kubiri safiro; ogwokusatu kaluke- 
doni; ogwokuna lya nawandagala ; 
20 ogwokutano sadonukisi; ogwomu- 
kaga sadio; ogwomusanvu keruso- 
liso; ogwomunana berulo; ogwo- 
mwenda topazi ; ogwekumi keruso- 
peraso; ogwekumi nogumu kuaki- 
nso; ogwekumi nebiri amesusito. 
21 Nemiryango ekumi nebiri lulu kumi 
na biri, buli gumu ku mi yango 
gwali gwa lulu emu: nolugido 
olwekibuga zabu enūngi, ngenda- 
22 birwamu etangālija. 'S0 © salaba- 
mu yekalu mukyo: kubanga Mu- 
kama Katonda Omuinza webintu 
byona, Nomwana gwendiga, ye ye- 
23 kalu yakyo. 'S0 Vekibuga tekye- 
taga njuba newakuba'de omwezi, 
oknkyakira : kubanga ekitibwa kya 
Katonda kyakimulisa, netabaza ya- 
24 kyo ye Mwana gwendiga. 7? Nama- 
wanga ganatambuliranga mu mu- 
sana gwakyo: ne bakabaka bensi 
baleta ekitibwa kyabwe mukyo. 
25 “a Nemiryango gyakyo tegi'galwe- 
nga na katono emisana (kubanga 
26 beyo ekiro tekibengayo); era bali- 
reta ekitibwa netendo eryamawa- 
27 nga mukyo: 'sd € temuliingira mu- 
kyo na katono ekintu kyona ekitali 
kirongofu newakuba'de akola e- 
kyomuzizo nobulimba : wabula abo 
bo'ka abawandikibwa mu 4 kitabo 
ekyobulamu Ekyomwana gwendi- 
ga. 
292 Nandaga 3omu'ga ogwama'zi 
agobulamu, ogumasamasa nge- 
ndabirwamu, nga guva mu ntebe ya 
Katonda Neyomwana gwendiga, 
2 wakati wolugūdo lwakyo. Era erui 
nerui ewomu'ga bomuti ogwobula- 
mu, ogubala ebibala ekumi nebibi- 
ri oguleka ekibala kyagwo buli mwe- 
zi: namalagala gomuti ga kuwo- 
8 nya amawanga. 'S0 “teribayo na- 
te ekikolimo: dnentebe ya Kato- 
nda Neyomwana gwendiga enebe- 
ranga omwo: naba'dube banamu- 
4 werezanga, era “banamulabanga 
amasoge; era /erinyalye mu bye- 
5 nyi byabwe. 'So tebenga kiro na- 
te; 'so tebetaga musana gwa tabā- 
za nomusana gwenjuba ; kubanga 
gMukama Katonda anabawanga 


OKUBI'KULIRWA. 


omusana: era ibaniafuganga emi- 
rembe nemirembe. f 
6 Nāng'amba nti Ebigambo bino 
bya bwesige era bya mazima: era 
ukama Katonda owemyoyo gya 
bana'bi k yatuma malaikawe okula- 
ga aba'dube ebigwanira okubawo 
amangu. Era, 'laba, nji'ja mangu. 
7 mAwere'dwa omukisa akwata ebi- 


gamboebyobuna'biobwekitabokino. | 3 


8 Nange Yokana 'nze nawulira ne- 
ndaba bino. Bwenawulira nenda- 
ba, ? nenviinama okusinza mu maso 
gebigere bya malaika andaga bino. 

9 Nang'amba nti Laba tokola bwo- 
tyo: ndi mu'du mu'no era owomu- 

ndabo bana'bi, nabo abakwata 
ebigambo ebyekitabo kino: sinza 
Katonda. 
10 Nang'amba nti ° Toteka kabonero 
ku bigambo ebyobuna'bi obwekita- 
bo kino; kubanga obu'de buli ku- 
11 mpi. PAyondna abere ngakyayo- 
nona: era omngwagwa abêre nga- 
kyali mugwagwa: era nomutikiri- 
vu, abere ngakyakola obutiikiriru : 
era nomutukuvu, abere ngakyali 
12 mutukuvu. Laba, nji'ja ma ; 
"nempêra yange eri nange, *oku- 
sasula buli muntu ngomulimugwe 
13 bweguli. 
owoluberyeberye era owoluvanyu- 
14 ma, okusoka nenkomerero. Bawe- 
re'dwa omukisa abayoza ebyambalo 
byabwe, balyoke babere nobuinza 


u ku muti ogwobulamu, era  balyo- à 


ke baingire mu kibnga (nga baita) 
15 mu miryängo. 
mbwa, nabalogo, nabenzi, naba'si, 
nabasinza ebifananyi, na buli aya- 
gala nakola obulimba. 

"Nze Isa #ntumye malaika wange 
okubategeza 'mwe ebyo olwekanisa. 
'Nze andi kikolo era omu'zukulu 
wa Daudi, bemunyenye eyaka eye- 


16 


DIYA 

17 ra Omwoyo nomugole bogera 
nti 'Jangu. Naye awulira ayogere 
nti 'Jangu. “Naye alina enyonta 
a'je: ayagala atwale sma'zi agobu- 
lamn buwa. 

18 Ntegēza buli muntu awulira ebi- 
gambo ebyobuna'bi obwekitabo ki- 
no nti 4 Omuntu yena bwayongera- 
ngako kubyo, Katonda alyongerako 
kuye ebibonyobonyo ebiwandiki- 

19 'dwa aja kitabo kino: ka muna 
yena bwa'gyangamu mu bigambo 
ebyekitabo ik obuna'bi buno, “ Ka- 
tonda ali'gyako omugabogwe ku 
muti ogwobulamu, ne mu kibuga 
ekitukuvu, ebiwandiki'dwa ma ki- 
tabo kino. 

20 Ategeza bino ayogera nti Wewa- 
wo; nji'ja mangu. Amina: 'jangu, 

J Mukama (wafe) Isa. ERT 
Ekisa kya Mukama 

kiberenga nabatukuvu. 


21 (wafe) 


Isa 
Amina. 


'Nze tAlufa ne Omega, Ki 


y Ebwëru yeri e- |z 


“ Dan 22 
4 


P2 Tim 3 
13. 


/s1Timi 
8. 


21. 17—22. 21. | 








EKITEGEZA AMANYA AGOMUBITUNDU. 


Lub. 


Amosi 

Abafiripi 
Abagalatiya 
Abakolosai 
Abalumi 
Abalamuzi 

1 Abasesalonika 
2 Abasesalonika 
1 Basekabaka 

2 Basekabaka 
Abaebulaniya 

A baefeso 
Ebikolwa Byabatume 
1 Ebyomumirembe 
2 Ebyomumirembe 
Danieri 

Eseza 

Ezekieri 

Ezera 

Firemoni 

Isaya 
Kabakuku 
Ka'gai 

1 Abakolinso 

2 Abakolinso 
Kosea 
Okubi'kulirwa 
Okubala 
Okukungubaga 
Okuva 
Ebyabalevi 
Oluimba 
Oluberyeberye 


Luk. . 


Lus. 
Ma. 


Mak... 
Mala. . 
Mat. . 


Mi. 


Mub. . 


Nak. 


Nek. . 


Nge. . 
Ob. 

1 Pet. 
2 Pet. 
1 Sam. 
2 Sam. 
1 Tim. 
2 Tim. 
Tit. . 
Yak. . 
Yer. 
Yo. 


Yob. . 
Yok. . 


1 Yok. 
2 Yok. 
3 Yok. 
Yon. . 
Yos. 


Yud. 


Zab. 
Zef. 


Zek. . 


Luka 

Lusi l 
Ekyamateka 
Mx ko 
Malaki 
Matayo 
Mika 
Omubulizi 
Nakumu 
Nekemiya 
Ngero 
Obadiya 

1 Petero 

2 Petero 

1 Samuwiri 
2 Samuwiri 
1 Timoseo 
2 Timoseo 
Tito 
Yakobo 
Yeremiya 
Yoeri 
Yobu 
Yokana 

1 Yokana 
2 Yokana 

3 Yokana 
Yona 
Yosuwa 
Yuda 
Zabuli 
Zefaniya 
Zekaliya 





ruu NG TIN AA 


pS, a Babah EEE wadah 





Ji 


pama = > aa 

VZISNSVAHA9 PPuOrOY)ISNAN 

f; IVNIS VA ISNA 
IISIK 





EN Kd aa 
í 


A E Ka 
WAA id, Y, 
RADE 
MİN | Baga yi a 
ler IK; GOG ahh 5 Mu. 
gawe 





40 


English Miles 


BAS E KABAKA 


A 
F 
4 
ZE 
z, 
ea) 


LENT 
WAA CSE 





, a Yi 
DI 
g t Y r = Aran, 


ja MH 

pP . H 4 

T. A 4 4 + 5 N 

SA > A H KI) êh 

yk TE < “i m i ma 

Ya ` = IN, 4 “A 
A A | 
néts 2 | 4 b 


NA 


” 


an e = m 
TE 4 y 
4 HI NE z 
agih n S 
Af NG Ju 
wi ba Sa || d. 
i AA K - ; $ 5 4 
+ rO ro IN) yS 
S cs kad 
À 





= 3 ge ~ 3 


jX 


H 
= 
kan) 
į £ 
; < 
v P i 
LE i i 
; 3 k 
4 -ei 4 
B- imi 
wi 
i mo 
ni ~ f 
| = 
Cani | 
dika = E 
o 
Dar - > 
E m- 





€ s 
Ia JAN DAKSA ya ja NG ih 
kN mei ass ADV 


SPIDI 


JANVYIHIHA OTVaga 


oree tunjang e$u ENN] ea bah Nak ag YA IWANG OM -l 


IWATVS MAA TE Ng 


nn I 








